This  is  a  digital  copy  of  a  book  that  was  preserved  for  generations  on  library  shelves  before  it  was  carefully  scanned  by  Google  as  part  of  a  project 
to  make  the  world's  books  discoverable  online. 

It  has  survived  long  enough  for  the  copyright  to  expire  and  the  book  to  enter  the  public  domain.  A  public  domain  book  is  one  that  was  never  subject 
to  copyright  or  whose  legal  copyright  term  has  expired.  Whether  a  book  is  in  the  public  domain  may  vary  country  to  country.  Public  domain  books 
are  our  gateways  to  the  past,  representing  a  wealth  of  history,  culture  and  knowledge  that's  often  difficult  to  discover. 

Marks,  notations  and  other  marginalia  present  in  the  original  volume  will  appear  in  this  file  -  a  reminder  of  this  book's  long  journey  from  the 
publisher  to  a  library  and  finally  to  you. 

Usage  guidelines 

Google  is  proud  to  partner  with  libraries  to  digitize  public  domain  materials  and  make  them  widely  accessible.  Public  domain  books  belong  to  the 
public  and  we  are  merely  their  custodians.  Nevertheless,  this  work  is  expensive,  so  in  order  to  keep  providing  this  resource,  we  have  taken  steps  to 
prevent  abuse  by  commercial  parties,  including  placing  technical  restrictions  on  automated  querying. 

We  also  ask  that  you: 

+  Make  non-commercial  use  ofthefiles  We  designed  Google  Book  Search  for  use  by  individuals,  and  we  request  that  you  use  these  files  for 
personal,  non-commercial  purposes. 

+  Refrainfrom  automated  guerying  Do  not  send  automated  queries  of  any  sort  to  Google's  system:  If  you  are  conducting  research  on  machine 
translation,  optical  character  recognition  or  other  areas  where  access  to  a  large  amount  of  text  is  helpful,  please  contact  us.  We  encourage  the 
use  of  public  domain  materials  for  these  purposes  and  may  be  able  to  help. 

+  Maintain  attribution  The  Google  "watermark"  you  see  on  each  file  is  essential  for  informing  people  about  this  project  and  helping  them  find 
additional  materials  through  Google  Book  Search.  Please  do  not  remove  it. 

+  Keep  it  legal  Whatever  your  use,  remember  that  you  are  responsible  for  ensuring  that  what  you  are  doing  is  legal.  Do  not  assume  that  just 
because  we  believe  a  book  is  in  the  public  domain  for  users  in  the  United  States,  that  the  work  is  also  in  the  public  domain  for  users  in  other 
countries.  Whether  a  book  is  still  in  copyright  varies  from  country  to  country,  and  we  can't  offer  guidance  on  whether  any  specific  use  of 
any  specific  book  is  allowed.  Please  do  not  assume  that  a  book's  appearance  in  Google  Book  Search  means  it  can  be  used  in  any  manner 
anywhere  in  the  world.  Copyright  infringement  liability  can  be  quite  severe. 

About  Google  Book  Search 

Google's  mission  is  to  organize  the  world's  information  and  to  make  it  universally  accessible  and  useful.  Google  Book  Search  helps  readers 
discover  the  world's  books  while  helping  authors  and  publishers  reach  new  audiences.  You  can  search  through  the  full  text  of  this  book  on  the  web 


at|http  :  //books  .  google  .  com/ 


p. 


m. 


^ím 


m — 


SAMUEL':-JOB  S     1 
|rivaU  :^iWarij[ -j^ 


.f<r^¥?t 


n 


0! 


Jilzed  by 


êe^le    î^'íT 


Digitized 


byGoogle 


Digitized 


byGoogle 


Digitized 


byGoogle 


"  Oan  edryoh  ar  lem^  Penriytoyaog  a  pherfeithydd  ein  ffydd  m'." 


Y  WAWR; 


— SEF — 


CYLCHGRAWN  MISOL 

YN    AMERICA. 


DAN  OLYGIAETH 

Y  PARCH.  OWEN  GRIFFITH  {GIRALDUS), 

VTXOA.,   N.  T. 


CYFROL    V. 


UTICA,    N.   Y. 
T.  J,  GRIFFITHS,  ARGRAFFYDD,  EXCHANGE  BUILDINGS. 

1881.  i 


Digitized 


byGoogle 


I 


Digitized 


byGoogle 


ANERCHI  A.D 


At  y  Bedyddwyr  Cymreig: 

Anwyl  GyfeUlian — Gan  mai  yn  eich  enw  chwi  y  mae  y  Cyhoeddiad,  chwy- 
chwi,  ni  dybiwn,  a  ddylem  anerch-yn  y  modd  hwn  unwaith  yn  y  flwyddyn. 
Wedi  cryn  lawer  o  lafiir  a  phryder,  îe,  trwy  lawer  o  ddyoddef  oemi  a  gwres  y 
tyiçorau,  a  Uawer  o  ragofalu  fod  yr  argraíTydd  yn  cael  ei  dâl,  a'r  teulu  yn  cael 
tamaid  i'w  fwyta,  ac  ychydig  i  ymwisgo,  wele  ni  yn  cael  y  fraint  o  gyflwyno  i'ch 
dwylaw  y  rhifyn  diweddaf  o'r  bumed  flwyddyn  o'r  Wawr,  eich  Cyhoeddiad 
Misol.  Anhawdd  i  ni  yma  ydyw  dyweyd  yr  oU  sydd  ar  ein  meddwl  mewn  pér- 
thynas  i'r  cyfrifoldeb  o  ddwyn  allan  y  misolyn  hwn  yn  rheolaidd,  fis  ar  ol  mis; 
a  phe  byddem  yn  ymhelaethu,  gan  geisio  myned  dros  y  manylion,  gan  nodi  yr 
anhawsderau  a'r  achosion  digalondid,  ychydig  efallai,  o  honoch  a  allai  sylwedd- 
oli  y  pethau  yn  briodol,  ac  ystyried  y  fleithiau  yn  ddyladwy,  nes  y  byddent  yn 
enyn  ynoch  fflam  o  sel  adnewyddol  dros  y  Cylchgrawn.  Frodyr  a  chwiorydd 
anwyl,  eisiau  mwy  o  sel  sydd  amom  dros  ein  tipyn  llenyddiaeth  G)rmreig.  Yn 
awr,  faint  o  honoch  a  ystyr  hyn  ?— mae  yn  ddigon  gwir.  Methwn  yn  lân  a  de- 
all  paham  y  rhaid  i  ni  fel  Bedyddwyr  fod  yn  fwy  llesg  mewn  anfoû  moddion 
cynaliaeth  a  bywyd  i'n  Cyhoeddiad  nag  y  dywedir  fod  enwadau  eraill  llai  un- 
iawngred  yn  gwneyd  dros  eu  Cyhoeddiadau  hwy.  Cas  beth  genym  ydyw  grwg- 
nach,  ond  ni  allwn  ymatal  dweyd  ein  meddwl  mewn  rhan,  yn  y  modd  hwn.  Yr 
hyn  sydd  )m  peri  y  boen  fwyaf  i  ni  ydyw,  fod  yn  thaid  i  ni  deithio  cymaint  ar 
ol  y  taliadau,  ac  i  gael  derbimwyr.  Bydded  fod  diwygiad,  fel  na  byddo  raid  i 
ni  wneyd  cymaint  o  hyn  rhÌEigllaw. 

Diolch — can'  diolch,  i  bawb  o'r  ffyddloniaid  yn  eich  plith,  canys  y  mae  llaw- 
er  o  flyddloniaid  yn  eich  plith  i'w  cael — ffyddloniaid  dros  y  Wawr,  a'r  dydd — 
dydd  gwirionedd — dydd  efengyl  Mab  Duw. 

Bwriadwn  ymegnio  i  ddwyn  allan  y  Wawr  am  flwyddyn  arall.  Y  mae  ein  dy- 
muDÌad  am  wneyd  y  Cyhoeddiad  yn  well  nag  erioed.  Yn  awr,  frodyr,  cydym- 
drechwch,  a  thrwy  fendith  Dùw  gallwn  ddysgwyl  gwneyd  llawer  o  les.  Hyder- 
wn  y  cydnebydd  y  mwyafrif  b  honoch,  fel  y  mae  y  Cymanfaoedd  yn  flynyddol 
yn  arwyddo,  ein  bod  yn  deilwng  o'ch  cefnogaeth.  Aml  i  dro  cyn  hyn  mae 
arwyddion  o  gefnogaeth  wedi  peri  i  ni  galondid  a  chysur.  Mae  yr  adnabydd- 
iaeth  a  feddwn  o  honoch,  trwy  ein  gwaith  yn  dwyn  allan  y  Wawr  i  chwi,  jm 
rhoddi  mantais  i  ni  wybod  pwy  yw  ein  gwir  ymarferol  gefnogwyr. 

'*  Parhaed  brawdgarwch."  "  Yn  gwneuthur  daioni  na  ddiogwn,  canys  yn  ei 
iawn  bryd  y  medwn,  oni  ddiffygiwn.** 

Y  GOLYGYDD. 


Digitized 


byGoogle 


C  YNW  YSI  AD. 


EBRILL. 

Y  Drydedd  Demtasiwn 5 

R.  H   £vans  a  Chymundeb 7 

Afonydd  Deheubarth  Cymru 9 

Y  Beibl lo 

Epistol  at  yr  Eglwysi 1 1 

Ymddyddan  Dyddorol I2 

Enw 13 

Pwlpud  y  Wawr — Cyflym  Gamelôd  ...  13 

Yr  Amddiffyniad 16 

MAI. 

Effeithiau  Temtasiwn  eia  Harglwydd   .   .    37 

Richard  Micbael 3^ 

Afonydd  Deheubarth  Cymru 43 

Dèonglîaeth  Ysgrythyrol  trwy  Bwysleisiad,  45 

R.  H.  Evans  a  Chymundeb 47 

Pwlpud  y  Wawr— Darlun  Teg  o  Sant .   .    50 

MEHEFIN. 

Roger  Williams    .   . .69 

Richard  Michael •    •    75 

R.  H.  Evans  a  Chymundeb 8î 

Darparu  yr  Haf  ar  gyfer  y  Gauaf  ....    83 
Pwlpud  y  Wawìl— DíLtlun  Teg  o  Sant .   .    85 

GORPHENAF. 

Adgofion  am  Cynddelw  ........  lol 

Y  Weinidogaeth       .104 

Nid  Chwedl,  ond  Hanesiaeth     .....  108 

Cymanfçioedd  Cymru 1 10 

R.  H.  Evans  a  Chymundeb  .      '.    .    .    .   .  iii 

Gwaredigaeth  Hynod 114 

PWlpud  y  Wawr— Darlun  Teg  o  Sant     .115 

AWST. 

Y  Diweddar  Mr.  Hugh  T.  Jones,  Stènbèn,  133 
Drych  i  Feddwon    .........   .  i>38 

Y  Weinidogaeth  , 13^ 

Gwreiddiol  a  Detholedig. 143 

Pwlpud  y  WawR— Darlun  Teg  o  Sant .   .  144 

MEDI. 

Cefnogi  y  Feibl  Gymddthas .165 

R.  H.  Evans  a  Chymundeb 168 

Seren  Gomer 171 

Dathliad  Robeit  Railccs 173 

Pwlpndy  Wawr.  Adenedigaeth  yr  Eglwy8,i77 
Gwreiddiol  a  Detholedig 179 


HYDREF. 

Golygydd  Seren  Cymru 197 

Pwysigrwydd  y  Bedyddwyr  yn  y  Byd   .   .  201 
Dameg  Ymladdwyr  y  Llwynî  yn  Seion  .  .  205 

Cam  Gynaniad  . 207 

Pwlpud  y  Wawr.  Adenedigaeth  yr  eglw3rs,2o8 
Gwreiddiol  a  Detholedig 211 

TACHWEDD. 

Cofiant  Mr.  D.  S.  Roberts,  Hyde  Park  .  .  229 

Y  Pla  yn  Llundain  yn  1665 232 

Ffurf-Wasanaeth 233 

Araeth  ar  y  Beibl 237 

Gwreiddiol  a  Detholedig 238 

Y  Gelfyddydd  o  Ysgrifenu 239 

Pwlpud  y  Wawr — Gwel  yr  Adeilad  ...  241 

RHAGFYR. 

Cofiant  Mrs.  Mary  Hughes,  Hyde  Park   .  261 

Unoliaeth  Natur   .   ,    .   r .  264 

Ffurf-Wasanacth   . :î66 

Pwlpud  y  Wawr— Hunan-aberth  Crìstion- 

ogol,  &c 269 

Gwreiddiol  a  Detholedig 272 

lONAWR. 

Hanes  y  Bedyddwyr  yn  Mon 293 

Crist  yn  Ganolbwynt  y  Beibl  ......  297 

Mi  a  Glywais  yn  fy  Ngwlad 300 

Unoliaeth  Natur   .    .    .   ,. 301 

Pwlpud  y  Wawr — Moses  yn  40  ml.  Oed,  304 
Gwreiddiol  a  Detholedig  ........  306 

CHWEFROR. 

Difrífoldeb  a  Theimlad  mewn  Pregethu, .  325 

Hanes  ÿ  Bedyddwyr  yn  Mon 327 

Críst  yn  Ganolbwynt  y  Beibl 331 

Eglurhadaetb  Feiblaidd  .   .....    .'.334 

UnoHaeth  Natur   .   .  •. 335 

Pwlpud  y  Wawr— Cyfraith  y  Llofrudd .  .  336 
Gwreiddiol  a  Detholedig .  338 

MAWRTH. 

Papyrau  Anffyddol  Amcrìca 357 

Crìst  yn  Ganolbwynt  y  Beibl  .....;  359. 
Annibyniaeth  Eglwysig 361 

Y  Cyfieithiad  Newydd  o*r  Beibl    ....  362 
Thomas  Jefferson»  y  Cyfansoddiad  Amerí- 

canaidd,  a'r  Bedyddwyr .  363 

Unoliaeth  Natur ,   .  364 

Hanes  y  Bedyddwyr  yn  Mon 365 

Pwlpud  y  Wawr— Cyfraith  y  Llofrttdd    .  368. 
Gwreiddiol  a  Detholedîg 371 


^%  Nid  yw  y  Cynwyfiad  achod  ya  cynwyi  oad  yr  erthygUn  blaenaf  yn  mhob  Thiíyn. 


Digitized  by 


Google   ■ 


Y   WAWR. 


Cyf.  V.]  EBRILL,  1880.  [Rhip.  1. 

lesa  Grìst  yw  y  Deddfroddwr,  ac  efe  befyd  yw  y  Barnwr ;  ymootyngwn  ninau  iddo  yn  ei 
hoU  osodiadan ;  mae  ei  leferydd  yn  dadsain  megys  o  entrych  y  nefoedd,  "  Rhoddwyd  i  Mi 

BOB  AWDURDOD  YN  Y  NBP  AC   AR  Y  DDAEAR." — E//Ù  EvaHS,  D.  D.,  Cefit  MaWT, 


Y  DRYDEDD  DEMTASIWN. 


'/  Trachefn  y  cymerth  diafol  ef  i  fynydd  tra  uchel,  ac  a  ddangosodd  iddo 
holl  deyrnasoedd  y  byd  a'u  gogoniant."  Yr  oedd  amryw  o'r  teyrnasoedd  hyn 
heb  fod  yn  mhell — dangosodd  hwynt — darluniodd  hwynt — cyfeiriai  at  y  pwynt- 
iau  y  gorweddent — rhoddai  amlinelliad  o'u  hurddasolrwydd — "  Ac  a  ddywedodd 
wrtho,  Hyn  oll  a  roddaf  i  ti  os  syrthi  i  lawr  a'm  haddoli  i."  Cyfaddasid  y 
demtasiwn  hon,  fel  y  lleill,  at  y  cyfiwr  yr  oedd  yr  lesu  ynddo.  Gan  iddo  fod 
yn  yr  anialwch  am  dymor  mor  hirfaith,  yn  nghanol  amlygiadau  geirwon  o  an- 
nhreín  a  diffyg  llywodraeth,  ac  yntau  wedi  ymgyflwyno  i'r  gwaith  o  sefydlu 
teymas  ddisigl  yn  y  byd,  ac  yn  teimlo  yni  ymadferthol  angenrheidiol  yn  ei 
natur,  ond  ar  yr  un  pryd  yn  argyhoeddedig  fod  y  fath  waith  yn  gyrhaeddadwy 
trwy  lawer  o  rwystrau,  ymdrechiadau  a  dyoddef,  rhaid  fod  ei  ddyheuad  yn 
gryf  i  sylweddoli  y  deyrnas,  ac  eto  ei  bryder  yn  fawr  gyda  golwg  ar  yr  anhaws- 
derau  ar  y  ffordd.  Ac  ymresymu  yn  ol  dull  dynol,  buasai  cyrhaedd  yr  amcan 
heb  y  drafferth  yn  ddymunadwy.  Buasai  maes  digonol  i  ddadblygu  yr  elfenau 
ll)rwodraethol  y  teimla  ei  hunan  yn  feddianol  arnynt,  ar  fyrder  ac  yn  ddirwystr, 
yn  demtasiwn  yn  wir.  Yn  yr  arwedd  yna,  a  chyda  y  dymunolion  yna,  mae  ỳr 
un  drwg  yn  cyfarfod  y  Gwaredwr.  "  Hyn  oU  a  roddaf  i  ti,  os  syrthi  i  lawr  a'm 
haddoli  i."  Heb  unrhyw  drafferth,  heb  ddyoddef,  heb  flinder  na  gofìd,  ar  íyT- 
der,  dim  coUi  amser,  dim  petrusder  yn  nghylch  y  mater  o  gwbl,  daw  yr  oll  yn 
eiddo  i  ti,  yr  holl  deyrnasoedd  a'u  gogoniant,  a  chei  wneyd  fel  y  mynot  â  hwynt, 
a  hyny  ar  yr  amod  ysgafn  a  rhesymol  hon — syrthio  i  lawr  a  phlygu  yn  ymostyng- 
ol,  gan   gydnabod   y   rhoddwr — rhoddi   arddangosiad   bychan   o  foesgarwch  ! 

"  Yna  yr  lesu  a  ddywedodd  wrtho,  Ymaith,  Satan  ;  canys  )rsgrifenwyd,  Yr 
Arglwydd  dy  Dduw  a  addoli,  ac  ef  yn  unig  a  wasanaethi.'*  Daethai  SatanWll- 
an  yn  bresenol  301  ei  gymeriad  ei  hun,  ac  y  mae  y  Gwaredwr  yn  ei  anerch  ef  yn 
y  cymeriad  hwnw:  Ymaith,  Satan.  O'r  blaen  ceid  y  gelyn  yn  Ysgrythyrwr  an- 
nghyffredin,  ac  ystyried  ei  achos ;  dangosai  fedrusrwydd  archangylaidd  wrth 
draíod  geiriau  y  gwirionedd  dwyfol.  Nid  all  dim  fod*  yn  fwy  peryglus  i  ddyn 
yn  ei  wyrni  na  thybied  fod  yr  Ysgrythyrau  yn  ei  gymeradwyo  yn  yr  unrhyw. 
Mae  temtasiwn  yn  ngwisg  rhinwedd  a  gwirionedd  yn  un  mwyaf  andwyol.  Am- 
canai  Satan  at  hyn  yn  y  ddwy  demtasiwn  gyntaf.  Gwenwyh  aspaidd  oedd  dan 
ei  wefiisau  wrth  barablu  geiriau  y  nef.     Mae  yr  hwn  fyddo  yn  rhedeg  i  ddryg- 


Digitized 


byGoogle 


6  Y  Drydedd  Demiasiwn.  [Ebrill, 

ionî  yn  ceisìo  gwneyd  yr  tin  peth  jm  ei  galon  ei  hun.    I  rwyddhau  y  ffbrdd  îddo 
i  ddilyn  ei  ílysiau,  dysga  ei  gydwybod  anfoddus  i  siarad  o*i  blaîd. 

Nid  yw  Satan  yn  defnyddio  geiriau  yr  Ysgrythyr  y  tro  hwn  ;  y  mae  fel  yn 
ymwybodol  o'i  fethiant  blaenorol.  Ond  y  mae  lesu  yn  parhau  i  chwifìo  cleddjrf 
llachar  yr  Ysbryd  nes  y  mae  chwaon  ei  ddwyfoldeb  jni  deifìo  hyfdra  gwynebpryd 
y  gelyn.  Sylwer  :  "  Yr  Arglwydd  dy  Dduw  a  addoli,  ac  ef  yn  unig  a  wasan- 
aethi."  Dyfyna  ef  o'r  un  llyfr  bob  tro — llyfr  y  Deuteronomium — y  llyfr  yr  ar- 
ferai  yr  ieuenctyd  luddewig  ddysgu  rhanau  o  hono  ar  eu  cof — yr  hyn  a  brawf 
fod  yr  lesu  wedi  gwneyd  yr  un  peth.  Ll)rm  a  hyrddiadol  oedd  yr  ymadrodd, 
"  Ymaith  Satan  !*'  neu,  yn  ol  Luc,  "Dos  ymaith  Satan,  yn  fy  ol  i  !*'  Aruchel 
oedd  trem  a  geiriau  ein  Pryniawdwr. 

Cynllun  Satan  y  tro  hwn  oedd  temtio  lesu  fel  Brenin.  Ymddîbynai  ei  hawl 
ef  i'r  freniniaeth  ar  ei  ffyddlondeb  yn  addoli  a  gwasanaethu  ei  Dad.  Buasai 
talu  gwarogaeth  i  Dywysog  y  byd  hwn  yn  ei  ddifreinio  ef  o'i  hawl  a'i  gymwys- 
der  i'w  freniniaeth.  Mae  ein  hawl  ninau  i  lywodraethu,  i  orphwys  ar  yr  un  syl- 
feini.  Cref  y  duedd  sydd  mewn  Uawer  o  ddynolion  i  arfer  y  dawn  llywodraeth- 
ol.  Mynir  bod  yn  feistriaid.  Ac,  yn  wir,  mae  pawb  am  fod  yn  rhywun — yn 
rhyw  bwysau  mewn  cymdeithas — yn  y  teulu,  neu  yn  yr  eglwys.  Anaml  y  ceir 
neb  a  fydd  yn  foddlawn  i  gael  ei  hollol  anwybyddu  mewn  un  cylch  cymdeith- 
asol.  Gogwyddir  at  y  pegwn  yna  o  bob  cyfeiriad  a  safle  ddynol.  Ond  wedi'r 
cwbl,  y  mae  i'w  ystyried  mai  rhyw  un  dosbarth  yn  unig  sydd  ganddynt  wir 
hawl  a  chymwysder  i  deyrnasu  ;  sef  y  rhai  ydynt  yn  blaenori  mewn  taiu  gwar- 
ogaeth  i  Arglwydd  pawb  oU — i  Frenin  nef  a  daear.  Mae  ein  hunaniaeth  ni 
wedi  cael  ei  osod  mewn  safle  nodedig  iawn  yn  ein  natur.  Mae  yr  hyn  a  alwn 
'*  y  wjü^,"  yn  nghanolbwynt  ein  bodolaeth — uwchlaw  yr  anianol,  ac  islaw  y 
dwyfol.  Yr  ydym  i  arglwyddiaethu  ar  y  nwydau,  y  gwyniau  a'r  chwantau  a 
berthynant  i*n  natur  iselaf — a  lechant  yn  nghuddfanau  ein  natur  gorphorol. 
Rhaid  i  ni  arfer  llywodraeth  ar  y  rhai  hyn,  tebyg  i*r  hon  a  gariai  Daniel  ar  y 
Uewod  yn  y  ffau,  neu  y  maent  yn  sicr  o'n  gwneyd  yn  ysgyrion.  Ond  tra  yr  yd- 
ym  i  gadw  y  tueddiadau  anifeilaidd  fel  hyn  tanodd,  yr  ydym  ni  i  ymostwng  i 
lais"  cydwybod,  dealltwriaeth  a  rheswm ;  rhaid  gwrando  ar  y  llais  dwyfol  a  lef- 
ara  wrthym  ynom.  Fr  graddau  yr  ymostynçwn  i'r  uwchlaw,  i'r  dwyfol,  i'r 
graddau  hyny  y  byddwn  yn  alluog  i  íeistroli  yr  anianol.  Wrth  gydymffurfìo  â 
threfniadau  Duw,  y  mae  dwyfoldeb  y  trefniadau  yn  ymweithio  eu  hunain  i'n 
natur.  Anaml  y  bydd  cwyno  mewn  eglwys  oblegid  y  bydd  y  dynion  gòreu  yn 
arfer  gormod  o  awdurdod.  Ni  ddylid  cwyno  os  awdurdodant.  Hwynt-hwy 
ddylent  lywodraethu,  ac  nid  y  rhai  ydynt  yn  barhaus  o  dan  draed  eu  nwydau. 
Oni  farna  y  saint  y  byd  ?  Gwnant.  Hwythau  ddylent  ei  farnu  a'i  lywodraethu. 
Cadwodd  yr  lesu  yn  ffyddlon  i  addoli  a  gwasanaethu  ei  Dduw,  yn  ol  yr  Ysgry- 
thyr,  a  chadwodd  feddiant  trwy  hyny  ar  ei  hawl  i'w  freniniaeth.  Ac  y  mae  ei 
gadernid  dihafal  ef  mewn  ufuddhau  i'w  Dad  a*i  addoli,  wedi  ymsylweddoli  yn 
gadernid  tragywyddol  yn  ei  deymas.  "  Ei  deyrnas  fawr  a  bery  byth." 
Gwna,  mae  ei  ffyddlondeb  ef  i  Dduw  Dad  yn  gwarantu  hyny.  "  Nef  a  daear 
aânt  heibio.  ond  fy  ngeiriau  nid  ânt  heibio  ddim."  O,  fy  enaid,  adeilada  dy 
grefydd  ar  yr  egwyddor  fawr  a  bendigaid  hon — ymostyngiad  addoliadol  i  Dduw. 

*"  Ac  wedi  i  ddiafol  orphen  yr  holl  demtasiwn,  efe  a  ymadawodd  ag  ef  dros 
amser.**  Rhaid  fod  diafol  yn  teimlo  yn  yswil  wedi  y  methiant  hollol  a  chywil- 
yddus  hwn.  '*  Yna  y  gadawodd  diafol  ef."  Wrth  fyned  ymaith  yr  oedd  yn 
cario  llonaid  ei  deimladau  o  anfoddlonrwydd  siomedigaethol.  Ni  ddaeth  Satan 
mor  hyf  a  digêl  at  lesu  byth  ar  ol  hyn.  Rhyw'lechu  yn  nghysgod  rhywdruein- 
iaid  o  bechaduriaid  y  byddai.  "Och  !"  meddai,  ar  ol  hyn,  "mi  a*th  adwaen 
pwyydwyt,  Sanct  Duw." 

"  Ac  wele,  angelion  a  ddaethant  ac  a  weiniasant  iddo."  Fel  y  sylwasom  o'r 
blaen,  gwersyllai  y  fintai  angelaidd  mewn  cerbyd  nefol,  gan  dremio  ar  y  ddwy 


Digitized 


byGoogle 


e83o.1 


J?.  JK  Evans  a  Ch^^ndeb, 


demtasiwn  g^mtaf  gyda  pherlewygedd  sanctaidd  \  felly  hefyd  hwy  a  oruwch- 
dremient  ar  y  demtasiwn  ddiweddaf  hon — yr  oedd  eu  dyddordeb  fel  yn  mwy- 
hau  yn  barhaus,  Ac  mor  fuan  ag  yr  oedd  yr  ymdrechfa  drosodd,  yr  oeddynt 
yn  perori  yx  awel  â*u  hadenydd  yn  eu  disgynfa  i  lawr  i  wasanaethu  ar  y  gorch- 
fygwr  mawr,  y  dyn  Crist  lesu— i  arlwyo  bwrdd  iddo.  Dyna  wasanaethyddion 
medrus,  ocddynt  !  Buom  yn  sylwi  ar  waiiers  çyn  hyn  yn  gwasanaethu  yn  fedr- 
us  ar  fyrddau,  mawrion,  heirdd  a  llawn.  Gwyddom  beth  oedd  edmygu  eu  hys- 
gogiadau,  eu  glanweithdra,  a'u  destlusrwydd.  Adlewyrchai  gwareìddiad  yn  eu 
trem — ymddawnsiai  yn  eu  symudiadau  chwim  ac  ysgafadroed,  a'u  cyíFyrddiadau 
esmwyth.  Ond  O  !  rhaid  tewi  am  fedrusrwydd  pawb  gwasanaethyddion  pan  yn 
crybwyll  am  fedrusrwydd  yr  arlwywyr  angylaidd  hyn  a  wasanaethent  ar  ein  Har- 
glwydd  ni  wedi  yr  ympryd  aV  temtio  digyífelyb.  Cipdremient  yn  edmygawl ar 
y  buddugoliaethwr ;  ymfalchîent  yn  fawrygol  wrth  wasanaethu  arno.  Teimlent 
ei  fawredd  yn  Uenwi  yr  amgylchoedd.  Dychlamai  eu  calon  o'u  mewn  wrth  ad- 
feddwl  am  yr  hyn  a  welsent  ac  a  glywsent.  Synent  at  y  mawreddau  sydd  mewn 
buddugoliaethau  moesol  ar  y  byd,  cnawd,  a  Satan.  Ymsynient  os  yw  yr  ym- 
drechfa  yn  galed  a'r  anturiaeth  yn  beryglus,  fod  y  gogoniant  a'r  mwynhad  yn 
gyferbyniol  fawr.  Llawen  oeddynt  o  gael  gweini  arno.  Prin  y  gallent  gael  eu 
faunain  yn  yr  ystura  a'r  medrusrwydd  boddhaol  iddynt  eu  hunain,  gaB  mor  fawr 
oedd  lesu  yn  eugolwg,  a  braidd  nad  oedd  eu  gwylder  yn  peri  iddynt  deimlo  fel 
yn  ymylu  ar  y  chwithig  ambell  dro.  Ymddangosai  pob  angel  yn  hoU  gyneddf- 
au  ei  natur  fel  yn  fyw  i'r  gwasanaeth. 

•'Fe  hwyliai'r  nefol  osgordd  adre  *n  awr, 
A  mawr  orfoledd — trwy  ^nteddau  r  nen 
Esgyoent ;  a  goilyngent  hwy  oddi  ar 
Eu  tannau,  y  beroriaeth  fwyna*  'rioed 
I  fynwes  yr  awelon— cludent  hwy 
Y  sain  drwy  holl  ororau'r  wybr  fawr." 


R.  H.  EYANS  A  CHYMUHDEB. 


Erthygl  UL 

Mae  Mr.  Evans  yn  dyfod  a  John 
Bunyan  yn  mlaen  fel  esiampl  dros  rydd 
gymundeb ;  mae  yn  dyfod  a  lluaws  o 
dystiolaethau  i  brofi  ei  fod  yn  cael  ei 
ystyried  yn  ddyn  o  dalent  a  duwioldeb 
roawr.  Gallasai  Mr.  E.  hebgor  y  tyst- 
iolaethau  hyn,  oblegid  gwyr  y  Bedydd- 
wyr  yn  dda  fod  Bunyan  yn  ddyn  o  ath- 
rylith  a  duwioldeb  enwog ;  ond  ar  yr 
UD  pryd  yr  ydym  yn  edrych  arno,  nid 
fel  dyn  ysbrydoledig,  ond  fel  eraill  o 
ddynion,  yn  anmherèaith  ac  agored  i 
gaaisynied,  fel  y  troes  pethau  allan  yn 
gymwys  fei  y  dywedai  ei  wrthwyneb- 
wyr,  ac  nid  fel  y  dysgwyliai  efe  ei  hun. 
Yr  oedd  yn  synu  pan  ddywedwyd 
wrtho  gan  Keach,  Kyphin,  Tombs,  a 
D.  Anvers,  fod  ei  olygiadau  ar  gymun- 
deb  yn  gweithio  dan  wraidd  egwydd- 
orion    y    Bedyddwyr;    ond    amser  a 


ddangosodd  pa  mor  gywir  oedd  eu  tyst- 
iolaeth,  a  pha  mor  gamsyniol  oedd  ef 
ei  hun.  Yr  oedd  Bunyan  yn  tybied 
y  buasai  arfer  cymundeb  agored  yn  fan- 
leisiol  i  Iwyddiant  ei  enwad,  ond  troes 
pethau  allan  mor  wahanol  i  hyn,  fel 
pan  fu  ef  íarw,  yn  y  íi.  1688,  dewiswyd 
gweinidog  taenellyddol  i  wasanaethu  yr 
eglwys  yn  ei  le.  Ac  o'r  íiwyddyn  y  bu 
farw  hyd  y  fl.  1788  ni  bu  ond  un  Bed- 
yddiwr  yn  gwasanaethu  yr  eglwys  am 
yspaid  o  gan*  mlynedd  ar  ol  ei  farw,  ac 
ni  ddewiswyd  yr  un  hwnw  fel  Bedydd- 
iwr ;  oblegid  ar  ol  ei  sefydliad  gyda'r 
eglwys  y  cyfnewidiodd  ei  olygiadau  ar 
fedydd ;  ac  er  ei  fod  wedi  cael  aros 
gyda'r  eglwys  ar  ol  cyfnewid  ei  farn, 
eto  yr  oedd  dan  amodau  caeth  i  beidio 
ymdrin  dim  â'r  pwnc  o  fedydd  yn  y 
pwlpud,  nac  mewn  ymddyddanion  per- 
sonoi,  os  na  fuasai  yn  cael  ei  arwain  i 
mewn  gan  eraill.  Dyna  gaethiwo  cyd- 
wybod,  barn  a  thafod  gweinidog  yr  ef- 
engyl,  fel  na  feiddiai  ymdrin  ag  ordin- 


Digitized 


byGoogle 


8 


jR.  Ä  Evans  a  Chymundeh, 


[Ebrill, 


had  ei  Arglwydd  yn  y  pwlpud  nac  yn 
un  man  aratl;  a  hyn  yn  cael  ei  wneyd 
yn  hen  eglwys  Bunyan.  Taenellwr 
oedd  gweinidog  yr  eglwys  yn  ddiwedd- 
ar,  ac  anhawdd  meddwl  nad  yw  yn 
gwenu  rai  prydiau  wrth  feddwl  am  gam- 
syniad  ei  ragílaenydd,  trwy  goleddu  ar- 
feriad  a  drodd  allan  mor  ddinystriol 
i'w  eglwys  ei  hun  fel  eglwys  Fedydd- 
iedig.  Gan  fod  Mr.  £vans  yn  galw  ein 
sylw  at  Bunyan  a'i  rydd-gymundeb,  ni 
buasai  ond  tegwch  ynddo  alw  ein  sylw 
at  ganlyniadau  ei  rydd-gymundeb  ar  ei 
eglwys  yn  Bedford.  Pe  bae  Bunyan 
yn  yraweled  a  Bedford  yn  awr  rhyfedd- 
ai  wrth  weled  ei  gamsyniad,  a*r  can- 
lyniadau  ddilynodd  ei  gymuiideb,  sef 
troi  ei  eglwys  o  fod  yn  eglwys  Fedydd- 
iedig  i  fod  yn  eglwys  Daenellyddol.  Y 
mae  yn  debyg  naddaeth  i'w  feddwl,  er 
cymaint  a  freuddwydiodd,  y  buasai  y 
canlyniadau  y  fath  ag  y  buont  ar  ol  ei 
farw. 

Ymddengys  fod  R.  Hall  yn  gweled  y 
canlyniadau  yn  mlaen  llaw,  pan  ddy- 
wedodd,  "Pebyddaiyrarferiad  o  gym- 
deithass^u  Cristionogol  cymysgedig  o 
Fedyddwyr  a  Thaenellwyr  i  fyned  yn 
gyffredinol,  mae'n  debyg  y  byddai  yr 
enw  Baptisi  yn  fwy  cymwysiadol  i  un- 
igolion  nag  i  eglwysi."  Mae  y  bro- 
phwydoUaeth  uchod  yn  deilwng  o  sylw 
pob  Bedyddiwr.  Arwydda  y  buasai 
R.  H.  yn  ewyllysio  difodi  holí  eglwysi 
y  Bedyddwyr  ;  nis  gallasai  y  gelyn  pen- 
af  feddant  ewyllysio  dim  gwaeth  idd- 
ynt ;  a  hwn  yw  y  dyn  y  mae  R.  H. 
Evans  ara  i  ni  ddilyn  ei  esiampl'.  ŵ/ 
sûfasí,  Mr.  Evans;  mae  edrych  ar  hen 
eglwys  John  Bunyan  yn  profi  cywirdeb 
ei  brophwydoliaeth.  Mae  Hall,  yn  ol 
y  dyfyniad  uchod,  yn  ewyllysio  difodi 
yr  unig  gyfundeb  o  Gristionogion  na 
ddarfu  iddynt,  yn  ol  barn  Syr  Isaac 
Newton,  **  erioed  gydymflfurfio  ág  eg- 
Iwys  Rhufain,' — dymchwelyd  yr  eg- 
Iwys  (a  gadael  i'n  gwrthwynebwyr  fod 
yn  farnwyr)  sydd  wedi  dal  y  traddod- 
iadau  fel  eu  traddodwyd  hwynt  gan 
Ben  yr  eglwys. 

Efallai  y  carai  Mr.  Evans  weled  yr 
un  canlyniadau  yn  goddiweddyd  holl 
eglwysi  y  Bedyddwyr  drwy  y  byd.  Os 
yw,  gallaf  ei  sicrhau,  nad  ydynt  yn  ew- 


yllysio  myned  o'r  byd  yn  awr  ;  pe 
baent,  gwyddant,  pe  baent  yn  mabwys- 
iadu  egwyddorion  Hall,  fel  y  mae  Mr. 
E*  mor  awyddus  am  i  nî  wneyd,  gan 
ein  beio  a'n  difenwi  am  beidiogwneyd, 
y  byddai  hyny  y  moddion  mwyaf  efiT- 
eithiol  i  adael  y  byd.  Ond  gan  nad 
ydym  yn  ewyllysio  myned  o'r  byd,  nac 
yn  yst)rried  y  gall  y  byd  ein  hebgor,  ni 
a  ddywedwn  wrthych,  Mr.  Evans,  )m 
benderfynol,  "  Nad  ydym  yn  gofalu 
am  ateb  i  chwi  yn  y  peth  hwn."  A 
gallwch  chwithau  godi  a  thwymno  y 
wasg  ar  ein  cyfer ;  ond  deuwn  allan 
heb  ddim  niwed.  Ni  wnaeth  y  wasg 
a'r  pwlpud  erioed  niwed  i'r  gwir.  Mae 
y  cleddyf  a*r  carcharau  wedi  dinystrio 
miliynau  o  honora  er's  deunaw  can' 
mlynedd  \  ond,  diolch  i  í)duw.  mae  y 
Uywodraethau  daearol  wedi  cymeryd  y 
rhai  hyny  o  ddwylaw  ein  gwrthwyneb- 
wyr ;  ac  yn  awr  yr  ydym  yn  lluosogi 
fel  gwellt  y  maes,  ac  yn  prysur  lenwi  y 
byd  â'n  hegwyddorion.  Ac  er  ein  cyf- 
rif  yn  gul  gyda  golwg  ar  gymundeb,  yr 
wyf  wedi  profi  drwy  ffeithiau  ein  bod, 
nid  mor  rhydd,  ond  yn  Jwy  rhydd  na 
phleidiau  eraiU  sydd  yn  ein  condemnio 
am  fod  yn  gaeth.  Pan  y  gwelwn  chwi 
yn  rhoddi  cymundeb  i*ch  plant,  y  rhai 
y  dadleuwch  mor  selog  dros  eu  haelod- 
aeth  eglwysig,  ac  y  credwch  mor  gad- 
arn  eu  bod  yn  myned  i'r  nef  ar  ol 
marw,  bydd  yn  haws  genym  gymeryd 
ein  beio  genych ;  er,  pe  baech  )m 
gwneyd  hyny,  ni  byddech  fymryn  mwy 
rhydd  o  ran  egwyddorion  eich  cymun- 
deb  na'r  Bedyddwyr,  wedi  hyny.  Pan 
y  mabwysiadwch  egwyddorion  Hall  o 
gymuno,  sef  derbyn  pawb  y  credwch  eu 
cadwedigaeth,  pa  un  bynag  fyddant  yn 
fedyddiedigneu  beidio,  îe,  meddaf,  pan 
ddeuwch  i'r  tir  yna,  bydd  eich  con- 
demniad  o  honom  ychydig  yn  fwy  cy- 
son,  a  bydd  yn  haws  genym  eich  go- 
ddef.  Mae  rhyw  fath  o  gysondeb  yn 
Hall  pan  yn  ein  beio,  ond  nid  oes  y 
cysondeb  lleiaf  yn  eich  gwaith  chwi  yn 
ein  beio,  o  herwydd  y  rheswm  fod  eg- 
wyddorion  eich  cymundeb  yn  hollol  yr 
un  fath  a'r  eiddom  ninau,  a  Hall  yn 
wahanol  i  ni  ein  dau ;  a'r  hoU  wahan- 
iaeth  sydd  rhyngom,  fel  y  dywedais  oV 
blaen,  a  R.  Hall  yn  tystio  yr  un  peth. 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Afonydd  Deheubarth  Cymru. 


inai  yn  y  bedydd,  ac  nid  yn  y  cymun- 
deb,  y  mae.  Nid  yw  eich  holl  waith 
yn  defnyddio  eloquence  R.  H.  i  ddang- 
os  yr  anghysondeb  o  wrthod  at  fwrdd 
cymundeb  yr  eglwys  filwriaethus  y  rhai 
a  dderbynir  at  fwrdd  y  wledd  yn  yr  eg- 
Iwys  orfoleddus,  ond  ofer.  Mae  ei 
wrthddadleuon  ef  yn  erbyn  ein  heg- 
wyddorion  ni  ar  gymundeb,  yr  un  mor 
wrthdarawiadol  i  egwyddorion  eîch  cy- 
mundeb  chwilhau. 

Galwaf  eich  sylw,  Mr.  Evans,  at  yx 
hyn  a  ymddangosodd  yn  yr  American 
Presbyierian  am  Meh.,  1867 :  '•  Na  foed 
i  ni  ofyn  iV  Bedyddwyr  i  ddîrmygu,  na 
bod  yn  anghyson  à'u  hegwyddorion  eu 
hunain ;  ac  na  wnawn,  ychwaith, 
floeddio  yn  erbyn  eu  caeth  gymundeb, 
yr  hyn  nid  yk  ond  ffyddlondeb  i  eg- 
wyddor,  hyd  nes  y  byddora  yn  barod  i 
fod  yn  gymunwyr  agared  ein  hunain, 
Oddiwrth  y  fath  ystyfnigrwydd  boed  i 
ni  byth  gael  ein  cadw;  bydded  i  ni 
ryfela,  nid  a'u  caeth-gymundeb,  ond 
â*u  halhrawiaeth  mai  trochiad  yw  bed- 
ydd.'*  Mae  y  cyhoeddiad  uchod  yn 
edrych  ar  bethau  yn  eu  lliw  priodol, 
gan  weled  yn  eglur  mai  yn  y  bedydd  y 
mae'r  caethiwed,  os  oes  caethiwed  yn 
bod ;  ond  nid  yw  Mr.  Evans  yTi  gẁy- 
bod  pabeth  i*w  feio.  Bydded  iddo  gy- 
meryd  ei  ddysgu  gan  yr  American  Pres- 
òyterian,  os  na  chymer  genyf  fi.  Wrth 
gyhuddo  y  Bedyddwyr  o  fod  yn  gaeth 
yn  eu  cymundeb,  yr  ydych  yn  cyhuddo 
dynion  mwy  rhydd  na  chwi  eich  hun- 
ain.  Oni  ddadleuwch  â*ch  holl  egni 
dros  aelüdaeth  plant,  eu  hawliau,  a'u 
breintiau  o  dan  yr  oruchwyliaeth  hon, 
sydd,  meddwch,  yn  fwy  helaeth  yn  ei 
breintiau  na'r  hen  ?  Ond  pa  freintiau, 
atolwg,  mae  eich  plant  yn  eu  cael? 
Mae  yn  wir  eu  bod  yn  cael  eu  taenellu 
genych — defod  na  sefydlodd  Crist  er- 
ioed  ;  a  phe  buasai  wedi  ei  sefydlu,  y 
laae  yn  ddefod  mor  ddibwys,  yn  ol  fel 
ei  darlunir  genych  yn  aml,  megys  ar- 
wydd,  cysgod,  plisgyn,  trimmings,  non- 
^ssential,  &c.  Gofynaf,  Pa  fraint  yd- 
yw  i  blentyn  gael  gweinyddu  arnoddef- 
od  mor  ddibwys  a'r  peth  a  elwir  gen- 
ych  yn  fedydd  ? — ond  cedwch  oddi- 
wrtho  y  cymundeb,  â'r  hwn  y  cysyllt- 
wch  gymaint  o  bwys,  a  hyny  yn  eithaf 


priodol,  oblegid  y  mae  pob  gorchymyn 
o  eiddo  Crist  yn  bwysig.  Ac  mae  yn 
sicr  genyf  eu  bod  mor  dcìlwng  o*r  cy- 
mundeb  ag  ydynto'r  bedydd ;  a  chred- 
af  y  derbyniant  ef  yn  fwy  ewyllysgar 
na'r  taenelliad.  Grofalwch  rhag  y  bydd 
y  plant  yn  codi  yn  eich  prbyn  am  eu 
cadw  oddiwrth  freintiau  yr  eglwys,  a 
chwithau  yn  dadleu  mor  selog  eu  bod 
yn  aelodau  eglwysig.  **Letus  takecare 
of  Juŷiter,'^  meddai  un,  ac  ar  yr  un 
pryd  yn  ei  ymddifadu  o'i  wisg.  Felly 
mae  taenellwyr  gyda'r  plant,  yn  selog 
yn  amddiffyn  eu  haelodaeth  eglwysig, 
ac  ar  yr  un  pryd  yn  eu  hamddi&du  o'u 
hawliau  fel  aelodau.  W.  Jonbs. 


AFONYDD  DEHEUBARTH  CYHRD. 

lihif  II. 

Fel  yr  oeddwn  wedi  bwriadu  anfon 
ychwaneg  am  yr  afonydd  mordwyol  yn 
y  Deheubarth,  ac  am  aberoedd  Mor- 
ganwg,  awn  yn  mlaen  yn  hwn  i  ddy- 
nodi  y  ífrydiau  penaf  yn  y  swyddi  er- 
aill. 

SWYDD   GAERFYRDDIN. 

12.  Gwendraeth — y  fach  a*r  mawr. 
Cyfodant  yn  ardal  y  calchfaen  a'r  glo, 
yn  y  dwyrain.  Ar  ol  rhedeg  ddeuddeg 
milldir  ymunant,  er  mai  yn  anmher- 
ffaith,  i  ffurfio  porthladd  Cydwely,  yn 
morgiîfach  Caerfyrddin. 

13.  Taf, — Tardda  hon  yn  uchel  )m 
mynyddoedd  Llanfyrnach,  yn  Nyfed  ; 
ac  wedi  croesi  i  Swydd  Gaerfyrddin, 
hyd  Lanfalldeg,  rheda  yn  derfyn,  am 
dro,  rhwng  y  ddwy  Sir  Croesa  Sir 
Gaerfyrddin  eilwaith,  ac  ymarllwys  i 
forgilfach  Caerfyrddin,  gan  wneyd 
porthladd  Llacharn,  wedi  gyrfa  o  24 
milldir.  Rheda  yr  afon  hon  trwy  law- 
er  ü  dir  da,  a  gellid  ei  gwneuthur  yn 
fordwyol  i  fyny  heibio  St.  Clare's.  Y 
nentydd  penaf  a  ymarllwysant  iddi  yd- 
ynt,  Cathgenni,  Cowyn,  a  Morlais. 
Dywedir  fod  yn  Swydd  Gaerfyrddiẁ^S 
o  afonydd  a'u  ffrydiau  yn  ddigon  cryf- 
ion  i  droi  melinau. 

DYFED. 

Ni  chynyrcha  dosbarth  calchog  Sir 
Benfro  ond  ychydig  o  nentydd  bych- 


Digitized 


byGoogle 


10 


y  Beibl 


[Ebríll, 


aîn.     Os  croeswn  bôrthladd  Aberdau- 
gleddyf  î'r  gorllewin,  cyfarfyddwn  â 

14.  Niwgwl — Ffrwd  yn  gwahanu, 
nid  yn  unîg  rhwng  y  Cantref  Penbid- 
iog  a  Rhos,  parthau  Cymreig  a  Seîs- 
nig  o  Dyled,  ac  yn  fwy  na  hyny  rhwng 
gwely  y  glo  a'r  creigiau  llech. 

15.  Solfach. — Syrth  hon,  fel  y  Niw- 
gwl,  i  forgilfach  St.  Bride,  a  ffurfìant 
borthladd  i  lestrî  o  gant  a  haner  o  dun- 
elli. 

16.  Yr  afon  yn  haeddu  sylw  nesaf 
ydyw  y  Gwaun  neu  Gwam.  Cyfyd 
yn  y  mynyddoedd,  ac  ar  ol  rhedeg  20 
milldir  ymarllwysa  i*r  môr  Werydd  yn 
Abergwaun,  gan  wneuthur  y  porthladd 
nesaf  i'r  goreu  jm  y  Swydd. 

17.  y  Nefem.'-'V^táì  treiglo  dros 
15  milldir,  syrthîa  i'r  weilgi  yn  Nhref- 
draeth,  lle  y  mae  porthladd  i  longau  o 
gant  o  dunelli. 

CBREDIGION.       * 

Wedi  croesì  yr  afon  Teifì,  yr  hon  a 
enwasom  o'r  blaen,  yn  mhlith  yr  afon- 
ydd  mordwyol,  gan  estyn  ein  camrau 
tua'r  gogledd,  deuwn  ar  draws  nifer  o 
ffrydiau  bychain  yn  disgyn  i'r  môr  yn 
agas  i  Benbryn,  Llandysilio,  aLlanina. 

18.  Yr  afon  nesâf  a  welwn  ydyw  yr 
Aeron^  yn  bwrlymu  trwy  ddyffryn 
ffrwythlon  a  theg  o'r  un  enw,  ac  yn  dis- 
gyn  i  fôr  Iwerddon  wrth  Aberaeron. 

19.  Yr  Arth  a  ddisgyna  i'r  môr  yn 
Aberarth. 

20.  Cwympa  y  Gwyre  neu  Gwyrai 
i'r  un  man,  trwy  forfa  toreithiog  Llan- 
rhystyd,  ychydig  i'r  gogledd  o  Lan- 
santffraid. 

21.  Yr  Ysiwyth. — Tardda  hon  ar  y 
mynyddoedd  a  derfynant  ar  Swyddi 
Maesyfed  a  Threfaldwyn,  a  chan  redeg 
heibio  i  weithiau  mwn  Cwm  Ystwyth, 
trwy  Barc  yr  Hafod  a'r  tiroedd  teg  o 
amgylch  y  Trawsgoed,  ar  ol  ystod  o  22 
milldir,  â  i  mewn  ì'r  môr  yn  Aber- 
ystWyth. 

22.  Y  Rheidiol2^  ddechreua  ei  gyrfa 
allan  o  lyn  bychan  a  elwir  Llygad 
Rheidiol,  yn  y  rhan  a  berthyn  i  Cered- 
igion  o  fynydd  Pumlumon.  Yn  y 
mýnydd  hwn  hefyd  y  mae  ffynonau  yr 
Hafren  a'r  Wy.  Cymerant  hwy  eu 
taith  i  ardaloedd  brasach  Lloegr.    Ond 


y  Rheidiol,  fel  pe  byŴai  ddrwg  gan- 
ddi  adael  ei  gwlad,  fel  y  gwna  ei  chwi- 
orydd,  a  dreulia  ei  gyrfa  yn  ei  Swydd 
gynwynol.  Ychwanegir  ei  dyfroedd 
gan  y  Fonach  Siaradus,  wedî  î  hono 
ddangos  ei  champau  trwy  lamu  o  glog- 
wyn  i  glogwyn,  a  rhai  ffrydiau  eraiU, 
ac  ymrodda  i'r  môr  yn  agos  i'r  Yst- 
wyth.  Aber  Rheidiol,  felly,  y  dylasid 
galw  Aberystwyth.  Yr  achos  o  alw  y 
dref  boglogaidd  a  boneddig  hono  wrth 
wrth  yr  enw  sydd  arni,  hwyrach,  yw^ 
fod  y  Rheidiol  gynt  wedi  rhoddi  i  fyny 
ei  dyfroedd  i'r  Ystwyth. 

Wedi  olrhain  fel  hyn  darddleoedd 
ac  aberoedd  yr  afonydd  penaf,  yn  y 
pedair  swydd  arforol,  nid  oes  genyr» 
bellach  ond  nodi  yr  afonydd  a'r  ffryd- 
iau  sydd  yn  dyfrhau  y  ddwy  Swydd 
ganol,  Maesyfed  a  Brycheiniog — yr  hyn 
a  wnawn  yn  y  rhifyn  nesaf. 

Pysgodwr. 


r   BEIBL. 


Yr  oedd  Syr  William  Jones  yn  un  o'r 
ysgolheigion  penaf  yn  ei  oes  ;  gwyddaî 
28  o  wahanol  ieithoedd ;  a  thystiol- 
aethodd  iddo,  trwy  ei  hoU  orchwylion,. 
)m  feunyddiol  astudio  y  Beibl.  Syr 
Isaac  Newton,  y  mwyaf  o*r  holl  ath- 
ronyddion,  oedd  yn  fyfyriwr  dyfal  y» 
y  Beibl.  Mr.  Locke  a  enwogodd  eî 
hun  yn  fawr  o  ran  trtiddgarwch  a  gall- 
uoedd  ei  feddwl ;  ac  efe  a  gymella 
bawb  yn  ddwys  i  fyfyrio  yn  y  Llyfr 
Sanctaidd — am  mai  Duw  ydyw  ei  awd- 
wr,  am  mai  iachawdwriaeth  dyn  ydyw 
ei  ddyben,  ac  am  mai  gwirionedd  heb- 
ddim  cyfeiliornad  ydyw  ei  gynwysiad. 
Cyfrifir  Milton  yn  uchaf  o  feirdd  yr 
oesoedd.  Hawdd  i  hoU  ddarllenwyr 
Cymreig  Coîl  Gwynfa  weled  ei  fod  yn 
hyddysg  iawn  yn  Llyfr  Duw.  Treuliai 
Boerhave,  meddyg  enwocaf  HoUand,. 
yr  awr  gyntaf  o  bob  dydd  mewn  myfyr- 
iad  sobr  uwchben  yr  Ysgrythyrau 
Sanctaidd.  Cysegrodd  tiriondeb  ein 
Creawdwr  da  un  diwrnod  o  bob  wyth- 
nos,  un  fìwyddyn  0  bob  saith,  er  mwyn 
i  ni  gael  hamdden  i  gyflawni  y  ddyled- 
swydd  bwysig  hon,  a  myfyrio  am  fyd 
arall. 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Epistol  at  yr  Eghuysù 


II 


EPISTOL  tSt  YR  EGLWYSL 


GAN  Y  PA&CH.   B.   JAlflCS. 

Wrth  ddarllen  y  gyfrol  ysbrydoledig^ 
sef  y  Beibl,  cawn  yr  egwyddor  fawr  a 
ddysga  yn  wahanol  iawn  i  lawer  a  bro- 
fiesant  grefydd  yn  yr  oes  hon,  yr  hyn 
jm  ddiau  sydd  yn  gryfhad  mawr  i  an- 
ffyddwyr  yr  oes.  Dysgodd'  Awdwr 
Cristionogaeth  a*i  Apostolion  bethau 
Uwyr  wahanol  am  Gristionogaeth. 

Yn  un  peth  cyngorir  ni  i  garu  ein 
gilydd  :  **  Gorchymyn  newydd  yr  wyf 
yn  ei  roddi  i  chwi,  ar  garu  o  honoch 
eich  gilydd;  fel  ycerais  i  chwi/'  medd 
ein  Harglwydd  wrth  ei  ddysgyl^lion, 
*'  ar  garu  o  honoch  chwithau  bawb  eich 
gilydd.  Wrth  hyn  y  gwybydd  pawb 
mai  dysgyblion  i  mi  ydych,  os  bydd 
genych  gariad  â'ch  gilydd."  Anogai 
yr  Apostolion  yr  eglwysi  gynt  i  gariad 
at  eu  gilydd,  a  dangosant  yn  eglur  yr 
anmhosiblrwydd  i  garu  Duw,  yr  hwn 
nas  gwelsom,  a  chasâu  brawd,  yr  hwn  a 
welsom.  Ond  y  mae  rhyw  ysbryd  ar- 
all  wedi  dyfod  i  mewn  i  lawer  o  eg- 
Iwysi  y  saint  gyda  llawer  un — ysbryd 
yroddial  sydd  i  weled  yn  amlwg  iawn, 
ac  i  niweidio  y  naill  y  llall  yn  eu  ham- 
gylchiadau  bydol  hyd  y  gallant.  Clyw- 
ais  lawer  yn  dweyd  fod  yn  well  gan- 
ddynt  droseddu  yn  erbyn  pawbna  brod- 
yr  yn  yr  eglwys,  oblegid  y  maent  yn 
fẁy  anhawdd  i  faddeu  i'w  gilydd.  Ad- 
waenwn  broffeswyr  yn  yr  un  eglwys,  a 
Uid  a  malais  at  eu  gilydd  er  ys  llawer  o 
fl^mydSoedd,  ac  annhebyg  iawn  y  deu- 
ant  i  gymod  tra  ar  y  ddaear;  yr  hyn 
feddyliwn  i  sydd  yn  hollol  groes  i  ys- 
Iwyd  Crist. 

Diffyg  cariad  yn  yr  eglwys  ydyw  yr 
achos  o'r  ymraniadau  lluosog  a  welir. 
Bydd  rhyw  un  yn  yr  eglwys  am  ei 
flFordd  ei  hun,  yn  groes  i  farn  y  Uuaws 
o'reglwys;  coda  blaid,  a'r  canlyniad 
fydd  ymranu ;  ac  ni  ddaw  i  gymod  er 
dim  ;  ysbryd  dial  sydd  i  weled  yn  bar- 
haus  rhwng  y  ddwy  blaid.  Yr  wyf 
wedi  synu  a  rhyfeddu  yn  aml  pa  fodd  y 
mae  y  dynion  hyn  yn  gallu  anerch  yr 
anfeidrol  mewn  gweddi,  a  Uon'd  eu 
calonau  o  elyniaeth  ganddyntat  eugil- 


ydd.  Weithiau  codant  yn  erbyn  y 
gweinidog,  er  na  wnaeth  ddim  yn  eu 
herbyn;  ond  wedi  iddynt  feddwl  eî 
ladd,  ni  orphwysant  nes  cyflawni  eu 
bwriad.  Ac  yn  wir,  y  mae  yr  ysbryd 
hwn  i'w  weled  mewn  diaconiaid  an- 
nghymwys  i'r  swydd.  Wedi  i'r  dyn 
gael  swydd  yn  yr  eglwys,  ymchwydda, 
a  bydd  am  fod  yn  fawr,  a  chael  ei  gyd- 
nabod  fel  y  dyn  mwyaf  yn  yr  eglwys. 
Yn  lle  gwasanaethu,  ceir  gẁeled  my 
lord  ynddo  yn  dra  buan.  Gan  hyny 
dylai  pob  eglwys  edrych  am  y  dynion 
mwyaf  cymwys  ì  gyflawni  y  swydd — 
dynion  ag  y  mae  yr  apostol  Paul  yn  eu 
nodi.  Y  mae  un  aelod  yn  aml  yn  ach- 
os  i  godi  ymryson  mawr  mewn  eglwys. 

Hefyd  goddefìr  personau  anfoesol  ac 
anfucheddol  yn  aelodau  eglwysig.  Y 
mae  rhyw  rai  yn  yr  eglwys  yn  berthyn- 
asau  iddynt,  a  rhai  fe  ddichon  yn  gy- 
foethog  ac  yn  haelionus  at  yr  achos ;  a 
rhag  tran%wyddo  y  cyfryw  arbedir  y 
troseddwr.  Y  mae  llawer  rhy  fach  o 
ddysgyblaeth  yn  yr  eglwysi  yn  yr  oes 
bresenol.  Pan  y  byddo  rhyw  gynuU- 
iad  anfoesol  yn  y  gymydogaeth,  ofer  yn 
aml  ydyw  rhybuddio  yr  ieuenctyd  rhag 
myned  i'r  cyfryw  le  ;  ni  wrandawant 
ar  gyngor  na  cherydd.  Dywedant  yn 
ddigon  pen-uchel,  "  Yr  ydym  mewn 
gwlad  rydd,  a  gallwn  wneyd  fel  y  myn- 
om."  Ac  nid  yn  unig  yr  ieuenctyd 
sydd  felly,  ond  y  mae  henafgwyr  yr  un 
modd,  fel  y  mae'r  gwaethaf,  yn  barod  i 
roddi  her  am  bob  cyngor  neu  gerydd. 

Yr  wyf  wedi  sylwi  fod  dirywiad  mawr 
yn  yr  haner  can'  mlynedd  diweddaf. 
Er  fod  llawer  mwy  o  grefyddwyr  mewn 
enw,  eto  llai  o  grefydd  ymarferol  sydd 
i*w  gweled — rhy  fychan  o  ddarllen  y 
Beibl  a'i  fyfyrio.  Rhai  a  ddywedant 
fod  yr  oes  hon  yn  oleuach  ac  yn  fwy 
gwybodus  na'r  ©es  a  aethheibio.  Gwir, 
mewn  rhyw  ystyr  y  mae  felly  ;  ond  a 
ydyw  felly  mewn  ystyr  grefyddol  ?  Y 
mae  cyrddau  gweddi  yn  anaml  ac  yn 
anmhoblogaidd  ;  ac  oedfaon  ar  y  Sul 
hefyd  felly  lawer  gwaith,  nes  y  mae  yn 
ddigon  i  ddigaloni  y  rhai  ffyddlawn 
gyda'r  achos, 

Gweddiwn  am  yr  Ysbryd  Glan  yn  ei 
ddylanwadau  nerthol  i  ddisgyn  ar  yr 
eglwysi   yn    fwy  cyffredinol ;  a  phur- 


Digitized 


byGoogle 


12 


YmddyddWH  Dyddû9vL-^Enw. 


[¥a>riu, 


deb  a  «sancteiddrwydd  â  duwioldeb  i'w 
gweled  yn  fwy  amlwg  ar  brofFeswyr 
crefydd.  '*  Yr  hwn  a  roddodd  esiampl 
i  ni  fel  y  dilynem  ei  ol  ef."  Cofiwn 
edrych  ar  lesu ;  efe  yd)rw  yr  esiampl- 
ydd  i  ni  edrych  arno.  Gobeîthio  y 
bydd  hyn  yn  foddioh  i'n  diwygio,  ac 
yr  ymdrechir  mwy  gyda  phethau  tra- 
gywyddol  na  phethau  daearol  y  bywyd 
hwn. 


YMDDYDDAH  DYDDOROL. 

Mr,  GûL — Ar  y  ^^ain  o  Awst,  1879, 
pan  yn  ymddyddan  â  masnachwr  o'r 
ddinas  hon",  cymerodd  yr  ymddyddan 
canlynol  le  : 

**  Wel,  yr  wyf  yn  meddwl  mai  ein 
dyledswydd  yw  ymuno  â  chrefydd," 
meddwn  i. 

**  lë,  yn  wir,  a  da  iawn  pe  byddai 
mwy  o  lawer  yn  raeddwl  yi^un  pedi,'* 
meddai  y  masnachwr,  **  yr  ydwyif  wedi 
bod  yn  meddwl  er's  amser  ara  ymuno, 
ond  yn  methu  cael  eglwys  wrth  íy 
modd  ;  ond  yn  awr  'rwyf  301  hoffi  eg- 
Iwys  y  Presbyteriaid  ar  Marlcet  Street, 
a'r  Parch.  Mr.  Fulton  ;  a  Phresbyter- 
iaid  yw  fy  holl  dylwyth." 

"  Wel,"  meddwh  inau,  "  am  eu  bod 
hwy  oll  felly,  rhaid  i  chwithau  fod  hef- 
yd.  Beth  am  y  geiriau  hyny,  '  Onid 
ymedy  dyn  â  thad  a  mam,  &c.,  nid  )rw 
deilwng  o  Grist  lesu.'  '* 

«*  Wel,"  ebai,  **  Mr.  Owens,  ni  allaf 
ddod  i  lawr  at  gredo  y  Bedyddwyr.'* 

"  Wel,  yn  wir,"  meddwn,  "mae  yn 
fryn  pur  serth  ;  Uawer  sydd  wedi  ceisio 
dod  i  lawr  y  bryn  hwn,  ond  yn  ei  gael 
yn  rhy  serth  iddynt.  Yr  wyf  fi  wedi  ei 
gerdded  bob  cam,  ac  yr  wyf  yn  gwyb- 
od  am  bob  clogwyn  amo." 

•'  Pe  gallwn  i,*'  meddai,  "  weled  fy 
nyledswydd  yn  eglur,  gwnawn  gynyg 
ar  y  serth-lwybr." 

**Os  darllenwch  y  chweched  benod 
o  Rhufeiniaid,"  ychwanegwn,  "  heb 
unrhyw  wydrau  sectyddol,  gwelwch 
eîch  llwybr  yn  glir,  yn  sicr  i  chwi." 
[Mae  yn  rhoi  y  benod  i  lawr,  y  6ed  o 
Rhufeiniaid.]  "Yn  awr,"  dywedwn, 
"  darllenwch  chwi  fel  un  a  ddymuna 
wybod  ystyr  yr  ymadroddion,  a  boreti 


yfory  gadewch  i  mi  wybod  eich  golyg- 
iadau.*' 

"  O'r  goreu,"  meddai. 

Boreu  dranoeth  a  ddaeth.  Aethum 
ato,  ac  wedi  cael  cyfle,  gofynais  iddo 
pa  fodd  yr  oedd  wedi  dod  yn  y  blaen 
gyda  deall  y  benod. 

"Wel,"  meddai,  "nid  ydwyf  yn 
gallu  gwneyd  dim  o  honi." 

**  Paham  ?'*  meddwn. 

Ebai  efe,  *'  Mae  yn  gwneuthur  cy- 
ífelybiaeth  claddu  a  chyffelybiaeth  ad- 
gyfodi  yn  y  bedydd;  ond  yr  wyf  yn 
methu  gweled  pa  fodd  y  mae." 

**Wel,  rhyfedd,"  meddwn;  *'onid 
ydych  yn  gweled  pan  yn  taenellu  bab- 
an,  fod  cyffelybiaeth  claddedigaeth  yn- 
ddo,  a  phan  yn  rhoddi  y  baban  o  law 
yr  ofFeiriad,  fod  tebygolrwydd  adgyf- 
odiad  ynddo?*' 

Meddwn  eto,  '*Nid  oes  dim  ynddo, 
ac  ni  welodd  neb  arall  mo  hyny  ynddo 
chwaith.  Tybio  mae  dynion  gweled 
pethau  Duw  wrth  edrych  trwy  eu 
gwydrau  eu  hunain.  Edrychwch  ar 
fedydd  ar  broíTes  o  ffydd,  mewn  afon, 
a  gwelwch  os  oes  dim  tebygolrwydd 
claddu  ac  adgyfodi  yn  hyny.'* 

Thos.  J.  Owens. 

AUeghany  City,  Pa, 


ENW. 

Enw  yw  pob  gair  sydd  enw  ar  wrth- 
ddrych ;  megys  dyn,  angel,  Duw,  ys- 
bryd,  raater,  gogoniant,  sain.  Defn- 
yddir  enw  i  wahanol  ddybenion,  megys 
i  wahaniaethu  person  oddiwrth  berson ; 
loan,  Ruth,  &c.  ;  swyddogaeth,  teitl, 
a  chymeriad  gwrthddrychau.  Enw  yd- 
yw  cymeriad  dyn,  bydded  dda  neu 
ddrwg,  Nid  peth  etifeddiaethol  ydyw. 
Adeiladwaith  y  dyn  ei  hun  yw  ei  gym- 
eriad  ;  efe  sydd  yn  ei  greu  a'i  wneuth- 
ur.  Derbynia  argraffiadau  o'r  allanol 
i*r  mewnol,  ac  adlewyrchir  hyn  yn  ol 
gan  y  galon  i'r  allanol,  yr  hyn  a  elwir 
genyra  ymarweddiad  dyn.  Ychydig 
o*r  gwir  ddyn,  y  mewnol,  a  welir  ;  fel 
canlyniad,  mae  y  rhan  heiaethaf  o  gy- 
raeriad  gwirioneddol  dyn  yn  anhysbys 
i  nL  Mae  Duw  yn  deall  y  galon,  am 
hyny  mae  yn  adnabod  dýn  yn  berfíaith. 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Pwìpud  y  Wawr. 


13 


Nid  yr  enw  y  gelwir  dyn  amo  ydy w  ei 
wir  enw,  Egwyddoríon  mewnol  yr  en- 
aid  ydyw  cymeríad  dyn.  Hawdd  cael 
engreifftiaa  lawer  o  hyn,  yn  deuluol, 
cymdeithasoi,  gwladwríaethol,  a  chref* 
yddol.  Yr  ymarweddiad  sydd  yn  dad- 
orchuddio  dyn  i  ddynìon.  Bywyd 
dyddiol  dyn  yw  y  drych  yn  yr  hwn  y 
gwelir  ei  galon.  Mae  dyn  yn  argrafiu 
ei  g^rmeriad  ar  lyfr  yr  ^rmarweddiad, 
trwy  ei  eiríau,  a*i  weithredoedd.  Yn 
y  golygiad  hwn  y  mae  dyn  yn  tynu  ar- 
lun  o  hono  ei  hun  â*i  draed.  Graddol 
ac  araf  y  ifurfìr  cymeriad,  ond  y  mae 
ei  ddadorchuddiad  yn  arafach.  Am- 
gy lchiadau  sydd  yn  dangos  gwir  gym- 
eriad  dyn.  Yr  un  oedd  Dafydd  pan 
yn  cael  ei  anrhydeddu  gan  Saul,  a  phan 
yr  erlynid  ef  ganddo.  Gogoniant  cy- 
meríad  Dafydd  a  arddangosir  i  ni  pan 
oedd  Saul  yn  yr  ogof.  O,  fel  yr  ydym 
yn  rhyfeddu  a  synu  at  ygweithredoedd 
drygionus  a  gyflawnir  gan  wahanol  ber- 
sonau.  Pe  byddem  yn  gallu  gweled 
calon  dyn,  ni  fyddem  yn  rhyfeddu  aip 
ei  weithredoedd.  Dangos  eu  hunain  y 
mae  dynion  trwy  eu  gweithredoedd. 
Profiedydd  gwir  gymeriad  Judas  oedd 
7  deg-ar-hugain  arian,  a*r  cusan  brad- 
wrus  a  roddodd.  Amgylchìadau  byw- 
yd  yw  y  tân  sydd  yn  llosgr  y  wisg  rag- 
rithiol  ymaith.  Goleuni  bywyd  yn  ei 
wahanol  arweddion  sydd  yn  egluro  ac 
yn  esbonio  dynion. 

Mae  Duw  yn  edrych  ar  y  cymeriad. 
Egwyddorîon  yr  enaid  sydd  yn  dwyn 
cymeradwyaeth  neu  anghymeradwy- 
aeth  Duw.  Dau  gymeriad  sydd — y  da 
a'r  drwg.  Mae  delw  yr  enaid  ar  y  cy- 
meriad,  sef  anfarwoldeb.  Os  am  new- 
id  cymeríad,  rhaid  dechreu  yn  y  dyn 
oddimewn.  Crefydd,  fel  yr  amlygwyd 
hi  gan  yr  Athraw  mawr,  ac  fel  y  mae 
yn  cael  ei  defnyddio  gan  yr  Ysbryd 
Glan,  yw  yr  unig  íFordd  i  newid  cym- 
eriad.  Iota. 


— Nid  oes  neb  mor  wag  a'r  rhai  sydd  yn 
Uawn  o  honynt  eur  hanain. 

—  Y  neb  sydd  yn  caru  ymddial  sydd  yn  cadw 
eî  glwyCau  ya  agored. 

^  Gall  dyo  fod  yn  rhy  ddrwgdybua  o'i  gym- 
y«^gt  ood  nid  o  hono  ei  hua. 


PWLPUD  Y  WAWK 
T  Cyflym-Gamelod. 

GAN  Y  PARCH.    C.   H.  SPURGEON. 

Testyn  — I  Breii«  iv.  20  -28. 
JRhan,  III. 

CYFLENWADAU   CYFARTAL  WEDI  EU  DAR- 
PARTT. 

III.  Yr  wyf  yn  diweddu  gyda  y  tryd- 
ydd  sylw,  y  byddai  pob  dyn  yn  derb)m 
ycyfienwadau  '*ynol  ei  ran."  Nid 
wyf  yn  llawn  ddeall  gwir  a  phenodol 
ystyr  y  testyn.  Yn  sicr,  tybier  nid  yn 
unig  fod  un  nifer  o  swyddogion  i  an- 
fon  i  mewn  yr  haidd,  ond  hefyd  fod 
nifer  araJl  o  swyddogion  i  dderbyn  yr 
haidd  a'r  gwellt  mewn  cyfartaledd  i 
rifedi  y  meirch  a*r  cyflym-gamelod. 
"  Haidd  hefyd  a  gwellt  a  ddygasant  i'r 
meirch  a*r  cyflym-gamelod,  i'r  fan  Ite 
y  byddai  y  swyddogion  pob  un  ar  ei 
ran."  Hyny  ydyw,  yn  ol  y  rhifedî  o 
feirch  i  barotoi  ar  eu  cyfer  ;  dyna  oedd 
y  swm  o  yd  a  gwellt  a  anfonid  i  mewn 
yn-ymborth  iddynt. 

I .  Felly  yr  wyf  yn  casglu,  yn  gyntafj 
mewn  perthynas  i  weision  ein  Har- 
glwydd  lesu  Grist,  fod  ^' rharC'  fawr 
oddiwrthû  Ef  yn  wystl  0  gyflenwadau 
mawrion,  Y  mae  rhywbeth  yn  bur  gy- 
surol  yn  hyn  gyda  golwg  ar  bethau  tym- 
orol.  Dywed  rhai  fod  Duw  yn  anfon 
geneuau.  ac  heb  fod  yn  anfon  bara; 
neu  o'r  hyn  Ueiaf,  maent  yn  dweyd  ei 
fod  ef  yn  anfon  geneuau  i  un  ty  a  bara 
i'r  llall.  Os  ydyw  hyn  felly,  dylai  y 
rhai  sydd  yn  cael  gormod  o  fara  ei  an- 
fon  o  gwmpas  i'w  cymydogion.  Eto, 
yr  wyf  yn  sylwi,  rywfodd,  Ue  y  mae 
geneuaUf  y  mae  bara  yn  dod,  Y  mae 
yn  peri  syndod  i  mi,  rhaid  i  mi  gyf- 
addef,  a  dwg  ddagrau  i'm  Uygaid  pan 
y  byddwyf  yn  ei  weled,  ac  yn  wir  y 
mae  yn  fawr  ryfeddod,  fod  gwragedd 
gweddwon  gyda  haid  o  blant  yn  gallu 
eu  porthi  yn  rhyw  fodd.  Daw  gweddw 
dlawd  at  dy  plant  amddiíaid  (orphan^ 
age)  yn  nghylch  bachgen  bychan ;  nid 
ydyw  yn  hoffi  ymadael  ag  ef,  ond  mae 
cirâtt  yn  gorfodi ;  a  phan  y  dywedwn« 


Digitized 


byGoogle 


M 


Pw^d  y  Wawr. 


[Ebrül, 


'^  Fy  Dgwraig  dda,  faint  o  blant  oedd 
genych  pan  fu  farw  eich  gwr  ?"  dywed- 
ai,  '^  Saitb,  syr,  a  dim  un  o  honynt  yn 
alíuog  i  cniíl  ceiniog."  "Yr  ydych 
wedi  bod  yn  ymladd  eich  ífordd  jtl  un- 
ig  y  tair  neu  bedair  blynedd  hyn,  pa 
fodd  y  gwnaethoch  hyny  ?'*  '*  0,  syr,'* 
hi  a  etyb,  "  nid  oes  neb  a  wyr  ond 
Duw;  ni  allaf  ddweyd  wrthych.''  Na 
all,  na  all ;  ac  y  mae  llawer  o  blant  an- 
wyl  Duw  na  allant  ddweyd  wrthych  pa 
foidd  y  maent  wedi  byw,  ond  buont 
byw,  a'u  plant  hefyd.  Y  mae  yn  gad- 
ael  iddynt  gyfrifoldeb  mawr,  ac  yn  ei 
ífordd  eí'  hun  mae  yn  anfon  iddynt 
ddarpariaeth. 

Mae  y  rhan  íwyaf  o  honom  wedi  can- 
fod,  os  bydd  i'n  Brenin  anfon  i  ni  gyf- 
lym  gamelod,  mae  yn  anfon  i  ni  yr 
haidd.  Y  mae  wedi  bod  felly  gyda  mi 
yn  y  mater  o  ddau  gant  a  haner  o  blant 
amddifaid  yn  Stockwell ;  mae  ein  Duw 
grasol  bob  amser.  wedi  anfon  i  ni  ddi- 
gon,  ac  ni  wybu  y  bechgyn  am  un  di- 
ffyg ;  a  phan  y  byddom  yn  derbyn  dau 
gant  a  haner  arall  o  blant,  a  chael  gen- 
ethod  yn  gystal  a  bechgyn,  yr  wyf  yn 
teimlo  yn  sicr  y  bydd  i*r  Tad  nefol 
ddarparu  ar  eu  cyfer  oU.  Yr  wyf  yn 
gobeithio  y  bydd  i  chwi  gofío  fod  yn 
rhaid  i'r  ddarparíaeth  ddyfod  yn  oífer- 
ynol  trwy  bobl  yr  Arglwydd  eu  hun- 
ain,  a  llawer  o  hono  trwy  ädarllenwyr 
a  güurandawyr  y  pregethauy  ond  dyíod 
a  wna. 

Os  bydd  i  fy  Arglwydd  roddi  ych- 
waneg  o  gyflym-gamelod  yn  fy  stabl, 
byddaf  yn  edrych  am  ychwanegiad  cyf- 
artal  o  haidd  a  gwellt,  oblegid  yr  wyf 
yn  sicr  y  bydd  iddo  ef  ei  anfon.  Pan 
y  byddaf  yn  roeddwl  am  fy  anwyl  gyf- 
aiU  Mr.  George  MuUer,  gyda  2,050  o 
blant  amddifaid,  a  dim  i  ymddibynu 
amo,  fel  y  byddant  yn  dweyd,  ond  yn 
unig  gweddi  a  ífydd,  byddaf  yn  llawen- 
hau  yn  fawr.  Nid  oes  ganddo  ef  byth 
ofn  neu  angen,  ac  mor  orphwysol  a 
phe  buasai  yn  Sabboth  cnawdoledig. 
Pe  buasai  genym  ugain  mil  o  amddif- 
sud,  mae  ein  Meistr  yn  hollol  alluog  i 
ddarparu  ar  eu  cyfer  oll.  Mae  efe  yn 
porthi  y  greadigaeth,  a  gallwn  yn 
hawdd  ymddiried  ynddo.  Pe  byddai 
genym  ffydd  syml  fel  yp  eiddo  plentyn. 


canfyddem  fod  cyfrifoldeb»  mawr  yn 
wystl  o  gyflenwad  mawr.  "  Pob  un  yn 
ol  ei  ran." 

Fel  y  mae  mewn  pethau  t^rmorol, 
felly  y  mae  gyda  phethau  gras.  Pan  y 
mae  Duw  yn  rhoddi  i  ddyn  ychydig  o 
ddynion  i  edrych  ar  eu  hol,  y  mae  yn 
rhoddi  iddo  ddigon  o  ras ;  a  phan  y 
rhodda  iddo  ddeng  waith  y  rhifedì,  yna 
mae  yn  rhoddi  iddo  fwy  o*i  Ysbryd 
Sanctaidd;  a  phan  y  rhodda  iddo 
gant  o  weithiau  yn  ychwaneg  y  rhifedî 
yna,  y  mae  efe  yn  mwyhau  yr  eneiniad 
dwyfol.  Os  enfyn  yr  Arglwydd  i  chwi 
brofedigaeth  fechan,  anwyl  frawd,  bydd 
i  chwi  gael  digon  o  ras;  ac  os  enfyn  î 
chwi  brofedigaeth  fawr,  bydd  i  chwi 
eto  gael  digon  o  ras.  Os  rhydd  efe  i 
chwi  ychydig  o  waith  i'w  wneuthur, 
mewn  sefydliadau  yn  y  cefn,  bydd  eich 
nerth  yTi  ol  y  dydd  ;  ac  os  trefna  efe  i 
chwi  ryw  waith  mawr,  o  fiaen  gwyneb 
tân  y  gelyn,  ni  fydd  i  chwi  fod  mewn 
diffyg. 

*'Pob  un  ar  ei  ran."  Ni  chewch 
werth  hadlin  o  ras  dros  ben.  Ni 
chewch  byth  gymaint  ag  y  gellwch  ym- 
ffrostio  yn  ei  gylch,  a  siarad  um  fod 
wedi  byw  am  fìsoedd  heb  bechu,  a  ffol- 
ineb  cyífelyb.  Gorfodir  chwi  i  deimlo 
pan  y  byddoch  wedi  gwneyd  y  cyfan, 
mai  gwas  anfuddiol  ydych.  Ni  fum 
erioed  yn  fy  mywyd  yn  meddu  o  fanna 
y  dydd  blaenorol  yn  aros,  gymaint  a 
fuasai  yn  cuddio  dernyn  tair  ceiniog. 
Yr  wyf  bob  amser  wedi  bod  mor  new- 
ynog  fel  yr  oedd  yn  rhaid  i  mi  fwyta  y 
cwbî  allan  i  gael  yn  y  Ue  a'r  fan.  Yr 
ydwyf  wedi  byw  o'r  Uaw  i'r  genau  ;  y 
llaw  oedd  un  fy  Arglwydd,  yr  hon  sydd 
bob  amser  yn  llawn,  a'r  genau  a  fu  yr 
eiddo  fy  hun ;  ac  y  mae  bob  amser 
wedi  bod  yn  dyheu  am  ychwaneg.  Pan 
yn  fy  ngweinidogaeth  yr  oeddwn  wedi 
cael  swm  ddwbl  o  ymborth,  yr  oedd 
genyf  yn  ddwbl  y  rhifedi  i  ymborthi 
arno.  Y  mae  gras  Duw  wedi  bod  yn 
ddigon  ar  gyfer  fy  angenrheidiau,  ond 
nid  yw  erioed  wedi  gadael  Ue  i  mi  or- 
foleddu  mewn  hunan.  Er  hyny  cym- 
erwch  y  peth  fel  fFaith  sicr,  fod  cyfrif- 
oldeb  mawr  yn  wystl  o  gyflenwad 
mawr. 

3.  Yn  awr,  trown  y  gwirionedd  fel 


Digitized 


byGoogle 


iSSoO 


Pwlpudy  Wmur. 


15 


arally  a  d^rwedwn  fod  cyfienwad  mawr 
yn  tybio  cyfrifoldeb  mawt,  O  na  fydd- 
ai  i  rai  feddwl  am  h^  !  Mae  dyn 
wedi  dyfod  yn  fwy  cyfoethog  nag  yd- 
ocdd  yn  arfer  bod.  Frawd,  gyda  mwy 
o  haidd  a  mwy  o  wellt  dylech  gadw 
mwy  o  gyflym-gamelod ;  yr  wyf  yn 
tybio  nad  yw  Duw  wedi  anfon  yr  yd 
yna  i'r  llygod  iV  ddinystrio,  ond  mae 
301  bwriadu  iddo  gael  ei  fwyta. 

Y  dyn  fo  yn  derbyn  Uawer,  ac  yn 
rhoddi  dim,  sydd  yn  farw  tra  ^m  fyw. 
Yr  hwn  fo  yn  meddu  derbyniadau 
mawriony  a  ddylai  gyfríf  fod  ganddo 
gyfrifoldeb  mawr,  a  gweithredu  yn  ol 
hyny.  Pan  y  mae  brawd  yn  meddu  tal- 
entau  mawrion,  etifeddiaethau  mawr- 
ion,  a  dylanwad  mawr ;  pan  y  mae  efe 
yn  fawr  mewn  unrhyw  beth,  trwy  ras 
Dduw  boed  iddo  ddweyd,  '•  Mae  Ehiw 
yn  dysgwyl  pethau  mawrion  oddiwrth- 
yf  fi ;  oblegid  i'r  hwn  y  rhöddir  llawer, 
llawer  a  ofynir  ganddo.  *  *  Y  mae  yn 
ddeddf  yn  nheymas  Crist — deddf  ag  y 
gofala  efe  y  bydd  bob  amser  yn  cael  ei 
charío  allan. 

DIM  DIANGFA    RHAG   Y   CYFRIFOLD£B. 

Felly  yr  wyf  yn  gorphen  gyda  hyn. 
Rhywun  a  ddywed,  **  Gallaf  bron  ddy- 
muna  i  mi  allu  gochelyd  y  cyfrifoldeb 
o  fod  yn  was  i  Grist.  Anwyl  frawd, 
cymerwch  sylw  o'r  ddwy  neu  dair 
ffeithiau  hyn : 

Ni  ellwch  wellhau  eich  amgylchiad- 
au  fel  gwas  i  Grist  wrth  leihau  eich  cyf- 
rifoldeb.  Os  dywedwch,  "  Ni  bydd  i 
mi  anturio  llawn  cymaint/'  ni  fydd  i 
chwi  wellhau  eich  amgylchiadau  trwy 
y  cwrs  yna ;  oblegid  os  lleibewch  waith, 
yr  Arglwydd  a  leiha  eich  nerth.  Ein 
Solomon  mawr  a  wna  atal  rhai  o'r  ad- 
noddau  os  bydd  genych  chwi  lai  o  gyf- 
lym-gamelod  i*w  porthi,  ac  yna  ni 
íyddwch  yn  ddim  gwelí  allan.  Os 
bydd  î  chwi  gadw  chwech,  bydd  i  chwi 
íeddu  darparíaeth  ar  gyfer  chwech ;  os 
jrmgymerwch  a  chadw  tri,  ni  fydd  íddo 
ef  rcddi  darparíaeth  ond  ar  gyfer  tri,  ac 
yna  byddwch  yn  dlotach,  yn  hytrach 
na  chyfoethocach.  Nì  ellwch  chwaith 
wella  eich  amgylchiadau  trwy  yn  hoUoI 
ac  yn  unig  fwyhau  eich  adnoddftu; 
ôblegid  08  derbyniirûh  fwy  o  welU  a 


haidd,  yn  sicr  bydd  i'n  Solomon  anfon 
i  chwi  ychwaneg  o  gyflym-gamelod. 
Rin  y  caífoch  fwy  o  nerth,  cewch  fwy  o 
dreÌ£don.  Pan  na  byddo  plant  Duw  yvk 
cyâawni  eu  rhan  gyda  y  moddion  j 
mae  eíe  wedi  ymddiríed  iddynt,  gâd 
iddynt  yn  fynych  i  gyireryd  rhanau 
mewn  '*  cwmpeini  cyfi ifol  gyfyngedig," 
yr  hyn  sydd  yr  un  peth  a  thaflu  eich  ar- 
ian  i'r  afon ;  neu  gadawa  iddynt  fod  yn 
rhan-feddianwyr  mewn  banc  toredig, 
gyda  dadymchweliad  anghyfyngedig  fel 
ei  gyfalaf,  ac  mae  h)m  301  fwy  dychryn- 
fawr  fyth. 

Mae  yn  dygwydd  yn  fynych  i  ddyn 
yr  hwn  a  grafodd  ac  a  drodd  heibio 
lawer  o  arian,  ac  a  gyfyngodd  ar  achos 
Crist,  ei  fod  yn  ei  flynyddau  diweddaf 
mewn  prínder,  a  gwna  gwynfan  iddo 
ei  hunan,  **  Mae  y  cwbl  wedi  myned  ; 
buasai  yn  dda  genyf  pe  buaswn  wedi  eu 
deíhyddio  yn  well  cyn  iddynt  fyned 
ymaith..  Buasai  yn  llawer  iawn  gwell 
i'w  rhoddi  i'r  Arglwydd  na  gweled  y 
cyfireitliwyr  yn  eu  traflyncu."  O!  bu 
i'ch  pechod  ddod  o  hyd  i  chwi.  Ni 
allai  eich  Meistr  ymddiried  i  chwi,  ac 
felly  cymerodd  ei  dda  oddiwrthych,  ac 
yn  awr  yr  ydych  yn  dymuno  y  buas» 
ech  wedi  ymddwyn  yn  briodol.  Gad- 
ewch  i  ni  gymeryd  rhybudd  oddiwrth 
y  Êith  drefnwyr,  a  gadewch  i  ni  weled 
ar  fod  ein  cyfrifoldeb  yn  fesur  i*n  had- 
noddau,  ac  fel  y  bo  yr  adnoddau  yn 
dod,  ein  bod  yn  eu  defnyddio  jm 
ddoeth. 

Pob  peth  er  mwyn  lesu  !  Solomon 
gogoneddus  ein  calonau  1  Anwylyd  ein 
heneidiau !  Bywyd  er  mwyn  lesu  t 
Marw  er  mwyn  lesu  I  Amser  er  mwyn 
lesu  1  Tragywyddoldeb  er  mwyn  lesu  t 
Llaw  a  chsdon  er  mwyn  lesu  t  Ymen- 
ydd  a  thafod  er  mwyn  lesu  !  Afiechyd 
neu  ^echyd  er  mwyn  lesu  !  Gwarth  neu 
ogoniant  er  mwyn  lesu  !  Pob  peth  er 
mwyn  lesu !  "  Pob  un  ar  ei  ran." 
Felly  y  byddo  J     Amen. 


— ^Yr  hwn  nid  yw  yn  meddwl  ond 
anfynych  am  y  nefoedd,  nid  yw  yn 
debyg  o  fyned  yno ;  megys  mai  y 
ffordd  ì  gyrhaedd  nôd  yw  cadw  y  Wyg- 
aà  yn  sefydlog  arno. 


Digitized 


byGoogle 


i6 


Yr  Amddijfyniad. 


[EbriU, 


YR   AHDDIFFYNIáD. 

GAN  DE.  CSmi  PAERY. 

Êrthygl  XIV. 

Mae  Dr.  Roberts  mewn  helynt  blin 
a  thraíferth  dybryd,  yn  y  Cyfaiü  am 
Tachwedd,  1879,  ac  lonawr,.  i88o,  yn 
ceisio  ^^ŷrofii  Ò0Ò  meddwl  diragfamỳ^ 
z.  ddygwydd  fod  o'r  un  fam  ag  ef  ei 
hun,  "  mai  yr  un  yw  eglwys  Dduw  dan 
y  Testament  Newydd.  a  than  yr  Hen 
Destament."  Profa  yr  haeriad  "  oddi- 
wrth  gyfansoddiad  gwreiddiol  eglwys 
Dduw  yn  nghyfamod  Abraham."  Add- 
«fwn  yn  rhwydd,  mai  yr  un  yw  eglwys 
ysbrydol  a  dirgeledig  Duw  yn  mhob 
ocs  o'r  byd,  a  than  bob  goruchwyl- 
iaeth — yn  y  nefoedd  a'r  ddaear,  ac 
inewn  amser  a  thragywyddoldeb.  Eto 
^adwn  yn  bendant,  mai  yr  un  yw  eg- 
Iwys  weledig  a  chyíansoddiadol  Duw, 
yn  mhob  oes,  a  than  bob  goruchwyl- 
iaeth.  Nis  gall  yr  eglwys  yn  ei  ífurf 
batriarchaidd  fod  yr  un  a'r  eglwys  yn 
«i  ífurf  genedlaethol ;  ac  nis  gall  yr  eg- 
áwys  genedlaethol  fod  yr  un  a*r  eglwys 
ysbrydol.  Nid  oedd  cyfamod  Sinai  yn 
^fansoddiad  i'r  eglwys  oedd  dan  gyf- 
amod  Abraham;  ac  nid  oedd  yr  eg- 
Iwys  yn  y  diffaethwch  yr  un  a'r  eglwys 
«edd  yn  nheulu  Abraham ;  oblegid  nid 
yr  un  c^rfansoddiad  {e<mstituiiôn)  oedd 
á'r  naiU  ag  oedd  i*r  llall.  Nid  yw  mai 
had  Abraham  oedd  y  camtituenis  yn  y 
ddwy  yn  gwneyd  y  ddwy  i  fod  yr  un  ; 
oblegid  y  cyfansoddiad  dan  yr  hwn  y 
ŵirfìr  yr  eglwys  sydd  yn  rhoddi  cyra- 
«riad  iddi.  Cyn  y  gall  Dr.  Roberts 
wneyd  yr  eglwys  dan  gyfamod  Abra- 
ham  yr  un  a'r  eglwys  dan  gyfamod  Si- 
nai,  rhaid  iddo  "  brofi''  mai  yr  un  j^ 
•cyfamod  Abraham  a  chyfamod  Sinai. 
Cyn  y  gall  wneyd  yr  eglwys  Gristion- 
ogol  yr  un  a*r  eglwys  batriarchaidd  dan 
^yfamod  Abraham,  a*r  un  a'r  eglwys 
^enedlaethol  dan  gyfamod  Sinai,  rhaid 
iddo  brofi  mai  yr  un  yw  cyfamod  yr 
«fengyl  á  chyfamod  yr  enwaediad  ;  ac 
raai  yr  un  yw  y  cyfamod  gras  a  chyf- 
amod  Sinai !  Gofynir  yn  ddifrifol,  Ai 
3?T  un  3rw  yr  eglwys  batriarchaidd,  dan 
firdd  Melchisedec,  a'r  eglwys  Foesen- 


aidd,  dan  urdd  Aaron  ?  Ai  yr  un  yw 
yr  eglwys  efengylaidd,  dan  urdd  y  Mab 
Dwyfol,  a'r  eglwysi  hyny  ?  Mae  deil- 
ìaid,  arferion,  a  bendithion,  y  naiU  aV 
UaU  yn  hoUol  wahanol ;  ac  o  ganlyn- 
iad,  mae  y  cyfansoddiad  dan  yr  hwn  y 
ffurfìr  yr  eglwys,  yn  wahanol.  Eglwys 
batriarchaidd,  a'r  offeiriadaeth  yn  gor- 
wedd  yn  mhenaeth  y  teulu,  oedd  yr  eg- 
Iwys  gyn-Sinaidd,  ac  eglwys  a'r  hoU 
deulu  yn  aelodau  ynddi.  Eglwys  gen- 
edlaelhol,  a*r  offeiriadaeth  yn  gorwedd 
mewn  un  llwyth  neiUduol,  oedd  yr  eg- 
Iwys  Foesenaidd  ;  ac  eglwys  ag  oedd 
yr  hoU  genedl,  mawr  a  bach,  rhieni  a 
phlant,  a  da  a  drwg,  yn  aelodau  ynddi. 
Eglwys  ysbrydol  a  chyfamodol,  a'r  off- 
eiriadaeth  yn  gorwedd  yn  Mab  Duw, 
yw  yr  eglwys  cfengylaidd ;  a'r  credin- 
wyr,  y  ffyddloniaid  yn  Nghrist  lesu, 
teulu  y  ffydd,  a'r  rhai  a  gerddant  Iwybr- 
au  ffydd  Abraham,  yn  aelodau  ynddi, 
a  neb  arall.  •  Ai  yr  un  yw  yr  eglwys 
weledig  hon  a'r  ddwy  araU  ?  Na  ;  y 
mae  cyfnewidiad  wedi  cymeryd  Ue  yn 
yr  offüiriadaeth — y  drefn  o  addoU  ;  a 
rhaid  cyfnewid  y  gyfraith — y  cyfan- 
soddiad,  hefyd.  '*  Canys  wedi  newid- 
io  yr  offeiriadaet^'»,  angenrhaid  bod  cyf- 
newid  ar  y  gyfraith  hefyd."  TwyU- 
ymresymiad  y  Dr.  yma  yw,  golygu 
eglwys  ysbrydol  a  dirgeledig  Duw  yr 
un  dan  y  ddau  Destament,  heb  gydna- 
bod  y  gwahaniaeih  rhwng  hyny  a'r  eg- 
Iwys  weledig  a  chyfansoddiadol,  dan  y 
ddau.     Trick  go  sly  yw  hyn  yna  Dr.  ! 

Sonia  y  Dr.  am  freinlen  {charter)  yr 
eglwys  dan  gyfamod  Abraham,  gan  íed- 
awgrymu  mai  yr  un  yw  hi  dan  gyfamod 
yr  efengyl.  Beth  oedd  y  freinlen  hono, 
onid  cyfamod  yr  enwaediad  a  sefydl- 
wyd  yn  nheulu  Abraham  ?  Trosglwydd- 
wyd  y  freinlen  hono  i  gyfamod  Sinai ; 
nid  oblegid  mai  yr  un  cyfamod  oedd 
yr  un  Moesenaidd  a'r  un  Abrahamaidd, 
eithr  o  herwydd  mai  yr  un  bob^ — had 
naturiol  Abraham— oedd  y  constituents 
dan  y  ddau  *  gyfamod  hyny.  Eto  nid 
oedd  hyny  yn  gwneyd  yn  un  yr  eglwys 
weledig,  oblegid  nid  yr  un  oedd  yr  off- 
eiriadaeth.  Gwyddom  fod  Dr.  Rob- 
erts  yn  dysgu  mai  offeiriad  Lefìticaidd, 
wedi  ei  osod  yn  ei  swydd  gan  loan 
Fedyddiwr,  yw  lesu  Grist ;  ac  feUy  mai 


Digitized 


byGoogle 


i88o.  t 


Yr  Amddiÿyẁiad. 


17 


loddewìg  o  ran  sylwcdd  yw  pob  peth 
dan  yr  efengyl  !  Eto,  ni  fydd  y  Dr. 
yn  teimlo  yn  angharedig  atom  os  nad 
allwn  ei  gredu  yn  y  peth  hwn.  Parha- 
odd  7  ŵeinlen  mewn  grym  tra  parhaodd 
had  naturiol  Abraham  i  fod  y  cansHtU" 
enfs,  Newidiwyd  y  constituents  o  fod 
yn  hadneUuriol  Abraham  i  fod  jn  had 
yshrydol  iddo.  **  Felly  y  rhai  sydd  o 
ffydd  a  fendithir  gydag  Abraham  fTydd* 
lon ;"  a  neb  arall,  dan  yr  efengyl, 
Wedi  newid  y  constiiuents,  rhaid  newid 
y  cyfansoddiad— cyfraith  ŷr  eglwys ; 
ac  yna  newid  y  freinlen;  oblegid  ni 
wnai  yr  hen  freinlen  y  tro  ar  y  constitu- 
ents  dan  y  cyfansoddiad  newydd. 
Dangosai  yr  enwaediad  berthynas 
gnawdol,  trwy  genedliad  dynol,  ag 
Abraham;  ond  rhaid  cael  rhywbeth 
jm  dangos  perthjmas  ysbrydol  ag  Ab- 
raham,  trwy  weithred  o  ffydd,  dan  y 
cy&nsoddiad  newydd.  Rhaid  rhoi  yr 
enwaediad,  fel  arwydd  'o  berthynas 
gnawdûl,  heibio,  a  chymeryd  bedydd  i 
mewn,  i  ddangos  perthynas  ysbrydoty 
trwy  ail-enedigaeth.  Rhaid  geni  dra- 
chefn — ^geni  o  ddwfr  ac  o'r  Ysbryd — i 
weled  teymas  Dduw,  a  myned  i  mewn 
iddi.  Ai  nid  hyn  jrw  tystiolaeth  y 
Testament  Newydd,  Dr.  ?  Os  felly,  ai 
yr  un  yw  yr  eglwys  enwaededig,  fcrwy 
ddefod  waedlyd  a  chnawdol,  a'r  eglwys 
fedyddiedig,  trwy  weithrediad  ffydd? 
Cafodd  yr  eglwys  ei  hail-eni  pan  new- 
îdiwyd  yr  oruchwyliaeth.  "Y  rhai 
a'm  canljmasoch  ì  yn  yr  adenedigaeth^' 
— pcliggenesia  —  dydd  yr  enedigaeth 
newydd.  Mae  yr  eglwys  dan  yr  efeng- 
yl  moT  wahanol  i'r  eglwys  dan  y  ddeddf 
ag  )rw  dyn  newydd  ei  eni  i'r  hen  ddyn ; 
neu  greadur  newydd,  i'r  hen  greadur  ; 
**  Gan  hyny  od  oes  neb  yn  Nghrist,  y 
mae  efe  ja  greadur  newydd  :  yr  hen 
bethau  a  aethant  heibio ;  wele  gwnaeth- 
pwyd  pob  peth  yn  newydd."  Cread- 
igaeth  newydd— ŵzí«^  htisis — yw  yr 
eglwys  yn  Nghrist.  Gal.  iii.  25 — 29. 
Mae  pawb  sydd  jm  credu  yn  Nghrist 
yn  had  Abraham  yshrydol^  a  neb  ond 
hwynt-hwy.  Nid  oes  son,  yn  y  Testa- 
ment  Newydd,  am  ha4  y  credinwyr^ 
had  y  jfyddloniaidy  a  had  yr  eglwys. 
Nid  oes  y  fath  dermau  yn  y  charter 
newydd.     Onid  termau  wedi  eu  dyfeiB- 


io,  euffiarfio  ahi  bath<;  gam  Felhadist- 
iaeth,  er  mwyTi  ehwyddo  rhifedi  sect^ 
yw  y  rhai  uchod,  na  wyr  y  Testament 
Newŷdd  ddim  am  eubath  ?  Onid  plant 
ordderch  yr  Hagar .  gaeth  ydyw  yr  Is- 
maeliaid  gwylltion  hyn  ?  Onid  yw  yr 
Ysgryth^n*  yn  gorch)rmyn  ei  bwrw  all- 
an  o  blith  pìant  ysbrydol  Abraham  ? 
Gwel  Gal.  iv.  30,  31.  Bwriwyd  yr  eg^ 
Iwys  luddewtg,  wreiddyn  a  changen, 
allan  o  ffafr  Daw  dan  yr  efengyl.  Nid 
oblegid  anghrediniaeth  y  bwriwyd  all* 
an  yr  eglwys  luddewig,  eithr  o  her- 
wydd  fod  ei  neges  {mission)  wedi  ci  at- 
eb  yn  y  byd.  "  lachawdwriaeth  sydd 
o'r  luddewon,"  Nid  jrw  yn  deilwng  o 
safle  dysgeidiaeth  a  gwybodaeth  y  Dr.  i 
geisio  ein  darbwyllo  i  gredu  mai  ein 
himpio  i  mewn  i'r  eglwys  luddewig  y 
mae  ffydd  yr  efengyl  yn  ei  wneyd  a  ni. 
Pe  buasai  yr  luddewon  yn  credu  yr  ef- 
engyl,  fel  cenedl,  ni  fuasai  hyny  yn  ar- 
bed  yr  eglwys  íuddewig;  oud  baasaî 
hyny  yn  eu  dwyn  hwy  i  mewn  i'r  eg- 
Iwys  efengylaidd.  Y  mynyd  cyntaf  y 
buasai  yr  eglwys  luddewig  yn  derbyn 
ffydd  yr  efengyl,  buasai  yn  y  f an  ^m 
peidio  bod  yn  luddewig  mwyach ;  yna 
eglwys  Gristionogol  fuasai.  Pan  ddy- 
chwelir  yr  luddewon  i*r  ffydd  yn 
Nghrist,  ni  adferir  yr  eglwys  luddewig, 
eithrderbynir  y  dychweledigìon  hyny 
i'r  eglwys  efengylaidd.  Ai  yr  un  yw  y 
ddwy,  Dr.  ?  Mewn  "  Traethawd  ar 
Gyfamod  Abraham,  gan  y  Parch.  W. 
Eoberts,  Caergybi,"  gynt,  eithr  yn 
awr  Dr.  Roberts,  Utica,  dysgir  ni  mai 
eglwys  gysgodol,  cyfamod  cysgodol,  ac 
ordinhadau  cysgodol,  ydoedd  dan  yr 
Hen  Destament  Gweí  tu  dal.  11,  12, 
a  13.  Yn  awr,  mewn  erthyglau  yn  y 
Oy/aitt,  mae  Dr.  Roberts,  Utica,  eithr 
gynt  y  Parch.  W.  Roberts,  Caergybi, 
yn  ein  dysgu  ni  mai  )rr  un  yw  yr  e^wys 
gysgodol  hono  a*r  eglwys  wirioneddcH 
hon  !  !  Mae  yn  debyg  iV  Dr.  anghof- 
io  y  ffaith,  Pan  ddaeth  y  sylwedd,  peid- 
iodd  y  cysgod.  Pan  orphenodd  Crist 
waith  y  prynedigaeth,  peidiodd  cyfam- 
od  Abraham,  fel  cysgod,  trwy  iddo 
gael  ei  sylweddoli  yn  mendithion  ys- 
brydol  yr  efengyl ;  jma  '*y  ddeddf  nid 
yw  o;fyddJ*  Mae  ffydd  yr  efengyl  yn 
rhjrwbeth  tra  gwahanol  i  ddeddf  y  cya- 


Digitized 


byGoogle 


i8 


Yr  Amddiŷytdad^ 


[Ebríll. 


godtiu.  "Crista'n  Hwyr  brynodd  ìii 
oddîwrth  felldìth  y  ddeddf" — pr^mu 
allan  oddì  tan  awdurdod  deddf  j  cys- 
godaa — ''gan  ei  wneuthur  yn  felldith 
drosom  ni  " — dwyn  y  gosp  ag  oedd  y 
pech-ebyrth  yn  gysgodi — •♦  fel  y  delai 
bendith  Abraham" — cyfiawnhad  trwy 
ffydd-*"  ar  y  cenedloedd,  trwy  lesu 
Orist  j  fel  y  derbyniom  addewid  yr  ys- 
bryd  trwy  ífydd."  Nid  yr  addewid  am 
yr  Ysbryd  Glan  a  feddylir;  eithr  yr 
addewìd  yn  y  synwir  jrsbrydol  o  honí, 
yr  addewid  am  fendithion  naturíol  a 
thymprol,  cyfamod  Abraham,  i'r  had 
naturiol  a  chnawdol,  i  gael  eu  derbyn 
gan  had  ysbrydol  Abraham — y  credin- 
wyr — yn  fendithionysbrydol  asylwedd- 
ol.  Felly  y  gwreiddiol :  *•  Ina  ten 
époggelian  tau  pneumatos  labomen  dia 
tes  pisteos'* — Fel  y  derbyniem  y  dat- 
ganiad  ysbrydol  o'r  addewid,  trwy 
grediniaeth.  Nid  oes  neb  ond  a  all 
gredu  i  dderbyn  y  bendithion  ysbrydol, 
a  gyhoeddwyd  yn  gysgodol,  yn  nghyf- 
amod  Ahraham. 

Mae  yn  ymddangos  nad  yw  syniadau 
y  Dr.  mor  oleu  ag  y  dymunid  eu  bod, 
am  y  gwahanîaeth  rhwng  yr  addewid 
yn  nghyfamod  Abraham,  a*r  cyfamod 
ei  hun.  Siarada  y  Dr.  fel  pe  yr  un  yw 
yr  addewid  a  chyfamod  Abraham.  Nid 
pech  gwreiddiol  i'r  cyfamod  oedd  yr 
addewid,  eithr  wedi  ei  chymeryd  i 
mewn  iddo  o  gyfamod  Noah  ;  ac  wedi 
ei  chymeryd  i  hwnw,  o'r  datganiad  yn 
Eden,  o  Had  y  wraig — y  Messiah. 
Rhoed  yr  addewid  hefyd  yn  nghyfam- 
od  Sinai,  gan  ei  hegluro  trwy  gysgod- 
au,  Rhedai  hon  trwy  gyfamod  Sinai,  i 
gyfamod  yr  efengyl.  Erys  yn  hwnw ; 
oblegid  mai  peth  perthynol  i'r  cyfamod 
gras  ydyw  yr  addewid;  yr  hyn  nad  yw 
cyfamod  yr  enwaediad,  a  wnaed  ag 
Abraham  a'i  had;  na  chyfamod  Sinai, 
mwy  nag  yntau.  Nid  oedd  dim  yn 
nghyfamod  Abraham  yn  achub  i  fywyd 
tragywyddol,  ond  yr  addewid.  Nid 
oes  dim  yn  yr  efengyl  yn  achub,  ond  yr 
addewid,  Addewid  am  yr  Had  mawr 
i  ddod,  oedd  hi  g^mt  \  ac  addewid  am 
fendithion  ysbrydoi  trwyddo,  yw  hi  yn 
awr.  Hon  yw  yr  addewid  am  faddeu- 
ant  pechodau  i'r  edifeiriol,  i  luddewon 
a'u  plant,  a*r  cenedloedd  peil  a'u  plant, 


cyniíer  o  honjmt  a  alwa  ein  Duw  ni 
ato  trwy  yr  efengyl ;  fel  y  dywed  Petr 
wrth  ddychweledigion  dydd  y  Pente- 
cost ;  a  hon  yw  yr  addewid  sydd  yn 
sicr  i  holl  had  ysbrydol  Abraham,  yn 
ol  ymresymiad  Paul.  Rhuf.  iv.  i6 — 18. 

Peidied  y  Dr.  a  ífroroi,  am  ddywed- 
yd  o  honom  na  achuòodd  cyfamod  Ab* 
raham  faban  erioed.  Nid  oedd  dim  yn 
achub  yn  hwnw,  ond  yr  addewid ;  ac 
ni  all  addewid  achub  neb  ond  yr  hwn 
a'i  derbynio  trwy  ffydd.  Nid  oes  ffydd 
gan  faban.  Achubid  babanod  Israel  ar 
yr  un  tif  a  babanod  y  cenedloedd. 
Gwyddom  mai  trwy  gyfryngdod  y  Mab 
Mawr,  yn  rhinwedd  cyfamod  y  pryned- 
igaeth,  rhwng  y  Tad  a*r  Mab ;  ond  nid 
trwy  rinwedd  cyfamod  Abraham.  Ni 
amlygwyd  trefn  cadw  babanod  yn  y 
Beibl ;  ond  gwyddom  nad  trefn  ffydd 
ydyw. 

Onid  pechod  gwarthus  yw  rhoddi  ar- 
wydd  cyfamod  y  ffydd  ar  faban  di- 
ffydd  ?  Onid  twyll  a  rhagrith  ysgeler 
yw  rhoi  substitute  dynol  bedydd  ffydd 
ar  dalcen  baban,  heb  galon  ffydd  gan- 
ddo  ?  Mae  baban  taenelledig  yn  cael 
ei  orfodi  i  gario  anwiredd  y  sect  dacn- 
ellyddol  ar  ei  dalcen  byth  !  Ond  dy- 
wed  Dr.  Roberts  fod  ffydd  gan  faban- 
od  y  credinwyr !  Os  oes  ffydd  gan- 
ddynt,  ni  waeth  iddynt  hebddi,  obleg- 
id  ffydd  heb  weithredoedd  yw,  a  ffydd 
farw  yw  hono.  Mae  Dr.  Roberts  yn 
gwneyd  i'r  Methodistiaid  Calfìnaidd 
ddal  cwymp  oddiwrth  ras !  Os  oes 
ffydd  yn  mabanod  y  credînwyr,  nes  yn 
llamu  yn  y  groth,  fel  loan  Fedyddiwr, 
yn  ol  fel  y  dysga  y  Dr.,  i  ba  le  y  mae  y 
ffydd  hono  yn  myned  pan  y  mae  y  ba- 
ban  crediniol  yn  profi  ei  hun  yn  ber- 
ffaith  scamp,  ar  ol  tyfu  i*w  faint  ?  Yn 
sicr,  rhwng  y  *'  Cyffes  Ffydd"  ar  bar- 
had  mewn  gras,  a'r  "Cyffes  Ffýdd"  ar 
grediniaeth  babanod,  mae  y  Dr,  yn  y 
fix,  Iguess.  Nid  oes  ond  ei  adael,  fel 
gwenyn  mawrion  Wm.  Owen,  Green, 
Llangefni,  gynt,  wrth  geisio  gwthio  î 
mewn  i'r  cychod,  trwy  dyllau  bychain, 
i  gvmeryd  eu  siawns,  Mae  y  Doctor  yn 
gwrthod  telerau  y  cyfamod  fel  amod, 
ac  yn  dewis  galw  y  cyfryw  delerau  yn 
rhwyroedigaeth ;  a  hyny  er  mantais 
iddo  osgoi  amodau  cyfamod  yr  efengyl, 


Digitized 


byGoogle 


i88o.3 


Yr  Amddijfymad. 


'9 


er  mwyn  cael  babanod^  »ad  allant 
wneyd  dìm  ag  amodau,  i  mewn  ì  gyf- 
amod  yr  efengyl.  Ond  amod  y  geilw 
yr  Ysgrythyr  delerau  y  ddau.  Am  gyf- 
amod  Abraham  dywed,  '*  Yr  amod — 
ÂuUheken — a  gadarnhawyd  o*r  blaen 
gan  Dduw."  Nid  jrw^»  Nghrist  yn  y 
^prreiddiol.  Mae  cyfam(xi  Sinai  ag 
amod  ynddo.  '/Estroniaid  oddÌMrrth 
amodau — äiaíAeîûm — yr  addewid." — 
Mae  amod  yn  nghyfamod  yr  efengyl 
hefyd.  *  *  Dyma  y  cyíamod  yr  hwn  a 
4tmûda/û  a  hwynt,  ar  ol  y  dyddiau 
hyny,  medd  yr  Arglwydd."  Nid  all 
cyfamod  fod  heb  amodau.  Derbyn  yr 
amodau  sydd  yn  gosod  y  pleidiau  dan 
rwymedigaethau  i'w  gilydd,  yn  ol  trefn 
y  cyfamod.  Amodau  cyfamod  yr  ef- 
engyl  yw,  credu  yn  Nghrist,  a  chadw 
gorchymynion  Duw,  o  du  y  dyn  ;  a'r 
amodau  o  du  Dduw  yw,  maddeuant 
pechodau  ac  etifeddiaeth  o  fywyd  tra- 
gywyddol,  yr  hyn  a  addewir  i'r  credin- 
iol  a'r  ufudd.  Rhwymedigaeth  y  cyf- 
amod,  o  du  y  dyn,  )rw  ei  Iw  o  ffyddlon- 
deb  i  gadw  at  delerau  y  cyfamod ;  ac  o 
du  Dduw,  ei  Iw  o  íTyddlondeb  i'w  add- 
«wid. 

A  all  baban  dderbyn  yr  amodau 
hyn,  a  theimlo  rhwymedigaethau  y 
cyfamod  hwn  ?  Os  nad  all,  nid  yw  yn 
y  cyíamod.  Gwell  i'r  Dr.  beidio  cy- 
meryd  ei  hudo  gan  ryw  ignis  fatus  fel 
yna,  rhag  iddo  gael  ei  foddi  yn  y  gors. 
Ac  yr  oedd  y  Parch.  George  Huddro, 
Drws-y-coed,  yn  dweyd,  fod  dysgedig- 
ion  yn  dywedyd,  "  Os  boddai  dyn,  na 
fyddai  efe  byw  fawr  !'* 

Nid  achub  babanod  Israel  oedd  am- 
can  cyfamod  Abraham ;  eithr  trefnwyd 
iddo  fod  yn  gludai  {vehiclé)  i  gario  yr 
addewid  i  lawr,  drwy  oesau  Israel,  hyd 
gyflawnder  yr  amser,  pryd  y  daeth  yr 
Had  Mawr^  i'r  hwn  y  gwnaethpwyd  yr 
addewidion,  i'w  gwneyd  oU  yn  sicr  i'r 
had  ysbrydol — y  credinwyr.  "Eithr 
cyd-gauodd  yr  Ysgrythyr  bob  peth  dan 
bechod,  fel  y  rhoddid  yr  addewid  drwy 
ffydd  lesu  Grist  i'r  rhai  sydd  yn  credu  " 
Dyna  oedd  amcan  cyfamod  Sinai  hef- 
yd.  "  Eithr  cyn  dyfod.ffydd  y'n  cad- 
wyd  dan  y  ddeddf,  wedi  ein  cyd-gau 
á'r  ffydd,  yr  hon  oedd  i'w  datguddio. 
Y  ddeddf  gan  hyny  oedd  ein   hathraw 


ni  at  Grist,  %sh  y'n  cyfìawnheid  trwy 
flfydd.  Eithr  wedi  dyfi>d  ffydd,  nid 
ydym  mw^rach  dan  athraw."  líae  y 
Dr.  yn  mhell  o  fod  yn  iawn  ddeali  yr 
alegori  brydferth  sydd  yn  Gal.  iv.  1-7. 
Nid  dysgu  unrhywiaeth  y  ddwy  eglwys, 
eithr  dysgu  fod  yr  eglw]rs  efengylaidd 
yn  rhagori  cymaint  ar  yr  un  Foesen- 
aidd  ag  yw  y  dyn  perffaith  yn  ragori 
ar  y  plentyn.  Bachgen  dan  oed,  heb 
gyiíiaedd  perffeithrwydd  mewn  dim  syl- 
weddol,  oedd  egiwys  yr  Hen  Desta- 
ment ;  ond  gwr  perffaith,  wedi  cyr- 
haeddyd  mesur  oedran  Crist,  ydyw  yr 
eglwys  hono  a  ddaeth  i  fodolaeth  o 
borth  yr  adenedigaeth  gyda  Christ. 
Bu  yr  hen  eglwys  gysgodol  farw,  cyn 
cael  yr  etifeddiaeth  dragywyddol ;  ond 
y  mae  nerth  bywyd  annherfynol  yn  yr 
eglwys  sydd  wedi  ei  haii-eni,  nid  o  had 
llygredig,  eithr  anllygredig,  trwy  air 
Duw,  yr  hwn  sydd  yn  parhau  yn  dra- 
gywydd.  Eglwys  fabanaidd  oedd  yr 
hen  eglwys  Foesenaidd  ;  a'r  un  Abra- 
hamaidd  ;  oblegid  babanod  wyth  niwr- 
nod  oed  a  dderbynid  yn  aelodau  iddi, 
yn  ol  y  cyfansoddiad ;  a  babanod  oedd- 
ynfc  byth  o  ran  safon  cymeriad,  hyd  nes 
yr  ymddangosodd  y  Bedyddiwr  i'r  Is- 
rael.  Dan  ei  law  wleb  ef,  yn  nyfroedd 
yr  lorddonen,  y  gwelwyd  safon  dynol- 
iaeth  berffaith,  yn  mherson  yr  Anwyl 
Fab.  Byth  ar  ol  hyny  rhaid  rhoi  diU- 
ad  bychain  a  budron,  a  gwaedlyd  y 
babanod  heibio — yr  enwaediad  cnawd- 
ol  a  chysgodol ;  a  gwisgo  dillad  ehel- 
aeth  a  glân  y  gwr  perffaith — bedydd 
ffydd  yn  wisgo  Crist.  "  Canys  cynifer 
a  fedyddiwyd  i  Grist  a  wisgasoch  ürist." 
Yr  oedd  babanod  yn  yr  hen  eglwys,  i 
ddysgu  iddi  mai  eglwys  fabanaidd  oedd 
hi ;  ond  nid  oes  babanod  yn  yr  eglwys 
efengylaidd,  oblegid  mai  eglwys  cyf- 
lawnder  yr  amser  ydyw  hi.  Y  mae  yn 
drueni  fod  corph  dyn  perffaith  yn  cael 
ei  wthio  i  ddillad  baban  bach,  fel  y 
mae  taenelliad  babanod  yn  arddangos 
egiwys  y  taeneliwyr  !     Ow  I  ffei ! 

Prin  y  mae  y  pethau  a  eilw  y  Doctor 
yn  rhesymau,  yn  y  Gyfaill  am  lonawr, 
,1880,  yn  werth  sylw.     Wele  hwynt : 

I,  '*Fod  hysbysiadau  rheolaidd,  eg- 
wyddorol,  a  rhesymiadol  y  Testament 
Newydd  yn  profì  unoUaeth  yr  eglwys 


Digitized 


byGoogle 


20 


Ÿr  Amdiiŷymad. 


LEbriU, 


dan  y  ddwy  oruchwyliaeth — yr  hen  a*r 
newydd.*' 

Dìgon  yw  dweyd,  nad  oes  cymaint 
ag  un  o'r  adnodau  y  cyfeiría  y  Dr. 
atynt,  yn  dysgu  unoliaeth  ac  unrh^rw- 
iaeth  yr  eglwys  weledig  a  chyfansodd- 
iadoly  dan  y  ddau  Destament;  eithr 
yn  dysgu  yr  luddew  crediniol,  nad  ^rw 
derbyniad  y  cenedloedd  credinioi  i 
freintiau  crefyddol  dan  yr  efengyl,  yn 
milwrio  yn  erbyn  dysgeidiaeth  yr  Hen 
Destament;  eithr  yn  sylweddoli  cen- 
adaeth  (mission)  yr  hen  oruchwyliaeth 
yn  y  byd  ;  yn  canlyn,  er  nad  yw  y  cen- 
edl-ddyn  crediniol  yn  cael  ei  ddaros- 
twng  dan  gyllell  yr  enwaediad,  i  fod  yn 
ddeiliad  o'r  cyfamod  gwaedlyd  hwn, 
eto  ei  fod  yn  gyflawn  etifedd  pob  ben- 
dith  ysbrydol  yn  Nghrist,  fel  had  ys- 
brydol  Abraham,  yn  llawn  cystal  a  phe 
buasai  yn  had  ^ẁŵ/Abraham.  Ym- 
resymiad  yr  Apostol  yw,  nad  yw  bod 
yn  had  naturiol  Abraham  Fawr,  yn  un 
Êmtais,  mwy  na  bod  yn  had  Abram 
Wood,  dan  yr  efengyl ;  "  Ac  nad  yw  yr 
enwaediad  ddim,  na  y  dìenwaediad 
ddim,  ond  cadw  gorchymynion  Duw." 
Mae  argument  y  Dr.  mor  eiddil  a  di- 
bwrpas  yma  ag  yn  yr  un  a*i  rhagflaen- 
aì — ^nodi  rhes  o  brophwydoliaethau  am 
Iwyddiant  yr  efengyl,  a  honi  eu  bod  yn 
profi  unoliaeth  ac  unrh)n¥iaeth  y  ddwy 
eglwys ! 

2.  **  Fod  yr  adroddiad  a  geir  o  act- 
au  yr  eglwys  Gristionogol  yn  ei  sefydl- 
iad,  mewn  perffaith  gydgordiad  â'r 
athrawiaeth  o  unoliaeth  yr  eglwys." 

Argumtnt  y  Dr.  yma  yw,  Fod  y 
ffydd  3m  Nghrist  yn  gwneyd  y  cenedl- 
oedd  yn  luddewon,  yn  lle  gwneyd  y 
credinwyr  yn  had  ysbrydol  Abraham  ! 
Ai  tybed  na  wyr  y  Methodistiaid  syn- 
w)nrol  a  deallus,  mai  mewn  ystyr  fiìg)rr- 
yrol  ac  ysbrydol  mae  y  credinwyr  yn 
had  Abraham ;  fel  y  maent  yn  sylwedd 
ysbrydol  o'r  c^rsgod  cnawdol  o'r  eg- 
Iwys,  yr  hwn  a  geid  yn  had  naturiol 
Abraham?  Ymddengys  na  wyr  Dr. 
Roberts  hyny;  pe  amgen  ni  siaradai 
mor  ddisynwyr  ar  hyn  yn  ei  erthygl. 
Nid  yw  mai  luddewon  oedd  yr  apos- 
tolion,  ac  mai  luddewon  oedd  y  dy- 
chweledigion  cyntaf  dan  bregethiad  yr 
efengyi,  ac  hefyd  mai  luddew  oedd 


lesu  Grìst,  yn  un  rheswm  mai  luddew- 
on  yw  y  Cristionogîon  ;  oblegid  y  mae 
yr  adenedigaeth  yr  aeth  Icsu  Grist 
trwyddi,  yr  apostolion  trwyddi,  a'r  dy- 
chweledigion  cyntaf  drwyddi,  yn  y 
bedydd,  yn  gwneyd  yr  eglwys  yn  gre- 
adigaeth  newydd  yn  Nghrist  lesu.  '*Ac 
os  eiddo  Oríst  ydych,  yna  had  Abra- 
ham  ydych,  ac  etifeddion  yn  ol  yr  add- 
ewid." 

Mae  dadlu  fod  babanod  yn  aelodau 
3rr  eglwys  Apostolaidd,  oddiwrth  gyng- 
orion  yr  apostolion  i  blant  yr  eglwysi, 
mor  ddibwynt  a  dadlu  mai  baban  y 
frenines  Yictorîa  yw  Tywjrsog  Cymru 
am  ei  fod  yn  fab  iddi.  Os  yn  rhin- . 
wedd  eu  perthynas  a'u  rhieni  crediniol, 
heb  feddu  flfydd  eu  hunain,  y  mae  y 
plant  hyny  yn  aelodau  yr  eglwysi, 
rhaid  mai  yn  rhinwedd  eu  perthynas 
a'u  meistrìaid  crediniol,  y  mae  y  gweis- 
ion  a  gyngorai  i  ufiidd-dod  ac  onest- 
rwydd,  yn  llythyrau  Paul,  yn  aelodau 
yr  eglwysi ;  oblegid  ar  yr  un  tir  y  gell- 
ir  dadlu  hawl  y  caethwas  i  freintiau  yr 
efengyl,  oddiwrth  gyfamod  Abraham, 
ag  y  gellir  dadlu  hawl  babanod  i  freint- 
iau  yr  efengyl,  oddiwrth  y  cyfamod 
hwnw ;  o  herwydd  yr  oedd  y  caethwas 
i  gael  ei  enwaedu,  fel  y  plentyn,  dan  y 
charter  hwnw.  Paham  na  byddai  ffydd 
y  meistriaid  yn  gwneyd  y  tro  i'r  gwas, 
yn  gystal  a  ffÿdd  y  tad  yn  gwneyd  y 
tro  i*r  mab,  gan  y  Methodistiaid  ? — 
oblegid  mae  y  naîll  mor  naturiol  a'r 
Ilall  ìV  seilio  ar  gyfamod  Abraham. 
Ond  erbyn  i'r  Dr.  gymeryd  pwyll,  mae 
efe  yn  gweled  mai  plant  mawríon,  add- 
as  a  chymwys  i  dderbyn  cyngor,  ac  nid 
babanod,  sydd  gan  Paul.  **  Y  plant, 
ufuddhewch  i'ch  rhieni  yn  mhob  peth ; 
canys  hyn  sydd  yn  rhyngu  bodd  i*r  Ar- 
glwydd  yn  dda."  Plant  yn  ufuddhau 
i'w  rhieni  yn  yr  Arglwydd — yn  gref- 
yddol — oedd  yn  eglw)rs  Ephesus,  ac 
nid  fel  y  baban  anufudd,  yn  ysgrech- 
ian,  ac  ymladd  yn  erbyn  ei  dad,  pan  yn 
cael  ei  wneyd  yn  aelod  o  Grist,  ac  et- 
ifedd  breintiau  yr  eglwys,  trwy  y  ddef- 
od  o  daenellu  arno,  yn  Wisconsin,  yr 
hwn  oedd  mor  aflywodraethus,  nes  y 
gorfu  i*r  gweinidog  waeddi  am  help, 
gan  ddywedyd,  **  Cydiwch  yn  nhraed 
yr  awff  P^    Ai  tybed  mai  plant  fel  yna 


Digitized 


byGoogle 


i88o.  I 


AmtyTmaethau, 


21 


oedd  gan  Paul  i'w  cyngori  yn  ei  lythyr 
at  yr  eglwysi  ?  ai  ynte  bechgyn  a  gen- 
ethod  synwyrol  a  chrefyddol,  fel  y  ceir 
llawer  heddyw  yn  eglwysi  y  Bedydd- 
wyr? 

Cawn  weled  beth  fydd  gan  y  Dr.  y 
tro  nesaf. 


AMRYWIAETHAÜ. 


ATEBIAD 
I  Ofyfdad  Thomas  /,  /ofus,  Mo. 


Gof.  Pa  faint  o  filldiroedd  deithiodd 
lesu  at  loan  i'w  fedyddio? 

Ateò.  Enwir  dau  le  y  bu  loan  yn 
bedyddio  ynddynt,  sef  Einon  a  Beth- 
abara.  Mae  yn  debyg  mae  yn  y  lle  ol- 
af  y  bedyddiwyd  Crist.  Dywedir  fod 
lesu  yn  bedyddio  gyda  ei  ddysgyblion 
pan  oedd  loan  yn  bedyddio  yn  Einon, 
yr  hyn  addengys  ei  íod  wedi  cael  ei 
fedyddio  y  pryd  hwnw,  gan  mai  ar  ol 
«i  fedydd  y  dechreuodd  ar  ei  fywyd  cy- 
hoeddus.  Mae  yn  anhawdd  dweyd  y 
I^ellder  yn  gywir  rhwng  Nazareth  a 
Bethabara ;  nid  yw'r  mapiau  yn  dang- 
os,  na  haneswyr  yn  dweyd  yn  gwbl  yr 
un  fath.  Wrth  edrych  ar  y  maý  yn 
Smith*s  Dictionary,  gellir  barnu  mai 
oddeutu  32  neu  35  milldir  ydyw  yn  un- 
ionsyth ;  ond  os  oedd  y  ffordd  yn  wyr- 
awg  iawn,  fel  y  gellir  dysgwyl  iddi  fod, 
mewn  gwlad  anwastad  fel  Palestina, 
<iichon  y  gail  y  pellder  fod  o  40  i  50  o 
íilldiroedd,  mor  agos  ag  y  gallaf  fí  famu, 
er  fod  rhai  yn  ei  farnu  yn  ychwaneg. 
Os  bydd  i'r  uchod  foddhau  Mr.  Jones, 
pob  peth  yn  iawn. —  Wm  /oneSy  Wis, 


GOFYNIADAU. 


Aty  Parch,  Dr.  Cefni  Parry. 

Gan  fod  ymddiried  mawr  genyf  yn- 
ooh,  fel  pregethwr  ac  esboniwr  yr  Ys- 
^ythyrau,  yr  wyf  yn  crefu  arnoch  eg- 
luro  ac  esbonio  i  mi  a  llawer  eraill, 
Grefydd  a  Moesoldeb — y  gwahaniaeth 
a'r  cysylltiad  sydd  rhyngddynt. —  Wm. 
f.  Thûmas,  Delta. 


Aty  Parch.  A.  /  Morton. 

A  welwch  chwi  yn  dda  roddi  eglur- 
had  ar  i  Petr  iv.  6.  Beth  a  feddylir 
wrth  y  meirw  ?  ai  meirw  presenol  a  ol- 
ygir,  neu  y  rhai  a  fuont  by w,  ac  wedi 
marw  ?  A  beth  a  feddylir  wrth  efeng- 
ylu  i*r  meirw,  a  pha  les  oedd  y  cynyrch 
oddiwrth  hyny?  Goleuni  a  rydd  fodd- 
had  i*r  meddwl. — Lewis  E./ones,  Mi- 
nersville, 

UN  O  DDYWEDIADAU  CYN- 
DDELW. 

[Yr  oedd  Mr  Powell,  tad  ysgrírenydd  y 
oûdyn  hwn,  yn  un  o  ddiaconiaid  goreu  Car- 
roel,  Sirhowy,  ac  un  o  gyfeiUion  ffyddlonaf 
Cynddelw.  -  GoL.] 

Y  mae  pawb  a  gafodd  adnabyddiaeth 
o  Cynddelw  yn  gwybod  mai  un  o'i 
brif  nodweddau  fel  pregethwr,  oedd 
symlrwydd  ystumiadol  ac  araethyddol. 
Ei  brif  amcan  oedd  egluro  ei  bwnc, 
heb  dalu  nemawr  ddim  sylw  i  lights' 
and  shades  datganiaethol.  Siaradai  yn 
hyglyw  ac  eglur,  gan  ddarnodi  ei  des- 
tyn.  Sylwai  bron  ar  bob  gair,  gan 
ddangos  eu  cysylltiadau  geiriol.  Arall- 
eiriai  ei  destyn,  gan  ei  gymharu  ä  rhan- 
au  eraill  o*r  Ysgrythyrau;  ac  felly  elai 
yn  ei  flaen,  gan  wneuthur  yr  hyn  oedd 
yn  dywyll  yn  ei  destyn,  yn  oíeu ;  a'r 
hyn  oedd  yn  oleu  yn  oleuach. 

Yr  oedd  Cynddelw  nid  yn  unig  yn 
ddiystyr  o'r  arddull  ganiadol  wrth  bre- 
gethu,  ond  byddai  yn  anfoddlawn  i'w 
wrandawyr  gadw  Uawer  o  swn  dan  ei 
weinidogaeth.  Yr  oedd  gwrandawiad 
astud  yn  ei  foddhau,  a  llawer  o  floedd- 
io  yn  peri  blinder  iddo. 

Ychydig  flynyddoedd  cyn  i  Cyn- 
ddelw  symud  o  Sirhowy,  ymaelododd 
hen  foneddiges  yn  Ngharmel,  a  arferai 
grefydda  yn  Shiloh,  Tredegar.  Yr 
oedd  Peggi  yn  sefyll  marchnad,  ac  yn 
eniU  ei  bywioliaeth  drwy  werthu  yr 
hyn  a  elwid  faggots  poethion.  Beiîd  hi 
o  fod  dipyn  yn  sychedig,  ac  yn  rhy 
wingar,  ac  o  herwydd  hyny  byddai  yr 
"  hen  benau"  yn  edrych  ar  Peggi  yn 
aml  iawn  gyda  llygaid  croesion.  Yr 
oedd  hi  yn  un  o  dylwyth  yr  hwyi,  a 
gallai  fforsio  dagrau  o'i  Uygaid  tra  y 


Digitized 


byGoogle 


32 


Amrywiaethau, 


[EbriU^ 


byddai  ei  gwddf  can  syched  a  chorcyn; 
a  byddai  yn  bloeddio  **  Haleliwia," 
tra  nad  oedd  yn  deall  yr  un  frawddeg 
a  draethasid  gan  y  preget^^wr. 

Yr  oedd  ymddygiadau  Peggi  yn  cyn- 
hyrfu  gwatwareg  Cynddelw  yn  aml,  a 
byddai  yn  arfer  dweyd  nad  oedd  neb 
yn  debyg  i  Peggi'r  afu  am  salraio. 
Cof  genyf  am  dano  unwaith,  tra  yn 
swpera  yn  nhy  fy  rhieni,  iddo  (mewn 
atebiad  i  sylw  o  eiddo  íy  nhad,  fod 
Peggi  wedi  cael  hwyl  iawn  o  dan  y 
bregeth  y  noson  hono)  ymsyihu  yn  ei 
gadair  a  dweyd,  "  Y  rheibes,  pe  byddai 
ei  chalon  haner  cystal  a*i  hafu  {faggots)^ 
ni  fuasai  ei  swn  yn  peri  haner  y  blinder 
1  mi. 

Coalòur^hy  O.        Thos,  J.  Powell. 


LLYFR    TONAU  AC  EMYNAU 
NEWYDD. 

Yn  y  Greal  am  Mawrth,  mae  hys- 
b^rsiad  am  fwriad  i  ddwyn  allan  Lyfr 
Tônau  ac  Emynau  newydd,  at  wasan- 
aeth  yr  enwad  Bedyddiedig  yn  Nghym- 
ru.  Mae  yr  Emynau  wedi  eu  dethol 
gan  y  bardd  chwaethus,  y  Parch.  H.  C 
Williaras  (Hywel  Cernyw),  Corwen; 
ac  y  raae  y  detholiad  wedi  enill  cym- 
eradwyaeth  uchel  dynion  galluog  i 
farnu,  y  rhai  a'i  gwelsant.  Mae  llawer 
o'r  Tonau  hefyd  wedi  eu  dethol  gan  y 
Proff.  Davies,  Llangollen,  gwr  o  allu  a 
chwaeth.  Mae  yr  anturiaeth  yn  cael  ei 
Toddi  fel  apeliad  at  yr  eglwysi,  er  cael 
gwybod  eu  Hais. 


wedi  grymuso  ac  ymddyrchafu  mewD 
cymeriad  a  dylanwad,  yn  neiUduol  yn 
y  blynyddau  diweddaf  hyn.  Fel  eng- 
raifft  o'u  symudiad  yn  mlaen,  gellir 
enwi  y  cymdeithasau  a  thrysorfâau  tu- 
ag  at  dalu  dyledion  capelydd,  a  ch)m- 
orthwyo  hen  weinidogion,  &c.  Ond 
yr  hyn  sydd  yn  rhoddi  grym  a  threfn- 
usrwydd  i'r  cwbl  ydyw  Undeh  Bedydd- 
wyr  Cymru.  Mae  yr  Undeb  yn  dyfod 
a  phrif  ddynion  yr  Enwad  at  eu  gilydd 
yn  flynyddol,  i  chwilio  i  mewn  i  fater- 
ion  pwysig  cysylltiedig  â'u  llwyddiant 
— i  ddarllen  papyrau  ar  bynciau  dydd- 
orol  a  Uesol — pynciau  o  werth  cyffred- 
inol — i  ymddyddan  a  chymdeithasu  fel 
dynion  Duw  am  deyrnas  ac  amynedd 
lesu  Grist.  Un  o'r  pethau  penaf  a 
wnaeth  yr  undeb  yn  ddiweddar  ydoedd 
trefnu  i  gael  yr  hen  Seren  Oomer  allaD 
eto  yn  gyhoeddiad  chwarterol,  o  dao 
ei  amddiffyniad.  Mae  y  rhifyn  am 
lonawr,  y  cyntaf,  yn  ein  meddiant.  Y 
Parch.  E.  Roberts,  Pontypridd,  ydyw 
y  golygydd,  a'r  Parch.  J.  Spinther 
James  ydyw  y  trefnydd  a'r  trysorydd. 
Gallwn  ddweyd  yn  ddibetrus  fod  y 
rhifyn  hwn  yn  un  rhagorol  j  bron  na 
ddywedem  ei  fod  yn  well  na  dim  a  wel- 
som  o'r  blaen  yn  cael  ei  ddwyn  allaD 
genym.  Yr  ydym  yn  teiralo  yn  wir 
felch  o*n  cyhoeddiad  newydd  hwn— yr 
ydym  yn  teimlo  ein  hunain  yn  cyfran- 
ogi  o'r  dyrchafiad  mae  hyn  yn  ei  roddl 
i  ni  fel  Bedyddwyr. 


'SEREN  GOMER." 


Da  iawn  genym  fod  Seren  Gomer 
wedi  gwneyd  ei  hymddangosiad  eto  yn 
ffurfafen  lenyddol  Cymru.  Y  tro  hwn 
medda  yr  arenwad  canlynol :  "  Seren 
GÒMER ;  Cylchgrawn  Chwarterol  C/n- 
deb  Bedyddwyr  Cymru,^^  Anhawdd  i 
ni  ydym  yn  y  wlad  hon  er*s  deg  neu 
bymtheg  mlynedd,  amgyffred  y  cynydd 
y  mae  yr  Enwad  wedi  ei  wneuthur  yn 
y  cyfamser.  Tuedd  sydd  ynom  i  fedd- 
wl  am  bethau  yno  fel  y  gadawsom  hwy. 
Y  gwir  yw  hyn,  y  mae  y   Bedyddwyr 


NEWYDD  DA  I*N  DARLLENWYIL 


Fel  y  dywedwn  mewn  nodyn  aralX 
am  ragoroldeb  Seren  Gomer  yn  ei  duU- 
wedd  newydd,  y  raae  genym  i  hysbysu 
yn  mhellach,  fod  yn  ein  bwriad  i  dde- 
wis  allan  o  honi  ysgrifau  a  dybiwn  fydd 
o  ddyddordeb  i'n  darllenwyr,  yn  ol 
fel  bydd  ein  gofod  yn  caniatau.  Bydd 
y  Seren  yn  help  i  ni  i  gyfoethogi  tií 
dalenau  y  Wawr  o  bryd  i  bryd  â  pheth- 
au  gwerth  eu  darllen.  Yn  ein  rhifyn 
nepaf  bwriadwn  gyhoeddi  ysgrif  ddy- 
ddo'rol  Mr.  Spinther  James  ar  Richard 
Michael,  gweinidog  cyntaf  y  Bedydd- 
wyr  yn  Mon.  Mae  yr  erthygl  hon  yiv 
wir  ddyddorol ;  gwyddom  y  bydd  ein 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Amryimaeihau, 


«3 


darllenwyr  wrth  eu  bodd  yn  ei  darllen ; 
a  phrîn  y  credwn  y  gallant  ei  darllen 
heb  golH  dagrau  yn  llif ;  yr  ydym  ni 
wedi  methu  heb  wneyd.  Da  iawn, 
Spinther ;  rhagorol ;  yr  Arglwydd  a 
íyddo  gyda  cbwi,  anwyl  frawd.  Mae 
yr  ysgrif  dan  sylw  yn  cael  ei  rhoi  dan 
y  teitl,  "  Ermogion  Anghofiedigy  Bed- 
yddwyn**  Awgrymir  fod  ychwaneg  i 
ddilyn  o  dan  y  penawd  tra  dyddorol 
hwn.  Pwnc  )^grif  werthfawr  arall  a 
geir  yn  y  rhifyn  cyntaf  hwn,  ydyw, 
"  Y  Weinidogaeth,"  gan  T.  Lewis, 
Bisca.  Gaifif  yr  erthygl  ymddangos  yn 
y  Wawr,  os  gallwn  fodd  yn  y  byd 
fforddio  lle  iddi.  Mae  yn  ddifrifoi, 
eglur,  ac  apeliadol. 


BEDYDDIO  DROS  Y  MEIRW. 

Yr  uchod  sydd  bwnc  erthygl  alluog 
yn  Seren  Gamer^  lonawr,  1880,  gan  y 
Parch.  Hugh  Jones,  D.  D.,  Llangollen, 
sylfaenedig  ar  y  geiriau,  ''  Os  amgen, 
beth  a  wna  y  rhai  a  fedyddir  dros  y 
meirw,  os  y  meirw  ni  chyfodir  ddim  ? 
Plaham  ynte  y  bedyddir  hwy  dros  y 
meirw?"  i  Cor.  15  :  29.  (Cyfieithiad 
newydd.)  "  Oblegid  (os  amgen)  beth 
a  wnant  hwy,  y  rhai  sydd  yn  cael  eu 
bedyddio  gyda  chyfeiriad  at  y  meirw  ? 
Os  y  meirw  ni  chyfodir  o  gwbl,  paham 
yn  wir  y  bedyddir  hwy  gyda  chyfeiriad 
at  y  meirw?" 

Dywed  Dr.  Jones  fod  ysgrifau  gall- 
uog  wedi  ymddangos  ar  y  pwnc  yn  ddi- 
weddar  yn  y  cylchgronau  Seisnig.  Y 
mae  efe  yn  gadael  o'r  neilldu  olygiad- 
au  y  bama  fod  yn  anmhosibl  iddynt  fod 
yn  gywir.  Cyfynga  ei  sylwadau  i  dri 
math  o  esboniadau  ar  y  geiriau.  i.  Yr 
esboniad  ffigyrol.  2.  Yr  esboniad  dir- 
prwyoL  3.  Yr  esboniad  llythyrenol, 
Mabwysiadir  y  diweddaf  ganddo  ef. 
Dywed  fod  tair  o  ystyriaethau  yn  profi 
cywirdeb  yr  esboniad  llythyrenol.  i.  Y 
mae  yr  arddodiad  Groeg,  huper^  yn 
meddu  yr  ystyr  a  briodolir  iddo  yn  y 
cyfieithiad  uchod  o'r  adnod,  megys 
Rhuf.  1:8.  "  Yr  wyf  yn  diolch  i'm 
Duw  trwy  lesu  Grist  drosoch  (huper) 
chwí  oll,"  hyny  )rw,  gyda  golwg  arnoch 
chwi  oll,  &c.     2.  Arfera  Paul   edrych 


ar  ordinhadau  yr  efengyl  o  dan  wahan- 
ol  agweddau.  Amcan  penaf  swper  yr 
Arglwydd  yw  gosod  allan  farwolaeth 
Crist  fel  iawn  dros  ein  pechodau  ni. 
Ond  yr  oedd  iddo  ddybenion  israddol, 
sef  gosod  allan  unoliaeth  yr  holl  saint, 
a  rhag-gysgodi  eu  cyd-gyfarfyddiad  oll 
yn  y  nef.  Awgryma  ein  Harglwydd 
fod  y  cymundeb  yn  arwyddlan  ac  yn 
rhag-gysgòd  o  lawenydd  y  gwaredigion 
yn  nhy  eu  Tad,  "Ac  yr  ydwyf  yn 
dywedyd  i  chwi,  nad  yfef  o  hyn  allan  o 
ffrwyth  hwn  y  winwydden  hyd  y  d^rdd 
hwnw  pan  yfwyf  ef  gyda  chwi  yn  new- 
ydd  yn  nheyrnas  iy  Nhad."  Nid  oes 
dim  yn  annaturiol  yn  y  dyb  fod  Paul 
yn  traethu  ar  fedydd  o  dan  ei  wahanol 
agweddau,  a  chyda  golwg  ar  ei  wahanol 
ddybenion.  Yn  Rhuf.  vi.  cyfeiria  at 
fedydd  fel  arwyddlun  o  gladdedigaeth 
ac  adgyfodiad  Crist;  a  hefyd  fel  ar- 
wyddlun  o'n  claddedigaeth  ninau  gyd- 
ag  ef  trwy  gyfrwng  yr  ordinhad,  er 
dangos  ein  bod  ni  fel  dynion  meirw, 
wedi  lori  pob  cysylltiad  a  phechod ;  ac 
o'n  hadgyfodiad  gydag  ef,  i  ddangos 
ein  bod,  fel  rhai  wedi  eu  bywhau  trwy 
ras,  1  gyfodi  i  fyw  bywyd  newydd  o  uf- 
udd-dod  a  sancteiddrwydd. 

Mae  yn  ymddangos  i  ni,  ebe  y  Dr,, 
mewn  gair,  y  mae  y  nesaf  peth  i  sicr- 
wydd  diamheuol,  oddiwrth  rediad  yr 
Ysgrythyrau,  ac  oddiwrth  y  ffaith  fod 
Paul  yn  cyfeirio  at  ordinhadau  yr  ef- 
engyl  o  dan  eu  gwahanol  agweddau,  ei 
fod  yn  defnyddio  y  gair  bedyddio  yn 
yr  adnod  dan  sylw,  am  fody  weithred 
o  fedyddio  yn  pregethu  yr  adgyfodiad. 
Mae  ynrhan  hadfodol  o'i  thystiolaeth ; 
sefydlwyd  yr  ordinhad  er  delweddu 
claddedigaeth  ac  adgyfodiad  eiddo 
Crist,  yn  gyntaf  fel  blaenffrwyth  y  rhai 
a  hunasant.  3.  Trwy  fabwysiadu  y 
golygiad  hwn,  yr  ydym  yn  gallu  cym- 
eryd  yr  holl  eiriau  yn  yr  adnod  yn  eu 
hystyr  lythyrenol.  Gallwn,  fel  hyn, 
ddeall  baptizo  yn  ei  ystyr  arferol,  pan  y 
defnyddir  ef  am  yr  ordinhad,  i  olygu 
tansuddiad  mewn  dwfr,  a  dadymsuddiad 
o  honot  er  gosod  allan  gladdedigaeth  ac 
adgyfodiad  —  huper,  mewn  ystyr  ag 
sydd  yn  perthjm  iddo  yn  fynych  yn  y 
Testament  Newydd,  i  o\y%\x  yn  nghylch, 
gyda  golwgary  gyda  chyfeitiad2X\  a'r 


Digitized 


byGoogle 


24 


Atnrywiaethau. 


[EbríU, 


meirw  i  olygu  yr  un  peth  ag  a  olygant 
trwy  yr  holl  benod,  sef  y  rhai  sydd  yn 
huno  o  dan  lywodraeth  angau. 

Ebe  Dr.  Jones  eto,  "Dagenyfgael 
gosod  o  ílaen  y  darllenydd  gyfíeithiad 
y  Parch.  Thomas  Sheldon  Green,  M.  A,, 
yr  hwn  a  ddaeth  i'm  llaw  ar  ol  i  mi 
gyfansoddi  yr  ysgrif :  *  Else  what  wiU 
they  do  tíiat  are  being  baptized  con- 
cerning  the  dead  ?  If  no  dead  at  all 
are  raised,  why  are  they  even  baptized 
concerning  them  ?*  "  Drwg  genym  na 
allem  roddi  ychwaneg  o'r  ysgrif  ragor- 
ol  hon  gan  Dr.  Jones. 


ydd  i  gael  ei  gyhoeddi  yr  Hydref  nesaf . 
Ni  fydd  yr  Hen  Destament  yn  barod 
am  ddwy  neu  dair  blynedd  eto. 


CYWIRIAD  Y  BEIBL. 

Yn  1870,  ymgymerodd  ^^Corwocation 
of  Canterbury^''  Lloegr,  â'r  gwaith  o 
sicrhau  adgywiriad  o*r  cyfieithiad  pre- 
senol  o'r  Beibl.  Yn  mhlith  y  rheolau, 
gosodwyd  fod  yr  ieithwedd  a'r  eiriad- 
aeth  i  fod  yr  un — fel  y  ceid  nid  cyfieith- 
iad  newydd  ond  cywiriad  o'r  hen. 
Dewiswyd  ysgoleigion  o'rraddflaenaf  o 
blith  pob  enwad  crefyddol.  Ar  ol 
iddynt  ddechreu,  tarodd  i'w  meddwl 
fod  corph  mawr  o  Gristionogion  yn  yr 
Unol  Dalaethau  a  feddent  ddyddor- 
deb  yn  y  mater  hwn.  Anfonwyd  i*r 
America,  a  sefydlwyd  yma  adran  gyd- 
gynorthwyol  yn  y  gwaith  yn  1871. 
Mae  yr  adran  hon  yn  cyfarfod  yn  fisol 
yn  New  York,  fel  mae  yr  adran  Seisnig 
yn  gwneyd  yn  Llundain.  Mae  yr  ys- 
goleigion  Seisnig  yn  ddau  ddosbarth, 
un  yn  gofalu  am  yr  Hen  Destament,  y 
Uall  am  gywiro  y  Newydd.  Yn  eu  cyf- 
arfod  misol  maent  yn  gosod  ger  bron  y 
diwygiadau,  &c.  Mae  pob  llyfr  a 
phenod  yn  cael  eu  dwyn  i  sylw  a  siarad 
arnynt  yn  ddilynol. 

Ni  ellir  gwneyd  un  cyfnewidiad  ar 
lai  na  phleidlais  y  mwyafrif.  Yna  y 
maent  yn  ystyried  y  cyfnewidiadau  yr 
ail  a'r  drydedd  waith,  ac  wrth  wneyd 
y  cyfnewidiadau  diweddaf  rhaid  cael 
pleidlais  dwy  ran  o  dair  yn  eu  ífafr ; 
ac  yna  y  maent  yn  anfon  copi  o'r  cy- 
wiriadau  i'r  pwyllgor  Americanaidd,  ac 
y  maent  hwythau  yn  myned  drwy 
weithrediadau  cyffelyb,  ac  yna  yn  anfon 
y  copi  yn  ol.     Mae  y  Testament  New- 


YN  HEN  GARCHARDY  OWEN 
GLYNDWR. 

Yn  y  Greal  am  fis  Mawrth,  y  mae 
marw-goffa  hen  chwaer  dduwiol  o  Lan- 
santífraid,  Corwen,  o'r  enw  Magdalen 
Price,  y  Felin  ;  ac  wrth  son  am  dani, 
dyfynir  a  ganlyn  o  hanes  eglwys  Llan- 
gollen  gan  Dr.  Prichard :  "  Tua  y 
flwyddyn  1826,  symudodd  y  brawd 
Robert  Morris,  o  Lyndyfrdwy  i  Lan- 
santffraid,  i  ddilyn  ei  orchwyl  fel  crydd, 
ac  ymdrechodd  i  gael  gan  gymydog 
iddo  agor  ei  dy  i  bregethu  ynddo,  a'r 
ty  hwn  oedd  hen  garchardy  Owen 
Glyndwr,  Ue  bu  Syr  Dafydd  Gam  yn 
garcharor  am  dros  ddeng  mlynedd. 
Dygodd  yr  Arglwydd  dystiolaeth  i  air 
ei  ras.  Magdalen  Price,  y  Felin,  oedd 
y  flaenaf  a  fedyddiwyd  yno,  islaw  i'r 
bont  yn  Nyfrdwy  Fawr,  yn  1830. 
Medrai  y  wraig  hon  amddiff'yn  ei  chref- 
ydd,  a  gwnai  hyny  yn  erbyn  ymosod- 
iadau  boneddigesau  dros  y  grefydd 
wladol,  ac  yn  erbyn  Ymneillduwyr,  nes 
eu  dystewi." 


Y  PARCH.  HUGH  JONES,  D.D., 
LLANGOLLEN. 

Teimla  y  golygydd  yn  wir  ddiolch- 
agr  i*r  Dr.  Jones  am  ei  eiriau  caredig 
a'i  ganmoliaeth  i'r  Wawr  ;  ac  ni 
allwn  ymatal  yma  heb  ddadgan  ein 
teimladau  da  tuag  ato  yntau  yn  ol. 
Yn  ei  lythyr  diweddaf  atom,  dyddied- 
ig  Chwefror  2ofed,  1880,  heblaw  ei  fod 
yn  cynwys  geiriau  caredig  atom  ni  yn 
bersonol,  y  mae  amryw  bethau  o 
ddyddordeb  cyffredinol  am  bethau 
perthynol  i'r  enwad  ac  achos  y  Gwar- 
edwr  yn  Nghymru ;  ac  oblegid  hyny, 
cymerwn  ein  rhyddid  i  ddyfynu  rhanau 
o  hono,  gan  y  gwyddora  fod  ein  dar- 
llenwyr  bob  amser  yn  dda  ganddynt 
glywed  oddiwrth  Dr.  Hugh  Jones. 

*'  Mae  y  Wawr  yn  llawn  d}ddordeb 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Amrywiaethau. 


25 


i  mi.  Yr  wyf  yn  darllen  am  symudiad- 
au  ac  ymdrechion  fy  mrodyr  Cymreig 
yn  yr  Unol  Dalaethau,  gydag  edmyg- 
edd  a  chydymdeimlad  ;  ac  yr  wyf  yn 
gobeìthio  wtithiau  am  gael  yr  hyfryd- 
wch  o'u  gweled  rhyw  haf  yn  fyddin- 
oedd  cryfion  yn  eu  huchel-wyliau  cys- 
^redig. 

**  Mae  *  Seren '  newydd  wedi  ym- 
ddangos  yn  awyrgylch  lenyddol  Cym- 
rn  yn  ddiweddar,  sef  Seren  Gomery 
fel  cyhoeddiad  chwarterol,  o  dan  olyg- 
iaeth  y  brawd  galluog  a  dysgedig  y 
Parch.  Edward  Roberts,  Pontypridd. 
Mae  y  rhifyn  cyntaf  yn  un  rhagorol, 
yn  mhob  ystyr ;  ac  y  mae  y  rhagolygon 
am  iwyddiant  yr  anturiaeth  yn  gefnog- 
ol  dros  ben. 

'*  Bu  amryw  o  weinidogion  Cymreig 
a  Seisnig  (neu  Gymrcig-Seisnig)  o'r 
Unol  Dalaethau  drosodd  yma  yr  haf 
diweddaf ;  yr  oeddwn  yn  dysgwyl  cael 
eu  gweled  oll  yn  Llangollen,  neu  rhyw 
Lan  arall  cyn  iddynt  ddychwelyd,  ond 
ni  welais  ond  Mr.  James,  Washington, 
a  Mr.  Leyshon  Roberts,  yr  hwn  a  fu  yn 
suppíio  droion  gyda  ni  yn  y  dref  hon. 

"  Yr  wyf  yn  dra  diolchgar  i  chwi  a 
Mr.  Howlands  am  y  fath  adolygiad  teg, 
gonest,  galluog,  helaeth,  a  manwl  ar  *Y 
Beibla'i  Ddehongliad.'*  Mae  y  fath 
adolygiad  yn  anrhydedd  i  unrhyw 
awdwr,  ac  nid  mewn  un  modd  yn  Uai 
felly  o  herwydd  fod  yr  adolygydd  yn 
gwahaniaethu  oddiwrth  yr  awdwr  ar  rai 
pwyntiau.  Byddai  yn  dda  gcnyf  pe 
gwnelech  adael  i  Mr.  Rowlands  wybod 
fy  syniad  iichel  am  natur  y  gwaitb  a 
gyflawnodd.  Bydd  yn  dda  genych 
glywed  fod  yr  argraffiad  newydd  o*r 
"Beibl  a'i  Ddehongliad '  wedi  cael  y 
croesawiad  gwrcsocaf  gan  y  wasg  yn 
Nghymru,  eiddo  enwadau  eraill  yr  un 
mor  frwdfrydig  a  gwasg  y  Bedyddwyr  ; 
a  dywed  y  cyhoeddwyr  fod  ei  werthiad 
yn  myned  rhagddo  yn  rhagorol 

'*  Cynelir  Cyfarfod  Blynyddol  yr 
Athrofa  eleni,  Mawrth  16  a'r  17;  y 
Parch.  James  Owen,  Abertawy,  i  bre- 
gethu  yn  Saesneg,  a"r  Parch.  WiUiam 
Jones,  Abergwaun,  yn  Gymraeg.  Yr 
Arholwyr  am  1880 — 1882  yw  y  Parch- 
cdigion  ThomasLewis,  Risca;  Edward 
Roberts,     Pontypridd ;    W.     Durban, 


B.A.,  Chester,  a'r  ProfTeswr  J.  M. 
Angus,  M.A.,  o  Goleg  Aberystwyth. 
Bernid  y  byddai  cael  yr  Arholwyr  i 
aros  yn  eu  swydd  am  dair  blynedd  yn 
fanteisiol  ar  amryw  ystyriaethau,  a 
dyna  yr  achos  o'r  cyfnewidiad. 

**  Da  genyf  eich  hysbysu  fy  mod  yn 
awr  yn  teimlo  yn  dda  iawn  o  ran  fy 
iechyd.  Bum  mor  wanllyd  a  llwfr  am 
dymor  hir,  fel  y  mae  fy  nerth  a'm 
hoywder  presenol  bron  yn  anhygoel  i 
mi  fy  hun.  Díolch  i'r  Arglwydd  am 
ei  diriondeb  yn  hyn. 

**  Pob  llwydd  i  chwi  anwyl  frawd, 
gyda'r  Wawr,  a  phob  ymdrech  arall 
o'r  eiddoch  yn  mhlaid  y  gwirionedd,  a 
gras  mawr  fyddo  ar  fy  mrodyr  anwyl  oll 
yn  y  wlad  eang  a  chynyddfawr  yna. 
Yr  eiddoch  yn  gywir. 

HUGH  JONES." 

MAN  LEWYRCHIADAU  Y  WA  WR, 


— Mae  Dr.  Fred  Evans  (Ednyfed)  i 
fod  yn  Nghymafa  Bevier,  Mo.,  yn 
nechreu  mis  Mai. 

— Clywsom  fod  y  Parch.  I).  W. 
Morris,  Hyde  Park,  gynt,  ar  ddych- 
welyd  i  Amtrìcdi  for  good,  aM  fod  wedi 
anfon  at  Thomas.  D.  Davies,  Ysw., 
Hyde  Park,  i  ddyfod  iV  gyfarfod  1 
New  York,  cran  addaw  na  fydd  eisiau 
iíldo  ond  anì  y  tro  hwii  yii  uiììl:. 

— Deallwn  Uìá  y  Parch.  Jereniiah 
Griffith,  diweddar  o  Gymru,  wedi  sef- 
ydlu  yn  Ashland  i  fugeilio  y  praidd 
yno. 

— Nos  Lun  cyntaf  yn  mis  Mawrth, 
gwrandawsotn  ar  Henry  Davies,  Ysw., 
yn  traddodi  araeth  fer  ar  y  genadaeth. 
Dywedai  fod  ffydd  yn  nerth  gweddi  yn 
amlwg  yn  ngwersylloedd  Sîon  yn  y 
dyddiau  hyn,  a  rhoddai  bwyslais  hefyd 
yn  y  ffaith  fod  ymofynwyr  am  fedydd 
ar  y  meusydd  cenadol  yn  gorfod  myned 
trwy  arholiadau  a  phrofion  rawy  llym  a 
manwl  nag  a  arferir  gyda  ni,  gan  aw- 
grymu  ein  bod  ni  yn  rhy  lac,  y  dylem 
fod  yn  fwy  gofalus  pwy  ydym  yn  ei 
fedyddio.  Araeth  dda  ydoedd.  Mae 
ef  a'r  Parch.  James  Price,  yn  dweyd 
ar  y  genadaeth  **  ar  yn  ail.' 


Digitized 


byGoogle 


96 


Barddoniaeth. 


[Ebrill, 


Yn  wir,  mae  y  brodyr  yn  Ringston, 
Pa.,  wedi  adeiladu  capel  newydd  hardd 
a  chyfleus  nodedig.  Mae  chwaeth  dda 
a  chynllunio  doeth  wedi  bod  yn  ei 
wneuthuriad,  a  choron  ar  y  cwbl  yw,  ei 
fod  wedi  talu  am  dan  o  bob  cent. 

— Bydd  dda  gan  gyfeillion  y  Parch. 
D.  Rhys  Jones,  Plymouth,  Pa.,  ddeall 
fod  y  brawd  yn  gysurus  iawn  gyda  y 
frawdoliaeth  yno.  Mae  yn  awr  yn  cyf- 
yngu  ei  lafur  yn  gwbl  iddynt  hwy, 
ac  nid  yn  rhanog  gyda  Kingston.  Mae 
y  capel  eang  yn  orlawn  ar  y  Sabbothau, 
ac  yntau  yn  pregethu  yn  ardderchog,  a 
chyda  dylanwad  mawr. 

— Mae  y  Parch.  D.  Rhys  Jones, 
Plymouth,  Pa.  (Syr  Tomos  o'r  Build- 
ing  yn  y  '*  Tyst  Apostolaidd  "  er's 
llawer  dydd),  wedi  addaw  ysgrifenu  i'r 
Wawr  erthyglau  byrion  yn  meddu  y 
penawd,  **  Adgofion  am  hen  Weinidog- 
ion  yn  Nghymru  *'  Brysied  a'i  waith, 
onite? 

— Bydd  35  o  rifynau  o'r  Wawr  yn 
myned  yn  fisol  y  flwyddyn  hon  i  Ply- 
mouth,  Pa, 

— Bydd  ryw  30  yn  rayned  i  VVilkes- 
barre — wel  mae  rhifedi  y  Wawr  bron 
dyblu  yn  Nyffryn  Luzeme  o  un  cwr 
i'r  llall. 

— Da  genym  fod  y  "Maes  Cenadol," 
gan  y  Parch.  W.  F.  Davies  yn  cael  ei 
werthfawrogi  gan  ein  darllenwyr. 

— Mae  cyfeillion  o'r  gorllewin  wedi 
cin  lloni  yn  ddiweddar  â'u  gohebiaeth- 
au  a'u  taiiadau,  gwyddant  hwy  pwy 
ydym  yn  ei  feddwl. 


Barddoniaeth. 


TRI  ENGLYN. 

Cyäfudäugol  yu  Eisteddfod  fíyde  Park,  Pa,^ 
Nadoltg,  187Ç.     TesíyHf  Y  Dyn  Blysig. 

Y  dyn  blysìg,  trig  inewn  troch — o  waeledd ; 
Ond  gwelwyd  e'n  wridgoch  ; 
Eithr  un  cul  yw,  a  thrwyn  coch 
Yn  degan  ar  wyneb  du  goch. 


Dyn  blysig,  hyddig  yw  wrth  ddeddf -iechyd» 
Gwna  nychu  pob  cyneddf 
A  fedda ;  rhuthra  ar  reddf ; 
Dirym  y  gwnelai  dwyreddf. 

Aberthu  blawdd,  i  borthi  blys— isel, 
Wna'i  wasaidd  ewyllys ; 
Mogi  diwygiad  megys — 
Geudeb  brwnt  wna  gyda  brys. 
fíydeParJt,  Pa,  Dapydd  Dyfed. 


CALFARI  FRYN. 

TEIMLAD  Y  GWIll  GREDADYN. 

Mor  hyfryd  yw  cofìo  ben  Frjrn 
Calfaria  a'i  swynion  o  hyd ; 
CyfeiUach  ga  f  'enaid  fan  hyn 
A'r  lesu,  Pryniawdwr  y  byd ; 
Yn  isel  wrth  odre  ei  groes, 
A  ff/ddiog  yn  haeddiant  ei  iawn, 
Ceir  gwared  euogrwydd  a'i  loes, 
Ac  yfed  o  winoedd  ei  ddawn. 

Yn  mawredd  darpariaeth  fy  Nuw, 
Mae'r  gwieddoedd  pereiddiaf  eu  blas  ; 
Tan  wenau  Cyfìawnder  caf  fyw, 
A'm  noddi  mewn  mantell  o  ras ; 
Hen  afìan  bechadur  ddaw'n  Iftn 
Drwy'r  gwaed,  ei  gymeriad  ddaw'n  wyn  ; 
O   f 'enaid,  dyrchafa  dy  gftn, 
Moliana  am  Galfan  Fryn. 

Dafydd  Dyfed. 


IN  MEMORIAM. 

LlNES  ON  THE  DeATH  OF    R.   ROSGOE  THO- 
MAS.  THE     BeLOYED    AND    OnLY    SoN   OF 

ÌOHN  R.  Thomas  and  Wife,  who  Died 
)EC.  22,  1879,   AGED  6   YEARS,   I  MONTH, 
AND  27  DAYS. 

What  wail  of  anguish  do  I  hear 
From  Bordwell's  solitary  vale  ? 
What  means  this  falling,  glist'ning  tear  ? 
Ah  !  Death's  dark  visit  teils  the  tale. 

A  flower  frail  that  blossomed  fair, 
Is  nipped  by  earth*r  tempestuous  frost ; 
Yet  sorrow^s  tears,  O  further  spare  ! 
Your  flpwer  Roscoe  is  not  lost. 

Transplanted  now  to  Eden's  clime, 
It  blossoms  sweec  to  fade  no  more ; 
Beyond  the  stormy  scenes  of  time, 
Where  all  heart  griefs  are  ever  o'er. 

That  lively  spirit  of  your  child, 
Is  Iivelier  still  before  the  throne ; 
He  praises  loud  the  Saviour  mild, 
And  sweeps  his  harp  in  sweetest  tone. 

His  playful  ways,  his  boyish  smile, 

His  cunning  taílc,  though  missed  at  home. 


Digitized 


byGoogle 


c8So.] 


Y  Maes  CenadoL 


17 


Tet  joyful  is  the  thooght  awhile, 

Your  Roscoe*s  death  was  Heaveii*s  Come  i 

My  soal  in  «ympathy  doth  pray 
For  yott,  bereft  of  one  so  dear ; 
That  God's  sastaining  gnice  may  stay 
Your  sottls  on  him  who's  eyer  near. 

And  when  yon  pass  through  Jordan*s  flood, 
And  yott  are  laid  beneath  the  sod, 
Your  sottls  fie'll  rescue  by  his  blood, 
And  bring  yoii  home  to  Roscoe's  God. 
/'«r/  Chester^  N.  Y.  D.  T.  Philups. 


BEDD-ARGRAPF  lOAN  MADOG. 

[CySTADLEÜOLj 

Ha !  loan  Madog,  enwog  ei  ddonian, 

Synai  ei  genedl  A*i  dlysion  ganan ; 

I  frí  anfarwol  cyfeiriai'n  forau, 

Tn  myd  yr  awen  bu'n  heulwen  olan ; 

Ei  allu  oedd  ddibrín,  enillodd  wobrau  ; 

O  wersi  i  eraíll  e  roes  ei  orau ; 

O'i  ol  deil  gwlybion  aeliau — a'i  waith  clir 

A  wir  fynwesir  hyd  derfyn  oesan. 

l£UAN    DWYFACH. 


LLINELLAU 


£r  Cofam  Thomas  L.  Richards,  Arohj^vrr 
y  Bear  Ridge  CoUiery^  ger  Mahanoy  City, 
Pa.,  yr  hwn  afu/arw  ar  oltua  dau  äärwr- 
Moä  o  gystuää  trwm. 

Ow !  Angaa,  dy  gleddyf  dinystríol 

A  dorodd  un  arall  i  lawr, 
Yr  hwn  oedd  yn  heinyf  a  siriol, 

A'i  enw  *n  mhlith  dynion  yn  fawr ; 
Fe  gadwodd  ar  Iwybr  anrhydedd, 

Oedd  hynod— enillai  bob  dyn 
I'w  gam — yr  oedd  yn  rhagori 

Ar  Ittoedd  trwy  'i  ddonian  gwir  gnn. 

£r  iddo  feddiantt  rhyw  lawer 

O  deitlau  gwtr  ucbel  eu  pris, 
Gwnaeth  hyny  drwy  ddechrea  yn  isel, 

Er  cyrhaedd  yn  raddol  bob  gris 
Ual  seren  yr  oedd  yn  dysgleirio 

\n  nen  cymdeithasau  ein  tref ; 
Ond  Ow  !  dy  fantell  di,  Angau, 

A  gnddiodd  ei  lewyrch  mawr  ef. 

6a'n  golled  i  ddeiliaid  ein  hardal, 

Pan  gollwyd  cymeriad  mor  fftd  ; 
Annhraethol  yw'r  golled  i'w  deulu, 

Drwy  golh'r  fath  briod  a  thad  ; 
£i  briod,  ei  blant,  a'i  berth'nasau, 

Sy'n  gruddían  mewn  galar  a  loes, 
Boed  iddynt  roi'u  pwys  ar  yr  lestt, 

Ai  ganlyn  drwy  garío  ei  groes. 
JiahoMoy  City,  GwiLYic  Eyans. 


Y  HAES  CENADOL. 

GAN  Y  PARCH.  W.   P.  DAYIBS,  NANTI00KR,  PA. 

Dywedasom  yn  ein  hjrsgrif  ddiwedd- 
af  fod  Carey  a  Thoraas  wedi  cael  gwa- 
hoddiad  i  arolygu  gweithiau  indigo  yn 
Mudnabatty  a  Moypauldiggy.  Ond 
cofir,  yr  oedd  y  ddau  yn  parhau  i  breg- 
ethu  o  hyd.  Byddent  yn  casglu  cyn- 
ulleidfaoedd  o'r  gweithwyr  oedd  dan 
eu  gofal,  a  hefyd  yn  fynych  yn  myned 
ar  draws  y  wlad  o  amgylch.  Bu  y 
flwyddyn  gyntaf  yn  Mudnabatty  yn  un 
llawn  o  helbul  i  Carey,  fel  llawer  un  ar 
ei  hol  hi.  Bu  yn  sâl  iawn,  a  Mrs.  Ca- 
rey  yr  un  modd,  a*r  rhan  fwyaf  o'r  teu- 
lu,  a  chladdodd  ei  drydydd  mab,  sef 
Petcr.  Yn  union  wedi  gwella,  ymos- 
odwyd  o  ddifrif  ar  y  gorchwyl  o  godi 
ysgolion  yn  gysylltiedig  â'r  gweithfeydd 
oedd  dan  eu  gofal.  Wedi  cael  yr  ys- 
goldai  yn  barod,  gweithient  eu  flordd 
at  y  bobl  yn  Uawer  gwell.  Hefyd  bydd- 
ai  Mr.  Thomas  yn  enill  eu  serch  yn 
fawr  trwy  eu  meddyginiaethu  yn  rhad, 
ac  am  ddim  yn  aml.  Pregethent  yn 
yr  ysgolion  hyn  ddwywaith  bob  Sab- 
both,  ac  yn  aml  yn  yr  wythnos.  £r 
hyny  i  gyd,  yr  oedd  fel  hau  had  ar  y 
graîg — ^dim  ífrw)rth  yn  dod  o  hono. 
Beth  bynag  yr  oedd  un  Sais  ac  un 
Cymro  ag  oeddynt  yn  byw  yn  Bengal, 
wedi  eu  bedyddio ;  ac  ar  y  laf  o  Dach- 
wedd,  1795,  flurfìasant  eu  hunain  yn 
eglwys  reolaidd,  a  chadwasant  y  swper 
er  cof  am  eu  Harglwydd  mawr.  Di- 
aelodwyd  Long,  y  Sais,  heb  fod  yn 
faith,  am  na  rodiai  yn  addas  i'w  bro- 
ffes ;  ond  parhaodd  Powell,  y  Cymro, 
yn  aelod  defnyddiol  hyd  ei  farwolaeth, 
yr  hyn  a  gymerodd  le  yn  Dingepore, 
yn  Medi,  1802. 

Wedi  dwy  flynedd  o  lafur  caled,  tyb- 
iai  y  cenadon  y  gwelent  arwyddion  yn 
rhai  fod  y  gair  yn  cael  argraff  ar  eu 
meddyliau.  Byddent  yn  dod  yn  fyn- 
ych  i  holi  yn  nghylch  syniadau  a  fydd- 
ai  Carey  neu  Thomas  wedi  gyhoeddi 
iddynt  ryw  drc  wrth  bregethu.  Bydd- 
ai  y  ddau  frawd  yn  rhoddi  pob  anog- 
aeth  iddynt  i  fyned  yn  mlaen  a'u  hol- 
iadau,  gan  hyderu  y  buasent  fel  hyn  yn 


Digitized 


byGoogle 


28 


Y  Maes  CenadoL 


[EbriU^ 


cael  eu  harwain  i'r  goleuni.  Yr  oedd 
amrai  Frahminiaid  a  'Mahoraetaniaid 
wedi  dangos  yn  y  modd  hwn  arwydd- 
ion  deffroad.  Yn  herwydd  hyn  yr 
oedd  gobeithion  y  cenadon  yn  uchelj  a 
theimlent  braidd  yn  sicr  fod  y  wawr  ar 
dori,  ac  y  buasai  tyrfa  fawr  yn  fuan  yn 
curo  am  ddod  i  fewn  i'r  eglwys  ag  oedd 
newydd  ei  sefydlu  er  rhoddi  derbyniad 
iddynt.  Ond  ni  ddaeth  neb  er  yr  holl 
obeithion  a  goleddid.  Profodd  y  caste 
yn  rhy  gadarn.  Nid  oedd  digon  o 
wroldeb  moesol  yn  un  ohonynt  i  roddi 
ei  gaste  i  fyny.  Safasant  yn  yr  un  fan ; 
siomwyd  y  cenadon ;  ac  iddynt  hwy 
ymddangosai  dwy  flynedd  o  bregethu 
gwirioneddol,  o  weddio  taer,  o  gyfranu 
addysg,  o  lafur  corph  ac  enaid,  wedi  ei 
dreulio  yn  hollol  ofer  ac  am  ddim. 

Yn  yr  amser  hwn,  sef  1796,  daeth 
Mr.  Fountain  atynt,  a  rhoddodd  hyn 
ychydig  galondid  iddynt.  Yn  gynar 
yn  1797,  ymwelasant  â  Bootau,  a  der- 
byniwyd  hwy  yn  garedig  gan  un  Sau- 
bah,  gwr  ag  oedd  yn  meddu  awdurdod 
mawr  yn  y  Ue.  Gwahoddodd  hwynt 
yn  daer  i  ddod  a  phregethu  yno.  Aeth- 
ant,  ac  ni  fu  eu  llafur  yn  ofer  yno 
ychwaith.  Yr  oedd  Mr.  Carey  yn  byw 
ar  y  pryd  o  fewn  15  milldir,  a  Mr. 
Thomas  yn  byw  o  tewn  30  o  filldir- 
oedd  o  ÍUngepore,  yr  hon  sydd  ddinas 
yn  agos  yr  un  maint  a  Brooklyn  neu 
St.  Louis.  0*r  ddinas  hon  y  derbyn- 
iwyd  llythyrwedi  ei  arwyddo  gan  bump 
o  Hindwaid,  yn  hysbysu  fod  y  Brah- 
min  Mohund  Chund,  oddeutu  tair 
blynedd  cyn  hyn  wedi  bod  yno  a  dy- 
wedyd  ychydig  wrthynt  am  efengyl 
Duw  ;  a'i  fod  wedi  addaw  danfon  idd- 

Ínt  ranau  o'r  gair,  ond  heb  wneyd. 
)yben  y  llythyr  oedd  ceisiocyfieithiad 
o  Lyfr  Duw,  a  chael  gan  ryw  un  i  ddod 
ag  ef  iddynt,  a  fuasai  yn  alluog  i*w  eg- 
luro,  a*u  dysgu  hwy  yn  mhellach  yn  ei 
wirionedd.  Yr  un  amser  ag  y  derbyn- 
iodd  Carey  y  llythyr  uchod  dywedwyd 
wrtho  fod  Portugîad  yn  byw  yn  yr  un 
ddinas,  o'r  enw  Ignatius  Fernandez,  a 
garai  yn  fawr  glywed  yr  efengyl,  a 
gweled  y  cenadon.  Aeth  Fountain  a 
Powell  yno  ;  yn  ganlynol  daeth  Fer- 
nandez  i  weled  y  cenadon,  a  phan  aeth 
Carey  yno  i  bregethu  ar  ol  hyn,  cred- 


odd  Fernandez  i  Dduw,  a  bedyddiwyd 
efarbroffes  o'i  ffydd  yn  y  Ceidwad. 
Trodd  allan  yn  Gristion  gwrol  a  dich- 
lynaidd,  yn  weithiwr  difefl  dros  ei 
Feistr,  ac  yr  oedd  bob  amser  yn  fawr 
yn  ei  haelioni  a*i  garedigrwydd.  Bed- 
yddiwr  selog  iawn  ydoedd  hefyd.  Yr 
oedd  ei  dy  bob  amser  yn  gartref  i'r 
cenadon,  a  phawb  o'r  cre'dinwyr  o  ran 
hyny  ag  oeddynt  yn  byw  o  amgylch  y 
ddinas.  Yn  ei  dy  ef  y  bu  farw  Mr. 
Fountain,  Mr.  Thomas,  a  Mr.  PowelL 
Cododd  le  i  addoli  yn  y  ddinas,  a  thal- 
odd  am  dano  bób  ceiniog  ei  hun. 
Hwn  oedd  y  capel  cyntaf  a  god- 
wyd  yn  India.  Gwelwn  wrth  hyn  eí 
bod  ychydig  yn  fwy  calonogol  ar  y 
cenadon  yn  Dingepore  nag  yn  Mudna- 
batty.  Heblaw  a  nodwyd,  dysgwyd 
tua  50  o  fechgyn  i  ddarllen  ac  ysgrif- 
enu,  y  rhai  a  ddaethant  yn  herwydd 
hyny  i  feddu  dylanwad  mawr  yn  y  lle. 
Hefyd  cyfieithwyd  yr  Ysgrythyr  i'r 
Bengalaeg  yr  adeg  hon,  fel  y  byddai 
yn  barod  i'r  wasg  pan  geid  un. 

Cofir  i  mi  nodi  fod  amryw  yn  cael 
son  am  danynt  gan  Mr.  Thomas  pan 
ddychwelodd  i  Loegr,  fel  yn  barod  i 
dderbyn  yr  efengyl  yn  India  ;  enwodd 
rai,  megys  Mohund  Chund  a  Parbotee. 
Bu  Parbotee  yn  ymladd  yn  galed  cyn 
gallu  tori  trwy  y  caste ;  ond  yn  y  diw- 
edd  gorchfygodd  yn  llwyr.  Rhoddaf 
yma  gyfieithiad  o  un  o  weddiau  Parbo- 
tee,  er  dangos  ei  wylder,  ei  daerni,  a'i 
symltdd  : 

'*  Yr  oeddwn  i  yn  cyflawni  defodau 
y  Ganges,  ac  yn  galw  hyny  yn  dda.  Yr 
oeddwn  yn  addoli  pren  a  maen,  ac  yn 
galw  hyny  yn  dda.  Yr  oeddwn  yn 
gwrando  ar  Shasterau  dynion,  y  rhai 
ydynt  oll  yn  anwiredd  ac  ofer,  ac  yn 
galw  hyny  yn  dda.  Arglwydd,  yr  wyf 
y  creadur  mwyaf  andwyoi  yn  y  byd 
hwn.  Ni  wn  i  ddim — dim.  Yr  wyf 
wedi  treulio  fy  holl  ddyddiau  mewn 
drygioni,  ac  heb  feddu  y  wybodaeth 
leiafam  Dduw.  O,  gosod  yn  mhell 
oddiwrthyf  y  pethau  drygionus  hyn. 
O  gwna  iddynt  ymado  a  mi.  Yr  wyf 
yn  awr  wedi  gwrando  ar  dy  air  di.  Ni 
wrandawaf  arnynt  hwy  ychwaneg.  Ni 
roddaf  barch  i  ddelwau  o  bren  a  maen 
byth  mwy — oferedd — celwydd  !      Ar- 


Digitized 


byGoogle 


i88o] 


Y  Maes  OenadoL 


2gt 


glwydd,  ni  wrandawaf  ar  Shasterau  yr 
Hindwaid ;  maent  yn  gau  ac  ofer. 
Pechadur  truenus  wyf ;  achub  fi  ;  0, 
achub,  achub,  achub  fi.  O  dyro,  dyro; 
O  dyro,  dyro,  O  Arglwydd.  Dyro  i 
mi  wy bod — uff ern — beth  ?  Nefoedd — 
beth?  Heb  waed  Crist  ni  chaf  byth  fy 
nghadw.  Heb  gnawd  Crist  ni  chaf 
bjrth  fyw.  Arglwydd,  beth  yẃ  ystyr 
hyn  ?  Nid  wyf  yn  gwybod  beth  ydyw. 
Pa  fodd  y  gallaf  gael  gwaed  Crist  ?  O 
dysg  fi.  Mi  a  wnaf  beth  bynag  a  ddy- 
wedot.  Casfâ  /  beth  ? — cartref !  beth  ? 
Dim  yw  pob  beth  ond  tydi.  Nid  oes 
angen  arian  arnaf ;  nid  oes  angen  dim 
amaf  ond  tydi.  O'r  fath  bechadur 
truenus  ydwyf  O,  dywed  wrthyf  y 
ffordd  !  O,  dywed  wrthyf  trwy  y  Sa- 
haió  ./*  Yr  ydym  yn  myned  i  Calcut- 
ta.  Mae  llawer,  llawer  o  bethau  drwg 
yno.  O,  cadw  ni  oll  tra  yn  aros  yno. 
O,  na  fyddai  ond  cariad  genyf  O,  na 
fyddai  genyf  ond  ffydd.  O,  na  fyddai 
genyf  faddeuant.  Ó,  na  fyddai  yn  fy 
meddiant  y  pethau  hyny  a  fedda  dy 
blant  di !  Fel  hwy — O,  dyro  i  mi  fel 
hwy.  O,  Arglwydd,  gymaint  o  bethau 
drwg  sydd  yn  fy  meddwl  bob  dydd. 
Yr  wyf  yn  adyn  cableddus  a  drwg.  Yn 
mhell,  O,  yn  mhell  gosod  fy  mhechod- 
au  oddiwrthyf  Maddeu  i  mi,  a  dysg 
fi  beth  i'w  wneyd.  Myfi  a  wnaf  un- 
rhyw  beth.  O  na  wyddwn  beth  i'w 
wneyd.  •  O,  dyro,  dyro,  dyro,  Ar- 
glwydd.  Beth  a  gaf,  beth  a  allaf 
wneyd  ?" 

Bydd  genym  air  yn  y  nesaf  am 
Marshman,  Wood,  ac  eraill,  a  aethant 
allan  at  Carey  a  Thomas  yn  1799. 

Y    PAGAN    DYCHWELEDIG   CYNTAF   YN 
JAPAN. 

Fel  yr  oedd  un  o'r  Japaniaid  yn 
mhorthladd  Yeddo  un  diwrnod,  gwelai 
rywbeth  yn  nofio  ar  wyneb  y  tonau  ; 
cyrchodd  ef,  a  chafodd  mai  Uyfr  yd- 
oedd  na  fedrai  ei  ddarllen.  Nid  hir 
beth  bynag  y  bu  cyn  deall  beth  oedd, 
a  chyn  gwybod  hefyd  ei  fod  yn  llyfr  ag 
oedd  yn  barod  wedi  ei  gyfieithu  i*r 
Chineaeg,  yr  hon  iaith  a  fedrai  ddar- 

*  Syr.     Golyga  Mr.  Thomas. 


Uen  yn  dda.  Y  Testament  Newydd  yn 
yr  iaith  Saesneg  ydoedd,  a  diamhea 
wedi  ei  daflu  dros  y  bwrdd  gan  ryw 
forwr  na  fedrai  ei  werthfawrogi.  Gyr- 
odd  yn  union  i  Shanghai  am  gyfieith- 
iad  o  hono.  Dechreuodd  o  ddifrif  ei 
astudio,  ac  eraill  gydag  ef.  Ond  meth- 
ent  amgyffred  pob  peth  oedd  ynddo  ; 
felly  danfonasant  at  Mr.  Verbeck,  y 
cenadwr,  am  ychydig  o  oleuni.  Ger- 
maniad  oedd  Mr.  Verbeck,  ac  yn  byw 
ar  y  pryd  yn  Nagasaki.  Danfonodd 
Mr.  Yerbecíc  ychydig  gyfarwyddiadau 
ac  anogaethau  iddo  ef  a'i  gyfoedion, 
mewn  llythyr,  am  yr  hyn  yr  oedd  yn 
dra  diolchgar. 

Gyrwyd  atynt  fel  hyn  gan  y  cenad- 
wr  am  ddwy  fìynedd  yn  olynol.  Yn  y 
diwedd  talodd  ef  ac  eraill  ymweliad  â'r 
cenadwr,  a  dyma  a  ddywedodd  :  •*  S)n-,. 
nis  gallaf  ddarlunio  i  chwi  fy  llawen- 
ydd  pan  y  darllenais  am  y  tro  cyntaf ' 
hanes  bywyd,  cymeriad,  a  gwaith  yr 
Arglwydd  lesu.  Ni  welais,  ni  ddarllen- 
ais,  ni  chlywais,  ac  ni  freuddwydiais- 
erioed  am  y  fàth  berson.  Llanwyd  û 
ag  edmygedd  ;  ymgollais  mewn  llawen- 
ydd,  ac  eniUwyd  fi  yn  llwyr  gan  ei 
fawredd.  ei  ogoniant,  a'i  ragoriaethau. 
Gofynais  am  ei  fedyddio.  Wedi  ei 
holi  yn  fanwl  am  y  gras  oedd  ynddo,. 
bedyddiwyd  ef  a  dau  eraill.  Y  rhai 
hyn  oecid  y  Cristionogion  Protestan- 
aidd  cyntaf  yn  Japan. 

Bassein,  Burmah. — Mae  teyrnas  y 
Gwaredwr  yn  lledu  yn  gyflym  yn  y 
wlad  hon.  Nid  llai  na  300  a  gawsent 
eu  bedyddio  yn  nghorph  y  deuddeg 
mis  diweddaf.  Nid  oes  gan  neb  yn 
Bassein  dy  ysgol  i'w  gydmaru  a'r  hwn 
sydd  wedi  ei  godi  gan  yr  eglwysi  Ka- 
renaidd.  Maent  wedi  rhoddi  mewn 
eiddo,  at  osod  yr  ysgol  ar  safon  dda, 
44i554  o  rupees  ^"^  dygasant  Rs,  21,650 
yn  arian,  a  bwriadent  wneyd  y  swm  yn 
^.50,000  cyn  diwedd  1880.  Pwy  na 
ddyweda,  Duw  yn  rhwydd  iddynt  ? 

Capel  i'r  Bedyddwyr  yn  Samaria. 
— Oddiar  Hydref,  1879,  "^ae  gan  y 
Bedyddwyr  gapel  prydferth  yn  **  hen. 
Samaria."     Hwn  yw   y  capel  Protes- 


*  Rupee  sydd  tua  40  c. 


Digitized 


byGoogle 


30 


Hanesiim  CartrrfoL 


[EbrilU 


tanaidd  cyntaf  o  fewn  terfynau  y  rhan- 
barth.  Y  gweinidog  yw  y  Parch.  El 
Karey.  Owelodd  yr  ysgrifenydd  y 
«dyn  da  uchod  yn  Nghymanfa  Morgan- 
wg,  D.  C,  yr  hon  oedd  yn  cael  ei  chyn- 
■al  y  ílwyddyn  hono  yn  Seion,  Merthjrr. 
Nid  wyf  yn  cofio  yn  iawn  y  date;  ond 
^n  nad  oedd  yr  un  arall  wedi  bod  jrno 
yn  fy  nghof  i.  Mae  El  Karey  a'i  gapel 
yn  nhref  Nablous  (Sychar  gynt),  lle  bu 
yr  lesu  yn  eistedd  ar  y  íFynon,  ac  yn 
ymddyddan  â'r  wraig  o  Samaria.  Tref 
Fahometanaidd  gan  rawyaf  ydyw  yn 
bresenol.  Allan  o  boblogaeth  o  ugain 
mil  nid  oes  ond  tuag  un  fil  yn  Brotes- 
taniaid,  Groegwyr,  Lladinwyr,  a  Sa- 
mariaid  ;  mae  19,000  yn  ganlynwyr 
selog  y  gau  brophwyd.  Mae  yr  eglwys 
yno  yn  rhifo  13  o  bersonau  wedi  eu 
bedyddio  bob  yr  un  trwy  drochiad,  ac 
y  mae  eraill  yn  aros  am  yr  un  fraint. 
Mae  yn  yr  ysgol  ddyddiol  sydd  dan  of- 
-al  y  gweinidog,  90  o  ferched,  braidd  oU 
o  deuluoedd  Mahometanaidd.  Y  mae 
ganddo  gwrdd  hefyd  i'r  gwragedd  a*r 
inamau  bob  dydd  Mawrth,  am  9  o'r 
^loch  yn  y  boreu,  a  bydd  ynddo  ryw 
90  ar  gyfartaledd.  Rhifa  yr  ysgol  Sul 
150  o  3^golheigion  selog,  yn  darllen 
^yda  blas  efengyl  fywiol  y  Gwr  Ben- 
•digaid  fu  unwaith  yn  lluddedig  yn  ym- 
yl  eu  dinas. 

Affrica. — Yn  1870,  deng  mlynedd 
yn  ol,  yr  oedd  canolbarth  Affrica  yn 
wlad  anhysbys,  Ue  y  tybid  fod  yr  en- 
wog  LÌYÌngstone  wedi  ei  golli.  Yn 
awr  y  mae  yn  hollol  hysbys,  a  deg  o 
genadon  yno  yn  gwasgaru  goleuni  yr 
■efengyl.  Caethfasnach  oedd  y  pryd 
hwnw  yn  ei  gogoniant,  yn  awr  sydd 
wedi  ei  hatal  braidd  yn  llwyr. 

Dychweledigion  Paganaidd. — 
Bernir  fod  heddyw  1,650,000  o  Grist- 
ionogion  mewn  gwahanol  ranau  o'r 
hyá  paganaidd.  Yn  yr  India  Orllew- 
inol,  310,000  ;  o  40,000  i  50,000  yn 
Ngorllewinbarth  Affrica;  180,000  yn 
Neheubarth  Affrica ;  240,000  yn  Mad- 
agascar;  o  400,000  i  500,000  yn  yr 
India  Ddwyreiniol ;  90,000  yn  jrr  /«- 
dian  Ârchiŷelago;  o  45,000  i  50.000 
yn  China,  a  thros  300,000  yn  Ynys- 
oedd  Mür  y  De. 


China.— Bedyddiodd  y  Parch.  Mr. 
Ching  130  mewn  deng  niwrnod  yn 
Ching-Chou-Foo  a'r  cylchoedd.  Yr 
oedd  64  yn  fenywod.  Bu  yr  holl  rai 
hyn  yn  ymgynull  am  dros  flwyddyn  i 
addoli,«  darllen  y  Beibl,  a  gwrando  y 
gair  yn  cael  ei  bregethu.  Mae  ugein- 
iau  eto  yn  gwasgu  at  y  brodyr,  ac  yn 
dangos  arwyddion  amlwg  fod  y  gwaith 
da  wedi  ei  ddechreu  yn  eu  calonau. 

GwAiTH   Rhyfeddol. Yu    rhan- 

barth  Tinnevelly,  dywedir  fod  15,000 
wedi  ymuno  ag  eglwys  y  Duw  byw  yn 
ystod  y  15  mis  diweddaf.  Y  Parch. 
Jared  Scudder  a  fedyddiodd  yr  un 
dydd  307,  a'r  Sul  canlynol  227  dra- 
chefn. 

Spaen. — Mae  y  wlad  uchod  yn  estjrn 
ei  dwylaw  yn  brysur  at  air  y  bywyd. 
Anfonir  deisebau  gan  amryw  bentref- 
ydd  yn  gofyn  i'r  cenadon  ddyfod  a 
phregethu  y  gair  iddynt. 

SiAM, — Mae  brenin  y  wlad  hon  wedî 
cyhoeddi  rhyddid  crefyddol  trwy  ei 
holl  dìriogaethau,  ac  ni  chaniata  i  un 
rhw)rstr  gael  ei  daflu  ar  ffordd  Crist- 
ionogion  yn  un  man. 


HANESION  CARTREFOL. 


CoLEG  Granyille,  Ohio. 

Talwyd  ymweliad,  tua  deufís  yn  ol,  ' 
ag  amryw  o  eglwysi  Bedyddíedig  Cym- 
reig  Ohio,  gan  y  Parch.  T,  J,  Shep- 
pard,  Ysg.  Arianol  y  sefydliad  uchod. 
Mae  Mr.  Sheppard  yn  bregethwr  da, 
ac  yn  ddyn  cymwys  i*w  swydd  bresen- 
ol.  •  Nid  wyf  yn  gwybod  pa  un  ai 
llwyddiant  neu  aflwyddiant,  mewn  ys- 
tyr  arianol,  y  bu  ei  ymweliad  â'r  eg- 
Iwysi  Cymreig.  Gobeithiwn  y  goreu 
nos  gweled  yr  ystadegau. 

Mae  Coleg  Granville  yn  sefydliad 
anrhydeddus,  ac  yn  glod  i'r  enwad.    Y 
mae'r  Proffeswyr  gyda  goreuon  y  wla 
a  deil  y  myfyrwyr  graddedig  eu  cyn^- 
haru  ag  eiddo  colegau  eraill.    Mae^^ 
Fwrdd  Addysg  y  Coleg  amcan  canmo| 
adwy,  sef  darparu  dynion  i  waith  ma^i 
y  weinidogaeth.     Yn  hyn   ymdrecb 
droi  allan  ddynion  dysgedig,  ynolgc 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Hanesion  CartrefoL 


31 


ynion  yr  oes.  Tlodion,  fel  rheoi,  yw 
myfyrwyr  at  y  weinidogaeth,  ac  oni 
bae  caredigrwydd,  nis  gallent  byth 
ddarpani  at  eu  gwaith.  Cynorthwya 
Bwrdd  Âddysg  Granville  o  20  i  25  yn 
flynyddol.  O'r  cychwyniad  mae  dros 
200  wedi  derbyn  o  garedigrwydd  y 
Bwrdd.  Mae  y  dynion  hyn  ar  y  maes 
yn  llafurio  yn  galed  dros  ogoniant  eu 
Meistr,  ac  wedi  gwneyd  yn  ardderchog. 
Ond  i  addasu  dynion  mewn  dysg  i  r 
weînidogaeth,  rhaid  wrth  arian.  Cyf- 
rana  eglwysi  Seisnig  y  Oalaeth  at  hyn. 
Oni  ddylai  eglwysi  Cymreig  wneyd 
felly?  Derbynia  Cymry,  fel  Saeson, 
addysg  yno.  Yn  Nghymru,  rhydd  eg- 
Iwysi  yr  enwad  yn  helaeth  at  addysg 
myfyrwyr  Pont-y-pool,  HwlfTordd,  a 
Llangolien.  Paham  na  wneir  felly  yn 
y  wlad  hon  ?  Yr  wyf  yn  sicr  nad  di- 
^yg  gallu  Y^  YT  achos.  Rhoddodd  eg- 
Iwys  Coalburg  ^20  eleni  at  yr  achos 
hwn,  ac  nid  oes  neb  yn  cwyno  am  a 
roddwyd.  **  Where  there  is  a  wiUthere 
is  a  way,^*  Awgryma  y  Bwrdd  gyn- 
llun  fel  hyn  : 

1.  Penoder  ar  ddiwrnod  pan  y  gof- 
ynir  i  bob  aelod  gyfranu  yn  flynyddol 
at  yr  achos  hwn. 

2.  Myner  yr  Ysgol  Sul  i  gynorthwyo. 
Dynion  o'r  Ÿsgol  Sul  yw  y  myfyrwyr 
at  y  weinidogaeth. 

3.  Mae  $1  yn  gwneyd  dyn  yn  aelod 
am  flwyddyn  o'r  sefydliad ;  |2o  am 
oes.  Cafwyd  un  o  fechgyn  yr  ^20  yn 
Goalburg.  Gobeithio  y  ceir  rhagor 
eto. 

Cyflwynir  yi  uchod  i  sylw  eglwysi 
Bedyddiedig  Cymreig  Ohio,  gyda'r  go- 
baith  y  cymerir  hyn  i  ystyriaeth,  ac  y 
rhoddir  yn  fl)myddol  at  sefydliad  add- 
ysg  yr  enwad  yn  y  Dalaeth. 

Am  ragor  o  wybodaeth,  ysgrifener  at 
y  Parch.  T.  J.  Sheppard,  Granville, 
Licking  Co.,  Ohio. — Charles  /oneSy 
Coalàurgi  O. 

Anrheg  Werthfawr. 

Dymunwyf  gydnabod  yn  ddiolchus 
yr  anrheg  werthfawr  a  gwir  anrhydedd- 
us  a  gefais  nos  Lun,  Mawrth  i,  1880, 
gan  y  gynuUeidfa  Gymreig  sydd  yn  cyf- 
arfod  i  addoli  Duw  yn  Girard,  Ohio. 


Tybiwyf  mai  myfi  bregethodd  idd- 
ynt  y  waith  gyntaf,  a  byddaf  yn  ol  eu 
cais,  yn  pregethu  iddynt  yn  achlysurol, 
ac  y  maent  wedi  fy  nghydnabod  yn 
deilwng  bob  tro  am  hyny.  Ond  ryw- 
fodd  heb  yn  wybod  i  mi,  îe,  yn  hollol 
felly,  cynhyrfwyd  eu  calonau  cynes,  car- 
edig  a  haelionus  hwy  i  wneyd  ychwan- 
eg,  sef  fy  anrhegu  â  sttit  o  ddillad  du- 
on  ardderchog— (/é?/Try  ítot/ar  suit), 
Gyda  hyny  cefais  het  a  chadach  poced 
ardderchog,  yr  olaf  gan  un  o'r  chwior- 
ydd.  Cafodd  y  suií  o  ddillad  eu  prynu 
a*u  gosod  at  eu  gilydd  yn  ystordy  eang 
y  brawd  a*r  cyfaill  cywir  Jehoiakim 
Jones,  Ysw.,  dyn  a  )rstyrir  yn  un  o'r 
celfyddydwyr  goreu  ar  gyfandir  Amer- 
ica ;  a  gostyngedig  gyngoraf  y  sawl  a 
ewyllysia  gael  suit  o  ddiUad  da,  ac  yn 
Jítío  i'r  dira,  aed  i  Girard,  at  Jones  ; 
caiff"  un  felly  yno.  Yn  awr,  yn  gy- 
maint  a  bod  brawd  galluog  yn  cymeryd 
at  ygorchwyl  o  roddi  hanes  cyflwyniad 
yr  anrheg,  ni  throseddaf  ar  ei  derfynau. 
Hyn  a  ddywedaf,  ddarfod  i  ni  gael  cyf- 
arfod  difyrus  anghyfl'redin  iawn.  Daeth 
blaenoriaid  eglwys  Weathersfield,  yn 
nghydag  amryw  o'r  aelodau  perthynol 
i'r  eglwys  hono  i'r  cyfarfod,  a  da  iawn 
oedd  genyf  eu  gweled  yn  wir.  Ac  yn 
awr  teimlwyf  arnaf  fy  mod  yn  hollol 
rwymedig  i  gyflwyno  fy  niolchgarwch 
gwresocaf  i  gynulleidfa  Gymreig  Gi- 
rard  am  ei  hanrheg  werthfawr  ac  an- 
rhydeddus  i  mi.  Nid  geiriau  blaen 
tafod  yw  a  ddywedwyd,  ond  deilliant 
o  eigion  fy  nghalon  gynes  tuag  atynt. 
Y  mae  y  rhodd  yn  wir  werthfawr,  ond 
y  mae  y  fath  arwydd  o*u  parch,  a'u 
meddyliau  uchel  am  danaf,  yn  peri  i  mi 
edrych  arni  yn  wir  ganwaith  a  mwy 
gwerthfawr  nag  ydyw  ynddi  ei  hunan. 

Terfynaf  gyda  dweyd,  y  teimlaf  yn 
dra  diolchgar  i  Mri.  Evan  Jones  a  Rich- 
ard  £vans  am  eu  hymdrech  a'u  ffydd- 
londeb  mawr  o  du  y  symudiad.  A  di- 
olch  yn  fawr  i  bawb  a  gyfranodd  ai  fy 
anrheg  werthfawr.  Diolchaf  hefyd  i 
Mr.  Jones,  y  dilledydd  enwog  am  y 
good  etoth,  goodfit^  )m  nghyda'r  gwaith 
manwl  a  rhagorol  sydd  arnynt.  Bydd- 
ed  i  ymddygiad  caredig  a  haelionus  y 
gynulleidfa  uchod  fod  yn  symbyliad  i 
gynulleidfaoedd  eraill,  nes  peri  iddynt 


Digitized 


byGoogle 


3« 


Hanesion  CartrefoL 


[EbrilU 


gofio  y  rhai  a  lafuriant  yn  eu  plith.  Y 
mae  ambell  i  anrheg  i  bregethwr,  pe  yn 
un  fechan,  yn  foddion  i  loni  ei  ysbryd, 
medd  un  a  gafodd  anrheg  wych,  sef — 
/.  W,  James, 

Bangor,  Wis. 

Nos  Fercher,  lon.  28,  cefais  ddona- 
tion  gan  yr  eglwys  yn  y  lle  hwn,  yn  yr 
Amtfican  House^  yn  mhentref  Bangor. 
Cafwyd  oystet  suỳper  ar  y  pryd.  Dang- 
osodd  y  merched  lawer  o  chwaeth  a 
medr  mewn  darparu  Uawnder  ac  am- 
rywiaeth  o  bethau  cyfaddas  er  cael 
swper  da  ar  yr  achlysur  hwn.  Wrth 
ystyried  cyflwr  y  ffyrdd  ar  y  pryd,  daeth 
nifer  lled  luosog  yn  nghyd.  Aeth  pob 
peth  yn  mlaen  yn  dawel  a  boddhaol. 
Ar  y  noswaith  uchod  derbyniais  : 

Yn  arian ^76  55 

ün  scarf  xz%oxo\,  &c 6  00 

Arian  a  dderbyniais  ar  ol  y 

noswaith  a  enwyd  uchod,     3  50 

Cyfanswm %%(>  05 

Yr  wyf  yn  dyrauno  wrth  hyn  ddangos 
fy  niolchgarwch  i  bawb  oedd  yn  bres- 
enol  ar  yr  achlysur,  ac  a  gy franasant  er 
fy  nghynorthwyo  ar  adeg  ag  yr  oedd 
cymaint  angen  arnaf.  Yr  ydwyf  yn 
gwerthfawrogi  y  rhodd  a  dderbyniwyd. 
Y  nefoedd  a*u  bendithio  oU,  ac  a'm 
cynorthwyo  inau  i  fyw  yn  deilwng  ac 
addas  fel  gweinidog  yr  efengyl.  Yd- 
wyf,  &c.— y.  J.  Yaughan, 


Remsen,  N.  Y. 

Mae  yn  y  lle  hwn  amryw  ddonaiions 
mewn  gwahanol  ffurfiau  wedi  bod  yn 
ddiweddar,  a  deallwyf  eu  bod  oll  yn 
foddhaol  gan  eu  derbynwyr.  Ar  y 
I2fed  o  Chwefror  cafodd  cyfeillion  yr 
ysgrifenydd  gyfle  i  ddangos  eu  caredig- 
rwydd  iddo  yntau  yn  Dawson's  Hail, 
Ue  yr  oedd  y  darpariadau  goreu  wedi  eu 
trefnu  yn  y  raodd  goreu  gan  y  bonedd- 
igesau,  Cafwyd  hin  ddymunol  a  hy- 
nod  ffafriol,  felly  daeth  rhai  canoedd 
yn  nghyd,  nid  yn  unig  i  gyfranogi  o*r 
darpariadau,  ond  yn  benaf  i  gyfranu  eu 
harian  a'u  rhoddion,  yr  hyn  a  wnaeth- 


ant  yn  haelfrydig,  fel  y  mae  y  donatiott 
wedi  cyrhaedd  y  swm  anrhydeddus  o 
^185,  am  yr  hyn  yr  wyf  finau  gyda  di- 
dwylledd  calon  yn  cyflwyno  fy  niolch- 
garwch  gwresocaf  a  mwyaf  gwirionedd- 
ol  i  bawb  yn  gyfîredinol.  Gwir,  er 
hyny,  fod  rhai  unigolion  yn  hawlio  neu 
yn  teilyngu  diolchgarwch  arbenigol  a 
phersonol.  Yr  wyf  yn  hyderu  fy  mod 
yn  gaUu  cydnabod  eu  hymdrechion  a'u 
llafur  a'u  serch  uwchraddol;  ac  osbyth 
y  daw  ar  fy  llaw  byddaf  yn  sicr  o  broíi 
iddynt  na  byddaf  wedi  anghofio  eu 
gwaith,  a'r  llafurus  gariad  a  ddangos- 
asant  tuag  ataf.  Teimlwyf  hefyd  yn 
rhwymedig  i  Mr.  Dawson  ara  roddi  ei 
Haii  gyfleus  at  ein  gwasanaeth  yn  rhad 
ac  am  ddim.  Bendith  lor,  íy  nghyf- 
eillion  hoff*,  a  fyddo  yn  orphwysedig 
arnoch  hyd  byth  bythol,  yw  gwir  ddy- 
muniad  eich  rhwymedig  was— y.  Seth 
Jones, 

Utica,  N.  Y. 

Cafodd  y  ddinas  hon,  y  ddau  Sab- 
both  Mawrth  yfed  a'r  i^eg,  yn  hen 
addoldy  y  Bedyddwyr  ar  Broad- 
way,  wledd  efengylaidd  o'r  ar- 
Iwyaeth  oreu  er's  blynyddau,  o'r 
danteithion  melusaf  o  ardd  anwy- 
lyd  Priodfab  merch  Sîon,  trwy  gyf- 
rwng  gweinidogaeth  y  Parch.  J.  T. 
Phillips,  Brooklyn,  gynt  o  Parsons,  Pa. 
Pregethodd  y  brawd  Phillips  yn  hwyl- 
iog  a  gwlithog,  ac  yn  ei  waith  yn  cura 
yr  hen  **  hoelion  wyth'*  trwy  barwyd- 
ydd  y  gwrandawyr,  yr  oedd  cleciadau 
ambell  i  hen  drawst  i'w  glywed  yn 
ocheneidio,  nes  cydio  yn  yr  hen  Araen, 
ac  ararantau  llawer  un  yn  y  dorf  yn 
loywon  gan  ddagrau,  nes  rhedeg  yn 
aber  fach  risialaidd  dros  ruddiau  yr  hen» 
chwiorydd  llesg  a*r  raaraau  crefyddol. 
T.  L.  Thomas. 


Marwolaeth  a  Chladdedigaeth  Mr. 
HuGH  T.  JoNES,  Steuben,  N.  Y. 

Ar  ol  cystudd  trwm  o  tua  chwe'  mis,  a 
gwaeledd  am  oddeutu  tair  blynedd,  bu 
farw  Mr.  Jones  ar  y  lofed  o'r  mis  di- 
weddaf,  o  glefyd  y  galon.  Ar  y  i^eg, 
hebryngwyd  ei  weddillion  marwol  i  dy 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Hanesion  CartrefoL 


33 


«u  hir  gartref,  i  gladdfa  Prospect,  N. Y. 
Yn  y  ty  cyn  cychwyn,  darllenodd  y 
Parch.  John  Seth  Jones  ran  o  air  yr 
Arglwydd,  a  gwnaeth  sylwadau  difrifol 
a  phwrpasol  iawn  fel  yr  elai  yn  mlaen  ; 
yna  gweddiodd.  Cynaliwyd  moddion 
-crefyddol  hefyd  yn  nghapel  y  Bedydd- 
wyr  yn  Remsen,  pryd  y  darllenwyd  ac 
y  gweddiwyd  gan  y  Parch.  Hughes, 
(A-),  ac  yna  traddodwyd  anerchiadau 
rhagorol  gan  y  Parchn.  John  D.  Jones, 
John  Seth  Jones,  E.  C.  Evans^T.  C), 
Owen  F.  Parry,  a  Dr.  Williams. 
Yr  oedd  yr  ymadawedig  wedi  arwyddo 
dymuniad  ar  fod  y  Parch.  J.  D.  Jones 
yn  siarad  ar  yr  achlysur,  a  theimlai 
yntau  yn  ddrylliog  iawn  wrth  geisio 
gwneyd,  gan  hiraeth  am  ei  hen  ifrind, 
ac  hefyd  mewn  rhan  am  ei  fod  yn  ddi- 
weddar  wedi  colli  ei  anwyl  wraig  yn  yr 
angau^  ac  wedi  clywed  y  boreu  hwnw 
am  afiechyd  ei  fab.  Dygai  y  siaradwyr 
oU  dystiolaethau  uchel  i'r  ymadawedig 
fel  dyn  gonest  a  chywir,  ac  fel  Cristion 
a  diacon  íTyddlon.  Bydd  yn  drwm  gan 
lawer  o  hen  adnabyddion  a  chyfeillion 
Mr.  JoDes  i  glywed  am  ei  farwolaeth  ; 
yn  mhlith  eraill  bydd  gweinidogion  a 
phregethwyr  yr  enwad  a'i  hadwaenai, 
ac  a  ymweísant  a'i  gartref  o  bryd  i  bryd. 
Bwriedir  ysgrifenu  cofiant  iddo  yn  fuan. 


BEDYDDIWYD^ 

Yn  Ashland,  Pa.,  Sul,  Chwef.  22ain, 
cawsom  y  fraint  o  weled  un  chwaer  yn 
ufuddhau  i  fedydd  y  Testament  New- 
ydd,  yn  ol  y  cynllun  Apostolaidd. 
Gweinyddwyd  gan  ein  hanwyl  frawd,  y 
Parch.  Jeremiah  Griffiths. — Brawd, 


PRTODWYD— 

Yn  Drîfton,  Pa.,  Mawrth  3,  ^n  y  Parch.  D. 
Rhoslyn  Davies,  Mr.  Owen  Gibbon  a  Miss 
Maggie  Jones,  y  ddau  oV  lle  uchod. 

Yn  Audenríed,  Pa.,  Mawrth  20,  gan  yr  un/ 
Mr.  John  Aubrey,  Summit  Hill,  a  Miss  Han- 
«ah  Harris,  Audenríed. 

Mawrlh  17,  1880,  yn  nhy  rbieni  y  bríodas- 
ferch,  gan  y  Parch.  B.  Morlais  Hughes,  Bevier, 
Mo.,  Mr.  David  J.  Richards,  Beyier,  a  Miss 
Phebe  Morgans,  Brush  Creek,  Mo. 


Rhagfyr  31,  1879,  yn  nhy  tad  a  mam  y  bri 
odasferch,  gan  y  Parch.  Timothy  Jones,  Spring- 
water,  Wis.,  Mr  William  V.  Powell,  mab  y 
Parch.  David  M.  Powell,  ger  DodgeviIle, 
lowa  Co.,  Wis.,  a  Miss  Betty  £vans,  merch 
Evan  D.  Evans,  Ysw.,ger  Spring  Green,  Sauk 
Co.,  Wis. 

I'r  ddau  yma  hawddamor— i  ryddid 
A  gwynfyd  digyfor ; 
Gwenau  Duw,  y  gwiwlon  lor, 
A*r  lesu  a'i  ras  yn  drysor. 

Eu  hoes  fo  yma  isod — beb  un  draen 
I'w  drygu,  na  sorod  ; 
Na  gwagedd  byd  a'i  wag  nod, 
Eu  denu  un  diwrnod. 

Dy  le,  Willie,  gwna  wylio — a  Betti 
O  bob  tu  gynîlo  ; 
Mae  gras  Duw  o  do  ì  do, 
A  dyledswydd  yn  delio. 

Yn  deulu  mawr  y  deloch~a  ilawnder 
Ar  gyfer  a  gaffoch ; 
A'r  plant  oU  heb  sain  tant  rhoch 
I'w  manau  mal  y  mynoch.  • 

Haminiog. 


BU  FARW— 

Y  PARCH.    R.    C.   OWENS,   (TREBOR,)   DODGE 
VJLLE,   WIS. 

Mr,  Gol. — Mae  wedi  disgyn  amaf  i  ysgrif- 
enu  cofiant  i'm  hoff  frawd  oedranus  Trebor. 
Dywedodd  wrthyf  rai  blynyddoedd  yn  ol,  nad 
oedd  yn  ewyllysio  i  neb  gymeryd  fawr  o  dra- 
fferth,  na  gwneyd  nemawr  sylw  o  hono  ar  ol 
ei  farw.  Yr  oedd  pregethau  angladdol  a  chof- 
iantau  o'r  íath  a  geir  yn  gyffredin  y  dyddiau 
hyn,  yn  blino  ei  ysbryd ;  a  thrwy  ei  fod  jrn 
casáu  yr  organmoliaeth  a  geir  ynddynt,  yr  yd- 
oedd  yn  tueddu  i  fyned  yn  rhy  bell  yr  ochr  ar- 
all,  sef  cael  ei  adael  yn  rhy  ddisylw.  Dichon 
dynion  call  fyned  i  eithafíon,  fel  y  Groegiaid 
gyda  Socrates  ;  casäent  ef  tra  yn  fyw,  i'r  fath 
raddau  fel  y  penderfynasant  ei  wenwyno  X 
ffrwyth  yr  hemIock ;  ac  wedi  ei  farw  gwelsant 
eu  camsyniad,  ac  aethant  mor  bell  i'r  ochr  ar- 
all  fel  y  codasant  deml  ar  ei  fedd,  a  braidd  na 
restrent  ef  yn  mblith  eu  duwiau.  Mae  yn 
debyg  fod  Dr.  Wm.  Carey  yn  anghymeradwyo 
y  ganmoliaeth  ormodol  a  arferir  mor  gyffredin» 
pan  waharddodd  i'w  gyfeillion  wneuthur  dim 
o'r  fath  ar  ei  ol  ef.  Felly  teimlai  Trebor  ;  ar 
yr  un  pryd  mae  ef  yn  teilyngu  cofiant  da. 

Mab  ydoedd  i  Thomas  a  Margaret  Owens, 
Treffynon,  Swydd  Fflint,  G.  C.  Ganwyd  ef 
Awst  25,  1810,  felly  yr  oedd  agos  wedi  cyr- 
haedd  yr  oedran  teg  o  70  mlynedd.  Cafodd  ei 
ddwyn  i  fyny  gyda  ffyddlondeb  yn  yr  Ysgol 
Sabbothol,  gan  fod  ei  dad  yn  aelod  gyda  y  T. 
C. ,  y  rhai  ydynt  i'w  canmol  am  ei  zel  dros  y 
sefydliad  daionus  hwnw.  Yr  oedd  Robert  yn 
llawn  gweithgarwch  pan  yn  ieuanc,  ac  yn  ua 


Digitized 


byGoogle 


34 


Hanesion  CarirefoL 


[Ebrill, 


o'r  rhai  blaenaf  i  ddysga  penodau  a  Salmau, 
a'n  hadrodd  yn  gyhoeddus.  Clywais  fod  ei 
dad  unwaith  wedi  codt  fyny  i  adrodd  penod, 
a  chan  ei  fod  yn  methu  myned  yn  mlaen  yn 
rhwydd,  cododd  ei  fab  Robert  ar  ei  draed,  a 
gofynodd  iddo  eistedd  i  lawr,  y  buasai  ef  yn 
adrodd  y  benod,  ac  felly  gwnaeth  i  foddlon- 
rwydd  mawr.  Yr  oedd  yn  gwybod  yr  Ysgry- 
thyr  Lftn  er  yn  fachgen,  fel  Timotbeus,  a 
ihrwy  hyny  daeth  yn  un  cadam  yn  yr  Ysgry- 
thyrau,  fel  Apolos.  Cljrwais  iddo  dynu  sylw 
un  mor  neiUduoI  fel  y  gofynodd  i  arall,  "  Pwy 
yw  y  bachgen  acw  sydd  yn  edrycb  mor  llawen 
bob  amser,  a'i  Feibl  o  dan  ei  gesail  ?''  Caf- 
odd  Trebor  ei  wobrwyo  drwy  y  sylw  yna  ft 
gwraig  dda.  Mae  carìo  y  Beibl  dan  y  gesail 
yn  arwydd  dda,  y  caiff  yr  Hen  Lyfr  ddylan- 
wad  ar  y  galon  ryw  bryd.  Felly  y  bu  gydag 
ef ;  aeth  gwiríoneddau  y  Llyfr  Da  drwodd  i*w 
galon  yn  mhen  amser.  Cynyddodd  y  bachgen 
llawen  yn  ddyn  Uawen  ar  hyd  ei  oes,  yn  en- 
wedig  pan  fyddai  yn  agos  i'r  Beibl.  Yr  oedd 
yn  anhawdd  bod  jrn  drist  yn  nghwmni  y  brawd 
Owens  Ac  nid  hir  y  byddai  yn  nghyfeìllach 
neb  heb  eu  tynu  i  feusydd  yr  Ysgrythyrau. 
Farhaodd  ei  zel  dros  yr  Ysgol  Sabbothol  ar 
hyd  ei  oes,  ac  yr  oedd  ganddo  allu  mwy  na*r 
cyffredin  i  roddi  bywyd  ynddi.  Nid  oedd  dim 
o*r  sarugrwydd  hwnw  sydd  mor  gas  gan  blant 
yn  perthyn  iddo.  Mae  Spurgeon  yn  son  am 
blant  yn  ymddyddan  ft  u  gilydd,  pan  ddywed* 
odd  un  yn  sydyn,  "  I  don't  want  to  go  to  hea- 
ven."  "  Why  ?"  meddai  y  Ilall.  '«  Because 
grandpa  will  be  there,  saying,  *  Get  along, 
boys,  get  along,  boys,'  "  oedd  yr  ateb  Ac  yn 
sìcr,  08  na  iydd  ar  blant  eisiau  myned  i'r 
nefoedd,  am  fod  hen  ddynion  sarug  yno,  gall- 
wn  benderfynu  na  bydd  arnynt  eisiau  myned 
i*r  Ysgol  Sabbothol  at  atbraw  o'r  fath.  Cym* 
wysder  arall  oedd  ynddo  i  fod  yn  athraw  a 
llywydd  da  ar  yr  ysgol,  oedd,  ei  fedrusrwydd 
gyda  y  canu,  yr  hyn  y  mae  plant  mor  hoffus  o 
hono. 

Yn  mhen  amser  tyfodd  y  bachgen  yn  ddyn, 
ac  yn  y  fl.  1829  príodwyd  ef  gyda  Mary  Anne 
Jones,  merch  i  John  ac  Anne  Jones,  Treffyn- 
on.  Bu  yn  ddedwydd  drwy  yr  undeb  hwn,  gan 
iddo  gael  un  o'r  menywod  sirioiaf,  fel  ef  ei 
hun,  tawel,  pwyllog,  a  boddlongar;  ac  uwch- 
law  yr  holl  rinweddau  a  nodwyd,  cafodd  wraig 
dduwiol.  Yn  fuan  ar  ol  priodi  symudodd  o 
Dreffynon  i  Landudno  gyda'i  wraig  ac  un  plen- 
tyn.  Tra  yn  Llandudno  dygwyd  ef  i  ystyried 
ei  gyflwr  fel  pechadur,  a'i  angen  am  Waredwr. 
Yn  yr  adeg  hon  dygwyddodd  iddo  fyned  i  ed- 
rych  a  gwrando  ar  y  Parcb.  J.  Grifiìths,  gwein- 
idog  y  Bedyddwyr  yn  y  Ue  y  pryd  hwnw,  yn 
bedyddio  yn  y  môr.  Wrth  sylwi  ar  y  preg- 
ethwr  yn  dwyn  ei  seiliau  dro3  gyd  gladdu  trwy 
fedydd  ddynion  yn  proffesu  fiydd  yn  Mab 
Duw,  argyhoeddwyd  ef  yn  y  fan  mai  trochi 
oedd  unig  ddull  gweinyddiad  yr  ordinhad,  ac 
mai  credinwyr  oedd  yr  iawn  ddeiliaid.  O  hyny 
allan  nid  oedd  dim  a  fynai  ft'r  egwyddorion  a 
ddysgwyd  iddo  gan  ei  ríeni.    Yn  fuan   ar  ol 


hyn  ymunodd  ag  eglwys  y  Bedyddwyr,  yr  hon 
ar  ol  cael  ei  broffes  o'i  ffydd  yn  Nghrist  ac  ed- 
ifeirwch  am  ei  bechodau,  a  benderfynodd  ei 
dderbyn  yn  gyflawn  aelod  drwy  fedydd.  Er- 
byn  hyn  yr  oedd  ystormydd  teuluaidd  yn  de- 
chreu  codi  yn  ei  erbyn,  oblegid  yr  oedd  ei 
wraig  yn  enbyd  yn  erbyn  iddo  fyned  at  y  sect 
hono  **  yr  oedd  yn  mbob  man  ddy weyd  yn  ei 
herbyn."  A  rhjrngddi  hi  a'i  dad  yr  ydoedd 
wedi  myned  yn  dywydd  mawr  iawn  ar  Trebor, 
drnan.  Bu  yr  haul  heb  godi  arno  am  fwy  na 
phedwar  diwrnod  ar  ddeg.  Ond  nid  oedd  dim 
i'w  wneyd;  yr  oedd  mor  benderfynol  a'i  wrth- 
wynebwyr,  mai  rhaid  oedd  ufuddhau  i  Ddnw 
yn  fwy  nag  i  ddynion  Bedyddiwyd  ef  erpob 
rhwystrau.  Ni  pharhaodd  y  storm  bon  yn  hir, 
oblegid  aeth  y  wraig  i  chwilio  sylfeini  y  gwr, 
a  buan  y  gẁelodd  wrth  chwilio,  ei  fod  ef  yn  eî 
le,  a  hithau  allan  o'i  lle.  Yn  mhen  ychydig 
bedyddiwyd  a  derbyniwyd  hithau  yn  aelod  o'r 
un  eglwys ;  ac  mae  yn  debyg  mai  dyma  un  o'r 
adegau  mwyaf  dedwydd  a  welodd  yr  heo 
frawd  hoff  yn  ei  fy wyd  erioed. 

Treuliodd  ddeunaw  mlynedd  o  ymdrech  a 
gweitbgarwch  neillduol  yn  Llandudno,  gyda 
phob  rhan  o  waith  Duw,  yn  enwedig  ^rr  Ysgol 
Sabbothol.  Byddai  yn  myned  i  gynal  cyfar- 
fodydd  i  holi  pynciau  Ysgrythyrol,  adrodd 
penodau,  a  chynal  cyngherddau,  i  wahanol 
fanau,  megysConwy,  Llaneilian,  Llansantffraid 
a  Llanwydden,  &c.,  a  gwnaeth  lawer  o  les  yn 
y  cylchau  hyny.  Cafodd  lawer  o  fwvniant  a 
bndd  yn  nghwmni  y  dyn  mawr,  dy^edig,  a 
galluog,  y  Parch  J.  WiIIiams,  Llanwydden 
(y  pryd  hwnw),  awdwr  y  cyfieithiad  gwerth- 
fawr-o'r  Testament  Newydd  i'r  iaith  Gym- 
raeg,  sef  yr  Oraclau  Bywiol,  ft'r  hwn,  y'nghyd 
a'i  awdwr,  yr  oed  Trebor  yn  dra  hoft.  Dar- 
llenodd  a  myfyriodd  ef  yn  fanwl,  ac  yr  oedd 
yn  deall  y  "  Statuies  Cristionogol**  fel  eu  gal- 
wai,  yn  hynod  dda  Yr  oedd  yn  dra  hoff  a 
bregethwyr  a  phregethau  da,  a  rhoddai  ar  dde- 
all  yn  fuan  i'r  pregethwyr  a  pbawb  eraill,  pa 
un  a  fyddai  yr  athrawiaeth  wrth  ei  fodd  ai 
nad  oedd. 

Ond  daeth  yr  amser  iddo  ymadael  o  Lan- 
dudno.  Yn  y  fl.  1849  ymfudodd  gyda'i  deulu 
i  America,  a  sefydlodd  yn  Dodgevine,  Wis., 
am  fod  yno  fwn  plwm,  gwaith  yr  oedd  wedi 
ymarfer  ag  ef  ar  hyd  ei  oes.  Yma  eto  y  bu,. 
íel  arfer,  mewn  Ilawn  ymdrech  i  gadw  yr  ach- 
os  da  i  fyny — ymdrechodd  drwy  lawer  o  an- 
hawsderau  ac  anfanteision.  Mae  yn  debyg 
mai  yma  y  dechreuodd  bregetbu,  er  ei  fod, 
mewn  rhan,  yn  ddyn  cyhoeddus  ar  hyd  ei  oes. 
Gan  fod  ei  bregethau  yn  cael  derbyniad  cy- 
ffredinol,  ordeiniwyd  ef  yn  weinidog  gan  y 
^'arch.  E.  Thomas,  yr  hwn  ar  y  pryd  oedd  yn 
genadwr  dros  y  Bedyddwyr  yn  y  Dalaeth. 

Bu  yn  offeryn  i  godi  achos  llewyrchus  a 
llwyddianus  yn  DodgeviIIe  y  pryd  hwnw.  Ni 
chafodd  ond  ychydig  fanteision  addysg,  eto  yr 
oedd  yn  enwog  fel  bardd,  Ilenor,  a  phregeth. 
wr.  Rhaìd  fud  ei  gynydd  yn  y  gwahanol 
gyichoedd  hyn  yn  ddyledus  i  lafur  a  diwyd» 


Digitized 


byGoogle 


i88c.] 


Hanesion  Carirefol 


3S 


rwydd  mawr,  yn  gystal  a  gradd  helaeth  o 
gymwysderaa  naturiol.  Yr  oedd  yn  ymgyr 
hacdd  at  wreiddioldeb  (originality)^  i  eithaf- 
ion,  braidd.  Yr  oedd  yn  ymwithod  A'r  hen 
oriJkoäoxy,  fel  ei  galwai,  agos  fel  cyfangorph, 
ac  nid  A  rhai  pethau,  a  gredid  gan  yr  hen  bool, 
nad  yw*r  gwirionedd  yn  ymddangos  yn  eu 
dysgu.  Yr  oedd  ganddo  rai  golygiadau  yn 
aghyich  y  rbai  yr  oedd  ef  a'r  ysgrilenydd  yn 
cael  gwrthdarawiad  weithiau,  nes  achosi  cryn 
ymryson ;  ood  ni  byddem  byth  yn  llai  o  gyf- 
eìilion  yn  y  diwedd  nag  yn  y  dechreu,  ond  yn 
hytrach  yn  fwy. 

O  ran  ei  amgylchiadau  bydol,  ni  bu  erioed 
yn  nchel,  er  ei  fod  yn  weithiwr  caled»  ac  ar  rai 
amserau  yn  enill  arian  mawr.  Yr  oedd  gor- 
mod  o  garedigrwydd  a  haelfrydedd  yn  perthyn 
iddo  i  fod  yn  gyfoethog.  Nis  gallasai  edrych 
ar  neb  mewn  angen,  os  byddai  ganddo  fodd 
i'w  gynorthwyo.  Nid  caredigrwydd  ato  fydd- 
aì  dweyd  am  dano,  fei  y  clywais  i  un  yn  dy- 
weyd  am  berthynas  agos  iddo,  *'  Nad  oedd  dím 
diolch  iddo  am  fod  yn  garedig,  oblegid  nas 
gallai  beidio  a  bod  felly."  Fel  dyn  yr  oedd 
yn  naturiol  garedig»  teimladwy,  cyfeillgar,  a 
gonest ;  nid  wyf  yn  credu  y  buasai  yn  bosibl 
ei  demtio  i  ddwyn  pum'  cent,  os  na  fuasai  yn 
gwneyd  er  mwyn  eu  rhoi  i  ryw  un  arall  foasai 
mewn  angen. 

Gamwyd  iddo  naw  o  blant,  a  chododd  wyth 
o  honynt  i  gyfiawn  faint  Ymdrechodd  dros- 
tjrnt,  lel  na  fu  amynt  eisiau  nac  ymborth  na 
gwisgoedd  erioed  tra  bu  byw  ;  a  gobeithiwyf 
na  bydd  arnynt  ar  ol  iddo  farw.  Cafodd  yr 
byfrydwch  o  weled  braidd  yr  oll  o'i  blant  yn 
profiíesu  Crist,  ac  mae  y  rhan  fwyaf  o  honynt 
yn  aelodau  fiyddlawn  mewn  gwahanol  fanau 
byd  heddyw. 

Ba  yn  Califomia  am  ryw  gwpl  o  fiynydd- 
oedd,  oiid  nid  wyf  yn  deaíl  iddo  fod  mor  fibr- 
tunus  a  rhai,  i  gael  rhyw  lawer  o'r  Ilwch  aur. 
Pan  ar  ei  daith  yno»  y  bu  yn  Salt  Lake  City  yn 
areithio  yn  erbyn  Murmoníaeth.  Pwy  ond  efe 
fuasai  yn  meddu  digon  o  wroldeb  i  wneyd 
hyny  yn  nghanol  eu  dinas,  ac  ni  chafodd  yntan 
ond  narrow  escaỳe  i  ddianc  cyn  cau  y  pyrth. 

Yr  oedd  ei  iechyd  yn  gwaethygu  er's  rhai 
blynyddoeddy  fel  yr  oedd  yn  analluog  i  breg- 
ethu  na  chanu  ond  ychydig.  Dewiswyd  ef 
dair  gwaith  yn  olynoi  yn  Town  Tre€ísurer^  ac 
mae  yn  debyg  y  buasai  yn  cael  ei  gadw  yn  y 
Bwydd  tra  y  buasai  yn  alluog  i'w  Uanw,  yr  hyn 
sydd  yn  dangos  yr  byder  oedd  gan  y  trigolion 
yn  ei  allu  a'i  onestrwydd  i  lanw  y  swydd. 

Ni  bu  yn  gyfyngedig  i'w  dy  ond  am  ychyd- 
ig  amser,  ac  ni  chafodd  gystuddd  mor  galed  a 
rhai  a  welsom  wrth  adaei  ein  byd.  Darfoded- 
igaeth  oedd  ei  afìechyd,  mae  yn  ymddangos/ 
Yr  oedd  ei  hyder  yn  barhaus  yn  y  Gwaredwr, 
wrth  fyw  ac  wrth  farw.  Pur  ddisymwth  y  dar 
fu  iddo  ein  gadael.  Gofynodd  i  un  o'r  brodyr 
ei  aymud  o'r  gadair  i  orwedd,  a  thra  yn  gwneyd 
hyn  bu  farw  yn  ei  freichiau,  Rhag.  9,  1879. 

Dydd  ei  angladd  ymgasgiodd  liuaws  o'i  gyf- 
eiliion  a'i  beithynasau  ;  cariwyd  ei  gorph  i 


addoldy  y  Bedyddwyr,  yr  hwn  a  adeiladwyd 
yn  benaf  drwy  ei  ymdrech  ef ;  Ue  hefyd  y  pre- 
gethodd  lawer  am  dros  ugain  mlynedd  o  am- 
ser.  Cyroerwyd  rhan  yn  ngwaith  y  cyfarfod 
gan  y  brodyr  HoIIand,  Powell,  Phiilips,  Ow- 
ens,  a'r  ysgrifenydd.  Wedi  hyny  aed  ag  ef  i 
gladdfa  ger  DodfreviIle.  Anercbwyd  y  gyn- 
ulleidfa  gan  Mr.  W.  Charles.  Sabboth,  Rhag. 
21,  traddodwyd  ei  bregethau  angladdol  gan  y 
brawd  T.  HoUand  a'r  ysgrifenydd.  Yn  debyg 
fel  yna  y  bu  fyw,  bu  farw,  ac  y  claddwyd  yr 
hen  frawd  anwyl  a  chyfeillgar,  Trebor. 

Nid  oedd  heb  ei  wendidau  a'i  lithriadan,  fel 
eraill,  ac  nid  oedd  ychwaith  heb  ei  rinweddai» 
Iluosoga  rhagorol.  Nid  oedd  dichell  yn  ei 
ysbryd  ;  yr  oedd  yn  hynod  barod  i  faddeu,  yi^ 
llawn  haelfrydedd,  a  sel  dros  y  gwirionedd,  ac 
yn  nodedig  mewn  cyfeillgarwch,  a  thrymaidd 
genym  fyned  i  DodgeviIIe  heb  obaith  o  weled 
Trebor  yno  byth  mwy. 

Duw  a  ofaio  am  ei  weddw  oedranus  a  gwan- 
aidd,  ac  a  fendithìo  ei  blant  oll,  gan  eu  paro- 
toi  erbyn  awr  eu  hymddatodiad.  Boed  hedd- 
wch  i'w  Iwch,  i  orphwys  hyd  y  dydd  y  cyfyd  y 
marwol  hwn  i  wisgo  anfarwoldeb,  a'r  Uygrad- 
wy  hwn  i  wisgo  anliygredìgaeth,  pryd  y  llyncir 
angan  mewn  buddugoiiaeth.  £i  frawd  galarus». 

W.  JONES. 
MRS.  ICARY  WILUAMS,.  HYDE  PAXK,  PA. 

Ganwyd  gwrthddrych  ein  oofia  yn  Nghaer- 
Ileon-arWysg,  Sir  Fynwy,  yn  y  fl.  1804.  Sy- 
mndodd  ei  rhieni  oddiyno  i  gymydogaeth  Ris- 
ca  yn  nyddiau  ei  maband^.  Tn  Nghefr» 
Uogell  a  Chaerdydd  y  treuliodd  dymor  6 
hieueoctyd ;  ac  yn  Beulah,  Mynyddtrlwyny  yr 
unwyd  hi  mewn  priodas  X  Wm.  C.  Wilíiamsy 
y  diweddar  Barch  John  Jenlcins,  D.  D. ,  Hen- 
goed,  yn  gweìnyddu.  Yn  1851  daethant  tros- 
odd  i'r  wlad  hon,  gan  ymsefydlu  yn  DanyiUe». 
Pa.  Yr  oedd  y  gweithfeydd  yno  ar  y  pryd  jrn 
hynod  o  fywiog,  a'r  achos  crefyddol  yn  Ilew- 
yrchus.  £r  fod  Mrs.  W.  wedi  bod  ar  byd  ei 
hoes  yn  gwrando  y  gair,  a  pharch  yn  ei  cbalon. 
i  grefydd  a  chrefyddwyr,  eto  ni  chafodd  yr  an- 
rhydedd  o  ymrestra  yn  myddin  yr  Oen  nes  dy- 
fod  i  lan  y  Susquehana.  Bedyddiwyd  hi  ar 
broffes  o'i  ffydd  yn  Mab  Duw,  gan  y  Parch. 
D.  £vans,  ac  ymunodd  ft*r  eglwys  yn  DanviIIe 
— a  gellir  dweyd  am  dani,  iddi  fod  yn  ffyddion 
hyd  angau.  Ffyddlondeb  oedd  un  o  nodwedd- 
ion  ei  chymeriad  crefyddol ;  bydüai  bob  amser 
yn  y  moddion,  aè  yn  ymhyfrydu  yn  nhy  yr  Ar- 
glwydd,  yn  gwledda  gyda'r  saint  ar  ddanteith- 
ion  yr  iachawdwriaeth.  Yr  oedd  ei  chalon 
yn  Ilawn  caredigrwydd  tuag  at  weision  yr  Ar- 
glwydd  lesu  ;  parchai  hwy  er  mwyn  ei  gwaith. 
Gwelodd  dywydd  garw  a  nosweithiau  tywyll- 
ion  pan  goHodd  ei  hanwyl  briod  ei  aelod.  Mae 
y  brawd  wedi  colli  un  a  fu  yn  ymgeledd  gym- 
wys  iddo ;  hithau  a  aeth  i  dangnefedd.  Yn- 
Hyde  Park  y  treuliodd  weddiU  ei  hoes — yno  y 
bu  farw  yn  sydyn  mewn  apopUetic  fit,  er  yn  di- 
hoeni  er's  bynyddau  gan  glefyd  y  galon.  Ba 
farw  yn  75  ml.  a  6  mis  oed.    Yno  y  claddwyd 


Digitized 


byGoogle 


36 


Hanesion  CatirefoL 


[Ebrill, 


hi,  yn  mynwent  y  Cymry,  ar  Washburne  St. 
Darllenwyd  a  gweddiwyd  yit  y  ty  gan  y  brawd 
J.  P.  Harris.  Aed  aV  corph  i'r  addoldy,  a 
•dygwyd  y  gwasanaeth  crefyddol  yn  mJAân 
drwy  ddarllen  a  gweddio  gan  y  brawd  E. 
Lloyd,  a'r  bregeth  angladdol  gan  y  bjawd 
iíarris. 

Bu  iddí  ddau  o  blant,  mab  a  merch,  y  rhai 
-sy'n  fyw  t  gyd-hiraethu  ft'u  tad,  ac  yn  cyd-aiaru 
ar  ol  mam,  a  phrìod  hofF  a  thyner.  Bj^idcd 
jT  Arglwydd  yn  dirion  wrthynt  yn  eu  hamddi- 
fadrwydd,  ac  yn  nawdd  i'n  banwyl  frawd.  hyd 
y  bedd.  UẂ  YN  Cydymdeimlo. 

WJLLLIAM  ROWLANDS. 

Chwefror  6,  1880,  WiHiam,  nmg  fab  i  Mr. 
Henry  a  Betsey  C.  Rowland»,  yn  8  mlwydd  ac 
3.0  diwrnod  oed.  Y  Sabboth  canlynol,  yr,8fed, 
ymgasglodd  tyrfa  luosog  yn  nghyd  i  dalu  y 
gymwynas  olaf  i'w  weddillion  marwol,  pryd  y 
Ijweinyddwyd  y  gwasanaelh  crefyddol  yn  Jyr- 
aod  deimladwy  ac  effeithiol,  gan  y  Parch.  Mr. 
'.Simson,  gweinidog  y  Bedyddwyr  Seisonig,  y 
luregetb  yn  fiyUaened^g  ar  Job  v.  7.  CafiRed  y 
rhienì  galarus  hyn  ras  i  ymdawelu  dao  yr  am- 
gylchiad  chwerw  hwn ;  a  chafìFont  nertb^  er 
mor  groes  i  gig  a  gwaed,  i  ddywedyd  "  Yr  Ar- 
glwydd  a  roddodd,  a'r  Arglwydd  a  gymeiÿ>dd 
ymaith,  bendigedig  lyddo  enw  yr  Arglwydd." 
Bydded  iddynt  gael  y  fraint  o  ymnerthu  yn  y 
^gras  sydd  yn  Nghrtst  lesu,  ac  jm  nghadefnid 
ei  allu  ef ;  a  bydded  iddynt  weddio  Ilawer  am 
gael  eu  cymwyso  a'u  haddasu  i  gael  cyfarfod 
"a'u  hanwyl  WiUie  yn  y  Wynfa  dawel  Ile  na 
tydd  raid  ymadael  mwy.  Yr  oedd  yr  ymad- 
awedig  ieuanc  hwn  yn  ŵyr  i'r  diweddar  >ír. 
William  a  Mrs.  Catherine  Rowlands,  o  Paris, 
•O. ;  ac  y  mae  yno  amry w  o'u  plant  eto  yaarofi*. 
ac  yn  drwm  eu  calon  ar  ol  eu  Willie  bach.  Yr 
-oedd  hefyd  yn  ŵyr  i'r  cyfeillion  parchus  Eyan 
Jones  a'i  briod,  neu  fel  yr  adnabyddir  Mr.'  J. 
yn  fwyaf  cyflFredin,  Evan  Jones.  painter,  yr 
hwn  sydd  yn  byw  yn  Palmyray  O  Caflfed  y 
perthynasau  oll  y  fraint  o  ymfoddloni  i  ewyllys 
yr  Arglwydd,  a  g;weddio  liawer  am  fod  yn  bar 
od  i  wynebu  angau.  Alpha. 

MRS.    MARGARET  REESE. 

Awst  24,  1879,  yn  Palmyra,  Portage  Co.,0., 
Mrs.  Margaret  Reesc,  priod  Mr.  D.  E.  Reesc, 
yn  40  ml.  ocd.  Dyoddefodd  gystudd  trwm  am 
amryw  flynyddoedd  yn  dawel,  ac  ymfoddlon- 
odd  iV  Thad  nefol  a'i  ragluniaeth  ddwyfol. 

Merch  oedd  i  John  a  Margaret  Joncs,  Ift 
Bertb,  Geliigaer.  Ymunodd  ft  chrefydd  pan 
yn  ieuanc.  Cafodd  ei  bedyddio  gan  y  Parch. 
Wm.  Jones,  yn  Pontaberbargod,  a  bu  yn  aelod 
áÿddlon  hyd  ei  bedd.  Ymfudasant  i'r  wlad 
hon  o  Treorci,  Cwm  Rhondda,  yn  1870.  Bu» 
ont  yn  byw  yn  Broolcfìeld,  O.,  am  ychydig.  ac 
aethant  oddiyno  i  Irondale,  ac  oddiyno  i  gym- 
ydogaeth  Church  Hill,  ac  oddiyno  yma  tua 
blwyddyn  yn  ol,  gan  feddwl  cael  gwell  icchyd, 
ond  y  cwbl  yn  ofer.  Cafodd  ei  chymeryd  at 
^i  gwobr,  gan  adael  priod  tyner  a  dau  o  blant 


Ì  alaru  ar  ei  hol,  oiíd  nid  fel  rhai  heb  obaith. 
Ar  ei  dymaniad  claddwyd  ei  gweddillion  yc 
mynwent  y  Capel  Ceryg,  rhwng  Paris  a  Pal- 
mỳra,  yn  ymyl  ei  phertbynasau,  sef  Mr.  Henry 
a  Betsey  C.  Rowlands.  Gweinyddwyd  ar  yr 
achjysur  gany  Parchn.  E.  Morddal  Evai9,  W. 
I».  Eyans,  a  HJ  Tattle,  Oafodd  yr  ymadaw. 
edig  ofa!  tyneraf  priod  gofalus,  a  pherthynasau 
a  chymydogion  caredig  trwy  ei  hoU  gystudd. 
Heddŵcè  iV  Hwch.  Iago. 

MRS.  ELINpR   mOMAS. 

lonawr  ao,  i88o^  yn  6I  mlwfdd>  a  àmj 
wythnos  oed,  Mrs.  Elinor  Thomas,  gwraijf  y 
Parch.  John  P.  Thomas,  Martin's  Ferry,  Bel- 
mont  Co  ,  O.  Ganwyd  Mrs.  Thomas  yn  ardal 
Abertawe,  D.  C.  Daethant  i*r  wlad  hon  tua'r 
fl.  1850,  gan  ymseíydlil  am  dymor  yn  Pitts- 
burgh,  Pa.  Oddiyno  Bymudasant  i  Carmel, 
Jackson  Co.,  O  Wedi  hyny  arweiniwyd  Mr, 
Thomas  i  gymeryd  gofal  eglwys  A.  yn  Miner- 
al  Ridge,  yn  yr  hwn  le  y  buont  am  iiynydd- 
oedd.  Maent  wedi  bod  yn  y  lle  hwn  am  ystod 
taîr  blynedd.  Ei  dolur  ar  y  cyntaf  oedd  ergyd 
o'r  parlys,  ac  wedi  hyny  cafodd  enyniad  yr  ys- 
gyfaint.  Ar  yr  2lain  doeth  tyrfa  luosog  yn 
nghyd  i  dalu  y  gymwynas  olaf  iddi,  pryd  y 
gweinyddwyd  gan  y  Parcb.  Mr,  Chalfont,  (P.) 
Cafodd  gladdedigaeth  barehus  yn  Greenwood 
Cemetery,  Wheeling,  W.  Va.  Gadawodd  bri- 
od  parchus  a  thair  merch  i  alaru  ar  ei  hol,  un 
o  ba  rai  sydd  yn  briod  ft  Mr  David  Thómas, 
yn  Irondale,  O.,  a  dwy  eraiU  yn  weddw  gar- 
tref,  gyda  eu  tad.  Mae  iddi  ddau  o  frodyr  yn 
y  wlad  hon,  un  o'rrhai  yw  y  Parch.  R.  Rich- 
ards,  Ty'nrbos,  Gailia  Co.,  O.,  a  Mr.  WilUam 
Richards,  Soho,  Copper  Works^  Pittsburgh, 
Pa.  Nerth  a  gaflfo  y  teulu  a'r  perthynasau  i 
oddef  profedigaeth.  ac  i  roddi  eu  pwys  ar  yr 
Ajgiwydd.     Heddwch  i'w  llwch  hyd  nes  bydd 

"  Dorau  beddau  y  byd, 
Ar  un  gair  yn  agoryd." 

Cyfaill. 

mr.  john  e.  jones. 

Chwcf.  28,  1880,  yn  Picatonica,  Wis.,yr  hea 
frawd  duwiol  ao  anwyl,  John  E.  Jones,  diacon 
yr  eglwys  Fedyddiedig  yn  y  lle.  Yr  ydoedd 
wedi  bod  yn  wael  er's  llawer  dydd,  ond  ni 
chaethiwyd  ef  i'w  wely  ond  am  tna  dwy  wyth 
nos.  Claddwyd  ef  Mawrth  i,  yn  mynwent 
y  capel  Ile  y  perthynai.  Gwcinyddwyd  gan  y 
Parchn.  H.  Hughes,  T.  HoUand,  a  J.  T.  Mor- 
ris,  (T.  C.)  Bwriedir  ysgrifenu  cofiant  dipyn 
yn  helaethach  o  hono  eto.  Yr  eiddoch  mewn 
galar.  Theophilüs. 


—  Mae  cryn  fywîogrwydd  yn  mhlith  adeil- 
adwyr  llongau  ac  agerbeirianau  yn  New  Yorlc, 
yn  rhagbarotoawl  i  agoriad  tymor  yr  haf. 

—  Mae  Deddfwrfa  Mts$issippi  wedt  pnsfo 
deddf  yn  gosod  treth  o  dair  dolar  ar  lanciaa  di- 
briod  dros  25  oed. 


Digitized 


byGoogle 


Extra  Leaf. 


THE  DAWN, 

(r    WAWB,) 

The  Welsh  Baptists'  Monthly  Magazine. 


As  a  medium  of  communication  with  the  large  body  of  Welsh  Baptists  in 
this  country,  the  Dawn  pre-eminently  stands  first.  With  Roger  WiUiams,  a 
Welshman,  a  Baptist,  and  the  great  hero  of  Liberty,  adorning  the  front, 
ît  Yisits  monthly  its  numerous  friends  with  words  of  wisdom  and  com- 
fort,  in  the  great  Northern  and  Western  States,  namely,  New  York,  Penn- 
sylvania,  Ohio,  Illinois,  Wisconsin,  lowa,  Misso'.iri,  Kansas,  Nebraska,  Colora- 
do,  Califomia;  and  also  British  Columbia,  &c.,  &c. 

The  Dawn,  as  the  only  organ  of  the  Welsh  Baptists  in  America,  is  specially 
devoted  to  advocate  their  principles  and  practices,  and  to  record  their  doings 
and  progress  at  home  and  abroad  ;  it  inculcates  morality,  and  every  thing  that 
may  adorn  character ;  while  its  pages  will  contain  matter  of  useful  information 
in  general,  it  aims  at  being  always  a  reüfrious  paper,  and  strictly  ScnpturaL 

In  addition  to  original  matter,  by  regular  contributors,  each  number  shall 
contaìn  a  sermon  by  the  Rev.  C.  H.  Spurgeon,  and  also  when  occasion  occurs, 
shall  give  account  of  his  college  work,  and  ihe  humane  institutions  under  his 
care. 

The  editor  takes  pride  in  stating,  that  the  Denomination,  as  a  whole,  repre- 
sented  in  the  Associations,  and  severally  in  the  ministers  throughout  the  coun- 
try,  without  esception,  assist  in  the  publication  of  this  Magazine. 

RHESTR  O  Y8GRTFENWYR  TR  WAWR  AM  Y  FL.  1880. 

Parch.  J.  P.  Harris  (leuan  I  )du) Providence,  Pa. 

Parch.  Ebenezer  Edwards Wilkesbarre,  Pa. 

Parch.  Allen  J.  Morton  (Alwyn  Trefcr) Pittsburgh,  Pa. 

Parch,  O.  Rhoslyn  Davies Drifton,  Pa, 

Parch  William  M  Evans Cattaraugus,  N  Y, 

Parch.  H.  Ceíni  Parry,  D.  D Ring,  Wis. 

Parch.  Charles  Jones,   M.  A Coalburgh.  Ohio. 

Parch.  Llewelyn  Rees Johnstown,  Pa, 

Parch.  W.  F.  Davie'î Nanticoke,  Pa. 

Parch.  William  Jones Jennieton,  Wis. 

Mr.  John  Evans  (Mathrafal) Youngstown,  O. 

Ap  P.  A.  Mon,  Ysw BrookIyn,  N.  Y. 

Cadwgan  Fardd Johnstown,  Pa. 

Eio^  Btodyrydyniyn  gwasanaethu  gyda  y  Bedyddwyr  Seisontg : 

Parch.  H.  O.  Rowlands,  M.  A Oshkosh,  Wis, 

Parch.  Fred.  Evans,  D.  D.  (Ednyfed) Franklin,  Pa. 

Parch.  B.  W.  Thomas Hyde  Park,  Pa. 

Parch.  Alfred  Harris West  Chester,  Pa. 

Parch.  J.  T.  Griffiths Shelbyville,  Pa. 

Parch.  D.  T.  Davies Girardsville,  Pa. 

Paich.  Jonathan  Nicholas,  M.  A Spencer,  N.  Y. 

Buch.  B.  D.  Thomas  Philadelphia^  Pa. 


PENDERFYNIADAÜ  CYMANFAOEDD  1879. 


CYMANFA  EFROG  NEWYDD. 

"  Penderfynwyd,  Fod  y  Gyman&  hon  yn  teimlo  y  pwys  a*r  gwerth  o  fod  yr  enwad  Bedfdd* 
iedig  yn  cael  gwasanaeth  parhaol  y  Wawr  o  fis  i  fis  drwy  y  bíynyddaa  diweddaf,  fel  yr  iinig 
gyfrwng  Cymreig  i  wneyd  yn  hysbys  symndiadaa  yr  enwad  yn  Ameríca,  ei  gynydd  a*i  ddylan- 
wadp  yn  nghyd  a'i  effeithiolrwydd  fel  cyfrwng  dadblygiad,  Hedaeniad  ac  amddìfiynlad  ein  beg* 
wyddoríon  neillduol  fei  enwad  Cristionogol  yn  y  tir  ;  a'n  bod  yn  cydnabod  y  Parch.  O.  Gríffitb 
(Giraldas)  yn  nygiad  allan  y  Wawr,  yn  ngwyneb  anfanteision  pwysig  iawn,  gyda  diolchgarwch 
mawr,  gan  anog  yr  holl  eglwysi  i  wneyd  ea  goreu  dros  Iwyddiant  y  Cyhoeddíad,  drwy  et  dder- 
byn  yn  rheolaidd,  a  tliala  am  dano  yn  brydiawn." 

PENDERFYNIAD  CYMANFA  DWYREINBARTH  PENNSYLYANIA. 

**  Gan  fod  masnach  yn  adfywio  yn  gyfiiredinol,  ac  arwyddion  amseroedd  da  yn  ein  cylchynn, 
Penderfynwydy  Ein  bod  yn  anog  yr  eglwysi  i  fwy  o  gydymdrech  yn  mhlaid  ein  Cyhoeddimd 
misol,  er  eanga  et  gylchrediad,  a  thalu  am  dano  yn  brydiawn,  fel  y  byddo  y  goiygydd  yn  cael 
ei  galonogi,  a'i  lafar  yn  cael  ei  werthfawrogí." 

PENDERFYNIAD  CYMANFA   OHIO  A  GORLLEWINBARTH  PENNSYLYANIA. 

*■  Wedi  i'r  brodyr  D.  £vans,  Ebensbaigh,  Allen  J.  Morton,  ac  amiyw  o  frodyr  da  eraill» 
tiarad  yn  wresog  dros  y  Wawr,  fel  cyfrwng  priodol  i  ni  ddatgan  ein  barn,  i  ddadbîygu  ac  am- 
ddiífya  ein  hegwyddoríon,  Penderfynwyd,  Fod  y  Llywydd  a*r  Ysgrífebydd  i  dynu  allan  anerch- 
iad  penodol  at  yr  eglwysi,  a*a  cymeli  i  gefnogi  y  Wawr  yn  mhob  ystyr.  Wele  rai  dyfyniad- 
au  o*r  anerchiad  :  '  Bu  y  Bedyddwyr  Cymreig  yn  Ameríca  am  gryn  amser  heb  ofieryn  amddi- 
fiÿnol»  na  lle  i  eglaro  ea  hegwyddoríon.  Y  pryd  hwnw  rbaid  oedd  ymdawelu  yn  ngwyneb 
ymosodiadaa,  ac  ymddibynu  ar  yr  areithfa  am  ledaeniad  yr  egwyddorion.  Yn  bresenol  mae  y 
Wawr  genym  i  gyfarfcnl  á*r  gelyn,  dal  i  fyny  wirioneddaa  y  Testament  Newydd,  a  chael 
helynt  yr  eglwysi  yn  y  wlad.  Ymysgydwn,  ynte,  o*n  gwìSf^  o  ddifaterwch,  ac  ymaflwn  yn  ein 
dyledswyddau  tuag  at  ein  hunig  gyhoeddìad  ^m  y  wlad.  A  gaiff  hwn  farw  o  newyn  yn  ymyl  y 
miloedd  a  ddylai  estyn  tamaid  iddo  ?  A  ydym  yn  euog  o'i  brathu  ft  dagr  difaterwch  ?*  Nis 
gallwn  derfynu  heb  ddweyd  gair  am  y  Parcb.  O.  Grífiìth.  Mae  anturíaeth  ddirfawr,  yni  parha- 
ol,  a  llafur  diflino  y  brawd  anwyl  hwn  yn  ei  ymdrech  ì*n  gwasanaetbu,  yn  dra  chajimoladwy. 
Llwydded  Daw  ei  lafur,  a  gwneied  yr  enwad  a  allo  o*i  blaid. 

Yr  eiddoch  dros  y  Gymanfa, 

CHARLES  JONES,  Llywydd. 

THOMAS  THOMAS,  Ysgrífenydd.*' 

PENDERFYNIáD  CYMANFA  WISCONSIN. 

"  Ein  bod  yn  gwerthfawrogi  y  Wawr,  ac  yn  cyflwyno  ein  diolchgarwch  i*r  golygydd  par^- 
ns  am  eì  ymdrech  difltno  yn  ei  dwyn  allan,  ac  yn  erfyn  ar  bob  derbyniwr  dalu  am  dani  yn  bryd- 
lawn,  yn  gystal  a  chymell  eraill  i'w  derbyn,  er  Iledaeniad  yr  egwyddoríon  dihafal  a  ddysgir 
ynddi.** 

PENDERFYNIAD  CYMANFA  ORLLEWINOL  FR  MISSISSIPPL 

'•  Ein  bod  yn  diolch  i  Cefni  am  yr .'  Am^diffyaiad  *  yn  y  Wawr»  ac  ì  Giraldas  am  ei  fiydd- 
londeb  yn  dwyn  y  Cyhoeddiad  allan.** 


Digitized 


byGoogle 


Y   WAWR. 


Cyp.  V.] 


MAI,   1880. 


[Rhif.  2. 


lestt  Grìst  yw.  y  Deddfroddwr..  ac  efe  hefyd  yw  y  Barnwr ;  ymostyngwn  ninau  iddo  yn  ei 
IwU  osodiaâaD ;  mae  ei  leferydd  yn  dadsatn  megys  o  entrych  y  nefoedd,  *'  Rhoddwyd  i  if l 

1QB  AWDORDOD  YN  Y  NBF  AC   AR  Y  DDABAR.">-^//Ù  JSlfamSf  D,  D,^  Cefn  Momr. 


EFFEITHIAU  TEHTASIWN  EIN  HARGLWYDD. 


Wedî  cymeryd  golwg  mewn  ysgrifau 
blaenorol  ar  nodweddau  y  temtiad,  ei 
ddadblygiad  triphlyg,  ei  angerddoldeb, 
a'i  lymder,  hyd  nes  y  terfynodd  yn  y 
modd  mwyaf  gogoneddus  yn  ffafr  y 
temtiedig — yn  yr  ysgrif  ddiweddaf 
hon  cyfeiriwn  sylw  y  darllenydd  yn  fyr 
at  yr  eíTeithiau  canlynol  i'r  temtio  rhyf- 
edd  a  phwysig  hwn. 

Awgrymwyd  yn  barod  beth  allasai 
fod  yr  efifaith  ar  Satan  ei  hunan,  pan  y 
dywedwyd  wrtho,  "  Dos  yn  fy  ol  i,  Sa- 
tan,"  a  phan  y  cyfarfyddai  drachefn  â'r 
Gwaredwr.  Cawsai  y  gelyn  fuddugol- 
iaeth  ar  yr  Adda  cyntaf,  yn  mharadwys 
wen — cwympwyd  ef ;  îe,  cwympwyd  ef 
0  rinwedd  î  bechod,  o  ddedwyddwch  i 
drueni ! — ond  yn  yr  anialwçh  cafodd 
yr  Ail  Adda  fuddugoliaeth  arno  yntau 
— buddugoliaeth  ag  y  mae  effeithiau 
cyferbyniol  yn  canlyn.  Ar  ol  y  gorch- 
fygiad  hwn  ceir  yr  effeithiau  yn  fwy 
gogoneddus  nagoedd  etìfeithiau  y  meth- 
iant  o  waradwyddus.  Oedd  yn  angen- 
rheidiol  bod  y  drwg  yn  cael  ei  wella 
o'i  wraidd.  Mewn  ufudd-dod  y  meth- 
asom  gyntaf,  ac  ufudd-dod  oedd  deddf 
Duw  yn  ei  ofyn  gyntaf  oddiwrthym. 
Nid  cosbi  ydyw  amcan  cyntaf  deddf, 
ond  gwobrwyo  ufudd-dod.  Gorfod- 
aeth  arni  ydyw  cosbi.  Bu  drwy  yr  oes- 
au  yn  galw  am  ufudd-dod   perflTaith  i*w 


gorchymynîon  sanctaidd  a  da,  ond  yn 
ofer ;  nid  oedd  y  goreu  o  feibion  dyn- 
ion  yn  berffaith,  hyd  yn  nod  mewn  un 
rhinwedd ;  ac  am  hyny  yr  oedd  yn  rhaîd 
iddi  ddefnyddio  ei  gwialen  yn  barhaus, 
a  fflachio  yn  fygythiol  mewn  bamau 
brawychus.  Amlwg.  yr  arddangosai  ei 
bod  wedi  ei  chythruddo,  a  bod  ei  hawl- 
iau  yn  cael  anmharch.  Ond  o'r  diw- 
edd,  yn  nîwedd  y  byd,  dyma  un  yn 
dweyd,  "  Wele  fì  yn  dyfod  i  wneuthur 
dy  ewyllys,  O  fy  Nuw,  a'th  gyfraith 
sydd  o  fewn  fy  nghalon."  Brysiodd, 
ac  nid  oedodd  i  gadw  ei  orchymynion. 
Ac  mewn  modd  arbenig  profwyd  try- 
Iwyrder  ei  ufudd-dod  o  dan  yr  am- 
gylchiadau  mwyaf  anffafriol.  Sathrodd 
y  gwinwryf  ei  hunan,  ac  o'r  bobl  nid 
oedd  neb  gydag  ef.  Boddlonwyd  y 
ddeddf  doredig  â  pherffaith  ufudd-dod 
i'w  gofynion ;  ac  yn  Ue  melldithion 
ceir  ganddi  fendithion  rif  y  gwlith. 
Edrychwn  i  fryniau  a  mýnyddoedd  yr 
anialwch  a  Phalestina,  oV  lle  daw  ein 
cymorth. 

*<  Daeth  i  ni  ìachawdwriaeth 
Trwy  eithaf  chwys  a  gwaed.** 

Ac  wedi   ei  berffeithio,  efe  a  wnaeth- 

pwyd  yn  awdwr  iachawdwriaeth  dragy- 

wyddol  i'r  rhai  **oll  aufuddhant  iddo." 

Heblaw  bod  buddugoliaeth  y  temt- 


Digitized 


byGoogle 


38 


Richard  Michael, 


[Mai, 


iad  yn  gyfryw  aç  oedd  yn  meddu  dy- 
lanwad  cyffredinól  yn  iachawdwriaeth 
y  byd,  yr  oedd  hefyd  yn  fath  fuddugol- 
iaeth  ag  y  mae  ei  heffeithiau  i'w  dar- 
ganfod  yn  rhedeg  yn  gryf  trwy  wahan- 
ol  ranau  bywyd  cyhoeddus  ein  Hiach- 
awdwr,  yn  gystal  ag  yn  ei  fywyd  arch- 
offeiriadol  yn  awr  ger  bron  y  Tad. 

Fel  engraifft,  cymerer  ei  fywyd  cy- 
hoeddus.  Yr  oedd  y  priodoldeb  mwy- 
af  yn  ngwaith  Crist  yii  cael  ei  brofi  ar 
ddechreu  ei  weinìdogaeth  gyhoeddus — 
yr  oedd  trwy  y  prawl  Uymdost  hwn  yn 
cael  ei  gymhwyso  i  gydymdeimlo  ac  i 
gyd-ddwyn  â  phechaduriaid  temtiedig 
ag  yr  oedd  efe  i*w  hymgeleddu,  a  bod 
yn  Achubwr  iddynt.  Heb  gael  ei 
demtio  fel  hwythau,  a  gwybod  yn  brof- 
iadol  am  y  rhwystrau  oeddynt  ar  bob 
Uaw,  ar  y  ffordd  i  arwain  bywyd  sanct- 
aidd  a  duwiol,  ni  fuasai  yn  gymwys  i 
fyned  i  fysg  dynolryw  syrthiedig  fel  eu 
Gwaredwr.  Ond  gan  iddo  gaei  ei 
demtio  yn  mhob  peth  yr  un  ffunud  a 
ninau,  medrai  gydymdeimio  a  thostur- 
io  wrth  y  truan  a*r  Uesg,  Ue  bynag  y 
cyfarfyddai  â  hwynt.  Ac  oni  welwn 
effeithiau  bendigaid  ei  demtiad,  yn  ei 
faddeugarwch,  ei  ddagrau,  a'i  garedig- 
rwydd  yn  barhaus  ? 

Yn  ychwanegol  at  hyn  eto — yn  ei 
demtiad  rhoddodd  lesu  Grist  esiampl  i 
ni  fel  y  dilynem  ei  ol  ;  rhoddodd 
esiampl  trwy  ei  hoU  fywyd,  ond  yn 
neiiiduol  ^m  yr  arbrawf  tra  nodedig 
hwn.  Gorchfygodd  dri  math  o  dem- 
tasi)mau;  ac  y  mae  yn  esiampl  i  ni 
mewn  tri  math  o  demtasiynau  o'r  un 
natur  a'n  hamgylchynant  ni  yn  ngwlad 
y  cystudd  mawr. 

Yr  ydym  ni  yn  dal  tair  perthynas  â*r 
allanol ;  sef  â*r  materol,  ä'r  dynol,  ac 
â'r  dwyfol.  Yn  perthyn  i'r  perthynas- 
au  yna  y  mae  f  ri  math  o  ddyledswydd- 
au.  Mae  dyledswyddau  yn  perthyn  i 
ni  yn  ein  cysylltiad  â'r  ddaearen  o'r 
hon  y  daw  bara — dyledswyddau  yn  cy- 
fodi  oddiwrth  ein  perthynas  â'n  cyd- 
ddynion,  y  rhai  ydynt  yn  bwysig — a 
dyledswyddau,  y  rhai  penaf,  ydynt  yn 
cyfodi  oddiwrth  ein  perth^mas  â  Duw. 
Yn  awr  y  mae  i'r  tri  dosbarth  yna  o 
ddyledswyddau  eu  temtasiynau,  a'u 
rhwystrau;  a'n  gwaith  mawr  ni  yn  y 


fuchedd  hon  ydyw  gorchfygu  y  temta- 
siynau  hyn.  Wel,  pa  fodd  yr  ydym  i 
wneyd  hyny?  Dyma'r  ffordd :  Ed- 
rych  ar  lesu  yn  yr  anialwch,  yn  gorch- 
fygu  yn  ddilynol  y  temtasiynau  tri- 
phlyg.  Diiynwn  ef — gwrandawn  ar  ei 
eiriau  ef — sylwer  àr  ei  symudiadau  ef, 
nes  cael  o  honom  lawn  fuddugoliaeth. 


ENWOGION  ANGHOFIEDIG 


Y  BEDYDDWrR« 


RICHARD  MICHAEL, 

Y  PREGETHWR    CYKTAF  A  GODODD  Y 
BEDYDDWYR    YN  MON. 


,  [O  Seren  Gomer.] 

Pan  y^tyrir  mor  hunanol  yw'r  byd, 
ac  mor  fer  yw  ein  hoes,  a  chan  Ueied 
sydd  yn  gofalu  am  adael  ffeithiau  mewn 
ysgrifen  er  cof  a  chadw  ar  eu  hol,  nid 
rhyfedd  bod  enwogion  yn  myned  yn 
ddigyfrif,  a'u  coffadwríaeth  yn  suddo  i 
dir  anghof.  Dichon  mai  ychydig  sydd 
yn  awr  yn  fyw  a  glywsant  erioed  am 
enw  Richard  Michael,  er  bod  ei  enw 
unwaith  yn  adnabyddus  trwy  holl  Gym- 
ru,  ac  yn  air  teuluaidd  ar  ugeiniau  o 
aeiwydydd.  Y  tro  cyntaf  i  mi  gwrdd 
â'r  enw  oedd  mewn  hen  ysgrif  o  eiddo 
Chrístmas  Evans  ar  Fedyddwyr  Mon, 
yn  yr  hon  y  dywed,  "Aeth  Richard 
Michael  drosodd  i'r  America  pan  yr 
aeth  Morgan  Rees  i  osod  Sefydliad 
Beulah  i  fyny  yn  Nhalaeth  Pennsylva- 
nia."  Dyma  gydgyfarfyddiad  rhyf- 
edd— "Morgan  Rees,**  "Richard  Mi- 
chael,"  a  "  Sefydliad  Beulah  !"  Fe 
gofia  y  darilenydd  mai  y  **  Morgan 
Rees"  uchod  yw  jrr  enwog  Morgan 
John  Rhys,  neu  fel  y  galwai  ef  ei  hun, 
Morgan  cUf  loan  Rhys^  gynt  o  Beny- 
garn — gwron  rhyddid  crefyddol  yn  ei 
oes — sefydlydd  yr  Ysgol  Sabbothol  tua 
Chefn  Hengoed — cyhoeddydd  y  Cylch- 
grawn — sefydlydd  Cymdeithas  er  Ued- 
aenu  y  Testament  Newydd  yn  mhlith 
y  Ffrancod,  a*r  hwn  yn  iyç^neu  1796 
o  dan  drwynjau  ysbiwyr  Pitt,  y  rhai  a 
aroglent  ei  waed,  a  adawodd  ei  wlad, 
ac  a  ffodd  i  America  am  ryddid   cref- 


Digitized 


byGoogle 


x88o.] 


Richard  Michael, 


39 


yddol.  Dyna'r  "Morgan  Rees." — 
Hwyliodd  Morgan  John  Rhys  a'i  gwm- 
ni  o  Aberdaugleddyf  ar  yr  8fed  o  fis 
Mawrth,  1796,  medd  Benedìct,  ond 
yn  1794,  medd  John  Evans,  a  glanias- 
ant  yn  New  York  yn  y  Mai  diiynol. 
Derbyniwyd  hwynt'gan  Dr.  Rogers, 
Philadelphia,  ac  eraill,  yn  garedig. 
Wedi  tario  yno  ychydig,  cychwynas- 
ant  i'r  Gorllewin,  a  rhai  Annibynwyr 
z.  Methodistiaid  Galfìnaidd  gyda  hwynt, 
ac  ymsefydlasant  tua  80  milldir  i'r 
dwyrain  o  Redstone  Creek,  ychydig  i'r 
gogledd  i'r  ffordd  fawr  sydd  yn  arwain 
o  Philadelphia  i  Pittsburgh,  ar  gyffin- 
iau  Ohio ;  a  galwasant  y  Ue  yn  **  Sef- 
ydliad  Beulah."  Yn  1797  corphor- 
wyd  yno  Eglwys  Fedyddiedig  ar  yr  eg- 
wyddor  gaeth-gymunol,  a  mabwysiad- 
wyd  yr  erthyglau  canlynol  fel  Cyfan- 
soddiad  Crefyddol  y  sefydliad  newydd  ; 

1.  Gelwir  y  Cyfundeb,  Yr  Eglwys 
Gristíonogol. 

2.  Ni  elwir  ef  byth  wrth  un  enw  ar- 
ali,  ac  ni  wahaniaethir  ef  gan  ddaîiadau 
neiüduol  unrhyw  ddyn  na  phlaid  o 
ddynìoh. 

3.  lesu  Gript  yw  yr  unig  ben,  cred- 
inwyr  ynddo  ef  )rw'r  unig  aelodau,  a'r 
Testament  Newydd  yw  unig  reol  y 
frawdoliaeth. 

4.  Mewn  pethau  mcddyliol,  caiff  pob 
^lod  fwynhau  ei  olygiadau  ei  hun,  ac 
ymddyddan  yn  rhydd  ar  bob  pwnc  \ 
ond  mewn  dysgyblaeíh,  gofynir  cydym- 
finrfiad  manwi  â  gorchymynion  Crist. 

5.  Bydd  i  bob  cymdeithas  wahan" 
iaethol  a  berthyno  i'r  Gymanfa,  gael  yr 
nn  gallu  i  dderbyn  ei  haelodau,  ethol 
■ei  swyddogion,  ac  mewn  achos  o  wail- 
ymddygiad  eu  dysgyblu  hwynt. 

6.  Bydd  i  gynrychiolwyr  y  gwahanoi 
gynulleidfaoedd  gyfarfod  o  bryd  i  bryd, 
mewn  lle  apwyntiedig,  i  ymgyngori  yn 
nghylch  ffyniant  a  llwyddìant  yr  holl 
achos. 

7.  Yn   mhob 
crefyddoly    bydd 
gwneyd  at  gynal 
aenu    yr  efengyl 
iaid. 

Daeth  Morgan  John  Rhys  yn  enwog 
yn  y  wlad  ;  a  dywed  Christmas  Evans 
iddo  gael  ei  wneyd  yn  un  o  Farnwyr  y 


cyfarfod  er  addoliad 

i   gasgliadau  gael  eu 

y  tlodion,  ac  er  Iled- 

yn  mhlith  y  pagan- 


Talaethau.  Bu  farw  yn  mhlith  ei  bobl 
yn  Somerset,  Pa.,  ar  y  ^fed  o  Ragfyr, 
1804. 

Betb  all  "  Sefydliad  Beulah  "  fod  ? 
Yr  oedd  yr  ymadrodd  yn  swnio  yn 
rhyfedd  i  mi  ar  y  cyntaf ;  ond  wedi 
peth  ystyriaeth  ac  ymchwiliad,  cefais 
allán  mai  dyna  yr  enw  a  rydd  Bunyan 
yn  Nhaith  y  Pererin,  ac  Esaiah  (62 :  4) 
o  ran  hyny  o*i  flaen  ef,  ar  y  wlad  a  saif 
rhwng  **  y  tir  a  reibiwyd  a'r  Ddinas 
Nefol.'*  Gwlad  rhyddid  cnfyddol  yá- 
yw  ;  **  Ile,"  medd  Bunyan,  '*  niae  yr 
adar  yn  canu  yn  wastadol,  y  blodau  yn 
barhaus  ar  y  ddaear,  a  llais  y  durtur  i'w 
glywed  yn  y  tir  ;  a*r  rhai  dysglaer  yn 
arferol  o  rodio  ynddi,  am  ei  bod  ar  f[y- 
ffiniau  y  nefoedd.**  Gwlad  iachus  a 
hyfryd  yw  hon  ;  ac  yr  oedd  yn  ei  henw 
ryw  swyn  angerddol  i  Morgan  John 
Rhys,  a  Richard  Michael,  a  miloedd  o 
bererinion  eraill,  y  rhai  a  adawsant  bob 
peth,  ac  a  anturiasant  dros  yr  eigion  er 
ei  mwyn.  Ond  druan  o  Richard  Mi- 
chael,  efe  a  fu  farw  yn  mhen  saith  niwr- 
nod  wedi  cyrhaedd  tir  America  !  Dyna 
"Sefydliad  Beulah**  yr  hen  frodyr. 

Mae  yn  ffaith  boenus,  er,  ar  ryw  ys- 
tyr,  fe  allai,  yn  beth  a  ellid  ddysgwyl, 
bod  coffadwriaeth  y  rhan  fwyaf  o'r 
gwyr  enwog  a  adawsant  Gymru  ac  a 
aethant  i  America  yn  nghyfyngder 
mawr  diwedd  y  ganrif  ddiweddaf,  wedi 
gorwedd  hyd  yn  hyn  o  dan  ieni  tywyll 
o  ragfarn.  Cymerodd  Christmas  Evans 
a  Uawer  eraill  draíferth  mawr  i  osod 
nod  o  anghymeradwyaeth  ar  eu  hym- 
ddygiad  yn  gadael  eu  gwlad,  a  thlodi 
rhengau  y  Bedyddwyr  ;  a  phasid  eu 
henwau  yn  fynych  gyda  chernod  !  Bu 
raid  i  goffadwriaeth  Morgan  John  Rhys 
orwedd  o  dan  Iwch  nes  daeth  gwr  o 
enwad  arall — Dr.  Edwards  o'r  Bala— 
i'w  ddadenhuddo  yn  y  Traethodydd  / 
Mae  gan  ífaith  fel  hon  dafod.  Pwy  a 
ddeall  ei  lleferydd  hi  ? 

Nid  wyf  yn  gwybod  fod  nemawr  ddim 
yn  argraífedig  am  Richard  Michael,  er 
mai  efe  oedd  ypregethwr  cyntaf  agod- 
odd  y  Bedyddwyr  yn  Mon,  a*i  fod  ar  y 
maes  ddeng  mlynedd  cyn  i  Christmas 
Evans  ddyfod  i'r  Ynys,  ac  wyth  mlyn- 
edd  cyn  i  John  R.  Jones  gael  ei  fedydd- 
io ;  ac  er  ei  fod   wedi   teithio  llawer, 


Digitized 


byGoogle 


40 


Richafd  MichaeL 


[Mai^ 


dyoddef  Uawèr,  gweithio  yn  ddifefl,  a 
dal  ei  dir  trwy  bob  ystormydd,  a  gad- 
ael  y  wlad  yn  y  diwedd  a*i  goron  gref- 
yddol  ar  ei  ben — nid  wyf  )m  gŵybod, 
meddaf,  bod  un  gair  wedi  ei  argraíTu 
am  dano,  oddigerth  crybwyllion  a  gawn 
mewn  Llythyron  Cymanfa  am  dano  yn 
dechreu  yr  oedfaon  ddwy  waith  neu 
dair  trwy  weddi,  megys  yn  Salem 
(Fforddlas),  jm  1791,  ac  yn  Nefìn,  yn 
1792.  Am  hyny  buasai  yn  dda  genyf, 
trwy  yr  ysgrif  hon,  allu  rhoddi  i  enw 
Richard  Michael  adgyfodiad  gwell. 

Mab  ydoedd  Richard  Michael  i  un 
Michael  o'r  Faerdre,  yn  mhlwyf  Llan- 
gefni,  Mon.  Yn  1744  y  gwelodd  efe 
gyntaf  oleuni  y  dydd.  Daeth  yn  bur 
fuan  yn  blentyn  amddifad,  canys  syrth- 
iodd  ei  dad  ar  ei  bladur,  yr  hyn  fu  yn 
angau  iddo.  Dysgodd  Richard  grefft 
melinydd,  gydag  un  Owain  WiUiams, 
melinydd  Bodronyn.  Wedi  iddo  bri- 
odi  aeth  i  fyw  i  Felyn  Wynt  Llanrhudd- 
lad,  yr  hon  a  safai  gerllaw  y  lle  y  saîf 
Capel  Rhydgwyn  yn  bresenol. 

Dyma  Richard  Michael,  gan  hyny, 
wedi  dyfod  yn  ben-teulu,  ac  yn  cadw 
melin  ei  hun ;  ac  ymddengys  bod  rhyw 
swm  o  bethau'r  byd  hwn  wedi  dyfod  i*w 
ddwylaw,  a'i  fod  erbyn  hyn  yn  aelod 
gyda'r  Methodistiaid,  ac  yn  dechreu 
arfer  ei  ddawn  i  gyngori  yn  eu  plith. 
Yr  oedd  cryn  nifer  o  bobl  dda,  am  hir 
amser  cyn  dyfodiad  y  Bedyddwyr  i 
Fon,  yn  crefydda  gyda'r  Annibynwyr 
a'r  Methodistiaid,  er  nad  oeddynt  yn 
cael  eu  boddloni  yn  eu  cydwybodau 
bod  ymarferiadau  yr  enwadau  hyny  yn 
Ysgrythyrol,  yn  enwedig  gyda  golwg  ar 
fedydd  a  chyfansoddiad  eglwys.  Mae 
Dafydd  Jones,  o  Wrexham,  yn  sicrhau, 
oddiar  ei  wybodaeth  bersonol,  bod  ara- 
ryw  o  Fedyddwyr  o  ran  barn  yn  mhlith 
y  ddau  enwad  uchod  yn  Mon  yn  1755, 
ac  y  buasai  yn  hawdd  y  pryd  hwnw 
casglu  eglwys  o  honynt,  pe  buasai  ob- 
aith  iddynt  gael  gweinidog  a  modd  i*w 
gynal.  Gallwn  nodi  y  personau  can- 
lynol  fel  rhai  o*r  cyfryw  :  Thomas 
Roberts,  Tre  Hwfa  Fawr  ;  yr  hwn,  yn 
1768,  a  gafodd  ei  fedyddio  yn  Wrex- 
ham,  ani  nad  oedd  Bedyddwyr  yn 
Mon  ;  Uichard  Davies  ;  William  Rob- 
erts,  Tre*r  Gof  Isa' ;  a   Richard    Mi- 


chael.  Yr  oedd  Richard  Michael  yi^ 
ddarllenwr  mawr  ar  ei  Feibl,  yr  hwn, 
meddir,  oedd  ei  unig  lyfr;  ac  ym- 
drechai  trwy  lawer  o  fyfyrdod  dwys  a 
gweddi,  ddeall  meddwl  Duw  yn  ei  Air^ 
yr  hyn  o'r  diwedd  a'i  harweiniodd  i 
fabwysiadu  egwyddorion  y  Bedyddwyr, 
a  chael  ei  fedyddío.  Dyma  hanes  y 
bedydd,  fei  y  dyfynwyd  ef  gan  Ellis 
Evans,  o  ysgrif  Benj.  Jones : 

*'Awst6,  1780,  cawn  fod  Morgan 
Harris  yn  bedyddio  dau  yn  y  Rhyd- 
goch,  plwyf  Llanfaethlu,  a  Timothy 
Thomas  yn  bedyddio  dau.''  Timothy 
Thomas,  yr  ail,  o'r  Maes,  oedd  hwn, 
gweinidog  Aberduar,  a  elwid  weithiau, 
**  Timothy  Thomas,  y  Llaw Fawr^'^  ar 
gyfrif  maintioli  cawraidd  ei  law.  Yr 
oedd  yn  fab  i  Timothy  Thomas,  ''  Y 
Wisg  Wen  ;**  bu  yn  weinidog  yn  Ab- 
erduar  a'i  changenauam  tua  haner  can- 
rif;  ac  yr  oedd  yn  un  o  brif  ddynion 
ei  oes  yn  mhob  ystyr.  Meddai  ar  gorph 
cawraidd  a  Uuniaidd,  ac  ni  wyddai 
beth  oedd  ofn  dyn,  fel  y  dengys  yr 
hanesyn  canlynol,  yr  hwn  ar  ol  ysgrif- 
enu  yr  uchod,  a  adroddwyd  wrthyf  gan 
y  brawd  Abel  J.  Parry,  wedi  iddo  e» 
glywed  gan  Ellis  Evans,  yr  hwn  a'i 
cafodd  gan  Timothy  Thomas  ei  hun  : 

Yr  oedd  Timothy  Thomas  yn  preg- 
ethu  ar  yr  ystryd  yn  Nghaergybi  un- 
waith,  a  thorf  fawr  o.  bobl  yn  ei  wran- 
do.  Ond  Person  y  plwyf,  er  mwya 
gwneyd  sport  i'r  bobl,  a  anfonodd  eî 
was  fel  ceisbwl  i  ddal  y  pregethwr,  pan» 
ar  ganol  ei  bregeth,  a'i  ddwyn  ger  ei 
fron  ef.  Aeth  y  gwas  yno  ;  ond  wrtb 
weled  golwg  gawraidd  a  mawrfrydig  y 
pregethwr — hyd  ei  fraich,  a  maint  ei 
law,  fe  deimlodd  ei  ddewrder  yn  rhoi 
ífordd,  ac  aeth  yn  ol  hebddo.  **  Pa- 
ham  na  ddygaist  ti  ef?"  ebai  y  Person. 
*•  Mae  arna*  i  ei  ofn  e*  yn  wir,  meistr," 
ebai  y  gwas,  '•  mae  e'  yn  ddyn  mawr 
echrydus  !  Beth  pe  bae  e'  yn  fy  nhara 
i ?*'  *'  O,  th^awa  fe  mo'not  ti,'*  ebai 
y  Person,  "  'dyw  y  bobl  yna  byth  yn 
taro  neb  ;  gelli  fentro  ato  fe,  wnaiíf  e* 
ddim  byd  i  ti.''  Aeth  y  gwas  yn  oi, 
ac  yn  mlaen  yr  aeth  drwy  y  dorf  mewn 
awdurdod,  gan  ymaflyd  yn  ngholer  coaf 
y  pregethwr,  a  dyweyd  mewn  awdur- 
dod,  "  Rhaid  i  ch'i   ddwad   efo   mi."^ 


Digitized 


byGoogle 


i88o. 


Richard  MichaeL 


41 


Cododd  Timothy  Thomas  ei  fraich 
fawr,  a  tharawodd  ef  nes  oedd  yn  llyfu 
y  íTordd  ar  eì  hyd  ! 

"  Oeddech  chwi  ddim  yn  ofni  prof- 
edigaeth,  Mr.  Thomas?*'  gofynai  Ellis 
Evans — pan  oedd  yn  adrodd  hyn — 
"Profedîgaeth!"  ebai  yntau,  "yroedd- 
wn  mewn  profedigaeth  na  buaswn  yn 
medru  myned  i  lawr  ar  ei  ol  ef,  a  rhoi 
benthyg  íy  nhroed  iddo  drachefn."  Fe 
|[afodd  Richard,  gan  hyny,  eithaf  bed- 
yddiwr. 

"  Bedyddiwyd  dau  yn  yx  un  man, 
sef  Richard  Michael,  melinydd,  a  Mar- 
tha  Hughes,  Llantaethlu,  Medi  17, 
1 780,  a  buwyd  yn  tori  bara  mewn  ty 
anedd,  wedi  ei  recordio,  o'r  enw  Clwch- 
wemoghir,  yn  mhlwyf  Llanddeusant. 
Dyma  yr  ail  dy  anedd  y  bu  y  Bedydd- 
wyr  yn  tori  bara  ynddo  yn  Ynys  Mon. 
^Ben,  /oneSf  tu  daL  378'' 

Felly  dyma  Richard  Michael,  gan 
hyny,  wedi  dyfod  yn  Fedyddiwr,  ac  yn 
Fedyddiwr  o'r  iawn  ryw;  canys  wedi 
iddo  dderbyn  egwyddorion  y  Bedydd- 
wyr  i'w  galon,  efe  a'u  derbyniodd 
hwynt  i'w  dy,  ac  i'w  fuchedd  a'i  fyw- 
yd,  gan  gysegru  ei  dalentau,  ei  amser, 
a  holl  yni  ei  gorph  a'i  enaid  i'w  lled- 
aenu.  Dechreuodd  bregethu  yn  fuan 
ar  ol  cael  ei  fedyddio,  ac  y  mae  hanes 
am  dano  ef  a  John  Bullcely,  ei  was  mel- 
in  ar  y  pryd,  yn  teithio'r  wlad  trwy 
bob  tywydd,  gan  gario  eu  tamaid  sych 
yn  eu  llogellau,  i  gadw  cyfarfodydd  lle 
bynag  y  caent  le. 

Yn  fuan  ar  ol  dechreu  pregethu,  sy- 
mudodd  Richard  Michael  i  Felin  Dy- 
ryslwyn  neu  Droslwyn,  ger  Mynydd 
Paris ;  ond  er  bod  cadw  melin  yn  un 
oV  galwedigaethau  mwyaf  manteisiol  at 
fagu  moch  a  chynal  teulu,  a  bod  Melin 
Dyryslwyn  yn  arbenig  felly,  ar  gyfrif  ei 
hagosrwydd  at  filoedd  trigolion  Myn- 
ydd  Paris,  nid  oedd  dim  llwyddiant  i 
Richard  Michael  ynddi.  Ar  bregethu 
yr  oedd  ei  hoU  fryd  eí,  gan  ymddiried 
gofal  y  felin  i'r  wraig  a*r  plant ;  felly 
nid  oedd  yn  y  Dyryslwyn  yn  mwynhau 
bendith  loan  i'r  anwyl  Gaius — *'  yn 
Uwyddo,  ac  yn  iach,  fel  yr  oedd  ei  en- 
aid  yn  llwyddo." 

Yn  Hydref,  1783,  yr  ydym  yn  cael 
Richard   Michaeí,  y  melinydd,  yn  ym- 


ddangos  yn  Llys  yr  Ynadon,  yn  Beau- 
maris,  yn  ceisio  Trwydded  Pregethwr. 
Lle  gelynol  iawn  oedd  Beaumaris  y 
pryd  hwnw  i'r  Bedyddwyr.  Ar  yx 
22aino  Ragfyr,  1783,  sef  dau  fis  ar  ol 
hyn,  anmharchwyd  Seth  Morris  yn 
fawr  yn  Beaumaris,  wrth  fedyddio  John 
Lewis,  Ann  ei  wraig,  a  Frances  eu 
merch.  Apeliodd  yntau  am  amddi- 
ffyniad  cyfraith  y  tir,  trwy  Gymdeithas 
Brotestanaidd  Liundain,  a  dygwyd  y 
troseddwr  i  ymostyngiad.  Dyma  y  cof- 
nodiad  yn  Mynegiad  y  Gymdeithas 
hono  :  "  1783,  Ynys  Mon, — Gwein- 
idog  wedi  cael  ymosod  arno  a*i  an- 
mharchu  pan  yn  gweinyddu  yr  ordin- 
had  o  fedydd ;  ond  wedi  i'r  troseddwr 
gael  ei  fygwth  â  dilyniad  cyfraith,  efe 
a  ymostyngodd  i'r  amodau  a  osodwyd 
arno."  Ond  er  i  erlidwyr  Beaumaris 
weled  fel  hyn  bod  cyfraith  Lloegr  yn 
amddiffyn  y  Bedyddwyr  yn  ngweinydd- 
iad  yr  ordinhadau,  a  gorfod  yraostwng 
i  erfyn  eu  maddeuant  am  eu  han- 
mharchu,  yr  oedd  ysbryd  erledigaeth 
yn  parhau  yno  yn  ei  nerth.  Canys  yn 
mhen  dwy  flynedd  ar  ol  hyny,  sef  yn 
1785,  cawn  Jenltin  Davies,  o*r  Cefn- 
bychan  wedi  hyny,  ond  yr  hwn  oedd 
ar  y  pryd  yn  weinidog  yn  Beaumaris, 
yn  cael  ei  anmharchu  yn  gywilyddus 
yno  wrth  fedyddio  yn  y  môr.  Safai  y 
pregethwr  yn  hyf  ger  bron  y  dorf,  gan 
ddsd  y'  Beibl  yn  un  llaw  a'r  Llyfr 
Gweddi  Cyffredin  yn  y  llaw  arall,  gan 
brofi  o  honynt  Ysgrythyroldeb  a  hen- 
âfiaeth  y  dull  o  fedyddio  trwy  droch- 
iad.  Ond  tra  yr  oedd  efe  yn  y  dwfr, 
ac  ar  weinyddu  yr  ordinhad,  dyna  an- 
fad-ddyn  o'r  enw  Terrer — cefnder  i 
Wm.  Terrer,  pregethwr  gyda'r  Bed- 
yddwyr  yn  Amlwch  wedi  hyny — yn 
ymaflyd  mewn  ci,  ac  yn  ei  daflu  gyda*r 
fath  nerth  a  ffyrnigrwydd  yn  erbyn 
penau  y  bedyddiwr  a'r  hwn  oedd  yn 
cael  ei  fedyddio,  nes  y  syrthiodd  y 
ddau  dan  y  dwfr.  Parodd  hyn  orfol- 
edd  mawr  i'r  gelynion  ar  y  pryd,  a 
thristwch  mawr  i  gyfeillion  crefydd; 
ond  newidiodd  pethau  eu  hagwedd  yn 
lled  fuan,  canys  gosododd  y  gymdeith- 
as  dda  a  enwyd  eisoes  gyfraith  y  tir  ar 
waith,  ac  yn  nwylaw  Mr.  Pool,  cyf- 
reithiwr  yn  Beaumaris,  daeth  yr  erlid- 


Digitized 


byGoogle 


42 


Richard  MîchaeL 


[Maiy 


iwr  i'r  llwch.  Dyma'r  cofnodiad  : — 
"1785,  Beaumaris, — Rhuthriad  wedi 
cael  ei  wneyd  ar  y  gweinidog.  Ysgrif- 
enwyd  at  y  troseddwr,  ar  ran  y  cyfeis- 
teddwyr,  ac  ymostyngodd  yntau  i*r  tel- 
erau  a  roddwyd  iddo." 

Mewn  canlyniad  i'r  oruchafìaeth  hon 
a  gafodd  Jenkin  Davies  ar  erlidwyr 
Beaumaris,  dywedir  i  Dafydd  Jones, 
Pontypool,  ganu  yr  englyn  canlynol : 

"Trigolion  cryfion  (nid  mewn  crefydd) — ^mawr 
Beaumaris,  treV  Sirydd, 
Gwylltaf  a  phellaf  oV  ffydd, 
Ddofwyd  drwy  Siencyn  Dafydd." 

Yn  ngwyneb  y  íFeithiau  uchod  am 
ansawdd  y  meddwl  cyhoedd  yn  Beau- 
maris  ar  y  pryd,  gellir  tybied  nad  oedd 
modd  i  Richaid  Michael,  y  melinydd, 
gael  fawr  derbyniad  pan  yn  gofyn  am 
drwydded  pregethwr  o  flaen  y  fainc 
Ynadol.  A  dywedir  bod  Person  y 
plwyf,  yr  hwn  hefyd  oedd  Ynad  Hedd- 
wch,  yn  ei  wrthwynebu  yn  egniol  i  gael 
y  Drwydded,  'far  gyfrif  na  wyddai 
Richard  Michael  air  o  Saesneg,  a'i  fod 
felly  yn  analluog  i  ddeall  ystyr  y  llwon 
gofynol.**  I  hyn  yr  atebodd  cyfreiih- 
iwr  Richard  Michael,  sef  y  Mr.  Pool, 
mae  yn  ddiau,  y  soniwyd  am  dano  eis- 
oes  yn  achos  Jenlcin  Qavies — '*  na  chai 
hyny  fod  yn  rhwystr,  oblegid  y  cyf- 
ieithiai  efe  gymaint  o'r  gyfraith  ag  yd- 
oedd  yn  ofynol  i  Richard  Michael  dde- 
all  er  mwyn  cymeryd  y  Uwon."  Felly 
y  Uoriwyd  yr  oífeiriad,  ac  y  trwydded- 
wyd  y  pregethwr  cyntaf  erioed  a  god- 
wyd  gan  y  Bedyddwyr  yn  Mon ;  a 
thybia  Joshua  Thomas  mai  dyma  y 
gweinidog  Ymneillduol  cyntaf  a  gof- 
restrwyd  yn  yr  Ynys.  Mae  edrych  ar 
ystranciau  offeiriad  Beaumaris  yn  yr 
amgylchiad  hwn,  a  chofîo  hanes  yr  holl 
wehelyth,  yn  peri  i  ni  roi  adsain  eto  i 
ofyniad  ymchwiliadol  Robert  Robin- 
son  :  **  A  ddarfu  i*r  oífeiriaid  erioed, 
mewn  unrhyw  wlad,  er  pan  mae*r  byd 
yn  bod,  lafurio  er  gwneyd  dynion  yn 
rhinweddol  neu  yn  rhydd  ?*' 

Pa  fodd  bynag  am  yr  oífeiriaid,  dyma 
Richard  Michael,  y  melinydd,  wedi  ei 
drwyddedu  yn  bregethwr  gan  gyfraith 
Lloegr,  a  chanddo  hawl,  weithian,  can 
belled  oedd  ag  a  fynai  y  gy fraith  hono 


â'rpwnc,  i  weinyddu  yr  ordinhadau» 
Ond  yr  oedd  ganddo  un  porth  cyfyng 
arall  i  fyned  trwyddo  eto ;  nid  oedd 
wedi  cael  ei  ardeinio  yn  weinidog  yn  ol 
arfer  y  Bedyddwyr  ar  ordeinio,  ac  felly 
nid  oedd  yn  gymwys  i  weinyddu  yr  or^ 
dinhadau,  Dyma  gwlwm  IHnglwm  rhyf- 
edd,  a  sut  y  medrid  ei  ddatod  ?  Yr 
oedd  cyfraith  Lloegr  wedi  cyhoeddî 
Richard  Michael  yn  weinidog  yr  efeng- 
yi,  ond  yr  oedd  cyfraith  y  Bedyddwyr 
yn  ei  anymwybyddu  fei  y  cyfryw,  hyd 
oni  chawsai  ryw  eglwys  i  roi  galwad 
iddo  i  fod  yn  weinidog  iddi  hi.  A  pha 
eglwys  a  wnai  hyny  ?  Nid  oedd  dina 
ond  un  eglwys  yn  Mon — Ebenezer,  ac 
yr  oedd  yn  rhaid  i  hono  gael  ei  gwein- 
idogion  o'r  Deheudir  i  gyd.  Nid  oedd 
yn  credu  mewn  magu  gweinidogion, 
faint  bynag  o  bethau  eraill  oedd  hi  yn 
fedru  fagu.  Ac  yn  wir,  yr  oedd  or^ 
deinio  yn  beth  dyeithr  iawn  yn  y  Gog- 
ledd  y  pryd  hwnw.  Ni  ordeiniodd  y 
Methodistiaid  neb  trwy  Gymru  am  law- 
er  o  flynyddoedd  ar  ol  hyn  ;  yr  oedd 
yn  rhaid  iddynt  hwy  gael  eu  gweinid- 
ogion  i  gyd  wedi  eu  hordeinio  yn  Eg- 
Iwys  Loegr ;  ac  yr  oedd  rhyw  ysbryd 
rhyfedd  yn  Medyddwyr  y  Gogledd,  yn 
enwedig  Bedyddwyr  Mon,  am  gaeí  eu 
gweinidogion  o'r  Deheudir;  ac  ni  ys- 
tyrid  neb  yn  gymwys  i  fedyddio  a  thori 
bara  ond  gweinidogion  ordeiniedig. 
Ond  yr  ydym  yn  cael  Richard  Michael 
yn  taro  ei  grimogau  yn  erbyn  y  gyf- 
raith  ymbenol  hon  ;  canys  y  mae  ef  yn 
ymgodi  uwchlaw  rhagfarn  ei  wlad  a'i 
oes,  ac  yn  bedyddio  yn  ddiesgeulus  bob 
un  a  broffesai  ffydd  yn  Nghrist ;  ac  am 
y  trosedd  hwn — bedyddio,  ac  yntau 
heb  gael  ei  ordeinio — ceryddwyd  ef^ 
medd  Ellis  Evans  (ond  nid  yw  Joshua 
Thomas,  yn  "  Hanes  y  Cymanfaoedd,'^ 
yn  crybwyll  am  hyny),  yn  Nghymanfa 
y  Graig,  Castellnewydd-Emlyn,  yn  y 
fl.  1785.  Gresyn  bod  hanes  y  ddysg- 
yblaeth  hon  wedi  myned  ar  goll.  Bu- 
asai  yn  dda  genym  wybod  ychydig  o'i 
manylion,  megys,  Pwy  ddygodd  y  cy- 
huddiad  ?  Pwy  oedd  genau  y  gynad- 
ledd  ?  Beth  oedd  atebion  Richard  Mi- 
chaei,  &c.  ?  Ond,  pa  fodd  bynag,  ni 
phallodd  ac  ni  ddigalonodd  efe  ar  gyf- 
rif  unrhyw  rwystrau  felly,  ond  aeth  yn 


Digitized 


byGoogle 


]88o.] 


Afmydd  Deheubarth  Cymru. 


43 


mlaen  fel  yr  haul,  gan  ychwanegu  cryf- 
der. 

Gan  nad  oedd  nemawr  Iwyddìant 
iddo,  fel  y  crybwyllwyd  eisoes,  yn  Mel- 
ÌD  Dyryslwyn,  efe  a  synaudodd  i  Felin 
Uanddona,  ger  Beaumaris ;  ac  y  mae 
hanes  am  dano  yn  pregethu  yn  nghorn 
yfelin,  ac  yn  troi  y  cafn  blawd  yn 
fwrdd  cymundeb  !  Beth  feddyliai 
gwyr  y  cUrical  cut  am  betb  fel  hyn  ? 

Dyma  ni,  bellach,  wedi  dyfod  i'r 
flwyddyn  1 786,  pan  y  mae  Jenlcin  Da- 
vies,  unig  weinidog  y  Bedyddwyr  yn 
Mon  ar  y  pryd,  yn  ol  a  allwyf  ddeail, 
yn  ymadael  a  Beaumaris,  ac  yn  ymsef- 
ydlu  yn  y  Bontnewydd  (Cefnbychan), 
aRichard  Michael  yn  cael  galwad  i 
gymeryd  gofal  gweinidogaethol  Beau- 
maris,  Ue  yr  ordeiniwyd  ef  yn  rheol- 
aídd  yn  mis  Hydref  y  flwyddyn  hono. 
Nid  oes  wybodaeth  faint  o  aelodau 
oedd  yn  Beaumaris  pan  ddaeth  Rich- 
ard  Michael  yno  ;  ond  eu  nifer  ddwy 
flynedd  cyn  hyny,  sef  yn  1784,  pan 
gorphorwyd  yr  eglwys,  oedd  14.  Ni 
ystyrid  Beaumaris  yn  gangen  o  Eben- 
ezer  (Llangefni),  ond  yn  fam-eglwys, 
a*r  canlyniad  fu  ei  changenau — Llan- 
goed  a  Pencarneddi  yn  Mon,  a  Cilfod- 
en  (Bethesda  yn  awr),  plwyf  Llanllech- 
id,  a  Sarnryg  (lle  bynag  yw  hwnw),  yn 
Arfon.  Ond  faint  bynag  oedd  nifer  yr 
aelodau,  nid  oedd  un  capel  yn  Beau- 
maris  pan  aeth  Bichard  Michael  yno. 
Ond  yn  fuan  hwy  a  brynasant  dy  yn  y 
dref,  ac  a'i  gwnaethant  yn  Ue  gwedd- 
aidd  i  addoli  ynddo,  ac  yr  oedd  lle  i 
gladdu  gydag  ef.  Gan  un  Eiin  Evans, 
Pant-yr-Éurach,  y  cafwyd  yr  arian  i 
brynu  y  ty.  Yr  oedd  hi  a'i  gwr,  John 
Pyrs,  yn  aelodau,  ac  yn  dra  chynorth- 
wyoi  i'r  achos.  Cydunwyd  yn  Nghy- 
manfa  Maesyberllan,  yn  1789,  *'  i  eg- 
Iwys  Beaumaris  i  gael  ei  chynorthwyo 
gan  yr  eglwysi  i  ddyfod  yn  rhydd  o*r 
ddyled,  ac  i  genadon  yr  eglwysi  ddwyn 
yr  hyn  a  allent  gasglu  iddi  i*r  Gyman- 
fanesaf."  Ond  ymddengys  mai  ych- 
ydig  a  gafwyd,  canys  yn  Nghymanfa 
Nefin,  yn  1793,  "cydunwyd  i'rbrawd 
R,  Michael  i  fyned  at  yr  eglwysi  na 
roisant  eto  ddim  cynorthwy  at  draul  y 
ty  cwrdd  yn  Beaumaris."  Ond  ychyd- 
igfii  y  llwyddiant  y  waith   hon  hefyd, 


gan  y  cawn  bod  tua  ;^6o  o  ddyled 
wedi  aros  ar  yr  addoldy,  yr  hyn  a  fu  yn 
achos  o  lawer  o'r  helbul  a  ddaeth  i  ran 
yr  eglwys  hon  yn  y  blynyddau  dilynol. 
[I'w  orphen  yn  ein  nesaf.] 


AFONYDD  DEHEUBARTH  CYMRU. 
Rhif  III . 

MAESYFED. 

I.  Yr  Wy^  testyn  chwedl  a  cherdd, 
ddaw  gyntaf  i  olwg  dydd  yn  rhandir 
Trefaldwyn  yn  anial  Pumlumon,  rhwng 
ífynonau  yr  Hafren  a'r  Rheidiol ;  ar  ol 
treiglo  îi  milldir  teithia  drwy  sir  Faes- 
yfed  am  oddeutu  6  milldir,  ac  yna  mae 
yn  derfyn  rhwng  swyddi  Maesyfed  a 
Brycheiniog  am  30  milldir,  hyd  y  Celli; 
yma  ymedy  â  Chymru,  ac  â  i  ardaloedd 
sir  Henífordd.  Ei  thaith  Gymreig 
sydd  tua  47  milldir  o  hyd. 

Y  ffrydiau  a  redant  i'r  Wy,  yn  Maes- 
yfed,  ydynt  yr  Elain,  Claerwen,  Cym- 
haron,  Jeithon,  Edwy,  a  Bachwy.  Yn 
Mrycheiniog,  derbynia  y  Chwefrwg,  Ar- 
mell,  Carnmarch,  Dulas,  Irfon,  Dihon- 
wy,  Coletwr,  a  Llyfnwy  Mae  rhai  o*r 
aberoedd  hyn  yn  helaeth  a  chryíìon 

Afonydd  eraill  sir  Faesyfed  ydyw  y 
rhai  a  ganlyn  :      • 

1.  Tame  a  gyfyd  yn  mryniau  Ceri, 
sir  Drefaldwyn,  yna  gwahana  rhwng 
swyddi  Amwythig  a  Maesyfed,  ac  ym- 
ddirieda  ei  hunan  yn  gwbl  i'r  swydd 
flaenaf  wrth  Dref  y  Clawdd. 

2.  Llug^  neu  yr  Afon  Loyw^  sydd  â'i 
ffynon  yn  ucheldiroedd  Heyop  ;  rheda 
i  Loegr  trwy  ddyffryn  Llan-Andras. 

3.  Somergild,  Tardda  yn  nghoedwig 
Maesyfed.  Wrth  ddianc  oddi  yno 
rhuthra  dros  graig,  a  gwna  y  rhaiadr  a 
elwir  Dwfr-yn-tori-ei-wddf.  Yn  nyíF- 
ryn  Maesyfed  Ilyncir  hi  i  fyny  gan  y 
tir  graianog  ar  dymorau  sychion ;  ac 
oddiwrth  h)m  y  daw  yr  enw  sydd  ar  y 
dyffryn  ac  ar  y  sir — Maesyfed.  Pan  y 
delo  ei  gwely  yn  glai,  yn  lle  yn  raian, 
ymddangosa  yr  afon  eilwaith,  ac  wedi 
gyrfa  013  milldir  ä  yn  mlaen  i  ddyfr- 
hau  swydd  Henffordd. 

4.  Yr  Arrow,  neu  y  Saeth^  sydd  ffrwd 
fechan  yn  llifo  i  swydd  Henffordd  wrth 
yr  Eglwys  Newydd. 


Digitized 


byGoogle 


44 


Diofalwch. 


[Mai, 


BRYCHEINIOG. 

I.  Y  Wysg,  Cyfyd  yr  afon  hon  yn 
rhandir  y  Maen  Coch  o'r  Mynydd  Du, 
ar  gyffiniau  swydd  Gaerfyrddin,  nid  yn 
mhell  oddiwrth  darddle  y  Tawy.  Fel 
yr  afonydd  Tawy  a  Nedd,  gall  yraílrost- 
io  o  drâs  uchel.  Mae  gwely  y  Wysg, 
pa  un  bynag  ai  garw  ai  llyfn  fyddo,  a'i 
liw  o  hyd  yn  goch,  o*r  tair  ffynonell 
sydd  yn  ddechreu  i*r  afon  nes  yr  elo  i 
sir  Fynwy  yn  Glangrwyen,  o  dan  Grug- 
hywel,  ystod  32  milldir.  Y  ffrydiau  a 
ymarlíwysant  iddi  o  gymoedd  mynydd- 
au  yr  Eppynt,  ar  du  y  gogledd,  ydynt, 
y  Cilieni,  Bran,  Esgor  a  Honddu.  Ym- 
gofieidia  yr  olaf  â  hi  wrth  Aberhonddu, 
yr  hyn  sydd  yn  rhoddi  yr  enw  i  dref  y 
swydd ;  am  16  milldir  i*r  dwyrain  o 
Aberhonddu,  nid  ydyw  yn  derbyn  ond 
ychydig  ffrydiau  o'r  gogledd  ;  Rhian- 
goll  yw  un  ffrwd  yn  rhedeg  o  ddyffryn 
hardd  a  thoreithiog  y  Cwm  Du  ;  a 
Grwynen,  o  Fynyddoedd  Duon  Tal- 
garth.  Hon  yw*r  terfyn  am  rai  mill- 
diroedd  rhwng  Brycheiniog  a  pharth  o 
swyddi  Henffordd  a  Mynwy.  O'r  de, 
derbynia  yr  Wysg  y  ffrydiau  Crai,  Seni, 
Taranell,  neu  Tarell,  o  Lyn  Cwm 
Llwch  Carfanell,  neu  yn  hytrach  An- 
nell,  o*r  Glyn  Col^wyn;  Grawnant, 
Onwy,  Clydach,  ac  eraill  ydynt  o  lai 
maint. 

Dywedasom,  wrth  son  am  y  Tywi, 
fod  yr  afon  hono  yn  derbyn  i'w  myn- 
wes  yn  agos  holl  Ôrydiau  swydd  Gaer- 
fyrddin  ;  felly  yn  Mrycheiniog,  er  mor 
llawn  yw  o  nentydd,  eto  yr  Wysg  yd- 
yw  yr  unig  afon  o  íàint  yn  y  sir  sydd 
yn  cadw  ei  henw  a'i  gyrfa  yr  un  nes 
inyned  i  sir  arall.  Mewn  rhai  pethau 
mae  y  Tywi  a*r  Wysg  yn  debyg  i'w  gil- 
ydd  ;  y  mae  pob  un  o  honynt  yn  teith- 
io  mewn  mawrhydi  trwy  ddyffrynoedd 
ei  swydd  briodol.  Gosodir  allan  hefyd 
derfynau  eu  Uywodraeth  gan  fynydd- 
oedd  uchel  cyffelyb.  Yn  Mrycheiniog, 
y  mae  Cefn  yr  Eppynt,  y  tu  gogledd  i*r 
Wysg,  yn  troi  holl  ddyfroedd  Buallt  i'r 
Wy,  tra  y  mae  trumau  uwch  yn  cyd- 
redeg  ar  yr  ochr  ddeheuol  i  ddyffryn 
Wysg,  yn  troi  y  Tawy,  y  Nedd,  a*r 
Taf,  i  Morganwg ;  a*r  Sirhowy,  yr  Eb- 
wy,  &c.,  i  swydd  Fynwy. 


GWELYAU  YR  AFONYDD. 

Oddiwrth  1 1  milldir  o  gwrs  olaf  yr 
Wy,  ac  oddiwrth  y  ffrydiau  gogleddol 
a  syrthiant  i'r  Wysg,  y  mae  yr  holl  af- 
onydd  o  du  y  gogledd  i'r  Wysg  a'r 
Teifi  yn  llifo  dros  welyau  o  deneu  faen 
llech  a  chraig  Iwyd  y  mynydd.  Rheda 
y  Teifi  yr  holl  ffordd  ar  wely  fel  hyn, 
a*r  Tywi  hefyd  hyd  ynagos  i'wmyned- 
iad  i'r  môr  wrth  Llanstephan.  Cyfyd 
y  ddwy  Cleddau  yn  y  graig  Iwyd,  a 
cherddant  ar  wely  o'r  un  defnydd,  nes 
y  deuant,  wrth  Hwlffordd  a  Pictwn,  i 
randir  y  glo.  Gadawant  hwn  yn  agos  i 
Lawreni,  ac  oddiyno  i'r  weilgi  rhedant 
dros  wely  o  galchfaen.  Y  mae  afonydd 
gogleddol  Penfro  oll  ar  welyau  cyffel- 
yb;  weithiau  gwelir  rhai  o  honynt  ar 
fath  o  gareg  nadd. 

Nid  yw  afonydd  Morganwg  yn  hoffi 
un  gwely  oni  bydd  wedi  ei  gyfoethogi 
â  glo  neu  fwn.  Y  rhai  hwyaf  eu  rhawd 
a  gyfodant  yn  nhywodfaen  goch  myn- 
yddoedd  Brycheiniog  ;  yr  ail  ddos- 
barth  yn  y  calchfaen  ;  y  trydydd  yn  y 
glo  a*r  mwn  haiarn,  a'r  pedwerydd 
dosbarth,  neu  yr  afonydd  sydd  a'r 
rhawd  byraf  iddynt,  a  darddant  ac  a 
arllwysant  eu  ffrydiau  yn  yr  ail  ddos- 
barth,  neu  yn  y  rhandir  deheuol  o*r 
gaichfaen.  Pysgodwr. 


DIOFALWCH. 


Byddai  y  tlodion  yn  llawer  mwy  cy- 
surus  pe  meddent  fwy  o  ofal.  Nid  yd- 
ynt  yn  meddwl  ond  ychydig  am  yr 
araser  a  ddaw ;  nid  ydynt  yn  edrych 
yn  mlaen  ddim  pellach  na'r  diwrnod, 
neu'r  pryd  bwyd  presenol.  Ymddeng- 
ys  yn  beth  dyeithr,  ond  y  mae  yn  wir, 
fod  y  cyfoethogion  yn  aml  a  mwy  o  ofa 
angen  arnynt  nag  sydd  ar  y  tlodion  eu 
hunain.  Ofna  y  goludog  golli  ei  radd 
yn  mhlith  ei  gymydogion,  yn  fwy  nag 
yr  ofna  yr  angenus  i  newyn  ei  ddal. 
Byddai  meddwl  colli  ei  gerbyd  a'i  win 
yn  ddigon  i  yru  y  gwr  mawr  yn  wallgof. 
Cyll  y  tlodion  eu  hymborth,  a*u  gwely 
oddi  tanynt,  heb  lawer  iawn  o  bryder 
a  galar.  Y  mae  eisiau  yn  pylu  y  cyn- 
edddfau,  ac  arferiad  yn  peri   i  ddyn 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Deangliad  Ysgrythyrol  ttwy  BwysUisiad. 


45 


ddygymod  ag  angen.  Cyn  gwneuthur 
dynion  yn  ddarbodus  am  yr  amser  a 
ddaw,  rhaid  eu  gwneyd  yn  gysurus  yn 
ngras  yr  efengyl. 


DEOÍIGLIJIETH  YSGRYTHYROL  TRWY 
BWYSLEISIJIlD. 


GAN  Y  PA&CH.  JOHN  EVANS,  WESTERLY,  R.  1. 

Y  mae  hwn  i  lawer  yn  bwnc  newydd  ; 
nid  o  herwydd  ei  ddyfnder  a'i  ddy- 
eithrwch  fel  nas  galler  ei  amgyfTred  yn 
fiian,  ond  o  herwydd  ei  fod  mor  syml 
ac  arwynebol,  fel  yr  esgeulusir  talu 
sylw  priodol  iddo.  Y  mae  deongliaeth 
y  Beibl  yn  destyn  cyfarwydd  i  bawb. 
Y  mae  dynion  bychain  a  mawrion  wedi 
ysgrifenu  arno,  a  siarad  am  dano.  Enw 
y  llyfrau  sydd  yn  trin  ar  y  pwnc  ydyw 
íleng.  Y  raae  gan  holl  ddarllenwyr  de- 
allus  y  Gair,  ac  yn  enwedig  y  Cymry, 
o'r  bachgenyn  yn  yr  ysgol  Sul  hyd  ac  y 
pregethwr  yn  y  pwlpud,  ryw  amcan  am 
dano.  Medda  y  pwnc  ar  ddyddordeb 
cyffredinol.  Gellir  cyfyngu  y  cyfan 
sydd  yn  angenrheidiol  i  ddeall  yr  Ys- 
grythyr  i  lai  na  dwsin  o  reolau  syml  a 
byrion.  Nis  gellir  meddu  dealltwriaeth 
glir  a  chyflawn  or  Ysgrythyr  heb  fod 
yn  gyfarwydd  â*r  amgylchiadau  o  dan 
ba  rai  y  mae  wedi  ei  ysgrifenu ;  heb 
feddu  ysbryd  priodol  i'n  dwyn  i  gyd- 
ymdeimlad  â'i  syniadau  ;  heb  dalu  sylw 
i  arferiad  tafodiaith,  yr  usus  loguendi; 
heb  ddeall  geiriau  yn  eu  hystyr  brawdd- 
egawl ;  heb  gadw  y  cysylltiad  mewn 
golwg;  heb  ddal  mewn  cof  scope  y 
ll^rfr  ei  hun,  a  chydmaru  ysgrythyr  ag 
ysgrythyr.  Er  hyny  gellir  bod  yn  ber- 
ffaith  gyfarwydd  â  phob  rheol  deongl- 
iaeth,  a  bod  yn  alluog  i'w  gosod  mewn 
gweithrediad,  ac  wedi'r  cwbl  fethu  cyf- 
leu  ymeddwl  cysegredig  i  eraiU  Camp- 
waith  pob  athraw  crefyddol  ydyw  hy- 
fforddi  eraill  yn  llwyddianus  yn  y  Gair 
dwyfol.  Y  mae  y  methiant  yma  yn 
dygwydd  yn  fynych,  nid  o  herwydd 
diffyg  gwybodaeth,  gallu  a  brwdfryd- 
cdd  ;  ceir  y  nodweddau  hyn  yn  eu  go- 
goniant  mewn  Uawer  un  ag  sydd  yn 
gorfod  trigo  yn  nghysgod  ei  waelach, 
o  herwydd  ei  fod  yn  amddifad  o  ffordd 


effeithiol  i  gyfleu  ei  wybodaeth.  Yn  y 
fan  hyn  y  mae  y  rheol  yr  hon  ydym 
wedi  ddewis  fel  testyn  ein  herthygl  yn 
dyfod  i  fewn  fel  un  o*r  rhai  mwyaf 
pwysig  i  gyfleu  y  Gair  jm  ei  wisg  oleu- 
edig  ei  hun  Tra  y  metha  yr  ysgolor  i 
argraffu  ar  y  galon  y  gwìr  ddrychfedd- 
wl,  llwydda  y  darllenwr  cywrain  i  g^rr- 
haedd  ei  amcan. 

Ychydig  amser  yn  ol  cyhoeddwyd 
llyfr  gan  Clark,  o  Edinburgh,  Scotland, 
cyfansoddedig  gan  Sais  o'r  enw  Rot- 
terham,  neu  ryw  enw  tebyg,  yn  trin 
pwnc  yn  debyg  i  hwn.  Ni  welais  y 
llyfr  ei  hun,  ond  oddiwrth  yr  adolyg- 
iad,  barnwyf  ei  fod  yn  destyn  yn  meddu 
ar  lawer  o  newydd-deb,  ac  vn  hawlio 
sylw  mwy  difrifol  nag  y  mae  wedi  ei 
gael  gan  lawer.. 

Y  mae  pwysleisiad  priodol  yn  nar- 
lleniad  y  Beibl  yn  foddion  effeithiol  er 
taflu  goleuni  ar  yr  hyn  a  ddarllenir. 
Llawer  gwaith  y  mae  y  meddwi  sanct- 
aidd  wedi  ei  gymylu  a*i  wrthdroi  gan 
y  darllenwr  esgeulus  ac  anfedrus.  Nid 
yr  anllythyrenog  yn  unig  sydd  yn  euog 
o'r  diofalwch  hwn,  ond  personau  a 
hawliant  bethau  gwell.  tNid  yw  yn 
rhyfedd  fod  dynion  yn  amlygu  can  llei- 
ed  o  ddyddordeb  yn  y  rhan  arweiniol 
o'r  addoliad,  pan  mae  y  fath  fusgreilni 
anfaddeuol  yn  nodi  darlleniad  y  Gair, 
yr  hwn  ydyw  allwedd  y  weinidogaeth 
efengylaidd.  Gofynodd  pregethwr  ieu- 
anc  i  hen  weinidog  unwaith  mewn  oed- 
fa  gyhoeddus  i  ddechreu  y  cwrdd.  Pan 
oedd  yr  hen  frawd  yn  troi  tu  dalanau 
y  Beibl  er  cael  cyfran  briodol  i'w  dar- 
ílen,  trodd  y  pregethwr  ieuanc  a  di- 
brofíad  ato  gan  ddweyd,  **  Byddwch 
gystal  a  darllen  Salm  fechan,  neu  ych- 
ydig  o  adnodau  o  ryw  benod,  gan  fod 
fy  mhregeth  yn  lled  faith."  Meddai 
yr  hen  wr  mewn  atebiad  v/rtho,  **  Beth 
fyddai  i  ti  adael  allan  ychydig  o*th 
ddwli  dy  hun,  i  roddi  lle  i  ychydig 
ragor  o  ddoethineb  Duw  ?"  Pe  bydd- 
ai  mwy  o  yni  a  gwres,  mwy  o  wybod- 
aeth  a  sel,  mwy  o  barch  a  deheurwydd, 
yn  cael  eu  taflu  i  fewn  i  ddarlleniad  y 
Gair,  yn  lle  bod  yn  faich,  byddai  y 
rhan  hon  o'r  addoliad  yn  ddyddorolac 
adeiladol. 

Y    mae  llawer  o  bregethwyr  ag  y 


Digitized 


byGoogle 


46 


Deongüad  Ysgrythyrol  trwy  BwysUisiad. 


[Mai, 


byddai  ychydig  wersi  mewn  darllen- 
yddiaeth  yn  fwy  buddiol  iddynt  na*r 
hyn  a  broffesant  wybod  mewn  Groeg  a 
Lladin.  Y  mae  crefydd,  yn  ei  hath- 
rawiaeth,  yn  ei  moesau,  yn  ei  hanes,  y 
mae  mwy  nas  gellir  wybod  o'i  dylan- 
wad  gogoneddus  wedi  ei  ddistrywio 
trwy  yr  esgeulusdod  gyda  pha  un  y  dar- 
llenir  ei  lly fr.  Pe  byddai  i  phonograph- 
er  gymeryd  y  Beibl  i  lawr,  fel  ei  dar- 
llenir  ef  gan  lawer,  a  phe  byddai  i  gopi 
o'r  darlleniad  gael  ei  gyhoeddi*  byddai 
genym  Feibl  hollol  wahanol  i'r  hwn  y 
dywedodd  y  fam  wrth  ei  mab,  a'rdagr- 
au  yn  treiglo  dros  ei  gruddiau  cysegr- 
edig,  *'  Cofia  am  dy  Feibl,''  ac  i'r  hwn 
sydd  wedi  bod  yn  gysur  meddwl  ac  yn 
oleuni  ysbryd  i'r  Cristion  ar  ei  daith 
bererinol  yn  y  byd. 

Er  dangos  fel  y  mae  yn  bosibl  i  dy- 
wyllu  y  deall  a  gwrthdroi  yr  ystyr  ys- 
brydoledig  trwy  bwysleisiad  anmhriod- 
ol,  gosodwn  ger  eich  bron  ddwy  eng- 
raifft,  allan  o  laweroedd  cyífelyb,  o  ba 
rai  yr  ydym  yn  dyst  personol.  Clyw- 
som  ychydig  amser  yn  ol  bregethwr 
enwog,  gyda  chryn  lawer  o  hünan- 
feddiant,  yit  darllen  Rhuf.  viii.  lo, 
gan  roddi  y  pwyslais  ar  y  pedwerydd 
gair  yn  yr  adnod,  sef  Crist^  "  Ac  os  yw 
Orist  ynoch,  y  mae  y  cofph  yn  farw  o 
herwydd  pechod."  Nid  oes  eisiau  i 
mi  ddangos  i  ddynion  sydd  yn  gwybod 
gwell  y  cyfeiliornad  a  lusgir  i  mewn  i*r 
adnod  wrth  ei  darllen  felly.  Meddwl 
yr  Ysbryd  ydyw,  "  Pa  un  a  yw  Crist 
ynoch  ai  peidio,  y  mae  y  corph  yn  farw 
o  herwydd  pechod."  Credadyn  neu 
peidio,  y  mae  dyn  yn  meddu  ar  gorph 
marwol.  Ydyw  fod  Crist  yn  trigo  )m 
yr  enaìd  yn  newid  dim  ar  y  ffaith.  Y 
modd  y  dylai  gael  ei  darllen  ydyw : 
•*  Ac  os  yw  Crist  ynoch,  y  mae  y  corff 
yn  farw  o  herwydd  pechod ;  eithr  yr 
Ysbryd  yn  fywyd,  o  herwydd  cyfiawn- 
der."  Clywais  un  arall  llawn  mor  en- 
wog  yn  darllen  Rhuf.  vi.  17,  *'  Ond  i 
Dduw  y  bo'r  diolch  eich  bod  chwi 
gynt  yn  weision  i  bechod,"  &c.  Yma 
heb  ystyried  llusgir  i  fewn  a  dysgir  yr 
athrawiaeth  farwol  mai  Duw  ydyw  awd- 
wr  pechod.  Meddwl  yr  Apostol  ydyw, 
Er  fod  y  Rhufeiniaid  wedi  bod  yn  weis- 
ion  i  bechod,  y  dylai  Duw  gael  y  di- 
olch  eu  bod  yn  awr  wedi  ufuddhau  o'r 


galon  iV  ffurf  o  athrawiaeth  a  draddod- 
wyd  iddynt.  Ofer,  wrth  gwrs,  ydyw 
amlhau  engreiôtiau  fel  hyn  ;  amiwg  yd- 
yw  i  bob  meddwl  deallus,  fod  yn  bos- 
ibl,  trwy  bwysleisiad  anmhriodol  inewn. 
darllen,  gam^esbonio  y  Gair  sydd  yn 
gludiedydd  y  meddwi  dw)rfol. 

Y  mae  yn  briodol  i  ofyn,  Pa  fodd  j 
gellir  ymgyrhaedd  at  y  gamp  o  ddar- 
Uen  fel  ag  i  roddi  i  bob  gair  ei  le  pri- 
odol  ei  hun,  mewn  trefn  i*r  frawddeg 
fod  yn  ddealladwy  ?  Yn  mhlith  peth- 
au  eraill,  y  raae  yn  rhaid  deall  yr  hyn 
a  ddarllenJr.  Oes  y  darllen  ydyw  hon, 
Y  mae  gweithiau  ein  prif  awdwyr,  meg- 
ys  Tennyson,  Dickens,  Thackeray,  &c.^ 
yn  cael  eu  darllen  yn  feunyddiol ;  a 
llawer  gwaith  yr  ydym  wedi  clywed 
bechgyn  Cymreig  yn  darllen  Ceiriog, 
Mynyddog,  Talhaiarn,  &c. ;  ond  y  maç 
Uwyddiant  y  personau  a  ddarllenant  yn 
ymddibynu  ar  eu  dealltwriaeth  o  fedd- 
wl  yr  awdwyr.  Pan  y  mae  Edwin 
Booth  yn  chwareu  ar  y  siage  un  o  g)an- 
eriadau  Shakspeare,  y  mae  y  cynrych- 
ioliad  byw  a  chywir  y  mae  yu  roddi  o- 
hono  yn  dangos  ei  fod  wedi  defnyddio 
pob  moddion  o  fewn  ei  gyrhaedd  i  dde- 
all  y  gwreiddiol.  Y  mae  ganddo  y 
cymeriad  wedi  ei  baentio  ar  ei  feddwl, 
ac  yn  ol  y  portread  hwn  y  mae  yn  ei 
actio  allan  nes  gwefreiddio  tyrfaoedd 
mawrion.  Felly  mewn  trefn  i  ddarllen 
y  Beibl  fel  y  gall  dynion  weled  y 
meddwl  yn  glir  ac  uniongyrchol,  y  mae 
yn  angenrheidiol,  yn  y  lle  cyntaf,  i 
gael  allan  feddwl  y  Beibl  ei  hun.  I 
ddeall  damegion  y  Testament  Newydd, 
y  mae  yn  rhaid  bod  yn  gyfarwydd  ag^ 
arferion  y  genedl  luddewig  mewn  ystyr 
masnachol,  gwladol,  a  chymdeithasol. 
Mewn  trefn  i  werthfawrogi  Epistol 
cyntaf  Paul  at  y  Corinthiaid,  y  mae  jra 
rhaid  myned  yn  ol  i  Corinth,  lle  y  cy- 
mysgid  arferion  cjrmdeithas  a  deddfau 
cydwybod  â*u  gilydd.  Y  mae  cyfar- 
wyddyd  âhanes  y  sectau  philosophydd- 
ol,  megys  y  Gnosticiaid  ac  eraill,  y  rhai 
ddysgent  athrawiaethau  ag  oeddynt  yn 
iiiweidiol  i'r  cymeriad  Cristionogol,  yn 
hoUol  angenrheidiol  er  deall  Ëpistolau 
loan  yr  Apostol.  Wedi  cael  y  gair  yvL 
glir  yn  ein  meddwl  ein  hunain,  y  mae 
yna  fantais  wedi  hyny  i'w  roddi  i  er« 
aill  fel  y  medrant  hwy  ei  weled.  Mewn 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


J?.  H.  Evans  a  Chymundeb, 


4r 


treíb  i  bwysleîsìo  j  gwirionedd  priodol 

mewn  adnod,  y  mae  parotoad  blaenor- 

ol  yn  angenrheidiol.     Y  mae  rhai  dyn- 

ion  yn  meddwl  mai  arwydd  o  wendid 

ydyw  parotoi  yn  mlaen  llaw,  ac  mai  y 

dyn  mwyaf  ydyw  yr  hwn  sydd  yn  myn- 

ed  at  y  llyfr  a'i  agor  a  darllen  yn  y 

blaen  y  lie  cyntaf  y  daw  iddo.     Ond 

gallwn  benderfynu  ar  un  peth,  mai  y 

dynion  mwyaf  ydyw  y  rhai  mwyaf  man- 

wl  yn  eu  parotoad.     Nis  gellir  darllen 

penod,  mwy  na  phregethu  pregeth,  neu 

draddodi  aiaeth  yn  dra  rhagoroi  heb 

baiotoad  rhag  llaw.    Bydded  o  ieiaf  i'r 

pregethwr    gofio   hyn    os  ydyw  am  i 

îwyddiant  goroni  ei  waith.     Pe  byddai 

yn  bcsibl  i  godi  o  iselder  diogi  ac  es- 

genlusdod  darllenyddiaeth  Ysgrythyrol 

i  safle  gwrteithiad  a  chysegredigrwydd, 

byddai  gwybodaeth  o'r  gwirionedd  nid 

yn  unig  yn  fwy  cyfFredin,    ond  hefyd 

yn  fwy  cywir  a  t>endithioi.     Byddai  yn 

fiiddiol  i  ni  gymeryd  Crist  fei  modeL 

Dorllenodd  yn  y  synagog  yn  Na^areth, 

nes  yr  oedd    **  iiygaid  pawb  yn  crafiu 

amo." 

»-•-« 

OYPFTRDDIAD  A'8  IBSU. 

'*  A'r  lesu  a  ddywedodd.  Rbyw  un  a  gyffyrddodd  & 
■i;  casys  mi  a  wn  fyned  rhinwedd  allan  o  honof."'» 
Loc  8 ;  46.  

Nid  hono  a  wasgaî  trwy'r  áy\îx  at  Gritt 

I  ({yfiẁrdd  a'i  wisg  amadferiad, 
Yw'runîg  un  afiach.  druenus  a  thrist. 

üa'dd  fendith  trwy  gyfiwrdd  ä  r  Ceidwad  ; 
Mae  crocsaw  bob  amser  i'r  truan  a'r  gwael 

1  ddyfed  at  Gritt  er  eu  llesu, 
A  thystia  mvrddiyoau  fod  rhinwedd  i'w  gael 

Trwy  ddod  i  gyfiyrddiad  â'i  lesu. 

Nîs  gwelir  ef  mwyach  yn  teithio  y  llawr, 

Tn  fynych  yn  nin  a  sychedig, 
I  wncnthur  daioni,  gan  weíthio  bob  awr 

Yn  achos  troseddwyr  coltedig  : 
Mae'r  lesu  yr  awrhon  ar  orsedd  y  nef, 

Mcwn  brì  a  gogoniant  annhraethol, 
Ood  dichon  trueinîaid  nesäu  ato  ef, 

A  derbyn  o'î  rinwcdd  iach&jl. 

O  fewn  i'r  YsgTythyr, — ond  chwílio  yn  hwn, 

Ceir  weíthiau  'r  uith  olwg  ar  lesu 
Nes  teimla  yr  cuog  oUyngdod  o'i  bwn, 

A'ì  galon  yn  dechreu  cynesu  ; 
Ceir  dyfod  at  lesu  mcwn  gweddi,  trwy.fiydd, 

A  chael  o'i  gymdeithas  hyfrydlon, 
A  mynych  amlygiad  o*i  gariad  a  rydd 

Tu  fcwn  i  adderchog  byrth  Seion. 

Rhaid  gwasgu  trwy'r  dyr&i  i  ddyfod  at  DdttW^ 

Rhyw  dyrfa  luosog  o  rwystrau — 
Y  byd  a'i  bleserau  deniadol  eu  rhyw, 

A  Satan  a'i  gyfirwys  ystry wiau ; 
Ymdrechwn«  gan  hyny.  £&tlì  bynag  yw'npla, 

Yn  iTyddiogf  at  Grist  i  ddynesu  ; 
Faint  bynag  y  w  'n  Ilafur,  mae'n  talu  yn  dda, 

Os  cafiwn  gyffyrddiad  ä'r  lesu. 
Vika,N,  Y.  J.  D.  Morgan. 


R.  H.  EVANS  JIl  CHYMUNDEB. 


Erthygl  IV. 

Gofyna  Mr.  Evans,  os  yw  trochi  yiv 
gwella  y  galon  ?  **  yna  trocher  pawb.  "* 
Addefaf,  bod  yn  ofynol  i  ddyn  ofalu' 
am  wneyd  y  piethau  sydd  yn  dda  ar  ei 
les.  Mae  yr  egwyddor  hon  yn  rhedeg 
drwy  holl  natur,  rhesymol  a  direswm  ; 
mae  yr  egwyddor  hon  yn  ein  cymell  i 
fyw  yn  grefyddol,  ond  nid  dyma  yr  un^ 
ig  na'r  brif  egwyddor  sydd  i  gymellr 
dyn  i  fyw  yn  grefyddol.  Cariad  at 
Dduw,  a'r  cariad  hwnw  yn  cynhyrfu^ 
ufudd-dod  i*w  orchymynion,  yw  yreg- 
wyddor  benaf  mewn  crefydd.  Yr  yd- 
ym  i  wneuthur  gorchymynion  Duw, 
nid  am  eu  bod  yn  llesoí  yn  unig,  ond' 
am  fod  Duw  yn  gorchymyn  i  ni  wneyd 
y  cyfryw  bethau.  Mynych  y  clywir 
bedydd  yn  cael  son  am  dano  mewn- 
ffordd  isel  ac  ysgafn,  am  nad  )rw  (medd» 
ir)  yn  bwnc  hanfodol  er  iachawdwr- 
iaeth.  Mae*r  iaith  yn  dangos  yr  eg- 
wyddor  waelaf,  iselaf,  a  mwyaf  annheil- 
wng.  Yr  wyf  yn  gwadu  mai  iachawd- 
wriaeth  yr  enaid  ydyw  y  pwnc  penaf  a: 
phwysicaf  mewn  crefydd,  er  mor  bwys- 
ig  ydyw ;  mae  gogoniant  Duw  yn  bwnc 
pwysicach  i  fod  o  flaen  meddwl  dyn 
na'i  les  ei  hunan.  Gorchymyn  penaf 
y  ddeddf  a*r  efengyl  ydyw,  **  Câr  yr 
Arglwydd  dy  Dduw,"  &c.,  a'r  ail,. 
"  Câr  dy  gymydog  fel  ti  dy  hun.*'  Ac 
mae  y  cariad  hwn  i  gael  ei  ddangos^ 
mewn  cadw  gorchymynion  Duw.  Nid 
ydym  i  fyned  at  grefydd  fel  Joab  at  yr- 
allor,  nid  er  mwyn  addoli,  ond  er  di- 
ogelwch.  Hunan-les  oedd  yn  ngolwg 
Joab,  am  hyny  ni  Iwyddodd  ei  amcan 
ef  ddim ;  lladdwyd  ef  er  iddo  ffoi  at  yr 
allor  am  ddiogelwch  ;  felly  y  gwneir  â. 
phob  un  y  mae  ei  les  ei  hun  yn  fwy  yn 
ei  olwg  nag  ufudd-dod  i  orchymynion 
Duw.  Mae'r  hen  ddyn  am  gael  ei 
wared  rhag  y  gosb  am  bechod,  ond  y 
mae*r  dyn  newydd  am  gael  ei  wared 
oddiwrth  ei  bechod.  **  Glanha  fì  oddi- 
wrth  fy  mhechod,"  ydyw  iaith  y  gwir 
Gristion.  **  Ond  gweddiwch  chwi 
droswyf  na  ddel  dim  o'r  pethau  hjm/ 
arnaf  fi,"  meddai  Simon.  Ar  yr  un 
pryd,  Mr.  E.,  fe  wnai  eich  trochí  le^ 


Digitized 


byGoogle 


4« 


R,  Ä  Evans  a  Chymundeb, 


[Mai, 


i'ch  calon  chwi.  "  Nid  er  mwyn  bwrw 
ymaith  fudreddi  eich  cnawd,  ond  er 
inwyn  ateb  cydwybod  dda  tuag  at 
Dduw."  Aeth  yr  eunuch  ar  hyd  ei 
íFordd  ei  hun  yn  llawen,  ar  ol  myned  i 
waered  i'r  dwfr.  Pan  y  mae  y  galon 
yn  cael  ei  heangu,  mae  yn  rhedeg  yn 
ffyrdd  gorchymynion  Duw.  Gwelsom 
lawer  yn  dyfod  i  fyny  o*r  dwfr  mewn 
teimlad  gorfoleddus,  ar  ol  ymostwng  i 
orchymyn  Pen  yr  Eglwys ;  ond  y  mae 
taenellu  ar  faban  yn  yspeilio  dyn  o'r 
llawenydd  hwn. .  Gwna,  Mr.  E.,  fe 
wna  ymostwng  les  i*ch  calon,  oblegid 
mi  gredaf  n^id  yw  wedi  myned  yn  rhy 
galed  eto.  Coíìwch,  Mr.  E.,  mai  y 
gofyniad  cyntaf  a  phenaf  i  chwi  a  mi- 
nau  ydyw,  nid  pa  beth  a  wna  les  i  mi  \ 
nid  pa  beth  sydd  yn  angenrheidiol  er 
iachawdwriaeth ;  ond  Pa  beth  sydd  yn 
angenrheidiol  er  ufudd-dod  i  Dduw  ? 
Yr  wyf  wedi  bod  yn  feithach  ar  y  pen 
hwn  nag  oeddwn  yn  fwriadu,  o  her- 
wydd  fy  mod  yn  casâu  yr  egwyddor 
a  ddangosir  mor  gyffredin,  sef  pwyso  a 
mesur  gorchymynion  Duw  yn  ol  eu  cy- 
sylltiad  neu  eu  hanghysylltiad  â'n  iach- 
awdwriaeth.g  Mae  yn  egwyddor  isel, 
wasaidd ;  ni  ddaeth  erioed  o'r  nef,  ac 
nid  â  byth  yno  ychwaith. 

Dywed  hefyd,  "  Y  gellid  meddwl 
mai  bedydd  ydyw  swm  a  sylwedd  y 
Testament  Newydd,  ac  mai  dyma  unig 
ddrws  y  nefoedd."  Dyma  ddarluniad 
eto  hollol  annheg  a  thwyllodrus  o'r 
Bedyddwyr.  Nid  ydym  ni  yn  gwneu- 
thur  bedydd  yn  unig  ddrws  i'r  eglwys 
ar  y  ddaear,  heb  son  am  ei  wneuthur 
yn  ddrws  i'r  eglwys  yn  y  nef.  Rhaid  î 
ni  gael  edifeirwch  a  flydd  o  flaen  bed- 
ydd  cyn  y  derbyniwn  ni  neb  i*r  eglwys 
isod.  Ond  gwna  Mr.  Evans  daenell- 
iad,  sef  ei  fedydd  ef,  yn  unig  ddrws  i'r 
«glwya  ar  y  ddaear,  ac  fel  canlyniad 
naturiol,  yn  ddrws  i*r  nef  ar  ol  marw. 
Nid  yw  y  Bedyddwyr  yn  rhoddi  dim 
pwys  ar  fedydd  yn  y  mesur  Ueiaf,  os  na 
l)jdd  ffydd  ac  edifeirwch  yn  ei  flaenori. 
Ònd  gwna  taenellwyr  ef  yn  ail-enedig- 
aeth  ;  gwnant  blant  yn  eu  bedydd  yn 
"  blant  i  Dduw,  aelodau  o  Grist,  ac  et- 
ifeddion  teyrnas  nefoedd,"  heb  na  ffydd 
nac  edifeirwch ;  ac  eto  i  gyd,  dyma  y 
bobl  sydd  yn  cyhuddo  y  Bedyddwyr  o 


wneuthur  gormod  o  fedydd  !  Rhoddi 
gormod  o  bwys  ar  fedydd  achosodd 
gyfnewidiad  yn  y  dull  a*r  deiliaid; 
aethant  i  gredu  oddiwrth  y  geiriau  yn 
loan  iii.  5,  fod  pob  dyn,  hen  ac  ieuanc, 
yn  golledig  heb  fedydd ;  felly  aed  i 
fedyddio  babanod,  rhag  y  buasent  yn 
marw  heb  eu  bedyddio,  a  thywelltid 
dwfr  ar  rai  afiach,  yn  eu  gwely,  pan  nas 
gellid  eu  trochi.  Yr  unig  beth  sydd 
yn  peri  i  ni  beîdio  synu  at  haerllug- 
rwydd  cyhuddiadau  ein  gwrthwyneb- 
wyr  ydyw,  cofio  fod  un  gwell  a  phur- 
ach  na  ni  wedi  ei  gyhuddo  yr  un  mor 
haerllug  ac  anghyfiawn. 

Peth  arall  ddy wed  ein  cyfaill  o  Wau- 
kesha,  yw,  "  Mai  y  dynion  mwyaf  pen- 
rhydd  eu  bucheddau  yw  y  rhai  sydd  yn 
cadw  mwyaf  o  swn  gyda  bedydd." 
Dyma  gyhuddiad  Ued  galed.  Dywed 
hefyd,  *'  ei  fod  wedi  dal  sylw  neillduol 
ar  hyn.' '  Mae  hyn  yn  ei  wneyd  byth 
yn  bwysicach,  a  dylai  fod  yn  nes  i'r 
gwirionedd.  Os  yw  sylw  **  neillduol  *' 
Mr.  Evans  mor  gibddall,  beth  all  fod 
ei  sylw  ö«neíllduol  ar  bethau?**  Mae 
y  cyhuddiad  hwn,  fel  eraill,  yn  haeriad 
beiddgar,  heb  sail  iddo,  a  dymunaf 
wneyd  sylw  o  hono  mewn  amddiffyniad, 
nid  i  mi  fy  hun  yn  gymaint,  er  ei  fod 
yn  cyffwrdd  â  mi,  gan  fy  mod  wedi  ys- 
grifenu  cryn  lawer,  ar  wahanol  adegau, 
ar  fedydd ;  ond  mae  yn  dal  perthynas 
â  rhai  o*r  cymeriadau  dysgleiriaf  a 
sangasant  bwlpudau  Cymru  neu  un 
wlad  arall.  Pwy  a  ysgrifenodd  yn  fẁy 
grymus  a  selog  dros  fedydd  na'r  Parch. 
Joseph  Harris,  Abertawe ;  John  Evans, 
Abercanaid  ;  R.  Ellis,  Sirhowy ;  ac  R! 
Jones,  Llanllyfni  ? — y  tri  cyntaf  yn 
gorphwys  oddiwrth  eu  llafur.  Meddaf, 
Pa  le  y  bu  cymeriadau  dysgleiriach 
na'r  pedwar,  heblaw  eraill  ellid  eu  hen- 
wi?  Yn  Lloegr,  hefyd,  cawn  A.  Ful- 
ler,  Abram  Booth,  Dr.  Gill,  Dr.  Gale, 
Carson,  Çaptist  Noel,  ac  hyd  yn  nod 
eich  ffrynd  Spurgeon,  a  jrsgrifenodd  ar 
fedydd,  ac  a  gafodd  wrthwynebiad  mor 
ff'yrnig  oddiwrth  daenellwyr  ag  a  gaf- 
odd  un  dyn  yn  yr  oes  hon.  Gofynaf, 
îe,  heriaf  chwi,  Mr.  Evans,  mor  belled 
ag  y  mae  hyny  yn  gweddu  i  mi,  i 
ddangos  rhagorach  dynion,  o  ran  cy- 
meriadau  moesol,  dysg,  a  galiu  medd- 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


R.  H.  Evans  a  Chymundeò. 


49 


yliol.  Ac  am  danom  ni,  yn  wlad  hon, 
efallai  íy  mod  i  a  Dr.  Parry  wedi  ys- 
grífenu  cymaint  a  neraawr  ar  y  pwnc, 
ac  mor  bell  ag  y  clywais  i,  gall  y  Dr. 
ddal  cyferbyniaeth  nid  yn  unig  â  chwi 
a  Dr.  Roberts,  ond  â'r  rhai  goreu  eu 
cymeriadau  a  fedd  y  corph  ;  ac  am  fy 
nghymeriad  fy  hun,  os  amddiffynaf  ef, 
gallaf  ddweyd  fel  Paul,  mai  chwi  a'ra 
gyrasoch  i  wneyd  ;  gan  hyny  rai  ddy- 
wedaf,  nad  oes  un  Methodist  yn  Araer- 
ica  a  all  ymflfrostio  mewn  gwell  cymer- 
iad,  na  dim  llawer  o  honynt  a  fedrant 
ddangos  cystal.  Buasai  ysgrifenu  fel 
hyn  yn  )anddangos  yn  ffol,  oni  bae  yr 
haeriad  brwnt  ac  anwireddus  o  eiddo 
R.  H.  Evans,  Heblaw  hyn,  pa  fodd  y 
gall  y  cyhuddiad  fod  yn  briodol  i'r 
rhai  sydd  yn  amddiffyn  bedydd  y  Tes- 
tament  Newydd,  heb  fod  yn  fwy  priod- 
ol  i'r  rhai  sydd  yn  yraosod  arnora,  gan 
ymdrechu  cynal  i  fyny  daenelliad  bab- 
anod,  yr  hon  sydd  ddefod  nas  gwyr  y 
Beibl  ddira  ara  dani  ?  Os  y  cyraeriad- 
au  gwaelaf  sydd  yn  ysgrifenu  ar  fed- 
ydd,  atolwg  ai  y  cymeriadau  goreu 
sydd  yn  ysgrifenu  ar  daenelliad  baban- 
od?  Dywed  ein  gwrthwynebydd  am 
y  rhai  selog  dros  fcdydd,  eu  bod  yn 
rhai  dibrofîad,  ond  raai  "  bedydd,  bed- 
ydd,  byth  a  hefyd,  sydd  ganddynt." 
Nid  wyf  yn  synu  na  chlywodd  hwynt 
yn  dweyd  eu  profîad  erioed  j  ac  y  raae 
0  fewn  terfynau  posiblrwydd  na  chlyw- 
sant  hwythau  erioed  mo  hono  yntau  yn 
dweyd  ei  brofiad ;  ond  nid  yw  hyny 
yn  profì  nad  oes  ganddo  ryw  fath  o 
brofiad.  Nid  yw  yn  beth  rhyfedd  i'r 
Bedyddwyr  beidio  dweyd  eu  profìad 
yn  ngwydd  Mr,  E. ;  mae  yn  naturiol 
fod  yn  well  ganddynt  gadw  eu  geraau 
na'u  bwrw  hwynt  allan  yn  rahob  man. 
Am  y  cyhuddiad  eu  bod  yn  son  llaw- 
er  am  fedydd,  sylwaf,  Nad  yw  corais- 
iwn  Crist  i'w  apostolion  ond  byr,  rhyw 
ddwy  adnod  ;  ond  raae  y  ddau  Efeng- 
ylwr  wedi  gosod  bedydd  i  mewn,  er  na 
ddarfu  i*r  un  o  honynt  son  ara  edifeir- 
wch.  Gwir  íod  edifeirwch  yn  ddeall- 
adwy,  er  na  enwir  ef ;  ond  nid  cael  ei 
adael  yn  ddealladwy  a  wnaeth  bedydd, 
ond  enwir  ef  yn  bendant ;  a  diamheu 
fod  yr  apostolion  yn  ei  bregethu  yn 
mhob  man ;  ac  mae  yn  well  pregethu 


fel  yr  apostolion  nag  fel  y  dynion  hyny 
a  gadwant  fedydd  allan  o  olwg  dynion. 
Pa  fodd  y  gall  dyn  bregethu  y  comis- 
iwn  yn  llawn  a  gonest,  heb  bregethu 
bedydd,  fel  rhyw  ran  arall  o  dreín  yr 
efengyl  ?  Mae  pob  rheswm  i  gredu  fod 
bedydd  yn  y  bregeth  gyntaf  a  bregeth- 
odd  Phylip  i*r  eunuch ;  pregethu  yr 
lesu  ddywedir  i  Phylip  wneyd  i  was 
Candace ;  a  phregethu  Crist  ddywedir 
iddo  wneyd  yn  Samaria ;  ond  mae  pre- 
gethu  bedydd  yn  gynwysedig  mewn 
pregethu  lesu  Grist,  oblegid  yr  oedd 
Phylip  yn  eu  bedyddio  yn  wyr  ac  yn 
wragedd,  ac  yn  eunuchiaid  hefyd  can 
gynted  ag  y  credent.  Dywed  Paul 
iddo  ef  '*  draddodi  holl  gyngor  Duw,"" 
ac  yr  wyf  fi  yn  sicr  fod  bedydd  yn  per- 
thyn  i  *'  holl  gyngor  Duw,"  gan  y  dy- 
wedir  am  ryw  ddynion  ar  ddechreuad 
Cristionogaeth,  fel  y  raae  yn  awr,  "  yn 
diystyru  cyngor  Duw,  heb  gyraeryd  eu 
bedyddio.*'  Ac  os  ydych  chwi,  Mr. 
E.,  yn  credu  fod  taenelliad  yn  fedydd 
Ysgrythyrol,  cyngorwn  chwi  iV  breg- 
ethu  ef  yn  aral.  Yr  wyf  fì  ara  wneyd 
hyny  heb  ofni  gwawd  neb.  Diolch  i 
Dduw  nad  wyf  fi  fel  y  gweinidog  hwnw 
yn  hen  eglwys  John  Bunysfh,  yn  cael  ei 
lyffetheirio  gan  daenellwyr  i  beidio  son 
ara  fedydd  yn  ei  bwlpud.  Gwel  yBed- 
yddwyr  ynddo  ddarluniad  o  gladdu  a 
chodi  y  Gwaredwr ;  ara  hyny  pregeth- 
ant  ef  byth  a  hefyd. 

Dywed  Mr.  E. :  "  Os  yw  bod  ya 
gaeth  gyraunwr  yn  gwneyd  dyn  ya 
fwy  sanctaidd,  yna  byddwn  am  fod  yin 
gaeth  gyraunwr  fy  hun."  Ateb.  Pe 
bae  yn  adnabod  ei  hun,  gallai  wybod  ei 
fod  yn  gaeth-gyraunwr  o'r  fath  waethaf. 
Ni  chyraunai  gyda  y  dyn  duwiolaf  ar  y 
ddaear  pe  bae  yn  ddifedydd ;  a  saith 
gwaeth  na  hyny,  ni  chaiff  y  naill  haner 
o  aelodau  bedyddiedîg  ei  eglwys  ei  hun 
gyraundeb  ganddo  1  ac  eto  yraffrostia 
ei  fod  yn  rhydd-gymunwr.  Nid  yw 
caethiwed  mewn  cymundeb  yn  helpio 
dyn  i  fod  yn  sanctaidd  ;  pe  felly  bydd- 
ech  chwi  yn  un  o'r  rhai  sancteiddiaf 
yn  y  byd,  Mr.  Evans. 

Dywed  ein  gwrthwynebydd,  "  na 
charai  ddweyd  dim  a  fyddo  yn  taflu  sar- 
had  ar  yr  enwad  parchus,"  eto  gofyna, 
**  Pa  beth  yw  brawdgarwch  caeth-gyra- 


Digitized 


byGoogle 


50 


Pwlpud  y  Wawr. 


[Mai, 


nnwyr  ond  rhagrith  ?"  ac  yr  ymddeng- 
ys  iddo  ef  •*  eu  bod  yn  hidlo  gwybed- 
yn  ac  yn  llyncu  camel ;"  *'  eu  bod  yn 
Thoddi  rawy  o  bwys  ar  gorph  yr  ordin- 
had  nag  ar  ei  henaid.'*  Peth  od  yw 
:Son  am  gorph  ac  enaid  i  ordinhad  gref- 
yddol.  Dywed  •*  yr  ymddengys  eu  bod 
yn  rhoddi  mwy  o  bwys  ar  íod  dyn  dan 
•ddwfr  na  than  ras  ;  eu  bod  yn  gwawd- 
io  bedydd  babanod,  ac  yn  coíieidio 
bedydd  marw  loan."  Ar  yr  un  pryd, 
sylwer,  "  nad  yw  yn  caru  dim  i  daflu 
sarhad  ar  yr  enwad  parchus."  Eto  dy- 
-wed,  "  fod  y  Bedyddwyr  am  dwyllo 
yn  fwriadol,  neu  eu  bod  yn  druenus  o 
anwybodus."  Gofyna,  Onid  oes  Ue  i 
:gredu  fod  Duw  yn  dweyd  wrth  gaeth- 
gymunwyr,  *'  Eich  bedydd  dwfr  a  gas- 
âodd  fy  enaid ;  mae  yn  faich  arnaf ; 
biinais  yn  ei  ddwyn  ?"  Geilw  y  Bed- 
yddwyr  )ni  "  Phariseaid  caeth-gymun- 
awl,  am  wrthod  i'w  haelodau  gymuno 
^ydag  enwadau  eraill."  Ond  cofier, 
nad  yw  y  cyfaill  caredig  yn  *'  caru  dy- 
weyd  dim  i  daflu  sarhad  ar  yr  enwad 
parchus.'*  Mae  yn  ofìdus  meddwl  ei 
fod  wedi  ei  orfodi  gan  rywbeth  i  ddy- 
weyd  cyraaint  o  bethau  nad  yw  yn  eu 
caru.  Wel,»  byd  y  gofìdiau  yw  y  byd 
hwn  \  ni  dreiwn  gydymdeimlo  â  Mr.  E. 
am  y  gofid  a  deimlodd  wrth  ysgrifenu 
•ei  erthyglau  ar  Gymundeb. 

Gan  fod  Dr.  Roberts  yn  gwneuthur 
ymosodiad  mor  galed  arnom  yn  y  Cyf- 
ailly  ac  yn  gwrthod  ein  hamddiffyniad 
o  honom  ein  hunain  yn  yr  un  cyhoedd- 
iad,  byddai  yn  burion,  er  mwyn  gwella 
y  diffyg,  i  newid,  drwy  i'r  Bedyddwyr 
roddi  benthyg  y  Wawr,  a  chymeryd 
"benthyg  y  Cyfailly  fel  y  gallont  weled 
y  ddwy  ochr  ;  gan  fod  gan  ddyn  ddwy 
glust,  dylai  roddi  un  i*r  ymosodwr,  a 
chadw  y  Uall  i'r  amddiffynwr.  Gwelaf 
yn  y  Drych  fod  y  Parch.  E.  Davies, 
Waterville,  yn  cwyno  yn  erbyn  golyg- 
ydd  y  Cyfaill  am  yr  un  peth  ;  ond  ys- 
tyriwyf  fod  gan  y  Bedyddwyr  lawer 
mwy  o  achos  i  gwyno  o  herwydd  ym- 
ddygiad  y  golygydd  tuag  atynt  fel  en- 
wad.  Diolchwn  nas  gellir  ymosod  ar- 
nom  yn  awr  drwy  un  ffordd  mwy  creu- 
lon  na  thrwy  y  wasg  a*r  pwlpud. 

W.    JONES. 


PWLPUD  Y  WAWR. 


Y  Darlun  Teg  o  Sant, 

PRIGBTH  NEWYDD    GAN    Y  PARCH.    CHAS     H. 
SPURGBON. 

*'  Fy  nfaroed  a  ddilfnodd  ei  gerddediad  ef : 
cedwais  ei  ffordd  cf,  ac  ni  wyrais  Nid  ydwyf 
chwaith  yn  cilio  oddiwrth  orcbymyn  ei  wefos- 
au  ef :  hoíTais  eiriau  ei  enau  ef,  yn  fwy  na*m 
hymborth  angenrheidiol." — Job  xxiii.  ii,  12. 

Fel  hyn  y  mae  Job  yn  siarad  am 
dano  ei  hun ;  nid  mewn  ffordd  o  ym- 
ffrost,  ond  mewn  ffordd  o  amddiffýn- 
iad.  Eliphaz  y  Temaniad  a'i  ddau 
gydymaith  a  ddygasent  gyhuddiadau 
neiUduol  yn  erbyn  cymeriad  Job ;  o 
achos  y  gwelent' ef  yn  y  fath  drueni 
blin,  tybient  fod  ei  adfyd  wedi  ei  an- 
fon  fel  cosb  am  ei  bechod,  ac  am  hyny 
credent  mai  rhagrithiwr  ydoedd,  yt 
hwn  o  dan  fantell  o  grefydd  a  arferai 
drais  a  gormes. 

Awgrymasai  Zophar  fod  drygioni  yn 
felus  yn  ngenau  Job,  a'i  fod  wedi  cudd- 
io  camwedd  o  dan  ei  dafod.  Cyhudd- 
odd  Eliphaz  ef  o  fod  yn  annhrugarog 
wrth  y  tlawd,  a  meiddiodd  ddyweyd, 
"  Cymeraist  wystl  gan  dy  frawd  yn 
ddiachos,  a  diosgaist  ddillad  y  rhai 
noethion."  Yr  oedd  y  peth  diweddaf 
hwD,  oddiwrth  ei  anmhosiblrwydd,  yn 
cael  ei  fwriadu  i  ddangos  ei  ymddygiad 
eithafol  gwael  y  cam-farnai  efe  fod  Job 
yn  ei  feddu.  Pa  fodd  y  diosgai  efe  y 
rhai  noethion  ?  Mae  yn  eglur  ei  fod  yn 
ergydio  ar  antur. 

Yn  gymaint  nas  gallasai  efe  na'i  gym- 
deithion  ddarganfod  unrhyw  gamwedd 
amlwg  yn  Job,  ar  yr  hwn  y  gallasent 
ddodi  bys  yn  uniongyrchol,  dechreuas- 
ant  ei  bardduo  ef  ar  y  dde  a'r  aswy  a'u 
cyhuddiadau  disail.  Gwnaethant  i 
fyny  mewn  gwenwyn  yr  hyn  oedd  yn 
ddiffygiol  yn  eu  prawf  i  ategu  eu  cy- 
huddiadau.  Teimlent  yn  sicr  y  rhaid 
fod  rhyw  bechod  màwr  ynddo  i  dynu 
i'w  ran  y  fath  drallodion  anghyffredin, 
a  thrwy  ei  daro  drosto  i  gyd,  gobeìth- 
ient  gyffwrdd  â'r  man  dolurus.  Gad- 
awer  iddynt  i  fod  yn  thybudd  i  ni  i 
beidio  byth  i  farnu  dynion  oddiwrth  eu 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Pwlpud  y  Wawr. 


51 


hamgylchiadau,  a  byth  i  gasglu  y  rhaid 
fod  dyn  yn  ddrwg  o  achos  ei  fod  wedi 
syrthio  o  gyfoeth  i  dlodi.  Yr  oedd 
Job,  modd  bynag,  yn  ymwybodol  o'i 
ddiniweidrwydd,  ac  yr  oedd  yn  ben- 
derfynol  i  beidio  rhoddi  ffordd  iddynt. 
Dywedodd,  '*  Ond  y.rhai  yn  asio  cel- 
wydd  ydych  chwi ;  meddygon  diddym 
ydych  chwi  oli.  O,  gan  dewi  na  thaw- 
ech,  a  hyny  a  fyddai  i  chwi  yn  ddoeth- 
ineb."  Tmladdodd  y  frwydr  yn  wir 
ddynol,  nid  efallai  heb  ychydig  o  ar- 
ddangosiad  o  dymer  a  hunan-gyfìawn- 
der,  ond  er  hyny  gyda  llawer  llai  o  bob 
un  0  honynt  na  fuasai  yr  un  o  honora 
ni  yn  ei  ddangos  yn  yr  un  amgylchiad- 
«u,  a  phe  buasem  yn  gyfartal  ymwyb- 
odol  o  ddiniweidrwydd  perffaith.  Y 
mae  efe  yn  y  rhan  hon  o'i  hunan-am- 
ddiffyniad  wedi  tynu  darlun  teg  o  ddyn 
^erffaith  ac  unìawn  ger  bron  Duw.  Y 
mae  wedi  rhoddi  o'n  biaenau  y  ddelw 
y  dyiem  ymdrechu  tebygoli  iddi.  Yma 
mae  y  safon  uchel  at  yr  hon  y  dylai 
pob  Cristion  ymdrechu  cyrhaedd  ;  a 
dedwydd  yw  yr  hwn  a'i  cyrhaeddo. 
Dedwydd  ydyw  efe  mewn  awr  o  drall- 
od,  os  y  camgyhuddir  ef,  a  fo  yn  alluog 
i  ddweyd  gyda  chymaint  o  wirionedd 
a'r  patriarch,  '*  Fy  nhroed  a  ddilynodd 
eî  gerddediad  ef :  cedwais  ei  ffordd  ef, 
ac  ni  wyrais.  Nid  ydwyf  chwaith  )m* 
ciHo  oddiwrth  orchymyn  ei  wefusau  ef ; 
hoffais  eiriau  ei  enau  ef  yn  fwy  na'm 
hyroborth  ángenrheidiol." 

Mae  amaf  eisiau  i  chwi  yn  gyntaf 
sylwi  ar  y  darlun  o  fywyd  sanctaiddjob^ 
fel  y  galloch  ei  wneyd  ef  eich  cynllun. 
Wedi  i  mi  wneyd  hyn,  edrychwn  ych- 
ydîg  islaw  yr  arwyneb,  gan  ofyn,  "  Pa 
ioàá  y  galluogwyd  ef  i  arwain  y  fath 
fywyd  gogoneddus  a  hwn  ?  Ar  ba  ym- 
boTth  y  darfu  y  patriarch  hwn  ymddig- 
-oni  fel  y  bu  iddo  gynyddu  mor  anghy- 
ftedin?"  Oanfyddwn  yr  atebiad  yn 
ein  hail  benawd — cynaliaeth  sanctaidd 
Job — **  Hoffais  eiriau  ei  enau  ef  yn  fwy 
na'm  hymborth  angenrheidiol."  Boed 
iddo  ef  yx  hwn  a  weithiodd  y  fath  am- 
ynedd  a  didwylledd  yn  Job,  trwy  y 
myfyrdod  hwn,  ddysgu  i  ni  rin- 
weddau  cyffelyb,  trwy  nerth  yr  Ysbryd 
Olan. 

I .   G€ulewch  i  m'  eistedd  i  lawr  oflaen 


y  dariun  hwn   o  fywyd  sanctaidd  Job ; 
mae  yn  werth  myfyrdod  dwys. 

1 .  Sy Iwn  fodjob  yn  barhaus  yn  ddyn 
oedd  yn  ofni  Duw  ac  yn  rhodto  yn  ol  y 
rheol  ddwyfol,  Yn  y  geiriau  o*n  blaen 
mae  yn  aros  llawer  ar  bethau  Duw — 
"ei  gerddediad  ef,"  "  ei  ffordd  ef," 
**  gorchymyn  ci  wefusau  ef,'*  *'  geiriau 
ei  enau  ef."  Yr  oedd  efe  yn  nodedig 
fel  un  oedd  yn  "  ofni  Duw  ac  yn  cilio 
oddiwrth  ddrygioni."  Gwyddai  mai 
Duw  oedd  yr  Arglwydd.  a*i  fod  yn 
haeddu  cael  ei  wasanaethu,  ac>  oblegid 
hyny  yr  ocdd  efe  yn  byw  yn  ufudd  i'w 
gyfraith,  yr  hon  oedd  yn  ysgrifenedig 
ar  ci  gydwybod  oleuedig.  Ei  ffordd 
efoedd  ffordd  Duw;  dewisodd  y  cwrs 
hwnw  yr  oedd  Duw  wedi  ei  orchymyn. 
Nid  oedd  efe  yn  ceisio  ei  ddedwydd- 
wch  ei  hun,  na  chario  allan  ei  ewyllys 
ei  hun  ;  ac  nid  oedd  chwaith  yn  dilyn 
helynt  yr  amseroedd,  nac  yn  cydym- 
ffurfio  â  chredoau  ac  arferion  yr  oés  yr 
oedd  yn  byw  ynddi ;  nid  oedd  ffasiwn 
nac  arferiad  yn  ddim  iddo  ef ;  ni  wydd- 
ai  yr  un  rheol  ond  ewyllys  yr  Hollallu- 
og.  Pa  un  bynag  ai  fydd  y  ffordd  yn 
arw  neu  lefn,  i  fyny'r  bryn  neu  lawr  y 
dyffryn,  trwy  borfeydd  gwelltog  neu 
ddiffaethwch  Ilosgedig,  lx>ed  i  ffordd 
Duw  fod  eicli  ffordd  chwi.  Lle  bo  col- 
ofn  oleu  ei  ragluniaeth  yn  arwain, 
byddwch  yn  sicr  o  ddilyn,  a  Ile  y 
byddo  ei  osodiadau  sanctaidd  yn  gor- 
chymyn,  ewch  yno  ar  unwaith.  Gof- 
ynwch  i'r  Arglwydd  i  ganiatau  i  chwi 
glywed  ei  Ysbryd  yn  llefaru  fel  Ilais  o'r 
tu  ol  i  chwi,  *'  Hon  yw  yffordd,  rhod- 
iwch  ynddi.'*  Mor  fuan  ag  y  gweloch 
oddiwrth  yr  Ysgrythyrau,  neu  oddiwrth 
gydwybod,  neu  oddiwrth  ragluniaeth, 
beth  yw  ewyllys  yr  Arglwydd,  gwnewch 
frys,  ac  nac  oedwch  i  gadw  ei  orchym- 
ynion. 

2.  Gadewch  i  ni  ystyried  brawddeg 
gyntaf  Job.  Dywed,  "  Fy  nhroed  a 
ddilynodd  ei  gerddediad  ef."  Mae  yr 
ymadrodd  hwn  yn  gosod  allan  ofal 
mawr.  Yr  oedd  efe  wedi  gwylied  holl 
symudiadau  Duw  ;  hyny  ydyw,  yr  oedd 
efe  wedi  bod  yn  fanwl  gyda  golwg  ar 
neillduolion,  gan  sylwi  ar  bob  gorchy- 
myn,  yr  edrychai  efe  arnynt  fel  yn 
dwyn  arwyddlon  ol  traed  a  wnaethai  yr 


Digitized 


byGoogle 


s« 


Pw^ud  y  Wawr. 


[Mai, 


Arglwydd  iddo  ef  i  osod  ei  droed  yn- 
ddo ;  gan  yst)rried  hefyd  pob  ryw  ronyn 
yn  esiampí  fawr  ei  Dduw ;  canys  mor 
belled  ag  y  gellir  efelychu  Duw,  efe  yw 
esiampl  fawr  ei  bobl ;  fel  ag  y  mae  efe 
yn  dweyd,  **  Byddwch  sanctaidd,  can- 
ys  sanctaidd  ydwyf  fi ;"  ac  eto,  "  Bydd- 
wch  berífaith,  fel  mae  eich  Tad  yr  hwn 
sydd  )m  y  nefoedd  yn  berffaith." 

Yr  oedd  Job  wedi  sylwi  ar  gerdded- 
iad  cyfiawnder  Duw,  fel  y  byddai  yn 
gyfìawn  ;  cerddediad  ei  drugaredd,  fel 
y  byddai  yn  dosturíol  a  thrugarog; 
cerddediad  ei  baelfrydedd,  fel  nabydd- 
ai  byrh  yn  euog  o  gybydd-dra  neu  ddi- 
Gyg  haelioni ;  a  cherddediad  gwirion- 
edd  Duw,  fel  na  byddai  iddo  byth 
dwyllo.  Yr  oedd  wedi  gwylied  cerdd- 
ediad  maddeugarwch  Duw,  fel  y  galiai 
faddeu  i'w  wrthwynebwyr ;  a  cherdd- 
ediad  ei  ddaioni,  fel  y  gallai  yntau 
wneyd  da,  a  chyfranu  yn  ol  ei  allu  i'r 
rhai  oll  y  bo  angen  arnynt.  Mewn  can- 
lyniad  i  hyn,  daeth  efe  yn  Uygaid  i'r 
deillion,  ac  yn  draed  i'r  cloffion ;  gwar- 
edodd  efe  y  tlawd  a  fyddai  yn  llefain, 
a'r  amddifad  a'r  hwn  nad  oedd  ganddo 
neb  i'w  gynorthwyo.  Bendith  jrr  hwn 
oedd  ar  ddarfod  am  dano  a  ddaeth  ar- 
no,  a  pharodd  i  galon  y  weddw  ganu 
gan  orfoledd.  Sylwer  yma  fod  yr  ym- 
adrodd  yn  meddu  rhywbeth  ynddo  o 
ymlyniad;  lleíara  am  gymeryd  gafael 
yn  ngherddediad  Duw.  Mae  y  syniad 
yn  gofyn  am  gael  ei  egluro  gan  yr  eg- 
lurhad  cynwysedig  yn  yr  ymaîdrodd 
gwreiddioi.  Rhaid  i  chwi  fyned  i  fan- 
au  mynyddig  i'w  ddeaiL  Mewn  ffyrdd 
geirwon  iawn  gaiiai  persòn  rodio  yn 
weli  trwy  fod  yn  droednoeth.  Oedd- 
wn  weithiau  yn  tosturio  wrth  ferched 
yn  Mentone  ddeuent  i  iawr  ar  hyd  iie- 
oedd  geirwon  y  mynyddoedd  yn  droed- 
noeth,  gan  gario  beichiau  trymion  ar  eu 
penau,  ond  peidiodd  fy  nhosturi  tuag 
atynt  pan  y  sylwais  fod  gan  y  rhan  fwy- 
af  o  honynt  bär  ardderchog  o  esgidiau 
ar  l)en  y  fasged ;  a  chanfyddwn,  fei  y 
gwyiiwn  hwynt,  y  gaiiasent  hwy  sefyii 
lie  y  ilithrwn  i,  oblegid  fod  eu  traed  yn 
cymeryd  gafaei  yn  y  graig,  braidd  fei 
pâr  arali  o  ddwyiaw.  Galiasent  sefyli 
yn  ddiogei  yn  droednoeth,  a  dringoyn 
hawdd  mewn  lieoedd  na  fuasent  byth 


yn  gaiiu  gydag  esgidiau  fei  yr  eiddom 
nL  Mae  gan  y  Dw)rreinwyr  aliu  i  afaei 
gyda  eu  traed  ag  yr  ydym  ni  yn  ym- 
ddangos  o  fod  wedi  ei  golii,  o  ddiffyg 
arferíad.  Arabiad,  wrth  gymeryd  saf- 
le  benderfynoi,  a  ymddengys  yn  gafael- 
yd  yn  y  ilawr  gyda  ei  fodiau.  Dywed 
Roberts  wrthym  yn  ei  '*  Egluriadau  " 
tra  adnabyddus,  "  fod  Dwyreinwyr,  yn 
lie  plygu  i  godi  rhywbeth  a'u  bysedd, 
yn  gaiiu  ei  godi  i  fyny  a'u  l>odiau  ;  a 
dywed  am  droseddwr  wedi  ei  dded- 
frydu  i  gaei  tori  ei  ben,  ei  fod  mewn 
trefn  i  ailu  sefyii  yn  gadarn  pan  ar 
farw,  jrn  gafaelyd  mewu  prysgwydden 
gyda  ei  droed.*' 

Tystia  Job  iddo  ymafiyd  yn  ngherdd- 
ediad  Duw,  a  thrwy  hyny  sicçhau  iie 
cadarn  i  sefyil  arno.  Yr  oedd  yn 
meddu  gafael  cryf.mewn  sancteidd- 
rwydd,  hyd  yn  nod  fei  y  dywedai  Da- 
fydd,  **Glynais  wrthdy  dystioiaethau.'' 
Mae  y  dysgedig  Dr.  Good  yn  cyfieithu 
y  geiriau,  "  Yn  ei gerddcdicul yr  hoeliwn 
\rivet)  fy  nhraed.'*  Yr  oedd  am  eu 
gosod  mor  gadarn  yn  oi  troed  gwirion- 
edd  a  chyfìawnder  fei  pe  buasent  wedi 
eu  hoeiio  yno,  gan  mor  gadarn  oedd  ei 
afaei  yn  y  ífordd  sanctaidd  a  ddewisas- 
ai  ei  gaion. 

Dyma  yn  gywir  sydd  arnom  ni  eisiau 
î  wneyd  gyda  goiwg  ar  sancteiddrwydd 
— rhaid  i  ni  deimio  yn  ei  gylch  gyda 
chydwybod  dyner,  er  gwybod  yn  mha 
le  y  mae,  a  phan  yr  adnabyddom  ef, 
ymafiyd  ynddo  gyda  gafaei  sicr,  a  dai 
ynddo  fel  am  ein  b)rwyd.  Mae  ffordd 
sancteiddrwydd  yn  aml  yn  arw,  a  cheis- 
ia  Satan  ei  gwneyd  yn  iiithrig  iawn ;  ac 
os  na  ailwn  gymeryd  gafaei  yn  ngher- 
ddediad  Duw,  bydd  i  ni  iithro  yn  fuan 
â'n  traed,  a  dwyn  niwed  mawr  arnom 
ein  hunain,  a  dianrhydedd  ar  ei  enw 
sanctaidd  ef.  Anwyiyd,  i  wneyd  i  fyny 
gymeriad  sanctaidd,  rhaid  meddu  ym- 
iyniad  di-ildio  mewn  didwyliedd  a  duw- 
ioldeb.  Rhaid  i  chwi  beidio  bod  yn 
un  y  gcllir  ei  chwythu  oddiar  ei  drcud 
gan  obaith  caelychydig  elw,  neu  gan  an- 
adi  fygythicdig  dyn  annuwioi ;  rhaid  i 
chwi  sefyii  ya  gadarn  a  diysgog,  a  sef- 
yii  yn  erbyn  pob  pwysau  a  gweniaeth ; 
riiaid  i  chwi  afaei  a  chydio  yn  ngor- 
chymynion  yr  Argiwydd,  ac  aros  yn- 


Digitized 


byGoogle 


i88o.I 


Antfyttnaethau. 


53 


ddynty  ac  wedi  eich  hoelîo  wrthynt. 
Sefydlog  ydyw  un  o'r  milwyr  goreu  yn 
tnyddin  T^rwysog  Emmsuiuely  ac  un  o'r 
rbiai  mwyaf  cyfaddas  i  ymddiried  iddo 
arwyddion  ei  gatrawd.  **Wedi  gor- 
phen  pob  peth,  sefyll." 
(7  òarhau.) 


AMRYWIAETHAU. 


CREFYDD  A  MOESOLDEB. 

GAN  DR.  CIEFNI  PAltRY. 

Atebiadi  Ofyniad  WilUam  J.  Thamas^ 
Delta^  yn  y  rhifyn  diweddàf  a'r  Wàwr. 

Moesoldeb,  mewn  ystyr  priodol,  yw 
ymddygiad  ymarferol  a  rhinweddol, 
rhwymedig  ar  ddeiliad  llywodraeth  foes- 
ol,  cydymflfurfiol  â'r  rheol  osodedig, 
nen  ddeilliedig,  o'natur  y  berthynas  a 
fodola  rhwng  y  cyfryw  ddeiliad  a'r 
Iljrwydd,  ac  a'u  gyd-ddeiliaid.  Mewn 
ystyr  ehelaeth  ac  eang,  mae  moesoldeb 
yn  cynwys  yr  ymddygiad  a  rwymir  gan 
y  ddeddf  foesol  ar  ddyn,  i  garu,  gwas- 
anaethu,  ac  addoli  Duw,  ac  amcanu,  yií 
ei  boll  symudiadau,  fod  yn  ffynonell 
daioni  a  dedwyddwch  ei  gyd-ddynion. 
Rhwymedigaeth  moesoldeb  yw,  y 
berthynas  y  saif  dyn  ynddi  yn  ei  gy- 
sylltiad  â  Duw  ac  â'i  gyd  ddyn.  Safon 
moesoldeb  yw,  synwyr  moesol  dyn,  â'r 
hwn  y  dodrefhwyd  ef  gan  Dduw,  i  ad- 
nabod,  dimad,  a  theimlo,  y  gwahan- 
iaeth  rhwng  y  da  a'r  drwg,  i  anghym- 
eradwyo  y  drwg,  a  chydymíFurfìo  â'r 
da.  Rheol  moesoldeb  yw,  y  ddeddf 
roddedig,  haill  ai  yn  reddfol  yn  ei  nat- 
ur  foesol,  neu  ynte  yn  drosglwỳddiadol 
mewn  datguddiad.  Yn  y  goleuni  hwn, 
moesoldeb  yw  cydjonffurfiad  â  deddf 
fòesol  a  geir  301  cael  ei  dysgu  mewn 
natur,  neu  ynte  yn  nghyfraith  Moses, 
jT  hon  a  elwir  y  D^g  Gorchjrm^m.  Y 
mae  yn  bosibl  mai  oddiwrth  gyfraith 
Moses,  yn  y  Deg  Gorch)rmyn,  fel  rhe- 
ol  ymddygiad,  y  tarddodd  y  gair  moes- 
oldeb.  Golyga  y  gair  Groeg  ethos  (o'r 
hwn  y  tardd  y  gair  Seisonig  ethics^  yr 
hwn  a  olyga  foes-ddysg,  neu  athraw- 


iaeth  moesau)  eisteddle  neu  drigle,  yna 
ffijaìonell,  iawn-ymddygiad  neu  fiichedd 
rinweddol.  Mewn  synwyr  príodol  a 
syml,  moesoldeb  yw  cydjnnffurfiad  man- 
wl  a  pherffaith  â  hawliau  deddf  rhin- 
wedd,  daioni  a  phurdeb,  yií  cael  ei 
rwymo  gan  y  berthynas  y  saîf  dyn  yn- 
ddi  â'r  byd  moesol,  fel  creadur  rhes- 
ymol  a  chyfrifoL  Mae  rhwymau  moes- 
oldeb  yn  cyrhaedd  dros  bawb,  a  thros 
bob  gallu  a  thuedd,  anianol  ac  ysbryd- 
ol,  sydd  yn  perthyn  i  bawb.  Yn  gyson 
ag  egwyddorion  moesoldeb  y  try  t^mg- 
ed  dyn  yn  y  fam  fawr.  Eto  nis  gall 
moesoldeb  gadw  dyn  i  fywyd  tragyw- 
yddol,  oblegid  hawlia  deddf  moesoldeb 
gydymffurfìad  perffaith,  yr  hyn  na  cheir 
mewn  dyn  Uygredig  cr  y  cwymp. 

Eto,  mewn  yst^rr  is-raddol  ac  arferol, 
golyga  moesoideb  ymarweddiad  rhydd 
oddiwrth  ddrygau  ysgeler,  neu  feiau 
gwaradwyddus ;  neu  fywyá  allanol  dyn 
yn  rhydd  oddiwrth  jrr  h)m  sydd  yn 
tramgwyddo  synwyr  a  theimlad  llednais 
a  choeth.  Dyn  moesol  yw  dyn  rhydd 
oddiwrth  yr  hyn  a  gondemnir  gan  syn- 
wyr  pur  a  chwaeth  dda ;  ac  a  gymer- 
adwyir  gan  yr  elfenau  hyn  o  ragoroldeb 
mewn  cymdeithas.  Dyna  yr  hyn  a 
ddeallwn  wrth  y  gair  moesoldeb. 

Ond  beth  yw  crefydd  ?  Yn  atebiad 
i'r  cwestiwn  hwn  :— Crefydd  ydyw  y 
drefh  neu  y  cynllun  trwy  yr  h)m  y 
gweithir  moesoldeb  allan  mewn  ymar- 
feríon  duwiol,  neu  ^rmarferíon  yn  ol 
Duw.  Mae  crefydd,  o  angenrheid- 
rwydd,  yn  tybied  rhyw  dduw  yn  brif 
wrthddrych  ^rr  ymddygiad,  a  phrif  nod 
cyfeiriad  y  bywyd.  Moesoldeb  ydyw 
rhwymedigaeth  yr  ymddygiad,  a  chref- 
ydd  yw  dadblygìad  yr  ymddygiad, 
gydag  amcanion  i  ryngu  bodd  y  duw  a 
ddelir  gan  y  dyn  yn  wrthddrych  penaf 
ei  fywyd. 

Mae  crefydd  yn  ymranu  yn  ddwy  el-* 
fen — naturiol  2JC  ysbrydoL  Crefydd  yn 
cael  ei  ífurfio  a'i  llunio  wrth  oleuni  nat- 
ur,  gan  reswm  djmol,  yw  y  naiU ;  ond 
crefydd  yn  cael  ei  gorchymyn  a*i  dysgu 
i'r  dyn  gan  ddatguddiad  dwyfol  yw  y 
Uall.  D)rma  yr  un  ysbrydol.  Y  mae 
crefydd  ddatguddiedig  yn  gwîsgo  dau 
gymeriad :  Y  gref)rdd  luddewig  a  ddys- 
gir  )m  yr  Hen  Destament,  a'r  grefydd 


Digitized 


byGoogle 


54 


Amywiiíethau. 


[Mai, 


Grìstionogol  a  dd^rsgir  yn  y  Testament 
Newydd.  Mae  y  ddwy  )m  dysgu  moes- 
oldeb  i'r  byd  ;  ond  y  mae  dysgeidiaeth 
y  Testament  Newydd  ar  foesoldeb  yn 
uwch,  yn  gyílawnach,  ac  yn  fwy  manwl 
ac  ysbrydol.  Yn  jrr  olwg  hon,  nid  ell- 
ir  actìo  moesoldeb  yn  ei  raddau  uwchaf 
a  llawnaf,  a  phuraf,  ond  trwy  weithio 
allan  grefydd  y  Testament  Newydd ; 
oblegid  lesu  Grist  yyr  yr  esboniwr  per- 
ffeithiaf  ar  hawliau  moesoldeb ;  a'i  gy- 
meriad  ef  yw  safon  perffeithiaf  moesol- 
deb ;  a'i  fywyd  ef  ^rw  y  dadblygiad  per- 
ffeithiaf  o  foesoldeb.  Pan  mae  moes- 
oldeb  yn  gojyn  cydymffurfìad  dyn  â'i 
egwyddorion  trag)rwyddol,  y  mae  cref- 
ydd  3m  galluogi  dyn  i  wneyd  hyny, 
trwy  ddatguddio  y  rheolau  yn  eglur 
iddo,  ei  gynhyrfu  i  gydymdeimlo  â 
hwynt,  a'i  g)morthwyo  i'w  dilyn. 
Mewn  moesòldeb,  teimlo  mae  y  dyn ; 
ond  mewn  crefydd,  canfod  y  mae.  Mae 
y  gair  Groeg  am  grefydd  yn  arwyddo 
hyny — thresheia;  yr  hwn  sydd  yn  gol- 
ygu  sylwi  neu  weled  ;  neu  observance  y 
Saeson.  Mae  ethos — moesoldeb — yn 
arwyddo  chwilio  peth  allan  o'i  loch- 
es,  a  hyny  trwy  deiralo,  a  chasglu,  a 
phenderfynu  y  gwersi  a  godant  o  ber- 
thynas  dyn  â  phethau  eraiU  ;  pryd  mae 
thresheia — crefydd — yn  arwyddo  sylwi, 
canfod,  a  gweíed  y  gwersi  yn  cael  eu 
gosod  yn  eglur  ger  bron.  Gwyr  pawb 
fod  gweled  yn  rhagorì  Uawer  iawn  ar 
ymbalfalu  am  yr  hyn  a  geisir.  Ym- 
balfalu  am  yr  Arglwydd  y  mae  y  moes- 
ddysgydd,  yn  ngoleuni  natur  a  rheswm; 
ond  gweled  Duw  a  phethau  ysbrydol  y 
mae  y  Cristion  cywir  yn  ngoleuni  ei 
grefydd.  Felly  nid  )rw  moesoldeb  yn 
cymeryd  i  mewn  ysyniad  o  ffydd,  eithr 
yn  gorwedd  ar  reswm ;  pryd  y  mae 
crefydd  yn  ymgodi  uwchlaw  rheswm, 
ar  adenydd  ffydd.  Rheswm  yn  teimlo 
natur  yw  moesoldeb  ;  a  ffydd  yn  gwel- 
ed  Duw  yw  crefydd.  Mae  y  sylwadau 
uchod  yn  dysgu  y  gwahaniaeth  rhwng 
crefydd  a  moesoldeb,  yn  nghyda'r  cy- 
sylltiad  sydd  rhyngddynt. 

I .  Ygwahaniaeth  sydd  rhyngddynt,  — 
Mae  sylfaen  moesoldeb  yn  y  berthynas 
sydd  rhwng  dyn  a  Duw,  ac  a'i  gread- 
uriaid  ;  ond  y  mae  sylfaen  crefydd  yn 
angen  naiur  ysbrydol  dyn,  fel  creadur 


addolgar.  Rheol  moesoldeb  yw  déddf 
natur  foesol  y  dyn ;  ond  rheol  cref- 
ydd  yw,  y  datguddiad  dwyfol  o  ew- 
yllys  benarglwyddiaethol  Duw.  Saf- 
on  moesoldeb  yw,  synw)rr  moesol  dyn 
perffaith ;  eithr  safon  crefydd  yw,  gor- 
chymynion  Duw  yxx  ei  ewyllys  ddat* 
guddiedig.  Deiliad  moesoldeb  ^rw, 
creadur  rhcsymol;  eithr  deiliad  cref- 
ydd  )rw,  y  creadur  newydd  yn  Nghrìsl 
lesu.  Gwobr  moesoldeb  yw,  cymerad- 
wyaeth  cydwybod  o  weithrediadau 
moesol  y  dyn  ;  ond  gwobr  crefydd  yw, 
cymeradwyaeth  Duw  o  berson  y  dyn, 
trwy  ei  ffydd  yn  Nghrist  lesu.  Mae  y 
gwahaniaeth  i'w  weled  yn  eglur  wrth 
ystyried  y  pethau  uchod. 

2.  Y  cysylltìad  sydd  rhyngddynt, — 
Mae  crefydd  yn  cymeradwyo  moesol- 
deb  fel  rheol  bywyd  allanol  dyn ;  )m 
dyrchafu  dyn  i  diriogaeth  y  moesoldeb 
uchaf,  ac  yn  dangos  ei  gogoniant  trwy 
gydffurfio  ymarferion  ysbrydol  y  dyn 
â  dyledswyddau  bywyd  cymdeithasol, 
tarddedig  o  rwymedigaethau  moesol- 
deb.  Yn  y  raodd  hwn,  gwir  grefydd 
j9f  egwyddor  f)rwiol  moesoldeb ;  a  moes- 
oldeb  yyf  ffurf  ddefnyddiol  gwir  gref- 
ydd  )nnarferol.  Cariad  crefydd  jrw 
gwreiddyn  gwir  foesoldeb ;  fìydd  cref- 
ydd  yw  bywyd  gwir  foesoldeb ;  a  sanct- 
eiddrwydd  crefydd  yw  perffeithrwydd 
gwir  foesoldeb.  Nid  all  dyn  fod  ytí 
dod  i  fyny  a  ch)rraeriad  gwir  foesoldeb 
heb  fod  yn  grefyddol ;  ac  ni  all  d^m 
actio  gwir  grefydd  heb  fod  yn  byw  yn 
ol  rheol  moesoldeb.  Mae  holl  orchy- 
mynion  moesol  yr  efengyl  i'w  gwneuth- 
ur  trwy  actio  bywyd  o  sancteiddrwydd, 
er  gogoniant  crefydd,  a  phrawf  o*i  gwir- 
ionedd,  trwy  ei  ffrwyth. 


GOFYNIAD. 


Mr,  GoL — Gwelwch  )ai  dda  i'r  hyn 
a  ganlyn  gael  ymddangos  yn  eich  nais- 
olyn  clodwiw. 

Yr  wyf  wedi  darllen  yr  ysgrifau  awd- 
urol  a  thalentog  yn  y  Wawr  ar  demt- 
iad  ein  Harglwydd  lesu  Grist  Carwn 
gael  eglurhad  gan  yr  awdwr  eto,  os 
gwel  yn  dda,  ar  yr  hyn  a  ganlyn : 

I.  A  oedd  yr  Arglwydd  lesu  Grist 


Digitized 


byGoogle 


c«fo.] 


Amrywiaethau. 


55 


^  gwybod  ei  fod  yn  myned  i  gael  ei 
demtio  pan  yr  arweiniwyd  ef  gan  yr 
Ysbryd  i'r  anialwch  ? 

2.  A  oedd  efe  yn  gwybod  ar  y  cyntaf 
pwy  oedd  y  temtiwr  ? 

3.  Ai  fel  dyn  yn  unig,  neu  mewn  cy- 
syiitiad  ä'i  Ddnwdod,  yr  oedd  yn  cael 
«i  demtio  ? 

Atebiad  buan  i'r  uchod  a  foddlona 
lawer  heblaw —  Obed, 


D.  WILLIAMS,  YR  HYMNWR. 


Yn  Seren  OymrUj  am  Mawrth  19,  y 
mae  y  Parch.  £van  Thomas,  Casnew- 
jdd,  yn  ysgrifenu  am  y  gwr  uchod  fel 
y  canlyn : 

Gwr  o  Landeilo  Fawr,  sir  Gaer- 
íÿTddin,  oedd  Dafydd  Williams,  awdwr 
rbai  o'r  hymnau  melusaf  yn  yr  iaìth 
Gymraeg.  Ganwyd  ef  yn  1712,  a  bu 
bjw  yn  Llanbedr-ar-y-fro,  bro  Mor- 
^anwg,  yn  1794,  yn  82  mlwydd  oed. 
Ryw  amser  (nis  gwyddom  pa  bryd)  sy- 
mudodd  Dafydd  Wiliiams  i  fyw  i  Llan- 
bedr-ar-y-fro  cyn  Mehefin,  1777,  ac  yn 
y  plwyf  hwnw  y  bu  byw  hyd  ddiwedd 
ei  oes,  mewn  flfermdy  o'r  enw  Tre- 
whitting.  Gwn  yn  dda  pa  le  y  mae  y 
ty  hwnw,  a  bum  ynddo  lawer  gwaith. 
Yr  oedd  yr  hymnwr  y  pryd  hwnw  yn 
ngwasanaeth  y  foneddiges  Madam  Be- 
van,  sir  Gaerfyrddin,  fel  ysgolfeistr  un 
o*i  hysgolion  symudol  Cymreig ;  ac  yr 
oedd  hefyd  301  *'  gyngorwr,*'  neu  breg- 
ethwr  Ueol  neu  gynorthwyol  gyda'r  T. 
C.  Ar  yr  28ain  o  Fehefin,  1777,  y 
pregethwyd  y  bregeth  gyntaf  gan  y 
Bedyddwyr  yn  y  plwyf  a'r  pentref  uch- 
od,  ac  mae'n  debyg  na  phrcgethwyd 
pregeth  erioed  yn  y  lle  gan  unrhyw  en- 
wad  YmneiUduedig  arall  cyn  y  dydd 
hwnw.  Bu  hyn  ar  ddydd  Sadwrn.  Y 
Sol  canlynol,  bedyddiwyd  rhifedi  o 
bersonau  ar  broífes  o'u  ífydd  yn  Mab 
Dow ;  ac  eraill  hefyd  yr  un  modd  yr 
wythnosau  a'r  misoedd  canlynol,  yn  yr 
onflwyddyn.  Yn  hydref  y  flwyddyn 
hono  corphorwyd  y  bedyddiedigion 
hyn  yn  eglwys.  Eu  rhifedi  ar  y  pryd 
oedd  14  ;  ac  un  o  honynt  oedd  Dafydd 
Williams,  hymnwr.  Felly  ymunodd  ef 
á*r  Bedyddwyr  trwy  fedydd,  yn  1777, 


pan  oedd  yn  65  mlwydd  oed,  a  bu  yn 
Fedyddiwr,  ac  )m  aelod  a  phregethwr 
cynorthwyol  gyda'r  Bedyddwyr  am  17 

0  flynyddoedd,  hyd  ddydd  ei  farwol- 
aeth,  yn  1794.  Mae  bedd  ein  pér  gan- 
iedydd  i'wweled  yn  agos  i  un  o  ddrys- 
au  capel  eglwys  y  Bedyddwyr,  Croes- 
yparc,  Llanbedr-ar-y-fro,  ac  mae  ar 
gareg  ei  fedd  y  frawddeg  ganlynol  : — 
"In  memory  of  David  Williams,  who 
died  ist  of  October,  1794."  Yr  uch- 
odion  ydynt  brif  symudiadau  bywyd 
un  gyfansoddodd  rai  hymnau  a  genir 
tra  fo  canu  hymnau  yn  yr  iaith  Gym- 
raeg;  ac  nis  gallwn  ychwanegu  ond 
ychydig  neu  ddim  atynt. 

Ond  y  gofyniad  sydd  heb  ei  ateb  yw, 
Ai  efe  yw  awdwr  y  penill,  "  Yn  y  dyfr- 
oedd  mawr  a'r  tonau,"  &c. ;  ac  os  mai 
efe  yw  yr  awdwr,  pa  bryd  y  cyfansodd- 
odd  ef — pàn  yn  Fethodist,  neu  wedi 
dyfod  yn  Fedyddiwr?  Dichon  mai 
anhawdd  cael  sicrwydd  ar  hyn.  Yn 
llyfr  hymnau  casgliad  Harris,  efe  yw  yr 
ail  benill  yn  yr  emyn  547,  ond  '  Anad/ 
sydd  wrth  yr  emyn  gan  y  casglwr  ;  ac 
felly  mae  yn  ymddangos  ei  fod  ef  mewn 
amheuaeth,  er  ei  fod  yn  byw  yn  gym- 
harol  agos  at  ei  ddyddiau.  Mewn  ys- 
grifen  yn  y  Beimiady  gan  Dr.  Rees, 
Abertawe,  a  ymddangosodd  flynyddau 
yn  ol,  priodolir  yr  emyn  i  Dafydd  Wil- 
liams;  ond  mae  yn  ymddangos  mai 
ychydig  iawn  wyddai  y  Doctor  Rees 
am  Dafydd  WiIIiams,  oblegid  dywed 
yn  ei  ysgrif  na  wyddis  pa  le,  na  pha 
bryd  y  bu  farw,  nac  yn  mha  fan  y  mae 
ei  fedd.  Os  nad  oedd .  Dr.  Rees  yn 
gwybod  mwyam  bethau  eraill  perthyn- 

01  i'r  hymnwr,  nag  a  wyddai  am  am- 
gylchiadau  ei  ddyddiau  olaf,  nid  safad- 
wy  dim  a  ddywed  yn  ei  gylch. 

Eto  yn  y  rhifyn  dilynol  o'r  Seren^  y 
mae  un  WiIIiam  Evans,  Abergwaun, 
yn  rhoddi  y  nodyn  hwn  am  yr  un  per- 
son: 

Y  mae  yn  fy  meddiant  hen  lyfr  em- 
ynauo'r  enw,  **  Gorfoledd  yn  Mhebyll 
Seion  ;  y  drydedd  ran.  A  gyfansodd- 
wyd  gan  Dafydd  William,  gynt  Llan- 
diIo-Talybont,  Sir  Forganwg.  Aber- 
honddu :  ArgraíTwyd  dros  yr  awdwr 
gan  E.  Evans,  1778.*'  Ac  yn  yr  ail 
emyn,  y  trydydd  penill,  y  mae  "  Yn  y 


Digitized 


byGoogle 


5« 


Amrywùuthau. 


[Mai, 


dyfroedd  mawr  a'r  tonau."  Yr  oedd 
D.  W.  wedi  bod  yn  athraw  ysgol  Gym- 
reig  dan  Hadam  Bevan,  ac  wedi  bod 
yn  gyngorwr  gyda  y  T.  C. ;  ond  gwel- 
odd  a  theimlodd  yr  angenrhcidrwydd 
o  ufuddhau  i  fedydd  \  ac  yr  oedd  yn 
un  o'r  aelodau  pan  gorphorwyd  eglwys 
Llanbedr-ar-fro  (yn  awr  Croes)rçarc), 
yn  1777.  Yr  oedd  hyn  cyn  cyhòedd- 
iad  yr  emyn  "Yn  y  dyfroedd,"  &c. 
Färhaodd  i  gyngori  a  phregethu  hyd  ei 
ferwolaeth,  1794.  (Gwel  Hanes  y  Be- 
dyddwyr,  gan  David  Jones,  tudal.  612, 
613.)  Os  bydd  hyn  o  linellau  o  ryw 
gymorth  i  chwi  ysgrifeni  ar  Em)mwyr 
Cymreig  y  Bedyddwyr,  ac  o  rywoleuni 
pellach  i  Gilmachailt,  wele  hwynt  at 
eich  gwasanaeth. 


LLWYDDIANT  Y  CENADAETHAÜ. 

Gvda  golwg  ar  y  cwestiwn  o  Iwydd- 
ìant  y  cenadaethau  yn  mhlith  y  pagan- 
iaid,  mae  y  Parch.  Dr.  Murray  Mit- 
chell,  mewn  papyr  a  ddarllenwyd  o 
flaen  yr  Evangelical  Alliance^  yn  dang- 
os  fod  mwy  o  rifedi  wedi  cael  eu  dy- 
chwelyd  oddiwith  baganiaeth  er  y  fl. 
1800  nag  yn  yr  un  faint  o  flynyddau 
cyn  y  fl.  100 !  Fod,  mewn  fiaith, 
llwyddiant  cenadaethau  diweddar  wedi 
bod  bedair  gwaith  gymaint  ag  eiddo 
cenadaethau  apostoiaidd  yn  ystod  yr 
un  faint  o  amser. 


Y  BEIBL  YN  GROEG. 

Yn  ol  y  mynegiad  a  wnaed  yn  ddi- 
weddar  mewn  sylwadau  golygyddol  yn 
y  Christian  World^  mae  Gweinidog 
Addysg  Cyhoeddus  yn  Athen,  fel  yr 
ymddengys,  o  hono  ei  hun,  wedi  gor- 
chymyn  i'r  Testament  Newydd  gael  ei 
ddefnyddio  fel  text  book  i*w  ddarllen 
yn  ysgolion  y  Uywodraeth.  Mae  gal- 
wad  am  gopiau  o*r  Ysgrythyrau  Sanct- 
aidd  mewn  canlyniad  wedi  cynyddu, 
fel  mae  y  Feibl  Gymdeithas  American- 
aidd  yn  meddu  o  dan  ystyriaeth  y  bwr- 
iad  o  ddwyn  allan  argrsJìiad  neillduol 
i'r  dyben  o  gyflenwi  yr  alwad. 


SECTAU  CRISTIONOGOL. 

Mae  yr  holl  sectau  Cristionogol  yn 
nghyd  yn  cynwys  aelodaeth  o  oddeuta 
330,000,000,  tra  y  mae  addolwyr  pa- 
ganaidd  yn  rhifo  1,000,000,000.  ^îae 
gan  y  Buddhiaid'  yn  unig  340,000,000. 
Mae  yr  eglwys  Babyddol  yn  meddu 
195,000,000  o  ddilynwyr,  a'r  holl  sect- 
au  Protestanaidd  yn  nghyd  yn  cynwys 
ond  68,139,000. 


HAEUONI   CREFYDDOL  MAWR. 

Gyrhaedda  yr  holl  gyfraniadau  a 
chymunroddau  at  Gymdeithas  Genadol 
y  Bedyddwyr  301  y  wlad  hon,  o  EbriU 
I,  1879  hyd  Mawrth  i,  1880,  y  swm 
mawr  o  ^96,042. 10.  Mae  yr  haelioni 
crefyddol  hwn  yn  arwyddo  yn  dda,  ac 
yn  llefaru  yn  uchel  am  r^rm,  cyfoeth, 
sel,  a  chrefyddolder  yr  enwad  Bedydd- 
iedig  yn  America. 


"PRACTISIO"    ERBYN  YR  EIS- 
TEDDFOD." 

Ysgrifena  brawd  atom  o  Pennsylvania 
fel  y  canlyn : 

"Mae  yn  ddrwg  iawn  genyf  eich 
hysbysu  fod  pethau  yn  cael  eu  harfer  ar 
y  Sabbothau  yn  y  cymydogaethau  hyn 
yn  bresenol,  ag  sydd  yn  peri  mawr  flin- 
der  i  mi  a  llawer  eraill.  Yr  ydwyf  yn 
cyfeirio  yn  benaf  at  yx  arferiad  gwrthun 
ar  nos  Suliau,  ar  ol  yr  oedfaon,  o  prcu' 
tisio  gan  y  cantorion  erbyn  yr  Eistedd- 
fod  ddyfodol.  Ystyriwyf  hyn  yn  samu 
y  Sabboth.  Os  fel  hyn  mae  yr  Eis- 
teddfodau  yn  arwain,  credwyf  mai 
gwell  heb  yr  un.  Y  peth  nesaf  fydd. 
cadw  yr  Eisteddfodau  ar  y  Sul. 


YMWELYDD  AG  AMERICA. 

Mae  y  Parch.  Benjamin  Thomas, 
Narberth,  D.  C,  yn  bwriadu  talu  ym- 
weliad  ag  America  tuag  Awst  nesaf. 
Bwriada    aros    am    oddeutu    tri    mis. 


Digitized 


byGoogle 


i8Sou] 


AmryTtnaethau. 


57 


Bydd  yn  treaí  i'r  eglwysi  Cymreig  i 
gael  ei  wasanaeth  mewn  ffordd  o  breg- 
etha  neu  ddarlithio.  Efe  ]rw  awdwr 
Cofiant  Dafydd  £vans,  Ffynonhenry. 


YSGELERDER  OFNADWY, 

Cafodd  700  o  ddyniony  bechgyn, 
merched,  genethod,  ofTeiriaid  a  thra- 
moriaid  ea  haberthu  yn  Mandalay, 
Burmah,  yn  ddiweddar,  dros  wellhad  y 
brenin  o'i  afìechyd.  Cawsant  eu 
claddu  yn  fyw — ^nid  eu  llosgi,  fel  yr 
hysbyswyd  unwaith.  Y  fath  weithred 
ddychrynllyd  !  Pwy  na  weddiai  "  Del- 
ed  dy  deymas  ?"  Y  fath  fendith  fydd- 
ai  i  lywodraeth  Prydain,  yr  hon  sydd 
yn  ihoddi  terfyn  ar  arferíon  barbaraidd 
yn  yr  India,  i  est^m  ei  hawdurdod  i 
derfynau  y  brenin  anfad  hwn  yn  Bur- 
mah.  A  welai  rhyw  ddyngarwr  fai  ar^ 
ni  i  wneyd  h)my  gyda  br)rs  ? 


^•»«» 


MAN-LEWYRCHIADAU  Y  WA  WjR. 


— Synwyd  ni  y  diwrnod  o'r  blaen 
wrth  weled  capel  newydd  i'r  Bedydd- 
wyrCymreig,  yn  Mount  Carmel,  Pa., 
bion  wedi  ei  orphen.  Mesura  30  tr. 
o  hjrd,  23  tr.  o  led,  a  12  tr.  o  udider. 
Mae  y  frawdoliaeth  fechan  yno  yn  hy- 
Bod  ymdrechoi  yn  y  gwaith  hwn,  ac  y 
maent  yn  .benderfynol  o  gael  eu  capel 
yn  rhydd  o  ddyled  yn  fuan.  Teilyng- 
ant  bob  cefnogaeth. 

— ^Ai  tybed  fod  y  Parch.  Fred.  Evans 
(Ednyfed),  a'i  deulu  yn  myned  i  aros 
i^r  Hen  Wlad  ?  Dyna  fel  y  mae  son  ; 
ond  y  mae  son  arall  ar  led,  sef  fod  yr 
cghrys  yn  Franklin  yn  cynyg  iddo 
him'  mil  o  ddoleri  os  erys  am  flwydd- 
yn  arall,  a'i  fod  yntau  wedi  cydsynio 
á'r  cais.  Amser  a  ddengys  beth  sydd 
wir. 

— Glynceiriog,  hen  faes  Uafur  Cyn- 
ddelw,  jw  maes  llafur  presenol  y  Parch. 
Leyshon  Boberts  (gynt  o  Ashland). 

— Deallwn  fod  y  Parch.  D.  H.  Jones, 
M.  A,  diweddar  o  Johnstown,  Pa.,  yn 
hynod  boblogaidd  ar  ei  ymweliad  ä'r 


Hen  Wlad.  Wrth  fod  Cymru  fel  hyn 
yn  cael  ein  pregethwyr,  gwelwn  fod  y 
llanw  yn  troi  yn  ol. 

— ^Mae  y  brawd  Samuel  Morgan  wedi 
ail  gychwyn  yr  achos  yn  Jermyn,  Pa., 
eto,  yn  yr  ^^  henysguòor^*  hwnw.  Mae 
yn  rhaid  iddo  ef,  yn  mha  le  bynag  y 
bydd,  gael  achos  i'r  Bedyddwyr,  dros 
orfod  myned  i  ysgubor  i'w  gynal.  Pan 
yn  y  Gorllewin,  cododd  achos  yn  Coal 
Creek,  Indiana;  bu  yn  anffodus,  tor- 
odd  ei  goes,  ac  aeth  yr  eglwys  newydd 
i'r  llawr ;  ond  gyda  bod  ei  aelod  wedi 
gwella,  yr  oedd  yr  eglwys  drachein  ar 
ei  thra!ed. 

— ^Lleihau  y  mae  y  frawdoliaeth  yn 
MinersYÌUe,  Pa.,  yn  barhaus.  Y  mae'r 
brawd  ffyddiawn  John  R.  Hughes  wedi 
symud  gyda  ei  deulu  oddi  yno  yn  ddi- 
weddar  i  Hyde  Park.  Byddai  yn  dda 
gweled  y  brodyr  da  sydd  yn  yr  eglwys 
Seisonig  yn  ymaelodi  yn  yr  hen^eglwys 
yn  ei  gwendid. 

— Gwasanaeth  da  a  wnaeth  y  brodyr 
a'rcyfeillion  yn  Olyphant,  Pa.,  wrth 
osod  fence  mor  daclus  o  amgylch  eu 
capel,  &c.  Dengys  hyn  weithgarwch 
a  seL  Casglwyd  dros  ^200  at  y  treul- 
ion.     Da  iawn,  frodyr. 

— ^"  Beth  oedd  y  testyn  nos  Sabboth, 
Mr.  Bowen?"  meddwn  yn  ddiweddar 
wrth  hen  weinidog  parchus  Olyphant, 
Pa.  "Wel,"  meddai,  "  Profírch  a 
gwelwch  mor  dda  y w  yr  Arglwydd ; 
gwyn  eu  byd  pawb  a  yroddiriedant  ^m- 
ddo  ef."  Cwynai  Mr.  Bowen  fod  tra- 
llodion  a  helbulon  yn  rhwystr  iddo 
gyda'r  pregethu.  Ond  gwelir  oddi- 
wrth  y  testyn  uchod  yn  mha  le  y  mae 
ei  adnoddaü!. 


Cywiriad. 

Drwg  genyf  fod  enw  y  brawd  Thos. 
D.  Evans,  pregethwr  cynorthwyol  yn 
eglwys  Mahanoy,  perthynol  i  Gymanfa 
Bedyddwyr  Dwyreinbarth  Pa,,  wedi  ei 
adael  allan  o  Ystadegau  y  Gymanfa  am 
y  flwyddyn  1879.  Y  mae'r  brawd  yn 
barchus  a  gweithgar  yn  yr  eglwys. — 
/,  P,  Harris,  Ysg.  y  Gymarrfa, 


Digitized 


byGoogle 


58 


Barddofdiuth, 


[Mai, 


Barddonìaeth. 


GALAREB 

OL  lOL.   HUGH  T.  JONES,  STEDBBN,  B.  H. 

Wedi  teithio  Uwybrau'r  anial, 

Wedi  ymladd  brwydrau'r  saint, 
Wedi  curo  y  gelynion, 

Enill  y  drag*wyddol  fraint— 
Adref  aeth  yn  anrbydeddus, 

Yn  ei  wìsg  fiiwrol,  Iftn, 
1  gael  derbyn  anllygredig 

Goron  bywyd  gwiad  y  gftn. 

Hngh  Jones  ydoedd  filwr  fiyddlon, 

O  dan  faner  fawr  y  Groes ; 
I  wasanaethtt  Duw  a  chrefydd, 

Cysegredig  oedd  ei  oes  ; 
Dewr  a  gwrol  yn  ei  ymdrech, 

Ydoedd  ef  yn  mhlaid  y  fiydd ; 
Ac  angerddol  oedd  ei  enaid 

Dros  y  gwir  i  gael  y  dydd. 

Mewn  anialwch  difiaith,  erchyll, 

Yn  y  cocd  a*r  d'rysni  mawr, 
Tan  afrifed  anfanteìsion, 

Trymion,  bron  a'i  lethu  i  lawr, 
Profodd  fod  ei  Dduw  a  cbrefydd 

Wedi  cael.  er  hyny  'i  fryd, 
Ac  i'r  arch  dymunai  babell, 

Fel  yn  nghanol  rhwystrau'r  byd. 

Trwy  ymdrechn'n  ngwyneb  rhwystraUy 

Lawer  iawn,  a  chym'ryd  poen, 
Lle  yn  nghanol  y  difiaethwch 

Barotodd  i  wraig  yr  Oen. 
Agos  at  ei  galon  ydoedd 

Y  fan  hono  tra  bu  byw ; 
Mangre  anwyl  gan  y  nefoedd, 

Er  mor  wael,  wywedig,  yw. 

Yno  caMd  y  pererinion 

Lawer  profiad  nefol  fias, 
Wrth  ymborihi  ar  guddiedig 

Fanna  pur,  darpariaeth  gras ; 
Llawer  oedfa  nad  anghoÇodd 

Mo'ni'n  nghanol  twrf  y  byd, 
Gafodd  enaid  Hugh  Jones  yno, 

Ar  ei  daith  i'r  cartref  clyd. 

Wedi  profi  blas  athrawiaeth 

Myrdd  melusach  na'r  dil  mêl, 
Buan  daeth,  oddiar  ddirgelwch 

Gair  y  llw,  i  godi'r  s61, 
Ac  adnabod  grym  cysuron 

Hen  gyfamod  cadarn  lor, 
Ffrydiau  byw  yn  Ilifo  allan 

Ö  gyfiawnder  dwyfol  íôr. 

Gras  yr  arfaeth  ddigyfnewid, 
Cariad  y  trag'wyddol  Dad, 

A  haeddianau'r  gwaed  aberthol, 
Gwerth  yr  lachawdwriaeth  rad ; 


Gweithrediadau'r  Ysbryd  Dwyfol 
Yn  sancteiddio'r  natur  oli, 

Ydoedd  seiliau  sicr  ei  obaith, 
Na  fydd  neb  o'r  plant  ar  goll. 

Dyma*r  graig  y  pwysai  'i  enaid 

Ami,  'n  hoii  dymestloedd  Uawr^ 
Ac  ni  fynai  eto'i  newid 

Pan  ar  fin  yr  afon  fawr ; 
Craig  yr  Oesoedd  deimlai'n  gadam 

Dan  ei  draed  yn  ngrym  y  dw'r, 
Canai  ami'n  orfoleddus^ 

lesu'n  darian,  nerth  a  thwr. 

Hen  bererín  anwyl  ydoedd, 

Gerid  gan  y  wlad  i  gyd ; 
Ar  ei  oi  mae'r  hoU  ardaloedd 

Dan  eu  dagrau'n  syn  a  mud ; 
Hen  sefydlwr,  cywir,  gonest, 

A  chymydog,  tyner,  mwyn, 
Wedi  'i  golli  o'r  cyffiniau, 

Dyna'r  hiraeth  sydd  i'w  ddwyn» 

Dacw  ef  yn  myned  adref, 

Tua  thir  ei  wlad  ei  hun, 
Wedi  'i  ollwng  o'r  filwríaeth 

Ar  orchymjrn  Mab  y  dyn  ; 
Hardd  yw'r  olwg  welir  arno, 

Gwisg  ei  brofies  sydd  jrn  wen ;. 
Fel  gorchfygwr  y  derbynia 

Goron  ddysglaer  ar  ei  ben. 

Wrth  ei  hebrwng  i  orphwyso 

Cuddio'i  wedd  dan  bríddlyd  len, 
Teimlid  galar  mawr  a  cholled 

Ar  ei  ol  trwy  holl  Steuben ; 
Remsen  hefyd  dan  ei  dagrau, 

Syllai  ar  gerbydau'r  bedd 
Yn  myn'd  heibio,  gap  ei  gludo 

Ef  i'r  tawel  wely  hedd. 

Mjmwent  Prospect  geidw  bellach 

£i  ran  farwol  yn  ei  Ilawr, 
Hyd  y  dydd  y  daw  i'r  golwg, 

Ar  bur  ddelw'r  Prynwr  Mawr;. 
Am  ei  weddw  a'i  amddifaid, 

lor  ofalo'n  dirion  iawn  ; 
Ceir  gorfoledd  yn  y  boreu, 

Sychir  dagrau'r  b]rr  brydnawn. 
Ebrül^  1880.  Crfni. 


MEDDYLIAU 

MEWN    EGLWYS   GADEIRIOL. 

[Efefychiad.^ 

Gadewais  wres  a  thrafferth  fawr  y  byd, 

Y  gor-filach.  y  parddu,  a'r  twrf  di-baid, 

Y  flinderus  felin  na  orphwys  fyth  ; 

Tu  fewn  drws  mawr  caíhedral  sefyll  wnes^ 
Gan  dremio  fyny  ar  y  nenfwd  sobr  ; 
I  mi  y  colofnau  ymddangos  wnaent 
Fel  pe  un  ffwdan  nac  un  drafferth  gas 
Yn  gallu'u  cyffwrdd,  neu  yn  meddu  nerth 


l^^k 


Digitized 


byGoogle 


x88o.] 


Y  Maes  Cenadol. 


59 


Fw  symttd  hwy  oddiwrth  eu  heddwch  gwych; 
Llachar  dremìad  yr  holl  fyd  tu  allan  oll 
Ni  threiddiai  yma,  tyner  oleu  oedd, 
Fel  pe'r  lle  mewn  dwfn  fyfyr  drwy  y  dydd 
Am  bynciau  mwyaf  mawr  a  sanctaidd  nef, 
Uwchlaw  pob  bychanion,  cynen  nea  bech. 
h  'nfhalon  pan  yn  llawn  o  boenan  dwys 
A  blin  gan  rym  hdyntîon  bywyd  dyn, 
Waeddodd  allan  am  gael  tafln  i  ffwrdd 
Y  blinder,  trallod,  a  phob  gwaew  erch, 
Ac  ar  y  llawr  rhoi  fyny'r  ymdrech  lem, 
A  pheidio  codi  mwy  i  boenan'r  byd. 
Wed*yn  daeth  ataf  fel  pe  buasai  lais 
Yn  dod  allan  o'r  gwagder  gwych  uwchben, 
A  sisìal  wnai  fel  mewn  peroriaeth  fwyn, 
A'n  cwyd  uwchlaw  trallodion  enaid  oll : 

O,  galon  flin  !  dan  faich  mor  drwm, 

O  amryw  ddrygau'r  Uawr, 
A  fyni  di  roi  heibio  mwy 

Y  gwaith  a'r  ymdrech  fawr  ? 

Na  thybia  bu  dy  boenau  'rioed 

Am  nad  oedd  nefol  law 
Yn  d'arwain  a'th  amddiffyn  di, 

Trwy'r  diflâith  dir  islaw. 

Gwyr  Duw  dy  drallod,  gwyr  dy  faich, 

Gwyr  bob  cyffyrddiad  oll, 
A  faint  y  clwyfau'r  drygau  roes, 

A'th  boenau  yn  ddigoll. 

Y  Ileiaf  gur  mesurwyd  ef, 
Ac  yn  dy  gwpan  roed, 

Ond  lìid  mewn  dig,  ond  Duw  &  serch 
A.*i  lleinw  yn  ddioed 

Ni  threfnodd  ef  i'r  ddaear  fod 

Yn  dawel  orphwys  fan, 
'Nawr  y  gwaith  sydd,  gorphwysfa  ddaw, 

Os  gwneli  di  dy  ran. 

I  bob  un  o  ddynion  sydd 

Mae  ganddo  briod  waith, 
Nid  gan  ryw  chwyldro  ddamwain  ddall 

Y  trefnwyd  dy  holl  daith. 

Mesurwyd  î  bob  enaid  ran 

O  diroedd  Duw  yn  gun, 
O  hwn  rhaid  iddo  godi  ffrwytb 

Trwy  rym  ei  law  ei  hun. 

A  fyni  di  swrth  orwedd  lawr, 

A  godde'n  wyllt  dy  dir  ? 
Os  ofni'r  wyt  y  taglyd  chwyn, 

Dywedaf,  Brysia'n  wir. 

Yma  plyg,  Ile  nad  oes  ond  hedd, 

A  myn  dy  yni'n  ol, 
Yna  dos  i'th  waith  'r  ail  waith, 

Ac  na  ddioga'n  fful. 

Y  chwyn  tyn  allan  ar  y  ddae'r, 

Sef  twyll,  drwg  cfawant,  drwg  nam, 
Ymladd  a'r  'stormydd  ar  dy  ffordd, 
CjTstudd,  a  phech,  a  cham. 


A  chofia  tra  yn  gwneyd  dy  waith 
A'th  egni  oll  bob  dydd, 

Ar  gyfer  pobl  eîn  Duw  'r  ol  hyn, 
Gorphwysfa'n  aros  sydd. 


FFOLINEB  YR  AIOANGARWR. 


Fath  Iygredig  a  blysig  bleser, 
Yw  ymson  a  threulio'n  holl  amser, 
£r  hela  a  dala  y  doler, 
Ar  ynys  foel  yr  einioes  fer — tra'n  ffaith, 
£in  holl  obaith  dry  yn  hyll  wiber. 
Hyde  Park,  l>Kn\m  Dyfed. 


Y  MAES  CENÂDOL. 


GAN  Y  PARCH.  W.    F.  DAVIKS,  NANTICOKE,  PA. 
PEDWAR   O   GENADON  NEWYDD  I   INDIA. 

Yn  y  flwyddyn  1798  daeth  galwad 
taer  o  India  am  ragor  o  genadon,  ac 
yn  eu  plith  un  oedd  yn  gallu  argraffu. 
Yn  ngwanwyn  1 799  wele  gan  Dduw 
bedwar  yn  barod,  sef  Marshman  a'i 
wraig,  Grant  a'i  wraig,  Brunsdon  a*i 
wraig,  a  Mr.  Ward  \  y  diweddaf  oedd 
yr  argraffydd.  Cyn  cychwyn  gorchy- 
mynwyd  iddynt  yn  gaeth  i  gysegru  eu 
taíentau  a*u  llafur  i'r  genadaeth,  wedi 
cyrhaedd  India.  Ceisiwyd  ganddynt 
er  pobpeth  i  beidio  ymyraeth  â  pheth- 
au  gwleidyddol,  ac  i  fod  yn  ostynged- 
ig  i'r  awdurdodau  yno ;  ac  ar  yr  un 
pryd  i  ddefnyddio  pob  moddion  cyf- 
reithlon  er  dwyn  pawb  yno  o  dan  ddy- 
lanwad  y  gwirionedd.  Y  25ain  o  Fai, 
1799,  wele  hwy  ar  fwrdd  y  Criterion^ 
ac  yn  cychwyn  i'w  taith  belL  Cyr- 
haeddasant  Serampore  Hydref  13,  yr 
un  flwyddyn.  Y  Sabboth  cyntaf  wedi 
glanio  ddygodd  ofid  mawr  i  galon  yr 
holl  frodyr.  Wedi  y  gwasanaeth  cref- 
yddol  yn  y  boreu  cymerwyd  Mr.  Grant 
yn  glaf  iawn,  a  rayned  waeth  waeth  a 
wnaeth,  a'r  dydd  lau  canlynol  ehed- 
odd  ei  enaid  pur  oddiar  diroedd  India 
i'rardal  lonydd.  Cafodd  gladdedig- 
aeth  anrhydeddus.  Yr  oedd  y  Llyw- 
odraethwr  a'i  deulu,  a  llawer  o  Ewrop^ 
iaid  yn  ei  angladd.  Tach.  9,  daetU 
Mr.  Fountain  atynt  o  Mudnabatty,  a 
phriododd  â  Miss  Tidd.  Boneddiges 
oedd   Miss  Tidd  a  ddaeth  o  Loegr  yr 


Digitized 


byGoogle 


6o 


Y  Maes  CenadcL 


[Mai, 


un  .adeg  a  Marshmao«  Ward  a  Grant. 
Aeth  Mr.  Ward  ar  ymweliad  â  Dr.  Ca- 
rey.  Yr  amser  hwnw  gwnaeth  y  Dr. 
yr  oU  301  ei  allu  er  cael  y  cenadon  a'u 
teuluoedd  i  Malda,  ond  bu  ei  ymdrech- 
ìon  yn  ofer.  Y  peth  nesaf  oedd  pen- 
derfynu  pa  un  ai  gwell  oedd  iddo  ef  i 
symud  atynt  hwy.  Teimlai  Mr.  Carey 
y  buasai  symud  i  Serampore  yn  gwneyd 
yr  hoU  lafur  yn  Malda  yn  ofer,  gan  nad 
oedd  ond  ychydig  o  flfrwyth  wedi  ei 
gael  hyd  hyny.  Beth  bynag,  wedi  ys- 
tjrriaeth  ddifrifol  o*r  hyn  fuasid  yn  golli 
yn  Malda,  a'r  enillion  yn  Serampore, 
bamwyd  mai  symud  oedd  ddoethaf. 
Ar  y  lofed  o  lonawr,  1800,  cyrhaedd- 
odd  Serampore.  Wedi  cyrhaedd,  y 
peth  cyntaf  a  wnaed  oedd  tynu  allan 
gynllun  wrth  yr  hwn  y  buasai  yr  hoU 
deuluoedd  i  fyw.  Penderfynwyd  fod  y 
cenadon  i  weddio  a  phregethu  ar  gylch; 
fod  arolygydd  yr  achosion  teuluaidd  i 
gael  ei  newid  bob  dau  fis ;  fod  Mr.  Ca- 
rey  i  ofalu  am  y  drysorfa  a  chist  y  cyflf- 
eri ;  Mr.  Fountain  yn  liyfrgellydd  ;  a 
phrydnawn  pob  Sadwm  i'w  ddefnydd- 
io  i  drefnu  unrhyw  achos  a  ddichon 
godi  yn  ystod  yr  wythnos,  *a  chael  ar- 
wyddion  o*u  cariad  at  eu  gilydd ;  ac  yn 
ddiweddaf,  penderfynwyd  nad  oedd  yr 
un  o  honynt  i  gymeryd  ag  unrhyw  fath 
o  fasnach  er  elw  personol ;  ond  fod  yr 
oll  o  honynt  i  lafurio  er  Uwyddiant  y 
genadaeth.  Prynasant  ddara  o  dir  yn 
ymyl  yr  afon  oedd  yn  rhedeg  drwy 
Serampore,  ac  adeiladasant  dy  arao. 
Talodd  hwn  am  dano  ei  hun  mewn 
pedair  blynedd. 

Yr  adeg  hon  yr  oedd  gan  Mr.  Carey 
yn  barod  gjrfieithiad  i'r  Bengalaeg  o'r 
Hen  Destament  a'r  Newydd.  Aeth  i 
Calcutta  i  br^mu  Uythyrenau,  tra  yr 
oedd  Mr.  Ward  yn  gosod  y  wasg  ì  fyny. 
Derbyniwyd  yn  fuan  lawer  o  enwau 
tanysgrifwyr  at  y  Beibl,  a  derbyniwyd 
archebion  i  argrafifu  papyrau  swyddol 
i'r  llywodraeth,  yr  hyn  fu  yn  gymorth 
mawr  i*r  cenadon  er  eu  cynaliaeth. 

Ofnid  ar  y  cyntaf  gan  y  Llywodraeth- 
wr  fod  dybenion  politicaidd  tu  cefn  i'r 
wasg  oedd  wedi  ei  chodi  yn  Seriam- 
pore;  ond  nid  hir  y  bu  cyn  derbyn  ar- 
gyhoeddiad  i*r  gwrthw^meb.  Cychwyn- 
wyd  y  gwaith  o  argrafifu  gan  Mr.  Ward, 


ac  ysgol  ddyddiol  gan  Mr.  a  Mis. 
Marshman  yr  un  adeg.  Ar  yr  i6eg  o 
Pedi,  1800,  daeth  y  Uen  g^mtaf  o'r 
Testament  Newydd  yn  y  Bengalaeg 
drwy  y  wasg.  ArgraflFwyd  dwy  fil  o 
gopiau,  heblaw  pum'  cant  o'r  Éfengyl 
yn  ol  Matthew. 

Yn  fuan  wedi  i'r  argrafläad  hwn  gad 
ei  wasgaru  yn  mhiith  y  bobl,  a'r  ysgol 
gael  ei  hagor,  yn  yr  hon  yr  oedd  40  o 
blant  yn  cael  eu  d]rsgu,  daeth  cynwrf  a 
chyflfro  i  blith  yr  esgyra.  Yr  oedd  gwr 
Indiaidd,  o*r  enw  Gokool,  yn  nghyda 
dau  o  feibion  Mr.  Carey,  yn  amlwg  o 
dan  argyhoeddiad.  Llonwyd  eu  cal- 
onau  oll  yn  fawr  gan  yr  arwyddion 
hyn.  Ond  wele  gwmwl  du  eto  yvL  yrsìr 
gagglu.  Mae  y  brawd  da,  Mr.  Foun- 
cain,  yn  sydyn  yn  cael  ei  daro  )m  saL 
Daeth  ychydig  yn  well,  ac  aeth  am  dro 
i  Dinagapore ;  ond  er  pob  caredig- 
rwydd  a  medrusrwydd  meddygol  yr 
oedd  yn  amlwg  y  buasai  yn  fuan  yn 
myned  i  fwynhau  ei  wobr.  Arosai  y 
pryd  hwn  yn  nhy  Mr.  Fernandez,  o'r 
lle  y  canodd  yn  iach  i  ofidiau  yr  anial, 
Awst  20,  1800.  Ychydig  cyn  ei  fisu-w 
^rsgrifenodd  y  fedd-argraflf  ganl^oiol 
iddo  ei  hun  :  *'  John  Fountain,  cenad- 
wri'rlndia;  33  mlwydd  oed.  Pech- 
adur  wedi  ei  achub  trwy  ras." 

Hydref  yr  un  flwyddyn  dechreuodd 
Marshman  a  Ward  bregethu.  Aeth  Mr. 
Felix  Carey  allan  gyda'r  olaf,  ac  yr 
oedd  dylanwad  mawr  yn  cydfyned  â'u 
hanerchiadau.  Yr  a^eg  hon  daeth 
dynes  ag  oedd  yn  glaf  o  Calcutta  i  Ser- 
ampore,  a  buan  dechreuodd  ymwasgu 
at  y  cenadon.  Mewn  cwrdd,  )m  yr 
hwn  yr  oedd  Mr.  Marshman  yn  anerch 
y  gwyddfodolion  ar  yr  lawn  fel  sail 
derbyniad  gyda  Duw,  yr  oedd  yn  am- 
Iwg  wrth  ei  hymddangosiad  fod  y  geir- 
iau  yn  ddyfroedd  oerion  i'w  henaid 
sychedig  hi.  Terfynwyd  y  cwrdd  trwy 
ganu  yr  emyn  melus  hwnw  yn  Seisoneg, 
"  Deuwch  bechaduriaid,  deuwch,'*  &c. 
Dychwelodd  i  Calcutta,  cyn  rhoddi  ei 
hun  mewn  modd  cyhoeddus  i'r  Ar- 
glwydd,  a  buan  y  bu  farw ;  ond  coledd- 
ai  y  cenadon  obaith  iddi  ymadael  â'i 
phwys  ar  ei  Hanwylyd.  Gwelodd  Mr. 
Marshman  ei  gwr  hi  ar  ol  hyn,  yr  hwn 
trwy  hanes    marwolaeth    ei    wraig,  a 


Digitized 


byGoogle 


i88o-] 


Y  Maes  OenadoL 


6z 


gr^rfhaodd  ei  obaith.  Yr  oedd  mar- 
wolaeth  y  wraig  wedi  deffix)i  ei  feddwl 
cf.  Trwy  ymdrech  Marshman  dy- 
chwelwyd  ef  i'r  ífydd,  a  bedyddiwyd 
cf  yn  enw  yr  Arglwydd  lesu.  Enw  y 
boneddwr  oedd  Rolt.  Priododd  yr 
ail  waith  â  gweddw  Mr.  Bninsdon. 
Tua  diwedd  Hydref  daeth  Mr.  Thomas 
o  Bhurboom  i  Serampore.  Yr  oedd  ei 
enaid  mor  llawn  o  sel  dros  ei  Arglwydd 
nes  creu  o  hono  adfywiad  mawr^  trwy 
ei  anerchiadau  a'i  weddiau,  yn  ysbryd- 
oedd  ei  gyd-weision  oll.  Cychwynwyd 
cyfarfod  gweddi  wythnosol  ar  ei  gais,  i 
ddymuno  yn  neillduol  am  Iwydd  ar  y 
genadaeth  yn  ei  hoU  agweddion.  Bu 
byn  yn  foddion  i'w  dwyn  oll  i  fwy  o 
gydymdeimlad  fyth  â'u  gwaith.  Yr 
oeddynt  gyda  Duw  nos  a  dydd  yn  er- 
fyn  arno  dywallt  ei  Ysbryd  yn  helaeth- 
ach  amynt.  Derbyniasant  atebiad  i'w 
gweddiau.  D)rwed  Mr.  Thomas  yn  ei 
ddydd-lyfr,  "  ei  bod  oll  wedi  derbyn 
yr  éneiniad  sanctaidd."  Yr  oedd  Sei- 
on  yn  clafychu,  y  bobl  yn  llifo  ati  i  ym- 
ofyn  copiau  o  Efengyl  Matthew  ag 
oedd  ar  law,  a  phob  arwyddion  fod 
meibion  a  merched  lawer  i  gael  eu  geni 
iddi  yvL  fuan.  Yr  oedd  saith  mlynedd 
wedi  myned  heibio,  ond  dim  un  pagan 
wedi  ei  ddychwelyd.  Beth  b^mag, 
ymddengys  yn  awr  fod  y  wawr  ar  dori ; 
mae  y  tywyllwch  ag  oedd  wedi  bod 
drwy  yr  oesau  yn  gordoi  y  wlad  yn  de- 
chreu  cael  ei  ymlid ;  mae  cyfîro  \yf9f 
yn  mrig  y  morwydd,  a  swn  tyrfa  fawr 
yn  agoshau.  Yn  y  nesaf  bydd  genym 
air  am  Kristno  Paul,  y  pagan  dychwel- 
edig  cjrntaf. 

Affrica. — Yr  ydym  wedi  bod  yn 
edrych  gyda  phryder  mawr  ar  ran  o'r 
wlad  hon  yn  ddiweddar.  Gwyr  rhai  o 
ddarllenwyr  y  Wawr,  os  nad  yr  oll,  fod 
brenin  rhai  llwythau  sydd  yn  trigo  i'jr 
gogledd  o  Lyn  Yictoria  Nyanza,  trwy 
y  teithiwr  byd-enwog  Stanley,  wedi 
gyru  i  Loegr  am  genadon  i  ddysgu  ei 
bobl.  Enw  y  brenin  ^rw  Mtesa.  Wedi 
i'r  cais  ddod,  cafwyd  saith  o  wyr  da  eu 
gair  yn  foddlon  i  ymgjoneryd  â'r 
gwaîth.  Wedi  taith  o  gryn  drafferth 
dros  y  môr  i  Zanzibar,  ac  oddi  yno 
dros  y  tir  i  mewn  j'r  wlad,  cyfhaeddas- 


ant  Mtesa  a'i  bobl  yn  ddiogel,  a  chaws- 
ant  roesawiad  mawr.  Ymosodwyd  ar 
y  gwaith  yn  union,  ac  yr  oedd  gradd 
helaeth  o  Iwyddiant  yn  dilyn  eu  h^rm- 
drechion.  Credid  yn  y  misoedd  cynt- 
af  y  buasid  yn  cael  yno  gymydogaeth 
gref  o  Gristionogion  mewn  amser  byr. 
Ond,  Chwefror,  1879,  daeth  yno  Jes- 
uitiaid,  y.  rhai  a  dderbyniwyd  ^m  gared- 
ig  gan  y  cenadon.  Dywed  Pere  Lour- 
del,  un  o  honynt,  y  "buasent  wedi 
gweled  caledi  mawr,  ac  eisiau  bara, 
oni  b'ai  caredigrwydd  y  cenadon." 
Ond  anghofíasant  y  caredigrwydd,  a 
gwnaethant,  fel  arfer,  bob  ymdrech  i 
gynhyrfti  Mtesa  yn  erbyn  y  cenadon. 
Perswadient  y  brenin  mai  dyben  y 
cenadon  oedd  ei  fradychu  i'r  gallu 
Aiphtaidd.  Naturiol  iawn  oedd  i  ddyn 
pmwybodus  fel  efe  gredu  peth  fel  hyn. 
Yn  herwydd  y  chwedl  gelwyddog  hon 
o'u  heiddo,  gorfodwyd  rhai  o'r  cenad- 
on  i  ymadael,  ond  safodd  tri  yno  i 
weled  y  diwedd,  gan  nad  beth  íiiasai  y 
canlyniadau.  Ysgrifenodd  y  tri  hyn 
adref  i  ddweyd  wrth  y  brodyr  yn 
Lloegr  am  beidio  petruso  dim,  na  íuas- 
ent  hwy  )m'  rhoddi  yr  achos  i  fyny  tra 
buasai  darn  o  bren  yn  aros  iddynt  nof- 
io  arno.  Beth  bynag  mae  yr  hwn  a 
ddywedodd  na  flu^i  yn  rhoddi  ei  og- 
oniant  i  arall,  na'i  fawl  i  ddelwau  cerf- 
iedig,  wedi  giynu  gyda'i  weîsion.  Mae 
y  brenin  yn  awr  wedi  dod  i  weled  yn 
wahanol,  mae  y  cenadon  oll  wedi  dy- 
chwelyd,  a'r  gwasanaeth  crefyddol  yn 
cael  ei  ddwyn  yn  mlaen  yn  y  palas 
breninol  fel  cynt, 

Tavoy,  Burmah. — Tavoy  yw  yr  or- 
saf  genadol  henaf  yn  mhlith  y  Earen- 
iaid.  Yn  Tavoy  y  dechreuodd  yr  en- 
wog  Boardman  ar  ei  lafiir  cenadol  yn  y 
fl.  1828.  Yma  hefyd  y  bedyddiwyd  y 
Burmese  cyntaf,  Ko-Thah-Byoo.  Cy- 
merodd  hyny  le  ar  yr  i6eg  o  Fai,  yr 
un  flwyddyn  ag  yr  aeth  Boardman  yno. 
Daeth  Ko-Tha-Byoo  yn  bregethwr  da 
ac  yn  weithiwr  difefl  yn  ngwinllan  ei 
Arglwydd.  Nid  llai  ei  sei  lawer  oedd 
San  Quale,  yr  hwn  a  ddychwelwyd 
trwy  offerynoíiaeth  Ko-Tha-Byoo.  Bu 
ef  yn  ffyddlon  dros  ei  Feistr,  mewn  am- 
ser  ac  allan  o  amser.  Y  ^ydd  o  lonawr 
diweddaf  y  bu  ef  farw.     Cafodd  gys- 


Digitized 


byGoogle 


62 


Y  Maes  CenadoL 


[Mai, 


tudd  trwm  a  maith.  Bu  yn  analluog  i 
fyned  o'i  dy  am  amr)rw  flwyddi  cyn  ei 
farw.  Mae  Tavoy  wedi  ei  hesgeuluso 
yn  fawr  yn  ddiweddar.  Anhawdd  )rw 
cael  un  cenadwr  i  aros  yno  yn  hwy  na 
dwy  neu  dair  blynedd^  a'r  canlyniad 
yw  mae  yr  achos  yn  gwanychu.  Hyn 
yn  ddiamheu  sydd  yn  cyfrif  am  y  ffaith 
dor-calonus  fod  mwy  o  wrthgilwyr  i'w 
cael  heddyw  yn  Tavoy  nag  sydd  o 
dd)rsgyblion.  Beth  bynag,  nid  yw  y 
Ue  yn  hollol  ddiobaith.  £r  1877  mae 
Mr.  Marrow  a'i  wraig  yn  Uafurio  yn  y 
lle  ;  a'r  flwyddyn  ddiweddaf  aeth 
chwaer  dda  o'r  enw  Ella  MiUer  i'w 
cynorthwyo.  Yn  awr  gwisga  pethau 
yno  agwedd  arall — yx  hen  faes  toreith- 
iog  gy nt  yn  dechreu  biodeuo  eto.  Mae 
yn  y  cylch  ddwy-ar-hugain  o  eglwysi, 
a  dros  fll  o  aelodau  ynddynt  oll.  Mae 
Uawer  o*r  rhai  hyn  heb  weinidogion, 
eraiU  a  gweinidogion  brodorol  gan- 
dd^mt,  liawer  o'r  rhai  sydd  yn  hen  ac 
3m  anghymwys,  o  herwydd  henaint,  i 
weithio  yn  galed.  Beth  bynag,  mae  to 
o  ddynion  ieuainc  rhagorol  yn  codi  yno 
yn  bresenol,  a  rhai  o  honynt  a'u  gwyn- 
ebau  ar  y  weinidogaeth.  Adeiladwyd 
ysgoldy  rhagorol  yno  yn  ddiweddar,  a 
thalodd  y  brodorion  Cristionogol  am 
dano  bron  i  gyd.  Lle  mynyddig  yw 
Tavoy  braidd  i  gyd,  ac  mae  y  bobl  ar 
y  cyffredin  yn  iselach  eu  hamgylchiad- 
au  na  rhanau  eraill  o  Burmah. 

BRIWSION   CENADOL. 

— Mae  derbyniadau  y  Bwrdd  Cen- 
adol  Americanaidd  wedi  bod  yn  fwy  o 
20  y  cant  yn  ystod  y  tri  mis  cyntaf  o'r 
flwyddyn  hon  nag  yw  wedi  bod  er  ys 
tair  blynedd  o*r 'blaen.  Gobeithia  y 
Bwrdd  allu  dwyn  y  flwyddyn  arianol 
sydd  yn  cau  gyda  diwedd  Ebrill,  i  der- 
fyniad  heb  ddim  dyled  ar  eu  llyfrau. 
Hyderwn  na  fydd  y  brodyr  da  sydd  ar 
y  Bwrdd  i  gael  eu  siomi. 

— ^Yr  2ofed  o  Ragfyr  diweddaf  cawn 
fod  Joss  newydd,  neu  deml,  wedi  ei 
chysegru  gan  y  Chineaid  yn  San  Fran- 
cisco.  Nid  yw  ein  clod  fei  Cristion- 
ogion  yn  fawr,  ein  bod  yn  ymdrechu 
tynu  i  lawr  demlau  y  paganiaid  yn  In- 
dia,  China,  a  manau  eraiU,  a  thrachefn 


yn  ddifater  pan  godir  hwy  yn  ymyl 
ein  drysau.  Duw  baro  mai  hon  fydd 
y  joss  ddiweddaf  a  gysegrir  byth  y» 
America,  a  phob  man  arall  hefyd. 

— Mae  3m  ddyddiau  blin  yn  Assam  o 
herwydd  y  Naga  rebelÜon,  Mae  am- 
ryw  o'r  cenadon  Bedyddiedig  wedi 
gorfod  ymadael  â'u  gorsafoedd. 

— Bu  yn  ddiwmod  mawr  yn  Calcut- 
ta  yn  ddiweddar.  Yr  oedd  yr  hyn  a 
adnabyddir  wrth  yr  enw  Bengali  Con- 
ference  yn  cwrdd  3010.  Y  prydnawn 
ffurfiwyd  gorymdaith  o  wyr,  gwragedd 
a  phlant,  ar  y  brif  heol  yno ;  ac  wrth 
orymdeithio  drwy  yr  heolydd,  canent 
oll,  "  Buddugoliaeth  lawn  i'r  lesu." 

— Aeth  un  o  genadon  y  Bedyddwyr 
yn  ddiweddar  at  ganlynwr  i'r  gau  bro- 
phwyd,  yn  Twrci,  a  chynygiodd  iddo 
gyfrol  o  Air  Duw.  Dywedodd  wrth  y 
cenadwr,  **  Yr  oedd  genyf  íí  unwaith 
un  o*r  Ilyfrau  bach  hyn,  ond  dygodd 
rhywun  ef  oddiwrthyf  o'r  ty  \  buasai 
yn  Uawer  gwell  genyf  iddynt  fyned  a'r 
ty  na'r  llyfr."  Diolchodd  yn  fawr  am 
un  yn  ei  le. 

— Mae  penaeth  un  o'r  Uwythau  yn 
Ujiji,  Affrica,  yn  ddiweddar  wedi  an- 
fon  dymunìad  taer  am  genadon  i  ddy- 
fod  yno  a'i  ddysgu  ef  a'i  bobl  yn  ff'yrdd 
gwirionedd.  Y  peth  nesaf  gawn  ei 
glywed  yw,  fod  rhyw  frawd  da  ar  y 
ffbrdd  tuag  yno.  Credwn  na  cha  alw 
yn  ofer.  Fe  gyfyd  Duw  ddynion  i 
lanw  y  maes  hwn  fel  pob  maes  arall. 
Y  pwnc  mawr  heddyw  yw,  nid  i  ba  le 
mae  danfon  cenadon,  ond  pa  le  mae  eu 
danfon  i  wneyd  mwyaf  o  ddaioni, 

— Mae  ein  sylw  wedi  ei  alw  unwaith 
eto  at  Teloogoo.  Dywed  y  brawd 
Clough  mewn  llythyr  yn  ddiweddar,  ei 
fod  ef  wedi  bedyddio,  er  dechreu  y 
flwyddyn,  508,  a  bod  Iluoedd  lawer 
eto  yn  aros  am  yr  un  fraint.  Pan  yn 
darllen  am  y  miloedd  a  fedyddiwyd  yn 
Teloogoo,  amser  yn  ol,  ofnem  na  fuas- 
ent  yn  glynu  yn  eu  proffes ;  ond  erbyn 
heddyw  cawn  nad  oes  eisiau  ofni  hyny. 
Er  bedyddiad  y  d)Tfa  fawr,  nid  yw  Mr. 
Clough  yn  gwybod  ond  am  ddau  yn  eu 
plith  ag  sydd  wedi  dwyn  gwarth  ar  yr 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Hanesion  CarirefoL 


63 


enw  rhagorol  a  gymerasant  amynt. 
Duw  o'i  ras  alwo  y  rhai  hyny  yn  ol  i'w 
gorlan. 


HANESION  CARTREFOL. 


Cymanfa   Ohio  a    Gorllewinbarth 

Pennsylyania. 

Cynelir  y  Gymanfa  uchod  eleni  yn 
Pittsburghj^  Pa.,  Mai  29,  30,  1880.  Y 
gynadledd  i  ddechreu  am  10  o'r  gloch 
y  dydd  cyntaf.  Taer  ddymunir  ar 
weinidogion  y  cylch  a*r  cenadon  i  fod 
yno  )m  brydlon.  Dysgwylir  presenol- 
deb  dau  o  weinìdogion  y  tu  allan  i 
gylch  y  Gymanfa — y  Parch.  W.  M. 
£vans,  Cattaraugus,  N.  Y.,  ac  un  o 
Dalaeth  Pennsylyania — ^ni  wyddis  eto  i 
sicrwydd  pwy  fydd. 

Thos.  Thomas,  Ysgr, 

Sharotiy  Pa,,  Eòrill  22,  1880. 


At  Eglwysi   Bedyddwyr   Cymanfa 
Ohio  a  Gorllewinbarth  Pa. 

Anwyl  Frodyryn  yr  Arglwydd : 

Hysbyswyd  chwi  drwy  y  Wawr,  fod 
yr  ysgrifenydd  a'r  Parch.  Samuel  Job, 
Cleyeland,  wedi  eu  penodi  yn  y  Cyfar- 
fod  Chwarterol  diweddaf,  yn  Hubbard, 
i  wneyd  ymchwiliad  i'r  modd  a'r  gost 
o  gaeí  breinlen  i  sicrhau  meddianau  yr 
enwad  yn  nghylch  y  Gymanfa  hon. 
Gwnaethom  ymchwiliad,  a  deallwn  nad 
yw  y  drafíerth  a'r  draul  o  gyrhaedd  yr 
amcan  ond  y  peth  nesaf  i  ddim. 

Yn  ol  y  drefn  bresenol  yn  ein  plith, 
mae  pob  eglwys  yn  dal  ei  meddianau, 
(yr  addoldy  a'r  lot,)  ei  hunan.  Mae  i 
bob  çglwys  unigol  ei  hymddiriedolwyr. 
Gall  unrhyw  eglwys  fyned  o'r  Gyman- 
ía,  i  ymuno  â  Chymanfa  arall,  Seisnig 
neu  Gymreig,  a'i  meddianau  gyda  hi. 
Yr  ydym  felly,  fel  Cymanfa,  yn  agored 
i  golledion  dirfawr.  Yr  hyn  gynygir 
ato  yn  y  cynllun  newydd,  os  mabwys- 
iedir  ef,  yw,  cael  meddianau  pob  eg- 
Iwysi  unigol  yn  feddiant  i'r  Gymanfa. 
Yn  lle  ymddiriedolwyr  yn  yr  eglwysi 
nnigol,  bydd  ymddiriedolwyr  dros  holl 
feddianau  y  Gymanfa.  Bydd  yn  rhaid 
i'r  hoU  eglwysi  roddi  eu  gweithredoedd 


fyny  i'r  ymddiriedolwyr  newydd.  Yn 
ol  y  cynllun  hwn,  pan  fyddo  eglw^rs  yn 
marw,  yn  ymuno  ä  Chymanfa  arall, 
neu  yn  troi  at  y  Saeson,  bydd  y  pro^ 
erty  yn  aros  yn  meddiant  y  Gymanfa. 

Yn  awr,  frodyr,  mae  )m  hollol  yn 
eich  dwylaw  chwi  o  berthynas  i*r  hen 
arferiad  a'r  cynllun  newydd.  Ystyr- 
iwch  y  pwnc.  Peidiwch  a  gwneyd  dim 
yn  fyrbwyll.  Daw'r  pwnc  hwn  dan 
sylw  yn  Ngh)rmanfa  Pittsburgh.  Bydd-^ 
ed  i*r  holl  eglwysi  hyfforddi  eu  c)m- 
rychiolwyr  pa  fodd  i  weithredu,  neu 
nodi  eu  barn  a'u  hewyllys  yn  eu  llyth- 
yrau.  Coíìed  yr  eglw)rsi  am  hyn.  Yr 
eiddoch,  yn  Nghrist, 

Coalhurg.  Charles  Jones. 


Cymanfa  Gerddorol  y  Bedyddwyr 
YN  Hyde  Park,  Pa. 

Cynaliwyd  yr  wyl  hon  ar  y  a^ain  o 
Mawrth.  Dechreuwyd  am  10  o*r  gloch^ 
ac  agorwyd  y  cyfarfod  drwy  weddi  gan 
y  Parch.  E.  Bombay  Edwards,  a  chan- 
wyd  amryw  dônau  yn  foddhaol  iawn. 
Treuliwyd  tuag  awr  o  amser  i  drefnu 
materion  erbyn  y  Gymanfa  nesaf. 

Neillduwyd  y  brodyr  canlynol  yn 
Bwyllgor  er  ystyried  pa  lyfr  a  fabwys- 
iadir  genym  fel  safon  tônau  i'w  hym- 
arferyd  yn  y  dyfodol ;  sef,  William  E. 
Evans,  Hyde  Park ;  Ll.  Roberts,  Pro- 
Yidence ;  D.  T.  Davies,  Taylorville; 
D.  F.  Davies,  Nanticoke ;  Evan  Row- 
lands,  Wilkesbarre ;  Henry  P.  Davies^ 
Kingston  ;  David  Davies,  Plymouth ; 
David  Griffiths,  Olyphant,  a  WiUiam 
R.  Williams,  Pittston. 

Yr  oedd  yr  addoldy  yn  orlawn  yn 
nghyfarfod  2  o*r  gloch.  Wedi  gofyn 
bendith  y  Nef  ar  y  Gymanfa  gan  y 
brawd  E.  Edwards,  Wilkesbarre,  can- 
wyd  saith  o'r  tônau  er  boddlonrwydd 
cyffredinol,  a  chafwyd  engraiíft  o  ganu 
mawl  i'r  lesu  yn  yr  Hindwaeg  gan  y 
Parch.  E.  Bombay  Edwards,  y  gynull- 
eidfa  yn  uno  yn  y  gydgan.  Derbyn- 
iwyd  mynegiad  y  pwyllgor  ar  y  Llyfr 
Tônau,  yr  hwn,  gyda'r  gwelliant,  a  fab- 
wysiadwyd ;  sef, 

Penderfynwyd,  Ein  bod  yn  mabw)rs- 
iadu  Llyfr  Tônau  Harris,  Jones  a  How- 


Digitized 


byGoogle 


Banesion  GartrefoL 


[MLai, 


ells,  fel  safon  cerddoríaeth  jrr  Undeb, 
heb  gyfyngu  ein  hunain  yn  gaeth,  ond 
at  ein  rhyddid  i  ddewis  tônau  o  lyfrau 
eraiU  sydd  ar  y  maes. 

2.  CÍymeradw^rwn  y  Uyfr  sydd  genym 
yn  awr,  casgliad  leuan  Gwyllt,  i'r 
pwyllgor  i  ddethol  tônau  erbyn  yr  wyl 
nesaf. 

Neillduwyd  y  brodyr  canlynol  yn 
swyddogion  y  Gymanfa  nesaf,  a  gynel- 
îr  yn  Wilfcesbarre. 

Llywydd-'Y  Parch.  E.  Edwards. 

Ysgrìfenydd—lçíCíVL  Jenkins,  Wilkes- 
barre. 

Trysorydd—1z.co\ì  W.  Evans,  Pitts- 
ton. 

Penderfynwyd,  Pod  pob  eglwys  yn 
yr  Undeb  i  neillduo  cynrychiolwyr,  er 
ffuríìo  y  Pwyllgor  nesaf,  a  danfon  enw 
y  cyfryw  gynrychiolwr  i'r  Llywydd,  er 
ei  alluogi  i  alw  cyfarfod  y  Pwyllgpr,  ar 
yr  amser,  ac  yn  y  Ue,  mwyaf  cyfleus. 

Am  6,  yr  oedd  y  cynuUiad  yn  Uuos- 
og  iawn,  y  canu  yn  wefreiddiol,  a'r  re- 
quietn  yn  swynol  dros  ben.  Cyfarch- 
wyd  y  Gymanfa  ag  areithiau  brwdfryd- 
ig  ar  destynau  pwrpasol  gan  y  brodyr 
canlynol:  Araeth  agoriadol  gan  y 
Uywydd,  y  Parch.  J.  P.  Harris,  (leu- 
an  Ddu),  Providence  ;  WiUiam  F.  Da- 
vies,  Nanticofce ;  E.  Edwards,  Wilkes- 
barre ;  H.  P.  Davies,  Kingston  ;  B. 
Hughes,  Hyde  Park ;  Ebenezer  Lloyd, 
Edward  D.  Jones,  ProvideDce,  a  Thos* 
D.  Davies,  Hyde  Park.  Yr  oedd  yr 
hoU  gorau  dan  arweiniad  Wm.  E.  Ev- 
ans,  Hyde  Park.  Yr  oedd  corau  Prov- 
idence  a  Taylorville  yn  eu  Uawn  hwyl- 
iau ;  Olyphant  a  Pittston  wedi  troi  adl- 
an  yn  rhagorol,  a  chynrychiolaeth  cys- 
tal  ag  a  allesid  dd]rsgwyl  o'r  holl  eg- 
Iwysi.  Mae'r  mudiad  hwn  wedi  b)rw- 
iogi  caniadaeth  y  cysegr  yn  fawr  yn  ein 
plith ;  wedi  dihuno  ein  cantorion,  a'u 
codi  at  eu  gwaith.  Bydd  parhad  o'r 
ymdrech  yn  fendith  i'r  eglwysi.  Ym- 
ofyner  â'r  Parch.  R.  Edwards,  Potts- 
ville,  parth  cael  y  Llyfrau  Tônau  o'r 
Hen  Wlad. 

Yn  Uaw  y  Trysorydd  presenol,  Mr. 
J.  W.  Jones,  Í3.35,  heblaw  y  casgliad 
a  gymerwyd  i  fyny  yn  Hyde  Park  ar 
ddydd  yr  wyl. 

DUEWELYN   ROBERTS,     YsgT, 


Campbell,  Minn. 

Yr  ydym  yn  hoffi  y  wlad  yn  well  na'n 
dysgwyliad ;  yr  oeddym  yn  ofni  y  gau- 
af  yma,  ond  yn  awr  yr  ydym  wedi  treul- 
io  y  gauaf  yma,  ac  os  yw  pobl  yn  dy- 
weyd  y  gwir,  y  gauaf  caletaf  a  gafwyd 
yma  er's  deuddeng  mlynedd  ydoedd. 
Ni  theimlasom  can  Ueied  oddiwrth  yr 
oerfel  yr  un  gauaf  yn  America.  Nid 
ydym  am  i  ch^  gredu  nad  ydyw  yn 
oer  yraa,  na,  y  mae  )m  oer,  ond  mae  y 
gwynt  a'r  eira  mor  sych,  os  bydd  eira, 
fel  nad  oes  dim  yn  damỳ  o'n  cwmpas,  a 
thrwy  hyny  nid  ydym  yn  teimlo  yr  oer- 
fel.  Mae  yn  hynod  o  iach  yma  \  gall- 
wn  ddyweyd  hyny  trwy  brofîad.  Gwel- 
som  amryw  yn  dyfod  yma  o  Wisconsin 
a  manau  eraiU,  a  golwg  aiiach  amynt ; 
ond  wedi  bod  yma  am  ychydig  maent 
yn  gwella. 

Yr  oeddynt  wedi  dechreu  hau  gwen- 
ith  y  6ed  o'r  mis  hwn  (EbriU)  y  flwydd- 
yn  ddiweddaf  Cafwyd  cnwd  da  ar'  y 
breahinf^yn  yr  ardal  hon,  sef  22}^  o  fws- 
ieli  i'r  erw. 

Ni  welais  yr  un  Cymro  er  pan  ydwyf 
yma,  ond  gwelais  haner  un ;  ei  enw  yw 
Thomas  Roberts.  Yr  oedd  ei  dad  yn 
Fedyddiwr,  ac  yn  aelod  yn  eglwys 
Remsen,  N.  Y.  Mae  ef  yn  b)rw  b)an- 
theng  miUdir  i'r  dwyrain  oddiwrthym 
ni.  Nid  oes  yma  yr  un  eglwys  eto. 
Mae  yma  o  ddeg  i  bymtheg  o  frod)rr  a 
chwiorydd  oeddynt  yn  aelodau  gyda  ni 
cyn  dod  yma.  Hoffem  yn  fawr  weled 
rhyw  frawd  )m  dod  yma  i  g)rmeryd  tir, 
a  phregethu  i  ni.  Nid  yd)rw  ein  ham- 
gylchiadau  yn  bresenol  y  fath  fel  y  gaU- 
wn  roddi  dlm  cynorthwy. — Thomas  W'* 
Lewis,  

CYFEnaAD 

Presenol    y  Parch.  D.  T.  PhUlipç,  di- 
weddar  o  Parsons,  Pa,,  yw  Port  Ches- 

ter,  N.  Y,  

BEDYDDIWYD-- 

Yn  Hubbard,  O.,  gan  y  Parch.  Tho- 
mas  M.  Mathews  :  Medi  21,  tâir ; 
Hydref  17,  dwy  ;  EbriU  18,  un — ^ar 
broífes  o'u  ífydd  yn  Mab  Duw.  Mae 
teimlad  da  )m  ffynu  yn  yr  eglwys. — 
7hos,  E.  Parry. 


Digitized 


byGoogle 


i8Sc.] 


Hanâsiûn  CartrefoL 


65 


PRIODWYD— 

M awith  17,  1880,  711  nhy  rhieni  j  briodas- 
ferch,  gmn  7  Parch.  R.  M.  Richardson,  Dawn, 
Mo.,  Mr.  John  R.  Tudor  a  Miss  Gweni  A. 
DaTÌes,  merch  7  Parch.  T.  W.  DaTÌes,  (A.) 
Llwjddiant  i*r  pftr  ieaanc. 

Mawrth  25,  1880^  fa  nh^  rhieni  7  bríodas- 
ferch,  Dawn,  Mo.,  gan  7  Pnrch.  R.  M.  Rich- 
aidaon,  Mr.  Morgan  I.  Hnghes  a  Miss  Marga- 
ret  E.  James.  DTmnnwn  nawdd  7  nefoedd  i'r 
gwr  a'r  wraig  ienainc  hoU  dd^ddiau  en  b^w^d. 

Rhagf^r  23,  1879,  7°  Freedom,  Cattarangas, 
N.  Y.,  yn  nh^  Mr.  John  W.  Williams,  cw^thr 
7  bríodasferch,  gan  7  Parch.  W.  M.  Eyans, 
Mr.  John  L.  Williams  a  Miss  Nellie  S.  Wil- 
liams— 7  ddan  o'r  Ue  uchod. 

Rhagfyr  23,  1879,  ^n  CentrcTÌlle,  AUeganj 
Co.,  N.  Y.,  7n  nh7  lÉr.  J.  T.  Eyans  a'i  bríod, 
riûeni  7  bríodasferch,  gan  7  Parch.  W.  M. 
Eyans,  Mr.  Gües  H.  Bean  a  Miss  Libbie  M. 
Eyans — j  ddan  o  Centreyille. 

lonawr  7,  i88o,  ^n  Freedom,  Cattaraagus, 
N.  Y.,  gan  7  Parch.  W.  M.  £vans,  ^n  ei  d^  d 
hnn,  Mr.  John  T.  James  a  Miss  Maggie  E. 
Owens— 7  ddan  o  Fairview,  Allegan^  Co., 
N.Y. 

Mawrth  18,  1880,  ^n  Freedom,  Cattaraagas, 
N.  Y.,  gan  7  Parch.  W.  M.  Evans,  ^n  ei  d^  ei 
hnn,  Mr.  Samael  Owens  a  Miss  Martha  Rees 
~7  ddan  o'r  lle  nchod. 

Bocd  bendith  7  Nef  i'w  dil^n  oU. 


BU  FARW— 

MR.  THOICAS  L.  UCHAU)8. 

Yn  Wigan,  ger  Mahano^  Cit^,  Chwef.  i, 
1880, 7n  38  mlw^dd  a  dan  fis  oed,  Mr.  Tho- 
mas  L.  Richards,  floruchw^Uwr  gwaith  glo 
pertb^nol  i'r  P.  &  R.  Co.,  ^n  7  Ue  achod. 

Mab  7doedd  7  trancedig  i  Lewis  Richards, 
o*r  Ue  hwn,  jr  hwn  s^dd  ^n  dd]^n  parchns  a 
ch^meradw^  gan  g^lch  eang  o'g^dnabYdd- 
iaeth,  ac  ^n  ddiacon  ffjrddion  ^n  egiw^s  7  Bed- 
jddw^r  er  7S  amr^w  fl^n^ddoedd  ^ma.  Gan- 
W7d  Thomas  ^n  CwmcelTn,  Blaenafon,  ^n  7 
flw^dd^n  1841,  a  daeth  7  tealu  i'r  wlad  hon 
jn  1849,  i  le  o'r  enw  Lowberr^ ;  ond  ^n  fuan 
Mthant  oddi^no,  ac  ^msef^dlasant  ^n  Sammit 
HiU.  Príododd  Thomas  ^no  pan  ^n  19  oed  ; 
a  phan  dorodd  7  rh^fel  ailan,  ^n  1861,  cawd 
ef  yn  an  o'r  bechgyn  dewrion  h^n^  a  aelhant 
i'r  maes  i  ddarostwng  7  gwrthr^fel.  Gwasan- 
acthodd  ei  wlad  fabw^siedig  am  ^n  agos  i  bed- 
air  bl^nedd,  mewn  modd  ag  oedd  ^n  adiew- 
TTcha  clod  ar  ei  berson.  Yn  fuan  wedi  d^- 
chwel^d  ô'r  rh^fel  bu  farw  ei  wraig,  gan  ad- 
ael  bachgejd^n  b^chan  iddo  i  ofala  am  dano. 
Ond  nid  bir  7  bn,  wedi  dod  i'r  lie  hwn,  c^n 
cael,  wedi  h^n^,  ^mgeledd  g^mw^s.  Bu  ^n 
briod  â'r   wraig  hon  tua  deng  ml^nedd;  a 


rhwng  7  c^fan  jc  oedd  gandd^nt,  pan  fu  efe 
farw,  chwech  o  blant.  Cafodd  7  wraig  a'r 
plant  goUed  fawr  ar  ei  ol,  o  herw^dd  jx  oedd 
7n  wr  serchog  a  mw]rn,  ac  ^n  dad  t^ner  a  gof- 
alns  o'i  denlu. 

Yr  oedd  ei  farwolaeth  ^n  hoUol  ann^sgw^l» 
iadw7 ;  daeth  adref  o'i  waith  nos  Wener,  fel 
arfer,  heb  fawr  o  flìnder  na  phoen  ;  ond  C7S 
iddo  orphen  ei  swper  c^merw^d  ef  gan  7  poen- 
au  mw^af  dird^nol  ^n  ei  goluddion;  ac  er 
galw  ato  amryw  fedd^gon  medrus,  eto  niâ 
oedd  7n  eu  gaUu  i  wneyd  Ues  iddo  ;  fell^  bu 
farw  boreu  Sabboth,  Chwef.  i.  FeU^  gor- 
phenodd  ein  c^faiU  hoff  Thomas  Richards  ei 
7r&  ddaearol,  heb  ^n  w^bod  ond  i  g^lch  b^ch- 
an  o*i  berth^nasau  a'i  gyfeiUion. 

Yr  oedd  ft  ^madawedig  ^n  un  a  berchid  ac 
a  geríd  ^n  fawr  gan  g^lch  helaeth,  ^n  weìth- 
wyr  ac  eraiU.  Dywedodd  un  tro,  ychydig 
ddyddiau  cyn  ei  farw,  ei  fod  jù,  credu  nad 
oedd  ganddo  ond  dau  elyn,  ac  mai  Gwyddelod 
oedd  y  rhai  hyny.     Nid  llawer  all  ddweyd  fel 

Sna.     A  phan  fo  goruchwyliwr  neu  bregethwr 
eb  onÿ  dau  wrthwynebwr,  gall  gyfríf  ei  hun 
yn  fod  ffodus  iawn. 

Felly  y  profwyd  pethau  ar  ddydd  y  gladd- 
edigacth  ;  ^r  oedd  jrno  hiraeth  mawr  ^n  cael 
ei  arddangoB  gan  bawb  o*r  d^rfa  luosog,  gwyn- 
ebau  gl^bion  i'w  gweled  ^n  mhob  CTÍeiríad ; 
jc  oedd  7  dagrau  ^n  Uefaru  am  serch  a  pharch 
d  g^foedion  tuag  ato.  Nid  7W  ^m  rh^fedd  am 
h^n  chwaith,  o  herw^dd,  fel  goruchw^Uwr,  ^r 
oedd  7n  wr  canol  ^n  78^  dd^munol  7  gair — 
rhwns  7  meistr  a'r  gweithiwr.  Nid  oedd  711 
esgenTuso  eu  rhwTmedigaeth  i*r  naUl  na'r  UsilL 
Dyn  cyfiawn  ydoedd,  yn  meddn  ar  gydwybod 
effiro.  Tystiolaeth  y  gweithwyr  yn  gyffredino) 
yma  yw,  mai  coUed  fawr  oedd  ei  goUL 

Claddwyd  y  rhan  farwol  o  hono  ar  y  dydd 
Mawrth  canl^nol  yn  mvnwent  yr  Odyddion  yn 
Tamaqua  Cafodd  gladdedigaeth  dywysog- 
aidd,  amr]rw  gymdeithasau,  y  Grand  Army  a'r 
seindorf  yn  blaenorí  y  cyfan,  ac  ^m  canu  dam» 
au  pwrpasol  i'r  amgylchiad.  Heddwch  i'w 
Iwch ;  aV  Arglwydd  ofalo  am  y  weddw  alanis 
a'r  plant,  ac  a  ddyddano  ei  dad  oedranus,  aV 
perthynasau  oU.  Gweinyddwyd  yn  y  capel 
gan  yr  ysgrifenydd,  ac  ar  lan  y  bedd  gan  Thos. 
D.  £vans  a'r  cymdeitliasau. 

W.  D.  Tmomas. 

MISS  JOSSPHINB   HUMPHRSYS. 

Yn  Marcy,  ger  Utìca,  N.  Y.,  Mawrth  8fed, 
1880,  yn  27  mlwydd  oed,  Josephine,  merch 
John  Humphreys  a'i  bríod.  Y  cydd  lau  can- 
lynol  daeth  Iluaws  o'r  c^m^dogion  a  ch^feiU- 
ion  7r  jrmadawedig  yn  nghyd  i  hebrwng  y 
gweddilUon  i  fynwent  Ffordd  yr  Afon  i'w  dae- 
ani.  Cyn  claddu  pregethwyd  yn  Saesonaeg^ 
ar  yr  achlysur,  gan  y  Parch.  J.  Edred  Jones, 
Utica,  yn  addoldy  y  Methodistiaid  Esgobawl. 
Mae  y  teulu  crefyddol  a  charedig  hwn  wedi 
dyoddef  yn  chwerw  trwy  ymweliadau  angau 
yn  y  blynydda«  diweddaf.     Hon  oedd  y  diyd. 


Digitized 


byGoogle 


66 


Hanesion  CartrefoL 


[Mai, 


edd  ferch  iddynt  gladdn»  mewn  ychydig  flyn- 
jddau,  a*r  tair  wedi  tyfu  i  fyny  i  oedran  gwrag- 
edd.  Nis  gallem  lai  na  theimlo  i'r  byw,  ddydd 
yr  angladd,  wrth  weled  beddan  y  tair  chwaer, 
«chr  yn  ochr,  yn  yr  un  fynwent,  a'r  rhieni  gal- 
arus  wedi  eu  llethu  o  tan  y  ddymod  olaf 
hon.  Dwy  flynedd  i  Rhagfyr  diweddaf  cladd 
asant  ferch  anwyl  o'r  blaen,  a  meddyliem,  y 
pryd  hwnw,  fod  yr  ergyd  yn  Uawn  cymaint  ag 
a  allasai  y  ddau  hen  bererin  ddal  oddi  tano. 
Ond  nis  gwyddom  ein  nerth  nes  ein  profi.  Ac 
«r  coUi  hono,  ymgysurent  yn  y  m<^dwl  fod 
ganddynt  un  ferch  dyner,  garedig,  a  gofalna, 
drachefn,  i  bwyso  arni  mewn  afìechyd,  henaint 
a  methiant ;  ac  yr  oedd  ei  chryfdery  ei  hiechyd 
ymddangosiadol,  a'i  hysbryd  mwyn  a  charu- 
aidd,  yn  rhoddi  sail  i'r  gobeithion  hyny.  Ond 
mor  fuan  y  drylUwyd  eu  hoU  gynlluniau,  ac  y 
siomwyd  eu  dysgwyliadau  gonest !  Yn  awr, 
dyma  hitbau  eto  wedi  marw  I  O,  mor  dwyll- 
odrus  yw  bywyd  ar  ygoreu  !  Josie  Humphreys 
jn  ei  bedd! 

Y  mae  angau  cynar  Josephine  yn  rhybudd, 
ac  yn  wers  bwysig  i  hoU  ieuenctyd  yr  ardal. 
Tarana  yr  angau  am  barodrwydd.  £r  fod  yr 
ymadawedig  yn  ferch  o  gymeriad  moesol  di- 
lycbwin,  ac  yn  arfer  gwrando  yn  gyson  a  dif- 
rifol  ar  weinidogaeth  yr  ysgrifenydd,  eto  ni 
wnaeth  broffes  gyboeddus  o  lesu  Grist.  Yr 
oedd  wedi  llwyr  fwriadu  gwneyd  hyny,  yn 
neillduol  oddiar  farwolaeth  ei  chwaer  olaf,  ond 
gohirio  a  wnaetb,  nes  iddi  fyned  yn  rhy  ddi- 
weddar.  Ymaflodd  angeu  ynddi  yn  ngbanol 
ei  chryfder,  a  chadwodd  ei  aíaei  nes  myned  a 
hi  yn  garcbaror  iV  fedd.  £i  gofid  mwyaf  yn 
ei  chystudd  oedd,  iddi  fyw  yn  ddibrofles.  Go- 
beithiai  o  byd  am  ddigon  o  adferiad  i'w  gallu- 
ogi  i  gael  ei  bedyddio,  ond  nis  cafodd.  Tna 
nid  oedd  ganddi  ond  taflu  ei  hun  ar  drugaredd 
faddeuol  Duw.  Ac  y  mae  gan  y  rhieni  y  gob 
aith  cryfaf  iddi  farw  mewn  cymod  ag  ef. — 
Gweddiodd  lawer  am  byny  yn  ei  chystudd ;  ac 
ar  ei  dymuniad,  gweddiodd  ei  tbad  heíyd  gyda 
hi,  a  throsti,  lawer  mewn  dagrau.  Ac  ni  a 
hyderwn  fod  gweddiau  y  ddau  wedi  eu  hateb, 
yn  ei  derbyniad  i  dangnefedd  tragywyddol. 
Ond  dysged  ei  chyfeiilion  ieuainc,  a*i  dau 
frawd,  wers  oddiwrthi  hi,  nad  yw  gwely  cys- 
tudd  a  dyddiau  olaf  bywyd  y  lle  na'r  amser 
goreu  i  gymodi  enaid  ft  Duw.  **  Heddyw  yw 
amser  Duw."  J.  £dr£D  Jones. 

MR.   RICHARD  DAYIES. 

Rhagfyr  17,  1879,  yn  Olyphant,  Pa.,  bu  farw 
Mr.  Ricbard  Davies,  yn  63  ml.,  6  mis,  a  5 
niwmod  oed.  Ni  chafodd  ond  cystudd  byr, 
ond  cafodd  y  tynerwcb  mwyaf  ag  y  gallasai  y 
ilaw  ddynol  ei  rhoddi  iddo.  £r  ei  fod  heb 
berthynasau  iddo»  yr  oedd  wedi  bod  yn  briod 
dair  gwaith.  Yr  oedd  llawer  iawn  o  bethau 
rhinweddol  yn  y  brawd  anwyl  hwn.  Yr  oedd 
wedi  casglu  llawer  o  wybodaeth  Ysgrythyrol, 
ac  wedi  gwneyd  Ilawer  iawn  o  ddaioni  i'w 
gyd-ddynion.     Cafodd  y  brawd  Daries  ei  eni 


yn  Merthyr  Tydfil,  D.  C,  a  chafodd  ei  fed- 
yddio  gan  WilUams,  gweinidog  y  Taberaad 
pan  yn  29  oed  ;  felly  fe  fu  dan  iau  ei  Feistr 
Mawr  am  34  mlynedd.  Yr  oedd  yn  barchns 
iawn  i  bawb  ag  a  fuasai  ^m  dyfod  i  ymweled 
ag  ef,  yn  enwedig  y  rhai  fuasai  yn  weinidog- 
ion,  oblegid  eu  bod  yn  cyhoeddi  ygair  dwytd. 
Ond  efe  a  gasglwyd  at  ei  dadau,  ac  vr  ydym 
yn  credu  ei  fod  wedi  myned  oddiwrth  ci 
waith  at  ei  wobr.  Heddwch  i'w  Iwch  hyd 
foreu  yr  adgyfodiad.  £i  arwydd-air  bob  am- 
ser  oedd,  **  Byw  fyddo'r  Brenin,  a'r  gogoniaot 
fyddo  ar  ei  ben ;  Amen.'* 

Olyphani^  Pa.  Fred.  Lloyd. 

MR.  DAVID  S.  LBWIS. 

Chwef.  26ain,  1880,  yn  Hyde  Park,  Pa.,  ba 
farw  David  S.  Lewis,  yn.  sydyn  ac  annysgwyl- 
iadwy  iawn,  yn  65  mlwydd  oed. 

Ganwyd  Mr.  Davies  yn  Nhreforris,  ger  Ab- 
ertawe,  mewn  Ile  o'r  enw  Craig-trwyfa.  Yn  y 
gymydogaeth  hono  y  magwyd  ef,  ac  y  tyfodd  i 
fyny  yn  ddyn,  ac  yno  y  cafodd  ymgeledd  gym- 
wys,  a  bu  Hannah,  ei  anwyl  briod  yn  cyd- 
ddwyn  yr  iau  ag  ef  am  hir  flynyddau.  Ryw 
ddwy  flynedd  yn  ol  blaenodd  ef  i'r  byd  mawr 
tragywyddol.  Mab  ydoedd  yr  ymadawedig  i 
William  ac  £lizabeth  Lewis  o'r  Caeau.  Yr 
ydoedd  yn  ddyn  cadam  o  wneuthuriad,  yn 
meddu  ar  wrolder  cawr  a  thynerwch  plentyn. 
Yr  oedd  ei  arswyd  ar  y  Gwyddelod,  a  galwent 
ef  y  **  Big  Welshman ;"  ond  nid  oedd  yn  ddyn 
ymrafaelgar,  na  chynenllyd ;  ac  eto  mynai  yr 
hyn  a  ystyriai  efe  oedd  iawn.  Cymerai  blaid 
y  gwan  a*r  diamddiffÿn,  a  pherchid  ef  yn  gy< 
ffredinol  fel  dyn  a  chymydog. 

Sjrmudodd  y  teulu  o  Treforris,  yn  Nghymro, 
i  Beaver  Meadow,  Pa.,  lle  y  treuliasant  16  o 
flynyddau.  Daetbant  oddiyno  i  Hyde  Park, 
Ue  olaf  Mr.  Lewis,  am  y  15  mlynedd  diwedd- 
af  o'i  oes;  ac  yma  yr  ymunodd  a'r  eglwys 
Fedyddiedig  Gymreig,  Bedyddiwyd  ef  yn 
nyfroedd  y  Lackawanna,  ar  broffies  o'i  fiydd  yn 
Mab  Duw,  gan  y  brawd  J.  P.  Harris,  yr  hwn 
ar  y  pryd  ydoedd  fugail  yr  eglwys  hono.  Nid 
oedd  y  frawdoliaeth  heb  eu  hofnau,  pan  yn  der- 
byn  David  T^wis  i'r  gymdeithas  Gristionogol ; 
ond  ofnau  dîangenrhaid  oeddynt,  canys  bu  ef 
yn  filwr  da  i  lesu  Grist,  yn  ddysgybl  anwyl,  ac 
yn  frawd  ffÿddlawn  hyd  angeu — heb  beri  dol- 
ur  llygad  i  neb  o'r  frawdoiiaeth.  Do,  bu  yn 
ffyddlawn  hyd  angeu,  a  rhoddwyd  iddo  goron 
y  bywyd.  Dydd  ei  farwolaeth,  yn  y  gwaith, 
yr  oedd  yn  fwy  llawen  nag  arferol,  er  yn  an- 
ymwybodol  agoshau  yr  oedd  i  lawenydd  ei  Ar- 
glwydd  ;  ac  efe  a  aeth  i  dangnefedd,  gan  ad- 
ael  tri  o  biant  (yr  oll  yn  briod),  sef  dau  fab  ac 
un  ferch,  i  hiraethu  ar  ol  rhiant  gofalus  a  thyn- 
er  galon 

Claddwyd  ei  weddillion  yn  mynwent  Wash- 
bum  Street,  y  Sadwrn  canljrnol,  y  Parch.  J.  P. 
Harris,  Providence,  yn  gweinyddu.  £r  cryf- 
ed  fa  David  Lewis,  ni  cbymerodd  ond  amser 
byr  i  frenin  braw  i  dynu  ei   babell   briddlyd  i 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Hanesion  Oarirefol. 


67 


lawr.     *<Ain  hyny  byddwch  chwithau  barod, 
canys  yn  yr  awr  nî  thybioch  y  daw  Mab  y  d^m." 

Brawd. 

M&S.  ANN  HUQHES. 

Mercb  oedd  Mn.  Haghes  i  Grìffith  ac  Eliz- 
abeüi  Roberts,  Ty  Comiog,  ger  Pwlihelí,  G. 
C.  Yn  y  flwyddyn  1870  daeth  hi  a'i  mam  (yr 
bon  oedd  yn  weddw),  a'i  phedair  chwaer  ac 
iin  o'i  brodyr  o  G^rmm  i  Berlin,  Wis.  Ymon- 
odd  mewn  príodas  â  Henry  J  Hnghes,  Elo, 
Wis.,  Mai  16, 1873.  ^^  ^'^  ^  chysyiitiadaa 
teulnaidd  yn  ddymnnol  iawn,  yn  ymgdedd  i'w 
phrìod,  3m  ofalns  o*i  phlant,  ac  yn  gwarchod 
gartref  yn  dda.  Bedyddiwyd  hi  yn  y  fl.  1873, 
gan  y  Párch.  Wm.  Jones,  Wis.  Bu  yn  aelòd 
rheolaidd  a  diargyhoedd  o'r  pryd  hwnw  hyd 
angau,  yn  yr  eglwys  Fedyddiedig  Gymreig 
ger  Oshkosh.  C^llir  dywedyd  am  dani  ei  bod 
yn  chwaer  wybodus,  hynod  feddylgar.  Dar- 
Ilenai  lawer  er  mwyn  deall  a  chofio.  Yr  yd- 
oedd  bob  amser  yn  ddifrìfol  pan  yn  ymdrin  ft 
phethau  crefyddol.  Mae  y  parch  a  ddangos- 
odd  i  Air  Duw  trwy  adrodd  llawer  o  hono  a*i 
chwilio  beunydd,  a'i  sel  dros  yr  ysgol  Sab- 
bothol,  a'i  dianwadalwch  yn  ei  chrefydd,  wedi 
rhoddi  i  ni  sail  gadarn  i  hyderu  ei  bod  hi  wedi 


w  yn  ]u^Arglwydd.  Bu  farw  Chwef.  27, 
1880,  yn  33  n^lwydd  oed,  yn  hynod  sydyn  a 
hollol  annysgwyliadwy,  ar  enedigaeth  plentyn, 
gan  adael  priod  tyner  a  gofalus,  dau  o  blant 
bychain,  mam  hoff,  brodyr  a  chwiorydd,  yn 
nghyda  chyfeillion  lawer  i  alaru  ar  ei  hol. 
Oaddwyd  hi  ar  y  laf  o  Fawrth  yn  mynwent  y 
Bedyddwyr.  Ymgasglodd  tyrfa  luosog  i'w 
hftngladd  ;  pregethwyd  ar  y  pryd  gan  yr  ys- 
^fenydd.  Barnwr  y  gweddwon  a  Thad  yr 
amddifaid  fyddo  yn  nodded  i'n  brawd  a'i  rai 
bychain.  JOHN  EvANS. 

M&.    HUGH  O.   ROBERTS. 

Yn  Centreville,  Allegany  Co.,  N.  Y.,  lon. 
15,  1880,  y  diacon  Hngh  O.  Roberts,  yn  81 
oüwydd  oed. 

Yr  oedd  ein  hen  frawd  'parchus  ymadawed- 
ig,  yn  enedigol  o  Bodedeyra,  Sir  Fon,  G.  C. 
Ymonodd  a  chrefydd  yn  dra  ieuanc,  sef  pan 
tnag  21  oedy  a  cbafodd  ei  fedyddio  ar  broffes 
0*1  fiydd  yn  Mab  Duw,  yn  ^  lle  uchod,  gan  y 
diweddar  Richard  Owen.  Ni  fu  ein  brawd 
yn  bir  wedi  iddo  ymnno  ft  chrefydd  cyn  eniU 
safle  gymeradwy  yn  ngolwg  yr  eglwys,  canys 
gosodwyd  ef  yn  dra  buan  yn  y  swydd  ddia- 
conaidd,  yr  hon  swydd  a  lanwodd  yn  anrhyd- 
eddus  a  ffyddlon  tra  y  parhaodd  ei  nerth  corff- 
orol. 

Yn  y  flwyddyn  1831,  ymfudodd  Mr.  Rob 
erts  a'i  deulu  i'r  wlad  hon,  a  sefydlasant  yn 
ardal  Steuben,  swydd  Oneida,  N.  Y.,  ac  aros- 
asant  yn  y  gymydogaeth  hono  am  tua  deoddeg 
mlynedd.  Yny  flwyddyn  1843  symudodd  ein 
brawd  a'i  deulu  i  Cattaraugus,  N.  Y.,  ac  ^m  jrr 
ardal  bon  y  treuliodd  weddiU  ei  oes.  Bu  yn 
arweinydd  y  canu  yn  yr  eglwys  Fedyddtedig 
yma  am  amryw  flynyddau,  a  chyflawnodd  ei 


waith  fel  y  cyfryw  gyda  ífyddlondeb  neiUdnol 
yn  ol  ei  allu.  Yr  oedd  efe  yma  pan  gorphor- 
wyd  yr  eglwys  hon.  Gellir  dweyd  am  dano 
fel  Crístion  a  diacon,  ei  fod  yn  ffyddlon  a  di- 
wyd ;  ac  o  ran  ei  fuchedd  yr  oedd  yn  ddiar- 
gyhoedd.  Yr  oedd  ei  ddnwioldeb  uwchlaw 
amheuaeth.  Yn  ei  gystudd  olaf  yr  oedd  yn 
hynod  o  amyneddgar,  a  dysgwyliai  yn  hir- 
aethlon  am  awr  ei  ymddatodiad.  Gwynebodd 
angeu  gyda  gwroldeb  Crístionogol,  ac  adfyw- 
iai  ei  natur  yn  rhyfeddol  i>an  yn  siarad  â'i 
frodjrr  am  y  wlad  well,  a'i  ragoíygon  gogon- 
eddus  am  y  dyfodol. 

Bu  farw  yn  hapus,  a'i  bwys  ar  ei  Anwylyd. 
Teimla  yr  eglwys  yn  hiraethus  ar  ei  ol ;  ond 
yr  oedd  ein  coUed  ni  yn^lw  tragywyddol  iddo 
ef.  Gadawodd  weddw  oedranus  a  5  o  blant, 
sef  tri  mab  a  dwy  ferch,  ar  ol.  Claddwyd  ei 
weddillion  marwol  yn  barchus  yn  mynwent 
Ebenezer,  capel  y  Bedyddwyr.  Gweinyddwyd 
yn  yr  angladd  gan  yr  ysgrìfenydd.  Heddwch 
i'w  Iwch.  W.  M.  £VANS. 

MR    JOHN  DAVIES. 

Yn  Freedom,  Cattaraugus,  N.  Y.,  Tach.  I, 
1879,  ^^*  Jo^^  Davis,  yn  54  mlwydd  oed. 

Yr  oedd  yr  ymadawedig  yn  fab  i  D.  D.  Da- 
vis,  gynt  o  South  Trenton,  ac  wedi  hyny  o*r  Ile 
liwn.  Yn  South  Trenton  y  ganwyd  gwrth- 
ddrych  y  sylwadau  hyn.  Yr  achos  o'i  farwol- 
aeth  oedd  y  dyfrglwyf  ar  y  galon  Dyoddef- 
odd  gystadd  trwm  am  chwe'  mîs  yn  dra  amyn- 
eddgar.  Yr  oedd  yn  ddyn  tawel  a  diniwed 
iawn,  a  pherchid  ef  gan  bawb  a'i  hadwaenai. 
Gadawodd  gylch  eang  o  berthynasau,  sef  ped- 
war  o  frodyr  ac  un  cbwaer,  i  alaru  ar  ei  ol. 

Claddwyd  ef  yn  barchus  yn  mynwent  Eben- 
ezer,  Freedom,  N.  Y.  Gweinydnwyd  ar  yr 
achlysur  gan  yr  ysgrìfenydd. 

W.   M.   EVANS 
MR.  D.   F.  EDWAHDS. 

Yn  Weathersfield,  Wyoming  Co.,  N.  Y., 
Chwefror  25,  1880,  Mr.  D.  F.  Edwards,  yn 
59  mlwydd  oed.  Yr  oedd  yr  ymadawedig  yn 
fab  i  Dafydd  ac  Elìzabeth  Édwards,  y  rbai  a 
fuont  byw  am  flynyddau  yn  South  Trenton,  a 
manaa  eraill  yn  Swydd  Oneida,  N  Y.,  ac 
wedi  byny  o  Swydd  Cattarautpis.  Bu  Mr, 
Edwards  farw  yn  sydyn  iawn  o  glefyd  y  galon, 
ond  yr  oedd  yn  cwyno  ar  adegau  er  ys  rhai 
blynyddau. 

Yr  oedd  ein  cyfaiU  yn  ddyn  parchus  iawn 
yn  y  gymydogaeth  Ile  yr  oedd  yn  byw.  Bu 
yn  aelod  am  flynyddau  yn  eglwys  y  Bedydd- 
wyr  yn  Freedom ;  ond  yr  oedd  wedi  symud  yn 
Iled  bell  o  gyrhaedd  y  moddion  crefyddol,  a 
thrwy  hyny  wedi  oeri  gyda'r  gwaith  i  raddau. 
Dywedai  y  rhai  ag  oedd  a'r  fantais  01  eu  i 
wybod  ei  brofiad,  ei  fod  trwy  y  cwbl  yn  meddu 
gobaith  am  ddiangfa  trwy  waed  yr  Oen. 

Gadawodd  weddw  a  chwech  o  blant,  yn 
nghyda  Iluaws  o  berthynasau,  sef  mam  oed* 
ranus,  dau  frawd,  a    phump  o  chwiorydd,  i 


Digitized 


byGoogle 


68 


Dyddamon. 


[Mai,  i88o. 


almni  •t'  ei  ol.     Claddwyd   ef  yn    mynwent 
Weathenfield.      Cafodd   angladd    Uaosog   a 
pharchns.    Gweinyddwyd  gan  yr  ysgrifenydd. 
W.  M.  Eyans. 


NODION. 


— Efallai  mai  y  newyddion  pwysicaf  a  gaw 
lom  o  Ewrop  y  mis  diwediaf  yw  mewn  per- 
thynas  i'r  etholiadau  diweddar  yn  Lloegr,  yn 
y  rhai  yr  eniUodd  y  Rhyddfrydwyr  1 14  o  eis- 
teddleoedd  yn  Nhy  y  Cyffredin,  ac  y  mae  gan- 
ddynt  yn  awr  fwyáfrif  o  55  ar  y  ConservaHü€s 
a'r  líome  Jiulers,  yr  hyn  sydd  yn  ddadymchwel- 
iad  llwyr  i  weinyddiaeäi  Oorlaidd  Beacons- 
field.  Mae  yn  debyg  maì  Mr.  Gladstone  fydd 
arweinydd  y  weinyddiaeth  newydd  ;  o  her- 
*  ẅydd,  er  nad  yw  efe  mewn  flhfr  yn  y  Uys,  ato 
ef  y  mae  Uygaid  y  wlad  yn  troi.  Mae  canlyn- 
iad  yr  etholiadau  wedi  llenwi  pawb  ft  syndod, 
a'r  Rhyddfrydwyr  ft  Uawenydd,  gan  obeithio  y 
deiUia  daioni  o*r  cyfnewidiad. 

—  Dywedir  fod  y  Pab  yn  bwriadn  cren  ped- 
war  o  Gardinaliaid  yn  ychwanegol  yn  y  Tal- 
aetban  Unedig. 

—  Bedyddiwyd  Matilda  Steyens,  dynes  o 
Uw,  yn  Paris,  Ky.,  yn  ddiweddar,  yn  105  ml. 
oed. 

-»  Mae  careg  Iydan  yn  gorwedd  ar  balmant 
Westminster  Abbey,  ar  yr  hon  y  mae  yn  gerf- 
iedig :  •«  Wedi  ei  ddwyn  gan  ddwylaw  fÿdd- 
lon  dros  dir  a  mAr,  yma  y  gorphwys  Oavid 
lÌYÌngitone,  cenadwr,  teithiwr,  a  dyni^arwr." 


DYDDANION. 


DYLANWAO  HTAWDLEDD. 

Pan  y  byddai  yr  enwog  Whitefield 
yn  pregethn  yn  America,  byddai  Dr. 
Franklìn  yn  edmygydd  neiUduol  o 
hono,  ac  yn  fynych  )m  un  o'i  wran- 
dawyr.  Er  fod  Franklin  yn  ddyn  d^rsg- 
edig  ac  yn  athronydd  gaLuog,  nid  oedd 
ond  dyn  cybyddlyd,  heb  íawr  a  fynai  ä 
chrefydd.  Y  mae  yn  mynegu  ei  brof- 
iad  wrth  wrando  Whitefield  un  tro  yn  y 
geirìau  canlynol :  "  Dygwyddais  wran- 
do  un  o'i  bregethau,  a  meddyliais  yn 
nghanol  y  brégeth  ei  fod  yn  bwrîadu  ei 
gorphen  mewn  casgliad,  a  phenderfyn- 
ais  yn  ddystaw  na  chawsai  efe  ddim 
genyf  fi.  Yr  oedd  genyf  yn  fy  Uogell 
ryw  ddymaid  o  bres,  pedair  neu  bum' 
dolar  o  arian,  a  phum'  pistal  o  aur.  Fel 
yr  oedd  efe  yn  myned  yn  mlaen  mewn 
hyawdledd,  mi  a  ddechreuaîs  dyneni,  a 


phenderfynais  roddi  y  pres  iddo.  Ar 
ol  tarawiad  arall  o'i  hyawdledd,  cywil- 
yddtais  am  hyny,  a  phenderfynais  roddì 
yr  arian  iddo ;  ond  cyn  y  diwedd,  yr 
oedd  efe  mor  anorchfygol  fel  y  gwag- 
heais  fy  Uogellau  i  ddysgl  y  casglwr — 
aur  a  chwbl.**  Y  mae  yr  hanesyn  hwn 
yn  un  o  lawer  o  rai  sydd  yn  profi  v  fath 
bregethwr  grymus  a  dylanwadol  yaoedd 
Whitefield. 

BRENIN    COELGREFYDDOL. 

Serddewin  {^stroioger)  yn  amser  Louis 
XI.  o  Ffrainc,  wedi  rhagf^megu  rhyw 
beth  ag  oedd  yn  anghytunol  â  meddwl 
y  brenin,  darfii  i'w  Fawrhydi  ffromi 
wrtho,  fei  y  meddyliodd  am  ei  ladd. 
Mor  gynted  ag  y  gwelodd  y  brenin  ef, 
efe  a'i  cyfarchodd  yn  sarug,  ac  a  ddy- 
wedodd,  "Tydi,  yr  hwn  wyt  yn  cymeryd 
amat  fod  mor  ddoeth  ag  i  fedru  mynegu 
tynged  dyfodol  eraili,  a  fedri  di  ddy- 
wedyd  i  mi  pa  beth  a  fydd  dy  dynged 
di  dy  hun  ?  a  pha  hyd  y  byddi  byw?** 
Deallodd  y  gwr  doeth  (?)  fod  rh^rw 
ddrwg  yn  c^l  ei  ddarpam  ar  ei  gyfer,^ 
a  dywedodd  wrth  y  brenin  yn  ddiym- 
aros  a  diseremoni,  "  Yr  wyf  yn  dcaU  fy 
nhynged  yn  eithaf  da,  ac  yr  wyf  yn  sicr 
y  byddaf  fi  farw  dri  diwmod  o  flaen 
eich  Mawrhydi."  Yn  Ue  gwneyd  dim  ni* 
waid  i'r  dewin,  fe  gymerodd  y  br:nin 
y  gofal  mwyaf  am  dano,  er  mwyn  cadw 
ei  fywyd  cyhyd  ag  y  medrai,  gan  gredu 
y  buasai  farw  ei  hunan  mor  fiian  ar  ei 
olefl 

PENDERFYNIAD  SYNWYROL. 

Bwriadodd  Frederic  o  Saxony  un- 
waith  i  wneyd  rhyfel  yn  erb)m  Arches- 
gob  Magdeburg.  Efe  a  anfonodd  ys- 
biwr  i  edrych  pa  barotoadau  a  wnelai  yr 
Archesgob  am  ryfel.  Dywedai  yr  ym- 
welydd  nad  oedd  dim  yn  cael  ei  wneyd 
ond  gweddio  ac  ymprydio,  ac  fod  yr 
Archesgob  yn  cyflwyno  ei  achos  i  Dduw. 
Pan  glywodd  y  Brenin  hyn,  efe  a  ddy- 
wedodd,  "  Ymladded  y  neba  ymladdo, 
nid  äf  fi  ddim  mor  ynfyd  ag  ymladd  yn 
erbyn  un  dyn  a  fyddo  yn  gwneuthur  yr* 
Arglwydd  yn  noddfa  ac  amddiffyn." 
Y  fath  ynfydrwydd  yw  ymladd  yn  er- 
byn  y  rhai  y  byddo  yr  HoUalluog  o'ní 
plaid  ! 


Digitized 


byGoogle 


Y   WAWR. 


Cyf.  V.] 


MEHEFIN,    1880. 


IRhjf.  3. 


lesu  Grist  y w  y  Deddfroddwr,  ac  efe  hefyd  y w  y  Barnwr ;  ymostyngwn  ninau  iddo  yn  ei 
hoU  osodiadau ;  mae  ei  leferydd  yn  dadsam  megys  o  entrych  y  nefoedd,  '*  Rhoddwyo  i  la 

BOB  AWDURDOD  TN  Y  NEF  AC   A&  Y  DDAKA&. "->£//»  £vans,  D,  Z>.,  Ce/k  MaWT. 


ROGER  WILLIAHS. 

LLAFAR  BARN,    RHYDDID  CYDWYBOD,   A   THREFN   RHAGLUNIASTH. 


Gan  Ansurin  Fardd. 


Trwy  gyferbjmu  a  chymhftru  pethau 
â*u  gìlydd  y  ceir  allan  eu  gwerth  han- 
fodol.  Y  mae  pob  dydd  yn  esgor  ar 
ryw  r^rfeddody  nes  y  gelwir  yr  oes  hon 
)rn  oes  y  darganfyddiadau.  Ond  pan 
edrychwn  yn  ol,  a  chymharu  rhyfedd- 
ocUui  yr-oes  hon  â  gweithrediadau  y 
cjmoesoedd,  y  roae  hen  ryfeddodau  yn 
cael  eu  cloddio  allan  o'u  dadfeilion  ag 
sydd  yu  gosod  allan  oreuon  yr  oes  hon 
mewn  celf  a  gwyddor  yn  israddol  mewn 
perSeithrwydd  at  "  ddysgeidiaeth  yr 
Aipht,"  a  hyny  hefyd  i  raddau  helaeth- 
ach  pan  goíìwn  fod  ei  rhagoriaethau  yn 
eiddo  cyfnodau  dirywiedig  yn  ei  gwar- 
eìddiad.  Os  felly,  pa  beth  a  allai  fod 
ei  pherfTeithrwydd  celfyddydol  pan  yn 
ci  gogoniant  uchaf  ?  Ac  megys  y  saif 
pyramidiau  a  phigadeiliau  yr  Aìpht  yn 
watwor-golofnau  ar  ymdrechion  ol-oes- 
aoy  ac  ymdrechion  ol-oesau  er  eu  hoU 
ymryson  am  íiaenoriaeth,  ^m  gorfod 
gwarogaethu  i'w  hynafìaid,  felly  y  ceir 
cymeriadau  personol  yn  mhlith  dynol- 
ryw  fel  pyramidiau  moesol  yn  derchafa 
eu  penau  hyd  y  nef  oddiar  wastadedd- 
aa  hanesiaeth,  ac  y  bydd  oes  ar  ol  oes 
yn  ycfawaiiegu  at  eu  mawredd  yn  ol  fel 


y  bydd  y  cymeriadau  eymhariaethol 
yn  ychwanegu  mewn  rhif.  Un  o'r  pig- 
dyrau   moesol    anadfeiliedig    hyn    yw 

ROGBR  WlLLIAlfS. 

Y  mae  haner  canrif  o  ílynyddau  di* 
wyd  mewn  gweithredoedd  mor  bwysig 
ag  a  gyflawnodd  gwrthddrych  y  nod- 
iadau  h^m,  a  myned  i'w  manylion,  jn 
cynwys  digon  o  ddefnyddiaa  prisfawr  i 
lanw  cyfrolau  o  fywgraifiaeth.  O  gan- 
lyniad  nis  gellir  djrsgwyl  i  un  ysgrif  yn 
y  Wawr  fod  yn  amgen  na  chyfeiriad 
ato  mewn  ystyr  gyfansawdd. 

Y  mae  yn  ^rmddangos  fod  gan  Rag- 
luniaeth,  yn  yr  hon  yr  oedd  ganddo  ef 
gymaint  o  ymddiried,  law  yn  ei  gyf- 
addasiad  i'r  sefyllfa  neiUduol  a'r  swydd- 
ogaeth  arbenig  yr  oedd  i'w  Uanw.  O 
dan  nawdd  Syr  Edward  Cokei  efe  a  as* 
tudiodd  y  jçyfraith  wladol.  Yr  oedd 
ei  athraw  yn  un  o  reithofyddion  O»- 
rists)  dysgedicaf  ei  ddydd.  Dygoda  ei 
fedrusrwydd  a'i  wybodaeth  gyí&edinol 
ef  i  f^my  trwy  wahanol  swyddogaethau 
Uysawl  i  fod  yn  Bríf  Famwr.  A  geUid 
meddwl  oddiwrth  y  cymeríad  Uymdost 
a  roddir  iddo  at  droseddwyr  pan  ar  y 
ísdnc,  a  chyn  hyny  at  ei  wrthddadlen^ 


Digitized 


byGoogle 


70 


Roger  WilUams, 


[Mehefin, 


wyr,  fod  ei  ddysgybl  noddawl  yn  fedd- 
ianol  yn  barod  ar  allu  dirnadol  wedi  ei 
dymheru  ag  ysbryd  Cdstionogol  i'ŵ 
gymhwyso  i  dderbyn  dysgeidiaeth  ei 
athraw  a*i  noddwr,  heb  gyfranogi  o*i 
dymer  gospawl.  Trwy  hyny  y  daeth  yn 
ol  Uaw  i  fod  yn  alluog  i  lanw  y  cymer- 
*  iad  gorchestol  o  Wladweinydd  Crist- 
ionogoL  Priodol  y  gellir  dweyd  fod 
Addison  yn  wladyddwr  duwiolfrydig, 
eithr  gweinyddwr  yr  hyn  oedd  yn  bar- 
od  oedd  ef ;  ond  fel  íFurfiwr  llywodr- 
aeth  sylfaenec^ig  ar  egwyddorion  brein- 
iol  rhyddid  dyn,  cyfrifol  i  Dduw,  fe 
saif  RoGER  WiLLiAMS  ar  ei  ben  ei  hun 
yn  Christian  Statesman  I 

Y  mae  priodoldeb  dullwedd  y  palas 
mawreddog  i*w  weled  yn  amlycach  yn 
arddangosiad  y  tudolygfa  {ûinäscape) 
a'i  cylchyna.  Yn  yr  un  wedd  daw 
Roger  Williams  i'w  fawrygu  wrth  ed- 
rych  ar  yr  amgylchîadau  a*i  amgylch- 
ynent.  Er  ei  fod  wedi  ymgydnabyddu. 
â  neillduolion  y  Cyfansoddiad  Prydein- 
ig,  yn  nghyda  manylion  y  gyfraith 
wladol,  deddf  ei  Dduw  oedd  ddyfnaf 
3m  ei  galon,  ac  at  ei  wasanaeth  oedd  ei 
ymroddiad.  I'r  dyben  hwnw  rhodd- 
odd  heibio  y  gyfiraith,  a  thrwy  ddylan- 
wad  ei  noddwr  efe  a  gafodd  urddau  eg- 
Iwysig,  yn  nghyda  phlwyf  i'w  wasan- 
aethu  yn  ofieiriadol.  Eithr  yr  oedd 
Anghydfiiirfiaeth  yn  lefeinio  Prydain 
Fawr  yr  amser  hwnw,  ac  nî  allasai  cyd- 
wybod  ryddfrydig  Roger  WiUiams  odd- 
ef  ei  gadwyno  â-  namyn  Un  Erthygl 
Deugain  yr  eglwys  Esgobyddol,  yn  en- 
wedig  o  dan  y  fath  draws-awdurdod  ag 
a  arferai  Laud,  yn  erbyn  **  erledigaeth" 
yr  hwn  y  cwynai  yn  ddirfawr. 

Yr  oedd  awydd  i  ffurfio  trefedigaeth- 
au  Saesonig  yn  America  wedi  dechreu 
tua  chan'  mlynedd  c)m  hyny,  a  breint- 
ebau  wedi  eu  rhoddi  gan  y  gpron  i'r 
cyfryw  ddyben.  Ni  chaniata  ein  gofod 
i  fanylu  ar  hyn,  yn  amgen  na  mynegi 
mai  trwy  un*  o*r  cyfr^rw  freintebau  y 
poblogwyd  Plymouth,  Lloegr  Newydd, 
gyntaf.  Yr  ciedd  y  cwmniau  breinteb- 
ol  hyn  yn  fifurfio  eu  rheolau  eu  hunain 
tuag  at  lywodraethu  eu  trefedigaethau 
yn  y  modd  mwyaf  manteisiol  iddynt 
hwy,  gan  mai  mewn  ystyron  antur- 
iaethus,  er  elw  masnachol,  y  meddyl- 


iwyd  gyntaf  am  danynt.  Ac  yn  gy- 
maint  a  bod  cymeriadau  israddol  yn 
mhiith  ymfudwyr  yn  dyfod  yn  fynych 
i'r  trefedigaethau  ieuainc,  a  thrwy  byny 
eu  heddwch  a'u  llwyddiant  yn  cael  ea 
peryglu,  ni  a  gawn  fod  y  llywodraeth- 
wyr  yn  defnyddio  mesurau  celyd  tuag 
atynt,  a  hyny  tuag  at  fod  yn  alluog  i 
orfaelu  ^m  fasnachol  yn  gystal  ag  er 
mwyn  trefn  wladyddol. 

Yn  mhiith  pleidiau  anfoddog  Lloegr 
cyfododd  yr  un  Buritanaidd,  i*r  hon 
ni  roddodd  esgyniad  James  I.  i'r  or- 
sedd,  fawr  ymwared.  Wedi  i  ychydig 
nifer  ymneillduo  i  Holland,  buont 
mewn  cyflwr  o  alltudiaeth  yn  Amster- 
dam  a  Leyden.  Ond  er  bod  mewn 
sefyll£si  dra  annymunol  yií  Holland,  ar 
ol  cefnu  ar  Loegr,  penderfynasant  ym- 
ostwng  i  ofyn  ewyllys  da  y  brenin  i  gan- 
iatau  breinteb  ìddynt  i  ffurfìo  trefedig- 
aeth  yTí  myd  y  gorllewin,  fel  y  gallent 
gael  cynaliaeth  ar  yr  eíddynt  eu  hun- 
ain,  a  chrefydda  yn  unol  â'u  barnau, 
heb  fod  yn  ddarostyngedig  i'r  goron 
ond  yn  unig  fel  deilíaid  gwladol.  Can- 
iatawyd  eu  dymuniad,  hwyliasant  tua'r 
gorllewin  yn  y  Uong  fynych-soniedig,  y 
May'flawer,  glaniasant  yn  Cape  0x1, 
rhai  o  honynt  ar  y  graig  sydd  wedi  dy- 
fod  yn  enwog  fel  Plymouth  Rock—cyi- 
enwad  ó'r  porthladd  o'r  hwn  y  gadaw- 
sant  eu  gwlad  enedigoi,  teymbenaeth 
ac  esg;obaeth  yr  hon  a  gasaent. 

Dyma  enwad  newydd  mewn  byd 
newydd.  Eto  nid  oedd  y  byd  newydd 
yn  fyd  gwyn,  ac  nid  oeddynt  yn  gallu 
crefydda  mewn  hawddfyd,  hyd  yn  nod 
yn  eu  duU  eu  hunain.  Nid  oedd  ad- 
noddau  y  byd  newydd  yn  ddígon  ^yi'- 
erbyn  a  chynal  ei  drigolion.  Yr  oedd 
yn  dda  eto  fod  mam-wlad  i  apelio  at  ei 
charedigrwydd ;  ac  os  oedd  ei  deddfou 
yn  gaeth,  a'i  gweinyddwyr  yn  galed, 
nid  oedd  ei  chenedlgarwch  yn  ddiffÿg- 
iol,  na'i  gofal  am  ei  phlant  enciliedig 
wedi  Ueihau.  Penderfynwyd  anfon 
Uuniaeth  i  ddiwallu  angenion  y  drefed- 
igaeth  newydd  yn  Plymouth,  a  hyny 
heb  ddanod  iddi  ei  hanfoddogaeth,  nac 
ymyryd  ä'i  threfniadau  crefyddol,'^nac 
aflonyddu  dim  ar  ei  honiadau  hunau- 
lywodraethol,  eithr  ei  gadael  i  fwynhau 
ei  helusen  heb  gaethiwo  ei  rhyddid  cyd* 


Digitized 


byGoogle 


f8So.] 


Rifger  Williams. 


71 


wybod.  Eithr  cyn  dydd  yr  ^nnwared 
o'r  cyíyngder  ag  oeddynt  ynddo  mewn 
ystyr  dymorol,  yr  oedd  y  rhagolygon 
yn  wir  dor*calontis — y  cyfryw  fel  y  pen- 
odwyd  dydd  o  ympryd  a  gweddi,  er 
nad  oedd  angen  penodi  y  blaenaf,  mewn 
dysgwyliad  am  wawr  dydd  goleuach,  a 
diwalliad  i'w  hangenìon.  Yr  oedd  y 
&th  auaf  ar  en  hamgylchiadau  yn  dy- 
gwydd  yn  ngauaf  y  ílwyddyn  yn  ychwan- 
egu  eu  cystuddiau  a'u  helbulon.  Yr 
oedd  hyd  )m  nod  yctordy  y  Uywodr- 
aethwr  ag  arwyddion  cael  ei  waghau. 
Eithr  fel  y  dywed  y  ddiareb,  "  Po  gyf- 
yngaf  gan  dd^m,  eangaf  gan  Dduw," 
yn  Chwefror,  1631,  bu  dyfodiad  nod- 
«dig  i'r  drefedigaeth  bruddglwyfus. 
Nid  mynyd  yn  rhy  gynar  derbyniwyd 
yr  adroddiad  fod  y  llong  Lion  yn  Nan- 
tasket  yn  llw^rthog  o  ddarpariaethau  ar 
ett  cyfer,  yr  hon  ocdd  wedi  dyfod  droi- 
an  yn  âaenorol  ar  yr  iawn  bryd,  yn  cael 
«i  llywyddu  gan  y  Oadben  William 
Pîerce.  Ai  nid  Cymro  oedd  hwn? 
Eithr  yn  ychwanegol  at  Iwyth  drud- 
&wr  y  Lion  tuag  at  ddiwallu  angenion 
tymorol  trefedigaeth  adfydus  Plymouth, 
pwy  oedd  ar  ei  bwrdd,  gyda'i  wraig 
ìeoanc,  ond  Roger  WiUiams.  Myneg- 
ir  llawer  am  y  May-flûwer  fel  llong  ym- 
fndol  y  Puritaniaid  i  Piymouth,  ac  y 
noae  y  llong  a'i  Uwyth  yn  deìlwng  o 
<lrosglwyddiad  oesol  ar  ddalenau  han- 
esyddiaeth ;  eithr  pan  ystyríwn  Iwyth 
g^werth&wr  y  Lion  tuag  at  ddiwallu 
angenrheidiau  ymfudwyr  y  ílaenaf,  a'r 
nrddas  oedd  ar  ei  bwrdd  yn  mherson 
Roger  Williams,  dylai  y  Lion  gael  ei 
rhestru  tra  tonau  yn  ymchwyddo  yn  y 
môr  Werydd,  yn  mlaen  cyfres  y  llong- 
an  cenadol. 

Y  mae  yr  adeg  hon  mor  fanteisiol  ag 
unrhyw  adeg  yn  ystod  haner  canrif  o 
íywyd  pwysig  gyhoeddus  a  dreuliodd  ar 
ol  hyn,  i  arddangos  ei  neiUduolion  cy- 
meriadol,  ei  annibynolrwydd  a'i  ben- 
derfynolrwydd  i  sefyll  wrth  a  gweithio 
allan  ei  egwyddorion.  Y  cyntaf  i 
íyTddio  y  Lion  ar  ei  hangoriad  yn  Ply* 
mouth  oedd  y  Uywodraethwr  Winthrop, 
i'r  dyben  o  gael  allan  gynwysiad  ei 
llwyth.  Gyfarfyddodd  Llywodraethwr 
7  drefedigaeth  a'r  gweinidog  annibjrn- 
<A  ä'u  gìlydd   yma  am  y  tro  cynta£ 


Onid  oedd  jrma  íantais  nodedig  i  ym- 
fudwr  gweinidogaethol  ìeuanc,  yn  dwyn 
gydag  ef  gymhares  ei  fywyd,  i  wneyd  y 
defnydd  goreu  o'r  fath  adeg  neillduol  i 
eniU  ei  ewyllys  da,  megys  braint  an- 
fynych  i'w  chyfarfod,  tuag  at  hyrwyddo 
ei  ffordd  a'i  dywys  hyd  Iwybrau  llwydd- 
ianus  mewn  byd  hollol  newydd,  lle  yr 
oedd  )m  rhaid  iddo  fywîolaethu  trwy 
ei  lafur  ei  hun  yn  mhlith  y  trigolion,  y 
rhai  oeddynt  hefyd  ar  adeg  ei  ddyfod- 
iad  i'w  plith  heb  fod  yn  y  cyflwr  mwy- 
af  cysurus  ?  Nid  adeg  oedd  hon,  yn 
ngwyneb  yr  amgylchiadau  a'i  cylchyn- 
ent,  a'r  rhagolygon  ^rmddangosiadol, 
yn  ol  duU  y  byd  ytí  gyffredin,  i  fanylu 
gyda  chredöau.  Ac  .os  oedd  unrhyw 
adeg  i  gyfreithloni  llaesu  neu  ynte  es- 
tyn  ychydig  ar  gydwybod  fel  ag  y  b^rdd- 
ai  amgylchiadau  yn  gofyn,  dyma  hi^ 
mewn  cydymffuríìad  ag  ewyllys  y  llyw- 
odraethwr  Winthrop.  Eithr  nid  oedd 
cydwybod  Roger  WiUiams  wedi  ei 
thymeru  â  hunan-lesiant  ar  draul  áb- 
erthu  egwyddor.  Daeth  y  Uywodr- 
aethwr  o'r  llong  yn  argyhoeddedig  fod 
yr  ymfudwr  dyeithr  wedi  mabwysìadu 
llwybr  iddo  ei  hun,  ac  nad  oedd  ond 
un  Llywodraethwr  ag  y  cyfrifai  ei 
hun  yn  ddarostyngedig  iddo,  yn  Rhag- 
luniaeth  yr  hwn  yr  ^rmddiriedai.  Os 
methodd  y  U^rwodraethwr  Winthrop 
wneyd  ei  argraff  ar  Roger  Williams,  fe 
wnaeth  Roger  WiUiams  ei  argraff  amo 
ef,  a  chaiff  yr  adroddiad  arwyddocaol 
fod  yn  yr  iaith  ei  Uefarwyd :  *'Amûng 
the  passengers  ofthe  Lion,  the  Govemor 
says,  was  Roger  WilUams,  a  godìy  min- 
ister:' 

Ond  y  mae  anymddibyniad  y  gwein- 
idog  gyda  golwg  ar  ei  ragolygon  eg- 
Iwysig  a'i  sefydliad  gweinidogaethol 
mor  ryfedd  ag  eiddo  yr  ymfudwr  yn  ei 
gyfarfydëiad  cyntaf  â'r  U^rwodraethwr. 
Rhaid  i  ni  ddeall  mai  yn  y  cymeriad  o 
Burítan  yr  ymadawodd  ft  Lloegr,  o 
borthladd  Caerodor,  yn  ÿ  }\ovígJAon^ 
ac  mai  i  blith  Purítaniaid  y  glaniodd 
yn  myd  y  gorllewin.  Buan  y  gwelwyd 
ei  aliuoedd  a'i  gymwysderau  defhydd- 
iol,  a  chafodd  y  £stth  dderbyniad  croes- 
awgar  yn  Boston,  fel  y  cafodd  etholiad 
unfiydiol  i  fod  yn  fugail  ar  yr  eglwys 
yno.    Eithr  nid  oedd  ef  i  ymrwymo  ag 


Digitized 


byGoogle 


72 


Roger  Wilüams, 


[Mehefin^ 


cglwys  yn  groes  i'w  farn  am  ei  chyrn- 
eriad,  mwy  nag  yr  ymrwymai  i  gydnar 
bod  awdurdod  y  llywodraethwr  arno 
mewn  perthynas  i'w  ryddid  gwladol. 
Gwrthododd  yr  alwad,  a  hyny  o  her- 
wydd  anghysonder  yr  eglwys  yn  ei 
threfniant,  yn  unol  â'r  hyn  y  gwrth- 
odid  cydymfFurfio  yn  Lloegr.  Wele 
ddechreuad  anghydífurfiad  Puritanaidd. 
Buan  y  canfyddwyd  fod  gan  Boger 
Wiliiams  gyfundrefn  ag  y  penderfynai 
ei  gweithio  allan;  ac  heblaw  ei  anghyd- 
ffurfiad  ag  anghysondeb  Puritaniaeth 
Lloegr  Newydd,  gwadai  hawl  yr  awd- 
urdodau  gwladol  i  ymyryd  â  materion 
cydwybod  ei  deiliaid.  A  dyma  an- 
nghydwelediad  amlwg  ar  unwaith 
rhyngddo  ef  a'r  awdurdodau,  y  rhai 
oeddent  yn  awr  yn  dechreu  cael  blas 
ar  lywodraethu»  ac  yn  dechreuanghofîo 
eu  sefyllfa  gyntefíg  fel  deiiiaid  yn  anuf- 
uddhau.  Dyma  engraifft  neillduol  o 
wireddiad  y  d^rwediad  fod  amgylchiad- 
au  yn  newid  achosion.  Dyma  ymddi- 
doliad  amlwg  o  eiddo  Roger  Williams 
oddiwrth  yr  awdurdodau  gwladol,  y 
rhai  erbyn  hyn  a  fynent  fod  yn  '*  am- 
ddiffynwyr  y  fiydd/'  gan  aberthu  eg- 
wyddoríon  rhydd  -  ddeiliadaeth,  yn 
mhlaid  y  rhai  y  gadawsant  wlad  eu 
genedigaeth.  Ond  yr  oedd  Williams 
nid  yn  unig  yn  herio  yr  awdurdodau 
yn  eu  perthynas  ag  ef,  ond  yr  oedd 
hefyd  yn  enill  dysgyblion  i'w  athraw- 
iaeth.  £r  gwrthod  bugeiliaeth  un  eg- 
Iwys  yn  Boston,  wele  un  arali  yn  agor- 
ed  iddo  yn  Salem ;  ac  nid  cynt  y 
clywodd  Winthrop  am  hyn  nag  y  pen- 
derfynodd  ddwyn  yr  hwn  a  aiwai  yn 
^^  godly  minisier,'*  ac  heb  gael  achos  i 
dynu  y  geiriau  cymeriadol  hyny  yn*ol, 
nag  yr  oedd  yn  rhaid  ymyryd  â  dewis- 
iad  yr  eglwys  yn  Salem  o'i  gweinidag 
newydd.  Buan  y  daeth  yn  amiwg  fod 
ei  roelldithion,  yn  gystai  a'i  bendith- 
ion  gan  Buritaniaeth  1  I  wneuthur  y 
drwg  yn  waeth,  pond  ei  grybwyll>  yr 
oedd  Roger  Williams,  nid  yn  unig  yn 
anedifeiriol  ystyfnig  yn  parhau  i  gol- 
eddu,  pregethu,  a  gwneuthur  dysgybl- 
ion  i'r  athrawiaeth  a  ddygodd  drosodd» 
<Mid  yr  oedd  yn  eangu  yn  ei:ryddfiryd- 
igrwydd  gwladol  a  chrefyddol,  ac  yn 
dwyn  treíniadau  newydd  i'r  sefjrdliad. 


ag  oedd  yn  debyg  yn  fuan  i  ddwyn  af- 
lywodraeth  i  eg(wys  sefydledig  yr  an- 
nghydffurfwyr  Puritanaidd  !  —  y  fath 
derm  anghydweddol  briodol  !  Y  can- 
l)miad  oedd,  orfod  rhoddi  ýreglwys  yn 
Saiem  i  fyny,  i  gael  dinas  noddfa  yn 
Plymouth,  yn  yr  hwn  le,  fel  cynorth- 
wywr  i*r  Parch.  Mr.  Smith,  y  bu  am 
ddwy  fl^medd. 

Nid  oes  un  ymchwiliwr  diduedd  wedi 
cael  allan,  er  mor  annibynol  o  fara  ac 
mor  eofn  ydoedd  i  draethu  ei  feddwl^ 
ei  fod  wedi  ymddwyn  yn  draragwydd- 
us  mewn  gair  na  gweithred  at  neb,  pa 
un  bynag  ai  mewn  awdurdod  neu  heb 
fod  mewn  awdurdod.  Yr  athrawiaeth 
ag  yr  aníoddlonid  fwyaf  wrtho  am  e» 
Uedaenu  tra  yn  Plymouth,  oedd  ei 
draethiad  fod  y  wlad  yn  yr  hon  oedd  y 
Saeson  yn  gormesu,  yn  perthyn  i'r 
bobl  a'i  meddianent  ar  eu  dyfodiad 
cyntaf  yno,  sef  yr  Indiaid,  ac  nad 
oedd  rheith-hawliad  James  I.  ond  gor- 
mes.  A  pha  amgenach  mewn  gwirion- 
edd  ydoedd  ?  Eithr  fel  ag  oaid  tref- 
edigaeth  y  Massachusetts  Bay  yn  hen- 
eiddio  a  lledaenu,  mwyaf  oedd  ei  rydd- 
id  yn  g^rfyngu.  Dyma  ddeddfau  yn 
cael  eu  corffori  yn  egiwysig  a  gwladol,. 
yn  nghyda  phenyd-ddeddfau  am  eu 
troseddu,  a  buan  y  gwelwyd  fabwysiad 
o'u  llymder.  Yr  oedd  deddfau  eglwys- 
ig  Massachusetts  yn  ateb  chwaeth  y 
weinidogaeth  Buritanaidd  i'r  dim,  cre- 
adigaeth  yr  hon  oeddynt,  ac  ni  fu  nac 
esgob  nac  archesgob  yn  Lloegr  yn 
gweinyddu  eu  swyddogaethau  cospawì 
gyda  mwy  o  frwdfrydigrwydd,  nac  yn 
fwy  penarglwyddiaethol  yn  eu  cylch- 
oedd  nag  oedd  gweinidogion  Puritan- 
aidd  plwyfí  Massachusetts. 

Yn  ei  ymchwiliad  i  wirioneddau  ath- 
rawiaethol,  yr  oedd  Roger  Wiiliams  yn 
ymbellhau  oddiwrth  famau  sefydlog  ae 
arferion  cyntefig  ac  anniwygiadol  7 
drefedigaeth,  a  pho  fwyaf  oedd  y  blaen- 
af  3m  eangu  mewn  dysg  a  dylanwad 
gyda'r  bobl,  cyfyngaf  oedd  rhyddid  yr 
awdurdodau  tuag  ato.  Yn  y  diwedd 
dyma  gyhuddiadau  cyhoeddus  yn  ei  er- 
byn  ei  fod  yn  syrthio  **  i  goleddu  tyb- 
iadau  dyeíthr,  ac  o  dybiwi  i  ymarferw 
feriad.''  Yr  arferíad  dyeittu-  fawn,. 
mewn   canlyniad  o'i  grediniaeth,  yd* 


Digitized 


byGoogle 


i88o0 


Jíifger  WilHofns, 


73 


oedd  '*bedydd  trochiad  T'  \  canlyn- 
iad  fu,  o  herwydd  ymarfer  **  tybiadau 
newydd  apheryglus*'  yn  erbyn  awdur- 
dod  y  Uywodraethwyr,  fod  iddo  gael  ei 
ddêol  (banisK)  y  tu  allan  i  gylch  awd- 
urdod  y  drefedigaeth  hon,  o  fewn 
chwech  wythnos  i  ddyfarniad  y  Uys,  ac 
nad  oedd  i  ddychwelyd  ond  trwy 
drwyddedogaeth  y  Uys  i'r  perwyl  hwuw. 

I  ddangos  cydwybodolrwydd  Wil- 
liams,  a  gonestrwydd  ei  amcanion,  efe 
a  ysgrifenodd  draethawd  ar  hawliau  yr 
Indiaid  i'r  tiroedd  trefedigaethol,  yr 
hyn  a  gynhyrfodd  yr  awdurdodau,  o 
herwydd  fod  hyny  yn  myned  o  dan 
seiliau  eu  breintebau  oddiwrth  y  brenin 
lago.  Efe  a  ddysgodd  hefyd  iaith  yr 
Indiaìd,  i'r  dyben  o  bregethu  yrefengyl 
i'r  Indiaid,  a'u  harwain  i  goâeidio 
Cristionogaeth.  Ei  bregeth  gyntaf  i*r 
Indiaid  oedd  mewn  wigUHtm  gerllaw 
Watertown.  Yr  oedd  y  penaeth  Ind- 
ìaidd  Wabau  yn  bresenol,^yr  hyn  a  aw 
grymodd  iddo  ei  destyn  oddiwi-th  Eze- 
*  kiel  xxxvii.  9,  lo :  **  Ac  efe  a  ddywed- 
odd  wrthyf,  Prophwyda  tua'r  gwynt," 
Àc.  Ystyr  enw  y  penaeth,  Wabau, 
oedd  "gwynt,"  Yr  oedd  y  bregeth 
yn  effeithiol,  a  daeth  Wabau  yn  Grist- 
ion. 

Mewn  canlyniad  i  ddyfamiad  y  llys 
jT  ydym  yn  cyÊurfod  ag  amgylchiadau 
ffliyfedd  yn  helynt  y  byd  a  gweithred- 
oedd  dyni  jn.  Yr  oedd  yr  awdtuxlodaii 
moT  ddidnigaredd  ac  erítdiol  ag  oedd 
WUliams  o  anmhlygedig  i'w  traws 
Mdturdod.  Ac  yma  y  canfyddwn  y 
PUritao  aUtudiol  yn  troi  yn  omeswr 
creuloii  o'r  un  nodwedd  ag  y  gwrth- 
4|MÌBÌ  yn  ei  erbyn  yn  Lloegr,  gan  ddi- 
al  ar  Roger  Williams  o  herwydd  ei  fod 
vn  lioni  yr  un  breintiau  yn  aíwr  ag  a 
faonai  ei  onneswr  gynt.  Yn  gyferbyn- 
iol  i  hyn  ni  a  gawn  yr  Indiad  aowar- 
«îdd  odaE  deânlad  a^mol  oTwymedig- 
MtíÛBí  i  WiUiams  iel  amddiffynydd  ei 
iniirndenui,  a  cbywirdeb  ei  âDieanion 
im%  Uq  i'w  addysfgo  yn  Uwybnni  iawn- 
4ler  «-fhinwedd  Crístionogol,  yn  glynu 
witb  yr  atltudiedif  yn  ei  droAd  aUan  o 
.^ryfioiaiiei  /gyoirodoiríonÿ  ac  yn  ym- 
4dwyn  timg  «to  felcyfaiU  Criationogol, 
4m  parhfti  y  Puritan  dialgar  yn  dcil- 
^mffiG^o  aniMiriad  y  goedwig.    Aeẃ 


Massassoit,  hen  gyfaill  y  "pererinion," 
gyda  WiUiams  yn  ei  grwydriad  alltud- 
iol,  a  chawsant  orphwysiad  ar  Fryn 
Gobaith  (^Mount  H<^é),  Rhoddodd  y 
penaeth  iddo  dir  ar  lan  yr  afon  See- 
konk,  ac  yno  yn  y  gwanwyn  y  dech- 
reuodd  adeiladu  bwthyn,  pryd  yr  oedd 
pump  o  frodyr  Salem  wedi  ymuno  ag 
ef.  Eithr  hysbyswyd  ef  trwy  y  Uyw- 
odraethwr  Winslow  ei  fod  o  fewn  ter- 
fynau  y  ^^  Plymouth  Grant,^'  Ac  er 
mwyn  diogelwch  aethant  mewn  bad  i 
lawr  gyda'r  afon  Seekonk,  ac  yn  yr 
hafan  lydan  islaw  glaniasant  wrth  droed 
y  bryn.  Yr  oedd  hyn  yn  ymddangos 
mor  Ragluniaethol  i  WiUjams  fel  y 
galwodd  y  lle  yn  Frovidence,  Yraa,  yn 
Mehefin,  1636,  y  planodd  yr  alltud  a'i 
bump  cydymaith  hedyn  Talaeth  Lloegr 
Newydd  arall. 

Yma,  eto,  y  cawn  fantais  i  gymhara 
cysondeb  Roger  Williams  â*i  egwydd- 
orion,  fel  syl^enydd  Talaeth  newydd, 
ag  eiddo  y  Puritaniaid,  oddiar  eu  sef- 
ydliad  fel  alltudion  yn  nhrcfedigaeth 
Plymouth.  Ond  gellir  crybwyll  mai 
ntd  hon  oedd  y  gangen  gyntaf  o'r  hen 
foncyff;  yr  oedd  amryw  eraiU  wedi 
cael  proíìon  o'r  gwialenodau  Ujrwodr- 
aethol. 

Yn  Medi,  1644,  glaniodd  WiHiams 
yn  Boston,  o  Loegr,  gydag  awdurdod 
y  Parliament  i  fyned  trwy  Ma&sadiu- 
setts  er  gwaethaf  deddf  ei  ddeoliad,  i 
Rhode  Island,  ä'i  Freinteb  i'r  Dalaetfa 
hcmo,  jrr  hon  oedd  yn  c^mwys  y  rhydd* 
id  i'w  deiliaid  ag  oedd  ef  wedi  hawlio 
iddo  ei  faun  yn  ílaenorol,  heb  neb  i  idfai 
bdddio  ymddwyn  tuagat^mt  íel  yr  ym* 
ddygai  Pimtaniaid  Plymouth  at  an- 
ngíiydffuríwyr  â'u  bamau  fawy.  Yii 
mfalith  yr  amryw  'bethau  eraiU  a  |^- 
wysai  Breinteb  Rhode  Island,  jel  ol 
cynllim-  Rc^er  WiUiams,  yr  oedd  ya 
diweddtt,  fod  perffiiith  ryddid  cydwy^ 
bod  i'w  sicrhau,  a  chyfaoeddai  fod 
^pawb  i  rodio  jm  ol  fel  ag  oedd  eu 
cydwybodau  yn  eu  cymheU,  pob  un  yn 
enw  ei  Dduw.  A  bydded  i  saint  7 
Gonichaf  rodio  yn  y  dreledigaetfa  faoa 
faefo  unrfayw  aflonyddiad,  yn  «nw  Je* 
faoíáfa,  eu  Duw,  droa  byth  ac  yn  dnh 
l^rwydd."  Cofier  mai  nid  faeb  rwystiy 
«n  PnrìtaBaâdd    y  gaOodd    WiUiìuttB 


Digitized 


byGoogle 


74 


Roger  WtlUams. 


[Mehefim, 


feddianu  ei  âiriogaethau  Talaethol,  a 
h^my  o  herwydd  traws-honiadau  awd- 
urdodau  y  Pfymauth  Colony^  fod  llin- 
^rnau  eu  trais  ^m  estyn  dros  derfynau 
Rhode  Island,  ond  methasant  broíì  eu 
haeríadau. 

Hyd  yma  cawsom  Roger  Williams 
]m  hawlio  iddo  ei  hun  a'i  bleidwyr 
ryddid  cydwybod  heb  ym^rriadau  gwlad- 
ol^  yn  nghyd  a'i  gaífaeliad  o  Freinteb  i 
sefydlu  Talaeth  yn  unol  â'r  egwyddor- 
ion  a  broíTesai  ac  a '  ddysgai.  O  hyn 
allan  ni  a'i  cawn  yn  gwylio  fod  deiliaid 
y  Dalaeth  yn  mwynhau  rhyddid  gwlad- 
ol  a  chrefyddol  eu  Breinteb,  ac  na 
feiddid  eu  haílonyddu.  Dyma  gyson- 
deb  proffesỳ  pregethu  a  byw  ei  egwydd- 
oríon  allan,  yn  wrthgyferbyniol  i  ffu- 
antrw^rdd  a  thraìs  ac  erledigaeth  Purí- 
tanaidd  íflig-honiadol  Plymouth.  Efe 
oedd  deddfroddwr  a  sylfaenydd  y  Dal- 
aeth  gyntaf  yn  y  byd  a  ddarbododd  i'w 
deiliaid  gyflawn  ac  arbenig  ryddid  cyd- 
wybod.  Ni  fydd  Uenyddiaeth  y  Bed- 
yddwyr  Cymreig  yn  gyílawn  heb  fyw- 
graffiaeth  Roger  WiUiams,  syi&enydd 
eglwys  gyntaf  y  Bedyddwyr  yn  Amerí- 
ca,  yn  cynwys  manylion  gweithrediad- 
au  ei  oes  hir  a  llafurfawr,  yr  hon  sydd 
mor  bwysig  yn  hanes  breiniau  dyn. 
Nid  oes  yn  yr  ysgrif  hon  amcan  at  fyw- 
graffiaeth  o  gwbl,  ond  ]m  unig  amcan  i 
osod  allan  ei  bríf  neiliduolion  mewn 
cyferb^miad  i  eiddo  ei  g)rfoeswyr  Parì 
tanaidd.  Y  mae  ei  enw  a  chanlyniad 
ci  weithredoedd  yn  dyfod  jm  bwysic- 
ach  eto  )m  y  cyferbyniad  hwnw,  pan 
ystyríwn  fod  y  gwahanol  blanigion  Tal- 
aethol  hyn  wedi  cnydio  ^m  doraethog 
yn  ol  eu  rhywiogaethauy  ac  fod  yr  un 
ffrwythau  detlliedig  o'r  un  grawn  yn 
parbau  hyd  heddyw,«ac  yii  debyg  o  bar- 
han  tra  fyddo  egwyddoríon  hunan-ytn- 
wadol  rhyddid  Roger  Williams  yn  fyw 
i  wrthwynebu  hunangaìs  a  Pharweaeth 
esill  y  Purítaniaid  cyfoesol. 

Yn  herwydd  yr  ymddygiadau  tuag  at 
wrthddrych  yr  ysgríf  hon,  fe  ddttieeb- 
odd  amryw  o  ddinasyddion  cydwybod- 
ol  Masaachusetts  ddeddfwrfa  y  Dalaeth 
hòno  am  i874-'5  i  ddiddymu  gorchym- 
yn  y  deoliad,  yn  flaenorol  i'w  enciHadi 
diríogaeth  yt  hyn  a  elwir  yn  awr  yn 
Dalaeth  Rbodè  Island.     Eitbr  can  wir- 


ed  a  bod  egwyddoríon  rhyddid  cjrdwy- 
bod  yn  fyw,  a  bod  y  cyfryw  orchymynr 
yn  warthnod  ar  ddeddf-lyfr  y  ddeddf- 
wría,  fe  brofwyd  fod  ysbryd  rhagfam- 
Uyd,  eiddigeddus  ac  hunanol  y  Purítan- 
iaid  yn  fyw  hefyd,  ac  fod  heblaw  hyny 
rai  yn  meddu  digon  o  haerllugrwydd  i 
wrthwynebu  rhyddâu  y  Dalaeth  o'r 
gwarthrudd  gormesol  a'i  hynoda. 

Cafwyd  hefyd  trwy  yt  amgylchiad 
hwn  fod  yr  hen  ddyfeisiadau  camgy- 
huddol  a  chamliwiol  yn  fyw,  fel  ag  i 
geisio  taflu  y  cyfrífoldeb  oddiar  y  Dal- 
aeth  ar  ^rr  enciliedig,  fel  ag  i  gyíìawn- 
hau  y  weithred,  yn  lle  ei  diddymu.  A 
ganlyn  yw  rhai  o'r  rhesymau  casgt- 
iadol: 

T.  Fod  WiUiams  yn  herfeiddiol  yD 
ei  ymddygiadau,  fel  dyn  ieuanc  yn 
gwrthwynebu  hynafwyr  a  Uywodraeth- 
wyr  y  drefedigaeth. 

2.  Ei  fod  yn  ymarfer  ei  hun  a  dỳsgti 
i  eraiU  "  dybiau  dyeithr,"  croes  i  ar- 
ferion  y  c^mdrefedigion,  ac  yn  erbyD  ^ 
eu  hewyilys. 

3.  Nad  oedd  ydeoHad  o  gymaint 
pwys  i  WiUiams  ag  ^rr  hona  ei  bleidwyr 
ei  fod,  o  herwydd  nad  oedd  y  drefedig^ 
aeth  ond  bechan,  a'r  cyfandir  Ameríc- 
aidd  o'i  flaen  ac  yn  agored  iddo. 

I'r  cyntaf,  geUir  ateb,  fod  WiUiams 
dros  "  ddeg-miwydd-ar-ugain,"  yr  oed- 
ran  yr  ymgymerodd  príf  Ddysgawdwr 
y  byd  â'i  weinidogaeth,  pan  diriodd 
gyntaf  yn  J^fynumth  OUmy;  ei  íòd 
wedi  derbyn  addysg  uchelryw,  ac  wedi 
profì  ei  hun  yn  ddyn  o  gyneddfau  cryí- 
ion,  a'i  fod  mewn  dysg,  dawn  ac  ymar- 
weddiad,  yn  addas  i  fod  yn  athraw  i'r 
rhai  uchaf  eu  honiadau  yn  y  drefedig^ 
aeth. 

Atebir  yr  ail,  trwy  hysbysu,  mai  y 
'^  tybiau  dyeithr"  oeddynt  dybiau  fod 
bedydd  babanod  yn  gwbl  anysgrythyr- 
ol,  ac  nad  oes  ond  *'un  bedydd,"  a 
hwnw  yn  gynwysedig  yn  nhrochiád  7 
crediniol.  Eithr  cafodd  Uawer  eu  her- 
Ud  gan  Burítaniaid  Lloegr  Newydd  am 
g<^eddu  y^'tybiau  dyeithr"-  hyn,  ag 
oeddynt  mor  gyílredin  ddeunaw  canrif 
yn  ol  y  to  hwn  a'r  tu  draw  i'r  lorddon- 
en.  Un  o'r  Uuaws  cymeríadau  nod- 
edig  a  orfìi  enciHo  o  diríogaeth  Bn- 
rîtanaidd  Plymouth,  oedd  '^-Lady  Deb- 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Richard  MichaeL 


75 


orah  Moody/'  boneddiges  gyfoethog  a 
aberthodd  ei  goludoedd  yn  Lloegr  i 
foddloDÌ  -i  chydwybod,  ond  a  orfu  en- 
cilio  i  ddehan  Long  Island,  o  fewn 
pom'  milldir  o'r  fan  yr  ysgrifenir  y 
nodion  hyn,  yn  herwydd  erledigaeth 
Puritaniaid  Plymonth,  am  feiddio  dat- 
gan  ei  hanghredinìaeth  mewn  taenellu 
ar  fabanod. 

Y  trydydd  rheswm  sydd  mor  ddi- 
reswm  ag  ydyw  o  haerllug  a  rhagfam- 
llyd.  Yr  oedd  gyriad  Roger  Williams, 
yn  annibynol  ar  yr  achos,  jm  fwy  o  gal- 
edi  a  chreulondeb  yr  amser  hwnw,  nag 
a  íuasai  gwaharddiad  Prydain  Fawr  a'r 
Unol  Dalaethau  yn  nghyd  iddo  y  dydd 
heddyw,  pan  y  mae  trafnidaeth  a  dyf- 
ebiadau  wedi  crynhoi  y  byd  i  can  Ueied 
o  le. 

GweddiUion  Puritaniaeth  Plymouth 
ydyw  eithafìon  mympwyol  y  dyddiau 
hyn  o  bleidgarwch  gwladyddol,  medd- 
wdod  dirwestol,  a'r  deUrium  iremens 
gwaharddebol,  ^m  nghyd  a  phob  pen- 
boethni  sydd  yn  gyru  rheswm  o'r  pen, 
a  chydwybod  o'r  galon,  a  gosod  dyn 
yn  gyfrifol  i  fiug-honwyr  awdurdodol, 
yn  h^rtrach  nag  i  Dduw,  barnwr  pawb, 
a  thrwy  hyny  gyru  y  byd  yn  waeth, 
yn  hytrach  na'i  sobreiddio  na'i  ddi- 
wygio.  Trwy  hyn  hefyd,  yr  un  fath 
ag  y  trodd  Purítaniaid  Plymouth  o'r 
on  nodwedd  a'r  awdurdodau  yn  erbyn 
7  rhai  y  codasant  eu  sodlau,  y  gwneir 
^lwysi  anghydffurfìol  profieswyr  rhydd- 
id  a  chynadleddau  cymanfaol,  yn  Siar 
Chemòers  dyddiau  tywyll  Prydain  Fawr^ 
cyn  gwawriad  dydd  goddefie^au  deddf- 
al^  heb  son  am  oleuddydd  deddf- 
wneathurol  Rhode  Island  o  gyfansodd- 
tad  y  t^rwysog  rhyddid  Roger  WiUiams. 

Pob  daioni  a  wnaeth  Purítaniaid 
Lloegr  Newydd,  ac  a  wna  eu  holynwyr 
l^dgar,  b}äded  iddynt  gael  eu  hiáwn 
gydnábod  am  dano.  Bydded  y  Mày' 
ýffmer  a'r  Plymauth  Raeh  \  barhau,  ^l 
Uong  a  cfaiaig,  yn  enwog  yn  hanesiaeth 
ymíìidiaeth^ i*p  gwllewinfyd.  Eithr,  fel 
7  Uoog  a  ddygodd  y  fendith  fwyaf  i 
gyfondtr  Ameríca,  bydded  enw  y  LiaH 
yn  gysegredig  yn  nhlith  holl  longau  y 
byd,  yx  hoa  yn  nhrosghryddiad  Roger 
WiHiams  i  oròr  orUewinol  y  Werydd 
meéA  a'i  marsiandiaetb  ypa  weU  na  tnar- 


siandiaeth  o  aur.  A  bydded  Slate 
Rochy  y  Graig  Lechan,  y  rhoddodd  y 
dyn  rhagorol  hwnw  ei  droed  ami  gynt- 
af  ar  ei  laniad,  yn  gadam  hyd  ddiwedd 
amser,  yn  arwyddlun  o'r  gwirionedd  a 
broffesodd,  a  draethodd,  ac  a  ymarfer- 
odd,  yr  hwn  a'i  profodd  yn  gadam  dan 
ei  draed  y  cam  cyntaf  a  roddodd  i'r 
byd  newydd.  Tonau  y  môr  yr  hwyl- 
iodd  arno  drosodd  a  ireiddio  S/aíe 
Roch  â'u  dagrau  wrth  ymdywaUt  arni, 
megys  mewn  gorfoledd  o  gael  y  fraint 
yn  eu  goríifiad  drosti  o  gusanu  y  fan  Ue 
rhoddwyd  ei  droed  i  lawr  gyntaf  gan 

ROGER  WlLLIAMS. 


[O  Sereo  Gomer.] 

ENWOGION  ANGHOFIEDIG 


T  BEDTDDWTR. 

RICHARD  HICHAEL, 

Y  PREGSTHWR    CYNTAF  A  GODODD  Y 
BEDYDDWYR   YN  MON. 

GÀN  Y  FARCH.  J.  SPINTHSR  JAMES. 

[GarfheniadJ^ 

Ymddengys  i  Bichard  Michael  lyna 
yn  Beaumaris  am  lawer  o  amser,  a 
thrwy  lawcr  o  orthrymderau.  Dywed 
Joshua  Thoraas  ei  fod  yno  yn  Awst^ 
1794,  a  bod  dau  o'r  aelodau,  sef  Rich- 
ard  Morgan,  yr  hwn  a  ddechreuodd 
bregethu  yn  1 789,  ac  Ellis  Roberts,  yr 
hẁn  a  ddechreuodd  Imgethu  yn  1792, 
yn  cynorthwyo  yn  y  weinidogaeth. 
Ac  ychwanega,  '^  er  eu  bod  mor  llaíur* 
us  yna,  nid  yw  rhif  eu  haelodau  ond  ó 
gyîch  35.  Mr.  Richard  Michael  yw 
ev  gweinidog  ytí  barhaus."  Yr  oedd 
hyn  yn  Awst,  1794.  Felly  bn  Sichard 
Micfaael  yn  Beaumaris  am  ddeng  mlyn- 
edd  beth  bynag,  sef  o  1786  i  1794; 
fdly  yr  oedd  ef  yn  un  o  hen  dderw  y 
wkiiL  A  phan  ddechreuodd  ystorm 
Sandemaniaeth  chwythu  dros  yr  Ynys 
a*r  îhan  íwyaf  o'r  Gogledd,  fe  brofodd 
Richafd  Miehael  mai  derwen  oedd  efe. 
Oofodd  lawer  o*i  boeni  gan  yr  ysbryd 
Sandemaaaidfi,  yr  hwn  a  weithiai  fel 
leftiin  y»  ycelwm  yn  hir  cyn  iddoddy^ 


Digitized 


byGoogle 


76 


Richatd  MichaeL 


[Mehefin, 


fod  i*r  golwg.  Amcenid  cael  yr  hoU 
Yn)rs,  a*r  holl  wlad  hefyd  mae  yn  deb- 
yg,  i  fyned  yn  un  achos  cyffredinol, 
a'r  eglwysi  i  fyw  ar  weinidogaeth  gy- 
ffredin  yr  holl  bregethwyr  yn  eu  tro. 
Ond  yr  oedd  Richard  Michael  yn  sef- 
yll  ar  y  ífordd  i  gael  eglwysi  Mon  felly; 
am  hyny,  ymosodid  arno  gyda  ffyrnig- 
rwydd.  Cwynid  fod  ei  weinidogaeth 
yn  rhy  drom  i'r  eglwys  allu  ei  dwyn, 
ond  atebai  yntau  un  o'r  rhai  a  gwynent 
felly,  y  gallasai  ef  dewi,  gan  nad  oedd 
cfe  erioed  wedi  rhoddi  chwe'  cheiniog 
tuag  ati.  Cwynid  hefyd  bod  ei  wein- 
idogaeth  ef  yn  anfuddiol,  ac  nad  oedd 
yn  diwygio  dim  er  cymaint  a  ddywed- 
id  wrtho.  Wrth  ddiwygio,  y  golygid 
mabwysiadu  y  shibboleth  Sandeman- 
aidd,  i'r  hwn  y  pryd  hwnw  yr  ystyrid 
John  R.  Jones  a  Christmas  Evans  yn 
oraclau ;  ond  nì  fynai  Richard  Michael 
ddim  o  honi.  Ymosodwyd  arno  yn 
gyhoeddus  gan  John  B.  Jones,  Ram- 
oth,  yn  nghynadledd  Cymanfa  Capel 
Newydd,  yn  1797,  am  naid  oedd  efe  yn 
diwygio  dim,  er  cymaint  a  ddywedid 
wrtho  ;  ond  efe  a'i  hamddiffynodd  ei 
hun  a'r  athrawiaeth  a  bregethid  gan- 
ddo,  yn  bwyllog,  boneddigaidd,  gwrol 
ac  ywythyroly  nes  oeddynt  heb  ddim 
i'w  ddweyd  wrtho  nac  i'w  wneathur 
iddo,  ond  ei  roddi  fyny  fel  un  a&fedd- 
yginiaethol. 

Yn  yr  adeg  gyrhyrfus  hon  ar  gfüfydd 
yn  Mon,  ymddengys  1  Bîchard  Michael 
Iwyddo  i  gael  Uau  ar  dyddyn  bychan 
•o'r  enw  Caecwta,  yn  mhlwyf  LlangeAii, 
gan  gredu  ei  fod  wrth  sicrhau  tyddyn 
feUy  i'r  wraig  a'r  plant  i'w  lafurio,  ac  i 

Sl  cynaliaeth  oddiwrtho,  yn  siorhau 
o  ei  hun  hefyd  ei  hoU  amser  a'i 
«^did  i  waith  yr  Ârglwydd.  Yr  oedd 
erbyn  hyn  wedi  ymadael  â  Beaumarja, 
ood  yn  Uafurio  ar  hyd  y  wlad  yn  ddi* 
or{)hwys. 

Tybiw|rf  eín  bod  bellach  wedi  cyr- 
luead  y  flwyddyn  1798 — blwyddjm 
ofnadwy  yn  hanea  Lloegr.  Yr  oedd  y 
rbyfeloedd  meithion  wedi  bwyta  nerth 
V  deymasy  ac  yn  taflu  dychryn  trwy 
bob  calon ;  y  tsethoedd  arferol  weda 
Uwyr  fethu  a  chyflenwi  y  gyUidfi^  a'r 
Senedd  o  herwydd  hyny  ya  gorfod  i^ 
etio  at  y  wlad  am  roddion  gwirfoddol 


at  ddwyn  y  rhyfel  yn  mlaen,a'r  brenin 
haner  gwallgof  George  III. ,  yn  agor  y 
rhestr  gydag  ugain  mil  o  bunau,  a'i 
frenines  yn  ei  ddílyn  gyda  phum'  mil ; 
ond  er  pob  ymdrech,  yn  methu  a 
Uwyddo  i  godi  yr  arian,  heb  werthu  y 
dreth  fawr ;  obiegid  yr  oedd  traul  y 
rhyfel  y  fìwyddyn  hpno  yn  ddeng-mil- 
iwn-ar-lîugain  o  bunau  !  Ac  i  ddwyn 
y  caledi  hyd  adref  at  bob  dyn,  yr  oedd 
sychder  haf  1798,  ac  oerni  anarferc^ 
1799,  wedi  llymhau  y  wlad  o  ymborth 
dyn  ac  anifail,  nes  oedd  anifeiliaid 
pawb  braidd  yn  brefu  o  eisiau  bwyd,  ac 
anìfeiliaid  llawer,  ac  yn  eu  plith  eiddo 
Richard  Michael,  yn  marw  o  eisiau 
porthiant.  Dechreuodd  y  newyn  yn  y 
preseb,  ac  wedi  hyny  efe  a  esgynodd 
i'r  bwrdd  1  Cyfnod  trallodus  oedd 
hwn  ar  Brydain  Fawr.  Yr  oedd  Pab- 
yddiaeth  yn  enill  tir  gyda  chyflymdra 
dychrynllyd  yn  nosbarthiadau  uwchaf 
cymdeithas ;  drwgdybiaeth  ac  eriedig- 
aeth  yn  adfywio  yn  mhob  cyfeiriad ;  a 
thlodiy  fel  hunUef,  yn  difa  ysbryd  y 
bobl,  nes  i  filoedd  o  feibion  Uafur  gor- 
eu  y  wlad,  ac  yn  eu  plith  lu  mawr  o 
Fedyddwyr,  ffoi  i  America. 

Yr  oedd  yr  ysbryd  ymfudo  mor  gryf 
yn  Mon,  ac  yn  bygwth  gwaghau  yr  yn* 
y8  o  b  b  Bedyddiwr  o  werth,  nes  cyn- 
hyrfu  Ghristmas  £vans,  er  atal  y  Uif- 
eirianty  i  bregethu  yn  ei  erbyn  â'i  hoU 
eigni  oddiar  2  Tim.  iv.  10»  11 :  "Draias 
a'm  gadawodd,  gan  gara  y  byd  pfesen* 
ol,  ac  a  aeth  ymaith  i  Thesaalonica ; 
Crescens  i  Galatiay  Titus  i  Dalmatia; 
Luc  yn  unîg  sydd  gyda  mL"  Ond  cr 
gwaethaf  pob  dylanwad  i'r  gwrtitwyB- 
eb,  dacw  Richard  MichaeL  yn  7  fl. 
iSoiy  ac  efe  yn  henafgwr  yn  jrmyl  trí* 
ugain  oed,  a  Uawer  iawn  o  Fedyddwyr 
gvdag  ef,  yn  gadael  ei  wbd,  ac  yn  c|r* 
cmryn  am  '' sefydUad  fieulah/*  fn, 
ngwlad  y  Gorllewin  !  A  dywed  Bttb 
ibransi  fod  gwr  Cilfoden,  sef  B£ems 
Ëllist  EU^abeth  ei  wraig,  ac  EUsabetb 
EUisei  chwaer,  yrhai  oeddynt  Fed- 
yddwyr,  ac  yn  berthynasaa  i  Humphrey 
EUiSy  Ysw.,  Tai'rmeibion»  yn  mhUthy 
rhai  oedd  yn  cychwyn  gyda  Richaad 
Micbael  i  Amerîca.  Ymddeogyai  bcn* 
deFÍyaíad  Bichard  Mtchael  i  ymfÌMl» 
gynyicha  y^  uaEhyw  ysbryd  yn  UaiPir 


Digitized 


byGoogle 


i88o.  I 


Richard  MùhaeL 


77 


iaẁn  o  Fedyddwyr  Mon  ac  Arfon,  yr 
hyn  a  fu  yn  achlysur  i  wanhau  yr  achos 
mewn  llawer  o  ardaloedd,  ac  i  w  ddi- 
fodi  yn  Uwyr  mewn  rhai  inanau,  megys 
Cilfoden  (Bethesda,  Arfon). 

Diwrnod  mawr  oedd  hwnw  yn  Mon, 
pan  oedd  Richard  Michael  yn  pasio 
heibio  tua  gwlad  y  Gorllewin.  Dy- 
wedir  fod  ei  barch  mor  fawr,  fel  yr  ym- 
gasglodd  lluaws  niawr  o  bobl  i  ben 
creigiau  Llanrhuddlad  a  chlogwyni  er- 
aill  i  gael  golwg  ar  y  Uong  yn  myned 
heibio'r  Pen;  a*u  bod  yn  tybied  eu  bod 
yn  clywed  llais  Richard  Michael  yn 
gweddio  neu  yn  pregethu,  a'u  bod  yn 
wylo  fel  y  gwlaw.  A  pha  ryfedd  ?  gan 
ei  fod  wedi  gadael  ei  ol  yn  annileadwy 
ar  gydwybod  y  wlad.  Dywed  Ellis 
£vans,  yr  hwn  a'i  hedmygai  yn  ddi- 
derfyn,  ac  a  gasglodd  iawer  o'i  hanes 
i'w  gof,  gan  fwriadu  ysgrifenu  cofìant 
am  dano  rywbryd,  yr  hyn,  fel  llawer 
o'ì  fwriadau  eraiU,  ér  colled  anadfer- 
adwy  i  Fedyddwyr  Cymru,  ni  sylwedd- 
olwyd,  bod  yn  Richard  Michael  fwy  o 
^fymwysderau  cenadwr  nag  oedd  yn 
holl  bregethw^rr  y  wlad  yn  y  dyddiau 
hyny. 

Ýr  ydoedd  ei  ddawn^  er  nid  yn 
helaethf  ]m  hynod  o  fehis ;  a'i  amgy- 
ffinedion,  er  nid  }m  ddwfn  a  threiddgar 
iawn,  eto  yn  h]mod  o  efengylaidd  a 
€fa.3rmwysiadol  at  ddeali  ac  amgylchìad* 
an  gwrandawyr  yr  oes  hona  Yr  oedd 
«i  sefyUfa  isel  a  thlodaidd  yn  y  byd  yn 
«i  attoogi  i  ymdaro  yn  gysums  yn  y 
nanau  tlota^  ac  yr  oedd  cyaiaint  o  ar- 
wyddion  synwyr  cryf,  chwaeth  dda,  a 
4uwíoildeb  ynddo,  fel  y  perchid  ef  gan 
hMrb.  Uaiuriodd  laẃer  dan  an&nteis» 
îm  mewB  llawer  man,  ie,  rawy  nag  a 
fcdr  nẃ  byth  ga^l  allan  bellach  hyd 
foneu'r  ámi ;  a  ffrwyth  ei  lafur  ef  yn 
aefyéltt  a  .meithrin  cangenau,  yw  am- 
xpK  o'r  eg^wysi  a  wdir  yn  Mon  y  àyàA 
heddjnr,  cr,  ie  allai  na  wyddant  hwy 
\sfUi\  Nodwn ddwy  aen  dair  o  eng- 
ẁttàmn.    Dyma 

I*  BiirMWN,  yt  lion  a  elwid-  gjmt 
^«iCbttgen  UanftetUu."  Ymayroedd 
S&ehard  Midliael  yn  aelod  gwreiddiol, 
jmlpeiiUagh  fimmanufil,  Tan-yyòryn» 
ac  /jm  der^rn  prpgediu  î'w  éf^  a  Ricbp 
aadJliobad  ynh^  imPeR-y^hnitt,  ac 


yn  casglu  pregethwyr  yno,  ac  yn  preg- 
ethu  ei  oreu  ei  hun. 

Llanfachreth.  Richard  Michael 
oedd  y  prif  offeryn  i  ddechreu  yma. 
Cerddodd  o  Ben-y-bryn  yma  am  tua 
dwy  flynedd,  gan  gario  ei  damaid  sych 
yn  ei  logell,  ac  yfed  dwfr  o*r  ífynon 
gydag  ef,  fel  Elias  gynt  Pregethai  ar 
y  ífordd,  yn  y  raaes,  neu  mewn  ysgub- 
or,  fel  y  caffai  gyfleusdra  a  chaniatad  ; 
ac  ni  bu  ei  lafur  yn  ofer.  Y  modd 
rhyfedd  y  cymerodd  yr  achos  wraidd 
yraa  oedd  fel  y  canlyn  :  Fel  yr  oedd 
Richard  Michael  yn  pregethu  yma  yn 
yr  awyr  agored  ar  Sabboth  gwlawog 
iawn,  agorodd  Robert  Williaras,  Ty'n- 
y-maen,  ddrws  ei  ysgubor  iddo.  Wedi 
darfod  yr  oedfa,  arosodd  amryw  ar  ol  i 
ochel  y  gwiaw ;  cymerodd  yntau  gyf- 
leusdra  ar  hyn  i  ymddyddan  yn  fwy 
personol  â  hwynt  am  grefydd,  i'r  hyn 
yr  oedd  rhai  yn  rhoi  clust-ymwrandaw- 
iad  difrifol.  Wedi  ymddyddan  fel 
hyn  am  yspaid,  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt  dan  wenu,  (meddai  John  fiullcely, 
ei  was),  ^'  Edrychwch  ati  bellach,  bobl 
fach,  gan  eich  bod  wedi  aros  yn  y  seiet 
heddyw.''  Bu  h^m  yn  foddion  i  beri  i 
rai  saethu  allan  i'r  gwlaw,  a  chynesu 
emill  tuag  ato,  fel  ag  i  agor  iddo  ddrys- 
au  eu  tai  o  hyny  allan.  Y  drws  cyntaf 
a  agorwyd  oedd  eiddo  Robert  WiUiamSy 
Ty'nymaen,  yr  hwn  a  fu  garedig  i'r 
adioe  am  flynyddan,  er  na  ddaeth  efe 
ei  hun  byth  yn  aelod*  Dechreowyd 
bedyddio  yma  yn  i  ySe.  Bu  gan  Rich- 
acd  Michael  lew  neiUduol  hefyd  yn 

S^hangenau  Ty'nliidiard,  Amlwch,  Y 
cdw,  Pont*tri-pont,  a  LÚníaìrmathaf- 
aineithaf.  Mewn  gair,  yx  oedd  ei  laf* 
ur  i.aefydlu  ac  i  feithrín  cangenau,  yn 
deilwng  o  apoatjol,  a  gellir  dweyd  fod 
fìr^^  oml  am  yr  hoU'^wysî." 

Nodwn  eto  yohydig  o  engreifitíauo 
helyntion  a  gTO>ldeb  Richard  Michaid 
wtth  bfegethu  a  hedyddio»  y  rhai  v 
byddai  yn  drueni  iddynt  f^med  ar  ddi- 
fiulcoU.  £fe  oedd  y  cyntaf  a  weinydd- 
odd  yr  ordinhad  o  fedydd  yn  Pont-'tpn« 
pont,  yr  hyn  a  gymerodd  le  ar  y  joaáii 
o  Hydref^  1791,  pryd  y  bedyddiwyd 
BUnor,  ipmraig  Wm.  WüUama,  mà&!^ 
ydd|  Bodiar.  Yr  oodd  im  o  feiUonty 
âdlytt  breienol»  aef  Hairi  Tamrr«r* 


Digitized 


byGoogle 


7« 


Richard  MUhaeL 


[Mehefin^ 


ythr,  brawd  ei  dad,  i  WiUiam  Terrer, 
pregethwr  gyda'r  Bedyddwyr  yn  Am- 
Iwch  wedi  hyny,  ac  ewythr  hefyd,  níae 
yn  debyg,  i'r  Terrer  hwnw  a  nodwyd 
eìsoes  yn  taflu  y  ci  at  ben  Jenkin  Oa- 
vies  yn  Beaumaris,  yn  1785.  Croch- 
leíai  hwn  mewn  modd  gwarthus  pan 
oedd  Richard  Michael  yn  y  dwfr,  yn 
erbyn  y  gweinyddwr  a'r  ordinhad  ;  ond 
ni  Iwfrhaodd  ysbryd  yrhen  wron,  eithr 
trodd  i  weddio  dros  yr  erlidiwr,  ac  efe 
a  weddiodd  yn  y  fath  fodd  nes  y  taw- 
odd  efe  mewn  cywilydd  ac  euogrwydd ; 
achafodd  rhywrai  eraiU  y  pleser  o'i 
weled  yntau  yn  cael  ei  fedyddio  wedi 
hyny  cyn  ei  farw.  ün  ryfedd  yw'r  ef- 
^%Ì^\  y  niae  wedi  darostwng  cewri 
cedyrn  íyrdd  i  lawr,  ac  yn  eu  plith  am- 
ryw  o  wdygordd  y  Terreriaid  o  Ynys 
Mon,  y  rhai  oeddynt  unwaith  yn  Uid- 
iog  i'r  Bedjrddwyr,  ond  a  ddaethant 
wedi  hyny  yn  Fedyddwyr  selog  eu 
hunain.  . 

Tro  arall  hynod  a  fu  ar  Bichard  Mi- 
chael  oedd  yn  lianrwst,  wrth  fedyddio 
yno  am  y  waith  gyntaf.  Tybiwyf  fod 
hyn  yn  1787,  canys  dyna'r  pryd  y  de- 
chreuwyd  bedyddio  yn  yr  ardal  hono. 
Yma,  yn  Trefriw,  y  bu  meibion  y'faU 
yn  baeddu  Peter  WiUìams  yn  y  modd 
mwyaf  gwaradwyddus.  Yr  oedd  yBO 
dorf  fawr  wedi  dyfod  yn  nghyd  i  wian- 
do  ar  Richard  Michael,  ond  yn  benaf  i 
wawdio  y  bedydd,  nes  oedd  y  pregeth- 
wr,  druan,  wrth  wybod  hyny  yn  crynu 
drwyddo  gan  ofn.  Pa  fodd  bynag»  efe 
a  ddarUenodd  ac  a  weddiodd  ;  ond 
gyda'i  fod  yn  gorphen  gweddio,  gwekd 
7  dorf  yn  c^mhyrfu,  ac  wrth  syilu  i'r 
cyfeiriad  hwnw,  gwelai  ddyn  a  golwg 
y^geler  amo,  gy£ig  ysgyren  anferth  ar 
ei  ysgwyddy  yn  ymwthio  yn  mlaen  drwy 
y  bobl  gan  eu  cilgwthio  à'i  beneliniauy 
nes  oeddynt  yn  ymwahanu  yn  ddwy 
garfim»  ac  yntau  yn  cyfeirìo  jtl  syth  at 
ypregethwrl  Dywedai  Richard.Mi'* 
châel  ynddo  ei  hun,  wrth  ei  welcd  yn 
neso  ato»  ''  Wel^  wel,  os  oes  gan  yt  y^ 
taiyd.dnrg  ryw  offeryn  i'm  lladd,  mae 
3m  debyg  mai  dyma  ío !"  Brbyn  hyn 
jK  oedd  yrysgeíer'ddyn  wedi  oyrhaedd 
hyd  ato,  oad  heb  ddweyd  gair  wrtho 
cf»  trodd  ei  gefn  ato»  ä'i  .wyneb  at  y 
bobly  a  ehan  ywtìudi»  goren  y  gaUai— 


canys  yr  oedd  yn  amlwg  ei  fod  yn  bur 
feddw — ac  ymaílyd  â*i  ddwylaw  yn  yr 
)rsgyren  oddiar  ei  ysgwydd,  efe  a  dyng- 
ai  i'r  ysbryd  drwg  y  damladdai  efe  pwy 
bynag  a  gynygiai  rwystro'r  pregethwr 
fyned  yn  mlaen  a'i  waith.  ''  ^£ie  gan 
luiwb  ei  opiniwn/*  ebai  efe,  ^'  ac  feUy 
mae  gan  y  bobl  hyn  ;  ac  yr  ydw'  i  wecU 
dwad  yma  i  wer<}  a  chlywed  pob  peth; 
am  hyny,  gadewch  chwi  nhw'n  Uonydd 
i  wneyd  pob  peth,  onide,  mjm  d— 1, 
mi'ch  bynafa  i  chwi  bob  un  !"  Wedi 
yr  araeth  ryfedd  hon,  aeth  y  gwran- 
dawyr  mor  ddystaw  a  chwn  yr  Aipht, 
ac  ni  fedrai  neb  estyn  ei  law  at  Rich- 
ard  Michael  mwy  nag  y  medrai  Jero- 
boam,  fab  Nebat,  at  y  prophwyd  o  Ju- 
dah  gynt.  ''  Diau,  cynddaredd  Ajtk 
a'th  foUanadi!" 

Ond  dichon,  mai  y  tro  rhyfeddaf  2 
gymerodd  le  yn  mywyd  Richard  Mi- 
chael  oedd  wrth  fedyddio  John  Hughes, 
Troedyrhiw,  yn  Roewen,  ger  Conwy. 
Gwëydd  oedd  John  Hughes,  jtí  b)rw 
mewn  tydd^m  bychan  yn  agos  i  Boe- 
wen  ;  ac  yr  oedd  ytí  ddyn  hynod  lar- 
iaidd  a  thawel  ei  ysbryd,  ac  yn  ddigoD 
parchus  yn  yr  ardal ;  ond  yr  oedd  gan- 
ddo  arthes  o  wraig  o'r  enw  Nanni — 
dynes  ddidoríad,  wyUt-dymer,  a  ^m- 
ddangosai  yn  imy  na  haner  gwallgof 
wedi  iddi  gael  ei  chynhjrrfii ;  ond  er 
hyny  yr  oedd  yn  wraig  dda,  a  chanddî 
barch  diderfyn  i'w  gwr.  Pa  fodd  byn- 
ag  dechreuodd  John  Hiighes  feddwl  am 
grefydd,  a  son  am  gael  ei  fedyddlo ; 
ond  aeth  Nanni  yn  wyUt  wibwrn  wrth 
glywed  ei  fod  yn  meddwl  cael  ei  fed- 
yddio  a  gwneyd  ei  hun  yn  Mcsium  i'r 
hoU  wlad«  Yr  òedd  ei  chymydogìo& 
yn  arfer  ystyríed  fod  riiyw  wall^synwyr 
yn  Nanni  Troedyrhìw  bob  amser,  ond 
priodolai  hi  waith  ei  gwr  yn  son  am 
gael  ei  fedyddio  i'w  wall-synwyr  ef»  s 
bygythiai  **  ladd  pwy  bynag  a'i  taíki 
i'r  dw'r."  Ond  ni  fyddai  waeth  iddi 
hi  na  neb  aimU  geisio  rhwystro  afon 
Conwy  i  fyned  i'r  môr  na  cheìsa 
rhwystro  John  Hughes  wedi  iddo  tí 
wneyd  ei  feddwl  i  fyny  i  gael  eí  fed- 
yddio.  Pan  ddaeth  y  dydd»  yr  oedd 
Richard  Michaeli  yr  hwn  oedd  y  paiy 
ocaf  o  bawb  yny  dyddiau  hvny  i  wy&» 
ebaperÿgloiiy  w«di  dyfod.  t-r  aidal  jt^ 


Digiti 


izedbyG00gle 


i88o.l 


Ruhard  MUhoiL 


79 


brydlon.  £r  y  ceìsid  cadw  y  bedydd 
YH  ddirgel  rhag  cyffroi  Nanni,  daeth 
tyría  fawr  yn  nghyd.  Awd  trwy  y 
darllen  a'r  gweddio  yn  ddigon  tawel, 
ond  gyda  bod  Richard  Michael  a  John 
Hnghes  ^m  myned  ì  waered  iU  dau  i'r 
dwfr}  ac  yn  parotoi  i  weinyddu  yr  or- 
dìnhady  d^rma  Nanni  Troedyrhiw  yno 
fei  arthes,  a'i  g?rallt  fel  mwng  merlen 
7  mynydd  dros  ei  Uygaid,  ac  ^m 
chwjTthu  bygythion  fel  draig,  er  dy- 
chryn  diriawr  i*r  ychydig  grefyddwyr 
oedd  yn  y  lle,  a  difyrwch  nid  bychan 
i'r  rhai  oedd  wedì  dyfod  yno  i  gael 
sport.  Hi  a  ruthrodd  ^m  mlaen  trwy 
7  bobl|  a  phan  welodd  y  ddau  ddyn  yn 
sefyU  yn  y  dwfr,  ac  heb  fod  yn  mhell 
oddiwrth  y  geulan,  hi  a  drodd  at  y 
dawdd  gerllawy  gan  gymeryd  oddi^mo 
gareg  fawr,  gymaint  bron  a  allai  gario 
yn  ei  choâaidi  ond  pan  yn  y  weithred 
o  geisio  ei  thaílu  ar  ben  Richard  Mi- 
chaely  ^*  am  wneyd  Shon  ni  yn  bricsiwn 
7  b^d  fel  hyn/'  yn  ei  fiwdwn  hi  a  goH- 
odd  afael  ei  throed  ar  y  geulan,  a  lawr 
a  hi  dros  ei  phen  i'r  dwír,  a'r  gareg  yn 
dyn  yn  eî  choílaid  ;  a  chyn  iddi  allu 
codi,  yr  oedd  y  bedydd  wedi  ei  wein- 
Tdduy  a'r  ddau  ddyn  wedi  dyfod  i  fyny 
o'r  dwfr. 

Wedi  i  bob  peth  fyned  drosodd,  fe 
Êiddeuodd  Nanni  i  John  Hughes  yn 
gTnt  sag  y  buasid  yn  dysgwyl,  gan  ei 
fod  ef  yn  sicrhau  wrthi  na  chytnerai 
byth  ei  fedyddio  drachefn;  ond  yr 
oedd  yn  para  yn  greulon  at  Richard 
Michael,  ac  yn  tystio  o  hyd  y  iìaddai 
hi  ef.  Ond  nid  dyn  oedd  Bichard  Mi- 
chael  i  gymeryd  ei  ddychrynu,  ac  i  ad- 
ael  y  pnudd  bychan  yn  y  Roe  gan  fyth- 
eîríau  cymeriad  fel  Nanni  Troedyrhiw. 
Anfonodd  ei  gyhoeddîad  yno  ar  noson 
waith,  daeth  ynoa  phregethodd ;  ac  ar 
q1  yr  oedâi,  wrth  weled.  pawb  yn  cefoi 
arno  heb  gynyg  iddo  lety  noson,  efe  a 
ofynodd  ar  gyhoedd,  a  oedd  ^mo  neb 
a  allasaì  flbrddio  Uety  uoson  i  bregeth- 
wrtlawd  er  mwyn  ei  Feistr?  Wrth 
«eled  nad  oedd  neb  yn  ateb,  tiodd 
Jcto  Huffhes,  Troedyrhiw^   ei  wyneb 

aol,  a  oywedoddy  "  Wn  i  )m  y  byd 
h  i  wneyd,  Richard  Michael.  liíae 
gwdy  yn  ein  ly  ni^  a  digon  o  íwyd,  a 
chroesaw  hefyd  o'm  rhan  i ;  os  mentrì 


dì  at  y  wraig  acw."  "  Wnaiff  hi  ddim 
byd  i  mi,  tybed?"  gofynai  Richaid 
Michael.  "  Nid  wn  i  ddim  yn  wir,'^ 
oedd  yr  ateb,  "y  mae  hi  ^m  chwytha 
bygythion  yn  ddychrynllyd,  ac  ni  wel- 
ais  i  mo  honi  yn  para  mor  greulon  at 
neb  erìoed  o'r  blaen ;  ond  nid  wyf  am 
dy  rwystro  di  i  ddyfod  acw ;  os  mentrí 
dî,  mì  fentraf  íinau."  Ac  nid  oedd 
dim  i'w  wneyd  ond  "mentro,**  gan 
nad  oedd  un  lle  arall  i'w  gael.  Ác  yno 
y  cychwynwyd,  ond  nid  heb  lawer  o 
oin,  gannad  oedd  y  naill  yn  yngan 
gair  braidd  wrth  y  Uall  ar  hyd  y  ffordd. 
Erbyn  cyrhaedd  y  ty,  yr  oedd  y  lle  y» 
dawel,  a  Nanni  yn  ei  gwely.  Hwýthau^ 
yn  tybied  ei  bod  yn  cysgu,  a  gymeras- 
ánt  damaid  ddystawed  ag  y  medrent  ; 
a  rhag  ei  deffroi,  a  aethant  ill  dau  i'r 
gwely  arall.  Ond  gyda'u  bod  hwy 
wedì  Uonyddu,  clywsant  Nanni  yn  dis> 
gyn  i'r  llawr,  ac  ar  yr  eiliad  d^ma  hiì 
3m  cipio  rhyw  ddelffon  neu  bastwn  bug- 
ail  anferth  o'r  car  yn  mhen  y  ty,  ac  i 
mewn  at^mt,  gan  ddechreu  eu  dnlio 
trwy  ddillad  y  gwely  gyda'r  ffymig^ 
rwydd  mwyaf  ofiiadwy,  ac  ar  yr  im 
pryd  yn  chwythu  trwy  ei  danedd, 
**  Mi  lladda  fe'n  gordyn — ^gelain — ^yn 
goidyn — gelain  !"  tra  ei  phastwn  bob 
ergyd  yn  cyrhaedd  at  y  pared,  gan  dyb- 
io  mai  yno  yr  oedd  Richard  Michael 
yn  gorwedd.  Ond,  fel  y  dygwyddodd,. 
Jolm  Hughes  oedd  yn  gorwedd  yn  y 
parth  hwnw  o'r  gwely,  ac  felly  efe  oedd 
3m  cael  teimlo  pen  trymaf  y  ffon.  Tra 
yr  oedd  hi  yn  curo  fel  hyn,  yr  oedd^mt 
hwythau  yn  dal  y  gwrthbanau  yn  àjn^ 
ft'u  traed  a'u  dwylaw  er  ceisio  arbed  eti 
cyrph  goreu  y  medrent.  Ac  wedi  iddi 
felly  arllwys  ei  dialedd,  a  rhoi  yi  ergyd 
diweddaf  ar  draws  asenau  y  gwr  nesaf 
i'r  erchwjm,  nes  oedd  hwnw  yn  grudd- 
fim  dan  y  pastwn,  a  dweyd,  ^*  A  chwi* 
thau  hefyd,  wr,  am  hel  rhyw  grwydr- 
iad  fel  hwn  i  nhy  i,"  hi  a  ddychwelodd 
iV  gwely,  gan  chiv«rthin  yno  fel  ellyU,. 
mçwn  boddhad  o  fod  wedi  cael  yt&ddi- 
al  ar  Richard  Michael,  druan  1  er  mai 
ei  gwr  «i  hun  oedd  wedi  cael  y  gwaeth- 
afolawer. 

Y  peth  cyntaf  a  deimlodd  Richaid 
Michael  boreu  dranoeth  oedd  bachaiiV 
croefaan amei  wddf)'a'Namii  jm sefyU 


Digitized 


byGoogle 


^o 


Y  Graig  ar  Lan  y  Mor. 


[Mehefin, 


wrth  ei  ben,  yn  dechrtu  ei  lusgo  ef  o'r 
^wely  !  Ymhwêddai  yntau  arni  am  ei 
adael  yn  Uonydd  i  wisgo  am  dano,  yr 
hyn  a  gafodd.  Ac  erbyn  hyny  yr  yd- 
oedd  John  Hughes  wedi  dyfod  i'r  ty — 
wedi  codi  o  hono  o  flaen  Richard  Mi- 
chael,  a  myned  allan  at  yr  anifeiliaid — 
a'r  cryman  cau  yn  dygwydd  bod  yn  ei 
law,  a  gofynai  iddi,  *'Ydych  chwi  ddim 
yn  gwneyd  brecwast  i  Richard  Michael, 
Nanni  ?"  "  Brecwast  iddo?"  ebai  hi- 
thau,  gan  gipio  y  cr)rraan  cau  o  law  ei 
^r,  gafael  yn  ngwallt  hirllais  Richard 
Michael  o'r  tu  ol  ag  un  llaw,  a  chodi 
yr  arf  miniog  wrth  ei  ben  â  r  llaw  arall, 
hi  a  dyngai  "  y  torai  ei  ben  ef  cyn  y 
gwnai  hi  frecwast  iddo."  Deallodd 
Richard  Michael  mai  dangos  eì  hafìaeth 
yr  oedd  Nanni,  ac  nad  oedd  ynddi  fwr- 
iad  i'w  lofruddio,  am  hyny  dechreuodd 
ymresymu  â  hi  yn  lled  ysmala  yn 
nghylch  ei  ben — fod  ei  ben  o  werth 
mawr  iddo  fe,  ac  na  fuasai  yn  werth 
•dim  byd  iddi  hi,  ac  y  buasai  pregethwr 
3m  edrych  yn  od  iawn  heb  un  pen,  &c,; 
ac  wrth  ymgomio  ä  hi  felly,  fe'i  Uar- 
ieiddiodd  hi,  nes  daeth  fel  yr  oen  !  Hi 
a  wnaeth  fwyd  iddo ;  ac  wrth  iddo  ^y- 
•chwyn  ymaith,  gwahoddai  ef  yno  dra- 
•chefn,  os  deuai  byth  yn  agos  yno,  gan 
ychwanegu,  ^^  na  chai  ef  byth  mo  heni 
yn  waeth  na'r  tro  hwnw."  Dyma 
Ábrdd  ryfedd  i  ddofi  gwyiltfUod  !  ond 
fe  Iwyddodd  Richard  Michad  trwyddi 
i  agor  drws  Troedyrhìw  i  ami  bregeth- 
•wt  y  Bedyddwyr  a  ymwelodd  wedi 
liyny  ä  Roewen  fynyddig  a  thlawd  ;  ac 
flìid  oes  haiies  i  neb  o  honynt  o'r  dydd 
liwnw  allan  fiod  mewn  perygl  o  golli  ei 
ben. 

Dyma  ni  yn  gorfod  ffarweUo  ft  Rich- 
4ird  MichaeU  am  fod  etn  defnyddiau 
wodì  darfod,  ac  yntau  wedi  hwyUo  dros 
ycefnfor  mowri  dir  Amerícay  mewn 
ymohwü  am  ''  Sefydliad  Beobüi,"  Ue 
ni  chafodd  efe  âcos  ond  am  im  Sabboth, 
^(Ui  iddo  gyûurfiod  |mo  yn  union  â  ifcai 
-o'r  '^rhai  dyBglaer/'  y  rhoi  a'i  dygas- 
«ot  ef,  nid  d^  y  Redatone  Creek  i 
Beidah'r  di£Biethwch»  ood  droaafott  at- 
all  i'r  ^'orphwysfiü  sydd  eto  yn  ol  i 
Jhobl  Ddttw."  Heddwch  i'w  Iwch,  a 
gihafch  iV  goflbdwríaeCh. 

Yr  oflddiPii  yn  bwríadu  wrth  gycbwyn 


rhoddi  yn  yr  ysgrif  hon  nodiadau  am 
ddau  wr  enwog  arall — John  WiUiams, 
Athraw  Cerddoriaeth,  gweinidog  cynt- 
af  Aberystwyth  a'r  Penrhyn  ;  a  Robert 
Roberts,  Glanwydden.  Ónd  rhaid  ar- 
os  hyd  y  rhifyn  nesaf. 


CAN. 

"Y  GRAIG  AR  LAN  Y  MOR." 


CystadUuol  yn  Eisteddfod  Youngstown^ 
Ohio,  Nadolig^  ^79* 


BEIRNIAD  «^MORDDAL. 

Henafol  graig  uchel,  pwy  draetha  dy  oed  ? 

Tra'r  niwl  ar  dy  goryn,  a*r  môr  gylch  dy  droed; 

Cadernid  a  mawredd  sy'n  Ilanw  dy  fron, 

A*th  fraich  estynedig  darawa  y  don, 

Nea  ydyw  yn  gwynu,  a  tharo  bob  tu, 

Gan  ruo  a  gwingo,  a  rhedeg  i'r  lii* 

O'r  lle  y  daeth  allan  mewn  nwyd  atat  ti. 

Mae  llwydni  yr  oesoedd  yn  gwisgo  dy  ben, 

A  rhychiwyd  dy  ochrau  gan  stormydd  y  nea  ; 

Ond  cto  ymgodi  mor  hyf  ag  erioed, 

Ac  amser  oUyngi  i*r  inôr  wrth  dy  droed. 

Paham  yr  edrycht  mor  syn  ar  y  líi*  ? 

A  ydwyt  yn  ofni  ei  donaa  diri'  ? 

0  I  na,  y  nwe  eahn  ŵ  àdur  genyt  ti. 

A  f o  y  môr  nnwaith  yn  cuddio  dy  wedd  ? 
A  faost,  graig  «rw,  i'r  morfil  yn  tedd  ? 
A  ydw^rt  yn  cofio  pan  wthiaist  dy  lian 

1  {jnft  tro  oyntaf,  i  wcl'd  yr  haol  con  ? 

A  deimlaist  lawenydd  pon  sangodd  y  wawr 
Dy  ben  y  tro  cyntaf  ? — a  grymaist  i  lawr, 
I  gynyg  addoli  gogoniant  mor  fawr  ? 

Ai  ymayr  oeddet  ma  redodd  y  mòr 

I'w  le  y  tro  ^mtat,  ar  amnaid  ^rr  lor  ? 

Tl  glywaist  ei  dwrw— pa  fodd  mae  dy  glnst  ? 

Ai  nwnw  a'tìi  jrrodd  i  edrych  mor  dríst  ? 

Paham  y  gogwyddi  iwcfaben  y  don  flin  ? 

A  ydwyt  mcwn  «wydd  am  wel'd  y  wawr  gam 

Ar  fynwes  ^ft  eigion  yn  tynu  dy  ion  ? 

Pa  le  mae^r  gronynatt  a  drenliwyd  i  ffwrdd 
OU  fron  ^  dymestloedd  a  ddactlmnl  nh 

nrda? 
Ai  eaigrch  am  daiwnt  yr  ydwyt  yn  awr  ? 
Gan  agor  dy  freichiau  ar  lan  y  môr  mawr  ? 
Nis  galîet  eu  hadwaen  pe  gwelet  hwy  H  gjd, 
Maent  wedi  cymysgn  ft  thywod  y  by4, 
Sy'n daly  mOr  n«rÿdwyllt HiMf  diane  o^ fiyC. 

A  wTt  yn  himethu  (wrth  glywed  y  gwr&t 
Yn  dod  o  w!ad  arall  yA  fywiog  ei  hyát) 
Am  weled  y  glanaa  ta  hwtft  i'r  ml^  gwyiM» 
Lle  mAT  dy  chwiorydd   taewn    iimẅitAi  Me 
■•? 


<^ 


Digitized 


byGoogle 


iS8o.] 


R.  H.  Evans  a  Chymundeb. 


81 


Nen  ynte  a  ydwyt  jtí  foddlon  bob  pryd 
I  eistedd  yn  dawel  heb  weled  y  byd, 
Er  ynüadd  ft'r  tonau  digofus  o  hyd  ? 

Ha  1  graig  fyth  sefydlog,  a  welaist  y  Ilong 
Yn  myned  yn  ddrylliau  dan  bwys  y  don  flong  ? 
Do,  do,  bn  y  morwr  yn  cripio  dy  fron, 
Ond  angau  a'i  cipiodd  o  ysgwydd  y  don  ; 
Efe  ni  acbubaist,  er  cymaint  ei  gri, 
Ymsuddodd  !  bn  farw  yn  nghanol  y  Ili', 
A  thrist  oddiar  hyny»  byth,  byth  ydwyt  ti. 

A  fn  gwraig  y  morwr  erioed  ar  dy  ben, 
Yn  offrwm  ei  gweddi  o'i  chalon  i'r  nen, 
Ar  lan  ei  gwr  anwyl,  farchogat'r  mOr  erch, 
Yn  mhell  o  gymdeithas  hoff  wrthrych  ei  serch  ? 
O,  do,  bn  ei  dagrau  yn  gwlychu'th  war  gref, 
A'i  chrì  yn  dy  holltau  fel  adsain  o'r  nef, 
Ac  engyl  fn  arnat  yn  gwrando  ei  llef. 

Diaddnm  hyramidy  gogoniant  dy  Ddnw 
Sydd  anat  ac  ynot,  fel  ysbryd  mawr  byw; 
är  nad  ydyw'r  llanw  na'r  trai  yn  dy  law» 
-  Dy  fawredd  a'th  urddas  ganfyddir  o  draw. 
Ond  clyw  !  y  mae  boreu  ar  dori  gerllaw, 
Fan  dodda  dy  galon,  pan  neîdi  mewn  braw 
I  ganol  3rr  eigion,  a  rua'n  ddidaw ! 

Mtfyr  Glan  t  Mô&, 
Stfjom  T.  WiLUAMS,  Yûut^g9ẅwm,  O. 


R.  H.  EYAIIS  A  CHTHUIIDEB. 

Erihyg/   V. 

Cyhuddir  y  Bedyddwyr  o  fod  mor 
benrhydd  fel  y  ''  caniatant  i  ddynion 
wahaniaethu  yn  en  golygiadau  ar  fater- 
ion  eraiU  bron  yn  ddiderfjm."  Dyma 
haeríad  caled  a  phwysig.  Wrth  gwrs, 
nid  yw  yn  ceisio  ei  brofi ;  pe  felly,  ni 
bnasaì  fel  efe  ei  hun.  Arwydda  y  cy- 
huddiad  hwn  fod  y  Bedyddwyr  yn 
blaid  h^mod  rydd  gyda  golwg  ar  ath- 
rawiaethau  yr  efengyl  yn  mhob  peth 
braidd  ond  bedydd  a  chymundeb. 
Dangosed  Mr.  E.  fod  y  Bedyddwyr  yn 
llai  manwl  yn  nghylch  athrawiaethau 
yr  efengyl  na'r  Methodistiaid,  neu  ryw 
enwad  aralL  Mae  adnod  i'w  chael  yn 
yr  Hen  Lyfir,  yn  dyweyd,  "  Na  ddwg 
gam  dystiolaeth  ^m  erb^m  dy  gymyd- 
og."  Mae  yn  adnod  dda  iawn ;  dar- 
Uenwch  hi,  Mr.  E.,  )rn  ystyrioL  Pfc 
na  Ibaswn  yn  çaru  ei  roi  mewn  cymaint 
trafferth,  buaswn  yn  galw  amo  i  brofí 
ei  haeríaíd ;  ond  mae  ganddo  wraig  a 
phlaat,  efallai,  i  oûütt  am  danynt.  Ond 
mi  fedraf  ti,  yn-  hyn  eto,  amddîffyn  y 
Bedyddwyr  drwy  alw  fy  nhystìon  o  fysg 


taenellwyr.     Mae  yn   wir  y  gallwn  i 
ddyfod  a  haeriad  yn  erbyn  haeriad,  ond 
ni  byddai  y  naiU   haeríad   ddim  gwell 
na'r   Uall,  i  brofi  y  pwnc;  ond   cael 
tystion  jrw'r  mater,  a'r  tystion  hyny  oV 
ochr  wrthwyneboL     Gwyr  pawb  na  fi» 
y  Pabyddion  erioed   yn   gyfeillion  i*r 
Bedyddwyr,  ond  fe  gaiff  Pabydd  am- 
ddiffyn  y  Bedyddwyr  yn  awr  yn  erbyn 
haeriad  y  Methodist  o  Waufcesha.    Car- 
dinal  Hosius  a  ddjrwed,  "  Os  edrych- 
wch  ar  eu  siríoldeb  yn  dyoddef  erledig- 
aeth,  mae'r  Ail-Fedyddwyr  yn  myn^ 
tú  hwnt  i'r  hoU  hereticiaid  eraiU ;  os^ 
edrychwn  ar  eu  rhif,  maent  mewn  Ilu- 
osogrwydd  jm  ^rmddangos  yn  chwyddo* 
uwchlaw  pawb  eraiU,  pe  na  buasent  yn. 
cael  eu  poeni  yn  ofídus  a'u  tori  ymaith 
gan  gyllell  erledigaeth.     Os  edrychwn 
ar  eu  hymddygiad  allanol  o  dduwiol- 
deb,  rhaid  i'r  Ditheríaid  a'r  Zwingliaid 
ganiatau  eu  bod  yn  mhell  tu  blaen  idd- 
3mt.     Os  cynhyrfir  chwi  gan'ymffrost 
gair  Duw,  nid  yw  y  rhai  hyn  yn  llai' 
gwrol  na  Calfin  i  bregethu,   a'u   hath- 
rawiaethau  raid  sefyll  yn  uchel  uwch- 
law  holl  ogoniant  y  býd ;  saif  yn  an- 
orchfygol  ar  bob  gallu,  gan  mai  nid  et» 
gair  hwy  ydyw,  ond  gair  y  Duw  byw." 
Br0Dûy  Cardinal  Hosius ;  nis  gallasem 
ddwjm  gweli  c^rmeríad  i  ni  ein  hunain,. 
pe  c)rmerasem  ddeng  mlynedd  i'w  ys- 
grífenu.    Mae  yn  bryd  i  chwi,  Babydd* 
ion,  ddechreu  dweyd  y  gwir  ar  y  Bed- 
yddwjrr,    dywedasoch   iawer  o  anwir- 
edddü  amynt  erioed.  Gwyddoch  chwi, 
ond  nis  gwyr  pawb,  ei  bod  yn  ormod 
o'r  dydd  i  haeru  anwireddau  araynt  yn 
awr.     Mae  tystíolaeth  y  Cardinal  yn 
ddigon  i  argyhoeddi  pob   ájn  dirag» 
fam,  gan  ei  bod  yn  cael  ei  dwjm  gan 
ddyn  ag  oedd  yn  gwybod  lawer  yn  well 
am'ŷ  Bedyddwyr  nag  y  gwyr  R.  H.  E. 
Ond  pe  gwyddwn  ei  fod  yn  angenrheid-^ 
iol,  gallgswn    ddwjm    cymeradwyaeth 
Cotton  Mather,   Massachusetts,  a  Dr. 
Chalmers,  o  Scotland,  y  ddau  yn  daen<- 
ellwjrr,  a'r  cyntaf  yn  wrthwynebwrpeu- 
derfynol  iddynt.     Pa  beth,  atolwg,  yw 
haeríad  beiddgar  y  dyn  o  Waukesha  yn 
ein  herbyn,  mewn  cydmaríaeth  i  gym* 
eradwyaeth  uchel  pob  un  o'r  trí  dyn  a 
enwais. 
'  GyhuddiJid  mnì\  a  ddygìr  yn  ein  her-^ 


Digitized 


byGoogle 


Z2 


R,  H.  Evans  a  Chymundeò* 


[Mehefiiii 


byn  gan  R.  Hall  a  R.  H.  £vans  ydyw, 
^*  Ein  bod  yn  rhanu  y  byd  yn  dair 
rhan  gyda'n  caeth  gymundeb,  tra  nad 
yw  y  Beibl  yn  ei  ranuond  i  ddwyran." 
Ateb.  Os  yw  rhanu  y  byd  yn  dair  rhan 
yn  bechod  yn  y  Bedyddwyr,  rhaid  ei 
fod  yn  fwy  o  bechod  ei  ranu  yn  bedair 
rhan,  fel  y  gwna  taenellwyr,  a  neb  )m 
íẁy  euog  ar  y  pen  hwnw  na'r  Methoid- 
ìstiaid  Calfìnaidd.  Rhanant  yr  eg- 
Iwys  yn  ddwy  ran,  sef  aelodau  a  gânt 
gytnundeby  ac  aelodau  a  gedwir  oddi- 
wrthoy  sef  eu  plant,  y  rhai  y  dadleuant 
morselog  dros  eu  haelodaeth.  Maé 
ganddynt  ddwy  ran  tu  allan  i'w  heg* 
Iwys,  sef  duwiolion  difedydd  ac  an- 
nuwiolion  bedyddiedig,  tair  rhan  o'r 
I)edair  yn  cael  eu  derbyn  i'r  nef,  eto 
dim  ond  un  rhan  o'r  tair  yn  cael  der- 
*  byniad  at  fwrdd  cjrmundeb  y  Method- 
istiaid  !  Sylwer  nad  yw  y  ddadl  hon 
yn  milwrio  yn  erbyn  R.  Hall,  o  her- 
wydd  nid'oedd  efe  yn  cydnabod  aelod- 
aeth  babanod,  fel  y  gwna  y  Method- 
istiaid  ;  ac  nid  oedd  ychwaith  yn  gwr- 
thod  dyn  duwiol  difedydd,  fel  y  gwnant 
hwy  wrthod  Quakers  pe  caent  gyfleus- 
dra.  Dylech,  Mr.  E.,  wadu  aelodaeth 
eglwysig  eich  plant,  neu  roddi  cymun- 
deb  iddynt,  fel  y  buont  arfer  cael  am 
ganoedd  o  fìynyddoedd,  neu  ynte  dyl- 
ech  addef  eich  bod  yn  annhraethol 
fwy  caeth  yn  eich  cymundeb  na'r  Bed- 
yddw^rr,  ac  edifarhau  am  eu  condemnio 
mor  anghyfìawn.  Pa  un  a  wnewch? 
Dywed  Mr.  E.,  "  Gan  fod  y  Bedydd- 
wyr  yn  mabwysiadu  mesurau  mor  eith- 
afol,  rhaid  fod  y  Beibl  yn  hollol  eglur 
ar  y  mater,  neu  fod  blaenoriaid  yr  en- 
wad  yn  cael  eu  hysbrydoli  mewn  rhjrw 
fodd  goruwch-naturiol,  fel  y  gallant 
honi  anífaeledigrwydd  mewn  esbonio  a 
deddfii."  Atebaf,  Nad  yw  blaenoriaid 
y  Bedyddwyr  yn  cael  eu  hysbrydoli 
mewn  un  modd  goruwch-naturiol,  mwy 
na  dynion  eraill,  ac  ni  ddarfu  idd)mt 
erioed  honi  hyny,  ar  ol  yr  oes  apostol- 
aidd  ;  ond  y  maent  yn  honi  fod  y  Beibl 
yn  hoUol  eglur  ar  y  mater  y  gwahan- 
iaethwn  yn  ei  gylch,  fel  y  dangosais 
mewn  erthyglau  blaenorol.  Gan  fod  y 
Bedyddwyr  wedi  cael  eu  condemnio 
gynifer  o  weithiau  am  fod  mor  bender- 
fynol  ar  y  pwnc  o  fedydd,  a'u  cyhuddo 


o    honi    aníTaeledigrwydd    Pabyddol, 
atebaf,  nas  gellir  credu  fod  un  tywyll- 
wch  yn  neddf  bedydd,  heb  ddirmygu 
gosodwr  y  ddeddf.     Edrychid  ar  un* 
rhyw  lywydd  daearol  yn  isel  pe  rhodd- 
ai   orchymynion   i'w    ddeiliaid   mewn 
ífordd  nas  gallent  eu  deall ;  ac  nis  gell- 
id  edrych  yn  wahanol  ar  lywydd  nefol. 
Os  ydych  am  ddiystyru  y  Bedyddwyr 
fel   rhai   anwybodus,   peidiwch  a  dir- 
mygu  ein  Crist  ní,  Mr.    E.,  drwy  dyb- 
ied  iddo  roddi   deddfau  i'w  ddeiliaid 
mewn  ffordd  dywyli.     Credaf  fod  "  dir- 
geledìgaethau  yn  perthyn  i  Dduw,  ond 
pethau   amlwg  a  roddwyd  i  ni  ac  i'n 
plant,   fel  y  gwnelom  hwynt."     Mae 
bedydd  yn  un  o'r  pethau  a  roddwyd  i 
ni  fel  y  gwnelom  ef,  am  hyny  mae  yn 
rhaid  ;  ie,  mae  yn  rhaid,  ei  fod  yn  am- 
Iwg.     Oni    fwriadwyd    yr   efengyl  i'r  ' 
tlcNdion  ? — os  felly,  rhaîd  ei  bod  wedi 
ei  bwriadu  i  fod  yn  eglur  iawn.     Ni 
gredwn  fod  bedydd  wedi  ei  roddi  i  ni, 
am  hyny  ni  gredwn  ei  fod  yn  amlwg, 
oblegid  mae  y  Beibl  yn  dweyd  hyny  yn 
bendant.      Heblaw  hyny,   pa  fodd  y 
gallwn  beidio  a  bod  jm  benderfynol, 
tra  mae  eich  prif  ddynion  chwi  eich 
hunaìn  yn  ein  d^rsgu  i  fod  yn  bender- 
fynol  ?    Mae  Calvin  yn  dweyd  wrthym 
pa  beth   yw  meddwl  y  gair  ddefn^rdd- 
iodd  Crìst  am  fedydd,  yr  hwn  air  mae 
y  brenin  lago  a'i  gyfìeithwyr   taenell- 
yddol  wedi  ei  guddio  oddiwrth  y  Sais 
annysgedig,  drwy  ei  adael  heb  ei  gyf- 
ieithu  j  ac   mae  yr  un  peth  wedi  ei 
wneuthur  i'r  Cymro  annysgedig.     Ond 
mae  Beza,  cydymaich  John  Csdvîn,  yn 
sicrhau  i  ni  mai   trochi   yw  meddwl  y 
gair  ;  ao  y  mae   Whitfìeld   yn  sicrhau 
mai  cyfeiriad  at  y  duU  o  drochi  sydd 
yn  Rhuf.   vi.  4.     A  ydyw  yn   fwy  o 
bechod  ynom  ni  i  deimlo  yn  sicr  a 
phenderfynol  nag  ydyw  yn  y  dynion  a 
enwyd  ?     Nid   yw  eich   prif  ddynion 
chwi  eich  hunain  yn  arwyddo  dim  am- 
heuaeth  ar  y  pwnc.     Mae  Dr.  Parson, 
prif  ysgolhaig   Cambrídge  ar  yr  iaith 
Roeg,  yn  dweyd,    "  fod  yn  ddirmygus 
raeddwl  fod  i'r  gair  un  meddwl  priodol 
ond  trochi."     Mae  Dr.  Anthon,  un  o 
brif  ysgolheigiop  America,  yn  dweyd, 
mai  ''  trochi  yw  ei  feddwl,  a  bod  taen- 
elliad   allan  o'r  cwestiwn»"     Ond    pa 


Digitiz( 


^byGoogle 


c88o.] 


Darpatu  yr  Haf  ar  Gyfery  Gauaf 


83 


ddjbeo  ydyw  dechrai  enwi ;  gallwn 
lanw  papyr  hwy  na'm  braich,  heb  gael 
Ue  i  luuier  eich  dysgedigion,  y  rhai  yd- 
ynt  oll  yn  dweyd  mor  benderfynol 
wrthym  mai  trochi  yw  bedydd,  ac  mai 
trochi  oedd  y  duU  apostolaidd.  Pa 
Fedyddiwr  eríoed  a  lefarodd  yn  fwy 
penderfynol  na  Deon  Stanley,  yn  y 
NineieetUh  Ceniury  f  A  chan  fod  Mr. 
Spnrgeon  yn  sefyll  mor  uchel  yn  eich 
golwgy  (gdwch  ef  yn  un  o  ser  dysgleir- 
iaf  yr  eglwys),  dyma  ei  dystiolaeth  ef : 
*'  Fä  awdurdod  sydd  gan  arferíad  (bed- 
ydd  babanod)  ag  a  ellir  broíì  yn  de- 
chreu  tua  diwedd  y  drydydd  ganrif  ?" 
Dyna  dystiolaeth  eich  cyfaill  Spurgeon. 
Ni  buaswn  yn  ei  enwi  ef  oni  bae  fod 
genych  feddwl  mor  fawr  o  hono»  oljleg- 
id  nid  wyf  yn  arfer  a  galw  y  Bedydd- 
'  wyr  yn  mlaen  i  dystio  o'm  plaid.  Os 
yw  bedydd  yn  dywyll,  pa  fodd  y  mae 
eîch  dynion  chwi  eich  hunain  yn  Uef- 
aru  mor  benderfynol?  A  pha  fodd  y 
gellir  condemnio  y  Bedyddwyr  am  honi 
anffaeledigrwydd  Pabyddoly  heb  i  chwi 
ar  yr  un  pryd  gondemnio  eich  príf 
ddynion  eich  hunain  ?  Daliodd  troch- 
iad  ei  ffordd  am  drí-chant-ar-ddeg  o 
flynyddau»  drwy  yr  holl  oesau  t)nirylL 
a'r  hoU  chwildroadau  a  gymerodd  le 
ar  bob  cangen  arall  braidd  o  Gristion- 
ogaeth ;  ac  fe  saif  pan  syrthio  pob  cyf- 
undraeth  gyfeiliomus  a  godwyd  ac  a 
godir  eto ;  ie»  fe  saif  tra  saif  y  ddaear, 
gan  ei  fod  yn  perthyn  i  deymas  ddisigl 
yr  Arglwydd  lesu  Grist. 

Ihíae  einsefyllfa  fel  Bedyddwyr  yn  un 
crUical  iawn.  Pe  rhoddem  un  cam  er 
boddloni  y  taenellwyr,  drwy  gymnno 
gyda  hwynty  gorfodai  hyny  ni  ì  gymer- 
yd  cam  arall,  sef  addef  fod  taenelliad 
yn  fedydd  rheolaidd,  oblegid  nid  ydynt 
hwy  yn  credu  fod  cymundeb  i  fod  o 
flaen  bedydd,  ac  nid  fel  rhai  difedydd 
maenc  am  gael  eu  derbyn  i  gymundeb 
genym.  Ar  ol  rhoddi  y  ddau  gam  yna, 
byddai  yn  rhaid  i  ni,  er.mwyn  cyson- 
deby  roddi  cam  arall,  sef  peidio  bed- 
yddio  neb  fuasai  wedi  ei  daenellu  o'r 
blaen,  oblegid  nid  ydynt  hwy,  mwy  na 
ninauy  yn  <^edu  y  dylai  bedydd  gael  ei 
weinyddu  ond  unwaith  i'r  un  person. 
Ar  ol  cymerwyd  y  tair  step  a  nodwyd, 
er  boddloni   y  taenellwyr,  byddem  er- 


byn  hyn  wedi  myned  i  afael  y  darfod- 
edigaeth  cyfiym,  a  gallem  drefnu  ein 
ty,  a  marw  yn  fuan  ;  ac  os  byddem  byw 
ychydig,  '  ni  byddem  allan.  o  gyr- 
haedd  canons  Bunyan  a  R.  Hall  wedi 
hyny,  hed  roddi  step  arall,  sef  rhoddi 
cymundeb  i  bob  d^m  a&rnem  yn  dduw- 
iol,  pa  un  bynag  a  fuasai  wedi  cael  un 
math  o  fedydd,  neu  heb  ei  fedyddio 
mewn  un  modd.  Wel,  ar  ol  cymeryd 
y  pedwerydd  cam  a  enwais,  mae  pawb 
yn  foddlawn  yn  awr?  Na,  dim  o'r 
fath  beth  ;  yr  ydym  yn  waeth  ein  cyf- 
IWr  nag  erioed,  oblegid  byddem  wedi 
tyjìM  yr  hoU  daenellwyr  yn  ein  herb^m 
eilwaith,  drwy  gyrouno  gyda  dynion  na 
chawsant  un  math  o  fedydd,  )rr  hyn  nid 
yw  y  taenellwyr  yn  credu  sydd  reolaidd 
yn  y  mesur  Ueiaf.  Wel,  wel,  dyna  ni 
wedi  dyrysu  pob  peth  eto,  ar  ol  cymer- 
yd  tair  step  i  foddloni  y  tacnellwyr,  a 
rhoddi  y  pedwerydd  i  foddloni  Bunyan 
a  Hall,  dyna  ni  wedi  tynu  y  taenellwyr 
eilwaìth  yn  ein  penau.  Wel,  pa  beth  a 
wnawn,  yw  y  pwnc  nesaf.  Ateb :  Un 
o  ddau  beth,  sef  naili  ai  cadw  at  ein 
hegwyddoríon,  a  byw ;  neu  eu  gadael, 
ar  gais  R.  H.  £vans,  a  marw.  Ond 
mae  dau  gwestiwn  yn  codi  yn  y  fan 
yma:  i.  Pa  fodd  y  mae  Bedyddwýr 
Rhydd  yn  gallu  byw?  2.  Pa  goUed  i 
grefydd  pe  baem  yn  marw  fel  enwad  o 
Fedyddwyr,  drwy  ymgoUi  i  gyrph  en- 
wadau  efengylaidd  eraiU,  fel  eu  gelwir  ? 
Bwríadaf  ateb  y  ddau  ofyniad  uchod 
mewn  rhai  o'm  herthyglau  dyfodol. 
Nid  wyf  yn  bwriadu  rhoddi  heibio  fy 
ysgrifell  301  fuaiH  Gobeithiwyf  y  bydd 
i  dderbynw^rr  y  Wawr  eu  darllen  yn 
fanwl  ac  ystyriol ;  credwyf  y  bydd  yn- 
ddynt  lawer  o  bethau  a  wnant  les  idd- 
ynt,  drwy  eu  cadarnhau  yn  y  gwiríon- 
edd.  W.  JoNEs. 


DARPARU  YR  HAF  AR  GYFER  Y 
GAUAF. 

Un  o  dymorau  y  flwyddyn  yúyw  yr 
haf,  yn  yr  hwn  y  roae  Awdwr  natur 
wedi  trefnu  ein  bod  i  hau  a  medi,  à 
chasglu  ffrwythau  a  chynyrchion  y 
ddaear.  ''  Ti  a  luniaist  haf  a  gauaf ;" 
a  phenderfyniad  yr  hwn  a  luniodd  y 


Digitized 


byGoogle 


84 


Darparu  yr  Hafjjír  Gyfery  Gauaf. 


[Meheíin, 


tymorau  yw,  y  cänt  fod  yn  rheolaidd 
hyd  ddiwedd  amser.  Y  mae  Awdwr 
natur  wedi  penderfynu  amser  cyflawn- 
iad  rhai  pethau  yn  annibynol  hollol  ar 
ein  hewyllys  ni ;  megys  amser  hau  a 
medi,  dydd  a  nos,  haf  a  gauaf,  cysgu  a 
gorphwys.  Y  mae  pethau  eraill  wedi 
eu  gadael  ì  fam  a  doethineb  dyn,  meg- 
ys  bod  yn  ddiwyd  amser  hau  a  medi,  a 
gofalu  am  ddefnyddio  tymor  yr  haf  i 
barotoi  ar  gyfer  ein  bîangenrheidiau 
personol  a  theuluaidd  yn  y  gauaf ;  ond 
mor  sicr  a  bod  Duw  wedi  trefnu  y 
pethau  h^oi,  ni  ellir  esgeuluso  ein  dy- 
ledswyddau  heb  ddyoddef  cosb  obiegid 
hyny. 

Y  mae  natur  yn  ein  dysgu  mai  yr 
haf  yw  yr  amser  i  ni  i  barotoi  erbyn  y 
gauaf.  Tymor  íTrwythlon  jrw  yr  haf . 
îíid  ydym  yn  dysgwyl  fTrwyth  yn  y 
gauaf.  Nid  yw  y  medelwr  yn  myned 
i'r  maes  i  fedi  yn  y  gauaf,  na*r  gwin- 
llanydd  yn  myned  i'w  winilan  i  gasglu 
grawn.  Y  mae  natur  y  pryd  hwnw  yn 
gorphw]^  oddiwrth  ei  llafur ;  neu  yn 
fwy  prìodol,  y  mae  yn  casglu  nerth  ac 
adnoddau  erbyn  gwaith  y  gwanwyn  a'r 
haf.  Y  mae  natur  yn  hyn  yn  wahanol 
ì  ni ;  parotoi  yn  y  gauaf  erb^oi  yr  haf 
y  mae  hi,  ond  parotoi  yn  yr  haf  erbjm 
y  gauaf  yr  ydym  ni.  Y  mae  yr  holl 
dymorau  yn  angenrheidiol  yn  nhrefh 
natur»  &c  yn  meddu  eu  lle  priodol,  eu 
gwaith  a'u  cyfleusderau  neillduol.  Ònd 
y  mae  mwy  o  swyn  i'n  holl  synwyrau 
naturíol  yn  y  t^nnor  haf  nag  sydd  yn  y 
gauaf.  Ystyrir  y  rhew,  yr  eira,  y 
gwyntoedd  oer,  aV  tŷ^dd  garw,  yn 
ymwelwyr  annymunol,  er  mor  angen-> 
rheidiol ;  g)rrant  brydferthwch  natur  i 
gìlio ;  dystawa  hoU  gantoríon  y  maes. 
Ond  y  mae  pawb  yn  canfod  prydferth- 
wch  yr  haf;  y  mae  eì  olygfeydd  yn 
ddymunol  i'r  llygaid,  yr  arogl  yn  ber- 
aidd  ac  yn  ddymunol  i'r  fTroenau,  yr 
awyr  beraidd  yn  hyfryd  i'r  teimlad 
pan  y  cusana  ein   gruddiau.    Y  mae 

Kb  tymor  yn  dywedyd  am  ddaioni 
iw ;  eto  yr  ydym  yn  gallu  gweled  a 
deall  hyny  yn  well  yn  yr  haf  nag  ar  un 
tymor  arall.  Y  mae  Duw  ^m  coroni 
yr  haf  &  daioni ;  d^rma  yr  adeg  y  gwel- 
wn  ef  yn  ymweled  &'r  ddaear  yn  nghyf- 
lamrnderei  fendithion,   yn  ei  dyfHuui 


o'i  ystafelloedd,  yn  peri  i'r  gwelit  dyíb 
i'r  anifeiliaid,  a  liysiau  at  wasanaeth 
d^m ;  yn  gwisgo  y  bryniau  ä  harddwch, 
yn  brítho  y  dolydd  ä  defaid,  ac  yn  gor- 
chuddio  y  dyffrynoedd  ag  yd.  Cyd* 
merir  y  nefoedd  i  haf : 

"  Bydd  yno  yn  drag'wyddol  haf, 
Ni  wywa  byth  ci  blodau  braf." 

Y  mae  gwersi  i  ni  gan  y  tymor  hwn,. 
ac  y  mae  y  Beibl  yn  galw  ein  sylw  at- 
ynt.  Dywed  Solomon  wrth  y  diogyn, 
am  iddo  fyned  at  y  morgrugyn,  edrycb 
ar  ei  ffyrdd,  a  bod  yn  ddoeth.  Dysg^ 
ni  mai  ffyddlondeb  a  diwydrwydd 
mewn  amser  príodol  a  fendithir.  Yn 
yr  haf  y  mae  pob  pelydr  o  oleuni,  pob 
gronyn  o'r  ddaear,  pob  awel,  pob  dy- 
feryn  o  wlaw,  yn  nghyda  gwlith  y  nos, 
yn  barod  i'n  bendithio,  ond  i  ni  wneyd 
ein  dyledswydd  ;  ond  os  na  weithia 
djm  jn  ddiwyd  ac  egniol  yn  y  tymor 
priodol,  bydd  raid  iddo  fod  mewn  eis- 
iau  o  fendithion  cyffredin  b)rwyd.  Felly 
dysgir  ni  fod  yn  rhaid  i  ni  barotoi  yn 
y  presenol  erbyn  y  d^rfodol.  Y  mae'n 
sicr  fod  miloedd  o  grwydriaid  dibarch 
yn  tramwy  ar  hyd  j  byd,  yn  garpiog 
eu  gwisgoedd,  yvL  wag  eu  Uogellan,  ac 
yn  annedwydd  eu  cyflyrau,  o  herwydd 
diffyg  diwydrwydd  a  darbodaeth  bryd- 
lon  erbyn  y  dyfodol. 

Hefyd,  rhaid  goâiiu  erb)m  y  dyfodol 
mewn  amser  priodol.  Ofer  fyddai  i'r 
amaethwr  fyned  i  aredig  ei  faes  pan  y 
mae  y  ddaear  yn  gloedig  gan  ia,  a 
thaflu  ei  had  i'r  eira.  Os  )rw  ef  am 
Iwyddiant,  rhaid  iddo  wneyd  ei  waith 
yn  yr  amser  priodol.  Pe  byddai  i'r 
morgrugyn  ddiogi  yn  yr  haf,  ofer  fydd- 
ai  iddo  droi  allan  yn  y  gauaf  oer,  caled, 
i  chwilio  am  ymborth.  Felly  rhaid  i 
ni  wneyd  ein  darpariaeth  ar  gyfer  y  dy- 
fodol  mewn  adeg  briodoi. 

Casgliaä. — Os  ydwjrt,  bechadur,  am 
ddarparu  ar  gyfer  haf  gwynfyd  y  nef, 
rhaid  i  ti  ddarparu  mewn  dydd  gras, 
neu  syrthio  i  afael  angau  mewn  c^rflwr 
truenus.  lê,  Uuosog  yw  v  d^rrfa  sydd 
yn  gwaeddi  heddyw  yn  iaith  y  genedl 
luddewig,  "Aeth  y  cynauaf  heibio, 
darfu  yr  haf,  ac  nid  ydym  ni  gadwed- 
ig."  Ac  os  collwn  neu  os  esgettluswn 
ddyddgras,  heb  <<weithio  ailan   eìn 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Pw^ud  y  Wawr. 


«5 


hiachawdwrîaèth  ein  hanain/'  collwn  y 
Cjríaill  yn  angau,  coUwn  heddwch  cyd- 
wybod,  collwn  y  delyn,  y  palmwydd, 
a'rgoronj  mewn  gair,  collwn  y  cwbl 
oU,  ond  tlodi,  trueni,  a  gwae  tragy- 
wyddol.  Ond  os  byddwn  '  ddoeth  i 
ddarpani  mewn  amser  priodol,  a  medd- 
ianu  haf  gw)mfyd  y  nef,  ni  bydd  un 
gauaf  yn  ei  ddüyn. 

JOHN  G.  Lewis. 
Bnmn's  Mills,  Ili. 


PWLPÜD  Y  WAWR. 


T  Darlun  Teg  o  Sant. 

P&E6STH  NEWYDD   GAN    Y  PARCH.    CHAS    H. 
SPURGEON. 

*'  Fÿ  nhroed  a  ddilfnodd  ei  gerddediad  ef : 
cedwmis  ei  fibrdd  eí,  ac  ni  wttus  Nid  ydwyf 
chwaith  yn  cilîo  oddiwrth  orchymyn  ei  wefns- 
an  ef :  hoffids  eiriaa  ei  enau  ^»  yn  fwy  na'm 
hymborth  angenrheidiol." — Job  xxüi.  ii,  12. 

{Pàrhad.\ 

4.  I  wneyd  c^rmeríad  sanctaidd  rhaid 
i  ni  gymeryd  gafael  yn  ngherddediad 
Duw  mewn  ystyr  o  ẃjdhndeb  a  àuan" 
der.  Yma  eto  rhaid  i  mi  eich  cymer- 
yd  î'r  Dwyrain  i  gael  yr  eglm-had.  Y^y^ 
wedant  am  ddyn  a  fyddo  yn  efelychu 
jVL  agos  ei  ddysgawdwr  crefyddol,  ''  Y 
mae  ei  draed  wâi  cymeryd  ga&el  yví 
Dgherddedîad  ei  feistr/'  gan  dybio  ei 
fod  yn  dilyn  ei  athraw  mor  agos  fel  yr 
ymddangoeai  yn  cymeryd  ga&el  yn  ei 
âodlau.  Mae  h^m  yn  beth  bendigedig 
yn  wir,  pan  y  mae  gras  yn  ein  galluogi 
i  ddilyn  ein  Meistr  yn  agos.  Yn  y  fan 
yna  mae  ei  droed  ef,  ac  yn  agos,  tu  ol 
iddo,  mae  yr  eiddom  ninau  ;  ac  yna  y 
mae  yn  cymeryd  cam  arall,  a  phianwn 
ninau  ein  traed  yn  y  lle  y  planasai  eíe 
yr  eiddo  ef. 

Mae  arwyddair  prydferth  iawn  yn 
grogedig  yn  ystafell  dosbarth  y  pUudt 
bychain  yn  y  Stochwell  Orýhanage : 

<'BETH  A  WNASTHAI  lESU  ?" 

Nid  yn  unig  gall  y  plant  ei  gymeryd 
fel  eu  cyíarwyddyd,  ond  gall  pawb  o 
honom  wneyd  yr  un  peth,  beth  bynag 
ein  hoedran,  ''  Beth  a  wnaethai  lesu?" 


Os  dymunech  wybod  beth  a  ddylech 
wneyd  o  dan  unrhyw  amgylchiadau, 
dyfiEdwch  am  lesu  yn  yr  amgylchiad 
hwnw,  ac  yna  meddyliwch,  "  Beth  a 
wnaethai  íesu  ?"•— oblegid  yr  hjm  a 
wnaethai  lesu,  hyny  ddylem  ninau 
wneuthur.  Wrth  ddilyn  lesu  yr  yáym 
yn  dilyn  Duw,  canys  yn  Nghrist  lesu  y 
mae  dysgleirdeb  gogoniant  y  Tad  i'w 
weled  oreu. 

Bydd  i  lawer  trallod  gael  ei  ochelyd 
os  cedwch  yn  agos  i  sawdl  eich  Meistr. 
Gwyddoch  beth  a  ddaeth  o  Petr  wrth 
ganlyn  o  hirbeli  -,  mynwch  brawf  o'r 
hyn  a  ddaw  i'ch  rhan  o  rodìo  yn  agos 
gyda'r  lesu.  Aroswch  ynddo  ef,  a 
gadewch  i'w  eiriau  aros  ynoch,  fel  y 
byddoch  yn  ddysgyblion  iddo.  Ni 
feiddiwch  ymddiríed  yn  eich  gweith- 
redoedd,  ac  ni  feddyliwch  am  wneuth- 
ur  felly,  eto  bydd  i  chwi  fendithio 
Duw  am  eich  bod  chwi  wedi  eich  hach- 
ub  trwy  ei  ras,  yn  alluog  i  ddwyn 
íTrwythau  yr  Ysbiyd,  trwy  ddilyn  yn 
agos  a  chywir  gamrau  eich  Harglwydd. 

Mae  y  frawddeg  nesaf  yn  rhedeg  fei 
hyn :  **  Cedwais  ei  ffordd  ef/*  hyny 
ydyw,  cadwodd  Job  at  íFordd  Duw  fel 
rheoi  ei  fywyd.  Pan  y  gwyddai  ele 
íòd  y  peth  hwn  a'r  peth  arall  yn  feddwl 
Duw,  naill  ai  iTw,y  i'w  gydwybod  ei 
hysbysu  ei  fod  yn  iawn,  neu  trwy  ddat- 
guddiad  dwyfol,  yna  efe  a  ufuddhaodd 
i'r  awgr^rmíad,  a  chadwodd  ato.  Nid 
aeth  efe  o  ffordd  Duw  i  foddio  ei  ílys- 
iau  ei  hun,  neu  er  áììyu  rhyw  arwein- 
ydd  tybiedig ;  cadwodd  at  ffordd  Duw 
o'i  ieuenctyd  i|^d  yr  adeg  pan  y  dy- 
wedodd  yr  Arglwydd  ei  hun  am  dano, 
**  A  ddeiiaist  ti  ar  fy  ngwas  Job,  nad 
oes  gyffelyb  iddo  ar  y  ddaear,  yn  wr 
perffaith  ac  uniawn,  yn  ofni  Duw  ac  yn 
ciüo  oddiwrth  ddrygioni?"  Yr  Ar- 
glwydd  a  roddodd  iddo  y  cymeríad 
hwn  wrth  y  diafol,  yt  hwn  na  feiddiai 
ei  wadu,  ac  ni  cheisiodd  wneuthur 
hyny,  ond  yn  unig  sibrwd,  "Ai  yn  ddi* 
achos  y  mae  Job  yn  ofni  Duw  ?  Oni 
chaeaist  o'i  amgylch  ef,  ac  o  amRylch 
ci  dy,  ac  yn  chylch  yr  hyn  oll  sydd  ei- 
ddo  oddi  amgyich  ?  Pan  y  llefarodd 
ein  testyn,  ^lasai  Job  ateb  i'r  cy- 
huddwr  maleisddrwg  iddo  hyd  yn  nod 
ar  ol  i  Dduw  dori  i  lawr  ei  wrychoedd 


Digitized 


byGoogle 


86 


AmrymaeÛum. 


[Mehefin, 


ac  anrheithio  ei  £siesydd,  ddal  heb 
bechu  na  dweyd  dim  yn  ynfyd  yn  er- 
byn  Duw.  Ni  sylwodd  ar  gyngor 
ffi'omus  ei  wraig,  i  felldithio  Duw,  a 
marw;  ond  parhaodd  i  fendithio  yr 
enw  Dwyfol,  er  fod  pob  peth  wedi  ei 
gymeryd  oddiwrtho. 

5.  Y  trydydd  ymadrodd  ydyw,  ^^Ac 
niwyraiss^^  wrth  yr  hyn  yr  ydym  yn 
deall  nad  oedd  efe  wedi  gwyro  oddi' 
wríh  fiordd  sancteiddrwydd,  na  gwyro 
yn  y  fibrdd.  Yn  gyntaf,  ni  wyrodd  efe 
ûddswrtÂ  y  £fordd.  Ni  throdd  efe  ar  y 
llaw  ddeheu  nac  ar  yr  aswy.  Mae  rhai 
yn  troi  i'r  llaw  ddeheu  trwy  wneyd 
mwy  nag  y  mae  gair  Duw  yn  gei^io 
ganddynt  wneyd,  megys  y  rhai  fo  yn 
dychymygu  seremoniau  crefyddol,  a 
Uwon^  &c.,  nes  dyfod  yn  ofergoelus, 
yn  syrtbio  o  dan  iau  dichell  offeiriadol, 
a  chaei  eu  harwain  i  ewyllys-addoli,  a 
phethau  nad  ydynt  YsgrythyroL  Mae 
hyn  yn  grwydro  o'r  íTordd  mor  wirion- 
eddol  a  phe  yn  myned  allan  o  honi  ar 
yr  aswy. 

O,  fy  nghyfeillion,  cedwch  at  syml- 
rwydd  y  Beibl.  Mae  hon  yh  oes  yn  yr 
lion  y  mae  ychydig  o  gyfrif  yn  cael  d 
wneyd  o*r  Beibl.  Os  bydd  eglwys  yn 
dcwis  dyfeisio  seremoni,  mae  dynion 
yn  syrthio  iddi  a'i  harfer  fel  pe  byddai 
yn  ordinhad  Duw.  lê,  ac  os  na  fydd  i 
cglwys  na  deddf  gydnabod  y  cyíìawn- 
iad,  cto  os  bydd  i  ofifeiríadon  mympwy- 
ol  ac  hunanol  ddewis  i  losgi  canwyllau, 
a  gwisgo  pob  math  o  addumiadau,  a 
phlygu  a  gwyro,  ac  ymdeithio,  y  mae 
digon  o  fiwlcyniaid  a  npiant  fyned  i  ba 
lc  bynag  y  bydd  iV  gweinidog  idd  eu 
harwain,  hyd  yn  nod  pe  byddai  yn  eu 
harwain  i  ìslwt  i  baganiaeth.  *'  Dilyn- 
wch  fy  arweinydd,"  ydyw  chwareu* 
actli  y  dydd,  ond  "  Dilyn  fy  Nuw'*  yd- 
yw  arwyddair  y  gwir  Grístion.  Ni 
throdd  Job  ar  y  ddehau.  Na  chwaith, 
ni  throdd  cfe  ar  yr  aswy.  Ni  fuasai 
cfe  yn  ddiofal  yn  ei  ufudd-dod  i  orchy- 
mynioiì  Duw.  Yr  oedd  efe  wedi  cadw 
rhag  gadael  heibio,  yn  gystai  a  gwneu- 
thuriad.  Y  luae  hwn  yn  fater  hynod  o 
galon-dreiddiol  ŷ  canys  cynifer  ag  sydd, 
pechodau  mwyaf  y  rhai  ydynt  bechod- 
au  o  adawiad  li'jibio.  A  chofìwch  fod 
pcchodau  o  aday.iad  heibio  {omissiûn)^ 


er  iddynt  orwedd  yn  esmwyth  ar  lawer 
o  gydwybodau,  ac  er  fed  y  rhan  fwyaf 
o  brofieswyr  nad  ydynt  hyd  yn  nod  yn 
eu  hystyríed  yn  bechodau,  y  pechodau 
am  y  rhai  y  bydd  dynion  yn  cael  eu 
condemnio  yn  y  diwedd.  Pa  fodd  yr 
wyf  yn  profi  hyn  ?  Beth  a  ddywed  y 
Bamwr  ?  "  Bum  newynog,  ac  ni  rois» 
och  i  mi  fwyd ;  bum  sychedig,  ac  ni 
roisoch  i  mi  ddiod  ;  bum  yn  glaf  ac  yn 
ngharchar,  ac  ni  ymwelsoch  â  mi,"  Yr 
hyn  na  wnaethant  a'u  condemniodd,  ^m 
hytrach  na'r  hyn  a  wnaethant. 

Yn  mhellach,  cymerwyf  fod  Job  yn 
tybied  nad  oedd  efe  hyd  yn  nod  yn 
gwyro  yn  y  ffordd.  Ni  ddaifu  iddo  ef 
ddechreu  mewn  rhedeg'  yn  galed,  ac 
yna  myned  aUan  o  anadl,  ac  eistedd  ar 
ymyl  y  ffordd  a  dweyd,  "  Gorphwys,  a 
bydd  ddiolchgar,"  ond  cadwodd  efe  yn 
ei  fynediad  yn  mlaen,  ac  ni  wyrodd. 
Os  oedd  efe  yn  wresog  a  selog  unwaith, 
parhaodd  yn  wresog  a  selog ;  os  oedd 
efe  yn  ddiflino  mewn  gwasanaeth,  ni 
ddarfu  iddo  lithro  yn  raddol  i  lawr  î 
gyílwr  y  diog,  ond  gfidlai  ddweyd,  "  Ni 
wyrais.**  Tra  y  dyljm  wneyd  symud- 
iadau  tuag  at  y  nefoedd,  y  mae  Uawer 
nad  ydynt,  ar  ol  ugain  mlynedd  o  bro- 
fies,  ddim  yn  mhellach  yn  mlaen,  ond 
efallai  mewn  gwaeth  sefyllfa. 
{I  òarhau.) 


AMRYWIAETHAU. 


ERTHYGL  DEON  STANLEY  AR 
FEDYDD. 

Ebai  y  Parch,  Owen  Davies,  Caer- 
narfon,  yn  y  Grealam  fis  Mai  :  "  Mae 
Deon  Stanley  yn  un  o'r  awdurdodau 
uchaf  yn  y  dejrmas  ar  faterion  o  feim- 
iadaeth  a  hanesiaeth,  ac  y  mae  yn  en- 
wog  am  ei  degwch  a'i  anmhleidgarwch. 

Y  mae  wedi  profi  yn  yr  ysgrif  hon  mai 
trpchi  oedd  duU,  ac  mai  credinwyr 
oedd  deiliaid  yr  ordinhad  o  fedydd  yn 
yr  oes  apostolaidd,  ond  fod  yr  eglwys, 
yn  ei  doethineb,  wedi  newid  y  dull  a'r 
deiliaid,   i  gyfarfod  ag  amgylchiadau. 

Y  mae  yn  deilwng  o  sylw  mor  ddystaw 
ydyw  gwahanol  enwadau  wedi  bod  yn 


Digitized 


byGoogle 


i88o.| 


Amfywiaetìum. 


87 


ngwyneb  y  feth  erthygl,  a  hono  wedi 
dyfcid  o'r  fath  gyfeiriad.  Ond,  mewn 
gwìrionedd,  y  mae  yr  erthygl  yn  ea 
gwasgu  i  gongl.  Nid  ydyw  YmneiU- 
dnwyr  Protestanaidd  yn  cydnabod  hawl 
yr  ^lwys  i  newìd  gosodiadau  Daw,  ac 
nis  gallant  wrthbrofì  y  Deon  gyda  gol- 
wg  ar  fedydd  y  Testament  Newydd ; 
felly  yr  nnig  beth  a  allant  wneyd,  yw 
bod  yn  dd^rstaw,  neu  roddi  taenellu 
babanod  heibio.*' 


i  gwmpeìni  chwerthingar  gyda  hwyl 
fowr.  Yn  awr,  dywedwn  301  bendant, 
fod  y  fath  arferiad  yn  wrthun,  yn  dang* 
os  chwaeth  isel,  ac  hefyd  yn  amlygiad 
o  anfoesgarwch,  a  diffyg  crefydd  bur. 


NAWDD-DY,  I    ENETHOD  AM- 
DDIFAID  GAN  MR.  SPURGEON. 

Mewn  perthynas  i  adeiladu  y  nawdd- 
dy  hwn,  ysgrifena  Mr.  Spurgeon  fel  y 
canlyn :  "  Ar  ol  prynu  a  thalu  am  y 
tir  ar  gyfer  y^^Girls*  Otỳhanagey^  yr 
wyf  yn  awr  yn  bryderus  i  fyned  yn 
mîlaen  a'r  anturiaeth.  Bydd  i'r  rhes 
gyntaf  o  adeiladau  gynwys  taî  i  250  o 
enethod,  gydag  ysgolion  uwchlaw  idd- 
ynt.  Nid  wyf  eio  wedi  cael  amcan- 
gyfrif  yr  adeiladydd  o'r  draul,  ond  y 
mae  genyf  reswm  i  gredu  y  costia  y 
gwaith,  gyda  phobpeth  perthynol  iddo, 
oddeutu  wyth  mîl  o  bunau.  Ar  gyfer 
hyn  y  mae  genyf  addewidion  am  y  swm 
o  dair  mil.  Yr  wyf  yn  awr  yn  cyf- 
Iwyno  yr  anturiaeth  newydd  hon  i  ofal 
Arglwydd  nef  a  daear,  gan  ddysgwyl  y 
bydd  iddo  ef  ei  Iwyddo  yn  y  fath  fodd 
fel  y  bydd  i'r  gareg  gyntaf  gael  ei  gos- 
od  i  lawr  ar  ddydd  fy  ngenedigaeth, 
Mehefin  19. 


CHWEDLAU  A  RHEGI  YNDDYNT 

Nid  peth  anfÿnych  yn  y  dyddiau  hyn 
ydyw  clywed  personau  (ac  weithiau 
proffeswyr  crefydd)  301  adrodd  chwedl- 
au  a  rhegi  ynddynt.  Dichon  na  fydd 
y  chwedl  yn  cael  ei  hadrodd  oblegid  y 
rhegiy  ond  o  herwydd  rhyw  ttn'fneìi  dro 
chwithig  rhywun,  &c.  Weithiau  bydd 
y  rhegi  yn  gynwysedig  o  enwau  hyll  ar 
yr  ysbryd  drwg,  neu  ddynion,  ac  efall- 
ai  y  rheg  yn  llw  ofoadwy,  yn  gabledd, 
neu  yn  gymeryd  enw  Duw  yn  ofer ! 
Weithiau  bydd  amryw  o'r  fath  dermau 
yn  yr  un  chwedl,  ac  adroddir  y  cyfr^rw 


ODDIWRTH  OLYGYDD  «SEREN 
CYMRÜ." 

A  ganlyn  sydd  ddyfyniadau  o  lythyr 
y  Parch.  John  Jones,  golygydd  Seren 
Oymruj  atom  )m  ddiweddar :  "Anwyl 
Frawd — Yr  oÍBdd  eich  U)rthyr  yy  wir 
dderbyniol,  ac  yn  adnewyddu  cjrfeill» 
ach,    ar  oí  blynyddoedd   o  ddystaw- 

rwydd Diolch  yn  ùlwt  i  chwi  am  y 

Wawr.  Yr  wyf  yn  teimlo  dyddordeb 
neillduol  ^mddi,  ac  yn  darllen  yr  ys* 
grifau  gydag  awch  neillduol.  Yr  wyf 
wedi  anfon  i'r  Seren  ysgrif  Cadwgany  a 
jnnddangosodd  yn  y  Wawr  ar  Fardd- 
oniaeth  Cynddelw.  Gwnaf  yr  un  peth 
ä'i  ^rsgrif  nesaf  eto  pan  welaf  hi.  Daeth 
y  Wawr  am  y  mis  hwn  boreu  hedd^rw 
gyda'r/^?x/,  ac  aethum  dros  yr  hoU  ys- 
griíau  c^m  ciniaw.  Gwelaf  fod  Cefhi 
yn  parhan  i  amddiffyn,  a'r  Mân-Lew- 
yrchiadau  yn  wir  ddonicl.  Ewch  rhag- 
och,  a  bydd  cydymdeimlad  y  Seren  yn 
llwyr  gyda  chwi.  Mae  ail  tìíyn  Seren 
G^er  allan,  ac  y  mae  yn  rhifyn  da 
iawn.  Os  parha  hon  fel  y  mae  yn  bre- 
senolt  bydd  yn  drysor  gwerthfaYn-  i'r 
enwad.  Cyhoeddwyd  2,300  o'r  rhiíyn 
presenol  i  archebion,  a  llawer  o'r  eg- 
Iwysi  heb  anfon  un  archeb  eto.  Dyna 
beth  newydd  jü  hanes  chwarterolyn, 
onide  ?  Gweithia  Spinther  yn  rhagor» 
oL  Bu  amryw  o'r  brodyr  Gorilewinol 
ynaa  yr  haf  diweddaf— Edn^rfed,  a  John 
ei  iràwd;    Thomas,   Fhiladelphia,  ac 

eraill.     Mae  yma  rai  eto Y  mae 

Ednyfed  yn  dyfod  yn  ol  i  Salem,  Maes- 
teg.  Da  gyda  ni  ei  gael  yn  ol.  Caiff 
roesawiad  calonog  yma.  Bwriada  D. 
W.  Morris  gychwyn  jma  yn  gynar  yn 
Mai,  adyweda  wrthyf  "na  rwgnacha 
byth  eto  ar  ol  cyrhaedd  America." 
Prin  yr  oeddwn  yn  ei  gredu.  Yr  oedd 
gyda  mi  mewn  cwrdd  yn  Salem,  Llan- 
gyfelach.  Mae  agwedd  crefydd  yn  bre- 
s.'nol  yn  bur  farwaidd,  ond  mae  yr  en- 
wad  yn  enill  tir,  ac  yn  codi  i  uwch  saf 


Digitized 


byGoogle 


ss 


Amfywiaethau, 


[Mehefìn, 


.  k  nag  erioed  o*r  blaen  yma,  a'r  wein- 
idogaeth  yn  uwch.  Ond  Ow  !  mae  yr 
hen  frodyr  bron  i  gyd  wedi  eu  claddu, 
a  ni  oedd  jm  hogiau,  pwy  ddydd,  wedi 
ein  gwthio  ì*t  ffront.  Mae  tô  o  weinid- 
ogion  ieuainc  rhagorol  yn  awr  yn 
Nghymru,  ond  nid  ocs  eto  gawr  wedi 
ymddangos  yn  ein  plith  i  lanw  bylchau 
yr  hen  frodyr.  Ni  feddwn  yr  un  Dud- 
ley,  Cynddelw,  Mathetes,  Emlyn,  &c., 
yn  awr  yn  Nghymru.  D^oiion  canol- 
radd  ydym  oll,  heb  nemawr  un  yn 
uwch  na'i  frodyr.  Ymddiswyddodd  yr 
anwyì  Morgans,  Dolgellau,  y  Sul  olaf  o 
Mawrth.  Nid  yw  yn  debyg  y  pregetha 
b)rth  eto.  Yr  unig  un  sydd  yn  dal  fel 
arfer,  yw  Robert  Jones,  Llanllyfni ;  îe, 
fel  arfer  yn  union.  A  ellwch  chwi 
gaeL  hanes  John  Myles,  o  Ilston*  yma, 
1660  ?  Yr  wyf  i  ddarlien  papyr  arno, 
yn  yr  Undeb  301  Nghaerdydd.  Yr  un- 
ig  beth  arall  sydd  gyda  mi  ar  droed  yn 
awr,  yw,  Uyfr  ar  "Ffurf-Weddiau,'* 
&c.     Yr  eiddoch,  John  Jones. 

*  Pwy  o*n  darllenwyr  a  fedr  ein  cynorthwyo 
i  gydsynio  ft  chais  Mr.  Jones  ? — GoL. 


—        mum 


AWR  GYDA  BEIRDD. 


Pan  yn  agoryd  drws  swyddÊi  y  llen- 
or  adnabyddus,  Aneurin  FaJtldy  yn 
Nassau  St.,  New  York,  y  diwmod  o'r 
bíaen,  teiralem  ddylanwadau  yr  elfenau 
Cymroaidd  yn  myned  yn  iasau  trwy 
ein  mynwes.  OddialUn  yr  oedd  dwn- 
dwr  mawr,  swn  cerbydau  chwymellol 
masnach  ac  ymdeithiad  prysur  tyẃr 
oedd  pryderus  yn  mlaen  wrth  ddilyn 
galwedigaethau  bywyd  prysurfawr  din- 
as  fawr  New  York.  Yn  sicr  y  mae  ar- 
uthredd  y  swn  a'r  dadwrdd,  a'r  olwg  ar 
bethau  yn  ddigon  a  pherí  i  galon  l^df 
Cymro  deimlo  yn  Uwfr  a  blinderus. 
Gan  hyny  iechyd  a  llondid  i  ni  oedd 
cael  trem  ar  wyneb  a  adlewyrchai  mor 
dda  elfenau  natur  Oymreig,  pan  gyf- 
erchid  ni  yn  siriol  gan  y  bandd  a'r  hen- 
afiaethydd  Aneurin  Faidd.  Wedi  peth 
ymgom  neiUduol  a  chy£fredinol,  ebai 
efe  wrthym,  *•  A  ellwch  chwi  ddyfod 
i'm  ty  )m  yr  hwyr,  mewn  trefn  i  ni 
gael  ymgom  a  ch)rfeillach ;  mae  y  cyf- 


aiU  Ap  P.  A.  Mon  yn  wahoddedig  yn 
barod;  os  geUwch,  deuwch."  Ebe 
fìnau,  "  Wel,  aroswch  chwi,  gadewch  i 
mi  feddwl  am  fynyd — îe — wel — na — 
o'r  goreu — deuaf,  *  a  tanciw.'  Byddaf 
acw,  pabryd?"  "  Wel,  deuwch  er- 
byn  chwech."  Hyny  fii.  Ond  cyn  y 
chwech  o'r  gloch,  galwasom  gyda  ein 
cyfaiU  Ap  P.  A.  Mon  yn  y  masnachdy 
helaethfaYH*  y  gwasanaetha  ynddo.  Ed- 
rychai  efe  roor  wahanol  i  bawb  yno. 
Llariaidd  oedd  efe — pawb  eraiU  yn 
meddu  "Uygad  y  geiniog."  I  aros  yr 
amser  penodedig  aethum  allan  i  gornel 
heol  gyfagos,  i  syllu  ar  y  bobloedd  yn 
myned  helbio,  a  cheisio  darllen  tipyn 
amynf.  Teimlwn  fath  o  resyndod  at- 
ynt,  canys  dyfalwn  fod  Uawer  o  honynt 
fel  yn  dwyn  arwyddion  o  waeledd 
iechyd  ac  eiddilwch  cyfansoddîad,  heb- 
law  arwyddion  ar  araryw  eu  bod  yn 
teimlo  yn  drwm  feichiau  bywyd,  Par- 
ai  yr  plygfa  i  rai  deimlo  ar  y  pryd  yn 
fwy  boddlon  ar  {y  sefyllfa.  Dysgwyl- 
iaswn  weled  pobl  iachach  a  chryfach 
yn  nînas  Brooklyn  na'r  rhai  hyn.  Ond 
dyma  Ap  P.  A.  Mon  a  minau  yn  ra)m- 
ed  at  ein  cyhoeddiad.  Yn  y  man  gof- 
ynai  ein  cyfaiU,  yn  mha  le  y  tybiwn  fy 
mod  ar  y  pryd.  Nis  gwyddwn.  Gyda. 
hyn  arweiniai  i  fyny  esgynfa  drws  an- 
edd-dy  hardd  ein  gwestuwr,  Aneurîn 
Fardd.  Llawen  i  ni  oedd  cyfarfod  ä 
Mrs.  Jones,  ac  a'r  teulu,  yn  édrych  mor 
dda  a  ch)rsurus.  Yr  oedd  y  bardd  wedi 
ein  rhagflaenu.  Wedi  cyfranogi  o  swp- 
er  danteithiol,  cafwyd  hamdden  i  gael 
ymgom  am  "  helyntion  byd  ac  eglwys." 
Rhaid  i  ni  beidio  bradychu  cyfrinach, 
ond  meiddiwn  awgrymu  i'r  darllenydd 
i  ni  fethu  peidio  amlygu  i'r  bardd  An- 
eurin  nad  oeddem  yn  gaUu  cyd-fyned 
ag  ef  yn  ei  ysgní^M  diweddar  ar  boütics 
— er  yx  addefem  ein  bod  yu  hoffi  y  gair 
tordyn  am  sialwart.  Llenor  Cymreig, 
bardd,  a  henafíaethydd,  ydyw  Aneurìn 
Fardd.  Y  mae  efe  yn  rhagori  yn  fìiwr 
yn  y  cyfeiriadau  yna,  ac  yn  neiUduol 
fel  hynafìaethydd — gwyr  yn  dda  ífordd 
i  siarad  am  bethau  yn  y  maesydd  yna, 
ond  yn  sicr  nis  gallwn  gyd-ddwyn  ag 
ef  ar  òoüticst  ac  wrth  fflangellu  ei  wrth- 
wynebwyr.  Gresyn  fod  ein  Uenorion 
da  yn  ymostwng  i  luchio  Uaid   at  eu 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Amrywiaethau, 


89 


gìlydd  raor  ddidrugaredd,  fel  y  maent 
wedi  gwneuthur  jm  ddiweddar  mewn 
cysylltiad  ag  etholiad  yx  Hydref  ^m 
Ohîo.  A  methasom  gelu  ein  barn  a'n 
teimlad  oddiwrth  y  bardd  ar  eîn  hym- 
weliad  ag  ef  y  tro  hwn.  Rhyw  wenu 
yr  ydoedd,  yr  hyn  oedd  yn  rhyw  led- 
arwydd  i  ni  ei  fod  yn  cydnabod  ein 
bod  yn  iawn.  Trodd  y  gyfeillach  all- 
an  yn  hollol  foddhaus.  Buasai  yn  bur- 
ion  i  ni  roddi  cyhoeddusrwydd  i  rai 
9ylwadau  a  wnaed  yn  mhellach,  ond 
ymataliwn.  Mae  Ap  P.  A.  Mon  yn 
edrỳch  ^m  dda,  er  yn  t)mu  yn  mlaeM 
mewn  blynyddau.  Mae  y  ddau  wedi 
addaw  ysgrifenu  i'r  Wawr. 


DYDDIAU  Y  CREAD. 

Un  o'n  hysgrifenwjrr  goreii  yn 
Nghymru  yn  bresenol  ydyw  y  Parch. 
H.  C  WiUiams,  Corwen  (Hywel  Cer- 
nyw).  Mewn  erthygl  arweiniol  yn  y 
Grealwí  Mai,  y  mae  gánddo  amryw 
sylwadau  rhag*arweiniol.  Meddai  efe, 
"  Wele  ddvn  yn  tynu  at  ei  bedwar-ug- 
ain  mlwyad  oed,  a'i  nerth  yn  boen  a 
blinder  iddo — cr)rma  dan  bwys  blyn- 
yddoedd,  a  gwelir  arwyddion  ar  ei  ba- 
bell  adfeiliedig  fod  henaint  wedi  ei  ddal. 
Y  mae  y  gwahanol  dymorau  olynol  a 
aethant  dros  ei  ben  wedi  cerfìo  rhychau 
ar  ei  ruddiau,  ac  y  mae  ei  brofíad  ir- 
eîddlawn  yn  hawlio  parch  gwirioneddol 
oddiar  law  pawb  o  honom  sydd  yn  dy- 
fod  ar  ei  ol.  Yr  un  modd  os  sylwn  ar 
y  ddaear,  ein  trigfa  bresenol,  cawn  ar- 
wyddion  digamsynìed  o  henaint  gwir- 
ìoneddol.  Y  maé  ceryg  y  ddaear,  ac 
'uchder  llwch  y  byd '  yn  dyweyd  am 
gyfres  olynol  o  greadigaethau,  y  rhai 
yn  eu  dechreuad,  eu  cynydd  a'u  dad- 
feiliad,  a  gymerasant  gyfnodau  meith- 
ion,  mawredd  y  rhai  sydd  wedi  ein  taro 
ä  mudandod  addoliadol  wrth  feddwl  am 
dragywyddolrwydd  y  Creawdwr  mawr, 
yr  hwn  a  fodolai  erioed,  ac  a  eisteddai 
ar  orseddfainc  tragywyddoldeb  cyn  i 
ddefnydd  ^nmddangos." 


— Mae  Negro  yn  Lìule  Rock,  Ark.,  wedi 
enwi  ei  fab  newydd^nedig  yn  Judas  Iscarìot. 
Yr  oedd  am  £ael  enw  Ysgrythjrrol  iddo. 


MAN.LEWYRCHIADAU  Y  WA  WR. 

— ^Mae  y  Parch.  John  Morris,  Houtz- 
dale,  Pa.,  wedi  bod  yn  Frostburgh,  Md., 
yn  ddiweddar  ;  pregethodd  yno  amryw 
Suliau  gyda  chymeradwyaeth. 

— Dysgwyliwn  y  bydd  y  Parch.  Ben- 
jamin  Thoraas.  Narberth,  D.  C,  yn 
glanio  ar  ei  ymweliad  ag  America  yn 
gynar  yn  Awst. 

— Daeth  Mr.  John  D.  Hughes,  Mer" 
chant  Tailor^  Johnstown,  Pa.,  gyda  ni 
at  Mr.  Monell,  o'r  ddinas  hono,  gaa 
introducio  golygydd  y  Wawr  iddo ;  a 
chyn  ymadael  tanysgrifìodd  y  bonedd- 
wr  haelionus  am  ddeg  rhif^m  o'r  Wawr 
am  flwyddyn,  i'w  rhoddi  yn  rhad  trwy 
law  Mr.  Hughes  i  bersonau  perth^mol  ì 
enwadau  eraiU  yn  Johnstown.  Gor- 
chymynodd  Mr.  Morrell  i*r  cashier 
dalu  i  ni  ÿi6  yn  y  fan.  Go  dda, 
onide?    Pwy  a'i  hefelycha? 

— Diolchwn  i'r  brawd  John  X.  Jones, 
Chicago,  111.,  amei  awgrymion,  maent 
i'r  pwynt,  ac  yn  amserol.  Ond  yn  wir, 
frawd,  anhawdd  boddio  pawb ;  yr  yd- 
ym  yn  gwneyd  goreu  y  gallwn,  a  der- 
byniwn  lawer  o  g)rmeradwyaethau  nad 
oes  neb  ond  ein  hunain  501  gwybod  am 
danynt.  Cofier  mai,  yn  raädol  mae  y 
wawr  yn  goleuo  ac  yn  dod  yn  ddydd. 

— Mae  y  brawd  y  Parch.  Mr.  Pierce, 
Bevier,  Mo.,  yn  canmol  ei  gyfeiUion 
yn  New  Cambria  am  eu  fFyddlondeb 
iddo.  Eisiau  mwy  o  frawdgarwch  fel 
hyn  sydd  arnom  yn  gyfiFredinol. 

— Cwyna  Mr.  W.  R.  Richards,  Ru- 
by  HiU,  Eureka  Oo.,  Nevada,  nad  oes 
un  achos  gan  y  Bedyddwyr  yn  y  Ue. 

— Dymuna  y  Parch.  B.  James,  St. 
Louis,  hysbysu  fod  ganddo  amryw  gop- 
îau  ar  law  o'r  Uyfryn  bychan  a  gy- 
hoeddodd  yn  ddiweddar,  sef  **'Pedair 
o  Bregethau  ar  Wahanol  Destynau,  a 
Darlith  ar  y  Diweddar  Barch.  Jo^b 
Herring,  Aberteîfi,  a'i  Amserau."  Gres- 
3m  fod  yr  enwad  naor  ddiystyr  o  Mr. 
James.  Credwn  fod  amryw  frodyr  trwy 
y  wlad  a  gydymdeimlent  a  Mr.  JameB 
pe  gwybuent  am  dano.  Mae  efe  yn 
hen  frawd  da,   wedi  myned  yn  mlaea 


Digitized 


byGoogle 


90 


Barddomaeth, 


[Mehefìn, 


mewn  blynyddau,  wedi  ymddwyn  bob 
amser  mewn  buchedd  yn  deilwng  o  ef- 
engyl  Crist.  Beth  pe  yr  anfonai  brod- 
yr  da  a  charedig  am  haner  dwsin  neu 
ddwsin  yr  un  o'i  lyfr,  a'u  rhoddi  yn 
rhad  iV  ffryndiau.  Grellir  cael  y  llyfr 
o  swyddfa  y  Drych^  a  thrwy  ohebu  â 
Mr.  James  yr  un  modd. 


Gwneir  tysteb  yn  bresenol  i*r 
Parch.  Thomas  Price,  Ph.  LL.  D., 
Aberdar,  gan  ei  eglwys.  Os  oes  neb 
3m  deilwng  o  dysteb,  y  mae  efe.  Llaf- 
uriodd  yn  fiyddlon  dros  yr  enwad  a 
Ghristionogaeth,gartref  ac  oddicartref, 
am  gyfnod  maith,  yn  erbyn  Uawer  o 
wrthwynebiadau. 

— Mae  y  Parch.  Llewelyn  Bees  wedi 
rhoddi  i  fyny  ofal  yr  eglwys  501  Johns- 
town,  Pa,  Da  genym  hysbysu  nad  oes 
dim  )m  neillduol  wedi  achosi  h)m. 
Tystiolaethir  yn  gyffredinol  i  Mr.  Rees 
ymddw)ai  fel  Cristion  yn  ystod  ei  ar- 
osiad  yn  y  Ile,  a  llenwi  y  pwlpud  gyda 
medrusrwydd  a  gallu  mawr. 

— Mae  yr  eglwys  yn  Pittsburgh»  Pa., 
wedi  llwyddo  gyda  y  Parch.  AUen  J. 
Morton  i  aros  eto  yn  eu  plith.  Bu 
bron  iddo  fyned  ymaith.  NÉie  y  capel 
wedi  myned  dan  adgyweiriad,  a'r  eg- 
Iwys  fel  yn  ymloewi  ac  adnewyddu. 
Llwyddiant  i  hen  eglwys  yr  enwog 
William  Owen. 

■^Y  Sul  cyntaf  yn  Mai  cawsom  y 
pleser  o  wrando  yn  pregethu  y  Parch. 
Benjamin  Thomas,  yn  ei  eglwys,  y 
Pifth  Baptist  Church,  Philadelphia. 
Ei  destyn  oedd,  "  Dangos  i  ni  y  Tad 
a  digon  yw  i  ni."  Ei  raniadau  oedd- 
ynt :  I.  Fod  awyddfryd  mewn  djmion 
am  gael  datguddiad  o  Dduw.  II.  Mai 
lesu  Grist  yw  y  cyfrwng  trwy  yr  hwn  y 
mae  Duw  wedi  datguddio  ei  hunan  i 
ddynion.  III.  Fod  meddyliau  Ilawer 
o  ddynion  wedi  eu  tywyllu  fel  na  allant 
ganfod  Duw  trwy  y  cyfrwng  hwn. 

Pregethodd  Mr.  Thomas  yn  rhagorol. 
Ystyriwn  ei  fod  yn  gwella  bob  tro  y 
cawsom  gy^(t  iV  wrando.  Traddoda 
gyda  hyawdledd  a  gwresawgrwydd 
mawr.  Credwn  nad  oes  odid  i  un 
gweinidog  gyda  y  Bedyddwyr  yn  Phil- 
adelphia  ag  sydd  yn  fwy  poblogaidd  yn 


ei  eglwys  nag  yw  Mr.  Thomas.  A  da 
genym  allu  nodi  nad  oes  y  gradd  Ueiaf 
o  íÌEdchder  Seisonig  ynddo  ef  na'i  bríod 
hawddgar,  Mrs.  Thomas.  Pregethas- 
om  ninau  dip^m  i'r  Cymry  yn  yr  hwyr. 

— Ebai  y  chwaer  Mrs.  Ann  E. 
Hughes,  Portsmouth,  O. :  "  Yr  wyf  yn 
cael  llawer  o  bleser  ac  ymborth  i'r 
meddwl  a'r  ysbryd  wrth  ddarllen  y 
Wawr,  ond  crota  fach  a  melus  ydyw 
bi.  Paham  na  cheid  dalen  fach  neu 
ddwy  yn  rhagor  wrthi  hi,  a  gwneyd  y 
pris  yn  round  d wy  ddolar  ?' '  Awgrym- 
iad  go  dda. 


Barddoniaeth. 


FFYDD,  GOBAITH,  A  CHARIAD. 

Ffydd  rasol,  rhyfeddol  fawr — gwir  gadam 
Graig  gdiaeth  achelfawr ; 
Dal  a  wnaeth,  a  deil  yn  awr 
Drwy'r  dylif  dw'r  a*r  dulawr. 

Angor  bach  ar  fôr  y  byd  — yw  GoBArrH, 
Ac  heb  hwn  bob  enyd 
Soddwn,  hyn  brofwn  ryw  bryd, 
Dan  odfawr  donau  adfyd. 

Ffynon  yn  flFrydio*n  hoffrad— nen  afon 
I'n  nofio  yn  wastad ; 
Ar  gynydd  beunydd,  heb  wad, 
Coron  pob  gras  yw  Cariao. 

LLYWAaCH. 


ENGLYNION  I  EDNYFED. 


Yn  Hyde  Park,  Pa.,  Mawrth  10,  1880,  tra- 
ddododd  y  Parch.  Fred.  Ednyfed  Evans,  D.D., 
bregeth  ardderchoi;  yn  oghapel  y  Bedyddwyr 
Cymreig,  nes  oedd  pawb  gwyddfodol  jm  teim* 
lo  yn  wir  dda.  Ac  fei  y  canlyn  y  teimlai  ac  yr 
adroddai  un  ag  oedd  yn  bresenol  ei  brofiad. 

Mae,  yn  wir,  yma  yn  wyl— wech  heno, 
Uwch  anaf  ac  anhwyi ; 
Ffrwd  o  win  yw  Fred.  yn  ei  hwyl, 
Wna  ini  deimlo  yn  anwyl. 

Doniau  yn  llawn  trydaniaeth*--cu  uchel, 
Ac  iachus  athniwiaeth ; 
Tn  mhob  rhyw  ran  o'r  gwasanaeth 
Ca  Dttw  lon  fawl,  ac  adyn  faeth 

Yn  heifian  rhydd  Ednyfed~win  a  Ilaeth 
I'r  gwan,  llesg,  rhag  Ilndded ; 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Y  Maes  GenadoL 


91 


Trw^  eí  flydd  loew,  a'i  groew  gred, 

0  afon  gras  i'w  yfed. 

Fred.  Evans  dýn  ffìwd  hyfyw-^  lys  lôr» 
Wna  lesâa  dynolryw ; 
Pibell  anr  i'n  pebyll  yw, 

1  gario*r  gwin  goreuryw. 

Hoff  ftawd  afwy  yw  Fred^  ETan,— D.  D., 

Da,  doeth  Gristìon  cyftin ; 
Ewyllys  Dnw  ddwg  allan— oU  yn  oU, 
A  diyfoli  y  gwna  ei  chwhwfan. 

Hen  iaith  wech  Cymm  fechan— sydd  iddo'n 

Sedd  addas  i'w  anian; 
Yn  ngwawi  iaith.  a'r  efengyl  lân — y  gwel 
Wèn  o'i  gapei,  yn  win  i'w  gwpan. 

Dafydd  Dypbd. 


CWYN  Y  CLAF. 


Sedd  anmhur  i'r  dyn  sydd  yma — i'm  car 
Mae'm  corph  yn  blanigfa ; 
Amryw  egin  blin  erch  bla, 
A  thwr  o  ryw'r  diptheria. 

Dafydd  Dyfbd. 


DYMUNIAD  Y  CREDADYN. 


O,  am  gael  gwir  adnabod 

Y  Gwr  f a  ar  y  pren 

Yn  dyoddef  rhwng  y  Uadron, 
Yn  nghrog  rhwng  dae'r  a  nen  \ 

Er  cymaint  yw  fy  ngwaeledd, 
Fe  wrendy  lais  y  gwan, 

Mae  heddyw  ar  ei  orsedd 
Yn  eirìol  ar  fy  rhan. 

Mor  ddeddwydd  wyf  wrth  gofio 

Y  goncwest  fawr  a  fa 

Ar  ryw  brydnawn  rhyfeddol 

Ar  fjmydd  Calfarì  ; 
Ar  sail  pa  un  y'm  dygir 

O  wlad  y  cystudd  mawr ; 
Rhyfeddaf  byth  ei  garíad 

Am  gofio  llwch  y  Ilawr. 

Mor  swynol  fydd  y  canu, 

Mor  hyfryd  fydd  yr  iaith, 
Oan  In  o  waredigion 

Sjr'n  iach  ar  ben  ea  taith ; 
Hiraethu  mae  fy  enaid 

Am  ddianc  atynt  hwy 
I  ganu  am  rinweddau 

Ei  ddwyfol  farwol  glwy. 

O,  am  gael  nerth  i  drealio 

YgweddiUofyoes, 
Er  clod  i'r  Arglwydd  lesu, 

Fu  farw  ar  y  groes  ; 
Trwy  ffydd  ymorphwys  amo, 

Ac  iddo  ofaddhaa. 


Heb  amheu  yn  y  Ueiaf 
Ei  aUu  i  ianhau. 

£r  cymaint  yw  fy  Uygredd, 

Er  dued  yw  fy  Uiw, 
Mae'r  fiynon  yn  sfiored 

I  olchi'r  dna'n  tyw  ; 
£r  cymaint  ag  a  olchwyd, 

Sydd  fry  yn  ngwlad  jc  hedd, 
Mae  gobaith  eto  i  minan 

Tra'r  ochr  hyn  i'r  bedd. 
OlyphoHt,  Pa,  D.  J.  Thomas. 


Y  HAES  CENADOL. 

GAN  r  FAJLCH.  W.   F.  DAYIES,  NANTIOOU,  FA. 

Yn  ol  y  bwríad  a'r  addewid  y  mis 
diweddafy  rhoddwn  ychydig  hanes,  y 
tro  hwn,  o  Kristno  Paul,  yr  Hindw 
cyntaf  a  fedyddiwyd  ar  brofTes  o'i  ffydd 
yn  Mab  Duw. 

Yn  Tachwedd,  1800,  gofynwyd  i  Mr. 
Thomas  (yr  hwn  oedd  yn  feddyg),  i 
dalu  ymweüad  ä  dyn,  braich  yr  hwn 
oedd  wedi  ei  dadgymalu.  Wedi  gosod 
y  fraich  yn  ei  lle,  ac  i  Mr.  Thomas  or- 
phen  ei  waith  fel  meddyg,  dechreuodd 
ar  ei  waith  fei  cenadYn-.  Holodd  ef  yn 
nghylch  ei  enaid,  a'i  obeithion  yn 
ngwyneb  sefyllfa  ddyfodol.  Ni  chaf- 
odd  y  cenadwr  siarad  llawer  cyn  fod  y 
truan  yn  dechreu  ocheneidio,  y  dagrau 
yn  bwrlymu  o'i  lygaid,  ac  yn  y  diwedd 
torodd  allan  i  wylo  fel  plentyn.  £nw 
y  dyn  oedd  Eristno  Paul.  Yr  oedd 
Gokool  a  nodwyd  genym  yn  barod,  yn 
byw  yn  agos  i  Kristno,  ac  yn  bresenol 
ar  yr  amser  hwn.  Dau  ddiwrnod  ar  ol 
hyn  yr  oedd  Kriscno  yn  ceisio  yn  daer 
am  ddyfod  i  dy  y  Genadaeth  i  gael 
addysg,  "oherwydd,"  meddai,  "  mae 
y  cenadon  nid  yn  unig  wedi  gwella  fy 
mraich,  ond  hefyd  wedi  dwyn  i  mi  new- 
yddion  yr  iachawdwriaeth.''  €301  ne* 
mawr  o  ddyddiau  yr  oedd  ef  a  Gokool 
yn  y  ty,  a  than  addysg  y  cenadon. 
Canlyniad  y  dyfodiad  fu  yn  achos  i 
de«lu  Ookool  ei  adael ;  ond  am  Krist- 
no,  yr  oeddent  fel  efe  ei  hun. 

Ar  yr  aaain  o  Bagfyr,  cymerodd  dy- 
gwyddiad  le  yn  y  ty  cenadol  ag  oedd 
i  ni  ja  ddibwys,  ond  i'r  cenadon  ac  i 
India  oU,  o  ran  hyny,  yn  siarad  cyfrol* 
au.     Daeth  Kristno  a  Gokool  a  chym- 


Digitized 


byGoogle 


ça 


Y  Mois  CenadoL 


[Mehefin, 


erasant  giniaw  gyda'r  cenadon  a'u  tea- 
luoedd,  trwy  yr  hon  weithred  y  tystient 
berífaith  foddlonrwydd  i  daíìu  ymaith 
hyd  ja  nod  eu  caste  er  bod  yn  Grist- 
ionogion.  Yn  nyddiau  Carey,  Thom- 
as,  ac  eraill,  yr  oedd  ja  ddywediad  cy- 
ffredin  gan  y  bobl,  na  fiiasent  byth  yn 
tori  y  caste  er  derbyn  yr  efengyl,  ac 
nid  pell  oedd  y  cenaîdon  o  gredu  hyny 
hefyd.  Gweddiai  y  gweision  ffyddlon 
hyn  yn  fynych  am  iddo  gael  ei  dori,  a 
gobeithient,  hwyr  neu  hwyrach,  i  hyny 
gymeryd  lle ;  ond  dywedent  )m  fynych 
mai  gobeithio  yn  erbyn  gobaith  yr 
oeddent.  Beth  bynag,  pob  peth  sydd 
bosibl  i'n  Duw  ni.  A  dyna  ddywed- 
odd  Marshman :  ^'  Gwnaeth  Duw  ei 
dori  gyda'r  hawsder  mwyaf;  ac  fel 
hyn,"  meddai,  '^mae  drws  fifydd  wedi 
ei  agor  i'r  cenedloedd,  a  phwy  fedr  ei 
gau?  Cadwyn  adamantaidd  y  €<iste 
wedi  ei  thori,  pwy  fedr  ei  chyweirio 
hi  ?"  Y  prydnawn  hwnw,  wedi  bw^rta 
cìniaw,  a  thori  y  caste^  daeth  Kristno 
a'i  deulu,  a  Gokool  wrtho  ei  hun,  i  of- 
yn  am  le  yn  yr  eglwys.  '*  Yr  jAym 
am  fod  301  un  o  honoch,"  meddai  Go- 
kool,  '<  oblegid  mae  ein  calonau  wedi 
eu  hoelio  wrth  Grist."  Wrth  glywed 
a  gweled  hyn,  yr  oedd  y  cenadon  wedi 
eu  gorchfygu  gan  lawenydd.  Ar  ddi* 
wedd  y  cyfarfod,  safisisant  oU  ar  eu 
traed,  a  chanasant  mewn  hwyl  a  blas  y 
penilí  canlynol,  yn  Seisnig,  "  0,'r  iach- 
awdwriaeth  fawr  yn  Nghrist,'*  &c.  Nid 
hir  y  bu  y  newydd  cyn  ei  daenu,  fod 
Kristno  a  Gokool  wedi  tori  y  ccute^  a 
buan  y  ceir  gweied  a  ddaliant  eu  tir 
neu  beidio.  Cyn  pen  pedair-awr*ar- 
hugain  yr  oedd  tua  dwy  él  o  bobl  wedi 
ymgasglu  o  amgylch  yr  orsaf  genadol. 
Ni  ddjni^edent  air  wrth  y  cenadon,  ond 
arllwysent  raiadrau  o  felldithion  ar  ben 
Eristno  a  6okool.  Nid  oedd  modd 
cael  ganddynt  i  ymadael.  Yn  y  dîw- 
edd  cymerasant  y  ddau  droseddwr  (yn 
ol  eiŶ  bam  hwy)  a  dygasant  hwy  at  yr 
Ynad  Danaidd;  ond  efe,  yn  Ue  coa- 
demnio  a  chosbi  y  troseddwyr,  a'ucaa- 
moiodd  yn  fowr  am  ddangos  y  ÊUh  wr- 
oldeb,  a  goUyn^yd  hwynt  yn  rhydd. 
Daethant  yr  ail  waith  at  Kristno,  a 
liiM^^asant  ef  o  flaion  yr  Ynad.  £u  cy- 
huddiad  yn  ei  erbyn   yn  awr  oedd. 


gwrthod  rhoddi  ei  ferch  yn  wraig  i  ud 
oedd  wedi  ei  addaw.  Rhyddhawyd  ef 
yx  ail  waith,  a  sicrhawyd  i'r  ferch  na 
fiiasai  neb  yn  cael  ei  gorfodi  i  fyw  gyda 
dyn  yn  erbyn  ei  hewyllys.  Owneyd 
l^stno  yn  gadamach  wnaeth  yr  erlŵd- 
igaeth  hon ;  on(}  ei  deulu  a  Gokool  a 
ddigalonwyd  yn  ÍKm.  Dygwyddodd 
h^m  ar  ddydd  Sadwm.  Tranoeth,  sef 
'  Sul,  yr  28aìn  o  Ragfyr,  yr  oeddent  oU  i 
gael  eu  bedyddio;  ond  ni  ddaeth  neb 
yn  mlaen  ond  Kristno  a  Mr.  Felix  Ca- 
rey,  mab  y  Dr.  Yr  oedd  pobl  lawer 
wedi  ymgasglu  i  lanau  yr  Hoogly  er- 
byn  yr  adeg  benodedig,  301  Ewropiaid 
a  brodorion.  Syllai  pawb  ar  Kristno 
y  prydnawn  hwnw;  am  dano  ef  y 
meddyliai  y  cenadon,  ei  hen  gymydog- 
ion,  a  diamheu  angelion  y  nef  hef^rd. 
Bedydd  pwysig  oedd  bedydd  Kristno 
yn  yr  Hoogly,  i*r  symudiad  cenadol,  i 
India  fel  gwlad,  ac  i  raddau  i'r  nef  a'r 
ddaear. 

Rhoddodd  dychweliad  y  d)m  hwn  at 
Grist  galondid  mawr  i'r  cenadon;  a 
sefydlc^d  íamau  miloedd  dros  y  gwaith 
o  efengyleiddio  y  byd;  a  rhoddodd 
brawf  ychwanegol  o  gyfaddasrwydd  yr 
efenffyl  ar  gyfer  angen  y  byd,  a'i  gaUu 
i  ddarostwng  bob  rhw^rstr  a  ddichon 
godi  yn  ei  herbyn.  Nid  oedd  tori  y 
ccíste  mewn  cysyUtiad  a  Kristno,  a'i 
ddwyn  ef  dan  iau  Crist,  ond  awgr^rm- 
iad  y  deuai  hoU  India,  a'r  byd,  yn  y 
man.  Wedi  bedyddio  Krístno  daetb 
boneddiges  Qermanaidd  ato,  cydiodd 
yn  ei  law,  a  gwasgodd  hi  jví  dýn,  meth- 
ai  a  dweyd  gair  wrtho ;  ond  yr  oedd  ei 
hedrychiad  siriol  yn  ei  wyneb  ef  yn 
awgrymiad  eglur  ei  bod  yn  diolch  iddo 
o  eigion  ei  henaid  am  ddangos  y  fath 
benderfyniad.  Wedi  y  bedydd  gwein- 
yddwyd  y  swper ;  ac  ar  ol  hyny  medd* 
ai  Kristno,  "  Yr  wyf  yn  Uawn  o  orfol* 
edd."  Ychydig  ddyddiaa  wedi  hyn 
gofynodd  Ftydeinwr  iddo  ar  yr  heol, 
beth  a  eniUodd  wrth  broffesu  Cristíon- 
ogaeth?  <'  Cysur  a  Uawenydd,"  ebai, 
''  lon'd  enaid.  Gwaìth  cariad  yd* 
oedd." 

Ar  y  iSfed  o'r  mis  canlynol,  bedydd- 
iwyd  Femandez  a  Joymooni,  (chwaer- 
yn-nghyfraith  i  Kristno),  ac  unasant 
á'r  eglwys.     Meddai  Joymooni,  ''  Yr 


Digitized 


byGoogle 


i83a] 


Y  Maes  CemdoL 


93 


wyf  wedi  cad  trysor  yn  Nghrist  mwy 
na  fedd  y  byd."  Ac  meddai  Kristno, 
yn  yr  un  cYn-dd^  "  Yr  hyn  wyf  yn  fedd- 
wl  am  dano  yn  benaf  yn  awr  yw,  ìach- 
awdwriaeth  eraill." 

Ar  yr  32ain  o  Chwefror,  bedyddiwyd 
Unna,  gwraig  weddw  oedd  yn  nheulu 
Kristno,  a  Rasso,  gwraig  Kristno.  Yr 
wythnos  ganlynol,  wele  Gokool  yn  dy- 
chwelyd  yn  Uawn  penderfyniad  i  aros 
mwy  er  gwaethaf  pob  dylanwad;  a 
chanlynodd  Komal,  gwraig  Golcool,  ef 
yn  ftian  yr  un  ffordd.  Wedi  ei  bed- 
yddio  hiÿ  djn^edai  Marshman,  *'Mae 
genym  yn  aYn*  chwech  o  Hindwaid,  y 
rhai  a  gyfrifẁn  yn  fwy  gwérthfawr  na 
gemau."  Yr  oedd  merch  henaf  Krist- 
no  wedi  ei  chymeryd  ymaith  gan  y 
gwr  oedd  wedi  cael  addewid  o  honi  yn 
wiaig.  Wedi  bod  i  ffwrdd  am  rai  mis- 
oedd  dychwelodd  i  dy  ei  thad,  ac  yn 
mhen  ychydig  wythnosau  bedyddîwyd 
hì  a  boneddiges  o  Germany  yr  un  ad- 
eg.  Tua'r  amstr  hwn  dechreuodd 
Kristno  fyned  oddi  amgylch  i  bregethu. 
G^maed  ef  yn  bregethwr  rheolaidd,  a 
pharhaodd  i  bregethu  hyd  ei  fedd.  Bu 
fiirwpan  tua  47  oed,  wedi  canl^m  yr 
lesu  yn  £fyddlon,  a'i  bregethu  gyda  sel 
a  chariad,  dros  20  mlynedd.  Mae  hoU 
hanes  bywyd  y  dyn  hynod  hwn  yn  dra 
dyddorol,  ond  ni  soniwn  ragor  am 
dano  yn  awr,  am  mai  nad  b}n¥graffiad- 
au  a  ddysgwylir  yn  y  gongl  hon. 

Ongole  a'r  Brawd  Clough. — Mae 
newyddion  gorlawn  o  gysur  wedi  ein 
cyrhaedd  o'r  maes  hwn  unwaith  eto. 
Aeth  Mr.  Clough  yn  ddiweddar  ar 
daith  drwy  y  gv^anol  drefydd  Ue  yr 
oedd  y  miloedd  oedd  wedi  fedyddio 
yn  ddiweddar  yn  cartrefii.  Cafodd 
hwynt  oU  yn  dwyn  mawr  sel  dros  eu 
crdydd,  ac  yr  oedd  gras  Duw  yn  am- 
Iwg  yn  mhob  man.  Ymdyrai  pobl 
lawer  yn  mhob  pentrei  i  wrando  y  gair 
gaDddo.  Dangosent  syched  am  ygwir- 
ìonedd  fel  y  mae  yn  yr  lesu.  Cr^ent 
eií  ps^i  draddodid  ef  iddynt,  a  theimT 
íent  yn  llawen  o  gael  gwneyd  profies 
^hocddus  o  hono.  Tca  ar  y  daith  spn- 
le^ig  cafodd  Mr.  Clough  dros  fil  yn 
barod  i  adael  eilun-addoliaeth,  i  dafln 
ynaith  eu  duwiim  difywyd,  a  chanl^m 


yr  lesu  i  ba  le 
Mr.  Clough  i 
gan  Mr.  Price, 
iad  paganaidd, 
ei  galon  i  fod 
gyda'r  gwir  ag 
gau.     Duw  yn 


bynag  yr  elo.  Tra  y  bu 
fíwrdd  bedyddiwyd  19 
ac  yn  eu  plith  un  offeir- 
yr  hwn  a  dystia  fod  yn 
yn  gymaint  o  fiaenor 
oedd  wedi  bod  gyda'r 
rhwydd  iddo. 


YsBRYD  Cenadol  yr  Eglwys  For- 
AFAIDD  {Maravian), — Wrth  ddarllen 
yn  ddiweddar  ychydig  o  hanes  yr  eg- 
Iwys  uchod  tarawyd  fi  â  syndod  at  ei 
hysbryd  cenadoL  Rhyw  600  oedd  eu 
rhif  pan  gymerasant  mewn  Uaw  y 
gwaith  cenadol  gyntaf,  Danfonasant 
dri  o  genadon  i  Greenland,  a  buont  yn 
Uafiirio  yno  am  chwe'  mlynedd  cyn  ì 
neb  gredu  y  genadwri.  Yn  1737  cred- 
odd  un  o'r  enw  Kjamak,  ac  oddiar 
hyny  hyd  yn  awr  mae  y  gwaith  da  wedi' 
myned  rhagddo.  Mae  ganddynt  yn 
Greenland  yn  awr  6  o  orssrfoedd,  39  o 
genadon,  40  o  ysgolion,  a  1,526  o  gy- 
munwyr.  Yn  1734  decbreuasant  sy- 
mudiad  cenadol  yn  Lapland ;  y  flwydd- 
yn  ganlynol  yn  Surinam;  y  ganlynol  i 
hyny  yn  mysg  yr  Hottentotiaid ;  yn 
nesaf  yn  neheubarth  Affrica ;  )m  y  nes- 
af  yn  Samoynedes,  ar  gyfìiniau  yr  Arc- 
tic  Ocean,  ac  un  yn  Guinea.  Yn  1 740- 
dechreuasant  mewn  tri  o  fanau  yr  un 
adegy  sef  Algiers,  Ceylon,  ac  y'mhlith 
3rr  Indiaid  yn  Georgia.  Erbyn  hyn  y 
maent  wedi  gyru  cenadon  braidd  i  bob 
gwlad.  Mae  yn  amlwg  nad  oes  un  ab- 
erth  yn  ormod  i*r  brodyr  da  hyn  i'w 
wneyd  er  dwyn  gwybodaeth  o*r  Ceid- 
wad  Mawr  i  aíael  y  miloedd  trueiniaid 
sydd  yn  meirw  yn  eu  truenusrwydd. 
Nid  yw  oerfel  na  gwres,  pa  mor  eithaf- 
ol  bynag,  yn  ormod  iddynt  i'wddy- 
oddef,  nac  yn  un  rhwystr  iddynt  i  gael 
cenadwr,  os  yn  galw  am  im.  Mae  gan- 
ddynt  eu  Zeisburgiaidy  eu  Nitschman- 
iaid,  eu  Rauchiaid,  Martíniaid,  a'u 
Schmidtiaid,  bob  amser  yn  barod  i'r 
caledi  mwysíf  er  cyflawnu  comisiwn  yr 
Aiglwydd  lesu^  Mae  gan  y  Mori^f- 
i^  heddyw  9$  o  or^foâd  cenadol  ^ 
ngwahanol  rapaAi  o'r  byd,  yq.  y  ibíSd  y 
nw  73>i7o  0  ddychweledigipij,  3?7  ^ 
genadon,  a  I1504  p  wahanol  gynorth^ 
wywyr.  M«^  36,47$  yn  yr  Ip^ia  Or^ 
l^ewínol*  319636  yn  Amieríc^  Ddeheool^ 


Digitized 


byGoogle 


94 


Hanesion  CartrefoL 


[Mehefin, 


10,819  jTí  Afirìca,  tra  mae  y  gweddill/ 
yr  hyn  sydd  dros  15,000,  yn  wasgai'ed- 
ig  yn  Australia,  mynyddoedd  lliibet, 
Mosquito,  Greenland,  Labrador,  Ind- 
íaid  Canada,  Kansas  a'r  Indian  Terri- 
tory.  Dyma  sydd  yn  syndod,  fod  gan- 
•ddynt  y  nifer  lluosog  uchod  ar  y  meus- 
ydd  cenadol,  tra  nad  yN  yr  eglwys  gar« 
tref  ond  prin  yn  rhifo  19,000  !  Bydd- 
ai  301  dda  genyf  fyned  dros  y  modd  y 
mae  can  Ueied  o  bobl  yn  gallu  cyflawnu 
^aith  cenadol  mor  fawr,  ond  nid  oes 
^ofod  i  hyny. 


HANESION  CARTREFOL. 


Cymanfa   y  Bedyddwyr   Cymreig 

GORLLEWINOL  I'r  MiSSISSIPPI. 

Cynaliwyd  y  Gymanfa  hon  eleni  gyd- 
ár  eglwys  yn  Bevier,  Mo.,  Mai  i — 3. 
Y  brodyr  fuont  yn  gwasanaethu  oedd- 
ynt,  y  Parchn.  J.  W.  Jones,  Clay  Co., 
lowa ;  W.  Eyans,  Red  Oak ;  B.  James, 
R.  M.  Bîchardson,  Dawn,  Mo. ;  a  Dr. 
Fred.  Evans  (Ednyfed),  yr  olaf  wedi  ei 
wahodd  i'n  gwasanaethu. 

Nos  Wener  cyn  y  Gymanfa  pregeth- 
wyd  yn  nghapel  y  Bedyddwyr  gan  y 
Parch.  R.  M.  Richardson,  ac  Evans, 
Red  Oak. 

Boreu  Sadwm,  am  10,  agorwyd  y 
gynadledd  trwy  ddarllen  a  gweddio 
gan  y  Parch.  B.  James.  Yna  aed  501 
mlaen  fel  y  canlyn  :  Ethol  swyddogion 
.am  y  flwyddyn  ddyfodol — ail-etholwyd 
y  Parch.  R.  M.  Richardson  yn  Gym- 
edrolwr ;  Thos.  D.  Evans,  Bevier,  yn 
Ysgrifenydd  ;  Joseph  A.  Lewis,  Dawn, 
yn  Drysorydd.  Yna,  wedi  darllen  lly- 
thyrau  oddiwrth  y  gwahanol  eglwysi, 
pasiwyd  y  penderfyniadau  canlynol : 

1.  Ein  bod  yn  rhoddi  croesawiad 
^resog  i  Dr.  Evans  yn  ein  plith,  ac  yn 
ei  anog  i  gymeryd  rhan  yn  y  gynad- 
ledd. 

2.  Ein  bod  yn  penodi  pwyllgor  i 
chwilio  i  mewn  i  ansawdd  cyfrifon  ac 
amgylchiadau  eglwys  Aspinwall,  Neb., 
y  brcHÌjrr  Rowland  Thomas,  Bevier ;  B. 
Price,  New  Cambria;  a  Joseph  A. 
Lewis,  Dawn,  i  fod  yn  bwyllgor. 

3.  Èin  bod  yn  anog  pob  eglwys  o 


fewn  y  cylch  i  wneyd  casgliad  bob  tri 
mis  tuag  at  g^oiorthwyo  i  ddwyn  treul- 
ion  y  Gymanfa. 

4.  Ein  bod  yn  gwneyd  cais  at  gy- 
hoeddwyr  Dyddiadur  y  Bedyddwyr 
Cymreig  yn  Nghymru,  am  adran  yn- 
ddo  at  wasanaeth  Bedyddwyr  Cymreig 
America. 

5.  Fod  y  Gymanfa  nesaf  i'w  chynal 
gyda'r  eglwys  )m  Clay  Co.,  lowa. 

6.  Darllen  y  papyr  parotoedig  gan  y 
Parch.  R.  M.  Bichardson,  ar  "Y  modd- 
ion  mii^af  eíTeithiol  i  barhau  a  chyn- 
yddu  egwyddorion  y  Bedyddwyr  yn  y 
gorllewin  i*r  Mississippi." 

7.  Ein  bod  yn  cyflwyno  ein  diolch- 
garwch  gwresocaf  i'r  brawd  R.  M, 
Richardson,  am  ei  bapyr  gorchestol,  ac 
yn  anog  i*w  gyhoeddi  yn  y  Wawr. 

8.  Fod  y  brawd  Thomas  D.  Evans  i 
gyfansoddi  papyr  ar  "Gariad  Brawd- 
ol,"  erbyn  y  Gymanfa  nesaf. 

9.  Ein  bod  yn  derbyn  adroddiad  y 
pwyllgor  ar  egíwys  Aspinwall,  ac  yn  eu 
rhyddhau. 

10.  Ein  bod  yn  cyflwyno  ein  diolch- 
garwch  gwresocaf  i'r  brawd  J.  T.  James, 
Aspinwall,  am  ei  rodd  werthfawr  o  gap- 
el  Penuel,  Aspinwall,  i  enwad  y  Bed- 
yddwjT. 

11.  Ein  bod  yn  anog  y  brawd  J.  T. 
James,  Aspinwall,  Neb.,  i  ymarfer  ei 
ddawn  fel  pregethwr. 

12.  Ein  bod  yn  cyflwyno  ein  diolch- 
garwch  gwresocaf  i'r  Parch.  Owen 
Griffith  (Giraldus)  am  ei  £fyddlondeb 
yn  parhau  i  ddwyn  allan  y  Wawr  ;  ac 
am  ei  ddoethineb  yn  cau  allan  o'i  chol- 
ofnau  bethau  annymunol,  megys  en- 
syniadau  personol,  yr  hyn  sydd  dra  nî- 
weidiol  i  achos  lesu  Grist ;  a'n  bod  yn 
ei  anog  i  barhau  yn  yr  un  cyfeiriad. 

13.  Fod  y  Gymanfa  hon  yn  yst>ried 
priodoldeb  mewn  cael  c^rfarfod  gyda'r 
brodyr  yn  Aspinwall  jm  y  dyfodol,  os 
amlygir  dymuniad  am  hyny. 

14.  Ein  bod  yn  anog  Ginüdus  ì  gy- 
hoeddi  hysbysiadau  a  manylion  am 
Eiriadur  Mathetes,  ac  ymgymeryd  at  ei 
werthu. 

15.  Ein  bod  yn  gohirio. 
Terfynwyd  trwy  weddi  gan  y  brawd 

Richardson. 

Boreu  Llun  cyfarfyddwyd  dracheûi 


Digitized 


býGoogle 


i88o.] 


Hanesion  CartrefoL 


95 


mewn  c^aiadledd,  ac  wedi  darllen  a 
gweddio,  pasiwyd  a  ganlyn  : 

i6.  Fod  y  brodyr  Rowland  Thomas, 
Bevier ;  B.  Price,  New  Cambria ;  ac 
Isaac  Jones,  Dawn,  i  fod  yn  bwyllgor  i 
oÊdu  am  íiiddion  arianol  y  Gymanfa. 

17.  £in  bod  yn  casglu  yn  y  gynadl- 
edd  hon. 

Yna  gohiriwyd,  i  gyfarfod  nesaf  gyd- 
a'r  eglwys  yn  Clay  Co.,  lowa.  Cafwyd 
cynadleddau  trefnus  a  heddychol,  ac 
arwydd  amlwg  fod  cariad  brawdol  yn 
teymasiL     Hir  y  parhao. 

Y   MODDION   CYHOEDDUS. 

Prydnawn  Sadwm,  am  2,  pregethwyd 
gan  y  brodyr  B.  James  a  Dr.  Evans 
(Ednyfed). 

Am  6,  gan  J.  W.  Jones,  Clay  Co.,  a 
Dr.  Evans. 

Boreu  Sul,  am  9,  c)maliwyd  cyfarfod 
gweddi  yn  nghapel  yr  AnnibynwjT 
Cymreig,  i  erfyn  am  wenau  yr  Arglwydd 
ar  y  Gymanfa.  Cafwyd  cyfarfod  gwlith- 
og  iawn. 

Am  2,  pregethodd  Richardson  a  Dr. 
Bvans,  yr  olaf  yn  Saesonaeg. 

Am  6,  J.  W.  Jones  a  Dr.  Evans. 

Brydnawn  Llun,  am  2,  pregethodd 
£vans,  Red  Oak,  a  Dr.  Evans. 

Am  7,  pregethodd  Richardson  a  Dr. 
Evans. 

Cafwyd  Cymanfa  ogoneddus ;  yr  yd- 
oedd  yx  hin  yn  ddymunol,  y  cynulleid- 


faoedd  yn  Uuosog,  y  brodyr  yn  eu  llawn 
hwyliau,  ac  i  goroni  y  cyfan  yr  oedd 
arwyddion  amlwg  fod  gwenan  yr  Ar- 
glwydd  ar  y  cyíaHòdydd.  Hyderwn  y 
teimlir  dylanwad  y  gwirioneddau  pwys- 
ig  a  draddodwyd,  trwy  yr  eglwysi.  Yr 
oedd  dysgwyliad  mawr  am  y  Gymanâi 
hon  3m  mhlith  yr  hoU  ardalyddion,  am 
fod  yr  enwog  Dr.  Evans  (Ednyfed),  i 
fod  yn  bresenol.  Ac  os  oedd  medd- 
yliau  uchel  am  dano  cyn  y  Gymanfìi, 
credwn  eu  bod  jci  llawer  uwch  yn  bres- 
enol,  wedi  ei  wrando;  tystiolaeth  gy- 
ffredinol  yr  ardal  yw,  na  chlywsant  y 
fath  bregethu  erioed.  Yn  wir,  y  mae 
yn  drêoi  i  gael  big  guns  o  fath  Richard- 
son  a'r  Dr.,  i  gyhoeddi  y  drefn  wrth- 
ym  yn  awr  ac  yn  y  man. 

Nos  Fawrth,  y  4ydd,  traddododd 
Dr.  Evans  ei  ddarlith  benigamp  ar 
"Grisiau  Llwyddiant,"  i  gynulleidfa 
luosog  iawn.  Profodd  y  Dr.  ei  fod 
nid  yn  unig  yn  bregethwr  galluog,  ond 
ei  fod  yn  ddarlithiwr  diguro.  Cyng- 
orem  bob  ardal  allo  fforddio  cael  y 
ddarh'th  hon,  î  fynu  ei  gwrando. 

Lled-awgrymodd  y  Dr.  y  buasai  yn 
ymweled  â  ni  eto  cyn  ei  ymadawiad  i'r 
Hen  Wlad.  Wedi  y  ddarlith  gof)modd 
y  Cadeirydd,  Thomas  Francis,  i*r  gyn- 
ulleidfa  wneyd  arwydd  trwy  godi  ar  eu 
traed,  os  oeddent  yn  awyddus  am  i'r 
Dr.  ymweled  â  ni  eto,  yr  hyn  a  wnaed 
yn  unfrydol.     Brysied  i  ddyfod. 


YSTADEGAETH    Y  GyMANFA. 


Eglwysi. 


Dawr,  Mo , 

New  Cambria,  Mo 

Bevier,  Mo 

Red  Oakj  lowa  . . 
Clay  Co,,  lowa  . . 


Gweìnidûg. 


R,  M,  Richardson 
S,  C.  Pierce 


Willîam  Evaiis 
J.  W.  JoDes .  - 


Ysgrifenydd. 


Thos.  J.  Owens 
Benj,  Prîce  . .  , . 

C.  Minshall 

SamL  D.  Jonea. 
Thos,  Evans  . .  * 


90 

42 
10 
29 


a 

D 


18 
65 

40 


Cyfanswm 7    6    8    6    3  193  123 

Yr  eiddoch,  Thomas  D.   Eyans,   Ysgrifenydd. 


Digitized 


byGoogle 


96 


HancHon   ÇartrefûL 


[Mehefin» 


Cymanfa  Bedyddwyr  Cymreig  Ef- 
ROG  Newydd. 

Cynelir  hon  eleni  gyda'r  eglwys  yn 
Freedom,  Cattaraugus,  N.  Y.,  i  ddech- 
reu  Meheíìn  i  yeg,  ac  i  barhau  dros  yr 
aofed.  Dysgwylir  i*r  gweinidogion  a'r 
cenadon  perthynol  i  eglwysi  y  Gyman- 
Êi  i  fod  yn  bresenol. 

Dechreuir  y  gynadledd  am  ii  o'r 
gloch,  boreu  dydd  Sadwrn,  y  içeg. 
Gyda'r  gweinidogion  sydd  yn  perth)ai 
i'r  GymanÊi  yr  ydym  yn  dysgwyl  cael 
gwasanaeth  y  Parchn.  Joseph  T.  Jones, 
Thomastown,  O.,  a  B.  Thomas,  Hyde 
Park,  Pa.  Dysgwyliwn  amser  d)rmun- 
ol,  a  hyderwn  y  bydd  i*r  Pen  Bugail 
fendithio  y  moddion  er  achubiaeth  en- 
eidiau  lawer.     Dros  yr  eglwys, 

D.  H.  Eyans,  Ysgr. 


Llythyr  Cymeradwyaethol, 

Cymanfa  y  Bedyddwyr  yn  Morganwg, 
Cymruy  at  Gymanfay  Bedyddwyr  yn 
Nwyreinbarth  Pa,,  America : 
Anwyl  Frodyr — Y  llinellau  hyn  sydd 
i*ch  hysbysu  fod  ein  hanwyl  frawd,  y 
Parch.  Jeremiah  Griffiths,  gynt  o'r 
Brithdir,  gerllaw  Merthyr,  yn  weinid- 
og  perthynol  i'r  Gymanfa  hon  ar  am- 
ser  ei  fynediad  oddiyma  yna.  Gan 
hyny  yr  ydym  yn  dymuno  amoch  ei 
dderbyn  fel  y  cyfryw  i*ch  Undeb  Cym- 
anfaol.  Yr  ydym  yn  dymuno  llwydd- 
iant  mawr  i  chwi  oU  gyda  chrefydd  ein 
Harglwydd  lesu  Grist.  Arwyddwyd 
dros  y  Gymanfa, 

Benj.  Eyans,  Ysgr. 
Neathy  Mawrth  i6,  1880. 


Danyille,  Pa. 

Bydded  hysbys  i  bawb  ag  a  fyddo  yví 
gohebu  a'r  eglwys  hon,  mai  nid  John 
E.  WiUiams  yw  yr  Ysgrííenydd  o  hyn 
allan,  ond  John  Owens  neu  William 
Rees,  am  fod  y  blaenaf  wedi  ein  gad- 
ael.     Dros  yr  eglwys —  Wm,.  J^ees. 


burgh,  i  gymeryd  ei  gofal  fel  bugail ; 
ac  y  mae  yntau  wedi  cydsynio  â'r  cais, 
ac  yn  dechreu  ar  ei  faes  llafur  newydd 
Mehefin  20,  1880.  Hyderwn  y  bydd 
ei  ddyfodiad  i*r  lle  hwn  jrn  fendith  i'r 
eglwys,  ac  yn  lles  cyffredmol  yn  yr  ar- 
dal  Y  mae  yma  le  i  weithio,  a  diam- 
heu  fod  yma  berlau  yn  guddiedig  yn  y 
llwch,  ac  eisiau  eu  dwyn  i'r  amlwg. — 
David  Mathews. 


Galwad  I  Weinidog. 
Y  mae  eglwys  y  Bedyddwyr  yn  Min- 
eral  Ridge,  O.,  wedi  rhòddi  galwad  i'r 
Paich.   Charles  JoneiSy  M-  A.,  0>al- 


BEDYDDIWYD— 

Yn  Church  Hill,  O.,  Sabboth,  EbriD 
i8,  cydgladdwyd  brawd  ieuanc  gyda 
Christ  yn  y  trochiad,  gan  y  Parch.  Jas» 
F.  Richards,  gweinidog. 

Pittstm,  wPä.— Sabboth,  Mawrth  31, 
1880,  cawsom  yr  hyfrydwch  o  weled  yr 
hybarch  Theophilus  Jones  yn  bedydd- 
ìo  un  chwaer  ar  ei  phroffes  o'i  ffydd  yn 
Mab  Duw.  Yr  oedd  y  gweinyddiad, 
yn  nghyda'r  ufudd-dod,  yn  ogoneddus. 
Hefyd,  adferwyd  dau  i  gymundeb  jrr 
eglwys.— ya^<?3  W,  Evans, 

Dawny  Mû.^Grcáwyf  mai  yn  yr 
Apocrypha  y  dywedir,  "  Cadarn  yw 
gwirionedd,  ac  a  orchfyga,"  ond  ymae 
mor  wirioneddol  ag  unrhyw  air  yn  y 
gyfrol  ysbrydoledig.  Profwyd  y  gwir" 
ionedd  uchod  yn  y  lle  hwn  yn  ddiw- 
eddar.  Mae  yma  Iwyddiant  parhaus 
ar  achos  yBedyddwyr;  mae  egwydd- 
orion  y  Testament  Newydd  yn  eniíl  tir 
yn  raddol,  ond  yn  dra  sicr,  yma ;  ac 
er  trymed  jt  erledigaeth,  a  chryfed  y 
gwrthwynebiadau,  Uwyddo  wna  yr  eg- 
wyddorion  dwyfol.  Ebrill  17,  1880, 
cawsom  y  pleser  o  weled  ein  gweinid- 
og,  y  Parch.  R.  M.  Bichardson,  yn 
claddu  gyda  Christ  yn  y  bedydd  bed- 
war  o  bersonau,  sef  gwr  a  gwraig,  ac 
un  ferch  iddynt,  yn  nghyda  gwr  ieuanc 
arall ;  ac  y  mae  yn  deilwng  o  sylw  fod 
y  gwr  a'r  wraig  uchod  wedi  bod  yp 
aelodau  dichjyn^dd,  ífyddlon,  a  chy- 
son  eu  proíTes  gyda'r  Metbodistiai^ 
Çalíinaidd  am  dros  ugain  iplynedd,  ^ 
bu  ef  yn  flaenor  doeth  a  gadluo|;  smi 
amrai  o'r  bl^myddau  yna.  Ond  301  ol 
ei  dystiolaeth  bersonol^  aeth  y  gwirìon- 
edd  yn  drech  nag  ef ;  àc  yr  oedd  ei  ar- 
gyhoie^diad  mor  dryíwyr  fel  nas  gallaì 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Hanesian  CartrefoL 


97 


oddef  y  syniad  fod  y  "  bedydd  bach" 
yn  gyílawûiad  o  orchymyn  Crist ;  ac 
felly  wedi  rayfyrio  y  pwnc  yn  drwyadl 
am  oddeutu  un-ar-ddeg  o  flynyddau, 
gadawodd  y  daenell,  a  daeth  yn  ufudd 
i'r  "dyfroedd  lawer,"  a  bedyddiwyd 
ef.  O  I  olwgddedwydd  oedd  ei  weled 
yn  y  dwfr.  Mae  dwy  eraiU  o  ferched 
yr  nchod  yn  aros  am  yr  un  fraint,  ac 
eraiU  wrth  y  drws.  Byddwn  vn  bed- 
yddio  eto,  '*  os  Duw  a*i  m^m,  *  Ebrill 
29.  "OArglwydd,  galw  eto,"  &c., 
yw  dymuniad — Canfymur  Crist 

Lansford,  Pa, — Dydd  y  bydd  cofio 
am  dano  gan  lawer,  yn  neiliduol  yr 
ymjçeiswyr,  oedd  y  Sul,  Ebrill  25,  1880. 
Cawsom  bregeth  ragorol  gan  ein  parch- 
os  fugail  am  10  y  boreu,  ar  GyfeiUgar- 
wch  Crist.  Y  testyn  oedd,  ''  ühwy- 
chwi  yw  fy  nghyfeillion  os  gwnewch 
pa  bethau  bynag  yr  wyf  yn  eu  gorchy- 
myn."  Yn  canlyn  yr  oedd  ysgol  Sab- 
bothol,  yr  hon  sydd  yn  rhifo  ar  gyfar- 
taledd  dros  gant,  yn  cael  eu  llywodr- 
aethu  gan  y  brawd  ieuanc  Danìel  Jones. 
Mae  clod  neillduol  yn  ddyledus  i'r 
brawd  hwn  am  ei  sel  a'i  fedr  dihafal  yn 
tori  allan  gynlluniau  teilwng  o'i  cario 
allan  i  weithrediad,  er  llwyddiant  yr 
hen  sefydliad  gogoneddus  o  eiddo  ein 
tadau.  Mae  rh)rw  wroldeb  neillduol 
a  phenderfyniad  yn  nodweddu  y  brawd 
Jones.  Nid  yw  rhwystrau  iddo  ef  ond 
anogaethan.  Mae  yn  wahanol  i  lawer 
o'i  gyfoedion ;  mae  ef  301  un  o*r  rhai 
hyny  a  aberthasant  bleserau  ieuenctyd, 
ac  a  newidiasant  deganau  gwag  y  llawr 
am  drysorau  sylweddol  a  diddarfod  y 
nef.  Mae'n  penderfynu  llesoli  cym- 
deithas,  a  rhoddi  blaenffi*wyth  ei  fywyd 
i  wasanaethu  ei  Arglwydd.  Mae  ei 
ddewisiad  i'r  swydd  gan  yr  ysgol  yn 
profi  ar  unwaith  ei  werth.  Mae  y 
Éerm  presenol  yn  dri  therm  iddo  i  was- 
anaethu  ei  gydgenedl. 

Yn  mlaen  yn  wir  y  mae  ei  nod, 
Ni  ildia  ddim  nes  cael  y  clod. 

Fe  dorodd  yr  ysgol  i  fyny  y  dydd  cry- 
bwylledig  am  dri  o'r  gloch,  er  mantais 
o  weled  ychwanegiad  o  frawd  a  dwy 
chwaer  at  ein  rhif,  y  rhai  ar  broífes  o'u 
ÍFydd  yn  Mab  Duw  a  drochwyd,  ac  a 
drosglwyddwyd  i  fynwes  yr  eglw^rs  fawr 


Gristiönogol,  yn  ngwydd  tyrfa  lupsog 
o  dd^oiion  parchus  yr  ardal.  Yraddyg- 
aaant  yn  weddaidd  trwy  yr  hoU  wasan- 
aeth.  Ni  chyflawnwyd  yr  ordinhad  o 
fedydd  yn  £wy  anrhydeddus  erioed. 
Nid  oedd  dim  ond  dystawrwydd  yn 
nodweddu  y  dorf — pob  peth  yn  fanteis- 
iol  i'r  gweinyddwr  i  fyned  trwy  ei  or- 
chwyl  pwysig.  Y  gweinyddwr  ydoedd 
D.  S.  Thomas,  ein  bugail  gofalus  a 
flfyddlon.  Eglurodd  o'r  Ysgrythyrau 
yn  syml  a  boneddigaeth,  heb  gyífwrdd 
gallem  feddwl,  â  theìmlad  tu  allan  i'r 
dull  trochyddol — profodd  yn  eglur  a 
meistrolgar  osodiad  yr  ordinhaâ,  a'i 
dull,  sef  trochi ;  ei  dyben,  sef  marw  i 
bechod,  a  chyfodi  i  fyny  i  fywyd  new- 
ydd.  Cafwyd  cyfarfod  rhagorol  yn  yr 
hwyr,  pregeth  dda,  Ysgrythyrol  a  dy- 
lanwadol.  Mae  golwg  hynod  o  lew- 
yrchus  ar  yr  eglwys  hon  ar  hyn  o  bryd, 
Duw  yn  cyflawni  ei  addewid,  "  Nis 
gadawaf  chwi  yn  amddifad,  ond  bydd- 
af  fel  mur  o  dân  o'ch  hamgylch."  Yr 
oedd  pawb  megys  wrth  eu  bodd.  Caf- 
wyd  gwledd  eneidiol  hefyd  yn  yr  hwyr, 
sef  cymundeb ;  ac  wedi  rhoddi  y  cyngí- 
orion  arferol  i'r  tri  a  nodwyd,  a  de- 
heulaw  cymdeithas  iddynt,  cawsant  ran 
o'r  wledd.  Gobeithio  nad  yw  yr  uch- 
od  ond  blaenfirwyth.  £in  gweddi  yw 
ar  i'n  bugail  fod  yn  oíferyn  yn  líaw 
Duw  er  dychwel  lluaws  eto  i  uíuddhati 
i  orchymynion  Duw.  Canwyd  amryw 
dônau  gan  gôr  yr  eglwys,  i'r  pwrpas, 
yn  cael  ei  arwain  gan  ein  medrus  gerdd- 
or  Griffith  Davies.  Yr  eiddoch  yn 
rhwymau  crefydd — Nathan. 


PRJODWYD— 

Yn  Bevier,  Mc,  Mawrth  20, 18S0,  yn  nhy 
mam  y  brìodasferch,  yn  ngwydd  Uu  mawr  o 
wahoddedigion,  gan  y  Parch.  Saml.  Cheshire 
Pierce,  Mr.  John  Davies,  gynt  o  Weathersfield, 
Ohio,  a  Miss  Jemima  Evans,  Bevier. 


BU  FäRW— 
ADGOF  AM  MRS.  THOMAS  OWENS, 

DINAS  ALLEGHKNY,  FA. 

Mìd  yw  ysgrif enydd  y  lUnelIau  hyn  yn  ed- 
myffwr  y  mân-gofiantau  ag  sydd  mor  fynyeh 
yuTlenwi  goM  gwerthfawr  ein  cyfnodolion 
misol,  ac  yti  trethu  mor  drwm  'amynedd  a 


Digitized 


byGoogle 


9« 


Hanesian  CartrefoL 


[Mehefin, 


diwaeth  y  darllenydd.  Credwn  yn  bender- 
fynol  na  ddylai  banetion  mawr  am  ddynioo 
l^cbain  gael  enw  na  lle  yn  ein  papyran  cref- 
yddol.  Y  mae  ynom  gryn  ofn  fod  liawer  iawn 
o  anwireddaa  yn  cael  eu  hadrodd  yn  ein  cof- 
iantau,  megys  ag  y  gwneir  mor  fynych  ar  ein 
ceryg  beddau.  Yn  wir,  nid  oes  a  all  eln  cym- 
odi  ft  pbethau  o  fath  yr  uchod  ond  presenoldeb 
talent  ddysglaer  yn  yr  ysgrìfenydd.  Y  mae 
rhai  dynion  mor  fedrus,  mor  ddeniadol,  ac 
mor  ddylanwadol  yn  eo  hysgrìfaa,  fel  nas 
medrwn  ar  un  cyfríf  ymatal  rhag  cymeryd  ein 
twyno  ganddynt. 

Ni  raid  dweyd  wrth  y  darllenydd  mai  nid 
medr  yr  ysgrifenydd  presenol,  ond  mai  gwir 
deilyngdod  yn  nghymeríad  Mrs.  Owens,  sydd 
yn  galw  am  enw  a  lle  yn  ngholofnau  y  Wawr. 

Adroddir  hanes  príf  ddygwyddiadau  ei  byw- 
yd  ar  fyr-eiriau,  feí  y  canlyn  :  Ganwyd  hi  301 
Rhymney,  D.  C.,  yn  y  fl.  1813.  Merch  yd- 
oedd  i  Lewis  Twmi ;  yr  oedd  hefyd  yn  chwaer 
i*r  bardd  Gwilym  Craig-Tylan,  ac  i  Mrs.  Ev- 
ans,  PuädUrs*  lArms,  Rhymney.  Tmunodd 
ein  chwaer  ft  chrefydd  yn  yr  un  Ue ;  a'r  Parch. 
Morgan  James  oedd  y  gweinidog  a  gafodd  yr 
anrhydedd  o*i  harwain  at  Grist.  Efe  oedd  yr 
nn  a*i  bedyddiodd  hi.  Cymerodd  yr  amgylch- 
iadac  pwysig  hyn  le  ryw  bryd  yn  nghoiff  y  fl. 
1^37-  ^^  mhen  dwy  flynedd  wedi  hyn  ymun- 
odd  mewn  glftn  bríodas  ft  dyn  ieuanc  addawol, 
dirodres,  a  phenderfynol,  oV  enw  Thomas  J. 
Owens.  Yr  oedd  Mr.  Owens  yn  wreiddiol  o'r 
Ferwig,  Ceredigion. 

Daäi  y  ddau  ieoainc  i*r  penderfyniad  yn  y 
flwyddyn  1S42,  i  ymfudo  i*r  byd  gorllewinol 
hwn.  Daethant  drosodd  yn  llwydidianus,  ac 
ymsefydlasant  yn  y  ddinas  fawr  hon,  PÍtts- 
bargfa.  Wedi  cyrhaedd  eu  cartref  newydd,  ni 
oedasant,  fel  y  gwna  liawer  eraiU,  i  arddel  eu 
perthynas  â  Mab  Duw.  Taflasant  ea  coelbren 
yn  hen  eg\wys  Fedyddiedig  Heol  Chatbam. 
Gwirasant  gynwysiad  eu  llythyrau  gollyngdod. 
Cynwysai  yr  wyth  mlynedd  a  drealiasant  yn  yr 
M^lwys  brawfion  amlwg  en  bod  yn  aelodau 
wfáÁtm,  a  bod  eu  hymadawiad  â  Chymtü  yn 
golled  i'r  frawdoliaeth  yn  Rhymney.  Y  mae 
amom  lawer  o  ofn  fod  nifer  gwaradwyddas  o'n 
Ilythyrau  goUyngdod  yn  mhell  o  gynwys  gwir 
gymeriad  y  dygiedyddion.  Y  maent  (y  Ilyth- 
ÿrau)  feUy  yn  ngolwg  eu  meddianwyr ;  ac  o 
hen^dd  hjmy  a  phethau  eraiU  ni  chyflwynir 
hwy  i  unrhyw  eglwys— y  llythyr  ar  goll,  a'r 
dynedydd  ar  ddSberod  I 

X  n  y  fl.  1850  teimlodd  ein  brawd  a'n  chwaer 
ar  eu  calon  awydd  t  dalu  ymweliad  ft  gwlad 
en  tadau.  Treuliasant  yno  wyth  mis  mewn 
gwir  fwynhad  o  gymdeithas  eu  perthynasau,  a 
chyfeUIion  crefyddol  boreu  ea  hoes.  Pan  ddy- 
chwelasant,  ymsefydlasant  drachefn  yn  Pitts- 
burgh ;  buont  yma  am  rai  bWnyddau  cyn  eu 
mynediad  i  jrmgartrefa  ar  eu  murm,  yn  Racoon 
Township,  swydd  Gallia,  O.  Yn  y  fl.  1863, 
tybient  mai  gweU  oedd  iddynt  ddychwelyd,  ac 
ymsefydlu  yn  Ninas  AUegheny,  Pa.  Yn  fuan 
wedi  eu  dychweliad  cymerwyd  Mr.  Owens  yn 


glaf,  ac  ar  yr  aäeg  hon  ymwelwyd  ag  ef  gan 
L>r.  Bell,  gweinidog  Bedyddiedi|;  eglwys  &ib- 
dasky  Street.  Cafodd  y  gweinidog  allan  yn 
dra  buan  fod  Mr.  a  Mrs.  Owens  yn  proffesu  yr 
an  fiydd  ag  yntau,  a  mawr  oedd  y  dylanwad  a 
ddefnyddiodd  i'w  henill  i  fod  yn  aelodau  o*Ì 
eglwys  ef,  a  buont  yn  aelodau  o'r  eglwys  hon 
hyd  nes  y  ffurfiwyd  cangen-eglwys  yn  Heol 
Nixoa.  Porthwyd  hwy  a'r  gwir  fara  yn  ystod 
eu  harosiad  gyda  y  Saeson,  gan  y  brodyr  Dr. 
Bell,  yn  Heoi  Sandaslcy,  a  chan  A.  G.  Kirk, 
J.  P.  HaU,  ac  yn  ddiweddaf  gan  J.  S.  Huston, 
yn  Nixon.  Cafodd  y  brawd  a'r  chwaer  groet- 
aw  mawr  ar  eu  derbjmtad  i'r  eglwysi  hyn,  ac  ni 
raid  d^rwedyd  fòd  eu  cymeríad  moesol  ucbel 
yn  enill  sylw  a  chydymdeimlad  yn  eu  traliod 
mawr  diweddaf.  Tua  dwy  flynedd  yn  olteim- 
lasant  rrw  awydd  i  aU«ymano  a'r  Cymiy  yn  y 
ddinas  hon.  Mae  hyn  dipyn  yn  rhyfedd  pao 
yr  ystyríom  fod  sefyllfa  pethau  crefyddol  ar  y 
pryd  yn  mhlith  y  Bedyddwyr  yn  dra  annymun- 
ol.  Ond  ymddengys  fod  serch  at  yr  hen  gen- 
edl  a'r  achos  yn  gaílu  gorthrechu  rhwystrau,  y 
tro  hwn  fel  Ilawer  gwaith  yn  flaenorol  i  hyny. 
Dylem  ddywedyd  yn  y  Ue  hwn  fod  eu  haelod- 
aeth  wedi  bod,  parth  ffyddlondeb,  gweithgar- 
wchy  a  haelioni,  ]m  gyfartal  i'r  goreuon  o'r  ael- 
odau,  ac  yn  tra  rhagorí  ar  lawer  an  sydd  yn 
fwy  ei  swn.  Buont  yn  aelodau  yn  mhUth  y 
Cymry  am  agos  i  ddwy  flynedd.  Ymddengys 
fod  rhjrw  swyn  Gymreig  wedi  cael  gafael  yn- 
ddynt,  canys  yr  oeddynt  yn  holiol  gaitrefol  yn 
mhiith  y  Saeson,  paith  iaith  ac  arferion  eg- 
Iwysig.  Efallai  fod  addfedrwydd  blynyddau 
yn  fwy  cydnaws  ag  addoli  yn  iaith  eu  rhieni, 
gan  nad  beth  fu  yr  achos.  Bu  farw  Mrs.  Ow- 
ens  pan  yn  aelod  o'r  hen  eglwys  Gymreig  yn 
PitUburgh. 

Pân  yn  gwynebu  ar  ddechreu  y  flwyddyn 
hon,  ac  yn  teinüo  fod  yr  hen  flwyddyn  1879 
wedi  ei  gadael,  ymddangosai  ei  phabell  fel  yn 
gwanychu,  ood  nid  i'r  graddau  ag  i  berì  ofia 
i'w  phríod  a'i  hanwyl  ferch ;  yn  wir,  nid  oedd 
hi  na  neb  o'i  chydnabod  wedi  meddwl  am  eil- 
iad  fod  dydd  ei  harwyl  mor  agos.  Ymddang- 
osai  f  el  yn  suddo  yn  gyflym  yr  wythnos  gyntaf 
o'r  flwyddyn.  Dywedai,  «•  Mor  dda  genyf  fy 
mod  wedi  meddwl  am  grefydd  cyn  dyfod  i*r 
amgylchiad  hwn ;  y  mae  y  poen  sydd  amaf  yn 
ddigon  i  mtyn  awr.'*  Ar  adeg  araU  dywedaî^ 
«<  O,  pa  fodd  y  gaUaf  adael  Thomas  ?— ▼  mae 
yn  galed  iawn  i  dorí  jrr  undeb."  "  Pa  beth  a 
olygwch  os  yw  Duw  yn  torí  yr  undeb  ?"  **Of. 
ie,  mae  yn  ddigon  gwir,  rhaid  ymostwng ;  nid 
oes  un  Uesftd  i  ni  os  gwrthryfeiwn,  os  gwrtb- 
wynebwn  yn  erbyn  ei  ewylijrs  ef. "  Y  Sabbotb 
cyn  ei  hymadawiad,  dywedai  wrth  Lena,  y 
forwyn,  **  Yr  wyf  yn  myntá  i  farw  y  tro  hwn.'*' 
Cawsai  rfw  fath  o  hysbYsrwydd  o'i  hymadaw- 
lad,  ac  o'i  gwir  ddiogefwch,  yn  ol  tystiolaetk 
ei  phríod.  "  Yr  wyf  wedi  bod  yn  Lawrence> 
viUe"  (cartref  ei  merch).  **0»  felly,"  ebai 
Mr  Oweas,  *«  daw  y  ferch  yma."  ««  Wn  i 
ddim  am  hyay«"  ebai  hi,  ««  yr  oeää  yna  tm  «r- 
all  he/yä.**     Oddiwrth  hyn  ac  ymadroddioD 


Digitized 


byGoogle 


i88c.] 


Hanesian  CartrefoL 


CraiiU  tybir  yn  gryf  fod  ei  heiudd  yn  ûghym- 
deîthas  ei  Gwaredwr,  yn  mhell  cyn  ei  hym- 
ddatodiad.  Yn  foan  yr  oedd  y  ferch  yn  brc«- 
enol,  ond  ni  wnaeth  y  fam  un  sylw  o  hpni. 
Ychydig  cyn  cyrhaedd  y  terfyn,  canodd  mewn 
modd  dealladwy  yr  emyn  Seisonig, 

«*  Jesns.  lover  of  my  soul,**  &c. 

"  Yes,"  ebai  hi,  *«  trust  him ;  I  feel  that  he  ful 
fils  every  promise  in  that  hymn." 

Ond  ar  y  6ed  o  lonawr,  1880,  cauodd  ei 
llygaid  ar  y  byd  hwn  a'i  anmheiffeithrwydd. 
Ni  fnasai  yn  glaf  ond  ychydig  gydag  wythnos. 
Y  dydd  lan  cánlynol  daeth  tyrfa  fawr  o*i  chyd- 
nabyddion  crefyddol,  ac  o'i  chyfeillion,  Cymry 
a  Saeson,  i'w  hebrwng  i  dy  ei  hir  gartrd'. 
'*  Hebrwng  ei  gweddillion"  ddylasem  ddweyd, 
canys  ^rr  oedd  hi,  ei  hunan,  wedi  esgyn  o*r 
babell,  ac  ymgartrefu  gyda  yr  Arglwydd. 

Gwásanaethwyd  ar  yr  amgylchiad  gan  y 
brodyr  filaine  (cefhder  y  Seneddwrì  a  Chap- 
man,  gweinidogion  Bedyddiedigyn  Pittsburgh. 
Yr  oâd  amgylchiad  mawr  a  phwysigwedi 
galw  ymaith  y  gweinidog  Cymreig  ar  adeg 
marwolaeth  ac  angladd  y  chwaer  rìnweddol 
hon.  Teimlai  y  teuln  ac  yntau  yn  fawr  o  her- 
wydd  yr  anfiawd.  Bwríedir  codi  bedd  faen 
hardd  i  nodi  ei  gorweddfan  yn  mynwent  hardd 
Allegheny,  mor  fuan  ag  y  byddo  modd. 

Y  mae  rhagluniaeth  Duw  a  diwydrwydd 
wedi  codi  y  teulu  hwn  i  sefylifa  o  olud  a  chy- 
sur.  Y  mae  Mr.  Owens  dan  yr  amgylchiadau 
yn  myned  i  breswylio  at  ei  ferch  a'i  fab-yn- 
nghyéraith.  Yn  ddiau  nid  oes  ond  ychydig 
mor  ffbdus  yn  nghanol,  ac  ar  oi  myned  trwy 
drallodion  bywyd,  a  Mr.  Owens.  Y  mae  gan- 
ddo  ef  y  cysur  nesaf  at  dddo  ei  gartref  ei 
hnn,  i'w  gad  yn  mhreswylfod  ei  unig  a'i  an- 
wyl  ferch.  Y  mae  hithau  yn  ofhi  Dnw,  ac  yn 
ccrdded  Ilwybrau  ffydd  ei  rhieni  er  pan  jm  15 
mlwydd  oed.  Y  mae  iddi  bump  o  bumt,  ac  y 
mae  Mr.  Leoffler,  ei  phríod,  mewn  galwedig* 
aeth  Iwyddianus  yn  y  ddinas  hon.  Ychydig  o 
Gymry  mewn  nifer  a  fuasent  mor  Ilwyddianus 
aV  tenln  hwn.  A  diau  fod  y  ferch,  yn  nghyd 
a'i  phUnt»  yn  ddyledus  i'r  fam  sydd  yn  awr  jrn 
y  prídd,  yn  nghyd  a'i  thad,  am  en  sefyUfin,  «i 
cymeríad,  a'n  gobaith  yn  y  dyfodol ;  canys  yr 
oedd  gwrthddrych  y  nodiadau  hyn  yn  Grístìon 
dirodres,  yn  wraig  gariadus  a  ffyddlon,  yn  ogys- 
tal  a  mam  anwyl  a  goftüns. 

Yr  oedd  ei  haelodaeth  yn  eglwys  lesu  Grist 
yn  golygu  yn  ei  golwg  hi  a'i  chydnabod  ei  bod 
yn  caru  Duw  a'i  waith  yn  fwy  na  dim  arall. 
Yn  wir,  yr  oedd  ei  hargyhoeddiad  yn  ddwfìi, 
d  hymddiríed  yn  yr  Arglwydd  yn  sefydlog  a 
dî-ofn.  Teimlai  ei  bod  yn  proffesu  crefydd  a 
dnwioldeb ;  ond  nid  oedd  un  amser,  dan  un 
amgylchtad,  yn  caddio  ei  pherthynas  â  Mab 
Dttw,  o  herwydd  ei  bod  yn  ofni  y  gallai  ei 
hanmherffeithrwydd  greu  amheuaeth  yn  medd- 
wl  na  chalon  neb  o'r  posiblrwydd  ei  bod  yn 
ddyeithr  i  ddylanwadau  yr  Ysbryd  Glan.  Tyst- 
ia  llawer  o'i  chydnabod  d  bod  yn  hynod  rydd 


99 

oddiwrth  anmherffeithderau  cyffredin  plant 
Duw.  Yr  oedd  yn  Gristion  deallns,  glqyw  a 
.phrofiadol. 

Yr  oedd  wedi  bod  yn  hapus  yn  d  chysyllt-^ 
iadau  teuluaidd  ;  nid  yn  untg  yr  oedd  eu  prí- 
odas  yn  awgrymu  undeb  mewn  pethau  daearol, 
ond  heíyd  undeb  ysbryd  a  thuedd  o  nodwedd 
foesoluchel— cyd^ldarllenent,  cyd-fyfyríent  air 
Duw,  a  daethant  yo  nghyd  i  dy  Dduw  cyhyd 
ag  y  caniatai  ei  hiechyd  iddi  wneyd  hyny  ;  ac 
yn  awr,  y  mae  yr  hwn  sydd  yn  unig  mewn  teu- 
lu  yn  rhodio  y  Uwybr  wrtho  d  hun,  ac  eto  nid 
wrtho  d  hun,  canys  y  mae  yntau  yn  credu  d 
fod  yn  llaw  Duw. 

Hynodid  etn  chwaer  hefyd  gan  y  didwylledd 
mwyaf  diamheuol  a  chyhoeddns.  Nid  yw  y 
gras  neu  y  rhinwedd  hwn  yn  anghyfiBredin  yn 
mhlant  Duw ;  ond  y  mae  yr  hyn  sydd  yn  wrth- 
gyferbyniol  iddo  yn  hynodi  y  dyn  cyfrwys* 
ddrwfc,  rhagrithiol  a  chelwyddog.  Ni  chym» 
erasai  y  wraig  hon  y  byd  cyfan  am  wneyd  ni- 
wed  i,  na  chyhuddo  neb  tu  ol  i'w  gefn.  O» 
dygwyddai  anghytuno  parth  bam  neu  weith- 
red  â  rhy  w  un  yn  yr  eglwys,  buasai  yn  achub 
y  cyfleusdra  cyntaf,  mewn  modd  brawdol  a 
theg,  i  gael  y  bai  wedi  ei  symud,  a'r  drwg 
wedi  ei  ladd.  Yr  oedd  yn  casáu  yr  athrodwr 
cadnoaidd.  Yn  wir  y  mae  Duw,  a'i  wir  blant 
3m  mhob  man  ac  yn  mhob  oes,  yn  casftu  y  cd- 
lofruddion  sydd  weithian  yn  ymwthio  i  eglwys 
y  Duw  byw.  Nid  oedd  ganddi  hi  un  teent  r 
yr  oedd  yn  by w  yn  y  goleuni,  a  gellir  dy weyd 
gyda  yr  unrhyw  sicrwydd  fod  d  phríod  rta* 
llodus  yn  meddu  ar  yr  un  nodwedd. 

Yr  oedd  d  phrofiad  addfed  o  grefydd  lesn 
Gríst  wedi  d  pharotoi  gogyfer  a'r  amgylchiad 
mawr  oedd  yn  ei  ymyl— ymadael  a'r  byd  hwn. 
Y  Sabboth  cyn  d  hymadawiad,  dywedodd  wrth 
Lena,  morwyn  d  merch,  "  Nid  oes  amaf  ofa 
marw."  Yn  wir,  ymddangosai  yn  mhell  cyn 
ei  hyinadaMriad  fod  caríad  Duw  yn  lesn  Grist 
wedi  gym  allan  ofn  o'i  henaid.  Ugain  mynyd 
cyn  d  marw,  gofynodd  d  phríod  iddi,  a  oedd 
hi  mewn  poen  ?  Dywedodd,  "  Nac  ydwyf,  ac 
nid  oes  amaf  ofn  marw — nid  oes  araaf  olb 
marw !"  Fel  hyn  yr  ehedodd  ymaith  ei  hys- 
bryd  cyfiawn  at  yr  hwn  a'i  prynasai  ft»i  waed. 

A.  J.  M. 

,  MK.  DAVID  A.  EVANS. 

Hydref  26,  1879,  yn  Pittston,  Pa.,  o'r  dolur 
poenns  y  typhoiä/€ver,  bu  farw  David  .1.  Ev- 
ans,  yn  24  mlwydd  oed.  Mab  ydoedd  i  David 
a  Mary  D.  Evans.  Cafodd  gystudd  trwm  am 
tua  phedair  wythnos,  ond  dyoddefodd  y  cyfan 
yn  aawel,  gan  gwbl  ymorphwys  ar  yr  lesu,  i'r 
hwn  yr  oedd  wedî  rhoddi  gofal  ei  enaid  er  yn 
ieuanc,  canys  cafodd  David  y  fraînt  o  wneuth- 
ur  proffes  dda  o'i  ffydd  yn  Mab  Daw  tua 
chwe'  mlynedd  yn  ol,  pryd  y  bedyddiwyd  ef 
gan  y  Parch.  H.  C.  Parry  {Cefni),  ond  Dr. 
Parry  yn  awr,  a  chadwodd  ei  flydd  hyd  nes 
cymerodd  yr  lesu  of  oddiwrth  ei  waith  i  wisgo 
y  goron  oedd  yn  nghadw  iddo  gan  ei  Brynwr. 


Digitized 


byGoogle 


lOO 


Hanesian  CartrefoL 


[Mehefin, 


Yr  oedd  yr  ymadawedig  yn  un  o  ddeiiiaid 
fiyddlon  yr  Ysgol  Sul,  yn  ngbyd  a  hoU  foddion 
gras,  can  belled  ag  yr  oedd  jm  ei  allu.  Teg 
yw  dyweyd,  yr  oedd  ein  hanwyl  frawd  yn  dy- 
oddef  liawer  oddiwrth  wendid  corphorol.  Ër 
mai  byr  fu  ei  yrfa  ddaearol,  dyoddefodd  lawer 
gan  effeithiau  afiechyd,  fel  i' w  analluogi  i  ddyfod 
î  fyny  gyda'rbrodyri  gynuUeidfa  y  saint  yn  nhy 
yr  Àrglwydd ;  eto  credwn  fod  ei  galon  yn  gy- 
wir  gyda  deddfwr  Israel,  ar  yr  hwn  y  pwysai 
yn  dawel  yn  awr  gyfyng  angau. 

Dydd  Mercher  canlynol,  ymgasglodd  tyrfa 
luosog  i  hebrwng  ei  weddiUion  i  dy  ea  hir  gar« 
tref,  pryd  y  gweinyddwyd  yn  y  ty  ac  yn  y  cap- 
el  yn  efieithiol  iawn  gan  yr  hybarch  David 
Rees  Jones,  Piymouth ;  yna  aethpwyd  yn  or- 
ymdaith  fawreddog  tua  chladdfa  yr  Odyddion, 
lle  y  rhoddwyd  gweddillion  marwol  ein  han- 
wyl  frawd  i  orphwys  hyd  foreu  caniad  yr  ud- 
gom  diweddaf.  Gadawodd  dad  a  mam,  brod- 
yr,  a  Iln  mawr  o  berthynasau,  i  alaru  ar  ei  ol. 

Daeth  ei  rieni  i'r  wlad  hon  ryw  25  mlynedd 
yn  ol  o  Rhymney,  D  C,  ac  ymsefydlasant  yn 
Pittston,  Ile  y  ganwyd  yr  ymadawedig,  a  gellir 
dywedyd  na  arbedwyd  dim  ag  oedd  yn  lx»ibl 
gan  ei  rieni  er  ceisio  adferyd  iechyd  eu  han- 
wyl  DaYÌd,  ond  y  cyfan  yn  ofer.  Felly,  anwyl 
rieni,  ymgysurwch  ac  ymdawelwch,gan  y  cred- 
im  fod  eich  anwylyd  heddyw  yn  gwisgo  y  gor* 
ott  oedd  yn  nghadw  iddo  gan  ei  Geidwad  cyn 
ieiliad  y  l^d  JACOB  W.  Eyans. 

MR,   ISAAC  H.  JAMBS. 

Mawrth  16, 1880,  yn  Arcade,  Wyoming,  N. 
Y.,  Mr.  Isaac  H.  James,  jm  58  mlwydd,  6  mis 
a  21  niwmod  oed.  Ganwyd  gwrthddiych  y 
sylwadau  hyn  yn  Berllandeg,  Sir  Benfro»  D. 
C,  Awst  25,  182 1.  Ymanodd  ag  achoa  Crist 
pan  yn  dra  ieoanc.  Bedyddiwyd  ef  yn  Ffyn- 
on,  ger  Narberth.  Yn  y  flwyddyn  1846,  ym- 
iinodd  mewn  glân  briodas  â  Miss  Ann  Rees, 
yr  hon  sydd  yn  awr  wedi  ei  gadael  yn  weddw. 
Bnont  îfff  ar  dyddyn  Berllandeg  hyd  nes  idd- 
ynt  symnd  i'r  wlad  hon.  Yn  y  flwyddyn  1856 
ymfudodd  ein  hanwyl  frawd  ymadawedig  gyda 
ei  deulu  i  Ameríca»  a  sefydlasant  ya  Freedom, 
Cattarangns,  N.  Y ,  ac  yn  y  cylchoedd  hyn  r 
maent  wedi  byw  oddiar  hyny  hyd  yn  bresenoí. 
Cafodd  ein  brawd  ei  gymeryd  ymaith  yn  hoUol 
sydyn  a  dirybudd.  Tua  chíuiol  dydd  un  diwr- 
iiod  aeth  aUan  i'r  ysgnbor  i  gyflawni  rhyw  or- 
chwyl,  a  bu  farw  yn  y  £ui,  heb  fod  neb  yn  agoa 
ato  ar  y  pryd !  Ychydig  cyn  hyny,  yr  oedd  wedi 
gorchymyn  i'w  fab  fyned  i'r  ty  i  ymofyn  rhyw 
beth  ;  a  thra  y  bu  ef  yn  gwneuthur  hyny,  yn 
nghyd  a  rhyw  orchwyl  bychan  arall,  cafodd 
lOlan,  er  ei  fawr  syndod,  yr  hyn  oedd  braîdd 
yn  anghredadwy  pmddo  ar  y  p^d,  ond  er  gal- 
ar  a  brofwyd  yn  wirionedd,  fod  ei  anwyl  dad 
yn  hoUol  fturw.  Archwiliwyd  v  corph,  a  chaf- 
wydfldlan  mai  ]rr  achos  o'i  farwofaeth  oedd 
rhwygiad  y  galon  {pipHom  oftke  Heart),  Yr 
oedd  Mr.  James  Tn  un  o'r  dynion  mwyaf 
parchus  yn  y  gymydogaeth,  a  hyny  gan  bawb 


a'i  hadwaenai.  Yr  oedd  yn  ddyn  meddylgar 
a  gwybodus  iawn,  yn  enwedig  yn  yr  Ysgryth- 
yrau.  Y  Beibl  oedd  prìf  Iyfr  ei  efrydiaeth ;  yr 
oedd  yn  fyfyriwr  djrfal  a  chyson  ynddo  ;  tyn- 
odd  berlau  tragywyadol  eu  parhad  i*w  enaid 
aUan  o  fwnglawdd  y  Gair  dwyfol. 

Fel  dyn,  yr  oedd  yn  blaen  a  dirodres ;  fel 
cymydog,  yr  oedd  yn  garedig  a  chymwynas- 
gar ;  ac  fel  Crìstion,  yr  oedd  yn  ddidwrw,  ond 
yn  Ilawn  gweithgarwch.  Bydd  yn  anhawdd 
cael  neb  i  lanw  ei  le  fel  athraw  jm  yr  Ysgol 
Sul.  Yr  oedd  ja  enwog  am  ei  letygarwch — 
rhoddodd  ganoedd  o  brydiau  o  fwyd  i'r  rhai  a 
alwent  yn  ei  dy,  ac  nid  ychydig  oedd  y  cyf- 
ryw,  gyda  gwén  a  sirioldeb  ar  ei  wyneb.  Ond 
rhaid  i'r  rhai  Uuosog  mewn  rhinweddau,  fel 
eraiU,  syrthio  i  ddwylaw  oeríon  angau. 

(iadawodd  ein  brawd  weddw  alaras  a  phamp 
o  blant,  tair  merch  a  dau  fab,  ar  ol  yn  myd  y 
galar.  Yr  oedd  ganddo  hefyd  un  chwaer,  sdf 
Mrs.  David  Morrís,  g]mt  o  Mineral  Ridge,  O. 
Cafodd  angladd  Iluosog  a  pharchus.  Gosod- 
wyd  yr  hjm  oedd  farwol  o  hono  yn  mynwent 
Ebenezer,  Freedom.  Gweînyddwyd  gan  yr 
ysgrifenydd.  **  Am  hyny  byddwch  chwithan 
bojod,  canys  yn  yr  awr  ni  thybioch  y  daw  Mab 
y  dyn."  W.  M.  Eyans. 

MKS.  SLBNOR  PRICS 

Mawrth  21,  1880,  p  Upper  Lehigh,  Pa.,  vn 
21  ml.y  9  mis  ac  20  niwmod  oed,  ar  ol  ychydig 
oríau  o  gystudd  trwm,  sef  yýtterperal  cammU 
siûMs,  bu  farw  Elenor  Príce,  príod  Thos.  Príce. 
Merch  ydoedd  i  Dayid  P.  Davies  a'i  bríod,o'r 
Ue  hwn.  Ganwyd  hi  yn  Bryn  Mawr,  Sir  Frych- 
einiog,  D.  C  Pan  oedd  ond  babsín,  daeth  y 
teulu  i'r  wlad  hon.  Bu  ei  mam  farw  pan  oedd 
hi  ond  5  ml.  oed,  ond  cafodd  fam  dyner  a  gof- 
alus  trwy  afl  bríodas  ei  thad.  Pan  oedd  yn  l^e^ 
oed,  bedyddiwyd  hi  gan  y  P^ch.  A.  J.  Morton, 
a  chafodd  y  fraint  o  ddal  ei  gafael  hyd  angauy 
ac  mae  genym  le  cryf  i  obeithio  iddi  dderbyn 
coron  y  bywyd. 

Yr  oedd  wedi  bod  dan  fy  ngofal  tadol  am  21 
mlynedd,  a  gidlaf  dystio  ei  bod  jm  deilwng  o 
efelychiad  yn  mhob  cysyUiad  â'r  tenlu,  ac  â 
chrefydd  Crist — yn  yagolores  wych,  ac  yn  gan- 
tores  o  chwaeth  a  gallu.  Gwyr  Gol.  y  Wawk. 
ychydig  am  dani  yn  y  cyfeiríad  yna.  Yr  oedd 
yn  barchus  gan  ei  chydnabod  yn  mhob  man,  a 
chafwyd  prawf  amlwg  o  hyny  yn  oriau  ei^chys- 
tudd  chwerw  a  phoenus,  ac  yn  neiUduordydd 
ei  chladdedtgaeîh,  sef  y  23ain.  Cafodd  gladd- 
edigaeth  parchus.  Gweinyddwyd  yn  y  ty,  yn 
y  capel  ac  ar  lan  y  bedd,  gan  y  Parch.  D.  Rhot- 
Iyn  Davies,  Drifton.  Teimlwh  yn  ddiolchgar 
i  Gymry  caredig  Drifton  am  eu  parch'  i'n  han- 
wyl  EUen.  Gulaswn  ddyweyd  Ilawer  am  ei 
rÛnweddau,  ond  gan  mai  fy  merch  fy  hunan 
ydoedd,  ymataUaf  Boed  heddwch  i'w  Uwch 
hyd  foreu  yr  adgyfodiad. 

Ei  thad  galarus, 

D.  Pantfbnwk  Daviks. 


Digitized 


byGoogle 


Y   WAWR. 


Cyf.  V.] 


GORPHENAF,    1880. 


[Rhu».  4. 


lesn  Grist  yw  y  Deddfroddwr,  ac  efe  hefyd  yw  y  Bamwr ;  ymostynewn  ninau  iddo  yn  ei 
hon  osodiadan ;  mae  eì  leferydd  yn  dadsain  megys  o  entrych  y  nefoedd,  "  Rhoddwyd  i  in 

BOB  AWDURDOD  YN  Y  NSP  AC   AR  Y  DDAEAR.'*— ^//if  JBvam,  D.  2?.,  Cejn  MaWT, 


ADGOFION  AH  CYNDDELW. 


GAN  CADWGAN   FARDD. 


Yn  mis  Chwefror  diweddaf  anfonais 
y^f  fechan  i*r  Wawr,  dan  y  peniad, 
"  Barddoniaeth  Cynddelw,  &c.,''  gan 
addaw  yn  yr  ysgrif  hono,  anfon  ysgrif 
arall  ar  bethau  bychaìn  Cynddelw,  gan 
fod  ei  bethau  mawrion  wedi  eu  gosod 
mor  dlws  a  deheuig  ag  y  gellir  gwnevd, 
yn  y  Traethawd  buddugol  ar  Fywya  ac 
Athrylith  Cynddelw,  gan  y  Parch.  J, 
Spínther  James. 

Yn  mis  Mawrth,  1847,  ^  foreu  Sab- 
both  y  cymundeb,  y  dechreuodd  Cyn- 
ddelw  weinidogaethu  yn  Sirhowy,  a'r 
gorchwyl  cyntaf  a  wnaeth  oedd  bed- 
yddio  Cadwgan  a'r  Gadwganes.  Dy- 
wedodd  air  yn  fyr  ar  lan  y  dwfr,  ar 
natur,  dyben  a  phwjrsigrwydd  yr  ordin- 
had;  ac  yn  y  ty  cwrdd  pregethodd 
ar  fedydd  dyoddefaint  y  Blaenor  mawr, 
oddiẁrth  y  geiriau  yma:  "  Eithr  y 
mae  genyf  fedydd  i'm  bedyddio  ag  ef, 
ac  mor  gyfyng  yw  arnaf  hyd  oni  or- 
phener."  Dyna  bregeth  sylfaen  hoU 
bregethau  Cynddelw  yn  Sirhowy ;  a 
sylfaen  gadam  ydoedd,  wedi  ei  gosod 
yn  ei  Ue  yn  gelfyddgar,  a  hyny  argraig 
ddisigl. 

Pan  ddaetb  Cynddelw  i  Sirhowy,  yr 
oedd  yn  35  mlwydd  oed ;  ac  felly  yn 
nghanolbwynt  ei  nerth.     Yr  oedd  o 


faìntioli  mwy  na  chyffredin,  tua  phum' 
troedfedd  a  deg  moîdfedd  o  daldra,  ac 
yn  pwyso  tua  dau  can'  pwys.  Yr  oedd 
y  pryd  hwnw  mor  syth  a  hydlath  Math- 
onwy,  ac  yn  gerddedwr  cryf  a  chyf- 
lym,  o  herwydd  yr  oedd  ganddo  gam 
hir  iawn,  yn  llawn  llathen  bob  cynyg ; 
ac  yr  oedd  pob  cam  a  roddai  mor  gad- . 
arn  a  phe  buasai  yn  myned  i  gymeryd 
Malakofir  neu  Redan  y  cam  ne^.  Pan 
ddaeth  i  Sirhowy,  yr  oedd  ei  wallt  mor 
ddu  a  gwdlt  y  fran,  ond  bod  gwallt  y 
fran  dipyn  )m  fwy  llathr  a  sidanaidd  yr 
olwg  amo  na'i  wallt  ef.  Yr  oedd  yn 
eiUio  ei  farf  oU  y  pryd  hwnw  ond  ei 
gemflew,  ac  felly  jrr  oedd  ei  wyneb 
llachar  oll  i*w  weled,  o  ben  ei  en  i'w 
dalcen  mawr  ac  uchel,  ac  megys  yn  ar- 
graffedig  amo,  "  Diniweidrwydd  a 
Boddlonrwydd.'* 

Nid^Uawer  oedd,  nac  sydd,  i'w  cael 
fel  Cynddelw.  Yr  oèdd  yn  medm  c)rf- 
eillachu  yn  ddyddorol  gyda  phob  dos- 
barth  o  ddysg  yr  "  hen  Gymry  da" — 
y  duwìnydd,  y  bardd,  yr  athronydd, 
yr  hanesydd,  &c.  Ond  er  ei  fod  yn 
cael  ei  barchu  a'i  fawrhau  gan  y  dos- 
barth  blaenaf  yn  nysg  a  gwybodaeth  yr 
"  hen  Gymry  da,"  eto  yr  oedd  yn  Uawn 
mor  ddedwydd,  os  nad  yn  fwy  felly, 


Digitized 


byGoogle 


I03 


Ad^fion  am  Cynddelw. 


[Gorphenaf, 


.  gyda  y  dosbarth  ìsaf  mewn  Uenydd- 
iaeth,  sef  bechgynach  ieuaînc  a  difan- 
teision,  oeddynt  â'u  hoU  egni  yn  ym- 
drechu  dyfod  yn  feirdd  a  Ilenorion. 
Nid  oedd  dim  yn  ormod  ganddo  i'w 
wneyd  er  cynorthwyo  y  cyôyw  rai  i 
gyrhaedd  eu  hamcanipn  clo^wiw.  Ei 
gâs  beth  oedd  "  diystyçu  dydd  y  pcthau 
bychain."  Yr  wyf  yn  cydnabod  nad 
yw'  dweyd  peth  fel  yna  ddim  yn  ddigon 
heb  ddod  a  phrawf  o  hyny ;  ond  y  mae 
prawf  wrth  law,  a  dyma  fo : 

Yn  ngauaf  185  2|  cerddaì  oSirhowy  i 
Dwyn  Cendl,  unwaith  yr  wythnos, 
o  dair  i  bedair  milldir  o  ffordd,  a  hyny 
er  mwyn  dysgu  gramadeg  i  fechgyn  ieu- 
ainc  oedd  yno,  yn  awyddus  am  ddyfod 
yn  feirdd  a  Uenorion ;  ac  nid  oedd  yn 
gofyn  tâl  nac  arall  am  ei  waith. 

Hefyd,  yn  ngauaf  1853,  cerddai  yr 
un  fath,  ac  i'r  un  amcan,  i  Bont-y-caf, 
Pen-cae,  heb  na  thâl  nac  arall ;  ac  yr 
oedd  mor  ofalus  i  fod  yno  ar  y  noson 
benodedig  a  phe  buasai  yn  cael  punt  y 
nos  am  eì  wasanaeth.  Ÿr  un  modd  y 
bu  yn  dysgu  gramadeg  i  fechg^m  ieu- 
aînc  ac  î^thrylithgar  Sirhowy,  a  hyny 
yn  rhad  ac  anl  ddim.  Nid  oedd  dim 
yn  rhoddi  mwy  o  foddlonrwydd  i  Cyn- 
ddelw  na  gweled  ieuenctyd  ei  ardal  yn 
)rmestyn  at  gyrhaedd  rhyw  wybodaeth 
fuddiol,  ac  yr  oedd  bob  amser  yn  bar- 
od  i'w  cynorthwyo  hyd  eithaf  ei  allu. 
Ni  welais  bregethwr  erioed  mor  hael- 
frydig  a  Chynddelw,  i  gyfranu  yr  add- 
ysg  a  feddai  i  bwy  bynag  a  íuasai  yn 
ewyllysio  ei  gael.  Go  gybyddlyd  yn  y 
cyffredin  y  gwelais  i  bregethwyr  i  gyf- 
ranu  dim  o'r  ddysgeidiaeth  a  feddant 
hwy  i  eraill,  heb  gydnabyddiaeth  go 
helaeth  am  hyny.  Nid  yn  unig  i  fech- 
gynach  perthynol  i'w  enwad  ei  hun  yr 
oedd  Cynddelw  yn  barod  i  roddi  un- 
rhyw  addysg  a  feddai,  ond  i'r  neb  a  fu- 
asai  yn  ewyUysio  ei  gael,  o  ba  enwad 
bynag  y  byddai ;  îe,  i  fechgynach  di- 
grefydd  hefyd,  os  buasai  eu  hymarwedd- 
iad  yn  foesol,  onide  dim. 

Yr  oedd  Cynddelw  wedi  gweled 
gwerth  dysg  a  gwybodaeth,  ac  wedi 
cyrhaedd  Wmredd  o  honynt,  yn  neill- 
duolyrolaf;  a  chan  ei  fod  yn  ddyn- 
garwr  i'r  pen,  ^m  ewyllysio  daioni  i 
bawb,  yr  oedd  am  wneyd  ei  oreu    i 


roddi  a  fedrai  o  ddysg  a  gwybodaeth  i'r 
neb  a'u  derbyniai  ganddo.  Yr  oedd 
dull  dirodres,  difalch,  a  dimhongar, 
Cynddelw,  wedi  enill  serch  yr  holí 
fechgynach  ag  oedd  a  thuedd  at  len- 
yddiaeth  yndoynt ;  ac  ato  ef  y  deuent 
bob  an)5er  i  gael  líìyw  addysg  ganddo 
^  fuaspn^  hwy  mev^ii  angen  am  dano, 
yn  Sirhowy,  Tredegar,  Penycae,  Cendl, 
&c.  Mae  yn  wir  fod  gweinidogion  er- 
aill  lawer  yn  y  cylchoedd  yma,  ond  yr 
oeddynt  uwchlaw  cyfeiUachu  a  becn- 
gynach  di  nod  felly ;  a  phe  buasfii  un 
o*r  bechgynach  hyn  yn  anturio  i'w 
presenoldeb,  buasai  yn  ofynol  iddo  fod 
mor  ostyngedig  a  hunan-ymwadol  a 
Gwyddel  wrth  fyned  i  bresenoldeb  y 
Pab  o  Rufain.  Ond  yr  oeddynt  yn  an- 
turio  i  bresenoldeb  Cynddelw  a  gwen 
hawddgar  ar  eu  gwynebau,  o  herwydd 
yr  oeddynt  yn  gwybod  y  cawsent  dder- 
byniad  croesawus  ganddo  ef.  Nid 
oedd  dim  yn  ei  foddhau  yn  well  nag 
eìstedd  yn  nghanol  ystafellaid  o  fech- 
gynach  ffraeth  a  doniol,  fyddent  megys 
yn  Ilyfu  eu  gwefusau  am  ddysg  a  gwyb- 
odaeth.  Buasai  yn  gwrandaw  ar  bob 
un  yn  traethu  ei  len,  mor  ddyddorol  ag 
y  gwrendy  offeiriad  Pabaidd  ar  ei  ddys- 
gyblion  yn  cyflfesu  eu  pechodau  wrtho. 
Ar  ol  i  bob  un  orph  .n  yr  hyn  oedd 
ganddo  i*w  ddweyd,  buasai  Cynddelw 
yn  traechu  ei  len,  gan  dywallt  ffr^rdlif 
o  oleuni  ar  y  pynciau  fuasent  wedi  bod 
dan  sylw,  er  addysg  ac  eangiad  gwybod- 
aeth  iV  ddysgyblion 

Pan  ddaeth  Cynddelw  i  Sirhowy,  yr 
oedd  Uawer  iawn  o  Eisteddfodau  bych- 
ain  yn  cael  eu  cynal  yn  ngweithfeydd 
Gwent  a  Morganwg,  a  gwnaeth  rhai  o 
honynt  anturío  gofyn  iddo  os  buasai 
yn  beimiadu  iddynt.  Mae  yn  wir  mai 
nid  heb  beth  dychryn  y  daríii  iddynt 
wneyd  feUy,  o  herwydd  yr  oedd  gwein- 
idogion  yr  ardaloedd  agos  oll  yn  eu 
herbyn ;  a'r  e^gus  oedd  ganddjmt  yn 
eu  herbyn  oedd,  eu  bod  yn  cael  eu  cyn- 
al  mewn  ystafelloedd  hirion  (îong 
ro&ms)  oeddynt  mewn  cysylltiad  â  thaf- 
amau.  Ond  yr  oeddynt  yn  ddigon 
duwiol,  neu  Phariseaidd,  i  gau  eu  cap- 
elau  yn  eu  herbyn.  Yr  wyf  yn  medd- 
wl  mai  Nefydd  anwyl  fu  y  gallu  cryfaf 
i  agor  y  capelydd  i'r  Eísteddfodau ;  ac 


Digitized 


byGoogle 


x88o.] 


Adgofian  am  Cynddelw. 


103 


felly  erbyn  heddyw  mae  yr  hyn  oedd 
yn  bechod  anfaddeuol  wedi  dyfod  yn 
ddi-bechod. 

Ond  yn  ol  at  Cynddelw.  Fe  fodd- 
lonodd  C]mddelw  i  feîrniadu  yn  jrrEis- 
teddfodau  bychain  a  nodwyd ;  ac  yr 
oedd  ]m  gwneyd  felly  mor  gydwybodol 
a  phe  buasai  yn  beimiadu  yn  un  o'r 
Eisteddfbdau  mwyaf  rhwysgáwr  a  gyn* 
aüwyd  jm  Nghymru  erioed.  Nid  beim- 
iadUy  ac  anfon  y  feimiadaeth  gyda 
riiywun  arall  i'r  Eisteddfod  oedd  efe ; 
ond  myned  yno  ei  hun  gyda'i  feiraiad- 
aetìi  bob  amser.  Yn  yr  Eisteddfod  lle 
byddai  O^mddelw  ^mddi,  ni  fyddai  yno 
eisiau  na  chrwth  na  thelyn ;  yr  oedd 
ef  ei  hun  yn  ddigon  o  fywyd  yn  mhob 
Eîsteddfod  lle  byddai;  ac  fel  y  dywed 
un  o  brif  feirdd  Oymru  am  dano,  yn  un 
o'r  Eisteddfodau  Cenedlaethol, 

**  E  grafa  hwn  ddigrìfwch 
Yn  ddiboid  o'r  Haid  a  Ilwch." 

Aeth  enw  Cynddelw  yn  íiian  iawn  yn 
enwog  fel  Eisteddfodwr  o'r  radd  ílaen- 
af,  fel  yr  oedd  ^m  rhaid  ei  gael  i  bob 
Sisteddfod  a  gynelid  yn  Ngwent  a 
Morganwg^  yn  feimiad  neu  yn  llywydd. 
Cerddai  ugain  miUdir  o  ffordd,  ar  ei 
dnedy  i  Eisteddfod,  mor  llawen  a  di- 
rwgnach  ag  yr  eistedda  newynog  wrth 
y  bwrdd  i  gael  pr)d  o  fwyd. 

Nid  hir  y  bu  cyn  i  brif  feirdd  a  llen- 
orion  C]mìru  ganfod  ei  grafüneb  fel 
beimiad,  a  bu  yn  rhaid  iddynt  ei  gael 
i  feimiadu  i  brif  Eisteddfodau  y  Dyw- 
ysogaeth.  Cyfrifid  ef,  ac  Aneurin 
Faràd,  gyda'r  ddau  feirniad  craffaf  yn 
y  Deheudir,  a  chyfuwch  a'r  craffaf 
trwy  Gymru  benbaladr.  Er  codi  Cyn- 
dddw  yn  feimiad  i'r  Eisteddfodau 
uchaf,  eto  yr  oedd  yn  ddigon  isel  a 
htman-^rmiimlol  i  feiraiadu  mewn  Eis- 
teddfodau  bychain,  Ue  y  dechreuodd  ei 
yr&  feimiadol;  ac  yr  oedd  ar  ei  daith 
i  feimiadu  mewn  Eisteddfod  o'r  fath 
]m  Siiiiowy  pan  ddaeth  angeu  i  roddi 
teríÿn  ar  ei  lafiir. 

Nid  yn  unig  yr  Eisteddfodau  bych- 
aîn  oedd  Cynddelw  yn  eu  cefnogi,  ond 
yr  ocdd  hefyd  yn  cefhogi  y  cymdeith- 
asau  llenyddol  bychain  a  gynelid  gan 
ieaenctyd  ardaloedd  cylchau  Sirhowy. 
Mjmych    y    byddai    y    cymdeithasau 


bychain  hyn  yn  gofyn  am  araeth  gan- 
ddo  ar  ryw  bwnc  penodol,  a  byddai 
bob  amser  yn  barod  i'w  gwasanaethu 
yn  rhad  ac  am  ddim.  lUiyw  bethan 
go  ddigrif  oedd  ganddo  bob  amser 
mewn  Ueoedd  feìly,  a  buasent  yn  sicro 
gynyrchu  digon  o  guro  dwylaw  a  chwer- 
thin.  Yr  oedd  unwaith  yn  areithio  i 
g]rmdeithas  lenyddol  yn  Sirhowy,  ac  yr 
oedd  Uawer  o  fechgyn  a  merched  o 
Trtdegar  wedi  dyfod  i  glywed  yr  ar- 
aeth,  ac  i  ganu  yno  hefyd ;  ac  jr  oedd 
cantorion  ardderchog  yn  Nhredegar  y 
pryd  hwnw.  Y  petluiu  mwyaf  neilldu- 
ol  oedd  yn  y  ddarlith  y  noswaith  hono 
oeddynt,  y  digrifẁch  ag  oedd  y  Llun- . 
dainiaid  ]m  ei  gael  wrth  ffolio  Oymry 
gwladaidd  a  ymwelent  a'r  brif  ddinas. 
Yr  oedd  ganddo  wmredd  o*r  ystorîan 
digrifaf  a  glywodd  dyn  erioed,  am  fel 
yr  oedd  y  Llundainiaid  cellweirus  yn 
ffolio  y  Cjmiry  gwledig,  druain.  Nod- 
af  un,  hid  am  ei  bod  yn  rhagori-  ar  y 
lleill,  ond  am  yr  effaith  hynod  a  gaf- 
odd  hi  ar  y  dorf.     Dyma  hi : 

"  Yr  oedd  hen  Gjmiro  yn  byw  yn 
Sir  Aberteifi,  yn  arfer  myn'd  tua  Llun- 
dain  ambell  i  waith,  ac  un  tro  aeth  a'i 
fab  gydag  ef  er  mwjm  iddo  gael  gweled 
rhyfeddodau  y  brif  ddinas.  Wedi  idd- 
]mt  gyrhaedd  Llundain  dechreuodd  y 
mab  sylwi  ar  y  naill  beth  a'r  llall,  gan 
ryfeddu  llawer  at  bob  peth  braidd  a 
welai.  Yn  fiian  daeth'ant  at  fan  lle  yr 
oedd  pêr,  afalau,  cnau,  &:c;,  yn  cael  eu 
gwerthu.  Gwyddai  y  bachgen  yn  bur- 
ion  beth  oedd  pèr,  afalau,  a  chnau,  ond 
yr  oedd  yno  un  peth  mawr  ar  y  bwrdd, 

Í^fŷuMŷkin)y  nad  oedd  ganddo  yr  un 
lychymyg  pa  beth  allasai  fod.  Pen- 
derfynodd  ofyn  yn  wylaidd  i'r  gwerth- 
wr,  beth  ydoedd  yr  un  mawr  bwnw. 
Deallodd  y  Sais  mewn  eiliad,  wrth  eî 
siarad,  mai  Cymro  oedd  yr  holwr,  ac 
er  mwyn  cael  tipyn  o  ddifyrwch  gyda 
y  Cjmiro  diniwed,  dywedodd  mai  wy 
ebol  bach  ydoedd.  Gyda  bod  C]m- 
ddelw  yn  dweyd  mai  *  wy  ebol  bach ' 
ydoedd,  dyna  yr  hen  chwaer  fiyddlon 
Mari  WiUiaras  (Bili)  yn  taro  eu  dwy- 
law  ]m  erbyn  eu  gilydd  nes  oeddynt  yn 
swnio  fel  dau  hwrdd  pan  yn  taro  eu 
penau  yn  nghyd  wrth  ymladd  â'u  gil- 
ydd.       Wedi    hyny    gwaeddai    allan. 


Digitized 


byGoogle 


T04 


Y  Weimdogaeth. 


[Gorphenaf, 


'  Dyws  anwyl,  clywch  ch'i  ar  y  dyn  yn 
gwed  ei  gelw'dd ;  pwy  glywws  son  o'r 
bla'n  am  wi  ebol  bach  ?'  Yna  dech- 
leuodd  chwerthin  gyda  holl  nerth  ei 
pheirìant  chwerthinol ;  ac  fel  y  canlyn 
taran  fellten  agos,  dechreuodd  y  dorf 
guro  dwylaw  a  chwerthin  hefyd,  o  gym- 
eradwyaeth  i  araeth  hyawdl  yr  hen 
chwaer  dduwiol  a  dirodres.  Gwelais 
lawer  o  guro  dwylaw  a  chwerthin  cyn 
ac  wedi  hyny,  mewn  c)rfarfodydd  o'r 
íáth,  ond  yr  oedd  araeth  yr  hen  chwaer 
yn  curo'r  cyfan  am  hwyl  i  ddim  a  wel- 
aìs  i  gynt  nac  wed'yn. 

Nid  oes  dim  yn  fẁy  gwir  na  hyn 
.yma, — mai  wrth  ymdrin  â  phethau 
bychain  y  daeth  Cynddelw  yn  gawr 
mor  nerthol  i  allu  ^rmdrin  â'r  pethau 
mw^raf,  a  hyny  gyda  rhwyddineb. 
Ond  Ow !  mae  Cynddelw 

**  Wedi  myn'd  na  cha  'i  werd  mwy ;" 

ond  y  mae  ei  enw  a'i  waith  i  barhau 


"  Tra  bo'r  iaith  rydd 

A  Gwalia  wrth  eu  gilydd." 

*  ♦ .»  »  » 

[O  Seren  Gomer.] 

Y  WEINIDOGAETH. 

Nid  oes  dim  yn  fwy  pwysig  i  ni,  fel 
enwad  o  Grístionogion,  na'n  bod  yn 
ymgadw  wrth  Air  Duw,  neu  Gyfraith 
Crist.  Yr  ydym*  yn  rhanedig  i  eglwysi, 
a  gweinidogion  yn  yr  eglwysi  hyny ; 
ac  nis  gall  dim  fod  yn  deilyngach  o'n 
sylw  na  gofal  mawr  ar  fod  pob  peth, 
hyd  y  gellir,  yn  cael  ei  drefnu  a'i  gario 
allan  yn  ol  y  Testament  Newydd.  Yn 
ol  y  graddau  ag  y  byddom  yn  cydym- 
ffurfìo  ag  ewyllys  y  Pen  y  gallwn  ddys- 
gwyl  am  ei  bresenoldeb  a'i  fendith.  Os 
bydd  yr  eglwys  yn  ddireol,  a*r  weinid- 
ogaeth  yn  ddiallu,  yn  ofer  y  dysgwylir 
am  wir  Iwyddiant.  Y  mae  yn  bosibl 
i  grefyddwyr  goleddu  camsyniadau  a 
cham-arferion,  a  bod  heb  eu  gweled, 
neu  fod  heb  eu  hystyried ;  ac  y  mae  yn 
bosibl  hefyd  talu  cymaint  o  sylw  i  ryw 
unpeth  fel  ag  i  esgeuluso  pethau  erailL 
Yr  oedd  rhai  crefyddwyr  jíh  nyddiau 
Crist  yn  orofalus  am  allanolion,  ond  yn 
nghanol  y  cwbl  yn  myned  heibio  i  fam, 
a  thrugaredd,  a  ffydd.    Mat.  xxiii.  23 ; 


Luc  xi.  42.  Er  fod  bedydd  y  Testa- 
ment  Newydd  yn  bwysig,  ac  fod  sel 
drosto  )m  ganmoladwy,  eto  y  roae  yn 
bosibl  fod  llawer  o  Fedyddwyr  yn 
raeddwl  mwy  am  fedydd  nag  am  ddim 
arall.  Os  sonir  am  gadw  y  gorchymyn- 
ion,  ni  feddyliant  hwy  ond  am  yr  un 
peth.  Dylid  cofio  mai  nid  unpeth  yw 
crefydd,  ond  ei  bod  yn  gadumiy  a  bod 
rhwymau  amom  i  ofalu  am  yr  hoíl  ddol- 
enau,  gan  gofio  fod  ^rr  hwn  sydd  yn 
troseddu  mewn  un  peth  jm  gwneyd 
cam  â'r  cwbl.  Gweddi  odidog  yw 
hon  :  *'  0  am  gyfeirio  fy  ffyrdd  i  gadw 
dy  ddeddfau  !  yna  ni'm  gwaradwyddid 
pan  edrychwn  ar  dy  holl  orchymyn- 
ion.'* 

Mae  lle  i  ofhi  fod  syniad  llawer  yn 
ein  heglwysi  yn  anmherffaith  iawn  gyda 
golwg  ar  y  Weinidogaeth,  a  Gweinid- 
ogion  yr  Eglwysi ;  a'r  canlyniad  yw, 
ioà  eu  hymddygiadau  yn  annheilwng 
3m  ngolwg  y  Nefoedd.  Ymholiad 
blaenaf  Uawer  yw,  A  yw  ef  yn  bregeth- 
wr  ag  y  bydd  y  bobl  yn  ei  hoflS  ?  A  yw 
ef  yn  un  ag  y  bydd  son  am  dano  ?  A 
wna  ef  dynu  y  Uu  idd  ei  wrando  ?  A 
fydd  ef  yn  godîad  i  ni  fel  eglwys?  Ond 
yr  holiad  a  ddylai  fod  vw,  Beth  yw  saf- 
on  y  Testament  Newydd  ?  ac,  A  yw  y 
gweinidog  yn  dyfod  i  fyny  i  raddau 
rhesymol  â'r  safon  hono?  Pe  dechreu- 
id  jm  y  fan  yma,  a  phe  glynid  yn  yr 
unrhyw,  gellid  d)rsgwyl  prydferthach 
gwedd  mewn  llawer  eglwys,  a  mwy  o 
wir  l¥^ddiant  ^m  gyffredinol. 

Ein  hamcan  cyntaf  fydd,  dangos  y 
gweinidog  a'r  weinidogaeth,  yn  ol  Llyfir 
ein  crefydd.  Y  mae  yn  rhaid  i  ni  ddy- 
fod  yn  ol  i'r  fan  yma,  a  boddloni  i'n 
hen  fympwyon  fyned  gyda'r  gwynt; 
rhaid  i  ni  ymwrthod  ä'n  s^miadau 
cnawdol,  ac  )magymeryd  yn  syml  â'r 
ddysgeidiaeth  sydd  yn  ol  Crist. 

Gan  mai  peth  ysbrydol  yw  crefydd, 
a  bod  iachawdwríaeth  eneidiau  yn  han- 
fodol  gysylltiedig  â  hi,  canl^ma — ^Y  dy- 
lai  y  gweinidogion  fod  yn  dduwiol ;  îe, 
fẃ»V/idd)mt  fod  jn  gyfryw.  Onid  teu- 
lu  Duw  yw  yr  eglwys  ?  Onid  yw  hi  yn 
gartref  i  Grist  ?  Oni  chyfansoddir  hi 
o  saint  a  ffyddlon  frodyr  ?  Gan  h)mv, 
dylai  y  òlaenoriaid,  uwchlaw  pob  peth, 
fod  o  gymeríad  diamheus — yn  ddynion 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Y  Weimẁgaeth, 


loS 


yn  oíni    Duw  ac  301    cìlio  oddiwrth 
ddrjgioni. 

Ymddengys  i  ni  y  dylai  yr  hoU  eg- 
Iwysi  fod  dan  ofal  gweinidogion,  ac  y 
byddai  hyny  yn  Uesol  iddynt.  Byddai 
yn  well  i  ddwy  neu  dair  o'r  eglwysi 
bychain  ymnno  i  gynal  un  brawd  teil- 
wngy  na  bod  fel  y  maent.  Sylwa  Dr. 
Underwood,  diweddar  athrawynnghol- 
eg  Chilwell,  fel  hyn :  "  Y  mae  yn  am- 
heus  a  yw  eglwys  yn  gyfan  heb  weinid- 
og.  Rhaid  fod  ^mddi  y  swyddwyr  y 
sonir  am  danynt  yn  y  Testament  New- 
yááf  a'r  rhai  hyny  yn  cyílawnu  eu 
gwaith.  'Fíìirfiad  eglwys/  medd  Dr. 
Owen,  *  yw  gosod  yxì  jrr  eglwys  y 
swyddwyr  hyny  a  ordeiniasid  gan  lesu 
i  gario  allan  ei  ewyllys  ef  ynddi.'  Gos- 
odai  yr  apostolion  swyddwyr  addas  yn 
yr  hoU  eglwysi  a  blanent.  Y  mae  y 
cymhariaethau  a  ddefnyddir  gan  yr  ys- 
grifenwyr  sanctaidd,  pan  yn  son  am  yr 
eglwysi  cyntaf,  yn  dangos  pa  beth  sydd 
angenrheidiol  i  wnéyd  cyfansoddiad  ein 
heglwysi  yn  berffaith.  Rhaid  i  ddead- 
ell  ynth.  fugail  i  o£üu  am  dani.  Nid 
yw  catmylWrenau  aur  yn  ateb  y  dyben 
hyd  nes  y  byddo  y  goleuadau  yn  llosgi 
amynt.  Yr  oedd  angel  yn  mhob  un  o 
eglwysi  Asia,  a  phob  un  o  honynt  yn 
seren  yn  llaw  lesu.  Rhagora  y  ser  sei- 
ydlog  ar  y  ser  gwibiog.  Gall  yr  olaf 
gynyrchu  mwy  o  sylw  a  chyffro,  ond  y 
rbai  blaenaf  sydd  íwyaf  defoyddioL  Y 
mae  eglwys  heb  weinidog  yn  debyg  i 
long  heb  lywydd,  byddin  heb  gadírid- ' 
og,  neu  gorph-lu  heb  gadben.  Os  yw 
y  gweinidog  yn  addas  i'w  swydd,  y 
mae  ef  yn  íẁy  cymwys  na  neb  arall  yn 
yr  eglwys  i  dywys  y  bobl  a'u  harwain 
yn  ol  cyfraith  Crist.  Rhaid  crybwyll 
heíyd  (medd  Dr.  Underwood),  fodam- 
bell  i  weinidog  yn  rhy  dda  i  gael  ei 
iawn  brisio  a'i  gymeradwyo  gan  bòb 
^lwys.  Fe  geir  mewn  rhai  Ueoedd 
ddynion  na  oddeiiant  athrawiaeth  iach- 
ns,  achymelliad  ffyddlawn  o  ddyled- 
swyddau  Cristionogion.  Os  dilyna  y 
gweinidog  y  cyngor  apostolaidd  roewn 
pregethu  y  gair,  a  cheryddu  a  ch^mg* 
ori,  fe  íydd  ei  Iwybr  yn  arw,  a'i  arosÌ£ul 
yn  y  lle  301  ansicr.  Os  chwenycha  ar- 
08  er  mwyn  y  mwyafrif — a'r  rhan  areu 
o'r  eglwys — eto  efe  a  deimla  anhawsdra 


o  herwydd  presenoldeb  y  rhai  y  maeeu 
meddyliau  yn  ei  erbyn  er  drwg ;  a  my- 
nych  y  teimla  angen  gweddio  gyda  Da- 
fydd,  '  Na  ddeued  trosedd  baldider  i'm 
herbyn;  na  syíled  llaw  yr  annuwiol 
fi."'  (Gwel  Churchy  1866,  tu  dai.  29.) 

Sajle  y  gweinidûg,  yn  oly  Tesiame$ii 
Newydd, — ^Y  mae  bi  le  i'r  gweinidog. 
Gwna  rhai  ei  dra  ddyrchaíu,  tra  y  mae 
eraiU  yn  ei  iselhau.  Bai  Uawer  yn  £g- 
Iwys  Loegr  a  Rhufain  yw  edrych  ar  y 
gweinidog  fei  offeiriadj  neu  un  uwchlaw 
dyn — ^un  yn  meddu  ar  allu  dwyfol ;  a 
bai  llawer  yn  ein  plith  ni  ywedrych  ar 
y  gweinidog  fel  pe  b'ai  i  fod  dan  draed 
yr  eglwys.  Cofier,  fod  y  ddwy  blaid 
yn  mhell  o'r  iawn. 

Yn  ol  y  Testament  Newydd,  y  mae 
y  gwir  weinidogion  (ac  am  y  cyfryw  yn 
unig  y  soniaf ),  i  gyfiawnu  eu  gwaith 
gydag  awdufdûd;  h.  y.,  rhaid  iddynt 
oíáiu  fod  dysgeidiaeth  Crist  yn  cael  y 
sylw  a  ddylai,  a'i  dwyn  i  weithrediad 
ymarferol  yn  ei  chyflawnder— nid  yn 
rhanol.  ^'  Gan  ddysgu  iddynt  gadw 
púb  peth  ar  a  orchymynais  i  chwi." 

(/i)  Rhaid  fod  safle  y  gweinidogion 
yn  uchel ;  canys  dangosir  eu  bod  mewn 
undeb  agos  ä  Christ.  **  Y  neb  sydd  yn 
eich  derbyn  chwi,  sydd  yn  fy  nerb)m  i, 
a'r  neb  sydd  yn  fy  nerb)m  i  sydd  yn 
derbyn  yr  hwn  a'mdanfonodd  i."  Mat 
X.  40.  **  Cydweithwyr  Duw  ydym  ni." 
"  Yr  ydym  ni  yn  genliadau  dros  Grist** 

(^)  Gelwir  hwy  yn  esgobion,  sef  ar- 
olygwyr;  h.  y.,  rhai  yn  cymeryd  gofal 
dros  eglwys  Dduw.  Act.  xx.  28 ;  i 
Tiro.  iii.  5. 

(c)  Perthyna/ize'^x«rẃ^idd3ait.  Wedi 
i  Faul  roddi  cyfarwyddiadau  manwl  i 
Titus,  efe  a  ddywed  wrtho,  "  Y  pethaa 
hyn  llefara  a  chyngora,  ac  argyhoedda 
gyda  phob  awdurdod."  Pen.  ii.  15. 
Dywedir  eu  bod  yn  llywúdrcuthu  pobl 
Dduw  yn  yr  Arglwydd.  i  Thes.  v.  12. 
Gorchymynir  i'r  Hebreaid  fel  hyn  : 
**  Meddyliwch  am  eich  blaenariaidy  y 
rhai  a  draethasant  i  chwi  Air  Duw." 
"  Ufiiddhewch  i'ch  blaenoriaid,  ac  ym- 
ddarostyngwch."  Pen.  xiii.  7,  17. 
Medd  Paul  wrth  Timotheus :  "  Y  peth- 
au  hyn  gorchymyn  a  dysg.  i  Tim.  iv. 
II.  '*  Gorchymyn  i*r  rhai  sydd  olud- 
og  yn  y  byd  yma,    na  byddont  uchel 


Digitized 


byGoogle 


xo6 


y  Weimẁgaeth. 


[Gorpbenafy 


ÜMldwl,  ac  na  obeithiont  mewn  golud 

anwadal,  ond  yn  y  Duw  byw, ar 

ìddynt  wneuthur  daioni,  ymgyfoethogì 
mewn  gweithredoedd  da,  fod  yn  hawdd 
ganddynt  roddi  a  chyfránu,  yn  trysori 
iddynt  eu  hunain  sail  dda  erbyn  yr  am- 
aer  sydd  ar  ddyfod^  fel  y  caffont  afael 
ar  y  hywfá  tragywyddoL"  Pen.  vi.  17 
—19.  *•  Dwg  y  pethau  hyn  ar  gof,  gan 
ûrchymyn  ger  bron  yr  Arglwydd."  3 
Tim.  ii.  14. 

Wrth  edrych  ar  yr  adranau  blaenor- 
ol  {a.  ^.  ^.)y  ni  a  welwn  ei  bod  o  bwys 
f  r  eglwys  i  dalu  sylw  ystyriol  i'r  hyn  a 
draetha  cenadon  Crist.  Y  mae  ei 
ddysgeidiaeth  ef  ganddynt— nidyn  un« 
ig  ef  eu  mwyn  eu  hunain,  ond  hefyd 
er  mwyn  eraill.  Llefara  Crist  jmddynt ; 
a'u  gwrthod  hwy  yw  ei  wrthod  ef  a'i 
eiriau,  gweìsion  yr  hwn  ydynt.  Hefyd, 
gan  fod  y  gweinidogion  yn  arolygwyr, 
ac  yn  gofalu  dros  eglwys  Dduw,  y  mae 
hyn  yn  canlyn  :  Grofalant  fod  cyfraith 
Orist  yn  cael  ei  chadw  yn  yr  eglw)rs,  a 
cheryddant  a  chyfarwyddant  y  rhai 
fyddo  yn  troseddu.  Pan  welont  ryw- 
beth  allan  o  le,  rhaid  iddynt  ädweyd 
hyny^  a  rhaid  i'r  crwydriaid  ddychwel- 
já  at  gyfraith  yr  Arfilwydd ;  canys  heb 
hyn,  ni  fydd  eu  harolygiaeth  dros'  ^rr 
eglwysi  yn  ateb  un  dyben.  I  ba  beth 
y  mae  arolygwr  dda,  os  yw  pawb  i 
wneyd  fel  y  gwelont  hwy  yn  ddoeth  ? 
Y  mae  yr  arolygwr  hefyd  yn  meddu  ar 
awdurdod  o  fewn  terfynau  deddfau 
Crist.  Rhaid  iddynt  lefaru  a  chyngori 
ac  argyhoeddi  gyda  phob  awdurdod. 
Mewn  gair,  y  maent  i  lywodraethu  yn 
nhy  Dduw  yn  debyg  i'r  modd  y  llyw- 
odraethent  yn  eu  tai  eu  hunain.  Gwel 
I  Tim.  iii.  4,  5.  Yr  un  gair  am  '*  lyw- 
odraethu"  (ýraistemt)  sydd  yn  y  ddwy 
adnod.  '' Blaenoríaid"  yw  gweinid- 
ogion  y  Testament  Newydd,  a  dyled- 
swydd  y  brodyr  y  w  dilyn  ac  uýuddhau 
yn  ol  eu  dysgeidiaeth  o  Air  Duw.  Peth 
rhy  gyffredin  yw  gweled  aelodau  yn 
digio  wrth  y  gweinidog,  os  pregetha  ac 
os  argyhoed(U  yn  erbyn  rhyw  gam- 
weddau  a  fyddo  ynddynt  hwy.  Y>y^ 
wedant,  "Mor  llym  oedd  e' heddy'. 
A  glywsoch  chi'r  fath  beth  ?  Byse  cys- 
tal  iddo  fe  ddai  ei  dafod."  Ond  y  cyf- 
arwyddyd   dwyfol  i'r   gweinidog  yw, 


**  Gorchymyn,"  ie,  i'r  gwyr  mawr  yn 
yr  eglwys,  na  fyddoht  uchel  feddwl,  ac 
na  roddant  eu  bryd  ar  olud,  eithr  ar 
Dduw.  Y  mae  eisiau  llawer  o  wroldeb 
a  duwioldeb  i  wneyd  hyn  yn  iawn  ;  ac 
y  mae  eisiau  llawer  o  ras  ar  y  rhai  a 
gyngorír,  fel  ag  y  byddo  iddynt  dder- 
byn  y  cyngor  er  llesâd  i'w  heneidiau. 

Ar  gyfríf  saâe  a  gwaith  gweinidog* 
ion  Crist,  dysgir 

{a)  £u  bod  301  haeddu  parch  a  chyn- 
aliaeth.  Parch — i'r  hwn  y  mae  parch 
yn  ddyledus ;  ac  os  nad  yw  gweinidog 
da  yn  haeddu  hyn,  pwy  sydd  ?  "  Cyf- 
rifer  yr  henuríaid  sydd  yn  llywodraethu 
yn  dda  yn  deilwng  o  barch  dau-ddy- 
blyg ;  yn  enwedig  y  rhai  sydd  yn  poeni 
yn  y  gair  a'r  athrawiaeth."  i  Tim.  v. 
17.  "  Y  mae  y  gweithiwr  yn  haeddu 
ei  gyflog."  Nid  elusen  yw  yr  hyn  a 
dderbynia,  ond  "eigyflog."  Y  mae 
argraff  anffafríol  ar  feddyliau  rhai  yn  y 
bl)myddoedd  hyn  ag  sydd  yn  tueddu  i 
niweidio  y  weinidogaeth  ;  edrychir  ar- 
ni  fel  celfyddyd  er  eniU  bywoliaeth,  ac 
nid  edrych  ar  y  gweinidog  fel  yn  deil- 
wng  o  gael  ei  gynal  er  mw^m  ei  waith. 
Pan  sonir  am  weinidog  yn  symud,  cy- 
merir  yn  ganiataol  mai  er  mwyn  cael 
rhagor  o  arían  y  gwna  efe  hyny.  Mae 
yn  drueni  na  fyddai  yr  eglwysi  yn  fwy 
effro  am  hyn,  ac  yn  íwy  haelionus  at 
eu  gweinidogion,  fel  y  gallent  hwy  fod 
ddigon  o'r  golwg  jm  y  peth  hwn.  Ond 
tra  nad  ydynt,  dyledswydd  y  gweinid- 
ogion  yn  sicr  yw  eu  dysgu  am  y  ddy- 
l«lswydd  hón,  fel  pob  dyle<kwydd 
grefyddol  arall  ;  ond  pa  fodd  mae 
gwneyd,  heb  íarnu  mai  gwyr  am  aríaa 
ydynt,  ac  felly  y  weinidogaeth  i  gael 
cam,  nid  hawdd  yw  gwybod ;  y  mae 
eisiau  bod  yn  ddoeth.  Dichon  fod  y 
dull  sydd  yn  rhyaml  yn  ein  plith  i  godi 
cyflogau,  wedi  bod  yn  help  i  feithrin  y 
dybiaeth  annymunol  yna,  sef  cymeryd 
galwad  gan  ryw  eglwys  arall,  yr  eglwys 
gartref  jm  dywed,  ac  os  yn  caiu'y 
gweinidog,  yn  teimlo,  yn  rhoddi  mwy 
iddo,  yntau  yn  aros,  &c.  Nid  wyf  yn 
ystyried  fqd  yr  arferiad  yn  deilwng  o 
weinidogion  ac  eglwysi  lesu  Grìst. 
Byddai  yn  well  i'r  gweinidog  siarad  ä*r 
e^wys  yn  gyntaf  am  ei  dyledswydd,  a'i 
sefylifa  ei  hunan ;  ac  os  heb  Iwyddo 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Y  Weinidogaeth. 


107 


wedi  h)my,  yn  neîllduol  a'r  eglwys  yn 
gaHuy  ni  fyddai  achos  gan  neb  i'w  feio 
pan  yn  troi  ei  wyneb  i  ryw  le  arall.  Y 
mae  eisiaumwy  o  adnabyddiaeth  rhwng 
eglwysi  a  gweinidogion  yn  yr  yîXyT  hyn, 
ac  ymddiried  mwy  y  naill  yn  y  llall. 
Y  rheswm  dros  yr  arferiad  yna,  fe  ddi- 
chon,  yw  ofn  bod  allan  o  le;  ond  nid  oes 
achos  ofni,  feddyliwyf,  i'r  gweithiwr 
difefl  gael  ei  adael  gan  Ragluniaeth 
ddtryfol  heb   waith,   ä  bwyd    hefyd. 

(^)  Dylid  gwneyd  cyfrif  mawr  o  hon- 
ynt.  "A  gwneuthur  cyfrif  mawr  o 
honynt  mewn  cariad,  er  mwyn  eu 
gwaith.  Byddwch  dangnefeddus  yn 
eich  plith  eich  hunain."  i  Thes.  v.  13. 
Nid  rhywbeth  ysgafn  yw  hyn.  Dengys 
geiriau  Paul  fod  y  mater  yn  bwysig 
a  difrifol.  Ac  yr  ydym  yn  atolwg 
[erotomtn)  i  chwi,  frodyr,  adnabod  y 
rhai  sydd  jm  llaíurio  yn  eich  mysg,  ac 
yn  eich  llywodraethu  {proistamenous) 
chwi  yvL  yr  Arglwydd."  i  Thes.  v.  12. 
Gaîr  crjrf  iawn  yw  "atolwg."  Yr  un 
gair  a  ddefhyddir  mewn  llawer  man  am 
weddioy  neu  ddymuno,  yn  y  modd  taer-* 
af.  Gwel  Luc  xiv.  32 ;  loan  iv.  43, 
47 ;  xiv.  16;  Actau  iii.  3  ;  i  Thes. 
iv.  I. 

(r)  Dylid  cadw  y  gweinidog  yn  ddi- 
ofn.  "  Edrychwch  ar  ei  fòd  yn  ddi- 
ofh  gyda  chwi.**  i  Cor.  xvi.  13.  Diau 
fbd  ofh  digio  rhai  aelodau  yn  peri  i 
aml  weinidog  fod  yn  ddystaw  ar  rai 
pwyntiau.  Ofnai  rhai  o  weinidogion 
Tälaethau  deheuol  yr  Unol  Dalaethau, 
flynyddau  301' ol,  ddweyd  dim  yn  erb^m 
Caethwasiaeth,  am  fod  eu  haelodau  cy- 
foethog  yn  euog  o  gadw  caeihweision. 
Oellid  crybwyll  llawer  o  engreîfftiau 
eraili  ag  sydd  yn  t^rwjrs  i'r  un  cyfeiriad. 
Sylwa  y  diweddar  Barch.  James  Rich- 
aíds,  fel  hyn  :  **  Cyflwr  meddwl  cyfer- 
byniol  i  ofn  yw  böd  yn  ddiofn.  Lle  y 
mae  ofn,  y  mae  yn  rhaid  fod  drwg,  yn 
wirioneddol  neu  mewn  dychymyg  ; 
liiywbeth  yn  niweidiol,  neu  rywbeth 
allan  o  le.  Efallai  nad  yw*r  holl  nef- 
oedd  wedi  duo,  ond  y  mae  cwmwl  ar- 
ni,  ac  fe  all  hwnw  gasglu  a  llenwi  nes 
ihwygo  ei  rwymjm,  a  thywallt  lawr  yn 
Ilifeiriant  dinystriol.  Yn  awr,  ofn  ^rw 
y  teimlad  pryderus,  anesmwyth,  ac  an- 
hyíiryd  yn  y  meddwl,  sydd  yn  cyfateb 


i  hyn.  Gan  hyny,  ei  gadw  yn  ddiofh 
Jrw  ei  gadw  yn  esmwyth,  yn  dawel  a 
dibryder  gyda  golwg  ar  bethau  niweid- 
iol  iddo  ef,  ac  i  Iwyddiant  yr  achos, 
neu  anrhydedd  ei  Arglwydd  mawr.  Yn 
eich  holl  ymddygiadau  a'ch  ymwneyd 
ag  ef,  dangoswch  ofal  am  ei  feddwl,  a 
pharchwch  ei  deimladau.  A  barnu 
wrth  ymddygiadau  llawer,  ni  ddaeth  y 
peth  a  geisir  yma  i'w  meddwl  erioed ; 
a  da,  ar  yr  olwg  hyn,  pe  byddai  y  pre- 
gethwr  heb  deimladau,  a  phe  na  bydd- 
ai  yn  bosibl  clwyfo  ei  feddwl.  Ni 
fyddai  hynyna  ddira  yn  gymwysder  i'w 
waith  ;  ond  fe  fyddai  yn  gymwysder 
mawr  iddo  i  f^rw  gyda  llawer  math  o 
ddynion.  Mewn  Ilawer  gwaith  y  corph 
yw  y  gweithiwr;  ond  yn  ngwaith  y 
gweinidog,  y  meddwl  yw  y  gweithiwr. 
Y  mae  ofnau  a  phryder  yn  acto  ar  y 
meddwl,  fel  y  mae  deddf  pwys  yn  acto 
ar  feter — yn  ei  gadw  lawr,  pan  y  dylai 
ehedeg  a  gwibio  mewn  eangderau.  Nid 
oes  dim  fel  ofnau  a  phryder  at  anallu- 
ogi  y  meddwl  a  difa  ei  nerth  ;  briwio 
ei  deimladau  a  chlwyfo  ei  feddwl  ydyw 
tori  ei  glun  a  gosod  handcuffs  ar  ei 
ddwylaw.  Wel,  os  ydych  am  iddo 
weithio  gwaith  yr  Arglwydd,  edrych- 
wch  ar  ei  fod  yn  ddiofn  gyda  chwi. 
O,  îe,  yn  Ile  terfysgu  ei  feddwl  a*i 
Iwjrtho  ag  ofnau,  rhoddwch  hwyliau  ar 
ei  lestr  i  fyned  i'r  wlad  bell,  ac  yna 
dhwi  a'i  cewch  yn  ol  yn  Ilwythog  o 
drysorau.  Fe  ddylai  pob  gweinidog 
fod  yn  fath  o  Barnabas,  sef  '  mab  dy- 
ddanwch ;'  ond  sut  y  dysgwylir  iddo 
fod  felly,  os  bydd  ef  yn  ddyeithr  i*r 
teimlad  o  gysur  a  thangnefedd  ?  •  Ed- 
rychwch  ar  ei  fod  yn  ddiofn.'  lë,  ed- 
rychwch.  Y  mae  yma  daerineb,  difríf- 
oldeb,  a  phwysigrwydd.  Golwg  isel  ar 
y  swyddy  a  bair  olwg  isel  ar  y  swyddwr.. 
Golwg  ddiystyrllyd  ar  y  gwaithy  a  bair 
olwg  ddiystyrllyd  ar  y  gweithiwr ;  ond 
ni  e.Iwch  edrych  yn  ddiystyrllyd  ar  y 
gwaith,  canys  gwaith  yr  Arglwydd  y 
mae  yn  ei  weithio.  Nid  rhyw  commoh 
Morer  )rw  efe ;  ü  na,  gwr  yn  y  Goih 
emment  service  yáyw.  Ei  anmharchu 
ef  yw  anmharchu'r  Goron,  a'r  holl  awd- 
urdod  sydd  yn  trigo  ynddi.  Ebai  Duw 
wrth'  Aaron  a  Miriam,  '  Paham  naá 
oeddech  yn  ofhi  dweyd  yn  erbyn  fy 


Digitized 


byGoogle 


io8 


Nid  Chwedl,  and  Hanssiaeth, 


[Gorphenafy 


ngwas  Moses?'  Nid  oedd  Mirìam  nac 
^ron  yn  meddwl  dim,  neu  yn  dweyd 
dim  yn  erbyn  Duw — Moses  oedd  wedi 
priodi  EthiopeSy  a  Moses  oedd  yn  y 
bai,  os  oedd  bai  yn  bod,  ac  yn  erbyn 
Moses  y  lleferid.  A  oes  eisiau  i  Dduw 
deimlo  ?  Ah,  dyna  fel  y  mae  Uawer  yn 
meddwl — dirmygu  ygwas  ywybwriad; 
ond  y  mae  Uinyn  y  cysylltiad,  *  fy 
ngwas,'  yn  cario'r  anmharch  i*r  nef- 
oedd.  'A  digofaint  yr  Arglwydd  a 
enynodd ;'  ac  oni  b'ai  hir  amynedd,  ac 
ysbrydoliaeth  yr  oruchwyliaeth,  fegai'r 
gwahanglwyf  weithio  eto,  a  Uawer  eu 
troi  tu  hwnt  i'r  gwersyll.** 

Ond,  yn  lle  bod  yn  gysurus  a  chalon- 
og^m  ei  gylch,  gorfodir  llawer  gwein- 
idog  i  ddweyd,  "  Mi  a  fum  yn  eich 
plith  mewn  gwendid,  ac  ofn,  a  dychryn 
mawr.* 

[I  barhau.'\ 


NID  CHWEDL,  OHD  HAHESIAETH. 


GAN  Y  PARCH.  J     T.  GRIFFITHS,  SHEKLEY- 
YILLE,    PA. 

Y  mae  y  prawf  cofgolofnol  o  wirion- 
edd  yr  Ysgrythyrau  hanesyddol  wedi 
derbyn  ychwanegiadau  pwysig  oddi- 
wrth  yr  arysgrifeniadau  Assyriaidd  yd- 
ynt  wedi  eu  dwyn  i  oleuni  o  fewn  y 
pymtheg-mlynedd-ar-hugain  diweddaf. 
Y  mae  hyn  yn  wirionedd,  yn  enwedig 
am  y  tymor  pan  oedd  ymerodraeth 
fawreddog  yr  Assyriaid  yn  estyn  ei 
buddugoliaethau  tua'r  gorllewin,  ac  yn 
gwthio  ei  symudiadau  dinystriol  dro 
ar  ol  tro  tua  glanau  môr  y  Canoldir  ac 
ymylon  yr  Aipht.  Yr  oedd  teyrnasoedd 
Judah  ac  Israel,  yn  nghyda'u  cymyd- 
ogion,  yn  cael  eu  bygythio,  ac  weith- 
iau  eu  niweidij  yn  fawr,  gan  y  symud- 
iadau  hyn,  neu  eu  gorfodi  i  gymeryd 
rhan  yn  nherfysgoedd  ystormllyd  polit- 
icaidd  y  tymor.  Y  raae  hanesyddiaeth 
talfyredig  llyfrau  y  Breninoedd,  yr 
hwn  a  ddyfynwyd  o  adroddiadau  mwy 
manwl  tystiolaethau  swyddogol  a  han- 
esiaeth  gyfoesol  oedd  y  pryd  hwnw 
mewn  bod,  yn  rhoddi  golwg  gyflfredin- 
ol  ar  weithrediadau  yr  araseroedd  hyny, 
a  chwrs  dygwyddiadau  cyhoeddus  raor 


bell  ag  y  roae  yn  perthyn  i  ymddygiad 
a  ífawdiau  amr^rwiol  yr  Israeh'aid  ;  ac 
wrth  wneyd  hyn  rhydd  i  ni  gip-olwg 
achlysurol  a  chroesawiadol  i  sefyilía 
cenedloedd  eraiU  gyda  pha  rai  yr  oedd- 
ent  yn  fwy  neu  lai  o  angenrheidrwydd 
yn  gynwy^edig.  Ysgrifcnwyd  Uyfrau 
y  Breninoedd  gyda  golwg  &nwl  ar 
Dduwlywiaeth  (Theocracy).  Gosodir 
yr  holl  ddygwyddiadau  aUan  yn  eu  per- 
thynas  â  rha^gluniaeth  oruwchlywyddol 
Duw ;  ac  ystyrir  hwynt  yn  eu  dylan- 
wad  ar  ei  deyrnas  ddaearol  yr  hon  a 
sefydlodd  dros  ei  hiUogaeth  etholedig. 
Y  mae  yr  hyn  oU  a  ddygwyddodd  i'r 
IsraeHaid  yn  cael  eu  holrhain  i'w  hach- 
osion  moesol  yn  y  Uywodraeth  ddwyf- 
ol,  a'u  profi  i  fod  yn  ganlyniad  cyf- 
reithlon  sefyUfá  y  bobl  tuag  at  eu  Bren- 
in  Nefol,  yr  hwn  a  wnaeth  ddefnydd 
o'r  Assyriaid  a  Thalaethau  ac  Ymer- 
odraethau  paganaidd  eraiU  fel  offeryn- 
au  i  weithio  aUan  ei  fwriadau  cyhoedd- 
edig  ei  hun,  a  chyflawnodd  .drwyddynt 
neu  arnynt  ei  amcanion  cyfiawn  neu 
<lrugarog  ei  hun. 

Y  mae  y  nodweddiad  eglur  ac  agor- 
ed  hwn  o'r  hanesiaeth  ysbrydoledig 
wedi  bod  yn  achlysur  ffrwythlawn  o 
wrthddadl  i  anghrediniaeth  ddiweddar, 
yr  hon  sydd  yn  gwadu  bodolaeth  un- 
rhyw  lywyddiaeth  oruchel  o'r  fath  yn 
amgylchiadau  dynol  gan  Dduw  Israel, 
ac  yn  honi  fod  y  fath  arddangosiad  ar 
ran  yr  ysgrifenwyr  cysegredig  yn  brad- 
ychu  teimlad  anghyfeiUgar  tuag  at,  ac 
anghyson  o'r  parch  cysegredig  ac  an- 
mhleidiol  tuag  at  y  gwirionedd,  a  ddy- 
lai  nodweddu  yr  hanesydd  ymddiried- 
ol.  HawHr  ganddynt  fod  y  dygwydd- 
iadau  wedi  eu  darnbigo  gan  offeiriaid 
a  phrophwydi  er  mantais  i*w  fiydd  gen» 
edlaethol,  fel  ag  i  wneyd  yr  argraff  ar- 
nynt  a  weHr  mor  egíur.  Am  hyny 
dadleuant  nas  geUir  eu  hystyried  fel 
adroddiadau  gwirioneddol  ac  ymddir- 
icdol  o  ddygwyddiadau  gweithredol, 
ond  yn  hytrach  fel  coegchwedlau  yn 
ymgorphori  y  gred  boblogaidd,  fel 
chwedleuon  gydag  amcan  duwiol,  gan 
awdwyr  a  feddyUent  lai  am  wirionedd 
hanesyddiaeth  nag  am  y  daUadau  cref- 
yddol  oeddent  am  addysgu,  neu  yx  ar- 
graffiadau  oeddent  i*w  gwneyd  ar  eu 


Digitized 


byGoogle 


i88o.l 


Nid  Chwtdly  md  Hanesiaeth. 


109 


darllenwyr.  Fel  hyn  trìnìr  hìuiesydd- 
iaeth  yr  Israeliaid  fel  pe  na  bae  yn  han- 
es,  ond  yn  unig  cyfrwng  rhyw  ddrych- 
feddyliau  crefyddol,  gydag  is-haen  gy- 
medrol  o  fiaith,  a  mwydiad  helaeth  o 
chwedl.  Gwahoddir  yn  rhydd  wialen 
ddeniadol  beirniadaeth  uchel  i  nithio 
ymaith  y  chwedl,  ac  i  ogrynu  y  gwir- 
iònedd.  Gosodant  o'r  naill  du  ddy- 
wediadau  mwyaf  pendant  yr  hanesydd 
cysegredig  yn  ddiseremoniy  neu  eu 
naddu  i  lawr  a'u  dadg^rmalu  a'u  gwyr* 
droi  o'u  hamcan  eglur,  heb  unrhyw  ar- 
weinydd  arall  neu  fesur  nag  ewyllys  ar- 
glwyddiaethol  y  beirniad.  Cafodd  yr 
erlyniad  hyf  a  gormesol  hwn  ffrwyn 
rydd,  a  gellid  ei  erlyn  gyda  llai  o 
wrthwynebiadau,  oblegid  yn  henafìaeth 
aneillduaeth  cymharol  y  llywodraeth 
luddewig  ychydig  oedd  yn  wybyddus 
i'r  ysgrifenwyr  henafol  hyny,  yn  arben- 
ig  y  Groegiaid  a'r  Rhufeiniaid,  gweith- 
iau  y  rhai  sydd  wedi  eu  cadw  i  ni.  Yr 
oedd  Jerusalem  wedi  ei  dinystrio  gan 
Nebuchodonosor  gan'  mlynedd  cyn 
genedigaeth  Herodotus,  tad  hanesydd- 
iaeth  Roegaidd.  Am  hjmy,  o  angen- 
rheidrwydd,  ychydig  o  bwyntiau  a  gyn- 
ygia  llenyddiaeth  glasurol  mewn  cy- 
fifynldiad  a  hanesiaeth  gysegredig  cyn 
yr  amgylchiadau  hyny.  A  thybygid 
fod  adroddiadau  y  cenedloedd  hyny  a 
gawsant  unrhyw  gysylltiad  â  hwy,  wedi 
ea  coUi  yn  anobeithiol. 

Yn  abfienoldeb  tystiolaethau  cadam- 
haol  o  fanau  eraill,  hawdd  oedd  taílu 
amheuaeth  ar  ^rr  hanesiaeth  gysegredig, 
ac  i  amheu  cywirdeb  ei  dywediadau  an- 
mhorthedig.  Ond  y  mae  yr  ymchwil 
iadau  sydd  wedi  eu  gwneyd  gan  ym- 
chwilwyr  diweddar  i  adfeilion  y  gor- 
pbenol  wedi  eu  gwobrwyo  â  dargan- 
fyddiadau  annysgwyliadwy,  ond  mwyaf 
croesawus.  Y  mae  nifer  o  dystion  an- 
nibynol  wedi  eu  galw  o'r  Aipht,  Babi- 
lon,  Assyría,  ac  o  wlad  Canaan  ei  hun- 
an,  ì  egluro  a  chadamhau  dywediadau 
a  chyfeirìadau  yr  ysgrifenwyr  cysegr- 
edig,  ac  i  sefydlu  eu  cywreindeb  gwir- 
ioneddol,  hyd  yn  nod  mewn  hysbys- 
iadau  manwl.  Dichon  mai  y  mwyaf 
nodedig  adyddorol  o'r  cyfnerthion  hyn 
yw  y  rhai  a  roddir  gan  yr  arysgrifen* 
iadau   Assyriaidd   i  ranau  neillduol  a 


geir  yn  Llyfrau  y  Breninoedd.  Ychyd- 
ig  il^myddoedd  yn  ol,  ychydig  yn  fwy 
a  wybyddid  am  Ninefeh  a'r  brenin- 
oedd  nerthol  y  rhai  unwaith  a  lywodr- 
aethent  y  byd  o'r  bríf-ddinas  enwog 
hono,  nag  a  ellid  ei  gasglu  o  frawddeg- 
au  byrion  o'r  Beibl  am  danynt.  Ond 
oddiar  pan  y  mae  palasau  y  brenin- 
oedd  hjm  wedi  eu  diorchuddio,  a'r  ar- 
ysgrífeniadau  wedi  eu  darllen,  yn  y  rhai 
y  rhpddant  hanes  manwl  am  eu  gon- 
chestion,  a  dygwyddiadau  eu  teymas- 
iad,  nid  yn  unig  y  mae  ein  gwybodaeth 
am  Ass^rria  wedi  eangu  yn  fawreddog, 
ond,  yr  hyn  sydd  o  werth  neillduol  i'n 
hamcan  presenoi,  y  mae  genym  mewn 
amryw  engreiffitiau  y  cyfieithiad  Assyr- 
iaidd  o  ffeithiau  gyda  pha  rai  y  mae  y 
Beibl  yn  barod  wedi  ein  gwneuthur  yn 
gyfarwydd  oddiar  y  safle  Israelaidd, 

SALMANESER  AC   ISRAEL. 

Y  brenin  cyntaf  o  Assyría  yr  hwn  a 
sonia  am  amgyichiadau  Israel,  ydyw 
Salmaneser,  nid  yr  un  a  warchaeodd 
Samaría  •  2  Bren.  18  :  9),  ond  brenin 
blaenorol  o'r  un  enw.  Yn  ei  arysgrif- 
en  dywed  am  fuddugoliaeth  a  eniUodd 
yn  ei  bedwaredd  flwyddyn,  dros  ddeu- 
ddeg  o  freninoedd  cyngreiríedig,  yn 
cael  eu  harwain  gan  Bin-hidri  ( Benha- 
dad)  o  Damascus,  ac  yn  cynwys  Ahab  o 
Israel,  yn  ogystal  a  breninoedd  Ha- 
math,  Aipht,  Arnad,  Arabìa,  Ammon, 
ac  eraill.  Yn  ei  chweched,  degfed,  un- 
fed-ar-ddeg,  a  phedwaredd-blwyddyn- 
ar-ddeg,  cofnodir  buddugoliaethau  pell- 
ach  dros  Benhadad  o  Damascus  a'i 
gyngreirwyr,  deuddeg  o  freninoedd 
glanau  y  môr,  neu  ddeuddeg  o  frenín- 
oedd  yr  Hiltiaid ;  ond  ni  sonir  am 
Ahab.  Yn  ei  ddeunawfed  flwydd)m, 
gorchfygodd  Salmaneser  Hazael,  bren- 
in  Syria,  ac  yn  yr  un  flwyddyn  gwnaeth 
Jehu,  mab  Omri,  yn  nghyda  brenin- 
ocdd  Tyre  a  Sidon,  eu  hymostyngiad, 
a  rhoddasant  roddion,  ac  arddangosiad 
darluniadol  o  genhadon  Jehu  yn  carío 
barau  o  fetel  gwerthfawr  ar  eu  hys- 
gwyddau,  a  defhyddiau  o  wahanol  bat- 
rynau  yn  eu  dwylaw. 

Yn  awr  gadewch  i  ni  weled  pa  beth 
ydyw  y  canlyniadau  o  hyn.  Nid  yn  un- 
ig  yn  y  c^rfiredin  fod  Benhadad  yn  gyf- 


Digitized 


byGoogle 


IIO 


Cymafifaoedd  Cymru, 


[Oorphenaf, 


oeswr  ag  Ahabi  a  Hazael.  a  Jehu  ;  ond 
ar  y  cof-goloíhau  y  mae  pedair-blyn- 
edd-ar-ddeg  rhwng  Ahab  a  Jehu.  Yn 
ol  Uyfrau  y  Breninoedd  gwahanir  eu 
teymasiad  gan  deymasiad  Ahaziah,  30* 
hwn  a  deymasodd  ddwy  fl^meddy  a 
theymasiad  Jehoram,  yr  hwn  a  deym- 
asodd  ddeuddeg  mlynedd.  Yn  awr,  a 
gwneuthur  pob  goddeíìad  dyladwy  i  ar- 
feríad  yr  ysgrifenw)n-  Hebreaidd  o  osod 
cyfhodau  o  amser  allan  mewn  fügyrau 
cyflawn,  rhan  o  flwyddyn  yn  cael  ei 
chyfrif  yn  flwyddyn,  y  mae  yn  rhaid 
fod  tair-bl^medd^ar-ddeg  wedi  myned 
heibio  rhwng  marwolaeth  Ahab  a  áy- 
fodiad  Jehu.  Am  hyny  nis  gallasai 
Ahab  fod  yn  byw  pan  oedd  Salmaneser 
yn  gwneuthur  ei  symudiadau  tua'r  gor- 
ílewin,  oddieithr  y  cyntaf.  Mewn  per- 
ffaith  gydgordiad  â  hyn,  cysyllta  y  cof- 
golofhau  ef  a  Benhadad  yn  y  frwydr 
gyntaf,  ond  ni  sonir  am  dano  wedi 
hyny. 

\J  òarhau,'\ 


CYHANFAOEDD  CYHRU. 

Dwy-flynedd-ar-bymtheg-a-deugain 
i'r  mis  hwn  (Mehefìn)  y  bum  ^m  y  gy- 
manfa  gyntaf  gyda'r  Bedyddwyr,  ^n* 
hon  a  g^maliwyd  yn  Penybont,  Llan- 
dyssil,  a  minau  ond  1 1  mlwydd  oed  y 
pryd  hwnw,  a  dau  fis  oed  fel  crefydd- 
wr.  Cefais  genad  gan  fy  nhad  i  fyned 
yno.  Yr  oedd  genym  i'w  gerdded  18 
miUdir  o  'flbrdd,  a  mawr  yr  awydd 
oedd  )mòm  i  gael  bod  yn  y  gymanfa. 
C^rrhaeddasom  yno  yn  brydlawn  erb^m 
yr  oedfaon  cyhoeddus.  Yr  oedd  y 
gynadledd  y  dydd  olaf  o'r  gymanfa  y 
pryd  hwnw — y  pregethu  yn  gyntaf.  Am 
ddau  o'r  gloch  yr  oedd  yr  oedfaon  i 
ddechreu  y  dydd  cyntaf,  pan  y  preg- 
ethodd  yr  enwogion  W.  Evans,  Aber- 
ystw^rth,  a  J.  Roberts,  Mon,  LÍansilin 
wedi  hyny.  Yna  cyhoeddwyd  y  bydd- 
ai  pregethu  yn  yr  hwyr  mewn  gwahanol 
fimau— dau  yn  mhob  cymydogaeth.  Y 
ddau  oedd  yn  pregethu  yn  y  pentref, 
allan  ar  yr  heoî,  oedd  y  Parchn.  Dan- 
iel  Dayies,  y  gwr  dall,  o  Lundain  y 
pryd  hwnw,  a  Jones  o'r  Drefnewydd. 
Yr  oedd  Mr.  Davies  y  pryd  hwnw  yn 


ddyn  ieuanc  gwrol  tua  26  mlwydd  oed^ 
ei  lais  yn  gryf  ac  yn  nerthol,  a  Jones, 
Drefnewydd,  yn  nghanol  ei  ddefoydd- 
ioldeb,  ac  yn  meddu  ar  gorph  glan- 
waith  a  hardd.  Boreu  dranoeth  yr 
oedd  tynu  mawr  i  ddydd  mawr  yr  wyl. 
Am  7  yn  y  boreu  yr  oedd  y  cae  Ue  ^nr 
oedd  yr  esgynlawr  yn  cael  ei  lanw  gaa 
addolwyr  y  Duw  byw.  Pregethodd  301 
y  boreu  y  brodyr  da  Henry  Davie6,  o 
Langloffan  y  pryd  hwnw,  a  J.  James^ 
Pantrhydjnyn,  Penybont-ar-ogwy  wedi 
hyny.  Felly  terfynwyd  yr  oedfa  for- 
euol.  Erbyn  10  yr  oedd  y  gynulleid- 
ÙL  wedi  cynyddu  yn  ddirfawr.  Preg- 
ethodd  y  brodyr  W.  Richards,  Peny- 
parc,  D.  Davies  Llundain  drachefn,  a 
J.  Jones,  Drefnewydd.  Am  2,  wele 
J.  Edwards,  Ruthyn,  a  Thomas  Jones, 
Rhydwilym,  a  Chrístmas  Evans,  yn  dy- 
weyd  yn  ardderchog  am  Grist  yn  ys- 
peilio  y  tywysogaethau  a'r  awdurdod- 
au,  &c.,  a  phawb  yn  myned  adref  gan 
ganraol  yr  Arglwydd  am  nerthu  ei 
weisìon,  ac  nid  canmol  y  Dr.  hwn  a'r 
Dr.  arall,  ond  lesu  yn  cael  y  gogon- 
iant. 

Dygwyddodd  amgylchiad  gwerth  ei 
grybwyll  am  y  gymanfa  hon.  Yr  oedd 
Christmas  Evans  ^m  myned  yn  ol  i  gy- 
manfaoedd  y  Gogledd  gyda'r  Parch.  T. 
Morris,  Portsea,  gwr  ieuanc  o  Oaer- 
fyrddin,  ac  yn  bregethwr  ieuanc  y  pryd 
hwnw.  Yr  oedd,vnt  yn  croesi  y  Traeth- 
mawr,  ac  yr  oedd  C.  Evans  yn  isel  ei 
feddwl  wrth  groesi.  "  Chrìstmas  Ev- 
ans,"  ebe  Morris,  "bum  jm  y  racès 
ceffylau  yn  Mhenybont,  Llandyssil,  ac 
yr  oedd  ^mo  ddau  geffyl  yn  rhedeg  race, 
un  ceffyl  dall,  ac  un  ceffyl  un  Uygad* 
Yr  oedd  y  cefiyl  dall  yn  rhedeg  yn  dda, 
ac  ystyried  mai  y  rhedfa  gyntaf  yd- 
oedd ;  ond  y  ceffyl  un  UygGul  a'i  car- 
iodd  hi."  Daeth  yr  hen  frawd  i'w  le 
mewn  hwyl  gyda  y  drychfeddwl,  ac  yt 
oedd  yn  rhaid  i  Mr.  M(mtìs  adrodd  y 
stori  am  rac^s  ceffylau  Penybont,  Llan- 
dyssil,  yn  nghlyw  yr  hen  frawd,  mewn 
difyrwch  diniw^. 

Cofiwyf  weled  hen  feistr  Chrístmas 
Evans  yn  y  gymanfa  hon,  mewn  cer^ 
byd  bychan,  sef  y  dysgedig  Davie8, 
CasteUhowell.  Yr  oedd,  os  wyf  yn 
cofio  yn  dda,  yn  hen  wr  tew.     Dywoi* 


Digitized 


byGoogle 


iS8o.] 


R.  Jlé  Evûns  a  Chymundeò, 


lii 


ai  y  wraig  wrtho,  "Gwell  i  ni  fyöed 
adref,  yr  ydjrch  wedi  blino.*'  "Na," 
cbe  yntau,  "  y  mae  amaf  eisîau  clywed 
beth  a  ddywed  Christmas  wrthym  eto*" 
Ac  felly  y  bu.  Hiraeth  sydd  amaf  am 
yr  amser  gwlithog  oedd  yn  dilyn  gweis- 
ion  Duw  y  pryd  hwnw.  Tywallted 
Duw  ei  Ysbryd  yn  helaeth  ar  ein  preg- 
ethwyr  ieuainc,  yw  dymuniad 
E.  St  Louis.  B.  J. 


A.  H.  EYANS  A  CHYHDNDEB. 

Erthygl   VI. 

Dywed  Mr  Evans,  "  Os  ceuir  taen- 
eUwT  allan  o  gymundeb^  y  dylid  edrych 
amo  fel  twyllwr."  Ateb.  Mae  eng- 
reifitiau  wedi  bod  o  Grjmwyr  yn  apelio 
am  gymundeb  gyda  thaenellwyr,  a  chael 
eu  gwrthod,  am  eu  bod  yn  ddifedydd 
yn  unig.  A  ydjrwr  hyn  yn  profi  fod  y 
taenellwyr  yn  edrych  ar  y  corph  parch- 
us  hwnw  o  Gristionogion  fel  iwyllwyr, 
&c.  ?  Os  yw,  paham  y  cyhuddir  y 
Bedyddwjrr  am  wneyd  yr  hyn  y  maent 
hwy  eu  hunain  jm  ei  wneyd  ?  Os  nad 
yw,  paham  y  condemnir  y  Bedyddwyr 
am  wneyd  yr  hyn  nad  ydynt  yn  euog  o 

!       hono? 

i  Dywedir  "fod  yn  rhaid  i'r  Bedydd- 

wyr  edrych  ar  Spurgeon  a  Hall,  &c., 
yn  afreolaidd."  Y  mae  egwyddorion 
cymundeb  y  taenellwyr  jn  edrych  ar- 
aynt  mor  afreolaidd  ag  yr  edrycha  y 
Biedyddwyr   araynt,  o  herwydd  eu  bod 

I  yn  derbyn  i'w  cymundeb  rai  yr  edrych- 
ant  amynt  yn  ddifedydd,  yr  hjm  a  ys- 
tyrir  gan  daenellwyr  yn  gystal  a  Bed- 
jíldwyT  yn  gwbl  afreoíaidd.  '*  Mae  yn 
ynfydrwydd,"  meddai  Dr.  Wall,  "na 
feddyliodd  un  enwad  crefyddol  erioed 
am  dano,  er  cymaint  o  gjrfeiliomadau  a 
gdeddid  ganddynt."  Mae  yn  rfiy 
ddrwg  fod  y  Bedyddwyr  yn  cael  eu 
condemnio  am  beidio  gwneyd  yr  hyn 
nad  yw  y  taenellwyr  eu  hunain  yn 
íòddlawn  eí  wneyd. 

Dywed  Mr.  £.,  '^  fod  eu  brawdgar- 
wch  hwy  mor  eang,  fel  y  maent  yn  fcäd- 
lon  derbyn  y  Ŵdyddwyr  i  mewn.*^ 
Atebaf^  nad  yw  eu  brawdgarwch  hwy 
mor  eang  a  brawdgarwch   Hall,   Bun- 


yan,  Spurgeon,  &c.,  os  mai  wrth  fẁrdd 
y  cymundeb  y  mae  brawdgarwch  i  gael 
ei  fesur,  gan  y  derbynid  ganddynt  hwy 
y  rhai  a  wrthodid  gan  y  taenelhvyr ;  aü 
nid  yw  eu  brawdgarwch  (er  cymaint  y 
mae  Mr.  E.  yn  honi  o  hono)  mor  eang 
a'r  eiddo  y  Bedyddwyr,  gan  y  derbjm- 
ia  y  Bedyddwyr  at  fwrdd  y  cymundeb 
yr  oU  a  ystyriant  yn  aelodau  rheolaidd 
eu  heglwysi,  yr  hyn  na  wneir  gan  y 
Methodistiaid  Calfínaidd.  Pa  fìiint 
bynag  o  anghysondeb  sydd  yn  nghy- 
huddiadau  Bunyan  a  Hall  yn  erb^m  y 
Bedyddw^rr,  maent  yn  saith  mwy  an- 
nghyson  pan  y  deuant  oddiwrth  R.  H. 
Evans  yn  eu  herbyn. 

Darlunia  Mr.  E.  '*  Dywysog  Tang- 
nefedd"  yn  dweyd  wrth  wahanol  en- 
wadau,  **  Ysgydwch  ddwylaw,  a  bydd- 
wch  ffryndiau.'*  Ond  cam-ddarluniad 
o  Djrwysog  Tangnefedd  ydyw  ei  fod 
yn  eu  hanog  i  fod  yn  ffryndiau  ar  draul 
tori  ei  orchymynion.  Efe  yw'r  hwn 
ddywed,  **  Pwy  bynag  gan  hyny  a  doro 
un  o'r  gorchym)mion  lleiaf  hyn,  ac  a 
ddysgo  i  eraill  felly,  Ueiaf  y  gelwir  ef 
yn  nheyrnas  nefoedd.*'  Ac  os  nad  yw 
cyfnewid  gorchymyn  Duw  yn  ei  dori, 
(fel  yr  addefír  gan  luaws  o  brif  ddysg- 
edigion  y  taenellwyr,  fod  bedydd  wedî 
cael  ei  gjrfnewid  o  drochiad  i  daenell- 
iad),  nis  gwn  pa  beth  yw  tori  gorchy- 
myn  dwyfol  na  dynol.  "  Chwi  yw  fy 
ngh^rfeillion,  os  gwnewch  pa  bethaa 
bynag  yr  wyf  yn  eu  gorchymyn  i  chwi." 
Nid  gMmeyd  pethau  Crist  ydyw  cyf- 
newid  pethau  Orist,  ac  nid  gwneyd  **pa 
bethau  bynag  yr  wyf  yn  eu  gorchymyn 
i  chwi"  ydyw  gwneyd  rhai .  pethau,  a 
chyfhewid  y  UeiU.  Oofied  Mr.  E.  fod 
y  **ddoethineb  sydd  oddi  uchod  jm 
gyntaf  yn  bur,  wedi  hyny  yn  heddych- 
ä.*'  Mae  heddwch,  er  mor  wertbfawr, 
yn  costio  gormod,  os  torir  gorchymytt 
Duw  er  mwyn  ei  gael. 

Mae  ein  cyÊiill  càredig  yn  enwi  ych- 
ydig  sydd  wedi  gadael  y  Bedyddwyr  o 
herw)rdd  caeth-gymundeb  (meddai  efe) 
gan  arwyddo  fbd  rhyw  gynhwrf  neiU- 
duol  yn  mysg  yr  enwad  ar  y  mater,  ac 
fod  y  byd  yn  rhy  oleu  i  gario  y  fkth 
beth  a  chaeth-g)rmundeb  yn  mlaen. 
Dylai  gofio  mai  göleuni  sydd  yn  gwneyd 
Bedyddwyr ;    fod  bedydd   bat^od  a 


Digitized 


byGoogle 


112 


R.  Hn  Evans  a  Chymundeb. 


[Gorphenaf^ 


chymundeb  babanod  wedi  cychwyn  yn 
nechreuad  yr  oesau  tywyll ;  fod  yr  olaf 
wedi  ei  daflu  dros  y  drws  pan  ddaeth 
peth  mwy  gwrthun  hyd  yn  nod  nag  yn- 
tau  i  mewn  i'r  eglwys,  sef  traws-syl- 
weddiad,  a  bod  y  blaenaf  wedi  parhau 
i  enill  nerth  hyd  nes  y  tywynodd  gol- 
euni  y  diwygiad,  ac  o  hyny  hyd  yn  awr 
ei  fod  yn  coUi  nerth  yn  gyílym. 

Nid  anmhriodol  hefyd  fuasai  iddo 
ddweyd  am  y  Uuaws  sydd  yn  dyfod  at 
y  Bedyddwyr  oddiwrth  wahanol  en- 
wadau.  Gwelais  hanes  tri  o  weinidog- 
ion  enwog  yn  ddiweddar,  dau  o  hon- 
ynt  oddiwrth  y  Free  Will  BaptistSy  sef 
Mr.  Crane  a  Mr.  Cole,  ac  un  arall 
mwy  enwog  fyth  ddaeth  atom  oddiwrth 
y  German  Refarm  Churc  ,  sef  Dr. 
Ephraim  M.  Epsteim,  Professor  of 
Hebrew^  German^  and  Naiural  Science^ 
Helderberg  College,  Tiffin,  Ohio.  Ni 
fiiaswn  yn  enwi  yr  ychydig  hyn  oni 
bae  yr  ymífrost  chwyddedig  mae  Mr. 
E.  yn  ei  ddangos  o  herwydd  y  cwpl  a 
enwa  sydd  wedi  gadael  y  Bedyddwyr 
flynyddau  yn  ol,  o  herwydd  caeth  gym- 
undeb,  meddai  ef. 

Adrodda  Mr.  E.,  fod  "R.  Hall  yn 
darlunio  y*Bedyddwyr  caeth-gymunawl 
fel  sect  newydd  wedi  codi."  Nid  y 
Bedyddw)rr  gododd  fel  sect  newydd. 
Maent  hwy  yn  awr  yn  gymwys  yr  un 
îaXh  ag  yr  oeddynt  ddeunaw  cant  o 
flynyddau  yn  ol,  yn  derbyn  i'r  cymun- 
deb  gredinwyr  bedyddiedig;  ond  fe 
gododd  Bunyan  a  Hall  beth  newydd, 
sef  dadgysylltu  y  berthynas  rhwng  bed- 
ydd  a  chymuudeb,  a  derbyn  at  fwrdd 
yr  Arglwydd  y  rhai  a  £uiient  yn  Grist- 
ionogion,  pa  un  bynag  a  fiiasent  yn 
fedyddiedig  neu  beidio,  yr  hyn,  fel  y 
sylwyd  gan  Dr.  Wall,  sydd  yn  wrthuni 
na  feddyliodd  neb  erioed  ei  wneyd.  Y 
mae  y  fi^ith  hon  yn  cael  ei  chadarnhau 
gan  luaws  o  daenellwyr  heblaw  Dr, 
Wall;  mae  y  Bedyddwjrr  a'r  taenell- 
wyr  yn  un  llais  ar  y  pen  hwn  ;  jnae  y 
Bedyddwyr  yn  hen  sect  5ydd  yn  hen- 
ach  na'r  henaf  dan  yr  oruchwyliaeth 
Gristionogol.  Mae  y  grefydd  Babaidd 
yn  honi  mai  hi  yw  yr  henaf ;  ond  mae 
y  Bedyddwyr  ganoedd  o  flynyddau  o'i 
blaen  hi.  Peidied  Mr.  E.  a  chyn- 
hyrfu  am   fy  mod  ^m  tystio  hyn ;   os 


bydd  yn  amheu,  gadawed  i  mi  gàel 
gwybod,  a  bydd  yn  dda  genyf  brofi 
fy  nhystiolaeth,  a  hyny,  yn  ol  fy  arfer, 
drwy  amryw  o  brif  ddysgedigion  a 
haneswyr  taeneilyddol.  "  Bedyddwyr 
caeth-gymunawl  301  sect  newydd  !  ! !" 
Byddai  yr  un  mor  hawdd  profì  na  chod- 
odd  yr  haul  erioed,  ag  fyddai  profi  mai 
sect  newydd  yw  y  Bedyddwyr.  Syl- 
wer  fy  mod  yn  defnyddio  y  term  *'Bed- 
yddwyr  caeth-g)rmunawl,"  nid  am  fy 
mod  yn  eu  hystyried  yn  îwy  caeth,  nac 
hyd  yn  nod  mor  gaeth,  a  thaenelíwyr, 
ond  yn  unig  i'w  gwahaniaethu  hwynt 
oddiwrth  y  "Bedyddwyr  rhydd-gymun- 
awr*  a  godasant  tua  dau  can'  mlynedd 
yn  ol.  John  Bunyan  oedd  un  o'r  rhai 
cyntaf  a  feddyliodd  am  y  fath  absurdi- 
tyi  fel  y  gelwir  ef  gan  Dr.  Wall,  sef 
rhoddi  cymundeb  i  ddyn  di-fedydd. 

Darlunir  y  cymundeb  gan  ein  gwrth- 
wynebwyr  fel  arwydd  neillduol  o  un- 
deb,  brawdgarwch,  a  chariad,  rhwng 
Cristionogion  a'u  gilydd.  Gellid  medd- 
wl  nad  yw  prif  ddyben  sefydliad  yx  or- 
dinhad,  sef  cofìo  am  angau  y  Gwared- 
wr,  ond  ail  beth  yn  ngolwg  rhai  dyn- 
ion.  Nid  ydym  yn  cael  ein  dysgu  jm  y 
gwirionedd  ein  bod  i  feddwl  dim  am 
ein  gilydd,  pan  yn  eistedd  wrth  fẁrdd 
yr  Arglwydd.  "  Gwnewch  hyn  er  cof 
am  danaf  fi,'*  yw  y  gorchymyn;"  ni 
ddysgir  ni  i  gofio  am  ein  gilydd,  ond 
pawb  i  gofìo  am  Grist ;  ac  nid  cofìo  am 
dano  yn  cael  ei  eni,  ond  cofìo  am  dano 
yn  dyoddef  a  marw  drosom  ni.  Nid 
yw  wedi  ei  fẁriadu  yn  neillduol  i  ni 
ddangos  ein  cariad  hyd  yn  nod  at  Grìst, 
ond  mor  belled  ag  mae  ufudd-dod  i 
unrhyw  orchymyn  o  eiddo  Crist  ytL 
dangos  cariad  ato.  Mae  y  cymundeb 
3m  dangos  cariad  Crist  atom  ni  yn  hyt- 
rach  na'n  cariad  rii  at  Orist ;  mae  301 
feithriniaeth  i'n  cariad  at  Grist,  gan 
ein  bod  yn  cael  ein  gorchymyn  i  gofio 
am  dano  yn  dyoddef  a  roarw  yn  ein  lle» 
yr  hyn,  yn  ol  natur  pethau,  sydd  yn  ei 
duedd  i  gynyddu  ein  cariad  at  y  Gwar- 
edwr  bendigedig.  Nid  yw  yr  lesu  pan 
yn  galw  ei  saint  yn  mlaen  yn  y  dydd 
olaf,  yn  crybwyll  am  hyn  fel  un  prawf 
o'n  caríad  ato,  er  ei  fod  yn  enwi  Uawer 
o  bethau  eraiU  a  wnaethant  drosto : 
*'  Deuwch  chwi,  fendigedigion  blant  fy 


Digitized 


byGoogle 


iS8o.] 


R.  H.  Evam  a  Chytnundeb, 


"3 


Nhad,  etifeddwch  y  deyrnas  a  baroto- 
wyd  i  chwi  er  seiliad  y  byd,"  canys  bu- 
och  yn  cymuno  gyda  eich  gilydd,  i 
ddangos  eich  undeb,  a'ch  cariad,  a'ch 
brawdgarwch,  at  eich  gilydd.  Na,  nid 
fel  yna  y  bydd  yn  dweyd  y  pryd  hyny; 
ond,  ^'  Bum  glaf,  ac  ymwelsoch  ä  mi ; 
yn  ngharchar,  a  daethoch  ataf;  bum 
newynog,  a  rhoisoch  i  mi  fwyd;  sych- 
edig,  a  rhoisoch  i  mi  ddiod.*'  Dyma 
y  gweithredoedd,  yn  nghyfirif  lesu,  yd- 
ynt  yn  brawf  o'n  cariad  ato  ef,  ac  at  ei 
saint,  ac  nid  cyd-eistedd  i  gymuno 
gyda  ein  gilydd.  Mae  yn  ffordd  rhy 
esmwyth,  cheap^  i  brofì  ein  cariad  at 
Gríst  na'n  gilydd.  Mae  arwyddion 
rhy  amlwg  i'w  gweled  yn  mysg  eglwysi 
pob  enwad,  y  gallant  gyd-eistedd  gyda 
eu  gilydd  wrth  fwrdd  cymundeb  am 
fl^myddoedd,  er  mai  prin  y  gallant 
ymddyddan  A'u  gilydd  yn  frawdol  a 
charedig,  tra  y  gallant  gyfeillachu  301 
serchog  ä'u  cyfeillion  na  ddarfu  erioed 
gyd-eistedd  â  hwy  wrth  fwrdd  y  cym- 
undeb.  Mae  un  ymweliad  â  brawd 
neu  chwaer  yn  eu  cystudd,  neu  un 
weithred  o  elusengarwch  i  frawd  mewn 
tlodi  ac  angen,  yn  annhraethol  well 
prawf  o  garíaid  atynt,  nag  eistedd  gyda 
hwy  am  flynyddoedd  mewn  cjrmundeb. 
Mae  yn  debyg  mai  yr  amcan  mewn 
golwg  yn  y  cam-ddarluniad  o  brif  ddy- 
ben  yr  ordinhad,  ydyw  gwaradwyddo  y 
Bedyddwyr  drwy  eu  darlunio  fel  rhai 
amddifad  o  garíad  at  enwadau  eraill,  a 
sefyll  ar  ffordd  undeb  crefyddol.  Atol- 
wg,  ai  y  Bedyddwyr  yw  yr  achos  o'r 
holl  ymraniadau  sydd  yn  mysg  y  taen- 
ellwyr  eu  hunain.  Er  engraiflí,  mae  y 
Presbyteríaid  (enwad  y  mae  Mr.  E.  yn 
arddel  perthynas  lled  agos  ag  ef,)  wedi 
ymranu  yn  Scotland  i  chwech  o  wahan- 
ol  gyrph ;  yn  yr  Iwerddon  î  bump ;  jtL 
lioegr  i  dri,  ac  yn  Ameríca  i  naw  o 
wahanol  bleidiau  neu  gyrph  enwadol. 
Yn  lled  debyg  gellir  dweyd  am  y  Meth- 
odistiaid,  &c.  Yn  sicr  nid  y  Bedydd- 
wyr  a'u  caeth-gymundeb  a  achosodd  yr 
holl  ymraniadau  hyn.  A  raid  î'r  Bed- 
yddwyr,  fel  rhyw  fwch  diangol,  gario 
pechodau  holl  enwadau  y  byd  ?  Mae 
cyd-eistedd  gyda  eich  gilydd  yn  achlys- 
urol  yn  brawf  rhy  wael  o'ch  unoliaeth, 
eich  caríad,  a'ch  brawdgarwch,  tra  yr 


ydych  yn  ymddryllio  yn  gymaint  o  fân 
ddamau  crefyddol.  RÍowch  i'r  Bed- 
yddw)rr  well  esiampl  o  unoliaeth  a 
brawdgarwch,  cyn  eu  condemnio  mor 
ddiarbed  ac  anghyson  ag  y  gwnewch. 
Dengys  R.  H.  E.  "  fod  R.  Hall  yn 
herio  gwroniaid  caeth-gymundeb  i 
ddangos  olion  y  fath  ymddygiad  yn  yr 
oesoedd  gynt,  neu  i  gyfeirio  at  un  gen- 
edl,  neu  sect,  neu  berson,  fel  engraifft 
o'r  fath  wahaniaeth  penchwibanllyd  a 
gormesol  mewn  cysylltiad  â  swper  yr 
Arglwydd."  Peth  anhawdd  yd^rw 
dangos  olion  ymddygiad  caredig  neu 
angharedig  at  unrhyw  beth  cyn  ei  fod- 
olaeth.  Dangosed  Mr.  Evans  fod  y 
fath  beth  a  sect  o  daenellwyr  yn  bodoli 
yn  y  canrifoedd  c)nitaf  o  Gristionog- 
aeth,  mi  ymrwymaf  fìnau  i  ddangos  ol- 
ion  o  gaeth-gymundeb  yn  yr  oesoedd 
g)mt.  Nac  anghofìed  Mr.  Evans  y  gall- 
af  brofì  drwy  luaws  o  bríf  ddysgedigion 
a  haneswyr  y  gwahanol  bleidiau  taenell- 
yddol,  mai  trochi  oedd  y  dull  cyffred- 
inol  o  weinyddu  bedydd  am  drí-chant- 
ar-ddeg  o  flynyddoedd.  Gwir  fod  y 
Bedyddwyr  yn  cael  eu  herlid  yn  y  can- 
rífoedd  a  nodwyd,  ond  nid  |;an  daen- 
ellwyr  yr  oedd^mt  301  cael  eu  herlid  y 
pr]^  hwnw,  fel  y  maent  wedi  cael  yn  y 
canrífoedd  diweddaf ;  ond  am  eu  bod 
yn  ail  drochi  y  rhai  oeddynt  wedi  eu 
trochi  301  eu  mabandod.  Senedd  Zu- 
rîch  yn  1525  a  rybuddiai  y  bobl  i  ym- 
gadw  oddiwrth  y  rhai  oedd  yn  ail-fed- 
yddio,  a  chosb  yn  cael  ei  phenodi  ar  y 
rhaî  a  oddefent  eu  hunain  i  g^rmeryd  eu 
hail  fedyddio.  Hawdd  yw  profì  pa 
fodd  y  mae  taenellwyr  wedi  jrmddwyn 
at  y  Bedyddwyr,  a*r  Bedyddwyr  at  y 
taenellw^rr,  ar  ol  i'r  taenellw)rr  dd)rfod 
i  fodolaeth;  ond  mae  yn  anmhosibl 
profi  pa  fodd  yr  ymddygid  at  daenell- 
w)rr  yn  nechreuad  Crístionogaeth,  gan 
nad  oeddynt  yn  bodoli  y  pryd  hwnw. 

W.   JONES. 


Dywedai  Lather  y  gallai  wynebu  ei  elynion, 
ond  na  allai  esgyn  yr  areithfa  na  fyddai  ei  lin- 
iaa  yn  cryna  yn  nghyd.  Nid  chwareu  plentyn 
yw  pregethu,  nid  peth  i'w  wneyd  heb  lafur  a 
phiyder ;  y  oiae  yn  waith  difrifol,  ac  yn  waith 
ofhadwy,  os  edrychir  amo  yn  ei  berthynas  ft 
thragywyddoldcb. — i^r/'^ŵi. 


Digitized 


byGoogle 


"4 


&war€digaetk  Hynoà, 


[Gorphenaf, 


CYHDDELW. 

(UN  0*I  Î)DYWEDIADAU.) 

Yr  oedd  Eisteddfod  i  gael  eî  chynal 
yn  Cendl,  a  Cynddelw  i  fod  yno  yn 
beirniadu.  Prif  destyn  barddonol  yr 
Eisteddfod  (os  nad  wyf  wedi  cael  fy 
ngham-hysbysu)  oedd  Fryddest  ar  Mo- 
ses.  Yr  oedd  bachgen  o  Penycae  wedi 
gyru  cyfansoddiad  i'r  gystadleuaeth,  a 
çhredai  nad  oedd  neb  o  fewn  cylch  yr 
Ëisteddfod  a  allasai  ei  guro ;  felly  pen- 
derfynodd  mai  ei  bryddest  ef  oedd  yn 
oreu,  a  gyrodd  ei  frawd  i*r  Eisteddfod 
i  dderbyn  y  wobr,  Ond  dadblygodd 
darlleniad  y  feirniadaeth  nad  oedd  y 
beimiad  a'r  bardd  yn  unfarn  o  berth- 
ynas  i  deilyngdod  y  bryddest,  oblegid 
yn  Ue  bod  yn  oreu,  hyhi  oedd  yr  "  olaf 
gwt"  yn  y  gystadleuaeth. 

Sylwai  Cynddelw  fod  pryddest  Glyn 
Ebbwy  yn  rhy  faith  o  lawer  i  ateb  y 
tipyn  meddwl  a'r  ychydig  Ésirddon- 
iaeth  oedd  yn  y  cyfansoddiad ;  fod 
taflu  cwpanaid  o  laeth  i'r  nant,  dan 
feddwl  gwneyd  "glasdwr,"  yn  ynfyd- 
rwydd.  Pan  ddeallodd  y  brawd  nad 
oçdd  ef  i^gael  ei  wobrwyo,  fifromodd 
yn  aruthr,  ac  wedi  i*r  cyfiarfod  derfynu 
aeth  i'r  llwyían  i  alw  y  beimiad  i  gyf- 
rif  am  ei  tnsinucUions.  ' '  Ac, ' '  meddai 
yn  ei  amddiffyniad,  *'  yr  oeddych  yn 
dweyd  fod  pryddest  fy  mrawd  yn  rhy 
faith  o  lawer ;  ond  beth  yw  hon  at  eich 
*  Awdl  Cenedl  y  Cymry*  chwi  ? — ^mae 
hono  yn  agos  i  dair  mil  o  linellau  !'* 
"  O,  ie,  machgen  i,"  atebai  Cynddelw, 
"  mae  cryn  waJianiaeth  rhwng  dy  íirawd 
a  mi — canu  i  un  dyn  yn  unig  y  mae  dy 
fiawd,  ond  yr  oeddwn  i  yn  canu  i  gm- 
edlfawt  a  lluosog." 

T.  J.    POWELL. 


GWAREDIGAETH  HYNOD. 

Gymerir  yr  hanesyn  canlynol  allan  o 
Daith  yr  Archddiacon  Coxe  trwy  Sir 
Fynwy :  '*  Hydref  29,  1772,  fel  yr  yd- 
oedd  Mrs.  WiUiams,  gwraig  Edward 
WiUiams,  Eurych,  yn  dychwelyd  adref 
o  bentref  cyfagos,  i  dref  Caerlleon,  ar 
Wysg,  tuag   n  o'r  gloch  y  nos,  gyda 


Uuflem  yn  ei  llaw,  pan  oedd  ar  y  bont 
goed  sy'n  arwain  i'r  dref,  aeth  y  llif  a 
cholofnau  a  rhan  o  lawr  y  bont  ymaith, 
a  syrthiodd  hithau  gyda  y  cruglwyth 
i'r  dwfr,  a  hyrddiwyd  hi  gyda  nerth  y 
Uifi  lawr  yr  afon;  ond  daliodd  aüsiel 
)fn  y  cledrau  gyda'r  rhai  y  syrthiodd. 
Àr  ol  cael  ei  chludo  tua  milldir  a  haner 
diffoddodd   y  ganwyll.      Wrth  fyned 
heibio  rhai  tai  ar  fin  yr  afon  yn  St.  Ju- 
lian,  gwaeddodd  am  help,  a  chlywyd 
hi  gan  ryw  rai ;  neidiasant  o'i  gwelyau 
i'w  helpu,  ond  yr  oedd  grym  y  Uif  wedi 
ei  dwyn  ymaith.     Ni  theimlodd  lawer 
o  oâi,  gan  y  gobeithiai  gael  ei  gwaredu 
gan   fadwyr  y  Casnewydd.     C)mydd- 
odd  ei  dysgwyliadau  wrth  weled  go}ea- 
ni  yn  y  tai,  a  gwaeddodd  yn  uwch  am 
gymorth*,  ond  yn  ofer.    Wedi  cyrhaedd 
y  Casnewydd,  yr  hyn  sydd  dros  dair 
milldir  o  Gaerlleon,  gan  fod  y  ganllaw 
ar  yr  hon  y  pwysai  wedi  tori,  fforchog- 
odd  drawst ;  ac  ar  ol  ei  dal  am  ychyd- 
ig  gan  wrthlif  y  bont,   cludai  y  cenllif 
hi  yn  brysur  tua'r  môr.    Yn  y  sefyllfc^ 
enbydus  hon  rhoddes  i  fyny  bob  gob- 
aith  am  achubiaeth,  ac  ymddarostyng- 
odd  i'r  dynged  oedd  yn  ei  haros.    Tua 
miUdir  islaw  Casnewydd  canfti  oleuni 
bychan  mewn   ysgraff,  yn  agos  i'r  lan. 
Gwaeddodd  ä'i  holl  nerth,  a  chlywyd 
hi  gan  feistr  y  ilestr.     Ar  ol  bloeddio 
ami,  a  deall  ei  sefyllfa,  llefodd,  ''  C^- 
wch  eich  hysbryd  i  fyny,  byddwch  yn 
fuan  allan  o  berygl  !"    Yna  neidiodd 
i'r  bad  oedd  yn  ei  ymyl,  gydag  un  o'i 
wyr,  a  rhwyfasant   tua'r  man  o'r  Ue  y 
deuai  y  waedd,  ond  bu  cryn  amser  c)m 
iddynt  ei  chyrhaedd,  yn  mhell  oddi- 
wrth  angorfa  yr  ysgraíor.     Mor  dywyll 
oedd  y  nos  fel  na  allent  weled  eu  gil- 
ydd,  a*r  tonau  yn  chwyddo  mor  an- 
ferth  fel  y  perodd  y  llongwyr  iddi  dra- 
chefh  fod  yn  dawel,  a  pheidio  gadael  y 
man  Ue  yi  oedd.     Yn  rhagluniaethol 
chwalodd    y   cymylau,  a  medrodd  y 
Uongwyr  rwjrmo  y  trawst  y  gorphwysai 
hi  amo  wrth  y  bad.    Y  fynyd   hono 
gwanychodd  grym  ei  meddwl,  a  cheis- 
iodd  ymdaflu  yn  mlaen   yti  rhy  fiian  ; 
rhwystrwyd  hi  gan  y  Uongwyr,  a  chod- 
wyd  hi  o'r  diwedd  i'r  cwch,  ond  ni  aU- 
ent  gan  rym  y  Uif  ymadaei  â'r   trawst 
nes  dyfod  i  Aber  yr  Wysg.     Wedi  idd- 


Digitized 


byGoogle 


x88o.| 


Pwlýud  y  Wàwr. 


"5 


yat  wneyd  hyn  rhwyfasant  trwy  lawer 
o  anhawsderau  tua'r  lan  ;  ac  wedi  cael 
cilCEK:h  Ued  dawel,  arosasant  yno  nes  y 
torodd  y  wawr,  yna  dygasant  y  wraig 
i'r  Casnewydd. 

Y  mae  Mr.  Coze  yn  rhoddi  enwau 
llawer  o  wyr  parchus  yn  y  gymyd  g- 
aeth  y  rbai  a  sicrasant  iddo  ef  wirion- 
edd  yr  hanesyn  uchod.  Cyfeirìa  yn 
arbenig  at  oíTeiriad  wrth  yr  hwn  yr  ad- 
roddodd  Mrs.  WiUiams  yr  hoU  am- 
gylchiadau  ar  ei  gwely  angau. 

MinersmUe,  L.  J. 


PWLPUD  Y  WAWR. 


T  Darlun  Teg  o  Sant, 

PR£GETH  NEWYDD    GAN    Y  PARCH.    CHAS     H. 
SPURGEON. 

*'  Fy  nhroed  a  ddilynodd  ei  eerddediad  ef : 
cedwmis  ei  fibrdd  ef,  ac  ni  wyrais  Nid  ydwyf 
chwaith  ytt  dlio  oddiwith  orchymyn  ei  wefns- 
an  ef :  hoffids  eiriatt  ei  enaci  ef,  yn  fwy  na'm 
hymborth  angenr,heidiol."— job  xxiii.  ii,  12. 

\Farhad.\ 

O,    GOCHELWCH   RHAG  DIRYWIAD. 

Yr  oeddym  yn  arfer  defnyddio  yr  ym- 
adrodd  yna  flynyddau  yn  ol  i  ddynodi 
dechreuad  dirywiad,  neu  fe  ddichon 
jT  efieithiau  o  hono  \  ac  yn  wir,  y  mae 
dirywiad  yn  yr  enaid  yn  fynych  ^m  ar* 
waìn  i  ddadfeiliad  marwol.  Mewn 
dadfeiliad  ysbrydol  ymddengys  bywyd 
crefydd  yn  cilio  bob  yn  ychydig.  Nid 
yw  y  dyn  yn  marw  trwy  archoU  a  wana 
ei  enw  da,  ond  trwy  wendid  dirgelaidd 
oddi  mewn  iddo,  a  fyddo  yn  bwyta  yr 
elfenau  bywiol  o  dduwioldeb,  ac  yn 
gadael  yr  arwyneb  allanol  yn  deg. 
Gwareded  Duw  nì  rhag  dadfeiliad.  Yr 
wyf  yn  sicr,  anwyl  gyfeillion,  na  allwn, 
lawer  o  honom,  fforddio  i  ddirywio 
Uawer,  oblegid  nid  ydym  ddim  yn  rhy 
ddifìrifol,  ddim  yn  rhy  fywydus  yn  awr ; 
ond  hyn  ydjrw  un  o  brif  ddififygion  yr 
eglwysi,  mae  c}mifer  o'r  aelodau  mewn 
cyflwr  o  ddirywiad  fel  mae  yr  eglwys 
yn  dyfod  yn  fath  o  yspyty,  yn  lle  bod 
yn  wersyllía.  Nid  yw  llawer  o  broffes* 
wyr  yr  hyn    oeddynt  ar  y  cynta£    Yr 


oeddynt  yn  ddynion  ieuainc  addawol 
iawn,  ond  nid  ydynb  yn  cyflawnu 
gweithredoedd  dynion  mewn  oed. — 
Boddheir  ni  wrth  weled  blodau  ar  ein 
coed  flrwythau,  ond  siomant  ni  os  na 
fyddant  yn  ymrwymo  yn  ffrwythau,  ac 
ni  fyddwn  yn  foddlawn  hyn  yn  nod  y 
pryd  hwnw  os  na  fydd  y  ffrwythau  yn 
addfedu  yn  Uawn.  Ni  fyddwn  yn 
gwneyd  gerddi  er  mwyn  y  blodau;  mae 
amom  eisiau  aÜEdau.  Felly  y  mae  gyda 
gardd  gras ;  mae  ein  Harglwydd  yn 
dod  gan  geisio  ffrwyth,  ac  yn  lle  h)my 
y  mae  yn  fynych  yu  canfod  dim  ond 
dail. 

Mae  rhai  yn  dadfeilio  oòlegid  y 
maeniyn  mynedyn  dlawdj  gwnant  hyd 
yu  nod  aros  o'r  addoliad  oblegid  hyny. 
Gobeithiwyf  nad  oes  neb  o  honoch 
'chwi  yn  dweyd,  "  Nid  wyf  yn  teimlo 
dod  i'r  Tabernacl,  oblegid  nad  oes 
genyf  ddiUad  cymwys  i  ddod  i  mewn.'' 
Fel  yr  wyf  wedi  dweyd  lawer  gwaith, 
fod  unrhyw  ddillad  yn  gymwys  i  ddjm 
i  ddod  yma,  os  bydd  ef  %edi  talu  am 
dan)mt.  Boed  i  bob  un  ddod  yn  y 
diUad  sydd  ganddo,  a  bydd  iddo  groes- 
aw.  Ond  yr  wyf  yn  gwyl^  am  rai 
proffeswyr  tlawd  yu  nyfoder  eu  pryder 
a'u  trafferth,  yn  Ue  rhedeg  at  Dduw,  jm 
rhedeg  oddiwrtho.  Mae  h)m  yn  dra 
goíìdus.  Po  iẁyaf  tlawd  y  byddoch, 
mwyaf  yn  y  byd  sydd  amoch  angen  am 
ddyddanwch  cyfoethog  ei  ras.  Na  ad- 
ewch  i'r  demtasiwn  hon  eich  gorch- 
fygu,  ond  os  ydych  mor  dlawd  a  Job, 
byddwch  mor  benderfynol  ag  ef  i  gadw 
yn  ffordd  yr  Arglwydd,  a  pheidio 
gW)nro. 

Mae  eraiU  yn  gwyro  oddiwrth  gref- 
ydd,  oblegid  eu  bodyn  dyfodyn  gyfoeth- 
og.  Dywedir  na  ddaw  tair  cenedlaeth 
ar  olwynion  i  le  o  addoHad  YmneiUdu- 
ol ;  ac  y  mae  hyn  wedi  profi  yn  wir- 
ionedd  gofidus  mewn  Uawer  o  engreifft- 
iau,  er  nad  oes  genyf  fì  ddim  Ue  i 
achwyn  amoch  chwi  hyd  yn  hyn.  Mae 
rhai  personau  pan  y  cyfodant  yn  y  byd 
yn  troi  i  fyny  eu  trwynau  at  eu  cyfeiU- 
ion  tlawd.  Os  gwna  rhai  o  honoch 
chwi  hyny,  yr  ydych  yn  deilwng  o  dost- 
uri,  os  nad  o  ddirmyg.  Os  gadewch 
ffyrdd  Duw  am  dduU  y  byd,  byddwch 
yn  eniUwyr  bychain  trwy  eich  cyfoeth. 


Digitized 


byGoogle 


ii6 


Pwìŷud  y  Wawr, 


[Gorphenafy 


Cadwed  yr  Arglwydd  chwi  rhag  dad- 
fciliad.  ^ 

Mae  llawer  yn  dadfeilio  oblegid  y 
maent  yn  cydymfTarfìo  â  duU  y  byd  ; 
ac  nid  íiordd  y  byd  ydyw  ffordd  Duw. 
Onid  yw  lago  yn  dweyd  fod  "  cyfeiU- 
garwch  y  byd  yn  eiyniaeth  gyda  Duw. 
Pwy  bynag  gan  hyny  sydd  yn  gyfaiU 
i*r  byd  sydd  yn  elyn  i  Dduw." 

Mae  eraill  yn  crwydro  oblegid  maent 
yn  myned  i  g^rmdeithas  ddrwg,  yn 
mhlith  dynion  ffraeth  neu  ddynion  cyf- 
rwys,  neu  ddynion  lletygar,  y  rhai  nad 
ydynt  ddynion  duwiol.  Mae  y  fath 
gymdeithas  yn  beryglus.  Mae  dynion 
a  fawrygir  genym  ni,  ond  y  rhai  ŷm 
fawrygir  gan  Dduw,  yn  rhai  tra  niw- 
eidiol.  Mae  yn  beryglus  iawn  i  garu  y 
rhai  na  fyddont  yn  caru  Duw.  Ni 
chaiíf  hwnw  fod  yn  gyfaiU  mynwesol  i 
mi  ag  nad  yw  yn  gyfaill  i  Dduw,  canys 
ni  wnaf  iddo  ef,  mae  yn  debygol,  ond 
ychydig  o  wasanaeth,  a  gwna  efe  i  mi- 
nau  niwed  mawr.  Boed  i  ras  Duw 
eich  cadw  chwi  rhag  oeri,  oddiwrth  un 
o'r  achosion  hyn ;  a  bydded  eich  bod 
yn  alluog  i  ddweyd,  "  Ni  w^rraîs." 

6.  Mae  fp  firawddeg  yn  aros  eto : 
"  Nid  ydwyf  chwaith  yn  cilio  oddi- 
wrth  orchymyn  ei  weiusau  ef."  H)niy 
ydjrw,  fel  nald  oedd  wedi  arafìi  yn  ei 
gerddediad,  llawer  llai  yr  oedd  wedi 
troi  yn  ol.  Na  foed  i  un  o  honoch 
chwi  byth  fyned  yn  ol.  Dyma  un  o 
oíìdiau  penaf  gweínidog,  fod  rhai  per- 
sonau  yn  dyfod  i'n  plith,  ac  hyd  yn 
nod  yn  dyfod  Vx  ffiront,  y  rhai,  ar  ol 
ychydig,  a  droant  yn  ol,  ac  ni  rodiant 
mwyach  gyda  ni.  Gwyddoch  fel  y  dy- 
wed  loan,  "  Oddi  wrth)rm  ni  )rr  aeth- 
ant  hwy  allan,  eithr  nid  oeddynt  o 
honom  ni ;  canys  pe  buasent  o  honom 
ni,  hwy  a  arosasent  gyda  ni ;  eithr  hyn 
a  fti,  fel  yr  eglurid  nad  ydjmt  hwy  oll  o 
honom  ni."  £to  y  âith  oíid  a  ganlyn 
pan  y  gwelwn  fradychwyr  yn  ein  piith, 
ac  yn  gwybod  eu  tynged  !  Cymerwch 
ofal,  frod^rr,  rhag  fod  yn  un  o  honoch 
galon  ddrwg  anghrediniaeth,  yn  ym- 
ado  oddiwrth  y  Duw  bjrw.  Bydded  i 
wiaig  Lot  fod  yn  rhybudd ;  pureidd- 
iwch  eìch  henaid  â  darnau  o  halen  o'r 
goloâi  hono,  a  gall  eich  cadw  rhag 
Uygredd.     Cofìwch  y  gellwch  droi  yn 


ol,  nid  yn  unîg  oddiwrth  yr  hoU  or- 
ch^rmynion,  a  thrwy  hyny  ddyfod  yn 
wrthgìliwr,  ond  y  mae  y  fath  beth  a 
throi  ymaith  oddiwrth  orchymynion 
unigol.  '  Gwyddoch  fod  y  gorchymyn 
yn  gywir,  ond  ni  ellwch  ei  wynebu ; 
edrychwch  amo  ac  edrychwch  amo,  ac 
)ma  ewch  yn  ol,  yn  ol,  yn  ol,  oddi- 
wrtho,  gan  wrthod  ufuddhau.  Nid  oedd 
Job  erioed  wedi  gwneyd  hyny,  Os 
oedd  yn  orchym^m  Duw,  aethaî  yn 
mlaen  i  ufuddhau  iddo.  Oail  ym- 
ddangos  jm  anmhosibl  m^med  y'mlaen 
3m  Uwybr  dyledswydd ;  ond  os  bydd 
genych  ffydd,  yr  ydych  i  fyned  yn 
mlaen  beth  bynag  fyddont  y  rhwystrau. 

Yr  oedd  y  dyn  du  yn  iawn  a  ddy- 
wedodd,  '^Massa,  if  God  say,  ^  Sam, 
jump  through  the  wall,'  it  is  Sam's  bu- 
siness  to  jump,  and  God's  work  to 
make  me  go  through  the  wall." — 
*'Meistr,  os  dywed  Duw,  'Sam,  neidia 
drwy  y  mur,'  dyledswydd  Sam  yw 
neidio,  a  gwaith  Duw  ydyw  gwneyd  i 
mi  fyned  trwy  y  mur."  Neidiwch  ati, 
anwyl  gyfeillion,  hyd  yn  nod  pe  bydd- 
ai  yn  fur  o  nitfafaen.  Gwna  Duw  y 
ffordd  3m  rhydd.  Trwy  ffydd  yr  aeth 
Israel  trwy  y  môr  Coch  megys  ar  h]rd 
tir  sych.  Ein  dyledswydd  ni  ydyw 
gwneuthur  yr  hyn  y  mae  Duw  yn  ei  or- 
chym^m,  pan  y  gorchymyna,  ac  ni  all 
yr  un  niwed  ganlyn.  Rhoddir  nerth 
yn  ol  y  dydd,  ond  yn  unig  i  ni  floedd- 
io,  *'Yn  mlaen  1"  gan  ymdrechu. 

Dyna  i  chwi  y  darlun  a  amlinellodd 
Job ;  crogwch  ef  i  fyny  ar  bared  eich 
cof,  a  chynorthwyed  Duw  chwi  i  ar- 
lunio  fel  yr  hen  atbraw  hwn,  medr  yr 
hwn  sydd  yn  ddigyflfelyb. 
(/  barhau, ) 


DETHOLION. 

— ^Y  ífordd  oreu  i  Gristionogion  i 
gadw  heddwch  gwastadol  yn  eu  hen- 
eidiau  yw  cadw  rhyfel  gwastadol  a'u 
pechodau. 

— Gwybod  y  gwahaniaeth  rhwng  da 
a  drwg  a  ddengys  ein  doethineby  ac  ym- 
ddwyn  yn  ol  y  gwahaniaeth  hwnw  a 
ddengys  ein  daiani. 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Amrywiaeihau, 


.   "7 


AMRYWIAETHAÜ. 


DATHLU  CAN^MLWYDD  YR  YS- 
GOL  SABBOTHOL. 

Ar  y  27ain  o  fis  Meh.  dathlwyd  can'- 
mlwyddiant  yr  Ysgol  Sabbothol  gan  y 
Bedyddwyr  Araericanaidd,  trwy  gynal 
cyfarfodydd  areithio,  a  chyfranu  at 
gynal  ysgolion  yn  y  Gorllewin,  a  lled- 
aenu  yr  Ysgrythyrau.  Cyfrifir  y  can'- 
mlwyddiant  hwn  oddiwrth  ysgol  Rob- 
ert  Raikes  yn  Lloegr. 


CYRDDAU  YR  UNDEB  CENADOL. 

Cynaliwyd  y  rhai  hyn  eleni  yn  Sara- 
toga  yn  yr  wythnos  ddiweddaf  yn  Mai. 
Nodweddid  y  cyrddau  oll  gan  frwd- 
fiydedd,  undeb,  a  chydweithrediad. 
Yr  oedd  tôn  galonogol  gan  yr  areith- 
iau  a'r  mynegiadau.  Mae  y  rhan  ys- 
tadegol  o*r  mynegiad  yn  wir  ddyddor- 
ol.  Yr  holl  swm  a  dalwyd  i  mewn  i'r 
drysorfa  yn  ystod  y  flwyddyn,  oedd, 
Í3i4,86o.88,  o'r  hyn  yr  oedd  I24,- 
509.25  i'w  ychwanegu  at  gronfeydd. 
I  swTO  i'w  ddefnyddio  at  dreulion  y 
flwyddyn,  a  dyled  y  flwyddyn  o'r  blaen 
oedd,  $290,851.63. 

YMWELIAD    UN    O    ENWOGION 
CYMRU  AG  AMERICA. 


j  Fel    yr  hysbysasom   yn  barod  yn  y 

!  Wawr,  mae  y  Parch.  Benjamin  Tho- 
mas,  Narberth,  D.  C,  yn  bwriadu  yip- 
weled  ag  America  yr  haf  hwn  Dys- 
gwylir  ef  drosodd  yn  nechreu  Awst. 
Mewn  llythyr  ydym  newydd  dderbyn 
oddiwrtho,  dywed,  "  Gallaf  eich  sicr- 
hau  301  awr,  os  na  ddaw  rhyw  rwystr 
anorchfygol  ar  y  ffordd,  y  byddaf  yna 
tua  dechreu  Awst.  Yr  oedd  ein  cym- 
anfa  yr  wythnos  ddiweddaf  yn  Maen- 
clochog,  a  dygodd  y  brawd  Haddock, 
Blaenyffos,  gynt  Cwmbwrla,  bender- 
fynìad  yn  mlaen  yn  fy  nghymeradwyo 
i  eglwysi  America,  yr  hwn  a  basiwyd 
gyda  brwdfrydedd.    Nid  wyf  yn  medd- 


wl  fod  ei  eisiau,  ond  ni^  wna  ddrwg." 
Mae  Mr.  Thomas  yn  bregethwr  a  dar- 
lithiwr  o'r  radd  flaenaf,  a  bydd  yntreat 
iV  glywed  yn  pregethu  neu  ddarlithio. 
Hysbysa  ni  fod  ganddo  ddarlithiau  ar 
y  testynau  canlynol  :  (i.)  Dafydd  Ev- 
ans,  Ffynonhenry  —  cymeriad  hynod. 
(2.)  Fy  Adgofion  am  Hynodion  y  Pwl- 
pud  Cyrareig— dwy  ddarlith  ar  y  pwnc 
hwn,  os  bydd  eisiau.  (3.)  Joseph 
Harris  (Gomer),  g^mt  o  Abertawe, 
Hefyd  bydd  gan  Mr.  Thomas  Gofiant 
Dafydd  Evans  ar  werth.  Yn  awr  gyf- 
eiUion,  yn  mhob  man,  parotowch  eich 
hunain  i  glywed  yr  arwr  enwog  hwn. 
Os  ydych  am  ei  gael  i  bregethu,  neu 
ddarlithio,  anfonwch  atom  ar  unwaith. 
Anogwn  yr  eglwysi  Cymreig  a'n  cyf- 
enwad  i  roddi  derbyniad  teilwng  i  Mr. 
Thomas. 


YR  UCHEL-WYL  YN   CATTA- 
RAUGUS. 

Yn  hwyr  y  dydd,  Mehefin  i8fed,  a  ni 
yn  dyfod  oddiwrth  orsaf  y  gledr-ffordd, 
nyni  a  nesaem  at  gapel  y  Bedyddwyr 
yn  Freedom,  Cattaraugus,  ymddyddan- 
em  a  ni  ein  hunan— Wel,  meddem,  y 
maent  wedi  dyfod  o'r  cwrdd  bellach. 
Safem,  gwrandawem ;  yn  sicr  i  chwî, 
clywem  yn  hyglyw  iais  y  brawd  Owen 
F.  Parry,  Bordwell,  yn  pregethu  y  gair 
gyda  hyfder  mawr.  Nesacm  eto,  a  gwel- 
em  ochrau  yr  heol  yn  llawn  o  gerbyd- 
au,  a  tneirch  yn  rhwymedig  wrthynt^ 
am  oddeutu  chwarter  miUdir  o  ffordd. 
Gwelem  ei  bod  yn  uchel-wyl  y  cyfarfod 
yno.  Gyda  chamrau  buain  agosaem  at 
y  drws,  a  thrwyddo,  gan  jfymeryd  ein 
lle  yn  y  man  agosaf  i  wrando.  Yr  oedd 
y  capel  eang  yn  llawn  o  wrandawyr  as- 
tud — cynulleidfa  ardderchog  yn  mhob 
ystyr — a'r  brawd  Parry  yn  selog  yn  dy- 
weyd  i  bwrpas.  Ond  gan  fod  yr  amser 
eisoes  wedi  cerdded  yn  mhell,  nid  hir 
y  buwyd  cyn  terfynu.  Aem  yn  rolaen 
cyn  ymadael,  a  da  i  ni  oedd  cael  ys- 
gwyd  dwylaw  â  chynifer  o  gyfeiUion 
caredigy  yn  weìnidogion  ac  eraill 

Byddai  yn  ddymunol  genym  ían- 
ylu  ar  ragoriaethau  y  Gymanfa  hon, 
ond  ni  oddef  gofod  y  tro  hwn.    Bydd- 


Digitized 


byGoogle 


ii8 


Amrywiaethau. 


[Gorphenaf, 


ai .  yn  ddymunol  i  ambell  Fedyddiwr 
selog  a  ddichon  fod  yn  byw  mewn  ar- 
dal  anfedyddiedig  gael  trem  ar  y  fath 
gjmuUeidfa  hardd  ag  oedd  yn  y  Ue 
hwn.  Nid  oes  genym  ond  un  neuddwy 
o  eglwysi  yn  y  wlad  i*w  cydmaru  âhon. 
Priodol  y  gallasai  y  Parch.  Wm.  M. 
Evans,  a  ni  yn  ei  gymdeithas,  gyfeirio 
pan  yn  sefyll  gerllaw  y  capel,  a  dweyd, 
"  Frawd  Griffiths,  y  Bedyddwyr  bia'r 
ardal  fawr  hon,  can  belled  ag  y  gelli 
weled,  ac,  yn  wir,  am  fìlldiroedd  o'r 
golwg."  Teimlem  yn  falch  o'r  Gyman- 
fa  eleni  nid  yn  unig  o  herwydd  maint 
ỳ  cynulleidfaoedd,  ond  hefyd  o  her- 
wydd  y  dyddordeb  dihafal  a  ddangos- 
ent  mewn  gwrando  yr  efengyl.  Ad- 
lewyrcha  y  Gymanfa  yn  dda  ar  yr  eg- 
Iwys,  a'i  safle  yn  y  gymydogaeth. 
Boddhawyd  y  gweinidogion  a'r  cenad- 
on  yn  fawr  trwy  iddjmt  gael  eu  gwa- 
hodd  i  ginîaw  a  thê  ddydd  Sadwm,  i 
dy  Mr.  Hugh  R.  Roberts,  diacon,  a 
dydd  Sul  i  dy  T.  Davies  i  giniaw,  ac  i 
dy  Mrs.  Rees  i  dê ;  a  thrachefn  ddydd 
Llun,  i  dy  y  diacon  John  W.  Williams, 
PwU-y-cyw,  i  giniaw  a  thê.  Nid  oedd 
terfyn  ar  garedigrwydd  pawb  oll — a*r 
cwbl  wedi  ei  eneinio  ag  olew  gorfoledd 
yr  efengyl.  Rhaid  y  bydd  eífeithiau 
da  yn  canlyn   y  G^rmanfa  hon.     Boed 

felly. 

< ♦  »  »>      ■ 

MANLEWYRCHIADAU  Y  WA  WR. 

— Ha,  wyr  I  mae  y  Parch.  D.  W. 
Morris  wedi  glanio  o*r  diwedd  yn  Am- 
erica;  ac,  medda  '*  nhw,"  pregethayn 
well  nag  erioed.  Ei  gyfeiriad  yw,  Rev. 
D.  W.  Morris,  Hyde  Park,  Lacka- 
wanna  Co.,  Pa. 

— Mae  brodyr  a  chwiorydd .  ífyddlon 
yn  Morris  Run,  Pa.,  onide  buasai  yr 
achos  wedi  myned  yn  Uwyd  yn  wir  yno 
yn  ystod  y  bl)myddau  celyd  diweddaf. 
Ychydig  iawn  o  bregethu  maent  wedi 
gael  yno  er*s  hir  amser. 

— Yn  enw'r  dyn,  mae  eglwys  "dwt'* 
iawn  yn  Amot,  Pa.  Ni  ddysgwyliem 
•ddim  o'r  fath  beth.  Trwy  gydweith- 
rediad  a  brawdgarwch  gall  yr  eglwys 
yno  fod  o  ddylanwad  mawr.    Y  gwein- 


idog  ydyw  y  Parch.  D.  Harris,  yr  hwn 
sydd  frawd  ffyddlawn  a  charedig.  . 

— ^Y  Parch.  Roger  Thomas  sýdd  joi 

pregethu    i'r   frawdoliaeth    fechan  yn 

Antrim,  Pa.    Yr  oedd  ef  ac  eraiU  yn 

jrmddangos  mor  dda  gandd^mt  weled 

plygydd  y  Wawr  yn  eu  plith  am  dro. 

ywedent,  Brysiwch  yma  eto. 

— Gyda  nerth  mawr,  dywedai  y 
Parch.  Edward  Jenkins,  Parisville,  O., 
yn  Nghymanía  Pittsburgh,  "  nad  gwiw 
dysgwyl  llwyddiant  ar  yx  achos  tra  y 
byddo'r  pwlpud  yn  drewi  gan  whisci, 
cybydd-dod  yn  diía,  a  difaterwch  a 
bydolrwydd  yn  ffynu  yn  mhlith  yr  ael- 
odau."  Bobl  anwyl,  a  ydyw  hyn  yn 
bodoli  ? 

— Brawd  ar  ei  ymweliad  yn  ddiwedd- 
ar  â  pharthau  yn  Ohio,  a  sylwai  fod  at- 
ebion  pur  wahanol  yn  cael  eu  rhoédi 
i'w  ofyniadau  am  sefyllfa  yr  eglwysi,  ac 
eiddo  y  cymdeithasau  dyngarol.  Mewn 
perthynas  i  sefylifa  yr  eglwysi,  cwynid 
bron  yn  ddieithriad,  ond  am  gyflwr  y 
cymdeithasau  dyngarol  gosodid  allan 
fod  pethau  yn  dra  Uewyrchus.  Frodyr, 
a  ddylai  y  pethau  hyn  fod  felly  ?  Oni 
ddylai  yr  eglwysi  fod  ar  y  blaen  i  lesoli 
cymdeithas  mewn  pob  peth  sydd  dda  ? 

— Y  mae  trallod  chwerw  wedi  dod  i 
deulu  Mr.  John  D.  Hughes,  Johnstown^ 
Pa.,  trwy  farwolaeth  Miss  Hughes, 
merch  rínweddol  a  pharchus  iawn.  At 
ein  hymweliad,  y  diwmod  o'r  blaen, 
edrychai  yn  iach  a  siriol.  "  Yn  yr  awr 
ni  thybioch  y  daw  Mab  y  d^m." 

— Cyfarfyddodd  Cynadledd  Genedlaethol 
Gwerínwyr  y  Talaethau  Unedig  yn  Cbicago, 
111.,  ar  yr  ail  o'r  mis  diweddaf,  i  benodi  jm- 
geisigryr  am  yr  Arlywyddiaeth  a'r  Is-Lywydd- 
iaeth ;  ac  ar  ol  chwe'  diwrnod  o  lafur,  a  phleid- 
leisio    36    o    weithiau,  dewiswyd    yr   Aorh. 

ÌÍAMES  A.  Garfield  yn  ymgeisydd  am  yr  Ar- 
ywyddiaeth.  Nifer  y  delegates  oedd  755,  gan 
hyny  yr  oedd  yn  ofynol  cael  378  i  wneyd 
mwyafríf.  Derbyniodd  Mr.  Garfield  399  o 
bleidleisiau. 

Ganwyd  Mr.  Garfield  yn  Orange,  Swydd 
Cuyahoga,  Ohio,  Tach.  19,  1831.  Yr  ocdd  ei 
ríeni  yn  dlawd;  bu  ei  dad  farw  pan  oedd  ef  yn 
ieuanc.  Pan  yn  llanc,  gyrodd  ar  y  tpwpatk  i 
enill  ychydig  anan.  Penderfynodd  fynn  dysg- 
eidiaeth,  a  bu  yn  dra  Uwyddianus  yn  hjm. 
Graddiodd  yn  WiUiams  CoUege,  Mass.,  yn 
1856  ;  efrydodd  y  gyfraith;  etholwyd  ef  î  Sen- 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Barddomaeth. 


"9 


edd  Dalaethol  Ohio;  aetfa  i'r  fyddin  Undebol 
fel  MilwTÌad,  yn  1861,  a  dyrchafwyd  ef  yn 
Major.General  yn  1863.  Etholwyd  ef  i*r  38, 
39,  40,  41,  42,  43,  44,  45  a'r  46  Gydgyngorfa, 
Ue  yr  oedd  ^m  flaenor  y  Gwerínwyr,  ac  yn  awr 
y  mae  wedi  ei  ethol  i  Senedd  y  Talaethau  Un» 
edig — ac  y  mae  yn  ymgeisydd  am  yr  Arlyw- 
yddiaeth.  Er  fod  teimladau  tra  brwdfrydig  jn 
bodoli  trwy  yr  Undeb  o  blaid  yr  amrywiol  ym- 
geiswyr  am  y  penodiad,  eto  pan  beüebrwyd  y 
newydd  o  benodiad  Mr.  Oarfield,  dros  hyd  a 
Ued  ein  gwlad,  derbyniwyd  ef  gyda'r  brwd- 

Wfrydedd  mwyaf,  a  daeth  yn  amlwg  ar  unwaith 
')yddai  yn  sicr  o  dderbyn  hoU  nerth  y  blatd 
erínol  wrth  yr  ethol*flychaii  yn  mis  Tach- 
wedd  nesaf. 

Penodwyd  Chester  A,  Arthar,  o  New  Yŵrlc, 
yn  ymgeisydd  am  yr  Is-Lywyddiaeth.  Mae  yn 
ddjm  o  gyrhaeddiadau  eang,  ac  wedi  dal  am- 
rywiol  swyddi  pwysig,  Talaethol  a  chenedl- 
aethol.  Ganwyd  ef  yn  Fairfield,  Vt.,  Hyd- 
5»  «830, 


Barddoniaeth. 


PWYSIGRWYDD  CYMERIAD. 


Mwy  pwysig  jrw  cymerìad 

Nag  un  pcth  yn  y  byd, 
Dyledswydd  pob  dyn  ieuanc 

Yw  cofio  hyn  o  hyd ; 
Peth  ydyw  y  cymeríad 

A  flFurfia  dyn  wrth  fyw— 
Tw  cofio  bod  yn  onest, 

A  rhodio  rheol  Duw. 

Nid  cyfoeth  sy*n  rhoi  maatais 

Na  thlodi'n  rhwystro'r  un, 
I  gadw  ei  gymeríad 

A  chofio  byw  y  dyn ; 
Os  byddẁch  am  gael  cyfoeth, 

A  cheisio  dod  yn  mla'n, 
Rhaid  ffnrfio  i  chwi*ch  hunan 

Gymeríad  gloew,  glftn. 

Nid  gwisg  sy'n  gwneyd  cymeríad, 

Nac  amgylchiadau*r  un, 
Peth  all  y  tlawd  gardotyn  wneyd" 

Yw  cofio  b^rw  y  dyn ; 
Haé  byw  mewn  pell  anialwch, 

Mewn  bwthyn  wrtho'i  hun, 
Yn  gan'-mil  gwell  na  chyfoeth, 

A  pheidio  byw  y  dyii. 

£r  byw  mewn  palas  gorwych, 

A  chael  teganau'r  byd, 
Cymeríad  wna  foneddwr,   . 

O  bethau  pena'r  byd. 


DY  FAM  YW  HI  ER  HYN  I  GYD. 

Er  gadael  gwlad  y  gftn, 

Yr  hen  fam  wlad  a'th  fagodd, 
Am  wlad  y  rhyddid  glftn, 
Ameríg  eang  diroedd, 
Paid  a'i  dirmygu  ar  bob  piyd, 
Dy  fam  yw  hi  er  hyn  i  gyd. 

£r  dysgu  Saesneg  main, 

Paid  byth  yn  ffol  ddirmygu 
laith  fil  fwy  melus  sain, 
Hen  iaith  breninoedd  Cymm ; 
Mae  swyn  a  serch  yn  iaith  dy  giyd, 
A  iaith  y  teimlad  yw  o  hyd. 

£r  gadael  tyner  fam 

Ar  ol  rhwng  bryniau  Gwalia, 
Paid  a'i  hanghofio,  am 
Mai  wrth^rt  tî  dysgwylia ; 
Os  yw  hi'n  dlawd  a  gwael  ei  phrjrd, 
Dy  fam  yw  hi  er  hyn  i  gyd. 

Er  troi  o  eglwys  Dduw, 

I  grwydro'r  byd  a'i  gorsydd, 
O,  tyr'd  yn  ol  i  fyw 
Lle  magwyd  díi  mor  ddedwydd; 
Mae'th  le  yn  wag,  dysgwylia  o  hyd, 
Dy  fam  yw  hi  er  hyn  i  gyd, 

YoungStOWH,  O,  MÀTHRAFAL. 


TayUn/iile.l 


Thoicas  Thomas, 
IS  mhoydd  oed. 


MWYNHA  DY  HUN. 

Mwynha  dy  hun,  man  daw  hwyl, 

0  bur  wysiad  i'th  breswyl  ; 
Bydd  lawen  a  gwên  ddigonol, 

1  godi-n  uwch  a  gado'n  ol, 
Ffuj^au  a  gwael  ddiffygion, 
Salw  wyr,  •'  oes  oleu  hon  !" 
Rhai  dd'wedant  yn  rhydd  odiaeth, 
8wn  i  gyd,  a'u  gwersi'n  gaeth  ; 

O  !  mor  isel  mae  rheswm, 

A  disail  ydjTW  o  swm ; 

Heb  air  Duw,  mae  Uwybr  dyn 

0  addjrsgiad  i  ddisgyn  ; 
Duw  y  gair  a  gwyd  y  gwan 

1  fwyniant  buraf  anian ; 
A  mwyniant  yw  dymuno 
Lles  arall  heb  ball  lle  bo. 
Rhoddi  i'r  tlawd,  wr  eiddil, 
O  fodd,  elusenau  fil; 

Olew  ar  glwyf  o  law  wr  glan, 
Haelionus  o  fywiol  anian, 
Yw  rhodd  ft  gwen  llawenydd, 
Trwy  iawn  serch  i'r  truan  sydd ;      * 
Nid  aur  a  dysg,  noder  dawn, 
Yw  doniau  bywyd  uniawn, 
Ac  hanfod  hapusrwydd  ceinfawr, 
A  diddwl  y  meddwì  mawr : 
Caríad  o  darddiad  urddas, 
Yn  Uawn  o  gryf  gynllun  gras, 
Eneiniad  y  galon  unol  - 
Yw  mwynhad  heb  ddim  yn  ol. 
KÌMgston,  Pa.  JAMES  R.  Pricb. 


Digitized 


byGoogle 


120 


Hanesion  Cartrefol. 


[Gorphenaf, 


AMSER. 


Mae  amser  yn  gronicl  dwyfol 

I  gadw  hoU  hanes  y  byd  ; 
0*r  holl  gynhyrfiadau  rhyfeddol 

Mae^n  dystion  o'r  cyfan  i  gyd  ; 
Cynwysa  gyfodiad  teyrnawedd, 

Gogoniant  y  rhal'n  aeth  yn  llwyr  ; 
Yn  ngwres  ei  icuenctyd  peidiasant, 

Fel  fflachiad  goleuni*n  yr  hwyr. 

Mae  amser  fel  môr  mawr  diderfyn, 

A*i  donau*n  gwneyd  blwyddyn  bob  un, 
A  minau  fel  cwch  ar  ei  ganol, 

Yn  rhwyfo'r  storm  erwin  a  blin  ; 
Ei  olwg  fel  pruddglwyf  ei  hunan, 

AM  ddyfroedd  yn  chwerwon  ei  blas, 
A  halltwyd  gan  ddagrau  dynoliaeth, 

Nes  gwelwi  ei  drochion  du-lfts. 

Mae  amser  fel  bwrdd  yn  y  canol, 

A  dau  drag'wyddoldeb  yn  ben, 
Lle  gwelir  arfaeihau'r  Jehofah, 

Mewn  cydgyfarfyddiad  di-ben ; 
Fe  glywir  archangel  yn  gwaeddi 

Nes  crynu  y  bydoedd  i*w  sail, 
Amser  nid  ydyw  ef  mwyach — 

Anadlaí  nes  diffydd  yr  haul. 

Beẁer^  Mo,  S.  Cheshirb  Pierce. 


TRI   ENGLYN 

Y  DYLAI  POB  HEN  WR  EU  DYSGU,  EU  COFIO, 
A'U  HYSTYRIED  YN   BRIODOL. 


Hen  wr  egwan  wyf ,  ar  ogwydd — o'r  byd 
I'r  bedd,  Uys  dystawrwydd  ; 
Llithraf  a  rhedaf  yn  rhwydd  ; 
Ah  !  obry  ceir  fi*n  ebrwydd. 

Trwy  farw  deuaf  gyfarwydd    ft  choriau 
Tost,  chwerwon  fy  Arglwydd  ; 
O  brysied,  hwyUed  hoew  Iwydd, 
Hyfryd,  na  fydded  afrwydd. 

I'm  Duw  Naf  canaf  'nol  cwnu    meddaf 
Am  iddo'm  gwaredu  ; 
Byddaf  y  Uonaf  o'r  Uu 
Eiriaswyn  gyda'r  lesa. 

Hyät  Park,  Dafydd  Dyfbd. 


ENW  lESU. 


Mae  enw  Iesu*n  berlan 
O  fewn  i'r  gyfrol  Iftn, 

I*r  saint  a'r  pur  angylion 
Yn  sail  anthemawl  gftA. 


Pe  tynid  enw  lesu 

0*r  gyfrol  werthfawr,  ddrud, 
Crechwenai'r  holl  gythreuliaid — 

Ai'r  ddae'r  a*r  nef  yn  fud. 

Llywarch. 


HANESION  CARTREFOL. 


Cymanfa 

Bedyddwyr  Cytnreig  Ohio  a  GorHewin- 
•    barih  Pennsyhania. 

Cynaliwyd  y  Gymanfa  uchod  yn 
Pittsburgh,  Mai  28,  29,  30.  Cafwyd 
pregethu  nos  Wener  gan  y  Parch.  J.  T. 
Griffiths,  Shekleyville,  a  W.  Evans, 
Tregolwyn,D.  C. 

Boreu  dydd  Sadwm,  ara  10,  agor- 
wyd  y  gynadledd  trwy  weddi,  gan  y 
brawd  D.  Evans,  Wheátland.  Yn  ys- 
tod  y  cynadleddau,  penderfynwyd  a 
ganlyn : 

1.  Ar  ol  darllen  llythjnrau  ac  ystad- 
egau  yr  eglwysi,  etholwyd  y  brawd 
Charles  Jones,  M.  A.,  Coalburgh,  yn 
Llywydd  y  Gymanfa  am  y  flwyddyn 
ddyfodol;  y  brawd  Thomas  Thomas, 
Sharon,  yn  Ysgrifenydd ;  a'r  brawd 
Thomas  M.  Mathews,  Hubbard,  yn 
Drysorydd. 

2.  Ein  bod  yn  rhoddi  derbyniad  a 
chyraelliad  gwresog  i'r  brodyr  R.  Ed- 
wards,  Pottsville,  Owen  Griffiths,  gol- 
ygydd  y  Wawr,  John  T.  Griffiths, 
Shekleyville,  Wra.  M.  Evans,  Catta- 
raugus,  Wm.  Evans,  Tregolwyn,  D.C,, 
Samuel  Job,  Cleveland,  a  John  Thom- 
as,  diweddar  o  Gilfach  Goch,  D.  C,  î 
gyd-eistedd  a  chyd-weithredu  â  ni  yn  y 
gynadledd. 

3.  Ein  bod  yn  rhoi  derbyniad  gwres-^ 
og  i'r  brawd  Wm.  Evans,  Tregolwjm, 
ar  sail  Uythyr  o  gymeradwyaeth  a  ddcr- 
byniwyd  oddiwrth  y  Parch.  Nathaniel 
Thomas,  Caerdydd,  hyd  nes  y  daw  lly- 
thyr  swyddogol  oddiwrth  Ysgrifenydd 
Cymanfa  Morganwg,  yr  hon  a  gynelir 
yn  Mehefin. 

4.  Ein  bod  yn  derbyn  adroddiad,  ac 
yn  rhyddhau,  y  pwyllgor  a  benodwyd  i 
wneyd  ymchwiliad  i  feddiant  yr  enwad. 

5.  Ein  bod,  yn  herwydd  amddifad- 
rwydd  yr  eglwysi,  yn  gadael  y  pwnc  ar 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Hanesion  CartrefoL 


121 


y  bwrdd  hyd  y  Gymanfa  nesaf^  ac  yn 
cymell  yr  eglwysi  i  feddwl  am  dano. 

6.  Ein  bod  yn  penodi  y  Llywydd  i 
ysgrífenu  ysgrif  fer,  gynwysfawr,  ar  y 
mater,  er  i^r  eglwysi  gael  Uwyr  ddeall- 
dwrìaeth  ar  y  pwnc. 

7.  Ein  bold  yn  mawr  gymeradwyo  y 
brawd  Owen  Gríífiths  yn  ei  waith  ^rn 
dwyn  allan  y  Wawr,  cyhoeddiad  mor 
ddefhyddiol,  at  ein  gwasanaeth  fel  en- 
wad,  ac  yn  Uawenhau  301  ei  Iwyddiant 
cydmaroL 

8.  Ein  bod  yn  penderfynu  cael  ll^rfr 
H^rmnau  newydd  at  ein  gwasanaeth,  fel 
Bedyddwyr  Cymreig  Americanaidd. 

9.  Ein  bod  yn  bamu  yn  briodol  i 
benodi  pwyllgor  o'r  Gymanfa  hon  i 
ymgyngori  ä  brodyr  o  Gymanfaoedd 
eraill,  i  gael  y  llyfr  oddi  amgylch. 

10.  Ein  bod  jm  penodi  y  brodyr 
Owen  Griffiths,  Allen  J.  Morton,  a  C. 
Jones,  M,  A.,  Llywydd  y  Gymanfa,  yn 
bwyllgor. 

11.  Ein  bod  yn  rhoddi  derbyniad 
gwresog  i'r  Parch.  John  Thomas,  diw- 
eddar  o  Gilfach  Goch,  D.  C,  i*n  hun- 
deb  Gymanfaol,  ar  sail  Uythyr  a  dder- 
b^miwyd  oddiwrth  gymanfa  Morganwg. 

12.  Ein  bod  yn  taer  gymell  pob  eg- 
Iwys  yn  nghylch  y  Gymanfa  i  benodi 
Sabboth  i  gasglu  at  y  Genadaeth,  a 
Sabboth  i  gasglu  at  yr  Athrofeydd. 

13.  Ein  bod  yn  penodi  y  brawd  Al- 
len  J.  Morton  fel  agent  i  gymell  yr  eg- 
Iwysi  i  wneyd  casgliad  at  yr  Athrofeydd 
yn  Awst,  ac  at  y  Genadaeth  yn  Hyd- 
ref. 

14.  Fod  y  Llywydd  i  benodi  pwyll- 
gor  i  wneyd  ymchwiiiad  i*r  achos  yn 
Ebensburgh,  sef  y  brodyr  D.  Evans, 
Wheatland,  Allen  J.  Morton,  Pitts- 
burgh,  a  Thos.  Thomas,  Sharon. 

15.  Fod  y  cyfarfod  tri-misol  nesaf  i 
gael  ei  gynsd  yn  Palmyra,  O. 

ló.  Fod  y  Gymanfa  nesaf  i  gael  ei 
chynal  yn  Minerai  Ridge,  O. 

17.  Ein  bod  yn  gohirio  y  gynadledd 
hyd  y  Gymanfa  yn  Minerai  Ridge,  yn 
1881. 

Nos  Sadwm  dechreuwyd  y  cyfarfod 
gan  y  Parch.  D.  Evans,  Wheatland,  a 
phregethodd  y  Parchn.  Samuel  Job, 
Cieveland,  Edward  Jenkins,  Parísviile, 
a  Joeeph  T.  Jones,  Thomastown. 


Dydd  Sabbotb,  yr  oedd  y  Gymanfa  i 
gael  ei  chynal  yn  nghapei  yr  Union 
Baptists^  ar  heol  Grant,  am  y  meddylid 
fod  capel  y  Cymry  ar  Chatham  Street, 
yn  llawer  rhy  fychan. 

Dechreuwyd  cyfarfod  y  boreu  gan  y 
Parch.  Dr.  Thomas,  (A.),  Pittsburgh, 
a  pliregethwyd  gan  y  Parch.  Gharles 
Jbnes,  M.  A.,  Coalburgh,  yn  Sa^neg, 
Wm.  M.  Evans,  Cattaraugus,  a  David 
Prol)ert,  Youngstown,  yn  Gymraeg, 

Am  2j4>  dechreuwyd  trwy  ddarlien 
a  gweddio  gan  y  Parch.  Thomas  Ed- 
wards,  (A.),  Pittsburgh,  a  phregeth- 
wyd  gan  y  Parchn.  Thomas  Thomas, 
Sharon,  a  Thomas  M.  Mathews,  Hul)- 
bard. 

Yn  yr  hwyr,  decHreuwyd  gan  y  Parch. 
Gwawrfr)m  Evans,  (A.),  South  Side, 
Pittsburgh,  a  phregethodd  y  Parchn. 
James  F.  Richards,  Church  Hill,  Ow- 
en  Griffith,  Utica,  a  William  £vans, 
Tregolwyn,  D.  C. 

Prydnawn  dydd  Llun,  drachefn,  cyn- 
aliwyd  dau  gyfarfod  yn  yr  hen  gapel  yn 
Chatham  Street,  pryd  y  caed  pregethu 
am  2  o'r  gloch,  gan  y  Parchn.  Samuei 
Job,  ClevelaDd,  Charles  Jones,  M.  A., 
Coalburgh,  David  Evans,  Wheatland  ; 
y  Parch.  Edward  Jenkins,  Parisviile, 
ddechreuodd  y  cyfarfod. 

Am  7,  dechreuwyd  gan  y  Parch.  S. 
Job,  Cleveland,  a  phregethwyd  gan  y 
Parchn.  Wm.  M.  Evans,  Cattaraugus, 
N.  Y.,  a  Joseph  T.  Jones,  Thomas- 
town. 

A  chymeryd  pob  peth  at  eu  gilydd, 
cafwyd  cyfarfodydd  l>endigedifi:,  preg- 
ethau  da,  cynuUiadau  mawrion,  a  serch- 
awgrwydd  gan  bawb  yn  gyfíredinol. 
Priodol  yw  dweyd  fod  y  brawd  Morton, 
yn  nghyîda'r  eglwys  barchus  dan  ei  of- 
al,  wedi  gwneyd  pob  darpariaeth  ang- 
enrheidiol  er  gwneyd  dyeithriaid  yn 
gysurus  yn  ystod  y  Gymanfa.  Yr  oedd 
yr  enwadau  eraill  wedi  teimlo  cymaint 
o  ddyddordeb  yn  y  Gymanfa,  fel  y 
penderfynasant  roddi  heibio  eu  cyfar- 
fodydd  eu  hunain,  a  mynu  rhan  yn 
ngwyl  y  Bedyddwyr,  Hyderwn  y 
bydd  bendith  Duw  yn  dilyn  ymdrech- 
ion  diflino  ei  weision  a'i  blant. 

Thomas  Thomas,  Ysg, 


Digitized 


byGoogle 


132 


Hanesim    CattrefoL 


[Gorphenaf, 


ppXu9juSsA 


OOOOOOOiOO 
OOOOt^Oti^í^O 


o 


O   • 

00  o 


o 


o  o  o 

O  v>  O 


N    «OVO    "^  M 


O  o  o  o  o  o 
O   O   O  iD  o   o 


^  M    M    «O 


o  o  o  vo  o  o 
«o  o  o  vo  O  M 


M   M   M   ei   M    M 


I  v>  O   O 

►  00    w    ^ 


loSsAiiCjiira 


v>vO 


»0000 

C4  >0    M    OS 


v> 


»0  O 


O    O  00 

"*   tO  M 


ŴiXjiq^ 


t^vO  00   o 
\0  v>  rooo 


-^O    ONOOO   tO«ON    N    O   M   t^ro 
00\0>0>0    W    W    €0"^^«    W    lOM 


00   «OvO    O 
M   eo  w   0\ 


•AUBj  ng 


•p^ApppjBia 


M   00     "^   «O     •     W  VO     M 


JiCq;XT[  Xmjî     ^«^ 
pi(iiiSaXnof) 


OO^OOO    tO    «M    M    o\«o 


m  ^ 


•Ji(qv(l  iÍAUî 
pXütuiCqi9a 


«o 


O     M 


\0  00   t^  »o  lO 


>o  -^^o 


•piCALidjpY 


t^  M     t^   W 


>o  ^oo  lo 


•piCi>iippXp9g 


N    ^  tO  ^ 


fl 


co 


00 

la 


2 

oj      • 


8'ÌC 

'^     Ctf  'C 


H&:' 


Digitized 


byGoogle 


i88c.J 


Hanesion  CarirefoL 


"3 


Yr  eglwysi  canlynol  heb  anfon  Uyth- 
yr  na'u  hystadegau  i*r  Gymanfa  : — 
Centreville,  O.  ;  Bethlehem,  O.  \  Eb- 
enerer,  0.  ;  Vienna,  O.,  a  Pigeon 
Run,  O. 

Gweinidogion  heb  Ofal  Egîwysi : — 
D.  Nicholas  (Ifor  Ebbwy),  Youngtown, 
O.;  John  Thomas,  Niles,  O.,  a'r  hen 
ûawd  parchus,  D.  Jenkins,  Hubbard, 
yr  hwn  yn  ol  pob  arwyddion  sydd  yn 
ymyl  terfynu  ei  yrfa  ddaearol.  Y  mae 
wedi  gadael  ei  80  ml.  oed,  ac  yn  ddi- 
weddar  wedi  czís\  pateUyHc  s(roke^  (ond 
yn  ysgaíh,)  yr  hjm  sydd  wedi  ei  anallu- 
ogi  i  fyncd  allan  o'i  dy.  Mae  yr  hen 
firawd  yn  adnabyddus  i'r  enwad  fel  un 
o  gymeriad  da  301  ystod  ei  oes,  ac  fel 
un  sydd  wedi  bod  yn  dra  defnyddiol 
gydag  achos  y  Gwaredwr  am  tua  60  o 
flynyddoedd,  ac  felly  yn  wir  deilwng  o 
gydymdeimlad  301  ei  henaint  a'i  feth- 
iant. 

Ychydig  cyn  y  Gymanfa  talodd  y 
brawd  Jones,  y  Ll^rí^ydd,  ymwelîad  â'r 
hen  dad,  a  thaer  erfyniodd  ar  y  brawd 
Jones  ei  gofio  ef  yn  y  modd  mwyaf 
gwresog  at  y  gynadledd  oll ;  y  carai 
fod  yn  eu  plith,  ond  ei  fod  ef  wedi  bod 
yn  y  Gymanfá  ddiweddaf  ar  y  ddaear ; 
fod  ei  waith  ar  ben,  a'i  fod  yn  teimlo 
ei  hun  yn  ymyl  y  bedd.  Dymunai 
Iwyddiant  mawr  ar  y  weinidogaeth,  a 
gwenau  y  nefoedd  ar  y  Gymanfa  o'i  de- 
chreu  i'w  diwedd. 

Dangosodd  y  gynadledd  y  cydym- 
deimlad  mwyaf  dwys  â'r  hen  frawd,  a 
Uawer  yn  dymuno  i'r  hwn  sydd  yn  bri- 
od  i'r  weddw  ac  yn  dad  i'r  amddifad  i 
oíalu  am  dano  yn  ei  ddyddiau  olaf. 

Pregeth'wyr  Cynarthwyol — Thos.  Pro- 
bert,  Youngstown,  Thos.  Morris,  Tho- 
mastown,  Samuel  J.  Bassett,  Palmyra, 
D.  Lloyd  Jones,  a  D.  Jones,  Frost- 
burgh. 

Mae  y  Report  uchod  mor  gyflawn  ag 
sydd  bosibl  i  mi  allu  ei  roddi,  )m  ol  y 
manteision  sydd  genyf.  Byddai  yn  dda 
genyf  pe  byddai  yr  eglwysi  oll  yn  teim- 
lo  digon  o  ddyddordeb  yn  ein  Hundeb 
Cymanfaol  i  anfon  eu  hystadegau  i 
mewn.  Mae  rhai  o'r  eglwysi  a  nod- 
wyd  heb  anfon  un  gair  atom  yn  ystod 
y  ddwy  flynedd  ddiweddaf.  Gobeith- 
io  y  bydd  iddynt  feddwl  yn   garedig 


am  hyn,  ac  anfon  eu  hystadegau  o  hyn 
allan,  er  mwyn  i  ni  gael  ystadegau  ein 
Cymanfa  yn  gyflawn. 

Thos.  Thomas,  Ysg. 
SharoHy  Mercer  Co,,  Pa. 


Cymanfa 

Bedyddwyr  Cymreig  Wtsconsin,  1880. 

Cynaliwyd  y  Gymanfa  hon  eleni  yn 
Salem,   ger  Oshkosh,   Mehefin   2,    3. 

Boreu  dydd  Mercher,  am  10,  agor- 
wyd  y  gynadledd  trwy  weddi  gan  y 
Parch.  Wm.  Jones,  Ridgeway.  Yna 
etholwyd  y  Parch.  H.  C.  Parry,  D.  D., 
yn  Gadeirydd  y  Gymanfa,  a  R.  Ben- 
nett  yn  Ysgrifenydd,  a  David  James  yn 
Drysorydd.  Yna  darllenwyd  llythyr  o 
gymeradwyaeth  i'r  Parch.  H.  C.  Par- 
ry,  D.  D.,  oddiwrth  Gymanfa  Dwyr- 
einbarth  Pa. ,  a  derbyniwyd  ef  yn  llaw- 
en  ac  unfrydol  i'r  Undeb  Gymanfaol. 

Yna  galwyd  am  Iythyrau  yr  eglwysi 
perthynol  i'r  Gymanfa,  trwy  y  rhai  y 
deallwyd  fod  heddwch  a  thangnefedd 
yn  ffynu  yu  eu  plith,  a  llwyddiant 
mewn  rhai  o  honynt,  a  rhai  wedi  eu 
symud  trwy  weinidogaeth  angau  o  eg- 
Iwysi  eraill. 

Yna  daeth  y  Wawr  dan  sylw,  a  phen- 
derfynwyd  ein  bod  yn  teimlo  gwerth, 
ac  angenrheidrwydd  am,  ein  cyhoedd- 
iad  Cymreig,  ac  yn  dymuno  i'n  pen- 
derfyniadau  blaenorol  o  gymeradwy- 
aeth  i'r  Wawr  gael  sylw  difrifolaf  yr 
eglwysi,  gan  eu  hanog  i'w  derbyn  a 
thalu  am  dani ;  ac  yn  teimlo  ein 
rhwymau  diolchgar  i'w  pherchenog  a'i- 
golygydd  am  ei  ffyddlondeb  yn  ei  dwyn 
allan. 

Yna  daeth  symudiad  y  Parch.  R.  C. 
Owen  (Trebor)  dan  sylw ;  a  phender- 
fynwyd  ein  bod  yn  unfrydol  yn  dy- 
muno  cydnabod  llaw  oruchel  y  Llyw- 
ydd  mawr  gyda'r  gostyngeiddrwydd 
mwyaf  yn  symudiad  y  brawd  anwyl  a 
galluog  y  Parch.  R.  C.  Owen  (Trebor), 
DodgeviIle,  oddiwrth  ei  waith  at  ei 
wobr,  ac  yn  galaru  ein  colled  fel  Bed- 
yddwyr  Cymreig  yn  Wisconsin,  o  her- 
wydd  yr  amgyichiad,  ac  yn  datgan  ein 
cydymdeimlad  â'r  weddw  a'r  plant 
galarus. 


Digitized 


byGoogle 


124 


Hanesian  Cartrefol. 


[Gorphenaf, 


Yna  daeth  acbos  y  Parch.  John  Ev- 
ans  i  sylw  y  gynadledd.  Gohiriwyd 
hyd  2  o'r  gloch ;  a  therfynwyd  trwy 
weddi  gan  y  Parch.  M.  Evans,  Dodge- 
ville, 

Am  2,  dechreuwyd  y  gynadledd  gan 
y  Parch.  R.  C.  E^ans,  Springwater. 
Yna  daeth  y  mater  gohiriedig  dan  sylw, 
a  phenderfynwyd, 

1.  Fod  y  Gymanfa  hon  yn  cymerad- 
wyo  eglwys  Salem,  Oshkosh,  yn  ei 
gwaith  yn  ymwrthod  â'r  Parch.  John 
£vans,  am  ei  amcan  i  rwygo'reglwys,  a 
chodi  plaid  yn  y  gymydogaeth  i  niw- 
eidio  achos  y  Bedyddwyr  yn  y  lle. 

2.  Nad  yw  John  Evans  yn  deilwng  o 
dderbyniad  gan  unrhyw  eglwys  Fed- 
yddiedig  yn  Araerica,  o  herwydd  ei 
ymddygiadau  anweddaidd  ac  anghrist- 
ionogol. 

3.  Ein  bod  yn  anghymeradwyo 
gwaíth  unrhyw  eglwys  Fedyddiedig  i 
agor  ei  phwlpud  iddo,  pryd  y  gwyddis 
ei  fod  wedi  ei  wrthod  gan  Gymanfa 
Wisconsin,  ynol  penderfyniad  y  lofed, 
yví  Ridgeway,  Mehefin  5,  1879 — gwel 
y  Wawr  am  Gorph.  1879,  (^^^  7  c^m- 
lyn) :  Ein  bod  yn  datgan  nad  oes  un 
cysylltiad  yn  bodoli  mwyach  rhwng 
John  Evans  a'r  Bedyddwyr  Neillduol 
yn  Wisconsin,  hyd  nes  y  deuant  i  gyd- 
ymfturfio  a  chydweithredu  â  phender- 
fyniadau  cynadleddau  y  Gymanfa. 

Penderfynwyd  Föd  y  Gymanfa  nesaf 
i  gael  ei  chynal  gyda'r  eglwys  yn 
Dodgeville,  yn  Mehefin,  1881,  yr  am- 
ser  i  gael  ei  benderfynu  gan  yr  eglwys. 

Penderfynwyd  gwneyd  cydnabydd- 
iaeth  gyhoeddus  o  dderbyniad  y  Parch. 
H.  C.  Parry,  D.  D.,  i'n  plith  yn  y  cyf- 
arfod  10  o'r  gloch  y  fory,  gan  y  Parch. 
Wm.  Jones,  Ridgeway. 

Penderfynwyd  gohirio  y  gynadledd 
hyd  y  Gymanfa  yn  Dodgeville. 

Treuliwyd  y  gweddiíl  o'r  cyfarfod 
mewn  anerchiadau  oddiwrth  amryw  o'r 
gweinidogion  a*r  brodyr  oedd  yn  bres- 
enol,  gan  anog  ein  gilydd  i  gariad  a 
gweithredoedd  da.  Cafwyd  cyfarfod 
da  iawn. 

Y  Moddion  Cyhoeddus. — Am  6j4  nos 
Fercher,  dechreuwyd  y  gwasanaeth  gan 
y  Parch.  Hugh  Hughes,  Picatonica,  a 
phregethwyd  gan  y  Parchn.  D.  E.  Ev- 


ans,  Springwater,  a  Wm.  Jones,  Ridge- 
way. 

Am  8J^,  dydd  lau,  cynaliwyd  cyfar- 
fod  gweddio  a  chyngori.  Dechreuwyd 
gan  y  brawd  E.  Ellis,  Berlin,  yn  ddy- 
lanwadol  iawn,  a  dilynwyd  ef  gan  am- 
ryw  o  frodyr,  gyda  thaerineb,  am  i*r 
Arglwydd  fendithio  y  Gymanfa.  Ar 
ol  hyny  cafwyd  cyngorion  adeiladol 
iawn  gan  H.  Hughes  a  WiUiam  Jones. 
Yr  oöäd  yn  gyfarfod  gwlithog  iawn, 

Am  10,  dechreuwyd  gan  Wm.  Jones, 
a  phregethwyd  gan  Meredith  Evans,  a 
Thos.  Holland,  Dodgeville.  Rhwng  y 
ddwy  bregeth  bu  cydnabyddiaeth  {re- 
cognition)  cyhoedddus  i'r  Parch.  H.  C. 
Parry,  D.  D.,  fel  gweinidog  rheolaidd 
yn  nghyftindeb  Bedyddwyr  Wiscon- 
sin,  yn  nghyda'i  dderbyniad  i'r  Gym- 
anfa,  ar  sail  Uythyrau  cymeradwy- 
aeth  o  Gwrdd  Cbwarter  Morganwg,  ac 

0  Gymanfa  Bedyddwyr  Pennsylvania. 
Dygwyd  y  gweithrediadau  neillduol 
hyn  yn  mlaen  trwy  weddi  a  deheulaw 
cymdeithas  gan  y  Parch.  Wm.  Jones, 
Ridgeway,  yr  hwn  dros  y  Gymanfa  a 
ddatganai  lawenydd  yr  eglwysi  yn  Wis- 
consin  am  ddyfodiad  y  brawd  i'n  plith, 
ac  a  ddymunai  iddo  arosiad  hir  a  ded- 
wydd  yn  eglwys  barchus  Salem,  Osh- 
kosh,  a  llwyddiant  mawr  i  ddilyn  ei 
laíur  yn  yr  efengyl  yn  y  Dalaeth  hon, 
yn  nghyda  manau  eraiU. 

Am  2,  dechreuwyd  gan  y  Parch.  H. 
Parry,  Soar,  (A.),  a  phregethwyd  gan 
H.  Hughes,  Picatonica,  a  H.  C.  Parry, 
D.  D.,  ar  gais  y  gweinidogion. 

Am  6,  dechreuwyd  gan  R.  D.  Evans, 
*  a  phregethwyd  gan  Thomas  Holland  a 
Wm.  Jones. 

Felly  terfynodd  ein  Cymanfa ;  bu  y 
cynadleddau  yn  heddychol  ac  unol,  y 
pregethu  yn  efengylaidd  a  gwresog,  y 
gweddio  yn  daer  a  dylanwadol  iawn, 
y  gwrandawiad  yn  astud,  a'r  gynulleid- 
fa  )m  lluosog,  a'r  tywydd  yn  ddymun- 

01  Bendith  a'n  dilyno  yn  y  dyfodol, 
yw  gweddi  yr  eglwys.  * 

'  Dymuna  yr  eglwys  ddatgan  ei  diolch- 
garwch  i'r  teuluoedd  a  gynorthwyasant 
i  ddiwallu  angen  corphorol  y  gynuU- 
eidfa  luosog,  a  hefyd  i'r  rhai  a  gyfran- 
asant  at  y  treulion  mewn  arian. 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Hanesian  CarírefoL 


"5 


YSTADEGAU. 

Salem,  Oshkosh — Gweinidog  H.  C. 
Parry,  D.  D. ;  Ysgrifenydd,  R,  Ben- 
nett ;  bedyddiwyd  ii  ;  derbyniwyd 
trwy  l^rthyrau,  3 ;  adferwyd  3  ;  rhif  yr 
aelodaa,  34. 

Beflin — Gweinidog,  R.  D.  Evans; 
Ysgrifenydd,  John  £vans ;  bedydd- 
iwyd,  12  ;  adferwyd,  2  ;  rhìf  yr  aelod- 
aa,  29. 

Ebenezer,  Springwater — Ysgrifenydd 
D.  R.  Evans ;  bu  farw,  i ;  rhif  yr  ael- 
odau,  7. 

Ridgeway — Gweinidog,  Wm.  Jones ; 
Ysgrifenydd,  R.  D.  Jones ;  rhif  yr  ael- 
odau,  44. 

Sardis,  Dodgeville  — -  Gweinidog, 
Thomas  Holland ;  bu  farw,  i ;  rhif  yr 
aelodau,  31. 

Braidwood,  III. — ^Ysgrifenydd,  Jo- 
seph  Evans  ;  rhif  yr  aelodau,'  17. 

Salem  y  Coed — Gweinidog  William 
Jones;  rhif  yn  1878,  15. 

Picatonica  —  Gweinidog,  Hugh 
Hughes  ;  bu  farw,  i ;  rhif,  12. 

RiCHARB  Bennett,  Ysg,  y  Gytn. 


Symudiadau 

A   SefyUfa  Bresenol  Eghuys  Saletn^ 
Oshkûsh. 

Flwyddyn  yn  ol  yr  oeddem  yn  rhifo 
25.  Ymneillduodd  John  Evans  oddi- 
wrthym,  a  saith  o  aelodau  eraill  gydag 
ef ;  yn  ein  gadael  yn  17  mewn  rhif. 
Buom  yn  ymdrechu  cynal  moddion 
gweddio  ac  ysgol  Sabbothol  gyda  chryn 
ffyddlondeb.  Ymwelodd  y  Parch.  R. 
D.  Evans  â  ni  ddau  Sabboth,  ar  gais  yr 
eglwys,  i  bregethu.  Yr  oedd  hyny  yn 
ein  lloni  ychydig,  yn  ein  hymddîfad- 
rwydd.  Tua  chanol  mîs  Tachwedd 
diweddaf  daeth  y  Parch.  H.  C.  Parry, 
D.  D.,  atom,  a  dechreuodd  ar  ei  lafur 
gweinidogaethol  gydag  egni,  a  dech- 
reuodd  y  gwrandawyr  amlhau,  a  rhai 
oeddynt  wedi  troi  eu  cefnau  atom  ddy- 
chwelyd ;  ac  ttbyu  hyn  y  mae  rhai 
oedd  yn  wiandawyr  301  unig,  wedi  dod 
yn  wneuthurwyr  y  gair,  trwy  dalu  uf- 
udd-dod  i  orchymyn  Pen  yr  Ëglwys, 
trwy  fyned  tu  allan  i'rgwersyll,  achaeí 
eu  bedyddio  ar  broffes  o'u  fifydd  ynddo 


ef.  Sabboth  Mai  23,  yn  ol  penderfyn- 
iad  yr  eglwys  yn  ilaenorol,  wedi  neiU- 
duo  dau  o'r  brod^rr  i'r  swydd  ddiacon- 
aidd,  pregethodd  y  Parch.  H.  C.  Par- 
ry  ar  y  swydd,  yn  nghyda  dyledswydd- 
au  y  swyddogion,  a  gosodwyd  y  ddau 
frawd  yn  y  swydd  yn  ol  y  dreíh  apos- 
tolaidd,  sef  trwy  arddòdiad  dwylaw 
gan  y  Dr.,  sef  J.  S.  Thomas  a  David 
James.  Cafwyd  Sabboth  c^rsurus  ar  yr 
achlysur.  Sabboth  y  ^oain,  am  10  o'r 
gloch,  cyfarfuwyd  ar  lan  ydyfroedd 
Ue  yr  arferid  bedyddio,  ac  ar  ol  cann 
mawl  a  darllen  rhanau  priodol  o'r  gair, 
a  syiwadau  c^rmwysiadol  am^mt  gan  y 
Dr.,  bedyddiwyd  11  obersonau  arbro- 
ffes  o'i  ffydd  yn  Nghrist,  a  derbyniwyd 
hwy  i  undeb  yr  eglwys  ar  ol  cyrhaedd  y 
capel,  yr  hyn  oedd  olwg  brydferth 
iawn,  ac  yn  achos  o  lawenydd  mawr  i'r 
eglwys,  a  gobeithio  yn  ngwydd  angyl- 
ion  Duw,  Am  5,  yn  y  prydnawn, 
cawsom  bregeth  rymus  ar  y  pwnc  o  fed- 
ydd  gan  y  Dr.  Gwyr  pawb  am  ei  allu- 
oedd  i  drafod  y  mater  yna,  ag  sydd  yn 
'arfer  darllen  ei  waith  yn  y  Wawr. 

R.  Bennett,  Ysg»  yr  Eglwys. 


Cymanfa 

Bedyddwyr  Cymretg  Talaeth  JV,  Yorh^ 
yn  Freedom^  Sir  Cattaraugus. 


Cynaliwyd  y  Gymanfa  bon  eleni  ar  yr  iyeg 
— 3iain  o  Mehefin.  Boreu  dydd  Sadwm,  am 
10,  cyfarfyddwyd  mewn  cjmadledd  o  weinid* 
ogion  a  chenadon.  Y  gweithrediadaa  ydynt 
fel  y  canlyn :  Wedi  darllen  a  gweddio,  gal- 
wyd  enwau  y  cenadon  a  gynrychiolent  yr  e^- 
Iwysi.  Dros  eglw^rs  Cattaraugns,  y  diaooniatd 
John  Higgins,  Dantel  Morgans  a  John  W. 
WiUiams. 

Dros  eglwys  Remsen»  Parch.  Tohn  S.  Jones. 

Dros  eglwys  Bordwell,  Parch.  D.  £.  Bow- 
en  ac  Owen  Gríffith. 

Yna  etholwyd  swyddogion  am  y  flwyddyn 
ddyfodol :  Llywydd,  Parch.  Owen  F.  Parry, 
Bordwell ;  Tsgrífenydd,  Oweo  Gríffith ;  Trys- 
orydd,  Hugh  H.  Roberts,  Freedom. 

Yn  nesaf,  Penodwyd  pwyllgor  parhaol  y 
Gymanfa  i  weithredu  yn  ddirprwyol  mewn 
achosion  o  ddyryswch  a  ddichon  fodoli  yn  ys- 
tod  y  flwyddyn  Aelodau  y  pwyllgor  hwn  yd- 
ynt  y  biodyr  John  W.  Williams,  Freedom ; 
Eyan  Roberts,  Remsen;  John  R.  Thomas, 
Bordwell;  Thomas  Williams,  Steuben;  Owen 
Gríffith,  Utica. 


Digitized 


byGoogle 


120 


Hanenon  CartrefoL 


[Gorphenaf, 


Wedi  hyn  darllenwyd  llythyrau  oddiwrtfa  yr 
eglwysi  at  y  Gymanfa.  Y  cyfnewidiadau  yd- 
ynt  fel  hyn  :  Eglwys  Ffeedom— Bedyddiwyd, 
10 ;  derbyniwyd  trwy  lythyr,  2 ;  adferwyd,  i ; 
gollyngwyd  trwy  lythyr,  4 ;  bu  farw,  3  ;  rhif 
jr  eglwys  yn  bresenol,  189. 

Eglwys  Utica— Derbyniwyd  trwy  lythyr,  2 ; 
adferwyd,  2;  goUyngwyd  trwy  lythyr,  i ;  di- 
aelodwyd,  i ;  bu  farw,  2  ;  rhif  yr  aeloidau  64; 
canolrif  yr  Ysgol  Sabbothol,  35, 

Eglwys  Remsen->Bedyddiwyd,  5;  goUyng- 
wyd  trwy  lythyr,  2 ;  bu  farw,  i  ;  rhif  yr  aelod- 
au,  81. 

Eglwys  Bordwell — Bedyddiwyd,  35  ;  adfer- 
wyd,  5. 

Eglwys  Steuben— Bedyddiwyd,  2;  bu  farw;  i. 

DYFY1VIADAU  O'R  LLYTHYRAU. 

Llythyr  o  eglwys  Freedom  a  dd^rwed  : 

"  Anwyl  Frodyr — Yr  ydym  yn  cael  tori  i  ni 

yn  gyson  o  fara  y  bywyd  gan  ein  hanwyl  wei- 

nidog,  y  Parch    W.   M.  Eyans.    Credwn  ei 

fod  yn  mynegu  i  ni  hoU  gyngor  Duw,  ac  yn 

Çegetbu  y  gwirìonedd  fel  y  mae  yn  yr  lesu. 
r  ydym  wedi  cael  graddau  o  Iwyddiant  yn  ys- 
tod  y  flwyddyn,  ac  i  Dduw  y  byddo  y  diolch. 
Mae  rhai  wedi  eu  symud  trwy  angeu ;  yr  hen 
fniwd  a'r  diacon  parchus,  H.  O.  Roberts,  yr 
hwn  a  f u  o  ddefnydd  mawr  gyda'r  eglwys  hon 
oH  chychwyniad  hyd  o  fewn  ychydig  amser 
i'w  farwolaeth ;  ond  credwn  fod  ein  colled  ni 
yn  elw  tragywyddol  iddo  ef.  Hefyd,  y  brawd 
Isaac  H.  James  a  gymerwyd  oddiwrthym  yn 
hoUol  sydyn  a  dirybudd.  Brawd  da  a  dirod- 
res  oedd  hwn.  Gwelir  ei  eisiau  yn  fawr,  yn 
enwedig  yn  yr  Ysgol  SabbothoL  Mae  yntau 
wedi  gadael  perarogl  dymunol  ar  ei  ol  yn  yr 
ardal  hon  trwy  ei  fuchèdd  rínweddol  a  chyson. 
Teimlwn  hiraeth  a  cholled  fawr  ar  ei  ol.  Hef- 
yd,  yn  ychwanegol  at  hyn,  ein  hen  chwaer 
Charlotte  Johns,  yr  hon  hithau  oedd  wedi  bod 
yn  fiÿddlon  tra  y  bu  yn  ei  gallu  i  fynychu  ty 

Çr  A^lwydd.  Ond  ymgysurwn  yn  y  ffiûth  fod 
en  mawr  yr  eglwys  yn  byw  yn  oes  oesoedd, 
a'i  fod  yn  alluog  i  alw  gweiàiwyr  eraiU  i'w 
winllan. 

Yr  ydym  o  galon  jm  croesawu  y  Gymanfa, 
gan  hyderu  y  bydd  o  dan  fendith  yr  Arglwydd 
i  fod  yn  Uesol  i'r  eglwys  a'r  gymydogaeth. 

O  lythyr  eglwys  Remsen  : 

"  Teimlwn '  yn  ddedwydd  i*ch  hysbysu  fod 
heddwch  a  chydweithrediad  yn  flynu  yn  ein 
plith,  ond  dim  rhyw  weithgarwch  neiílduol. 
Cynaliwn  gyfarfodydd,  a  chawn  bregethu  ddwy 
waith  bob  Sabboth,  a  meddwn  Ysgol  Sabboth- 
ol,  heblaw  cyfarfodydd  eraiU  yn  yr  wythnos. 

Dros  yr  eglwys,  Wm.  G.  Griffiths,  Ysg." 

Ebe  llythyr  eglwys  Utica  : 

*<Anwyl  Frodyr — Mae  yn  debyg  eich  bod 
yn  hysbys  nad  oes  genym  fugail  ar  hyn  o  bryd, 
ac  feUy  nad  yw  yr  eglwys  yn  ddifwlch.  Yr 
ydym  yn  credu,  pan  mae  eglwys  yn  feddianol 
ar  weinidog  da  i  lesu  Gnst,  mai  dyna  yr  am* 


ser  dedwyddolaf  a  mwyaf  llewyrchus  yn  gyff- 
redin.  Yr  ydym  yn  cael  pregeüiu  y  rhan  fjn' 
ychaf  ;  yr  ydym  wedi  cael  hyny  pan  fyddo  yr 
eglwys  yn  teimlo  fel  y  gall  daìu  ei  ffordd  ;  a 
phan  na  bydd  pregethu,  yr  ydym  yn  cael  cyfar- 
fodydd  gweddio  dymunol  iawn,  ac  arwyddîon 
nad  yw  Duw  yn  anghofío  yr  hen  eglwys  eto, 
er  ei  bod  wedi  mjrned  yn  hen  ac  yn  ddiwaith, 
rhagor  nag  y  dylai  hi  fod ;  ond  da  i  ni  fod 
addewid  y  Digelwyddog  o*n  plaid,  *Ni'th  rodd- 
af  i  fyny,  ac  ni'th  Iwyr  adawaf  chwaith,'  ac  o 
herwydd  hyny  fe  arweiniodd  rhagluniaeth 
mewn  modd  annysgwyliadwy  i  raddau  i  ni 
gael  cyfarfod  a'r  Parch  D.  E.  Bowen,  ac  mae 
wedi  bod  yma  am  dro  bellach  yn  pregethu  yn 
dda  iawn  ac  yn  gymwysiadol,  ac  felly  yn  Ues- 
ol  ac  adeiladol,  ac  hefyd  i  gyffiroi  meddyUau  y 
gwrandawyr  yn  gyflfiredin,  a  gobeìthiwn  y  bydd 
ei  ymweliad  ft  ni  yn  fendith  yn  Uaw  Duw  er 
gwneuthur  Uawer  o  ddaioni. 
Dros  yr  eglwys,       JOHN  M.  WlLUAMS," 

Y  brawd  Owen  F.  Parry  a  lefarai  dros  ^- 
Iwys  BordweU  fel  y  canlyn  : 

<* Yr  oedd  yr  eglwys  yn  BordweU  jm  wan  er's 
blynyddau,  ond  yn  ddisymwth,  ar  ol  y  Gym- 
anfa  ddiweddaf,  daeth  Uwyddiant  anarferol» 
caed  cymorth  brodyr  da  yn  y  weinidogaeth,  ac 
eraiU,  i  gynal  cyfarfodydd  i  hyrwyddo  yr  ad- 
fywiad.  Yr  oedd  y  cyfarfodydd  gweddio  yn 
hynod  lewyrchus.  Daeth  teulu  cyfan  yn  ael- 
odau  crediniol." 

Cyfeiriwyd  gyda  pharch  a  theimladau  dwys 
at  y  goUed  gafodd  yr  hen  eglwys  yn  Steuben, 
a'r  achos  Bäyddiedig  Cymreig  yn  Oneida,  yn 
marwolaeth  y  brawd  fiyddlon  a'r  diacon  da, 
Hugh  T.  Jones,  Steuben. 

Pasiwyd  fod  y  brodyr  dyeitfar  canlynol  i 
gael  derbyniad  croesawgar  yn  y  gynadledd,  ac 
i  gymeryd  rhan  yn  yr  ymddyddanion  mewn 
perthynas  i  les  yr  achos  :  Theodore  EUison, 
Attica ;  Parch.  B.  W.  Thomas,  Hyde  Pfeurk ; 
Parch.  Joseph  T  Jones,  Thomastown,  a  Ben- 
jamin  Roberts,  Warsaw. 

Penderfynwyd,  i.  Ein  bod  fel  Cymanfa  yn 
anog  yr  eglwys  yn  Utica  i  roddi  Uythyrau  goU- 
yngdod  i'r  aelodau  ydynt  aUan,  ac  os  gwrth- 
oda,  ein  bod  ja  anog  unrhyw  eglwys  Fed- 
yddiedig  i  dderbyn  y  cyfryw  fel  aelodau  rhe- 
olaidd. 

2.  Ein  bod  yn  gwneyd  cais  at  gyhoeddwyr 
Dyddiadur  y  Bedyddwyr  Cymreig  yn  Nghym- 
vn,  am  adran  ynddo  at  wasanaeth  y  Bedydd- 
wyr  Cyqireig  yn  Ameríca,  yn  cynwys  eu  rhif 
a'u  hystadegau. 

3.  Fod  y  Gymanfa  nesaf  i  gael  ei  chynal  yn 
Swydd  Oneida  fel  arferol. 

4.  Ein  bod  yn  cydnabod  yn  ddiolchgar 
iawn  y  brawd  Owen  Gríffith,  am  ei  sel  a'i  ym- 
drech  diflino  gyda  chyhoeddiad  yr  enwad,  y 
Wawr,  am  ofalu  am  gynwysiad  mor  rhagorol 
ynddo  o  fìs  i  fis — ac  yn  anog  yr  eglwysi  i  gefn- 
ogi  y  brawd  yn  ei  waith  canmoladwy,  trwy 
dderbyn  y  cyhoeddiad. 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Hanesion  CarirefûL 


197 


5.  Ein  bod  yn  gohirío  y  gynadledd  hyd  y 
Gymanfa  neaaf. 
Terfynwyd  trwy  weddi.   . 

y  6WASANAETH  CYHOEDDUS. 

Nos  lau,  pregethodd  y  brodjrr  D.  Bowen  a 
J.  T.  Jones,  Thomastown. 

Am  9^,  ddydd  Gwener,  cynaliwyd  cwrdd 
gweddi  1  ddymuno  am  fendith  yr  Arglwydd  ar 
waith  y  dydd. 

Am  io>^,  wedi  y  gwasanaeth  arweiniol, 
pregethodd  y  brodyr  Jcmn  Seth  Tones,  Rem* 
sen,  a  B.  W.  Th<Hnas,  Hyde  Parlc,  Pa. 

Am  2,  pregethodd  y  brodyr  Joseph  T.  Jones 
a  D.  £.  Bowen. 

Yn  yr  hwyr,  pregethwyd  gan  y  brodyr  B.  W. 
Thomas  ac  Owen  F.  Parry,  Bordwell. 

Dydd  Sadwm,  am  7  yn  yr  hwyr,  pregethodd 
y  brodyr  John  Seth  Jones  a  D.  É.  Éowen. 

Dydd  Sul,  am  9^,  cwrdd  gweddi  gwlithog. 

Am  lo^,  pregethodd  y  brodyr  Owen  Grif- 
fiths,  Utica,  a  Joseph  T.  Jones. 

Am  2,  pregethodd  y  brodyr  B.  W.  Thomas, 
(yn  Saesoneg)  a  John  Seth  Jones,  Remsen* 

Yn  yr  hwyr,  pregethodd  y  brodyrB.  W, 
Thomas  ac  Owen  F.  Parry. 

Nos  Lun,  caed  pregethu  eto  g^n  y  brodyr 
Joseph  T.  JoneSy  Thomastown,  ac  Owen  F. 
Parry 

Dechreuwyd  yr  oedfaon  gan  y  gwahanol 
weinidogion  a  enwyd,  yn  eu  tro,  ^jáaìr  eithr- 
iad  o  ddau,  sef  y  Pardin.  James  Gríffiths  (A.), 
a  W.  Davics  (T.  C.) 

Ac  felly  terfynodd  y  Gymanfa.  Fel  y  dang- 
oswn  mewn  man  arall  yn  y  rhifyn  hwn,  caed 
Cymanfa  hynod  o  lewyrchus  yn  Freedom,  Cat- 
tarangus— y  cynuUeidfaoedd  yn  fwy  nag  arfer- 
oL  Ër  mor  lluosoced  y  cyfarfodydd,  md  oedd 
y  bobl  yn  blino^nid  dim  heblaw  efengyl  fuas- 
ai  yn  perí  hyn.  Ystyríwn  fod  y  poblogrwydd 
sydd  wedi  nodweddi  yr  oedfaon  o*r  dechreu 
i'r  diwedd — j  caredigrwydd,  y  lletvgarwch  a'r 
haelioni  a  ddangoswyd  gan  y  cyfeillion  Bed- 
yddiedig  eleni,  yn  adlewyrchu  yn  anarferol  o 
dda  amynt.  Yr  Arglwydd  a  dalo  iddynt. 
Gobeithiwn  y  bydd  í&wythau  bendicedig  yn 
canlyn.  Credwn  mai  iachawdwriaeä  eneid- 
ian  a  gogoniant  Duw  oedd  wrth  wraidd  yr 
holl  ymdrech  er  gwneyd  y  Gymanfa  yn  llwTdd. 
iant — gan  yr  eglwys  gartrefol,  a  chan  bawb  er- 
aiU  a  gymerasant  ran  yn  y  gwaith. 

OwEN  Griffith,  15sif. 


Cymanfa 
Y  Bedyddwyr  yn  Nwyreinòatth  Pa. 

Cynelir  y  G^maanfa  eleni  gyda'r  cg- 
Iwys  yn  Minersville,  Sir  SWuylÚll,  ar  30* 
amser  gosodedig,  sef  yr  28,  29,  a'r  30 
o  Awst. 

Bydd  y  gynadledd  yn  dechreu  am 
10  o'r  gloch  ddydd  Sadwm»  yr  28ain. 


Bydded  i'r  gweinidogion  a'r  cenadon 
fod  yno  301  brydlawn. 

Gofaled  yr  eglwysi  fod  y  cyfnewid- 
iadau  sydd  wedi  cymeryd  Ue  ynddynt 
y  flwydd^m  ddiweddaf  yn  cael  lle  dyl- 
adwy  yn  eu  Uythyrau  at  y  Gymanfa — 
Ystadegau  yr  Ysgol  Sabbotholj  enwau 
y  pregethwyr  cynorthwyol  (rheolaidd  ì, 
yn  nghyda'r  brodyr  ordeiniedig  rheol- 
aidd  sydd  yn  aelodau  ynddynt. 

Hefyd,  dymunir  ar  jr  eglwysi  i  beid- 
io  esgeuluso  cyfranu  at  draul  y  G^rman- 
fa,  &c.,  y  flwydd^m  hon,  gan  fod  am- 
gylchiadau  eglwys  henafol  Minersville 
yn  isel  ar  hyn  o  bryd.  Bydd  y  treul- 
ion,  o  angenrheidrwydd,  )m  fawr. 

Hefyd,  gofaled  y  cenadon  ddod  a 
chopi  o'r  Wawr  ganddynt  sydd  )m 
cynwys  "Y  Rheolau  Diwygiedig,"  a 
ddaw  dan  sylw  i'w  mabwysiadu. 

J.  P.  EÎarris,   Ysgr* 

Fromdence^  Pa.^  Meh.  /p,  1880. 


Cywiriadau. 

Yn  llythyr  cymeradwyaethol  y  Parch. 
Jeremiah  Griffiths,  301  y  Wawr  ddiw- 
eddaf,  dylasai  y  gair  **  rheolaidd"  fod 
ar  ol  y  gair  "  weinidog.** 

— ^Yn  hanes  C^rmanfa  y  Bedyddwyr 
Gorllewinol  i'r  Mississippi,  yn  y  rhif^fn 
diweddaf,  dylasid  dyweyd  i*r  brodyr 
Bichardson,  o  Dawn,  ac  Ëvans,  Red 
Oak,  bregethu  am  10,  boreu  Sul. 


BEDYDDIWYD^ 

Ashlanä,  Pa.—ìAaì  16, 1880,  cyd-gladdwyd 
gyda  Christ  yn  y  bedydd  un  chwaer  ieuanc. 
Gweinyddwyd  gan  ein  hanwyl  frawd,  y  Parch. 
Jeremiah  Griffiths.  Eto,  yn  Pottsrille,  Mai 
23,  nn  chwaer  ar  brofies  o'i  fiydd  yn  y  Gwar- 
edwr  mawr.  Gweinyddwyd  gan  yr  un  gwein- 
idog. 


BU  FAPW— 

hr.  abraham  richards. 

Mewn  canlyniad  i  ddamwain  a  gyfarfydd- 
odd  yn  y  gwaith,  bu  farw  y  brawd  uchod  bryd- 
nawn  Sul,  Ebrill  18,  yn  49  oed.  Pan  ddyg- 
wyd  ef  adref  y  dydd  Mawrth  blaenorol,  teim* 
lai  pawb  yn  obeithiol  am  dano  ef,  y  baasai  yn 
allnog  i  fod  oddi  amgylch  yn  Uawer  cjtít  laa^t 
ddan  frawd  a  anafẁyd  yr  un  adeg  ac  jm  yr  nn 


Digitized 


byGoogle 


128 


Hanesian   CarirefoL 


[Gorphenaf, 


Ue  ag  ef ;  ond  nid  felly  y  bu.  Ar  ei  ben  yr 
oedd  efe  wedi  ei  anafu  yn  fwyaf,  a  chydiodd 
ò^amwuUùm  jn  y  pen,  ^rr  hyn  brydnawn 
dydd  Sal  a  der^ynodd  ei  oes  yma.  Claddwyd 
ei  weddilHon  y  dydd  Mawrth  canlynol  yn 
mynwent  y  Ue.  Daeth  hrrfa  i'w  angladd,  heb- 
law  aelodau  y  ddwy  Gymnfa.  o  ba  rai  yr  oedd 
yn  aelod.  Awd  a'i  gorph  i'r  capel,  pryd  y 
po^ethwyd  gan  y  Parch.  Theophihis  Jones, 
Wifhesbarre,  yn  <ha  phwrpasol.  Wedi  y  breg- 
eth,  ac  i  un  o*r  cyfrinfaoedd  fÿned  trwy  ran  o'i 
gwasanaeth  cladda»  awd  a'r  corph  i*r  gladdfa, 
ut  y  gosodwyd  ef  i  orwedd  hyd  y  borea  pan 

*<  Bydd  dorau  beddaa'r  byd 
Aj  an  gair  yn  agoryd.'* 

Anerchwyd  y  dorf  ar  lan  y  bedd  gan  yr  ys- 
grifenydd  ;  wedi  hyny  aeth  y  cyfrinfaoedd 
trwy  y  gweddiU  o'r  gwasanaeth  ;  a  chyn  gwas- 
gam,  onodd  y  dorf  fawr  i  gana  yr  hen  beniU 
hwnw: 

*'  Ffarwel,  gyfeiUion  anwyl  iawn, 
Dros  enyd  fechan  ni  'madawn ; 
Henffych  i*r  dydd  cawn  eto  gwrdd 
Yn  Salem  Iftn  oddeatu*r  bwrdd.'* 

Hawdd  oedd  gweled,  wrth  y  dagrau  fyrdd 
oedd  yn  cael  eu  tjrwallt  ar  lanerch  oer  ei  or- 
weddfa,  fod  un  a  fawr  berchid  wedi  ei  osod 
yho.  Gadawodd  Richards  weddw  a  saith  o 
blant  i  wylo  ar  ei  ol ;  hefyd  un  ag  oedd  yn 
ddiweddar  wedi  ei  fabwysiadu,  jrr  hwn  a  wêl 
ei  eisiau  fel  y  UeiU,  oblegid  nis  gallai  byth  fod 
yn  fwy  gofalas  o  hono  pe  yn  fab  naturiol  iddo. 
Mae  y  ddau  hynaf  o*i  blant  yn  uenau  teulu- 
oedd,  tra  mae  y  pump  eraiU  yn  ddibriod,  a 
rhai  o  honynt  yn  dra  ieuanc.  Ond  gwn  y  bydd 
i'r  ieuengaf  o  honynt  gofio  tra  parbao  ei  oes 
am  gyngoríon,  gweddiau  ac  esiampl  y  tad  da 
sydd  wedi  eu  gadael. 

Ganwyd  gwrthddrych  y  sylwadao  hyn  yn 
Casnewydd  ar  Wysg,  yn  y  flwyddyn  1831. 
Enwau  ei  dad  a'i  fam  oedd  Richard  a  Rachel 
Richards.  Mae  dau  frawd  iddo  yn  fyw  eto, 
nn  yn  Nghymru  a'r  Uall  yn  WiIIcesbarre,  Pa., 
sef  Mr.  Enoch  Richards,  yr  hwn  sydd  yn  ael- 
od  dichljmaidd,  ac  yn  pregethu  yn  achlysurol 
gyda  y  Bedyddwyr.  Pan  oedd  Abraham  tua 
10  oed,  symudodd  y  tenlu  o  Casnewydd  i  le  a 
elwir  Pentre-Piod,  ger  Abersychan,  Mynwy. 
Yr  oedd  ei  dad  yn  oruchwyliwr  ar  ffiurm  o'r 
enw  uchod.  Yn  y  flwyddyn  1849  teimlodd 
Mr.  Richards  argraffiadau  dwys  ar  ei  feddwl. 
Bedyddiwyd  a  derbyniwyd  ef  yn  aelod  ytr 
Noddfa,  Abers  chan.  Yr  oedd  y  pryd  hwn 
toa  18  oed.  Bn  Richards  yn  aelod  ffyddlon 
yn  Noddfa,  hyd  nes  i'r  teulu  symud  i  Morgan- 
wg,  yn  herwydd  marwolaeth  y  tad.  Gwnaeth 
y  tenlu  ei  gartref  yn  Morganwg,  mewn  Ile  o'r 
enw  Maes  mawr,  Cwmtaf,  Ue  heb  fod  y'mhell 
o  Ffynon  Taf.  Yr  eglwys  nesaf  atynt  yno  yd- 
oedd  Rhydfelen  Gweithiodd  y  brawd  Rich- 
ards  yn  ffyddlon  yn  Abersychan,  ond  gwnaeth 
fwy  yn  Rhydfelen  o  lawer,  am  fod  yno  fwy  o'r 
hyn  oedd  efe  yn  gyfaddas  iddo.    Duw  yn  unig 


a  wyr  y  daioni  a  wnaeth,  trwy  ei  lafur,  a'i 
ddyfal-barhad  mewn  gweddi,  gyda'r  brodyr  yn 
Rhydfelen  a'r  cymydogaethau,  yn  ystod  y 
blynyddoedd  y  bu  yno.  Llawer  gwaith  y 
clywyd  ef  yn  Cfftìno  gfÒA  phleser  at  yr  adeg 
hono^  a'r  mwynhad  gafodd  i'w  enaid  with  fyn- 
ed  yn  nyfnder  y  gauaf  gerwin,  trwy  wlaw 
mawr  a  stormydd  bfinion,  a  thrwy  y  tywyllwch 
dttdew,  o  fan  i  fan,  yn  nghymydogaeth  y 
Rhyd,  i  gynal  cyfarfodydd  gweddi.  Yr  oedd 
hyn  yn  waith  a  hoffiù  yn  fawr,  a  gwnaeth  law- 
er  o  hopo  yn  ystod  ei  fywyd.  Symuodd  o 
Rhydfelen  i  Lantrísant.  Bu  yno  am  bedair 
blynedd  yn  gwneyd  a  allai  dros  grefydd  a  go- 
goniant  ei  Dduw  Oddiyno  daeth  i  Ameríca, 
lle  y  glaniodd  yn  y  fl.  1871.  Wedi  bod  am 
ychydig  yn  MiII  Creelc,  symudodd  i  Gibson- 
burg,  neu  Jermyn  yn  awr,  Ile  tua  4  miUdir  o 
Carbondale,  Pa.  Ÿno  danfonodd  am  ei  dealu 
i  ddyfod  ato.  Wedi  iddynt  gyrhaedd  yno  sy- 
mudodd  y  teulu  oll,  tua  naw  mlynedd  yn  ol, 
i'r  lle  hwn,  Nanticoke,  Pa.  Yn  ystod  ei  ar- 
osiad  yma,  gwyr  pawb  a  ddaeth  i  gyfíyrddiad 
ag  ef,  ei  fod  bob  amser  yn  ymdrechu  cadw  ei 
arfau  yn  loew,  a  mynegu  rhinweddau  yr  hwn 
a'i  galwodd  o  djrwyllwch  i  oleuni,  yn  nghyda'r 
oU  a  allai,  yn  mhob  modd,  i  dderchafu  enw  ei 
Geidwad. 

Fel  dyn,  yr  oedd  yn  hynod  gydwybodol 
gyda  phob  peth.  Beth  bynag  y  buasai  yn 
nglyn  ag  ef,  ymdrechai  fod  yn  onest  yn  mhob 
peth.  Nid  oedd  dim  o'r  Pharíseaidd  yn  per- 
thyn  iddo  ef.  Pa  un  bynag  ai  yn  y  gwaith,  y 
ty,  y  gymdeithas  ddyngarol,  neu  yr  eglwys, 
ymorchestai  beunydd  at  y  pur,  y  gwiríoneddol, 
a'r  didwyll.  Yr  oedd  yn  y  brawd  gamsyniad- 
au  a  cholliadau,  ac  yr  oedd  ei  fywyd,  fel  er- 
aiU,  i  raddau  yn  amddifad  o  berffeithrwydd ; 
ond  tarddai  ei  ffaeleddau  oll  o  ddifiyg  gwyb- 
odaeth,  ac  nid  bwriadau  drwg  a  chalon  Iygr- 
edig.  Mae  Uawer  yn  y  byd  hwn  yn  cael  ea 
parchu  am  nad  yw  pobl  yn  eu  hadwaen ;  ond 
nid  felly  Richards.  Siaradai  pawb  yn  yr  ar- 
dal  yn  barchus  am  dano  ef,  am  yr  adnabyddid 
ef  gan  bai^b.  Nid  oedd  yn  ei  natur  ef  i  fod 
yn  yr  un  gymydogaeth  a  neb  heb  ddyfod  i  ad- 
nat^ddiaetíi  o  hono,  a  ffurfio  cyfeUIgarwch  ag 
ef  hefyd.  Nid  ei  gydffenedl  yn  unig  a'i 
parchent,  ond  cenedloedd  eraill  yn  Ilawn  cy- 
maint.  Un  parod  iawn  oedd  i  gydymdetmlo 
ft  phawb  mewn  amgylchiadau  cyfyng.  Nid 
hir  y  buasai  neb  yn  sal  heb  i  Richards  dala 
ymweliad  ag  ef,  ac  jrr  oedd  ganddo  air  o  gysor 
i  bawb.  Yr  oedd  yn  naturíol  o  dymor  obeith- 
iol,  a  bn  ei  obeithion  yn  falm  i  lawer  calon  ar- 
choUedig.  Nid  mewn  geiríau  yn  unig  yr 
oedd  ei  gydymdeimlad  yn  gynwysedig,  ond 
hefyd  mewn  gweithred  a  gwiríonedd.  Gwtr 
nad  oedd  ei  amgylchiadau  bydol  yn  caniatau 
iddo  roddi  symian  mawríon  i  neb,  ond  cjrfranai 
i  bawb  mewn  angen  yr  hyn  a  allai.  Gwaith 
hjrfryd  gan  ei  enaid  oedd  cyfrana ;  y  canlyniad 
oedd,  mai  anfynych  yr  ymwelai  ft  neb  ag  oedd 
yn  sftl  neu  yn  dlawd,  na  adawai  ar  ei  ol  ryw- 
beth  ag  oedd  yn  dangos  gwir  agwedd  a  theim- 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Y  Maes  CenadoL 


129 


]ad  ei  galon  dyner  yn  Ilawer  eglurach  na'i  eir 
ian.  Dyn  hynod  yn  ac  am  ei  deala  ydoedd. 
Nid  oedd  un  aberth  yn  ormod  iddo  ef  ei 
wneyd,  er  cysur  a  dedwyddwch  ei  wraig  a*i 
blant  anwyl.  Yr  oedd  ef  yn  foddlon  iddynt 
hwy  fod  yn  ílaenaf  yn  mhob  peth.  Os  oedd 
rhan  rhyw  un  o'r  teulu  i  fod  yn  brinach  na'r 
lleilU  teimlai  mai  ei  eiddo  ef  oedd  hono.  Ond 
er  fod  ei  serch  fei  kyn  yn  ddtrfawr  tuag  atynt, 
eto  gallai  geryddu  yn  llym  os  byddai  eisiau. 
Nid  oedd  awdurdod  y  tad  yn  cael  ei  cholli  yn 
nghariad  y  tad.  Teimlid  mai  efe  oedd  ben — 
mai  efe  oedd  yn  te^rrnasu  yno,  ac  mai  dyled- 
swydd  pawb  oedd  ufuddhau  iddo  ef.  Teymas 
ar  raddfa  fach  oedd  ei  drulu  ef,  a'r  brenin  aV 
deiliaid  o  honi  yn  byw,  symud  a  bod,  yn  bar* 
haus  mewn  awyrgylch  o  garíad  a  serch  gwir 
ioneddol  at  ea  gilydd. 

Fel  crcfyddwr,  yr  oedd  yn  meddu  ar  gymer- 
iad  dysglaer.  Bn  ei  oes  grefyddol,  er  yn  ym- 
estyn  dros  30  o  flwyddì,  yn  hollol  ddifwlch. 
Ò'r  adeg  y  bedyddiwyd  ef  yn  Abersychan,  yn 
1S49,  ^y^  <^^  y  tynodd  ei  anadliad  o^af,  Sab- 
both  y  iSfed  o  Ebríll,  1880,  bu  yn  ymdrech 
ddidor  o  blaid  y  fiydd  a  roddwyd  un  waith  i*r 
saint.  Gallasai  fabwysiadu  geiríau  Paul  yn 
bríodol  iawn,  "  Mi  a  ymdrechais  ymdrech 
deg,"  &c.  Fel  Cristion,  y  nodwedd  neilldu- 
olaf  «c  -  amlycaf  ynddo  oedd  ei  ddawn  an- 
nhraethol  ar  weddi.  Pan  y  boasai  ei  ar  ei  lin- 
ian,  teimlem  ar  unwaith  foid  nn  cyfarwydd  ft'r 
orsedd  yn  ei  hanerch  ;  a  mwy  ni^  unwaith  y 
buom  yn  syna  at  ei  ddehenrwydd  yn  hyn,  a*r 
modd  gafaelgar  y  dadleuai  ft  Dnw  am  wahan- 
ol  fendithion  ei  iachawdwríaeth.  Talodd  y 
gwaith  o  weddio  iddo  yma,  ond  mae  yn  tala 
mwy  iddo  heddyw.  Teimlai  yn  hyderos  yn 
ei  ddyddiau  olaf,  nad  oedd  canlyn  lesu,  a 
charìo  ei  groes  wedi  bod  yn  ofer  ;  ond  fod  hyn 
wedi  dwyn  gobaith,  le,  sicrwydd  i'w  feddiant, 
fod  tragywyddol  bwys  gogoniaht  yn  ei  aros. 

Daa  ddiwrnod  cyn  ei  farw,  meddai  wrthyf, 
*'  Frawd,  ba  yn  arw  iawn  yma  lawer  tro,  Uaw- 
er  o  boen  a  gofid,  stormydd  blinion  yn  curo  ar 
yr  hen  babell ;  hithau  yn  rhoddi  ei  ffordd,  ond 
(meddai)  dyma*r  cysnr,  frawd, 

'  Os  yw  'ngofidiaa  yn  y  byd 

I  bara  hyd  y  diwead, 
O  fewn  y  nef  fe  dderfydd  hyn, 
Troir  tristwch  yn  orfoledd.'  ** 
Diamen  fod  hyn  wedi  ei  wiríonedda  bob  gair 
leewn  cysylltiad  ag  ef,  beth  bynag.  Rhaid  i 
m  ei  adael.  Ffarwel,  frawd,  hyd  nes  cawn 
gwrdd  ar  lanerchaa  Seion»  yn  iach  a  diboen, 
Mae  etch  lle  yn  wag,  swn  eich  gweddiau  wedi 
darfod,  mewn  ríìyw  ystyr,  ond  yn  fyw  mewn 
yrtyr  aiall ;  yr  eglirys  wedi  cael  coUed ;  y  ten* 
In  wcdi  ei  amddifáda  o  ben  goüalus ;  ond  na 
wylwch,  chwaer,  ac  na  ofidiwch,  blant ;  mae 
Ceidwad  Israel .  eto  yn  fyw,  a  gofala  am  dan- 
och  oll.  Colled  sydd  yma  ar  et  ol,  colled  i'r 
eg^W3fs,  a  cholled  mawr  i*r  tenln ;  ond  ein 
colled  ni  a  droes  yn  elw  iddo  ef. 

W.  F.  Dayiis. 


BODDIAD  JOHÎír  C00K. 

Mehefin  12, 1880,  yn  afon  Mahoning,  ger 
Yoangstown  O.,  boddodd  un  o'r  enw  John 
Coole.  mab  i  un  a  adnabyddir  gan  y  cyfifredin 
wrth  yr  enw'John  Cook,  y  bloch^yer^  Rhym* 
ni,  D.  C.     Daeth  yr  ymadawedig  i'r  wlad  bon 

0  Gymru  oddeutu  naw  mis  yn  ol,  ac  a  sefydl- 
odd  yma»  gyda  chefnder  iddo  yn  y  ddinas  hon, 
a  gweìthiai  gyda*r  gofiaid.  Gwr  gweddw  yd- 
oedd  yr  ymadawedig,  oddeutn  29  mlwydd  oed. 
Mae  yn  debyg  mai  gweithio  y  nos  yr  ydoedd 
yr  wythnos  ddiweddaf,  a*i  fod  y  diwmod  y 
boddodd  wedi  bod  yn  gorphwys  trwy  ran  o*r 
boreu,  a  rhyw  bryd  rhwng  4  a  5  o*r  gloch  y 
prydnawn,  aeth  ef  a  thrí  eraill  i  ymolchi  (gan 
ei  bod  yn  nos  Sadwm)  islaw  y  dref ;  a  theoyg- 

01  fod  y  dwfr  yn  ddyfnach  nag  yr  oedd  neb  o 
honynt  yn  meddwl,  a  hwythau  heb  fod  yn  ne* 
mawr  o  nofwyr,  a*r  canlyniad  fu  iddo  ef  golU 
ei  fywyd  yn  y  fan  Meddylia  rhai  i'r  cramp  ei 
gymeryd,  nes  ei  anallnogî  ar  darawiad  i  belpu 
ei  hunan,  ac  felly  collodd  ei  fywyd  ar  anwaith, 
cyn  i  neb  gael  cyfle  i  roddi  un  líaw  o  g^rmorth 
iddo. 

O,  mor  fyr  ac  ansicr  yw  y  bywyd  dynol  yn  y 
byd  presenol  I — fel  blodeuyn  mae  yn  ymddang- 
os  yn  y  boreu,  ond  erbyn  yr  hwyr  wedi  gwywo, 
a'i  holl  degwch  wedi  ei  goUi ;  a  phrí<äol  yw 
y  geiriao  hyny,  **  Yn  nghanoi  ein  bywyd  jt 
ydym  yn  an^eu.*'  Fel  hyn  y  cyfarfyddodd  ein 
cyfaiU  ymadawedig  a*i  ddiwedd  yn  y  byd  prea- 
enol;  ond  mae  wedi  dechreu  ar  oes  nad  oes 
diwedd  ami,  gan  fedi  o'r  grwn  a  hauodd  tra 
yma.  Dyma  rybudd  eto  i  hen  ac  ieuanc  i  bar- 
otoi,  am  nas  gwyddom  y  dydd  na*r  awr  y  daw 
yr  alwad  am  danom. 

Sabboth,  r^eg,  am  4  o'r  gloch  y  prydnawn, 
daeth  Uuaws  o*n  cydgenedl  ac  eraiIÌ  at  eu  gil- 
ydd  i  hebrwng  ei  weddiIUon  marwol  i'r  bedd, 
gan  fod  yr  Ûn  mor  boeth,  ac  yntan  wedi  ei 
dori  i  Uwr  mor  sydyn  Gweinyddwyd  yn  y 
ty  cyn  codi  gan  y  Pftrch.  D.  Probert,  gwánid- 
og  eslwys  y  Bedyddwyr  Cymreig  yn  y  dref,  a'r 
Parch.  D  J.  Nicholas  wrth  y  bedd.  Cladd* 
wyd  ef  yn  m^mwent  y  Bedyddwyr,  yn  agos  i*r 
dref,  Ue  gorphwys  ei  gorph  hyd  ndganiad  yr 
udgom  yn  y  dyod  a  ddaw.  Oifodd  gladded* 
igaeth  parchus  a  theilwng  o*r  genedL 

Yr  oedd  yn  fachgen  diniwed,  cymwynasgar, 
a  meddyliai  pawb  o*i  adnabyddiaeth  lawer  o 
hono.  Bydd  hwn  yn  newydd  galams  i'w  an- 
wyl  dad,  pan  gyrhaedd  ef.        Un  o*r  Llk. 


Y  HAES  CEHADOL. 

GAN  Y  PA&CH.  W.   F.  DAYIES,  NANTICOKB,  PA» 

Gadawn  hanes  y  G^rmdeithas  Fryt* 
anaidd  7  tro  hwn,  am  f od  c^rmaint  o 
bethau  pwysig  eraill  yn  galw  am  ein 
sylw.     Djrwedodd  yr  enwog  Dr.  Duff 


Digitized 


byGoogle 


130 


y  Maes  CenadoL 


[Gorphenaf, 


unwaith  mewn  cyfarfod  cyhoeddus,  y 
geiriau  canlynol :  *^Nid  ydym  fel  Crist- 
ionogion  ond  yn  chwareu  â'r  gwaith 
cenadol/'  Ni  synwn  lawer  at  y  dy- 
wediad  uchod,  pan  301  ystyried  yn  ddif- 
rifol  ymddygiadau  lluaws  a  gyfenwant 
eu  hunain  yn  Gristionogion,  ar  un  llaw, 
a  sefyllfa  druenus  y  byd  paganaidd,  ar 
y  Uaw  arall. 

"Chwareu  â'r  gwaith  cenadol."  Y 
mae  rhywle  tua  deng  miliwn  ar  enw  y 
Gwaredwr  yn  ngwahanol  wledydd  Crist- 
ionogol  y  byd,  oll  o'r  rhai  sydd  wedi 
proffesu  cysegru  yr  oll  a  feddant  i  was- 
anaeth  yr  hwn  a'u  prynodd, — wedi 
dweyd,  **  Nid  wyf  mwyach  yn  byw  i 
mi  fy  hun,  ond  -i  Grist  lesu ;  nid  wyf 
bellach  yn  eiddo  i  mi  fy  hun,  ond  ei- 
ddo  un  arall  ydwyf  yn  hollol.  Nid 
myfi  sydd  yn  byw,  ond  Crist  sydd  yn 
byw  ynwyC*  Yr  ydym  oU  wedi  add- 
aw  cario  allan  hyd  y  gallom  orchym^m 
diweddaf  lesu  i*w  ddysgyblion  ;  sef, 
*'  Ewch  i'r  hoU  fyd,  a  phregethwch  yr 
efengyl  i  bob  creadur,"  &c.  Eto  beth 
a  wnawn,  a  beth  a  welwn  ?  Mae  yn 
America  23,000  o  eglwysi  Bedyddied- 
ig,  ac  o'r  nifer  hyn  nid  oes  ond  rhan 
fechan  yn  talu  sylw  o  gwbl  i'r  Genad- 
aeth ;  ac  yn  yr  ychydig  eglwysi  ag 
sydd  yn  rhoddi  sylw  i'r  achos,  ym- 
ddiriedir  hoU  ofal  y  gwaith  i  ychydig 
aelodau,  ac  os  na  chyfrana  yr  ychydig 
hyny  yn  Ued  helaeth,  ni  fydd  y  casgl- 
iad  yn  werth  son  am  dano.  Nid  gor- 
mod  yw  dweyd,  pe  tynai  rhyw  haner 
cant  o  eglwysi  Âmerica,  yn  nghyda 
rhyw  gant  o  unigolion,  eu  cyfraniadau 
oddiwrth  y  Gymdeithas  Genadol  Am- 
ericanaidd,  byddai  yn  rhaid,  mewn 
canlyniad,  galw  braidd  yr  holi  genad- 
on  adref  yn  union.  Er  addaw  cysegru 
yr  oU  i  Grist,  a  ydym  yn  gwneyd  hyny? 
Mae  lle  i  ofni  nad  ydym.  Carìa  ug- 
einiau  iV  addoliad  bob  Sabboth  add- 
umiadau  ar  eu  personau  a  fyddant  yn 
werth  digon  r  gynal  cenadwr  i  bregethu 
gair  y  bywyd  i  baganiaid  am  flwyddyn. 
Treulia  canoedd  o  aelodau  yn  America 
fwy  o  arian  bob  haf,  wrth  rodiana  o 
fan  i  fan,  nag  a  fyddai  yn  eisiau  i  gyn- 
al  dau  neu  dri  o  athrawon  i  wasgaru 
ychydig  oleuni  yvL  nhywyll  leoedd  y 
ddaear.     Yr  ydym   oll  )m   euog,  mwy 


neu  lai,  o  wario  llawer  ceiniog  yn  hyd 
y  flwyddyn,  ar  bethau  sydd  yn  waeth 
na  diíes,  a  ddylasent  fod  301  nwylaw  y 
truan  draw  mewn  rhyw  ddull  a  fuasai 
yn  cyfarfbd  â'i  angenion.  Wrth  fedd- 
wl  am  \íyvL  pwy  na  ddywedai  gyda  Dr, 
Duff,  "  Yr  ydym  yn  chwareu  â'r  gwaith 
cenadol."  Nid  oedd  menywod  Car- 
thage  yn  chwareu  â  rhyfel  pan  yn  tori 
eu  gwallt  i  wneyd  Uinynau  i  amddiffyn- 
wyr  eu  dinas  i  osod  wrth  eu  bwäau. 
Nid  oedd  trigolion  Holland  yn  chwar- 
eu  pan  yn  dryllio  y  cloddiau  oedd  yvL 
cadw  y  môr  draw,  a  gadael  iddo  lifo 
dros  eu  ffermydd  a*u  gerddi  er  boddi 
yr  Yspaeniaid  o'u  gwlad.  Nid  chwar- 
eu  gyda  gwladgarwch  oedd  menywod 
Germani,  pan  yn  rhoddi  eu  haddurn- 
iadau  aur  i'r  Uywodraeth  er  ei  chyn- 
orthwyo  i  ddwyn  yn  mlaen  y  rhyfel  yn 
erbyn  Napoleon,  a  gwisgo  rhai  haiam 
yn  eu  lle.  Nid  oedd  y  cenadwr  Mor- 
afaidd  hwnw  yn  chwareu  â'r  gwaith 
cenadol  pan  yn  dymuno  cael  ei  werthu 
yn  gaethwas  i'r  India  Orllewinol,  er 
cael  cyfle  i  bregethu  yr  efengyl  i'r  Ne- 
groaid.  Ond  os  nad  oedd  ef  301  chwar- 
eu,  ai  nid  ydym  ni  yn  gwneyd  hjmy  ? 
Mae  meddwl  am  yr  ychydig  sydd  )m 
cael  ei  gyflawni,  mawredd  yr  hyn  all- 
em  g)rflawni  pe  yn  wir  ymdrechol,  y 
canoedd  o  filiynau  sydd  eto  i'w  hefeng- 
yleiddio,  ac  yn  ymddibynu  am  i'r  ef- 
engyl  a'r  goleuni  a  wna  hyny,  ddyfod 
oddiwrthym  ni  sydd  yn  barod  yn  ei 
feddu,  rhaid  i  ni  gyfaddef  mai  "  chwar- 
eu  â'r  gwaith  cenadol"  ydym  wedi  bod 
hyd  yma.  Ond  atolwg,  onid  yw  yn 
llawn  bryd  i  roddi  heibio  y  chwareu,  a 
myned  ati  bellach  o  ddifrif  ? 


BASGEDAID   O  FFRWYTH    CENADOL. 

■  Yn  Sweden,  yn  ystod  y  flwyddyn 
ddiweddaf,  derbyniwyd  yn  y  gwahanol 
eglwysi,  trwy  fedydd,  3,384,  a  sefydl- 
wyd  29  o  eglwysi  newyddion.  Gwna 
hyn  nifer  yr  eglwysi  Bedyddiedig  yn 
300;  a'raelodau  ynddynt  yn  18,928. 
Mae  dwy  eglwys  yn  Stockhom ;  caf- 
odd  un  o  honynt  184  o  ddychweledig- 
ion  y  flwyddyn  ddiweddaf.  Mae  ei 
rhif  jm  bresenol  yn  1,180.      Dwy  flyn- 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Y  Maes  CenadoL 


I3Î 


edd  sydd  er  cychwyniad  y  Uall,  ac  y 
mae  heddyw  yn  rhifo  150  o  aelodau. 
Cyfrifir  fod,  ar  gyfartaledd,  tua  1,000  o 
bíant  yn  ysgolion  Sul  y  ddwy  eglwys 
uchod  ;  ac  yn  yr  hoU  ysgolion  trwy  y 
wlad,  tua  18,000. 

— ^Yn  Ongole,  301  ddiweddar,  yr  un 
Sabboth,  bedyddiwyd  203,  yr  hyn  yd- 
oedd  yn  gwneyd  y  cyfanswm  er  lonawr 
diweddaf,  jn  1,296.  Hefyd  priodwyd 
yr  un  adeg,  24  pâr,  ac  oideiniwyd  24 
o  ârodorìon  yn  weinidogion.  Buwyd 
ddau  ddiwmod  yn  eu  harholi  hwy. 
Pregethwyd  y  charge  gan  Mr.  WiUiams, 
o  ^mapatam,  ac  offrymwyd  yr  urdd- 
weddi  gan  Mr.  Canakìah,  brodor  o, 
Nellore,  a  gweinidog  yr  eglwys  yno. 
Gwna  hyn  nifer  y  gweinidogion  brod- 
orol  yn  Ongole  yn  32.  Yr  oedd  25 
o'r  nifer  a  fedyddiwyd  y  Sabboth  uch- 
od  yn  Ongole,  wedi  teithio  40  milldir 
er  cael  y  fraint  o  ganlyn  y  Gwaredwr 
yn  y  bedydd.  Yr  oeddynt  wedi  dy- 
oddef  erledigaeth  chwerw  yn  herwydd 
eu  proffes  o  Fab  Duw.  Yr  oedd  Ynad 
Heddwch  Kristna,  y  rhanbarth  lle  pre- 
swylient,  wedi  eu  gyru  i  ddyfrgist  fawr, 
a  gosod  dam  mawr  o  bren  301  groes  i'w 
gyddíau  oll,  ac  yna  eu  gwthio  oll  i'r 
dwfr  ä  hwnw.  *'  Bedyddiai  hwy,'' 
meddaì  ef,  ac  nid  oes  eisiau  dweyd,  y 
gwnai  yr  oll  er  eu  gwawdio  hwy  a'r 
hyn  a  broffesent.  Wedi  hyn  gorfod- 
odd  hwy  i  blygu  i  ddelw  oedd  yn  ym- 
yl,  o  dduwies  y  pentref.  Mewn  llawer 
o  ff)Tdd  eraiU  y  poenydiodd  hwy,  ond 
aethant  yn  wrol  ac  amyneddgar  drwy 
y  cwbl,  a  thystiant  heddyw  fod  caríad 
Crist  yn  gryfach  na'r  erledigaeth  fwyaf 
chwerw.  Ar  ddydd  y  Pentecost  preg- 
ethid  y  gair  mewn  16  o  dafod-ieìth- 
oedd ;  ond  yn  bresenol  pregethir  ef 
mewn  dros  300  o  honynt. 

— -Mae  mwy  o  luddewon  wedi  eu  dy- 
chwelyd  at  Gristionogaeth  y  flwyddyn 
ddiweddaf  nag  un  flwyddyn  yn  flaen- 
orol.  Bemir  fod,  er  y  flwyddyn  1800, 
100,000  wedi  credu  yn  yr  hwn  a  groes- 
hoeíiwyd,  ac  mae  y  nifer  yn  cynyddu 
yn  gyflymach  yn  awr  nag  erioed.  Llaf- 
uría  yn  bresenel  220  o  genadon  yn 
mhlith  yr  luddewon  yn  ngwahanol 
wledydd  y  ddaear.     Yn  Gaza,  Canaan, 


mae  pedair  o  ysgolion  Gristionogol,  )m 
yn  y  rhai  y  dysgir  150  o  blant  yn  y 
gwirionedd  dwyfol.  Pregethir  yno 
hefyd  bob  Sabboth.  Y  mae  cenadwr 
Germanaidd  yn  Bethlehem  er  ys  dros 
ugain  mlynedd,  a  dysgwylir  effeithiau 
daionus  i  ddyfod  i'r  golwg  yn  fîtan. 

Mae  y  Testament  Groeg  yn  wers-lyŵ 
yn  3rsgolion  Groeg  heddyw.  Mae  Paul 
heddyw,  nid  yn  unig  yn  siarad  ar  fryn 
Mars,  ond  trwy  holl  Groeg.  Mae  plant 
Corinth  yn  cael  ei  gwneyd  yn  ddoeth  i 
iachawdwriaeth  trwy  ddarllen  heddyw 
y  llythyron  a  ddanfonodd  Paul  gynt  at 
eglwys  yn  yr  un  dref, 

— Mae  dwy  reilffordd  yn  cael  eu  had- 
eiladu  yn  bresenol  ar  draws  anialwch 
Sahara — un  o  Algiers  i  Timbuctoo,  a'r 
llall  o  Senigal  i'r  Niger.  Agora  y  rhai 
hyn  wlad  fawr  Soudan,  lle  y  mae  loo,- 
000,000  yn  byw  a  marw  mewn  dygn 
anwybodaeth. 

— Mae  yr  anturiaethwr  enwog  Stan- 
ley  yn  brysur  wrth  y  gwaith  o  wneyd 
ffordd,  10  troedfedd  o  led,  gyda  glen- 
ydd  y  Congo,  ac  mae  y  cenadon  yn  ei 
ddilyn,  gan  blanu  ysgolion  a  gorsaf- 
oedd  cenadol,  a  diwallu  y  trueiniaid  ä 
bara'r  bjrwyd. 

— ^Mae  luddew  cyfoethog  yn  Llun- 
dain  wedi  prynu  ty  cenadol  hardd  yn 
Llundain,  a'i  ddodrefnu  jm  brydferth. 
Costiodd  iddo  ;£2,ooo.  Mae  yn  nghan- 
ol  poblogaeth  o  12,000  o  luddewon,  ac 
'mae  wedi  bod  jm  ffynonell  cysur  a  gol- 
euni  i  lawer  6  hon^mt  yn  barod. 

— Mae  Mr.  Arthington  newydd  roddi 
i  Gymdeithas  Genadol  Llundain,  bym- 
theg  mil  o  ddolerì  er  prynu  agerfad  i 
gludo  cenadon  yn  ol  a  blaen  ar  lyn 
Tanganika.  Bellach  mae  y  cenadon 
allan  o  berygl  yn  llywodraeth  Mtesa, 
Yn  y  pentrefydd  Bonny  a  Brass,  ar  or- 
llewinbarth  Affrica  mae  y  trigolion  yn 
brysur  yn  dryllio  y  delwau,  ac  mae  un 
o  offeiriaid  penaf  y  Juju  wedi  dod  i  ym- 
of^m  y  ffordd  tua  Seion.  liae  yr  ag- 
erfad  Henry  Venn  wedi  archwilio  900 
miUdîr  o'r  afon  Benne.  Daeth  ar 
draws  trigolion  lawer,  yn  cael  eu 
gwneyd  i  fyny  o  baganiaid   a  Mahom- 


Digitized 


byGoogle 


132 


Y  Maes  CenadoL 


[Gorphenaf, 


etaniaid.  Ce'siai  llawer  o'r  brenin- 
oedd  a'r  penaethiaid  am  athrawon 
Cristionogol  i*w  dysgu.  Mae  yn  dru- 
eni  meddwl  nad  oes  gan  Fedyddwyr 
America  yr  un  cenadwr  o  gwbl  ar  gyf- 
andir  mawr  Affrica. 

— Mae  un  cenadwr  yn  India  ar  gyfcr 
300,000  o  bobl.  Yn  Tinnivelly  yn 
ddiweddar  dathlwyd  pen  can'  mljmedd 
sefydliad  y  genadaeth  yn  y  lle.  Mae 
y  cynydd  wedi  bod  o  40  enaid  i  60,000. 

— Cenadwr  yn  India  fìynyddoedd  yn 
ol  a  orchymynwyd  gan  drigolion  y 
ddina§  lle  y  pregethai  i  ymadael.  Dy- 
wedent  wrtho,  os  pregethai  yn  rhagor 
y  lladdent  ef.  Yr  oedd  eu  dwylaw  yn 
llawn  o  geryg  yn  barod,  os  agorai  ei 
enau.  Yn  hytrach  na  rhoddi  i  fyny 
wrth  eu  bygythiad,  gofynodd  ganiatad 
i  bregethu  unwaith  yn  rhagor,  a  chan- 
iatawyd  iddo.  Yna  aeth  yntau  yn  syml 
dros  hanes  yr  lesu,  o'i  gawell  i'w  fedd. 
Ond  cyn  dyfod  at  y  terfyn  treiglai  y 
dagrau  o'u  llygaid,  taflwyd  y  ceryg, 
ond  nid  at  y  pregethwr ;  ac  yn  lle  gwth- 
io  y  pregethwr  ymaith,  ymwasgent  ato 
i  wybod  rhagor  am  y  person  rhyfedd 
yr  oedd  wedi  bod  yn  son  am  dano. 

— Mae  yn  Ëfrog  Newydd  bregethwr 
ar  gyfer  pob  3,300  o'r  trigolion ;  yn 
Philadelphia  un  pregethwr  ar  gyfer  i,- 
800  o'r  trigolion ;  tra  nad  oes  yn  Chi- 
na  ond  un  pregethwr  ar  gyfer  1,300,- 
000  o'r  trigolion.  Pe  na  byddai  ond 
an  pregethwr  yn  Ëfrog  Newydd,  ac  un 
yn  Philadelphia,  byddent  wed'yn  ar  y 
blaen  ar  China.  Mae  33,000  yn  marw 
yn  China  bob  dydd,  a  braidcl  yr  oll  yn 
marw  heb  y  gronyn  lleiaf  o  obaith  am 
adgyfodiad  gwéll  y  dydd  a  ddaw.  Y 
mae  meddwl  fod  yn  marw  mewn  anwy- 
bodaeth  bob  mis  dorf  o  bobl  o'r  un  nif- 
er  a  hoU  drigolion  Philadelphia,  a  hyny 
mewn  un  wlad  yn  unig,  yn  galw  yn 
uchel  amom  i  ddyblu  yn  ein  sel  a'n 
gweithgarwch  dros  efengyleiddiad  y 
byd, 

— Mae  yn  Japan  117  o  genadon,  112 
o  orsafoeddi  a  64  o  eglwysi.  Bedydd- 
îwyd  yno  y  flwyddyn  ddiweddaf  1,083. 
Yr  oedd  hyn  )m  agos  haner  yr  holl 
ddychweledigion  yno  y  Uynedd.     Mae 


yno  1,081  o  ysgolheigion,  mewn  29  o 
ysgolion  cenadol.  Yr  oedd  gan  y  Uyw- 
odraeth,  yn  1874,  21,212  o  ysgolion,  a 
1,739,422  o  ysgoíheigion.  Mae  yn  Ja- 
pan  68  o  ysgolion  Sabbothol,  a  2,500 
o  ysgolheigion  ynddynt. 

— Danfonwyd  cenadwr  yn  ddiwedd- 
ar  i  blith  luddewon  Adrianople,  o'r 
enw  Mr.  Rosenberg,  ac  mae  ffrwyth  ei 
lafìir  eisoes  yn  dod  i'r  golwg.  Y  mae 
ganddo  saith  yn  aros  am  fedydd.  Am- 
Iwg  yw  na  wrthododd  Duw  ei  bobl. 

— O'r  3,814  o  dramorwyr  sydd  yn 
China,  mae  301  yn  genadon,  a'r  lleill 
yn  dilyn  gorchwylion  masnachol. 

— Mae  y  flwyddyn  ddiweddaf  wedî 
bod  yn  neiUduol  am  ei  llwyddiant  yn 
mhob  man — newyddion  dymunol  yn 
dyfod  o  bob  man ;  ac  mae  y  fiwyddyn 
hon  yn  agor  gyda  rhagolygon  am  gnwd 
toreithiog  o  lafur  enaid  y  Gwaredwr  i 
gael  ei  ddwyn  i  ddiogelwch.  "  O'r 
Arglwydd  y  mae  hyn,  a  rhyfedd  yw  jm 
ein  golwg  ni.** 

— Wele  ffordd  i  bob  eglwys  i  ddyblu 
eî  chasgliadau  at  y  genadaeth  y  flwydd- 
yn  hon.  Danfonwoh  at  Spenc^,  i 
Philadelphia,  am  flychau  cenadol,  a 
rhoddwch  hwy  i'r  plant,  a  rhodd  o 
lyfr  neu  rjrwbeth  arall  i'r  un  a  ddelo  a 
mwyaf  o  arian  yn  ol.  Gwnaethum  i 
brawf  amo  yma,  ac  yn  lle  casglu  rhyw 
I5,  daeth  y  merched  bach  ä  thros  |20 
yn  y  blychau.  Gwnewch  brawf  ar  y 
blychau. 


— Da  genym  ddeall  fod  Mr.  George 
Perry,  mab  y  Parch.  üwen  F.  Parry, 
Bordwell,  N.  Y.,  wedi  dod  allan  mor 
ragorol  yn  y  cammencement  diweddaf 
yn  Madison  University — yr  oedd  ar 
flaen  y  rhes.  Mae  y  dyn  ieuanc  hwn 
3m  dra  addawol  fel  preffethwr,  yn  gys- 
tal  ag  fel  ysgolaig.    Aeü  rhagddo. 

— Rhyfedd  fel  y  mae  y  Bedyddw)rr 
yn  blaenori  yn  y  dyddiau  hyn  î  Bed- 
yddwyr  yw  ein  Llywodraethwyr  dyfod- 
ol — ^James  A,  Garfìeld  a  Chester  A.  Ar- 
thur. 


Digitized 


byGoogle 


Y   WAWR. 


Cyp,  V.] 


AWST,   1880. 


[Bhif.  6. 


lesu  Gríst  yw  y  Deddfroddwr,  ac  efe  hefyd  yw  y  Bamwr ;  ymostyngwn  ninau  iddo  yn  ei 
holl  osodiadau ;  mae  ei  leferydd  yn  dadsain  megys  o  entrych  y  nefoedd,  '*  Rhoddwyd  l  MI 
BOB  AWDUHDOD  YN  Y  NBF  AC   AR  Y  DDABAR.*'— £//tJ  £vans,  D.  />.»  Ofh  MoWT, 


Y  DIWEDDAR  HR.  HUGH  T.  JONES,  STEUBEN,  E.  N. 


GAN    GIRALDUS. 


Adwaenwn  Mr.  Jones  jn  bur  dda ; 
treuliais  a^os  i  flwyddyn  gron  yn  ei  dy ; 
cefeis  fenteision  da  idd  ei  farnu  gartref, 
yn  mhlith  ei  deulu ;  cefais  gyfleusderau 
i  wybod  llawer  am  dano,  fel  cymydog, 
ac  fei  aelod  a  diacon  yn  yr  eglwys  y 
perthynai  iddi.  Daeth  i  fy  rhan  i  fod 
yn  ei  gymdeithas  lawer  gwaith  gyda 
brodyr  yn  y  weinidogaeth  ac  eraill,  yn 
Utica  ac  amrywioi  fanau ;  gan  hyny, 
beth  bynag  a  ddywedaf  mewn  ffbrdd 
gymeradwyaethol  neu  anghymeradwy- 
aethol  am  dano,  byddaf  yn  gwneyd 
hyny  i  raddau  helaeth  oddiar  adnab- 
yddiaeth  bersonol  o  hono,  yn  gystal  ag 
oddiar  argyhoeddiad  cydwybodol  o  gy- 
wirdeb  y  nodweddau  a  briodolaf  iddo. 

Yr  oedd  Mn  Jones  yn  enedigol  o'r 
Aber,  ger  Bangor,  Sir  Gaemarfon ;  a 
gwelodd  oleuni  dydd  gyntaf  yn  y  fl. 
1802.  Yn  ol  a  ddeallwn,  cafodd  ei 
dafl\ji  ar  ei  adnoddau  ei  hun  yn  foreu  ; 
canys  cawn  ei  fod  er's  llawer  blwyddyn 
cyn  gadael  Cymrú  yn  arfer  gweithio  yn 
y  chwarel  Uechi  yn  Bethesda.  Ystyr- 
iwn  fod  gwaith  chwarel,  i  fachgenyn 
ag  yr  oedd  elfenau  o  werth  ynddo,  yn 
rhagorol  er  dadblygu  a  dysgyblu  y  nod- 
weddau  hyny.  Rhaid  fod  y  chwarel 
Ilechi  yn   dda  i  ddadblygu  y  goädefol 


a*r  gwetthredoL  Y  mae  gwedd  y  chwar- 
el  yn  arw ;  mae  ei  llechi  yn  flniog ; 
mae  ei  lleferydd  yn  daranllyd.  Mae 
caledwch  y  graig,  ac  araiwch  gweith- 
rediadau  jx  ebill,  y  cŷn,  a*r  ordd,  yn 
wir  yn  rhoddi  egnion  gweithredol  dyn 
ieuanc  o  dan  brawfion  Ilymion.  Yr 
oedd  arbrawf  y  chwarel  llechi  gan  hyny 
yn  ysgol  ardderchog  i'n  harwr  ieuanc, 
ar  gyfer  helyntion  y  bywyd  American- 
aidd  ag  oedd  yn  ei  aros  ef •  Wedi  rhai 
blynyddoedd  o'r  ddysgyblaeth  hon  a 
roisai  Rhagluniaeth  iddo,  yn  hydref 
y  flwydd)m  1824  cawn  ef  yn  glanio  yn 
Ameríca,  pan  yn  23  oed.  Yn  ystod  y 
pum'  mlynedd  cyntaf  ar  ol  ei  ddyfod- 
iad  drosodd,  bu  yn  gwásanaethu  gyda'r 
amaethwyr  Mri.  Fuller  a  Robert  Tho- 
mas,  oddeutu  dwy  flynedd  a  haner  gyda 
phob  un.  Yr  oedd  y  pum'  ml^medd 
hyn,  ni  dybiwn,  yn  ddysgyblaeth 
ychwanegol  iddo  ar  gyfer  y  bywyd 
Americanaidd,  ac  yn  cynwys  gwersi 
mwy  uniongyrchol  wasanaethgar  iddo 
ar  gyfer  ei  fywyd  dyfodol ;  ac  efallai 
na  chyfeiliomem  wrth  ddweyd  fod  Mr. 
FuUer  yn  dadblygu  y  goddefol  yn  Mr. 
Jones,  a  Robert  Thomas  y  gweithredol. 

"  Rhagluniaeth  lor  glân  a  theg» 
Erioed  a  wyr  ei  hadeg." 


Digitized 


byGoogle 


134 


YDiweddar  Mr.  Hugh  T.  Jones. 


|Awst, 


Ac  felly  301  yr  engraifft  hon.  Yn 
Hydref  y  flwyddyn  1829  príododd  ag 
Ann  Morris,  ei  weddw  alanis.  Y  pryd 
hwn  cytunodd  am  äir  yn  y  gymydog- 
aeth,  er  gwneyd  flerm  a  chartref,  yr 
hwn  le,  ar  y  pryd,  êeéd  yn  goedwig 
anghysbell ;  ac  yno  y  bu  ef  ft^  deula 
o'r  adeg  hono  hyd  yn  awr.  A  thra,  am 
y  misoedd  cyntaf,  yr  oedd  y  wraig  ieu- 
anc  yn  ei  hen  gartref,  arferai  efe  fyned 
bob  dydd  drwy  y  gauaf  gyda'i  giniaw 
sych,  ac  weithiau  wedi  rhewi,  i*r  flerm 
newydd  i  dori  coed,  gan  ddychwelyd 
yn  yr  hwyr  yn  flinedig ;  ac  nid  oedd 
yn  ormod  ganddo  dori  coed  tanwydd 
pan  ydoedd  yn  nos  dywell.  Nid  oledd 
hyn  ond  engraifft  o'r  llafiir  yr  aeth  ef 
trwyddo  am  flynyddau  meithion  wedi 
hyn.  Dyna  lle  yr  oedd  goddefgarwch 
a  gweithgarwch  !  Anmhosibl  ydyw 
sylweddoli  y  filfed  radd  o'r  chwerwder- 
au  ar  bapyr ;  y  rhai  ydynt  wedi  profi 
pethau  cyffelyb  allant  wybod  oreu, 
Rhaid  gwybod  rhywbeth  am  auafoedd 
Steuben,  y  goedwig  anghysbell  yno, 
prinder  arian  yn  y  wlad  yn  y  blynydd- 
oedd  hyny,  teulu  lluosog  i'w  cadw, 
byw  mewn  ty  hgSy  a  llawer  o  fanion  cy- 
sylltìedig  eraill — meddaf,  angenrheid- 
iol  gwybod  yn  brofìadol  am  bethau 
felly  cyn  gallu  amgyffred  gwerth  cym- 
eriad  dyn  fel  Hugh  T.  Jones. 

Son  am  wroniaid.  yn  wir  1  Yn  y  blyn- 
yddau  celyd  hyny  pan  oedd  fy  nghyf- 
aiU  Hugh  T.  Jones  yn  gwneyd  cartref 
yn  y  goedwig  udadwy  ac  anghysbell, 
iddo  ei  hun  a'i  deulu,  y  cewch  afael  ar 
wir  wron  !  Gwron,  le,  na  fynai  gilio 
tnodfedd  yn  ol  o  flaen  y  corw)mtoedd, 
y  rhew  a*r  eira,  ac  ystormydd  bywyd 
^lad  estronol,  ag  yr  oedd  wedi  clyw- 
ed  am  dani,  fel  eraill,  oedd  yn  llifeirio 
o  laeth  a  mel.  Yn  sicr  ni  allwn  Ui 
nag  edmygu  yn  y  modd  mwyaf  brwd- 
frydig  berson  a  fedrai  ddal  am  feithion 
flynyddau  beb  roddi  ffordd  a  digaloni 
yn  ngwyneb  y  íath  rwystrau  o  bob  math. 
Ond  nid  dirna'r  cwbl ;  dyna  y  goed- 
wig  yn  rhoadi  y  ffordd,  a  chyrff  preifl- 
ioB  y  coed  yn  gelaneddau  ar  bob  llaw ; 
dacw  y  rhew  aT  eira  yn  gorfod  bod  vn 
wasanaethgar,  er  Uithjigo  y  ffordd  i  w 
cael  ^rmaith.  Dacw  oleuni  dydd  yn 
gweithìo  ei  ffordd  i  Iwybr  y  gwron  hwn. 


ac  yn  cynyddu  bob  cam  a  rydd  trwy 
yr  anialwch  tywyll ;  á^cwfences;  dacw 
dda  a  defiûd  ;  dacw  ysguboriau ;  dacw 
y  ty  logs  yn  dod  i  lawr  er  rhoddi  Ue  i'w 
well ;  îe,  dacw  orchfygu  y  byd !  Ond 
O !  ddarllenydd  anwyl,  mae  myned 
tros  y  pethau  hyn  yn  frasluniol  fel  yn 
watwaredd,  canys  nìd  oes  modd  dar- 
lunio  pethau  fel  a  nodasom.  O,  nac 
oes ! — yr  oedd  pethau  felly  y.)  fater 
bywyd  o  dan  yr  amgylchiadau  hyny. 
Otfryr  hen  sefydlwyr  Remsen  a  Steuben, 
a  ddarllenant  y  nodiadau  hyn,  fy  mod 
301  dweyd  y  gwir ;  gwyddant  jm  dda  ; 
O,  gwyddant ! 

Gallasai  bydolwr  dybied  fod  y  fath 
fywyd  llafurfawr  yn  myned  â  holl  egni- 
on,  amser,  meddwl,  a  theimlad  a  chal- 
on  y  dyn  hwn — Hugh  T.  Jones.  Modd 
bynag,  nid  felly  yr  ydoedd ;  canys  ar 
y  chweched  o  Órphenaf,  yn  y  flwyddjm 
1830,  dacw  ef  a'i  briod,  yr  un  pryd  a 
phedwar  eraill,  yn  cael  eu  bedyddio  yn 
)rr  afon  gerllaw  Renisen,  gan  y  Parch. 
Richard  Roberts,  yr  hwn  ocdd  yn  gyd- 
weinidog  ar  y  pryd  â*r  Parch.  Thomas 
Stephens  ar  yr  eglwys  Fedyddiedig  yn 
Steuben.  Cofier  fcíd  y  cam  newydd 
hwn  tua'r  adeg  pan  oedd  gofalon  a  llaf- 
ur  bydol  yn  pwyso  drymaf  arno. 

Mae  gweinyddiadau  Rhagluniaeth,  yn 
y  chwerw  yn  ogystal  a'r  melus,  ond  eu 
hiawn  ddeall,  yn  arwain  at  Dduw.  Y 
mae'r  ystorom  arw  yn  neiUduol  yn  peri 
ymholiad  yn  nghylch  yr  hwn  sydd  wrth 
y  Uyw.  Mae  pryder  yn  nghylch  tam- 
aid  o  fara  i'r  teulu  yn  gam  yn  nghyfeir- 
iad  cofio  yr  hwn  sydd  yn  gofalu  am  y 
brain.  Daeth  y  brawd  Jones  yn  fedd- 
ianol  ar  nerth  newydd  wrth  gael  gafad 
ar  grefydd.  Wrth  lafurio  am  y  bwyd  a 
bery  i  fywyd  tragywyddol,  dangosai  yr 
un  egnion  grymus.  Yn  ngwyneb  yr 
hoU  ddrycinoedd  o  bryd  i  bryd  fii  yn 
curo  ar  y  frawdoliaeth  yn  Steuben,  dal- 
iodd  ef  ei  dir  yn  ddiysgog.  Beth  byn- 
ag  fyddai  gerwinder  yr  hin  yn  y  gau- 
afoedd,  byddai  ef  yn  bresenol  yn  yr 
addolîad.  Beth  bynag  fyddai  prysur- 
deb  y  cynauaf,  neu  rwymedigaethau  er- 
aill,  nid  e^ulusid  y  weddi  deuluaiddL 
Beth  bynag  fyddai  pynciau  y  dydd  a'r 
wladwriaeth,  yr  oedd  ganddo  ef  amser  i 
siarad  am  yr   athrawiaeth  oedd  ^rn  ol 


Digitized 


byGoogle 


i88o] 


Y  Diweddof  Mr.  Sugh  T,  Jones. 


MS 


duwioldeb.     Cydnabyddid  ef  bob  am- 
ser  mewn  achosion  o  bwys  jn  y  cym- 
anfaoedd    a'r    cyrddau    chwarterol'  a 
bljmyddol,  yn  dd^m  o  bwysau,  ac  yn 
frawd  ag  yr  oedd  gwerth  yn  ei  fam. 
Hysbys  î'w  adnabyddion  oîl  ydyw  fod 
ei  ddaliadau  crefyddol  yn  Galfinaìdd. 
Tr  oedd  yr  "  athrawiaeth"  yn  wir  yn 
fawr  yn  ei  olwg  bob  amser,  a'r  athraw- 
iaeth  hono  yn  benaf  ûedd  etholedigaeth 
y  cadwedigion  cyn  bod  y  byd.     Gwir 
ei  fod  yn  Fedyddiwr  selog ;  ond  nid 
oedd  un   tant   yn  y  weinidogaeth  yn 
cyfFwrdd  â'i  galon  yn  debyg  i  etholed- 
igaeth  rhad  ras.     Yr  oedd    yr  athraw- 
iaeth  fendigaid  hon  yn  fywyd  ei   gref- 
ydd;  ar  hyd   Uinellau   y  grediniaeth 
hon   yr  oedd  mwynianau  crefydd  yr 
Oen  yn  dylifo  iV  enaid.     Ac  unrhyw 
bregethwr  a  wrandawai  ef  a  fyddai  yn 
dysgu  dim  yn  groes  i'r  athrawiaeth  hon, 
ni  cheìsiai  gelu  ei  anghymeradw^raeth 
i'w  ddysgeidiaeth.   Llawer  gwaith  y  bu 
ef  ac  eraîll  o  enwogion  y  ffydd  yn  jx 
hen  Gapel  Gwyn  yn  ategu  yr  "  aihraW' 
iaeth,**     A  chofìer  mai  nid  fel  mater  o 
gredo  syéh  yr  amddiffynid   etholedig- 
aeth,  ond  fel   bara  y  b)rwyd,  ac  fel  y 
dyfroedd  bywiol ;  a  diffyg  cydymdeim- 
lad  trwyadl  â'r  athrawiaeth  fel  jr  oedd 
yn  cael  ei  chredu  gan   Hugh  T.  Jones 
ac  eraill  a  barai  wrthdarawiadau  diang- 
enrhaid  lawer  tro.    Llawer  ymgom  ddi- 
fyrus  a  gawsom  yn  bersonol  ag  ef  wrth 
draíod  yr  "athrawiaeth."    Ydoedd  yn 
hoff  o  fyned   i'r  cyfeiriad   prynedigol 
bob  amser.    A  pha  mor  wrthwynebol 
'bynag  V  mynem  ddangos  ein  bod  iddo, 
ni  fydaai  byth  yn  colli  ei   dymer  neu 
yn  digio.     A  phan  y  byddai  brod^rr  yn 
y   weinidogaeth    yn    bresenol,    amser 
cyrddau  mawrion,  deuai  pwnc  yr  "ath- 
rawiaeth'*  wrth  gwrs  i'r  bwrdd,  abydd- 
ai  megys  wrth  ei  fodd  jn  cael  ei  wfth- 
wynebu,  yn  neiUduol  os  byddai  rhyw 
un  a  gymerai  ei  blaîd  yn  y  ddadl.     A 
theg  ydyw  i  ni   hysbysu   eî  fod  yn  dra 
galluog  yn  ei  waith  o  amddiffyn  ei  hoff 
gredo.     Gwyddai   am  bob  adnod  a'i 
ffafrìai ;    gwyddai   sut    i'w  hesbonio  ; 
gwyddai  am  resymau  y  gwrthwyneb- 
wp,  a'r  modd  iV  cyfarfod,  yn  dda. 
Ni  ddeallasom  erioed   oddiwrth    ei 
weithrediadâu  iel  diacon  nac  aelod,  ei 


fod  yn  hoff  o  awdurdodi  ar  braìdd 
Duw.  Yn  hyn  yr  oedd  ^m  tra  ragori 
ar  lawer,  canys  y  mae  llawer  yn  cîn 
dyddiau,  er  dinystr  yr  eglwysi,  yn  cyr 
meryd  mantais  ar  eu  hawdurdod  M 
tipyíi  o  swyddwyr,  i  gario  allan  eu  hop- 
iniynau  a'u  teimladau  personol,  a  gad- 
ael  i  les  yr  achos  a  gogoniant  Duw  fbd 
cít  neilldu.  Mae  anghydfodau  yr  eg- 
Iwysi  yn  y  dyddiau  hyn  yn  benaf  oll 
yn  dvfod  o'r  c^rfeiriad  hunanol  hwn, 
— ychydig  bersonau  am  fod  yn  bôb- 
peth  yn  yr  eglwys.  Ni  ddylai  hyn  fbd 
felly.  Er  y  gallasai  y  brawd  Hugh  T, 
Jones  arfer  awdurdod  bersonol  gyda 
mwy  o  ddiogelwch  na  llawer,  eto  ni  ar- 
ferai  wneyd  hyny.  Nid  ydym  yn  dy- 
weyd  nad  arferai  ei  ddylanwad  yn  fawr 
dros  5rr  hyn  a  famai  efe  yn  iawn,  eto 
nid  ei  fem  na'i  deìmladau  ei  hun  oedd 
y  rheol  ganddo,  ond  y  gair  a'r  dystiol- 
aeth. 

Fel  dyn  a  chymydog,  yr  oedd  efe 
bob  amser  yn  ddidderbyn-wyneb  a 
phlaen.  Yr  oedd  jn  nodedig  felly;  ös 
oedd  jn  teimlo  yn  arw,  fe  gaffech  wy- 
bod  hyny.  Ni  wyddai  beth  oedd  gwen- 
ieithio  i  neb  pwy  bynag ;  yr  hyn  a  ym- 
ddangosai,  h)my  ydoedd ;  nid  oedd 
dim  yn  ddeublyg  neu  ragrithîol  yn  pet- 
thyn  iddo;  yr  oedd  yn  uprighi  mewn 
gwirionedd.  Aethai  yn  mlaen  gydag 
yni  ar  hyd  Uwybr  dyledswydd,  ac  os 
byddai  yn  dyfod  ar  draws  rhai  a  groes- 
ai  ei  Iwybr,  nid  rhyfedd  os  byddai  y 
gwrthdarawiad  weithiau  yn  arw  a  Ilym. 
Yr  oedd  ei  lais  yn  gryf  a  hyglyw,  jm 
meddu  cyfansoddiad  corphorol  cxyí\ 
yn  meddu  meddwl  a  chyneddfau  en- 
eidiol  cryfion ;  a  dyn  cryf  ydoedd  yn 
mhob  yst)rr.  Teimlid  ei  bresenoldeb 
yn  y  gymydogaeth,  yn  y  teulu,  yiì  yx 
eglwys,  ac  yn  mha  le  bynag  y  byddaî ; 
cerfiodd  ei  Iwybr  trwy  y  byd,  yx  hwn 
yn  awr  allwn  ei  ddilyn  heb  gywilyddio. 
Yr  oedd  yn  wr  boneddig  yn  ei  ffordd, 
a  phe  wedi  cael  addysg  foreuol  briodoí 
gailasai  lenwi  cylch  pwysig  mewn  un- 
rhyw  gymdeithas  neu  alwcäigaeth.  Y 
mae  eî  ddarlun,  yr  hwn  a  dynodd  Mr. 
David  Jones,  Utica,  o  hono  flwyddyn 
neu  ddwy  cyn  ei  ^rmddatodiad,  yn  ei 
g)mrychioIi  yn  dda,  yn  yr  hwn  ddar- 
lun  y  byddaf  yn  gweled  gwyneb  dynol 


Digitized 


byGoogle 


13^ 


YDiweddar  Mr.  Hugh  T.  Jones, 


[Awst, 


hardd  ;  ond  dim  yn  well  nag  ydoedd 
efe  ei  hun,  na  chwaith  cystal,  er  mor 
ragorol  y  darlup. 

Ychydig  o  anhwyldeb  iechyd  a  deim- 
lodd  efe  un  amser,  oddieithr  ychydig 
eithriadau.  Oddeutu  19  mlynedd  yvL 
ol  dyoddefai  yn  ddwys  oddiwrth  wall- 
dreuliad,  a  phenderfynodd  fyned  am 
dro  i  wlad  ei  enedigaeth,  gan  ddysgwyl 
gwellhad ;  ac  felly  y  bu.  Ar  y  i^eg  o 
Tachwedd,  1860,  ymadawodd  am  Gym- 
ru,  a  dychwelodd  ar  y  ^oain  o  Fawrth, 
1861,  wédi  mordaith  ryfeddol  o  dym- 
estlog,  yn  ol ;  ond  wedî  ymgryf  hau  a 
theimlo  yn  llawer  iawn  gwell  ei  iechyd 
— edrychai  fel  dyn  aralL  Arosasai 
ychwaneg  o  amser  yn  Nghymru  oni  bu- 
asai  fod  y  rhyfel  cartrefol  wedi  tori  all- 
an  yn  y  wlad  hon.  Teimlai  efe  bob 
amser  ddyddordeb  mawr  yn  nghyflẁr 
gwladyddol  a  Uwyddiant  ei  wlad  fab- 
wysiedig. 

Meddai  ar  ddealltwriaeth  naturiol 
cryfach  na'r  cyffredin,  a  gallai  ymddy- 
ddan  ar  bynciau  politicaidd  a  chreí- 
yddol  yn  deilwng  o  fedr  personau  a 
wnaent  y  pynciau  hyny  yn  destynau 
penodol  eu  hefrydiaeth. 

Parhaodd  i  fwynhau  iechyd  pur 
dda  hyd  o  fewn  tair  blynedd  cyn  ei 
arwolaeth,  pryd  y  dechreuodd  deimlo 
lesgedd  a  gwendid.  Er  hyny  y  naw 
mis  diweddaf  y  bu  fyw  y  daeth  i  deim- 
o  yn  gyson  oddiwrth  ei  ddolur.  Tua 
chwe'  mis  c)ai  ei  farwolaeth  tybiodd  y 
buasai  myned  i  lan  y  môr  am  dymor 
yn  lles  iddo,  trwy  gynyrchu  archwaeth 
at  ymborth,  a  rhwyddhau  ei  anadl,  oddi- 
wrth  yr  hyn  bethau  y  dyoddefai  yn 
benaf.  Cychwynodd  o  gartref  gyda  y 
bwriad  i  fyned  ì  Noank,  Conn.,  ond 
)m  ol  cyngor  cyfeiUion  yn  Utica,  aeth 
yn  nghwmni  ei  anwyl  ferch,  Miss  Ma- 
ry  Jones,  i  ddinas  New  Yorlc,  gan  dyb- 
ied  cael  yno  gyfleusderau  i  fwynhau 
awyr  y  môr  ar  fwrdd  agerfadau,  &c. 
Modd  bynag,  yn  fi|an  ar  ol  cyrhaedd 
yno,  cyngorwyd  ef  gan  un  o  brif  fedd- 
ygon  y  ddinas  i  ddychwelyd  mor  fuan 
ag  y  gallai ;  ac  felly  y  gwnaeth.  Ni 
fu  nemawr  dros  wythnos  oddi  cartref,  a 
gwaelu  a  wnaeth  hyd  ddydd  ei  farwol- 
aeth.  Ei  afiechyd  oedd  clefyd  y  galon. 
Rhoddai   y  meddygon  ar  ddeall  er's 


misoedd  nad  oedd  gobaith  am  ei  ad- 
feriad  ;  ac  yr  oedd  yntau,  ni  dybiwn, 
er's  wythnosau  yn  deall  hyny  ei  hunan. 
Er  wedi  cyrhaedd  yr  oedran  mawr  o 
78  mlwydd,  yr  oedd  ef  yn  ddigon  oyf 
i  fyw  am  flynyddau  yn  rhagor,  gallesid 
meddwl,  oni  bae  i'r  clefyd  mewnol  a 
nodwyd  gymeryd  gafael  ynddo. 

Bu  farw  Mawrth  10,  1880,  a  chladd- 
wyd  ef  Mawrth  13,  yn  mynwent  Pros- 
pect,  E.  N.  Cafodd  gladdedigaeth 
barchus :  yn  y  ty,  cyn  cychwyn,  dar- 
llenodd  a  gweddiodd  y  Parch.  John 
Seth  Jones.  a  gwnaeth  sylwadau  pwr- 
pasol  a  difrifol  iawn.  Cynaliwyd  gwas- 
anaeth  crefyddol  hefyd  yn  nghapel  y 
Bedyddwyr  yn  Remsen,  pryd  y  gwedd- 
iwyd  gan  y  Parch.  Hughes  (A.),  ac 
yna  traddodwyd  anerchiadau  rhagorol 
gan  y  Parchedigio'n  John  D.  Jones,  J. 
Seth  Jones,  E.  C.  Evans,  (T.  C),  Ow- 
en  F.  Parry,  a  Dr.  Williams.  Yr  oedd 
yr  hen  frawd  John  D.  Jones  yn  dangos 
teimladau  drylliog  hynod  ar  ol  ei  ^'  hen 
ffrynd."  Ownaeth  y  gwahanol  lefar- 
wyr  gyfeiriadau  parchus  am  Mr.  Jones, 
fel  dyn  cywir  a  gonest,  fel  tad  tyner  a 
gofalus,  a  Christion  a  diacon  fiydd- 
lawn. 

Y  trydydd  Sul  ar  ol  eì  farwolaeth, 
traddododd  y  Parch.  John  S.  Jones 
bregeth  angladdol  efleithiol  ar  ei  cd. 
Bydd  y  teulu  a'r  perthynasau,  a  llawer 
eraill,  yn  teimlo  hiraeth,  am  dymcH- 
maith,  ar  ol  Hugh  T.  Jones,  ac  yn 
neillduol  ei  weddw  alarus,  yr  hon  sydd 
yn  teimlo  yn  dra  llesg  ei  hiechyd  yn 
aml. 

Creda  yr  ysgrífenydd  mai  anfynycb 
y  cyfarfyddir  a  dyn  mor  ragorol  yn 
mhob  )rstyr  ag  oedd  ei  gyfaill  ymadaw- 
edig.  Fel  y  dywedasom  v  y  dechreu, 
ein  bod  yn  ei  adwaen  ef  yn  bur  dda, 
oddiwrth  y  cyfleusderau  a  roed  i  ni — 
ac  nid  oes  genym  ond  y  gaìr  goreu  iddp 
yn  mhob  cysylltiad  yr  adnabuom  efi. 
Yr  oedd  yn  hynod  gall  yti  ei  deulu, 
dystaw,  diabsen  yn  ei  gymydogaeth,  a 
phob  amser  fel  yn  meddu  dyddordeb 
mawr  mewn  crefydd.  Deallwn  iddo 
amlygu  profíad  crefyddol  dw^^  wrth 
agoshau  at  rydiau  yr  afon,  mewn  ad- 
rodd  emynau  ac  adnodau.  Fel  y  dy- 
wed  y  Gair,  "Ni  frysia  yr  hwn  a  gredo,'* 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


T  Diweddar  Mr.  Hugh  T.  Jones. 


137 


felly  yntau,  nîd  oedd  yn  brysio,  yn  dy- 
chrynu  na  chyffroi  wrth  farw ;  bu  farw 
yn  wronaidd,  fel  gyda  chydwybod  daw- 
el,  ac  mewn  llawn  sicrwydd  gobaith. 
Rhoddodd  amryw  gyngoríon  i'w  blant^ 
yn  neillduol  i  Miss  Mary  Jones,  yr  hon 
yn  ífyddlon  iawn  a  weinyddai  amo 
trwy  ei  holl  gystudd.  Dywedai  y 
Pärch,  John  Seth  Jones  wrth  ei  weddw, 
ddiwmod  yr  angladd,  wedi  gweled  ei 
arch,  "  Wel,  Mrs.  Jones  fach,  mae  gan 
Mr.  Jones  arch  ardderchog."  "  Oes," 
ebai  hithau,  '<ond  dim  yn  rhy  dda 
iddo  ef."  Digon  gwir.  Yr  oedd  ef 
yn  deilwng  o'r  holl  barch  a  gafodd  ^m 
ei  salwch,  yn  eì  farwolaeth,  a'i  gladd- 
edigaeth,  ac  a  goleddir  am  dano  ar  ol 
ei  ymadawiad.  "  Ymdrechodd  hardd 
deg  ymdrech  y  ffydd." 

Chwith  ydyw  genym  feddwl  yn  aml 
ei  fod  o  ran  ei  gorph  yn  mhríddellau  y 
glyn,  ond  ymgysuraf  yn  y  grediniaeth 
ei  fod  o  ran  ei  ysbryd  gyda  Duw  a'r 
Oen. 


HIRAETHGAN. 

Gydeisteddai  hen  g)rm'dogion 

Mewn  rhyw  ffermdy  yn  Steuben, 
Gan  ymddyddan  am  henafgwr . 

Yn  ddiweddar  roed  dan  len, 
Sef  eu  hen  gymydog  tirion 

Hugh  T.  Jones  o  nodau  cun ; 
Adrodd  am  ei  nodweddiadau, 

Yn  ei  ffordd  a  wnai  pob  un. 

Ebai  un,  "  'Rwy'n  cofio'n  burion 

Ddiwmod  ei  fedyddiad  ef, 
Ann  ei  wraig  a  phedwar  eraiU 

A  gyd-barchent  ddeddfau'r  nef ; 
Cryf  y  traethai  y  gweinyddwr 

Am  eu  braint  o  godi'r  groes, 
Hefyd  am  eu  rhwymedigaeth 

Mawr  i  Gríst  hyd  derfyn  oes. 

Hugh  T.  Jones  a  fu  yn  ffyddlon 

O'r  pryd  hwnw  hyd  y  glyn  ; 
Trwy  hoh  drycin  oer  a  chwerw, 

Cyrchu  wnai  i'r  '  Capel  Gwyn ;' 
Trwy  bob  tywydd  ar  yr  achos, 

Ar  y  bryn  neu  301  y  pant, 
Para'r  ydoedd  yn  ddiwyro, 

Ac  yn  deilwng  iawn  o  sant." 


Ebai'r  llall,  "  Y  gwir  ddywedwch, 

Am  ein  hoí!  gymydog  mftd  ; 
Nid  rhyw  hawdd  y  cyfarfyddech 

A'i  ragorach  yn  y  wlad ; 
Oedd  3m  blaen,  ac  weithiau'n  arw, 

Nes  y  brochai  ambell  un, 
Ond  'r  hyn  ydoedd  yn  y  golwg 

Hyny  ydoedd  ynddo'i  hun. 

Dwíh  y  teimlai  'i  rwymedigaeth 

Idd  ei  deulu  ar  bob  pryd, 
Nes  y  tybiai'r  llac,  diafael, 

Fod  e'n  ormod  am  y  byd ; 
Torodd  Iwybr  iddo'i  hunan 

Trwy  randiroedd  caled  waith; 
Ydoedd  eirwir,  pur  a  gonest, 

Ni  chaed  amo  unrhyw  graith.'* 

Ebai'r  irydydd  cyfaill  eto, 

Gyda  llais  hiraethlon,  prudd, 
"**  Oeddwn  inau'n  adnabyddus 

A  Hugh  Jones  er's  llawer  dydd  ; 
Aml  ymgom  ddifyrus  gawsom 

Gyda'n  gílydd  lawer  tro, 
Nes  y  byddai'rbyd  a'i  drafferth 

Ar  y  pryd  yn  myn'd  o'n  co'. 

Weithiau  byddai  ein  gwladyddiaeth 

Yn  holl  destyn  ein  hymgom ; 
Ar  y  Democratiaid  rhoddai 

Bob  rhyw  dro  ei  fflangell  drom  ; 
Eto  meddai  barch  diffuant 

I  ryw  rai  geid  yn  eu  plith, 
Megys  Seymour  a'i  gyffelyb, 

A  gyfrifai  yn  ddi-rith. 

Y  rhan  amlaf  crefydd  fyddai 

Yn  hoff  destyn  genym  ni ; 
Pan  na  fyddem  yn  cyd-weled 

'Roedd  ein  heddwch  fel  y  lli'; 
Yn  ei  sel  dros  y  gwîrionedd 

A'r  ymadrodd  am  y  groes, 
Gwnai  gondemnio  yn  ddiarbed 

Athrawiaethau  gau  yr  oes. 

Buan  iawn  yr  adnabyddai 

Wir  bregethwr,  cywir,  call, 
A'i  barch  iddo  mwyach  fyddai 

Yn  frwdfrydig  a  diball ; 
Hoff  oedd  ganddo  wneyd  crybwylliad 

Am  eiddilwch  ambell  un 
Pan  yn  trín  yr  Ysgrythyrau 

Mor  anghyson  a  di-Iun. 

Pan  yn  nghwmni  rhyw  bersonau 
Fyddent  yn  ei  foddio  ef. 


Digitized 


byGoogle 


^3^ 


Dtyŵ  i  FisdduHm. 


[Awsc, 


Aml  arferai  ddwyn  i  sylw 
Ei  hoff  bwncy  yn  iaith  y  nef, 

Sef  yr  ethol  a*r  airfaethui 
Gyda  Duw  cyn  bod  y  byd, 

A'r  pwrcasu  ar  Galfaria, 
Trwy  yr  ing  a*r  aberth  drud. 

Yr  athrawiaeth  hon  oedd  bywyd, 

Corph  ei  grefydd  ddysglaer  ef ; 
Frofai  ynddi  wir  ddyddanwch, 

Sicrwydd  gobaith  am  y  nef ; 
Ynddi  gwelai  ras  anfeidrol^ 

Yn  gweithredu  ar  bob  Uaw, 
Yn  y  bywyd  sydd  yr  awrhon, 

Hefyd  yn  yr  hwn  a  ddaw." 

Ychwanegai  cyfaiU  arall, 

Gyda  phwyslais  yn  ei  dôn,    . 
"Yn  Hugh  Jones  ceid  amryw  bethau 

Am  y  rhai  dymunwn  son  ; 
Oedd  yn  gyfaiU  cywir,  ffyddlon, 

A  ch)rmydog  tawel  iawn, 
Cryf  ddinesydd  a  gwladyddwr, 

Ymddyddanwr  gwych  ei  ddawn. 

Hanodd  o  feib  dewr  Eryri, 

Y  rhai  blaenaf  yn  y  gâd, 
A'r  diweddaf  fu'n  amddiffyn 

Annibyniaeth  Cymru  fad ; 
A  pha  ryfedd  os  oedd  selog 

Dros  ei  fabwysiedig  wlad, 
Lie  mae  rhyddid  yn  teymasu, 

I  bawb  dynion  heb  nacâd. 

Sain  glir  iachus  ei  barabliad 

Ddygai  brofion  eglur  iawn 
O  elfenau  pur  ei  natur, 

A  hanfodent  ynddo'n  Uawn, 
Fel  mae  swn  yr  aur  bathedig 

Pan  yn  disgyn  ar  y  llawr 
Yn  arwyddo  purdeb  ynddo 

Nad  amheuir  f^myd  awr. 

Chwith  y  teimlwn  ddydd  yr  angladd, 

Gwel'd  ei  gludo  ef  i  ffwrdd, 
Ac  wrth  gofío  nad  oedd  gobaith 

Ar  y  ddaear  i  ni  gwrdd, 
Teimlwn  brudd-der  yn  fy  llethu, 

Gwelwn  wagder  yn  y  lle, 
A'r  g^rm'dogaeth  oedd  wahanol, 

Wedi'n  awr  ei  golli  fe." 

Dyna  fel  yr  ymddyddanai 
Eì  gym'dogion  am  eu  ffrynd ; 

Llawer  eraill  yn  gyffelyb 
A  hiraethant  am  ei  fyn'd  ; 


Yn  eu  plith  'rwyf  fi  fy  hunan, 
Oyda  thylwyth  trist  eî  dy, 

Ac  yn  benaf  ei  hoff  weddw, 
Yn  ei  galar  heddyw  s/. 

'Nawr  terfynaf  hyn  o  ganiad, 

Gyda  chalon  drora  yn  wir, 
Ond  fy  ngh^rfaiU  nid  anghofiaf 

Tra  b'wyf  yn  yr  anial  dir ; 
Cofiaf  am  ei  ddynol  wyneb, 

Am  ei  lais  a'i  osgedd  ef, 
Gan  hyderu  'n  gryf  cael  eto 

Ei  gyfarfod  yn  y  nef. 

DRTCH  I  FEDDWOH. 


GAN  Ma.  LSMUEL  PHILUPS,  PLYMOUTH,  PA. 

Mr.  GoL — Wrth  weled  cynifer  o 
Gymry  yn  yr  ardal  hon  yn  ymroddi  i 
feddwdod,  a  chymdeithas  yn  gorfod 
teimlo  o  herwydd  hyny,  yn  enwedig 
yn  grefyddol,  meddyliais  y  gallai  yr 
ychydig  linellau  canlynol  fod  yn  llesol. 
Os  ystyriwch  hwynt  yn  haeddianol  o  le 
yn  y  Wawr,  y  maent  at  eich  gwasan- 
aeth. 

DARLUNIAD   O   FEDDWYN. 

Mae  meddwyn  yn  aflonyddwch  gwyl- 
der,  yn  ofid  moesgarwch,  yn  ysglyfaeth 
cyfoeth,  yn  ddistryw  rheswm.  Efe  yw 
goruchwyliwr  y  cyrfydd  {ihe  òrewer's 
ageni)^  cymwynaswr  y  dioty,  cyfaiU  y 
cardotyn,  poen  i  gymdeithas.  Mae  yn 
ofid  iV  wraig,  yn  flinder  ac  yn  ddy- 
chryn  i'w  blant,  yn  wawd  i'w  gymyd- 
ogion,  yn  gywilydd  iddo  ei  hun.  Yn 
fyr,  mae  yn  bibell  golchion,  yn  ysbryd  o 
gwsg,  yn  waeth  na'r  anifail,  yn  anghen- 
fil o  ddyn. 

CANLYNIADAU  NIWEIDIOL  MBDDWDOD. 

Mae  meddwdod  yn  d)a-ysu  y  cof,  yn 
syfrdanu  y  dealltwriaeth,  yn  clafychu  y 
corph,  yn  anffurfio  glendid,  ac  yn  niw- 
eidio  y  meddwl.  Mae  301  enynu  y 
gwaed,  yn  peri  syched  annaturiol,  an- 
adl  ddrewedig,  a  chochni  yn  y  llygad. 
Mae  yn  gwanhau  cryfder,  yn  dwyn  go- 
fìdiau,  blinderau  ac  archoUlion  heb 
achos,  yn  Ilygru  y  gwaed,  ac  yn  boddi 
yr  ysbrydoedd.  Mae  yn  cyfoethogi  yr 
ysgerbwd  ag  alariadau  {surfeitìngs)^  yn 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Y  Weimdogaeth, 


139 


troi  y  gwaed  yn  ddwÍTy  a'r  synwyr  yn 
wenwynllyd;  mae  yn  achos  o  bob 
bryntni.  Mae  }rfed  yn  anghymedrol 
yn  dw^m  clefydau  yn  nghyda  marwol- 
aethau  anamserol.  Mae  llawer  o  bobl 
pan  yn  yfed  yn  dymuno  iechyd  i  er- 
aiU,  ac  ar  yr  un  pryd  yn  anghofìo  hyny 
iddjmt  eu  hunain.  Mae  meddwdod  yn 
ddiafol  gwenieithuSi  yn  wenwyn  melus, 
ac  yn  bechod  hyfryd.  Ms^e  yn  warad- 
wydd  cyffredin  natur,  ac  yn  aruthrol 
gywilydd  dynoliaeth. 

BSIAMPIAU 

Allan  oW  Ysgrythyr^  yn  dangos  yffardd 
y  darfu  i  Feddwdod  heri  i  tai  syrihio 
drwyy  cleddyfj  eraill  fyned  yn  llof- 
ruddion^  efaill  gael  eu  üofruddio  c^u 
bradychu  yn  eu  meddwdod,  ac  i  lawer 
gculeu  dinystrioyn  nghanol  euŷechody 
eUfyrwchj  chwareuy  ö'e. 

Yr  Amaleciaid,  wedi  ymwasgaru  ar 
hyd  wyneb  y  tir,  yxi  cael  eu  taro  gan 
Dafydd  yn  eu  meddwdod.  i  Sam.  30  : 
16.  Benhadad  a*r  deuddeg-brenin-ar- 
hugain  yn  cael  eu  gorchfygu  gan  Israel 
yn  eu  meddwdod.  i  Bren.  20  :  16. 
Annuwiol  wledd  Belsassar,  yntau  yn 
cael  ei  ladd,  a'r  Mediaid  yn  cymeryd 
ei  freniniaaeth.  Dan.  5  :  30,  31.  Da- 
fydd  yn  anfon  am  Urias  i  fwyta  ac  i 
yfed  ger  ei  fron  ef,  ac  a'i  meddwodd, 
i  geisio  cuddio  ei  odineb.  2  Satn.  1 1  : 
13.  Ela,  ac  efe  yn  yfed  yn  feddw,  yn 
cael  ei  ladd  gan  Zimri  ei  was.  i  Bren. 
16  :  9,  10.  Herod,  yn  ei  wledd  feddw, 
a  dorodd  ben  loan.  Matthew  14  :  10. 
Uffern  yn  ymeangu  ar  yr  Israeliaid  yn 
eu  gwleddoedd.  Esa.  5  :  12,  14.  "A 
chalon  Nabal  oedd  lawen  iawn  ynddo 
ef;  canys  meddw  iawn  oedd  efe;  a'r 
boreu,  pan  fynegodd  ei  wraig  iddo,  ei 
galon  ef  a  fu  farw  o'i  fewn,  ac  efe  a 
aeth  fel  careg.  i  Sam.  25  :  38.  Bydd 
yn  rhy  faith  i  mi  adrodd  yr  holl  esiampl- 
au  dychrynllyd  o  ganlyniadau  meddw- 
dod  301  y  Beibl.  Gobeithiwyf  y  bydd 
yr  ychydig  uchod  yn  Ilesawl. 

BYGYTHIADAU  l   FEDDWON. 

'•  Gwae  y  rhai  a  gyfodant  yn  foreu  i 
ddilyn  diod  gadarn,  ac  a  arosant  hyd 
yr  hwjrr,  hyn  oni  enyno  y  gwin  hwynt. 
Qwae  y  rhai  cryfìon   i   yfed  gwin,  a'r 


dynion  nerthol  i  gymysgu  diod  gad- 
am."  Esa.  5  :  11,  22.  "  Dan  draed  y 
sethrir  coron  balchder,  meddwon  Eph- 
raim."  Esa.  28  :  3.  **  Deflfrowch, 
feddwyr,  ac  wylwch ;  ac  udwch  holl 
yfwyr  gwin."   Joel  i  :  5. 

RHYBUDDION  AC  AN06ABTHAU. 

"  Canys  y  meddw  a'r  glwth  a  ddaw 
i  dlodi."  Diar.  23  :  21.  "  Gwatwarus 
yw  gwin,  a  therfysgaidd  yw  diod  gad- 
am."  Diar.  20:  i.  "Ac  edrychwch 
amoch  eich  hunain,  rhag  i'ch  calonau 
un  amser  dr^rmhau  trwy  lythineb  a 
meddwdod,  a  gofalon  y  bywyd  hwn,  a 
dyfod  y  dydd  hwnw  amoch  yn  ddi- 
symwth."  Luc  21  :  34.  Gallwn  gry- 
bwyll  amryw  o  engreiffliau  o  fygyth- 
iadau,  rhybuddion,  ac  anogaethau  Ys- 
grythyrol  eraill ;  ond  terfynaf  yn  bre- 
senol,  gan  ddymuno  gweled  y  medd- 
W)m  yn  sobr,  yr  anonest  yn  onest,  a'r 
annuwiol  yn  dduwiol. 


[O  Seren  Gomer.] 

Y  WEIHIDOGAETH. 

[Parhad.] 

Nid  wyf  yn  dweyd  fod  eghoysiy  ond 
fod  Ilawer  mewn  eglwysi,  yn  cael  eu 
goddef  i  boeni  gweinidogion  da. 

(a)  Ymddygant  yn  angharedig  at 
weision  Crist.  Ysgrifena  yr  anfarwol 
Christmas  Evans  fel  hyn  :  **  Nid  oes 
genyf  fwy  o  barch  i  neb  ar  y  ddaear 
nag  sydd  genyf  i  ddiacon  serchus,  hael- 
ionus,  a  duwiol,  yr  hwn  sydd  yn  ofalus 
am  ddedwyddwch  ei  fugail,  cysur  y 
tlodion,  a  Ilwyddiant  yr  holl  braidd. 
Ond  dywedwyd  am  rai  o  honynt,  i.  Eu 
bod  yn  cael  eu  Ilywodraethu  gan  eg- 
wyddorion    bydol    a    natur    hunanoL 

2.  Mai  arglwydd'frodyr  ydynt  ar  y  bug- 
ail  a  fyddo  yn  yr  eglwys  ;  a  hyn  a  wn 
i,  er  fy  ngofid,  am  amryw  o  hon^oit. 

3.  Maent  hwy  yn  cloddio  dan  awdur- 
dod  y  gweinidog,  i  gael  Ile  i'w  golyg- 
iadau  a'u  hamcanion  eu  hunain.  4.  x 
maent  yn  fynych  yn  feilchion,  yn  gy- 
byddlyd,  yn  taflu  dwfr  ar  dân  haelioni 
yr  eglwys,  yn  Ile  ei  enyn  â*u  siamplau 
daionus  ;  yn  feistrolgar,  rhaid  iddynt 
hwy  gael  eu  pwnc  eu  hunain  yn  mlaen, 


Digitized 


byGoogle 


140 


Y  Weimdogaeth, 


[Awst, 


er  rhwygo  y  frawdoliaeth,  a  thaflu  yr 
hen  fugail  ar  eî  ben  i'r  ffos,  heb  neb  i*w 

gyfodi,  ond  lesu,  y  Pen  bugail 

Pen  camp  Satan  ydyw  gyru  y  diacon- 
iaid  i  hel  plaid  yn  erbyn  y  bugail !  Y 
mae  hyn  wedi  rhwystro  achos  Duw  yn 
mysg  y  Bedyddwyr  yn  fẁy  na  dim  er 
ys  200  o  flynyddau  yn  Nghymru.  •  .  • 
Mae'n  wir  fod  gweinidogion  yn  weis- 
ion,  er  mwyn  Crist  i'r  eglwysi ;  ond 
òlaenûriyáyw  eu  gwasanaeth,  ac  nid 
cael  eu  ílywodraethu  a'i  blaenori  gan 
ddiaconiaid,  na  neb  arall."  (Gwel  yr 
ysgrif  yn  Ngreal  Aberteifi,  am  1827, 
tu  dal.  77,  &c.) 

Dywed  b)rwgraffydd  y  duwinydd 
mawr  Jonathan  Edwards :  ''  Os  gallasai 
neb  ddysgwyl  cysur  ac  arosiad  yn  ei 
eglwys,  gallasaî  ef,  canys  yr  oedd  ei 
ddaioni  a'i  ddefnyddîoldeb  yn  rhyfedd- 
ol.  Deallodd  Mr.  Edwards  fod  rhai 
o'r  bobl  ieuainc  a  berthynent  i'w  eg- 
Iwys,  yn  darllen  llyfrau  llygredig ;  dyg- 
odd  yx  achos  ger  bron  yr  eglwys,  a  gof- 
)modd,  os  oedd  y  peth  yn  galw  am  eu 
sylw.  Atebasant  ar  unwaith,  fod  yn 
rhaid  edrych  mewn  i'r  achwyniad.  Pan 
alwyd  enwau  y  troseddwyr,  cafwyd  eu 
bod  yn  perthyn  i'r  teuluoedd  mwyaf 
cyfrifol  yn  yr  eglwys ;  ac  )ma  newid- 
iodd  amryw  o'r  rhieni  eu  meddwl,  a 
d)nvedent,  Na  oddefent  i'w  plant  hwy 
gael  eu  galw  i  gyfrif.  Heblaw  hyn,  yr 
oedd  Mr.  Edwards  am  ddiwygio  treíh 
y  cymundeb  yn  ei  eglwys,  (canys  arfer- 
asid  caniatau  cymundeb  i'r  gwrandä- 
wyr  dîbroffes,  os  ewyllysient  hyny). 
Gwrthwynebwyd  ef  yn  ffyrnig  yn  hyn, 
ac  ni  oddefíd  iddo  egluro  eu  syníadau 
i'r  bobl.  Y  canlyniad  fu,  i'w  eglwys 
ei  orfodi  i  ymadael ;  ac  yr  oedd  ar  y 
pryd  heb  un  gynaliaeth  i'w  deulu  llu- 
osog !  Gwelodd  y  dyn  da  a  mawr  hwn 
gryn  dlodi,  canys  cofnodir  ei  fod  yn 
methu  prynu  papyr ;  gorfodid  ef  i  ys- 
griíenu  ei  Nodiadau  Duwinyddol  ar 
ymylon  dail  ei  lyfrau  !  Yn  mhen  deng 
mlynedd  ar  ol  hyn,  ysgrifena  un  o  brif 
wrthw)mebwyr  Mr.  Edwards  gyffesiad 
o'i  gamwedd,  a'i  fawr  ofid,  a  dywed, 
*  Yr  wyf  wedi  hen  ddeall,  mai'm  dyled- 
swydd  yw  ymostwng  ger  bron  Duw,  a 
cheisio  maddeuant  am  fy  ymddygiad 
annuwiol  tuag  at  Mr.  Edwards.      Wrth 


fẁrw  ymaith  Mr.  Edwards  a'i  athraw- 
iaeth,  yr  oeddem  yn  gwrthod  cyngor 
Duw  yn  ein  herb)ni  ein  hunain.  Yr 
wyf  yn  teimlo  cywil)rdd  ac  euogrw)rdd; 
îe,  yr  wyf  yn  dychrynu  o  herwydd  fy 
mhechod,  ac  nis  gall  dim  íy  achub  i 
ond  y  gras  anfeidrol  a  ddangoswyd  tu- 
ag  at  y  pechaduriaid  mwyaf,  y  rbai  a 
fu  yn  bradychu  ác  yn  llofhiddio  Ar- 
glwydd  y  bywyd  !  Ac  yr  wyf  yn  pryd- 
eru  a  wna  Duw  Êiddeu  i'r  eglwys  am 
ei  hymddygiad  anaddas  a  chreulawn  at 
weinidog  mor  dda  a  duwiol.  Yr  wyî 
yvL  cyhoeddi  y  Uythyr  hwn  yn  y  new- 
yddiaduron,  gan  gyffesu  fy  mhechod 
ofnadwy,  a  dymuno  maddeuant  cyfeill- 
ion  Mr.  Edwards,  a  maddeuant  y  Duw 
mawr  y  pechaìs  mor  arswydus  yn  ei 
erbyn  !*  ''^—/oseph  Hawley. 

Ymddygiad  truenus  yw  eiddo  yr  eg- 
Iwys  ag  sydd  yn  gormesu  ar  iawnderau 
y  gweinidog.  Ymddygir  hefyd  yví  an- 
nghyfiawn  tuag  ato  ;  canys  gorfodir  ef 
i  wario  ei  eiddo  ei  hun,  ac  eiddo  ei 
blant,  er  mwyn  gallu  byw  yn  y  lle.  A 
wna  íesu  roddi  ei  fendith  i  eglwys  ag 
sydd  yn  ymddwyn  felly  tuag  at  ei  gen- 
ad  ef  ?  Os  yw  ef  yn  ffieiddio  anghyf- 
iawnder  yn  y  byd^  pa  faint  mwy  yn  yr 
eglwys  ?  Yn  Nghofiant  Dr.  Daniel 
Davies  (y  dyn  dall),  ni  a  gawn  y  geir- 
iau  hyn  :  ^^  Angenrheidìol  iddo  oedd 
gwario  llawer  o'i  arian  ei  hun  i  g)mal 
a  chodi  ei  deulu  fel  y  gwnaeth.  Treul- 
iodd  lawer  o  property  ei  wraig  a^i  blant 
i  g)morthwyo  yr  eglwys  gref  hon  i  gyn- 

al  y  weinidogaeth  yn  -u  plith 

Ni  chymer  un  gymdeithas  ond  eglwys 
fantais  ar  unrhyw  was  neu  swyddog, 
i'w  wasgu  i'w  wasanaethu  'danbris,' 
am  ei  fod  yn  feddianol  ar  gyfoeth  yvL 
annibynol  arni  hi.  ...  Nid  oes  gan 
eglwys  un  hawl  ar  gyfoeth  y  gweinidog 
mwy  nag  ar  eiddo  personol  rhyw  aelod 
arall.  Os  barna  eglwys  fod  d)m  yn 
weinidog  da  i  lesu  Grist,  dylent  yn 
ngwyneb  pob  gonestrwydd,  ofalu  ei  fod 
yn  iyw  wrth  yr  efengyl."  Tu  dal.  55. 
Dywed  rhai,  fe  ddichon,  fod  y  gwein- 
idog  yn  ffol  i  aros  yn  y  fath  eglwys  ! — 
Eledymaith,  Gofier,  nad  peth  dibwys 
yw  symud.  Nid  yw  yn  glod  i'rgwein- 
idog  na'r  eglwys.  Hefyd  pair  hyn  dra- 
Uod  i  lawer  o  aelodau   duwiol,  a  gall 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Y  Weifttdogaeth. 


141 


fòd  yn  achlysur  i  galedu  rhai  o'r  gwran- 
dawyr,  a'u  taâu  yn  mbellach  oddiwrth 
grefydd.  Heblaw  hyn,  Beth  os  ew- 
yllys  lesu  jrw,  i'r  gweinidog  aros,  i 
wneyd  ei  waith  ef  ?  Os  yw  yr  eglwys 
o'i  lle,  a  phethau  eisiau  eu  trefnu,  pwy 
mor  gymwys  i  wneyd  hyny  a'r  gwein- 
idog  gonest  a  ífyddlawn  ?  Nid  ymad- 
awiad  y  gweinidog  sydd  eisiau ;  ond 
diwygiaid  yn  yr  eglwys.  Rhaid  i'r 
gweinidog  Ufurio,  a  goddef  Uawer  er 
mwyn  Crist.  Onid  dyoddefwyr  yw  y 
dynion  goreu  wedi  bod  erioed?  Ni 
chânt  yr  hyn  a  haeddant  ar  law  eu 
brodyr;  ond  cânt  eu  llwyr  wobrwyo 
pan  3rmddangoso  y  Pen-bugail. 

(ò)  Mynych  y  mae  ysbryd  y  gwein- 
idog  yn  cael  ei  chwerwi  a'i  g)rthryblu. 
Y  mae  lawer  noson  yn  methu  cysgu  gan 
ofìd.  Dringa  i'r  areithfa  dan  ei  bwn,  o 
herŵydd  rhyw  rai  yn  yr  eglwys.  Pa 
fodd  yr  edrych  lesu  ar  hyn  ?  Yn  lle 
dal  breichiau  y  gweinidog,  bydd  rhyw 
rai  301  ei  lesgäu,  ac  yn  ceisio  lladd  y 
prophwyd.  Nid  oes  neb  a  wyr  pa  faint 
y  mae  llawer  wedi  ddyoddef,  ie,  a  dis- 
gyn  i'r  bedd  yn  anamserol.  "  Ni 
cheíais  ofid  oddiwrth  fy  eglwys  erioed 
yn  Llundain.  Ni  wyddwn  y  blynydd- 
oedd  hyny  beth  oedd  methu  cysgu 
lawer  noswaith  ar  ei  hyd  o  ddiffyg  cyd- 
ymdeimlad  yn  yr  aelodau,  yn  enwedig 
diaconiaid.  Ceíaìs  deimlo  hyny  laWer 
gwaith  yn  ol  llaw.  Yr  oedd  heddwch 
a  thangnefedd  eglwys  Llundain  i'w  bri- 
odoli  yn  benaf  i  ddoethineb  a  phwyll 
ei  swyddogion,  yn  enwedig  fy  anwyl 
gyûiìll  Mr.  Foulkes,  yr  hwn  fyddai  yn 
difibdd  pob  ymryson  cyn  iddo  dori  all- 
an  yn  íüam,  a  gwneyd  hyny  mor  Uwyr 
fel  nad  oedd  dim  perygl  iddo  ail  gyneu, 
oherwydd  gadael  gwreichion  heb  eu 
diffoddi."  (Cofìant  Dr.  Davies,  tu 
dal.  165.) 

(c)  Mynych  y  cânt  eu  digaloni. — 
Gwrthwynebir  eu  cynlluniau,  a  chyn- 
ygir  rhai  eraiU  na  fydd  ddim  gwell,  er 
mwyn  i  ryw  ddynion  tafodrydd  gael 
cyfle  i  ddangos  ei  hunain.  ''Ond  o 
bob  tymor  aflwyddianus  (medd  Dr.  Da- 
vies)  a  welais  er  pan  ddaethum  atoch, 
hwn  yw  yr  hwyaf,  y  tywyllaf,  a'r  mwy- 
af  tor-calonus  i  mi ;  oblegid  yr  wyf  yn 
gweled  yn  yr  aflwydd  presenol  un  nod- 


weddiad  galarus  na  welais  yn  ymddang- 
os  yn  yr  eglwys  erioed  o'r  blaen,  o  lei- 
af  i'r  un  graddau,  ag  y  mae  i'w  ganfod 
yn  bresenol.  Y  nodweddiad  y  cyfeîr- 
iaf  ato,  ag  sydd  yn  llethu  fy  ngobeith- 
ion  am  Iwyddiant,  ydyw  yr  anweithgar- 
wch  cyflredinol  a*r  difaterwch  hoUol 
sydd  wedi  ymdaenu  dros  yr  holl  frawd- 
olîaeth.  Y  mae  genyf  dystiolaeth  fy 
nghydwybod,  a  chwithau,  fy  mod  wedi 
gwneuthur  amrai  ymdrechion  egniol,  a 
defnyddio  gwahanol  foddion  cyfaddas 
i  fwrw  allan  y  cythraul  o  ddifaterwch  ; 
ond  hŷd  yma  yn  hoUol  aflwyddianus. 
Yr  wyf  wedi  dyfod  i'r  penderfyniad  < 
fod  fy  ngweinidogaeth  wedi  colli  ei  dy- 
lanwad,  nid  yn  unig  ar  y  gwrandawyr, 
ond  hefyd  ar  yr  aelodau  yn  gyffredinoL 
Gan  hyny,  yr  wyf  yn  bamu  mai  y 
moddion  tebycaf  i  gyffroi  eich  meddwl 
puraidd,  a  chjrnyrchu  ynoch  ysbryd 
gweithgar  a  llafurus,  ydyw  symudiad 
eich  gweinidog  presenol,  a  sefydliad 
rhywun  arall  yn  eich  plith,  yr  hwn  y 
bydd  i'w  weinidogaeth  gario  mwy  a . 
gwell  dylanwad."  (Llythyr  y  Dr.  at  ei 
Eglwys  yn  1854.    Y  Cofìanl,  t.  d.  52.) 

{d)  Mynych  yr  anghefnogir  y  gwein- 
idog  pan  fyddo  am  ddyfod  sdlan  yn  holl 
nerthoedd  Gair  Duw,  yn  erbyn  drygau 
yr  oes,  Oipholitícs  y  dydd.  Ond  odid 
na  fydd  rhyw  ddynion  pwysig  yn  yr 
eglwys  yn  dweyd,  "  Gadewch  bethau 
yn  llonydd.  Peidiwch  a  digio  dynion, 
onide  fe  fydd  pawb  yn  ein  casâu,  ac  ni 
chawn  unrhyw  ffafr  ar  eu  llaw  pan 
fyddo  eisiau,"  &c.  Beth  pe  buasai 
Crist,  yr  Âpostolion,  gwroniaid  y  can- 
ol-oesau,  yr  hen  Buritaniaìd,  yr  hen 
Anghydffurfwyr,  yr  hen  Fedyddwyr, 
&c.,  o'r  un  ysbryd  a'r  dynion  y  cyf- 
eiriwyd  atynt  ?  Beth  fuasai  cyflwr  ac 
agwedd  ein  teyrnas  heddyw  ? 

(â)  Y  mae  rhai  am  i'r  gweinidog 
blygu  i  bawb,  a  cheisio  cadw  pawb  wrth 
eu  bodd.  Nid  yw  o  un  gwahaniaeth 
am  ei  deimlad  â/j  ond,  er  mwyn  pob- 
peth,  na  ddolurier  mynwesau  ârat'I/,  Y 
mae  llawer  gweinidog  wedi  cael  cy- 
maint  o'i  boeni  yn  yr  eglwys,  nes  rhoi 
fyny  y  weinidogaeth — nid  rhoddi  heib- 
io  hregethu  yr  efengyl ;  ac  fe  wnai  er- 
aiU  yr  un  peth  pe  y  gwelent  y  ffordd  yn 
agored.     Pa  gnawd — ^îe,  pa  ysbryd,  a 


Digitized 


byGoogle 


142 


Y  Wänidûgi^êih. 


[Awst, 


fedr  oddef  yr  hyn  y  dysgwylir  i  ambell 
weinidog  gyd-ddwjm  ag  ef  ?  Peth  rhy 
gyffredin  yw  dysgwyl  mwy  oddiwrth  y 
gweinìdog  na  ddylid.  Dysgwylir  iddo 
grynhoi  eglwys  Iwyddianus  a  blodeu- 
og;  îe,  dysgwylir  llwyddiant,  pan  y 
mae  ymddygiadau  llawer  o'r  aelodau  yn 
milwrio  yn  uniongjrrchol  yn  erbyn 
hyny.  Gweddiai  Paul  ar  iddo  gael  ei 
waredu  rhag  dynion  anhywaith  neu  af- 
resymol ;  ac  y  mae  y  weddi  yna  yn  dra 
phriodol  yn  y  cysylítiad  hwn.  Rhaid 
i'r  gweinidog  wneyd  gwaith  heb  ddefh- 
yddiau ;  rhaid  iddo  ddychwelyd  pech- 
aduriaid  heb  weddiau  ei  frodyr;  a 
rhaid  iddo  dalu  pris  y  farchnad  i  bawb 
o'i  aelodau  am  eu  nwyddau,  pan  nad 
yw  ef  yn  cael  haner  ei  werth,  nac 
ychwaith  yr  hyn  a  allai  yr  eglwys ! 

(/)  Weithiau,  fe  delir  mwy  o  sylw  i 
froayr  dyeithr  nag  i*r  gweinidog.  Tel- 
ir  y  rhai  hyny  yn  dda,  mewn  cyfarfod- 
ydd  chwarterol  neu  flynyddol,  pan 
fyddo  tâl  y  gweinidog  yn  wael.  Gwel- 
som  eglwysi  yn  rhoddi  mwy  i'r  cyfryw 
am  un  Sabboth  nag  oeddynt  yn  roddì 
iV  gweinidog  mewn  dau !  Heblaw 
hyn,  gwrandewir  dyeithriaid  gyda  hwyl 
nefolaidd  (?),  ond  y  gweimdog^  dan 
blygu  pen,  neu  gyda  gwyneb  sarug — 
heb  na  bw  na  bah  !  "  Na  thwyller 
chwi,  ni  watwarir  Duw ;  beth  bynag  a 
hauo  dyn,  hyny  hefyd  a  fed  efe.V 

{g)  Y  mae  rhai  eglwysi  wedi  ceisio 
siarfio  y  gweinidog  ymaith.  Adwaen- 
wn  weinidog  o'r  fath  flynyddau  yn  ol. 
Ar  ol  cryn  ofid,  efe  a  fethodd  yn  ei 
iechyd  ;  aeth  yn  dlawd  ;  a  bu  farw  yn 
nghanol  ei  ddyddiau.  Mi  a  roddaf 
yma  lythyr  a  ddanfonodd  ataf  yn  nydd 
ei  adfyd,  ac  y  mae  y  llythyr  yn  esbonio 
ei  hun. 

"  C E^, 

Mawrth  ii^  i86ç, 

Fy  Anwyl  Frawd — Mae  fy  ngwddf 
yn  ofhadwy  o  boenus.  Yr  wyf  mewn 
sefyllfa  wir  beryglus.  Oall  fod  yn  ang- 
eu  i  mi.  Bum  gyda  un  o  brif  ỳhysi- 
cians  Abertawe,  yr  hwn  yn  rhad  a'm 
eocaminodd  yn  fanwl ;  bu  yn  edrych  fy 
ngwddf  efo  gwydrau  pwrpasol,  a  dy- 
wedodd  mai  yvi  fy  ngwddf  oedd  y  drwg; 
fod  infiammatìon  a  consumptìon  ynddo. 
Dymunai  am  i  rni  aros  mis  dan  ei  ofal, 


ond  nid  oedd  gcnyf  Éodd  i  hyny.  Y 
mae  genyf  ei  brescriŷtìon,  Gorchy- 
m^modd  fl  yn  gaeth  i  aros  yn  fy  nh^ 
am  y  ddau  fìs  byn  ;  peidio  siarad  ;  a 
bod  yn  amyneddgar  a  llawen  fy  ysbryd 
am  chwe'  mis ;  efallai  y  deuwn  wed'yn. 
Bwyta  yn  dda  hefyd.  'Nawr,  fy  anwyi 
frawd,  pa  beth  a  wnaf  ?  hyny  jrw,  sut  y 
byddwn  byw  ?  Daliais  ati  hyá  y  gall- 
wn,  rhag  pwyso  ar  neb.  Yr  ydym  yn 
ddiddyled  heddyw ;  ond  nid  oes  punt 
dros  ben.  Bydd  genyf  ychydig  syllt- 
au  o'r  gyflog  dros  bìen  talu  suppUes. 
Bydd  angen  sylltau  yn  ychwaneg  ar- 
nom  nag  arfer — at  gigfresh  a  moddion. 
Dim  ond  byw  o'r  blaen ;  mwy  o  gost 
yn  awr,  a  llawer  Uai  yn  dod  i  fewn. 
Ofer  dysgwyl  o'r  eglwys.  Mae  yn  dy- 
wyll  iawn.  Mae  fy  3^bryd  ar  lethu  gan 
ofid.      Nid  gwiw   dweyd  fy  nghwyn 

wrth  H .     Nid  oes  g^yf  ond  troi 

atoch  chwi,  fel  arfer.  Y  peth  sydd 
yn  taro  fy  meddwl  yw  hyn.  Gwelais 
eraiU  yn  Uwyddianus  felly — ^gwneyd 
math  o  begging  case,  a'i  ddanfon  i'r 
Christìan  World^  a*ch  enw  chwi  wrtho, 
Dweyd  fy  sefyllfa ;  fy  mod  wedi  bod 
dros  i6  o  fl)aiyddoedd  yn  y  weinidog- 
aeth;  wedi  pregethu  dair  gwaith,  a 
tbeithio  tua  deg  raiUdir  bob  Sul,  am 
gyflog  heb  fod  dros  ^^45  y  flwyddyn  ; 
fy  mod  o  gymeriad  da ;  wedi  methu 
gan  afíechyd,  ac  heb  feddu  dim  tu  cefn 
at  fyw,  &c.  Ond  i  ba  beth  y  dysgaf 
chwi  ?  Gwyddoch  yn  well  na  fi.  Dyma 
fi  yn  gadael  y  peth  yn  eich  llaw  chwi 
yn  hollol,  heb  deimlo  yn  angharedig 
os  na  fydd  i  chwi  gydsynio.  'Nawr  y 
byddai  help  yn  codi  fy  nghalon,  cyn 
myned  i  ddyled.  Yr  wyf  wedi  casâu 
myned  i  ddyled  erioed,  a  gwn  y  gwen- 
wyna  fy  ysbryd  os  bydd  rhaid  dechreu 
yn  awr.  Erbyn  y  gall  dim  ddyfod  i 
mewn  fel  uchod,  bydd  angen  am  dan- 
ynt.   Serch  calon  atoch,  &c.    Yr  eidd- 

och,  mewn  ing>  J . 

O.  Y. — Mi  ddanfonais  fy  nghase  íy 
hun  i'r  Christìan  World  yr  wythnos 
hon.  Ond  am  nad  oedd  neb  adnab- 
yddus,  ac  efallai  ddim  wedi  ei  statìo  yn 
dda,  dychwelwyd  ef  gyda  y  remarh^ 
*  The  editor  cannot  understandthe  case,* 
Gwyddoch  fod  cases  o'r  fath  yn  y  Chris- 
tìan  Worid  bob  wythnos.     Gellwch  roi 


Digitized 


byGoogle 


i3So,] 


Gwreiddiûl  a  DethoUdig, 


1« 


enw  y  Parch.  Thomas — ,  C 

E.,  fel  referee.  Gwna  ef  bob  peth  a 
aU  droswyf.  Oredwyf  y  caf  o  5  i  8  swllt 
o*r  eglwys  fynychaf  bob  wythnos ;  ond 
y  mae  hyny  yn  llawer  rhy  fach,  yn  en- 
wedigyn  awr." 

Claddwyd  ysgrifenydd  y  ll^rthyr  gal- 
arus  hwn  ar  yr  aSain  o  Fai,  sef  yo 
mhen  tua  dau  fis.  Ymwelais  ag  ef  droi- 
on  yn  ei  flinfyd. 

(/)  Ceisia  rhai  eglw)rsi  dd^m  mwy 
poblogaidd  na'r  un  fo  gandd^mt.  Nid 
gwell  pregethwr,  na  gwell  efengylwr — 
ond  dyn  poblogaidd, 

"  A  man  to  please  tbe  tinners, 
And  fiU  the  empty  pews." 

Awgryma  eraiU  y  dylai  y  gweinidog 
ymadael  pan  na  fo  rheswm  digonol  dros 
hyny.  Yr  oedd  Uawer  gynt  am  gael 
gwared  o  Grist  a'r  apostolion.  '^  Dos 
ymaith.  Dos  ymaith  ar  hyn  o  amser." 
Felly  yr  oedd  yn  oes  y  diwygwyr — yr 
oedd  y  /ẁ  am  gael  eu  gwared  o'u  plith, 
heb  un  rheswm  gwell  na  "  We  dan't 
Hìu  themy 

Yn  ei  bregeth  ragorol  oddiwrth  Num. 
14  :  II,  yn  nghyfarfod  Undeb  y  Bed- 
yddwyr  yn  Glasgow,  mis  Hydref  diw- 
eddaf,  dywedodd  Mr.  Spurgeon,  "  Di- 
chon  fod  y  bobl  yn  dweyd,  Ein  gwen- 
did  mawr  ni  yw  Moses  ac  Aaron.  Dyg- 
asant  ni  o'r  Aipht,  a  hyny  yn  annoeth, 
fe  ddichon.  Ëfallai  y  buasai  yn  welí 
amom  pe  yx  arosasem  yn  yr  Aipht. 
Uwyddasant  gyda  ni  yn  weddol  am 
dymor ;  ond  yn  awr,  y  maent  wedi  ein 
tynu  i  gyflwr  chwithig  dros  ben.  Dacw 
Ganaan;*ond  nìs  gallwn  ei  meddianu. 
Llifa  o  laeth  a  mel ;  ond  y  mae  hyny 
yn  íwy  poenus,  canys  sicr  yw  na  allwn 
ni  yru  ymaith  y  Canaaneaid,  y  rhai  yd- 
ynt  yn  ei  pherchenogi.  Pe  buasai  gen- 
ym  ryw  ddynion  mwy  galluog  na*r  rhai 
hyn,  dichon  y  gallesid  sicrhau  y  peth. 
Fel  hyn  y  cwjmai  y  bobl ;  ond  ni  yst)rr- 
ient  eu  bod  yn  grwgnach  yn  erb)m 
Duw,  ac  yn  dangos  eu  bod  heb  flydd 
ynddo.  Eu  syniad  hwy  oedd,  mai  301 
erbyn  Moses  ac  Aaron  yn  unig  yr 
achwynent.  Gadewch  i  ni  yn  awr 
gymw^rso  hyn  atom  ein  hunain.  Mi  a 
adwaenwn  eglwys  Gristionogol  yx  hon 
a  deimlai  na  fedrai   Duw  ddangos  ei 


allu  drwy  y  fath  weinidog  ag  oedd  gan- 
ddynt  hwy ;  rhaid  iddynt  gael  un  arall 
cwbl  wahanol — ond  nis  gwn  pa  fath. 
Ac  yn  wir  y  mae  rhai  eglwysi  wedi  cael 
Ilawer  math,  ac  wedi  llawenhau  gyda 
phob  un  yn  ei  dro,  ond  troisant  bob  im 
ymaith,  braidd  heb  un  rheswm  dros 
hyny.  Pa  beth  yw  hyn  ?  Oûid  diflyg 
ffydd  yn  Nuw  ?  Gall  ef  fendithio  Paul, 
Apolos,  neu  Cephas ;  a  gall  fendithio 
Päul,  Apolos,  a  Cephas.  Gall  ef  fen- 
dithio  Moses  lariaidd  ac  amyneddgar, 
er  ei  fod  yn  safndrwm  a  thafodtrwm ;  a 
gall  wneyd  Aaron  yn  deilwng  o^safle 
yn  ei  ymyl.  O  I  pe  gweddiem  am  fwy 
o'r  nerth  gyda'n  hsuweinwyr,  yn  Uie 
ceisio  rhai  eraill,  gallem  weled  pethau 
mwy  nag  a  welwn.  Paham  y  troir  )rm- 
aith  y  gweinidog  cyn  cynal  cyfarfodydd 
gweddiau  ddydd  a  nos  ?  Ac  yna,  os 
na  fendithia  Duw  ef,  gadewch  iddo  ym- 
adael ;  ond  yn  gyntaf  oll  m)mer  gwel- 
ed  ein  bod  wedi  ei  daflu  ef  ar  Dduw,  a 
bod  ein  gobaith  a'n  cred  yn  Nuw  y  gall 
efe  ei  fendithio  ef  neu  ni,  fel  y  gwelo 
efe  yn  dda.  Y  gwir  yw,  nad  ydym  )m 
credu  yn  Nuw  megys  ag  y  dylem,  ac  y 
mae  eisiau  i  ni  wybod  h)my.*' 

Sylw. — Dyma  fi  yn  terfynu  fy  Ilith  y 
tro  hwn.  Carwn  i  bawb  wybod  nad  fy 
amcan  oedd  peri  dadl  neu  gynhwrf.  Y 
mae  fy  mwriad  yn  aralwg  drwy  yr  hoU 
ysgrif.  Gobeithiaf  y  ceir  sylw  at  yr 
hyn  a  fu  mewn  Uaw,  ac  y  ceir  diwygiad 
buan.    Reform  alone  wtll  save  us, 

Risca.  T.  Lewis. 


GWREIDDIOL  À  DETHOLEDIG. 

GAN  AP  P.  A.  MON. 

— Y  mae  Ngitur  yn  annyhuddgar.  Os 
troseddir  ei  deddfau,  nid  oes  faddeu- 
ant.  Rhydd  i  ni  rybudd,  y  mae'n  wir, 
pan  byddom  ar  fin  troseddu,  ac  mor 
bell  a  hyny,  y  mae'n  drugarog  trwy 
beri  poen.  Ond  os  unwaith  yr  awn 
dros  y  terfyn,  yr  ydym  yn  s)rrthio  i  dir 
anobaith,  ac  nid  oes  diangfa,  nid  oes 
gwaredigaeth.  Y  mae  deddfau  y  medd- 
wl  yr  un  mor  annyhuddgar.  0  fewn 
terfynau  gosodedig,  yn  ol  grym  ein 
galluoedd,  gallwn  gyda  dysgyblaeth  of- 


Digitized 


byGoogle 


144 


Pwlŷud  y  Wawr, 


[Awst, 


alus,  gyflawnu  Uafur  dirfawr;  ond  os 
eir  dros  y  terfynau  gosodedìg,  nis  gell- 
ir  adgyíherthu  y  galluoedd  meddyliol, 
Ond  yn  y  byd  moesol  y  mae  yn  wahan- 
ol.  Y  mae  awdwr  natur  yn  fwy  trugar- 
og;  oblegid  er  mor  bell  y  gall  ájn 
fiuddo  i  ddrygioni  moesol,  ond  iddo  ed- 
i&rhau  a  throi  at  Dduw  am  drugaredd, 
y  mae  yn  sicr  o'i  chael. 

— Mae  Mrs.  Booth,  gwraig  y  "  Cad- 
firidog,"  wedi  bod  yn  darlithio  yn  ddi- 
weddar  yn  Llundaîn,  ar  "Bgwyddor- 
ion,  Mesurau,  ac  Amcanion  y  Fyddin 
lachawdwriaethol.''  Dywed,  yn  ol  yr 
ystadegau  cywiraf,  fod  Ilai  na  deg  o 
bob  cant  o*r  bobl  weitbgar  yn  myn^  i 
gapel  neu  eglwys.  Yr  oedd  wedi  gwel- 
«d  y  fath  esiamplau  o  ddynoliaeth  ddi- 
rywiedig  mewn  rhanau  o  Ddeheudir 
Cymru  a  Swydd  Lancaster,  nas  gallasai 
gredu  o'r  blaen  eu  bodolaeth  yn  Mhry- 
dain.  Er  cyrhaedd  y  cymeriadau  hyn, 
ar  ba  rai  nid  yw  gwasanaeth  yr  Eglwys 
yncael  dim  dylanwad,  y  fTuríìodd  ei 
^çm  y  Fyddin  lachawdwriaethol,  ac  y 
cymwysodd  fesurau  addas  i  eisiau  y 
bobl.  Y  mae  y  Fyddin  yn  cynwys 
5,000  o  weithwyr  digyâog,  y  rhai  sydd 
yn  prcgethu  ac  yn  dysgu  bob  Sul,  a 
bron  bob  nos ;  300  o  efengylwyr  cyf- 
logedig,  a  151  o  orsafoedd. 

— Pan  fo  pur  Lawenvdd  yn  llenwi  fy  mron, 
Mae'm  hysbiyd  yn  uchel  a'm  calon  yn  llon  ; 
Mae'r  awel  mor  bèr,  mae*r  mensydd  mor  fwyn, 
A'r  orian  yn  *hedeg  fel  niwl  dros  y  Uwyn ; 
Gan  hyny,  gyfeillion,  boem  lawen  a  doeth, 
Dymnnach  Llawenydd,  a  gwell  na'r  aur  coeth; 
A  dedwydd  y  teulu  Ile  mae  hwn  i*w  gael, 
Rhydd  gysnr  i  fynwes  yr  nchel  a'r  gwael. 

Mor  groes  ydyw  Gaìary  mae  hwn  yn  pruddhau 
Fy  ysbryd  a'm  calon,  na's  medraf  fwynhan 
Un  dyddan  gyfeillach,  na  gair  yn  ei  bryd, 
Na'r  awel,  na'r  meusydd,  nt  dim  yn  y  byd  ; 
Am  hyny,  gyfeillion,  aed  Galar  o'n  bron, 
Ac  ynddi  lletyed  Llawenydd  yn  Ilon  ; 
A'r  awel  fydd  bèr,  a'r  mensydd  yn  fwyn, 
A'r  orian  a  'hedant  fel  niwl  dros  y  Uwyn. 

I  gynal  Llawenydd  doed  Cariad  a'i  wên, 

Ac  yna  mor  ddedwydd  fydd  ieuanc  a  hen  ; 

Cartrefol  o  hyd  yn  y  fonwes  lân,  bur ; 

Gadawant  yr  euawg— ni  hoflBuit  y  snr ; 

Am  hyny,  gyfeillion,  dechreuwn  mewn  pryd, 

I  gam  ein  gilydd  yn  gywir  i  gyd ; 

Ac'  yna  mor  felns  fydd  orian  ein  hoes, 

Er  'hedeg  yn  gyflym,  hwy  'hedant  heb  loes. 


— Dylai  pob  un  anadlu  trwy  ei  drwyn, 
ac  nid  trwy  ei  enau.  Y  mae  y  rhai  a 
anadlant  drwy  eu  geneuau  yn  agored  i 
afiechyd  yr  ysgyfaint  a'r  darfodedig- 
aeth ;  ond  y  mae  yr  awyr  wrth  fyned 
trwy  y  trwyn  yn  cael  eu  buro  cyn  cjrr- 
haedd  yr  ysgyfaint.  Dylai  rhienì 
ddysgu  eu  plant  i  arfer  anadlu  gyda'f 
geneuau  yn  nghauad. 

— Cyfeiriodd  Mr.  Gladstone  at  yr 
haeriadau  oeddynt  wedi  eu  gwneuthur 
gan  rai,  i'r  pwrpas  nad  oedd  y  Llywod- 
racth  Ryddfrydig  newydd  yn  gweith- 
redu  yn  gyson  â'r  datganiadau  y  rhai 
yr  oedd  ei  haelodau  wedi  eu  gwnejrd 
tra  yr  oeddjmt  yn  blaid  wrthwynebol ; 
a  sicrhaodd  nad  oedd  dim  gwirionedd 
ynddynt.  £i  bwriad  diysgog  oedd 
cario  allan  eu  hegwyddorion  yn  onest 
Gofynodd  i'r  blaid  Ryddfìydig,  yn 
nghanol  banllefau  o  gymeradwyaeth, 
beidio  bod  mewn  brys.  Nid  oedd  gan- 
ddynt  achos  i  ediéirhau  o  herwydd 
rhediad  cyffredînol  yr  iaith  a  ddefh- 
yddiwyd  ganddynt  cyn  yr  etholiadau. 
Galluogai  amser — ac  nid  amser  maith 
— y  wlad  i  famu  pa  un  a  oedd,  ai  nid 
oedd,  aelodau  y  weìnyddiaeth  newydd 
yn  ffyddlon  i'r  datganiadau  a  wnaeth- 
pwyd  ganddynt  yn  ystod  yr  ymdrech- 
fá  etholiadol. 


PWLPUD  Y  WAWR 


Y  Darlun  Teg  0  Sant, 

PREGBTH  NEWYDD  OAN  T  PARCH.*  CHAS  H. 
SPUR6BON. 

*'  Fy  nhroed  a  ddilynodd  ei  ^erddediad  ef : 
cedwais  ei  ffordd  ef,  ac  ni  wyrais  Nid  ydwyf 
chwaith  yn  cilio  oddiwrth  orchymyn  ei  wefns- 
anef:  hoffi&is  eiriau  ei  enau  ef,  yn  fwy  na'm 
hymborth  angenrheidiol.*' — Job  x»ii.  ii,  12. 

''HofTais  eiríau  ei  enau  ef  yn  fwy 
na'm  hymborth  hangenrheidiol." 

I.  Gan  hyny,  llefarodd  Duw  wríh 
Job,  A  lefarodd  Duw  erioed  wrthych 
chwi  ?  Ni  thybiwyf  fod  gan  Job  un  ta 
dalen  o  ysgrifen  ysbrydoledig.  Teb- 
ygol  nad  ydoedd  hyd  yn  nod  wcdi 
gweled  Ilyfrau  cyntaf  Moses.     Llefar- 


Digitized 


byGoogle 


z88o.  I 


Pwlfud  y  Wàtifr, 


145 


odd  Duw  wrtho.  NÌ  wasanaetha  tin 
dyn  Dduw  yn  iawn  oddieithr  i  Dduw 
fod  wedi  llefaru  wrtho.  Mae  genych 
chwi  y  Beibl,  a  llefara  Duw  yn  y  llyfr 
hwnw,  a  thrwyddo ;  ond  cofiwch  chwi, 
peidiwch  ag  ymfoddloni  yn  y  Uythyren 
argraffedig,  heb  ddeall  ei  ysbryd. 
JRiiaid  i  chwi  geisio  clywed  llais  Duw 
yn  y  llythyren. 

Pan  y  llefara  Ysbryd  Duw  dest^m  i't 
enaid,  pan  y  cymer  Duw  ei  hunan  yr 
addewid  neu  y  gorchymyn,  a'i  anfon 
gyda  nerth  bywiol  i'r  galon,  hyny  a 
wna  i  ddyn  feddu  parch  i'r  gair:  teim- 
la  ei  ogoniant  mawreddog,  ei  uwchaf- 
iaeth  dwyfol ;  a  p^ian  y  cryna  wrtho,' 
gorfoledda,  ac  ä  yn  mlaen  i  ufuddhau, 
oblegid  fod  Duw  wedi  llefaru  wrtho. 
Anwyl  gyfeillion,  pan  y  llefara,  bydd- 
wch  ofalus  fod  genych  glustiau  agored  i 
wrando,  canys  y  mae  yn  llefaru  yn  fyn- 
ych,  a  dynìon  heb  ystyried.  Yn  ngwel- 
edigaeth  y  nos,  pan  y  mae  cwsg  yn 
syrthio  ar  ddynion,  llefarodd  Duw  wrth 
ei  brophwydi,  ond  yn  awr  Uefara  trwy 
ei  air,  gan  ei  gymwyso  at  y  galon 
gyda  nerth  ei  Ysbryd.  Os  ydyw  Duw 
yn  Ueíaru  ond  ychydig  wrthym,  y  mae 
hyny  oblegid  ein  bod  yn  hwyrdrwm  i 
glywed.  Nid  yw  calonau  dychweledig 
byth  yn  hir  heb  sisial  oddiwrth  yr  Ar- 
glwydd.  Nid  yw  efe  yn  Dduw  mud, 
ac  nid  yw  efe  yn  nepell  oddiwrthym, 
fel  na  aílom  ei  glywed ;  y  rhai  hyny  a 
gadwanc  ei  ffordd,  a  glynu  wrth  ei 
gerddediad,  fel  y  gwnaeth  Job,  a  gänt 
glywed  llawer  o'i  eiríau,  er  llawenydd 
abudd  i'w  henaid.  Bod  Duw  wedi 
llefaru  wrth  Job  oedd  dirgelwch  bywyd 
sanctaidd  cyson  Job. 

2.  Yna  sylwer,  ddarfod  iddo  drysori 
yr  hyn  a  lefareuai  Duw  wrtho^  Dy wed 
yn  yr  Hebraeg  iddo  guddio  gaìr  Duw 
yn  fwy  nag  y  darfu  iddo  erioed  gudd- 
io  ei  ymborth  angenrheidiol.  Yr  oedd 
yn  rhaid  iddynt  guddio  yd  yn  y  dydd- 
iau  hyny  rhag  Arabiaid  crwydredig. 
Yr  oedd  Job  wedi  bod  yn  fwy  gofalus 
i  guddio  gair  Duw  nag  oedd  wedi  bod 
i  guddio  o'r  golwg  ei  wenith ;  yn  fwy 
pryderus  i  gadw  mewn  cof  yr  hyn  a 
le&rasai  Duw  nag  i  gasglu  ei  gynauaf 
i'w  ysguboriau. 

5.  Dy3gwn  oddiwrth  y  te&iynfod  Job 


yn  òyw  ar  air  Duiv.  Cyfrifai  yn  well 
iddo  na'i  ymborth  angenrheidiol. — 
Bwytâi  ef.  Mae  hon  yn  gelfyddyd 
nad  yw  rhai  yn  ei  deall — bwyta  gair 
Duw.  Mae  rhai  yn  edrych  ar  arwyn- 
eb  yx  Ysgrythyrau  ;  mae  rhai  yn  tynu 
yr  Ysgrythyrau  oddiwrth  eu  gìlydd  heb 
drugaredd ;  mae  rhai  yn  tori  y  bara 
nefol  yn  ddarnau  mân,  ac  yn  dangos 
eu  medr ;  mae  rhai  yn  ei  bigo  drosto 
er  cael//i;^/»x,  fel  plant  gyda  theisen  ; 
ond  gwynfydedig  ydyw  efe  ag  sydd 
yn  ei  gymeryd  yn  fwyd  a  diod.  Cymer 
efe  air  Duw  i  fod  yr  hyn  ydyw,  sef 
gair  o  enau  yr  Anfeidrol ;  a  dywed 
efe,  Mae  Duw  yn  Uefaru  wrthyf  fi  yn 
hwn,  a  gwnaf  ddigoni  fy  enaid  arno ; 
nid  oes  arnaf  eisiau  dim  gwell  na  hwn, 
dim  yn  fwy  cywir  na  hwn,  dim  diogel- 
ach  na  hwn ;  ac  wedi  cael  hwn,  caiff 
aros  ynof  fi,  yn  fy  nghalon,  yn  ymys- 
garoedd  fy  mywyd,  caiff  gyfrodeddu 
ag  anianawd  fy  modolaeth. 

4.  Ond  mae  y  testyn  yn  ychwanegu 
ei  fod  yn  ei  hoffi  yn  fwy  na'i  ymborth 
angenrheidiol.  Nid  yn  fwy  na  dant- 
eithion  yn  unig,  oblegid  pethau  dros 
ben  a  diangenrhaid  yw  y  rhai  hyny, 
ond  yn  fwy  na'i  ymborth  angenrheid- 
iol ;  a  gwyddoch  fod  ymborth  angen- 
rheidiol  dyn  yn  beth  ag  y  mae  efe  yn 
ei  fawrygu  yn  anghyffredin.  Rhaid 
iddo  ei  gael.  Beth  !  cymeryd  ymaith 
fy  mara!  medd  efe,  fel  nas  gallasiä 
goddef  hyn.  Mae  cymeryd  ymaith  y 
bara  o  enau  dyn  tlawd  yn  cael  edrych 
amo  fel  y  math  waethaf  o  ddrwgweith- 
redu ;  ond  jrr  oedd  yn  well  gan  Job 
fod  y  bara  yn  cael  ei  gymeryd  ymaith 
o'i  enau,  na  gair  Duw  allan  o'i  galon.  ^ 
Meddyliai  fwy  o  hono  nag  am  ei  ym- 
borth  angenrheidiol;  a  thybiwyf  am  na 
wnai  ymborth  ond  cynal  y  corph ;  ond 
mae  gair  Dhw  yn  maethloni  yr  enaid. 
Mae  y  feithriniaeth  a  roddir  trwy  fara 
yn  darfod  yn  fuan,  ond  y  feithriniaeth 
a  roddir  trwy  air  Duw  a  erys  ynom,  a 
gwna  i  ni  fyw  yn  dragywyddol.  Mae 
y  bywyd  naturiol  yn  fwy  na  bwyd,  ond 
mae  ein  bywyd  ysbrydol  yn  byw  ar 
ymborth  mwy  ardderchog  nag  ef  ei 
hun,  canys  mae  yn  byw  ar  fara  y  nef- 
oedd,  person  yr  Arglwydd  lesu.  Mae 
bara  yn  felus  i'r  newynog^  ond  nid  yd- 


Digitized 


byGoogle 


146 


Amrywiaethau. 


[Awst, 


ym  ni  bob  araser  yn  newynog,  ac  weith- 
iau  nid  oes  genym  archwaeth  at  fwyd  ; 
ond  yr  hyn  sydd  oreu,  yn  ngair  Duw 
3rw,  fod  yr  hwn  sydd  yn  b)rw  yn  agos 
at  Dduw  yn  meddu  archwaeth  bob  am- 
ser  ato,  a  pho  fwyaf  a  fwytao  0  hono, 
mwyaf  yn  y  byd  y  gall  fwyta. 

Cyffeswyf  i  mi  lawer  gwaith  ymborthi 
ar  air  Duw  pryd  na  feddwn  archwaeth 
ato,  nes  i  mi  ddod  i  feddu  archwaeth 
ato.  Deuais  yn  newynog  i'r  graddau  y 
teimlais  yn  ddigonol ;  ymddangosai  fy 
ngwagder  yn  lladd  fy  ûewyn,  ond  fel 
yr  adnewyddid  fì  trwy  y  gair,  hiraeth- 
wn  am  ychwaneg.  Felly  mae  yn  ys- 
grifenedig,  **  Gwyn  fyd  y  rhai  sydd 
arnjmt  newyn  a  syched  am  gyfìawnder, 
canyshwya  ddiwellir;"  a  phan  y  di- 
wellir  hwy,  parhant  i  fẃynhau  y  fen- 
dith,  canys  newjmant  a  sychedant  yn 
wastad,  er  wedi  eu  diwallu  â  gras.  Dim 
ychwaneg,  oddieithr  iddo  fod  yn  hyn ; 
ni  allwch  fod  yn  sanctaidd,  fy  mrodyr, 
oddieithr  eich  bod  yn  y  dirgel  yn  byw 
ar  air  y  bendigedig  Dduw,  ac  ni  fydd  i 
chwi  fyw  amo  os  na  f ydd  yn  dod  atoch 
chwi  fel  geifiau  ei  enau.  Mae  yn  dra 
melus  i  gael  llythvr  oddi  cartref  pan  y 
byddwch  yn  mhell ;  y  mae  yn  debyg  i 
bwysîad  o  flodau  yn  y  gauaf  garw.  Y 
mae  Uythyr  oddiwrth  yr  un  anwyl  o 
gartref  fel  peroriaeth  yn  dyfod  i'n 
clustiau  o  dros  >  dw'r ;  ond  y  mae  han- 
er  dwsin  o  eiriau  o'r  genau  anwyl  hwnw 
yn  well  na  degau  o  du  dalenau  ar  bap- 
yr,  canys  y  mae  dymunoldeb  mewn  cy- 
sylltiad  a'r  edrychiad  a'r  llais  na  fedr  y 
papyr  mo'i  gario.  Yn  awr,  mae  amaf 
eisiau  i  chwi  gael  y  Beibl  i  fod  nid  yn 
unig  yn  llyfr  i  chwi,  ond  yn  udgom  yn 
llefaru,  trwy  yr  hwn  v  mae  Duw  yn  Uef- 
aru  o  bell  wrthych,  fel  y  galloch  ddal 
ar  hyd  yn  nod  tonyddiaeth  ei  lais.  Y 
mae  yn  rhaid  i  chwi  ddarllen  gair  DuW 
gyda'r  amcan  hwn,  oblegid  tra  bydd- 
wch  yn  darllen,  myfÿrio,  a  cheisio 
suddo  eich  hunan  i'w  ysbryd,  yr  ym- 
ddengys  fel  yn  troî  jm  sydyn  o  fod  yn 
llyfr  ysgrifenedîg,  i  fod  yn  llyfr  llafar- 
edig,  neu  arwyddol ;  sisiala  â  chwi  neu 
darana  wrthoch,  fel  pe  buasai  Duw 
wedi  cuddio  ei  hunan  yn  mhlìth  ei 
ddalenau,  ac  jm  Uefarti  yn  gyfátebol 
i'ch  sefyllfa ;  fel  pe  buasaî  yr  hwn  a 


bortha  yn  mhlith  y  lili  wedi  gwneyd  y 
penodau  yn  welyau  lili,  ac  wedi  dod 
yno  i  borthi. 

Gofynwch  i  lesu  am  iddo  beri  i*w 
air  i  ddod  yn  newydd  o'i  enau  i'ch  en- 
aid ;  ac  os  bydd  felly,  a  chwi  felly  yn 
byw  mewn  cymundeb  dyddíol  â  Christ 
personol,  fy  mrodyr,  cedwch  eich  traed 
jn  ei  gerddediad ;  yna  cedwch  ei 
ffordd  ;  yna  ni  bydd  i  chwi  byth  wyio 
ûeu  droi  yn  ol  oddiwrth  ei  orchymyn- 
ion,  ond  cedwch  fynediad  da  yn  mlaen 
ar  daith  eich  pererindod  tua'r  ddinas 
sanctaidd.  Boed  i'r  Ysbryd  Glan  fod 
gyda  chwi  yn  ddyddiol.  Boed  i  bob 
un  o  honoch  fyw  o  dan  ei  wlith  sanct- 
aîdd,  a  bod  yn  ffrwythlawn  yn  mhob 
gair  a  gweithred.     Amen  ac  Amen. 


AMRYWIAETHAU. 


LLYFR  EMYNAU  NEWYDD  ETO, 

Yn  hanes  Oymanfa  Bedyddwyr  Din- 
bych,  Flint  a  Meirion,  a  gynaliwyd  yn 
Ngholwyn,  Mehefin  8 — 10,  darllenwn 
y  nodyn  hwn : 

"  Bu  cYyn  ymddyddan  ar  bwnc  Em- 
ynyddiaeth  ^rr  Enwad  yn  y  Dywysog- 
aeth.  Pasiwyd  yn  unfrydol  fod  cenad- 
wri  i  gael  ei  hanfon  at  Undeb  Bedydd- 
wyr  Cymru  i'r  cyfarfod  a  gynelir  ytL 
mis  Awst  yn  Nghaerdydd,  i  ddymuno 
ar  bwyllgor  yr  Undeb  i  gyhoeddi  ar 
frys  L^rfr  Em^mau  at  wasanaeth  Cymra, 
gan  y  teimlîd,  ond  i'r  Undeb  ddarpam 
felly,  y  ceir  unoliaeth,  gan  íod  lluaws  o 
lyfrau  yn  bresenol  yn  peri  anghyfìeus- 
dra  dirfawr.'* 


BEDYDDWYR  LLANUWCHLYN. 

Yn  y  Greal  am  Mehefìn,  mae  ysgrif 
ddyddorol  ar  Fedyddw)rr  Llanuwchlyn. 
Nôdwyd  y  ihai  canlynol  wedi  hanu 
oddiyno  :  Y  Parch.  John  R.  Jones, 
Ramoth ;  Parch.  Ellis  Evans,  D.  D., 
Cefhmawr;  dau  fVawd — ^Joseph  a  Da- 
vid  Richards ;  bu  y  cyntaf  yn  gweinid- 
ogaethu  yn  Dolgellau  am  âynyddau ; 
symudödd  wedi  hyny  i'r  America.     Bu 


Digitized 


byGoogle 


i83o.t 


Atnfywiaethau. 


147 


David  Bìchards  yn  gweînìdogaethu 
am  flynyddau  yn  y  Deheudir.  Un 
doniol  arall  o  Lanuwchlyn  oedd  y 
Parch.  David  Roberts  ('''RhenÄ- 
ŵr").  Nodir  eto  y  Parch.  Thomas 
Edwards  \  aeth  ef  i*r  Deheudir,  ac  yr 
oedd  i  gael  ei  ordeinio  ar  eglwys  Sir- 
howy  y  diwmod  yr  oedd  yn  cael  ei 
gladdu. 


MR.  SPURGEON  YN  EXETER 
HALL. 

Mewn  cyfarfod  mawr  a  gynahwyd 
yn  Exeter  Hall,  Llundain,  301  ddiwedd- 
ar,  ar  ran  Cymdeithas  y  Traethodau 
Crefyddol,  bu  Mr.  Spurgeon  301  Uefaru 
i  bwrpas.  Dywedai,  **  Gwasgarwch 
draethodau  a  llyfrau  can  luosoced  a 
dail  yr  hydref.  Gadewch  îddynt  ehed- 
eg  ar  bob  awel,  a  syrthio  i  bob  cartref 
trwy  y  byd,  canys  pwy  a  wyr  na  fydd 
i  Dduw  eu  bendithio  301  mhob  man  yr 
ânt.  Dymunwn  of^m  a  ydyw  pob  un  o 
honoch  chwi  yn  ceisio  gwneyd  rh)rw- 
beth  dros  Dduw.  Mae  y  traethodyn 
jm  neiUduol  werthfawr  yn  fy  ngol^, 
oblegid  ei  fod  jm  rhoddi  cyfleusdra  i'r 
gwanafa'r  eiddilafi  wneuthur  rhyw- 
beth  tuag  at  wasanaethu  Duw.  Ewch 
at  a  gwaith,  a  gellwch  wneyd  h^m  os  na 
ellwch  wneyd  dim  arall  —  gwasgaru 
mán  draethodau.  Y  mae  yn  fater  sobr 
i  ddyn  nad  yw  wedi  gwneyd  dim  beth 
bynag  dros  ei  Dduw.  Clywais  am  ddyn 
yn  yr  hen  amser,  ^rr  hwn  a  arferai  ddy- 
weyd  wrth  ei  wraig  ar  forcu  Sul,  "  Ma- 
ry,  dyna  gloch  yr  eglwys  yn  canu,  dos 
di  i'r  eglwys,  a  gweddia  drosom  eill 
dau."  Ac  felly  ygwnaeth;  am  fl)m- 
yddau  bu  yn  myned  i'r  eglwys,  gan 
weddio  trostynt  eiU  dau.  Un  noson 
cafodd  ef  freuddwyd,  a  breuddwydiodd 
— ofergoeledd  yn  rhanol  yn  gymysged- 
îg  â'r  breuddwyd— fod  amoef  a'ibriod 
eisiau  myned  ìt  nefoedd,  a  daethant  at 
y  pyrth,  a  daeth  Pedr  allan  i  sicrhau 
pwy  oeddynt,  a  phan  oedd  y  ddau  yn 
gobeithio  cael  myned  i  mewn,  djrwedai 
Pfedr  wrth  y  wraig,  '^Ewch  chwiimewn 
drosoch  dch  dau.*'  O  ba  le  bynag  y 
daeth  y  breuddwyd,  cynwysawirionedd 
mawr.     Ni  allwn  ysgwyd  ymaith  ein 


cyfrifoldeb  personol ;  ac  os  amcanwn 
wneyd  hyny,  collwn  i  ni  ein  hunain  y 
iraint  bersonol  dragywyddoL  Na  rodd- 
wch  gwsg  i'ch  llygaid  na  hûn  i'ch  am- 
rantau  nes  i  chwi  ymddiríed.yn  y  Gwar- 
edwr,  a  dechreu  ei  wasanaethu. 


Y  FEIBL  GYMDEITHA& 

Mewn  perthynas  i  un  o'r  pethau  hyny 
a  gawsant  eu  gwneyd  yn  gyhoeddus  yn 
y  modd  mwyaf  grymus  ac  ymarferol  o 
fewn  yr  jes  hon,  gellir  dweyd  fod  y 
dyrfa  fawr  o  Fedyddwyr  Seisneg  (ei- 
ddo  America  a  Lloegr)  yn  penderfynu 
defnyddio  y  testyn  cyffredin  o'r  Ys- 
grythyr — y  testyn  hwnw  sydd  yn  dder- 
byniedig  gan  yr  hoU  fyd  Seisnig.  Teim- 
la  pob  Bedyddiwr  deallus  yn  ddìolch- 
gar  am  unrhyw  gymorth,  unrhyw  gyf- 
ieithiad,  neu  argraffiad  newydd  a  ddi- 
chon  dysgeidiaeth  yr  oes  ddarparu. 
Ond  nid  oes  gan  ein  pobl  y  meddyl- 
ddrych  lleîaf  i  osod  unrhyw  beth  arall 
yn  Ue  yr  hyn  a  elwir  y  testyn  cyffredin 
o'r  Beibl  Seisneg.  Ý  mae  "yrHen 
Lyfr  Da"  wedi  cael  ei  brofi  genym 
mewn  mil  o  wahanol  ffyrdd,  y  sylfaen 
fwyaf  sefydlog  i'r  Bedyddwyr  i  adeil- 
adu  ami  eu  ffydd  a'u  hymarferiad  ;  ac 
os  profa  yr  argraffiad  newydd — eiddo 
Lloegr  ac  America — ei  hun  yn  well  eto, 
meg)rs  ag  y  credwn  y  bydd,  ni  fydd 
gan  genedlaethau  Bed^rddiedig  y  dyf- 
odol  yn  sicr  un  rheswm  i  gwyno  o  her- 
wydd  diffyg  sylfaen  i'w  ffydd  a'u  gob- 
aith. — Allan  0  erthygl  olygyddol  yn  yr 
Examin€r  and  Chronicle^  Efrog  New- 
ydd,  am  Mai  20,  1880.  Cydnabyddir 
y  newyddiadur  hwn  yn  ben  ar  holl 
bapyrau  Bedyddiedig  y  wlad  hon,  os 
nid  j  byd  cy&n. — Al/cnJ.  Mófian. 


CYMANFA  ARFON. 

Yn  Nghymanfá  Arfon,  yr  hon  a  gyn- 
aliwyd  yn  Nghaernarfon,  Mehefin  17, 
xS,  pasiwyd  amryw  benderfyniadau,  ac 
yví  eu  plith  y  rhai  canlynol : 

"5.  Ein  bod  yn  Uawenhau  yn  llwydd- 
iant  mawr  yr  anturíaeth  o  ddwyn  allan 


Digitized 


byGoogle 


I48 


AiHfywiaethau, 


[Awst, 


y  Seren  Gomer  Chwofterol;  ac  os  oes 
rhyw  eglwys  yn  y  Gymanfa  hon  heb 
ei  derb^m,  ein  bod  yn  eì  hanog  i 
wneyd  hyny  yn  ddioed. 

6.  Y  dymunwn  ddadgan  y  golled 
fawr  ydym  wedi  ei  gael  fel  Cymanfa 
yn  marwolaeth  y  brawd  anwyl,  J.  Jones, 
Llanberis ;  yngystal  a*n  cydymdeimlad 
dwfh  â'i  blant  amddifaid  yn  eu  profed- 
igaeth  a'u  galar  ar  ei  ol.  Ac  yr  ydym 
yn  llawenhau  hefyd  yn  fawr  wrth  gael 
ar  ddeall  fod  eglwys  barchus  Sardis,  yn 
yr  hon  y  treuliodd  ein  hoífus  frawd  ei 
holl  oes  fel  aelod  a  gweinidog,  wedi 
penderfynu  agor  trysorfa  i  gael  cofgol- 
ofn  deilwng  i  "Nodi  man  fechan  ei 
fedd  j"  ac  os  bydd  gweddiU,  cyflwynir 
ef  yn  ddioed  i  Mrs.  Jones,  ei  deilwng 
a'î  alarus  weddw.  Ftl  hyn,  fe  welir 
fod  drws  wedì  ei  agor  i'n  holl  eglwysi, 
a  hoU  gyfellion  lluosog  yr  hynaws  Hen 
Gloddiwr  yn  mhlith  pob  enwad  cref- 
yddol  yn  ein  gwlad,  i  ddangos  eu  parch 
i*w  goáadwriaeth  fendigedig,  trwy  gyf- 
ranu  tuag  at  yr  amcan  gwir  deilwng 
hwn.  Anfoner  pob  cyfraniadau  i  Mr. 
EUis  Evans,  Bronfferam,  Dinorwig, 
Uanberis,  ger  Caemarfon. 

10.  Ein  bod  yn  galonog  iawn  yn 
cymeradwyo  yr  amcan  o  ^iel  tysteb 
i'r  gwir  deilwng  Dr.  Príce,  Aberdâr ; 
ac  yn  cymell  yr  eglwysi  hyd  eithaf 
eu  ^lu  i  gyfranu  tuag  ati,  gan  obeithio 
na  fydd  yn  ddim  llai  na  theilwng  o 
lafur  a  llwyddiant  mawr  oes  yr  hybarch 
Ddoctor. 

11.  Ein  bod  yn  llawenhaa  fod  y 
brawd  Owen  Davies  yn  dwyn  allan  gof- 
iant  i'r  diweddar  Dr.  Prítchard,  Llan- 
gollen,  yr  hwn  sydd  ar  ddyfod  allan  o'r 
wasg,  gan  hyderu  y  bydd  iddo  gylch- 
rediad  helaeth  yn  ein  plith." 


NOS  SUL  HYNOD  YN  NOL- 
GELLAU. 

Mae  enw  Mr.  Morgans,  Dolgellau,  yn 
air  teuluaidd  yn  mhlith  Bedyddwyr  y 
Gogledd.  Y  mae  wedi  bod  yn  amlwg 
yn  nghyfarfodydd  yr  enwad  am  37  o 
flynyddoedd ;  a  pbia  le  bynag  yr  elai 
oddicartref,  byddai  adgofion  anwyl  a 


sanctaidd  ar  ei  ol,  fel  y  byddai  hiraeth 
am  ei  ail  ymweliad.  Ond  nid  oedd  ei 
barch  yn  fwy  yn  unman  nag  yn  ei  gar- 
tref,  a  chyda  phobl  ei  ofal.  Yma  yr 
oedd  ei  barch  mawr.  Y  bobl  oedd  yn 
ei  adnabod  oreu  oedd  ac  ydyw  ei  ed- 
mygwyr  penaf.  Ond  nos  Sul,  Mawrth 
28ain,  tarawyd  yr  eglwys  megys  gan 
ergyd  trydanol,  pan  y  rhoddodd  ein 
hanwyl  frawd  lythyr  yn  Jlaw  y  brawd 
IL  Roberts,  y  diacon  hynaf,  i'w  ddar- 
llen  ;  ond  methodd  gan  ei  deimladau^ 
am  mai  llythyr  ymddiswyddiad  Mt, 
Àíorgans  ydoedd,  A  thra  yr  oedd  v 
brawd  Lewis  Evans  yr  ei  ddarllen,  aeth 
y  frawdoliaeth  i  lefain  ac  wylo — pawb 
yn  ddieithriad,  fel  y  gorfodwyd  terfynu 
y  gyfeillach  heb  wneyd  unrhyw  sylwad- 
au.  Nid  oedd  neb  a  allai  lefaru  gair. 
Y  rheswm  fod  y  brawd  wedi  ymgymeryd 
â'r  cwrs  hwn  yw,  fod  ei  iechyd  i  raddau 
mawr  wedi  anmharu.  Er  mai  ei  ddy- 
muniad  oedd  cael  myned  o'r  pulpud  i'r 
bedd,  eto  nid  hyn  yw  ewyllys  ei  Dad 
nefol.  Mae  ein  brawd  yn  diosg  ei  fan- 
tell  swyddogol  mewn  heddwch  ä'r  holl 
ddaear,  ac  yn  arbenigol  ä'r  eglwys  y 
bu  yn  ei  gwasanaethu  mor  fifyddlon  a 
phur  am  yn  agos  i  40  mlynedd.  Yr 
oedd  natur  a  gras  wedi  ei  wneyd  yn  fab 
tangnefedd. 

Daeth  yma  o  Goleg  Hwlffordd,  jrn 
Hydref,  1S43.  Ordeiniwyd  ef  yn  Mai 
y  flwyddyn  ganlynol,  pryd  y  gwasan- 
aethwyd  gan  Dr.  Prichanl,  Llangollen  ; 
J.  Pritchard,  Cefncymmerau  \  R.  EUis 
(Cynddelw);  E.Williams,Aberystwyth; 
E.  Evans9  Cefnmawr ;  a  Samuel  Wil- 
liams,  Nantyglo ;  y  rhai  ydynt  oll  erbjm 
hyn  wedi  cael  y  fraint  o  farw  yn  yr  Ar- 
glwydd. 

Er  y  pryd  hwnw,  ymroddodd  mewn 
amser  ac  allan  o  amser  i  gyflawni  ei 
ddyledswydd  tuag  at  Dduw  a  dynion, 
fel  un  o  weinidogion  cymhwys  y  Testa- 
ment  Newydd.  Mae  yn  gallu  dweyd 
yn  groew  heddyw,  nad  esgeulusodd  yr 
un  cyfarfod  eríoed.  Bu  yn  Uwyddianus 
i  gadw  yr  eglwys  mewn  perfiaîth  hedd- 
wch  â'u  gilydd,  ac  ag  yntau  ei  hun, 
drwy  yr  hoíl  flynyddoedd ;  mewn  gair, 
nid  oes  ganddo  eljm  ar  y  ddaear,  ac 
nid  ydyw  yntau  yn  elyn  i  neb.  Cafodd 
y  fraint,  yn  Uaw  ei  Dduw,  o  droi  llawer 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Amrymaeŵm^ 


149 


at  gjrfiawnder.  Bedyddiodd  oddeuta 
550.  Nid  yw  yr  eglwys  wedi  goUwng 
ei  gafoel  o  hono  eto;  mae  ei  gweddian 
taerion  drosto  am  ei  adferiad,  ac  am  ei 
glywedj  ac  ni  a  obeithiwn  y  bydd 
tymor  yr  haf  yn  estyn  iddo  adgyfnerth- 
iad  effeithiol,  fel  ag  i'w  alluogi  i  sefyll 
arfuríauSeion  am  ilynyddoedd  lawer. 
— Seren  Çymru, 


HELYNTION  YR  AMSERAU. 

Yr  oedd  gan  y  Parch.  R.  Jones,  Llan- 
Uyfiii  erthygl  ddyddorol  yn  ddiweddar 
yn  Baner  ac  Amserau  Cymruj  ar  y  tes- 
tyn  uchod.     Dywedai : 

''Onid  oes  genym  achos  i  lawénychu 
fod  trigolion  Cymru  wedi  dyfod  allan 
mor  unfrydol  a  gwrol  o  blaid  iawnderau 
dynoliaeth  ?  Y  mae  ein  llwyddiant  jrn 
destyn  s^mdod  i'r  hoU  deyrnas,  ac  i 
fyrddíynau  y  tu  allan  iddi.  £r  fod  agos 
yr  holl  Eglwyswyr,  yr  holl  dwrneiod, 
a  holl  foneddigion  a  gwyr  mawr  Cymru 
yn  gyneyd  eu  goreu  yn  ein  herbyn ;  er 
hyny,  trwy  nawdd  y  Goruchaf,  ni  a 
gawson  fuddogoliaeth  a  gofír  ac  a  ryf- 
eddir  am  oesoedd  lawer.  Onid  )rw  hyn 
yn  dangos  y  dylanwad  mawr  sydd  gan 
YmneiUduwyr  Cymru  pan  y  delont  allan 
)rn  unfrydol,  fel  y  daethont  y  flwyddyn 
hon  ?  Y  fath  syndod  i'r  ychydig  Ym- 
neiUduwyr  gorthrymedig  oedd  yn 
Nghymru  gan  mlynedd  yn  ol  a  fuasai 
meddwl  y  buasai  gan  eu  holynwyr  y 
fath  ddylanwad  anorchfygol  yn  1880  ! 
Ond  dylem  gymeryd  gofal  neillduol  i 
beidio  ymddyrchafu  a  balchîo  ynom 
eîn  hunain.  Boed  i  ni  gydnabod  llaw 
y  Goruchaf  yn  y  tro  rhyfedd  hwn.  Y 
mae  cwymp  Beaconsfield  bron  mor 
hynod  a  chwymp  Haman  ;  ac  y  mae 
Uaw  yr  Arglwydd  mor  amlwg  yn  y  naill 
ag  yn  yllall." 

Eto: 

"Y  mae  yn  gysur  mawr  i  amaethwyr 
ein  teyrnas  fod  ein  Llywodraeth  ^m 
parotoi  at  ddiwygio,  os  nad  diddymu  y 
Game  Laws.  Nidoesdim  yn  fwy  o 
gamwrì  â  ffermwyr  na  gorfod  talu  yn 
ddrud  am  dir,  a  bod  y  meistr  yn  mynu 
cadw  ysgyfarnogod  a  gwningod  i  ddifa 


ffrwyth  eu  Uafiir  o  flaen  eu  Ilygaid,  pan 
y  mae  bron  yn  berygl  bywyd  iddo  ef, 
na  neb  o'ì  deulu,  i  aflonyddudim  ar  un 
o  honynt  Ni  fú  dim  gormes  mwy  an* 
nuwioì  na  pheth  fel  hyn  er  dyddiaa 
Nimrod  hyd  heddyw.  Pan  y  byddo  y 
"gwr  mawr'*  yn  codi  llawn  ddigon  o 
ardreth  ar  ei  fferm,  onid  yw  ^m  beth 
arswydus  i  feddwl  am  dano  ei  fod  yn 
gadael  ysgyfamogod,  a  phethau  eraill, 
i  fwyta  ffrwyth  Uafur  ei  denant ;  an  an- 
fon  canoedd  a  miloedd  o'r  rhai  hyny 
i*r  marchnadoedd  i'w  gwerthu  er  budd 
iddynt  eu  hunain  !  Os  dewisa  ein  gwyr 
mawr  droi  yn  farsiandwyr  cwningod, 
bydded  iddynt  wneyd  hyny  ar  eu  trauí 
eu  hunain.  Gobeithìaf  y  bydd  i'n 
Llywodraeth  fynu  rhoddi  terfyn  buan 
ar  y  trefniant  annynol  agormesol  hwn." 


Y  SWYDD  YN  MAGU  BALCHDER. 

Fel  y  mae  y  swydd  yn  bresenol — y 
diacon  yn  cael  ei  ddewis  am  byth  i 
ílaenorí  neu  i  Iywodraethu — ^mae  yna 
duedd  neu  demtasiwn  gref  iddo  ymgodi 
ac  ymchwyddo  yn  falch,  ac  ystyried  ei 
hun  yn  uwch  na'i  frodyr.  Nid  oes 
gwahaniaeth  faint  o  ras  fyddo  yn  ei 
galon  ostyngedig  pan  yn  cael  ei  ddewis 
i*r  swydd,  y  mae  yn  ddarostyngedig  i'r 
demtasiwn  hon,  oblegid  dyn  yw'r  goreu 
ar  y  goreu.  Y  mae  Uawer  iawn  wedi  ym- 
ddyrchafu  felly,  a  chan  eu  bod  yn  wy- 
byddolo'u  hawdurdod  a'ugallu  yn  yr  eg- 
Iwys,  ystyriant  eu  brodyr  a'u  chwiorydd, 
yn  enwedig  os  byddai  y  rhai  hyny  yn 
dlawd,  yn  israddol,  a  diystyrant  hwynt. 
Mae  y  diaconiaid  hyny  sydd  yn  ym- 
chwyddo,  ymfalchio,  ac  yn  traws-ar- 
glwyddiaethu  ar  etifeddiaeth  Duw,  yn 
Ue  bod  yn  wrthddrychau  serch  yr  eg- 
Iwys,  maent  yn  atgas  gan  bawb,  ac  yn 
ffiaidd  yn  ffroenau  pawb  o'r  byd  a'r  eg- 
Iwys,  îe,  yn  ffiaidd  gan  Dduw  hefyd ; 
yr  ydym  yn  credu  pe  byddai  newid  y 
diaconiaid  yn  bod  ni  fyddai  temtasiwn 
iddynt  i  ymchwyddo.  Y  mae  yn  bryd 
yn  awr  i  ddweyd  gair  arall.  Y  mae  y 
dosparth  hwn  yn  yr  eglwys,  sef  y  dia- 
coniaid,  yn  ddosbarth  teilwng  o  barch 
dauddyblyg  os  byddant  yn  ddynion  da. 


Digitized 


byGoogle 


150 


Amrywiaethttu. 


[A' 


ac  yn  y  cyffredìn  yr  ydym  yn  credu  eu 
bod  yn  ddynion  da.  Y  maent  yn  gol- 
ofnau  o  dan  yr  achos,  yr  enwedig  pan 
naíyddo  gweinidog  i  gael»  ac  yn  gwneyd 
eu  gwaith  heb  un  tâl  am  eu  llafiir  a'u 
lludded.  Nid  oes  geiriau  rhy  isel  i  gael 
i  amlygu  dìacon  drwg,  ac  nid  oes  geir- 
iau  rhy  uchel  a  pharchus  i'w  cael  i  ddyr- 
chafu  diacon  da  a  duwiol.  Y  mae  yn 
drysor  yn  eglwys  Dduw,  yn  anrhydedd 
i  grefydd  Crist,  yn  lles  i' w  gyd-ddjmion, 
ac  yn  ogonìant  i'r  Duw  a*i  crêodd. — 
Seren  Cymru, 


BRODYR  YN  NOSWYLIO. 

Mae  amryw  irod^rr  teilwng  wedi  cael 
eu  galw  i  noswylio  yn  ddiweddar  yn 
ein  plith  fel  enwad  yn  Nghymru.  Eb- 
rìll  19,  1880,  ymadawodd  ä'r  fuchedd 
bresenol  y  Parch.  David  Price,  Blaen- 
y-ffos,  Sir  Benfro.  Mawr  y  goUed  a'r 
hiraeth  sydd  ar  ei  ol  ef.  Cofiwyf  yn 
dda  am  dano  yn  pregethu  mewn  C^rm- 
anfa  fawr  yn  Gam,  Dolbenmawr,  pan 
oeddwn  yn  fachgenyn,  ar  y  geirìau^ 
'*  Rhaid  )rw  iddo  ef  gynyddu,  ac  i  mi- 
nauleihau.*'  Yn  Lerpwl  yr  oedd  yn 
gweìnidogaethu  y  pryd  hwnw  ;  yr  yd- 
oedd  yr  adeg  hono  yn  ei  fan  goreu,  a 
phregethai  yn  effeithìol  a  derbyniol 
iawn. 

Eto,  yr  hybarch  Edward  Evans,  Dow- 
lais,  a  fu  farw  M  ai  i  yeg,  a  chymerodd 
ei  angladd  le  y  dydd  lau  canlynol,  pan 
y  daeth  tyrfa  fawr  o  bobl  yn  nghyd  er 
talu  parch  i*w  goffadwriaeth.  Yr  oedd 
yr  heolydd  o'r  ty  i'r  gladdfa,  yn  Ilawn 
o  bobl  o  bob  tu,  y  blinds  wedi  eu  tynu 
dros  y  ffenestri,  a'r  siopau  wedi  eu  cau, 
yr  hyn  a  brofiû  fod  yr  ymadawedig 
mewn  parch  mawr  gan  holl  Dowlais. 
Teilwng  oedd  efe  o  barch.  Bu  yn 
weinidog  da  i  lesu  Grist  dros  feithion 
fl^myddau.  Chwysodd  lawer  wrth  ddy- 
weyd  am  drefh  cadw  pechadur.  Cof- 
iwyf  am  dano  yntau  pan  oeddwn  yn 
ngwres  fy  nghariad  cyntaf  gyda  chref- 
ydd,  mewncyfarfod  blynyddol  yn  Llan- 
llyfni.  Pregethai  am  2  o'r  gloch,  ar 
ddiwmod  poeth ;  dywedai  yn  frwd- 
frydig  ryfeddol,  nes  oedd  y  chwys  yn 
rhedeg  jm  aberoedd  i  lawr  ei  raddiau. 


Ei  destyn  oedd,  '^  Crist  yn  ben  uwch- 
law  pob  peth  i'r  eglwys."  Yn  Bangor, 
Sir  Gaeraarfon,  yr  oedd  yn  weinidog 
y  pryd  hwnw.  Credwyf  na  fu  yn  hir 
wed'yn  heb  syroud  i'r  Deheudir.  Yr 
oedd  yn  un  o'n  gweinidogion  goreu. 

Y  Parch  H.  C.  Howells,  Clydach, 
sydd  un  arali  a  fu  farw  yn  ddiweddar. 
Adwaenwn  ef  yn  dda;  yr  edd  Mr. 
Howells  yn  enedigol  o  BwIIheli,  Sir 
Gaeraarfon — crydd  wrth  ei  alwedig- 
aeth  wreiddiol.  Bu  am  flynyddau  yn 
weinidog  ordeiniedig,  ac  yn  diiyn  yt 
alwedigaeth  hono  ;  ond  oddeutu  ugain 
mlynedd  yn  ol  ymgyflwynodd  yn  holl- 
ol  i'r  weinidogaeth.  Bu  yn  gweinid- 
ogaethu  yn  Cefn  Bychan,  Sirhowy,  a 
Chlydach,  Ile  bu  farw  yn  nghanol  ei 
ddefnyddioldeb.  Nid  wyf  jm  sicr  a 
fu  yn  gweinidogaethu  mewn  rhyw  Êm 
arall  a'i  peidio.  Yr  oedd  ef  yn  frawd 
dilychwin,  yn  gyfaill  neillduol  o  ffydd- 
lon,  a  phregethwr  da  a  derbyniol ; 
byddaî  yn  ysgrifenu  llawer  i'r  Tyst 
Apostolaidd  yn  y  blynyddau  gynt. 

Y  Parch.  John  Jones,  Llanberis,  yn- 
tau  hefyd  a  derfynodd  ei  yrfa.  O,  mor 
dda  oedd  genym  fod  John  Jones  yn 
dyfod  heibio  ì  bregethu,  pan  oeddem 
ieuanc  gartref.  Nid  oedd  neb  yn  fwy 
derbyniol  nag  ef  gan  bawb ;  a  pharha- 
odd  felly  hyd  y  diwedd. 

Fel  hyn  mae'r  gweithw)rr  yn  cael  eu 
galw  at  eu  gwobr.  Yr  iaith  atom  yw, 
"  Byddwch  ffyddlon  a  diymod  yn 
ngwaith  yr  Arglwydd." 


PENDERFYNIADAU   TEILWNG. 


Mae  yn  dda  genym  weled  y  pender- 
fyniadau  caniynol  yn  mhlith  gweithred- 
iadau  cynadledd  Cymanûi  Bedyddwyr 
Cymreig  Mynwy,  yr  hon  a  gynalîwyd 
yn  Tregaron,  ar  y  26ain  a'r  ^yain  o 
Mai,  1880 : 

"8.  Gan  fod  ein  hanwyl  frawd,  y 
Parch.  T.  Lewis,  Risca,  yn  rhoddi  fyny 
ei  weinidogaeth  sefydlog,  ein  bod  yn  ei 
anog,  ac  yn  ei  gefnogi  yn  yr  amcan 
pwysig  sydd  ganddo  mewn  golwg,  sef 
casglu  a  threfnu  defhyddiaa  tuag  at  gad 
hanes  cyflawn  o'r  Bedyddwyr  yn 
Nghymra  a  sir  Fynwy  hyd  yr  amser 


Digitized 


byGoogle 


ar88o.I 


Amfywiaethau. 


15« 


presenol,  a'n  bod  yn  cymeradwyo  yr 
amcan  i  sylw  cynadleddau  cymanfaoedd 
creiU  y  Bedyddwyr  yn  Nghymru. 

9.  Fod  y  gjmadledd  hon  yn  tacr  ddy- 
muno  ar  i'r  Parch.  E.  Thomas,  Casnew- 
ydd,  ddw)m  allan  gyfrol  o'i  bregethau, 
gan  ymrwymo  î  roddi  iddo  bob  cefnog- 
aeth  yn  eu  gallu  er  hyrwyddo  yr  antur- 
iaeth  bwysig,  a  hyderu  y  bydd  i  eglwysi 
yr  enwad  yn  gyjffredînol  gydweîthredu 
yn  galonog  ac  egniol  er  sicrhau  iddi 
gylchrediad  helaeth,  gan  eîn  bod  yn 
credu  y  bydd  y  cyfryw  yn  gaffaeliad 
anmhrísiadwy  gyda  golwg  ar  ein  Uen- 
yddiaeth. 

10.  Ein  bod  fel  cynadledd  )m  cyf- 
h^o  yr  amcan  o  wneyd  tysteb  i'n  han- 
wyl  frawd  Dr.  Price,  Aberdar,  i  sylw 
yr  eglwysi,  gan  hyderu  y  gwna  pob  eg- 
Iwys,  a  phersonau  unigol,  eu  goreu  o'i 
phlaid,  gan  ein  bod  ^m  credu  nad  oes 
neb  yn  Nghymru  yn  fwy  teilwng  o  gjrd- 
nabyddiaeth  ar  gyfrif  gwasanaethgarwch 
i'r  enwad  yn  y  Dywysogaeth." 


CYWREINBETH. 


A  ganlyn  sydd  ohebiaeth  yn  cynwys 
ntic  dyddorol  o'r  blynyddau  gynt,  pan 
ymadawodd  Brutus  oddiwrth  y  Bed- 
yddwyr  at  Eglwys  Loegr,  a  phan  oedd 
P.  A.  Mon  yn  ei  fflangellu  am  hyny. 
Uythyr  oddiwrth  Isaac  Hiley  at  P.  A. 
Mon  ydjrw.    Dyma  fo  : 

"  Mr.  Jones  :  iSyr— Yn  ol  fy  addew- 
id,<wele  at  eich  gwasanaeth,  erbyn  ail- 
argraffiad  eich  Hyfr,  ychydig  englyn- 
ion ;  a  chan  mai  y  cjrntaf  erioed  i  mi 
wneyd  ydynt,  diau  y  canfyddwch  yn- 
ddynt  wallau,  ac  hyderwyf  y  gwnewch 
eu  diwygio ;  a  byddai  yn  ddywenydd 
o'r  mwyaf  genyf  dalu  traul  Uinell  neu 
ddwy  oddiwrthych,  )m  cynwys  eich 
nodiadau  am)mt.  Ydw^rf,  anwyl  Syr, 
yr  eiddych  efo  mygyr.  I.  H. 

GlafihafreHj  Mawrth  p,  1Ì30. 

Brutiis  elyiras  a  lanwodd— ei  lyír 
A*i  lafar  o  Iwyrfodd ; 
Twyll  yn  llawn  a  gawn  ar  g'oedd 
Tn  mydriad  ei  ymadrodd. 

laith  a  chred,  ar  led  erlidiodd— o  frad 
Ei  frodyr  a  werthodd, 


Am  fÿdol  ftidd,  ac  o'i  fodd 
Yn  ddi  (raw  a  ddUnodd. 

*Nol  hyd  nod  ei  fod,  i  fedydd— soddîad 
Hen  Saddas,  yn  afydd ; 
Gwelir  ef,  er  ei  g'wilydd, 
Gwedi  ffoi  a  gwada  y  flÿdd. 

Mal  hwch,  O  gwelwch  ygwaith,-dymchwèlodd 
I  dom  chwith  Pabyddiaith ; 
Am  boeryn  ha'r  dyn  ar  daith,* 
Halen  ac  olew  eilwaith. 

Hen  hwyad  anfad,  vnfyd — yw  Dewi, 
A  dau  wyneo  gwawdlyd  ; 
Ddoe  yn  frawd,  heddyw'n  4  fryd 
Ein  lladd,  fal  Cain,  pe  Uwyddyd. 

Ei  ddiflUth,  gaswaith  ffag,  isel— gwrthan, 
Gwarthas  dwn  ei  annel, 
Ei  gamraa  gwag,  Gymro,  gwel, 
A'i  afiechyd  ef  i'w  ocheL 

Cara,  a  phwya,  â  phenŷ— -a  baedda 
Y  bawddyn  anniben; 
Dod  ei  lun  da  e  ar  len, 
P.  A.  Mon^'wed  pawb  Amen." 

«IRhafain.        f  Ysgrìfell. 


GOFYNIAD. 


Aty  Parch.  H.  O.  Rowlatids,  Oshhosh, 
Anwyl  Syr — Carwn  gael  eglurhad 
genych,  fel  hen  gyfaill,  ar  y  príodol- 
deb  neu  jrr  anmhríòdoldeb  o  arfer  j 
term"^^í/"  mewn  gwahanol  gysyllt- 
iadau,  megys  y  "  byd  "'  dynol,  anifeil- 
aidd,  llysieuol,  &c.  Yn  awr  y  gofyn- 
iad  yw,  Beth  yw  y  cysylltiad  priodol 
yn  yr  hwn  y  dylid  arfer  y  gair  ?  Car- 
wn  gael  atebiad  buan,  os  gwelwch  yn 
dda.  Yr  eiddoch  yn  frawdol, 
Mtssauri.  Thos.  J.  Jonbs. 


MAN-LEWYRCHIADAU  Y  WA  ÌVR. 

— Tua'r  adeg  y  bydd  y  rhifyn  hwn 
yn  llaw  y  derbynw^rr,  dysgwylia  y  gol- 
ygydd  fod  yn  Ngwalia  Wen,  gwlad  y 
gân.  Bwríada  dreulio  rhyw  drí  mis 
yno.  Yn  y  cyfamser,  c^rmellwn  ein 
cyfeillion  yn  mhob  man  i  fod  yn  ffydd- 
lawn  dros  ein  cyhoeddiad.  Byddwn 
yn  dra  diolchgar  i  bawb  a'n  cofiant  yn 
eu  taliadau  yn  y  misoedd  hyn.  An- 
foner  pob  gohebiaeth  atom  fel  arfer,  í 
Utica. 


Digitized 


byGoogle 


152 


Bardd&niaeih^ 


[Awst^ 


— ^Mae  y  Pärch.  John  Edr:d  Jones 
wedi  gadael  y  Cymry,  a  chymeryd  gof- 
al  yr  eglwys  Fedyddiedig  yn  New 
Hartford,  ger  y  ddinas  hon,  gyda  rhag- 
olygon  addawol. 


Barddoniaeth. 


ANERCHIAD  I  FY  EWYTHR. 


Fy  Ewythr*  yn  anfon  o  Âmerica  i  ymholi  am 
ei  hen  ardid  enedigol,  Dyffryn  Tywi,  wele  ei 
Nith  yn  ei  ateb  fel  y  canlyn  : 


P  anwyi  ewyrth,  biin  yw  'nghalon 
Wrth  gofnodi*ch  hen  gym'dogion  ; 
Nid  oes  yma  fawr  o'r  rhei'ny 
'Nawr  i'w  cael  yn  Nyffryn  Tywi. 

Gormod  gwaith  im'  roi  desgrifiad 
O'r  fro  hon  a'i  chyfnewidiad, 
Ond  mae  canoedd  wedi  blaenu 
O'ch  ffryndiau  gynt  yn  Nyffryn  Tywi. 

Mae  hen  deulu  Coach  and  horses^ 
Oe'nt  i  chwi  mor  adnabyddns, 
O  !  nid  ydynt  yn  trígianu 
Gyda'r  byw  yn  Nyffryn  Tywi. 

Harrì'r  gwéydd  a'i  brìod  Lettis, 
Fredèríck  Evans,  gynt  or  Yny», 
Yr  hen  Oabríel,  'nghyda  Pali, 
Y'nt  yn  naear  Dyffryn  Tywi. 

Ann  Richard  sy'n  nos-huno'n  dawcl, 
'Rhon  gynt  ofalai  am  y  capel ; 
John  Lanpumsaint  a'r  hen  Neii 
Sy*  dan  d'warchen  Dyffryn  Tywi. 

Mae  teulu  Lawrence  o'r  Gorsfelen, 
Er  ys  amser  wedi  gorphen ; 
A  thyrfa  lawer  fu'n  anadlu 
Awyr  iachus  Dyffryn  Tywi. 

Mae  Mrs.  Morgans  o  Lanbrydan, 
A  Morgan  ProthVo  o  Wemwgan, 
Rees  Dmrwyth  ac  £van  Parrí 
Nid  y'nt  i'w  cael  yn  Nyffryn  Tywi. 

Mae  Deio  Evan,  y  gwaddotwr, 
Wedi  'i  rifo  at  y  pentwr, 
Rhys  Lanon  a  Wil  Gwmgweddi, 
Wedi  gado  Dyffryn  Tywi. 

Mae  teulu  anwyl  Owen  Bowen 
'Nawr  yn  huno  dan  yr  ywen. 


A  Dafydd  Williams  o  Drefwtí» 
I  gyd  ar  goll  o  Ddyfiryn  Tywì. 

Mae'r  boneddigion  gynt  oV  capel, 
Fu'n  etch  parchn  chwi  yn  uchel — 
O,  maent  hwytbau  wedi  Uama 
Gyda'r  llu  o  Ddyffiyn  Tywi. 

Un  boneddwr  noda'  i'n  rhagor, 
Sef  Mr.  Davies  o  Gwm-Ivor, 
Mae  'i  wraig  ac  yntau  wedi  canu 
'N  iàch  am  byth  i  Ddyffryn  Tywi  í 

Gwag  yw'ch  llety  genedigol, 
Lle  treuliasoch  oes  foreuol, 
Pan  dan  nawdd  eich  hoff  ríeni, 
Cyn  cefnu  ar  hen  Ddyffryn  Tywi. 

Pryd  hyn  eich  hanlwen  oedd  ddigwmwl, 
A'ch  mam  yn  noddfa  rhag  pob  trwbwl ; 
A'ch  tad  anwylaf  jtí  gofalu — 
01  ddedwydd  fan  bu  Dyffryn  Tywi. 

Pryd  h^m  ni  wyddech  am  flinderau, 
Nac  am  y  byd  yn  nghyda'i  groesau  ; 
Ond  gorfod  i  chwi  ymwroli 
Wedi  gadael  Dyffryn  Tywi. 

Ymladd  â'r  hen  fyd  mewn  brwydrau,. 
CoUi  llawer  o'ch  meddianau ; 
Mil  a  mwy  oedd  raid  wynebu 
Wedi  gadael  Dyffryn  Ty wi. 

Fel  'r  aderyn  yn  myn'd  ymaith 
Dros  y  nyth,  ni  ddychwel  eilwaith» 
Felly  chwithan,  'rwy'n  tybygu, 
Wedi  gadael  Dyffryn  Tywi. 

Rhoi  ffarwel  i  wlad  eich  tadau, 
Pan  yn  mlodau  hardd  eich  dyddiau  ; 
Ond  tra  f  ewyrth  yn  anadlu, 
Nid  anghofia  Ddyffryn  Tywl 

Mary  Edwin  Rbu. 


DEDWYDDWCH  Y  NEF. 


CYFLWYNEDIG  I'R  * 
R.  JENKINS, 


WAWR  "    GAN  MR.   JORR 
MINERSyiLLB,  PA. 


*Sef  y  brawd  David  G.  Morrís,  yn  awrCat- 
asauqua,  Pa.  O'r  gymydogaeth  hono  mae  y 
Parch.  Fied.  Evans,  D.  D.,  a  John  ei  frawd. 


O,  mor  hyfryd  yr  olygfa 
Yn  y  dedwydd,  hardd  drigfanau, 
'Fydd  cael  gweled  teulu  Seion 
Wedi  gwisgo'u  gynau  ^wynion. 

BYRDWN. 

O,  mor  hardd  fydd  eu  gwedd, 
O,  mor  hardd  fydd  eu  gwedd, 
Pawb  yn  canu  byth  heb  dewi^ 
Mewn  mOr  didrai  o  hedd. 

Mae  yno  rai  o'r  cynddiluwiaid» 
A  rhyw  iu  o'r  patriarchiaid, 
Wedi  dechren  canu'r  anthem 
'R  hon  na  welir  arni  orphen. 
O,  mor  hardd,  &c. 


Digitized 


byGoogle 


i8So.] 


Y  Maes  CenadoL 


153 


Gwelir  Moses  a'i  cbwaer  Miriam, 
'R  hon  fa  |{ynt  yn  chwaren'r  djrmpaB» 
Wrth  gofio'r  waredi^eth  hono, 
Pan  yn  ffoi  rhag  byddin  Pharo. 
O,  mor  hardd,  &c. 

Fe  fydd  Lot,  fn  yn  Sodoma,  . 

Tno'n  melns  gofio'r  borea,    . 
Pui  ddaeth  angel  gwlad  golenni, 
Wrth  arch  Duw  i  gadw^i  deula. 
O,  mor  hardd»  &c 

Te  fydd  Joel  a  Jeremiah, 
•Grasol  weision  y  Jehofah, 
Yno'n  canu  heb  ddim  galar, 
Wedi  en  cyrchu  o  bob  carchar. 
O,  mor  hardd,  &c 

Ni  fydd  yno  nn  Goliah 
I  warthmddo  plant  Jehofah, 
Nac  un  Ismael  mwy  i'w  heriidy 
Oddi  fewn  i*r  Ganaan  hyfryd. 
O,  mor  hardd,  &c. 

Fe  geir  gweled  plant  caethiwed 
Wedi  derbyn  gwir  ymwared, 
A*r  rhai  welwyd  gynt  yn  wylo, 
'N  awr  a*r  dclyn  rhwng  eu  dwylo. 
O,  mor  hardd,  &c. 

Te  iydd  bechgyn  caethglad  Jadah 
Wedi  cjrrhaedd  i*r  Gymanfa, 
Tn  eu  pHth  bydd  Daniel  hynod, 
^R  hwn  fu  gynt  yn  ffau  y  llewod. 
O,  mor  hardd»  &c. 

Tno  mae  yr  hen  Simeon 
Wedi  croesi  rhydian'r  afon, 
Ac  mae'n  dweyd  yn  mhlith  y  dyría, 
Dacw'r  gwr  fu  rhwng  fy  mreichiau. 
O,  mor  hardd,  &c. 

Mae  yno  dorf  o'r  hen  ferthyron, 
Yno'i  gyd  o  dan  y  goron» 
Wedi  myned  yn  ddiangol» 
'Nawr  maent  fry'n  y  ddinas  freiniol. 
O,  mor  hardd,  &c. 

Mi  ddych'mygaf  yn  y  canol, 
Gwelaf  Pauí»  yr  hen  apostol, 
Yno'n  codi  gerllaw'r  Ceidwad, 
I  roi  darlith  ar  ei  gariad. 
O,  mor  hardd,  &c. 

Golwg  hardd  fydd  ar  y  tenla, 
R.hai  fu  yn  y  llwch  yn  llechn, 
Wedi  dyfod  trwy  bob  trallod, 
'N  awr  mewn  hedd  ar  wedd  eu  prìod. 
O,  mor  hardd,  &c. 

iFe  fydd  swn  caniadau'r  seintian 
Yn  dadseinio'r  eangderau, 
Pan  yn  rhoddi  mawl  i'r  Duwdod, 
Am  'eu  cannu'n  njswaed  y  cymod. 
O,  mor  baidd,  &c.; 


Fe  fydd  meibion  hyna'r  Dnwdod 
O,  mor  syn  mewn  dirfawr  syndod, 
Pan  yn  gwrando  pér  ganiadau 
Seion  Daw  ar  ol  dod  adrau. 
O,  mor  hardd,  &c. 

Fe  lydd  bechgyn  y  chwech  aden 
Yn  y  Un  yn  Uon  a  llawen, 
Wedi  peidio  a'n  telynau, 
Ac  yn  gwrando  tenlu'r  doniau. 
O,  mor  hardd,  &c* 

Fe  geir  clywed  sain  seraphiaid, 
A'rgolenbnr  l&n  gerubiaid. 
Ond  mwy  melus  a  mwy  byfryd 
Fyth  fydd  cftn  y  rhai  a  olchwyd. 
O,  mor  hardd,  &c. 

'R  wyf  yn  erfÿn  gwelir  finan, 
Yn  ddiderfyn  yn  y  dyrfa. 
A  fy  holi  gyfeiUion  mwyngu, 
Yno'n  mhlith  y  duwiol  deulu. 

O,  mor  hardd  fydd  eu  gwedd, 
O,  mor  hardd  fydd  eu  gwedd, 
Pawb  yn  canu,  byth  heb  dewi, 
Mewn  môr  didrai  o  hedd. 


Y  MÀES  CENADOL. 


GAN  Y  PARCH.  W.   F.  DAVIES,  NANTICOEB,  PA, 

CHIN  A. 

I. 

£r  mwyn  y  darllenydd,  ac  i  sicrhau 
amrywiaeth,  rhoddwn  y  mis  hwn,  adi- 
chon  y  nesaf,  gipdrem  ar  y  wlad  h]mod 
hon  yn  ei  gwahanol  agweddion.  Cawn 
wrth  hyn  ddrychfeddwl,  er  fe  ddichon 
yn  anmherffaith,  ar  faintioli,  sefyllfa 
wleidyddol,  moesol  a  chrefyddol,  y 
diríogaeth  bwysicaf  o'r  hoU  diriogaeth- 
au  paganaidd  ag  mae  yr  efengyl  hedd- 
yw  yn  gwynebu  amynt. 

Mae  China  yn  wlad  nad  oes  ei  chy- 
ffelyb,  mewn  maintioli,  cyfoeth  (ond 
yr  hwn  sydd  i  raddau  yn  guddiedig  eto), 
a  hynafíaeth,  a  phethau  eraill  allesid  eu 
henwi,  ar  wyneb  y  ddaear.  Qolcha  y 
môr  ei  glenydd  am  dros  3,000  o  íill- 
diroedd.  Mae  ynddi  anialdir  eangach 
na'r  un  arall,  ac  mae  diffrw^rthder  yn 
teymasu  arao ;  a  dyffrynoedd  mor 
ffrwythlawn  ag  y  tyw^modd  haul  amynt 
eríoed.  Mae  un  o'r  dyffrynoedd  mawr- 
ion  a  ffrwythlon  hyn  yn  meddu  arwyn- 
ebedd  ag  sydd  gymaint  arall  a  holl  dir- 


Digitized 


byGoogle 


»54 


Y  Maes  Cenadol. 


[Awst,. 


iogaethan  yr  Tmerodraeth  Germuiaidd. 
Nid  3rw  ydiwaith  ar  ol  i  un  wlad  yn 
Uuosawgrwydd  a  maintioli  anferth  ei 
hafonydd,  Mae  yr  Hoang-Ho,  yn  Chi- 
na,  dair  gwaith  yn  hirach  na'r  Ohio, 
tra  mae  yr  Yangtse  yn  hirach  na'r  Mis- 
sÌBSÌppiy  ac  yn  dyh^rsbyddu  tiríogaeth 
ag  sydd  yn  llawer  eangach  na'r  oU  ag 
sydd  yn  perthyn  i  weríniaeth  Mexico. 
Dywedir  fod  un  rhan  o  ddego'r  trígol- 
ìon  yn  tynu  eu  cynaliaeth  o  ddyíroedd 
y  wlad.  Yn  ol  yr  hysbysiadau  a  rodd- 
ir  gan  y  teithw^rr  diweddaraf  yn  China, 
mae  ei  chyfoeth  mewn  glo  a  gwahanol 
íwnaUy  tu  hwnt  braidd  i  gyírif.  Hys- 
byswydy  dros  20  mlynedd  yn  ol,  fod  ei 
glo  feusydd  ugain  gwaith  yn  fwy  na'r 
hoU  feusydd  glo  yn  Ewrop ;  ac  nid  yw 
adnabyddiaeth  gwell  â  glo  feusydd  y 
wlad  yn  tynu  dim  oddiwrth  y  dywed- 
îad  uchod,  ond  yn  hytrach  dangosa  eu 
bod  yn  llawer  helaethach  na'r  amcan- 
gyfnf  a  wnaed  y  pryd  hwnw.  Medda 
ar  bob  amrywiaeth  a  ddymunir  yn  uch- 
der  ei  thiroedd,  o  wastadedd  y  môr  i'r 
llinell  lle  y  cartrefa  eira  oesol.  Coda 
y  ffordd  fawr  sydd  yn  rhedeg  o  Canton 
ì  Peldng,  85000  troedfedd  uwchlaw 
gwastadâd  y  môr.  Mae  amrywiaeth 
braidd  diderfyn  yn  ei  hinsawdd.  Bydd 
yn  oer  iawn  ar  brydiau  yn  Pekingy  tra 
nad  yw  yr  hin-fesurydd  ond  anfynych 
yn  myn^  yn  is  na  50  gradd  yn  Gan- 
ton.  Tyfa  pob  math  o  goed  yno,  ac  y 
mae  ynddi  hinsawdd  ag  sydd  yn  ffafr- 
iol  i  dyfìant  unrhyw  blanigyn  sydd  yn 
dod  trwy  y  ddaear.  Nid  oes  ychwaíth 
greadur  wedi  ei  greu  na  all  gartrefu  yn 
gysurus  yn  rhai  o  ddyffrynoedd,  af- 
onydd,  bryniau  neu  fynyddoedd  Chi- 
na.  Cymer  China  iddi  ei  hun  un  ran 
o  dair  o  hoU  Asia,  ac  un  rhan  o  ddeg 
o'r  holl  ddaear. 

Gorchwyl  anhawdd  iawn  yw  cael 
drychfeddwl  cryno  ac  eglur  o  wlad  mor 
fawr.  Beth  bynag,  cynorthwyir  y  dar- 
llenydd,  fe  allai,  trwy  i  ni  ddweyd  fod 
China  yn  saith  o  weithiau  gymaint  a 
Ffrainc,  yn  bedair  a-deugain  gymaint 
a  Phrydain  Fawr  a'r  Iwerddon,  ac  yn 
1,300  o  fìlldiroedd  ysgwar  yn  fwy  na'r 
oíl  o  Ewrop.  Pe  torid  China  yn  ddam- 
aUy  gallwn  gael  o  honi  104  o  diriog- 
aethau,  a  phob  un  o  honynt  gymaint  a 


*  lioegr,  neu  176  o  ddaman  oll  o*r  un' 
maint  a  Scotland.  Rhaner  China  yn' 
filldiroedd  ysgwar,  a  gosodir  y  miUdir- 
oedd  hyny  yn  ben-yn-ben,  cymerai  iV 
teithio  450  o  flynyddau,  a  theithio  30* 
miUdirbob  dydd. 

POBLOGAETH    CHIMA. 

Mewn  gwlad  fawr,  os  yw  yn  cael  ei 
phoblogi  o  gwbly  dysgwyUwn  jm  nat- 
uríol  am  lawer  o  drígoHon,  ac  yma  ni 
a'u  cawn  hwy.  Ofer  yw  dysgwyl  am* 
ddim  fel  cywirdeb  mewn  cysyUtiad  a'r 
oU  o'r  wlad  fawr  hon,  am  nad  oes  dim 
cyfríf  o'r  trigoUon  yn  cael  ei  gadw 
mewn  rhai  manau  o  honi,  megys  Thi- 
bet  a  Tartary.  Mae  y  Uwythau  3m  y 
rhanau  uchod  ^m  ^rmfudo  o  fan  i  Êm  yn* 
barhausy  ac  y  mae  eu  cyfríf  yn  gywir 
bron  yn  anmhosibL  Modd  b]mag^ 
nid  felly  gyda'r  hyn  a  elwir  Chinaprth 
per.  Gwir,  fod  Uawer  o  ddadleu  ac 
amheu  am  gyíríf  y  trígoUon  yn  y  wladi 
a  adnabyddir  wrth  yr  enw  uchod.  Ges- 
yd  rhai  y  rhif  dros  bedwar  can'  miliwn;. 
endU  yn  Uawer  Uai  na  hyny.  Cydna- 
byddir  yn  gyffredin  mai  un  o'r  awdur- 
dodau  goreu,  os  nad  y  goreu,  ar  y  pwnc 
hwn,  )rw  y  Llys-genadwr  Chineaidd  yn 
París,  yr  hwn  yn  ddiweddar  a  ddywed- 
odd  fod  poblogaeth  ei  wlad  yn  Uawi^ 
400,000,000.  Ond  aroswn  am  fynyd.. 
Pwy  fedr  amgyffred  y  fath  swm  aruthr- 
ol  ?  Wrth  bieth  y  cydraarwn  y  rhif 
uchod  ?  Mae  dwy  o'r  deunaw  o'r  tref- 
edigaethau  Chineaidd  yo  cynwys  mwy 
o  drígolion  na'r  oU  o  Brydaîn  Fawr 
a'r  Iwerddon  gyda'u  gilydd.  Cynwysa. 
Peking  yn  unig  fwy  o  drigoUon  na'r  oU 
o  ynys  Jamaica.  Yn  yr  hoU  wlad  mae 
yn  agos  ddeng  waith  gymaint  ag  sydd. 
yn  yr  Unol  D^laethau ;  un  rhan  o  dair 
yn  fẁy  nag  a  fedda  hoU  wledydd  Ew- 
rop ;  dau  cymaint  ag  sydd  yn  Affríca». 
Gogledd  a  Deheu  Ameríca,  ac  Ocean- 
ica,  gyda'u  gilydd.  Cynwysa  China  ua 
ran  o  dair  o  boblogaeth  y  byd  i  gyd. 
O  bob  plentyn  sydd  yn  cael  ei  eni  i'r 
byd  yma  mae  y  trydydd  yn  Chinead^ 
ac  yn  cael  canu  iddo  gan  fam  Chine- 
aidd,  ac  yn  gwynebu  ar  fywyd  o'r  fath< 
druenusaf,  o'i  Alpha  i'w  Omega.  OV 
miloedd  sydd  yn  cael  eu  taro  gan  ang- 
au  i'r  Uwch  bob  dydd,  mae  y  trydydd 


Digitized 


byGoogle 


iS8o.] 


Y  Má€s  CenadúL 


155 


0  hyd  yn  Chinead.  Bfae  33,000  yn 
dd]ẃdiol  yn  cael  eu  syimid  i  Êingre  lon* 
ydd  y  bedd,^o  Chineaid  jvl  unig.  A 
beth  am  en  seíyllfaoedd  yno  ?  Dichon 
nad  yw  y  swm  uchod  jtí  synu  llawer  ar 
ambell  un ;  ond  i  yru  y  syniad  adref, 
neddylir  fod  y  swm  uchod  yn  marw  yn 
New  York  yn  ddyddiol,  byddai  jt  hoU 
ddinas  wedi  ei  diboblogi  mewn  oddeu- 
tu  mis.  Nis  gellir  gwneyd  dim  dros  y 
llu  mawr  sydd  wedi  ei  symady  ond  di- 
amheu  y  gellíd  cynorthwy  llawer  mwy 
ar  y  rhai  sydd  eto  ar  ol,  yn  ^rmdry- 
baeddu  yn  nhywyllwchanwybodaeth  pe 
bae  yr  hoU  eghrysi  yn  teimlo  dros  dru* 
ennsrwydd  sefylíía  y  Ühineaid,  ac  yn 
cael  eu  cynhjniu  gan  jrsbryd  a  chariad 
yr  Athraw  Mawr,  drostynt  hwy  ac  er- 
aill  yn  yr  un  sefyllfa. 

CRISTIONOGAETH    YN  CHINA. 

Mae  yn  dra  thebyg  fod  Grístionog- 
aeth  wedi  ymweled  â  gororau  y  wlad 
yn  dro  boreu.    Yn  ol  haneswyr  cyfrif- 

01  cawn  fod  y  Crístionogion  Nestor- 
aidd  wedi  danfon  cenadon  yno  mor 
foreu  a'r  chweched  ganrif,  ac  yr  oedd 
Uwyddiant  mawr  ar  eu  Uafur  tua  diw- 
edd  y  seithfed  ganríf;  ond  yn  ynaw- 
fed  ganríf  cy&urfuasant  ag  erledigaeth 
chwerw,  gwasgarwyd  hwy  i  wahanol 
gyfeiríadauy  a  gwnaed  temlau  pagan- 
aidd  o'u  heglw3^ai.  Mae  gan  yr  eg- 
Iwys  Babyddol  genadon  yno  er  ys  am- 
rjfw  ganrifoedd,  ond  bychan  iawn  yw 
eu  Uwyddìant  wedi  bod  drwy  yr  holl 
amser.  Yn  ddiweddar  gwnaeth  ym- 
drech  egniol  i  ymhelaethu  ei  therfynau. 
Yn  1870  honai  y  Babaeth  fod  ganddi 
404^530  o  gymunwyr  yn  China.  Cawn 
fod  eglwys  Roegaidd  yn  Peking  er  y 
flwyddyn  1685,  a  phedair  blynâd  yn 
ddiweddarach  fitiríiwyd  cytundeb  rhwng 
Rwssia  a  China,  yr  hwn  oedd  yn  cyn- 
wys»  yn  mblith  pethau  eraiU,  sefÿdliad 
coleg  o  offeiríaid  Groegaidd  yn  mhríf 
ddinas  China.  Ond  er  cael  y  rhyddid 
hwn,  er  ys  blynyddau  bellach,  nid  oes 
ymdrech  o  gwbl,  hyd  yn  ddiweddar, 
wedi  ei  wneyd  gan  neb  o'r  offeiríaid  i 
brosdytio  neb  o'r  Chineaìd  i'w  ffydd 
hwy. 

Y  cenadwr  Protestanaidd  cyntaf  yn 
China  oedd  yr  enwog  Robert  Morrìson. 


'Danfonwyd  ef  yno  gan  Gymdeithas 
Genadol  Llundain,  a  thiríodd  yn  Can- 
ton  yn  y  ílwyddyn  1807.  Nis  gallasai 
y  gwaith  byth  gael  ei  ddechreu  gan 
gymwysach  dyn.  Meddai  Morrison 
ddysg  a  gwybodaeth  helaeth,  pen  i  gyn- 
Uunio,  calon  î  weithio,  a  phenderfyn- 
iad  dwfn  i  fyned  yn  mlaen  trwy  bob 
rhwystrau.  Pan  aeth  yno  nid  oedd 
pethau  3m  gyfleus  iddo  i  garío  yn  mlaen 
yr  h^m  yr  oedd  wedi  myned  yno  er  ei 
fwyn  \  felly  bu  am  beth  araser  yn  gwas- 
anaethu  yr  East  India  Company,  Cyfr 
ansoddodd  Eiriadur  Chineaidd  ar  gais 
y  Cwmni,  a  chyfieithodd  yr  hoU  Feibl 
yr  un  adeg.  Llaíuríodd  Morríson  yn 
China  am  chwe'  mlynedd  wrdìo  ei  hun, 
yna  jrmunwyd  ag  ef  gan  yn  enwog  Wil- 
liam  MUne.  Dyn  Uawn  o'r  Ysbryd 
Glan,  fel  Morrîson,  oedd  Milne.  Yr 
oedd  wedi  ei  gymwyso  gan  Dduw  i 
dreulio  mewn  gwlad  fel  Ghina.  Pan 
yn  16  oed  treuliai  oriau  yn  y  nos  mewn 
gweddio  Duw,  yn  y  corlanau  defaid 
oedd  ar  fryniau  Scotland,  yn  ei  wlad 
enedigol.  Yn  y  flwyddyn  1814  y  bed- 
yddiodd  Morrison  y  Chinead  cyntaf,  a 
chyhoeddodd  y  Testament  Newydd  yn 
iaith  y  brodoríon.  Yn  1818  cyhoedd- 
odd  ef  a  Milne  yr  Hen  Destament  a'r 
Newydd  yn  yr  iaith  hono.  Erbyn  y  fl. 
1841  yr  oedd  58  o  genadon  wedi  cyr- 
haedd  Ghina.  Bu  raid  i'r  cenadon  oU 
symud  i'r  porthladdoedd  ag  oeddynt 
mewn  cytundeb  ä  gwledydd  eraiU  jnti 
1842.  Yr  oedd  y  rhai  hyn  yn  bump  o 
nifer.  Bu  yr  holl  genadon  yn  awr  am 
1 8  mlynedd  yn  cyfyngu  eu  llaftir  i'  r  pum* 
Ue  uchod.  Ond  yn  1860  agorwyd  deg 
o  borthladdoedd  newyddion  i  dramor- 
wyr  yn  N^ogiedd  China,  a'r  afon  Yang- 
tze,  ac  oddiar  hyny  mae  braidd  yr  oU 
o'r  wlad  yn  rhydd  i  neb  pwy  bynag. 
Gwnaed  hyn  gan  y  Chineaid  eu  hun- 
ain,  ac  heb  eu  goîfodi  gan  neb.  Pob 
peth  sydd  bosibl  i  Dduw. 


— Bradlangh,  yr  atheist,  yr  hwn  iydd  wedi 
cael  ei  sedd  yn  Nhy  y  Cyffredin  Prydeinig»  yw 
y  dyn  yr  hwn  mewn  darlith  gyhoeddos  a  gy- 
merodd  ei  oriawr,  ac  a  herfeiddiodd  yr  HoU» 
alluodd  i'w  ladd  mewn  tair  mynyd.  Fel  pe 
boasai  hyny  yn  proiì  unrhyw  beth  neblaw  ffol- 
ineb  a  chabledd  Bradlaugh. 


Digitized 


byGoogle 


»5« 


Hamsián   CaririfòL 


[Atnit, 


HANESION  CARTREFOL. 


Cyhoeddiadau  y    Parch.    Benjamin 
Thomas  (Myfyr  Emlyn). 

Dymunir  ar  bawb  ydynt  am  gael 
gwasanaeth  Mr.  Thomasy  i  ohebu  o 
hyn  allan  ä'r  personau  canlynol : 

Yn  Nwyreinbarth  Pennsylvania,  go- 
heber  ä  Benjamin  Hughes,  isw.»  Hyde 
Park,  Lacfcawanna  Co.,  Pa. 

Yn  Ohio  a  Gorllcwinbarth  Pa.,  â  D. 
Lloyd  Jones,  Ysw.,  174  Wood  Street, 
Pittsburgh,  Pa. 

Yn  Nhalaeth  New  York,  ag  £van 
Roberts,  Ysw.,  Remsen,  N.  Y. 

Hyderwn  yn  fawr  y  caiff  Mr.  Tho- 
mas  y  derbyniad  a  deilynga.  Gofier 
mai  nid  yn  aml  y  ceir  mantais  i  glywed 
y  fath  lefarwr  a  Mr.  Thomas.  Bydded 
i  bob  eglwys  wneyd  y  trefniadau  mewn 
pryd.  Dysgwylir  y  bydd  y  brawd  wedi 
cyrhaedd  erbyn  Awst  laf  neu'r  ail. 


Ymadawiad  y  Parch.  C.  Jones,  M.A., 

COALBURG. 

Mr.  GoL — Gosodir  fi  dan  orfodaeth 
gysegredig  i  argymeryd  a  dweyd  gair 
neu  ddau  ar  ymadawiad  yr  hoffus  a 
pharchus  Parch.  C.  Jones.  Mae  yn 
wir  nad  yw  hawl  profiad  personol  yn  fy 
awdurdodi  i  ddweyd  dim  am  dano  yn 
ei  g^rsylltiadau  gweinidogaethol  a  dyn- 
garol  yn  y  Ue  hwn,  ond  dweyd  oddiar 
yr  awdurdod  a  roddir  i  mi  gan  y  fam 
uchel  a'r  teimladau  cynes  a  fodola  yn 
yr  eglwys  a'r  ardal  tuag  ato.  Yr  wyf 
wedi  bod  yn  siarad  ag  £|mryw  yn  ei 
gylch  oddiar  pan  wyf  yn  y  lle,  ac  yn 
llygad-dyst  o  hyawdledd  eu  dagrau  tra 
yn  ceisio  dadgan  eu  teimladaM  dwys  o 
barthed  y  bwlch  a  welir,  y  goUed  a 
deimlir  yn  ein  cymdeithasau  crefyddol 
a  dyngarol.  Yr  oedd  ef,  yn  anad  neb, 
yn  arfer  bod  jm  nerth  ysgwydd  gyda 
phob  mudiad  daionus  yn  y  lle.  Gwein- 
idogaethodd  yn  yr  eglwys  hon  am  yn 
agos  i  bedair  blynedd,  ac  y  mae  ei 
drefnusrwydd  clodwiw  mewn  cymdeith- 
as,  a'i  ymdrech  diflino  bob  amser,  yn 
mhob  amgylchiad,  i  ddefnyddio  ei  gyf- 
leusderau  i  fendithio  eraill  â'i  weith- 
redoedd  hyglodus,   yn  edmygadwy,  a 


theilwng  o  eíìBlychîad.  Fain  y  cjrmher- 
ir  hanes  ei  fljmyddau  boreaaf  â'i  flyn- 
yddau  olaf,  argymhellir  ni  i  ddweyd 
fod  ei  enedigaeth  fel  Cristion  yn  Amer- 
ica  wedi  cryfhau  ei  elfenau  hunan-ym- 
ddyrchafol  yn  gymaint,  nes  awyddodd 
i  osod  nôd  o'i  flaen,  at  yr  hwn  y  cyrch- 
odd  ar  draul  aberthiad  chwysei  dalcen, 
trwy  weithio  yn  galed  â  phit  a  thaw. 
O'r  sefyllfa  isel  yma  y  mae  Uawer  o  ap- 
ostolion  deall  ac  arglwyddi  calon  wedi 
ymddyrchafìi  i  ben  bryn  anrhydedd. 
Trwy  lafiir  caled  jrmddyrchafodd  Cook 
anturiaethus,  a  Bums  y  bardd.  Eillìwr 
oedd  yr  anfarwol  Tenderton,  yr  hwn  a 
gododd  i  fod  yn  Arglwydd  Brif  Fam- 
wr.  Hugh  bach  y  saer  maen  fu  Hugh 
Miller,  darlienydd  hierogfyphics  Duw 
yn  y  creigiau ;  a'r  llenor  bjrth-gofiis 
John  Foster  fu  301  wehydd  bychan. 
Coblerwyd  llawer  esgid  gan  Carcy, 
apostol  India ;  a  theg  yrr  dweyd,  tor- 
wyd  llawer  tunell  o  lo  gan  y  Parch. 
C.  Jones,  M.  A.,  Coalburg.  Duw  yn 
rhwydd  iddo  yn  ei  faes  newydd,  i  yfed 
eto'n  helaeth  o  ffynon  dysg,  a  bod  yn 
ber-arogl  Crist  i  Dduw  yn  y  weinidog- 
aeth.  Credwyf  fod  ei  ymadawiad  o 
Coalburg  wedi  bod  yn  offerynol  i  gyn- 
eu  mwy  o  dân  cariad  ar  allorau  serch 
yr  eglwys  a'r  ardal  tuag  ato  ef  a'i  brí- 
od,  nag  y  gall  holl  ddyfroedd  oerion 
pechod  yn  y  greadigaeth  ei  ddiffodd. 
Nid  bychan  oedd  fy  nyddordeb  yn 
nghyfarfod  ymadawol  Mr.  Jones  a'i 
briod.  yn  yr  hwn  yr  oeddwn  yn  llygad- 
dyst  o'r  anrhegion  tlysion  a  gwasan- 
aethgar  a  gawsant.  Ond,  yn  ol  fymam 
i,  yr  anrhydedd  penaf  i  Jones  a'i  briod 
oedd  y  teimladau  cynes  a  ddylifai  tuag 
atynt  o'r  gynulleidfa.  Nid  pregethu 
teimladau  oedd  jrma,  ond  teimladau  yn 
pregethu.  Gwelid  ambell  i  ddeigryn 
gloew  o  ffynon  serch  yn  gwneyd  ei  ym- 
ddangosiad,  yr  hyn  sydd  yn  fwy  o  gor- 
on  ar  eu  penau  na  hoU  iUphmas  y  gre- 
adigaeth. 

Fe  deimlodd  Jones  yn  moreu  'i  oes 
Hunaniaeth  anorchfygol, 

A  phenderfynodd,  er  pob  croes, 
Gael  addysgiadau  buddiol ; 

Daeth  fyny'n  hy'  o  ris  i  ris, 
Mewn  gallu  ac  arwredd, 


Digitized 


byGoogle 


iStoO 


Htmeshn  CartrrfoL 


«57 


A  hcddyw'ii  eìstedd  gweür  cf 
At  ofsedd  aur  anrhydedd. 

Arogli'n  bte  o  lesu  Gríst 

Y  mae  ei  weinidogaeth, 
A*i  fywyd  yn  argraffiad  byw 

0*r  hyn  yw  ei  ddysgeidiaeth ; 
Yn  nrych  ei  fywyd  gwyn  y  mae 

PorUead  o*r  gwir  Gristion, 
A  welir  gan  yr  eglwys  hon, 

A  phawb  o'r  ardalyddion. 

Na  foed  i  gwmwl  ddod  nwchben 

Y  bywyd  hwn  o'i  eiddo, 
Fel  gwelir  ganddo  hyd  ei  fedd, 

Ogoniant  Daw'n  dysgleirío ; 
Ei  bríod  hoff  ac  ef  yn  un 

Fo  dan  awenau'r  nefoedd, 

Nes  caffont  f^med  trwy  y  llen 

l  wlad  y  pur  ysbrydoedd. 

G.  H.  (Afalwy). 
Cûalòurg,  (gyrUo  D.  C.) 


Cyfarfod  Ymadawol  y  Parch.  Ohas. 
jones,  m.  a.,  coalburg,  o. 

Nos  Lun,  Mehefìn  yr  28ain,  cynal- 
iwyd  y  cyfarfod  uchod  yn  nghapel  y 
Bedyddw)rr  yn  Coalburg.  W^i  ethol 
j  brawd  Thomas  M.  Mathews  Hub- 
bard,  yn  Uywydd  y  cyfaríod,  y  brawd 
Thomas  Thomas,  Sharon,  yn  ysgrifen- 
yddy  a  Mr.  Richard  Lewis,  ysgolfeistr, 
Coalburg,  yn  organist,  dygwyd  y  cyfar* 
fod  yn  mlaen  yn  y  drefn  ganlynol : 
Dywedodd  y  llywydd  ei  fod  yn  teimlo 
yn  ddiolchgar  am  gael  yr  anrhydedd  o 
Ìywyddu  y  cyfarfod,  a'i  fod  yn  téìmlo 
yn  llawen  i  weled  teimladau  mor  gyn* 
es  a  charedig  yn  bodoli  yn  yr  egîwys 
a'r  ardal  tuag  at  Mr.  Jones,  yr  hwn 
oedd  wedi  eu  gwasanaethu  yn  ffyddlon 
am  yn  agos  i  bedair  blynedd.  Yna 
rhoddodd  anerchiad  barddonol  hynod 
darawiadol,  yn  arddangos  cymwysder 
Mr.  Jones  fel  gweinidog,  ei  ddidwylledd 
fel  cyfaiU,  ei  allu  fel  ysgolhaig,  a'i  fedr- 
mrwydd  fel  pregethwr.  Yna  cafwyd 
cän  agoriadol,  '^Hen  Wlad  fy  Nhadau," 
yn  Oymraeg  a  Saesneg,  gan  Mr.  David 
S.  Jones.  Adroddiad,  '<Y  Meddwyn," 
^pn  Mr.  WiUiam  Jones.  Cän  yn  Saes- 
n^,  *'Don't  be  angry  with  me,  Dar- 
^gy"  g^  ^ìss  Mary  Williams.     Cân, 


''Y  Bwthyn  bach  To  gwellt,"  gan  Mr. 
Owìlym  Thomas.  Adroddiad,  ''Nid 
aur  yw  pobpeth  melyn,"  gan  Mr.  Ed- 
ward  S.  Edwards.  Cân,  "Yr  adar  yn 
canu  Cymraeg,"  gan  Mr.  William 
Jones.  Cân,  "Y  Fwyalchen,"  gan 
Miss  Mary  Ann  Evans.  Cän  '<Say  a 
kind  word  when  you  can,"  gan  Mr. 
John  Jones,  Cieveland  Shaft.  Cân, 
'^Gwnabobpeth  yn  Gymraeg,"  gan  Mr. 
Gwilym  Thomas.  Deuawd,  **When  the 
warbling  waters  flow,"  gan  Mrs.  Thom- 
as  Thomas  a  Miss  Mary  Ann  Evan8. 
Adroddiad  emyn  gan  Mr.  Georjj^e  Ed- 
wards ;  bachgen^m  bach  fiaeledig  oedd 
hwn,  yn  sefyll  wrth  bwys  ei  ffon,  ac  yn 
adrodd  yn  effetthiol.  Cân  a  chydgan, 
"Yr  Aitid,"  gan  Mr.  WiUiam  Jooes  a'i 
barti.  '  Yn  nesaf  galwyd  ar  Mr.  Evan 
Evans  yn  mlaen,  un  o  ddiaconiaid  hyn- 
af  yx  eglwys,  i  gyflwyno  ar  ran  yr  eg- 
Iw^rs  anrheg  werthfawr  i'r  Pärch.  Chas. 
Jones,  M.  A.,  sef  cadwyn  aur  o'r  fath 
oreu,  gwerth  ^40.00.  Yr  oedd  yn  gys- 
ylltiedig  a'r  gadwyn  ddam  aur,  ac  wedi 
ei  gerfio  arno,  "Presenied  to  Rev. 
Charles  Jones,  M  A,  by  his  church  at 
Coalburg,  June  28th,  1880."  Galwyd 
yn  nesaf  ar  Mr.  William  Jones,  ar  ran 
y  gwrandawyr  a'r  ardal,  i  gyflwyno  i 
Mr.  a  Mrs.  Jones  anrhegion  gwerthfawr 
a  defynddiol,  sef  lounge  a  lamp  ar- 
dderchog  i  Mr.  Jones,  a  chadair  dlos, 
yn  nghyd  a  silver  butter  knife,  i  Mrs. 
Jones,  gwerth  $27.00.  Derbyniodd 
Mr.  Jones  yr  anrhegion  gyda'r  teimlad- 
au  mwyaf  gwresog,  a  chydnabyddodd 
yr  eglwys  a'r  gwrandawyr  yn  y  modd 
mwyaf  diolchgar  am  eu  teimladau  da, 
a'u  caredigrwydd  tuag  ato,  nid  yn  unig 
yn  y  rhoddion  hyn,  ond  yn  ystod  yr 
holl  amser  y  bu  yn  llafurio  yn  eu  plith. 
Dangosodd  fod  yr  eglwys  a'r  gwran- 
dawyr  yn  ngwyneb  tlodi  amgylchiadol 
yr  ardal  wedi  ymdrechu  talu  yn  gyson  fìs 
ar  ol  mis  at  y  weinidogaeth,  ac  fod  ei  gal- 
on  ar  ei  ymadawiad  oddiwrthynt  yn  or- 
lawn  o  ddiolchgarwch  iddjmt,  a  theim- 
ladau  gwresog  tuag  atynt.  Wedi  i  Mr. 
Jones  eistedd  cafwyd  anerchiad  bywiog 
a  chynwysfawr  gan  Mr.  William  Jones, 
yr  h  wn  sydd  yn  un  o'r  gwrandawyr  cfiwy- 
af  cyson.  Dywedai  ei  fod  yn  coleddu 
meddwl  uchelam  Mr.  Jones  fel  ysgohaig 


Digitized 


byGoogle 


15« 


Mtmêsiûm  Cariitêfol. 


[AiBrt, 


a  pbregethwr,  ond  mai  nid  yn  y  cysyllt- 
iad  hwnw  y  dymunai  siarad  am  dano, 
eithr  yn  benaf  yn  ei  gysylltiad  a'r  Gym- 
deìthas  Iforaidd  yn  y  lle.  Dywedai  ei 
lòd  wedi  bod  yn  noddwr  ac  yn  gyfar- 
wyddwr  da  iddynt  ercychwyniad  y  g>fm- 
deithas,ac  y  byddai  i'r  gymdeithas  deim- 
lo  colled  yn  ei  symudiad  o'u  plith,  ac  fod 
Mr.  Jones  ^m  ddyn  nid  yn  unig  i'r  eg- 
Iwys,  ond  i'r  ardal  yn  gySredinol,  Er 
mwyn  cael  digon  o  amr^rwiaeth,  a  chadw 
dyddordeb  y  cyfarfbd  i  fyny,  cafwyd 
yn  nesaf  driawd,  "When  shall  we  three 
meet  again/'  gan  Mr.  Gwilym  Thomas 
a'i  barti.  Anerchiad  eto  gan  Mr.  Wil- 
liatm  Williams,  un  o  ddiaconiaid  yr  eg- 
Iwys.  Teimlai  Mr.  WiUiams  eu  tiod  yn 
colli  gweinidog  ffyddlon  a  da,  a  phreg- 
ethwr  rhagorol.  Dymunai  o'i  galon  i 
Ddnw  ofalu  am  dano,  ei  gynal  fel  seren 
oleu  yn  flìirlafen  ei  eglwys^  a'i  Iwyddo 
yn  ei  ymdrechion  i  gael  dynion  al  y 
Gwaredwr.  Cafwyd  anerchiadau  byríon 
hefyd  gan  y  Pärch.  John  Davies  (A.), 
Coalburg,  a  Davìd  S.  Jones,  ac  yr  oedd- 
ynt  oll  yn  siarad  yn  ffafriol  am  Mr. 
Jones,  ac  yn  cyfiwyno  iddo  eu  dymun- 
iadau  goreu  ar  ei  ymadawiad  o'n  plith. 
I  ddiw^du  y  cyfarfod  canodd  Mr.  John 
J.  Jones  y  gân  ymadawol,  sef  y  "Gadair 
Wag."  Felly  y  treuliasom  un  o'r  cyf- 
arf<xlydd  mwyaf  dymunol,  a  phawb  yn 
ymddangoswrth  eu  bodd,  ac  yn  dymuno 
hir  oes  i  Mr.  Jones  wneyd  daioni. 
Wrth  derfynu,d3rmunwyf  o  galon  Iwydd- 
iant  i'm  brawd  yn  ei  faes  newydd,  a 
bendith  Duw  a'i  dilyno  ef  a  Mrs.Jones 
trwy  eu  hoes. — Thomas  ThùmaSy  Shar- 
ûHf  Pa. 


Berlin,  Wis. 

Mr.  GoL — Meddyliais,  )m  gymaint 
ag  nas  gwelais  air  yn  y  Wawr,  o'r 
parth  hwn  er's  tro,  jt  ysgrifenwn  ych- 
ydig  linellau,  i  roddi  fip'^ybod  i  chwi 
a'ch  darllenwyr  ein  bod  yn  dal  yn  gad- 
arn  yn  y  ffydd  hyd^n  hyn,  a  bod  ach- 
os  Crist  yn  llwyddo.  Y  Sabboth  di- 
weddaf  yn  Mai  adferwyd  dau,  a  bed- 
yddiwyd  un-ar-ddeg,  y  Parchn.  Page 
ac  Eyans  yn  gweinyddu.  Daeth  torf 
fowr  yn  nghyd  i  lan  yr  afon  i  weled  y 
bedydd.     Ein  gweddi   yw  ar  fod  i^r 


gwaithíýaed  yn  ei  Aaen»  ncsybopawb 

Si  ceìsio  iachawdwriaeth  yn  Nghrist. 
ae  ein  hysgol  Sabbothol  yn  cynyddu. 
Byddai  yn  anhawdd  dod  o  hyd  i  well 
•mynegiad  nag  a  allwn  ni  roddi  am  y 
tri  mis  diweddaf,  ac  ystyríed  y  Ue  a'r 
manteision  sydd  genym  i  gael  dysgybl* 
ion  newyddion.  Y  rhif  cyffredin  yd- 
oedd  39.  Rhif  yx  adnodau  a  adrodd- 
wyd  oeddynt  uwchlaw  6,000 ;  ac  mae 
aelodau  yr  ysgol  yn  ymddangos  yjk 
teimlo  dyddordeb  mawr  yn  ei  Uwydd- 
iant.  Llwydded  Duw  y  gwaith.  Yr 
€\ààxx^~Sanm€l  J.  Thomas. 


Shamorin,   Pa. 

DamwaÌH  AtigeuûL — Prydnawn  dydd 
lau,  Mehefin  3,  cyroerodd  damwain 
alaethus  le  yn  ngwaith  glo  Henry  Clay 
No.  I,  yr  hon  a  derfynodd  yn  angeuol 
i  un  o'n  cydgenedl,  o'r  enw  WiHiam 
Reynolds,  trwy  i  ddam  o'r  neníwd 
syrthio  amo  pan  wrth  y  gorchwyl  o 
barotoi  i  saethudara  o^x  fiUar,  Niw- 
eidiwyd  ef  yn  y  fath  fodd  fel  y  bu  farw 
pan  ar  y  ffordd  adref 

Yr  oedd  yn  ddyn  ieuanc  parchus  a 
chymeradwy ;  mab  ydoedd  i  Thomas  a 
Margaret  Reynolds,  y  rhai  a  ddaethant 
i'r  wlad  hon  o  Brynmawr,  D.  0.  Ba- 
ont  yn  trígianu  flynyddau  yn  ol  yn 
MinersYÌlle,  Pa.  ;  wedi  hyny  yn  Bear's 
Gap,  ac  a  dd^ethant  i  Shamokin  tua 
14  mlynedd  yn  ol.  Yr  oedd  y  tranc- 
edig  yn  25  mlwydd,  9  mis,  a  1 7  diwr- 
nod  oed.  Yr  oedd  yn  ddyn  ieuanc 
heinyf,  bywiog,  cyfeillgar,  a  thra 
pharchus,  a  hoff  gan  y  lluaws,  fel  y 
gwireddwyd  hyny  ar  ddydd  ei  angladd^ 
yr  hwn  a  gymerodd  le  ar  y  Sul  canlyn*- 
ol,  sef  y  6ed. 

Yr  oedd  yn  aelod  mewn  amryw  oV 
cyrodeithasau  d^mgarol  sydd  yn  y  dref. 
Perthynai  hefyd  i  Co,  B  o'r  Natíomtl 
Guards  qf  Fennsyhtama^  y  rhai  a  gy- 
merasant  y  ílaenoríaeth  yn  yr  orym- 
daith ;  yna  yr  Odd  FelUms^  tri  o*r 
Fite  CompameSt  ac  yn  canl^m  dorf 
aruthrol  o  ddinasyddion.  Hwn  oedd 
yr  angladd  lluosocaf,  mae'n  debyg,  a 
fu  yn  Shamokin  eríoed.  Canfyddas- 
om  hefyd  yn  yr  angladd  lu  o  ddyeithr- 
iaid,  roegys  perthynasau  a  chyfeillioA 


Digitized 


byGoogle 


iS8o.] 


Hamsiim  CartrefoL 


^59 


i'r  tealu,  o  Minersyille,  Mount  Carmel, 
Centralia,  a  TaflonrìUe»  yr  hyn  sydd 
yn  eglur  ddângos  eu  bod  yn  gyroerad- 
wy  a  mynwesol  gan  eu  cydnabod  yn 
mhob  man. 

Gweinyddwyd  ar  jnr  achlyiur^  yn  y 

g',  gan  y  Farch.    Danl.  T.  í>avies,  yn 
ymraeg.     Gorymdeithiwyd   oddiyno 
i  gapel  yr  M.  E.,  lle  ypregéthwyd  gan 

y  gweinìdog,  y  Parch. McMurray, 

yn  Saesonaeg.  Ar  ol  myned  i'r  gladd- 
&  a  rhoi  yr  hyn  oedd  farwol  o'r  ymad- 
awedig  yn  y  bedd,  anerchwyd  y  dorf 
yn  Saesoneg  gan  y  Parch.  D.  T.  Da- 
▼iesy  darllenodd  yr  Odyddion  eu  llith 
angladdol,  a  thaniodd  y  milwyr  dair 
V0lì€y  dros  ei  fedd.  Rhoddwyd  ef  i'w 
gadw  hyd  foreu  caniad  yr  udgom,  pan 
y  dymunwn  y  daw  i  fyny  gyda'r  ad- 
gjrfodiad  cyntaf.  Ei  le  syad  yn  wag 
yn  y  teulu ;  nid  edwyn  mo  hono  mwy. 
Dw^rs  gydymdeimlwn  â'i  rieni  a'i  bcr- 
thjrnasau  galanis  a  thrallodus  yn  y  brof* 
edigaeth  chwerw  ac  annysgwyliadwy 
hon. — Ann  W,  Davies. 


dydd  y  pethau  bychaìn,   ond   gweddio 
am  i'r  fechan  fyned  yn  fil,  a'r  wael  yn 
genedl  gref.    Yr  eiddoch—  WtlUam  71 
*  Lawrence. 


TAyL0RVILLK,    Pa. 

Mae  y  Parch.  D.  W.  Morris  wedi  at- 
eb  galwad  yr  eglwys  uchod  yn  gadam- 
haol,  a  bydd  yn  dechreu  ar  ei  weinid- 
ogaeth  yno  y  Sabboth  cyntaf  o  Awst. 
—  Wm.  T.Jûhn. 


MouNT  Carmbl,  Pa. 

Mr,  GoL — Y  mae  genyf  i'ch  hysbysu 
ein  bod  wedi  gorphen  ein  capel  a'i  ag- 
or  oddiar  yr  2ofed  o  Gorphenaf.  Preg- 
ethodd  y  brawd  o  Ashland  nos  Sadwrn, 
a'r  brawd  anwyl  Edwards,  WiHcesbarre, 
boreu  Sabboth,  yn  Gymraeg,  a  dau  o 
frodyr  o'r  dref  hon  am  2  yn  y  pryd- 
nawn^  yn  Saesoneg;  a'r  brawd  £d- 
wards  o  Wilkesbarre  yn  Saesoneg  yn  yr 
hwyr,  a  Thomas,  Mahanoy,  yn  Gym- 
raeg.  Cawsom  gyfarfodydd  da  iawn 
trwy  y  dydd.  Y  mae  genym  y  lle  mwy- 
af  dymunol  yn  y  dref  i  addoli  yn  awr. 

Y  mae  ein  capel  yn  agored  yn  awr 
i  bwy  bynag  a  ddel  heibioy  i  roddi 
pregeth,  ond  nis  gallwn  sicrhau  ond 
ychydig  iawn  o  gymorth  aríanol  i  neb, 
ond  gobeithio  na  fydd  i  neb  ddiystyru 


Cywimadau.     - 

Yn  hanes  Cymanfa  Bedyddwyr  Ohio- 
a  Gorllewinbarth  Pa.,  yn  y  rhifjm  dì- 
weddaf,  yn  ysedpen.,  yn  lle  ''am- 
ddifadrwydd/'  darllener  ''  anaddfed- 
rwydd."  Dan  y  peniad  Pregeihwyr 
Cynarthwyol^  ar  ol  enwau  D.  Lloyd 
Jones  a  D.  Jones,  yn  Ue  "Frostburgh," 
darllener  "Pittsburgh."  Dylaienw  Jo» 
seph  T.  Jones  fod  yn  mhlith  y  gwein- 
idogion  heb  ofal  efl^wysi. 

Cefais  nodyn  o  Dennison  yn  fy  hys- 
bysa  fod  lago  W.  James  wedi  rhoddì 
go&l  yr  eglwjrs  yno  i  fyny  er's  rhai  mis- 
oeddy  ac  felly  na  ddylai  ei  enw  fod  ar 
gyfer  eglwys  Dennison  fel  gweinidog» 
—T.  Thamas. 


BEDYDDIWYB^ 

Driftony  Ä.— Mehefin  13,  1880^ 
gan  y  Parch.  D.  R.  Davies»  bedydd- 
iwyd  yma  dri,  ar  eu  proffes  o'u  ffydd 
yn  Mab  Duw.  Gwnaeth  yr  Arglwvdd 
bethau  mawrion  cyn  yma,  ac  yr  ydym 
yn  gobeithio  trwy  ffydd  y  bydd  yi^ 
parhau  yn  ei  ddaioni  tuag  atom,  ac  » 
arddel  llafur  ei  was,  ein  parchus  wein- 
idog,  ac  ateb  gweddiau  yr  eglwys  yn 
gyffredinol  ar  ran  llwyddiant  y  átym- 
as  nad  yw  o'r  byd  hwn,  fel  y  byddo- 
llawer  eto  yn  dyfod  i  chwilio  am  noddr 
fa,  cyn  dyfod  dydd  mawr  ac  ofnadwy 
yr  Arglwydd. — Daniel  ff,  Dauies. 


PRIODDWYD— 

Gorph.  10,  yn  ProTÌdetice,  Pá.,gaii  y  Parch. 
J.  P.  HarrU,  John  H.  Eyans,  o  ProTÌdenct,  a 
Maiy  HftTard,  diweddar  o  Pittston,  Pa. 

Mehefin  19, 3m  Mahanoỳ  City,  gan  y  Parch.. 
W.  D.  Thomas,  Mr.  W.  H.  WilKani8  a  Mi» 
Sarah  Anne  James,  y  ddan  o  Shenandoah. 


BU  FARW— 

YPARCH.  JOHN  HAaaUS»  WKATHEBSFULD,  O. 

Yr  oeddwn  ẃedi  meddwl  y  buasai  rhyw 
frawd  wedi  jrsgrifena  ychydîg  linellan  am  y 


Digitized 


byGoogle 


i6o 


Hanesion  CarirefoL 


[Awst, 


brawd  Harrìes  cfn  byn»  ond  nid  wyf  yn  gwy- 
lx>d  fod  neb  wedi  gwneyd. 

Ntd  wyf  yn  bwríadn  i'r  lUnellan  fayn  fod  yn 


gofiant  i*r  hen  frawd,  ond  yn  anig  i  ddatgan 
gair  o'm  teimlad  coag  ato.  Gwyr  iTawer  foâ  y 
brawd  John  Harries  yn  hen  aelod  gyda'r  Bed 
yddwyr  er*s  bljrnyddoedd  meîthion,  a'i  fod  hef- 
yd  yn  pregethu  ^m  achlysnrol ;  hefyd,  cafodd 
ei  nrddoyn  weinidoij;  er's  rhai  blynyddau,  ond 
nid  wyf  yn  deall  ei  fod  ŵedi  bngeilio  yr  un 
•eglwys  neillduol  oddiar  hyny  hyd  ddydd  ei  far- 
wolaéth,  ond  ^m  nnig  pregethu  yn  achlysorol^ 
fel  y  crybwyllwyd  eisoes.  Yr  oedd  wedi  chwil- 
to  a  darllen  llawer  ar  ei  Feibl,  ac  yr  oedd  yn 
dra  hyddysg  ^mddo,  a  thrysorodd  lawer  o  hono 
jtí  ei  gôf.  Pan  oeddwn  yn  weinidogyn  Mtneral 
Ridge,  Ohio,  yr  oeddwn  yn  cael  mantais  i  ym* 
/ddyddan  a  diyfeillachu  Uawer  a'r  hen  frawd, 
ac  nid  oedd  dim  yn  fwy  hoff  ganddo  na  chael 
rhyw  frawd  crefyddol  i  ymddyddan  awr  neu 
'ddwy  am  bethau  byd  tragywyddol.  Er  nad 
oeddwn  yn  derbyn  pob  syniad  o  eiddo  y  brawd 
Harríes,  nac  yntau  bob  syniad  o'm  heiddo  in- 
an,  eto  yr  oeddem  yn  gyfeiUion  cynes  er  y 
4:wbl. 

Pe  buasai  y  brawd  Harríes  yn  medda  ar 
ddawn  ymadrodd  da  i  osod  allan  ei  feddwlt 
.gallasai  fod  yn  bregethwr  tra  defnyddiol ;  ond 
JVL  hyny  yr  oedd  ei  ddiffyg  mwyaf  neillduol. 
Hae  yn  debyg  fod  ei  iechyd  yn  gwaela  er's 
rhai  blynyddaUffel  nad  oedd  yn  alluogi  wneyd 
nemawr.  Rhywbeth  tebyg  i'r  mogiant  a'r  di- 
€yg  anadl  oedd  amo.  Yn  gynar  yr  hydref  di 
weddafy  aeth  ef  a'i  bríod  i  ymweled  a'u  mab 
tna  St.  Louis,  gan  feddwl  y  buasai  y  daith  yn 
^neyd  ychydig  o  les  iddo,  a  gwnaeth  hyny 
am  ychydig,  ond  aeth  jm  waeth  yn  fuan,  a  bu 
farw  yn  lled  ddisymwth,  a  chladdwyd  ef  yno 
«r  ddymnniad  ei  fab,  lle  yr  erys  hyd  foren  y 
codi.  Nid  wyf  yn  gwybod  ei  o^bun,  ond 
jneddyliwyf  ei  fod  dros  driugain. 

Yr  oedd  yn  yr  hen  frawd  Harries  lawer  o 
irínweddau  teilwng  o'r  Crístion,  ac  nid  oedd 
amheuaeth  yn  meddwl  neb  a'i  hadwaenai  nad 
oedd  yn  Israeliad,  a  bod  marw  wedi  bod  yn 
•elw  iddo. 

Yr  pedd  ef  a'i  bríod  yu  hynod  garedig  a 
-serchog  i  bawb  a  ymwelai  â  hwy  íel  teulu.  Bu 
yn  dda  gan  lawer  o  weinidogion  pan  yr  ym- 
welent  &  chymydogaeth  Weathersfíeld,  gael 
troi  i  dy  y  brawd  John  Harríes,  Ue  buasent 
yn  sicr  o  gael  pob  ymgeledd  a  cbroesaw  a 
allasai  efe  a'i  briod  serchog  roi.  Bendithîed 
yr  Arglwydd  ei  weddw  a'i  blant,  sydd  wedi  en 
gadael  mewn  galar  ar  ei  ol,  i  ymostwng  i  ewyll- 
ys  yr  Arglwydd,  ac  ymofyn  am  ran  mewn  Cyf- 
jryngwr,  fel  y  byddo  iddynt  gael  ei  gyfarfod  yn 
j  nefoedd. 

H^Aeatíanä.  D.  Eyans. 

MRS.  CATHEUNE  JONBS. 

Mawrth  2,  1880,  yn  Mason  City,  West  Va., 
bu  farw  yr  hen  bererínes  Catheríne  Jones,  yn 
fr  oedran  teg  o  92  mlwydd.  '  Ni  bu  ond  ych- 
f  dig  dros  wythnos  yn  sâl,  ac  nis  gellid  nodi  ei 


dolur  yn  arbenig,  ond  pwysau  blynyddoedd  a 
gwendid  naturíol,  a'r  ffiuth  fawr,  **  Vr  Ar- 
glwydd  a  gymerodd  ymaith."  Bu  ^m  hynòd 
amyneddgar  yn  ei  byr  gystudd.  a  gwelid  yn 
amlwg  y  misoedd  diweddaf  arwyddion  o  add- 
fedrwydd  i'r  ymadawiad. 

Ganwyd  hi  yn  y  Ue  a  elwir  y  Gareg-ystum- 
llaeth,  Parcel  ysgubor  coed,  plwyf  Llanguang- 
el,  Sir  Aberteifi.  Aeth  oddiyno  i  Aberystwyu, 
Ue  y  bn  iyw  fayd  ei  pbríodas  â  John  Jones  (im 
ofiliHa  Sir  Gaerfyrddin).  Príodwyd  hwy  yn 
eglwys  Llanbadam  Fawr.  Vn  mhen  rhyw 
ysbaid  o  amser  daethant  iU  dau  tua'r  gweith- 
iau,  a  bwríasant  eu  coelbren  yn  Blaenafon,  Ile 
y  treuliasant  lawer  o  flrnyddoedd,  gan  flfiirfio 
iddyct  eu  hunain  gymeriadau  gloyw,  ac  eniU 
iddynt  ymddiríedaeth  drwyadl.  Adnabyddid 
hi  fynychaf  yno  wrth  yr  enw  Kitty'r  Inclme, 
am  mai  yn  agos  i  dop  yt  Jncìme  yr  oedd  yn 
byw,  &c. 

Ymfudodd  hi  a'i  phríod  i'r  wlad  hon  yn  y 
flwyddyn  1852;  ac  wedi  aros  ychydig  wythnoa- 
an  gyda  pherthynasau  yn  Utica,  N.  V.,  daeth- 
ant  yn  mlaen  i  West  Columbia,  West  Va.  (lle 
oddeutu  dwy  filldir  oddi  jmia),  gan  ymgartrefa 
yno  hyd  y  flwyddyn  1861,  pryd  y  daetb  angan 
atynt,  gan  gymeryd  ymiith  ei  hanwyl  bríod, 
gan  ei  gadael  ^m  wir  weddw  (canys  ni  bu  idd- 
ynt  blant).  Teimlai  ei  hunigedd  a'i  cboUed 
yn  fawr  trwy  y  gweddill  o'i  hoes,  er  na  bu  ar- 
ni  eisiau  dim  mewn  ystyr  o  fara  beunyddiol, 
&c.  Yn  n^wyneb  ei  hunigedd,  ei  henaint  a'i 
methiant,  penderfynodd  eglwys  Mason  City 
godi  ty  bychan  iddi  hi  ar  lot  y  capel,  er  man- 
tais  iddi  gael  yr  oll  o*r  gwasanaeth  crefyddol, 
ac  hefyd  i'r  frawdoliaeth  gael  cyfleusdra  beun- 
yddiol  i  ymweled  A  bi,  a  gofalu  am  dani  yn 
mhob  ystyr.  Feliy,  dan  nawdd  a  gofal  yr  eg- 
Iwys  hon  y  treuliodd  hi  y  saith  mlynedd  di* 
weddaf  o'i  hoes,  a  «chafodd  gladdedigaeth  ty- 
wysoges,  yr  hyn  sydd  yn  anrbydedd  i*r  eglwys 
fechan  yn  Mason  City. 

Dranoeth  i'w  marwolaeth,  daeth  Iluaws  o'r 
gwahanol  genedloedd  yn  nghyd  i'w  hebrwng 
i  dy  ei  hir  gaitref,  er  fod  yr  htn  yn  oer  iawn,  a 
chynaliwyd  gwasanaeth  crcfyddol  yn  y  capel 
gan  yr  ysgrífenydd,  yn  Saesoneg,  a  chiudwyd 
ei  chorph  i  fynwent  West  Columbia,  yn  ol  ei 
chais,  i  orphwys  wrth  ochr  ei  phríod  anwyl 
fayd  foreu  y  dadebríad  mawr,  pryd  y  deuant 
o'r  llwch  yn  hoenus  ar  wedd  eu  príod  leso. 
Yn  ol  yr  arferíad  yma,  pregethwyd  pregeth 
angladdol  ar  yr  achlysur  yn  y  capel,  vn  Gym- 
laeg,  yn  mhen  tair  wythnos,  oddiwrth  2  Tim. 
4 :  8,  gan  yr  ysgnfenydd. 

Rhaio  nodwcddion  Catherine  yonei, — Nis 
gellir  dyweyd  ei  bod,  er  iddi  gaei  oes  fìdth, 
gwersi  afrifed,  a  blynyddoedd  lawer,  i  gyn- 
yrchu  profiad,  wedi  dadblygu  yr  oU  o  berffeith- 
iau  prydferthion  ac  aruchel  y  ddynoliaeth  1  Nis 
gellir  dyw^eyd  fod  y  tyner,  y  mwyn,  y  Ilednais, 
a'r  toRturioI.  &c.,  yn  deithi  amlwg  yn  ei  chym- 
eríad,  ond  i'r  gwrthwyneb,  byddai  1  raddan  yn 
arw  ei  hynoadroddion,  jm  drwsgl  ei  hymddyg- 
iadan,  ac  yn  annymunol  ei  hargraff  yn  fynych. 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Hanesion  Cartrefûh 


i6i 


Dirgelwch  i  lawer  oedd  fod  ganddî  gymaînt  o 
ffiryndian,  oblegid  tríniai  yn  arw  ei  chymwyn- 
aswyr  goren. 

Yr  Mdd  Catheríne  Jones  wedi  gwneyd  hobi 
iddi  ei  bnn  o  fod  yn  ddidderbyn-wyneb  wrth 
bawb,  dyweyd  y  gwìr,  &c.,  a  hyny  mewn 
£wedd  dipyn  jrn  arw,  gan  ymyln  ar  fod  yn  sar- 
«gy  beb  ys^ríed  fod  yn  hawdd  gwneyd  hjrny 
•g  ysbryd  llednais,  ac  â  geiríaa  tyner-fwyn, 
&c.  Felly  yn  y  plygiad  diweddaf  o'i  hoH  yr 
oedd  ft  hen  chwaer,  dman,  yn  rhwystro  teilhi 
swynol  y  ddynoliaeth  rbag  ymddangos  yn  ei 
chyneriad  personol.  Ond  er  hyny,  hoffid 
Grannie,  fel  ei  gelwid,  yn  fawr  gan  agos  bawb 
n'i  hadwaenat,  jt  hyn  a  brawf  fod  rhyw  dda 
yn  nglyn  â  hi,  ac  arferíon  y  dyhd  en  hefelycha 
ynddi.  Yr  oedd  yn  amlwg  fod  ganddi  bîarch 
neilldttol  i  bawb  oedd  yn  caru  lesn  Gríst,  ac 
yn  ymdrechu  byw  ^rn  deilwng  o  hono,  yn  ar- 
benig  felly  weision  yr  Arglwydd.  Dtfyn» 
oedd  ei  chlywed  yn  adrodd  helyntion  llawer  o 
bregethwyr  Cymm,  en  llwyddiant  a'u  haflwydd- 
iant,  &c.,  yn  nghyd  a  rhyw  ffraeth  ddywediad- 
an  o'r  eiddynt. 

Bu  ei  thy  yn  gyrchfan  i  lawer  pregethwr  ieu* 
anc,  yn  ogystal  a  mangre  roesawus  i'r  gweiii- 
idogion  parchusaf,  llawer  o  honynt  sydd  wedi 
ei  blaenorí  i'r  **  orphwysfa  ;'*  ond  y  mae  rhai  o 
honynt  yn  glynu  eto,  ac  yn  eu  plith  y  Parch. 
D.  Rhys  Jones,  Plymouth,  Pa.  Clywais  ef  yn 
dyweyd  fod  Kitty  Jones  yn  wir  gyfeilles  i  wei- 
nidog,  a  sicr  yw  ei  bod  hi  yn  gwybod  heddyẁ 
mai  da  oedd  ymddwyn  jn  garedig  tuag  at  y 
rhaî  a  eneiniodd  yr  Arglwydd. 

Ei  ffyddlondeb  yn  y  moddim,  ^c. — Y  mae 
flÿddlondeb  ac  ymdrech  i  ddyfod  i'r  cyfarfod* 
ydd,  a  chynulliadau  Seion,  yn  awgfýmu  yn 
gryf  fod  ffyniant  Seion  yn  anwyl  yn  ngolwg  y 
cyfryw,  ac  mai  yno  hefyd  y  ceir  defnyddiau  cy- 
sur  a  chynydd  ysbrydol— cyngoríon  dwys,  add- 
ysgìadau  da,  rbybuddion  sanctaidd,  a'r  gwres 
nefol  hyny  ag  sydd  yn  adroddiad  y  profiadau 
crefÿddol  dan  dríniaeth  yr  Ysbryd  Gtan,  &c 
Getltr  dyweyd  am  Catheríne  Jones  ei  bod  yn 
hynod  am  ei  fiyddlondeb  i  ddyfod  i  holl  gyfar- 
fodydd  yr  eglwys,  yn  gymaint  fel  yt  hiraethai 
am  adeg  cyfarfod  i  ddod.  Tra  yn  y  cwrdd, 
byddai  yn  effro  a  gwrandawgar,  ac  yn  ym- 
ddangos  fel  wrth  ei  bodd  yn  mwynhau  gwa- 
hanol  ranau  yr  addoliad  dwyfol.  Gwir  mai 
ar  y  cyfarfodydd  crefyddol  yma  yr  ymddibyn- 
ai  am  ei  diwylliant  meddyliol  a  moesol,  ^m  gy- 
maint  nad  oedd  yn  medra  darllen  drosti  ei 
hnn ;  ond  glynai  yr  byn  a  glywai  yn  ei  chof, 
fel  yr  oedd  ganddi  doraeth  o'r  Ysgrychyrau, 
dywediadan  ffraeth-bert,  a  Uawer  o  bymnau  y 
cysegr  yn  barod  i'w  hadrodd  yn  hwylus,  &c. 
Rhyfedd  fel  y  byddai  yn  blasu  clywed  am 
frwydr  Calfaría,  a'r  fnddugoliaeth  gyflawn  gaf • 
wyd  yno  1  Tameidiau  felly  yn  y  bregeth  wnai 
i  Catherine  ysgwyd  gorph  ac  enaid,  ac  i  ddang- 
06  yn  allanol  ddylanwad  crefydd  fel  yr  oedd. 
Terfjrnwn  hyn  o  nodiad  trwy  ddyweyd  fod 
Catbenne,  ni  a  hyderwn,  wedi  diengyd  ar  gys- 
tnddiau  y  glyn,  ac  wedi  cyrhaeddyd  y  caitief 


dedwydd,  yn  an  o'r  dyrfa  a  ddaeth  o'r  cystndd 
mawr,  a'n  gynau  wedi  eu  canna  yn  ngwaed  yc 
Oen',  oll  yn  uno  i  ganu  tôoan  ea  bymwared. 

Ap  Ibuan. 

WILUAM  llATmCWS,  MINBRSVILLB,  PA. 

Yr  oedd  William  Mathews  yn  gymeriad 
ar  eî  ben  ei  hnn,  yn  ddyn  nad  anghofid 
wedi  dyfod  i  gyfarfýddiad  ag  ef  unwaitL  Y 
mae  miloedd  o  Gymry  gwasjpuedig  trwy  y  Tal- 
aethau  yn  gydnabyddus  a'r  enw.  Dyn  bychaa 
o  jTorphoIaeth  ydoedd  Mathew8,ac  oymddaag* 
oaiad  eiddil,  ond  gwydn  o  wneathnríad,  ac 
wedi  sefyll  mwy  o  dywydd  garw  na  Uawer  a 
ymddangosent  yn  gadaraach.  Yr  oedd  yn 
ddyn  penderfynol  ac  ymddiríedol,  ac  wedi  en- 
wogì  ei  hun  yn  Sir  SchaylkiU  fel  casglwr 
trethi  (tax  colUctor)  heb  ei  ail,  a  chyfrífid  ef 
gan  y  príf  swyddogion  fel  modtl  man  yn  y  cyf- 
etriad  hwnw,  a  gwobrwy  wyd  ef  ragor  nag  nn- 
waith.  Nid  o^d  arno  ofn  na  GwyddeT  nac 
arall.  Mynai  yr  byn  oedd  yn  ddyledus  oddiar 
y  MoIIie  McGuire  Uofruddiog,  yn  ogystal  a'r 
Cymro  dintwed  ;  ni  pbetrusai  yn  nghyflawniad 
ei  ddyledswydd,  a  bu  yn  y  swydd  am  hir  flyn- 
yddau,  gan  roddi  boddlonrwydd  mawr,  ac 
ymgyfoethogodd  yn  ei  alwedigaeth.  Meddai 
ar  lawer  o  arabedd,  ctJlineb  a  hunan-feddiant; 
ac  yn  ngorchwylion  cyffredin  bywyd  yr  oedd 
yn  gallu  rbagweled  yn  mbell,  fel  ag  i  osod  i 
lawr  sylfeini  ei  Iwyddiant  bydol.  ôellir  dy- 
weyd  am  dano  ar  yr  ystyron  hyn,  ei  fod  ya 
gallach  yn  ei  genedlaeth  na  phlant  y  goleuni. 

Genedigol  oedd  Mathews  o  Merthyr  TydfiU 
Ganwyd  ä  yn  y  flwyddyn  1806,  ac  ymfndodd 
i'r  wlad  hon  pan  yn  24  mlwydd  oed,a  gwnaeth 
MinersYÌUe  yn  arosle  iddo  ei  hun.  Er  ei  fod 
wedi  crwydro  yma  a  thraw  cyn  ymsefydlu,  eta 
MinersYÌUe  oedd  ei  gartrefle.  Yn  Beaver 
Meadow  yr  oedd  pan  ymunodd  mewn  príodas 
â  Martha  Llewelyn,  o'r  hon  y  cafodd  ddeg  o 
blant,  pnmp  o'r  rhai  sydd  heddyw  yn  fyw^ 
mewn  amgylchiadau  da,  wedi  cyd-gyfranogi  a 
gyfoeth  eu  tad. 

Gyda  golwg  ar  ansawdd  grefyddol  ein  gwrth- 
ddrych,  yr  oeáá  yn  Fedyddiwr  egwyddorol 
mewn  baim,  ac  ni  fedrai  gwraig  na  gweinidog: 
newid  ei  olygiadau  parth  bedydd  y  Testament 
Newydd,  a  daeth  yn  mlaen  yn  anterth  hywyd 
i  arddel  ac  i  broffesu  Crist  yn  y  bedydd» 
Gweinyddwyd  yr  ordinhad  yn  ngwydd  can- 
oedd  o  edrycbwyr  gam  y  Parcb.  J.  P.  Harrís,  y 
pryd  bwnw  yn  bugeiUo  praidd  Duw  yn  Min- 
ersYÌlIe.  Y  mae  tua  32  o  flynyddoedd  oddiar 
pan  y  derbyniwyd  ef  yn  aelod  eglwysig.  Nis- 
gellir  dyweyd  fod  ei  fywyd  crefyddol  wedi  bod 
yn  ddifwlch,  ond  mewn  Uawer  o  bethau  wedi 
paUu ;  ond  gellir  dyweyd  ei  fod  yn  eamtstgfàa, 
phob  peth  yr  ymaflai  ei  law  ynddo.  Os  yn 
gamsyniol,  yr  oedd  yr  un  mor  benderfynol,  a 
diau  ei  fod  wedi  gweled  Ilawer  o'i  gamsyniad- 
an  cyn  marw,ac  wedi  cyfnewid  ei  feddwi  gyda. 
golwff  ar  bethau  a  phersonau. 

AiF-bríododd  ryw  22  mlynedd  yn  ol,  gan 
gymerod  Mrs.    EIizabeth  Davies,  o  Patten's 


,Digitized 


byGoogle 


i6a 


Hanetùm   CoftrefoL 


[Awst, 


Yalley^  ger  Minersyille,  yn  wraig,  yr  hon,  fel 
«i  wraig  gyntaf,  fn  iddo  yn  ymgeTedd  gymwys, 
yn  (fyddlawn  weini  arno  hyd  y  diwedd,  aç  y 
mae  mewn  galar  a  hiraeth  mawr  ar  ei  ol  Y 
breichian  tnigywyddol  a'i  cynalio  hyd  ben  y 
•daith.  Do,  bn  Mr.  Mathews  farw.  Ba  yn 
graddol  ddihoeni  am  gryn  amser,  ond  wedi 
cystndd  byr  torwyd  ef  jrn  sydyn  o  dir  y  rhai 
byw,  tra  yn  galw  ar  enw  jrr  Arglwydd.  Ym- 
«dawodd  Chwefror  22,  yn  73  mlwydd  oed,  ac 
y  mae  genym  le  i  obeithio,  o  herwydd  mawr 
dmgarâd  Duw,  'a  Thad  ein  Harglwydd  lesa 
Grìst,  mai  pechadnr  wedi  ei  achub  ydyw. 
Gwetnyddwyd  yn  yr  angladd  gan  y  Parch.  R. 
Edwards,  Pottsville,  a  Ẅraddodwyd  y  bregeth 
anpladdol  gan  y  Parch.  John  P.  Harrìs,  Pro- 
▼idence,  Pa.,  oddiar  2  Tim.  i  :  10.  A'i  le  nid 
edwyn  ef  mwyach  ;  ffordd  yr  hoU  ddaear  yw'r 
bedd.. 

•«  Tna'r  bedd  o  hyd  'rwy'n  tynn, 
Rho  im'  arwydd  er  daioni." 

Hbn  Fugail. 

MRS.    BLLBN  DAYIES. 

Mb.  Gol — Daeth  i  fy  rhan  i  ysgrìfenu 
ychydig  o  go6ant  i  fy  chwaer  Ellen  DaTÌes, 
nrìod  i  Richard  E.  Davies,  Spríngwater, 
Wanshara  Co.,  Wis.,  yr  hon  a  fn  farw  Mawrth 
5ed,  1880,  wedi  hir  gystndd  o'r  darfodedigaeth. 
Bn  yn  nychn  am  dros  ddwy  flynedd,  er  trenlio 
Ilawer  ar  feddygon ;  eto  angau  a  garìodd  y 
dydd ;  ond  er  hyny,  credwyf  tod  marw  yn  elw 
tragwyddol  iddi  hi,  er  gadael  prìod  ac  wyth  o 
blant  i  alam  ar  ei  hol,  a  llawer  o  berthynasan  a 
chyfeillion  yr  un  modd.  Cafodd  y  fraint  o  ar- 
ddel  lesn  Grist  mewn  proffes  gyhoeddos  yn 
Afon  y  Uwynog,  ger  Berlin,  gan  y  brawd 
Tames  Macjntíer;  a  bn  am  rai  blynyddoedd 
heb  gael  cymdeithas  â'i  brodyr  o  ran  ffydd  a 
threfo.  Bedyddiwyd  hi  yn  mis  Mehefin,  1858. 
Yn  y  flwyddyn  1860,  sefydlodd  yr  anwyl  frawd 
J.  Ẅ.  Jones,  gynt,  o  South  Trenton,  yn  awr 
yn  Clay  Co.,  lowa,  yn  y  lle  hwn,  sef  Sprìng- 
water  ;  ac  yn  gangen  o  eglwys  Gymreig  y 
Coed,  ger  Berlin.  Yn  yr  adeg  hon  y  bwrìodd 
y  chwaer  Mrs  Davies  ei  cboelbren  gyda  ych- 
ydig  oedd  yma,  ac  felly  glynodd  yn  lled  ffydd- 
lon  hyd  y  diwedd.  Croesawodd  bi  a'i  phríod 
lawer  o  bell  ac  agos,  mewn  cysylltíad  a'r  achos, 
ac  yn  ei  cbystudd  olaf  dangosodd  ei   hyder  ac 

Siddiríed  ei  henaid  yn  ngwaith  gorphenol  ein 
arglwydd  lesu  Gríst, — sail  ei  chymeradwy- 
aeth  ger  bron  Duw ;  canmolai  yn  fawr  feljrsdra 
addewidion  Duw,  *'  Na  choller  pwy  bynag  a 
gredo  ynddo  ef,  ond  cafiael  o  hono  fywyd  tra- 
gywyddol."  Dywedai  fel  Job,  fod  iddî 
**  Brynwr  "  bjrw,  ac  y  safai  ar  y  ddaear  ;  *•  er 
ar  ol  i'm  croen  i  bryfaid  ddyfetha  y  corph  hwn. 
eto  caf  weled  Duw  yn  fy  nghnawd."  Nid 
oedd  ei  fiydd  ddim  yn  gwanhau  fel  yr  oedd  yvk. 
agoehau  at  afon  angau,  a  dywedai  yn  fyn- 
ych  nad  oedd  hi  yn  petruso  pa  nn  ai  byw  ai 
marw  fyddai,  os  oedd  Duw  yn  gweled  hyny 
3rn  oreu  ;  carai  gael  byw  i  orphen  magu 
y  rhai  bychain  a  roddodd  Dnw  dan  ei  gofal ; 


eto  dywedai,  '*  El  ewyllys  ef  a  wneler;"  ond 
gwanychu  a  ddarfîi  hi  yn  raddol ;  ac  yn  hwyr 
y  5ed  o  Fawrth,  galwodd  ei  theulu  at  y  gwely. 
a  ffarweliodd  yn  dawel  'a  hwynt,  ac  ehedodd 
yn  gyflym  i  tynwes  ei  Duw.  Merch  Tdoedd  i 
David  a  Margaret  Eyans,  gynt,  Fnchas-wen- 
fawr,  Llanfihangel,  sir  Feiríonydd  G.  C. 
Ganwyd  gwrthddrych  eincoftsnt  Hydref  23, 
1S33,  ond  rhoddwyd  ei  gweddillion  i  orphwyr 
yn  mjrnwent  capel  y  Bedyddwr  yn  Spríng- 
water.  Gweinyddwyd  ar  yr  achlsyur  gan  y 
Párchn.  Timothy  Jones  (A.),  a  Richard  Day- 
ies  (T.  C.Ì  Heddwch  i'w  Ilwch  hyd  foreü 
mawr  yr  adgyfodiad    Yr  eiddoch  mewn  gaUr. 

ROBBRT  D.    EVANS. 
MBS.  SUSANNAH  JONBS. 

Mai  18,  yn  ardal  Youngstown,  Ohio,ba  farw 
un  o'r  enw  Susannah  Jones,  yn  67  ml.  oed,  yr 
hon  a  ddaeth  i'r  wlad  hon  eHs  amryw  flynydd- 
au  yn  ol,  ar  ol  merch  iddi  a'i  mab-yn-nghyf- 
raith,  seí  Evan  Prydan  a'i  bríod.  Gaijwyd  ein 
chwaer  yn  Merthyr  Tydfil.  Bedyddiwyd  hi 
yn  Bristol,  ar  broffes  o'i  ffydd  yn  Bíab  Duw, 
pan  yn  18  mlwydd  oed.  Sjrmudodd  jm  mhea 
ychydig  amser  ar  ol  hyny  yn  ol  i  Merthyr,  ac 
ymunodd  trwy  lythyr  ag  eglwys  Seion,  Mer* 
thyr,  Ue  y  bu  am  fijmyddoedd  dan  weinidog- 
acîh  y  brodyr  Saunders  a  Jones;  ac  jrno  jrr 
ymunodd  mewn  glân  bríodas  ag  un  o'r  enw 
Evan  Rowlands,  Ganwyd  i<klynt  ddan  o 
blant,  sef  Rachel  a  WiUiam,  y  rhai  ydynt  eto 
yn  fyw.  Bu  farw  Evan  Rowlands  pan  oedd  y 
plant  yn  ieuainc  iawn.  Yn  fnan  wedihyny 
symudodd  ht  i  Ogledd  Lloegr,  o'r  Ue  y  daeth 
yn  ol  i  Benycae,  ac  oddiyno  i  Ameríca,  ac  jrn 
Yonngstown,  O.,  y  treuliodd  weddill  ei  hoes, 
ac  yr  hunodd  yn  yr  lesn.  Cyfarfn  â  liawer 
ystorm  chwerw  yn  ystod  tymor  ei  bywyd ;  caf- 
odd  waethaf  y  byd  mewn  llawer  ystyr;  ond 
trwy  bob  tywydd  cadwodd  yn  wrol  gyda  chreí- 
ydd.  Oddeutn  wythnos  cyn  ei  hymadawiad, 
cafodd  stroAe^  nes  gwneyd  un  ochr  iddi  yn 
wan,  gan  effeithio  ar  ei  galluoedd  meddylioi, 
ac  frlly  y  parhaodd  nes  i'r  ysbryd  ehedeg  at 
Dduw,  yr  hwn  a'i  rhoes  ef,  ac  nid  oes  amhen- 
aeth  naid  yw  wedi  newid  er  gwell,  a'i  gwaith 
fydd  cann  mwy  am  ras  Calfaria  fryn. 

Mai  19,  daeth  amiyw  o'n  cyd-genedl  i  daln 
y  gymwynas  olaf  i*w  gweddíllion  marwol,  pan 
y  gweinyddwyd  yn  y  ty  gan  y  Parch.  T.  C. 
Probert,  ac  wrth  y  bedd  gan  y  Parch.  D.  Pro- 
beit,  yna  daearwyd  et  chorph  yn  mynwent  y 
Bedyddwyr  yn  Bríer  HUI,  ger  Yonngstown. 
Yn  mhen  tua  mis  traddodwyd  pregeth  angladd- 
ol  gan  yr  un  yn  y  capel.  Bbawd. 

MBS.  JANB  FRBBMAN. 

Rhagfyr  2,  1879,  yn  Manawa,  Wts.,  bu  farw 
Mrs.  Jane  Freeman.  Gadawodd  ar  ei  hol  brí- 
od  a  dwy  ferch,  tad  a  mam,  brodjrr  a  chwior- 
ydd,  a  llawer  o  ffryndiau,  t  alaru.  Claddwyd 
hi  yn  Waukan,  yn  ol  ei  dymuniad.  Gwein- 
yddwyd  ar  yr  achlysur  gan  y  brawd  Baboock. 


Digitized 


byGoogle 


i88c.1 


HaneẀH  CartrefoL 


163 


l  i  Griffith  a  CatheriBe  Thomai. 
GMiwjd  hi  yn  Pto-f-Bryn,  Mylldyrn,  Sir  Gaer^ 
iMurfoii.  R.  D.  Eyans. 

1118.  CHARLOrrB  JOHN. 

GftBwyd  gwrthddrych  y  coffa  hwn  mewn  Ue 
o'r  enw  Coed-llìpo,  Glynmaenllwyd,  Sir  Gaer- 
lyrddin,  yn  y  flwyddyn  1806.  Merch  ydoedd 
i  John  Bnshell,  Ysw.,  ffermwr  cyfrifol  yn  yr 
«rdal  yno,  yn  dda  allan  o  nm  ei  amgylcluadaa 
bydol,  fel  ag  yr  oedd  yn  allaog  i  roddi  dygiad 
da  i  fyny  mewn  dysg  a  diwylliant  i'w  fercb, 
Chariotte  Elîzabeth  Bttshell.  Daeth  yn  ferch 
brydweddol,  iraidd,  o  daldra  jm  hwy  na'r  cyff- 
ledin,  ac  mewn  bri  a  ffafr  jrn  y  gymydogaeth. 
Trm  eto  yn  ienanc,  jrmwelodd  yr  Arglwydd  yn 
ei  ras  a'i  chyflwr,  gan  dynu  ei  serchiadau  at 
Geidwad  enaid — aeth  at  saíon  gwtrionedd  i 
flhrfio  ei  syniadaa  crefyddol,  a  chwiliodd  am  y 
bobl,  jm  oi  ei  bam  hi,  oedd  yn  crefydda  agosaf 
i'r  gair  a'r  dystiolaeth.  Yr  oedd  eglwys  hen- 
«fol  Rhydwilym  wedi  Uedn  ei  gwraidd  trwy 
yr  ardal,  a'i  changenau  yn  torí  allan  ai*  y  llaw 
ddefaaa  ac  ar  yr  aswy.  Yr  oedd  acbos  cref- 
^ddol  newydd  gychwyn,  ac  eglwys  Fedyddied- 
ig  wedi  ei  ffhrfio  yn  Logyn,  ac  jrno  y  bwríodd 
ei  choelbren,  yr  ymwasgodd  at  y  dysgyblion — 
yno  y  bedyddiwyd  hi  ar  brofles  o'i  ffydd  yn 
Bfab  Dnw — jrno  y  derbyniwyd  hi  yn  aelod  eg- 
Iwysig,  ac  ymhyfrydai  yn  aml  i  edrych  yn  ol, 
ac  ymddyddan  am  le  ei  genedigaeth  newydd. 

Yn  y  flwyddyn  1829,  jrmunodd  mewn  príod- 
«s  ft  Tohn  John,  ac  wedi  byw  jm  garíadlawn 
am  ifynyddaa  yn  y  wlad  hon  a'r  fam-wlad, 
gadawyd  hi  yn  weddw  er's  blynjrddaa  bellach, 
eto  nid  yn  amddifad,  gan  fod  iddynt  bedwaf  o 
fdbion  ac  un  ferch,  y  rhai  sydd  oli  yn  fyw,  ac 
mewn  hiraeth  ar  ol  ea  hanwyl  fam. 

Daethant  i'r  wlad  hon  yn  y  flwyddjrn  1847, 
a  gwnaethant  gaitref  iddynt  ea  honain  yn 
Fieedom,  Sir  Cattaraagas.  Ymanodd  ein 
chwaer  â'r  eglwys  Fedyddìedig  yn  Fish  Lake, 
a  ba  yn  flyddiawn,  ac  ^m  buod  i  wneyd  ei 
rhan  gyda'r  achos  nea  i'r  dyddiaa  blin  ei  go* 
ddiweddyd  —  blynyddoedd  bywyd  ddechrea 
pwyso  yn  drwm  ami.  Wedi  ei  hymneilldaad 
i  drígfano  gyda  ei  mab  ieaengaf  i  CoalSetUe- 
munì,  o  herwydd  pellder  ffordd,  a  gwendid 
corphorol,  anaml  y  cyrchai  i>  moddion;  ond 
yr  oedd  yr  addewid  yu  cael  ei  chadw,  *<  Ni'th 
roddaf  di  i  fyny,  ac  ni'th  iwyr  adawaf  chwaith." 
D09  ba  farw  a'i  phwys  ar  ei  Hanwylyd. 

Yr  oedd  Birs.  Tohn  yn  feddianol  ar  synwyr 
oyf,  a  thymer  hawddgar ;  meddianai  ar  law- 
enydd  heb  ynfydrwydd,  a  sobrwydd  heb  brndd- 
der;  meddianai  hefyd  ar  egwyddoríon  didwyll, 
a  hollol  ymddiríedol— parchai  genadon  y  nef, 
a  chydymdeimlai  ft'r  gwan  a'r  tUwd.  Yr  oedd 
yn  feddianol  ar  y  rhinweddan  uchod,  y  rhai 
wedi  eo  gwrteitliio  â  dysgeìdiaeth,  a'a  pryd- 
fertha  â  grAs,  a'i  gwnaeth  yn  gymydoges  a 
berchid  yn  gyffredinol. 

Ond  hanodd  yn  yr  lesa,  yn  73  mlwydd  oed, 
a  chladdwyd  ei  rhan  farwol  yn  mynwent  Eb- 


eneser,  Méhefin  25ain,  y  brodyr  J  P.  Harris, 
ProTÌdence,  Pa.,  a'r  Parch.  Mr.  Cook  yn  gwei- 
nydda  rgweinidog  y  Ue  oddicartref).  Bydded 
i'r  Arglwydd  fod  yn  dyner  wrth  y  plant,  a 
gollasant  hm  mor  rinweddol,  gan  gofio  nad 
oes  yma  ddinas  barhaus. 

•<  Tua'r  bedd  o  hyd  'rwy'n  tyna, 
Rho  im'  arwydd  er  daioni.*' 

BUOAII.. 


NODION. 

-  — Mae  y  golofn  Aiphtaidd  wedi  cyrhaedd 
New  York  yn  ddiogel,  ac  i  gael  ei  gosod  i  fyny 
yn  Central  Park. 

— Mae  Llywodraeth  Hondaras  yn  cymeryd 
safle  ardderchog  yn  erbyn  honiadau  y  Pab  i 
lywodraethn  drosti.  Nid  oes  braidd  yr  un 
wlad  Babyddoi  arall  yn  yr  hon  yr  amlygir  y 
fath  ysbryd  o  annibyniaeth  ^m  nhrefniant 
materion  en  hunain. 

—  Yr  oedd  gorymdaith  o  gymdeithasan 
Pabyddol,  yn  rhifo  dros  2,000  o  bersonao,  ^m 
Montreal  ar  y  2çaìn  o  Mehefin,  yn  myned  o 
eglwys  Notre  Dame  i'r  eglwys  Jesaitaidd  ar 
Bieury  Street.  Yr  oedd  yr  arddangosiad  hwn 
yn  cael  ei  fwriada  fel  gwrth-dystiad  yn  erbyn 
gyriad  yr  Urdd  Jesoitaidd  allan  o  Ffrainc. 


DYDDANION. 


Cafodd  nifer  o  weinidogion,  diacon- 
iaidy  a  chenadon,  wahoddiad  i  dy  M r. 
John  W.  WiUiams,  Pwll-y-cyw,  Free- 
dom,  Sir  Cattaraugus,  ar  ddydd  Llun, 
dydd  diweddaf  yr  wyl  gymanfaol,  Me- 
heíin  20,  1880.  Ar  ol  ciniaw  da,  cyn- 
ygiodd  un  o'r  cwmpeini  fod  pob  un  yn 
ysgrifenu  ei  enw  a  llinell  neu  ddwy  o 
rywbeth  a  darawai  i'r  meddwl,  er  cof- 
io  am  y  tro.  Ar  unwaith  dyma  y  pap- 
yr  ger  bron,  a  dyma  y  brodyr  yn  de- 
chreu  ysgrifenu,  gan  f^med  yn  mlaen, 
pob  un  yn  ei  dro,  yn  ol  fel  y  teimlai 
yn  barod.  Dyma  gynwysiad  y  papyr. 
Dylai  y  darllenydd  ddal  sylw  mai 
mwynhad  diniwed  oedd  mewn  golwg, 
a  dymuniad  fod  yr  adeg  yn  cael  ei 
chofío  ar  ol  hyny  gan  y  teulu,  yn  gys- 
tal  a  chenym  ninau  ddyeithriaid. — 
Dyma  yr  ysgrifeniadau : 

I   Williams   a4  wraig    hynod — boed 
Diffuant  yn  bod.  [llwyddiant 

—  W.  Jf.  £vans., 


Digitized 


byGoogle 


i64 


Dyddamûtt. 


[Awst, 


Y  fi  sy'  ddyledosaf 

I  deulu  Pwll-y-cyw ; 
Bu'r  brodyr  yma  ar  ginio, 

Ond  yma'r  wyf  fi'n  byw. 

—B.  W.  Thomas^  Hyäe  Farh. 

[Yno  yr  oedd  efe  yn  Uetya.] 

Bendithion  mwynîon  lôr 
Fo'n  Uifo  fel  y  môr 

I'r  eglwys  hon ; 
Boed  iddynt  nefol  wledd 
Yr  ochr  hyn  i'r  bedd, 
A  chwrdd  yn  ngwlad  yr  hedd^ 

Yn  Salem  lon. 

—Deäa. 

I'r  eglwys  hon  dymunaf  Iwydd 
Am  ei  hymddygiad  hynaws, 

Llaw  Duw  fo  arnynt  tra  b'ont  byw, 
Nes  cyrhaedd  gwiw  baradwys , 
Ac  3rna  byddant  ddiogel, 
Uwchlaw  galluoedd  Belial, 

A  phob  hudoliaeth  is  y  nen 
O  fewn  y  Uen  yn  dawel. 
—Jos.  T.  /onest  Thamastaum,  O. 

O,  mor  siriol  ydym  yma, 
O,  mor  frawdol  a  di-sen, 

Bydded  hyn  i  ni  yn  emes 
O  fwynianau'r  nefoedd  wen. 
—Owen  Griffith. 

'R  wyf  yn  diolch  fy  mod  i'n  fyw, 
Ac  yn  iach  ar  dir  y  byw, 
I  gael  cwmni  mor  urddasol, 
Gyda'r  teulu  yn  Mhwll-y-cyw. 

— D.  H.  EvanSf  Freedom. 

Barddoni  nis  gallaf, 
Prydyddu  ni  threiaf, 
£r  hyny  dymunaf 
Lwydd  y  teulu  caredig, 
Hyn  o  galon  bur. 

—John  Sethjones. 

Dyma  ni  yn  Oattaraugus, 
Lle  sy'n  debyg  i  baradwys, 
Ond  rhaid  'madael  'mhen  ychydig, 
•R  hjrn  wna'r  meddwl  yn  anniddig. 
— Owen  F.  Farry. 

Fe  wel  y  darllenydd  mai  barddon- 
iaeth  ddifyfyr  yw  y  cwbl.  Mynai  y 
brawd  caredig  John  Seth  Jones  i  ni 
beidio  cyhoeddi  ei  farddoniaeth  ef  er 
pobpeth ;  ar  a  wyddom,  yr  oedd  pawb 
arall  yn  foddlawn  i'w  gynyrch  i  fyned 


Modd  bynag  pasiodd  y 
mw^rafrif  ar  y  pryd  am  iddynt  ym« 
ddangos  mewn  print.  Mae'r  cy£ui  i*w 
cymeryd  yn  ngolcuni  yr  adeg  a'r  am- 
gylchiadau. 

DULL  NEWYDD  O  BRIODI. 

Rhydd  y  newyddiaduron  hanes  am 
weinidog  ecceniric^  mewn  Talaeth  Or- 
Uewinol,  yn  priodi  pâr  ieuanc  yn  ddi- 
weddar,  ar  gän.  Dyma  rydd-gyfieith- 
iad  o  honi,  er  difyrwch,  os  nid  er  lies» 
y  darllenydd : 

GweinUU^. 
A  g)rm'ri  di  y  fenyw  hon, 

A'i  chadw  hi'n  ddiball, 
£i  chynal  a'i  chysuro  hi> 

Ueb  geisio  menyw  aradl  ? 

Efe. 
Mi  gym'raf  fi  y  fenyw  hon, 

Sy'n  sefyll  wrth  fy  ochor, 
Rhof  iddi  fwyd  a  dillad  clyd, 

Heb  geisio  gwraig  yn  rhagor. 

Gweinidog. 
Ai'n  wr  y  bachgen  ieuanc  hwn 

Yr  awrhon  chwithau  f^mwch^ 
Gan  ufiiddhau  i'w  eirchion  oU, 
A'i  garu  hyd  y  gellwch  ? 

Hi. 
Mor  bell  a  gallaf  caraf  ef, 

Gan  ufuddhau  i'w  eirchion, 
Ond  pan  am  círian  gofyn  wnaf^ 

Rhaid  iddo'u  rhoi  yn  union. 


Yn  awr  'r  y'ch  chwi  yn  wr  a  gwraig, 
A  dedwydd  fyddo'ch  dyddiau, 

Boed  eich  blynyddau  jv  un  rh^ 
A^r  dollars  ro'wch  i  minau. 

— Priodwr. 

TEULU    ADDA. 

Yr  oedd  gwr  dyeithr  wedi  troi  i  dy- 
ddyn  yn  Mon,  o'r  enw  "  Cae  Adda  ;" 
ac  mewn  cyfeiríad  at  yr  enw,  gofynai  i 
wr  y  ty,  "  Y  raae  yn  debyg  na  fii  yr 
hen  Adda  o  Eden  erioed  yn  byw  yma?'* 
"  Nîs  gwn  i,"  medd  yr  hen  dyddynwr 
ffraeth ;  "  ond  y  mae  ei  deuiu  ef  jrk 
byw  yma  yn  barhaus." 


Digitized 


byGoogle 


Y   WAWR. 


Cyp.  V.] 


SÍEDI,    1880. 


[Rhip.  6. 


lesn  Grist  yw  j  Deddfroddwr,  ac  efe  hefjrd  yw  y  Barnwr ;  ymostyngwn  ninau  iddo  yn  ei 
holl  osodiadan;  mae  ei  leferydd  yn  dadsain  mej^s  o  entrych  y  nefoedd,  *'  Rhoddwyd  i  Mi 
BOB  AWDURDOD  YN  Y  NKF  AC   AR  Y  DDAEAE."— -fi//i>  Evans,  D.  Z>.,  Cefn  Mawr, 


ANERCHIAD 

AR  Y   DDYLEDSWYDD  O  GEFNOGI   Y  FEIBL  GYMDEITHAS  ;   A   DRADDODWYD  YN  DDI- 
WEDDAR  YN  NGHAPEL  Y   BEDYDDWYR,   AR  CHATHAM  ST.,    PITTSBURGH,   PA. 


Gan  D.  Lloyd  Jonks,  Ysw. 


Ar  amgylchiad  fel  hwn  y  mae  nerth 
a  dylanwad  neillduol  yn  yr  hen  beniU 
a  ganwyd  mor  hwyliog  ganoedd  o 
weithiauy 

"  Dyma  Fcibl  anwyl  lesu,  &c." 

Ac  amlwg  i  bawb  yw  mai  dyledswydd 
pob  Cristion,  !e  pob  un  a  ^  ledaen- 
iad  a  gwasgarìad  y  da  a'r  pur,  yw  cefh- 
ogi  y  gymdeithas  hono,  gogonîant  yr 
hon  sydd  wedi  ein  dwyn  at  ein  gìlydd 
fel  brodyr  a  chwiorydd  o  wahanol  en- 
wadau  crefyddol  ar  yr  adeg  hon. 

I.  Dylem  ei  chefnogi  a*i  pharchu  am 
ei  bod  yn  gosod  ofewn  cyrhaedd  pawb  y 
lenyddiaeth  benafy  godidocaf  a  chyfoeth- 
acaf, 

Bu  amser  pan  yr  oedd  yn  annichon- 
adwy  i'r  tlawd  feddu  copi  o  Air  Duw. 
Yn  y  flwyddyn  1783  (llai  na  chan' 
mlynedd  yn  ol)  nid  oedd  ond  ychydig 
iawn  o  goplau  o'r  gyfrol  ysbrydoledig 
drwy  holl  Gymru ;  ac  nid  oes  neb  a 
amheua  nad  eisiau  mwy  o  gopiau  o'r 
Beibl  yn  Nghymru  a  gychwynodd  y 
Feibl  Gymdeithas.  Mewn  un  gym- 
ydogaeth  prynodd  deuddeg  o  bersonau 
un   Beibl  riiyngddynt ;    ac  un  hen  wr 


wrth  ganfod  ei  enw  ar  ddiwedd  y  gyf- 
res,  a  wylodd  yn  chwerw,  gan  ddweyd, 
"  0  !  ni  ddaw  i'm  rhan  i  cjm  pen  deu- 
ddeg  mis,  a  mwy  na  thebyg  y  byddaf 
mewn  byd  arall  erbyn  hyny."  Wrth 
ganfod  y  fath  newyn  aeth  Charles  o'r 
Bala  i  Lundain  er  argraffu  ar  feddyliau 
y  dynion  da  jrno  yr  angenrheidrwydd 
i  wasgar  yn  fwy  cyffredinol  trwy  Gym- 
ru  y  Beibl ;  a  dyna  yr  amser  y  cododd 
y  Parch.  Joseph  Hughes  ar  ei  draed  ac 
y  dywedodd,  "  Os  Beibl  i  Gymru, 
Beibl  i  bawb  o  bobl  y  byd."  Dyma 
ei  dechreuad;  nid  oedd  ar  y  cyntaf 
ond  fel  hedyn  mwstard  ;  yn  awr  y  mae 
wedi  tyfu  yn  bren  cadarn.  Ar  y  cynt- 
af,  nid  oedd  ond  maban  gwan  ;  erbyn 
hedd^n^  y  mae  yn  gawr  nerthoL  Ar  y 
cyntaf  nid  oedd  ond  ffrwd  fechai;!,  ond 
301  awr  y  mae  fel  y  cefnfor,  yn  golchi 
traeth  pob  gwlad.  Mae  wedi  derbyn 
cefnogaeth,  a  theil)mga  yn  awr^  nid 
yn  unig  fawl  ein  gwefusau,  ond  aur  ac 
arian  ein  llogellau,  canys  rhydd  i  bawb 
y  wybodaeth  oreu  a  chyfoethocaf.  Os 
yn  gyfarwydd  â'r  Beibl,  yr  ydym  yn 
gyfarwydd  â'r  hanesiaeth  gywiraf,  a'r 
bywgraíhaeth    mwyaf    anmhleidioi. — 


Digitized 


byGoogle 


i66 


Anerchiaä  o  Blaid  y  Feibl  Gymdeithas, 


[Medi, 


Gwyddom  eiriau  y  doethaf;  gwran- 
dawn  ar  y  caniadau  mwyaf  soniarus  ; 
darllenwn  y  farddoniaeth  fwyaf  coeth- 
edig,  yr  athroniaeth  fwyaf  dyfnddysg ; 
îe,  darllenwn  atebiad  gras  i  lef  y  coll- 
edig.  Ni  roddwn  i  fyny  y  Beibl  i  fodd- 
io  y  Pab,  neu  ei  dad  yr  ysbryd  drwg. 
Mae  y  wybodaeth  a  gawn  yn  hwn  mor 
amrywiol,  a  dylai  pob  gwybodaeth  ar- 
all  wasanaethu  fel  ffenestri  i  dderbyn  i 
mewn  oleuni  claer  a  phurwyn  y  Dat- 
guddiad  Dwyfol.  I'r  cyfreithiwr  rhydd 
Moses  y  gyfraith  buraf.  Vy  llong-ad- 
eiladydd  rhydd  Noah  y  model  cywiraf. 
I'r  architect  nid  oes  yr  un  adeilad  a  â  o 
flaen  y  deml  harddwych.  Nid  ydym 
yn  synu  at  hyn.  Pwy  roddodd  y 
gyfraith  ? — pwy  dynodd  gynllun  yr 
arch  ? — a  phwy  oedd  arch-adeiladydd 
y  deml  ? 

Mae  llyfr  y  gymdeìthas  sydd  wedi 
ein  galw  at  ein  gilydd  wedi  denu  sylw 
Lucian  feddylgar,  Hume  ddysgedig, 
Gibbon  ddoniol,  a  Yoltaire  ffraeth  ;  ac 
ni  feiddiodd  un  o'r  cewri  hyn,  er  maint 
eu  dysg  a'u  dawn,  eu  ffraethineb  a'u 
cyfrwysdra,  i  son  am  y  Beibl  fel  llyfr 
amddifad  o  ogoniant  llenyddol.  Mae 
ei  raniadau  mor  deg,  a'i  ddadblygiad 
yn  raddol,  ond  cynyddol.  Rhydd 
Genesis  ddechreuad  pethau;  llyfrau 
eraill  Moses,  y  cysgodion  o  Grist;  Job 
a  draetha  ddyfnder  hiraeth  y  galon  am 
Dduw  pan  mewn  f  rallod ;  yn  llyfrau 
Solomon  cawn  ddadblygiad  o  ogoniant 
meddyliol  o'r  radd  flaenaf;  arweinia 
Esaiah  ni  o  dywyllwch  y  caethiwed  i 
heulwen  rhyddid ;  sonia  Ezekiel  am 
ogoniant  y  deml  yn  y  dyfodol ;  gwel 
Haggai  y  deml  wedi  ei  goleuo  ;  sonia 
Malachi  am  godiad  Haul  y  Cyfiawnder; 
ac  yn  Mattbew  clywn  lais  loan  Fed- 
yddiwr  yn  dweyd,  "  Wele  Oen  Duw, 
yr  hwn  sydd  yn  tynu  ymaith  bechodau 
y  byd."  Dechreua  gyda  chreadigaeth  y 
materol,  a  therfyna  gyda  gogoniant  yr 
ysbrydol.  Mae  pob  bardd  wedi  dracht- 
io  o'i  ff'rydiau.  Tyner  ymaith  y  rhan- 
au  Beiblaidd  o  **  GoU  Gwynfa,*'  tyner 
allan  o  Shakspeare  y  gemau  duwinydd- 
ol  sydd  yn  ei  fritho,  a  chyll  "  CoU 
Gwynfa**  ei  nerth,  a  diosgir  gweithiau 
Shakspeare  o*u  prydferthwch.  Am 
farddoniaeth,  darilenwch  y  ddeugein- 


fed  benod  o  Esaiaii ;  am  uchel-ûinau 
dychymyg  sanctaidd,  darllenwch  Job ; 
os  am  y  rhamantus,  darllenwch  Ruth, 
Daniel,  ac  Ezekiel ;  ac  os  am  weled 
ymresymu,  trowch  du  dalenau  Epistol- 
au  Paul.  Os  am  wylo,  byddwch  yn 
nghwmni  Jeremiah ;  os  am  fod  weith- 
iau  ar  ben  Pisgah,  ac  weithiau  yn  y 
dyffryn  hardd,  teìthiwch  drwy  y  Salm- 
au,  lle  y  cewch  y  Ueddf  a'r  Uon  yn  eu 
gogoniant.  Yn  seryddiaeth  y  Beìbl, 
cawn  y  "  seren  foreu  eglur,"  a  **haul 
y  cyfiawnder;"  yn  ei  ddaeareg,  ceir 
**  craig  yr  oesoedd  ;'*  yn  ei  lysieuaeth 
edrychwn  ar  "  rosyn  Saron  a  lili  y  dy- 
íFrynoedd."  Pa  le  y  cewch  gymaint  o 
synwyr  cyíFredin  ag  yn  llyfr  y  Diarheb- 
ion  ?  Pa  le  y  mae  b^rwgrafiíiadau  fel 
eiddo  y  pedwar  Efengylwr  ?  Pa  le  y 
mae  y  fath  ddirgelion  ag  a  geir  yn  ll)rár 
y  Datguddiad  ?  Mae  yn  llyfr  i  bawb — 
i'r  angel  tàl,  a'r  plentyn  bychan  yn  yr 
)rsgol  Sul ;  i*r  athronydd  dyfnddysg  a'r 
hen  bererín  anllythyrenog.  Geiriau 
Webster  ar  ei  wely  angau  oeddent  eir- 
iau  Dafydd,  "  lë,  pe  rhodiwn  ar  hyd 
glyn  cysgod  angau  nid  ofnaf  niwed, 
canys  yx  wyt  ti  gyda  mi,  dy  wialen  a'th 
ffon  a'm  cysurant'' 

Hen  lyfr  bendigedig  ydyw  hwn  ;  ac 
amcan  mawr  y  Feibl  Gymdeithas  yw 
rhoddi  hwn  yn  nwylaw  pawb,  ar  ben 
pob  bryn,  ar  lawr  pob  bro,  ar  íwrdd 
pob  llong ;  Ye,  yr  amcan  yw  ei  roddi  i 
bawb  o  bobl  y  byd  yn  ddiwahaniaeth ; 
a  phan  y  ca  pawb  y  gyfrol  sanctaidd 
hon,  cânt  y  lenyddiaeth  gyfoethocaf,  y 
wybodaeth  orat,  a'r  meddyliau  dwyf- 
olaf. 

II.  Dylem  gefnogi  y  gymdeithas  hon 
am  ei  bod  yn  rhoddi  y  wyòodaeth  oreu 
yn  mhob  cyflwr  ofyttryd,  ie  y  tuybodaeth 
oreu  i  bawb  yn  eu  gwahanol  alwedig" 
aethau, 

O  bob  llyfr,  y  mwyaf  ymarferol  yw 
y  Beibl.  Am  ei  fod  mor  ddwyfol  y 
mae  mor  ddynol.  Ynddo  y  ceir  cyf- 
àrwyddiadau  pa  fodd  i  ^onladd  brwydr 
bywyd;  pa  fodd  i  wneuthur  y  goreu 
o*n  talentau ;  pa  fodd  i  Iwyddo  yn  ein 
hamrywiol  gylchoedd  mewn  bywyd. 
Dysga  i  ddyn  ei  holl  ddyledswyddau  ; 
a  dylai  fod  yn  mhob  ystôr,  yn  mhob 
swyddfa,    yn   mhob   banc,    yn    mhob 


Digitized 


byGoogle 


f3&>0 


Anerchiad  o  Blaid y  Feibl  Gytnäeithas. 


167 


maelfa  yn  Pittsburgh,  ochr  yn  ochr  a'r 
Directary.  Dyina  wlad  y  Beibl  oddiar 
pan  y  glaniodd  y  Tadau  Pererinol  ar 
•Graig  Plymouth.  Ar  ein  darnau  pum* 
cent,  îe,  ac  o  gylch  ein  haner  doleri,  y 
cawn  y  geiriau  hyn,  "  In  God  we 
irust,*'  (Yn  Nuw  yr  ydym  yn  ymddir- 
ied.)  Efallai  fod  hyn  yn  cynwys  ych- 
ydig  o  ragrith.  Mae  Gyfansoddiad 
ein  gwlad  wedi  ei  adeiladu  amo,  er  nad 
yw  y  gair  Duw  ynddo.  Galwed  ein 
gelynion  y  Beibl  yn  fììloreg,  y  mae  y 
ffiloreg  yma  wedi  gwneuthur  mwy  o  les 
i  ddynolryw  na  hoU  oleuadau  y  byd 
gyda'u  gilydd.  Galwent  ef  yn  gel- 
wydd,  y  mae  y  celwydd  hwn  wedi 
,gwneuthur  mwy  er  arwain  yr  ieuainc  at 
rìnwedd,  purdeb,  a  gonestrwydd,  naV 
un  llyfr  arall.  Pa  lyfr  i'r  masnach- 
<ldyn,  i'r  swyddog,  i'r  tlawd,  i'r  cy- 
foethog,  i'r  athraw,  i'r  dyn  ieuanc,  yn 
debyg  i  lyfr  y  Diarhebion  ?  Dyma  Iyfr 
y  gegin  a  Uyfr  y  parlwr,  Ilyfr  y  labr- 
wr  a  Uyfr  y  meistr,  Uyfr  y  tad  a  llyfr  y 
plant,  llyfr  y  ddinas  a  Ilyfr  y  pentref, 
Uyfr  y  brenin  a  Uyfr  y  deiliad,  llyfr  y 
rhoddwr  a  Ilyfr  y  benthyciwr,  llyfr  y 
mìlwr  a  Ilyfr  y  morwr.  Rhydd  gyfar- 
-wyddiadau  parth  mesuriad  helaeth  a 
phwysau  cywir,  tafod  lonydd  a  chalon 
heddychol ;  rhydd  y  wialen  yn  drom 
ar  gefn  y  clebrwr  a*r  glebres,  a  dengys 
y  f^l  a'r  ynfyd  yn  eu  Uun  a'u  Uiw  pri- 
odol.  Dywed  wrth  y  meddwyn  ei 
dynged,  a'r  godinebwr  ei  ddiwedd,  a 
llefara  yn  nghlustiau  y  sobr  a'r  diwyd 
am  ogoniant  a  gwobr.  Os  oes  gwr  ieu- 
anc  yn  awyddus  i  wybod  pa  fath  wraig 
yw  yr  oreu,  darllened  Diar.  xxxi. 

Pan  y  gofynodd  y  Tywysog  Affric- 
anaidd  i  Yictoria,  *'Beth  yw  mawredd 
Prydain  Fawr?'*  cydiodd  y  frenines 
)m  y  Beibl,  a  dywedodd,  "  Dyma  og- 
oniant  Prydain  Fawr."  Rhaid  yw  i'r 
hwn  a  gâr  y  Beibl  Iwyddo  yn  mha 
gylch  bynag  y  Uafuria.  O  I  gymdeith- 
as  hawddgar,  tyred  yn  y  blaen,  a  gwas- 
gar  ar  y  dde  ac  ar  yr  aswy  dy  fendith- 
ion  anmhrìsiadwy. 

III.  Dylem  gefnogi  y  Gymdeithas 
Feiblaidd  am  y  rhydd  i  bawb  yr  unig 
iyfr  syddyn  arwain  trwy  y  bywyd  hwn 
ifywyd  uwch  a  gwelL 

Dyma  yr  unig  Iyfr  a  etyb  y  cwestiwn 


mwyaf,  *'Pa  fodd  y  cyfìawnheir  dyn 
gyda  Duw?"  Ateba  ein  gwyddonwyr 
gwestiynau  pwysig  a  dyrys ;  methant 
ateb  Ilawer ;  ond  gallwn  fforddio  i  f^m- 
ed  yn  y  blaen  heb  atebion  oddiwrth- 
ynt  hwy ;  ond  am  gwestiynau  y  galon, 
am  ofyniadau  y  gydwybod,  rhaid  cael 
atebiad.  O  ba  le  y  daw  ?  *'  Y  nefoedd 
sydd  yn  datgan  gogoniant  Duw,"  ond 
nid  yw  y  nefoedd  yn  ateb  cri  yr  enaid 
coUedig;  '^a'r  ffurfafen  sydd  yn  myn- 
egi  gwaith  ei  dd wylaw  ef,* '  ond  nid  yw 
y  ffurfefen  yn  alluog  i  dawelu  ystorm  y 
gydwybod  trwy  ateb  y  cwestiwn  mawr; 
ond  trown  ein  golwg  oddiwrth  yr  haul, 
y  Iloer  a'r  ser,  y  graig,  y  mynydd,  a'r 
môr,  a  gwrandawn  ar  y  Beibl  anwyl 
yma.  **FelIy  y  carodd  Duw  y  byd," 
&c.  Arweinia  Gair  Duw  ni  yn  yr  anial. 
Dyma'r  golofn  niwl  y  dydd ;  dyma'r 
golofn  dân  y  nos.  Miloedd  lawer  a 
deithiasant  yn  y  blaen  tua*r  Ganaan 
draw  yn  ei  oleuni  purwyn.  Miloedd 
eto  a  rodiant  yn  ei  lewyrch  ef.  I'r 
morwr,  dyma  y  goleudy,  a  theifl  ei  ol- 
euni  yn  mhell  ar  y  môr  tymestlog.  I'r 
milwr,  dyma  gleddyf  yr  Ysbryd,  yr 
hwn  sydd  yn  Uymach  nag  un  cleddyf 
dau-finiog.  I'r  teithiwr,  dyma  lusem 
a  oleua  yn  barhaus.  Trigolion  Ynys- 
oedd  Môr  y  Dê  a  lawenychant  yn  ei 
oleuni.  Gwŷr  Madagascar  aymorfol- 
eddant  yn  ei  wên.  Preswylwyr  yr  In- 
dia  draw  a  ddyrchafant  eu  llef  o  ddi- 
olchgarwch  am  y  fath  arweinydd  an- 
ffaeledig.  Miloedd  China  a  ganant  o'r 
galon  am  y  fath  rodd  anmhrisiadwy ;  a 
daw  yr  amser  i  ben  pan  y  bydd  goleuni 
y  Beibl  yn  llewyrchu  "  o  fôr  hyd  fôr,  ac 
o'r  afon  hyd  derfynau  eithaf  y  ddaear." 
Pwy  na  ddywed,  ynte,  o  eigion  ei 
galon, 

I'r  Feibl  Gymdeithas  rho'wn  foliant  a  bri, 
Mae'n  deilwng  o*n  diolch  a'n  clod ; 

Gwaith  enwog,  godidog  a  grasol,  wnaeth  hi, 
Rhagorach  na  dim  is  y  rhod. 

Goleuni  y  Beibi  a  wasgar  ar  led, 
Ffordd  bywyd  a  ddengys  i'r  gwan, 

OM  bynod  lafurwaith,  bni'  gynauaf  a  f6d, 
£i  baner  a  ddyrcha  i'r  Uui. 

Gwna  Affric  yn  l&n  fel  yr  eira  ar  fryn, 
Rhydd  iyddid  i'r  caeth  yn  mhob  man, 

Cofleidia  mewn  cariad  y  da  fel  y  gwyn, 
A  nertha  yr  eiddil  a'r  gwan. 


Digitized 


byGoogle 


i68 


B,  H.  Evans  a  Chymundeb. 


[Medi, 


TrwyV  Feîbl  Gymdeithas  ofergoeledd  a  fiy, 

Gan  dduwiaeth  ddiflana  o*r  tir, 
Sancteiddrwydd  deymasa  mewn  mawredd  a  bri 

A'r  ddaear  goronir  ft,*r  gwir. 


R.  H.  EYANS  A  CHYHUNDEB. 

Erthygl   VII , 

D.ywed  Mr.  Evans,  **  Fod  yn  rhaid 
i'r  Bedyddwyr  ganiatau  fod  ei  syniadau 
ef  a*i  frodyr  am  natur  ac  arwyddocad  yr 
ordinhad  o  fedydd  yn  gywir ;  fod  y 
cnewullyn  ganddynt;  a  bod  yr  hoU 
swn  a  geidw  y  Bedyddwyr  yn  unig  yn 
nghylcl  y  plisgyn."  Gyda  llawer  mwy 
o  gysondeb  y  gall  y  Pab  o  Rufain  ddy- 
weyd  wrth  Brotestaniaid  y  rhaid  idd- 
ynt  ganiatau  fod  ei  syniadau  am  natur 
ac  arwyddocad  y  swper  yn  gywir,  a  bod 
eu  hoU  swn  yn  nghylch  y  plisgyn,  neu 
y  ffurf  allanol  o'i  gadw.  Mae  Duw 
wedi  dangos  mewn  gwahanol  oesoedd 
ei  fod  mor  eiddigeddus  dros  ufudd-dod 
cywir  yn  nghyflawniad  allanol  ei  or- 
chymynion  pendant,  ag  ydyw  yn  nghy- 
wirdeb  y  syniadau  am  natur  ac  arwydd- 
ocad  y  gorchymynion  hyny.  Os  yw 
syniadau  Mr.  £.  yn  gywir  am  natur  ac 
arwyddocad  bedydd,  mae  ei  iaith  ef  am 
fedydd  yn  ddirmygus,  a'i  dduU  o'i  gyf- 
lawnu  yn  hoUol  anghywir,  ac  anmhri- 
odol  i  osod  allan  yr  hyn  y  cyfaddefìr 
gan  daenellwyr  ei  fod  wedi  ei  fwriadu 
i'w  osod  allan.  Pa  beth  gan  hyny 
mae  bedydd  yn  arwyddocau  a'i  osod 
allan  ?  Ni  atebaf  y  gof)miad  fy  hun,  ac 
ni  chaiff  y  Bedyddwyr  ei  ateb,  am  y 
rhai  y  raae  Mr.  E.  yn  coleddu  medd- 
yliau  mor  ddirmygus ;  ondr^caiff  Taen 
ellwyr  dysgedicaf  a  phenaf  y  byd,  ỳ 
rhai  a  berthynant  i'r  gwahanol  enwad- 
au  crefyddol,  ateb  y  gofyniad,  Pa  beth 
mae  bedydd  yn  ei  arwyddocau  a*i  osod 
allan  ? 

Dr.  Maclcnight :  **  Yn  y  bedydd  mae 
y  bedyddiedig  yn  cael  ei  gladdu  dan 
ddwfr,  fel  un  yn  cael  ei  roddi  i  farwol- 
aeth  gyda  Christ  am  bechod,  fel  y 
byddo  iddo  fod  yn  llwyr  argyhoedd- 
iadol  o  ddrygedd  pechod,  a  chael  ei 
gynhyrfu  i'w  gasáu  fel  y  drwg  penaf. 
Ymostyngodd  Crist  i  gael  ei  fedyddio ; 
hyny  yw,  i  gael  ei    gladdu   dan   ddwfr 


gan  loan,  ac  i  gael  ei  godi  o  hono  dra- 
chefn,  fel  arwyddlun  o'i  farwolaeth  a'i 
adgyfodiad  dyfodol.  Yn  yr  un  modd 
mae  bedydd  credinwyr  yn  arwyddlun 
o'u  marwolaeth,  eu  claddedigaeth  a'u 
hadgyfodiad."     (Gwel  ar  Rhuf.  6:4.) 

Yn  awr,  Mr.  E.,  yr  ydym  ni  yn  cyd- 
uno  a'r  Dr.  dysgedig  uchod  i'r  dim. 
A  ydych  chwi  yn  cyduno  ag  ef  ? — a  yd- 
yw  eich  dyferynau  chwi  yn  arwyddocau 
y  pethau  mawrion  uchod  ?  (>s  ydyw, 
dangoswch  pa  fodd  y  mae  yn  ei  dangos 
allan  ;  os  nad  yw,  cyfaddefwch  nad 
bedydd  fel  yr  eiddoch  chwi  y  mae  Paul 
yn  son  am  dano  yn  Rhuf.  vi. 

Archesgob  TiUotson  :  "  Gynt  yr 
oedd  y  rhai  oedd  yn  cael  eu  bedyddio 
yn  cael  eu  trochi  a'u  claddu  yn  y  dwfr, 
i  ddangos  eu  marwolaeth  i  bechod,  ac 
wedi  hyny  cyfodent  i  fyny  o'r  dwfr  ì 
arwyddo  eu  mynediad  i  mewn  i  fywyd 
newydd  ;  ac  at  yr  arferiad  hwnw  y  cyf- 
eiria  yr  apostol  yn  Rhuf.  6:4."  A 
ydyw  eich  babanod  chwi,  Mr.  E.,  wedî 
proffesu  eu  bod  yn  marw  i  bechod? 
ac  a  ydych  chwi  yn  eu  trochi  yn  y  dwfr 
i  arwyddo  y  farwolaeth  hono? — a  yd- 
ych  chwi  yn  dweyd  wrth  eich  gwran- 
dawyr  pan  yn  taenellu  ar  faban,  fod 
bedydd  yn  arwyddo  marwolaeth  i  bech- 
od  ? — a  ydych  chwi  yn  claddu  y  bed- 
yddiedig  i  arddangos  y  farwolaeth 
hono  ?  Os  nad  ydych,  nid  ydym  ni 
yn  ystyried  ein  hunain  yn  rhwym  o 
gredu  fod  eich  syniadau  yn  gywir  am 
natur  ac  arwyddocad  bedydd. 

Conybeare  a  Howson  ddywedant, 
**Bedydd  ydoedd  drochiad  ;  yr  oedd 
y  dychweledig  yn  cael  ei  suddo  dan 
wyneb  y  dwfr,  i  arwyddo  ei  gladdiad  i 
bechod,  ac  wedi  hyny  ei  gyfodiad  o'r 
claddiad  mynydawl  hwnw,  i  arddangos 
ei  adgyfodiad  i  fywyd  newydd."  Ero, 
ar  Rhuf.  6  :  4,  dywedant,  **Nis  gellir 
deall  y  geiriau  hyn  heb  gadw  mewn 
cof  mai  trochiad  oedd  bedydd  ar  y 
cyntaf. 

Dr.  Hammond  ar  Rhuf.  6:4:  *'Y 
mae  yn  beth  ag  y  mae  pob  Cristion  yn 
ei  wybod,  fod  y  trochiad  yn  y  bedydd 
yn  cyfeirio  at  farwolaeth  Crist  ;  y  niae 
rhoddi  y  person  yn  y  dwfr  yn  gosod 
allan  ac  yn  tystiolaethu  marwolaeth  a 
chladdedigaeth  Crist.*'     Os  nad  ydyw 


Digitized 


byGoogle 


i38o.] 


R.  H,  Evans  a  Chymundeb, 


169 


Mr.  E.  yn  gwybod  fod  y  trochiad  yn  y 
bedydd  yn  cyfeirio  at  farwolaeth  Crist, 
nid  yw,  yn  ol  Dr.  Hammond,  yn 
Gristion. 

Esgob  Hoadley :  "  Pe  buasai  bed- 
ydd  yn  cael  ei  weinyddu  y  pryd  hwnw 
fel  mae  yn  awr  gyda  ni,  ni  chawsem 
byth  gymaint  a  chlywed  y  fath  ffurf  o 
ymadrodd  a  "marw  a  chodi"  yn  yr 
ordinhad  hon." 

Martin  Luther  :  *'  Mae  bedydd  yn 
arwyddo  marwolaeth  ac  adgyfodiad. 
Yn  cael  fy  nghymell  gan  y  rheswm 
hwn,  ewyllysiwn  ar  i*r  rhai  sydd  i  gael 
€u  bedyddio,  i  gael  eu  Uwyr  drochi  yn 
y  dwfr,  yn  ol  meddwl  y  gair  a  chyn- 
wys  yr  arwyddocad." 

Richard  Baxter :  "  Cyfaddefir  gen- 
ym  yn  gyfFredinol,  am  yr  ail-fedydd- 
wyr,  fel  y  tystia  ein  hesbonwyr,  fod  y 
bedyddiedig,  yn  amser  yr  apostolion, 
yn  cael  eu  soddi  dros  eu  penau  yn  y 
dwfr,  a  bod  hyn  yn  arwyddocau  eu  pro- 
ffes  a*u  crediniaeth  yn  nghladdedigaeth 
ac  adgyfodiad  Crist,  ac  â'u  hymwrth- 
odiad  personol  â'r  byd  a'r  cnawd,  neu 
eu  marw  i  bechod  a'u  claddu  i  Grist, 
neu  gyfodi  drachefn  i  fywyd  newydd, 
eu  claddu  a'u  cyfodi  drachefn  gyda 
Christ,  fel  y  mae'r  apostol  yn  cyfeirio 
yn  y  testyn  a  nodwyd." 

Esgob  Smith  :  "  Claddu  yn  y  bed- 
ydd."  "  Mae  pawb  yn  cyduno  i  roddi 
y  ffaith  fel  ei  sicrhawyd  ar  y  cyntaf,  yr 
hon  sydd  lawer  yn  fwy  cyson  a'r  Ys- 
^)rthyr  nag  y  gall  un  ddysgeidiaeth, 
íhearyy  wrthwynebol  fod.  Os  oes  un- 
rhyw  arferiad  perthynol  i'r  eglw)rsi 
cjmtefig  yn  cael  ei  ddysgu  yn  eglur, 
trochiad  yw  hwnw." 

Parch.  Thomas  Charles,  o'r  Bala, 
gyda  Uuaws,  a  rydd  i  ni  arwyddocad 
bedydd.  "  Mae  bedydd  yn  gosod  all- 
an  ddyoddefíadau,  claddedigaeth  ac 
adgyfodiad  Grist.  Mae  soddiad  corph 
y  bedyddiedig  yn  y  dwfr,  neu  ei  daen- 
elliad  â  dwfr,  yn  arwyddo  ei  ddyoddef- 
iadau,  ei  arosiad  dan  y  dwfr  a  arwydda 
ei  arosiad  yn  y  bedd,  a'i  gyfodiad  o'r 
dwfr  yn  arwyddo  adgyfodiad  Crist." 
"Mewn  man  arall  dywed,  "  Mae  bed- 
ydd  yn  gosod  allan  adgyfodiad  ỳ  corph 
i  fywyd  o  ogoniant,  yn  gystal  ag  ad- 
gyfodiad    yr  enaid  i   fywyd  grasol  a 


sanctaidd.'*     Gwel   Gharles'  ar  y  gair 
* '  Bedydd. '  *     Dymunaf  alw  sylw  y  dar- 
llenydd  at  y  frawddeg,  "  neu  ei  daen- 
ellu  â  dwfr,"  sydd  yn  y  dyfyniad  uch- 
od.     Gofynaf,  Os  taenellu    â  dwfr  a 
wneir,    pa  le  y  ceir  darluniad  o  ddy- 
oddefìadau  Crist,  o'r  aros  yn  y  bedd, 
ac  o'r  cyfodi  o'r  bedd  ?    Gan  fod  Mr. 
Charles  yn  dweyd  fod  bedydd  yn  ar- 
wyddocau  y  pethau  pwysig  uchod,  ac 
wedi  enwi  y  taenelliad  gyda'r  soddiad 
yn  y  bedydd  fel  yn  eu  harwyddocau  a*u 
gosod  allan,  carwn  i  Mr.  Evans  (gaa 
fod  Mr.  Charles  yn  ei  fedd)  ddangos 
pa  fodd  mae  taeneliiad   ar  y  talcen  yn 
dangos  dyoddefìadau  Crist,  ei  gladda 
a'i  gyfodi   o'r  bedd  ?     Os  na  all  ein 
cyfaiU  ddangos  i  ni   fod   taenelliad  yn 
gosod  y  pethau  hyn  allan,  rhaid  naill 
ai  na  osododd  Crist  mo'r  taenelliad  yn 
ei  eglw)rs,  neu  ynte  iddo  osod  darlun- 
iad   hollol  anmhriodol  o  hono  ei  hun 
yn  ei  eglwys.     Oredu  yr  olaf  nis  gall- 
wn  ,  gan  hyny  ni  gredwn  yn  bender- 
fynol  y  blaenaf.     Gan  fod  y  Beibl  yn 
ein  dysgu,  gyda'r  holl  enwogion  a  en- 
wais,  gydag  ugeiniau  a  allwn  ychwan- 
egu  atynt,  oll  gyda  eu  gilydd  yn  tystio 
fod  bedydd  yn  gosod  SLllan  neu  yn  ar- 
wyddocau  dyoddefiadau,  claddu  a  chyf- 
odi  Crist ;  hefyd  farwolaeth  y  credad- 
yxí  i  bechod,  ei  gladdu  301   y  bedydd  i 
arwyddo  y  farwolaeth  hono,  a'i  gyfodi 
yn  y  bedydd,  i  fyw  buchedd  newydd  ; 
wrth  feddwl  am  y  priodoldeb  sydd  yn 
y  soddiad  a'r  dadsuddo  yn  y  bedydd  i 
osod  allan   yr  holl   bethau  a  nodwyd, 
a'r  anmhriodoldeb  sydd  yn  y  taenell- 
iad  i  osod  allan  ddim  perthynol  i  Grist 
na  phechadur,    oni    allwn    ddyweyd, 
gyda  Luther,  Rosenmuller,  Dr.  Bloom- 
field,   Kope   a  lluaws  eraill,  "  fod  jta 
ofìdus  tod  y  trochiad  wedi  cael  ei  new- 
id  i  daenelliad,"  a  thrwy  hyny  ddis- 
trywio   y  darlun  prydferth   a    roddes 
lesu  yn  ei  eglwys  o  hono  ei  hun.     Bu- 
asai  yn  beth  rhyfedd  ac  annaturiol  i 
Grist  osod  darlun  yn  ei  eglwys  o'i  farw, 
heb  osod  hefyd  ddarlun   o'i  gladdu  a'i 
godi  o'r  bedd,  gan  fod  hyny  mor  bwys- 
ig  a'r  marw.     Mae   y  Pab  o  Rufain 
wedi   dinystrio  y  darlun  o  Grist  yn  y 
swper  a'r  bedydd.      Y  mae  ganddynt 
ddarlun  o  Grist  yn  marw,  mewn  pic- 


Digitized 


byGoogle 


170 


J?.  H.  Evans  a  Chymundeb,\ 


[Hedv 


tures  o'u  gwaith  eu  hunain  ar  barwyd- 
ydd  eu  haddoìdai.  Mae  gan  y  taenell- 
wyr  ddarlun  o  Grist  yn  marw,  ond  nid 
oes  ganddynt  un  darlun  o'i  gladdu  na'i 
gyfodi.  Maent  wedi  gwrthod  y  cyf- 
newîdiad  wnawd  gan  y  Pab  yn  y  swp- 
cr,  ond  maent  yn  parhau  i  arfer  y  cyf- 
newidiad  a  wnaed  ganddo  yn  y  bed- 
ydd.  Dyma  y  cysegr-yspeiliad  mwyaf 
digywilydd  a  wnawd  erioed,  yw  hwn  ; 
nid  oedd  dwyn  yr  aur  o*r  deml  yn  Je- 
nisalem  ond  dibwys  mewn  cydmariaeth 
i  droi  y  trochiad  allan  o'r  eglwys,  a 
chymeryd  i  mewn  y  laenelliad  yn  ei  le. 

Maddeued  y  darllenydd  i  mi  am  fod 
fy  ysgrif  wedi  myned  y  tro  hwn  ar  y 
bedydd  yn  hytrach  na'r  cymundeb  ;  yv 
achos  o  hyny  yw,  fod  Mr.  Evans  yn 
dweyd  y  "  rhaid  i  ni  gredu  fod  eu  syn- 
iadau  hwy  am  natur  ac  arwyddocad 
bedydd  yn  gy wir."  Ni  gredwn  fod  eu 
syniadau  yn  gywir  am  natur  ac  arwydd- 
ocad  bedydd  mor  gynted  ag  y  gwelwn 
ef  yn  ymarfer  bedydd  sydd  a  chymwys- 
der  ynddo  i  osod  allan  y  pethau  y  bwr- 
iadwyd  bedydd  i'w  gosod  allan,  ac  nid 
dim  cynt,  er  ei  fod  )m  dyweyd  y  rhaìd 
i  ni  wneyd  hyny  yn  awr. 

Dichon  fod  llawer  o  ddarllenwyr  fy 
ysgrifau  yn  barnu  yn  rhyfedd  o  her- 
wydd  fy  mod  yn  dwyn  yn  mlaen  gy- 
roaint  o  dystiolaethau  enwogion  dysg- 
edig  o'r  gwahanol  enwadau  taenell- 
yddol.  Mae  genyf  ddau  reswm  dros 
wneyd  hyny ;  y  cyntaf  yw,  Am  y  tyb- 
iwyf  fod  gan  y  Corph  o  Fethodistiaid 
feddwl  isel  iawn  am  y  Bedyddwyr  fel 
enwad,  ar  ol  darllen  yn  y  Cyfaill  ys- 
grifau  Dr.  Roberts  ar  fedydd,  gyda 
rhai  R.  H.  Evans  ar  gymundeb,  ac 
heb  weled  un  math  o  amddiíTyniad  o 
honynt  eu  hunain,  o  herwydd  íod  y 
Dr.  yn  gwrthod  cyfle  iddynt  amddi- 
fíyn  eu  hunain.  Yr  ail  reswm  ydyw, 
Àjn  fy  mod  yn  barnu  fod  cyfaddefìad 
gwrthwynebwr,  y  prawf  cryfaf  yn  mhob 
llys,  a  ellir  ei  gael.  *'  Mae  y  dyst- 
iolaeth  hon,"  meddai  Daille,  ''  o'u 
heiddynt  hwy,  yn  werth  mil  o  rai  er- 
aìll,  gan  ei  bod  yn  dyfod  oddiwrth 
rai  y  barnwyf  yn  sicr  y  buasai  yn  well 
ganddynt  lefaru  yn  wahanol."  *'  Mae 
addefìadau  oddiwrth  ddynion  nodedig 
o  blith  taenellwyr  yn  ddeugain  gwaith 


mwy  cadam  na  phe  buasai'r  un  rhai  yn 
cael  eu  dwyn  gan  y  rhai  y  mae  gan- 
ddynt  ragfarn  yneuherbyn." — D,  An-' 
ners.  "  Pa  beth  sydd  yn  brawf  llawn- 
ach  na'r  hwn  a  gyfyd  oddiwrth  gjrfadd- 
efìad  gwrthwynebydd  ? — Friesify.  Pan 
yr  o^d  Paul  yn  dadleu  â'r  cenedl- 
oedd,  yr  oedd  yn  codi  ei  brawfiadau 
o  blith  eu  hysgrifenwyr  a'u  beirdd  hwy 
eu  hunain.  Mr.  Trefis,  yn  ei  lythyraa 
at  Gibbon,  a  ddywed,  pan  yn  cyfeiria 
at  ffaith  neillduol,  ''  Mae  wedi  ei  phrofi 
gan  y  dystiolaeth  oreu  sydd  yn  bosibl, 
sef  tystiolaeth  gwrthwynebwr." 

Gobeithiwyf  y  bydd  y  rhesymau  uch- 
od  yn  foddhaol  gan  ddarllenwyr  fy  ys- 
grifau,  am  fy  mod  yn  gadael  i  ddynion 
eraill  lefaru,  ac  nid  fy  hunan  yn  unig  ; 
oblegid  pa  beth  yw  ysgrifau  tipyn  o  Of 
o  Lansannan,  i  ddyfod  yn  erbyn  Doc- 
toriaid  America?  Ond  pwy  a  feiddia 
edrych  yn  isel  ar  y  tystion,  y  rhai  yr 
wyf  yn  eu  galw  yn  mlaen  i  gadarnhau 
fy  materion  ? 

Dywed  Mr.  E.,  "Fod  y  Bedyddwyr 
yn  gwneyd  eu  hunain  yn  atgas  yn  ngol- 
wg  enwadau  eraill"  Dichon  fod  Mr. 
E.  yn  barnu  teimladau  eraiil  wrth  ei 
deimlad  ei  hun,  ond  d^n^edaf  nad  yw 
y  Bcdyddwyr  yn  gyfrifol  am  ddylan- 
wad  eu  hegwyddorion,  ond  am  eu  cy- 
wirdeb.  Yr  oedd  crefydd  yr  luddew- 
on  yn  eu  gwneyd  yn  atgas  yn  nghyfrif 
braidd  bawb  arall,  ond  nid  oedd  yr 
luddewon  yn  gyfrifol  am  hyny,  tra  yr 
oedd  eu  crefydd  o  Dduw.  Dywed 
Swift,  ''  Mai  nid  mewn  ymranu  oddi- 
wrth  eraill  mae  y  drwg,  ond  mewn  ym- 
ranu  oddiwrth  y  gwirionedd."  Ar  yr 
un  pryd,  mae  meddwl  am  Iwyddiant 
rhyfeddol  y  Bedyddwyr  Gaeth  (fel  eu 
geiwir),  a  chynydd  mor  arafaidd  y 
Rhydd-Gymunwyr,  yiì  peri  i  mi  amheu 
tystiolaeth  Mr.  £.  yn  hyn,  fel  pethaa 
eraiU.  Ffeithiau  sydd  yn  hawlio  cred- 
iniaeth.  W.  Jones. 


— Os  myni  fod  yn  ddoeth^  darllen  a 
myfyria ;  os  myni  fod  yn  dda^  gwylia 
a  gweddia ;  os  myni  fod  yn  ddefnydd- 
iûlf  cynllunia  a  gweìthia ;  os  myni  fod 
yn  ddedwyddy  una  yr  holl  bethau  hyn 
yn  nghyd. 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Seren  Gamer, 


171 


Y  GADAIR  SIGLO. 


[buddugol.] 

Ha  !  llaẁ  anwyl  serch  fu'n  llunio — i*w 
T  gu  gadair  siglo ;        [gwaith, 
A  brwd  aidd  ei  ysbryd  o 
A*i  dilyn  Ue  y  delo. 

Ynddi'r  maban  pan   mewn  poenau — a 
Fcl  yn  nef  pleserau  ;  [fydd 

Ac  arni  cwsg  geir  yn  cau 
Ar  hynt  ei  wyl  amrantau. 

Yn  hon  y  fam  yn  fwyn  a  fydd — yn  gwau 
Suo-gerdd  ddieilfydd ; 
Dros  oes  dyma'r  gadair  sydd 
Yn  ben  ei  hoíFder  beunydd. 

Ieuan  Dwyfach. 


SERER  GOHER. 


GAN  Y  PARCH.  FRED.  EYANS,  D.  D.  (EDNYFBD). 

Mae  swyn  yn  yr  enw.  Mae  nerth  yn 
yr  enw ;  canys  dyga  ger  em  bron  fedd- 
yliau  cyfoethog,  awgrymiadau  doeth,  a 
phrofion  diymwad  o  allu  dynol  a  ben- 
dith  ddwyfol.  Pwy  a  all  graffu  ar  yr 
enw  heb  feddwl  am  Gomer  hynod  ei 
serth,  ac  am  gewrí  eraiil,  y  rhai  oedd- 
ynt  ddynion  o  fri  ac  o  anrhydedd.  Er 
i'r  Seren  fachlud,  ni  phallodd  ei  gol- 
euni ;  mae  ei  dylanwad  nerthol  yn  gan- 
fyddadwy  heddyw.  Y  fath  oedd  ei 
dysgleirdeby  fel  yr  ymgili  dd  tywyll- 
wch  anwybodaeth  a  chaddug  ofergoel- 
edd  o'r  tir.  Yr  oedd  gan  gyhoeddiad 
misol  Gomer  ran  bwysig  yn  áfurfìad  cy- 
meriad  Ilenyddiaeth  y  Cymry  ar  yr  ad- 
eg  hono.  Yn  y  rhifynau  cyntaf  cawn 
ysgrífau  galluog  ar  amrywiol  destynau 
gan  amrywiol  ysgrifenwyr,  a'r  rhai 
hyny  o'r  radd  ílaenaf.  Creodd  y  cy- 
hoeddiad  hwn  chwaeth  )m  hil  Gomer 
at  ddysg,  a  diwygiodd  dysg  eu  moes. 
Bu  farw  y  cylchgrawn,  ond  nid  ei  eg- 
wyddorion,  a  da  genym  fod  ei  enw 
wedi  ei  adgyfodi  gan  frodyr  da  yn 
Nghymru.  Nid  mewn  enw  yn  unig  y 
mae  yn  byw,  ond  mewn  dysgleirdeb. 

Yn  ddiweddar  daeth  dwy  Seren  i'm 
llaw,  a  llamodd  fy  nghalon  o'm  mewn 


gan  lawenydd  nid  bychan.  Gwelaf 
mai  y  Parch.  Edward  Roberts,  Ponty- 
pridd,  yw  y  golygydd,  y  Parch.  J. 
Spinther  James  yw  y  business  manager^ 
a'r  brawd  (bum  yn  agos  a  dweyd  y 
Farch,)  Jenkin  Howell  yw  yr  argraff- 
ydd.  "Ytri  hjm."  Dyma  ddynion 
yn  iawn  wrth  eu  gwaith.  Os  na  Iwydd- 
ant  3m  eu  hanturiaeth,  ni  bydd  y  bai 
amynt  hwy,  ond  ar  Fedyddwyr  Cymru. 

Yn  y  rhifynau  sydd  o'm  blaen,  y 
mae  erthyglau  ar  y  pynciau  canlynol : 

"Bedyddio  dros  y  meirw,"  "Cad- 
wraeth  yr  Ysgrythyrau,  o'r  cyfnod  bor- 
euaf  hyd  yn  awr,"  '*  Y  weinidogaeth," 
"  Y  weinidogaeth  yn  ei  pherthynas  a'r 
eglwys  Grístionogol, ' '  *  'Crist  yn  cysgu' ' 
(barddoniaeth),  "  Enwogion  anghof- 
iedig  y  Bedyddwyr,"  **  Bedyddw)rr 
Rossendale,"  "Dylanwad  Mam"  (bar- 
ddoniaeth),  "  Y  coríTdynoI,"  "Deddf- 
au  iechyd  da  a  bywyd  dedwydd," 
"  Fferylliaeth  glo,"  "  Emynau  ac  Em- 
ynwyr,"  •*  Cylchdrem  y  mis." 

"Yr  apostolion — neillduolrwydd  a 
pharhad  eu  swydd,"  "  Sylfaen  yr  Un- 
deb  Cristionogol,"  "  Y  dyn  pechod," 
"  Y  Cyfìeithiadau  Cymraeg  a  Saeson- 
aeg  o'r  Beibl,  a  rhagoriaeth  y  cyntaf 
ar  yr  olaf,"  "  Yr  esgyniad"  (barddon- 
iaeth),  "  Enwogion  anghofìedig  y  Bed- 
yddwyr,"  "  Cerddorion  a  cherddor- 
iaeth,"  "Gwroldeb  crefyddol,"  "Yr 
achos  cenadol  a  gwladlywiaeth  bresen- 
ol  Prydain,"  *'Y  Dwyrain  yn  1877'' 
(barddoniaeth)  "Adolygiadau  a  chylch- 
drem  y  mis." 

Dyna  i  chwi  amrywiaeth,  ac  amryw- 
iaeth  sydd  yn  arddangos  chwaeth. 

Yn  Rhif.  I.  cawn  gyfarchiad  y  gol- 
ygydd.  Mae  hyn  i'w  ddysgwyl.  Yn 
y  cyfarchiad  cawn  ddadblygiad  o  os- 
t)mgeiddrwydd  mawr  y  golygydd ;  pwy 
fel  golygydd  am  ostyngeiddrwydd  ? — 
Rhaid  ydyw  iddo  ddweyd  yr  hen  storí, 
a  son  am  frodyr  Ilawer  mwy  galluog  a 
chymwys  at  y  gwaith.    Eto  cyfarchiad 

fenuine  a  gonest  yw,  canys  Roberts, 
^ontypridd  sydd  yn  cyfarch  ei  frod)rr 
yn  yr  eglwysi,  ac  nid  yw  yn  ei  allu  ef  i 
fod  yn  anonest.  Cydnabydda  yr  an- 
rhydedd  â'r  hwn  y  coronwyd  ef  gan  yr 
enwad  yn  Nghymru.  Rhydd  ei  fam 
gyda  golwg  ar  briodoleddau  erthyglau 


Digitized 


byGoogle 


172 


Stfâfí    CrOftî€f* 


[Medi, 


chwarterolyn.  Dylent  fod  yn  gynwys- 
fawr,  dyddorol,  buddiol,  eglur,  a  dar- 
Uenadwy.  Mae  jm  rhyddfrydig  iawn, 
canys  y  mae  ara  gael  y  con  yn  ogystal 
2lX  pro,  Fel  golygydd  o  galon  bur  yn 
helaeth,  y  mae  am  gydnabod  yr  ysgrif- 
enwyr  am  cu  llafur,  Mae  Cymru  wedi 
bod  yn  mhell  ar  ol  yn  hyn,  Nid  ar  y 
golygwyr  a'r  cyhoeddwyr  y  mae  y  bai, 
ond  ar  y  bobl ;  nid  ydynt  wedi  rhoddi 
y  gefnogaeth  ddyladwy  i  lenyddiaeth, 
yn  enwedig  i  eiddo  enwadol.  Diwyg- 
ier  yn  h^m. 

Y   CYNWYSIAD. 

Mae  **  Bedyddio  dros  y  meirw''  wedi 
cael  ei  hysgrifenu  gan  y  Parch.  Dr, 
Jones,  o  Lamgollen.  Rhydd  y  testyn 
yn  ol  y  cyfìeithiad  newydd  :  **  Obleg- 
id,  beth  a  wnant  hwy  y  rhai  sydd  yn 
cael  eu  bedyddio  gyda  chyfeiriad  at  y 
meirw?  Os  y  meirw  ni  chyfodir  o 
gwbl,  paham  jm  wir  y  bedyddir  hwy 
gyda  chyfeiriad  at  y  meirw  ?' '  Beirn- 
iada  yr  awdwr  esboniadau  rhai  o'r 
dysgedigion,  fel  ysgolor  addfed.  Ar  y 
gair  huper  yr  hongia  y  cwbl.  Mae  yr 
ysgrifenydd  yn  amheu  pa  un  a  yw  y 
gair  yn  cael  ei  ddefnyddio  am  an  i  (yn 
Ue).  Dyma  ddadl  y  rhai  a  ddywedant 
mai^»  lle  y  meirw  y  bedyddir  y  byw. 
Trinia  Dr.  Jones  yr  esboniad  dirprwy- 
ol  mewn  modd  íled  lym.  Gwna  ei 
fam  yn  glir,  a  dyga  ysgolheigdod  a 
naturioldeb  yn  y  blaen  er  gwneuthur  ei 
fam  yn  gadam. 

Mae  yr  erthygl  ar  '*  Gadwraeth  yr 
Ysgrythyrau,'*  gan  y  Parch.  A.  Wil- 
liams,  yn  dangos  llaftir  ac  ymchwiliad. 
Nid  ar  antur  y  trinia  ei  bwnc,  ac  nid 
amser  bychan  a  roddodd  at  y  gwaith. 
Diolchwn  o'n  calon  i*n  brawd  Williams 
o  Ystrad  Rhondda,  ara  ei  erthygl  ras:- 
orol. 

Cydia  ysgrifenydd  y  **  Weinidog- 
aeth,"  yn  ei  waith  fel  meisir.  Mae 
ganddo  rai  brawddegau  yn  yraylu  ar 
fod  yn  orlym.  Nid  gwaith  ofer  fyddai 
i  bob  eglwys  yn  Nghymru  glywed  yr 
erthygl  hon.  Ystyriaeth  ddwys  o*i 
chynwysiad  a  wnelai  les  dirfawr  i  Sei- 
on,  Dylai  y  gweinidogion  ddiolch  i'r 
Parch.  T.  Lewis,  Risca,  am  y  fath  er- 
thygl. 


Yr  erthygl  nesaf  sydd  ar  **  Y  Wein- 
idogaeth  Éfengylaidd  yn  ei  pherthynas 
â'r  Eglwys  Gristionogol.*'  Trinia  Eg- 
Iwys  Loegr  ac  Eglwys  Rufain  mewn 
modd  pwyliog  ond  argyhoeddiadol.  Ca 
y  swydd  offeiriadol  ei  sylw  manwl  \  ac 
ar  y  pwnc  hwn  ni  adawa  yr  un  gangen 
heb  ei  thrin  i  berffeithrwydd.  Mae  ei 
sylwadau  ar  yr  **  Olyniaeth  Apostol- 
aidd"  yn  h^mod  o  eglur.  Chwsü  hon- 
iadau  yx  oíTeiriadaeth  Rufeinig  ac  Ang- 
laidd  (O,  am  air  gwell  !)  yn  llwch 
mân. 

Barddona  Thalamus  yn  bur  dda  ar 
**Grist  yn  Cysgu." 

Mae  gan  Spinther  erthygl  hynod  o 
ddyddorol  ar  Rìchard  Michaei,  un  o 
**  Enwogion  anghofíedig  y  Bedydd- 
wyr."  Pwy  bynag  a  all  ddarllen  yr  er- 
thygl  hon,  heb  ddiolch  i  Dduw  am 
Richard  Michael,  y  melinydd,  yr  hwn 
a  ddaeth  i  farw  i  America,  sydd  fel 
maen  isaf  y  felin.  Rhaid  fod  Spin- 
ther  wedi  gweithio  yn  gáled  anarferol 
i  gasglu  yr  holl  ífeìthiau  yma  at  eu  gil- 
ydd.  Mae  yn  hynod  alluog  gyda'r 
gwailh  o  wneyd  llyfr  y  Groniclau  yn 
ddyddorgar.  Mae  taith  Spinther  trwy 
ddyífryn  yr  esgyrn  sychion  yn  cyn- 
yrchu  dylanwad  annhraethol.  Nid  yw 
Nefydd  wedi  marw. 

Ysgrifena  y  Parch.  Abel  Jones  Parry, 
o  Abertawe,  yn  hynod  o  dda  ar  **Fed- 
yddwyr  Rossendale."  Dengys  ei  fod 
yn  berffaith  gyfarwydd  a  hwy  ac  a'u 
gwaith.  Pan  y  meddyliwn  fod  Mr. 
rarry  wedi  byw  yn  eu  plith,  a*i  fod  fel 
pob  dyn  doeth,  a'i  Iygad  yn  ei  ben,  ni 
synwn  gyda  golwg  ar  ei  waith  yn  rhoi 
i  ni  ddarlun  teg  a  pherífaith  o'r  eglwysi 
gwir  Fedyddiediç  yn  Rossendale.  Yn 
ystod  y  deugain  mlynedd  diweddaf,  y 
mae  deg  o  Gymry  wedi  bod  yn  gwein- 
idogaethu  yn  Rossendale.  Ymlyna  yr 
eglwysi  yma  yn  ífyddlon  a  diysgog  wrth 
gymundeb  caeth.  Mae  eu  capeli  yn 
mhlith  y  rhai  ardderchocaf  yn  y  deym- 
as.  Nodweddir  y  Bedyddwyr  yno  gan 
haelfrydedd  neillduol. 

Nid  yw  W.  Maurice,  Tirzah,  wedî 
llwyddo  i  gyfansoddi  yn  dda  ar  **Ddy- 
lanwad  Mam."  Rhy  gyffredin  yw  y 
farddoniaeth  i  gyhoeddiad  o  nodwedd 
Seren  Gamer. 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Dathüad  Robert  Raikcs. 


173 


Ffarwelia  fy  hen  gyfaill  y  Parch.  D. 
O.  Edwards,  ag  efail  y  gof  am  dro,  a 
ch^nmer  ei  le  yn  swyddfa  y  meddyg, 
gan  rifo  esgym,  sylwi  ar  guriad  y  fi:al- 
on,  tremio  ar  y  llygaid,  esbonio  yr  ar- 
ddwm  a'r  llaw,  traethti  ar  y  llais,  des- 
griíio  y  glnst ;  mewn  gair,  darlunio  y 
corph  dynol  mewn  duU  athronyddol 
ond  symí.     Moes  eto. 

Ysgrifena  lota  Penfro  ar  **  Ddeddfau 
ìechyd  da  a  bywyd  dedwydd."  Dyma 
ei  lith  gyntaf,  a  thra^tha  ar  ianweith" 
dra,  y  dohiriau  mwyaf  tueddol  i  ddyn- 
ion  yn  y  chwarter  yma  o'r  flwyddyn, 
&c.  Gobeithiwyf  y  caiíF  lota  iechyd 
i  fyned  yn  mlaen  â'rgwaith,  ac  y  bydd 
mor  ddedwydd  wrtho  fel  ag  i  wneyd 
pob  tu-dalen  i  wenu  yn  n^wyneb  y  dar- 
Uenydd. 

Cawn  y  Parch.  Taliesin  T.  Jones 
wrth  ei  hofF-waith ;  mae  ganddo  er- 
thygl  werthfawr  ar  "  Fferylliaeth  Glo.'* 
Ca  mwnwyr  goleuedig  Gwalia  bleser 
wTth  ddarllen  'yr  ysgrif  hon. 

Mae  gan  y  Parch.  H.  Cernyw  Wil- 
liam^bwnc  dyddorol  iawn,  a  phwnc  y 
mae  wedi  syrthio  mewn  cariad  ag  ef. 
Y  pwnc  yw  *•  Emynau  ac  Emynwyr.'* 
Yr  wyf  wedi  cael  y  pleser  o  draddodi 
amryw  ddarlithiau  ar  y  pwnc  hwn,  a 
gwn  trwy  brofìad  ei  fod  yn  meddu  aml 
swynion.  Beth  pe  y  gwnelai  Cernyw 
gjrmeryd  yr  "  Emynau  a'r  Emynwyr 
Cymreig"  mewn  llaw.  Mae  amryw 
lyírau  wedi  eu  cyhoeddi  ar  Emynwyr 
gwlad  y  Sais,  ond  nid  oes  ond  y  peth 
nesaf  i  ddim  wedi  ei  ysgrifenu  ar  Em- 
ynwyr  Gwalia. 

Gobeithiwyf  y  danfonìr  amryw  o  en- 
wau  o'r  wlad  hon  ara  Seren  Gomer. 
{I*w  âarhau.) 


lAWN  CALFARIA. 

Wrth  fyfyrio'r  Gyfrol  Ddwyfol, 

Gwelir  trefniant  Tri  yn  Un, 
Mewn  cyfamod,  cyn  bod  Eden, 

Uwchaf  dyben  achub  dyn  ; 
Tad  yn  gofyn  iawn  o  burdeb, 

Mab  yn  ateb,  Wele  fì  ! 
Llwyr  berffeithiwyd  cynllun  bywyd 

Yn  **  Ngorphenwyd"  Calfari. 
DellRoy^  O.  Llywarch. 


DATHtlAD  ROBERT  RAIKES. 

GAN  Y  PARCH.  E.  EDWARDS,  WILKKSBA&RE. 


"  Pob  peth  sydd  o  Dduw."  "  Pob 
rhoddiad  daionus  aphob  rhodd  ber- 
ffaith  oddi  uchod  y  mae,  yn  disgyn 
oddiwrth  Dad  y  goleuni."  Dyna  lais 
natur,  ys  dywed  Cowper : 

•*  There  livcs  and  worlcs 
A  soul  in  all  things,  and  that  sonl  is  GOD ! 

Nature  is  bnt  a  name  for  an  effect 
Whose  cause  is  GoD  î" 

O  oes  i  oes  mae  llais  hanesyddiäcth  wedi 
cydgordio  â  llais  natur.  Yn  nghy- 
chwyniad  a  llwyddiant  raudiadau  pwys- 
ig,  nid  anhawdd  canfod  ôl  llaw  Duw. 
Y  mae  enwogion  y  byd,  mewn  celfydd- 
ydau,  mewn  gwyddorau,  mewn  athron- 
iaeth,  mewn  moesddysg,  addysg,  a 
chrefydd,  wedi  "  synied  y  pethau  sydd 
o  Dduw  ;**  er  y  dichon  na  chydna- 
byddwyd  hyn  ganddynt  hwy  na'u  hed- 
mygwyr.  Offerynau  oeddynt  a  god- 
wyd  yn  ei  amser  da  ef ;  ac  felly,  os  yd- 
ynt  i'w  codi  i  binacl  anrhydedd,  a'u 
gwneyd  yn  wrthddrychau  sylw  arben- 
ig,  priodol  cofio  a  chyfaddef  mai  yn 
"  nghysgod  yr  Hollalluog"  y  mae  yn 
gweddu  iddynt  sefyll.  Tybiwn  yr  ew- 
yllysîai  Robert  Raikes  allu  dweyd  am 
yr  oll  a  fu  yn  Llundain  a  manau  eraill, 
"  Hwy  a  ogoneddasant  Dduw  jnoi  fi." 

Nodweddir  yr  hyn  "  sydd  o'r  Nef," 
— o  Dduw  a  thrwy  Dduw — gan  amryw 
bethau,  yn  arbenigol  y  tri  hyn  :  Dyn- 
garwch,  Prydlondeb,  Perffeithrwydd. 
Gosoder  yr  Ysgol  Sul  at  y  prawf,  a 
cheir, 

I.  Mai  dyna  ei  thuedd  hi,  sef  ben" 
diihio  dynoliaeih;  ac  felly  nodweddir 
hi  gan  un  o'r  pethau  sydd  yn  wastad 
i'w  gael  yn  y  darganfyddiadau  o  dardd- 
iad  dwyfol,  sef  '*  daioni  a  chariad  Duw 
tuag  at  ddyn,''  Meddyliwyd  fod  yr 
agerlongau,  y  cledrffyrdd,  y  pellebrau, 
&c.,  holl  beirianau  dyfais  ddiweddar, 
yn  erbyn  y  gwreng,  ac  o  blaid  y  bon- 
edd.  Gwrthwynebol  iddynt  y  caed  y 
iiuaws,  Er  engraifft,  gorfu  i  Syr  Rich- 
ard  Arlcwright,  dyfeisydd  y  spinning- 
jennyy  ffoi  o  Preston  i  Nottingham,  rhag 


Digitized 


byGoogle 


'74 


DathUad  Robert  Raihcs, 


[Medi, 


cynddaredd  y  bobl  oeddynf  yn  rhy  fyr 
eu  golwg  i  ganfod  fod  yn  hon  fendith 
anmhrìsindwy  i  wlad  a  deiliaid  Sior 
III.  Bu  hyn  tua'r  adeg  yr  oedd  Raikes 
yn  dwyn  yr  Ysgol  Sul  i  sylw.  Cywil- 
ydd  genym  nodi  i*r  sefydliad  bendith- 
lawn  hwn  gyfarfod  â  gwrthwynebiad, 
nìd  yn  gymaint  oddiwrth  y  byd  ag 
oddiwrth  yr  eglwys.  Bu  y  pylor,  nerth- 
ol  a  dychrynllyd,  o  ryfel  Cressy,  yn 
1340,  yn  wasanaethol  yn  llaw  gormes- 
wyr  y  werin ;  ond  o  dan  Cromwell,  ac 
yn  rhyfel  ein  hannibyniaeth  ni,  bu  hwn 
o  du  y  bobl ;  eithr  ni  bu  yr  Ysgol  Sul 
un  amser  yn  ddim  arall  ond  llawforwyn 
yn  gweini  i  les  y  lluaws.  Erbyn  hedd- 
yw  y  mae  dyben  Duw  yn  y  sefydliad 
clodwiw  yn  ganfyddadwy  i  bawb,  ac  yn 
cael  ei  gydnabod  ar  bob  llaw.  Dy- 
wedai  Dr.  Glasse  fod,  o  fewn  pum' 
mlynedd  wedi  ei  sefydíiad,  nid  llai  na 
250,000  yn  mwynhau  ei  bendithion  hi. 
Yn  ein  dydd  ni,  ceir  yn  y  Talaethau 
Unedig  7,309,452  yn  ddeihaid  ynddi 
— tua  miliwn  mwy  nag  a  geir  yn  y  byd 
c^rfan  y  tu  allan  i'r  wlad  hon  !  Rhodd- 
ir  y  cyfanswm  o  ddeiliaid  yr  Ysgol  Sul 
ar  yr  holl  ddaear  yn  13,801,197.  {S,  S. 
Títnes,  Níeh.  26,  1880.)  Y  mae  hyn, 
mor  agos  ag  y  gellir  cael  allan,  yn  lled 
gywir ;  ac  eto  islaw,  nid  uwchlaw  y 
nifer.  Amlwg  yw  fod  y  werin  yn  pris- 
ìo  y  mudiad,  ac  yn  bendithio  Duw  am 
dano,  fel  peth  dyngarol  a  da  i  ddyn- 
ìon.  Awgrymasom  fod  darganfyddiad- 
au  a  mudiadau  o  Dduw  yn  cael  eu  nod- 
weddu, 

2.  Gan  y  Prydlonrwydd  sydd  yn 
deìlliaw  o  wybodaeth  yr  HollwybodoL 
Genir  ei  hoU  fwriadau  ef,  nid  ''  allan  o 
amser,"  ond  fel  y  ganwyd  Mab  y  Gor- 
uchaf,  ''  pan  ddaeth  cyflawnder  yr  am- 
ser."  Er  engraiíft,  a  ydyw  peryglon  y 
glowjrr  yn  amlhau  am  fod  y  galwad  am 
lo  yn  cynyddu  mor  gyflym  ?  Wele  y 
Cornywydd  enwog  â'r  Davy  Lamp  yn 
barod  erbyn  181 5.  Eto,  pan  ddaeth  yr 
alwad  am  agerlongau  i  ddwyn  ymfud- 
wyr  o'r  Hen  Fyd  i'r  Newydd,  ac  i 
ddwyn  yn  mlaen  fasnach  gartrefol  y 
wlad  eangfawr  hon,  dyna  Duw  yn  rhoi 
y  sectet  i  Robert  Fulton  yn  1807,  ac 
erbyn  1819  dyna  yr  agerlong  Savannah 
yn  gwneyd  taith  Iwyddianus  o  Ëfrog 


Newydd  i  Lynlleifiad.  O'r  braidd  nad 
oedd  dyn  o  egwyddorion  a  medr  Roger 
Williams  yn  wastraff  yn  Mhrydain, 
ond  daeth  i'w  le  príodol  yn  Rhode 
Island.  Nid  oedd  Duw  wedi  ei  wneu- 
thut  yn  ofer. 

Dywedir  i  oíTeiriad  Pabaidd,  yn  Pa- 
ris,  gychwyn  Ysgjl  Sul  mor  foreu  a 
1699,  eithr  nid  oedd  hono,  ac  eraill  a 
enwir,  ond  'cysgod  daionus  bethau  i 
ddyfod."  '' Great  events  cast  their 
shadows  before  themy'  ebe  rhywan. 
Yr  un  modd,  rhoddwyd  i  EUmyn  o'r 
enw  Jansen  syniad  am  y  peUsyllydd 
(telescopé)  yn  y  flwyddyn  1590  ;  ond 
pan  ddaeth  y  syniad  i  feddwl  GaUleo, 
yn  16 10,  daeth  gwerth  y  darganfydd- 
iad  i*r  amlwg  yn  ei  gymwysiad  at  ddy- 
benion  seryddol.  Nid  oedd  y  cwm- 
pawd  morawl  o  eiddo'r  Chineaid,  os. 
yn  deilwng  o'r  enw,  o  fawr  ddyben  i'r 
morwr ;  ond  yr  oedd  yn  rhaid  i'r  Ar- 
glwydd  wrth  ddyfais  yr  Eidalydd  Gio- 
ja  yn  1302,  am  ei  fod  ar  fedr  cychw^m 
Columbus  i  wlad  y  GorUewin,  o  dan 
arweiniad  y  ddyfais  hono.  FôUy  os 
nad  cwbl  gywir  y  canodd  Montgomery 
ar  adeg  dathUad  JubiU  Genedigaeth 
Robert  Raikes,  yn  y  flwyddyn  1831, 

^^One  heavendirected  mind 
Revealed  the  simple  plan," 

y  isŵitplan  cyhoeddwr  y  Glo'ster/our^ 
nal  wedi  ei  gydnabod  fel  decbreuad  y 
mudiad,  a  "chodiad  haur*  yr  Ysgol 
Sul. 

Nid  cynt  y  gwnaed  hon  yn  destyn 
sylw  nag  y  gosododd  i  uw  yn  nghaion 
dynion  ftl  Thomas  Charles,  o'r  Bala, 
yn  1 789,  a  Morgan  J.  Rhys,  yr  enwog 
wr  o  Hengoed,  flwyddyn  neu  ddwy,  o 
bosibl,  cyn  hyny,  i  gychwyn  ysgolion 
feUy,  er  Ues  a  Uwyddiant  cenedl  y 
Cymry.  Os  cywir  y  dywedai  Dr.  Al- 
exander,  fod  hwn  i'w  gyfrif  "  second  ta 
no  discovery  ofour  age^^  nid  rhyfedd  i 
ddynion  feUy  ganfod  ei  werth  mor  eg- 
lur  a  dioedi.  Yr  oedd  ysgoUon  Gouge 
a  Hughes,  a'r  eiddo  Jones  a  Mrs.  Ẁ- 
van,  wedi  profi  yn  fendith  enfawr  yn  y 
D^rwysogaeth.  Bamai  Morgan  J.  Rhys 
fod  nid  Uai  na  297,121  wedi  eu  dysgu  i 
ddarUen  Gair  Duw  yn  y  Gymraeg  yn 
ystod  y  39  mlynedd  ar  ol  cychwyniad 


Digitized 


byGoogle 


i88o.J 


Dathliad  Robert  Raihes. 


m 


ySgoHoiì  yr  anfarwol  Griffydâ  a'r  fon- 
eddiges  haelfrydig  a  fu  yn  famaeth  mor 
e£feithiol  i'r  sefydliad. 

Yn  amser  Raikes,  Charles  a  Rhys,  yr 
oedd  angen  ategn  y  gwaith  da  a  wnaed 
drwy  y  Diwygiad  yn  Lloegr  a  Chymm, 
a'r  very  thing  i  ateb  y  cyfryw  ddyben 
oedd  yr  Ysgol  Sul;  dygai  hon  Air 
Dnw  ì  gyffyrddiad  uniongyrchol  â 
meddwl  dyn.  Nid  rhyfedd  i  awdwr  y 
traethawd  buddugol  ar  *' Yr  Ysgol  Sab- 
bothol  a'r  Oes,"  jrsgrifenu  y  fath  fraw- 
ddeg  a  hon  :  "  Y  cyfnoá  dy?îgleiríaf 
yn  hanes  yr  Ymerodraeth  Brydeinig 
ydyw  y  cyfnod  a  ddechreua  gydag  yni' 
ddangosiad  yr  Ysgol  Saòòothûl  /' ' 

Nodasom  hefyd  fel  nodwedd  o'r  hyn 
y  byddo  Duw  ynddo, 

4.  Perffeiihir  hwnw,  yn  fuan  neu  yn 
hwyr.  Yr  anfeidrol  a'r  tragywyddol 
berffaith  yw  efe,  ac  nid  ydyw  yn  gad- 
ael  ei  gynlluniau  ef  hyd  oni  welo  y 
príodoldeb  o'u  cyhoeddi  301  "dda 
iawn  !"  Felly  y  bydd  gyda  yr  hyn  a 
osododd  enw  Robert  Railces  mewn  an- 
rhydedd  mor  fawr.  Ychydig  a  fedd- 
ylìodd  am  ganlyniadau  pwjrsig  ac  eang- 
fiiith  y  syrobyliad  dwyfol  a  gynw^rsid 
yn  y  gair  "Try."  Hwn  yn  wir  yw 
nodwedd  y  sefydliad  yn  mhob  oes  a 
gwlad.  S^miad  felly  a  gyffrodd  feddwl 
Mrs.  Ann  Rhys — teilwng  berthynas  i 
Morgan  J.  Rh)rs — i  sefydlu  Ysgol  Sul 
yn  Philadelphia,  yn  1815,  lle  y  mae 
gan  ein  henwad  heddyw  70  o  ysgolion, 
a'u  deiliaid  dros  20,000 !  Yr  un  modd 
y  teimlodd  y  Cymro  Joseph  W.  Grif- 
iìths,  a  gychwynodd  Ysgol  Sul  yn  £f- 
rog  Newydd,  yn  88  Division  Street, 
mor  foreu  ag  1810.  A  oedd  hon,  tyb- 
ed,  wedi  dyfod  o  Iw^mau  Thomas  Grif- 
filhs,gweìnidog  eglw^rs  nodedig  y  Welsh 
Tractî 

Pä  ddarganfyddiad,  o  fewn  y  ganrif 
dan  sylw,  sydd  wedi  myned  rhagddo 
at  berffeithrwydd"  yn  gyílymach  na'r 
Ysgol  Sabbothol  ?  Meddylier  am 
addysg  cyffredin,  o'ramser  yr  awgrym- 
odd  Pestalozzi  ei  syniad,  a'r  diwygiad 
amlwg  sydd  wedi  cymeryd  Ue  o  1799 
hyd  yn  bresenol ;  eto  amheuwn  a  yd- 
yw  yr  Ysgol  Sul  yn  mhell  yn  ol  i'r  ys- 
gol  dyddiol.  Dyna  drydaniaeth  {elec- 
trícity)   o'r  adeg  y  gwnaeth  Yolta  y 


pentwr  i^ýile)  hynod,  yn  1782,  y  mae 
gwelliant  mawr  wedi  nodweddu  y  dar- 
ganfyddiad  ;  eìthr  nid  mwy  nag  yn  yr 
Ysgol  Sul.  Yn  1769  y  cafodd  James 
Watt  yýeftentcyntíLÍdLT  ei  agerbeiriant. 
Gwael  oedd  hwnw  at  y  peirianau  sydd 
yn  awr ;  ond  amheu  jrr  ydym  a  oes,  yn 
y  cysylltiad  hwn,  gyûydd  mwy  nag  a 
welir  3m  yr  Ysgol  Sul.  Tua  40  ml.  yn 
ol  y  dechreuodd  Daguerre  ddysgyblu 
yr  haul  i  weithìo  fel  arlunydd ;  y  mae 
rhagoriaeth  dirfawr  yn  30*  arlu.ìiau 
heddyw  ar  y  rhai  boreuol  hyny ;  eithr 
nid  rhagor  y  gwelliant  yma  nag  yn  yr 
Ysgol  Sabbothol.  Yn  Ue  dysgeidiaeth 
gyffredin,  yr  Ysgrythyrau  sydd  yn  awr  ; 
yn  Ue  athrawon  o  dan  dál,  yr  hyn  a  fu 
agos  a  llethu  ^rsgolion  Raikes,  wedi 
iddo  fjmed  i  ffordd  yx  holl  ddaear, 
wele  fyddinoedd  o  wirfoddolion  yn 
gwasanaethu  yr  achos  da  yn  rhcui  ac 
am  ddim ;  yn  lle  cymysgfa  ddidrefn,. 
dosrenir  yr  ysgolheigion  yn  ol  eu  hoed 
a'u  cyrhaeddiadau ;  yn  lle  plant  yn  un- 
ig,  wele  ganol  oed  a  hefyd  hen  bobl,. 
*  yn  yr  ysgolion ;  yn  lle  darllen  diam- 
can,  wele  y  "  Gwersi  Cydgenedlaeth- 
ol ;"  yn  lle  hen  dônau  trymaidd,  dyma 
yr  eiddo  firadbury  ac  eraill  yn  swyno 
yr  ieuenctyd  ac  yn  lloni  yr  hynafgwyr, 
&c.  Nis  gallwn  lai  na  dywedyd, 
''  Beth  a  wnaeth  Duw !"  Ac  eto  y  mae 
llawer  rhyngom  a'r  *^perffeithrwydd*' 
sydd  yn  ddichonadwy,  ac,  "  os  yr  Ar- 
glwydd  a'i  myn,"  a  gyrhaeddir  cyn  bo 
hir. 

Arwyddair  pob  Ysgol  Sul  ddylaî 
fod,  '*Mwya  Gweii:'  Yr  ydym  am 
bwysleisio  y  gair  olaf,  o  herwydd  os- 
byddant  yií  weli  deuant  yn  fwy.  Tyb- 
iwn  fod  yr  ysgolion  yn  mysg  yr  Amer* 
icaniaid  yn  llawer  iawn  gwell,  ar  lawer 
golygiad,  na'r  rhai  Cymreig  ;  ac  eto 
sicr  ydym  nad  oes  cenedl  o  dan  y  nef 
mor  ddyledus  i'r  sefydliad  Dwyfol  hwn 
ag  yw  y  Cymry. 

Gydag  amcan  mor  ogoneddus,  ac 
mewn  gorchwyl  mor  bwysig,  yn  dal 
cysylltiad,  nid  â'r  byd  hwn  yn  unig,  v 
ond  hefyd  â'r  hwn  a  ddaw,  **  yn  gwneu- 
thur  daioni  na  ddiogwn^  canys  yn  efe 
iawn  bryd  y  medwn,  oni  ddiffygiwn."^ 
Yma  cesglir  ffrwyth  i  fywyd  tragy- 
wyddol, 


Digitized 


byGoogle 


176 


Dyn. 


fMedi, 


**Pan  y  bydd 
Ysgolion  bydol  wedi  myn'd  dros  gof  ; 
Pan  na  bydd  son  am  Areopaçus  hen, 
Na  Forum  Rhufain,  nac  Olympus  deg, 
Ysgolion  Athen  a  dysgeìdiaeth  Groeg, 
Yn  ilwyr  ddiystyr.     Pan  bydd  athrofeydd, 
Atbronwyr  ac  Amheuwyr  Almaen  draw 
Ar  Iwyr  ddifancoll ;  ie,  pan  y  bydd 
HoII  ddadwrdd  Eisteddfodau'r  byd 
Wedi  diflanu,  eu  cadeiríau  gwych, 
A'u  tlysau  drudfawr  wedi  eu  hysu  yn  nhftn 
Y  llosgiad  olaf ! — Wedi  hyn  i  gyd, 
Yr  Ysgoi  rad  Sabbothol  a  rydd  ffrwyth  I 
Cyfrífa  ei  thlysau  ar  ororau'r  nef, 
Plith  per  ganiadau  gwynfydedig  lu, 
Yn  mhresenoldeb  bythol  Duw  a*r  Òen." 

Ein  Hysgolion  Sul  yw  gobaith  yr  oes 
a'r  eglwys.  Rhodder  iddynt  le  cynes 
yn  y  galon  ;  anrheger  hwy  â  galluoedd 
goreu  y  pen ;  gwneler  eu  llwyddiant 
yn  uchelgais  sanctaidd  ;  gweddier  dros- 
tynt  yn  ddibaid.  Os  marwaidd  a  salw 
fydd  ein  hysgolion,  os  heb  ofn  yr  Ar- 
glwydd,  heb  gariad  at  eneidiau,  heb 
ddyddordeb  yn  y  gwirionedd,  heb  ys- 
bryd  cenadol  a  Christionogol,  daw 
"diwrnod  t^rwyll,  du,  diwrnod  cymyl- 
og  a  niwlog"  ar  Seion  Duw,  ac  ar  y  to 
sy'n  codi. 

0.  Y.  Wedi  anfon  yr  ysgrif  uchod  i'r 
swyddfa,  deallasom  ei  bod  yn  ddiwedd- 
ar,  ac  na  ^rroddangosai  hyd  y  rhifyn 
hwn.  Yn  y  cyfamser  sylwasom  ar 
ffeithiau  dyddorol  a  phwysig  yn  nglyn 
a'r  dathliad,  a  ystyriwn  yn  werth  eu 
gosod  fel  atodiad  i'r  erthygl,  ac  yn  fyr 
iawn: 

1.  Fel  prawf  o'r  sylw  cyffredinol  a 
gafodd  y  dathh'ad,  yr  oedd  Âustralia 
wedi  anfon  cenadon,  dros  16,000  o  fill> 
dìroedd  o  Lundain ! 

2.  Fel  engraifift  o'r  )rsbryd  moüant  a 
nodweddai  yr  amgylchiad,  nodwn  ŷ 
"  Côr  Plant"  yn  Mhalas  Gwydr  Suy- 
denham — 30,000  mewn  rhifedi  ! 

3.  Fel  awgrym  o  rc^ariaeth  y  cyfnody 
wele  yn  yr  ardd  ar  lan  y  Thames  gof- 
adail  i  Robert  Raikes  yn  sefyll  agos 
gyferbyn  a  OleûpcOra's  Needle  y  tu  arall 
i'r  afon  !  Cyfeiriai  Llywydd  y  dydd, 
larll  Shaftesbury,  at  y  wers  foesol  sydd 
yn  h^m — jrr  Aipht  a  ni  ! 

4.  Fel  amlygiad  o  werth  ymatferol  y 
dathliad,  dyna  y  clod  a  roddwyd  i 
Oymru  am  ei  bod  wedi  gosod  siampl  o 
ddefnyddioldeb   y  sefydliad  i'r  canol 


oed    a*r    hen — i    efrydwyr    y    Gyfrol 
Ddwyfol,  o  bob  gradd  ac  oedran. 

Hefyd,  awgrym  Syr  Charles  Reed, 
A.  S.,  a  Llywydd  Bwrdd  yr  Ysgolion 
Sabbothol  yn  Llundain,  sef  y  dylid 
codi  y»«/o  ;;^25,ooo,  neu  ^125,000, 
er  helaethu  a  diwygio  ysgolion  Pryd- 
ain.  Yn  mysg  y  ^^  betterments^^  a  gym- 
eradwyid,  oedd,  athrawon  mwy  diwyll- 
iedig,  mabwysiadu  y  Gwersi  Cydgen- 
edlaethol,  codi  ysgoldai  mwy  cyfaddas» 
&c.     Hyn  ar  hyn  o  bryd. 

Yn  ddiweddaf,  cofiwn  gyngor  y 
Pregethwr  Breiniol,  "Beth  bynag  a 
ymafael  dy  law  ynddo  i'w  wneuthur, 
gwna  â'th  holl  egni."  B>r  yw  oesdyn. 
Y  mae  Robert  Railces  yn  ei  fedd  er  ys 
69  mlynedd,  ac  ystyrid  ei  fod  yn  hy- 
nod  gael  pedwar  yn  fyw  hedd^rw  a  fti- 
ont,  yn  blant,  yn  ysgol  Raikes  yn 
Nghaerloyw.  £.  £. 


DYN. 

Dyn  ydyw  eithafnod  creadigol  yr 
Anfeidrol,  y  íFon  uchaf  yn  ysgoí  byw- 
yd,  a  choroniad  gwaith  y  chwe*  diwr- 
nod.  Gwrthddrych  llawenydd  i  ang- 
elion,  gwrthddrych  temtiad  i  ddiafol^ 
a  gwrthddrych  gras  i  Dduw.  Ar  gyf- 
rif  ei  orucheledd  ar  yr  holl  greaduriaid 
daearol,  dewiswyd  ef  yn  arglwydd  y 
belen  ddaearol,  yn  enwydd  yr  hoU  fyw- 
olion,  ac  i  gerdded  yn  unionsyth.  Pan 
aethpwyd  i  greu  dyn,  galwyd  sylw  y 
Drindod  at  y  ffaith  ;  penderfynwyd  yn 
unfrydol  ei  wneyd  ar  eu  Uun  a'u  delw 
hwy,  a  derbyniodd  gymeradwyaeth 
Duw.  Duw  ydyw  fi'ynonell  daioni,  a 
gwelodd  mai  da  oedd  gwaith  creadigol 
y  pum'  diwmod  c)mtaf,  ond  nid  oedd 
y  cymeriad  o  ^^  da  iattm*^  yn  ateb  i  neb 
namyn  gwrthddrych  y  chweched  dydd 
— dyn.  Rhoddwyd  Uygaid  i'r  pysgod, 
archwaeth  i'r  erjrr,  arogliad  i'r  arth, 
clustiau  i'r  elephant,  a  theimlad  i'r 
dryw  fach,  ond  i  ddyn  yn  unig  yr  ym- 
ddiriedwyd  y  perl  anmhrisiadwy — yr 
enaid.  Gall  yr  adar  ganu,  )rr  afon  dry- 
dar,  ond  dyn  yn  unig  a  fedr  ddal  cym- 
undeb  addoliadoi  a'i  Grewr.-  Y  diafol 
ydyw  gelyn  Duw,  yr  angelion  ydynt 
wasanaethyddion  Duw,  ond  dyn  ydyw 


Digitized 


byGoogle 


iSSo.] 


Pwlpud  y  Wawr. 


'77 


cyfaill  Duw."  Lleferodd  y  diafol  drwy 
y  sarph,  Satan  yn  nghornwydydd  Job, 
ond  Duw  trwy  y  dyn  Crist  lesu.  Ca 
yr  adar  ganu  ac  ehedeg  yn  y  nefoedd 
gyntaf,  y  ser  ymlwybro  yn  yr  aîl,  ond 
y  mae  yn  ofyncl  cael  dyn  i  esgyn  i'r 
trjrdydd  er  chwareu  ei  ran  ef— ei  es- 
gynlawr  ef  ydyw  oriel  aur  Caersalem. 
Tair  act  yn  nrama  hanes  y  dyn — dyn 
3m  ngardd  Eden— dyn  yn  anialwch  y 
byd— a  dyn  yn  mharadwys  Duw  a'r 
Oen. 

Hyde  Park.         John  W.  Griffith, 


PWLPUD  Y  WAWR 


Adenedigaeth  yr  Eglwys* 

GAN  DR.  CBFNI  PARRY. 

'*  Y  cewch  chwi,  y  rhai  a'm  canlynasoch  i» 
yn  yr  adenedigaeth." — Màt.  19  :  27 — 30. 

**Yr  adenedigaeth  " — Groeg, /o/iÿ* 
getusia;  yx  hyn  a  olyga,  dydd  gened- 
igaeth  newydd.  Arwydda  y  gair  hefyd, 
Adnewyddiad,  Ac  felly  y  cyfieithir  y 
gaìr  gan  y  dysgedig  John  Williams,  yn 
"»•  Oraclau  BywioV^  Mae  yr  irm- 
adrodd  yn  ifigyrol,  ac  wedi  ei  gymeryd 
oddîwrth  yx  amgylchiad  o  eni  dyn  i'r 
byd.  Yn  Ìsrael,  yn  gystal  a  phob  llyw- 
odraeth  yn  coleddu  y  trefniant  caeth- 
wasol,  3T  oedd  yr  hwn  a  enid  yn  gaeth- 
was,  i  fod  felly,  hyd  nes  y  prynid  ef  yn 
rhydd.  Yr  oedd  dydd  ei  bryniad  ef 
yn  rhydd  yn  ddydd  o  adnewyddìad  ar 
ei  gyflwr  iddo  ;  yn  debyg  fel  pe  y  gen- 
id  ef  o'r  newydd.  Fel  yr  oedd  ei  gyf- 
Iwr  caeth  yn  dechreu  yn  ei  enedigaeth, 
yr  oedd  ei  gyflwr  rhyddfreiniol  yn  de- 
chrea  yn  ei  bryniad,  yr  hyn  oedd  iddo 
ef  yn  fath  o  enedigaeth  newydd,  néu 
adenedigaeth.  Ymffrostiai  yr  luddew- 
on  nad  oeddynt  hwy  yn  gaethion,  eithr 
wedi  eu  geni  yn  rhyddfreiniol ;  felly 
mewn  hawl  i  holl  ragorfreintiau  rhydd- 
ddinasyddion  ysbrydol.  Yn  ei  ym- 
ddyddan  mawr  a  rhyfedd  â  Nicodemus, 
dygodd  yr  Arglwydd  lesu  Grist  ffaith 
newydd  a  dyeithr  i  sylw,   yr  hyn  na 


chlywesid  erioed  o*r  blaen — yr  adened- 
igaeth.  "Ymae  yn  rhaid  eîch  geni 
chwi  drachefn.*'  Byth  wedi  hyny  y 
mae  y  ffaith  hon  yn  cael  ei  chydnabod 
yn  y  byd  ;  ac  yn  cael  ei  derbyn  fel  un 
o  wirioneddau  sylfaenol  yr  efengyh 
Geni  i>KACK2,¥}n—gennethenai  anothen/ 
geni  oddi  uchod.  Golyga  y  gair,  y 
cyfnewìdiad  ysbrydol,  yn  y  syniad  a'r 
teimlad,  angenrheidiol  i  ddimad  a  der- 
byn  pethau  ysbrydol ;  ac  i  íynediad 
gwirioneddol  i  gyflwr  ysbrydol.  Aden^ 
edigaeth  !  Defnyddir  yr  ymadrodd  yma 
i  osod  allan  y  cyfnewidiad  mawr  a  gy- 
merodd  le  ar  gyflwr  yr  eglwys  dan  yr 
efengyl.  Fel  yr  oedd  yr  luddew  iV 
eni  drachefn,  neu  ei  eni  oddi  uchod, 
mewn  trefn  i  fyned  i  mewn  i  gyflwr 
newydd  pethau,  neu  i  bethau  y  cyflwr 
newydd,  felly  yr  oedd  yr  eglw)rs  hefyd 
i'w  geni  drachefn,  ei  geni  oddi  uchod^ 
neu  ei  ^*  geni  o  ddwfr  ac  o^r  Yshyd,  i 
fyned  i  mewn  i  bethau  y  cyflwr  newydd. 
Cyflwr  yr  eglwys  dan  yr  efengyl  yw  cyf- 
Iwr  yr  adenedigaeth.  Gorchwyl  mawr 
yr  Arglwydd  ìesu  Grist  yn  y  bedydd 
oedd  ail-eni  yr  eglwys,  neu  ddwyn 
crefydd  i  gyflwr  newydd— ^r  adenedig» 
aeih.  Gwaith  mawr  ydoedd  hwn,  ac 
yn  gofyn  am  aberth  mawr;  a  rhaid 
wrth  aberth  eto,  i  ganlyn  Crist  i'r  cyf- 
Iwr  hwn.  Er  hyny  gwneir  pob  colled 
i  fyny  yn  y  wobr  a  addewir  yn  y  geir- 
iau  hyn,  **  Bywyd  trag)rwyddol." 

I.  Natür  yr  oruchwyliaeth.  '*  Yr 
adenedigaeth." 

I.  Goruchwyliaeth  efengylaidd  ynyr 
adeg.  Dywed  Jacobus  ac  eraill,  y  per- 
thyna  y  gair  adenedigaeth  i  weddiU  )rr 
adnod;  ac  na  ddylid  ei  gysylltu  â'r 
rhan  flaenaf  o  honi.  Felly  darllena  yr 
ymadrodd  fel  hyn  :  *'  Y  cewch  chwi,  y 
rhai  a'm  canlynasoch  i,  pan  eistedd 
Mab  y  dyn  ar  orsedd  ei  ogoniant,  yn 
yx  adenedigaeth  (neu  yr  adnewyddiad) 
eistedd  chwithau  hefyd  ar  ddeuddeg 
gorsedd,  yn  bamu  deuddeg  llwyth  Is» 
rael.'.' 

Yn  ol  y  synwyr  yna,  teflir  yr  cuien'' 
edigaeth  i  ddiwedd  oesau  y  ddaear ; 
naill  ai  i  gyflwr  yr  eglw)rs  yn  y  mil- 
flwyddiant,  neu  ynte  i  gyflwr  y  gogon-^ 
ianl  nefoi,  ar  ol  y  farn  fawr.  Nid  yw 
y  gwreiddiol  yn  galw  am  ddarlleniad 


Digitized 


byGoogle 


178 


Pwìpud  y  Wawf, 


[Medi, 


fel  yna ;  pryd  y  mae  rhediad  y  geiriau 
yn  dangos  mai  at  gyílwr  pethau  ysbryd- 
ol  dan  yr  efengyl,  cyflwr  efengylaidd 
yx  eglwys,  neu  gymeriad  crefydd  dan 
lywodraeth  y  Messiah,  y  cyfeirir  yn  y 
geiriau,  "  Y  cewch  chwi,  y  rhai  a'm 
canlynasoch  i,  yn  yr  adenedigaeth." 

Dechreuodd  yr  oruchwyliaeth  hon, 
o  ail-eni  yr  eglwys,  neu  ddwyn  yr  eg- 
Iwys  i  gyflwr  yr  cuinewyddiady  yn 
ngweinidogaeth  y  Bedyddiwr ;  dygwyd 
hi  yn  mlaen  yn  ngweinídogaeth  ber- 
sonol  Mab  Duw;  a  pherfleithiwyd  hi 
yn  ngweinidogaeth  yr  apostolion  dan  y 
tywailtiad  o'r  Ysbryd  Glan  arnynt,  i'w 
goleuo  a'u  nerthu,  i  fod  yn  dystion  i'r 
Arglwydd  lesu  Grist  jm  y  byd.  Adeg 
o  ail-eni  yr  eglwys,  ac  i  ddwyn  crefydd 
i  gyflwr  newydd  ar  y  ddaear,  ydoedd 
gosodiad  i  fyny  oruchwyliaeth  yr  efeng- 
yl  yn  y  byd.  Crist  yw  adferwr  creý- 
ydd  £i  ganlyn  ef  oedd  yr  apostolion. 
**  Y  rhai  a'm  canlynasoch  i,  yn  yr  ad- 
enedigaeth."  Aeth  lesu  Grist  ei  hun 
i'r  cyflwr  hwn  trwy  ei  fedydd.  Cyf- 
lawnodd  bob  cyfiawnder.  Nid  yw  yr 
adenedigaeth  yn  golygu  cyfnewidiad  ys- 
brydol  ar  gyflwr  moesol  yr  Arglwydd 
lesu,  fel  y  mae  yn  golygu  yn  achos 
áyiiioTí  ',  eithr  yn  golygu  cyfoêwidiad 
perthynasol,  ar  amgylchiadau  cysyllt- 
iadau  y  Messiah  mawr.  Mae  bedydd 
yn  arwyddocau  edifeirwch,  maddeuant 
pechodau,  adnewyddiad  natur  foesol,  a 
phuredigaeth  y  galon  trwy  ffydd,  yn  ei 
weinyddiad  ar  ddynion  yn  ufuddhau 
ìddo.  Nid  oes  ar  yr  Arglwydd  angen 
yr  un  o'r  pethau  ag  y  mae  bedydd  yn 
arwyddocau  yn  ei  weinyddiad  ar  ddyn- 
ion  pechadurus.  Gan  nad  oedd  efe  yn 
sefyll  mewn  angen  y  bendithion  ag  y 
mae  bedydd  yn  eu  harwyddocau,  meth- 
ai  loan  a  gweled  fod  un  angen  amo  ef, 
fel  y  perflaith  yn  mhob  dim,  am  fed- 
ydd  i'w  weinyddu  arno.  *'  Eithr  loan 
a  waraftinodd  iddo  ef  (i  ymostwng  i'w 
fedydd  ef,)  gan  ddywedyd,  y  mae  ar- 
naf  fì  eisiau  fy  medyddio  genyt  ti,  ac  a 
ddeui  di  ataf  fì?*'  Nid  oedd  loan  yn 
gweled  pethau  yn  eu  lliw  priodol  eto ; 
ond  pan  eglurodd  ^rr  lesu  iddo  amcan 
ei  genadwri,  yn  ei  ymg^nneriad  a'r  or- 
dinhady  gwelodd  loan  hi  yn  y  £ain  ;  a 
bu  foddlon  iddo.      *^  Ond  yr  lesu  a  at- 


ebodd  ac  a  ddywedodd  wrtho  ef,  Gad 
yr  awrhon ;  canys  fel  hyn  (trwy  wneyd 
hyn)  y  mae  yn  weddus  i  ni  gyflawni 
pob  cyfìawnder.  Yna  efe  a  adawodd 
iddo."  Nid  allai  loan,  fel  rhagredeg- 
ydd  mawr  y  Messiah,  gyflawni  ei  swydd 
yn  iawn  a  pherflaith,  heb  fedyddio  yr 
Arglwydd  lesu  ;  ac  nis  gallasai  yr  Ar- 
glwydd  sylweddoli  cysgod  cnawdol  cyf- 
Iwr  gorphwysdra  daearol  yr  eglwys  ía- 
ddewig  yn  Nghanaan,  yn  nghyflwr  ys- 
brydol  yr  eglwys  efengylaidd,  heb  iddo 
ei  harwain  o  anialwch  y  seremoniau 
beichus  i'r  orphwysfa  oedd  yn  aros  pobl 
Dduw  dan  yr  efengyl.  Buasai  yn  gam- 
wri  a'r  cysgod  prydferth  hwnw  ei  adael 
heb  ei  gyflawni ;  oblegid  ei  gyflawni 
oedd  yn  gwneyd  cyfiawnder  ag  ef. 
Felly  y  deallir  y  geiriau,  plerosai pasan 
dikaiosune,  y  rhai  a  ddylid  eu  cyfìeithu, 
I  syìweddoä  pob  peíh  cyfreiihlawn.  Yr 
oedd  yr  eglwjrs  luddewig  jm  gysgçd 
cyfreithlawn  o'r  eglwys  efengylaidd,  yr 
hwn  oedd  yn  weddus  ei  sylweddoli  yn 
mhob  peth  perthynol  iddi,  mewn  peth- 
au  ysbrydol,  dan  yr  efengyl.  Felly  yt 
oedd  m)mediad  y  genedl  trwy  yr  lor- 
ddonen,  o'r  anialwch  i  Ganaan,  yn  galw 
am  ei  sylweddoli,  yn  symudiad  cyflwr 
yr  eglwys  o  anialwch  y  seremoniau  i 
orphwysfa  yr  efengyl.  **Yr  eghuys yti 
y  diffaeihwcK^  oedd  yx  eglwys  luddew- 
ig.  Daeth  loan  Fedyddiwr  ati  i*r  di- 
flaethwch,  gan  lefain  arni  i  edifarhau, 
diwygio,  a  newid  yn  mhob  dim ;  obleg- 
id  fod  teyrnas  Dduw  yn  ymyl,  neu  gyf- 
Iwr  ysbrydol  yr  eglwys  gerllaw.  Yr 
oedd  loan  yn  yr  lorddonen,  ac  anial- 
wch  y  cysgodau  a'r  seremoniau  ar  un  tu 
iddi,  a  gorphwysfa  ysbrydol  yr  addew- 
id  ar  y  tu  aralí.  Daeth  lesu  Grist  at 
loan  i  gael  ei  fedyddio  ganddo  ;  felly  i 
fyned  o  ddifíÌBtethwch  y  cyflwr  luddew- 
ig  o  grefydd,  trwy  yr  lorddonen  fed- 
yddiol,  i  Ganaan  y  cyflwr  efengylaidd 
o  grefydd.  Ynddo  ef,  fel  "  Fen  carph 
yr  eglwysy'  y  symudwyd  yr  eglwys  i 
gyflwr  a  chymeriad  newydd,  yr  hwn 
sydd  yn  sylweddoli  cyflwr  a  chymeriad 
cysgodol  yr  eglwys  luddewig,  yn  gyf- 
lawn  a  chyfiawn  yn  y  cyfnewidiad  mawr 
hwn  a  gymerodd  le  ar  grefydd  yn  y 
byd.  Felly  nid  arwydd  o  gyfìiewidiad 
yshryd0lzx  natur  foesol  Crist  oedd  ei 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Amtyttnaethau. 


179 


fedydd  iddo  ef,  ond  arwydd  o'i  fyned- 
iad  ef  i  gyftwr  newydd  pethau — o  fod 
yn  luddewig  i  fod  yn  efengylaidd  yn  ei 
gymeriad,  ei  ysbryd  a'i  weinidogaeth  ; 
ac  o  symudiad  cyflwr  yr  eglwys  ynddo 
a  thrwyddo  ef,  o  fod  yn  luddewig  i  fod 
yn  efengylaidd.  Aeth  trwy  lorddonen 
bedydd  i  sefydlu  y  deyrnas  newydd — 
teymas  Dduw — yr  hon  a  gyhoeddodd 
loan,  fel  rhagredegydd  mawr  y  Mes- 
siah,  yn  ei  weinidogaeth  ef,  fel  yr  oedd 
yn  weddus  gwireddu  yn  gyfiawn  y  cy- 
Àûeddiad  hwnw ;  fel,  byth  ar  ol  hyny, 
y  mae  pethau  luddewig  crefydd  i  V  rhoi 
heibio,  a  phethau  efengylaidd  crefydd 
yn  cymeryd  ei  lle,  "  Yr  adenedigaeth  !" 
Yr  oedd  gweinidogaeth  a  bedydd  lo- 
an  yn  efengylaidd,  yn  ngwir  a  phriod- 
ol  ystyr  y  gair ;  yn  "  Ddechreuad  ef- 
engyl  lesu  Grist,  Fab  Duw  ;"  yn  breg- 
ethiad  teymas  nefoedd  ;  ac  yn  **  edfryd 
pob  peth."  Ei  weinidogaeth  ef  a 
ddygodd  y  Messiah  i  olwg  y  bobl ;  a'i 
fedydd  ef  a  drosglwyddodd  *^Ben  yr 
Bghuys,*'  o  ddiffaethwch  yr  eglwys  lu- 
ddewig  i  Ganaan  y  cyflwr  efengylaidd, 
yr  eglwys  Gristionogol. 

[jTw  gorphen  yn  ein  nesaf,'] 


AMRYWIAETHAU. 


GWREIDDIOL  A  DETHOLEDIG. 


GAN  AP  P.  A.  MON. 

— Yn  niwedd  y  ganrif  ddiweddaf 
nid  oedd  ond  saith  o  gymdeithasau 
cenhadol  perthynol  i'r  Protestaniaid. 
Heddyw  y  mae  tair-a-thriugain,  ac  o  y 
rhai  hyn  y  mae  saith-ar-hugain  yn 
Mhrydain  Fawr,  a  deunaw  yn  Ameri- 
ca.  Yr  oedd  yn  y  maes  cenadol  yn 
nechreu  y  ganríf  bresenol  gant  a  deg- 
a-thriugain  o  genhadon,  ac  o  y  rhai'n 
yr  oedd  cant  yn  dal  perthynas  â'r  Mo- 
laíìaid.  Yn  bresenol  y  mae  dwy  fìl  a 
phedwar  çant  o  genhadon  ordeiniedig 
perthynol  i  Brydain  ac  Âmeríca,  ac 
uwchlaw  tair-mil-ar-hugain  o  wasan- 
aethyddion  cartrefol,  heblaw  Uu  anei- 
rif  o  wragedd  çynorthwyol.  Mae  y 
Morafiaid  yn  rhoddi  at  yr   achos  cen- 


hadol  pedwar  swllt  a  chwe'  cheiniog  ar 
gyfer  pob  aelod  yn  flynyddol,  tra  nad 
yw  Eglwysi  Gwladol  ^Germani,  mewn 
rhai  manau,  yn  rhoddi  yn  agos  i  flyr- 
h*ng  y  pen. 

— Nid  yw  mater  ynddo  ei  hun  yn 
fyw.  Y  mae  bywydoliaeth,  pa  un  byn- 
ag  ai  mewn  cell  ptoioplasm  neu  yn  y 
'menydd  dynol  y  gwelir  ef,  yn  beth 
gwahanlaethol  i  fater,  ac  yn  analluadwy 
i*w  genhedlu  o  hono.  Nid  oes  genym 
brawf  fod  yr  anfywydol  yn  pasio  i'r 
bywydol. 

— Mae  y  meddwl  yn  lled  gyffredin, 
hyd  yn  nod  yn  mhlith  dynion  gwybod- 
us,  mai  yn  y  bymthegfed  ganrif  y  de- 
chreuwyd  gwneyd  Uyfrau,  ac  y  gwawr- 
iodd  goleuni  llenyddol,  pan  ddargan- 
fy^dwyd  dyfais  yr  argraffwasg,  ac  mai 
i'r  argraffwasg  ^m  unig  yr  ydys  yn  ddy- 
ledus  am  ein  trysorau  gwerthfawr  Uen- 
yddol ;  a  chyn  hyny  bod  cyraylau  du- 
dew  anwybodaeth  yn  gordoi  holl  gen- 
edlaethau  y  ddaear.  Er  hyny  y  mae 
prawfìadau  o  wareiddiad  uchel  yn  As- 
syria  dair  mil  o  flynyddau  yn  ol,  a  bod 
llenyddiaeth  yn  blodeuo  yn  ninasoedd 
henafol  Nineveh  a  Babylon,  mor  gy- 
ffredin  ag  yn  ein  plith  ni  y  dyddiau 
hyn. 

Dechreuodd  llenyddiaeth  Roegaidd 
)m  mhell  yn  y  cyfnod  henafol.  Yr 
oedd  barddoniaeth  yn  y  perffeithrwydd 
mwyaf  fil  o  flynyddau  cyn  Crist.  Y 
mae  y  ffurfìad  cywrain  a'r  iaith  wech 
3m  y  caniadau  Homeraidd  yn  brawf  o 
gyfnod  maith  o  ddiwylliad  blaenorol. 
Yr  oedd  Uyfrau  y  pryd  hyny  yn  cael 
eu  hysgrífenu  ar  bapyrus^  ar  flfurf  plyg- 
lyfr  o  chwe'  modfedd  i  chwe'  troed- 
fedd  o  hyd,  ac  yn  cael  eu  copîo  gan 
ysgrifenwyr  proôesedig.  Mae  gan  y 
Chineaid  lenyddiaeth  yn  cyrhaedd  yn 
ol  3*500  o  flynyddau.  Dyfeisiwyd  ar- 
graffu  yn  China  yn  y  chweched  ganrif, 
naw  can'  mlynedd  cyn  i  Ewrop  wybod 
dim  am  hyny.  Yn  Rhufain  henafol  yr 
oedd  Uenyddiaeth  o  fewn  cyraedd  y 
bobl  gyffredin.  Cwynai  Horace,  yn 
mhell  cyn  y  cyfnod  Crístionogol,  am 
fod  ei  lyfrau  yn  nwylaw  pawb.  Peth 
rhyfedd  fyddai  cljrwed  bardd  y  dydd- 
iau  hya  yn  cw^mo  am  yr  un  peth  ! 


Digitized 


byGoogle 


i8o 


Amrywiaethau, 


[Medi, 


Yr  oedd  yn  Uyfrfa  Alexandria  700,- 
000  o  g)rfrolau  ;  ac  yr  oedd  Uyfrgellau 
yn  Uuosog  yn  Rhufain,  Athen,  Samos, 
a  dinasoedd  eraill,  yn  Groeg,  Spain, 
Itali,  a'r  Aipht.  Cynwysa  y  lyfrfa  a 
sefydlodd  Cystenyn  yn  Nghaercysten- 
yn  120,000  o  gyfrolau,  a  dywed  ysgrif- 
enwyr  Arabaidd  fod  yn  yr  hon  oedd  yn 
Cairo  1,600,000  o  gyfrolau. 

— Gofynodd  y  diweddar  Dr.  Bethune 
i  wr  sarug  a  chybyddlyd,  sut  yr  oedd 
yn  dyfod  yn  mlaen.  Atebodd  y  dyn  : 
"Beth  ydyw  hyny  i  chwi?"  Ebe  y 
Doctor :  "  O !  syr,  un  ydwyf  fi  o'r  rhai 
hyny  sydd  yn  cymeryd  dyddordeb  hyd 
yn  noîd  yn  y  gwaelaf  o  greaduríaid 
Duw." 

— ^Yr  oedd  bachgenyn  yn  byw  gyda'i 
ewythr,  yr  hwn  nid  oedd  yn  r^oi  haner 
digon  o  fwyd  iddo.  Un  diwrnod  pan 
yn  rhodio  gyda'u  gilydd  cyfarfuasant  â 
milgi  teneu  ofnadwy.  "  Beth  sydd  yn 
peri  i*r  milgi  yna  edrych  mor  wael  ?" 
gofynai  y  gwr  i'w  nai.  "Wel,"  ebai 
y  bachgen,  "  yr  wyf  501  credu  mai  byw 
gyda'i  ewythr  y  mae  !" 

— Bro  Gwalia  odîdog,  ber,  glodadwy, 
Trwy  ei  hardaloedd  tra  rhed  Eiwy, 
Tra  llef  dwfr-dwfn,  tra  liifo  Dyfrdwy, 
Tra  oesawg  genedl,  tra  sio  Conwy, 
Ni  cheir,  ofnir,  meddir  mwy-ysblenydd, 
Wiw  liwgar  awenydd  a*i  GoRONWY. 

— Pan  oedd  y  Frenines  Yictoria  yn 
bump-ar-hugain  oed  gofídiai  yn  fawr 
am  nad  o^d  ei  dyledswyddau  cy- 
hoeddus  yn  goddef  iddi  fod  gyda  ei 
merch  fechan,  Tywysoges  Cymru,  pan 
byddai  yn  dyweyd  ei  phader.  Cyfar- 
wyddai  y  rhai  oedd  wçdi  eu  penodi  i 
gario  allan  ei  chynlluniau,  yn  y  geiríau 
hyn  :  "  Y  mae  yn  bur  eglur  i  mi  y 
dylai  gael  ei  dysgu  i  goleddu  meddyl- 
iau  mawreddog  a  pharchus  iawn  am 
Dduw  a  chrefydd ;  syniadau  o  addoliad 
a  chariad  y  mae  ein  Tad  Nefol  yn  ein 
calonogi  i  goleddu  am  dano,  ac  nid 
teimlad  o  ofn  ac  arswyd ;  na  ddylai 
meddyliau  am  angau  a'r  byd  a  ddaw 
gael  eu  cyfleu  mewn  agwedd  frawychus 
ac  annymunol ;  ac  na  ddylai  eto  (nid 
oedd  y  fechan  ond  o  bedair  i  bum* 
mlwydd  oed)  wybod  dira  am  wahanol 
gredoau." 


DYWEDIADAU   DYNION  MAWR, 


Nid  yw  y  Cristion  yn  gweithio  dros 
ei  Dduw  fel  y  sugniedydd  {pumŷ),  yt 
hwn  a  ymetyl  pan  dynir  y  llaw  oddi- 
wrtho ;  ond  fel  íf^monell  sydd  yn  fjrth* 
darddioi. — Rowland  HilL 

Mae  yr  egwyddorion  a  argreffìr  ar 
feddwl  yr  ieuainc  yn  parhau  yn  gadarn 
ac  ansigledig,  fel  pe  wedi  eu  sylfaenu 
ar  ryw  ymsyniad — rhyw  argyhoeddiad 
mewnol ;  îe,  hyd  yn  nod  ar  yr  ewyllys. 
—Plutarch, 

Cefais  allan  mai  un  o  ddeugain  o  ieu- 
enctyd  ag  sydd  yn  ymarfer  eu  hunain 
mewn  rhinwedd,  moesoldeb  a  chrefydd 
hyd  bump-ar-hugain  oed,  sydd  heb 
ddilyn  y  cyfryw  fywyd  hyd  ddiwedd  eu 
hoes. — larll  Shaftesbury. 

Yr  hwn  ni  faddeua  i  eraill,  a  dyr  y 
bont  dros  yr  hon  y  mae  yn  rhaid  iddo 
ei  hun  groesi. — George  Herbett 

Ni  phrofa  y  pregethwr  o  ymddangos- 
iad  annhaclus,  a  oddefa  i'w  wallt  dyfìi 
am  wythnos  heb  osod  crib  ynddo,  ei 
ewinedd  heb  ei  glanhau,  ei  esgidiau  heb 
eu  duo,  a'i  ddillad  yn  aflan,  ond  yn 
arweinydd  a  chefnogydd  tlawd  i'r  gwir- 
ionedd  pur  a  sanctaidd — H,  Orosòy. 

Hyde  Pafh.         Cyf,  '*Ioan  Bach^' 


ALEXANDER  FAWR. 

Crachfardd  o'r  enw  Cerilles  a  ddaeth 
at  Alexander  Fawr,  gan  ddywedyd  ei 
fod  ef  yn  deall  fod  ei  fawrhydi  yn  hael- 
ionus  i  feirdd  ac  athronwyr,  a'i  fod  yn- 
tau  yn  fardd.  "  Moes  glywed  rhai  o'th 
gyfansoddiadau,"  meddai  Alexander,  a 
Cerilles  a  ddechreuodd  adrodd  rhyw- 
beth  a  alwai  efe  yn  gân.  "  Aros,  taw," 
meddai  Alexander,  ''  dyma  i  ti  arian 
am  gau  dy  safn,  a  pheidio  prydyddu 
dim  yn  rhagor." 


FFRAINC  A'R  JESUITIAID. 

Urdd  Pabyddol  yw  y  Jesuitiaid,  a 
sefydlwyd  gan  Ignatius  o  Loyola  yn  y 
fl»  1534»  ac  a  gydnabyddwyd  yn  Úrdd 


Digitized 


byGoogle 


i83o.] 


Amfymacthau. 


i8i 


crefyddol  gan  y  Pab  yn  1540.  Ystyr 
y  teitl  yw  Cymdeithas  lesu.  £r  bod 
hon  yn  un  o  urddaa  crefyddol  diwedd- 
araf  y  Babaeth,  y  mae  wedi  áyfoá  y 
bwysicaf  o'r  oll  o  honynt.  Ychydig  o 
wahaniaeth  sydd  rhwng  yr  urddau  er- 
aill  a'i  gilydd,  ond  ]m  lliw  a  chynllun 
cu  gwisgoedd,  eu  rheolau  a'u  defod- 
wasanaeth ;  ond  am  hon  y  mae  yn  wa- 
hanol  iawn  iddynt  oll.  Ôeblaw  y  tel- 
erau  arferol  o  ufudd-dod  i  uwchaíìony 
tlodi^  haelioni,  &c.,  y  mae  )nna  un  am- 
od  a  wna  aeiodau  yr  TJrdd  yn  neillduol, 
sef  eu  bod  yn  ufuddhau  i'r  eglwys  i  fy- 
ned  lle  b^mag  yr  anfonir  hwy — yn  gen- 
adon  i  ddychwelyd,  neu  fel  arall,  i  gyf- 
lawni  unrhyw  waith  a  ofynir  oddiar- 
nynt  er  lles  yr  eglwys,  a  chysegru  eu 
hoU  eiddo  i  hyny. 

Alltudiwyd  hwy  o  Loegr  gan  lago  I. 
Alltudiwyd  hwy  o  Ffrainc  dair  gwaith 
cyn  yn  bresenol ;  diddymwyd  hwy  fel 
Urdd  gan  im  Pab;  ac  alltudiwyd  hwy 
yn  eu  tro  o  bob  teyrnas  a  gwlad  yn 
Ewrop. 

Mae  Gweinyddiaeth  Ffrainc  w:di 
gosod  y  gyí raith  yn  eu  herbyn  yn  ddi- 
weddar,  ac  wedi  eu  halltudio  drwy  or- 
fodaeth  o*r  wlad.  Mae  eu  halltudio 
wedi  creu  cryn  gynhwrf  drwy  y  wlad ; 
ond  y  mae  Ffrainc  yn  gwbl  alluog  i  of- 
alu  am  ei  hamgylchiadau  ei  hun  ;  ac  y 
mae  wedi  gwneuthur  yn  iawn  drwy  all- 
tudio  o'i  gwlad  elynion  gwaethaf  cym- 
deithas  a  chrefydd. 


hwn  sydd  yn  meddu  llawer,  yn  beth 
anhawdd  iawn.  Nid  oes  neb  a  all 
wneyd  y  gorchymyn  hwn." 


GORCHYMYN  ANHAWDD. 

Pan  oedd  Mr.  JefFreys  unwaith  yn 
holi  plant,  efe  a  ofynodd  iddynt,  Pa 
un  o'r  deg  gorchymyn  oedd  y  mwyaf 
anhawdd  ei  gyílawnî?  Atebodd  un 
mai  y  gorchymyn  hwn,  y  llall  mai  y 
gorchymyn  arall.  Yn  y  dîwedd  gof- 
^modd  i  fachgen  o  gylch  deuddeg  oed, 
yr  hwn  a  atebodd,  mai  y  gorchymyn 
olaf,  sef  y  degfed,  oedd  yr  anhawddaf 
o'r  cwbl.  Gofynodd  yntau  pa  fodd  yr 
oedd  hyny  yn  bod  ?  Efe  a  atebodd, 
"  Y  mae  i  un  tlawd  weled  un  arall  yn 
meddu  Uawer  o  arian,  llawer  o  ddillad, 
Uawer  o  wartheg,  ac  yntau  heb  ddim, 
a  pheidìo   chwenych  rhan  o  bethau  yr 


Y  PABYDDION  YN  AMERICA. 

Ychydig  amser  yn  ol  darfu  offeirîad 
Pabaidd  yn  Iwerddon  anfon  Uythyr  i 
America,  i  ymofyn  yn  nghylch  am- 
gylchiadau  Pabyddiaeth  yn  rayd  y  Gor- 
Uewin.  Y  cyfrif  a  gafodd,  ar  ol  gwneyd 
ymchwiliad  manwl  oedd,  fod  hoU  Bab- 
yddion  America  )m  mhell  islaw  dwý 
fìliwn,  pan  y  dylasent,  yn  ol  cyfrif  y 
Pabyddion  sydd  yn  ymfudo  yno  o'r 
Iwerddon  a  gwledydd  Pabyddol  eraill, 
fod  yn  agos  i  bedair  miliwn — felly  fod 
dwy  filiwn  o  Babyddion  wedi  colli  o'r 
rhai  a  fuasent  yn  Iwerddon  a  manau 
erailí,  ond  wedi  ymwrthod  â  Phabydd- 
iaeth  yn  America. — Cydymaith  Dy- 
ddanus. 

[Dichon  fod  y  nifer  a  roddir  uchod 
o  Babyddion  America  yn  rhy  isel  yn  awr^ 
ond  y  mae'n  ffaith,  yn  oi  achwyniadau 
offeiriaid  Pabyddol  eu  hunain,  fod  Pab- 
yddiaeth  yn  coUi  ei  gafael  ar  niferi 
mawrion  o*r  bobl  ieuainc  yn  y  wlad 
hon.'J 

HANESYN  AM  ROBERT  HALL. 

Rywbryd  pan  oedd  efe  yn  Leicester, 
daeth  Mr.  Mason,  New  York,  drosodd 
i  Lundain  i  draddodi  pregeth  o  blaid 
Cymdeithas  Genhadol  Llundain.  Aeth 
Robert  Hall  yno  i'w  wrando.  Yr  oedd 
siarad  mawr  am  y  bregeth,  a  Mr.  Hall 
yn  ei  hedraygu  gyraaint  a  neb.  Yn 
fuan  wedi  i  Mr.  Hall  ddyfod  adref,  gal- 
wodd  rhyw  bregethwr  dyeithr  ar  ddara- 
wain  yn  ei  dy.  Dyraunodd  Mr.  Hall 
arno  bregethu  yn  ei  le  ef  y  noswaith 
hono,  gan  nas  gallai  feddwl  ara  breg- 
ethu  ei  hun  mewn  un  wedd.  Cyraer- 
odd  y  pregethwr  arno  ei  fod  yn  wrth- 
wynebol  iawn  i  wneyd,  gan  ei  fod  yn 
golygu  ei  hun  yn  anaddas  i  bregethu 
yn  Ue  y  fath  un,  ac  eto  yn  falch  o'r 
cynyg.  Gan  na  chymerai  Mr.  Hall  ei 
nacâu,  pregethodd  y  gwr  yn  y  modd 
goreu  y  gallai.     Ar  ol  darfod   y  breg- 


Digitized 


byGoogle 


tS2 


Amrywiaethau. 


[Medi. 


eth,  ymddangosai  Mr.  Hall  yn  h^naod 
o  siriol,  a  dywedodd  na  chafodd  braidd 
erioed  ei  foddhau  gymaint  mewn  preg- 
eth.  Y  pregethwr  yn  foddhaus  a  syn- 
edig  wrth  glywed  hyn,  a  ofynodd  beth 
oedd  3m  ei  bregeth  ^m  rhoddi  y  fath 
foddhad  iddo  ?  Mewn  atebiad  dywed- 
odd  yntau,  "  Yr  wyf  newydd  ddy- 
chwelyd  o  Lundain,  wedi  bod  yn 
gwrando  y  dyn  mawr  hwnw,  Dr.  Ma- 
son,  New  York.  Y  mae  wedi  îy  s)mu, 
ac  wedi  peri  i  mi  feddwl  am  yr  hyn  a 
dybiwn  a  íuasai  Paul  pe  clywsem  ef. 
Ni  chlywais  i  neb  o'i  gyffelyb — yr 
oeddwn  wedi  myned  i'r  fath  iselder 
meddwl  ar  ol  ei  glywed,  fel  na  wydd- 
wn  pa  fodd  i  gjmyg  pregethu  dim 
ychwaneg  301  fy  oes;'*  a  chan  ddyrch- 
afu  ei  ben,  efe  a  ychwanegodd  yn  rym- 
us,  **  ond  diolch  i  Dduw,  yr  wyf  wedi 
eich  clywed  chwiy  ac  yr  wyf  yn  teimlo 
fy  hun  yn  ddyn  eto."  Y  fath  ergyd 
drom  ac  annysgwyliadwy  oedd  hyn  i'r 
dynyn  bach  ! 


LLAFUR  HEN  GREFYDDWYR. 

Yr  oedd  Uafur  trueiniaid  sychedig 
am  air  y  bywyd  mewn  teithio  i  wrando 
y  gair  ryw  gan'  mlynedd  yn  ol  yn 
annarluniadwy.  Y  mae  ^rr  hanesyn 
canlynol  yn  un  engraifft  o  hyny : — 
"  Dyn  tlawd  o  weithiwr  wrth  y  dydd 
ydoedd  yn  byw  yn  Nghaerwys,  Swydd 
Fflint,  o*r  enw  Peter  Jones.  Aethai  y 
gwr  hwn  i  Ijangeitho  un-ar-ddeg  o 
weithiau,  taith  o  210  o  filldiroedd 
rhwng  myned  a  dychwelyd.  Un  tro, 
pan  oedd  y  dydd  yn  hwyrhau,  a'r 
afonydd  yn  llifo  gan  y  gwlawogydd,  a 
chanddo  yntau  eto  ugain  milldir  o 
ffordd  i  gyraedd  Llangeitho,  teimlai  y 
truan  ei  feddwl  yn  min  Uesmeirio.  Yr 
oedd  y  nos  gerllaw,  a'r  wlad  yn  ddy- 
eithr  iddo.  Yr  oedd  hefyd  afon  o'i 
flaen,  a  hono  wedi  llifo  gan  y  gwlaw 
mawr.  Ni  wyddai  Peter  yn  y  byd  pä 
beth  a  wnai.  Yn  ei  gyfyngder,  pa  fodd 
bynag,  trodd  at  dy  fferm  ar  lan  yx  afon, 
a  gofynodd  yn  ostyngedîg  am  lety. 
Dygwyddodd  fod  pawb  ond  gwraìg  y 
ty  wedi   myned  i  orphwys,  yr   hon  a 


ddywedodd,  '  Cewch,  ond  nid  oes 
yma  ddim  tän,  a  chwithau'n  wlyb  ìawn; 
cewch  frechtan  a  llaeth,  a  thyna  daten 
lled  oer  ar  y  pentan.'  Nos  Sadwrn  oedd 
hi  j  ac  ebai  y  wraig,  '  Diau  eich  bod 
yn  myned  i*r  cwrdd  yfory.'  *  Ydwyf,' 
meddai  Peter,  '  da  genyf  gael  gwybod 
pa  fodd  yr  âf  oddiyma  yn  y  boreu,  a 
dymunwn  gael  talu  i  chwi  am  fy  Uety, 
gan  y  bydd  yn  rhaid  i  mi  gychwyn  yn 
bur  foreu.'  Ni  fynai  y  wraig  ddim  tâl 
ganddo.  Aeth  y  pererin  Uuddedig  i 
orphwys.  Rhoes  ei  ddillad  gwlybion 
ar  draed  y  gwely  i  sychu,  a  thua  thri 
o'r  gloch  y  boreu  cododd  i  gychwyn  ei 
daith.  Erbyn  dyfod  at  yr  afon  lle  y 
disgwyliai  gael  croesi,  nid  oedd  yno  na 
phont  na  chareg.  Pan  yn  petruso  pa 
beth  a  wnai,  ac  yn  ofni  colli  y  cyfarfod, 
daeth  dyn  o'r  gymydogaeth  heibio,  a 
chan  ddysgwyl  fod  y  gwr  yn  gyfarwydd 
a*r  rhyd,  gofynodd  iddo  fyned  trwy  yr 
afon  o*i  flaen,  ac  y  rhoddaî  iddo  swUt. 
'  Na  wnaf,'  meddai  y  dyn,  *  pe  rhodd- 
ech  y  byd  i  mi.  Ond  cyfeiriwch  at  y 
pren  acw  yr  ochr  draw,  fe  allai  yr  ewch 
chwi  drosodd.'  Wedi  gorchymyn  ei 
hun  i  ofal  rhagiuniaeth,  anturiodd  trwy 
yr  afon,  a  chyrhaeddodd  y  lan,  er  fod 
y  dwfr  yn  cyraedd  at  ei  ên  yn  un  man. 
Aeth  rhagddo  i  Langeitho,  lle  yr  oedd 
Jones,  Llangan,  yn  pregethu  ar  y  pryd. 
Yr  oedd  yno  ganoedd  lawer  fel  yntau 
wedi  dyfod  o  bell,  a'u  sefylifa  yn  ddigon 
annghysurus  rhwng  Uudded  a  gwlychu 
eu  dillad ;  eto  nid  hir  y  buont  yn  gwr- 
ando  îiad  oedd  cawodydd  bendith  yn 
disgyn,  a*r  pererinion  lluddedig  hyn 
oll  wedi  anghofìo  eu  llafur  a'u  lludded, 
yn  òanu  ac  yn  molianu  Duw  am  eu  cofio 
yn  nhrefn  ei  ras." — Cydymaith  Dydd- 
anus. 


GOFYNIAD. 

Aty  Parch.  C.  Jones^  M.  A.^  Mifural 
RidgCy  O. 

Anwyl  Syr — ^Y  mae  jm  wybyddus  i 
chwi,  fel  d^m  dysgedig,  nad  yw  yr  eg- 
Iwys  Gristionogol,  pan  yn  ei  lle  priod- 
ol,  yn  adnabod  neb  yn  ol  y  cnawd. 
Yn  ngwyneb    h)m,   a  ddylai    gwr  a 


Digitized 


byGoogle 


tSSo.] 


Baréiaiẁuth. 


183 


gwraig  gael  eu  credu  yn  yr  eglwys  pan 
íyddant  yn  dwyn  yr  un  dystiolaeth  ar 
yr  un  mater?  Atebiad  buan,  os  gwel- 
wch  yn  dda.     Yr  eiddoch, 

Coalburg,  Dayid  £.  Dayies. 


Barddoniaeth. 


LLINELLAU 

Sr  Coffadwriaeth  am  Mrs.  ELBNoa  PRICB, 
Príod  Mr.  Thomas  Príce,  a  Mereh  Mr.  D. 
P.  Davies,  Upper  Lehigh,  Pa.,  yr  hon  a 
hanodd  yn  yr  angau  Mawrth  21,  1880,  cyn 
«yrhaedd  ei  22  ml.  oed. 


Y  mae  pechod  yn  gwasgara 
Teulu'r  ddaear  ar  bob  llaw, 

Ond  fe  gasgla  lesu  ei  deuln 
Ato  ei  hun  ryw  ddydd  a  ddaw. 

Y  mae  pechod  wedi  esgor 
Ar  farwolaeth  yn  y  byd, 

Ond  drwy  farw  gwthir  pechod 

0  derfynau'r  ddae*r  i  gyd. 

Daeth  yz  alwad  oddi  nchod 

1  ddwyn  Elenor  i'w  gwlad  ; 
Yn  yr  ysgol  ydoedd  yma, 

Cartref 'n  awr  yn  nhy  ei  Thad ; 
Tyrfa  fawr  sydd  yn  hiraethu— 

£t  chyfoedion  ar  y  Uawr— 
Uppor  Lehigh  sydd  mewn  galar, 

Drífton  wyla  ddagrau  mawr. 

Un  oedd  anwyl  yn  yz  ardal, 

Yn  dra  sydyn  aeth  î  ffwrdd, 
Ond  mae  genym  ei  thystiolaeth, 

Gobaith  eto  i  gael  cwrdd  ; 
Cwrdd  heb  ganu  ffarwel  mwyach, 

Cwrdd  mewn  bywyd  pur  a  hoen, 
Cwrdd  ar  frynian  anfarwoldeb, 

Yn  nghymdeithas  Duw  a'r  Oen. 

Nis  gall  parch,  na  brí,  na  thegwch, 

Ffiyndian  luoedd  ar  bob  llaw, 
Rwystro'r  gelyn  a*i  ergydion, 

Dymodian  marwol  brenin  braw ; 
Ond  mae  chwerwder  oer  marwolaeth, 

Wedi  peidio  yn  y  glyn, 
Cÿsgod  angan  drodd  yn  oleu, 

(äilen  cUr  Calfaría  fiyn. 

Merch  rínweddol  a  mam  ienanc, 

Hnnodd  yn  yr  lesu  byw ; 
Ymddiríedodd  yn  y  Bywyd, 

Bywyd  ei  anwyliaid  tw  ; 
O,  mor  bèr  ei  chân  wefreiddiol, 

Heddyw  yn  moliann'r  I6r ; 
Mae  ei  llais  yn  fwy  soniarus 

Gyda  seintiaa'r  nefol  gOr. 


Os  yw'r  tafod  wedi  tewî 

Yn  nystawrwydd  ocr  y  bedd, 
Owaith  ei  dwylaw  yn  gorphwyso, 

Gwag  yr  aelwyd,  gwag  ei  sedd, 
LIwybrau*r  anial  ni  wna  droedio, 

Yn  y  capel  ni  cheir  hl, 
Ond  mae'n  fyw,  er  wedi  marw, 

Byw  yn  ein  serchiadaa  ni. 

Seren  ddysglaer  a  fachludodd, 

Aeth  o'n  golwg  hwnt  i*r  lli\ 
Ond  dysgleirío  ar  gyfandir 

Anfarwoldeb  mae  mewa  brí— • 
Adlewyrchu  pur  ogonìant 

Ei  Gweredwr  yn  y  nef, 
Ac  yn  tywallt  mOr  o  glodydd, 

Heb  ymatal,  «•  Iddo  Ef." 

HiaABTHLAWN. 


ADGOF  AM  JOHN  HUMPHREY. 


[Bu  yn  Arolygydd  y  National  Collieiy,  Carr's 
Pätch,  Lack.  Co.,  Pa.,  am  tua  18  mlynedd.] 

Trwy  ddamwain  angeuol  symndwyd  fy  nghyf- 

John  Hnmphrey  i'w  feddrod  yn  nawnddydd 
eioes; 
Mae  oofio  am  dano  a  chrybwyll  ei  enw 

Yn  dryllio  fy  nheimlad  gan  berí  mawr  loes. 
Yn  hir  iawn  fe  gofir  ei  gymwynasgarwch, 

I*r  tlawd  a'r  angenus  oedd  hynod  o  hael» 
Cymydog  mwy  tawd  a  chyfaill  cywirach 

Yn  rhengoedd  dynohyw  nid  ydyw  i'w  gael. 

Nid  gormod  oedd  gan  y  Gymdeithas  Odyddol 

Gydnabod  ei  deilwng  wasanaeth  i'r  Urdd, 
Trwy  osod  ei  ardeb  ar  fur  eu  hystafell 

Er  cofio'i  nawdd  iddi  mewn  llawer  o  ffyrdd; 
Fc  lanwodd  yn  onest  y  swydd  o  Drysorydd, 

£r  lles  y  Gyfrínfa  a  buddion  y  tlawd; 
'Doedd  neb  jm  fwy  blaenllaw  i  estyn  cymwynas 

Na  neb  yn  barotach  i  weini  ar  frawd. 

Daeth  torf  fairr  yn  nghyd  ar  ddiwrnod  et  ang- 

I  daltt  en  holaf  gymwynas  i  un  [ladd, 

Oedd  anwyl  gan  ganoedd  o'i  serchog  gyfeillion, 

Gan  neb  yn  fwy  felly  na  chenyf  fy  hun. 
Ei  weddw  oedranus  adawyd  ^m  unig, 

Yn  nyffìryn  du  galar  yn  athríst  ei  gwedd, 
Tra  cydmar  ei  bjrwyd  yn  hnno  ^m  dawei 

Dan  leni  tywyliion  oer  gaddug  y  bedd. 

Pwy  bynag  a  dalo  ymweliad  a'r  fangre 

Lle  gorwedd  fy  nghyfaiU  yn  isel  ei  wedd, 
Boed  ysgafn  ei  rodiad  wrth  sangu  y  glaswellt 

Sy'n  tyfu  yn  siríol  o  gwmpas  ei  fedd; 
Telored  yradar  uwchben  ei  weddillion, 

Eu  cathlau  soniarus  jrn  deyraged  i'r  fan, 
A  gwylied  angylion  ysmotyn  ei  feddrod, 

Nes  cyfyd  y  meirwon  o'u  celloedd  i'r  lan. 
T»yhrvilU^  A.  Wm.  T.  John. 


Digitized 


byGoogle 


iS4 


Barddomaeth, 


[Medi, 


[Aigraffir  ar  gais  perthynasaii.] 

HIRAETHGAN 

Ar  ol  fy  rhieni,  sef  Wiluam  Bowkn,  a'i 
wraig,  o  Lwynypiod,  ger  Llaneily.  Y  rhai 
a  hunasant  yn  yr  angeu,  yn  y  flwyddyn  1869, 
ac  a  gladdwyd  yn  y  Felinfoel,  yn  ymyl  add- 
oldy  y  Bedyddwyr. 

O  na  allwn  gerfio  geirian 

Mewn  llyth'renau  pur  o  aur, 
Ar  ryw  gareg,  fel  dangoseg 

Am  William  a'i  anwyl  Fair  ; 
Rhai  hunasant  yn  yr  angeu, 

Yn  llawn  dyddiau  bu  eu  hoes, 
Gwedi  rhodio  ilwybrau  rhinwedd 

Canljm  Crist  a  chodi'i  gioes. 

Oed  fy  nhad  oedd  bedwar  ugain 

Deuddeg  mlynedd  gyda  hyn ; 
Pnmp  yn  llai,  oedd  fy  anwyi-fam, 

Pan  wynebodd  ar  y  glyn ; 
Cefais  ganddynt  ddwys  gynghorion, 

I  ochelyd  drygau'r  byd  ; 
Cyfarwyddent  fl  at  Geidwad, 

I  roi  gofal  r  enaid  drud. 

'R  adeg  fuont  gyda'u  gilydd 

Yn  ymdeithio  yn  y  glyn — 
Pump  a  thriugain  o  flynyddoedd, 

Amser  maith  'n  oi  cyfrif  dyn ; 
Yn  Llwynpiod,  ger  Llanelli, 

Buont  hir  flynyddau*n  byw, 
Ac  yn  Adulam  addolent 

A  mawr  sel  eu  Prynwr  gwìw. 

Buont  yn  aelodau  flÿddlon, 

Ac  o  galon  gydaV  gwaith, 
Ddeg  a  thringain  o  flynyddoedd, 

Cofìr  hyn  ryw  amser  maith ; 
Os  byth  ca'i  fyn'd  i  Lanelli, 

Nid  hir  oedaf  ar  un  sedd, 
Cyrchu  wnaf  i  dywallt  deigryn 

Mewn  gwir  hiraeth  ar  eu  bedd. 

Cawsant  fagu  deg  o  deulu. 

Ar  eu  hoi  mae  naw  yn  fyw  ; 
£u  cynghorion  nac  anghofiwn, 

Ceisiwn  ras  a  heddwch  Duw  ; 
Ymbar'town  i'w  hail  gyfarfod 

Mewn  gwell  byd  Ile  nad  oes  poen, 
Na  galaru  am  rieni, 

Ond  clodfori  Duw  a'r  Oen. 
iyiorhi,  David  Bowen. 


ENGLYNION 

Er  Coffadwriaeth  am  yr  Hen  Frawd  enwog» 
"  Trebor,"  yr  hwn  a  orphenodd  ei  yrai 
ddáearol  yn  Dodgeville,  Wis. 


Trebor,  cerddor  cywir-ddysg — ^yn  foreu 
Dyferodd  ef  addysg ; 
Dygauemau  digymysg, 
I  enyn  mawl  yn  ein  mysg. 

Nid  sothach  afiach,  ofer— oedd  cynwys 
T  canau  wnai  arfer; 
Y  gwir  noeth,  geiriau  ei  Ner, 
A  fynai  ar  ei  faner. 

Ei  fawr  ddawn  a*i  farddoniaeth—amlygai 
Aml  agwedd  dysgeidiaeth ; 
Llon  wron  lluniai  araeth, 
Yn  ei  phryd  yn  iawn  a  ffiraeth. 

Ei  ffydd  oedd  hylwydd  a  helaeth — a4  saU 
Oedd  sylwedd  tystiolaeth ; 
Oen  Duw  pan  ei  hunan  y  daeth 
I  ddwyn  elw  i  ddynoliaeth. 

Llawer  soniai'n  llwyr  swynol— am  studì» 
Y  StaíuU  Crist'nogol ; 
A  gwefraidd  nodai'r  gyfrol 
Roes  y  Nef  i'r  rhai  sy'n  ol. 

Daioni  i  bawb  dynion—oedd  hollol 
Ewyllys  ei  galon ; 
Hyn  o  fraint  oedd  dan  ei  fron, 
Haelioni  i'w  elynion. 

£i  feichio  ag  afiechyd — ^ga'dd  y  brawd, 
A  gwedd  brudd  dros  enyd, 
Ond  daeth  pen  ar  bob  penyd 
I  Trebor  bach  tra  bo'r  byd. 

Ei  ysbryd  diwyd,  do,  diau^hedodd 
í'r  gwiwdeg  drigfanau, 
A'i  gorpbyn  oedd  briddyn  brau 
Ostyngwyd  i  gist  angau. 

Oddi  ^no  yn  ddianaf— y  daw 
Vn  y  dydd  diweddaf ; 
Trwy  ras  'n  yr  urddas  harddaf, 
I  ddíü  nod  ddelw  ei  Naf. 

Meredydd  Eyans. 


NEBUCHODONOSOR. 


BEDD-ARGRAFF 

I'R  DlWEDDAR    DR.  D    J.   WiLLIAMS,;BrYN- 

KiR  Station.     \^Buddi^ol,'\ 


Brenìn  Babel  ben-felyn — o'i  orsedd 
Mewn  arswyd  a  dychryn, 
A  droswyd  gyda'r  asyn 
I  bori  gwellt  fel  bara  gwyn. 

GWILYM  HlRAETHOG. 


Am  David  gofid  ga  Eifion — ^un  fu 
O  fawr  werth  i  gleifion  ; 
Ac  hefyd  rhodiad  cyfion 
Gadwodd  ef  gyda  Duw  lôn. 

Ieuan  Dwyfach. 


Digitized 


byGoogle 


zS8o.] 


Y  Maes  CenadoL 


185 


Y  MAES  CERADOL. 

CAN  Y  FilRCH.  W.   F.  DAYIES»  NANTICOKB,  PA. 
CHINA. 

n. 

Bydd  genym  aìr  y  mis  hwn  eto  ar 
China.  Y  mis  diweddaf  sylwasom  ar 
diriogaethau  eangfawr  y  wlad  uchod, 
yn  nghyd  a'i  thrigolion  aml  a  lluosog. 
Mae  hynodion  hynaíìaethol  y  wlad  hon 
yvk  deilwng  o'n  sylw ;  a  nodi  rhai  o 
honynt  fydd  ein  gwaith  yn  bresenol. 
Mae  hanesiaeth  China  yn  ymestyn  yn 
mhellach  yn  ol  nag  un  wlad  arall.  Cyf- 
rifir  fod  eiddo  Rhufain  yn  cynwys  tua 
mil  o  ílynyddoedd,  ac  eiddo  Groeg 
tua'r  un  faint.  Cawn  fod  eiddo  yr 
luddewon,  o  alwad  Abraham,  hyd 
ddinystr  Jerusalem,  yn  ddwy  waith  gy- 
maint  ag  eiddo  Rhufain  neu  Groeg. 
Ond  y  mae  China  wedi  meddu  fFurf- 
lywodraeth  gyfansoddiadol,  a  hyny  yn 
sefydlog,  am  bedair  mil  o  ílynyddoedd. 
Mae  Groeg,  Rhufain,  Persia,  Assyria, 
Babilon,  a  Uywodraethau  h^oiafol  er- 
ailly  wedi  codi,  llwyddo,  a  diflanu,  tra 
y  mae  eiddo  y  Chineaid  wedi  dal  ei 
thir  trwy  ddeg-ar-hugaîn  o  lywodliniau 
{dynasües),  Ei  d^dfau,  y  rhai  a 
ddeddílyfrwyd  ddwy  fìl  o  flwyddi  yn 
ol,  a  ddiwygír  ^m  barhaus  ganddynt 
bob  pum'  mlynedd.  Cyfanwyd  China 
yn  Uywodraeth  1088  c.  c.,  a  chyfnew- 
idiwyd  hi  o*r  flurf  warogol  {feudaí)  i'r 
tm  bresenol  220  o.  0.,  ac  felly  yn  y 
cyfeiríad  hwn  yr  oedd  China  ar  y  blaen 
hyd  yn  nod  ar  rai  o  wledydd  a  ystyrid 
jn  oleu  a  gwareiddiedig  yn  Ewrop. 
Yn  egwyddorol,  mae  Uywodraeth  Chi- 
na  yn  unbenol,  ond  yn  ymarferol  y 
mae  yn  ddemocrataidd,  a  chydraddol- 
deb  pob  dyn  yn  ngwyneb  cyfraith  y 
wlad  yn  cael  ei  gydnabod  gan  bawb 
fel  egwyddor  sefydlog.  Mae  yr  haner 
dwsin  llwythau  crwydrol  a  ymfudasant 
i  lanau  yr  afonydd  Yellow  a  Yang-tze, 
o  gylchoedd  y  Môr  Gaspiaidd,  wedi 
<iod  yn  lluosocach  erbyn  heddyw  na 
deiliaid  unrhyw  lywodraeth  arall  ar 
wyneb  y  ddaear,  a  Peking  yw  y  brif 
ddinas  hynaf  mewn  unrhyw  wlad. 

Anhawdd  yw  cael  dim  er  ein  cyn- 


orthwyo  i  gael  drychfeddwl  am  gyfhod 
mor  faith  o  hanesiaeth  ag  sydd  yn  per- 
thyn  i*r  wlad  hynod  hon.  Mil  o  flyn- 
yddoedd  cyn  i  Romulus  freuddwydîo 
am  adeiladu  '*  dinas  y  saith  bryn,"  yr 
oedd  y  Chineaid  )m  bobl  luosog,  hedd- 
ychol,  a  llwyddianus.  Pan  oedd  Solo- 
mon  yn  nghanol  ei  ogoniant,  yn  der- 
byn  ymweliad  brenines  Sheba  yn  Jeru- 
salem ;  pan  oedd  y  Babiloniaid  yn  add- 
umo  glanau  ^rr  Euphrates  â'u  palasau  ; 
pan  oedd  tyrau  Ninefeh  )m  taflu  eu  cys- 
godion  am  y  tro  cyntaf  ar  ddyfroedd  y 
Tigris;  pan  fygythiai  Jonah  ddinystr 
ar  ddinas  Ninefeh ;  pan  oedd  Ësaiah 
yn  rhagfynegu  cwymp  Babilon,  er  eî 
hoU  fawredd,  a  Daniel  yn  gweddio  dair 
gwaith  yn  y  dydd,  a'i  ffenestri  yn  ag- 
ored  tua  dinas  anwyl  ei  dadau,  ac  yn 
rhagfynegu  tynged  yr  ymerodraethìau 
ag  oeddynt  eto  heb  eu  geni — yn  ystod 
yr  holl  flynyddoedd  hyn  yr  oedd  y 
Chineaid  ^m  ddiwyd  gydag  amaethydd- 
iaeth,  masnach,  a  Henyddiaeth.  Yr 
oedd  China  yn  saith  cant  oed  pan  gefn- 
odd  Israel  ar  yr  Aipht  a'i  chaledi,  a 
chroesi  y  Môr  Coch.  Yr  oedd  wedi 
bodoli  am  1600  o  flwyddi  pan  bro- 
phwydodd  Esaiah  am  eu  dychweliad  at 
y  Siloh.  £sa.  59  :  12. 

Mae  y  Chineaid  yn  gyffredin  yn  bobl 
hynod  o  ddyfeisgar,  deallus^  parod  iawn 
i  gymeryd  gafael  mewn  unrhyw  beth,  a 
hefyd  yn  llawn  diwydrwydd  a  phen- 
derfyniad.  Dygir  ni  yn  ol  gan  ei  chof- 
lyfrau  drwy  4000  o  flwyddi.  Yr  oedd 
ganddi,  1700  o  flwyddi  yn  ol,  Eiriadur 
o'i  hiaith,  yr  hwn  sydd  heddyẅ  yn  cael 
ei  ystyried  yn  safon.  Y  cenadon  cynt- 
af  a  ymwelasant  a'r  wlad,  a  gawsant  y 
Chineaid  yn  meddu  gwybodaeth  o'r 
tynfaen  (jnagne/). 

Dywedir  gan  haneswyr  ac  awduron 
credadwy,  fod  y  bobl  hyn,  200  mlyn- 
edd  cyn  i  Abraham  adael  ei  fro  ened- 
igol  ar  alwad  Duw,  wedi  cofnodi  dar- 
sylliadau  seryddol  o'u  heiddo,  y  rhai  a 
wirioneddir  gan  wyddonwyr  yr  oes  bre- 
senol.  Haner  canrif  yn  foreuach  na 
hyny  cawn  fod  creigiau  Hung  Shan 
wedi  en  cerfio  amynt  â  phin  o  haiam, 
ffigyrau  a  fuasent  yn  dangos  i'r  oesau 
a  ddel  weithredoedd  ^orchestol  peir- 
ianwyr  yr  oes  foreu  hono ;  ac   nid  oes 


Digitized 


byGoögle 


i86 


Y  Müês  Cenaâol. 


[Hedi, 


dìm,  meddir,  ^m  helaethach  neu  ^m  an- 
bawddach  na  y  rhai  hyti  i'w  canfod 
hyd  yn  nod  yn  yr  Aipht  y  dydd  hedd- 
jw.  Pan  arweiniodd  Moses  yr  hen 
genedl  o  dir  y  caethiwed  drwy  y  di- 
ffîiethwch,  yr  oedd  llenyddiaeth  China 
y  pryd  hwnw  yn  gyfochrog  ag  eiddo  yr 
Aiphty  a  chrefydd  China  yn  mhell  ar  y 
blaen  o'r  fFurf  oreu  o  grefydd  yr  Aipht. 
Uawn  canrif  cyn  i  ^b  Jesse  d^mu  ei 
lysedd  dros  dannau  ei  delyn,  cawn  fod 
Wung  Wang,  ymerawdwr  China,  yn 
cy&nsoddi  ll^rírau  a  ystyrir  yn  glasurol 
heddyw,  ac  a  ddysgìr  ar  y  cof  gan  bob 
ysgolhaig  da  yn  China  y  dydd  hwn. 
Pan  oedd  Homer  yn  cyfanscíddi  ei  II- 
ìad,  ac  yn  ei  ganu  o  ddrws  i  ddrws,  yt 
ocdd  beirdd  China  yn  Uwytho  yx  awel- 
on  ft  chlodydd  eu  hen  wroniaid,  bedd- 
au  y  rhai  oìeddent  wedi  eu  gwylied  yn 
ofalus  a  chysegredîg  am  dri-ar-ddeg  o 
ganrifoedd.  Yr  oedd  ei  Uenyddiaeth 
wedi  cyílawn  ddadblygu,  a  hyny  yn 
mhell  cyn  i'r  Normaniaid  freuddwydio 
am  ymgyrch  i  Loegr.  Cyn  i  Loegr 
gael  un  Ëdward  i  ysgwyd  ei  theymwi- 
alen,  yr  oedd  plant  y  cydyn  wedi  dy- 
feisio,  ac  301  defnyddio,  arfau  tftn,  ac 
3m  argraíTu  500  o  ílynyddau  c^m  i  West 
ddechreu  anadlu,  .na  Caxton  gael  ei 
eni.  Gwnant  bapyr  er  y  flwydd^m  150 
o'r  cyfìiod  presenol,  a  phylor  gwn  ryw 
ddau  cant  o  flwyddi  cyn  h)my.  Ddeg 
canrif  yn  ol  yr  oedd  y  Ohineaid  yn 
gwerthu  sidan  i  fawrion  Rhufain,  a 
gwisgo  yr  un  defnydd  am  eu  cjrrph  eu 
hunain,  pan  oedd  brodorion  yx  ynys- 
oedd  Prydeinig  yn  eu  cobiau  glas,  ac 
yn  pysgota  yn  y  badau  bach  oeddent 
wedi  wneyd  o  helyg.  Pan  nad  oedd 
son  am  Amerìca  a'i  hafonydd  hiríon  a 
Uydain,  a'i  mynyddoedd  cadam  a 
chrìbog,  jt  oedd  gan  China  gamlas  yn 
1200  cant  o  íilldiroedd  o  hyd.  Ei  mur 
mawr,  yr  hwn  sydd  yn  íirenin  y  rhyf- 
eddodau,  oedd  wedí  ei  adeiladu  230  o 
flwyddi  cyn  bod  son  am  Titus  Yespas- 
ian  na'r  un  o'i  fuddugoliaethau.  Mae 
y  mur  dan  sylw  yn  amrywio  o  15  i  30 
troedfedd  o  uchder  a  Ued,  ac  ä  yn  groes 
i  fynyddoedd  raawríon,  ac  ar  draws  dy- 
flrynoedd  Uydan,  ac  ymestyna  yn  ddi- 
fwlch  am  1500  o  fìlldiroedd.  Geill 
chwech  o  feirch  dramwy  ochr  yn  ochr 


amo.  Cynwysai  ddigon  o  geryg  a 
chwmrwd  {tnartar)  i  adeiladu  mur  o* 
bump  i  chwe'  troedfedd  o  uchder  o  am- 
gylch  y  belen  ar  ba  un  yr  ydym  yn  bjrw. 
Saif  ar  ei  ben  ei  hun  fel  campwaith 
celfyddydol. 

Medda  China  1700  o  ddinasoedd 
caerog,  murìau  y  rhai  a  ymestynant 
dros  6,000  o  flUdiroedd.  Gwnelai  j 
rhai  hyn  a*r  mur  mawr  ddigon  i  gyr- 
haedd  ddwy  waith  o  Efrog  Newydd  i 
San  Francisco,  ac  o  Lynclyn  Mexico  ì*r 
Llynoedd,  a  digon  yn  weddill  drachelh 
i  gau  fewn  yn  daclus,  Efrog  Newydd, 
Philadelphia,  Chicago  a  St.  Louis.  Y 
mae  ei  chamlas  hiraf  yn  mesur  dau  cy- 
maint  a  chamlas  Erìe,  N.  Y.  Ei  cham* 
lasau,  y  rhai  ydynt  ^m  ddwy  fil  o  rìfedì^ 
a  dd^rfrhant  braidd  bob  rhan  o'r  jmier- 
odraeth,  ac  wedi  eu  cysylltu  yn  y  òŵh 
fodd  a'u  gilydd,  ac  a  gwahanol  afon^ 
ydd,  fel  y  gwnant  gysylltiad  dyfrol  dì* 
dor  o  Peking  i  Canton,  a  gellir  danfon 
teithwyr  o'r  brìf  ddinas  i  bob  dinas  ag^ 
sydd  yn  rhywle  yn  y  rhanau  hyny  a 
ddyfrheir  gan  ei  mawrìon  afon^rdd. 

Nid  oes  ceiniog  o  doli  yn  cael  ei 
chodi  ar  y  rhai  a  dklefnyddiant  y  cam- 
lasau  hyn  i  deithio  neu  garìo  yn  mlaeii 
fasnach.  Ceidw  y  llywodraeth  hwvm 
yn  ddiogel,  a  gwna  hi  eu  hadgyweirìo 
pan  fydd  hyny  yn  angenrheidiol. 

Pastynir  yn  lled  greulon  bob  adeil- 
adydd  na  fyddo  ei  waith  yr  hyn  oeddid 
yn  ddysgwyl  iddo  gyflawni.  D)rwedîr 
nad  yw  adeitadau  cyhoeddus  un  wlad 
yn  rhagori  ar,  nac  ychwaith  yn  dod  i 
fyny  ag,  eiddo  China,  yn  y  llafur  mae 
yn  ofyn,  a'r  amser  a  gymerìr  i'w  per- 
ffeithio. 

Er  fod  poblogaeth  y  wlad  hon  rywle 
o  gylch  400,000,000,  eto  mae  y  mwy- 
afnf  yn  alluog  i  ddarllen  ac  ysgrifemi» 
Mae  gan  y  Chineaìd  gynllun,  yr  hwn 
sydd  yn  gyfFredinol  drwy  yr  hoU  wlad^ 
er  gwneyd  eu  hysgolion  dyddiol  yn 
hunan-g^maliol.  Dangosir  ymdrexii 
mawr  gandd^mt  oU  am  addysgu  ett 
plant.  fihaid  i  bob  un  fod  wedi  gradd- 
io  yn  China  cyn  y  gall  ddal  un  swydd 
gyhoeddus.  Cyfrìfir  fod  tua  deng  mil 
yn  dod  i  Peking  bob  blwyddyn  i'r  ar- 
holiadau  cyhoeddus,  Uawer  o  ba  rai^ 
wrth   gwrs,  a  fethant  basio.     Ond  er 


Digitized 


byGoogle 


iS8o.] 


Htmesicn  CartrefoL 


187 


methu  unwaith,  ac  fe  allai  ddwsin  o 
weithiauy  eto  ceisiant  drachefn  a  thra- 
chefn  nes  llwyddo.  Cadwant  gyfrif 
manwl  o  enwau  y  rhai  sydd  yn  graddio, 
ac  mae  ganddynt  hedd)rw  enwau  pob 
un  sydd  wedi  graddio  jm  ystod  y  pum' 
can'  rolynedd  diweddaf.  Mae  swyddi 
goreu  y  wlad  yn  cael  eu  dal  i  fyny  fel 
anpgaeth  i'r  ysgolheigion  goreu. 

Mae  llenyddiaeth  China  yn  anferth- 
ol  yn  ei  eangder,  ac  mae  ei  llenorion 
yn  ofergoelus  yn  eu  parch  at  bob  dam 
o  bapyr,  bydded  ef  y  peth  a  fo»  ac  mor 
ddibwys  ag  y  bo,  os  wedi  ei  argraffu. 
Mae  eu  parch  mor  fawr  at  y  cyfryw 
bethau^  fel  mae  ganddynt  flychau  bych- 
ain  ar  ochrau  yr  heolydd  i'w  derbyn, 
a  òhyflogant  ddynion  hefyd  i  fyned  o 
âmgyich  i'w  casglu,  yn  lle  eu  bod  yn 
cael  eu  sangu  i'r  ilaid  a'u  difwyno. 
Credir  fòd  gwybodaeth  o'i  phrif  weith- 
iau  llenyddoi  wedi  ei  wasgaru  gymaint, 
fel  pe  dygwyddai  trwy  anflawd  iddynt 
gaei  eu  dinystrio»  föd  miliynau  yn  Chi- 
naalleDteu  haii  gynyrchu  oddiar  eu 
cof. 

Nid  o€8  gan  y  Chineaid  ond  y  peth 
ncsaf  i  ddim  o  barch  at  dramorwyr,  a 
chredant  hefyd  bethau  rhyfedd  iawn  am 
^nynt.  Wrth  gwrs  nid  yw  hyn  yn 
C^mwys  pawb  o  honynt.  Yn  mhlith 
pethau  eraiU  a  gredant  am  dan^mt^  mae 
a  ganlyn  :  Nad  oes  cymalau  i'w  clun- 
iauy  a  bod  eu  morwyr  yn  gyfandroed 
{w€è-/ûoted)y  a'u  bod  yn  g^lu  gweled 
gan'  llath  i  mewn  i'r  ddaear,  a  bod  y 
cenadon  yn  tynu  Uygaid  plant  Chine- 
aiddy  a'u  defnyddio  i  hudoli.  Ond  er 
ea  holl  atgasrwydd  at  dramorwyr,  eto 
nid  ydynt  yn  ol  o  fabwysiadu  llawer  o'r 
gwelliantau  a  welant  mewn  ymarferiad 
gan  eraill.  Mae  China  yn  dyfod  yn 
wlad  bwysìg  mewn  mwy  nag  un  ystyr, 
ac  mae  y  trigolion  yn  dyfod  yn  bobl 
bwysig.  Daw  i  sylw  mawr  mewn  ystyr 
£a»nachol.  Mae  ei  goruchwylwyr  mas- 
aachol  heddyw  ar  wasgar  drwy  bob 
canolbwynt  masnachol  o  bw^rs  yn 
ngorllewinbarth  Ewrop,  Siam,  ac  Aus- 
tralia,  a  bygythiant  wneyd  y  Tawelfor 
cyn  hir,  yn  Uyn  Chineaidd.  Hwy 
sydd  heddyw  yn  Uywodraethu  holl  fas- 
Bach  siwgr  Amoy,  a'r  rhan  fwyaf  o 
wenith  San  Francisco,  a'r  hoU  fasnach 


rice  sydd  rhwng  eu  gwlad  a  gwledydd 
eraiU.  Yn  y  flwyddyn  1872  yr  oedd 
allforion  China  yn  ddau  cymaint  a'i 
dadforion  hi. 

West  Point  China  yw  y  Coleg  Ym- 
erodrol  yn  Peking,  llywydd  yr  hwn  yw 
y  cenadwr  enwog  a'r  y^olhaig  rhagor- 
ol,  Dr.  Martin.  Ceir  heddyw  lawer  o 
newyddiaduron  wythnosol,  a  chylch- 
gronau  misol,  o  nodwedd  wyddonol, 
&c.,  yn  cael  eu  darllen  gan  y  rhai  mwy- 
af  poblogaidd  yn  mhlith  y  bobL 

Wrth  edrych  ar  China  heddyw,  a'r 
hyn  oedd  hi  40  mlynedd  yn  ol,  gwelwn 
fod  cyfnewidiadau  pwysig  wedi  cymer- 
yd  Ue  3mddi  er  gweli.  Bu  adeg  pan 
oedd  braidd  bob  peth  o'i  mewn  yn  ar- 
os  3m  yr  un  man ;  ond  yn  bresenol  daw 
i  fyny,  yn  araf  mae  yn  wir,  ond  yn  sicr 
serch  hyny.  Credwn  na  fydd  i  ni  gyf- 
eiliomi  wrth  ddweyd,  fod  cychwyniad 
y  wlad  hon  i  fyny  i'w  bríodoli  i  raddau 
belaeth.  os  nad  ^m  gwbl,  i  ddylanwad 
hyfryd  a  goleuedig  Cristionogaeth  arni. 

Yr  oedd  genym  lawer  o  bethau  eraiU 
a  fwríadem  eu  hysgrifenu  am  y  wlad  a'r 
trígolion  rhyfedd  hyn,  ond  rhaid  ym- 
atal,  mae  eisiau  ar  y  Wawr  lewyrchu 
ar  bethau  eraili  heblaw  China.  Hyd- 
erwn,  wrth  derfynu  am  y  wlad  hon,  yn 
ogystal  a  gwledydd  eraill, 

**  Nad  y«r  eto  ond  dechreu  gwawrìo, 
Cwyd  yr  hanl  yn  uwch  i'r  lan,"  &c. 


HANESION  CARTREFOL. 


Cyfarfod  Tri-Misol. 

Oynelir  Cyferfod  Trí-Misol  Bedydd- 
wyr  Cymreig  Ohio  a  Gorllewinbarth 
Pennsylvania,  ^m  Palmyra,  Ohio,  ar  yr 
iyeg,  y  iSfed,  a'r  içego  íìs  Medi,  i88o. 
Dymunir  presenoldeb  gweinidogion  y 
cylch.  Thos.  Thomas,  Ysg. 

Sharûn,  Pa.,  Awst  17,  1880. 


CoAL  Valley,  W.  Va. 

Mr.  Gol. — Anaml  y  byddaf  yn  ys- 
grifenu  i'r  Wawr;  nid  am  nad  oes 
genyf  barch  i'm  henwad,  ac  i'r  Wawr 
hefyd  ;  O,  na ;  y  gwir  y w,  fod  fy  am- 
ser  yn  brin,  a  fy  mod  yn  analluog  i  ys- 


Digitized 


byGoogle 


i88 


Hanesion   CarirefoL 


[Medû 


grifenu  fel  y  carwn  wneyd.  Modd 
bynag,  gwn  y  bydd  yn  dda  gan  ddar- 
Uenwyr  eich  cyhoeddiad  gael  clywed  y 
modd  y  mae  yr  achos  da  yn  Uwyddo 
yn  ein  plith.  O'r  a^ain  o  Gorphenaf 
hyd  ddiwedd  y  mis,  nyni  a  gawsom 
bregethau  bendigedig  gan  ein  hanwyl 
frawd,  y  Parch.  J.  C.  Givens,  ac  am- 
Iwg  yw  fod  yr  Arglwydd  wedi  arddel 
llafur  ei  was,  trwy  fod  amryw  o'r  new- 
ydd  yn  ymofyn  am  lesu  yn  Geidwad 
i'w  hanfarwol  eneidiau.  Ar  y  ^pain, 
sef  dydd  lau,  cefais  y  fraint  a'r  pleser 
o  weled  ein  parchus  weinidog,  R.  P. 
Carpenter,  yn  trochi  naw  o  bersonau 
ar  brofifes  o'u  ffÿdd  yn  Mab  Duw,  sef 
chwe*  chwaer  a  thri  brawd — canys 
dyfroedd  lawer  sydd  yma.  Ac  y  mae 
yn  dda  genyf  allu  ychwanegu  fod  yma 
ychwaneg  yn  aros  am  yr  un  fraint, 
ac  yn  eu  plith  rai  Cymry,  a  diolch  i'r 
Arglwydd  am  hyny.  Gobeithio  nad 
yw  hyn  ond  blaenffrwyth  o*r  cynauaf 
sydd  i'w  ddysgwyl  yma.  Y  mae  yma 
ddau  gapel  perthynol  i'r  Bedyddwyr 
Seisnig,  ac  y  mae  aelodau  y  naill  a'r 
llall  o  honynt  yn  rhifo  tua  thriugain ; 
ond  y  mae  yr  ysgolion  Sabbothol  yn 
gwahaniaethu  ychydig.  Bhif  ysgol 
Sabbothol  Cannelton  yw  50,  a  Coal 
Vallcy  yn  90.  Yr  Arglwydd  o'i  ras  a 
fendithio  y  sefydliad  daionus  yma,  yn 
nghyda  llafur  ei  weision,  i  fod  yn  fodd- 
ion  i  ddwyn  y  to  ieuanc  sydd  yn  codi 
ì  gymeryd  gaiael  yn  yr  lesu  tra  y  mae 
i'w  gael,  yw  fy  nymuniad. — /ohn  R, 
Jones, 

BED  YDDIWYD^ 

Yn  Dawn,  Mo.,  EbriU  29,  1880, 
bedyddiwyd,  trwy  drochiad,  ddwy 
ferch  ieuanc  ar  broffes  o'u  ffydd  yn 
Mab  Duw.  Gweinyddwyd  gan  y  Parch. 
R.  M.  Richardson. 

Yn  Utica,  Mo.,  Mehefin  13,  1880, 
bedyddiwyd  dwy  i  undeb  a*r  eglwys 
Seisnig,  gan  y  Farch.  R.  M.  Richard- 
son,  gweinidog.  Mae  y  ddwy  eglwys 
uchod  yn  gwisgo  agwedd  lewyrchus. 
Llwyddiant  i'r  gwirionedd. 

Thomastown^  O, — Mr.  Gol. :  Medd- 
yliais,  yn  gy maint  ag   nas   gwelais   air 


o'r  Ue  hwn  yn  y  Wawr  er  ys  tro,  yr  ys- 
grifenwn  ychydig  linellau  i  roddi  gwy- 
bod  i  chwi  a'ch  darllenw)T  ein  bod  yn 
gadarn  yn  y  ffydd  hyd  yn  hyn,  a  bod 
achos  Crist  yn  Uwyddo.  Mai  9,  1880, 
cawsom  y  fraint  o  weled  dwy  chwaer 
yn  ufuddhau  i'r  ordînhad  o  fedydd,  a'r 
Parch.  David  Probert,  o  Youngstown, 
yn  gweinyddu  yn  anrhydeddus  ac  apos- 
tolaidd.  Hefyd,  Gorph.  11,  1880, 
bedyddiwyd  un  chwaer  ar  broffes  o'i 
ffydd  yn  Mab  Duw,  gan  Francis  Ar* 
gest,  yr  hwn  sydd  newydd  ddod  o'r 
Hen  Wlad,  ac  y  mae  ef  yn  aros  yn 
awr  yn  Cleveland,  O.  Nid  yw  efe  yn 
weinidog  sefydlog,  eto  y  mae  yn  ddyn 
gwerth  ei  glywed  ;  a  dymuniad  yr  eg- 
Iwys  yw  ar  i'r  gair  sydd  yn  cael  ei  lef- 
aru  yma  gael  dyfnder  daear  yn  nghal- 
onau  pechaduriaid.     Yr  eiddoch, 

/as,  W,  Thomas. 


PRIODWYD'-' 

Gorph.  5,  1880,  yn  Wilkesbarre,  Pa., 
gan  y  Parch.  E.  Edwards,  Mr.  John 
S.  Thomas  a  Miss  Lizzie  Powell,  Par- 
sons. 

Awst  14,  1880,  gan  yr  un,  Mr.  Am- 
brose  Dayìes  Reese,  Parsons,  a  Miss 
Annie  OlÌYÌa  Bossler,  Nazareth,  Pa. 

Gorph.  29,  1880,  yn  Wheatland,  Pa., 
gan  y  Parch.  D.  Evans,  yn  ei  dy  ci 
hun,  Mr.  William  Davies  a  Miss  £liza- 
beth  Davies,  iU  dau  o  Sharon. 

Gorph.  24,  1880,  yn  Nanticoke,  Pa., 
gan  y  Parch.  W.  F.  Davies,  Mr.  Wil- 
liam  Thomas  a  Miss  Sarah  George,  y 
ddau  o  Nanticoke. 

Gorph.  27,  1880,  yn  Nanticoke,  Pa., 
gan  y  Parch.  W.  F.  Davies,  Mr.  James 
Richards  a  Miss  Margaretta  Thomas,  y 
ddau  o  Nanticoke,  Pa. 

Gorph.  24,  1880,  yn  Sterling,  Pa., 
yn  nhy  rhieni  y  briodasferch,  gan  y 
Parch.  J.  J.  Morris,  Mr.  Thomas  Jones 
a  Miss  Mary  McQuillen. 

Gorph.  22,  1880,  yn  Sharon,  Pa., 
gan  y  Parch.  Thos.  Thomas,  yn  nhy 
Mr.    John  Devereux,    Mr.  William  J. 


Digitized 


byGoogle 


i8So.] 


Hanesian  OarirefoL 


189 


Jones  a  Miss  Mary  A.  Howells,  y  ddau 
o  Church  HiU,  O. 

Awst  i8y  1880,  yn  Sharon,  Pa.,  gan 
y  Parch.  Thos.  lìiomas,  yn  ei  dy  ei 
hun,  Mr.  John  L.  Griffiths  a  Miss  Sa- 
rah  A.  Morgan,  y  ddau  o  Girard,  O. 

Gorph.  37,  1880,  yn  nhy  Mr.  John 
R.  Tudor,  Chillicothe,  Mo.^  gan  y 
Farch.  R.  M.  Richardson,  Mr.  Wm. 
Jones,  CarroU  Co.,  a  Miss  Fannie  P. 
Swart,  Dodgeville,  Wis.  Llwyddiant 
iddynt. 

Awst  8,  i88o,  yn  Houtzdale,  Pa., 
gan  y  Parch.  W.  EL.  Jones,  yn  nhy  rhi- 
eni  y  briodasferch,  Mr.  £van  Wether- 
son  a  Miss  Gwenllian  Harrison,  y  ddau 
o  Houtzdale. 

Awst  17,  1880,  yn  Houtzdale,  Pa., 
gan  y  Parch.  W.  R.  Jones,  Mr.  Richard 
Dayies  a  Miss  Catherine  Jones,  yr  hon 
oedd  newydd  ddyfod  ì  ben  ei  thaith  o 
Dredegar  at  ei  charíadfab,  yr  hwn  oedd 
wedi  dyfod  yma  o'r  un  lle  er  ys  ychyd- 
îg  amser  yn  ol. 

Gorph.  24,  1880,  yn  PottsyiUe,  Pa., 
gan  y  Parch.  Jeremiah  Griffiths,  Ash- 
land,  yn  nhy  rhieni  y  briodasferch,  Mr. 
George  Owens  a  Miss  Sarah  Stephens, 
y  ddau  o'r  ddinas  uchod. 

Dau  unwyd  er  daiont — ^yw'r  Owens, 
Oreufab  i'w  hoffi» 
A'i  Sarah,  fwyn  ddyweddi. 
O  rywiog  fron — gwnúg  o  fri. 


Bü  FARW— 


MR.  JOHN  E.  JONBS. 


Chwefror  28,  1880,  yn  Picatonìca,  Wis.,  bu 
farw  Mr.  John  E  Jones.  Ganwyd  ef  mewn 
Ue  o'r  enw  Gorswan,  yn  mhlwyf  Llanfechell, 
Sir  Fdn,  G.  C,  tua  diwedd  Rhagfyr,  1807. 
BCab  ydoedd  i  Wìlìiam  a  Mary  Jones.  Crydd 
oedd  ei  dad  wrth  ei  alwedigaeth.  Yn  mis 
Maiy  1830,  ymunodd  mewn  prìodas  ag  £Iiza- 
beth  Thomas,  MiníTordd.  Bu  iddynt  naw  o 
blanty  pnmp  o'r  rhai  sydd  yn  awr  yn  fyw.  Mab 
iddynt  hwy»  a'r  hynaf  sydd  yn  awr  yn  fyw»  yd- 
yw  Mr.  William  J<mes,  ar^Aüécí,  Lerpwl,  yr 
hwn  sydd  aelod  selog  gyda'r  Bedyddwyr.  Bu 
ea  mab  hynaf  £uw  pan  yn  i^eg  oed,  mewn  lle 
o'r  enw  Llandegai.  Cafodd  eu  mab  Owen  ei 
ddiwedd  mewn  pwll  glo  yn  agos  i  St.  Louis, 
ìío.,  Ue  hefyd  y  claddasant  ddwy  ferch,  un  yn 


19  a'r  Ilall  yn  9  ml.  oed.  Y  mae  mab.a  mercb 
iddynt  yn  awr  yn  byw  yn  Missouri,  a  mab  a 
merch  arall  yn  Wisconsin. 

Yn  y  flwyddyn  1857  ymfudodd  ef  a'i  deulu  i 
America,  a  sefydlodd  yn  agos  i  St.  Louis,  Mo., 
Ue  y  bu  yn  gweithio  tra  bu  yno  gyda  Mr.  John 
ToU,  boneddwr  tra  adnabyddus  jrn  ardal  y 
Gratf&ù,  ger  St.  Louis.  Am  nad  oedd  yno 
achos  gan  y  Bedyddwyr  Cymreig,  symudodd 
efaUdeuIu  yn  y  flwyddyn  1861  i  Picatonica, 
Wis  ,  lle  y  treuliodd  y  gweddiU  o'i  ocs  mewn 
heddwch  a  gweithredoedd  da. 

Ymddengys  mat  tua  y  flwyddyn  1840  yr  ym* 
unodd  yr  hen  frawd  gyntaf  ft  chrefydd.  Bed- 
yddiwyd  ef  yn  afon  y  Gareg  Fawr,  gan  y 
Parchr  Tohn  Robins,  gweìnidog  yr  eglwys  yn 
nghapel  y  Gareg  Fawr,  o'r  hon  eglwys  y  daeth 
yn  aelod  selog  a  gweithgar.  Nid  hir  y  bn  yno 
cyn  y  bu  raid  iddo  **  ledio  y  canu,"  swydd  a 
lanwodd  yn  anrhydeddus  yn  mhob  eglwys  Ue 
y  bu  yn  yrogartrefu  ynddi  byth  wtá'yn, 

Cyn  hir  ar  ol  dod  at  grefydd,  cafodd  eî  dde- 
wis  i  lenwi  y  swydd  bwysig  o  ddiacon,  i'r  hon 
swydd  y  meddai  gymwysderau  naturiolmwy 
na'r  cyfiredin,  a  bu  ei  ddewisiad  yn  íendith 
fawr  i'r  eglwys  yn  y  Gareg  Fawr,  a  phob  eg- 
Iwys  arall  y  bu  ynddi  b^  ar  ol  hyny.  Fel 
crefyddwr,  yr  oedd  yn  meddu  ar  aél  a  gweith- 
garwch  mwy  na'r  cyffredin.  Ni  allai  oddef 
gweled  yr  achos  da  yn  cael  ei  esgeuluso  mewn 
un  modd  Gan  nad  pa  fath  na  pha  faint  fydd* 
ai  y  rhwystrau,  mynai  ef  gyflawni  ei  ran,  ac 
nid  oedd  dim  yn  ormod  ganddo  ei  wneuthur, 
os  byddai  yn  tybied  fod  achos  y  Gwaredwr  yn 
cael  ei  anrhydeddu  drwy  hyny.  Fan  ddaeth 
gyntaf  i'r  ardal  hon,  nid  oedd  achos  y  Bedydd- 
wyr  ond  gwan  iawn;  yr  ychydig  frodyr  a 
chwiorydd  jm  addoli  mewn  hen  ysgoldy  digon 
gwael.  Ymddangosai  hyn  i'r  hen  frawd»  ac 
eraill  o  ran  hyny,  yn  anfri  ar  yr  enwad ;  a 
thrwy  ei  ymdrech  ef  yn  fwyaf  neìllduol,  adeîl- 
adwyd  capel  tlws  a  destlus  mewn  Ile  cyfleos, 
jm  yr  hwn  yr  addola  yr  ychydig  frodyr  hyd  yn 
awr.  Cyfranodd  yn  helaeth  tuag  ato,  a  cherdd- 
odd  oddiamgylch  trwy  y  gwahanol  ardaloedd 
i  guglu  arían  tuag  at  dalu  am  dano,  a  hyny  o 
dan  anfanteision  a  thrwy  rwystrau  mawr;  ond 
pan  welodd  y  capel  wedi  ei  ûrphen,  a  thaluam 
dano,  teimlai  ei  fod  wedi  cael  tftl  da  am  ei  hoU 
drafferth.  Yr  oedd  yn  hynod  am  ei  garedigrwydd 
a'i  hoffder  o'r  brodyr,  ac  ni  aUai  oddef  clywed 
neb  yn  dyweyd  gair  yn  anmharchus  am  yr  un 
o  honynt.  Nid  wyf  yn  credu  y  gallai  neb  fod 
yn  fwy  ar  y  pen  hwn  nag  ef.  Un  o  feibion  y 
tangnefedd  y  gellid  galw  yr  hen  frawd,  yn  ddi- 
os.  Nìd  oedd  dim  na  wnelai  er  mwyn  dystaw- 
rwydd  a  heddwch  Mewn  gwirionedd,  cred- 
w^rif  y  dyoddefai  gam  mawr  yn  hytrach  na 
chodi  twrw.  Ond  nid  am  ei  fod  yn  rhy  Iwfr 
chwaith,  oblegid  pan  gredai  efe  fod  gweìthred 
yn  un  ddrwg,  ac  yn  tarddu  oddiar  egwyddor 
felly,  medraì  geryddu  yn  ddigon  Uym,  a  gwnel- 
ai  hyny  felly,  ond  er  hyny  yn  garuaidd. 

Fel  dyn,  yr  oedd  yn  un  a  berchid  yn  fawr 
iawn  gan  bawb.    Yr  ydoedd  wedi  dyfod  yn 


Digitized 


byGoogle 


I90 


Hanesian   Cartrefol. 


[Medi, 


dra  adnabjrddus  drwy  yr  hoU  ardaloedd  o  her- 
wydd  ei  fedrusrwydd  fel  meddyg  esgyrn.  Llaw- 
er  iin  a  all  ddangos  gyda  Uawenydd  olion  medr 
yr  hen  frawd  yn  y  cyfeiriad  hwn,  a  theimlir  coll- 
ed  fawr  ar  ei  ol  gan  yr  anffodnsion  clwyfedig. 

Yr  oedd  rhinweddau  yr  hen  frawd  Jfohn  E. 
Jones  yn  aml  a  dysglaer.  Dywedìr  yn  fynych 
ar  ol  dyniori  da  fod  beiau  yn  nglyn  a  hwy ;  ond 
08  oedd  beiau  yn  ein  hen  frawd  Jones,  nid  wyf 
fi  yn  gwybod  beth  oeddynt,  os  nad  ei  ddini- 
wetdrwydd 

Bu  farw  yn  dawel  a  diboen  y  dyddiad  a  nod- 
wyd.  Oaddwyd  ef  Mawith  laf,  jrn  y  fynwent 
ger  y  capel  lle  yr  arferai  addcli.  Dangoswyd 
y  parch  a'r  galar  mwyaf  dwys  ar  ei  ol.  Gwein- 
yddwyd  gan  y  Parchn.  Hugh  Hughes,  Thomas 
HolUnd  a  J.  T.  Morris  (T.  C).  Felly  terfyn- 
odd  gyrfa  yr  hen  wron  hwn—efe  a  fu  farw. 
Ydwyf  mewn  galar, 

Theophilus  Pòwsll. 

mrs.  ma&y  ann  kvans. 

Mehefin  3, 18S0,  yn  Danyilte,  Pa.,  bu  farw 
Mrs.  Mary  Ann  Evans.  Merch  ydoedd  i  Dan- 
ìd  D.  ac  EUen  Davies,  gynt  o  Dowlais,  D.  C. 
Ganwyd  hi  jn  Dowlais,  yn  y  flwyddyn  1839. 

Teimlwyt  gryn  anhawsder  i  wpeyd  nn  math 
o  gyfiawnder  ftchofiant  ein  chwaer  ymadawed- 
ig,  o  herwydd  fy  nyeithrwch  o  honi  hyd  yn 
ddiweddar.  Ond  trwy  gynorthwy  cydnabydd- 
ion,  deallwyf  ei  bod  yn  addnm  o  egwyddorion 
y  liyfr  da,  ac  er  yn  ieuanc  yn  hyddysg  yn  yr 
Ysg^rthyr  Lftn,  yn  ofni  ac  yn  parchu  Duw  er 
yn  blentyn.  Yr  oedd  ei  chymeriad  o  nodwedd 
cfengylaidd,  hynaws  a  charedig  \  yr  oedd  iddi 
air  da  gan  bawb  a'i  hadwaenai,  a  chan  y  gwir- 
ionedd  ei  hun. 

Oaddwyd  ein  chwaer  ymadawedig  yn  y 
bedydd  Cristionogol  pan  yn  i^eg  oed,  gan  y 
Burch.  Jonathan  Dayies,  Whitten  Park  Swydd 
Dnrbam,  Gogledd  Llocgr.  Gofalodd  gael  y 
rhan  dda  yn  moreuddydd  ei  hoes.  Ei  gwed^ 
bob  amser  oedd,  «Arglwydd,  chwilia  fi,  a 
gwel  a  oes  ffordd  annuwiol  ynwyf."  Buan  yr 
ymunodd  mewn  glftn  briodas  gyda  William 
Godfrey  Eyans,  mab  Godfrey  ac  Ann  Eyans, 
gynt  o  Sir  Benfro. 

Yn  1863  ymfudodd  Mr.  a  Mrs.  Eyans  i'r 
byd  Gorllewinol  hwn,  ac  ymsefydlasant  yn 
Danyille.  Bu  Mrs.  Eyans  tra  yn*  Danyille  yn 
aelod  £fyddlon  a  gweìthgar,  yn  ymdrechgar 
dros  jrr  Ysgol  Sabbothol,  i  adeiladu  at  eangu 
terfynau  ^on.  Caffaeliad  mawr  i  eglwys 
Fedyddiedig  DanyiIIe  ydoedd  iddi  ddyfod  i'w 
plith,  a  cholled  annhraethol  i'r  eglwys  yw  colli 
ei  goreuon.  Cafodd  gystudd  hir  a  chaled,  er 
Tacbwedd,  1878,  yr  hwn  a  ddyoddefodd  yn 
amyneddgar,  gan  ymorphwys  ar  "  olud  Crist." 
Pán  oedd  y  gwenithyn  wedi  addfedu,  rhodd- 
wyd  y  cryman  ynddo.  Ei  hafiechyd  oedd  y 
serofula  ofthe  bowels, 

Dydd  Sadwm  canlynol,  ymgasglodd  tyrfa 
fawr  i  dalu  eu  parch  olaf  i  weddiUion  ein 
cfawaer  ymadawedig.  Gweinyddwyd  ar  yr  ach- 
lysnr  yn  Saesoneg  gan  y  brawd  J.  S.  Thomas, 


Párson,  ac  yn  Gymraeg  gan  yr  ysgrífenyéd. 
Cyrchwyd  i  gladdfa  yx  odyddion,  i  osod  yr  hyft 
oedd  farwol  oV  chwaer  yn  y  gweryd  oer,  hyd 
y  dydd  pan  y  bydd 

**  Dorau  beddan  y  byd 
Ar  un  gair  yn  agoryd. " 

Nos  Sabboth,  Mehefin  6ed,  pregethwyd  ar  nat- 
ur  ei  buchedd,  gan  J.  S.  Thomas,  a  phregeth 
angladdol  gsn  yr  ysgrífenydd.  **  Am  hyiif 
byddwch  chwitban  barod,  canys  yn  yr  awr  iii 
thybioch  y  daw  Mab  y  dyn."         J.  Dayibs. 

%*Dymunir  ar  i  bapyrau   Cymm  godi  yr 
uchod. 


CYBYlfDBIÌILAD  A  M&.  W.  G.KVAN8,  DANYILUB» 
PA.,  YN  SI  IWALUDD  YN  HULWYDD  CLADDV 
BI  ANWYL  BEIOD. 

Mae  rhosyn  bach  ga&  wres  yr  hanl 

Yn  wael,  a  bron  a  gwywo ; 
Rhydd  cydymdeimlad  wlithyn  hael» 

A'i  wedd  dâaw'n  araul  eto. 

«  Mae  *th  amryl  briod  yn  y  bedd," 
Medd  profiad, «  gelli  wylo;'* 

'f  Hi  gwyd  o*i  bedd  jm  hardd  ei  gwedd»*^ 
Medd  cydymdeimlad  wrtho. 

Mae*r  ty  yn  wag»  a'r  bedd  yn  llawn, 
<*  Gwir  iawn/*  medd  profiad  eto ; 

Medd  cydymdeimlad,  <*  Páid  rhoi  crí» 
Daw  fyny  wedi  *i  phuro.*' 

*«  *Rwyt  heb  éy  anwyl  briod  'nawr, 
Yn  fawr  dy  gwyn,*'  medd  profiad; 

**  Ti  gei  yn  bríod  lesu  mawr, 

Yn  awr,"  medd  cydymdeimlad. 

**  'Rwy'r  fynyd  hon  a'm  bron  yn  fríw," 
**  Gwir  yw,  gwir  jw"  medd  profiad  ; 
**  O,  gyfaill  anwyl,  Ilet'  ar  Ddnw— 
Fe  glyw,"  medd  cydymdeimbul. 

Wel,  credwn  gydymdeimlad  da, 
Mae'n  gwella  clwyfaa  profiad; 
O  !  Dduw,  rho  hwn  i  mi  'n  mhob  pla, 
O  !  caniata  'm  dymuniad. 
DawüüU^  Pa,  Llwyn  Hogyn. 

MB.  WILLIAM  J.  HOWBLLS. 

Mehefin  26.  1880,  yn  PitUton,  Pä.,  bn  farw 
WiIIiam  T.  Howells,  yn  75  mlwydd,  7  mis  a  13 
o  ddyddiau  oed.  Ganwyd  ef  yn  Rhymney, 
Tachwedd  13,  1804  ;  ond  nid  hir  ar  ol  hyny  y 
bu  ei  ríeni  cyn  symud  i'r  Argoed,  ac  wecli  hyny 
i'r  Coed  duon.  Daeth  ef  a'ì  deulu  i'r  wlad  hoti 
yn  y  flwyddyn  185 1,  ac  ymsefydlasant  yn  H3» 
nersyiUe,  SchuylIciII  Co.,  ac  yn  y  cylch  hwn  y 
bu  y  rhan  fwyâif  o'i  amsei*  er  hyny. 

Cafodd  y  fraint  o  ymuno  â  chrefydd  yn  y  ttb 
uchod  yn  amser  gweinidogaeth  y  Parch.  J.  P. 
Harrís.  Ystyríai  mai  bramt  werthfawr  oedâ 
cael  crefydd  Crist;  ac  yn  wir,  yr  oedd  yn 
gaffiieliad  nid  bychan  i'r  eglwys  ei  gael  yntan 


Digitized 


byGoogle 


iS8o.] 


Hanesion  CartrefòL 


191 


jm  aèlod  o  honi  Yr  oedd  jt  ben  lîmwd  How- 
ells  yn  ddyn  dîiodres,  cjrwir  ei  amcan;  jt 
O0dd  yn  selog  dros  y  gwinonedd,  yn  gadam  o 
Uaid  rhinwedd  a  phardeb;  a  gwrthwynebai 
bob  peth  ag  oedd  yn  anghydweddol  a'r  broflTes 
Hrefyddol  gydag  egni  mawr,  yn  enwedig  medd- 
wdod  a  diota. 

Yr  oedd  ei  hyder  yn  gryf  yn  Nuw.  Cafodd 
gyitadd  blin  a  liirfaitfa,  eto  credai  fod  y  cyfan 
or  daioni  iddo.  £i  dystiolaeth  oedd,  y  gwydd- 
ai  i  bwy  y  credodd.  Yr  oedd  ganddo  ymddir- 
iedaeth  Iwyr  yn  nhmgaredd  Dnwar  sail  aberth 
■Miwr  y  groes.  Cawsom  lawer  cyfarfod  dy- 
ddorol  a  melns  yn  ei  ystafell  yn  ystod  ei  gys- 
tndd,  nas  gellir  yn  hawdd  en  hanghofio. 

Y  Beibl  oedd  ei  brif  Iyfr ;  yr  oedd  yn  gyfar- 
wydd  iawB  o'i  gynwysiad ;  adroddai  lawer  o 
luiBO  bob  tro  y  cyfaríyddem  a'n  gilydd.  Teim. 
lai  ddyddordeb  mawr  mewn  hen  emynan  ;  ad- 
loddai  lawer  o  honjrnt  gyda  blas  neiÜdnol.  Y 
diweddaf  a  gtywais  ganddo  yw  yr  nn  can* 
lynol : 

Fegaiff  yr  hwn  a  gredo 
Ë  olchi  oll  yn  wyn, 

Ei  wisgo  â  chyfiawadcr 
Y  Gwr  fu  ar  y  bryn  ; 

Fe'i  dygir  yn  y  diwedd 
O  fewn  i'r  nefoedd  fry, 

Trwy  haeddiant  Crist  ein  Piynwr, 
Fn  farw  ar  Galfari. 

&èyB  hyn  mae  y  rhagolygoa  bendigedig  a  gyn- 
wysai  yr  hen  benill  uchod  wedi  en  sylweddoli 
o  berthynas  i'r  hen  frawd  teilwng  W.  Howells» 
y  mae  ef  wedi  ei  olchi  yn  y  gwaed,  ei  wisgo 
yii  nghyfiawnder  lesn,  ac  wedi  cael  derbyniad 
croesawgar  i  wynfyd  y  nef.  Nid  dysgwyl  yn 
hiydems  am  gyflawniad  yr  addewid  y  mae 
mwyach,  ond  cael  perffiûth  fwynhad  o  honi. 
Cynahodd  gobaith  ef  trwy  daith  ddyms  yr  an- 
ialwch»  ood  nid  oes  eisiaa  y  gras  hwnw  amo 
ef  mwyach 

CoUoddd  yr  hen  írawd  gydmares  ei  fywyd 
yn  MinersTÌIIe,  amryw  flynyddan  yn  ol.  De- 
chren  gofidian  oedd  hyny,  oblegid  y  mae  trì 
o^r  plant  wedi  en  claddu  er  pan  fn  farw  en 
■am.  Dan  sydd  eto  ar  ol— nn  mab  yn  nghym- 
ydogaeth  Haselton,  ac  mi  arall,  sef  John  How- 
ells,  yr  hwn  sydd  wr  cyfrifol  a  pharchns  gan 
gylch  eang  o  adnabyddiaeth,  ac  yn  ornchwyl- 
iwT  ar  waith  glo  peithynol  i*r  P.  &  R.  Co.  yn 
Gâberton.  Gyda  y  cyfaill  hwn  a'i  denln  car 
edig  yr  oedd  yr  hen  frawd  Howells  yn  gwneyd 
ei  gpurtref.  Bydd  yr  Arglwydd  yn  sicr  o  dalu 
íddynt  am  eu  go£ái  a'u  tynerwch  iddo  yn  ei 
gystadd  maith. 

Daearwyd  yr  hyn  oedd  farwol  o  hono  yn 
nynwent  y  Bedyddwyr  yn  MinersviIIe.  Gwei- 
Byddwyd  gan  yr  ysgrifenydd,  y  Parchn.  D. 
Tones,  Shenandoah,  ac  R.  Edwards,  PottSYÌlIe. 
Vr  Arglwydd  a  roddo  ras  i'r  meibion  i  ddilyn 
eamran  eu  hen  dad.  ac  a  gynalio  ein  hanwyl 
chwaer,  Mrs  HoweÙsy  yn  ei  sêl  a'i  charedig. 
rwydd  crefyddol. 

M^httmùy  Ciiy^  Pa.  W.  D.  TuoiiAS. 


ME.  HSNftT  THOICA8. 

Ebrill  16»  1880,  yn  Oak  HiU,  Jaclcson,  Co., 
Ohio,  o  anhwyldeb  yr  ymysgaroedd,  bn  farw 
Henry  Thomas,  yn  65  mlwydd  oed.  Ymfnd- 
odd  Mr.  Thomas  a'i  frawd,  y  Parch.  E.  E. 
Thomas,  yn  awr  o  Nebrasha,  yn  nghyd  a  dwy 
chwaer,  i'r  wlad  hon  o  Odre-Dewi,  Treflech, 
Swydd  Gaerfyrddin,  D.  C,  yn  y  flwyddyn 
184JO,  ac  yrosefydlasant  yn  Oalc  Hill.  Oddeoftn 
dwy  flynedd  wedi  dyfod  i'r  wlad  hon,  ymnn- 
odd  Mr.  Thomas  mewn  glftn  briodas  ft  Misa 
Mary  Davies,  merch  Evan  Davies,  o  ardal 
Trefgaron,  yr  hon  fn  yn  ymgeledd  gymwys  a 
serchus  iddo  hyd  ddiwedd  ei  oes.  Nid  mji  yn 
gwybod  i  mi  weled  erioed  deulu  mor  gjrsams 
a  hapus  bob  amser  a'r  teulu  hwn.  Ond  er  cy- 
maint  eu  cysuron  a'r  anwyldeb  a  fodolai  rhyi^ 
ddynt,  daeth  y  gel^m  diweddaf  i  mewn,  a  thor- 
odd  yr  nndeb,  a'r  brawd  Thomas  nid  oedd 
mwyach.  Yr  oedd  yn  hynod  o  dawel  a  èf' 
oddefgar  yn  ei  gystudd,  er  ei  fod  yn  dra  phoen* 
ns  yn  y  dyddiau  diweddaf.  Ond  borea  y  dfdd 
a  nodwyd  diangodd  i'r  wlad  well,  lle  nad  oea 
yr  nn  bedd  yn  cael  ei  agor  Iwth,  na  neb  o^r 
preswylwyr  yn  dywedyd,  «•  Claf  ydwyf." 

Yr  oedd  Mr.  Thomas  a'i  briod  yn  aèlodaa 
dysglaer  iawn  yn  eglwys  y  Bedyddwyr  yn  Pâtt- 
land,  Oak  HUI.  CoIIed  fawr  oedd  ooIU  f 
brawd  o'r  eglwys  hono ;  yr  oedd  yn  wetthHtr 
difefl,  ac  yn  Gristion  da  trwy  ei  oes ;  cafodd 
nerth  i  bsíra  hyd  y  diwedd.  Yr  oedd  o  ddf- 
mnniad  calon  am  i'r  achos  goren  Iwyddo ;  a 
ehan  nad  pwy  bynag  fyddai  yn  eisian  yn  jf 
capd,  byddai  ef  yn  sicr  o  fod  yno  CwytMi 
am  na  byddai  yn  teimlo  mwy  o  ddylanwad 
crefydd  ar  ei  feddwl,  a  byddai  hyny  yn  peri 
iddoofni;  ond  yr  wytìmos  ddiweddaf  symnd- 
wyd  ei  ofnan,  a  daeth  i  ddywedyd,  «  EwyUf» 
▼r  Arglwydd  a  wneler ;  mae  lesn  ÔẅA  yn  abl 
1  gadw  yr  hyn  a  roddals  ato  erbyn  y  dyéA 


Gadawodd  briod  hawddgar,  dau  fab  ac  vn 
ferch,  i  alaru  ar  ei  ol ;  ond  credwn  fod  yr  l^ 
sydd  yn  peri  trístwch  iddynt  hwy  yn  achos. 
o  orfoledd  iddo  ef,  na  thry  byth  jfn  alar.  Yr 
Arglwydd  fyddo  yn  Ilon'd  ei  addewid  i'r 
weddw,  ac  yn  gymoith  i'r  pUnt  i  ymofyn  am 
Dduw  eu  tad. 

Fel  cymydog,  ceríd  ef  gan  bawb.  Yr  oedd 
yn  heddychol,  caraaidd,  parod  i  bob  gweithred 
dda.  Profwyd  hyny  y  dydd  Sabboth  canlynol» 
y  iSfed— rhoddodd  y  gwahanol  enwadau,  Cym> 
ry  a  Saeson,  y  moddion  arferol  heibio»  ac  aid 
wyf  yn  cofio  i  mi  weled  y  fath  dorf  mewn  nn 
angladd  eríoed.  Cludwyd  ei  weddiUion  mar- 
ẁol  i'r  fynwent  gan  ei  gyfeUlìon  a'i  berthynas- 
an.  Gweinyddwyd  yn  y  ty  gan  y  Parch.  D» 
M.  Evans  (A.),  ac  ar  lan  y  bedd  gan  y  Parch. 
D  S.  Jones  (B.).  Yna  dychwelodd  y  dorf  i 
gapel  mawr  v  Methodistiaid  yn  Portiandy  pryd 
y  pregethodd  Mr.  Jones  ar  Fuddugoliaeth  ang» 
au  trwy  Gríst ;  a  gollyngwyd  y  gynuUeìdfa  gaft 
y  Parch.  E.  Evans,  Nantyglo.        D.  J.  L. 


Digitized 


byGoogle 


193 


Hanesion  CartrefoL 


[Medi, 


VaS&  SARAH  JANB  WILLIAMS. 

Gorph.  31,  1880,  yn  Dennison,  neu 
Sherman,  Swydd  Summit,  O.,  yn  21 
ml.,  9  mis  a  17  diwrnod  oed,  o'r  ty- 
ýhoidfeyer^  Miss  Sarah  Jane  ẄiUiams, 
merch  i  Thomas  T.  ac  Emma  WiUiams. 
Ganwyd  gwrthddrych  ein  cofiant  yn 
Pen-y-cae,  neu  Twyn-Lewis-Harri,  ger 
Tredegar,  Swydd  Fynwy,  D.  C,  Hyd. 
14,  1858.  Buont  yn  trigianu  wedi 
hyny  mewn  Ue  a  elwir  y  GarnddifFaeth, 
ger  Pontypool ;  ac  ar  yr  aiain  o  Eb- 
rill^  1863,  cychwynasant  fel  teulu  am 
America,  a  chyrhaeddasant  i  Weathers- 
field,  Swydd  Trumbull,  Ohio,  y  ^iaîn 
o  Mai,  Ue  y  buont  yn  trigìanu  am  tua 
blwyddyn.  Wedi  hyny  aethant  i  Mas- 
silon,  O.,  Ue  y  buont  yn  byw  am  dair 
blynedd  ;  ac  oddiyno  i'r  lle  hwn  ;  ac 
jrma  maent  wedi  aros  hyd  heddyw,  ond 
ein  chwaer  ymadawedig  ,  mae  hi  wedi 
ei  symud  i  fythol  orphwysfa,  a'i  thaith 
ddaearol  wedi  ei  theithio.  Yr  oedd 
ein  chwaer  ieuanc  yn  grefyddol  er  yn 
blentyn,  gydag  enwad  y  Bedyddwyr 
yn  y  Ue  hwn.  Bedyddiwyd  hi  (yn  y 
Ue  hwn)  Mawrth  19,  1871,  pan  nad 
oedd  ond  12  mlwydd,  5  mis,  a  5  niwr- 
nod  oed,  gan  y  Parch,  A.  S.  Phillips, 
y  pryd  hwnw  yn  weinidog  yn  Thomas- 
town,  O. ;  ac  oddiar  hyny  hyd  ddydd 
-ei  hymddatodiad,  cadwodd  ei  chrefydd 
)m  ddysglaer.  Ac  yn  ystod  ei  byr  gys- 
tudd  íyr  hwn  a  ddyoddefodd  yn  dawel) 
dyweaai  yn  fynych,  "  /  am  going  home 
to  heaven.**  Ac  erbyn  hyn  mae  wedi 
ei  rhyddhau  o'i  phoenau  ac  yn  mwyn- 
hau  y  wlad  tu  draw  î'r  bedd  a  bâr  byth 
b^rthol  mwy. 

Y  dydd  Llun  canlynol  daeth  tyrfa 
fawr  yn  nghyd  at  y  ty  erbyn  yr  awr 
benodedig  (3  o'r  gloch),  ac  wedi  i'r 
côr  ganu,  **Sqfe  in  the  arms  of  JestiSy^ 
darllenodd  a  gweddiodd  y  Parch.  lago 
W.  James,  Hametown,  O. ;  ac  wedi  i'r 
côr  ganu  dau  ddam  arall,  ffurfiwyd  yn 
orymdaith,  yn  cynwys  29  o  buggies^ 
tua'r  gladdfa  yn  Wadsworth,  O.  Wedi 
cyrhaedd  yno  rhoddwyd  yr  arch  i  lawr 
wrth  ddrws  y  vault^  ac  wedi  i'r  côr  ganu 
^^Jesus  Iûver  of  my  soul^^*  &c.,  dywed- 
odd  y  Parch.  Mr.  James  fod  rhai  o'r 
perthynasau  am  i'r  côr  ganu  trosodd  y 


darn  a  ganwyd  wrth  y  ty,  sef  **  77u 
home  over  there^  Wedi  i'r  côr  ganu, 
gweddiodd  y  Parch.  Mr.  James,  yna 
rhoddwyd  yr  arch  yn  y  vauliy  lle  y  gad- 
ewir  hi  am  rai  dyddiau. 

Nerth  a  gaífo  ei  rhieni  galams  (711 
enwedig  ei  mam,  yr  hon  sydd  yn  teim- 
lo  yr  ergyd  yn  fawr  iawn)  i  ymdaweln 
goreu  y  gallont,  gan  gofio  fod  eu  merch 
wedi  cael  ei  symud  er  gwell ;  ac  hefyd 
i  gofio  y  geiriau,  "  Byddwch  chwithau 
barod.'' 

Byr  ei  rhybudd  yw  marwolaeth, 

Tori  i  lawr  301  fuan  mae  \ 
Pan  boV  llygaid  yn  agored, 

Mewn  mynydyn  wedí  cau ; 
Rhai  anwyliaid  oddiwrthjrm 

A  gymerir  braidd  o  hyd  ; 
Nid  oes  sicrwydd  am  un  eiHad, 

I  ni  aros  yn  y  byd. 

ElLIANYDD. 

*,>*  Dymunir  ar  bapyrau  Cymru  godi 
yr  uchod,  er  mwyn  perthynasau  a  chyf- 
eiUion  yr  ymadawedig. 

MRS.   ANN   EVANS,    RIDGEWAY,  WI8. 

Mr  GoL — Gwelaf  eich  bod  o  hyd 
yn  cwyno  o  herwydd  cofìantau  meith- 
ion  ;  gan  hyny  amcanaf  fod  yn  fyr. 

Yr  oedd  ein  hanwyl  chwaer,  gwrth- 
ddrych  y  cofiant  hwn,  yn  ferch  i  David 
a  Mary  Dayies,  Rhydyfiiddai,  Plw)rf 
Llanarth,  Sir  Aberteifi,  D.  C.  Daeth 
ei  rhieni  i'r  wlad  hon  pan  oedd  hi  yn 
dra  ieuanc,  sef  yn  y  fi.  1840.  Sefydlas- 
ant  gyntaf  yn  Pittsburgh,  Pa.  Wedi 
aros  yno  am  ryw  flwyddyn  symudasant 
i  Ridgeway,  lowa  Co;,  Ẅis.  Tra  yn  j 
Ue  hwn  gwelodd  Duw  yn  dda  i  ddang- 
os  iddi  ei  chyflwr  fel  pechadur,  a'i 
hangen  am  Waredwr,  gan  roddi  iddi  ol- 
wg  ar  ei  anwyl  Fab  fel  un  darparedig 
ar  ei  chyfer.  Derbyniwyd  hi  i'r  eglwys 
pan  tua  15  ml.  oed.  Pan  yn  21  oed 
ymunodd  mewn  cyfamod  príodasol  ä 
dyn  ieuanc  o'r  enw  Wm.  J.  Evans,  i'r 
hwn  y  bu  yn  briod  ffyddlawn  a  serchog 
hyd  angau.  Sefydlasant  ar  fiarm  yn 
mhlwyf  Ridgeway,  Ue  y  ganwyd  idd- 
ynt  wyth  o  blant,  chwech  o'r  rhai  sydd 
yn  awr  yn  fyw  i  gyd-alaru  a  theimlo  eu 
coUed^  gyda  eu  tad  a  pherthynasau  er- 
aill  eu  hanwyl  fam. 

Tua  blwyddyn  yn  ol  dechreuodd  ei 


Digitized 


byGoogle 


i88c.| 


Hanesian  CartrefoL 


193 


hiechyd  waethygu,  a  pharhau  i  waelu  a 
wnaeth  er  pob  ymdrech  a  gofal  medd- 
ygol  i'w  hadferu.  Cafẁyd  arwyddion 
íod  y  daifodedigaeth  wedi  gafaeljrd  yn 
ei  chyfansoddiad,  ac  nis  gollyngodd 
aes  tcáfynu  yn  ei  hangau,  a  h^my  mewn 
ychjrdig  amser.  O  !  afiechyd  twyllod- 
ros,  pa  hyd  y  bydd  i  ti  d)mu  dy  filiyn- 
an  o  blant  dynion  i'r  bedd  ? 

Bit  farw  Mehefìn  2»  1880,  yn  nghanol 
ei  dyddîauy  yn  41  ml.  oed,  ei  gobeith- 
ion  a'i  chynlluniadau  olL  Claddwyd 
ei  gweddillion  marwol  ar  y  4ydd,  yn 
oghladdfa  y  Bedyddwyr,  pryd  y  gwein- 
yddwyd,  yn  absenoldeb  gweinidog  yr 

I  eglwys,  gan  y  Parch.  E.  Owens,  C. 
Jones,  a  J.  Davies. 

Yr  oedd  yr  ymadawedig  yn  aelod  sel- 
og  a  ffyddlawn  yn  eglwys  y  Bedyddwyr 
yn  Ridgeway  er's  llawer  o  flynyddoedd, 
a  theimlir  colled  neillduol  ar  ei  hol. 
Tr  oedd  o  dymer  dawel,  dangnefeddus, 
ac  yn  ymgadw  oddiwrth  y  gwendid 
hwnw  sydd  yn  achosi  cymaint  o  ofid 
yn  yr  eglwysi,  sef  chwedleugarwch  ac 
ofersiarad.    Cafodd  eî  phríod  golled 

I  drom  am  gydmar  bywyd,  yr  hon  jm  ol 
ä  gallu,  a  gydgaríodd  feichìau  a  thra- 
fferthion  bywyd  gydag  ef  gyda'r  ffydd- 
londeb  a'r  ewyllysgarwch  mwjraf.  Ac 
O !  mor  drwm  yw  edrych  ar  ei  phlant 
bychain  ac  amddifaid  o  un  o*r  mamau 
tyneraf  a  mwyaf  gofalus  a  gollodd  plant 
eríoed. 

Fel  cymydoges,  yr  oedd  yn  un  a  ger- 
id  ac  a  berchîd  gan  bawb  a'i  hadwaen- 
ai.  Teimlai  yn  foddlawn  i  farw,  yn  ol 
ewyllys  Duw,  er  y  buasai  yn  caru  byw 
i  âtga  ei  hanwyl  blant  i  fyny.  Yr  oedd 
ei  gobaith  yn  gadarn  yn  y  Gwaredwr  a 
broffesodd  am  gynifer  o  flynyddoedd. 
Boed  i  Dad  yr  amddifad  a  Barnwr  y 
gweddwon  ofalu  am  ei  phriod  galarus 
a'i  phlant  amddifaid,  yw  gweddi  ei 

HlRAETHUS  FrAWD. 
MISS  SEDE  JOHNS. 

Mehefín  5,  1880,  yn  Niles,  Ohio,  bu 
Êuw  Miss  Sede  Johns.  Merch  ydoedd 
i  Job  a  Jane  Johns.  Bu  ei  thad  farw 
rai  blynyddoedd  yn  ol,  ond  mae  ei 
mam  eto  yn  fyw,  ac  wedi  ymuno  mewn 
príodas  âg  un  o'r  enw  John  Phillips, 
ac  yn  bresenol  yn  byw  yn  Niles,  O. 


Merch  ieuanc  oedd  Miss  Johns  tua 
22  ml.  oed,  gwanaidd  o  gorph,  hyny 
yw,  nid  oedd  yn  wrol  a  chryf  fel  rhai, 
eto  yn  f)rwiog  a  hynod  o  deg  yr  olwg, 
a  llawn  o  serchawgrwydd.  Daeth  aS- 
an  fei  blodeuyn,  ond  gwywodd  yn  fu- 
an.  Am  fod  ei  mam  yn  feddianol  ar 
fodd  cafodd  lawer  o  fanteision,  mwy 
na  Uawer,  er  gwrteithio  ei  meddwl  yn 
ngwahanol  gangenau  dysgeidiaeth.  Yr 
oedd  yn  darllen  llawer,  gallai  ysgrifenu, 
yr  oedd  yn  deall  canu  wrth  y  nodau,  a 
chwareu  y  piano,  Yr  oedd  ganddi  gof 
da,  deall  cryf,  ac  yr  oedd  ei  hatebion 
yn  ffraeth  a  synwyrol.  Yn  ol  yr  hanes 
yr  oedd  yn  un  o'r  rhai  goreu  i  adrodd 
yn  yr  eoôhibitions ;  ond  llygaid  gwein- 
iaid  oedd  ganddi,  ac  o  herwydd  h^m 
bu  am  gryn  amser  yn  Columbus,  yn  y 
òlind  schooly  er  bod  o  dan  driniaeth  y 
meddygon.  Daeth  adref  y  yacatíon^  y 
flwyddyn  ddiweddaf,  a  gwaethygodd  ei 
hiechyd,  a  methodd  fyned  yn  ei  hol  y 
tro  hwn,  Gafaelodd  yr  afìechyd  mor 
gryf  yn  ei  chyfansoddiad  nes  tori  yr 
undeb  rhwng  ei  chorph  a'i  henaid ;  er 
holl  fedrusrwydd  meddygon,  tynerwch 
rhieni,  a  phob  ymdrech  i'w  hadferyd, 
gwaethygu  wnaeth  o  hyd  nes  yr  ehed- 
odd  ei  hysbryd  anfarwol  i'r  b^rthol- 
fyd. 

Mae  yn  llawen  genyf  allu  dweyd  ei 
bod  wedi  ymuno  a  chrefydd  er's  rhai 
blynyddoedd  yn  ol.  Bedyddiwyd  hi 
ar  broffes  o'i  ffydd  yn  Mab  Duw,  gan  y 
Parch.  C.  F.  Nicholson,  yn  eglwys  Seis- 
nig  Youngstown,  a  daliodd  atî  hyd  y 
diwedd.  Bu  yr  ysgrifenydd  yn  ymwel- 
ed  a  hi  oddeutu  wythnos  cyn  ei  hym- 
adawiad.  "  Wel,  chwaer  fach,  pe  bae 
i  chwi  ymadael,  beth  yw  y  teimlad  ?" 
Torodd  allan  i  wylo,  a  dywedodd,  **  Y 
mae  yn  anhawdd  i  un  ieuanc  fel  myfì  i 
ymadael,  ond  os  hyny  mae  Efe  yn  ew- 
yllysio,  jc  wyf  yn  eithaf  boddlon."  O 
hyny  allan  cyngorai  ei  mam  anwyi  1 
beidio  wylo,  ei  bod  hi  yn  mýned  i  well 
lle.  Cadwodd  jm  ei  synwyrau  hyd  y 
diwedd,  fel  y  darfu  iddi  drefnu  pa  fodd 
yr  oedd  am  i'w  mam  wneyd  â'i  pheth- 
au,  ac  yn  nghylch  ei  hangladd.  Yr 
oedd  am  i'w  chorph  gael  ei  ddw^m  i'r 
i'r  capel,  a'r  gwasanaeth  i  fod  yno.. 
Hunodd  yr  anwyl  Sedi  yn  yr  angau  am 


Digitized 


byGoogle 


194 


Newŷddion  CjiffrediiwL 


[Medi, 


9  o'r  gloch  nos  Sadwm,  y  5ed  o  Me- 
heíin,  1880. 

Dydd  Llun,  y  yfed,  daeth  amryw  yn 
nghyd  am  2  o'r  gloch,  a  gweinyddwyd 

yn  Saesneg  gan  y  Parch. Teagar- 

den,  (DysgO,  a  T.  C.  Probert,  ac  yna 
cychwynwyd  yn  orymdaith  drefhus  i 
Youngstown,  a  gweinyddwyd  yn  y  cap- 
el  gan  y  Parchn.  John  M.  Thomas  a 
D.  Probert,  yna  claddwyd  hi  yn  Oak 
Hill  Cemeteryy  a  ffarweliodd  pawb  a  hi 
hyd  foreu  y  codi  cyffredinol.  Yr  Ar- 
glwydd  ofalo  am  ei  mam  alarus  a'i 
pherthynasau  oU,  ac  a'u  parotoa  hwynt 
er  cwrdd  a'r  un  amgylchiad,  fel  y  cânt 
oU  gwrdd  a'u  gilydd  mewn  gwlad  well, 
lle  na  bydd  raid  ymadael  mwy. 

D.  Probert. 


NEWYDDION  CYFFREDINOL. 

^Brydnawn  yr  i6es  o'r  mis  diweddaf,  dar- 
ganfyddodd  Mrs  Rivers,  j^er  Pittsburgh,  Pa., 
ddyn  anadnabyddus  ^m  ei  gardd  yn  lladrata 
grawnsypiau.  Gwaeddodd  arno,  a  rhedodd 
yntau  yn  nniongyrchol  i  gyfeiriad  yr  afon. 
Rhedodd  d  oiawr,  a  nîfer  o  ddynion  oeddynt 
yn  gweitnio  ar  y  rheilflfordd,  ar  ei  ol.  Neid- 
iodd  y  dyn  i'r  afon  i  no6o  i'r  ochr  arall,  ond 
teimlai  ei  nerth  yn  palln,  a  throdd  i  ddycbwel- 
yd ;  ond  ni  adawai  et  erlynwyr  creulon  iddo 
ddod  yn  ol,  a  pharasant  i  daflu  ceryg  ato,  nes 
iddo  Iwyr  wanhan,  pan  y  suddodd  ac  y  bodd* 
odd.  Cafodd  nifer  o'r  dynion  eu  cymeryd  i 
fyny  am  y  weithred  lofruddiog,  ac  y  mae  teim- 
lad  yn  rhedeg  jm  uchel  iawn  yn  en  herbyn. 

— Cafodd  y  golofn  Aipbtaidd,  a  elwir  Nod- 
wydd  Cleopatra,  a  gyrhaeddodd  Ncw  Yorlc  yn 
ddiweddar,  yn  ol  cyíìeithiad  o'r  ceríìadau  sydd 
ami,  ei  gosod  i  fyny  gyntaf  gan  Thothmes  III., 
1,600  mlynedd  c.  c. ;  y  mae  gan  hyny  oddeutu 
3,500  mlwydd  oed.  Gosodwyd  hi  i  fyny  yn 
Heliopolis,  wrth  y  mynediad  i  mewn  i  Deml 
yr  Uauî.  Cafodd  ei  symnd  oddiyno  i  AIexan- 
dria  yn  yr  wythfed  flwyddyn  o  deymasiad  Au- 
gnstus  Csesar,  neu  23  mlynedd  c.  c ;  a  safodd 
yno  yn  agos  i  1,900  o  flynyddoedd.  Y  fath 
hanes !— a'r  fath  hanes  sydd  wedi  ei  wneyd  yn 
y  byd,  er  pan  gyntaf  y  gosodwyd  i  fyny  y  gol- 
ofn  ryfeddol  hon  1 

— Yn  Genera,  Switserland,  ar  y  6ed  o  Gor- 
phenaf,  canwyd  dychau,  taniwyd  magnelau,  a 
chynaliwyd  gwasanaeth  o  ddiolchgarwch  yn 
Eglwys  Gadeiriol  St.  Pierre,  o  herwydd  i'r 
bobl  bleidleisio  trwy  fwyafríf  mawr  yn  erbyn 
dadgysyUttt  yr  eglwys  a'r  wladwriaeth.  Alian 
o'r  i3/xio  o  bleidleisian  a  roddwjrd  (allan  o 
bosiblrwydd  o  17,000),  nid  oedd  ond  4,000 


dros  y  dadgysylltìad.  Yr  oedd  y  canlyniad  yn 
ddyledus  i  raddau  helaeth  i  hoffder  y  bobl  i'w 
beglwys  Brotestanaidd  Genedlaethol,  ac  mewn 
rhan  i'r  teimlad  y  byddai  i'r  dadgysylltiad  gael 
ei  ystyríed  yn  fuddugoliaeth  Babyddol. 

— Gwnaed  darganfyddiad  hynod  yn  París,  7 
mis  diweddaf,  tra  yx  oeddid  yn  gwneyd  rhyw 
adgyweiríadaa  yn  y  General  Post  Office  yno. 
Mewn  panel  yn  agos  i  un  o'r  llythyr-flychau 
cafwyd  îlythyr  oedd  wedi  ei  roddi  yno  trwy 
ryw  gamgymeríad,  yn  lle  yn  y  blwch.  yn  union 
50  mlynedd  yn  ol.  Danfonwyd  y  llythyr  yn 
unioagyrchoi  i'r  person  at  yr  hwn  yr  ydoedd 
wedi  ei  gyfeirío,  yr  hwn,  er  mawr  ryfeddod^ 
oedd  eto  yn  fyw,  ac  a  dderbyniodd  y  Ilythyr  yn 
ddic^el.  Yr  oedd  yr  ysgrífenwr,  modd  bynag, 
wedi  marw  er's  llawer  o  flynyddoedd. 

— Mae  meddianiad  Afghanistan  gan  y  Pryd- 
einwyr  wedi  dyfod  drachefn  i  gjrflwr  difrífoL 
Cafodd  y  Cad  Burrows  a'i  fyddin  o  yn  agos  i 
3,000  o  wyr,  bron  eu  difodi,  yn  agos  i  Cánda* 
har,  gan  12,000  o  Afghaniaid  dan  Ayoob 
Khan,  y  penaeth  a  awyddai  am  fod  yn  Ameer. 
Mae  y  gyflafan  yn  fwy  anffodus  i'r  Afghaniaid 
nag  i'r  Prydeinwyr.  Yr  oedd  yr  olaf  wedi 
rhoddi  Ilywodraethwr  i'r  bobl,  ac  jrn  parotoi 
i  ymadael.  Yn  awr  rhedir  dros  y  wliul  dra^ 
chelh  gan  fyddinoedd  ymosodol,  ac  oedir 
heddwch  am  amser  anmhenodcd. 

— Cafodd  y  Parch.  J.  W.  Parsons,  cenadwr 
Presbyteraidd  Amerícanaidd  yn  Twrd,  yii 
nghyda  gwas  iddo,  eu  Ilofmddio  yn  ddiwedd- 
ar  gan  y  Zttruk8.  Gadawodd  y  cenadwr 
weddw  a  phedwar  o  blant.  Mae  y  weddw  a'r 
ferch  henaf  yn  cadw  ysgol  i  ferched  yn  Twrei. 
£i  ail  ferch  yw  gweddw  y  Parch.  Albert  Whi- 
ting,  a  gollodd  ei  fywyd  wrth  garío  ymborth  i 
randiroedd  newynog  China.  Aeth  y  trenged* 
ig  i  Twrci  yn  1850. 

— Gorphenodd  Dr.  Tanner  ei  orchest  o  ym- 
prydio  40  niwmod,  yn  New  Yock,  ddydd  Sad* 
wra,  y  ŷfed  o'r  mis  diweddaf.  Yr  ydoedd  ei 
ddyoddefiadÌBu  yn  fawr  iawn  yn  ystod  ei  jrm- 
pryd  hirfaith.  Ar  ol  gorphen  et  orchcst  ffiol 
dechreuodd  fwyta  yn  wancus,  a  dirmygai  gyng* 
or  y  meddygon  i  fod  yn  otalus;  modd  bynag, 
dechreuodd  wella  a  chryfhau,  ac  ychwanegn 
mewn  pwysau  yn  gyflym.  Dywedir  y  bydd 
iddo  fyned  ar  draws  y  wlad  i  ddarlithio. 

— ^Yroedd  casgliad  mawr  o  Xmgkt  Tem- 
plars  yn  Chicago^  yr  iyeg  oV  mis  diweddaf»  a 
dywedir  nad  oâid  liai  na  thuag  20,000  o  hon- 
ynt  yn  yr  orymdaith,  yn  nghyda  thríugain  o 
bands  ofmusic.  Nî  welwyd  y  fath  orymdaith 
yno  eríoed  o'r  blaen.  Cynaliwyd  bali  ysplen- 
ydd  ganddynt  jm  yr  hwyr.  Yr  oedd  gwahodd- 
iadau  wedi  eu  rhoddi  aUan  i  gan'  mil  o  berson- 
an,  ond  ni  chynwysai  yt  adeilad  dros  25,000» 

^Rhoddwyd  y  gareg  olaf  yn  ei  Ile  yn  Eg« 
Iwys  Gadeiríol  Cologne,  y  mis  diwedda£  Hwa 
yw  yr  adeilad  eglwysig  ardderchocaf  yn  y  byd. 
Dechreuwyd  yr  adeiiad  yn  y  ijeg  ganrify  ond 


Digitized 


byGoogle 


i38o.] 


Newyddùm  CyffrtdinoL 


195 


g;ui  na  orphenwyd  ef,  syrthiodd  i  ddin^rstr,  ac 
yr  ydoedd  bron  yn  bentwr  o  adfeilion  pan  y 
decbreuodd  brenin  Prwssia,  ryw  haner  can' 
mlynedd  yn  ol»  ar  y  gorchwyl  o'i  adnewyddu 
a'i  orphen. 

— Tra  yr  oedd  Miss  Tellie  Mather,  18  oed, 
yn  cerdded  gyda  boneddwr  yn  agos  i  Monnt 
Jenefy  Pa.,  gosododd  gwreichionen  oddlwrth 
dgar  yr  olal,  ei  gwisg  ar  dAn,  yr  hjrn  a*i  dy- 
duyBodd,  a  dei£reiiodd  redeg.  Neidiodd 
boneddwr  oedd  yn  gyru  tuag  ati,  aUaa  o*i  ger« 
byd,  a  lapiodd  wrthban  oi  ch^nnpaa,  ond 
Dmgodd  mor  dost  íel  y  bu  farw  yn  fuan. 

— Cyrhaeddodd  partì  o  tua  700  o  Fonnon- 
ìaid  i  New  York  yn  ddiweddar,  o  Ewrop,  y 
fftiai  a  gawsant  eu  dychwelyd  gan  gensulon 
Monnonaidd  ^m  Ewrop.  Yr  oeddynt  dan  of- 
al  Blder^  a  chychwynasant  yn  nniongyrchol  tu- 
ag  Utah.  Mae  y  parti  yn  gyfansoddedig,  gan 
mwyaf,  o  Swedes,  Norwegians,  a  Danes.  Yr 
aadd  nifer  bychan  o  Saeson  yn  eu  plith. 

— Çyrhaeddodd  agerlong  i  New  York  ar  yr 
iieg  o'r  mis  diweddaf  o  Braxil,  g7<^  ^7  o 
dyddynwyr  Rwssiaidd  angenus  a  thnienus  ar 
ei  bwrdd,  y  rhai  ydynt  y  cwbl  ^dd  yn  weddiU 
o  gwnui  o  330  a  adawsant  eu  ffennydd  yn 
Rwssia  dair  blynedd  yn  ol  i  fyned  i  fiàurmio  i 
BraziL  Methasant  a  chodi  cnydau,  a  bu  263 
o  honjrnt  feirw  o  angen  ac  afiechyd. 

— ^Bu  dyn  o'r  enw  Steiner  farw  yn  Hoboken 
N.  J.,  y  dydd  o'r  blaen,  tra  yn  gwneyd  ei  ew- 
yllys.  Yr  oedd  yr  ewyUys  wedi  ei  gwneyd  aU- 
an  oU  oddieithr  ei  Uaw-arwyddo.  Aeth  yr  Yn- 
ad  Heddwch  i  ystafeU  araU  i  alw  ar  berson  i 
fod  yn  dyst,  a  phan  ddychwelodd  yr  oedd 
Steincr  yn  farw,  a'r  ewyUys  ar  y  bwrdd  heb  ei 
Uaw-«rwyddo. 

— Mae  dwy  efeiU-ferched  Mr.  Norman  Tay- 
lor»  Lansingburgh,  N.  Y.,  pedair  blwydd  oed» 
mor  holtol  debyg  i'w  gilydd,  fel  nad  all  hyd  ya 
ood  eu  rhieni  b^  amser  eu  gwahaniaethu.  Y 
dydd  o'r  blaen  rhoddodd  y  fam  ddogn  o  phys- 
ic  i'r  nn  iach,  yn  Ue  i'r  un  sal,  trwy  gamgyin- 
«riad. 

— BCae  Uifogydd  tra  difrifol  wedi  achosi  din^ 
ystr  mawr  yn  rhandir  Ratisbon,  Prwssia,  yn 
ddiweddar.  Mae  mwy  nag  ugain  o  bentrefi 
wedi  eu  dinystrio,  a  choUed  o  lawer  o  filiynau 
^9Êarks  wedi  ei  achoti  trwy  Iwyr  ddinystriad 
ycyaaaaf.  Troedd^So  o  fiUdíroedd  ysgwftr 
taaddwfiryn  SUasia. 

— Cyfiawnodd  Rose  Waterman,  lodes  13 
oed,  hnnan-laddiad  ^m  New  York,  y  mis  di- 
weddaf,  o  herw^d  ei  bod  yn  dysgwyl  oael 
ei  gwahanu  oddiwith  eî  chariad,  bachgen  tua 
yr  un  oedraa  a  hi.  Neidiodd  i  Uwr  o  ben  ty, 
a  bu  farw  yn  y  fan. 

— Yn  yr  ethoUadau  diweddar  yn  Ffraiac, 
cafodd  y  Buonapartiaid  eu  trechu  yn  dost,  a'r 
aerigwyr  yn  waeth  na  hyny.    Mae  yn  debyg 


y  daw  y  blaid  Ymerodrol,  wrth  weled  yr  ofer*' 
edd  o  wrthwynebiad  peUach,  gyda  mwy  nea 
lai  o  foesgarwch,  i  sefyU  o  blaid  y  Weriniaeth. 

— Dywed  hysbysiad  o  Montreal  fod  y  gwaith 
rhagbarotoawl  yn  myned  yn  mlaen  tuag  at 
wneuthur  twnel  tan  yr  afon  St.  Lawrence. 
Mae  y  dwfr  yn  42  troedfedd  o  ddyfnder,  ac  y 
mae'r  twnel  i  fod  40  troedfedd  islaw  gwely  yr 
afon. 

— Btt  djmes  farw  yn  ddiweddar  yn  FanaeiB» 
Tille,  N,  Y.,  mewn  canlyniad  i  dderbyn  cic 
oddiwrth  ddaiad.  Yr  oedd  siswm  yn  Uaw  y 
ddynes,  a  gyrodd  y  cic  ef  i'w  gwddf,  gan 
dori  yjaguiar  twm^  ac  achosi  ei  marwolaeu. 

— Dywedodd  Wade  Hampton,  Seneddwr  o 
Sonth  Carolina,  mewn  araeth  boHticaidd  ddi- 
weddar  yn  Yirginia,  fod  y  De,  wrth  gefnogi  y 
Cad.  Hancock  am  yr  Arlywyddiaeth,  yn  sâyU 
yn  union  Ue  y  safai  ^m  1860. 

>*Cymerodd  gwrthdarawiad  le  ar  y  rheU- 
ffordd,  ger  May's  Landing,  N.  J.,  yn  ddiwedd- 
ar,  trwy  yr  hwn  y  coUodd  21  o  bersonau  eu 
bywydau,  ac  yr  anafwyd  eraiU,  rhai  o  hynynt, 
yn  ddiau,  yn  farwol. 

— Mae  y  Parch.  J.  A.  Spurgeon,  brawd  y 
Parch.  C.  H.  Spurgeon,  yn  ddjra  ffodus.  Mae 
newydd  ddyfod  i  feddiant  o  gymun-rodd  o 
175,000,  a  adawyd  iddo  gan  aelod  o'i  gynuU- 
eidfa  flaenorol, 

— Cymerwyd  badigen  7  mlwydd  oed,  o'r 
eaw  Samuel  Neil,  i  fyny  yn  New  York,  ar  j 
cyhuddiad  o  lofruddia^  Dywedir  iddo  dio 
yn  ol  daflu  WUliam  Rlopper,  bachgen  7  mL 
oed^  i'r  East  River.     Boddodd  yr  olaf. 

— ^Bu  pedwar-ar  dde^  o  fechgyn  feirw  o'r 
lockfaw  yn  Philadelphia,  mewn  canlyniad  i 
niweidiau  a  dderbyniasant  i'w  dwylaw  trwy 
ffrwydriad  pistolau  bychain  ar  y  4ydd  neu  y 
5ed  o  Orphenaf. 

— Mae  deuddeg  o  ddynion  yvL  awr  yn  y  car- 
char  a  elwir  y  Tomhs  yn  New  York,  dan  y  cy- 
huddiad  o  lofruddiaeth !  —y  nifer  mwyaf  a  fu 
yno  eríoed  ar  yr  un  amser  dan  y  cyhuddiad 
hwnw. 

— -Creffhrr,  a6  mlwydd  oed,  wedi  eí  dded- 
írydu  i  bedair  blynedd  o  garchariad,  yn  Cusa- 
no,  Itali,  a^  newynodd  ei  hun  i  farwolaeth 
mewn  deng-niwmod-ar-bugain. 

^Bu  Patrick  FiUgerald,  o  Albany,  N.  Y., 
íarw  mewn  canlyniad  i  dynu  daat  Cymer- 
odd  ulceratUm  le»  effeithiodd  hyny  ar  yr  ym- 
.enydd,  a  bu  farw. 

— Mae  Gwerínwyr  a  Democratiaid  Oneonta. 
N.  Y.,  wedi  prynn  pabeU  fawr  eircus  a  dorodd 
i  fyny  yno  yn  ddiweddar,  a  chynaliant  ^ar- 
fodydd  ynddi  bob  yn  ail. 

— HwyUodd  Jti agos  i  20,000 o  gabaiideith- 
wyr  o  New  York  i  Swrop  j  tymor  preienol— 
ttgain  y  cant  yn  fwy  na  Uynedd. 


Digitized 


byGoogle 


196 


Dyddaniûfu 


[Medî. 


— Un  borea  yn  ddiweddar  galwyd  ar  eoro- 
ners  New  York  i  wneyd  ymchwiliadaa  i  ach- 
oiion  ugain  o  farwolaethau  sydyn  a  gymeras- 
ant  le  y  nos  o'r  blaen. 

— Sonia  arianwyr  Ffrengig  am  wneyd  rheìl- 
ffordd  ar  draws  anialdir  Sahara,  yn  Affirica,  ac 
y  mae  llawer  o  arian  wedi  eu  tanysgrifio  eisoes 
tsag  at  yr  anturiaeth  hono. 

— Dywedir  fod  Tywysog  Cymru  yn  myned  i 
Awstralia  yn  mis  Hydref,  ac  y  bydd  iddo  ddy- 
chwelyd  trwy  California. 

— Amcan-gyfrifir  fod  oddentu  35 »000  o  ym- 
welwyr  yn  trenlio  yr  haf  yn  ngwabanol  barth- 
an  y  Catskill  Mountains. 

— Bu  Ole  BuII»  y  violiuüt  bydenwc^,  farw 
ar  y  iSfed  o'r  mis  diweddaf,  yn  Bergen,  Noi^ 
way.    Ganwyd  ef  yn  1810. 

— Yr  oedd  llwydrew  trwm  mewn  amrywiol 
barthan  o  Dalaeth  New  York»  foreu  linn,  yr 
i6eg  o'r  mis  diweddaf. 

— Mae  cryn  nifer  o  Jesuitiaid,  a  yrwyd  allan 
o  Ffrainc,  wedi  symud  i  Aberdar,  D.  C. 


DYDDANION. 

— Mae  y  person  a  alwodd  fotasau 
tynion  yn  gysurus,  yn  amddiíTyn  ei  os- 
odiad  trwy  ddyweyd  eu  bod  yn  gwneyd 
i  ddyn  anghofio  ei  holl  draíTerthion  er- 
aiU. 

— "  Onid  yw  yn  amser  i  chwi  dalu  yr 
hyn  sydd  ddyledus  amoch  i  mi  ?"  el^^i 
Stubbs  wrth  un  o'i  ddyledwyr.  "  Fy 
anwyl  Syr/*  oedd  yr  ateb,  "  nid  cwest- 
iwn  o  amser  ydyw,  cwestiwn  o  arian 
ydyw." 

— Mae  y  dyn  sydd  yn  gwario  ei  am- 
ser  yn  y  grocery  ar  y  gongl,  tra  y  mae 
ei  wraig  yn  gweithio  yn  galed  i'w  gyn- 
al  ef,  yn  alluog  i  ddweyd  wrthych  bob 
amser  yn  union  beth  yw  angenion  y 
wlad  hon  er  ychwanegu  ei  iiwyddiant. 

— Meddyliodd  swyddog  ieuanc  i  ddy- 
rysu  golygydd  Figaro  trwy  ofyn  iddo, 
"  Pan  y  cyferfydd  dau  ddyn  o'r  un  oed- 
ran,  a'r  tm  gradd,  pa  un  o  honynt  ddy- 
lai  ymgrymu  gyntaf  ?"  Atebodd  y  gol- 
ygydd  yn  dawel,  *'  Y  mwyaf  moesgar 
o'r  ddau.»' 

— Sylwodd  lodes  fechan  ar  ei  mam 
yn  mesur  brethyn  trwy  ei  ddai  i  fyny 
at  ei  thrwyn  ag  un  Uaw,  a'i  estyn  allan 


hyd  ei  braich  a'r  Uall.  Edrychai  yn 
feddylgar  am  ychydig,  a  gofynodd — 
"  Sut  y  gallwch  chwi  fesur  brethyn  yn 
y  íTordd  ^ma?  A  eUwch  chwi  arogli 
Uathen?'' 

— Ebai  gweînìdog  wrth  gwpl  ieuanc 
ydoedd  newydd  briodi :  "  Y  mae  yr 
ystâd  briodasol  yn  gosod  amoch  am- 
rywiol  ddyledswyddau.  Rhaid  i'r  gwr 
amddiffyn  y  wraig,  tra  y  mae  yn  rhaid 
i'r  wraig  ddilyn  y  gwr  i  ba  le  bynag  yr 
elo."  Ebai  y  wraig  ieuanc,  "Onid 
eUid  newid  hyny  yn  ein  hamgylcl  iadau 
ni  ?  Mae  fy  ngwr  yn  myn*d  i  fod  yn 
gariwr  Uythyrau." 

— "  Wel,  pa  bryd  y  daethoch  chwi 
yn  ol  ?'*  gofynai  Smith  i'w  gyfaiU  Jones, 
yr  hwn  a  gyfarfyddodd  ar  yr  heol. 
"  Nid  wyf  wedi  bod  i  ffwrdd,"  atebai 
yr  olaf.  "  Nid  ydych  ?"  atebai  Smith 
yn  anghrediniol.  "  Wel,  yr  ydych  yn 
edrych  mor  wael,  ac  agos  i  farw,  fel  y 
meddyUais  eich  bod  yn  sicr  wedi  bod  yn 
un  o'r  waiering  places  am  ychydig  wyÉh- 
nosau  er  mwyn  eich  iechyd." 

— Galwodd  Mr.  L.  y  dydd  o'r  blaen 
i  weled  boneddiges  a'r  hon  yr  oedd  yn 
gydnabyddus,  a  chyfeufyddwyd  ef  wrth 
y  drws  gan  ferch  fechan  y  foneddiges. 
Gof^modd  iddi  i  ddyweyd  wrth  ei  mam 
fod  Mr.  L.  wedi  galw.  Aeth  y  ferch 
fechan  fyny  y  grisiau,  ac  yn  íiian  dy- 
chwelodd.  "  Addywedaist  ti  wrth  dy 
fam?"  gofynodd  Mr.  L.  "  Do."  "  A 
beth  a  ddywedodd  hi  ?"  "  Dywedodd, 
'O.pshawr'' 

— ^Y  mae  telephane  yn  cysylltu  store 

Mr.  A ,  yn  ngwaelod   y  dref,   â'i 

breswylfa  yn   y  rhan   uchaf  o'r  dref. 

TJn  diwrnod  galwodd  Mr.  B ,  cyf- 

aiU  o'r  wlad,  i'r  stare  i  weled  Mr.  A«, 
yr  hwn  a  ddangosodd  y  teUphone  iddo, 
ac  i  egluro  ei  ddefnyddioldeb,  dywed- 
odd,  "  Yn  awr,  Mr.  B.,  siaradaf  a  fy 
ngwraig,  gartref  :*'  **  Betsey,  y  mae  fy 
nghyfaiU  Mr.  B.  wedi  dod  yma  i  fy 
ngweled."  Yna  dywedodd  wrth  Mr. 
B.,  **  Gwrandewch,  daw  ateb  yn  un- 
ion."  Yn  ebrwydd  clywodd  yn  eglur, 
"Wei,  er  mwyn  pobpeth,  peidiwch  a 
gofyn  i'r  awff  ddod  adref  i  ginio  gyda 
chwi  !  !  !" 


Digitized 


byGoogle 


Y   WAWR. 


Cyp.  V.] 


HYDREF,  1880. 


[Bhif.  7. 


lesn  Gríst  yw  y  Deddfroddwr,  ac  efe  hefýd  yw  y  Bamwr ;  ymostyngwn  ninau  iddo  yn  ei 
holl  osodiadau;  mae  ei  leferydd  yn  dadsain  megys  o  entrych  y  nefoedd,  **  Rhoddwyd  l  ìa 

BOB  AWDU&DOD  YN  Y  NEF  AC  AR  Y  DDABAR." — Ei/Ù  £vaMS,  D,  D,y  Ceflí  MàwT. 


GOLYGYDD  SEREN  CYHRU. 

(Y  PARCH.   J.    JONES9   FSLINFOIL.) 


Gyûidde&f  fy  mod  yn  argymeryd  ä 
gorchwyl  caled  a  phwysig  pan  yn  ym- 
gymeryd  a'ch  gosod  chwi  eich  hun  yn 
y  dafol.  Wel,  syr,  yr  vdych  chwi  wedi 
cael  y  fraint  o  wneyd  hyny  er  ys  blyn- 
yddoedd,  ac  efallai  y  bydd  i  chwi  ad- 
ael  hyny  dros  ddiwrnod  neu  ddau,  er 
mwyn  i'r  byd  gael  gweled  sut  ydych 
chwi  yn  ymddangos  ynddi;  ond  bamed 
y  sawl  a  íamo,  sicr  ydwyf  y  byddwch 
yn  bwysau  rhagorol. 

Mae  ambell  i  ddyn  i'w  gael  sydd  yn 
anfoddlon  i  hyny.  I  gyfaifod  â'r  rhai 
hyny^  dywedodd  Sais  wrth  Ffrengwr  un 
diwmod,  "  Mor  ddwl  oedd  ei  wlad  )m 
cyfodi  coíTadwriaethau  i  ddynion  byw  Ÿ* 
"  Llawer  callach  na  chwi,"  meddai  y 
Pfrengwr;  "mae  eich  gwlad  chwi  yn 
gwneuthur  hyny  wedi  iddynt  farw." 

Mae  y  golygydd  )m  byw  mewn  ty 
pert  a  chyíleus,  a  pheirianau  yn  chwar- 
eu  ddydd  a  nos  ar  y  simneiau  tu 
fees.  Gwahanol  oruchwyliaethau  yd)mt, 
medd  y  golygydd ;  ond  yr  olaf  o  Lun- 
dain  sydd  yn  gwneyd  i'r  mwg  ddianc 
o'i  grafangau  i  rywle.  Mae  yma  ddau 
barlwr,  dwy  gegin,  ystafelloedd  rhagor- 
ol  i  gysgu,  a  siudy — ac  o  bob  myfyrgell 
dynia  yr  un  r)ŵddaf.  Y  muriau  wedi 
eu  llanw  a  Uyfrau,  a  dim  ond  y  ceiling 
jn  rhydd,  a  dim  diolch,  gan  fod  cor- 
neli  y  Uawr  wedi  eu  goriwytho  ä  llyfr- 


au — Uyfrau  o  bob  maint  a  thrwch,  o'r 
A  B  C  i  A!gebray  ar  bob  pwnc,  o  dde- 
chreuad  y  byd  hyd  ei  ddiwedd  ;  ac  ar 
ganol  y  ford  yr  oedd  cwdyn  wedi  ei 
stwffio,  a*i  %ií%  yn  agored,  a  flfrwyth 
ymenyddiau  a  dwylaw  d)aiion  bach  a 
mawr  yn  barod  i  dân.  Yr  oedd  y  €am 
wedi  disgyn  eisoes  ar  lawer,  ac  yr  oedd 
y  golygydd  yn  dweyd  eu  bod  yn  rhy 
gysegredig  i  neb  gyfiíwrdd  â  hwynt,  na 
chael  cymaint  a  chip  olwg  ar  un  o  hon- 
ynt,  er  fod  y  ddedfryd  wedi  pasio  eu 
bod  i  gael  eu  dienyddio  trwy  dân. 
Goruchwyliaeth  arswydus,  onide  ? 

Fel  Persm^  d)ai  ysgyraog,  ysgwâr  o 
gorph,  ydyw ;  aelodau  digon  cryf  idd 
ei  ddal  i  sefyll  neu  rodio ;  gwyneb  coch- 
lyd,  a  thipyn  o  ol  y  frech  wen  arao  ; 
llygaid  sydd  yn  gallu  cau  ac  agor  fel  y 
m)m  ef  ei  hun.  Gwelir  ef  yn  Llanelli 
ar  ddydd  marchnad  fynychaf,  a  phob 
amser  bydd  torf  o  bobl  o  amgylch  iddo, 
fel  pe  byddent  mewn  ofn  ei  goili.  Saf- 
ant  a  rhodiant  gydag  ef  fel  body  guard. 
Ei  wisg  fynychaf  fydd  suit  o  ddillad 
duon,  het  o  frethyn,  isel  a  chrwn,  ac  yn 
aml  iawn  a  chot  fawr,  a'r  ddwy  íotwm 
uchaf  dan  glo,  a'r  lleiU  at  eu  rhyddid, 
o*i  ran  ef,  a  phob  amser  a  ffon  yn  ei 
law.  Mae  ei  rodiad  yn  gadarn,  a'i  ben 
yn  gogwyddo  ychydig  i'r  llaw  ddeheu. 

Fei  Fregethwr  y  mae  yn  sefyll  yn  y 


Digitized 


byGoogle 


198 


Golygyàd  Seren  Cymtu, 


[Hydref, 


rhes  ílaenaf;  un  o'r  mwyaf  donìol 
mewn  iaith,  wedi  ei  choethi ;  ei  fedd- 
ylddrychau  weithiau  yn  amrantus,  a 
phrydiau  eraiU  o'r  mwyaf  deniadol, 
mwyn  a  chysurus.  Meiddia  arwain  ei 
wrandawyr  i  dreigleoedd  y  ser ;  bryd- 
iau  eraiil  teithia  wyneb  y  ddaear,  a  dyg 
allan  ei  gogoniant  a'i  mawrwychedd, 
fel  y  mae  y  llygaid  yn  canfod  rhyw  ys- 
plenedìgrwydd  di-ail,  gan  fod  ei  flfurf- 
iau  yn  dra  rhagoroi  ar  gyfandir  y  medd- 
wl.  Gall  ddringo  i  gopäau  y  bryniau 
uchelion,  ac  i  haenau  y  graig  ysgyth- 
rog ;  a  gall  ymbleseru  yn  eu  sodlau 
gyda  Hugh  Miiler ;  gall  fynego  gwa- 
hanol  dyfíantau  y  goedwig,  a  medr 
chwareu  gyda  gwên  â  blodau  amryliw 
yx  ardd.  Weithiau  darlunia  y  môr  yn 
ei  erwindeb;  bryd  arall  arafwch  gris- 
ialaidd  y  nant  \  weithiau  yr  ystorm 
ysgythrog,  wedi  torchi  ei  llewys;  a 
phrydiau  eraiU  yr  awel  esmwyth  a  thjrn- 
er  sydd  yn  oeri  hin  desog  yr  haf ;  bryd 
arall  bydd  301  mhlith  yr  engyl  glân,  yn 
syndod  i  ddaearolion ;  a  phrydiau  er- 
aill  gyda'r  '^  gostyngedig  a  phur  o  gal- 
on.*'  Ond  drwy  yr  holl  amr^rwiaethau 
hyn,  ni  chyll  ei  olwg  ar  bynciau  Crist- 
ionogaeth.  Y  mae  tiroedd  yr  iawn, 
maddeuant,  cyíìawnhad  a  sancteiddhad, 
yn  cael  eu  trafod  fel  gan  bensae^  celf- 
ydd— digon  o  ras  yn  wastad  yn  ei  breg- 
eth  i  gadw  pechadur.  Y  mae  yn  llawn 
tftn  Cymroaidd  ;  ymdrecha  â'i  holl  eg- 
ni  tra  yn  y  pwlpud,  a  gall  pawb  ddesdl 
mai  nia  chwarter  awr  meibion  LiUiput 
wna  y  tro  i  un  o  Bauliaid  yt  oes,  fel 
Mr.  Golygydd ;  ac  er  ei  fod  beunydd 
mewn  c^ntddau  bl^rnyddoi,  ni  chlybu- 
wyd  erioed  fod  y  golygydd  wedi  íTaelu 
cael  argraff  ar  ei  wrandawyr. 

Fel  GweifUdog. — Bydd  bob  amser 
yií  barod  i  wneyd  cyrowynas,  yn  gof- 
alu  am  ei  aelodau  (yn  deall  pawb,  ys 
dywed  Thomas,  Narberth).  Mae  yn 
llawn  caríad  a  didwylledd,  ac  y  mae 
llawer  iawn  o  ysbryd  y  cyfeillachawl 
ynddo.  Y  mae  yn  caru  cymdeithas ; 
yií  meddu  tuedd  i  beidio  dweyd  gair 
anmharchus  am  neb ;  yn  gallu  darllen 
y  natur  ddynol  yn  lied  berffaith ;  er 
hyn,  ni  rydd  íTordd  heb  reswm,  ac  ni 
ddymuna  ddangos  ei  allu,  na  dynoethi 
ei  nerth,  nes  y  bydd  achos.   Fel  gwein- 


idog,  mae  digon  o  araíẁch  ^mddo  wrth 
ddysgyblu,  a  bydd  mewn  llawn  parod- 
r^ydd  i  roddi  help  liaw  i'r  gostjmgedig 
a'r  gwan.  Oall  dori  tameidiau  toreith- 
iog  i'r  cryf,  a  gall  roi  Ilaeth  i'r  rhai 
bach,  fel  nad  oes  eisiau  i'r  eglwys  oíid- 
io,  pan  y  bydd  ef  yn  bresenol,  nad  oes 
mwy  yn  y  pwlpud  na'r  sêt  fawr,  a  mwy 

Si  y  sêt  fawr  nag  sydd  ar  lawr  y  capel. 
ae  yn  cydnabod  pawb  ar  yr  heol,  ac 
y  mae  y  plant  bach  yn  gofyn  sut  y  mae« 
Bydd  gwen  y  golygydd  yn  lloni  y  plant, 
a  siaradant  ag  ef  mewn  gwylder  heb 
eofhdra.  Fel  hyn  y  dylai  fod,  gan  mai 
plant  wedi  tyfu  fyny  yw  gwrywod  a 
menywod  y  byd ;  ac  wedi  gwneyd  ar- 
graff  dda  ddyddiau  boreuaf  yr  oes, 
bydd  fynychaf  yn  aros  yn  annileadwy 
hyd  y  diwedd,  Dyna  Miss  Carpelia,  y 
ferch  ieuanc  wnaeth  gymaint  o  les  i 
weithwyr  Llundain.  £r  ei  bod  o  lin- 
ach  gyfrifol,  gadawodd  y  palas  am  an- 
ialwch  y  bríf-ddinas ;  a  thyma  ei  geir- 
iau  yn  un  o'r  cyfarfodydd  mwyaf  fu 
yno  eríoed,  iddi  fyned  pan  yn  ddeng 
mlwydd  oed  un  bòreu  ar  neges  i  dy 
Mr.  Jay,  o  Bath.  Cwrddodd  ag  ef  ar 
droedíTordd  yr  ardd.  Gosododd  ei 
law  pan  yn  80  mlwydd  oed  ar  ei  phen, 
a  dywedodd,  ^'  May  God  bless  yau^  and 
make  you  a  blessing.^*  Hi  waeddodd 
allan,  gan  wylo,  o  flaen  yr  holl  gynuil- 
eidfa,  a  dywedodd  ei  bod  yn  teimlo 
llaw  gwr  Duw  ar  ei  phen  drwy  ei  hocs, 
ac  yr  oedd  yn  anmhosibl  iddi  fyned 
gyda'r  Uuaws  i  wneuthur  drwg.  Beth 
welir  yma?  Un  o'r  dynion  TDnrj^i 
galluog  3m  ei  oes,  fel  pregethwr  a  gwein- 
idog,  yn  medru  sylwi  ar  blent^m  heb 
fod  yn  blentynaidd,  fel  y  mae  y  GoL 
Y  mae  yn  hanesydd  Beiblaidd  rhagorol, 
yn  ieithwr  arweinyddol,  yn  dduwinydd 
o'r  mwyaf  treiddgar,  ac  yn  llawn  o"r 
cymeríad  apostolaidd  yn  hyn,  ac  jn 
adeiladydd  y  sant  yn  y  sancteiddiolaf 
flfydd. 

Ei  Egìwys, — ^Digon  yw  dweyd  mai 
eglwys  y  Felinfoel  ydyw  un  o'r  henaf ; 
dyma  dywysoges  yn  mhlith  tywysogesau 
Cymru,  megys  Olchon,  Ilston,  Penyfiû, 
Abertawe,  Caerfyrddin,  Rhydwilym, 
&c.  Dyma  un  yn  adeg  yr  erlid  yn 
gorfod  codi  capel  yr  hen  Felin  ychydig 
la^heni   oddiwrth    Seion^    Llanelli,  a 


Digitized 


byGoogle 


r88o.] 


Gofygydd  Seren  Cymnu 


199 


dîanc  i'r  Allt  Fawr ;  ac  wedi  cael  ych- 
ydig  o  lonydd,  cangenwyd  yn  ol  i 
Seîon,  a  sefydlwyd  Eglwys  y  Felinfoel ; 
a  djona  lle  y  bu  Morgan  Jones,  Margam 
(parch  b)rth  i'w  enw),  yn  pregethu 
ynddo  lawer  gwaith.  Diangodd  John 
Miles  i  America,  ond  safodd  Morgan 
Jones  ei  dir  fel  dyn  Duw.  Eglwys  y  bu 
yvk  m)med  ar  hyd  fFyrdd  anadnabyddus 
i'w  chyfarfodydd.  Yr  oedd  cewri  y 
dyddiau  hyny.  Y  mae  dros  gan  mlyn- 
edd  er  pan  adeiladwyd  jrr  hen  gapel, 
muríau  pa  un  sydd  yn  aros  hyd  heddyw, 
a  pheth  raid  fod  oedran  y  capel  o'r 
blaen  ?  Dyma  eglwys  ag  oedd  yn  hen 
pan  oedd  Christmas  Evans  yn  faban  ; 
ac  yn  un  o  gymanfaoedd  y  Felinfoel  y 
sefydbwyd  ei  enwogrwydd  fel  pregethwr. 
Dyma  eglwys  sydd  wedi  cael  y  dynion 
enwocaf  fel  gweinidogion  am  y  dau  can 
ml^rnedd  diweddaf  yn  Nghymru.  Mae 
hi  wedi  cangenu  allan  ar  y  dê  a'r  aswy 
law,  a'r  djrdd  hwn  yn  600  o  aelodau ; 
ac  er  yn  hen,  mae  hi  yn  dwyn  plant  yn 
ei  hen  oedran,  fel  y  mae  ei  llwyddiant 
hi  yn  fawr.  Bedyddiwyd  y  flwyddyn 
ddiweddaf  72  gan  y  Golygydd.  Dyma 
eglwys^  er  ei  hoedran,  nad  oes  pleth- 
iadau  ar  ei  grudd  ;  lliw  eì  gwyneb  yn 
rhosjmaidd ;  ei  Uygaid  heb  bwli ;  ei 
llais  mor  dreiddgar  a'r  oesau  gynt,  a'i 
rhodiad  fel  myrddiwn  o  bobl. 

Ei  Gapel, — Fel  y  dywedwyd,  mae  yr 
hen  dô  a'r  hen  íiiriau  yn  sefyll,  ond  y 
mae  y  mewnol  yn  hollol  newydd ;  ac 
erbyn  hyn,  o  fod  yn  gelwrnaidd  yr 
olwg,  mae  ^rma  un  o'r  trwsiadau  mwyaf 
ag  a  ellir  ei  ganfod  yn  un  man.  Gwelir 
yr  arluniawl  a*r  defhyddiol.  Mae  y 
drefn  yn  gymysg  o  Roman  a  Gothic, 
fel  y  mae  person,  wrth  sefyll  ar  yr 
esgynlawr,  wrth  symud  ei  olygon  o  un 
Ue  i'r  Uall,  yn  cael  ei  adgofio  o  bano- 
rama  o'r  mwyaf  êang  a  thlws  a  welodd 
llygaid  erioed.  Mae'r  csg^mlawr,  a'r 
Roman  arch  wrth  gefh,  yn  ymddangos 
fel  gorseddfainc ;  y  coed  trwy  y  capel 
y  mwyaf  ardderchog,  o'r  fitch  pine 
goraf,  a'r  gwaith  o'r  celfyddiaeth  mwyaf 
arddunol  a  syllodd  ein  Uygaid  amo ; 
yr  eisteddleoedd  y  mwyaf  cyfleus  i 
eistedd,  a'r  numldings  dros  y  seats  jn 
Gothic,  wedi  eu  gweithio  â  llaw,  ac  yn 
rhagorí,  i'n  meddwl  ni,  ar  y  peiríanau 


gweithiol.  Mae  ysgoldy  a  dwy  vestry^ 
un  i'r  diaconiaid  a'r  Uall  i*r  gweinidog, 
ar  ochr  ogleddol  y  capel,  yn  hynod  o 
g^rfleus  a  thlws,  a  phob  darparíadau 
gweddus  ar  gyfèr  y  corff  djmol.  Diam- 
heu  fod  gan  y  Gol.  fys  yn  hyn  hefyd 
gyda'r  arlunydd,  yr  hwn  sydd  mor 
wylaidd  a  phlentyn,  sef  ein  brawd 
anwyl,  y  Parch.  H.  Thomas,  Abertawe. 
Pe  byddai  gan  yr  ysgrifenydd  gant  o 
gapeli,  efe  fyddai  yr  arlunydd ;  agallaf 
ddweyd  fod  )rma  ffrw)rth  meddwl  treidd- 
gar,  gwybodaeth  ëang,  k  deall  coeth 
mewn  arlunyddiaeth  celfyddydawl,  i 
ddwyn  allan  gapel  o  fath  hwn.  Mewn 
gwirionedd  i  chwi,  hen  bobl,  yn  nghyd 
â  bechgyn  a  merched  Felinfoel,  gofal- 
wch  beidio  sarnu  y  Ue  drwy  esgidiau  â 
hoelion,  dillad  bryntion,  a  dwylaw 
ailan ;  ond  gofalwch  am  dano  mewn 
glendid.  Nid  ydym  wrth  hyn  yn  rhoi 
mwy  o  ogoniant  ar  y  ty  na  Pherchen 
y  ty.  "Arglwydd  y  lluoedd  yw  ei 
enw ;"  ond  pan  aeth  Efe  i  dynu  arlun 
capeì  y  Deml,  gwnaeth  hyny  i  ragorí 
ar  hoU  dai  addoli  y  byd  paganaidd,  a 
chymerai  ofal  neillduol  301  ei  gadwr- 
iaeth  a'i  lanhad,  neu  ei  bureiddiad. 
Dolur  llygaid  a  brath  i  galon  jTr  gweled 
ambell  i  gapel  cyn  pen  blwyddyn  fel 
ystabal  ar  uchelfarchnad.  Cofier  yn 
y  Felinfoel,  a  phob  man  arall,  fod  hyn 
yví  cael  ei  g)mwys  ^m  y  gair  Duwiol- 
deb — Duw-debyg,  ac  y  mae  glendid 
corff  fel  glendid  enaid  yn  dderbyniol 
ganddo. 

Ei  Gynuüeidfa. — Dywedir  fod  yr 
hen  gapel  yn  c^mwys  deuddeg  cant, 
a'i  fod  yn  orlawn;  felly  dysgwylir  i 
hwn  fwy  o  lawer.  Felly  y  byddo, 
medd  yr  ysgrífenydd,  a  phawb  drwy  y 
wlad. 

Ei  Enwûgrwydd. — Trwy.  lafurio, 
credwn  nad  oes  un  dyn  yn  Nghymru 
yn  Jfwy  enwog  na'r  Gol.,  a'r  oU  drwy 
lafur  parhaus  a  diflino.  Ni  chafodd  ei 
eni  â  llwy  arian  yn  ei  enau ;  ond  gwell 
byth  ydyw  ei  fod  yn  un  o  feibion 
Uaiur ;  ac  y  mae  hyn  yn  taflu  bri  ar  ei 
enwogrwydd.  Cafodd  addysg  golegawl; 
ond  ni  aUasai  efe,  yn  fwy  nag  ereiU, 
gyrhaedd  pinacl  enwogrwydd  heb  laf- 
urío  ddydd  a  nos.  Bamai  rhai,  a 
mesurant  lafur,  wrth  y  rhaw  a'r  bal,  y 


Digitized 


byGoogle 


200 


Cywydd  Vr  lesu. 


[Hydref^ 


gwaith  haiam  a'r  pwU  glo,  ac  anghof- 
iant  y  meddwl — yn  ymdrechu  pan  y 
maent  hwy  yn  cysgu ;  yn  meddwl,  yn 
symud  o  wrthddrych  i  wrthddrych  pan 
y  byddant  hwy  yn  chwareu,  nes  y  mae 
)fr  ymenydd  yn  ganfyddadwy  yn  yr 
edrychiad  pruddaidd,  eu  bod  yn  dyodd- 
ef,  a'r  corff  yn  dihoeni,  a  da  ganddo 
gael  bedd.  Heriaf  bawb  ar  wyneb  y 
ddaear  i  roi  un  enghraifft  o  fod  un  dyn 
neu  ddjrnesi  o  gyfansoddìad  iachus, 
wrth  arferyd  eu  galwedigaeth  (heb  ryw 
gamdrefn)  wedi  byrhau  eu  hoes;  ond 
gellir,  ar  y  llaw  arall,  brofì  fod  ugeiniau 
o  weinidogion  wedi  cael  bedd  yn  han- 
creu  dyddiauwrth  orlwytho  y  meddwl 
drwy  astudiaeth  jm  unig. 

Mae  yn  enwog  fel  pregethwr,  gwein- 
îdog,  traethodwr,  a  gwleidyddwr ;  ond 
rhaid  i'r  oU  fyned  i*r  cysgodion  ar  h^m 
o  bryd,  pan  y  cymherir  ef  fel  Golygydd 
Seren  Cymru.  Mae  dros  15  mii  bob 
w^rthnos  yn  dysgwyl  wrth  ei  ddrws  am 
ei  atebion  ffraeth  a  synwyrgall,  a'i 
gynghorion  pwyllog  a  llesiol.  Gwelir 
ffrwyth  Uafur  mawr,  a  dirnadiaeth 
llygadgraff,  i  wahaniaethu  yr  ûs  oddi- 
wrth  y  gwenith,  ac  hefyd  i  ddeall  natur 
yr  ysgrifen,  ai  cenfigen  yw  y  cymhell- 
ydd,  ai  niwed  yw  yr  unig  amcan  mewn 
golwg ;  a  chaiff  hwnw  y  fraint  o  gael 
ei  osod  yn  ei  le  ei  hun.  Porthor  ydyw ; 
ni  egir  y  drws  i  neb  ond  gwirionedd. 
Gwyliedydd  ydyw;  ni  rydd  swn  dy- 
cithr— dealla  yr  amserau.  Bugail  ydyw; 
diogela  y  defaid  oddiwrth  y  bleiddiaid. 
Cadben  ^m  y  fyddin  ydyw,  âgallu  i 
amddiffyn  neu  ymosod  íel  y  byddo  yr 
angen.  Gall  honi  hawl  i  bersonoli  ei 
hun  yn  mhob  cymdeithas  gyhoeddus, 
pob  cwrdd  cyhoeddus,  ar  unrhyw  bryd, 
mewn  unrhyw  le.  Gwelir  ef  yn  Nhy 
yr  Arglwyddi,  a  gwelir  ef  ^m  y  cwrdd 
plwyf;  o  herwydd  fod  golygydd  yn 
cynwys  y  gair  tepotter  (mynegydd), 
ac  erb)m  heddyw  mae  y  derbyniad 
mwyaf  gwresog  a  pharchus  i'r  golygydd. 
Mae  ei  lafur  mewn  cysylltiad  â'r  wasg 
yn  fawr,  a  thrwy  y  wasg  mae  ei  lafur 
fel  gwleidyddwr  wedi  dyfod  i'r  golwg. 
Mae  ei  erthyglau  ar  Ryddfrydiaeth, 
drwy  papyrau  y  Dywysogaeth,  yn  dang- 
os  llafur  diflino.  yn  cyfodi  oddiar  eg- 
wyddor  ddiwymi;    ac    y   mae    wedi 


cyhoeddí  llyfr  tra  defnyddiol,  a'r  hwn 
oedd  gwir  angen  am  dano,  ar  "  Ethol- 
iadaeth  Cymru."  Cyhoeddodd  hefyd 
''Hanesy  Waldensiaid,"  "  Ysbrydol- 
rwydd  Teyrnas  Crist,"  "Eftydiaeth 
Ysgrythyrol,"  "  Cadwedigaeth  Baban- 
od,"  ac  amryw  lyfrau  ereilL  Y  mae 
ei  enwogrwydd  gymaint  ar  gyfandir 
Ameríca  ag  ydyw  yn  ei  fro  ei  hunan ; 
oblegid  awydd  yx  Amerícaniaid  i  ddar- 
llen  pob  math  o  newyddiaduron,  achyf- 
ieithu  o  un  i'r  llall ;  a  gwyddom  fod 
dosranau  o'r  Seren  yn  cael  eu  darllen 
yn  ngholegau  enwog  y  wlad. 

Wel,  dymunwn  iddo  lawer  o  flyn- 
yddau  eto  i  wasanaethu  ei  wlad  a'î 
genedl,  ac  y  bydd  iddo,  ar  ddiwedd  eî 
ddydd,  glywed  llais  ei  Feistr  yn  dy- 
wedyd,  *'  Buost  ffyddlon  ar  ychydig, 
dos  i  mewn  i  lawenydd  dy  Arglwydd.*^ 
— Dùemv. — O  Seren  Cymru, 


CYWYDD  I'R  lESU. 

[O  hen  YsgriMyfr  jrn  meddiant  Mr.  Toshna 
Anthony,  LUnfair-ar  y-bryn,  ger  Llanym- 
ddyfri.  A  ymddangosodd  yn  yr  Ilaul  am 
1846.  Cyflwynedig  i'r  Wawr  gan  Mr.  D. 
G.  MoERis,  Pemdale.] 

Pwy  sy  Ben  yn  passio  byd  ? 
Pwy  oruchaf,  pur  iechyd  ? 
Pa  Arglwydd  yn  nhop  eurglod  ? 
Pa  lor  glwys  a  pia'r  glod  ? 
Pa  Frenhin,  pwy  fry  iawn-wych  ? 
Pwy  oreu'i  gêd,  pa  wr  gwych  ? 
Pwy,  ond  Iesu,  Pen  dwys-air, 
Oreu  Mab  o  wiw-ryw  Mair  ? 
Brenhin  ar  bawb  a'r  aned, 
Brau,  union,  cryf,  Brenhin  Cred  ; 
Brenhin  dibrin,  da  obrwy, 
Barwn  mawr,  heb  yr  un  mwy. 
Awdwr  y  grym  wyd,  a'r  gras, 
Arglwydd-walch,  lor  glew  addas ; 
Di  yw  ein  Pen,  da  yw*n  pwyll, 
Dawn  cynhes,  di  yw'n  canwyll ; 
Di  yw  ffynnon  gwirionedd, 
Di-ŵyr  hynt,  di  yw  yr  hedd  ; 
Di  yw*r  ffordd,  dewr  hoff  urddas, 
Di  yw'n  grym,  da  yw  ein  gras ; 
Di  yw'r  hael,  dìwair  helynt, 
Di  yw'r  hap,  da  yw  yr  hynt; 
Di  yw  pob-peth,  ddifeth  Dduw, 
Dtg  urddas,  di  yw  gwir-Dduw. 


Digitized 


byGoogle 


iSSo.J 


Pwysigrwyddy  Bedyddwyr  yn  y  Byd, 


20I 


Pwy  a'th  edwyn,  pwy  ydwyd  ? 
Byth  un  Duw,  pa  beth  nid  wyd  ! 
lesu  ydwyd,  oes  wiwdeg  ! 
I  hawshau  dyn,  lesu  deg ! 
lesu  wrol,  oes  wiwrym, 
lesu  Grist,  wiw  oesawg  rym. 
Llew  ydwyt,  Uu  a  edwyn, 
Xilew  gwrdd  o  Juda,  Llew  gwyn ; 
Uew  Dafydd,  oll  wiw  djrfiad, 
Llawen  yw'r  iaith,  Uawn  o  rad  \ 
Llawenydd,  Llywydd,  Llewych, 
Llwyddiannus,  foliannus  fych. 

Daethost  o'r  nef,  Ner  dethawl, 
Dyna  hap,  i'n  dwyn  o  hawl ; 
Dioddefaist,  (ond  oedd  ofyd  ?) 
Draw,  lesu,  boen  dros  y  byd ; 
Dygaist  drom  farnedigaeth, 
Dygaist  ddolur  mal  cur  caeth ; 
Drud-brynaist,  drwy  waed  breiniawl, 
Ddyn,  rhag  aerwy  dirwy  diawl ; 
Nid  âg  aur,  bennod  gwiwrym, 
Nid  ag  arian,  rwyddlan  rym ; 
Nìd  ä  main,  gwyrthfain  gwerthfawr, 
Nid  ä  golud,  munud  mawr  \ 
Onid  o  roddi  d'einioes, 
I  brynu  Cred,  ar  bren  croes ; 
Ac  3mo,  yn  deg  anian, 
Bhwydda'  'stad,  rhyddheaist  wan  ; 
Digonaist,  lon,  deg  Ynad, 
Feddwl  Duw,  wiw  fuddiol  Dad ; 
Dioddefaist,  ffiniaist,  hoíf  lon, 
Ddugaeth  gur,  alaeth  greulon ; 
Cefaist  ammharch,  arw-barch  oedd, 
A  chemodiau,  chwym  ydoedd. 
Poerwyd  yn  d'wyneb  purwyn, 
Parod  dwyll  fu*r  poeriad  hyn  ; 
Oyn  it*  farw,  ceit  arwain, 
Cur  yn  ddrwg,  coron  o  ddrain ; 
Croeshoeliwyd,  cur  ias  alaeth, 
Dy  iawn  goidí — 'scwrsiwyd  yn  gaeth ; 
ITn  o  dwyll  yna  a  dyllodd 
Dy  ystlys,  anfelys  fodd ; 
Gollyngodd,  mewn  gwall  angau, 
Y  gwaed  gwirion  o'r  fron  frau  I 
Dy  gorph  oU  a  archoUid, 
lesu  lân,  a'th  ais,  o  lid  ; 
Ac  yn  ol  hyn,  terfyn  tost, 
Mawr  iawn  waith,  marw  a  wnaethost ; 
Ac  ar  ol  dy  farwolaeth, 
Codaist  o'r  bedd  culwedd,  caeth ; 
Dyrchefaist,  cefaist,  cofìwn, 
Ddeheolaw  Duw,  gwir-Dduw,  gwn ; 
Yno  yr  wyd  yn  Waredwr 


I  bawb  a  gais,  i  bob  gwr, 
Yn  Prenhin  haelwyn,  hylaw, 
Yn  Llywydd  dragywydd  draw, 
Yn  Garwr,  Dyddiwr  diddan, 
Yn  oreu  o  glod,  jrn  Ner  glân, 
Yn  nodded  iawn,  yn  wiwddyn, 
Yn  Fab  Duw,  yn  Dduw,  yn  Ddyn. 
HuGH  Lewys,  1658. 


PWYSIGRWYDD  Y  BEDYDDWYR 

YN  Y   BYD, 

Erthygl  VIII. 

Mae  yn  hysbys  i  ddarllenwyr  fy  ys- 
grifau,  ar  y  canl^miad  ddaeth  i  eglwys 
John  Bunyan  drwy  iddo  fabwysìada 
rhydd-gymundeb,  sef  iddi  goUi  ei  bod- 
olaeth  fel  eglwys  Fedyddiedig,  a  throî 
yn  eglwys  daenellyddpl.  Gofynais,  yn 
y  cysylltiad  hwnw,  Pa  goUed  fuasai  î 
Gristionogaeth  pe  buasai  y  Bedyddwyr 
yn  darfod  fel  enwad,  drwy  ymgolli  yn 
mhlith  enwadau  eraiU?  Addewais  y 
buaswn  ^m  ateb  y  gofyniad  yn  rhai  o'm 
hysgrifau  dyfodol ;  a  chan  mai  hon,  fe 
allai,  yw  yr  olaf  ar  hyn  o  bryd  (er  fod 
genyf  lawer  o  bethau  a  ddylasent  ddy- 
fod  yn  gyhoeddus,  eto  ar  law),  bwr- 
iadaf  gyflawni  yr  addewid  hono  yn  yr 
ysgrif  hon.  Mae  bodolaeth  y  Bedydd- 
wyr  yn  bwysicach  nag  y  tybir  yn  gytt' 
reäin,  hyd  yn  nod  gan  y  Bedyddwyr 
eu  hunain,  am  y  rheswm,  yn  un  peth, 
mai  hwy  ydyw  yr  unig  enwad  sydd  yn 
y  byd  a  fedr  wrthsefyll  y  gallu  Pab- 
aidd — "  y  dyn  pechod,  mab  y  goUed- 
igaeth" — yr  hwn  sydd  wedi  cymeryd 
arno  i  djmu  '^ddiwrth,  ychwanegu  at,  a 
newìd,  cyfreithiau  yr  Arglwydd  lesu  ; 
yr  hwn  mae  Duw  yn  bwriadu  ei  ddileu 
ag  "  ysbryd  ei  enau,  ac  a  dysgleirdeb  ei 
ddyfodiad,"  sef  goíeuni  a  dysgeidiaeth 
yr  efengyl.  A  phwy  a  all  handlo  arÊui 
y  goleuni  yn  erbyn  y  rhan  hon  o  deym- 
as  y  tywyllwch,  ond  y  rhai  sydd  yn 
thydd  oddiwrth  lygredigaeth  ei  dysg- 
eidiaeth.  Priodol  y  sylwa  Sir  Isaac 
Newton,  mai  "  y  Bedyddwyr  ydyw  yr 
unig  enwad  na  ddarfu  ymdebygoli  neu 
gydymagweddu  {symboHzé)  gydag  eg- 
Iwys  Rhufain."     Mae  ^m  anmhosibl  i 


Digitized 


byGoogle 


2oa 


Pwysigrwyddy  Bedyddwyr  yn  y  Byd, 


[Hydwf, 


nn  enwad  dan  haul  sydd  yn  ymarfer  ag 
nnrhyw  gyfnewìdiad  a  wnawd  gan  yr 
eglw^rs  Babaìdd,  nac  unrhyw  eglwys 
suall,  yn  neddiau  Brenin  Seion,  i  ddy- 
weyd  gair  yn  erbyn  y  Pab  a'i  offeiriaid. 
Â  chan  fod  taenelliad  babanod  y:i  un 
o'r  cyfnewidìadau  hyny  a  wnawd  gan 
draws-honiedig  awdurdod  ddynol,  yr 
wyf  yn  dweyd,  heb  ofhi  gwrthwyneb- 
iady  o  ba  le  bynag  y  daw,  nas  gâll  un 
enwad  crefyddol  sydd  yn  ei  arfer,  byth 
wrthsefyll  yr  eglwys  Babaidd,  heb  son 
am  wneuthur  ymosodìad  ami,  am  y 
dinnyg  mae  yn  euog  o  hono  drwy  new- 
id  cyfireithiau  teymas  y  Messiah.  A 
chan  mai  y  Bedjrddwyr  ydyw  yr  unig 
enwad  nad  yw  yn  arfer  taeneUiad  bab- 
anod,  hwy  sydd  i  fod  ^m  ofierynau  ^rn 
llaw  Duw  i  yru  cyfeiliomadau,  a'r  hoU 
dnuidodiadau  dynol,  y  rbai  a  gymysg- 
wyd  á  chyfreithiau  Cristionogaeth,alIim 
o'r  byd,  Ystyriwyf  fod  yr  uchod  yn 
jmadroddion  cryfion,  ac  yn  ddatgan- 
iad  eoih,  gan  hyny  mae  yn  of^mol  fod 
genyf  ategion  ced^rm  i'w  cefnogi; 
cr^af  fod  y  tystìolaethau  addefiadol 
canlynol,  yn  dyfod   oddiwrth  gymaint 

0  brif  ddysgedigion  yr  oesau,  perthyn- 

01  i  wahanol  enwadau  crefyddol,  y  rhai 
a  gymellir  gan  eu  cydwybodau  (obleg- 
id  pa  beth  arall  sydd  wedi  eu  cymell)  i 
dystio  yn  groes  i'w  harferiadau  eu  hun- 
ain,  yn  ddigon  o  sylfÌEien  i  ysgrifenu 
gyda'r  fath  eofndra.  Mae  yn  amlwg 
iod  yr  amser  wedi  myned  heibio  yn  yr 
hwn  y  gall  y  Butain  feddwi  ar  waed 
saint  y  Gomchaf ;  mae  adeg  y  cleddyf- 
an  a'r  carcharau  i'w  rhesu  yn  m^rsg  y 
pethau  a  fu,  fel  y  gobeithiaf  ac  y  cred- 
af.  Mae  teyraasoedd  y  ddaear  wedi 
dyfod  i  ddeall  yn  well,  nad  yw  egwydd- 
orion  crefydd  )rr  Oen  iV  gorfodi  ar 
ddynion  trwy  rym  ar&u ;  maent  wedi 
dyfod  i  ddeall,  meddwl  a  theimlo  grym 
y  geiriau  hyny  le£uwyd  wrth  Pedr, 
"  Dod  dy  gleddyf  yn  y  wain."  O  hyn 
allan  mae  rhyfel  gwahanol  heb  fod  yn 
mhell,  sef  rhyfel  egwyddorion ;  Crist 
yn  rhyfela  gyda  chleddyf  ei  enau,  yn 
erbyn  egwyddorion  teymas  y  t)rwyll- 
wch,  i  ddarostwng  yr  hoU  gyfeiliom- 
adau  a'r  dynol  draddodiadau  yn  llwyr 
allan  o'r  byd,  A  chan  raai  y  Bedydd- 
wyr  ydyw  yr  unig  fyddin    fedr,  gyda 


chysondeb,  handlo  cleddyf  yr  Ysbryd 
yn  erbyn  y  gallu  Pabyddawl,  hawdd  i 
bob  un  weled  pwysigrwydd  yr  enwad 
yn  y  byd,  fel  teseroes  sydd  gan  Dduw 
erbjm  y  frwydr. 

Mae  Dr.  OiU  yn  dyfynu  hanesyn  o 
waith  Mr.  Crosby,  am  y  brenin  Charles 
II.  yn  galw  am  un  Ives,  gweinidog  per- 
th^mol  i'r  Bedyddwyr  yn  Llundlin,  i 
ddadlu  yn  erbyn  offeiríad  Pabaidd.  yr 
hwn  a  dybiai  mai  gweinidog  perthynol 
i'r  Ëglwys  Sefydledig  oedd  Ives.  Tra 
yr  oedd  yr  olaf  yn  pwyso  ar  yr  offeir- 
iad,  gan  ddangos  naid  oedd  ei  waith  yn 
ymffrostio  yn  ei  hynafiaeth  yn  ateb  dim 
dyben  tra  nas  galíai  ddangos  £òd  ei  ar- 
feriadau  yn  cael  eu  harfer  yn  yr  oes  ap- 
ostolaidd,  yr  offeiriad  a'i  hatebodd,. 
<<fod  ei  nóthddadl  yn  llawer  mwy  grym- 
us  yn  erbyn  taenelliad  babanod  nag  yn 
erbyn  ajrferiadau  yr  Eglwys  GathoJjc,'^ 
a'r  hyn  y  cydsyniodd  Mr.  Ives  3m 
rhwydd.  Yr  offeiriad,  pan  glywodd 
h^my,  roes  i  fyny  y  ddadl,  gan  ddweyd» 
''  ei  fod  wedi  cael  ei  dwyllo,  ac  na 
ddadleuai  ddim  pellach,  ei  fod  ef  wedi 
deall  mai  i  ddadlu  yn  erbyn  gweinidog 
Eglwys  Loegr  yr  oedd  wedi  ei  alw  yno^ 
ond  fod  yn  eglur  yn  awr  mai  pregethwr 
perthynol  i'r  Ail  Fedyddwyr  oedd  ei 
wrthwynebydd.'*  Yr  ^maddygiad  bwn 
o  eiddo  yr  offeiriad  a  achosodd  lawer  o> 
ddifyrwch  i'r  brenin  a  phawb  eraill 
oedd  yn  bresenol.  Ceir  yr  haneayn 
uchod  mewn  traethawd  o  waith  Dr. 
GiU,  teitl  pa  un  ydyw  ^^lnfantBaptism 
aPart  and  FiUar  of  Foperyy  Gwel 
Benedict,  tu  dal.  145. 

Mae  y  Pabyddion  yn  dyrysu  y  Pro- 
testaniaid  drwy  alw  arnynt  i  brofi  taen- 
elliad  babanod,  o  ran  dull  a  deiliaid^ 
drwy  yr  Ysgrythyrau,  neu  ganiatau  tra- 
ddodiadau  anysgrythyrol  ac  awdiuxiod 
yr  eglwys,  neu  ei  roddi  i  fyny,  neu,  o& 
gallant  ganiatau  awdurdod  traüddodiad- 
au  anysgrythyrol  ac  awdurdod  yr  eg- 
Iwys  mewn  un  peth,  paham  nas  gallant 
mewn  pethau  eraiU  ?  Y  ffordd  hon  o> 
ymresymu,  fel  y  sylwa  Mr.  Stennett,  a 
ddefnyddir  gan  Cardinal  DuPeron  yn 
ei  adolygiad  ar  atebiad  i'r  Brenin  lago» 
I.,  a  chan  Mr.  John  Ainsworth  yn  er- 
bjm  Mr.  Henry  Ainsẅorth,  ^m  y  ddadl 
rhyngddynt  a'u  gilydd.     Yr  un  modd 


Digitized 


byGoogle 


i88o.l 


Pwysigrwyddy  Bedyddwyr  yn  y  Byd. 


2«3 


hefyd  y  dadleuir  gan  Fisher,  y  Jesuit, 
yn  erbyn  Archesgob  Laud.  Engraifft 
a  geir  yn  ddiweddar  o  hyn,  meddai,  yn 
y  ddadl  rhwng  Monsieur  Bossuet,  Es* 
gob  Meaux  a'r  ysgrifenydd  dysgedìg 
di-enw,  yr  hwn  y  dywedir  mai  Mon- 
sieur  De  La  Rouge,  gweinidog  diwedd- 
ar  Eglwys  Ddiwygiedig  yn  Roan,  Nor- 
mandy,  ydoedd.  Tr  Esgob,  mewn 
trefn  i  amddìffyn  yr  arferiad  o  gadw  y 
cwpan  yn  swper  yr  Arglwydd  oddiwrth 
y  bobl,  yn  ol  awdurdod  eglwjrs  Rhuf- 
ain,  a  dystia  ''  fod  bedydd  babanod,  o 
lan  duU  a  deiliaid,  yn  anysgrythyrol, 
ac  yn  ymddibynu  yn  gwbl  ar  awdurdod 
traddodiad  ac  arferíad,"  i'r  hyn  y  cyd- 
sjmiodd  y  Diwygìwr  honiedig.  '^Os 
f^ly,"  meddai  yr  Esgob»  ''paham  na 
ch^syniech  i'r  arferiad  o  gadw  y  cwp- 
aja  oddiwrth  y  bobl  ?" — yr  hyn  a  gyn- 
jrrchodd  y  cyfaddefiad  gonest  canlynol 
oddiwrtheiwrthwynebydd,  *'Fodbed- 
^dio  drwy  daenelliad  yn  ddrwg-arfer- 
lad  a  darddodd  oddiwrth  Eglwys  Rhuf- 
ain,  heb  ymchwiliad  dyladwy  i'r  mater, 
yr  hyn,  yn  gystaj  a  llawer  o  bethau  er- 
aill,  yr  oedd  ef  a'i  frodyr  yn  pender- 
fynu  eu  diwygio,"  ac  a  ddiolchodd  i'r 
Ésgob  am  ei  ddarbwyllo,  gan  gyfaddef 
yn  rhwydd  am  fedydd  babanod,  ''  nad 
oes  dim  ^m  fiurfìol  na  gorchym^mol  yn 
yn  yr  efengyl  i  gyíìawnhau  yr  arferiad 
o  hono;"  nad  yw  y  rhanau  hyny  o'r 
Ysgr^rthyrai^  a  ddygir  yn  mlaen  drosto, 
yn  profì  ond  yn  unig  ei  fod  yn  cael  ei 
oddef,  neu  yn  hytrach  na  waherddir  eu 
bedyddio." 

Dr.  Whitby  a  gyfaddefa  '*  fod  cyf- 
newidiad  y  bedydd  o  drochiad  i  daen- 
dliad,  heb  ganiatad  oddiwrth  awdwr  y 
sefydlîad,  nac  un  drwydded  {license) 
unrh)rw  gyngor  eglwysig,  50-  hyn  mae  y 
Fäbyddion  yn  ei  ddadlu  i  gyfiawnhau 
eu  húnain  drwy  atal  y  cwpan  i'r  holl 
bobl,  mae  yn  beth  i'w  ddymuno  i'r  ar- 
feriad  eto  ddyfod  yn  gyffredinol." 
(Gwel  ei  sylw  ar  Rhuf.  6:4.) 

Karl  HiUebrand  ddywed,  "  fod  yr 
Ail-fedyddwyr  (enw  ro'wd  ar  y  Bed- 
yddwyr  mewn  nordd  o  wawd)  yn  ym- 
roddgar  i  buro  cymeriad  yr  eglwys, 
gan  wneyd  y  ddefod  drwy  ba  un  y  der- 
bynir  i  mewn  iddi,  yn  weithred  fwy 
rhesymol."  * 


Y  sylw  canl)mol  a  geir  mewn  Testa- 
ment  a  gyhoeddwyd  yn  Renish  yn  y  ft 
1562,  ar  Mat.  3  :  6, — "  Bedydd  yr  lor- 
ddonen."  "Mae  y  gair  Bedydd  yn 
golygu  golchi,  yn  neiUduol  pan  mae  yn 
cael  ei  wneuthur  drwy  drochiad,  neu 
drwy  soddì  peth  dan  y  dwfr,  yr  hyn 
oedd  y  ffordd  reolaidd  gynt  o  wein- 
yddu  )rr  oidinhad  o  fedydd ;  ond  yr 
eglwys,  er  nas  gall  gyfhewid  dim  perth- 
ynol  i'r  ffydd  Gristionogol,  nid  ydyw 
mor  rhwymedig  gyda  golwg  ar  ddysg- 
yblaeth  a  defoáaiL  Nid  yn  unig  mae 
yr  eglwys  Gatholic,  ond  hefyd  yr  hon* 
îedîg  Eglwys  Ddiwygiadol,  wedi  cyf* 
newid  50-  arferiad  gwreiddîol  hwn  yn 
yr  ordinhad  o  fedydd.  Maent  yn  awr 
yn  caniatau  bedydd  trwy  dywalltiad 
neu  daenelliad  ar  y  p^rson  a  fedyddii ; 
îe,  mae  Uawer  o'u  gweinidogion  yn 
bresenol  yn  Uithro  l^  a  bawd  wleb 
dros  ben  y  plei^tyn,  neu  drwy  ysgwyd 
bys  neu  ddau  gwlyb  dros  y  plentyn,  yr 
h)m  sydd  yn  galed  ei  alw  yn  fedydd  o 
un  math.  Nid  yw  yr  Ysgr)rthyrau  yn 
son  ond  am  fedydd  drwy  drochiaJcL 
Tybiÿeth  sefydloe  yr  eglwys  ydyw  taen- 
ellu,  a  dylem  yn  hyn,  fel  yn  mhob  peth 
arall,  ddilyn  yr  eglwys.'^  (G^wel  Cate- 
cism  Eglwys  Rhufain.) 

Mae'r  Archesgob  Kendrìck  yn  dy* 
weyd,  ''Mae  yr  eglwys  yn  hawlio 
rhyddid  i  reoleiddìo  yn  ol  ei  doethineb 
ei  hun  bob  peth  sydd  )m  dal  perth)ma3 
agweinyddiad  yr  ordinhadau."  Nid 
ym  dyn  yn  cael  ei  gynhyrfu  gan  ddim 
Yn  gymaint  a  syndod  wrth  feddwl  am 
haerllugrwydd  yr  eglwys  yn  hawlio  ei 
hawdurdod  i  reoleiddio  a  chyfnewid 
ordinhadau  yr  unig  ddoeth,  anfeidrol 
Dduw;  y  fath  ddirmyg  (Jnsult)  ar 
Ddwyfol  ddoethineb  ydyw  meddwl  fod 
yr  eglwys  yn  gallu  gwybod  digon  i 
roddi  gwelliant  ar  waith  Duw  !  !— aç 
nid  yr  eglwys  Babyddol  yn  unig  sydd 
yn  gwneyd  hyn. 

John  Calvin,  ar  Act.  8  :  38,  a  ddy- 
wed,  "Hwy  a  aethant  i  waered  iU  da^ 
i'r  dwfr."  "  Yma  y  gwelwn  yrarferiad 
o  weinyddu  bedydd  yn  yr  hen  araser- 
oedd,  oblegid  hwy  a  roddent  yr  holl 
gorph  yn  y  dwfr ;  yn  awr  yr  arferiad 
Y^  hyn,  nid  yw  y  gweinidog  ond  yn 
taenellu  y  corph  neu  y  pen.    *  *   Mae 


Digitized 


byGoogle 


204 


Pwysigrwyddy  BedyddWyr  yn  y  Byd, 


[Hydref, 


yn  sicr  nad  oes  dim  yn  eisiau  genym  i 
sylweddoli  jc  ordinhad  ;  gan  h^my  can- 
iataodd  yr  eglwys  iddi  ei  hun  ryddid  i 
gyfnewid  rywfodd  ji  ordinhad."  Gwel- 
ir  fod  Calvin  yn  cyfaddef  mai  rhoddi  y 
corph  yn  y  dwfr  oedd  yr  hen  arferiady 
fel  y  byddaf  fi  )m  gwneyd,  ac  nid  fel 
mae  R.  H.  Evans  yn  gwneyd.  Cjrfadd- 
eûi  John  Calvin  "  fod  yr  ordinhad  wedi 
ei  chyfhewid."  Mae  yn  dwe^rd  hefyd 
o  ba  le  daeth  y  rhyddid  i  gyfnewid^  sef 
mai'r  '^eglwys  ganiataodd  ryddid  iddi 
ei  hun  1 1"  Atolwg,  pa  beth  gwaeth  na 
hyn  wnaeth  Eglwys  Rhufain  erìoed  ? 
Pa  Êdnt  mwy  o  awdurdod  sydd  yn  eis- 
iau  i  g^rfnewid  y  swper  nag  sydd  ^m 
angenrheidiol  i  gyfriewid  y  bedydd? 
Mae  yr  eglwys  fedr  ganiatau  rhyddid 
iddi  ei  hun  i  gyfhewid  un  gorchymyn 
o  eiddo  Crìst,  301  alluog  i  ganiatau 
rhyddid  iddi  ei  hun  i  gyfnewid  cant  o 
orch^rmynion  Pen  yr  Eglwys.  Djrwed 
Calvin  yn  y  dyfyniad  uchod,  "Maeyn 
sicr  nad  oes  dim  yn  eisiau  genym  i  syl- 
weddolì  yr  ordinhad."  Mi  ddywedaf 
finau,  fy  mod  i  yn  sicr  fod  parch  i 
ddoethineb  ac  awdurdod  Mab  Duw  yn 
eisiau  gan  unrhyw  ddyn  neu  gorph  o 
ddynion  a  ganiata  iddynt  eu  hunain 
ryddid  i  gyfnewid  un  o'i  orchymynion. 
Heblaw  hyny  mae  cymwysder  ^m  eis- 
iau  mewn  taenelliad  i  osod  allan  yr  hyn 
mae  bedydd  yn  ei  arwyddocau,  sef  dy- 
oddefiadau,  claddedigaeth  ac  adgyfod- 
iad  Crìst,  &c. 

Dr.  George  Knapp :  ''  Buasaî  ^m 
well  cadw  at  yr  arferìad  yn  gyíTredinol 
(trochiad),  fel  y  cyfaddefa  Calvin  a 
Luther." 

Dr.  Starr :  "  Ni  ddylesid  c)rfnewid 
yr  hen  arferìad  o  drochi." 

Esgob  Stillingfleet :  ''  Mae  ordinhad- 
au  ac  arferìadau  apostolaidd  wedi  eu 
cyfiiewid,''  meg^rs  trochi  yn  y  bedydd.*' 

Grotius:  "  Mae  yr  ordinhad  wedi 
ei  chyfnewid  o  drochiad  i  daenelliad." 

Esgob  Smith :  '^Mae'r  basin  2Ít 
daenell  ^m  hollol  Genevaidd  yn  eu  de- 
chreuad  \  hyny  yw,  dygwyd  hwynt  i 
mewn  gan  Oalvin  ^m  Geneva." 

Tyst  arall  yw  Samuel  Johnson.  Wrth 
son  am  yr  arferìad  Pabyddol  o  atal  y 
cwpan  oddiwrth  y  bobl  ^m  y  swper,  dy- 
wed :  "  Yr  wyf  fi  yn  bamu  fod  gan- 


ddynt  gystal  hawl  i  wneyd  y  cjrfiiewid- 
iad  hwn  yn  ^rr  ordìnhad  hono,  ag  sydd 
genym  ninau  i  arfer  taenelliad  yn  Ue  yr 
hen  ddull  o  fedydd."  Dywedodd  Dr. 
Johnson  wir  bob  gair,  sef  fod  gan  yr 
eglwys  Babaidd  cystal  hawl  i  newid  y 
swper  ag  sydd  gan  Brotestaniaid  i  arfer 
taenelliaíd  babanod. 

Geiseler,  yn  Hanes  yr  Eglwys,  ddy- 
wed  :  "  Dygwyd  taenelliad  i  mewn  er 
mwyn  yr  afiach." 

Prof.  Stuart:  "  Tywalltiad  a  thaen- 
elliad  a  ddygwyd  i  mewn  yn  raddol ; 
yr  oedd  bedydd  yn  wreiddiol  )m  cael 
ei  gyflawni  trwy  drochiad  yn  enw  y 
Drìndod;  mewn  achos  o  weinyddiad 
yr  ordinhad  i'r  claf,  sefydlwyd  taenell- 
iad  3m  lle  trochiad."  Annrydd  dda 
fod  iechyd  y  ddynoliaeth  yn  gwella, 
ydyw,  fod  taenellwyr  yn  trochi  can- 
oedd  y  blynyddoedd  hyn. 

Syr  John  Flayer  gyfaddefa :  "  Eg- 
Iwys  Rhufain  a  dynodd  dalfyrìad  o'r 
ddwy  ordinhad ;  yn  y  swper  ni  arfer- 
ant  ond  y  wafer  yn  unig,  ac  yn  Ue 
trochì  sefydlasant  daenellu.  Yn  am- 
ser  y  brenìn  lago  (meddai)  aeth  y  bobl 
i  deimlo  yn  rwgnachlyd  yn  erbyn  yr 
holl  hen  ddefodau,  a  thrwy  garìad  at 
newydd-deb,  a  thynerwch  rhieni,  a 
gweddeidd-dra  ymddangosiadol  (/f^- 
iencé)^  hwy  a  roddasant  heibio  droch- 
iad.'^ 

Yn  awr,  ddarllenydd  hofl*,  tì  weli  nas 
gallaf  ganiatau  i  ddim  ychwaneg  o'r 
dyrfa  lefaru  am  yr  hyfdra  gymerodd 
marwolion  y  ddaear  i  gyfhewid  bedydd 
ein  Harglwydd.  Mae  y  dynion  a  en- 
wais  yn  brìf  dd^mion  perthjmol  i  braidd 
bob  enwad  o  daenellwyr  yn  y  byd — yn 
Babyddion,  Lutheriaid,  Esgobaethwyr, 
Presbyteriaid,  &c.  Ti  a  weîi,  oddiwrth 
gyfaddefiadau  y  dynion  hyn,  nas  gall 
un  enwad  yn  y  byd,  sydd  yn  arfer 
taenellu  babanod,  sefyll  bum'  myn)rd 
yn  erb^m  y  Pab  o  Rufain  a'i  offeiriaid, 
i  ddweyd  dim  )m  erbyn  yr  holl  gytnew- 
idiadau,  a'r  dirmyg  mae  wedi  ei  wneyd 
ar  orchymynion  ac  ordinhadau  Gwar- 
edwr  pechadur.  Gweli  hefyd  mai  fy 
amcan  ^m  yr  ysgrìf  hon  ydyw  dangos 
pwysigrwydd  y  Bedyddwyr  yn  y  byd, 
gan  mai  hwy  yw  yr  unigenwad  a  all 
wrthsefyU  a  gorchfygu,  trwy  Dduw,  y 


^ 


Digitized 


byGoogle 


i88o.l 


Dameg  Yfftkuidwyr\y  Llwym, 


205 


gallu  Pabaìddy  yr  hwn  nad  yw  yn  ofhi 
ymosodiad  neb  amo  ond  y  Bedydd- 
wyr.  Liawer  o  ymdrech  a  wnawd  i 
ddyfetha  y  Bedyddwyr,  ond  "Pyrth 
ufiem  nis  gorchfygant  hwynt.^' 

W.   JONES. 


DAHEG 

TIILADDWYR  Y  LLWYNI  (bUSH-FIGHTERS) 
YN   SEION. 

GAM  Y  PARCH.  CHRISTMAS  EYANS. 

Darfu  i  Bunyan  ddarlunio  y  rhyfel 
ysbrydol  yn  gjrwir  dros  ben  yn  nghym- 
erìad  c^mtaf  ac  ail  tref  Mansoul  gan  y 
Tywysog  Emanuel — y  modd  y  dygwyd 
hi  o  feddiant  Diabolus,  a'r  cadbeniaid 
a  anfonwyd  gan  Emanuel  o  lys  Shaddai 
ei  Dad,  a'r  modd  yr  ymosodasant  ar  y 
dref,  a'r  caderaid  oedd  yn  eu  herbyn 
gan  Drwgbwyll  ac  eraiU,  yn  ol  cyfar- 
wyddyd  Diabolus,  yr  hwn  oedd  yn  y 
castell  yn  Mansouí  yn  trigo,  nes  y  gor- 
íii  i  Emanuel  ddyfod  ei  hun  i'w  fwrw 
ef  allan,  a'r  pardwp  a  gafodd  y  dref, 
a'r  ysgríf-fraint  newydd,  a'r  gwrthgil- 
ìaá  a  gymerodd  le,  a'r  rhai  oedd  a  llaw 
benaf  ynddo,  a'r  anfifuríìad  a  wnaed  yn 
y  dref,  a'r  modd  y  darostyngwyd  hi  yr 
ail  waith,  a'r  brawdlysoedd  a  gadwyd, 
a'r  dîenyddio,  y  carcharu,  a'r  dianc  a 
gymerodd  le.  Bu  yno  le  brwd  i'r  Dia- 
boiiaid  pan  ddaeth  Emanuel  y  tro 
cyntaf  a'r  ail  i  fyw  yn  weledig  gyda 
thrigolion  y  dref,  ond  yn  y  gwrthryfel 
a'r  cythrwfl,  trwy  hyder  Mr.  Caledwch, 
Mr.  Ysgafìi  a  gwamal,  a  Mr.  Di- 
flas  ar  wleddoedd  Emanuel,  Mr.  Ceisio 
ei  bunan,  a  Mr.  Gwrthwynebu  pob  da- 
ioni  06  na  ddechreuai  gydag  ef ;  ac  an- 
fynych,  medd  Bunyan,  y  dechreuai  dim 
da  yn  ei  benglog,  '^oddieithr  yr  adeg 
pan  y  buasai  oriawr  aur  yn  dyfod  i'w 
logeÚ."  Yr  oeddent  yn  sylwi  arno  ef 
mai  pan  y  buasai  y  gynghanedd  a'r 
dawnsio  mwyaf  y  byddai  efe,  fel  y  mab 
hynaf,  yn  glaS  o  eisiau  rhyw  barch  iddo 
ei  hun,  gan  honi  iddo  ei  hun  fywyd 
glân — "  Ni  throseddais  i  erioed," — er 
na  bu  dim  harddwch  ynddo  ef  erioed 
yn  mhethau  trymaf  y  g^rfraith,  sef 
ffydd,  cariad  a  thrugaredd ;  ond  ei  rag* 


oríaeth  ef  oedd  bod  yn  fedd  gwyn,  a 
rh^rw  ddrewdod  a  malldod,  esgyrn  mei- 
rw  oddi  mewn.  Pan  na  byddai  eraiU 
yn  y  ty  yn  cofio  bron  ei  fod  yno,  gan 
lawenydd  o  fod  y  marw  wedi  dyfod  yn 
fyw,  a'r  coUedig  wedi  ei  gael,  byddai 
ef  a'i  ddau  lygaid  ]m  nghau,  fel  pe  bu- 
asai  yn  dyfeìsio  rhyw  fifordd,  medd 
Bunyan,  i  rwystro  y  gwleddoedd  h^m, 
ac  i  ddystewi  telynau  pawb.  Yr  ach- 
lysur  h)m  a  wnaeth  newidiad.  Yr  oedd 
hen  Faer  y  Dref,  Mr.  Halogedig,  wedi 
ei  iwrw  o'i  swydd  pan  y  daeth  Emanu- 
el ;  cyhuddwyd  ef  o  fod  yn  euog  o  bech- 
odau  ffiaidd  yn  erbyn  cyfreithiau  Man- 
soul,  a  dewiswyd  Maer  newydd  o  rodd- 
iad  Emanuel,  Mr.  Ofn  Duwiol  Efeng- 
ylaidd,  yr  hwn  oedd  a  gair  da  iddo,  ac 
yn  hyddysg  iawn  yn  nghyfreithiau 
bucheddol  tref  Mansoul,  ac  yn  h]mod 
o  gyferwydd  a*r  dirgelion  oedd  yn  gyn- 
wysedig  301  y  charter  newydd  a  roddes 
Emanuel  i'r  dref.  Byddai  yn  esbonio 
hon  weithiau  nes  byddai  dagrau  o  law- 
enydd  yn  ymddangos  yn  gyflredin,  nes 
y  byddai  pawb  yn  anghofio  eu  hunain, 
fel  plant  bychain,  gan  felusder  y  Uaeth 
o'r  fron,  heb  na  digter  na  dadl,  yr  hyn 
oedd  yn  perí  i  Mr.  Balch-feddwl,  aäas 
Mr.  Ceisio  yr  eiddo  ei  hun,  alias  Mr. 
Gwrthwynebu  pob  peth  yn  nhref  Man- 
soul,  genfígenu,  gan  ei  fod  wedi  bod 
ryw  fodd,  yn  ei  olwg  ei  hun,  a  llawer 
mwy  o  awdurdod  ganddo,  ac  yn  fab 
henaf.  Yr  oedd  ganddo  fab  wedi  ei 
genedlu  ar  ei  ddelw  ei  hun,  a'i  haner 
ef  ]m  Ddiabolonianí;  ei  enw  oedd  Mr« 
Dibrofiad,  atías  Mr.  Gwyllt,  aHas  Mr. 
Dìweddi,  alias  Mr.  Dîserch  i  rai  da, 
aäas  Mr.  Diofn  Duw  a  dibarch  i  dd^m, 
alias  Mr.  Bob  ochr;  y  pethau  y  byddai 
wedi  bod  yn  eu  herbyn  a  elai  eto  dros- 
tynt ;  o  herwydd  hyny  galwodd  rhai  ef 
Mr.  Ceiliog  y  gwynt.  Yr  oedd  ef  y 
mwyaf  selog  dros  ddiswyddo  yr  hen 
Faer,  ond  aeth  wedi  hyny  can  frwded 
o'i  du  ag  y  bu  yn  ei  erbyn.  Darfu  i'r 
hen  Mr.  Gwrthwynebwr  ymgyngorí  ä'i 
fab  o'r  amrywiol  enwau  a  nodwyd, 
oblegid  yr  oedd  eu  gwahanol  ymddyg- 
iadau  yn  galw  am  y  gwahanol  enwau 
hyn,  canys  yn  y  dyddiau  hyny  byddai 
enwau  yn  cael  eu  rhoddi  yn  ol  cyn- 
eddfau  ymddangosiadol  dynion  mewa 


Digitized 


byGoogle 


2o6 


Danug  Ymladdwyr  y  Lhuytu, 


[Hydref, 


cyfeillach.  Cadwafant  gyngor,  weith- 
iau  yn  nhy  y  tady  ac  weìthìau  yn  nhy 
yr  hen  Faer^  Mr.  Anghofìo  Duw,  ac 
meddai  Bunyan,  '^  yn  nhai  rhai  Uwyth- 
og  o  bechodau."  Cydunwyd  i'r  gwr 
ieuanc  Mr.  Diofn  Duw  i  bigo  allan  wyr 
a  gwragedd  yn  Mansoul  ag  a  femid  o'r 
un  duedd,  i  droi  allan  i  ymladd  o'r 
Uwynl  ag  oeddynt  yn  amgylchu  ffyrdd 
ac  ystrydoedd  a  gerddi  tref  Mansoul. 
Cydunwyd  ar  fod  iddynt  geisio  bob  un 
bâr  o  ddiUad  gwyrddion,  a  pheidio 
jonddangos  byth  dan  aríau  ymosodol 
jn  rhesi  milwyr  Mansoul,  ond  cilio 
oddiwrthynt  pan  y  byddent  ar  y  gwas- 
anaeth,  celu  rhyfel  y  dref,  a  b<Kl  yn 
rhaid  iddynt  bob  un  i  geisio  dagr  y  taf- 
od  drwgÿ  gwn  athrod,  powdwr  Uìd,  a 
bwledi  celwydd,  a  Uenwi  eu  cod  filwr- 
aidd  {cartrùige  òûx)f  a  gosod  gwydr  ax 
wegü  pob  gwn,  a  throchi  pob  dagr  a'i 
ferwi  mewn  gwenwyn  malais,  fel  y 
bYddai  y  clwyí  )m  sicr  o  fod  yn  £mrol ; 
a'rgwaith  oeddent  i'w  wneyd  oedd, 
rhoddi  taw  glan  ar  y  gynghanedd  a'r 
dawnsio,  a'r  gwledda,  a'r  canu,  oedd  yo. 
myned  yn  imaen  yn  y  dre^  ag  nad 
oeddent  hwy  yn  gaUu  ymborthi  amo. 
£u  c3mUun.oedd  myned  aUan  bob  yn 
ddau  neu  driy  dan  l)rwyddiaeth  Mr. 
Chwimwth,  mab  Mr.  Gwrthwynebu 
pobpeth,  i  hoU  fynedfeydd  Seion,  a 
gwyUo  a  allent  gael  cyfle  i  bigo  allan  y 
rhai  hyny  oedd  yn  cynhjrrfu  y  cyng- 
hanedd  a'r  dawnsio  yn  mlaen,  wedi  eu 
nodi  allan  ag  ysbien  malais,  i'w  saethu 
yn  eu  henwau  da  â  saethaú  a  bwledi 
athrody  fel  os  gellid,  cauad  eu  saihau 
hwy,  ac  agor  eich  geneuau  chwithau  > 
a  bîod  i  chwi  lechu  tu  draw  i'r  cloddiau 
yn  eich  diUad  gwyrddion,  fel  y  gaUoch 
chwi  fod  mewn  cymundeb  yn  Mansoul 
â'r  rhai  hyny  a  gynygasoch  eu  Uadd, 
fel  na  ddelo  dial  arnoch  chwi. 

Oafodd  Mr.  Defnyddiol,  a  Mr.  Di- 
niwedy  a  Mr.  Selog,  a  Mr.  Gweddi 
wresogy  a  Mr.  Moli  Duw,  a  Mr.  Caru 
y  firawdoliaethy  rhai  o  honynt  eu  brathu 
â'r  ddagr  wedi  ei  berwi  mewn  gwen- 
wyn  Uid,  ac  eraiU  eu  clwyfo  yn  eu  pen- 
auâbwledi  athrod;  ond  yr  oeddynt 
wedi  cael  blychaid  o  falm  yn  rhai 
o'r  gwleddoedd,  yr  hwn  a  iachaodd  eu 
briwìauy  a  buont  yn  fwy  gofalus  i  wisgo 


tarian  y  fifydd ;  a  threfnodd  gwir  frod- 
orion  Mansoul  i  osod  byddin  allan  dan 
olygiaeth  y  Cadben,  Mr.  Chwilio  pob 
peth  a  dala  yr  hyn  sydd  dda ;  efe  a'i 
fyddin  a  ddaliodd  Mr.  Chwimwth 
yn  ei  ddillad  gwyrddion,  ac  yspien- 
ddrych  ar  ei  wn  ef,  a  Uonaid  ei  boced- 
au  o  fẁledi  malais,  y  rhai  a  ddangosai 
ef  ei  hun.  Yn  mhen  ychydig  amser 
daUwyd  yr  hen  Alexander,  sef  Mr. 
Gwrthwynebu  pob  daionì,  a  phrofwyd 
ef  yn  euog. 

Yr  oedd  yn  ajahawdd  iawn,  medd 
Bunyan,  gan  ^rr  hen  Iwynog  i  gymeryd 
y  cordyn,  canys  yr  oedd  wedi  diaaic  o 
law  cyfiawnder  lawer  gwaith  o'r  bbuen, 
o  herwydd  diniweidrwydd  y  Man^ul'' 
jaid.  Ac  ar  ol  hyn  aeth  gwleddoedd 
Mansoul  yn  mlaen  yn  hoew-wych,  adi- 
enyddwyd  a  gwasgajnryd  gwyr  y  capaa-* 
au  gwyrddion,  a'r  yspienddrych  ar  ea 
gynau,  i  ladd  müwyr  goreu  byddin  £m« 
anuel;  ac  yr  oedd  yn  amlwg,  medd 
Bunyan  {modem  Bunysua),  fod  yr  hm 
Mr.  Gwrthw^meb  am  y  flaenorìaysth» 
ond  cwympodd  ef  ar  Güboa,  ''a  ba 
amryw  o'i  frodyr  bron  a  newynu  i  feT' 
wolaeth  yno."  Clâddwyd  ef  gyda  y 
dienwaededig  o  galon ;  a  daeth  yn  fw)f 
amlwg  mai  Diaboliad  oedd  ef,  o  hiUog* 
aeth  gwiberod  y  rhai  a  fuont  g^mt  ja 
ddynion.  Dywedodd  yr  Ustus  Mawr, 
Mr.  Cyfiawnder,  na  bu  a  llai  o  betrus^ 
der  erioed  )m  cyhoeddi  dedfryd  mar- 
wolaeth  ar  neb  yn  Eden  nag  yr  oedd 
ar  y  ddau  fradwr  hyn  a'u  byddin,  7 
rhai  a  íiiont  yn  bradychu  y  fyddiUr  y 
tyngasent  Iw  o  ífyddlondeb  i4di  ea 
hunain,  gan  ladd  talíìlwyr  p^piaf,  a 
harddwch  mwyaf,  byddin  Emannel,  ya 
nhref  Mansoul. 

Lladdodd  Dafydd  fradychwr  Sanl 
ar  Gilboa,  ac  01iver  Cromwell  fradych- 
wr  Castelí  Caerdydd ;  ac  y  mae  meU* 
dith  tragywyddoldeb  wedi  ei  chy- 
hoeddi  ar  ben  Judas,  bradychwr  (y  di- 
niwed)  Emanuel  ei  hun  pan  yn  gwii^o 
cnawd  ar  y  ddaear.  Napoleon  a  ddaU 
iodd  wyliedydd  yn  c)rsgu  ar  y  guard ; 
yn  Ue  ei  gospi,  efe  a  wyliodd  )m  ei  le> 
ac  a  ddywedoddy  ''Trueni  na  chaffù 
milwr  fel  tydi  gysgu  digon,  ond  cai& 
amser  mwy  cyfleus  y  tro  nesaf." 

Cyflwynedig  gan  Ab  Bbrbad. 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Dyla$twad  y  BHbL 


207 


CAM-GYHABUD, 

Mr.  Goi.—CTeáwyí  fod  y  Wawr  yn 
gyfrwng  rhagorol  i  ni  fel  Cymry  i  feith- 
rìn  adnabyddìaeth  â  deddfau  ac  â  thei- 
thi  cynaniadol  ein  hen  iaith  oleuber. 
Gwrthun  yw  clywed  llawer  o'n  d^mion 
cjhoeddus  yn  cam-gynanu  geiriau  cy- 
ffiredin  ac  aiferedig ;  diau  mai  difater- 
wch  ydyw  yr  achos,  ond  dylìd  diwygio 
jrn  hyn,  pe  yn  unig  ond  er  mwyn  par- 
hau  purdeb  ein  hen  iaith  gyfoethog. 
Heblaw  hyny,  y  mae  iaith  yn  un  o 
loddion  penaf  y  Nef  i  ddyn.  Paham, 
gan  hyny,  y  dibrisiwn  hi  ?  Dylid  def- 
nyddio  yr  iaith  oreu  i  osod  allaa  wir- 
ioaeddau  l^h-wertìifawr  yr  efengyl — 
y  foidith  benaf  o  eidda  y  nef  i'r 
ddaear. 

Wele  ychydîg  o'r  çeiiiau  a  gam-g^m- 
eair  geaym  yn  f^mydì :  *'  C^wnder, 
pechod^y  angtf,  marwol/th,  meichi/." 
Byddai  yr'un  mor  hawdded  áyweyd^ 
^C^fiawnder^  pechoáau^  marwoìéutìíf 
mieichiafif."  Byddai  yn  dda  i'n  éyn- 
ion  ieuainc  pe  arferent  gynanu  blaen- 
ddodiaid  ac  oJddodiaìd  neu  derfyniad- 
an  geìriau  yn  hriodol.  Mae  fod  dyn* 
ion  sydd  wedi  cael  manteìsion  dysgeid- 
ìaeth  yn  euog  o'r  diffyg  hwn,  yn  dang- 
os  difoterwch  mawr,  a  dìffyg  chwaeth. 

Sylwasom  yn  ddiweddar  ar  y  geiriau 
eanljnol  yn  cael  eu  'Mobio"  yn  ar- 
swydus :  ^'  Purdab,  tragywyddoldd^b, 
duwioldaby  gwymib."  D)rwed  rhai 
nad  yw  o  wahaniaeth  mawr  pa  &th 
iaith  a  dde&yddir,  ond  ei  bod  yn  dde- 
aUadwy»  os  bydd  y  meddyliau  yn  bri- 
odol,  grymus  a  mawreddog.  Yr  ydym 
ai  yn  bamu  301  wahanol.  Gwyddom 
mai  iaith  yw  y  wisg^  ac  mai  y  meddwl 
yw  y  corpiì ;  ond  nid  oes  neb  yn  dew- 
is  gwisg  garpiog  o  âaen  gwisg  gyfan  a 
thrwsísâus.  Mae  dylanwod  mawr  gan 
ymddangosiad  allanol  yn  fynych. — 
Gwyddom  am  rai  o  hen  enwogion  mwy- 
af  athrylithgar  Cymru,  eu  bod  ^m  dra 
esgeulus  parthed  eu  hiaith  yn  anü ;  ond 
yr  oedd  naturíoldeb  a  bywipgrwydd  eu 
meddyliau  y  bth  nes  cuddio  y  diffyg 
hwn  i  raddau  mawr ;  ond  y  mae  aml- 
der  manteision  yr  oes  hon  i  gael  add- 
ysg,  yn  hawlio  cynydd  mewn  treíhus- 
rwydd  cyS«ospdáìadol,  purdeb  iaith,  a 


godidawgrwydd  meddwl.  Dyna  ddy- 
ben  addysg;  bydded  i  athrawon  ein 
hysgolion  Sabbothol  dálu  sylw  i'r  peth 
y  cyfeiriwn  ato ;  rhodder  ei  sain  bri- 
odol  i  bob  gair,  yn  neillduol  y  terfjm- 
iadau;  gwasger  yr  angenrheidrwydd 
am  hyn  ar  feddyliau  yr  ysgolheigioa 
ieuainc,  Bydd  hyn  yn  gam  at  ber- 
ffeithrwydd  mewn  darllenyddiaeth. 
Kingst(my  Pa.  J.  R.  Price. 


DTLANWAD  Y  BEIBL. 

GAN  D.   A.  DAYIBS,  NBW  STRArrSYILLE,  O. 

Y  Beibl  ydyw  safbn  rhyddid  a  moes- 
au  da.  Mae  yn  wìr  £Dd  y  Pabyddion, 
yr  UnÌYersaliaidy  ac  anffyddwyr  y  wlad 
hon  yn  d^rrchafìi  eu  llef  yn  erbyn  y 
Beibl.  LÍid  a  chenfigen  at  ei  egwydd- 
orion  yw  yr  achos,  yn  nghydag  uchel- 
gais  personol.  Maent  yn  moldwl  y 
gallant  enwogi  eu  hunain  trwy  eu  gwrth- 
wynebiad  i'r  Beibl;  ond  taflwn  eía 
golwg  i  du-dalenau  hanesyddiaeth,  a 
yd)rw  gwrthwynebwyr  y  Beibl  wedi 
llwyddo  mewn  rhyw  oes  i  enwogi  eu 
hunain.  Taflwn  ein  golwg  i'r.gwledr 
ydd  hyny  lle  mae  Pabyddîaeth  a  gwrth- 
wynebwyr  y  Beibl  yn  traws-lywod- 
raethu  ar  feddylìau  a  chydwybodau 
dynion ;  taflwn  ein  golwg  i'r  Yspaen, 
Italiy  Me^ico,  a'r  Iwerddon.  Mae  eu 
sefyÚfa  yn  druenus,  er  fòd  rhai  o  hon- 
ynt  yn  dechreu  ymysgwyd  yn  bresenoL 
Maent  ar  ol  i  genedloedd  eraill  mewn 
gwareiddiad ;  y  mae  oesoedd  o  ddall- 
bleidiaeth  crefyddol  wedi  lladd  ysbryd 
y  trigolion ;  nid  ydynt  yn  enwogi  eu 
hunain  mewn  dim  ond  mewn  anfoesol- 
deb.  Diogwyr,  Uofruddwyry  meddwon 
ac  yspeilwyr  a  geir  yn  llawer  Uuosoc- 
ach  yn  eu  plith  nag  yn  y  gwledydd  llc 
mae  y  Beibl  a'i  egwyddorion  yn  teym* 
asu.  Lle  bynag  mae  y  Babaeth  yn  cael 
dylanwady  y  mae  yn  agos  i'r  drydedd 
ran  o'r  flwyddyn  yn  cael  eì  threulio  i 
addoli  y  meirw;  mae  y  trigohon  yn 
cael  eu  denu  oddiwrth  eu  gorchwylion 
tymorol,  ac  yn  ymoUwng  i  afradlon- 
edd.  Mae  yr  offeiriaid  yn  gormesu  ar 
y  tlawd,  ac  yn  yspeilio  y  cyfoethpg. 


Digitized 


byGoogle 


m8 


Pwlpud  y  Wawr. 


fHydref, 


Mae  y  Beíbl,  ffynonell  pob  rhinwedd 
a  moesoldeb,  3^1  Uyfr  anadnabyddus 
gan  y  bobl^  a  llenyddiaeth  y  trigolion 
yn  gynwysedig  mewn  adrodd  rhy w  hen 
chwedlau  am  orchest*gampau  yspeilwyr 
a  Uadron  pen-ffordd,  neu  hanes  rh^rw 
seintiau  yn  cyilawnì  gwyrthiau  rhyfedd- 
ol  yn  eu  dydd  a'u  tymor.  Mae  anwy- 
bodaeth  a  Phabyddiaeth  fel  yr  eiddew 
a'r  derw  yn  plethu  am  eu  gilydd,  a 
phob  aílendid  ac  anfoesoldeb  yn  Uechu 
yn  nghysgod  eu  dail.  Mae  Pabydd- 
iaeth  yn  difa  cynyrch  ac  yn  bwyta  bras- 
der  y  gwledydd  sydd  o  dan  ei  dylan- 
wad.  Edrychwn  i  Ruíain ;  mae  y  rhan 
fwyaf  o'r  tir  yn  perthyn  i'r  eglwys,  ac 
mae  nifer  y  rhai  sydd  mewn  swyddau 
eglwysig  mor  anghyfartal  i'r  boblog- 
aeth,  nes  mae  y  wlad  yn  ei  masnach  a'i 
hamaethyddiaeth  301  cael  ei  gwasgu  o 
dan  feichíau  trymion.  Mae  symiau 
mawrion  o  aur  ac  arian  o  dan  gloion 
yn  eu  heglwysi  cadeiriol,  yn  addumiad- 
aü  i  ddelwau,  yn  lle  bod  mewn  cylch- 
rediad  yn  y  wlad.  Medrodd  Pabydd- 
iaeth  loffa  Uawer  yn  yr  Iwerddon  pan 
oedd  newyn  a  marwolaeth  yn  teyrnasu 
yno. 

Yn  awr  edrychwn  i'r  gwledydd  hyny 
ile  mae  egwyddorion  y  Beibl  yn  cael 
rhyddid  i  weithio  eu  ffordd  yn  y  blaen. 
Dacw  y  Beibl  yn  dechreu  gweithio  ar 
íÿnyddau  Scotland^  dacw  yr  anialwch 
yn  dechreu  blodeuo  fel  y  rhosyn,  yn 
gwneyd  ei  chorsydd  yn  ddolydd,  a'i 
thiroedd  diffrwyth  yn  feusydd  ffrwyth- 
lawn — y  trigolion  yn  ddiwyd,  a  llawer 
o  honynt  yn  dringo  grisiau  dysgeid- 
iaeth  a  moesau  da.  Edrychwn  i  Gym- 
ru  fynyddig  eto.  Pa  beth  sydd  wedi 
gwneyd  Cymru  mor  enwog  am  ei  chref- 
yddolder  a'i  moesau?  Atebwn,  Y 
Beibl.  Beth  sydd  wedi  dwyn  Lloegr 
i'r  gogoniant  a'r  mawredd  a  berthyn 
iddi,  nes  y  mae  ei  dylanwad  )m  cyr- 
haedd  pob  gwlad  ?  Y  Beibl  yn  ei  ddy- 
lanwad  ar  y  trigolion.  Beth  ydyw  yr 
achos  fod  y  wlad  hon  ^m  cynyddu  mor 
gyflym  yn  ei  holl  gylchoedd  ?  Yr  un- 
ig  reswm  yw,  mai  y  Beibl,  yn  ei  eg- 
wyddoríon,  yw  safon  y  Llywodraeth. 


PWLPÜD  Y  WAWR. 


Na  werth  rinwedd  i  brynu  golud. 


Adenedigaeth  yr  Eglwys. 

GAM  DR.  CEFNI  PARRT. 

"  Y  cewch  chwi,  y  rhai  a'm  canlynasoch  i, 
yn  yr  adenedigaeth."— Mat.  19  :  27 — ^30. 

\Parhad,\ 

2.  GoruchwyUaeth  Ysbrydol yn  yr  el- 
fenau,  Geni  elfenau  newyddion  yw 
geni  cyflwr  a  chymeriad  )rsbrydol  yr 
eglwys  o'r  newydd.  Ni  ddifodwyd  yi 
eglwys  yn  adeg  y  cyfnewidiad  mawr 
hwn  arni ;  eithr  adnewyddwyd  hi.  Nî 
pheidiodd  eglwys  i  Dduw  a  bod  yn  y 
byd  yn  adeg  yx  adenedigaeth  ami; 
elthr  gwnaed  hi  o'r  newydd.  Ganwyd 
hi  ì  gyâwr  arall,  gwahanol  i'r  hwn  yr 
ydo^d  hi  ynddo  o'r  blaen.'  "  Yr  ad- 
enedigaeth." 

(i.)  Ganwyd  hi  o^r  cysgodol  frsyi' 
weddoL  Gysgod  cnawdol  oedd  yr  hen 
gyflwr.  Sylwedd  ysbrydol  yw  y  cyflwr 
newydd.  Nid  ellir  sylweddoli  un  c^rs- 
god  cnawdol  mewn  cysgod  cnawdol  ar- 
alL  Rhaid  cael  pethau  ysbrydol  i  syl- 
weddoli  cysgodau  cnawdol.  Ffolineb 
yw  son  am  i  un  peth  cnawdol  ddod  yn 
lle  peth  cnawdol  aralL  Rhaid  edrych 
am  ordinhadau  a  seremoniau  cnawdol  i 
gael  eu  sylweddoli  mewn  ymarferíon  a 
bendithion  ysbrydoL  Nid  bedydd 
sydd  wedi  dod  i  sylweddoli  yr  enwaed- 
ìad  cnawdol ;  eithr  yr  enwaediad  nid  o 
waith  llaw  yn  ycnawd,  ond  o  waith  Ys* 
bryd  Duw  ar  y  galon.  Nid  swper  yt 
Arglwydd  sydd  yn  sylweddoli  oen  y 
pasg ;  ''  ond  Oríst  eìn  pasg  ni  a  aberth- 
wyd  trosom  ni."  Nid  uw  unrhyw  ym- 
arferíad  defodol  a  chorphorol  yn  syl- 
weddoli  y  golchiadau  seremoniol  dan  y 
gyfraith;  eithr  bendithion  ysbrydol 
dan  yr  efengyL  **  Golchiad  yr  aden- 
edigaeth  ac  adnewyddiad  yr  Ysbryd 
Glsm. ' '  Nid  cysgodau  ydyw  ordinhad- 
au  yr  efengyl,  eithr  arwyddhtniim  ar- 
wyddocaoL  Cysgod  sydd  yn  dangos 
y  sylwedd  yn  dyf<ä ;  ond  arwyddoc^, 
yn  dangos  y  sylwedd  wedi  dod,  yn 
nghydag  efleithiau  ei  ddyfodiad.     Yn 


Digitized 


byGoogle 


x88o.] 


Pw^ud  y  Wawr. 


209 


y  sylweddoly  ac  nid  yn  y  c^rsgodol,  y 
ceir  yr  eglwys  byth  ar  ol  yr  adenedig' 
o^hwn. 

(2.)  (yrded^olCregwyddùToL  Ehe- 
ol  ffurfiol  oedd  ar  bob  peth  dan  y  gyf- 
raith ;  egwyddor  dan  yr  efengyl.  Ych- 
ydig  o  maxims  sydd  dan  yr  efengyl ; 
max£ms  ì  gyd  dan  y  gyfraith.  lUiaid 
dil^m  y  rheol  i'r  llythyren  yn  y  max- 
ims.  '' Gwnel  ar  wneuthur  o  honot 
bob  pèth  yn  ol  y  portread  a  ìidangos- 
wyd  i  ti  yn  y  mynydd,"  yw  cyfraith 
maxims.  Os  na  wneid  pob  peth  yn  ol 
y  rheol,  nid  yw  yn  gymeradwy  gyda 
Duw,  pan  y  bo  maxims,  Nìd  oes  max- 
ims  dan  yr  efengyl,  ond  bedydd  a  swp- 
er  yr  Arglwydd.  Mae  y  rhai  hyn  yn 
orchymynion  pendant,  a  rhaid  eu 
gwneyd  yn  ol  Uythyren  y  gorchymyn, 
neu  nid  yw  y  peth  yn  cael  ei  wneyd  o 
gwbL  Nid  bedydd  yw  taenelliad  bab- 
anod,  ond  rhywbeth  arall.  Maxim  yw 
bedydd,  a  rhaid  ei  wneyd  yn  ol  Uyth- 
yren  y  fforchymyn,  neu  ni  wneir  ef  o 
gwbl.  Eto  nid  maxims  ydyw  corph 
arferion  crefyddol  yr  eglwys  eíengyl- 
aidd,  eithr  egwyddorion.  Mewn  eg- 
wyddor  gellir  gwneyd  y  peth  a  orchy- 
mynir,  a  dewis  y  ffordd  oreu  a  mwyaf 
effeithiol  i'w  wneyd,  heb  ymgadw  at 
vsaT\iYW  ffordd  neillduol  i'w  wneuthur. 
Nìd  oes  teml  neiUduol  dan  yr  efengyl  i 
addolî  Duw  ynddì,  eithr  mewn  unrhyw 
fim  cyfleus,  ond  cael  yr  ysbryd  a'r  gwir- 
ionedd  at  y  gwaith.  Nid  oes  degwm 
i  gynal  crefydd  yn  cael  ei  orchym^m 
d^  yr  efengyl,  eithr  rhoddion  gwir- 
foddol  a  geîsir.  Nid  oes  ffurfiau  neill- 
dnol  ar  y  corph  yn  cael  eu  gorchymyn 
dan  yr  efengyl  mewn  addoliad  dwyfol, 
eithr  agwedd  briodol  ar  y  galon.  Mae 
yr  ^lwys  wedi  ei  dyrchafu  o  dir  y 
dedi^ûl  i  dir  yr  egwyddcrol;  á'r  egwydd- 
or  hon  yw  cariad.  Ac  y  mae  cariad 
yn  rhagori  ar  y  rheolau  caethion,  oble- 
gid  Ue  mae  cariad,  y  mae  yr  Ysbryd 
hefyd. 

(3.)  ffròydülírnéfol.  Pethau  byd- 
oloedd  dan  y  gyfraith,  "cysegr  byd- 
ol,"  ''gorchymyncnawdol,**  "mynydd 
tcimladwy."  Nid  oedd  dim  yn  cyr- 
baedd  yn  mhellach  na'r  cnawd.  ''Hyd 
bareiddiad  y  cnawd,"  oedd  eithaf  y 
pethau  cnawdol  hyny.     Nid  oeddynt 


'*  3m  cyrhaedd  hyd  wahaniad  yr  enaid 
a'r  ysbryd,  y  cymalau  a'r  mer,  ac  yn 
bamu  meddyliau  a  bwriadau  y  galon." 
Yn  yr  adenedigaeth  codwyd  crefydd 
o'r  cnawdol  i'r  ysbrydol;  o'r  d^mol 
i'r  dw)rfol,  ac  o*r  bydol  i'r  nefol.  Y 
cysegr  yw  y  nef  ei  hun  yn  hon.  Off- 
eiriad  wedi  myned  i'rnefoedd,  sydd  yn 
mherson  Crist.  Bendithion  ysbrydol 
yn  y  nefolion  leoedd,  sydd  yn  hon. 
Gobaith  yn  nghadw  yn  y  nefoedd  yw 
gobaith  yr  eglwys  yn  y  cyflwr  newydd 
hwn.  Mae  meddwl,  serch,  ac  ymar- 
weddiad  yr  eglwys  efengylaidd,  yn  y 
nefoedd;  ar  y  pethau  sydd.uchod;  ac 
nid  gyda  y  pethau  sydd  ar  y  ddaear ; 
oblegid  yn  y  nefoedd  y  mae  Orist  ei 
bywyd  hi. 

3.  T>agywyddol yn  y  parhad  o  ran  ei 
gwrthddtych,  Nid  oes  diwedd  ar  yr 
eglwys  adenedig  i  fod.  Nid  oes  newid 
yn  perthyn  iddi.  Ni  ddaw  Uesgedd 
bytharni— "To^wM  lÄ/mÿ/,"  ''NerÌh 
bywyd  annherfynol,'*  **Dinas  barhaus^^ 
^^ Etifeddiaeth  anllygredigy  ddihalogedtg^ 
a  diddiflanedigy*^  '^Bywyd  tragywyiül' 
oiy  Dyna  ansawdd  a  chymenad  eg* 
Iwys  yr  adenedìgaeth.  Yn  adgyfodiad 
Crist,  fel  "  y  cyntaf-anedig  oddiwrth  y 
meirw,"  cyfodwyd  crefydd  i  fywyd  an- 
farwol  ac  anllygredig.  ''  Fel  yr  aroso  y 
pethau  nid  ysgydwir."  Pethau  jm  aros 
byth,  heb  ysgwyd,  heb  siglo,  heb  ys- 
gogi,  yw  pethau  yr  eglwys  adenedig. 
Ysgydwyd  y  ddaear  a'r  nef  yn  adened- 
igaeth  yr  eglwys,  nes  ysgwyd  pob  peth 
symudadwy  ymaith,  fel  nad  oes  yn  awr 
ond  pethau  disigl  yn  perthyn  i  eglwys 
yr  adenedigaeth.  Mae  sêl  y  Duw  byw 
ar  ei  hoU  ordinhadau  a'i  harferion,  yn 
gystal  a'i  bendithion  a'i  rhagorfreint- 
iau.  '^  Ac  y  mae  cadam  sail  Duw  yn 
sefyU." 

II.    CyMERIAD  Y  OYMWYSDSiU     ''A'm 

canlynasoch  i." 

I.  Yn  nwyfolrwydd  ei  ysbryd.  I 
wneyd  gwaith  mor  fewr  ag  adeni  yr  eg- 
Iwys,  o'r  cnawdol  i'r  ysbrydol,  rhaid 
iddo  fod  yn  ymgysegredig,  yn  nwyfol- 
rwydd  ei  ysbryd  i  ymgodi  uwchlaw  y 
cnawdol  at  y  dwyfol.  Ei  ewylljrs  wedi 
ymdoddi  yn  ewyllys  ei  Dad.  Ei  gym- 
undeb  yn  ddidor  â'i  Dad.  Ei  ysbryd 
wedi  ymgoUi  yn  ysbryd  ei  Dad.    Yn 


Digitized 


byGoogle 


2IO 


Pwlpud  y  Wawr. 


[Hydref, 


gwneuthur  ewyllys  Duw;  )m  Uefaru 
geiriau  Duw,  ac  yn  byw  yn  Nuw.  I 
allu  myned  i  mewn  i'r  eglwys  yn  ei 
chyflwr  neẃydd  hwn,  rhaìd  ei  ganl)m 
ef  yn  nwyfolrwydd  ei  )rebryd ;  os  nad 
yn  berflfaith,  yn  y  duedd,  yr  amcan  a'r 
ymdrech.     Myned  ar  ei  ol  ef, 

2.  Yn  arucheledd  ei  hunan'OÒerthiad. 
'' Gadael pob ŷeih.'*  Gwnaeth  ef  hyny. 
Yn  hyn  yr  aeth  yn  fawr,  yn  uchel,  ac 
jn  ogoneddus.  "  Mab  y  djm  heb  le  i 
roddi  ei  ben  i  lawr."  Yn  dyfod  yn 
dlawd  o'i  fodd.  "  Yn  rhoi  ei  hun  yn 
bridwerth  dros  lawer."  Yn  bod  "yn 
ufudd  hyd  angau,  ie  angau  y  groes.^' 
Wrth  wneyd  h)m,  aeth  yn  fwy,  yn 
gryfach,  ac  )m  uwch  na'r  byd  ;  fel  na 
allai  y  byd  ei  rw)rstro,  ei  hudo,  na'i 
orchfygu.  Mae  yr  hyn  y  daeth  Mab 
Duw  iddo,  wedi  ei  wneyd  yn  fwy  na'r 
hyn  a  adawodd.  £i  hunan-aberthiad 
yw  ei  ogoniant  mwyaf.  Oaiflf  fwy  o 
fawl  oddiwrth  hyn  na  dim  a  berthyn 
iddo.  I  fyned  i  mewn  i'r  eglwys  a  sef- 
ydlwyd  ganddo  trwy  ei  hunan-aberth- 
iad,  rhaid  ei  ddilyn  ef — ^^  gadael  pob 
peth/*  mwyniant  bydol,  "  Aw  a  thit- 
oedd;^^  teimladau  cnawdol,  perthynas- 
au;  anrhydedd  tymotol—gadaely  cwbl 
er  mwyn  Crist  a'r  efengyl.  Rhaid 
meddu  ar  yr  egwyddor  hon,  i  ganlyn 
Crist  i  mewn  i  gyflwr  newydd  crefydd 
yr  eglwys  ail-enedig.  "  Gadael  pob 
peth." 

3.  Yh  ngtym  ei  wroldeb  moesoL  Gad- 
awodd  ef  bob  peth.  **  Bydded  ynoch 
y  meddwl  yma.*'  "  Dyoddefodd  y 
groes,  gan  ddiystyru  gwaradwydd.'* 
"  Am  hyny  gan  ddyoddef  o  Grist  dros- 
om  ni  yn  y  cnawd,  chwithau  hefyd 
byddwch  wedi  eich  arfogi  â*r  un  medd- 
wl ;  oblegid  yr  hwn  a  ddyoddefodd  yn 
y  cnawd  a  beidiodd  a  phechod."  Dyma 
un  digon  gwrol  i  ddyoddef  pob  peth, 
heb  wyro  yn  y  duedd  leiaf  at  bechod. 
Hunan-ymwadiad  )rw  yx  act  o'r  gwrol- 
deb  mwyaf.  "  Chwi  y  rhai  a  arosas- 
och  gyda  mi  yn  fy  mhrofedigaethau." 
Rhaid  canlyn  Crist  yn  ngrym  gwroldeb 
moesol,  i  adael  pobpeth  er  ei  fwyn,  cyn 
y  gellir  myned  i  fewn  i  gyflwr  newydd 
eglwys  yr  adenedigaeth.  I  wneyd  hun- 
an-aberthiad  mawr  rhaid  wrth  hunan- 
ymn^iad  mawr ;  ac  i  hunan-ymwadiad 


mawr  gof)mir  gwroldeb  moesol  mawr. 
Gadawodd  lesu  Grist  grefydd  ei  gen- 
edl,  crefydd  ei  gymydogìon,  a  chrefydd 
ei  berthynasau,  i  godi  crefydd  new- 
ydd  yn  y  byd ;  pryd  y  mae  llawer,  yn 
galw  ei  hunain  yn  ganlynwyr  iddo,  yn 
proflfesu  y  carìad  mwyaf  tuag  ato,  ac  yn 
ewyllysio  cael  eu  cydnabod  yn  eiddo 
iddo,  heb  feddu  cymaint  o'i  )rsbryd,  a'i 
benderfyniad  meddwl,  a'i  wroldeb 
moesol,  ag  y  gallent  adael  hen  grefydd- 
au  pwdr  eu  sect,  i  dderb)m  crefydd 
Mab  Duw  yn  y  purdeb  o  honi,  a  phlyga 
i  awdurdod  y  ^^ gwirionedd,  megys  y 
mae  yn  yr  lesu."  Ond  nid  gormod 
gan  rai  adael  pob  peth  er  ei  fwyn  ef. 

III.  Rhagoriaeth  y  wobr.  "  Y 
cewch  chwi." 

1.  Anrhydedd  moesoL  "Bamu  deu- 
ddeg  Uwyth  Israel."  Braint  yr  apos- 
tolion  yn  neillduol;  eistedd  ar  ddea- 
ddeg  gorsedd,  i  famu  yr  Israel  ysbryd- 
ol.  Iddynt  hwy  y  rhoddwyd  y  fraint 
o  ddysgu  crefydd  yr  efengyl  gyntaf  i'r 
byd ;  a  hwynt-hwy  sydd  b)rth  i  fod  ym 
llywodraethu  flfydd  ac  arferion  yx  eg- 
Iwys  Gristionogol.  Nid  oes  neb  i  ŵxl 
i  osod  dim  arferion  crefyddol,  dan  yr 
honiad  o  ddwyfoldeb,  ond  yr  apostol- 
ion.  Rhaìd  i  Bab,  Árchesgob,  a  Chy- 
manfa,  bfygu  i  awdurdod  y  deuddeg 
hyn.  Y  maent  hwy,  yn  eu  hysgrifen- 
iadau,  i  fod  yn  Uys  terfynol  pob  dadl, 
mewn  pethau  perth)mol  i  ffydd  ac  ar- 
ferion  yr  eglwys  b)rth.  Rhaid  ymofyn 
â  hwy.  Trwydd)mt  hefyd,  mewn  ym- 
fyniad  diysgog  wrth  eu  dysgeidiaeth,  y 
mae  yr  eglw)rs  yn  gyffiredinol,  yn  dyfod 
i'r  fraint  o  farnu  yr  Isracl  ysblydol, 
neu  ddal  i  fyny  ddylanwad  crefydd  bur 
ar  y  ddaear.  Bydd  pob  Cristion  wrth 
ymlynu  yn  flFyddlon  wrth  ddysgeidiaeth 
yr  apostolion,  fel  Noah  g)mt,  **  )m  con- 
demnio  yr  hen  fyd ;"  yn  cymeradwyo 
pob  crefydd  yn  ol  y  gwirionedd,  ac  yn 
collfamu  pob  peth  mewn  crefydd  nad 
yw  o'r  gwirionedd.  Yn  yr  eglwys  bur 
hon  y  mae  yr  awdurdod  i  rwymo  a 
rhyddhau  pethau,  yn  ol  ewyllys  y  nef- 
oedd  ei  hun.  "  Eistedd  ar  ddeuddeg 
gorsedd." 

2.  Cyfoeth  ysbrydoL  "Y  can'  cy- 
maint."  Nid  mewn  swm,  ond  mewn 
mwynhad  sylweddol.     Fancy  yw  pob- 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Amfywiaethau, 


211 


peth  sydd  dros  ben  cyfarfod  a'r  angen. 
Cymaint  a  all  pethau  y  byd  roddi  yd- 
yw  tori  )ar  angen.  Dyna  y  gmr  fwyn- 
had.  Pob  peth  dros  ben  hyny  blinder 
ydyw,  mewn  gwirionedd.  Mae  y  gwir 
Grístion  yn  mwynhau  y  byd  hwn  gan* 
waitl'  mwy  nag  y  gall  y  digrefydd 
wneyd,  oblegid  y  mae  ei  feddwl  yn 
foddlawn  ar  yr  ettfeddiaeth  ysbrydol 
sydd  ganddo  yn  ngeiriau,  ewyllys,  a 
<áiariad  Duw.    "  Can'  cymaint." 

3.  Bywyd  tragywyddoL  Mae  bjrwyd 
tiagywyddol  yn  eiifeddiaeth  iddo,  ac  y 
mae  ganddo  etifeddiaeth  o  f)rwyd  trá- 
gywyddol.  Wrth  fod  yn  meddu  ar  yr 
elfenau  dwyfol  sydd  yn  c)rmwyso  i  f)m- 
cd  i  mewn  i  fendithion  cyflwr  eglw)^ 
yr  adenedigaeth,  y  mae  jcí  dyíod  i 
lawn  feddiant  o'r  pethau  h)niy  a  bar- 
faant  i  fywyd  trag)rwyddol — cymeriad 
Ciist,  Ysbryd  Crist,  a  delw  Crist. 
Amen. 

AMRYWIAETHAU. 


<^WI^EIDDIOI-  A  pETHO]LEDIQ. 


OAN  AP  P.  A.  MON. 


III. 


— Nid  oedd  Cristionogion  o  unrhyw 
wlad,  heblaw  y  Pabyddion,  yn  gallu 
c)ríarfod  yn  Rhufain  i  addoli  eu  Gre- 
awdwr,  hyd  )m  nod  yn  eu  tai  eu  hun- 
ain,  cyn  y  flwyddyn  1870,  gyda'r  eithr- 
iad  o'r  rhai  h)my  a  aent  i  gapeli  neill- 
dnol  y  gwahanol  deymgenadaethau. 
Ond  pan  unwyd  Itali  ^n  Oaribaldi,  a 
myned  o'r  Italiaid  i  Rufain,  S)rmud- 
wyd  y  gwaharddiad  gormesol  ar  un- 
waith.  Yn  mhen  dwy  neu  dair  blyn- 
edd  wedi  hyny  adeiladwyd  amryw  le- 
oedd  addoliad  Protestanaidd,  ac  mae 
Uwyddiant  a  dylanwad  y  Bedyddwyr,  y 
Waldensîaid,  dan  arweiniad  y  nodedig 
Dad  Gavazzi,  ac  enwadau  eraill,  wedi 
peri  braw  adychryn  i'r  Babaeth,  nes  yr 
ydys  )m  gweled  ei  chyrn  yn  ymwthio 
i'r  golwg  y  dyddiau  hyn.  Ond  mae 
tymor  y  Babaeth,  fel  gallu  uwchraddol 
mewn  gwleidiadaeth,  wedi  terfynu. 


— Yr  w)rf  wedi  bod  yn  Bishopstowe, 
ebe  Mr.  Archibald  Forbes,  a  dyna  oedd 
yr  unig  le  yn  AfFrica  y  cefais  y  Kaífir- 
iaid  yn  b)rw  mewn  gweddeidd-dra.  Nid 
oes  amlwreiciaeth  yn  mhlith  pobl  ddu- 
on  yr  Esgob  Colenso,  na  meddwdod. 
Ond  y  mae  rhai  rhinweddau  yn  fiynu 
yn  eu  plith,  diolch  i  hyfforddiad  yr  hen 
Esgob  anwyl ;  megys,  gonestrwydd, 
glanweithdra,  gwybodaeth,  geirwirdeb, 
!e,  llenyddiaeth  hefyd.  Y  mae  gan  yr 
Esgob  argrafiwasg,  a'r  hoU  waith  pertìi- 
ynol  iddi  yn  cael  ei  wneyd  gan  y  Kaff'- 
iriaid  ;  pob  rhan,  nes  bydd  y  gyfrol — 
y  llyfr — yn  berfiÌEdth  orphenedig. 

— ^Rhwygiedigeiriau'rgwadwr— a  ddi- 
Paddeuai'r  lachawdwr;        [oed 
Eithr  ei  hedd  dros  gamwedd  gwr, 
Ni  fwriedodd  i'w  fradwr. 

— ^Yr  eglwys  Fedyddiedig  luosocaf 
y  w  yr  hon  sydd  yn  Tinnevalley,  yn  In- 
dia.  Mae  )mddi  oddeutu  12,000  o  ael- 
odau.  Y  nesaí  ati  yw  Tabernacl  Spur- 
geon,  Llundain.  Cynwysa  4,290  o  gy- 
munwyr  rheolaidd.  Yr  oeidd  cynydd 
yr  aelodau  y  flwyddyn  ddiweddaf  yn 
123.  Y  mae  1,200  o  aelodau  yn  )rr  ys- 
gol  Sul,  a  105  o  athrawon ;  ymunodd 
a'r  eglwys  yn  nghorph  y  flwyddyn  42 
o'r  aelodau.  Heblaw  hyn  y  mae  Mr. 
Spurgeon  a*i  bobl  jcí  cario  )m  mlaen 
mewn  cysylltiad  a'r  Tabemacl  19  o  ys- 
golion  Sabbothol,  )m  y  rhai  y  mae  500 
o  athrawon,  a  5,853  o  ysgolheigion. 
Beth  )rw  llafur  Beecher  a'i  eglwys  mewn 
c)nnhariaeth  i'r  gwaith  rhyfeddol  hwn  ? 
Y  mae  hefyd  at  yr  uchod  Goleg,  dan 
arweiniaeth  Mr.  Spurgeon  ei  hun,  ac 
ynddo  100  o  fyf)rrwyr  ;  a  phob  Sabboth 
y  maent  yn  m)med  allan  i'r  prif-fiyrdd 
a'r  caeau  i  efengyleiddio.  Y  mae 
Spuigeon  hefyd  )m  g)rson  ag  ef  ei  hun 
yn  ei  dduwinyddiaeth,  ac  nid  yn  geil- 
iog  y  gwynt,  fel  mae  Beecher  yn  dang- 
os  ei  hun  yn  barhaus. 

— ^Y  mae  Leontine  Nicolli,  y  Ffreng- 
wraig  enillodd  y  wobr  am  rinwedd  y 
llynedd  yn  yr  Àcademiej  wedi  bod  )m 
nurse  mewn  gwallgofdy  am  ugain  ml)m- 
edd.  Aeth  yno  pan  yn  lodes  ieuanc  i 
o&lu  am  ei  mam,  yr  hon  oedd  wedi 
cdli  ei  s)mwyr,  a  glynodd   Leontine 


Digitized 


byGoogle 


2X2 


WAmrywiaethau. 


[Hydref, 


wrth  y  gwaith  byth  wedi  hyny.  Dy- 
wedodd  Jules  Simon,  yn  ei  anerchiad, 
fod  dim  llai  na  phum'  cant  o  wyr  a 
gwragedd  wedi  adfeddianu  eu  synwyr 
au  a'u  rhyddid  trwy  ymroddiad  a  gwas- 
anaeth  y  fyw-ferthyres  hon. 

— Er  cymhell  ei  fyfyrwyr  i  fod  yn 
ddeniadol  yn  eu  dull  o  bregethu,  ad- 

roddodd  y  Parch. yr  hanes^m  can- 

lynol :  **  Pan  oeddwn  i  yn  Arran  ych- 
ydig  amser  yn  ol,*'  ebai  efe,  "  clywais 
am  weinidog  yr  hwn  fu  yn  pregethu 
mewn  eglwjrs  neiUduol,  ac  ar  ddiwedd 
y  gwasanaeth  taer  erfyniwyd  amo  gan 
y  prif  swyddog  i'w  hanrhegu  yn  fuan  â 
chwaneg  o'r  cyfr^rw  bregethau,  gan  fod 
y  casgliad  ar  ol  ei  bregeth  ef  wedi  bod 
yn  anarferol  fawr.  '  Dear  tne^^  medd- 
ai  y  gweinidog  gyda  balchder  goddef- 
adwy,  '  iaint  ydyw  eich  casgliad  arfer- 
ol  ?'  '  Y  Sul  diwed^af,'  ebe  y  swydd- 
og,  yr  oedd  yn  ddwy  geiniog  a  dimai/ 
'  Faint  ynte  ydyw  o  heddyw  ?'  ebai  y 
gweinidog,  gan  ddysgwyl  clywed  swm 
lled  fawr  yn  cael  ei  enwi.  *  Ẃyth  gein- 
iog  a  dimai,*  oedd  yr  ateb.  *  Gwae  fi,' 
gnddfanai  y  gweinidog  ynddo  ei  hun, 
*  oblegid  myfi  a  roddais  chwe'-cheiniog 
fy  hunan.' 

— Yr  oedd  ci  bychan,  yx  hwn  yr 
oedd  ei  feistres  yn  bur  hoff  o  hono,  yn 
gorwedd  ar  y  carpet  yn  y  parlwr,  pan 
ddaeth  gwr  y  ty  i  mewn,  gan  edrych 
ar  y  ci  3m  bur  sarug.  "  Yr  wyf  new- 
ydd  dalu  treth  y  ci  yna,  ac  nid  yw  yn 
werth  y  dreth,'^  ebe  y  gwr.  Ar  amrant 
cododd  y  ci  bychan  i  fyny,  gan  edrych 
yn  hynod  o  swtta,  a'i  gynffbn  rhwng  ei 
goesau,  ac  allan  ag  ef.  Ni  welwyd 
byth  mo  hono  wedi  hyny,  er  dyfal 
chwilìo  am  dano.  Beth  ddaeth  o  hono  ? 
Deallodd  yn  ddiau  eiriau  ei  feistr,  ac 
aethant  fel  saethau  i'w  galon.  Poor 
felîowi 

— Bu  crjTi  ddyddordeb  yn  mhlith 
gwyddonwyr  fiynyddau  yn  ol,  pan  gy- 
hoeddwyd  fel  fiaith,  bod  tylwyth  o'r 
teulu  dynol  wedi  eu  cael  a  chanddynt 
gynffònau.  Yr  oedd  y  Darwiniaid  wedi 
cael  gafael  yn  y  "  missing  ünk'*  o'r  di- 
wedd  !  Mae  y  naturiaethwr  Goldie  yn 
ein  hysbysu  iddo  ef  a'i  gyfeillion  ddy- 


fod  i  gyflfyrddiad  ä  llwyth  brodorol  yn 
eithafoedd  New  Guìnea,  yn  gwisgo  cyH' 
fiònau  celfyddydol,  o  wneuthuríad  mor 
gywrain  ag  i  dwyllo  sylwedydd  arwyn* 
ebol.  Y  maent  yn  hollol  noeth  oddi- 
gerth  yr  addurn  (?)  cynfíbnol,  yr  hwn 
sydd  laswellt  plygiedig  wedi  ei  sicrhan 
o  amgylch  eu  llw^mau  gyda  Uinyn  hy- 
nod  o  fain.  Felly  gellir  dweyd  am  y 
gobaith  a  roddwyd  i  Ddarwiniaeth  yn 
y  dyb  o  fod  bodau  dynol  cynfiònog — 
"  It  is  gone  to  grass  /" 


GOFYNIAD  AC  ATEB. 

• 
Oddiwrth  y  Parch.  Z.  Z.  Rees  ai  ei 
GyfaiUAÍr,/.  IV.  Edwards,  Carbon- 
dale,  Pa. 

Gofyniad. — Pa  un  ai  yóed  adnodo'r 
i4eg  ben.  o  loan,  neu  y  ^oain  adn.  o'r 
benod  gyntaf  o  i  Cor.,  sydd  yn  cyn- 
wys  tair  swydd  gyfryngol  Crist  gyf- 
lawnaf,  sef  rrophwyd,  Brenin  ac  Off'- 
eiríad? 

Ateb. — Gyda  golwg  ar  eich  gofyniad, 
drwg  genyf  na  fuaswn  wedi  ysgrifenu 
yn  gynt.  Wel,  dyma  fy  meddwl  ar  fyr 
eiríau : 

Mae  adnod  loan  ac  eiddo  Paul  yn 
brofion  o'r  un  dosbarth.  Trwy  g)m- 
wysiad  {impHcaHan)^  ac  nid  yví  ben- 
dant,  y  profant  yr  un  mater.  Os  dim, 
mae  yr  adnod  yn  loan,  er  nad  yn  gryf- 
ach,*can  belled  ag  y  mae  yn  myned 
yn  fwy  cyflawn,  yn  rhoddi  lle  i'r  tair 
swyddogaeth. 

Mae  y  gair  "  ffbrdd,"  yn  loaui  yn 
gynwysfawr  iawn,  ac  ^m  golygu  fod 
Crist  yn  bob  peth  ag  y  mae  angen  ar 
ddyn  am  dano. 

Os  oes  eisiau  ''brenin"  yn  yr  Efeng* 
yl,  y  mae  yr  hwn  sydd  yn  "  ffordd"  yn 
firenin ;  ac  os  oes  eisiau  archoffeiríad 
yn  yr  iachawdwríaeth,  y  mae  yr  hwn 
sydd  yn  "ffordd,"  yn  archoffeiriad. 

Hefyd,  fel  y  "  gwirionedd,"  y  mae 
yn  sylwedd  y  gynelw  (ideai)  luddewig. 
/dea  o  freniniaeth  oedd  yn  Dafydd. 
Oríst  yw  y  sylwedd — y  "  gwiríonodd." 
Idea  yr  arch-offeiríadaeth  oedd  yn 
Aaron.  Crist  yw  y  "gwiríonedd" — y 
sylwedd.     Idea  o  fywyd  ^m  unig  oedd 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Amfywinethau. 


213 


yn  y  waredigaeth  ganl^mol  i  dderbyn- 
ìad  y  gwa^  ar  y  dnigareddfa — yn 
Nghrist  mae  y  gwir  fywyd.  Fel  hyn, 
heb  un  draíTerth,  y  gellid  profi  holl 
swyddau  cyfryngol  Críst  oddiwrth  loan 
14  :  6. 

Gwelìr  dwy  o  swyddau  Crist  yn  ddi- 
gon  amlwg  oddìwrth  i  Cor.  i  :  30,  sef 
y  "prophwydo,"  a'r  oíTeiriadu,"  yn 
"  ddoethineb/'  "  cyfiawnder,"  ond 
nid  yw  y  "  breniniaethu' '  mor  amlwg, 
os  na  olyga  y  "  sancteiddrwydd  "  y 
meddwl  hwn.  Yn  fy  marn  i  y  mae  yn 
golygu  hyn.  Yr  wyf  yn  credu  mai 
Sbrdd  Duw  i  sancteiddio  yw  drwy 
wneyd  ei  Fab  yn  "  ddoethineb,"  fel 
prophwyd  gwybodus  i  ddysgu  a  hy- 
fforddi,  jcí  gydweddol  â  galluoedd  a 
theithi  y  ddynoliaeth  yn  Ëden,  a  thrwy 
roddi  i'w  Fab  ddigon  o  awdurdod  i 
gysylltu  â'i  osodiadau  ganlyniadau 
pwysig,  yr  hyn  a'i  dengys  yn  frenîn  jm 
ngwir  yst^rr  y  gair.  I  mi,  gan  hyný, 
mae  y  tair  swyddogaeth  yn  amlwg  yn 
yr  adnod  dan  sylw.  Ond  yn  ol  yr  ol- 
ygddysg  Galfinaidd,  mae  '^  sancteidd- 
rwydd"  yn  golygu  rhywbeth  yn  wa- 
hanol.  Yn  ol  eu  tyb  hwy  golyga 
sancteiddrwydd  ryw  gymwysiad  o  ras 
Duw  ar  gyflwr  dyn,  nad  wyf  fi  yn  ei 
ddeall ;  ac  nid  wyf  yn  cofio  i  mi  ddar- 
Uen  gwaith  neb  sydd  yn  ei  ddeall,  heb 
eithrío  Davies,  Tredegar,  FuUer  y 
Cymru. 

Anhyall  yw  iddynt,  gyda  y  meddyl- 
ddrych  Calfinaidd  am  saucteiddrwydd, 
weled  drwy  y  gair  dan  sylw  "  frenin- 
iaeth"  Crist.  Yn  ol  y  meddylddrych 
sydd  genyf  fi  am  sancteiddrwydd,  a 
chredwyf  y  meddyliwch  chwithau  yx 
un  modd,  mae  breniniaeth  yn  ^rmddad- 
lenu  yn  llachar  yn  yr  oruchwyliaeth 
sancteiddìol. 

Nis  gwn  yn  awr  beth  mwy  i'w  ddy- 
weyd  ar  y  mater  hwn,  mewn  can  lleied 
o  le,  ond  os  bydd  rhywbeth  yn  d)rwyll, 
gofynwch  eto,  a'r  hyn  a  all  hwn  efe  a'i 
gwna,  yn  yr  ystyr  hyn,  fel  yn  mhob  ys- 
tyr  arall. 

Yr.eiddoch  gyda  pharodrwydd, 
L.  L.  Rees. 


CYFREITHL^U  MOSES. 


Mae  y  Talmud  luddewig  yn  cjŵif  y 
cyfreithiau  a  roddwyd  i'r  luddewon 
trwy  Moses,  yn  613  mewn  rhif ;  hyny 
3rw,  y  rhai  pendant  {positivé)  yn  248, 
a'r  rhai  g  meddol  yn  365.  "  Y  mae 
cadwcynifer  o  ddcMldfau,"  meddai  ^rr 
luddewon,  *'  yn  ddigon  o  waith  i  ang- 
eL"  Oblegid  hyn  dadleuant  gryn  law- 
er,  pa  un  yw  y  gorchymyn  mawr,  gan 
dybied  y  buasai  cadw  hwnw  yn  ddigon 
o  reswm  dros  adael  y  lleill  yn  ddisylw. 


YR  EISTEDDFOD. 


Uwch  molawd  iach  y  miloedd, 
Beirdd  dyddan,  y  gân  ar  g'oedd  j 
I  doi  yr  Eisteddfod  wyl, 

•    Daw  doniau  diwyd,  anwyl ; 
Hil  Gomer  oU,  digoll  dygant 
Eu  nerth  i'w  edmygu  wnant ; 
Gwyl  hen  lle  mae  goleuni, 
I  fraint  pob  defod  o  frí ; 
A  gw)rr  o  ddysg,  wladgar  ddawn, 
Rhai  o  yni  yn  uniawn, 
Yn  cwrdd  i  wau  cerdd  awen, 
Liw  dydd  i'r  sefydliad  hen. 
Pa  ryfedd  fod  campwyr  hyfol, 
Riniau  dysff  ar  fryn  a  dôl  ? 
A  Gwalia  deg,  fel  goleu  dydd, 
O  ogonìant  ar  gynydd  ! 
A*i  chôrau  gwych  ar  y  gân, 
Uwch  eraill,  fel  clych  arian  ; 
Beirdd  doeth  o  bob  urdd  a  dawn, 
Gwyr  enwog,  gwladgar  uniawn ; 
Athronwyr,  rhai  feithrinant, 
Yn  goeth  y  gwyddonau  gant ; 
Rhai  gadwant  Gymraeg  odiaeth, 
A'i  dawn  hi  rhag  m)m'd  yn  waeth  ; 
Mae  clod  'r  Eisteddfod  i'm  clyw, 
O'r  eidd)mt  'n  eglur  heddyw. 

Kingston,  Pa,  J.  R.  Price. 


— Cyfaill  ffol  yn  f)mych  a  wna  fwy  o 
niwed  na  gelyn. 


LLYTHYR  CHWAER. 

Mae  Mr.  Moody,  jm  hanes  ei  deith- 
ìau  a'i  lafur  cariad,  yn  cofhodi  yr  hyn 
a  ganlyn  :  "  Yr  wyf  yn  cofio  pan  oedd- 
wn  yn  Nashville,  tua  diwedd  rhyfel 
America,   ein  bod   )m  cadw  cyfarfod 


Digitized 


byGoogle 


«4 


Amrywiaethau. 


[Hydref, 


gweddi  i'r  milwyr,  ac  yn  niwedd  y 
cyfarfod  daeth  swyddog  ieuanc  301 
mlaen,  a  dangosodd  i  mi  lyth^a*  a  gaws- 
ai  ef  oddiwrth  ei  chwaer,  yn  yr  hwn  y 
dangosai  bryder  mawr  am  ei  enaid,  gan 
íynegu  iddo  y  byddai  hi  bob  nos,  pan 
fyddai  yr  haul  yn  machludo,  301  myn- 
ed  ar  ei  gliniau  ì  weddio  drosto  ef. 
*  Mr.  Moody,*  meddai  efe,  *  yr  ydwjrf 
wedi  gwynebu  angeu  mewn  Uawer  o 
fif)rrdd,  ac  wedi  myned  o  flaen  genau  y 
cyflegr,  ond  nis  gallaf  sefyll  y  medd- 
wl  o  weddi  fy  chwaer  j  y  mae  wedi 
dryllio  fy  nghalon.'  Plygasom  ein 
gliniau  yn  nghyd  yn  y  fan,  ac  efe  a  ym- 
ollyngodd  i  weddio,  gan  ddywedyd, 
'O  Dduw,  gwrando  weddi  fy  chwaer 
ar  fy  rhan  y  nos  hon,  ac  achub  fy  en- 
aid.'  Cafodd  afael  ar  lesu  y  noswaith 
hono  (meddai  Mr.  Moody),  ac  yr  wyf 
yn  credu  mai  gweddi  ei  chwaer,  chwe' 
chan'  miUdir  oddiyno  a  fu  y  moddion 
i  gael  y  fraint." 


CYFAHWYDDIADAU  I  FEIRDD. 

Ni  bu  neb  yn  barotach  yn  ei  oes  i 
ddysgu  beirdd  ieuainc  na  Chaledfryn. 
Gofynodd  bardd  ieuanc  iddo  un  tro  am 
gyfarwyddiadau  i  gyfansoddi  barddon- 
iaeth ;  a  chyda  sirioldeb  a  pharod- 
rwydd  mawr  y  rhoddodd  iddo  y  cyfar- 
wyddiadau  hyn : 

1.  Edrychwch  ar  eich  testyn  o  bob 
cyfeiriad. 

2.  Mynwch  wybod  beth  yw  prif  nod 
eìch  testyn,  a  chofìwch  ofalu  am  fod 
pob  llinell  yn  eich  cyfansoddiad  yn 
cyd-weithio  i  osod  y  nod  hwnw  allan 
yn  deg. 

3.  Byddwch  ofalus  i  dynu  eich  cyn- 
Uun  yn  naturiol  a  chymwys  i'ch  test^m. 

4.  Cofiwch  am  i'ch  iaith  fod  yn  seml 
ac  eglur,  ond  eto  yn  urddasol. 

5.  Bydded  i'ch  holl  fesurau  fod  yn 
gywir,  ílithrig,  a  chyfaddas  i'r  testyn. 
Na  roddwch  fesur  trwm  i  ddesgrifìo 
llygady  dydd^  ac  un  ysgafn  i  ddesgrifìo 
y  dderwen;  ond  rhoddwch  yr  ysgafh 
i'r  blodeuyn,  a'r  trwm  i*r  dderwen. 

6.  Tywalltwch  eich  hoU  enaid  i'ch 
gwaith,  fel  y  byddo  eich  hoU  gyfan- 
soddiad  yn  fyw  trwyddo. 


7.  Ysgrífenwch  eich  gwaith  drosodd 
a  throsodd  drachefh,  a  phurwch  ef  yn 
burach  burach  bob  tro  yr  ysgrifenwch 
ef.  Profwch  yr  iaith,  y  mesur,  y  ffig- 
yrau,  y  syniadau,  y  pêrseiniaeth,  a'r 
cydweithiad  allan;  !e,  gloêwch  eich 
holl  gyfansoddìadau  i'r  fath  raddau  ag 
na  chsLfTo  eich  beirniad  le  i  estyn  bjrs 
at  fìychau. — Hwfa  Mon. 

f  Diau  y  bydd  yn  dda  gan  bob  un 
sydd  a  defnyddiau  bardd  ynddo,  dder- 
b)m  y  cyfarwyddiadau  uchod.  Esgeul- 
uso  talu  sylw  i'r  cyfryw  reolau  yw  y 
prif  achos  fod  cymaint  o  sothach  di- 
addum,  difywyd,  a  diwerth,  dan  yr 
enw  barddoniaeth,  yn  cael  ei  anfon  i'n 
cyhoeddiadau.  Dylai  pob  un  sydd  yn 
ei  weled  yn  ormod  o  drafferth  i  gyd- 
ymflurfìo  â'r  rheolau  uchod,  droi  ei 
sylw  at  ryw  beth  arall  na  phrydyddu. 
Tra  nad  oes  nemawr  ddim  a  ddyry  fwy 
o  fwyniant  i'r  meddwl  coethedig  na 
gwir  farddoniaeth,  eto  nid  oes  dim  y 
tröir  oddiwrtho  gyda  mwy  o  ddiflasdod 
na  /r^r^^A-farddoniaeth.  Mae  y  dy- 
wediad  "  fod  yr  hyn  sydd  yn  werth  ei 
wneyd  o  gwbl,  yn  werth  ei  wneyd  yn 
dda,"  yn  gywir  mewn  modd  traarben- 
ig  pan  y  cyfeirir  ef  at  gyfansoddi  bardd- 
oniaeth.] 


JOSEPHUS. 


Yn  nechreuad  y  rhyfel  luddewig  yn 
erbyn  y  Rhufeiniaid,  yr  oedd  y  gwr 
dysgedig  ac  enwog  hwn  yn  gadben  ar 
nifer  o  filwyr  yn  Galilea.  Pan  y  darfu 
Yespasian,  cadfridog  y  fyddin  yn  am- 
ser  Nero  orchfygu  y  wíad  hono,  yr  oedd 
Josephus  yn  Josapata.  Ymguddiodd  ef 
a  deugain  eraill  o  luddewon  mewn  og- 
of,  Ue  y  penderfynasant  i  ladd  eu  gil- 
ydd  yn  hytrach  na  rhoddi  eu  hunain 
i  fyny  i  ddwylaw  y  Rhufeiniaid.  Wedi 
bwrw  coelbren  pwy  oedd  i  farw  gyntaf, 
gadawyd  Josephus  hyd  y  ddau  olaf 
oedd  wedi  eu  gadael  yn  fwy.  Yn  hyt- 
rach  na  halogi  eu  dwylaw  yn  ngwaed 
eu  gilydd,  cytunasant  i  roddi  eu  hun- 
ain  i'r  Rhufeiniaid.  Ar  hyn  cyflw)m- 
odd  Josephus  ei  hunan  i  Nichanor,  yr 
hwn  a'i   harweiniodd  ef  at  Yespasian, 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Barddamaeth. 


«IS 


Yn  y  modd  rhyfeddol  yma  fe  arbedwyd 
bywyd  y  gwr  enwog  hwn,  fel  y  gallai 
ysgnfenu  hanesyddiaeth  tra  adeiladol, 
yr  hwn  sydd  3rn  taflu  llawer  o  oleuni  ar 
y  Gyfh>l  Sanctaidd.  Y  mae  ei  hanes 
am  ryfeloedd  yr  luddewon  a  dinystr  Je- 
rusalem,  yn  esbonìad  o'r  fath  oreu  ar 
ragfynegiadau  ein  Hiachawdwr  ar  y 
materion  hyn. 


TYSTIOLAETH  BRAHMIN. 

Ar  agoriad  ystafell  ddarllen  yn  un  o 
ddinasoedd  India,  gofynodd  Brahmin 
am  genad  i  siarad.  Wedi  cael  cania- 
tad,  efe  a  aeth  yn  mlaen  i  ganmol  y 
cenadon,  gan  ddatgan  y  bendithion  a'r 
daioni  a  ddygasant  hwy  i  India.  Efe 
a  ofynodd,  **  Beth  sydd  yn  peri  idd- 
ynt  wneyd  hyn  oll  i  ni  ?  Y  Beibl  yw 
yr  achûs,  Yr  wyf  wedi  edrych  cryn 
lawer  iddo,  y  naill  amser  a'r  llall,  yn  y 
gwahanol  ieithoedd  yr  wyf  yn  dygwydd 
gallu  eu  deall.  Y  mae  bron  yr  un  peth 
yn  yr  hoU  ieithoedd.  Y  Beibl ! — nid 
oes  dim  i'w  gydmaru  ag  ef  yn  ein  holl 
iyfrau  sanctaidd,  am  ddaioni  a  phur- 
deb,  a  sancteiddrwydd,  a  chariad,  ac 
am  gymhellion  i  weithrediad  rhinwedd- 
ol.  Yn  mha  le  y  cafodd  y  Saeson  eu 
hoU  ddealltwriaeth,  eu  hyni,  a'u  har- 
dderchawgrwydd  mewn  llywodraethu  ? 
£u  Beibl  sydd  wedi  rhoddi  y  pethau 
hyn  idd)mt ;  ac  yn  awr  y  maent  yn  eu 
dwyn  i  ni,  ac  yn  dywedyd  wrthym,  . 
"  Dyma  y  peth  a'n  cyfododd  ni,  cym- 
crwch  ef,  a  chyfodwch  eich  hunain.'' 
Y  ÊLth  dystiolaeth  ardderchog  gan  un 
o*r  llwyth  penaf  a  dysgedicaf  o  offeir- 
iaid  paganaidd  !  Y  mae  rhai  o'r  gwyr 
hyn  yn  troi  allan  yn  bregethwyr  gallu- 
og  a  ffyddlawn  o  efengyl  Crist. 


CYNYDD  MASNACHOL. 


Adeiladwyd  yn  y  Talaethau  Unedig 
y  flwyddyn  ddîweddaf  45,000  o  ger- 
bydau  rheilffyrdd  o  wahanol  fathau; 
ond  yn  ol  y  nifer  a  adeiladwyd  yn  ys- 
tod  y  chwe'  mis  diweddaf,  bydd  y  nif- 
er  a  adeiladir  elenî  rhwng' 50,000  a 
60,000.  Awgryma  h)m  gjoiydd  cyff- 
redinol  masnach. 


Barddoniaeth. 


WILLIE  ESAU, 

Yr  hwn  a  fu  farw  Gorph.  27,   1880,  yn  i6  mL 
7  mis  ac  8  niwmod  oed.    Mab  ydoedd  i  Mr. 
William  Esau  a*i  Bríod,  o  King8ton,  Pá. 
(gynt  o  Danville,  Pa.)  ' 

Mae  angau  yn  y  byd, 
Fel  gelyn  mewn  awdurdod ; 

Y  baban  yn  eî  gryd, 
A*r  llanc,  a  deimla'i  ddymod ; 

Ac  wylo  mwy  am  WiUie  mftd, 

Yn  dríst  eu  gwedd,  mae  mam  a  thad. 

Yn  gynar  iawn  i'w  fedd 

Acth  ef,  y  cyfaill  siriol ; 
A'i  enaid  aeth  mewn  hedd 

I  blith  cyfeiIUon  nefol ; 
Mae  heddyw'n  iach  a  llawn  o  hoen, 
Yn  ddeiliad  gwlad  Ile  nad  oes  poen. 

Mor  unig  yw  y  ty, 
Fel  pabell  heb  drigianydd, 

A*i  hoff  g^rfoedion  hy' 
Mewn  siomiant,  heb  lawenydd; 

Mae'n  chwithig  iawn  heb  Willie  bach, 

O  ddifyr  ddawn  a  chalon  iach. 

Mae'n  bywyd  yn  y  byd 

Fel  cysgod  yn  diflanu, 
A  blinder  ddaw  o  hyd, 

Fel  baich,  nes  bron  a*n  Uethn  ; 
O  !  codwn  ein  golygon  íry, 
A'n  blinder  oU  yn  fuan  %. 
jangttom,  Pa.  J.  R.  Pmcr. 

"  Byr  yw  go6d  lUd  y  Uawr, 
Megys  awr,  ymgysurwn."— CywíÄẁAíu 


HIRAETHGAN. 


Meddyliaf  fi  am  Gymru  lon, 

Ei  dynion  a*i  mynyddoedd, 
Ac  ni  anghofiaf  nos  na  dydd 

£i  threfydd  na'i  dyfiÌTnoedd ; 
Meddyliaf  hefyd  am  y  fan 

Yn  ymyl  glan  yr  afon, 
Lle  mae  hi»n  byw,  anwylaf  ferch, 

A  ddygodd  serch  fy  nghalon. 

Er  na  chaf  weled  mwy  fy  ngwlad, 

Na  mam  nathad  na  ehyfaUl, 
Gan  mai  fy  nhynged  i  a  fydd 

I  rodian  gwledydd  eraiil; 
Meddyliaf  eto  am  y  fan, 

Yn  ymyl  glan  yr  afon, 
Lle  mae  hi'n  byw,  anwylaf  ferch, 

A  ddygodd  serch  fy  nghalon. 


Digitized 


byGoogle 


2X6 


Y  Maes  CenadoL 


[Hydref, 


Ni  byddaf  ddedwydd  yn  fy  myW) 

Mae'm  bron  yn  wy  w  gan  biraetbf 
Wrth  feddwl  beunydd  am  fy  ngwlad, 

Hen  wlad  fy  ngenedigaeth ; 
Ac  wrth  im'  feddwl  am  y  £uiy 

Yn  ymyl  glan  yr  afon, 
Lle  mae  hi*n  byw,  anwylaf  ferch, 

A  ddygodd  serch  fy  nghalon. 

Ond  06  daw  byth  newidiad  rhod, 

A  diwmod  im*  gael  rhydd-did, 
Os  pell  y  ffordd  a  drwg  yr  hin, 

Mi  rodiaf  fin  Llyu  Tegid ; 
A  mi  a  chwiliaf  am  y  fan 

Yn  ymyl  glan  yr  afon, 
Lle  mae  hi'n  byw,  anwylaf  ferch, 

A  ddygodd  serch  fy  nghaion. 

TftGID. 

DYMUNIAD  Y  CRISTION. 


Byd  trafferthns,  pechadnrus, 
Ydyw'r  byd  Ue'r  wyf  yn  byw  ; 

'Rwy'n  hiraethu  am  gael  gweled 
Nef  y  nefoedd  gy&'m  Duw. 

Mawr  yw'r  bjrd  wy'n  rhodio  ynddo, 

Gofid  blin  sydd  amaf  fi 
Am  gael  gwel'd  fy  anwyl  lesu, 

'R  hwa  ftt  farw  ar  Galfari. 

Byd  trafferthtts,  pechadams, 
Byd  o  oTthrymderatt  yw-; 

O,  fy  enaid,  cymer  gysur, 
Af  mewn  gronyn  at  fy  Nuw, 
Church  HUl^  O.  Wn.  Griffiths. 


LUNELLAU 

AR  OLYGFA  NOSAWL  Y  FFURFAFEN.    * 

Pán  fyddo  pyrth  yr  hwyr  yn  ymgauedig, 
Ac  aden  ddu  y  nos  yn  ymdaenedig 
Dros  swynion  ac  anwyldeb  y  ddaearen, 
Cawn  fyfyr  dra-mawr  fry  yn  y  Ffurfafen  I 
Dychymyg,  mewn  mjrfyríon  per-lewygol 
Wibdeithia'r  hyd  ei  Uwybrau  annberfynol  1 
O,  olygfeydd  mawreddog  ac  uchelwych 
Sydd  o'u  hysblander  yn  addurao'r  entrych  ; 
Pob  planed  welir  yn  dadblygu  mawredd, 
Mewn  ardderchogrwydd  ac  amrywiaeth  rhyf- 
Symndant  oll  mewn  urddas  a  chysondeb,  [edd; 
Gan  rymns  allu'r  Dwyfol  bresenoldeb : 
Maent  oll  am  y  siríolaf,  fry,  yn  gwenu, 
A'u  hysgogiadau  prydferth  yn  ein  denu. 
Mae*r  lleuad  dlos  ar  ei  haríanaidd  orsedd, 
Yn  mhlith  y  ser  fel  rhyw  athrawes  glaerwedd ; 
O'i  hamgylch,  fel  dysgyblion  goleuedig, 
Edrychant  hwjrthau'n  ufudd  a  charedíg, 
Mewn  graddau  ar  ei  gilydd  yn  rhagorí, 
Heb  un  wrth  arall  yno*n  eiddigeddu ; 
Y  cymyl  du,  fel  teithwyr  gorthrymedig, 


Wnant  ambell  nn  am  dymor  yn  guddiedig, 
Ond  pan  ddaw  gwyntoedd  cryíìon  ar  en  gwaran 
Y  cymyl  ansefydlog  ânt  yn  ddaraau ; 
Tra'r  ser  drachefn  a  wenant  yn  Uawn  yniy 
Mewn  dysglaer  sefydlogrwydd  er  ein  lloni. 
Fel  hyn  cymylir  Ilawer  talent  ddysglaer 
Gan  amgylchiadau  duon  ar  y  ddaear ; 
Ac  fel  cymylau  hwythau  awasgerír» 
Tra'r  gwir  dalentau  loewach  a  ddatgttddir. 
Ffiirfiftfen  wych,  rhy  fawr  yw  yn  'r  uchelion 
I  wael  ddydi^rmyg  wel'd  ei  holl  ddirgelion  *, 
Ni  chrwydra'n  mhell  o  fewn  ei  heangderau, 
I  syllu  ar  beiríanwaith  y  wybrenau, 
Cyn  teimla'i  hun  ar  lawr  yn  orchfygedîg 
Cian  daeniad  lleni  dwfn  ac  annhreiddiedig 
O  fawr  ddirgelion  ddaw  yn  ddiríf  haenan, 
I'n  Ilethtt'n  llwyr  c^m  deall  en  hansoddaa. 
Cooìburg,  G.  H.  (Afalwt.) 


BEDD-ARGRAFF 

l'R  DIWBDDAR    MR.    WM.    JONES,    GLAMDWY- 
PACH,  GORSAF-FEISTR  LLAN6BFNI. 


\^BuddugoL'\ 

Yma  i  orwedd  yn  "  Ninas  Meirwon," 
Rboed  William  laríaidd,  gwylaidd  o  galon  ; 
I  hedd  o'i  ofid  gadawodd  Eifion, 
Heb  air  o  anair  i'w  Iwybrau  anion ; 
Maeheddyw'n  gwisgo'r  goron— mewn  gwyn> 
A'r  oes  a  gyfyd  groesawa'i  gofion.  [fyd, 

Llwydiarth  Mon. 


ENGLYN. 


Medd'dod  sydd  bechod  nid  bychan — mewn 
Mae'n  gwarío'r  hoU  arian ;  [gwir 

lê,  gwaeth  na  hyn,  e  dŷn  dân 
I  enaid  y  dyn  ei  hunan. 

JosEPH  Dayies,  Rhytimey, 
Oddiwrth  Lemuel  PHiLLlPS,yVy<wwí/A 


T  MAES  CENADOL 

GAN  Y  PARCH.  W.   F.  DAYIES,  NANTICORE,  PA. 
ASSAM. 

Ychydig,  mi  wn,  mae  y  rhan  fwyaf 
o  ddarllenwyr  ý  Wawr  yn  wybod  am 
y  wlad  hon  a'i  thrigolion  arorywiol. 
Gan  ei  bod  yn  faes  cenadol  o  gryÄ 
bwys,  dichon  y  byddai  gair  yn  fyr  o'i 
hanes  yn  dderbyniol.  Nid  yw  yn  wlad 
fawr,  eto   mae  o  bosibl   fwy  o  wahanol 


Digitized 


byGoogle 


e98o.] 


Y  Maes  CenadoL 


217 


iwythau  ynddî  nag  un  wlad  arall  o'r  un 
maintìoli  ar  wyneb  y  ddaear,  Gor- 
wedda  i'r  gogledd-orllewin  o  Burmah 
ac  ymestyna  yn  yr  un  cyfeiriad  o  Bur- 
mah  i  odrau  mynyddoedd  yr  Hima- 
laya.  Rhenir  ywlad  hon  yn  wleid- 
yddol  i  un-ar-ddeg  o  ran-barthau,  ond 
yn  ddaearyddol  mae  yn  rhanu  ei  hun 
yB  naturiol  i  dair  rhan.  Achosir  y 
rhaniad  dìweddaf  hwn  gan  res  o  fyn- 
yddoedd  sydd  yn  rhedeg  yn  groes  i'r 
wlad,  o'r  dwyrain  i'r  gorllewin,  gan 
adael  o  bob  tu  iddynt  wastadeddau 
mawrion.  Mae  y  gwastadeddau  sydd 
iV  deheu  i'r  mynyddoedd  hyn  yn  cyn- 
wys  Sylhet»  yn  nghydag  un  rhan  o  dair 
o'r  rhanbarth  a  elwir  yn  Cachar,  a 
chynwysa  tua  7,000  o  fìlldiroedd  ys- 
gwar.  Gwastadedd  y  Brahmaputra,  yr 
hwn  sydd  i'r  gogledd  o'r  m^oiyddoedd, 
a  gynwysa  chwech  o  ranbarthau,  sef  y 
Coalpara,  Kamrup,  Darrang,  Now- 
gong,  Sibsagor,  a'r  Lakimpur.  Mae  y 
gwastadedd  hwn  yn  llawer  eangach  na 
yr  un  deheuol.  Mae  ynddo  o  leiaf 
«0^943  o  filldiroedd  ysgwar.  A  chym- 
eryd  yr  hoU  wlad  i  mewn,  cawn  ei  bod 
yn  cynwys  dros  45,000  o  fiUdiroedd 
ysgwar,  neu  diriogaeth  yn  agos  yr  un 
feint  a  Thalaeth  Pennsylvania.  Wrth 
y  ffigyrau  ydym  wedi  nodi,  gwelwn  fod 
ei  gwastadeddau  yn  fwy  o  gryn  dipyn 
nag  eiddo  Massachusetts,  Yermont,  a 
New  Hampshire,  gyda'u  gilydd.  Wrth 
gydmaru  Assam  â  rhai  rhanau  o  India 
a  China,  ystyrir  ei  phoblogaeth  yn  den- 
eu,  ond  gan  fod  ei  phoblogaeth  yn 
4,000,000,  gwelwn  fod  ^mddi  fwy,  o 
3009O00  nag  sydd  yn  yr  oll  o  Loegr 
Newydd.  Rhenir  ei  phobl  i  Hindw- 
aid,  Mahometaniaid  a  brodorion.  Mae 
tua  dwy  filiwn  a  haner  yn  perthyn  i'r 
ddau  ddosbarth  blaenaf,  ac  y  maent  yn 
llawer  lluosocach  yn  y  rhan  ddeheuol 
nag  un  man  arall.  Bernir  'fod  tua 
9Q'1  ŷer  cent,  oSylhet  yn  Hindwaid  a 
Mahometaniaid.  Mae  y  íTaith  eu  bod 
hwy  mor  Uuosog  yno,  a'r  rhan  hono 
gymaint  yn  Uai  na'r  gwastadedd  sydd 
yn  ogleddol  i'r  mynyddoedd,  yn 
gwneyd  y  Ue  gymaint  araU  yn  fwy 
poblogaidd  na  Massachusetts,  yr  hon 
yw  y  Dalaeth  fwyaf  poblogaidd  yn 
America  yn  ol  ei  maint. 


Rhenir  trigoUon  Assam  i  nifer  mawr 
o  fân  Iwythau,  y  rhai  sydd  )m  amrywio 
yn  eu  Uuosawgrwydd  o  ychydig  gan- 
oedd  i  lawer  o  filoedd.  Maent  braidd 
oU  yn  byw  yn  hoUol  annibynoly  ac  ar 
wahan  y  naiU  oddiwrth  y  Ua^.  Cas 
beth  gan  y  rhan  fwyaf  o  honynt  yw 
meddwl  am  gymysgu.  Mae  gan  bob 
un  o  honynt  ei  diriogaeth  ei  hun,  ei 
arferion  ei  hun,  ffurf  o  grefydd,  yn 
nghyda  thafodiaith  neiUduol  iddo  ei 
hun.  Mae  yn  eu  pUth  hefyd  amryw- 
iaeth  mawr  mewn  amgylchiadau.  Ceir 
rhai  o  honynt  yn  nyfnder  tlodi  ac  ang- 
en,  a'u  sefyUfaoedd  heb  fod  lawer,  os 
dim,  yn  weU  nag  eìddo  Indiaid  Amer- 
ica,  tra  mae  Uwythau  eraiU  yn  y  wlad 
yn  meddu  ar  weU  tiroedd,  mwy  o  wy- 
bodaeth,  ac  mewn  canlyniad  yn  meddu 
mwy  o  gysur.  Yr  ydys  wedi  dyfod  ar 
draws  rhai  Uwythau  yno  mor  isel  ac 
anwaraidd,  fel  nid  yn  unig  y  gweUd  y 
plant  heb  ddiUad  am  danynt,  ond  y 
mamau  hefyd.  Yn  mhUth  eraiU,  can- 
fyddid  y  merched  a'r  gwragedd  wedi 
eu  diUadu  yn  weddol  daclus,  ond  y 
gwyr  mor  amddifaid  o  wisgoedd  a 
phan  y  ganwyd  hwy.  Gan  eu  bod  mor 
selog  dros  fod  ar  wahan  oddiwrth  bawb 
eraiU,  tebyg  mai  fel  hyn  maent  wedi 
byw,  a  'does  neb  a  wyr  pa  cyhyd ;  a 
mwy  na  thebyg  mai  dyma  fydd  eu  cyf- 
Iwr  hyd  nes  daw  y  gwirionedd  Dwyfol 
yn  ei  ddylanwad  grasol  i'w  harwain  i 
diroedd  gweU.  Yr  iaith  fẁyaf  boblog- 
aidd  yn  Assam  yw  yr  Assamaeg.  Nid 
Qes  braidd  un  o  luosog  Iwythau  y  wlad 
nad  yw  yn  deaU  peth  o'r  Assamaeg; 
ond  mae  ein  cenadon  fwy  nag  unwaith 
wedi  gorfod  d^^sgu  tafodiaeth  y  Uw)rth- 
au  y  byddont  yn  dod  i  gyffyrddiad  ä 
hwy  er  gaUu  gwneyd  mwy  o  ddaionì, 
ac  egluro  ffordd  Duw  yn  fanylach  idd- 
ynt. 

Yn  nyffryn  mawr  y  Brahmaputra, 
nid  oes  ond  un  cenadwr  yn  Uafurio, 
heblaw  eiddo  yr  American  BapHst 
Missionary  Union,  Mae  y  cenaidon 
Americanaidd  wedi  Uwyddo  yn  dda  er 
pan  yn  y  Ue,  ac  mae  arwyddion  calon- 
ogol  iawn  am  y  dyfodol.  Mae  gan  ein 
brodyr  o  Loegr  amrai  genadon  Uafunis 
a  dylanwadol  yn  Assam  hefyd,  y  rhai 
sydd  wedi  dal  yn  wrol  ar  y  maes  hwn, 


Digitized 


byGoogle 


si8 


Y  Maes  CenadoL 


[Hydref, 


cr  gweled  llawer  o  galedi.  Daw  yn  wîr 
Cymru  hefyd  i  sylw  mewn  cysylltiad 
ä'r  gwaith  cenadol  yn  Assam,  ond  nid 
nynì,  y  Bedyddwyr,  eithr  enwad  parch- 
ns  y  Methoîdistiaid  Calíìnaidd.  Yn  y 
flwyddyn  1840  sefydlodd  y  Corph  yn 
Nghymru  Gymdeithas  Genadol,  ac  yn 
yrun  fiwvddyn  danfonasant  genadwr 
allan  i  Cherrapoonjee,  ac  y  mae  saith 
neu  wyth  wedí  eu  danfon  ganddynt 
oddiar  hyny  hyd  yn  awr.  Ar  y  myn- 
yddoedd  sydd  rhwng  y  ddau  wastad- 
edd  a  nodasom  mae  ein  brodyr  Cym- 
reig  yn  Uafurio.  Mae  h^m  yn  naturiol 
i  feibion  y  bryniau.  Oddiar  y  flwydd- 
yn  1840  hyd  ^m  bresenol  maent  wedi 
cario  y  gwaith  da  yn  mlaen  yn  ddior- 
phwys,  ac  y  mae  ganddynt  heddyw 
bomp  neu  chwech  ar  y  maes,  a  llon'd 
enaid  o  sel  dros  y  gwaith.  Yn  ol  ad- 
roddiad  1878,  cawn  eu  bod  wedi  planu 
22  o  eglwysi,  yn  y  rhai  3^-  oedd  848  o 
aelodaUy  a  1,526  o  wrandawyr.  Yr 
oedd  hefyd  M74  o  blant  yn  eu  hys- 
golion  Sul.  Wrth  3^-  ystadegau  uchod 
gwelwn  fod  yr  un  nodweddion  yn  per- 
thyn  i'r  enivad  parchus  hwn,  ar  fryniau 
a  mynyddoedd  Assam,  ag  sydd  yn  am- 
Iwg  ynddynt  ar  fryniau  Cymru  a  thir- 
oedd  eang  America.  Y  Nefoedd  ofalo 
am  danynt  hwy  a  phob  cenadwr  arall 
yn  Assam,  ac  a  Iwyddo  eu  llafur  nes 
cael  pob  un  o'r  trigolíon  o  dan  iau  yr 
"  un  drwg,"  i  **  ryddid  gogoniant  plant 
Duw." 

SWEDEN. 

Yn  ol  yr  arwyddion  presenol  mae  y 
wlad  hon  yn  dyfod  yn  gyflym  o  fod  yn 
wlad  Babyddol  ac  anghrìstionogol,  yn 
wlad  lawn  o  Grist  a  Bedyddwyr.  Er 
dechreu  lonawr  diweddaf  mae  ei  hoU 
eglwysi  wedi  eu  bendithio  â  Uwyddiant 
anarferol.  Mae  yr  eglwys  yn  neheu- 
barth  Stockholm  wedi  derbyn  24  trwy 
fedydd.  Yn  SundsvaU,  Ue  yr  agorwyd 
capel  y  ^ydd  o  lonawr  diweddaf,  mae 
120  wedi  eu  bedyddio.  Ar  y  25ain  o 
EbriU  sefydlwyd  eglwys  newydd  )rn 
Great  Tuna,  ac  yr  oedd  yn  cychwyn  ei 
gyrfa  gyda  40  o  aelodau.  Yr  un  diwr- 
nod  corphorwyd  eglwys  0160  aelodau 
yn  Gordinge.  Yr  28ain  o  Fawrth  ag- 
orwyd  capel  newydd  yn  Norohoping, 


yn  yr  hwn  y  gall  600  eistedd  yn  daclus. 
Hefyd  Mai  i6eg  agorwyd  un  arall  yn 
Hemosand,  a  gaU  gynwys  300  o  bobl ; 
ac  mae  yr  eglwysi  yn  y  ddau  le  yn  my- 
ned  rhag  blaen  yn  ogoneddus.  Yn  ol 
y  cyírifon  a  roddir  gan  y  Parch.  A. 
Weberg,  bedyddiwyd  yn  Sweden  y 
flwyddyn  ddiweddaf  3,384  o  bersonau, 
a  sefydlwyd  29  o  eglwysi  newyddion. 
Mae  yn  yr  holl  wlad  yn  bresenol  î8,- 
928  o  Fedyddwyr,  yn  aelodau  mewn 
300  o  eglwysi,  a  14  o  gymanfaoedd; 
ac  mae  ỳn  eu  hysgolion  Sul  16,336  o 
blant  yn  cael  eu  dysgu  gan  1,581  a 
athrawon.  Ni  fu  gan  Dduw  yn  un  man 
well  dynion  nag  sydd  ganddo  yn  Swe- 
den.  Maent  yn  taflu  yr  oU  a  feddant 
i'w  gwaith,  a  theimlir  gan  bawb  y 
flaith,  a  nid  rhyfedd  fod  y  fath  Iwydd- 
iant  yn  dilyn.  Gweddiwn  am  idd^mt 
barhau  yn  eu  gweithgarwch,  ac  i  Dduw 
barhau  i'w  bendithio. 

RURNOOL. 

Ar  y  6ed  o  Mehefìn  diweddaf  yr 
oedd  yn  Sul  cymundeb  gan  yr  eglwys 
yn  Kumool,  ac  ar  ddiwedd  yr  oedfa 
gwnawd  casgliad,  yr  hwn  oedd  yn  naw 
o  rupees.  Y  peth  nesaf  oedd,  beth  yd- 
oedd  i  wneyd  a  hwy.  C^mygiodd  un 
o'r  brod^n*  eu  bod  yn  gwneyd  ymdrech 
i  gasglu  rhagor  atynt,  a  defnyddio  yr 
oll  i  gynal  rh^rw  frawd  da  o'u  plith  i 
bregethu  yn  y  trefydd  cymydogaethoh 
Penodwyd  ganddynt  ar  frawd  o'r  enw 
Zechariah  i  gymeryd  at  y  gwaith,  a'i 
fod  i  gael  tri  o  rupees  y  mis  am  ei  laflir. 
Tâl  bach  oedd  hyn,  ond  boddlonodd 
Zechariah  iddo.  Digon  i  gael  ymborth 
a  dim  rhagor,  oedd ;  a  thra  yr  oedd 
efe  wrth  ei  waith,  yr  oedd  yn  rhaid  i*w 
wraig  gynal  ei  hun,  ac  yr  oedd  yn  fodd- 
lon  gwneyd  hyn  trwy  gymeryd  gofal 
ysgol  gartref.  Mae  Zechariah  wrthi 
a'i  hoU  egni,  a'r  brodyr  yn  gweddia 
am  Iwyddiant  ar  ei  lafur,  a  gwneyd  eu 
goreu  i  fod  a'r  tri  rupee  yn  barod  ar 
ben  y  mis.  Yr  efengyl  yn  cael  ei  der- 
b)ai  301  ei  h)rsbryd  301  ogystal  ag  yn  7 
Uythyren  yw  peth  fel  hyn. 

SANDWICH    ISLANDS. 

Gan  y  56  o  eglwysi  CynuUeidíaol 
sydd  yn  jí  ynysoedd  hyn,  yn  cynwys- 


Digitized 


byGoogle 


i86o.] 


Hanesian  OartrefoL 


319 


7,358  o  aelodau,  c^ríranwyd  y  flwyddyn 
ddiweddaf  l3>893  62  at  waith  cenadol 
tu  allan  i'w  tiriogaethau  eu  hunain,  neu 
yn  agos  i  haner  dolar  yr  aelod.  Beth 
ddywedwn  ni,  Gymry  Americay  am 
hyn? 

FFRAINC. 

Dywed  y  Parch.  Mr.  Fisch,  o  Parîs, 
fod  y  gymdeithas  i'r  hon  y  mae  efe  yn 
perthyn,  wedi  ychwanegu  47  o  orsaf- 
oedd  pregethu  newyddion  301  ystod  y 
flwyddyn  ddiweddaf,  yn  y  rhai  y  mae 
9,000  o  wrandawyr,  yr  oll  o  ba  rai 
oeddynt  gynt  yn  Babyddion  penboeth 
a  selog.     Rhagor  ddelo  eto. 


HANESION  CARTREFOL. 


Cymanfa  Minersyille,  Pa. 

Cynaliwyd  Cymanfa  Bedyddw)rr 
Dw^rreinbarth  Pennsylvania  yn  Miners- 
ville,  Swydd  Schuylkill,  Awst  28,  29,  a 
30,  1880. 

Agorwyd  eisteddiad  cyntaf  y  g]mad- 
ledd  am  10  o'r  gloch,  dydd  Sadwm, 
drwy  ddarllen  a  gweddio  gan  y  brawd 
James  R.  Price,  Kingston. 

•Neîllduwyd  y  brawd  D.  S.  Thomas, 
Lansford,  yn  G^rmedrolwr,  yn  absenol- 
deb  B.  Hughes,  Ysw.,  Hyde  Park, 
Cymedrolwr  y  flwyddyn  ddiweddaf,  ac 
i  orphen  tymor  ei  wasanaeth. 

Wedi  galw  y  cyfarfod  i  drefn  gan  y 
Cymedrolwr,  darllenwyd  llythyr  eg- 
Iwys  Minersville  at  y  Gymanfa,  yr  hwn 
a  gynwysai  roesawiad  c^nies  i  weinid- 
ogion  a  chenadon  yr  amrywiol  eglwysî 
perth)niol. 

Penderfynwyd,  Fod  y  brodyr  John 
R.  Jenkins  a  Mark  Hodgins  i  gyd- 
weithredu  a'r  Trysorydd,  James  Ev- 
ans,  Wilkesbarre,  er  dwyn  yn  mlaen  y 
casgliadau,  a  thalu  treulion  y  Gym- 
anfa. 

Penderfynwyd,  Fod  y  brodyr  can- 
lynol  i  fod  yn  Bwyllgor  Trefniadol  y 
cyfarfodydd  cyhoeddus :  John  R.  Jen- 
kins  a  Mark  Hodgins,  Minersville,  a 
Thomas  Howells,  Hyde  Park. 


Y  CBNADON  GWYDDFODOU 

Minersville — ^John  P.  Powell  a  John 
R.  Jenkins. 

Hyde  Park — Ebenezer  Lloyd  a  Tho- 
mas  Howells. 

Kingston — James  R.  Price  a  Theo- 
philus  Jones. 

Lansford — John  Jenkins  a  Daniel 
Jones. 

Nanticoke — Samuel  Powell. 

Parsons— J.  W.  Roberts  (Callestr)  a 
Hugh  Owens. 

PottsYÌlle— Richard  Stephens  a  Da- 
vid  Davies. 

Wilkesbarre — ^James  Evans. 

St.  Clair — ^Jas.  Jones  a  D.  D.  Davies. 

Shenandoah — Edward  Capper. 

Audenríed — Thomas  D.  Watkins  a 
Gideon  E.  Davies. 

Summit  Hill — ^Joseph  Richards. 

Ashland — David  Vaughan  a  Thomas 
Thomas. 

Mahanoy  City — Thos.  P.  Richards  a 
Lewis  Richards. 

Taylorville — Daniel  Jones  a  George 
Sheldon. 

Drifton — Evan  J.  Thomas  a  Lewis 
Francis. 

Upper  Lehigh — Wm.  Powell. 

Etholwyd  yn  swyddogion  am  y 
flwyddyn — D.  Rhoslyn  Davies,  C)nn- 
edrolwr;  Theophilus  Jones,  Is-Gym- 
edrolwr  ;*  J.  P.  Harris,  Ysgrifenydd  ; 
James  Evans,  Trysorydd. 

Darllenwyd  gweithrediadau  cynad- 
ledd  y  flwyddyn  ddiweddaf. 

Penderfynwyd,  Fod  Eben'r  Lloyd, 
D.  S.  Thomas,  a  Wm.  F.  Davies  i  ed- 
rycb  dros  lythyron  yr  eglwysi,  a  dwyn 
i  mewn  eu  hadroddiad  yn  nghyfarfod 
dau  o'r  gloch. 

Penderfynwyd,  Fod  y  brodyr  Ben- 
jamin  Thomas,  Narberth,  D.  C,  ac  R. 
Edwards,  Pottsville,  yn  cael  gwahodd- 
iad  i  gyd-eistedd  gyda  ni,  a  chael 
rhyddid  i  siarad  ar  y  pynciau  a  ddygir 
ger  bron  y  gynadledd.  Galwyd  Mr. 
Thomas  yn  mlaen,  a  rhoddwyd  iddo 
ddeheulaw  cymdeithas  gan  y  Cymed- 
rolwr  yn   enw  y  Gymanfa,  gan  ddy- 

*  Gwasanaethu  yn  absenoldeb  y  Cy tiedrolwr 
y»  uHÌg  yw  swyddogaeth  yr  Is  Gymedrolwr. 


Digitized 


byGoogle 


aso 


Hanesion    CarirefoL 


[Hydref, 


muno  i'r  brawd  nawdd  y  nef  a  Uwydd- 
üoit  mawr. 

GoUyngwyd  drwy  weddi  gan  y  brawd 
£•  Ëdwards,  Wilkesbarre. 

Cynadledd  2  oW  Gloch. 

Agorwyd  trwy  ddarllen  a  gweddio. 

Penderfynwyd,  Ein  bod  yn  derb^oi 
y  Parch.  Jeremiah  Grifl5ths,  diweddar 
o'r  Brithdir,  Morganwg,  i'r  undeb  cy- 
manfaol  ar  sail  llythyr  cymeradwyol 
oddiwrth  Gymanfa  Morganwg. 

Y  Genadaeth  Artrefol  Gymreig, 

Darllenwyd  Adroddiad  y  Trysorydd, 
B.  Hughes,  a  chafwyd  fod  mewn  llaw 
I66.18. 

Penderfynwyd,  Ein  bod  yn  derb^oi 
yr  adroddiad,  a  bod  y  brawd  B.  Hughes 
i  barhau  yn  y  swydd  ò  Drysorydd  y 
Gymdeithas. 

Penderfynwyd,  Fod  y  brodyr  B. 
Hughes,  Wm.  W.  Reese  a  Wm.  Pow- 
ell  i  barhau  yn  Bwyllgor  y  Oymdeithas 
Artrefol  Gymreig. 

Darllenwyd  y  Rheolau  Diwygiedig, 
a  mabw)rsiadwyd  hwynt  un  ag  un  gyd- 
ag  unfrydedd  mawr. 

.Ychwanegwj^jp  swyddog,  sef  Is- 
Gymedrolwr,^(F^wyddogion  y  Gym- 
anfa.  w 

Gwelliant  ar  Erihygl  6. — Yn  lle  y 
gair  **cyflawn"  yn  nechreu  yr  Erthygl, 
mabwysiadwyd  y  gair  mwyajrif;  ac  yn 
niwedd  yr  Erthygl  ychwanegwyd,  tri 
gweinidûg  o^t  egltoysi  agosaf  gan  adael 
allan,  "  o  eiddo  cylch  y  Gymanfa." 

Efthygl  27. — Penderfynwyd  ychwan- 
egu  at  yr  Erthygl,  a  dwy  ran  o  dairyn 
pUidleisio  dros  wneydy  cyfnewidiad. 

Penderfynwyd,  Ein  bod  yn  cydna- 
bod  liafur,  ac  yn  gwerthfawrogi  liwydd- 
iant  y  pwyllgor  yn  niwygiad  y  rheoiau. 

Cwyn  Eglwys  WiUtesbarte. 

Penodwyd  pwyllgor  o  dri,  sef  y  brod- 
yr  Ebenezer  Lloyd,  Evan  J.  Thomas  a 
Thomas  D.  Richards,  i  chwilio  i  fewn 
i  gwynion  eglwys  Wilkesbarre  yn  erb)m 
y  brawd  John  B.  Roberts,  ac  eraill  o'r 
aelodau. 

Adroddiady  Pwyllgor, 

Ar  ol  ystyriaeth  fanwl  o  gais  eglw)rs 
Wilkesbarre   mewn    perthynas    i   ym- 


ddygiad  John  B.  Roberts  a'r  rhán  hono 
o'r  eglwys  sydd  yn  ei  gefnogi  yn  ei 
ymddygiad  afreolaidd  o  gynal  gwasan- 
aeth  crefyddol  heb  ganiatad,  ac  o  an* 
fodd  yr  eglwys — daethom  i'r  pender- 
fyniad  canlynol : 

1.  Ein  bod  yn  anghymeradwyo  ym- 
ddygiad  y  brawd  John  B.  Roberts,  a'n 
bod  yn  ei  ystyried  yn  annheilwng  o 
gefnogaeth  fel  pregethwr,  os  bydd  iddo 
barhau  yn  y  blaen  i  wasanaethu  y 
blaid. 

2.  Ein  bod  yn  anghymeradwyo  ym- 
ddygiad  y  rhan  hono  o'r  eglwys  ^m  eu 
gwaith  yn  cynal  eu  cyfarfodydd  heb 
ganiatad  yr  eglw^rs  a'r  gweinidog,  gan 
yr  ystyriwn  hyny .  501  gynyg  at  ranu  yr 
eglwys. 

3.  Ein  bod  yn  anghymeradwyo 
gwaith  unrhyw  bregethwr  yn  myned  i 
bregethu  iddynt  hwy,  nac  i  unrhyw 
blaid  arall  gyffelyb. 

Penderfynwyd,  Ein  bod  yn  mabwys- 
iadu  adroddiad  y  pwyllgor,  ac  yn  ei 
ryddhau. 

Cais  Eglwys  Danville, 

Penderfynwyd,  Fod  pedwar  o  frodyr 
yn  y  weinidogaeth  i  ymweled  â,  agwas- 
anaethu  eglwys  Danville,  bob  im  am 
Sabboth,  ac  i  gael  eu  cydnabod  mewn 
modd  arianol  gan  Drysorydd  y  Gym- 
deithas  Artrefol  Gymreig. 

Cais  Soar^  Minersville, 

Penderfynwyd.  Pod  cais  y  gynuUeid- 
fa  hon  i  gael  ei  osod  ar  y  bwrdd. 

Cais  Horeb,  Minersville, 

Penderfynwyd,  Fod  adferyd  John 
M.  Evans  i  waith  y  weinidogaeth  yn 
cael  ei  adael  i  eglwys  Minersville  i 
weithredu  yn  unol  â'r  rheolau. 

Llyfr  Emynau  at  Wasanaethyr  Enwad. 

Gwnaeth  y  pwyllgor — J.  P.  Harris, 
James  R.  Price  a  J.  R.  Jenkins — ei  ad- 
roddiad  fel  y  canlyn  : 

**  Yr  ydym,  oddiar  amryw  ystyr- 
iaethau,  yn  cymeradwyo  yr  ail  argraíT- 
iad  o  Lyfr  Hymnau*  diwygiedig  y  di- 

*  GeUir  gwerthu  yr  argraíEad  hwn  yn  Am- 
erica  am  o  50  i  60  cents  :  Argraffîad  y  pwl- 
pud,  ^$1.25. 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Hanesiûn  CartrefoL 


221 


weddar  Barch.  Joseph  Harris,  Aber- 
tawe,  at  wasanaeth  y  cyfenwad  o  Fed- 
yddwyr  Cymreig  yn  yr  Unol  Dalaeth- 
au,  cyhoeddedig  gan  WiUiam  Morgan 
£vaiìSy  Caerfyrddin,  D.  C,  yn  y  fl. 
1880. 

Penderfynwyd,  Ein  bod  yn  mabwys- 
iadu  adroddiad  y  pwyllgor. 

Llyfry  Rheolau, 

Penderíynwyd,  Fod  Llywydd  ac  Ys- 
grifenydd  y  Gymanfa  i  gyhoeddi  y  rhe- 
olau  diwygiedig  a  fabwysiadwyd  genym 
yn  Uyfryn  at  wasanaeth  yr  eglw^rsi  drwy 
y  cylch  cymanfaol,  a  bod  yr  eglwysi  i 
gydweithredu  â'r  pwyllgor  er  sicrhau 
gwerthiad  y  llyfryn. 

Casglu. 
Penderfynwyd,  Fod  eglwys  Lansford 
jVL  cael  ail   gynyg  y  flwyddyn  hon  i 
gasglu  drwy  yr  eglwysi. 

Undeb  CyfnanfaoL 

Soniwyd  am  y  prìodoldeb  i  gael  y 
o^ÒY^i  Undeb  301  yr  Unol  Dalaethau, 
er  mwyn  trefh  a  chydweithrediad. 
Dygwyd  cais  o  Missourí  ger  bron. 

Penderfynwyd,  Ein  bod  yn  gosod  y 
mudiad  ar  y  bwrdd. 

Gollygwyd  drwy  weddi  gan  y  brawd 
Theophilus  Jones. 

Dydd  Llun,  am  9  o'r  gloch,  dech- 
reuwyd  trwy  ddarllen  a  gweddio  gan  y 
brawd  Wm.  Powell,  Upper  Lehigh. 

''F  Wawr:' 

Adroddiad  y  pwyllgor,  E.  Edwards 
a  D.  S.  Thomas  : 

**  Tra  y  dymunwn  gydnabod  ein  di- 
olchgarwch  i  olygydd  y  Wawr  am  ei 
ymdrech  a*i  ffÿddlondeb,  )nr  ydym  yn 
cymell  ar  yr  eglwysi  y  ddau  beth  hyn : 

1.  Fod  iddynt  ystyried  y  cyhoedd- 
iad  yn  mysg  y  pethau  sydd  yn  hatrfodol 
i  hoyddiant  yr  enwad  yn  y  cylch  Cym- 
reig. 

2.  Fod  iddynt  roddi  i'r  Wawr  gefti- 
ogaeth  trylwyr,  trwy  ei  derbyn  yn  gal- 
onog,  a  thalu  am  dani  roor  brydlawn  ag 
y  byddo  ddichonadwy.  Ymdrecher  at 
y  ddau  beth  hyn." 

Penderfynwyd,  Ein  bod  yn  derbyn 
ac  yn  mabwysiadu  adroddiad  y  pwyll- 
gor. 


MaruhGoffa  (Obituary\ 

Adroddiad  y  Pwyllgor,  sef  Theophi- 
ius  Jones,  J.  W.  Roberts  (Callestr),  a 
W.  F.  Davies :  **  Ein  bod  yn  cyd)rm- 
deimlo  â'r  eglwys  yn  Pittston,  ac  a 
pherthynasau  y  brawd  anwyl  Isaac  Da- 
vies,  yr  hwn  yn  sydyn  a  gymerwyd 
oddiwnh  ei  waith  at  ei  wobr.  Yr  yd- 
oedd  y  brawd  yn  bregethwr  cynorth- 
wyol  parchus  a  derbyniol  er's  blynydd- 
au,  ac  yr  oedd  ei  sel  dros  y  gwirionedd 
a'i  fiyddlondeb  mawr  dros  achos  y 
Geidwad  yn  werth  eu  hefelychu.  Er 
teimlo  ein  colled,  eto  yr  ydym  gyda 
phleser  mawr  yn  dwyn  tystiolaeth  i'w 
gymeriad  c)rwir  a  Christionogol.  Dy- 
munwn  hefyd  ar  Dad  y  trugareddau 
fod  yn  Famwr  i'r  weddw  ac  yn  Dad  i'r 
amddifaid  sydd  ar  ol,  yn  nghyda  Uanw 
y  bwlch  sydd  yn  yr  eglwys.  * 

Hefyd,  y  brawd  ffyddlon  a  dirodres, 
Abraham  Richards,  o  eglwys  Nanti- 
coke.  Hefyd  y  brawd  ymdrechol  Wm. 
R.  Williams,  o  eglwys  Danville,  a'r 
brawd  Wm.  J.  Howells,  o  Mahanoy, 
am  y  rhai  y  mae  genym  bob  gobaith 
o'u  mynediad  i  mewn  i  dragywyddol 
deymas  ein  Harglwydd  a'n  Hiachawd- 
wr  lesu  Grist. 

Penderfynwyd  mabwysiadu  yx  ad- 
roddiad. 

Yr  Wythnos  Weddi. 

Penderfynwyd,  Fod  yr  wythnos  weddi 
i  ddechreu  y  Sul  cyntaf  yn  lonawr, 
1881,  ac  i  barhau  drwy  yr  wythnos. 
Anogir  yr  hoU  eglwysi  i  gydweithred- 
iad. 

Y  Genadaeth  Dramor. 

Penderfynwyd,  Ein  bod  yn  anog  yr 
eglw)^i  i  fwy  o  weithgarwch  a  haelfryd- 
edd  i  ddanfon  yr  efengyl  i'r  paganiaid. 
Ein  bod  yn  gwerthfawrogi  ysgri&u  y 
brawd  W.  F.  Davies  yn  y  Wawr,  ac  yn 
ei  anog  i  barhau,  drwy  gyhoeddi  er- 
thygl  bob  mis,  ar  gychwyniad  a  llwydd- 
iant  y  Genadaeth. 

Y  Gymdeithas  Genadol  Artre/oL 

Penderfynwyd,  Ein  bod  yn  ystyried 
y  Gymdeithas.Genadol  Artrefol  Amer- 
icanaidd  yn  teilyngu  ein  cydymdeim- 
lad  a'n  cydweithrediad  fel  eglwysi. 


Digitized 


byGoogle 


223 


Hamsion  CarirefoL 


LHydref; 


BwrddAddysg, 

Penderfynwyd,  Ein  bod  yn  anog  yx 
eglwysi  i  gyfranu  yn  ol  eu  gallu  y 
flwyddyn  hon  tuag  at  gynorthwyo  y 
brodyr  ieuainc  sydd  genym  yn  derbyn 
addysg  >n  Lewisburg  ac  yn  Crozier. 

Y  Gymanfa  GerddaroL 

Penderfynwyd,  Ein  bod  yn  cymell 
jx  eglwysi  i  fwy  o  ddîwydrwydd  gyda 
y  Gymanfa  Gerddorol ;  1  ail  ymaflyd 
yn  eu  dyledswyddau,  gan  y  credwn  fod 
daioni  wedi,ac  i  ddeilliaw,  o'r  mudiad, 
sef  diwygiad  yn  nghaniadaeth  y  cy- 
segr. 

Charter  fr  Gymanfa. 

Penderfynwyd,  Fod  y  brodyr  D.  R. 
Davìes,  J.  P.  Harris,  James  Evans,  B. 
Hughes,  a  Theophilus  Jones,  yn  Bwyll- 
gor  i  chwilio  i  fewn  i  bwnc  y  Charter 
yn  ei  holl  agweddau,  a  dwyn  ger  bron 
eu  hadroddiad  yn  y  gynadledd  nesaf. 

Tysteb  y  Parch.  Theophilus  Jones. 

Penderfynwyd,  Ein  bod  yn  rhoddi 
tysteb  i'r  hybarch  frawd  Theophilus 
Jones,  Wilkesbarre,  fel  cydnabyddiaeth 
wanaidd  o'i  wasanaeth  gwerthfawr  i'r 
enwad  am  yr  yspaid  maith  o  haner  can' 
mlynedd. 

Fod  dau  o  frodyr  yn  cael  eu  dewis, 
y  naiU  yn  Ysgrifenydd  a'r  llall  yn  Dry- 
sorydd,  i  gofnodi  ac  i  dderbyn  cyfran- 
iadau  yr  eglwysi  ac  eraiU ;  sef  y  brawd 
D.  Rhoslyn  Davies  yn  Ysgrifenydd,  a 
B.  Hughes  yn  Drysorydd. 

Y  taer  gymellir  pob  eglwys  i  neill- 
duo  dau  frawd  o'u  mysg  i  ymgymeryd 
a  chasglu  at  y  gyfryw  dysteb,  ac  i  ofalu 
am  anfon  y  symiau  a  gasglant  i  ofal  y 
Trysorydd,  B.  Hughes,  Hyde  Park, 
Pa.,  erbyn  yr  2ofed  o  Ragfyr  nesaf. 

Ein  bod  yn  mawr  ddymuno  cyd- 
weithrediad  pawb  Cristionogipn  yn  y 
mudiad  teilwng  hwn,  ac  yn  hyderus 
gredu  y  caiff  gefnogaeth  galonog  mil- 
oedd  o  gyfeillion  Crist,  a'n  parchus 
frawd. 

Y  Gymanfa  Nesaf. 

Penderf)aiwyd,  Fod  y  Gymanfa  nes- 
af  i  gael  ei  chynal  gyda'r  eglwys  yn 
Lansford,  ar  yr  amser  arferol. 


Gohiriwyd,  i  gyfarfod  yn  Lansford, 
Sir  Carbon  ;  a  gollyngwyd  drwy  weddi 
gan  y  brawd  James  Jones,  St.  Clair. 

Gyfarfodydd  Cyhoeddus^ 

Dan  arweiniad  y  brawd  J.  P.  Harrís^ 
yr  hwn  a  neillduwyd  gan  yr  eglwys 
i'r  gwaith. 

Awst  28,  nos  Sadwm,  darllenodd  a 
gweddiodd  y  brawd  Thomas  D.  Evans^ 
Mahanoy,  a  phregethodd  y  brod^n*  Eb- 
enezer  Ijloyd,  Hyde  Park,  Luc  8  :  34^ 
a  Wm.  F.  Davies,  Nanticoke,  Jonah  i: 
6,  a  David  Jones,  Shenandoah,  Salm 
145  î  20. 

Sul,  am  8já  o'r  gloch,  cynaliwyd 
cyfarfod  gweddio,  dan  arweiniad  y 
brawd  Theophilus  Jones. 

Am  10,  agorwyd  y  cyfarfod  drwy 
weddi  gan  y  brawd  B.  Nicholas,  Ha- 
zleton,  a  phregethodd  y  brodyr  Jas.  R. 
Price,  Kingston,  Actau  n:  19—21, 
Wm.  D.  Thomas,  Mahanoy,  Actau  8  : 
32,  a  B.  Thomas,  Narberth,  D.  C, 
Heb.  12  :  19 — 21. 

Am  2,  gweddiodd  y  brawd  B.  E. 
Jones,  Wiconisco,  a  phregethodd  y 
brodyr  E.  Edwards,  Wilkesbarre  (Seis- 
neg),  Eph.  4  :  20,  21,  a  D.  Rhoslyn 
Davies,  Kingston,  Rhuf.  13  :  lo. 

Am  6,  gweddiodd  y  brawd  Jeremiah 
Griffiths,  Ashland,  a  phregethodd  y 
brodyr  D.  S.  Thomas,  Lansford,  i  Cor. 

1  :  22 — 24,  J.  P.  Harris,  Providence, 
Heb.  8  :  10 — 12,  a  Theophilus  Jones, 
Wilkesbarre,  Luc  24 :  32. 

Dydd  Llun,  2  o'r  gloch,  darllenodd 
a  gweddiodd  D.  Rhoslyn  Davies,  a 
phregethodd  y  brodyr  B  E.  Jones, 
Heb.  2  :  10,  a  Jeremiah  Griffiths,  Gal. 

2  :  19. 

Am  7,  dechreuwyd  gan  W.  F.  Da- 
vies,  a  phregethwyd  gan  E.  Edwards, 
Rhuf.  15  :  29,  a  B.  Thomas,  Narberth, 
Hab.  3  :  8. 

Pregethwyd  hefyd  y  nos  flaenor  j1  i'r 
Gymanfa  gan  B.  Nicholas  a  Theophilus 
Jcnes. 

Gellir  dweyd  am  y  G^onanfa  hon — 
"  Da  oedd  i  ni  fod  yno." 

J.  P.  Harris,  Ysgr. 


Digitized  by 


Google 


i8So.] 


Hanesian  CartrefoL 


223 


li  q)3V{Mni93 


SsAppY  ppii&s 


88 


8  •  -8 


'  o  »n 


'JOOI 


ppXi»jij3«i  jj 


'8  •  -8     •  •  •8K8  •  -88. •  -8  •  -^ 


«o  .  '^o  o  9 

d     •  t»*  O  unO 


888888    8S>88S.8888a888888    8&88S,8 


«jUBinio 


8  888-8     8  •8888888888888  8     8  8S.888 


'SA  JiC  juiougp 


•^8 


00     .0»n*0.0     .mvr>c<o  »n>0  O  O 
tA«    •co  o»0        ~      


•vr>  'toONOO^eiPO^n 


TOpopv^J!TO    5    -SSw^S 


ovM  »<«u-kO\^oo  O^  O^u>roqo  M  00  ço 
00  M  no  00  so  o  »o  ^oo  eo  W  PO  O  íO  W  ^ 

rO  M  M    M     M  M 


•MJBj  ng  I 


M     M    M     M     M     NVO        .        .     C« 


P4 

I 


•  •  •  •  •  •^ jfi      =    a>    « 

■e   ••c|4{a'|'(2j|S'ES-S«' 

llíl1l|iël.MlíillÌ  ÍIIIH"  i>a£i 


Digitized 


byGoogle 


324 


Nodion  Tramor. 


fHydref, 


Nodicui, — Cyfranodd  eglwys  Upper 
Lehigh  I5.00  at  y  Genàdaeth  Artrefol 
Gymreig. 

Enwau  Gweinidogiony  Pregethwyt  Cyn^ 
orthwyoly  a  Myfyfwyr,yn  Aelodau  yn 
yr  amrywiol  Églwysi, 

Ashland — Parch.  Jeremiah  Griffiths. 

Audenried — Parch.  B.  Nicholas. 

Hyde  Park — Ebenezer  Lloyd. 

Jermyn — Parch.  J.  J.  Morris — yn 
byw  yn  Houtzdale. 

Ringston — Parchn.  James  R.  Price 
a  Theophilus  Jones. 

Lansford — Daniel  Jones. 

Mahanoy— Thos.  D.  Evans,  a  T.  D. 
Lewis,  myfyriwr. 

MinersYÌÍle — ^John  M.  Evans. 

Pärsons — John  S.  Thomas,  myfyriwr. 

Plymouth — Vaughan  Eichards  a  H. 
Roberts,  D.  H.  Evans,  myfyriwr. 

Providence — Ed.  D.  Jones  a  D.  B. 
Griffiths. 

Shenandoah — ^Ed.  Capper. 

Taylonâlle — Morgan  J.  Watkins  a 
Gwilym  Thomas,  myfyrwyr. 

Wilkesbarre — John  B.  Roberts. 
J.  P.  Harris,   Ysgr. 


Llythyr  Cymeradwyaethol. 

Oak  Hill,  Medi  75-,  1880. 
Hyn  sydd  i  hysbysu  fod  y  Parch. 
Daniel  J.  Lloyd  yn  aelod  rheolaidd  yn 
ein  plith.  Rhoddodd  eglwys  Oak  Hiil, 
Swydd  Jackson,  Ohio,  wahoddiad  i'r 
brawd  Lloyd  i  ddyfod  yn  ol  atom,  ac 
yr  ydym  yn  diddymu  y  penderfyniad  a 
ymddangosodd  yn  ei  erbyn  yn  y  Glor- 
ian  a'r  Drych.     Yr  eiddoch, 

T.  E.  Griffiths,  Oweinidog, 


Boucher,  Sampsell  Station,  Mo.,  a  Mias 
Mattie  Williams,  otganist  y  Bedyddwyr 
Americanaidd,  Ùtica,  Mo. 

Awst  18,  1880,  gan  y  Parch.  R.  M, 
Richardson,  Dawn,  Mo.,  Mr.  D.  W. 
Gibbons,  ChiUicothe,  Mo.,  a  Miss  Ella 
B.  WiUiams,  Utica,  Mo. 


JUDSON   UnIYERSITY. 

/udsoniay  Ark, 
Mae  Mr.  Gwilym  G.  Thomas  yn  or- 
uchwyliwr  awdurdodedig  o*r  Sefydliad 
hwn.        RiCHARD  S.  James,  Llywydd, 


PRIODWYD— 

Awst  18,  1880,  gan  y  Parch«  R.  M. 
Richardson,    Dawn,    Mo.,   Mr.  A.  J. 


NODION  TRAMOR. 

[O  Seren  Cymni.] 

— Y  mae  cynydd  Protestaniaeth  yn 
Mexico  yn  cyíFroi  llid  y  Pabyddion. 
Yn  ddiweddar  cafodd  amryw  Brotest- 
aniaid  eu  llofruddio  yn  Ahualuso. 

— Dywedir  fod  Dr.  Y.  J.  Allen,  cen- 
adwr  Americanaidd  yn  Shanghai,  Chi- 
na,  wedi  cael  ei  wneyd  301  Mandaríny 
gan  yr  awdurdodau  gwladol. 

— Deallwn  fod  yn  agos  i  ;^i 0,000 
wedi  eu  haddaw  tuag  at  y  clafdy  new- 
ydd  yn  Nghaerdydd,  ac  ymddengys  yn 
awr  y  tebygolrwydd  i'r  cynllun  droi 
allan  yn  llwyddiant. 

— Dywed  y  Marh  Lane  Eocpres^  fod 
y  cynauaf  yn  agos  a  chael  ei  orphen. 
Nid  oes  neb  yn  cofio  am  well  tywydd  i 
gasglu  yn  nghyd  ffrwythau  y  ddaear. 
Dywedir  hefyd  fod  y  siamplau  a  ddyg- 
ir  i'r  farchnad,  yn  enwedig  gwenith,  o 
ansawdd  dda. 

— Mae  y  weinyddiaeth  Brydeinig  yn 
caríoallan  ei  mesurau  gyda  phender- 
fynolrwydd  teilwng  o  honi  ei  hun. 
Pasiodd  y  Mesur  Claddu  drwy  bwyll- 
gor  y  Ty  Isaf  yn  ddiweddar.  Nid  yw 
yn  bob  peth  y  carem  iddo  fod,  ond  yr 
ydym  yn  ei  dderbyn  fel  c)aiyg  teg  i 
benderfynu  cwestiwn  dyrys. 

— M^oiegiadau  o  Lundain  a  roddant 
ar  ddeall  fod  masnach  yn  eangu  yn 
gyflym.  Nid  yn  unig  mae  y  newydd- 
ion  o  Americä  yn  ffafriol,  ond  y  mae 
orders  helaeth  wedi  eu  derbyn  o  wled- 
ydd  eraiU ;  ac  y  mae  pob  arwyddion  y 
gwelir,  cyn  pen  mis  eto,  welliant  mawr 
yn  ein  masnach  â  gwledydd  tramor. 

— Pan  yn  anerch  yr  offeiríaid  yn 
Croydon,  yn  ddiweddar,  darfu  i  Arch- 


Digitized 


byGoogle 


z88o.] 


Newyddion  Cyffiredinûl. 


225 


esgob  Caergaint  hysbysu  ei  obaith, 
wäi  i'r  teimlad  o  boen  a  allai  gael  ei 
achosi  gan  íesur  y  claddfeydd  basio,  y 
byddai  i  Eglwyswyr  ymdrechu,  mor 
bell  ag  y  galluogai  y  mesur  hwynt  i 
wneyd  hyny,  i  feithrin  gwell  teimlad 
rhwng  Eglwyswjrr  ac  YmneiUduwyr. 

—  Ymddengys  fod  locustiaid  yn 
gwneyd  dinystr  arswydol  yn  neheu- 
barth  Rwssia ;  ac  yn  rhandir  Rasachs 
yr  oedd  5,000  o  ddynion  yn  ceisio  eu 
cadw  allan  o*r  gwenith.  Yr  oeddynt 
mor  dewion  ar  y  rheilfFordd  rhwng  Ti- 
flis  a  Poti,  fel  nad  oedd  3^-  agerbeiriant 
yn  alluog  i  symud  modfedd  yn  mlaen, 
o  herwydd  fod  y  saim  o'r  locustiaid 
wedi  iro  y  cledrau  nes  oedd  yr  olwyn- 
ion  yn  troi  amynt  ond  heb  symud  yn 
mlaen.  Maentwedi  llwyr  ddifa  nifer 
mawr  o'r  meusydd  dan  ydau. 

— ^Ymddengys  fod  yr  arferiad  o  ddenu 
merched  ieuanc  o'r  wlad  hon  i  Brussels 
a  threfydd  eraill  ar  y  Cyfandir,  yn  cael 
ei  gario  yn  mlaen  i  gryn  helaethder. 
Unwaith  y  Uwyddir  i  ddenu  merched 
ieuainc,  trwy  ddal  o'u  blaen  ryw  fan- 
teision  personol,  i  adael  gwlad  eu  gen- 
edigaeth,  pan  gyrhaeddant  Brussels, 
neu  ryw  dref  arall  yn  Belgium,  neu 
Ffrainc,  cymerîr  hwy  i  swyddfa  gof- 
restrol  yno,  a  cheisir  ganddynt  lawnodi 
papyr,  ac  yn  ddiarwybod  iddynt,  cof- 
restríant  eu  hunain  fel  puteiniaid  cy- 
hoeddus.  Cyflogir  hwy  wedi  hyn  i 
ryw  buteindy,  a  chedwir  hw^mt  yno  fel 
caethion,  fel  nas  gallant  ddianc.  Y 
mae  cofeb  yn  cael  eî  pharotoi  ar  y  mat- 
er,  ac  i  gael  ei  chyílwyno  i  larll  Gran- 
viíle,  amcan  yr  hon  yw  ymdrechu  cael 
gan  ei  arglwyddiaeth  i  edrych  i  mewn 
i'r  mater,  a  rhoddi  atalfa  ar  y  drafnid- 
aeth  waradwyddus  hon  mewn  cyrflf  ac 
eneidiau  ein  merched  ieuainc. 


NEWYDDION  CYFFREDINOL. 


NOS. 

[Tybir  fod  a  ganlyn  yn  nn  o*r  Englynion 
goren  yn  yr  iaith.  Y  pencerdd  Gwallter 
Mechain  sydd  yn  darlunio  Nos,  yn  Ngwjrmp 
Llewelyn.] 

N06  dywell  yn  dystewi, — y  caddug 
Yn  cnddio'r  Eryri, 
A'r  haal  yn  ngweiy'r  heli, 
A'r  Uocr  yn  ariann*r  lli'. 


— Bn  farw,  Hydref  24,  yn  sydyn,  yn  nhy 
Mr.  Owen  Baxter,  Utica,  N.  Y.,  y  Parch.  Jas. 
Grìffiths,  Cattaraugas,  (gweinidog  perthynol  i'r 
Annibynwyr,)  yn  78  ml.  oed. 

— Dywed  y  Baptisi  WteAfy:  «  Dywedir  fòd 
pob  gweinidog  a  bregethodd  yn  Manbatta» 
Beach  yr  haf  <&weddaf,  wedi  derbyn  #50  am 
ei  waith  oddiwrth  gwmni  yr  hotel.  Uae  hyn 
yn  brawf  ychwanegol  o  ddoethineb  rhagorach 
plant  y  byd  hwn.  Mae  llawer  o  blant  y  gol- 
enni  yn  tidu  y  nesaf  peth  i  ddim.*' 

—  Dinystriwyd  Manhattan  Market»  New 
York,  yn  ddiweddar  trwy  dAn,  gyda  choUed  o 
rhwng  nn  a  dwy  filiwn  o  ddoleri.  Dywedir 
mai  hwn  oedd  yr  adeilad  marchnad  godidocaf 
yn  y  byd.  Yr  oedd  yn  800  troedfedd  o  hyd,  a 
200  o  led,  a  safai  ar  lawr  o  eement  a  orchndd- 
iai  bedair  erw  o  dir.  Dywedir  nad  y w  jrn  deb> 
yg  y  gwel  New  York  eto  jm  fuan  adeilad  o 
brydferthwch  cyffelyb.  Tybir  iddo  gael  ei  os- 
od  ar  dftn. 

^Hysbysiad  o  Santa  Fe,  Medi  8,  a  ddywed 
i  yrwr  cerbyd  a  dan  deithwyr  gad  eu  Uadd 
gan  yr  Indiaid,  16  milldir  o  Fort  Cummings, 
Cymro  oedd  un  o*r  teithwyr  anffodns,  o'r  enw 
Isaac  Roberts,  diweddar  o  GranyiIIe,  N.  Y. 
Danfonwyd  müwyr  ar  ol  yr  Indiaid. 

— Gadawodd  yr  agerlong  *<  Vera  Cruz"  New 
York  ar  y  25ain  o'r  mis  diweddaf,  yn  rhwym  i 
Havana  a  Yera  Cruz,  gyda  82' o  bersonau  ar 
ei  bwrdd.  Tuag  nn  o'r  gloch,  brydnawn  Sad- 
wm,  yr  28ain,  pan  tua  30  milldir  oddiwrth  or- 
or  Ẃorida,  tarawyd  y  Ilestr  gan  gorwynt  ang^ 
erddol,  yn  nghyda'r  gwlaw  mwyaf  dychryn- 
Uyd,  gan  ei  thaflu  bron  ar  ei  hochr.  Tn  fuan 
yr  oedd  y  tonau  can  uched  â'r  smohe  siaehs^  a 
golchent  yn  fynych  dros  y  Ilestr,  ac  erbyn  yr 
hwyr  yr  oedd  y  prif  ystafelloedd  yn  haner 
llawn  o  ddwfr,  a'r  dodrefn  yn  nofio  ar  eî  wyn- 
eb.  Oddeutu  2  o'r  gloch  boreu  Sul  daeth  ton 
fawr  ar  fwrdd  y  Uong,  yr  hon  a  ddiffoddodd  7 
tán,  ac  a  ataliodd  y  peiriant.  Rhoddwyd  y 
äummy  ar  waith,  a  gweithiodd  yr  holl  ddynion 
gyda'r  Ìnuhets  am  tuag  awr,  ond  nid  oedd  jrn 
ateb  un  dyben,  gan  fod  y  dwfr  yn  dyfod  i 
mewn  yn  barhaus ;  yna  dechreuodd  y  teithwyr 
wisgo  eu  ìife'presewers.  Yr  oedd  y  golyg- 
feydd  mw^raf  calon-rwygol  ac  annesgrìfiadwy 
i'w  canfod  o  hyn  allan  tan  tua  6  o*r  gloch  bor- 
eu  Sul,  pan  y  torodd  y  Ilestr  yn  ei  chanol,  ac 
y  disgynodd  i'r  eigion.  Golchwyd  tna  25  o^ 
bersonau  i  dir  yn  fyw,  ar  oror  Florida,  a  bodd- 
odd  yr  oll  o*r  UeiII  yn  y  dyfroedd  dyfnion. 

"Darfu  i  dymestl  angerddol  yn  Paris,. 
Ffrainc,  ar  yr  8fed  o'r  mis  diweddaf,  dafln  eg- 
Iwys  gadeiríol  Notre  Dame  yn  bentwr  o  ad- 
feiUon.  Tarawyd  y  '<  Palace  des  Thermes,"  a. 
adeiladwyd  yn  y  bedwaredd  ganrif,  gan  fellten^ 
ond  heb  lawer  o  niwed  iddo. 


Digitized 


byGoogle 


236 


Ntwyddion  CyffredinoL 


[Hydref, 


— Dywed  y  Timis  o  India,  na  lasgwyd  cer- 
byd  Jnggemaut  (un  o  arwydd-lrniau  mwyaf 
nodedig  poganiaeth)  drwy  heolydd  Puri,  y 
flwyddyn  hon,  fel  arferol,  ar  y  ^fed  o  Gor- 
phenaf.  Mae  rhyw  ddir|relwch  yn  nglyn  â'r 
esgenlusdod  hwn,  ond  geilw  y  brodorìon  ef  yn 
**  weithred  o  esgenlusdod  anìfaddeuol  ar  ran 
swyddogion  ymyrgar  y  Llywodraeth."  Mae 
yr  egenlusdra  hwn  yn  fwy  pwysig  o  herwydd, 
yn  ol  y  gjrfraith  grefyddol,  nen  arferiad,  os  na 
Insgir  y  cerbyd  at  y  Goachidi  Mandir  ar  y  çfed 
dydd  o*r  carfestẁal,  rhaid  i  ddenddeng  mlyn- 
edd  lyned  heìbio  cyn  y  gellir  ei  ddefhyddio 
drachefn.  Gallwn  obeithio  y  bydd  i  lygaid  y 
bobl  gael  eu  hagor  ddigon  i  roddi  terfyn  ar  y 
weitlffed  ffol  hon  o  eilttn-addoliaeth  cyn  yr  el 
heibio  y  deuddeng  mlynedd  nesaf. 

— Mae  llywodraeth  Itali  yn  codi  cofgolofn  i 
Yictor  Emanuel,  yr  hon  a  gostia  #1,300,000. 

-*Bu  farw  y  Parch.  William  Adams,  D.  D., 
LL.  D.,  yr  hwn  am  Uwer  o  flynyddoedd  a  fu 
yn  weinidog  anwyl  a  pharchas  eglwys  Bresby- 
teraidd  Madison  Square,  New  York,  ac  am  y 
saith  mlynedd  diweddaf  ^m  Llywydd  Union 
Theological  Seminary,  yn  yr  nn  ddinas.  Bn 
farw  yn  ei  haf-breswylfod,  ar  Orange  Moun- 
tain,  Awst^i.  Yrydoedd  wedi  bod  yn  glaf 
iawn  am  rai  wythnosau,  ac  nid  oedd  ei  farwol- 
aeth  yn  annysgwyliedig.  Nid  oedd  neb  mwy 
enwog  yn  perthyn  i*r  enwad  Presbyteraidd  na 
Dr.  AdamSy  o  ran  ei  gyrhaeddiadau,  a'r  oU 
sydd  yn  myned  i  wneyd  i  fyny  y  bonéddwr,  y 
dysgawdwr,  y  Cristion,  a'r  gweinidog  enwog; 
a  pherchid  a  cherid  ef  yn  fawr  gan  âìstionog- 
ionyngyffredinol. 

— Enw  y  Uys-genad  Groegaidd  yn  Rhnfain 
yw  Mr.  Papparigopoolo. 

— Mae  gofid  yn  y  Yatìcan.  Darfu  i'r  Pab  o 
Rofain,  yn  ei  lafarawd  ar  yr  2ofed  o  Awst, 
ddwyn  i  sylw  y  Cardinaliaid,  fod  y  rhwygiad 
rhwng  Belgium  a'r  Vatican  ^m  dangos  ang- 
erddoldeb  y  filwriaeth  a  ddygir  yn  mlaen  yn 
erbyn  yr  eglwys,  gyda*r  amcan  o  ddidoli  y 
bobl  Grístionogol  oddiwrth  yr  Esgobaeth  Sanct- 
aidd.  Mae  efe  yn  ystyried  goUyngdod  ymaith 
ei  NuHcio  (llys-genad)^  gan  Lywodraeth  Bel- 
gium  yn  '<  sarhad  ar  Ficer  lesn  Grìst"  Ond 
y  mae  peth  gwaeth  i  ddygwydd  i'r  Pab  gwrth- 
dystìol,  druan.  Dywedir  fod  Ffrainc  yn  bwr- 
iadu  rhoddi  terfyn  ar  ei  pherthynasau  cenad- 
wrìaethol  ft'r  Yatican.  Byddai  Llys  Ffrengig 
heb  Ntmcìo  Pabaidd  yn  newydd-b<äh  yn  £w- 
rop,  ac  mae  y  posibbwydd  o  hpiy  yn  dangos 
mor  gyflym  y  mae  gallu  politìcaidd  a  dylanwad 
yn  ymadael  ft*r  Babaeth,  yn  Ewrop. 

— Lladdodd  dyn  ieuanc  o'r  enw  James  De 
Garrete,  yn  byw  yn  DanyiUe,  Va,,  ei  chwaer, 
am  iddo  ei  chael  mewn  pnteindy.  Y  mae  efe 
wedi  ei  ddedfrydu  i'w  grogi  ar  y  29ain  o  fis 
Hydref. 

Bn  Mary  Welsh  farw  yn  ddiweddar  yn  Sey- 
monr,  Conn.,  yn  107  mlwydd  oed. 


— Dyn  ieuanc  ao  oed,  o'r  enw  Joseph  Fierce, 
yn  byw  yn  Leroy,  Jefferson  CÍo.,  N.  Y.,  yn 
deaU  y  geirían  Ysgiythyrol  h^my  yn  Uythyren- 
ol,  "  Ac  os  dy  Iyc^  dehan  a'th  rwystra,  tyn 
efallan,  &c.,"  «Ac  os  dy  law  ddehan  a'th 
rwystra,  tor  hi  ymaith,"  &c.,  a  wnaeth  ymgais 
i  dynu  allan  nn  o'i  Iygaid,  ond  rhwystrwyd  ef. 
T  diwmod  nesaf  aeth  i'r  woodshed,  dododd  ei 
law  ar  y  bloch,  a  thorodd  ymaith  ei  fysedd  â 
hatchet,  Meddy Uodd  wed'yn  nad  oedd  wedi 
torí  digon  ymaith,  ac  y  dylasai  dorí  ymaith  yr 
hoU  law,  gíem  fod  ei  Iygad  a*i  law  yn  gwneyd 
iddo  bechn.  Trìniwyd  ei  glwyfan  gan  feddyg. 
Ofnid  er's  rhai  wythnesan  fod  ei  synwyraa  yn 
ymadael.     Dygwyd  ef  i'r  Lunatic  A^ylnm,  yo 

— Dywedir  y  bydd  i»r  **  Passion  Pìay,'^  yn 
arddargos  dyddiau  olaf  lesu  Grìst  ar  y  ddae- 
ar,  gael  ei  actìo  yn  Booth's  Theatre,  yn  New 
Torlc,  ar  yr  i6eg  o  Tachwedd.  Dygir  ef  ger 
bron  y  cyhoedd  dan  drefhiant  Henry  £.  Ab- 
bey.  Ni  oddefir  cymeradw^raeth  {aýplausô). 
A  oddefir  hyn  yn  New  Tork  ? 

— Adroddir  fod  y  Llywodraeth  Getmanaidd 
wedi  rhoddi  gorchymyn  i  yra  ymaith  y  Jesnit- 
iaid  a  ymfudasÌEmt  i  Alsace  Lorraine. 

— Cymerodd  ffrwydriad  dychrynUyd  le  foren 
yr  8fed  oV  mis  diweddaf  mewn  pwU  glo  yn 
Sir  Durham,  Lloegr,  trwy  yr  hwn  y  coUodd 
165  o  bersonau  en  bjrwydau.  Seaham  Pit  ▼ 
gelwir  y  pwll.  Y  mae  ar  oror  MOr  y  Gogledd, 
a  tfaoa  pum'  milldir  o  Sanderland.  Drwy  y 
ddamwain  hon  gwnaed  76  o  wragedd  yn 
weddwon,  a  284  o  blant  yn  amddifaid.  Caf- 
odd  400  o  gefiylaa  hefyd  ea  Uadd. 

^Mae  y  Parch.  O.  B.  Frothingham,  gwein- 
idog  Unitaraidd  yn  New  York,  wedi  rhoddi 
fyny  y  weinidogaeth.  Wrth  son  am  dano  fel 
pregethwr,  dywedai  y  New  York  Herald : — 
<'  Pedwar  congl-faen  ei  gredo  ydjmt,  ddarfod 
i  Ddnw  wneyd  llawer  iawn  o  gamgymerìadan; 
nad  yw  y  Beibl  jm  werth  ei  ddarUen  ;  fod  Crist 
yn  fnry  nea  lai  o  dwyUwr,  a  bod  anfarwoldcb 
yn  ffogiol.  Ar  y  sylfeini  hyn  adeilada  dy  yn 
yr  hwn  nid  oes  dim  i'w  fwyta  nen  yfed,  a  Üio 
yr  hwn  sydd  yn  gollwng  dwfr  i  mewn  rhwng 
pob  shingle,  Ymddengys  fel  y  djm  a  lifiodd 
ymaith  y  gangen  ar  yr  hon  yr  oedd  yn  eistedd, 
dan  yr  esgns  o  ysgyâiru  y  pren." 

— Mae  gan  Rwssia  650,000  o  bendefìgioa 
etîfeddol,  a  380,000  o  rai  ag  y  bydd  eu  teitlan 
yn  diweddu  gyda  hwy. 

— Yn  y  Talaethan  Unedig,  yn  ystod  y  fl. 
1879,  mae  y  Post  Office  wedi  trosglwyddo 
246,000,000  o  ỳostal  cards^  ac  amcan-gyfrìfir 
y  bydd  i'r  nifer  godi  jrn  ystod  y  flwyddyn  hon 
i  300,000,000. 

— Mae  Califomiayngobeithio  cael  ei  rhestra 
yn  fiian  yn  mhUth  y  Talaethan  cotwm,  a  sier- 
yd  am  adeiladu  factories  ar  anwaith  i  weiUiio 
i  fyny  y  cotwm. 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Dyddaniûn. 


227 


— Dywedir  nud  y  Parch.  FhUlips  Brooks,  o 
Boston,  yw  y  gweinidog  Amerìcanaidd  cyntaf 
a  bregetfaodd  ^m  Westndnster  Abbey  o  flaen  y 
firenines. 

— Mae  nifer  mawr  o  Negroaid  laddewig 
wedi  ea  darganfod  yn  Affrica,  yn  agos  i  gy- 
ffiniaa  Barbuy. 

— Stcrhaodd  pedäUr  yn  Wisconsin  bob  pryn- 
wr  teisen  o'i  sebon,  ond  iddo  ei  defnyddio  nes 
cyrhaedd  ei  chanol,  y  ceid  yno  ^5  vn  aar 
Torodd  y  prynwyr  y  teisenau  yn  agored,  ac  ni 
^iawsant  ddim  arian  o'u  mewn.  Atafaeliwyd 
y  twyllwr.  Dadleoai  y  pedler,  ddarfod  i'r 
(nrynwyr,  wrth  dori  i  mewn  i'r  sebon,  yn  lle  ei 
ddefiiyddio  yn  y  modd  arferol,  drosedda  teler- 
an  y  gwerthiad,  a  chan  hyny  nas  gallent  yn 
gjrfreithlon  ddwyn  cw^m  yn  ei  erbyn.  Pen- 
deríynodd  yr  Ynad  fod  yr  amddiffyniad  yn 
gadam,  a  goUyngodd  y  carcharor  yn  rhydd. 

—  Sonir  am  adnewydda  hen  gyfraith  yn 
Baston»  yn  gofyn  am  i  bob  math  o  gerbyd  gar- 
io  goleuni  yn  y  nos. 

-— ^Mae  eniUion  yr  amrywiol  reilfiyrdd  yn  y 
wlad  hon  yn  dangos  fod  masnach  yn  gyŵed- 
inol  yn  cynyddn  yn  gyson. 

— Ai  Cymry  yw  y  rhai'n  ?  Un  Sal  jm  ddi- 
weddar,  yn  Leadviìle,  Colorado,  saethodd  Go- 
ner  Richards  (gynt  cadben  yr  heddgeidwaid 
yno)  nn  Edward  Jones  yn  farwol.  Yr  oedd  y 
^ÿnáon  wedi  cweryhi.  Dy wedir  i  Jones  daflu 
ceryg  at  Richards,  yr  hwn  mewn  ad-daUad  a 
daniodd  amo. 

— Darfn  ymchwiUad,  yn  Baltimore,  Md., 
ddatgnddio  y  fiÌEdth  ddaifod  i  Negro  gwaUgof 
o^r  enw  Moses  Carter,  gael  ei  ^ulw  wedi  ei 
gadwyno  wrth  y  Uawr  mewn  garret  am  ddwy 
Synedd,  gan  ei  wraig. 

— Ba  yr  Arlywydd  Hayes,  gyda  nifer  o  gyf- 
eiUion,  yn  ymweled  â  Califomia  y  mis  diw- 
eddaf.  Cafodd  groesawiad  brwdfrydig  yn 
mhob  man  Ue  y  bn.  Dywedir  ei  fod  yn  cyn- 
Uonio  taith  o  amgylch  y  byd  yn  foan  ar  ol  gor- 
pheniad  ei  dymor  Arlywyddol.  Djrwedir  y 
cymerìr  ef  mewn  cadlong  perthynol  i'r  Llyw- 
odraeth. 

— Cyflawnodd  daa  nea  dri  o  ddynion  hunan- 
laddiad  yn  ddiweddar  trwy  daflu  eu  hunain  i'r 
afon  Niagara,  uwchlaw  y  rhaiadr  ofnadwy. 
Perthynai  on  o  honynt  i  Utíca,  N.  Y. 

— Gwerthodd  y  Llywodraeth  dros  wyth  mü- 
iwn  o  erwaa  o'r  tiroedd  cyhoeddns  yn  ystod  y 
flwyddyn  arìanol  ddiweddaf. 

— ^Hysbystr  am  farwolaeth  pedwar-ar-hugain 
o  weinidogion  yr  eglwys  Bresbyteraidd  Og- 
leddol  er  cyfarfod  y  General  Assembly  yn 
Mai  diweddaf. 

— Suddodd  yr  agerlong  Aurora  ar  y  mOr  yn 
ddiweddar  pan  ar  ei  thaith  o  Oporto  i  South- 
ampton.     CoUodd  50  o  beisonan  eu  bywydau. 


DYDDANION. 

— Pan  ofynwyd  i  blentyn,  Pa  rai 
oeddent  dair  gwledd  fawr  yr  luddew- 
on? — atebodd  ar  unwaith  gyda'r  par- 
odrwydd  mwyaf,  "  Brecwast,  cinio,  a 
swper." 

— Ryw  dro  yr  oedd  yr  Archddiacon 
Dennison  yn  cael  ei  wasgu  yn  lled  gal- 
ed  mewn  dadl,  eto  yr  oedd  yn  bender- 
fynol  i  ddal  ei  dir  goreu  y  gallai ;  ac 
o'r  diwedd  collodd  ei  wrthwynebwr  ei 
amynedd,  a  gwaeddai  allan,  **  Edrych- 
wch  yma,  syr,  a  ydych  chwi  yn  cania- 
tau  fod  dau  a  dau  yn  gwneyd  pedwar  ?" 
"  Nid  wyf  yn  barod  i  wneyd  caniatad 
o'r  fath  bwysigrwydd,'^  ebai  yr  Arch- 
ddiacon,  "  hyd  nes  y  rhoddwyf  i'r  mat- 
er  yr  ystyriaeth  fwyaf  trwyadl ;  weith- 
iau  tybir  fod  dau  a  dau  ^m  gwneyd 
dau-ar-hugain. 

— "  Cymer  dri  allan  o  chwech,  faint 
fydd  yn  weddill?"  gof^mai  athraw  i 
fachgen  lled  ddwl.  **  ^D  wn  i  ddim," 
oedd  yr  ateb.  Yna  er  mwyn  ei  helpu, 
ebai  yrathraw,  *'Pe  baegenyt  ti  chwe' 
afal,  a  phe  gofynwn  i  am  dri  o  honynt, 
pa  sawl  afal  fyddai  genyt  ti  wed'yn  ?" 
"  Chwech. "  "  Sut  feily  ?"  "  Am  na 
wnawn  i  mo'u^rhoi  nhw  i  chwi." 

— ^Y  budd  o  adferteisio  301  ddioedi. 
CoUodd  dyn  sypyn  o  arian.  Yr  oedd 
yn  ddyn  synwyrol,  a  rhoddodd  hysbys- 
iad  yn  y  newyddiadur  ar  unwaith.  Yn 
y  boreu  cafodd  yr  arian — ^yn  ei  fotasen. 

— Ryw  dro,  yn  rhyw  le,  pan  y  cesgl- 
ìd  arian  at  adeiladu  addoldy,  deuwyd 
a*r  subscriŷtton  Ust  at  siopwr  Ued  ^- 
foethog,  a  gofynwyd  iddo  am  ei  gyfran- 
iad.  Tanysgrifìodd  ei  enw  a'r  swm  yn 
y  duU  hwn  : 

Samuel  Spriggs,  (yr  unig  le 
yn  y  dref  Ue  y  geUwch  brynu 
im-pwys-ar-ddeg  o  siwgr  am 
ddolar,) l5*oo 

— Gwnaeth  teilîwr  Germanaidd  gôt 
i  ddyn  ieuanc,  ac  erbyn  ei  threio  caf- 
wyd  ei  bod  lawer  iawn  yn  rhy  lac ;  ond 
esgusododd  ei  hun  trwy  waeddu  aUan, 
"  Mae  y  gôt  oll  301  iawn — y  dyn  ìeu- 
anc  sydd  yn  rhy  fain." 


Digitized 


byGoogle 


238 


Peroriaeih, 


[Hydref, 


WILL  YOU  MEET  ME  AT  THE  RIVER  ? 

Words  and  music  by  T.  }.  Lawr.bncx. 


BI3Í 


Will  yon     meet  me    at      the        ríyer  ?    Meet  me      on    the    blissful        shore  ? 


ü 


fe-^ 


^^ 


^ 


í±:Ç=ÿ=:f: 


-'^-r 


■y-tp^ 


^^^^^^m^m 


Where  the     pains  of     life  are       over,    Where  we'll  meet    to      part      no    more. 


BkE 


•  t 


Êêŵfeí: 


^m^^^^m 


Chorus,  Duet, 


^^^ 


Yes,  V\\    meet  yon      at        the      rìyer,     Meet  you    on        that      blissfnl    shoie ; 


w.'yt, 


'm 


i^^=^ 


g^ 


í=î= 


FallChorus, 


^^^^^^^^m 


^ 


There  we*ll  sing  with    our     Re  -  deemer,        Praising  him     for  -  ev  -  er         more. 


± 


Ê^ 


i 


^ 


B^^J 


=M-P 


=Ç=P^= 


Fríends  are  waiting  at  the  ríver, 
Waiting  on  the  other  shore ; 

They  are  waiting  with  their  Savior, 
Soon  weHl  meet  to  part  no  more. 
Yes,  I'll  meet  you,  &c. 


They  are  singing  at  the  ríver, 
I*m  redeemed  through  Jesus'  blood^ 

Giving  praises  to  their  Savior, 
Glory,  glory  be  to  God. 
Yes,  I'll  meet  you,  &c. 


Digitized 


byGoogle 


Y   WAWR. 


Cyf.  V.] 


TACHWEDD,  1880. 


[Rhif.  8. 


lestt  Grìst  yw  y  Deddfroddwr,  ac  efe  befyd  yw  y  Barnwr ;  ymostyngwn  ninau  iddo  yn  ei 
hoU  osodiadaa ;  mae  ei  leferydd  yn  dadsain  megys  o  entrych  y  nefoedd,  "  Rhoodwyd  i  mi 
BOB  AWDURDOD  YN  Y  NKF  AC   AR  Y  DDAEAR."— ^//Ẃ  Evans^  D,  />.,  Câ/n  Mawr. 


COFiANT  MR.  D.  S.  ROBERTS  (DAFYDD  DYFED),  HYDE  PARK. 


GAN   Y   PARCH.    J.   P.    HARRIS,    PROVIDKNCE,    PA. 


Cofir  gyda  brwdfrydedd  mawr  am 
hyawdledd  yr  areithiwr ;  doeth-fesurau 
y  gwladweinydd  ;  gorchestion  y  gwlad- 
garwr,  a  buddugoliaethau  y  milwr  ar 
facs  y  gwaed.  Edmygir  awen  y  bardd ; 
diwydrwydd  yr  hanesydd  ;  cywrein- 
rwydd  yr  arliwydd,  a  threiddgarwch  yr 
athronydd.  Teimlir  yn  eu  marwol- 
aeth,  galerir  yn  ddwys  am  danynt,  a 
defnyddir  aur  ac  arian,  dyfais  a  llafur  i 
enwogi  eu  coffadwriaeth,  er  noíio  eu 
heowau  i  lawr  i'r  oesoedd  dyfodol. 

Y  mae  yn  wahanol  iawn  gyda  golwg 
ar  y  dyn  duwiol,  er  mai  efe  yw  y  budd- 
Hgwr  mwyaf  o  bawb,  yn  "  fwy  na  chon- 
cwcrwr;"  a'r  dyngarwr  penaf,  gan  mai 
Crìstionogaeth  sydd  i  wareiddio  y  byd^ 
a  dedwyddoli  dynolryw.  Y  mae  efe 
yn  dechreu  ei  yrfa  yn  ddisylw  o  du  y 
ddaear ;  yn  ymdrechu  am  y  gamp  uch- 
el  yn  ddystaw,  ac  yn  gorphen  ei  yrfa 
ya  dawel,  mewn  tangnefedd. 

Nid  poblogrwydd  yw  y  nod  y  mae 
cfc  yn  cyrchu  ato — ei  weled  gan  ddyn- 
ion,  a  chael  canmoliaeth  y  lluaws ;  ond 
gwasanaethu  ei  genedlaeth ;  ymorchestu 
y  mac,  pa  un  bynag  ai  cartref  ai  oddi- 
cartref,  am  fod  yn  gymeradwy  gyda 
Duw,  gan  wybod  fod  y  defnyddioldeb 
penaf  yn  gysyiltiedig  ä'r  duwioldeb 
mwyaf. 


Ganwyd  gwrthddrych  ein  cofìant  ger 
Abergwaen,  yn  Sir  Benfro,  Dyfed, 
Awst  5,  1819.  Mab  ydoedd  i  Stephen 
Roberts  ac  £lizabeth  ei  wraig.  Yr  oedd 
ei  berthynasau  o  du  ei  dad  yn  ddynion 
cyfriíbl,  yn  dda  arnynt  yn  y  byd,  aç 
felly  yn  ddylanwadol  mewn  byd  ac  eg« 
Iw^rs.  Symudodd  ei  rieni  i  Rymney 
pan  oedd  Dafydd  yn  íachgenyn  wytH 
mlwydd  oed ;  ond  yr  oedd  golygfeydd 
rhamantus  Abergwaen  wedi  gadael  y 
fath  argraff  ar  ei  feddwl  ieuangaidd  fel 
yr  oeddent  wedi  aros  yn  annileadwy 
hyd  y  diwedd,  a  charai  ymddyddan  ya 
aml  ä'r  ysgrifenydd  am  olygfeydd 
swynol  ei  faboed. 

Ni  chafodd  y  bachgen  "  Dafydd  Dy- 
fed"  nemawr  £Einteision  addysg  yn 
moreu  ei  oes,  a  chwynai  o'r  herwydd 
yn  aml ;  dywedai  ei  fod  yn  methu  dys- 
gyb]u  ci  feddwl  wrth  ei  ewyllys,  fel  y 
carai ;  eto  daeth  yn  feddyliwr  cryf,  ac 
yn  hoff  iawn  o  lenyddiaeth  gwlad  ei 
dadau.  Yr  oedd  yn  self'maäe  man  yn 
ngwir  ystyr  y  gair ;  fel  bardd  a  llenor 
yr  oedd  wedi  cyrhaeddyd  safle  gymer- 
adwy,  a  chydnabyddid  ef  gan  y  frawd- 
oliaeth  farddol  fel  un  o  honynt  eu  hun- 
ain.  Yr  oedd  ynddo  awydd  a  thuedd- 
fryd  cryf  at  hanesion  hynafiaethol,  fel 
ag  y  mae  rhai  o'i  erthyglau  yn  y  new- 


Digitized 


byGoogle 


ajo 


Ckfia$tt  Äfr.  D.  S,  Roàerts. 


[Tachwcdd, 


yddiaduron  yn  profi  ;  a  gwyr  yr  Ifor- 
iaid  yn  dda  am  ei  allu  yn  y  cyfeiriad 
hwn. 

Yr  oedd  ein  brawd  wedi  cael  addysg 
grefyddol  o'r  iawn  ryw  ar  yr  aelwyd  ; 
wedi  ei  anog  mewn  gair  a  gweithred  i 
"  gofio  ei  Greawdwr  yn  nyddiau  ei  ieu- 
enctyd  ;'*  a  daeth  yr  angen  i'r  teimlad 
un  diwrnod;  daeth  yn  wasgfa  arno 
gyda  golwg  ar  ei  í^yflwr — ^mater  ei  en- 
aid  yn  gwasgu  yn  drwm  arno.  Do, 
cafodd  ei  hun  yn  bechadur  coliedig,  ac 
yn  y  cyfyngder  hwnw  trodd  ei  olwg  i 
Galfaria,  a  gwelodd  Oen  Duw,  yr  hwn 
sydd  yn  tynu  ymaith  bechodau  y  byd ; 
gwelodd  werth  yr  aberth  yn  ei  wiwdeb 
mawr,  a  theimlodd  rinweddau  y  gwaed 
sy'n  glanhau  oddiwrth  bob  bai.  Ym- 
wasgodd  at  bobl  yr  Arglwydd,  a  phen- 
derf)modd  roddi  ei  hun  i'r  Arglwydd, 
ac  yna  i*w  bobl ;  ac  yn  Jerusalem, 
Rhymney,  y  bu  hyn.  Bedyddiwyd  ef 
ar  brofFes  o  ffydd  yn  yr  Arglwydd  lesu, 
gan  Levi  Thomas,  gweinidog  yr  eglwys 
y  pryd  hwnw,  a  daeth  yn  gyfranog  o 
freintiau  ty  yr  Arglwydd — yn  frawd  yn 
Nghrist. 

Ymunodd  mewn  priodas  ä  Sarah  Jer- 
cmy,  ar  y  6ed  o  Mai,  18441  T^  hon  fii 
iddo  yn  ymgeledd  gymwys  hyd  y  dydd 
y  daeth  angeu  i'w  gwahanu.  Braint 
oedd  iddo  gael  cydmares  bywyd  ag  yd- 
oedd  yn  gyíTelyb  iddo  ei  hun  mewn 
haelfrydedd  a  charedigrwydd  Cristion- 
ogol ;  un  yn  rhagori  o  ran  tiriondeb  a 
hynawsedd  ei  thymerau.  D^rwedodd 
wrthyf  lawer  gwaith,  na  fuasai  yr  hyn 
ydoedd,  oni  bae  cymorth  ei  anwyl  bri- 
od ;  ni  fu  dau  yn  cani  yn  fwy  cywir 
erioed.  Ni  fu  iddynt  blant,  ond  ca^p- 
ant  fod  yn  rhiaint  i  ddwy  ferch  ei 
brawd,  y  rhai  a  adawyd  yn  amddifaid 
yn  marwolaeth  eu  tad  yn  1861.  Ond 
cafodd  Lizzie  a  Maggie  artref  yn  nhy  a 
chalon  D.  S.  Roberts  a'u  modryb.  Y 
maent  heddyw,  ^m  nghyda'u  teuluoedd, 
yn  dwysalaru  gyda'n  chwaer  amddifad, 
ar  ol  yr  hwn  ^áú  yn  anwyl  iawn  gan- 
ddynt  oll. 

Yn  Nhredegar,  Sir  Fynwy,  yr  oedd 
ein  brawd  yn  cartrefu  pan  ymfudodd  i*r 
wlad  hon  ;  ac  yr  oedd  ganddo  adgof- 
ion  melus  am  eglwys  8iloh  trwy  ei  holi 
)rrfa.     Yn  Johnstown,   Sir  Cambria,  y 


dechreuodd  ei  yrfa  yn  America,  ond 
nid  hir  y  bu  yno,  rhyw  ddeuddeg  mis, 
cyn  iddo  symud  i  Hyde  Park,  Pa. ;  zcj 
mae  oddiar  y  symudiad  hwnw  ryw  ug- 
ain  miynedd  bellach.  Yn  Hyde  Park 
yr  arosodd,  y  Uafuriodd,  ac  y  gorphea- 
odd  ei  daith.  Gwelodd  lawer  o  gyf- 
newidiadau  ar  yr  eglwys  yno  yn  ystod 
yr  ugain  mlynedd  hyny;  gwelodd  ei 
sefydliad  yn  Scranton  (er  nad  ydoedd 
yno  pan  ddechreuwyd  yr  achos),  a'î 
symudiad  i  Hyde  Park.  Gwelodd  hi 
yn  isel  ac  yn  Uwyddianus ;  yn  ychydig 
nifer,  ac  yn  ìluosog  iawn,  megys  y  mae 
y  dydd  hwn,  Tra  yn  adeiládu  y  tj 
presenol,  a'r  eglwys  dan  fugeilîaeth 
J.  P.  Harris,  cynelid  cyfarfodydd 
neillduol  yr  eglwys  yn  nhy  Mr.  BLob- 
erts.  Yr  oedd  ei  ddrws  ef  yn  agored 
bob  amser  i  dderbyn  arch  cyfamod  yr 
Arglwydd,  a  bendithiwyd  ef,  m^ys 
Ol^-edom  gynt. 

Yr  oedd  llafur  yr  ymadawedîg  yn 
cael  ei  werthfawrogi  yn  fawr  fel  gweîth* 
iwr  yn  yr  Ysgol  Sul,  gan  ei  gyd-ath- 
rawon,  a  chan  y  dosbarth  a  ddysgai  efe; 
cafodd  amlyf^iad  o  hyn  mewn  anrheg 
werthfawr  ag  y  teimlai  ^m  falch  o  honi. 
Yr  oedd  yn  ffyddlawn  yn  ei  holl  gylch, 
ac  yn  mhob  cylch  eglwysig.  Gwasaii- 
aethodd  swydd  diacon  ^m  yreglwysam 
flynyddoedd,  gyda  chymenuiwyaeth 
mawr.  Rhoddodd  lawer  o'i  sylw  ac 
o'i  amser  i  wasanaethu,  gyda  gradd 
helaeth  o  bwyll  ac  addíWynder.  Do, 
bu  y  brawd  Roberts  yn  hynod  o  ddi- 
wyd  a  manwl  yn  ei  gylch  swyddogol— 
lles  yr  achos,  a'i  gyfrifoldeb  i  Ben 
mawr  yr  eglwys  yn  ei  gjrmell.  Teimlai 
fod  trefn  a  chysur  eglwysig  yn  yroddi- 
hynu  cryn  lawer  ar  lafiir  a  gofal  a  hun- 
an-ymwadiad  y  diaconiaid. 

A  gadael  y  swydd  o'r  neilldu,  yr  yd- 
oedd  gwerth  a  phwys  ei  gymeriad  neill- 
duol  fel  Crístion,  yn  deilwng  o  efel- 
ychiad ;  yr  oedd  ganddo  barch  calon 
i'r  Beibl  a'i  wirioneddau ;  ac  mae  hjm 
yn  profì  purdeb  ei  grefydd ;  hoffiii 
ddarllen,  ac  jrmhyfrydai  yn  Ngair  ei 
Dduw;  darllen  yn  fyfyriol  a  sylwgar 
wnai  efe ;  darllen  i  gofio,  a  chofio  i 
wneyd.  Yr  oedd  gair  y  Llyfr  yn  cael 
ile  yn  y  galon,  yn  dyfod  yn  fywyd  yn 
yr  enaid,  ac  yn  weithgarwch  yn  y  fuch- 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Cêfiant  Mf,  D,  S.  RoberU. 


aji 


edd.  Crístion  byw  oedd  efe,  yn  caru 
gwaith  ei  Feistr.  Yr  oedd  gostyng- 
eiddrwydd  yví  nodwedd  uchel  yn  ei  gy- 
meriad,  yn  amlwg  yn  ei  eiríau  ac  yn  ei 
ymddygiad.  Dyma  addum  ei  gymer- 
ìad,  wcdi  ymdrwsio  oddi  fewn  â  gos- 
tyngeiddrwydd ;  un  wedi  b^d  yn  ath- 
rofa  yr  hwn  a  ddywedodd,  "  Deuwch 
ataf  fi,  a  dysgwch  genyf,  canys  add- 
íẁyn  ydwyf,  a  gostyngedig  o  galon.'' 

Teimiodd  lawer  o  ddyddordeb  yn  yr 
Urdd  Iforaidd ;  yr  oedd  yn  un  o'r  rhîai 
blaenaf  yn  sefydlu  Urdd  Ifor  Hael  yn 
America,  a  gweithiodd  yn  ddiwyd  a 
fiyddlon  yn  mhlaid  llwyddiant  y  gym- 
deithas  Gymreigaidd,  ddyngarol  hon, 
hyd  ei  fedd.  Fel  dyn  pwyllog,  tang- 
nefcddus,  a  swyddog  teilwng  o't  ym- 
ddiríed  a  osodwyd  ynddo,  mae*r  frawd- 
oliaeth  wedî  ei  choUedu  yn  ei  farwol- 
aeth. 

Yr  oedd  Mr.  Roberts  yn  llawn  o  el- 
fenau  gwir  gyfaill ;  wedi  iddo  unwaith 
ymgydnabyddu  a  rhoddi  ymddiried- 
aeth  mewn  dyn,  deuai  yn  gyfaiU  iddo, 
a  chyfáiU  na  wnelai  dim  ond  bradwr- 
iaeth  neu  droseddiad  deddfau  cyfeill- 
farwch,  ei  ddadgysyütu ;  ymlynai  wrth 
ei  gyfaill  drwy  y  tew  a*r  teneu,  y  teg 
a'r  garw,  a*i  amddiífyn  ar  ei  gyfaill  yn 
ei  gefn  yn  gystal  ag  yn  ei  wyneb  ;  a 
mâdai  ar  ddigon  o  wroldeb  cyfeiUgar- 
ol  i  fynegu  gwendidau  a  beiau  ei  gyf- 
aiil  wrtho  ei  hun,  ac  nid  wrth  arall. 
Yr  oedd  Mr.  Roberts  ynun  o*r  brodyr 
mwyaf  cyfeiUgar,  a'i  íTordd  yn  enillgar 
iawn  mewn  cyfeiilach.  Y  dynion  gor- 
eu,  mwyafcrefyddol,  tebycaf  i*r  Blaen- 
or  mawr,  oedd  ei  gyfeüiion  anwylaf ; 
carai  ymddyddan  am  waith  gras  ar  ei 
gyÜwr — am  hen  wirioneddau  y  Beibl 
ag  ydynt  yn  agos  a  bod  yn  obsoUtc  yn 
awr»  gan  ddosbarth  a  gam-enwir  yn 
athronyddion.  Yr  oedd  ei  ífydd  yn 
ansigledig  ac  ansigladwy  yn  y  Datgudd- 
iad  Dwyfoiy  a  hen  drefn  y  cadw  wrth 
fodd  ei  galon  ;  ond  gwas  anfuddioi  yn 
ei  oiwg  ei  hun  ydoedd,  ond  gwerthfawr 
jxsl  ngolwg  ei  Dduw ;  iiesg  ac  egwan 
ynddo  ei  hun,  ond  mwy  na  choncwer- 
wr  drwy  yr  hwn  a'i  carodd. 

Dyn  manwl  iawn  ydoedd  yn  nefn- 
yddiad  ei  amser ;  byddai  ei  oriau  ham- 
ddenol— ni  fynai  oriau  segur— yn  sicr 


o  gael  eu  treulio  mewn  darllen  rhyw 
lyfr  da — i  fyfyrio  a  chyfansoddi  ar  ryw 
destyn  neu  gilydd.  Weithiau  byddai 
yr  awen  yn  ei  gymell  i  farddoni — llen- 
yddiaeth  hanesyddol  bryd  arall  yn  denu 
ei  fryd — ^nis  gallai  fod  yn  segur — diwyd 
oedd  gyda  phob  peth ;  a  "  ilaw  y  di- 
wyd  a  gyfoethoga." 

Os  meddyliwn  am  ei  haelioni^  ei 
gydymdeimlad  â'r  tlawd  a*r  rheidus^  yr 
anífodus,  y  weddw  a'r  amddifaid,  daw 
y  nodwedd  hwn  yn  aralwg  yn  ei  lafur- 
us  gariad — yn  ei  iafur  personol  gyda'r 
gwaith.  Yr  oedd  ymgeledd  yn  ei  dy 
(bwthyn  y  bardd,  fel  y  galwai  ef )  i 
bererînion  Seion,  ac  yn  arbenig  i  wein- 
idogion  yr  efengyl ;  a  hoffai  ddangos 
caredigrwydd  i'r  brodyr  ieuaînc  oedd 
yn  parotoi  i'r  weinîdogaeth.  Yr  oedd 
ei  enaid  yn  liawenychu  yn  llwyddiant 
y  genadaeth,  ac  yn  helaethiad  terfynau 
teyrnas  yr  Emanuel.  Yr  oedd  ei  gref- 
ydd  yn  ymddangos  yn  ei  ffrwythau — 
pren  yn  dwyn  ffrwyth  jtoreithiog  yd- 
oedd,  a'i  weithredoedd  yn  ei  glodtori 
yn  y  porth. 

Ond  bu  farw,  wedi  dyoddef  cystudd 
trwm  am  bum*  wythnos,  o*r  eisglwyf 
ac  enyniad  yr  ysgyfaint.  Methodd 
medr  meddygol,  a  phob  liriondeb  o  ei- 
ddo  y  teulu,  ei  adferyd  ;  bu  farw  boreu 
dydd  lau,  Medi  9,  yn  62  mlwydd  oed. 
Torwyd  ef  i  lawr  yn  dwysen  addfed,  ac 
3m  mawr  awyddu  am  ei  ddatodiad ;  yr 
oedd  wedi  ei  Iwyr  enill  *gan  swynion  y 
byd  arall — wedi  colli  pob  gafael  ar  y 
ddaear ;  ei  ymarweddiad  yn  y  nefoedd 
— wedi  colíi  ei  afael  ar  ei  gyfeiilion 
mwyaf  mynwesol,  ac,  fel  Simeon  gynt, 
wedi  colli  ofn  marw,  a'r  Mab  mawr  yn 
mreichiau  ei  ffydd,  a  lesu  Gríst,  canoi- 
bwync  gogoniant,  y  cyfaill  goreu,  yn 
cael  ei  anwylo  ganddo,  yr  hwn  oedd 
yn  bob  peth,  ac  yn  mhob  peth  iddo  yn 
ei  oriau  olaf.  Teimlai  fod  rhwymyn  y 
fodrwy  briodasol  ar  gaei  ei  dori,  ond 
fod  undeb  priodas  y  cyfamod  tragy- 
wyddol  i  bara  byth.  Ëin  colled  ni 
oedd  ei  elw  ef ;  colled  mawr,  ond  elw 
mwy.  Yr  ydym  wedi  coUi  ei  weddiaoy 
ei  gyngorion  dwys,  a'i  brofìad  nefol — 
coUedi'w  deulu,  i'w  briod,  i'r  eglwys; 
colled  í'r  gymanfa,  ac  i'r  cyfenwad; 
ond   elw   iddo   ef — Ilawenydd  ei    Ar- 


Digitized 


byGoogle 


«32 


Y  Pìa  yti  Lbifidain  yn  i66s» 


[TachnCpdd, 


glwydd  ;  llawenydd  digymysg,  wedi 
dianc  o  wlad  y  cystudd  roawr,  wedi  ei 
olchi  yn  y  ffynon,  aM  gannu'n  wyn  yn 
ngwaed  yr  Oen. 

Ddydd  yr  angladd  darllenodd  a 
gweddiodd  y  brawd  J.  P.  Harris,  Prov- 
idence,  wrth  y  ty ;  yn  yr  addoldy, 
gweddiodd  y  brawd  D.  W.  Morris,  Tay- 
lorville,  a  phregethodd  J.  P.  Harris 
oddiar  Luc  2  :  — ,  a  siaradodd  y  brawd 
John  Evans,  R.  I.,  yn  bwrpasol  iawn 
yn  yr  iaith  Saesneg,  a  gweddiodd  y 
Parch.  E.  B.  Evans(A.) ;  ar  lan  y  bedd 
siaradodd  D.  W.  Morris  wedi  darllen 
gwasanaeth  claddu  yr  Iforiaid  gan  T. 
D.  Davies,  Ysw.,  Hyde  Park.  Felly  y 
gorphwysa  ein  brawd.  Efe  a  aeth  i 
dangnefedd. 

D.  S.  Roberts,  dwys,  arabawl,— cyfaiU 
Ac  Ifor  penigawl ; 
Ei  eiddo  ef — meddai  hawl 
Yn  y  bridwerth  ysbrydawl. 

D.  S.  o4  fodd  da  was  fu^a  rhodiodd  • 

Ar  hyd  Uwybr  ymwadu  ; 
Ei  orchwyl  oedd  cynyrchu  -  ffrwythau  mel, 
T  Uwyn  isel  yn  ngwinllan  lesu. 

Bi  yrfa  byd  y  terfyn  -  a  redodd 
Drwy  rwydau  y  gelyn ; 
Ei  arbed  wnawd  a'i  dderbjrn    . 
Yn  y  nef,  a*i  gannu'n  wyn. 

Yr  afon  ddofn  nid  ofnodd^  drwy'i  thonan, 
Yn  angau  diangodd ; 
Yn  yr  hafan  y  glaniodd, 
Aeth  yn  êwn  i  fewn  o*i  fodd. 

Er  wylo  nt  cheir  ei  weled— hoff  frawd^ 
Daeth  y  ffrwyth  yn  addfed  ; 
Gwely'r  ddae'r,  Ow  !  'r  galar  dd'wed, 
Darfu  dydd  ««  Dafydd  Dyfed." 

O,  íÿ  mrawd,  bu  dy  rawd  yn  anrhydedd, 
Yn  wir  enwog  a  llawn  o  rinwedd  ; 
Gem  yn  dy  goron  yw  y  gwirìonedd, 
Yn  angau  nofiaist  i  fôr  tangnefedd ; 
Dy  foes  fu'n  Iftn  hyd  dy  fedd^gorchfygwr 
Yw'r  gwir  fihnr  yn  mro  gorfoledd. 

J.  P.  HAUIS    (/iNMIi  Ddu\ 


Y  PLA  YN  LLUNDAIN  YN  1665. 

Ymddengys  fod  yr  hyn  oedd  waeth- 
äf  yn  mhob  dolur  wedi  ei  grynh  >i  yn  y 
pla  hwn.  Nid  oedd  holl  ymdrech  y 
rheddygon  ond  ofer  a  diles.  Yr  oedd 
lûor  gryf  ag  angau,  ac  yn  angau  ei  hun- 


an  i  bob  clefyd  marwol  arall.  Yr  yd- 
oedd  cyffyrddiad  â'r  claf,  îe,  edrychiad 
amo  yn  unig,  yn  angeuol.  Yr  oedd 
ei  arwyddion  mor  ddisymwth,  fel  y  tm 
llawer  teulu  yn  eistedd  mewn  dedwydd* 
wch  wrth  eu  pryd  bwyd,  a  phan  wel- 
ent  ysmotyn  y  pla  yn  dechreu  cochi  ar 
y  gwyneb,  ymwasgarent  oddìwrth  eo 
gilydd  am  byth.  Torwyd  hoU  gyljrm- 
au  cymdeithas  ganddo.  Pan  welai  y 
mamau  nodau  yr  haint  ar  eu  rhai  bach 
wrth  y  fron,  taAent  hwy  oddiwrthjmt 
gyda*r  braw  mwyaf.  Chwilid  am  y  lle- 
oedd  dirgelaf  yn  nodded  ;  rhai  a  aeth- 
ant  i  longau,  ac  angorasant  yn  mhell 
yn  y  môr  ;  ond  yr  oedd  gan  yr  angel  a 
dywalltai  y  phiol,  droed  ar  y  môr,  yn 
gystal  ag  ar  y  tir  sych.  Nid  oedd  un 
gilfach  yn  rhy  anial  i'r  haint  ymweled 
ä  hi ;  ni  allai  neb  ymguddio  Ue  na  allai 
y  pla  eu  canfod ;  neb  íToi  lle  na  allai  y 
y  trychineb  eu  dal.  Yr  oedd  fel  pe 
buasai  y  Nef  wedi  edifarhau  gwneuthur 
dyn,  ac  am  gymeryd  ymaith  yr  hoU 
hil  ag  ysgub  dinystr.  Anghofìwyd  cyf- 
iawnder  gwladol.  cauwyd  i  fyny  y  Uys- 
oedd  barn  ;  ffodd  ceidwaid  carcharaa 
ymaith,  gan  adael  y  carcharorion  yn  ea 
gefynau.  Cytunodd  yr  euog  a*r  dieuog 
mewn  cyngrair,  i  aros  yn  eu  celloedd 
er  mwyn  diogelwch.  Tyfai  glaswelU 
yn  y  roarchnauileoedd  ;  y  gwartheg  a 
ymwibient  ar  hyd  y  meusydd  gan  frefu 
a  synu  pa  le  yr  oedd  eu  perchenogìon. 
Daeth  y  cigfrain  i'r  ddinas,  a  nythent» 
heb  i  neb  eu  hadonyddu.  Ni  chlywtd 
swn  o  un  man — o  weithfa  na  masnach- 
dy.  Am  dro  nid  oedd  masnach  mewn 
dim  ond  mewn  eirch,  &c.,  a  chjrn  hir 
darfyddodd  hyny.  Yr  eglwysí  a  chap- 
eli  oeddynt  a'u  drysau  yn  agored  o  led 
y  pen,  ond  ni  elai  pregethwr  na  gwian- 
dawr  i  nemawr  o  honynt ;  at  y  bedd 
yr  oedd  gyrfa  pawb.  Teflid  y  physig- 
wr  a'r  neb  oedd  dan  ei  ofal  i'r  un  pen- 
twr;  cludid  y  cymun-roddwr  a'i  etíf- 
eddion  yn  yr  un  gert  i  dy  eu  hir  gar- 
tref.  £r  bod  dorau  yn  agored,  a  choffr- 
au  heb  undyn  yn  eu  gwylio,  nid  oedd 
neb  yn  lladrata ;  ni  chlywid  son  am 
drosedd  na  rhinwedd — y  pla !  y  pla  (  ! 
oedd  yn  llenwi  meddyliau  pawb.  Yn 
nghyrau  y  ddinas  c^rfarfyddid  a  mintei- 
oedd  o  gŵn  yn  udo,  wedi  colli  eu  per- 


Digitized 


byGoogle 


i88q.] 


Ffurf'  WcLsanaeth. 


233 


chenogîon;  trengai  meirch  a'u  penau 
mrth  y  rhastal  wag,  am  nad  oedd  neb  i 
oÊilu  am  danynt.  Ni  wnai  hen  gyfeiU- 
îon  ond  edrych  ar  eu  gilydd  pan  ym- 
gy&rfyddent.  Ni  ofynai  yr  echwynwr 
am  ei  ddyled  mwy,  a  darfu  pob  ym- 
jnecraeth  rhwng  cymydogion.  Gwelid 
pfauit  amddifaid  dìnodded,  digartref, 
yn  oerdded  oddiamgylch,  a  chanfyddid 


Uawer  o  honynt  yn  feirw  yn  nghonglau 
yr  heolydd. 

Nid  yn  Mhrydain  yn  unig  yr  ym- 
ddangosodd  y  pla  yn  ei  gynddaredd ; 
teithiodd  dros  drydedd  ran  y  ddaear, 
megys  cysgod  cwmwl,  fel  pe  buasaí 
Rhagluniaeth  am  daHu  digofaint  am 
ryw  bechüd  ar  y  byd,  yr  hwn  oedd  yn 
llosgi  megys  tân   difaol. — Hen  Lyfr. 


FFURF-WASANAETH  (LITÜRGY). 


GAN   Y   PARCH.    LLEWELYN   REES,    JOHNSTOWN,    PA. 


Mae  ì  Gristionogaethy  fel  i  bob  peth 
anül  a  fedd  fodolaeth  benodol,  ei  nod- 
weddion  neillduol  a  gwahaniaethol. 
Wrth  y  nodweddion  neillduol  hyn  yr 
adnabyddir  hi,  ac  ynddynt  y  ceir  seil- 
îau  eì  hoU  hawHau  i  sylw  a  derbyniad. 
Un  o'i  nodweddion  neiUduolaf  yw  yr 
hon  a  gyflwynir  i'n  sylw  yn  y  gyfer- 
byniaeth  darawiadol  sydd  rhyngddi  a'r 
aefydliad  Moesenaidd,  sef  holiol  am- 
Mifodrwydd  o  rwysgfawredd  allanoL 
Wrth  ddarllen  y  gosodiad  hwn,  fe  wêl 
y  darllenydd  meddylgar  mai  nid  Crist- 
ìonogaeth  fel  y  dadlenir  hi  yn  y  sefydl- 
îadau  gorwych,  chwydd-deitlawl,  áug- 
îoly  a  ystyrir  ^m  Gristionogol  gan  fil- 
eedd  yn  awr,  a  feddylir ;  ond  y  Grist- 
îooogaeth  syml  a  orwedda  yn  dawei^ 
yn  wythien  auraidd  yn  mywyd  a  dysg- 
eidiaeth  y  puraf  a'r  gostyngeiddiaf 
«ríoed — lesu  Grist  a'i  apostolion.  Ym- 
ddadblyga  Crístionogaeth  bur  mewn 
symtrwydd  ac  ysbrydolrwydd ;  tra  yn 
wfthgyferbynioí  yr  ymddadlena  gor- 
uchwyliaeth  y  "llythyren  sydd  yn 
liadd/'  yn  rhwysgíáwredd  allanol  def- 
odaeth.  Gelwir  hyn  gan  yr  Apostol 
yn  *Mlythyren  yn  liadd,"  yn  wrthgyf- 
erbyniol  i'r  ysbryd  neu  yr  efengyl  sydd 
yn  bywhau.  Gorfodid  ysbryd  yr  add- 
olwr  dan  y  ddeddf  i  chwiiio  gyda  man- 
yldeb  crefyddoi  am  gyfryngau  defod- 
aeth,  trwy  l>a  rai  y  gaiiai  gyflwyno  ei 
wasanaeth  i'r  Jehofah  mawr ;  ond  gwa- 
haiMH  i  hyn  yw  gwasanaetli  Cristion- 
ogaeth.  Mewn  cwbi  ymddibyniaeth 
ar  addewidion  Duw,  ac  mewn  ymddir- 
iedaech  drwyadi   y  cânt  eu  gwrando 


gan  eu  Tad,  ymgasgia  y  "  freninol  off- 
eiriadaeth"  dan  y  Messiah  at  eu  gil- 
ydd  mewn  cariad  cynes,  chwyddawi  a 
dyiifoi,  ac  o  ffynon  oriifoi  caion  iawn 
a  gyflwynant  yn  ddibaid  i  Dduw  aberth 
o  weddi  a  mawl.  Llawenydd,  tang- 
nefedd,  a  chariad  sydd  yn  gyforisul 
yma;  eu  haddoiiad  sydd  )m  ymdy- 
walitiad  rhydd  a  gwirfoddoi  {spontane- 
ûus)  caionau  cyff)rrddedig  gán  gariad 
Duw,  a  dyianwad  ysbryd  y  gras. 

Beth  a  feddyiir  wrth  ffurf-wasanaeth 
neu  ddefodaeth  ?  neu  beth  yw  y  dcffin- 
iad  athronyddoi  goreu  o  honynt  ?  Fe 
íeddyiia  yr  annibynoi  ei  feddwi,  wrth 
gwrs^  drosto  ei  hun,  fei  y  dylai.  Dyma 
yn  bresenoi  yw  meddwi  yr  ysgrifenydd: 
Defodaeth  yw  cyich  aiianoi  i  weithredu, 
yn  mha  un  mae  y  gweithredydd  yn 
teimlo  awdurdod  uwchraddoi  sefydi- 
ydd,  ac  arferiad  ^m  symbyiiad  mwy  i'w 
feddwl  weithredu,  nag  a  ga  oddiwrth 
bresenoideb  egwyddor  gynw)moi  y 
ddefod  ei  hun.  Pe  dylanwadid  ar 
ddyn  gan  egwyddor  bwysig  gynwynoi 
yn  y  ddefod,  cyfodid  gan  hyny  y  ddef- 
od  i  fod  yn  fath  o  reidrwydd  moesoi» 
yr  hyn  ar  unwaith  a  roddai  le  uwch  yn 
ein  meddwi  i'r  peth,  na  defod  yn  unig. 
Ni  elwir  bwyta,  yfed,  a  gwisgo,  ac  an- 
adiu,  yn  ddefodau,  am  fod  egwyddor 
bw)rsig  ynddynt  sydd  yn  eu  gwneyd  yn 
anliebgoroi  reidioi  i  fodolaeth.  Gwir 
y  geilir  edrych  ar  tath  neiilduoi  o 
wisgo,  cerdded,  a  siarad,  yn  ddim  ond 
defod ;  ond  nid  feiiy  cerdded,  gwisgo, 
a  siarad,  ynddynt  eu  hunain.  Gwir 
fod  l)edydd  a  swper  yr  Argiwydd  yn 


Digitized 


byGoogle 


•34 


Ffurf'  Wasanacth. 


[Tachwcdd, 


ordinhadau  o  dan  sôl  Freninol  —  yr 
awdurdod  uchelaf  wedi  eu  sefydlu ; 
ond  pe  na  fuasai  ychwaneg  na  hyny  i'w 
cyflwyno  i'n  sylw  fel  pethau  pwysig  i'w 
cadw — ^pe  na  buasai  egwyddor  gymhell- 
ol  i'w  cadw  yn  yr  ordinhadau  eu  hun- 
ain,  at  yr  hon  y  gelwir  ein  sylw  yn 
fÿnych  yn  y  Gair,  syrthiasai  y  ddwy 
ordinhad  i'r  un  crebwyllradd  {catggary^ 
a  seremoniau  Israel.  Mae  y  rhaì  a  uN 
uddhant  i'r  ddwy  ordinhad  soniedig, 
jn  unig  am  eu  bod  ^m  sefydliadau 
Brenin,  neu  am  eu  bod  yn  arferíon  y 
cyfundeb  y  perthynant  iddo,  yn  eu  dar- 
ostwng  i  gylch  defodaeth  allanol 
gnawdol ;  yr  hyn  oedd  gwir  gyflwr  y 
gyfran  hyny  o  Israel  ag  oedd  yn  am- 
ddifad  o  flydd  i  ddangos  ystyr  eu  def- 
odau.  Dilys  genym  fod  y  Cristion  gol- 
euedig  ar  fater  yr  ordinhadau  yn  teimlo 
braint  efengylaidd,  yn  gystal  a  rhwym- 
edìgaeth  foesol,  yn  nglyn  a  hwy ;  cyfyd 
y  rwymedigaeth  foesol  i  ufuddhau  o'r 
ffaith  eu  bod  yn  sefydliadau  Pen  yr  eg- 
Iwys  j  ond  cyfyd  y  fraint  o  ufuddhau 
o'r  teimlad  hapus  a  gynyrchir  yn  yr  uf- 
add-dod,  yn  herwydd  priodoldeb  nat- 
uriol  yr  ordinhadau  ynddynt  eu  hun- 
ain  i  ddangos  cydgyfarfyddiad  cyflwr 
meddwl  a  chalon  yr  ufuddhawr,  os  nad 
yw  yn  rhagrithiwr,  a  rhyw  egwyddor 
hawliol  ar  brofleswr  yn  y  gyfundraeth 
y  mae  yr  ordinhadau  yn  rhan  o  honi. 
Mae  egwyddor  yn  yr  efengyl  a  hawlia 
farìi'olaeth  enaid  i  bechod  cyn  y  gall 
ddyfod  yn  ddeiliad  iddi ;  ac  y  mae  yr 
hwn  sydd  wedi  marw  i  bechod,  ac  wedi 
ei  oleuo  yn  iawn  yn  nyben  bedydd  fel 
y  dysg  Paul  a  Phedr  ef,  yn  teimlo  y 
fath  gy faddasrwydd  yn  ffurf  yr  ordin- 
hadau  i  arddangos  ei  deimlad  a  chyflwr 
ci  galon  drwy  ras,  fel  y  teimla  fod  yr 
ordinhadau  nid  yn  unig  yn  bethau  yr 
efengyl,  ond  hefyd  fod  yi  efengyl  yn 
yr  ordinhadau.  Ar  ba  dir  arall  y  gell- 
ir  cyfrif  am  lawenydd  mawr  dychwel- 
edigion  y  Pentecost  a'r  eunuch,  nis 
gwn. 

Y  teimlad  y  gallai  fod  yn  fuddiol 
gan  ddarllenwyr  y  Wawr  gael  trem  ar 
y  P'^y^  y  dechreuwyd  ffurf-wasanaeth, 
&c.,  a  barodd  i  mi  gymeryd  y  mater 
hwn  i  ysgrifio  ychydig  arno. 

I .    Ÿr  oes  y  dechrcuwyd  jfurf-  wasan- 


aethyny  cyfnod  Cristionogol^  yt  amgylch^ 
iadau  dan  ba  raiy  dechreuwyd  ef  a  chy- 
meriad  yr  oes  hono, 

Awdurdod  o  safle  uchel  iawn  ar  y 
mater  dan  sylw  yw  Rabiniaid  teitlawl 
Rhydychain ;  a  methant  hwy  ddyddio 
dechreuad  ffurf-wasanaeth  yn  mhellach 
yn  ol  na'r  bedwaredd  ganríf.  Dywed- 
ant  y  gellir  olrhain  eu  ffurf-wasanaeth 
can  belled  yn  ol  a'r  ganríf  grybwylled- 
ig ;  a  thaera  eraill  i  ganol  y  bumed. 
Wel,  chwareu  teg  iddi,  mae  yn  cyr- 
haedd  yn  mhell — mae  yn  bur  hen — ei 
gwallt  sydd  w)m,  a'i  phen  a'i  hys- 
gwyddau  sydd  grymedig  tua'r  llawr,  o 
ba  le  y  daeth.  Ac  fel  y  mae  arfer  rhai 
hen  ddynion,  seilia  hithau  ddadi  ar  ei 
henaint,  fod  ganddi  hawl  i  grediniaeth 
a  derbyniad.  Gofyna  yn  llyfndeg,  a'i 
phwys  ar  ei  ffbn,  am  dderbyniad  croes- 
awus  i  gapelau  a  theuluoedd.  Wel,  yn 
gyfiawnder  iddi,  teg  yw  dweyd  ei  bod 
)m  hen — yn  ddigon  hen  i'w  chyfrif  yn 
mhlith  yr  hynafìaid ;  mae  mor  hen  fel 
na  fyddai  achos  iddi  rwgnach  pe  bydd- 
ai  farw  yn  fuan.  Ond  er  hyn  mae  mil- 
oedd  yn  y  wlad  hon  ac  yn  Ewrop  yn 
credu  nad  jrw  henaint  ynááo  ei  hun  yn 
gwneyd  dyn  yn  eirwir  a  doeth — ^fod 
hen  beth,  fel  ambell  i  hen  ddyn,  yn 
well  offeryn  yn  llaw  y  diafol  na  pheth 
ieuanc.  Haerant  )m  ddig)rwilydd  yn 
wyneb  hen  ffurf-wasanaeth  a'i  holl  gyf- 
oedìon,  eu  bod  bedwar  cant  a  phedwar 
ugain  mlynedd  yn  rhy  ieuanc  i'w 
rhestru  yn  efengyl  yr  Hwn  y  mae  ef  yn 
Alpha  ac  Omega  iddi.  Mae  llawer  o- 
bethau  da  ag  nad  ydynt  yn  efengyl ; 
mae  gwahaniaeth  rhwng  fod  gwrth- 
ddrych  yn  beth  efengyl,  a  bod  efengyl 
yn  y  gwrthddrych ;  ac  os  ydyw  felly 
gyda  phethau  da,  pa  faint  mwy  y  mae 
feUy  gyda  phethau  drwg  ?  Pa  faint  yn 
well  ei  fod  yn  hen,  os  nad  yw  ddigon 
hen  ?  a  pha  faint  gwell  yw  peth  ieuanc, 
os  nad  yw  ddigon  ieuanc?  Nid  oe» 
dim  yn  Gristionogaeth  ag  nad  y w  yn 
gofoed  a  hi,  ac  o  dan  sel  ysbrydoliaeth,. 
na  dim  yn  Dduw  nad  yw  yn  ddidde- 
chreu  fel  efe. 

Nodweddid  yr  oes  y  ganwyd  ffurf- 
wasanaeth  ynddi,  gan  yr  anwybodaeth. 
a'r  dirywiad  mwyaf.  Y  pryd  hwn  yr 
oedd  y  **dyn  pechod'*  wedi  cyrhaedd 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Ffurf'Wasanaeth, 


«35 


oedran  pwysìg — yr  oedd  goleuadau  a 
dybìd  yn  bwysig  newydd  íachludo  yn 
Dgorilewin  angau — Ambrose,  August- 
iney  Gregory,  Basily  a  Chrysostom,  gan 
adael  yr  eglwys  mewn  tywyllwch  mor 
annhreiddiadwy  i'r  golygon,  fel  nad  yw 
wedi  gallu  ymryddhau  o  hono  hyd  y 
dydd  hwn. 

>  Yn  mhlith  cynyrchion  neillduol  a 
dyeithrol  y  cyfnod  dan  sylw — y  bed- 
waredd  ganrif— gellir  enwi,  ffurf-gred- 
oau»  neu  gyffesion  ffydd,  wedi  eu  hawd- 
nrdodi  gan  gyngorau  anysbrydoledig ; 
dyddiau  sanctaidd^  megys  Nadolig, 
&c. ;  arferid  cwyr-ganwyll,  halen,  mel, 
a  gwin,  yn  ngweinyddiad  bedydd.  Yn 
yr  amser  gogoneddus  (?)  hwn  y  dech- 
reuwyd  taenellu  ar  fabanod,  ac  y  pen- 
odwyd  y  Pasg  a'r  Sulgwyn  fel  adegau 
neiUduol  i  fedyddio  arnynt.  Dygwyd 
byrddau  i  arferiad  a  elwid  allorau  ; 
mewn  gwir,  tueddai  pob  peth  yn  y  gan- 
ríf  hon  at  ddadbiygu  cyfbendodaeth ; 
jrr  oedd  "  corn  bychan"  Daniel  wedi 
ymgyriiaedd  i  faint  diogel ;  **dyn  pech- 
od"  Paul  wedi  cyrhaedd  cyfìawn  oed; 
a  hi,  gwraig  syrthiedig  yr  Oen  yn  ei 
gwisg  borphor  ac  ysgarlad,  yn  addum- 
icdig  gan  aur  a  meini  gwerthfawr,  ac 
yn  marchogaeth  ar  fwystfìl  Iliwiedig, 
an.iaturiol,  a  saith  l)en  adeg  corn  iddo, 
sydd  yn  dechreu  enill  sylw  edmygol  y 
byd  ati  yn  ei  hymddangosiad  allanol 
pompus,  ac  yn  mywiogrwydd  ei  hieu- 
enctyd.  Nid  oedd  bywyd  proffeswyr 
crefydd  yn  y  cyfnod  hwn,  fel  y  mae  yn 
rhesymoi  meddwl,  yn  fymryn  gweli 
na'u  crefydd  ddirywiedig  ;  cynwysai 
yn  unig  •  rinweddau  ffugiol  o  fath  ag  a 
ddygwydd  yn  mywyd  meudwy.  O  wr- 
oldeb  Cristionogoi  a  rhinweddau  y  ped- 
air  canrif  flaenorol,  nid  oedd  yn  gym- 
liarol  ond  ychydig  o  honynt ;  ond  yn 
eu  lle  ceid  cyfriniaeth,  ofergoeliaeth,  a 
phob  rhywogaeth  o  lygredigaeth  yn 
drefn  y  dydd.  Dyna  i  ti,  ddarllenydd, 
gip-olwg  i  fewn  i  gymeriad  oes  enedig* 
ol  ffurf-wasanaeth ;  a  hi,  yn  nghyda'r 
credo  dynol-ordeiniedig,  oedd  yn  hil- 
iogaeth  naturiol  Ilygredigaeth  yr  oes. 
Y  fath  oedd  anwybodaeth  clerigwyr  y 
ganrif  hon,  fel  na  allasai  llawer  o  hon- 
ynt  ysgrifenu  eu  henwau ;  ac  fel  y  gall- 
eot  weinyddu  yn  y  moddion  gyda  gradd 


o  briodpldeb,  rheidioi  oedd  darparu 
math  o  ffurl  ystrydeboi  i'r  gwasanaeth. 
Y  rhai  ni  fedrent  wneyd  ffurf  iddynt 
eu  hunain,  a  fenthycent  un  eu  cymyd- 
ogion,  neu  a  geisient  gan  eu  cymydog- 
ion  galiuog  i  hyny  eu  cynorthwyo  i 
wneyd  un  iddynt.  Fei  hyn  esgynodd 
gwraig  yr  Oen  i  orsedd  bwystfil ;  ac 
wedi  gosod  heibio  wisg  hardd,  bur,  ddi- 
Iychwinedig  ei  phroffes  wreiddioi,  a 
aeth  i  ddilladgell  yr  archdwyliwr,  ac  a 
ddaeth  allan  er  ei  chywilydd,  ac  a  ym- 
ddangosodd  yn  ngwydd  Asia,  Ewrop, 
a*r  byd  yn  y  wisg  arwyddol  o'i  chym- 
eriad  yn  ol  Dat.  17  :  4*  5. 

Yn  yr  olwg  gyffredinoi  hon  ar  Iygr- 
iad  yr  eglwys,  nid  ydym  am  i  neb  dde- 
ali  nad  oedd  gan  Dduw  ddynion  pur 
y  pryd  hwnw,  fel  bob  amser,  i'w  enw  ; 
ond  rhaid  edrych  arnynt  yn  fwy  fel  un- 
igolion  nag  fel  cynulleidfaoedd ;  a 
rhaid  edrych  am  buredd  cymeriad  y 
tystion  yn  fwy  yn  y  goleuni  o  ddidwyii- 
edd  egwyddor  calon,  a  dyben  bywyd, 
nag  yn  y  goleuni  o  berffeithrwydd  ef- 
engylaidd  pob  syniad  yn  eu  credo.  Yr 
oedd  pawb,  fwy  neu  lai,  yn  rhyw  ystyr 
neu  gilydd,  wedi  ymlygru.  Yn  y  ilygr- 
edigaeth  mawr  soniedig,  daeth  credoau 
sectarol  a  ffurf-wasanacth  i  gaei  Ile  Gair 
Duw ;  a  daeth  yn  arferiad  pur  gyffred- 
inol  i  ddirymu  gorchymynion  Duw 
trwy  draddodiadau  rhyw  dadau  neu 
gilydd.  Yn  yr  oes  hon  hefyd  yr  ym- 
lithrodd  y  meddwl  i*r  eglwys  y  gwnai 
capeii  heirdd  foddio  yn  fawr  yr  hwn 
ag  nad  oedd  ganddo  yn  nyddiau  ei 
gnawd  "  le  i  roi  ei  ben  i  lawr.'*  Hefyd 
yn  y  cyfnod  hwn  hoffai  y  wraig  a'r 
wisg  ysgarlad  actio  eayes'droppers  dan 
fargod  y  chwareudai.  Hoffodd  yn  fawr 
y  gerddoriaeth  oedd  yno,  a  dan  ei 
swyn  penderfynodd  hithau  gaei  offer- 
ynau  cerdd  i'w  themlau,  a  chael  côr 
canu  dethoiedig  er  arwain  y  bobl  i'r  ar- 
feriad,  rhy  gyffredin  yn  awr,  o  addoii 
Duw  trwy  ddirprwy.  Rhyfedd  i'r  eg- 
iwys  syrthiedig  a  iiollol  iygredig  weled 
y  priodoldeb  o'r  pethau  uchod,  os  yd- 
ynt  yn  iawn,  a'r  eglwys  burach  yn  y 
cyn-ganrifoedd,  pan  oedd  ei  hathrylith 
ddyfeisgar  heb  ddirywiocymaint,  fethu 
gweled  hyn  !  Buasai  yn  dda  pe  cyf- 
yngasid  y  cyfiwr  uchod  i'r  l^edwaredd 


Digitized 


byGoogle 


»3^ 


Y  Llafar'Beiriani, 


[Tachwedd, 


ganrif  yn  unig,  yn  Ue  ei  fod,  fel  y 
gwelir  yn  bresenoî,  wedi  gwasgu  ei  ar- 
graff  ar  bob  cyfnod  o  hyny  hyd  yn  awr, 
nes  y  raae  y  canu  yn  neillduol  wedì 
syrthio  i  ddwylaw  yr  ychydig  a  ystyrir 
sydd  yn  artistes  yn  y  gelfyddyd,  a 
chorph  y  gynulleidfa  yn  llonydd  a  di- 
gyfiroy  fel  pe  na  fuasai  Duw  yn  dysgwyl 
oddiwrthynt  hwy  aberth  mawl  !  A  fydd 
y  cyfryw  yn  foddlon  i  betbau  fod  felly 
)rn  y  nefoedd,  wys  ?  Gyda  yr  eithriad 
o'r  arferiad  o  addoli  saint  a  delwau^ 
clust-gyífes,  traws-sylweddiad  a  gwedd- 
wdod  clerigwyr,  ac  efallai  ychydig 
bwyntiau  eraill,  gellir  dweyd  fod  ffurf- 
wasanaeth  Eglwys  Loegr  yr  un  a'r  un 
Baby4dol,  a  bwriadwyd  hi  yn  y  ddau 
gysylltiad  yn  wreiddiol  i  ddiwallu  di- 
ffyg  gweinidogion  anwybodus  y  rhai  ni 
aÙent  gario  yn  mlaen  yn  ddichlynaidd 
yr  addolìad  hebddi ;  fel  y  bwriadwyd 
y  byrdreithiau  {hûmiiies)  i  gyfarfod  di- 
ffyg  y  naw  o  bob  deg  clerigwyr,  y  rhai 
ni  allent  wneyd  tipyn  o  bregeth  eu  hun- 
ain.  Bu  yn  rhaid  i'r  fam  a'i  merch 
wrth  ryw  Frutus  yn  mhob  oes.  Ond 
chwareu  teg  i  glerigwyr  Rhufain  a 
Lloegr,  nid  ydynt  ar  benau  ei  hunain 
yn  y  diffyg  diweddaf  a  nodwyd,  fel  y 
gwyr  aml  i  sO'and'SO  yn  mhlith  Ym- 
neillduwyr.  Yn  unol  â  ffurf-wasanaeth 
Bhufain  a  Lloegr,  mae  babanod  yn  cael 
eu  hadgenedlu  a'u  himpio  i  gorph  Crist 
pan  fedyddir  hwy  ;  a'r  oll  a  drengant 
ac  a  gleddir  ganddynt  a  ddodir  i  lawr, 
"  pridd  i'r  pridd,  lludw  i'r  lludw,  mewn 
gwir  ddiogel  obaith  am  adgyfodiad  i 
fywyd  tragywyddol."  Mor  uchel- 
freintiawl  yw  y  plant  a  enir  i'r  Lwys- 
benaeth  Seisnig ;  a  deublyg  freintiawl 
y  rhai  a  gleddir  ganddi !  ! 
[lòarhau.^ 


Y  LLAFAR-BEIRIANT. 

Pwy,  pwy  ydyw  hwn  sy'n  llefaru 

Heb  enau  na  thafod,  fel  dyn  ? 
Offeryn  mor  syml  a  dinod 

O  ran  ymddangosiad  a  Uun  : 
'Rwy'n  clywed  lleferydd  hen  gyfaili 

Sy'n  gorwedd  yn  meddrod  y  glyn, 
Adwaenaf  ei  lais  yn  mysg  lluaws — 

Paham,  a  pha  fodd  y  mae  hyn  ? 


Y  meddwl  diderfyn  ei  allu 
Sydd  wedi  anrhegu  y  byd 

A  pheiriant  rhyfeddol  a  chywrain, 
£r  dangos  ei  gynydd  o  hyd  ; 

Mae'n  ail  i  beirianwaith  y  Crewr, 
Llefara  bob  iaith  ar  ol  dyn 

Mor  llithrig  a  chroew,  mor  debyg 
I'w  dafod  leferydd  ei  hun. 

Mae'n  chwerthin  mor  ysgafn  ei  galoB^ 
Ac  wyla  yn  uniawn  fel  dyn, 

Fel  pe  yn  feddianol  ar  deimlad, 
A  chalon  ac  ysbryd  ei  hun ; 

Gall  ganu  mor  beraidd  a'r  goreu 

0  felus  gerddorion  ein  gwlad, 
Ac  adrodd  mor  hyawdl  a'r  plentyn 

Yn  adrodd  ei  gwyn  wrth  ei  dad. 

Fe  geidw  hyawdledd  afeithwyr 

Galluog,  dysgedig  y  byd, 
Pob  pwyslais,  eu  tôn  a'u  pesychiad, 

Gofnoda  yn  gywir  o  hyd  ; 
Llefara  y  peiriant  gyfrolau 

1  swyno  yr  oesau  a  ddel, 
Tra'r  tafod  fu  yn  eu  llefaru 

Gan  angau  yn  nghlo  o  dan  sftl. 

Mor  hyfryd  i'r  plant  ar  yr  aelwyd 
Fydd  clywed  llais  tyner  llawn  hedd 

Y  fam  oedd  mor  anwyl  yn  siarad 
Fel  pe  o  waelodion  y  bedd  ; 

Bydd  gwrando'r  cyngorion  a'r  weddí^ 
Fel  gynt  wrth  yr  allor  yn  nhref, 

O'r  peiriant  yn  hynod  effeithiol, 
Tra  hi  gyda  Christ  yn  y  nef. 

A  melus  gan  íîloedd  fydd  clywed 

Gair  olaf  eu  plentyn  o'r  glyn, 
A'r  gän  a  arferai  ei  chanu 

Fydd  anwyl  a  gwerthfawr  prỳd  hyn  ; 
Trwy  gymorth  y  peiriant  llefara, 

Fe  erys  adgofìon  o  hyd 
Yn  fyw  am  ein  câr  a'n  hanwyliaid, 

Tra  hwynt  yn  y  dyffryn  yn  fud. 

Yn  ddiau  y  gallu  Anfeidroi 

I'r  hyf  feddwi  dynol  a  roes 
Ddrychfeddwl  o'r  peiriant  liefara, 

Prif  gampwaith  gywreiniaf  yr  oes  ; 
Dedwyddwch  a  chysur  dynoiiaeth 

Yw  dyben  l>endithion  y  Nef— 
Boed  tafod  y  peiriant  llefani 

Yn  moli  ei  enw  mawr  ef. 


Youngstown^  O, 


Mathrafal. 


Digitized 


byGoogle 


iMo.] 


Araefh  ar  y  BeibL 


^yi 


ARAETH  AR  Y  BEIBL. 


GAN  MR.    J.  W.   WILLIAMS,   FRBEDOM,   CATTÀ' 
RAUGUS,    N.  Y. 


Gyda'r  príodoldeb  rowyaf  y  gellir 
ystyried  y  Bcibl  yn  arglwydd  ar  bob 
Uyfr  arall.  Y  tnae  hanfod  pob  liyfr  ar- 
all  ag  sydd  o  werth  yn  deilliaw  o  hwn. 
Dyma  éynonell  wreiddiol  dysgeìdiaeth. 
Y  mae  addysg  a  lienyddiaeth  bur  wedì 
derbyn  eu  bodolaeth  raewn  modd  un- 
iongyrchol  o'r  oraclau  dwyfol.  Sylwn 
ar  y  Beibl  mewn  pedwar  o  ystyriaethau. 

1.  Y  Brìbl  yn  ei  Ddwy/ûldeb.—Y 
mae  y  gyfatebiaeth  sydd  yn  lx>doii 
rhwng  llyír  natur  a  llyfr  datguddiad  yn 
fnrofi  hyn.  Er  cymaint  o  ddargan- 
íÿddiadau  sydd  wedi  eu  gwneyd  yn 
mhob  cangen  o  wybodaeth  ddynol, 
mewn  Daeareg,  Daearyddiaeth  a  Ser- 
yddiaethy  &c.,  nid  oes  yma  ddim  yn 
gwrthdaro  yn  erbyn  tystiolaeth  anjffael- 
cdig  Gair  Duw.  Os  gellir  profi  trwy 
ddaeareg  fod  y  byd  yn  filiynau  o  flyn- 
yddoedd  o  oedran,  nis  gall  byth  íyned 
yn  mhellach  yn  oi  na  äate  y  Beibi,  sef 
**Yn  y  dechreuad  y  creodd  Duw  y 
■efoedd  a'r  ddaear."  Os  geilir  drwy 
gyfrwng  seryddiaeth  esgyn  i'r  nef, 
a  phwyso  a  mesur  y  planedau  meg- 
y»  mewn  ciorianau,  dywed  y  Beibi 
waewn  iaith  eglur,  mai  gwaith  bysedd 
yr  Anfeidroiydynt,  y  rhai  a  ordeiniodd 
cfe.  Y  mae  liyfr  natur  a  iiyfr  datgudd- 
íad  yn  cyduno  i  amiygu  mai'r  un  awd- 
wr  sydd  Vt  ddau.  Os  trown  i'r  Beibi 
ei  han,  cawn  ddigon  o  brofion  o'i 
ddwyfoideb.  **  Yr  holl  Ysgrythyr  sydd 
wcdi  ei  rhoddi  gan  ysbrydoliaeth 
Daw,"  &c.  **  Gan  wybod  hyn  yn  gynt- 
af^  nad  oes  un  brophwydoiiaeth  o'r  Ys- 
grythyr  o  ddeongiiad  priod.  Canys 
nid  trwy  ewyliys  dyn  y  daeth  gynt  bro- 
phwydoliaeth,  eithr  dynion  sanctaidd 
Daw  a  lefarasant  megys  y  cynhyrfwyd 
hwy  gan  yr  Ysbryd  Gian."  2  Tim.  3 : 
16,  17 ;  2  Pedr  i  :  20,  21. 

2.  Y  Beiblyn  ei  Henafiaeth,—\rí  y 
Beibi  yr  yd^rm  yn  caei  yr  hanesydd- 
iaeth  foreuaf.  Yma  y  cawn  wybod  pa 
fodd  y  daeth  cheufs  cymysgiyd  i  drefn 
a  phrjdferthwch,  trwy  ddylanwad  yx 
Ysbryd  Dwyfol,  ag  oedd  yn   ymsymud 


ar  wyneb  y  dyfroedd.  Yma  y  cawii 
hanes  dechreuad  y  teulu  dynol  yn  mher- 
son  y  pâr  dedwydd  yn  ngardd  Eden. 
Gosodwyd  dyn  yno  yn  argiwydd  y 
greadigaeth.  Yma  y  ceir  hanes  y  cod- 
wm  erchyll  a'i  ganlyniadau  dinystriol 
ar  ddynolryw.  Trwy  y  Beibl  gailwn 
gaei  goiwg  ar  y  cynddiluwiaid,  a  bodd- 
iad  y  byd  â  diiuw ;  gwaredigaeth  No- 
ah  a'i  deulu  ;  cymysgiad  yn  ieithoedd 
yn  Nhwr  Babel ;  gaiwad  Abraham  o 
Ur  y  Caideaid  ;  arweiniad  y  genedi  i*r 
Aipht,  ac  allan  oddi  yno,  &c.  Y  mae 
mwy  o  hanesiaeth  wir  werthfawr  ac 
angenrheidioi  i  sefydlu  cymdeithas  ar 
safon  ddiogei,  mewn  ychydig  benodau 
yn  Llyfr  Genesis,  nag  sydd  yn  holl  gyf- 
roiau  hanesyddiaeth  y  bydysawd 

4.  Y  Beiblyn  natur  ei  Addysg. — Un 
o  amcanion  penaf  Gair  Duw  yd^rw  dyr- 
chafu  y  byd  dynol  o'i  gyflwr  colledig, 
i  fod  yn  ffafr  y  Jehofah.  Nid  yn  unig^ 
y  mae  y  Beibl  yn  cynwys  y  drychfedd- 
yiiau  mwyaf  aruchel  a  barddonoi,  ond 
hefyd  y  mae  yn  dadbiygu  y  syniadau 
mwyaf  pur  yn  eu  dylanwad  ar  gymer- 
iad  moesoi  ac  ysbrydoi  dyn.  **  Fel  y 
byddo  dyn  Duw  yn  l)erffaith,  wèdi  eí 
l)erffeithio  i  bob  gweithred  dda,"  yd- 
yw  arwyddair  dysgeidiaeth  y  Beibl. 
Os  gofynir,  **  Pa  fodd  y  gianha  ilanc 
ei  iwybr?"  geilir  ateb,  **  Trwy  ym- 
gadw  yn  oi  dy  air  di."  Wrth  ddil]m 
addysg  y  Beibl  y  mae  dynoiryw  yn  ym- 
ddyrchafii  oddiwrth  y  gwaei  at  y  gwych; 
oddiwrth  y  daearoi  at  yr  ysbrydol  a*r 
nefol;  ac  oddiwrth  yr  halogedig  at  y 
rhinweddol  a'r  sanctaidd.  Ymgadw 
at  wersi  moesol  y  Beibi  ydyw  safon 
cynydd,  liwyddiant,  a  dedwyddwch 
cymdeithas. 

4.  Y  Beibl  yn  ei  Ddylanwad. — Nid 
oes  un  llyfr  mewn  l>od  yn  meddu  cy- 
maint  o  ddylanwad  ar  feddwl  a  chalon 
dyn  a'r  iiyfr  godidog  hwn,  a  roddwyd 
gan  Dduw  i  reoleiddio  dynoiiaeth- 
Beth  sydd  wedi  chwalu  y  cymyiau  du- 
on  a  fuont  yn  hongian  yn  ffurfafen  y 
byd  moesoi  ?  Onid  peiydrau  tanbaid 
Haui  y  Gwirionedd  Dwyfol?  Beth 
sydd  wedi  gwareiddio  y  paganiaid  an- 
war,  a  liadd  dylanwad  eilun-addoi- 
iaeth  ?  Onid  dylanwad  y  Beibi  ?  Beth 
sydd  wedi  bod  yn  foddion  i  ddwyn  mil- 


Digitized 


byGoogle 


^ss 


Gwreiddiol  a  Dttholedig. 


[Tachwcdd^ 


ìynaa  i  waeddi  allan,  ''  Beth  sydd  raid 
i  ni  ei  wneuthar  fel  y  byddom  cadwed- 
ig?"  Onid  dylanwad  y  Beibl  yn  llaw 
jr  Ysbryd  Glan  ?  Y  mae  y  Beibl  yn 
meddu  dylanwad  ar  bob  gradd  o  ddyn* 
ion,  o'r  brenin  ar  ei  orsedd  at  y  dis- 
tadiaf  yn  y  wlad.  Am  hyny  ein  dy- 
mnniad  ydyw,  Bydded 

"  Beibl  i  bawb  o  bobl  y  byd  '' 


•GjWI^EIDDIOJ-  A   J)eTHOLEDIQ. 


GAN  AP  P.  A.   IfON. 


— Y  mae'n  syndod  fod  dynion  deall- 
m  ac  ysgrifenwyr  rhagorol,  yn  parhau 
yn  y  dyddìau  hyn,  w^i'r  holl  fanteis- 
ion  gramadegol  a  geiriadurol,  rhagor 
yr  hyn  a  fwynheuid  haner  can'  mlyn- 
edd  yn  ol,  i  ysgrífenu  yn  wallus  mewn 
perthynas  i'r  Enwedigaethydd  yn  llyw- 
odraethu  y  llafaríad  /.  Yr  wyf  yn  syl- 
wi  ar  hyn  yn  ein  gwahanol  gyhoedd- 
iadau  Cymreig  yn  barhaus.  Sylwer  yn 
fanwl  ar  y  cyfarwyddiadau  canlynol ;  a 
byddai  yn  ddoeth  i  bawb  nad  ydynt  yn 
gyfarwydd  ynddynt  eu  cofio  yn  ofalus 
a'u  trysori  yn  eu  cof : 

I.  Nid  yw  y  llafariad  i  byth  i'w 
defnyddio  yn  nghyfansoddiad  berf  na 
rhagferf  yn  yr  amser  presenol ;  meg- 
ys,  To  bcy  i  fod.  2.  Nac  yn  Arddod- 
iad  o  flaen  berfau  sicrhäol,  yn  cyfateb  i 
ihat  is  it ;  yr  hyn  yn  wrthun  iawn  a 
arferir  gan  bregethwyr  ac  ysgrifenwyr 
wrth  gadamhau  /  fod  y  peth  a'r  peth. 
Cymerer  enghraiíTt  Ysgrythyrol  : — 
2  Cor.  5:19;  sef  "  bod  Duw  yn 
Nghrist  yn  cymodi  y  byd  ag  ef  ei  hun, 
heb  gyfrif  iddynt  eu  pechodau."  3. 
Nid  yw  y  llafariad  /  byth  i  ddìlyn  yr 
yr  Enwedigaethydd  {Nominatrüé)^  pan 
ci  blaenorer  ganddi,  o  flaen  y  ferf. 
Enghraifflt  Ysgrythyrol,  fel  hyn  : — 
"  Onid  oedd  raid  i  Grist  ddyoddef  y 
pcthau  hyn  ?"  ••  Gosodwyd  i  ddynion 
fiu*w  unwaith."  "Gad  yn  gyntaf  i*r 
plant  gael  eu  digoni."  Act.  17  :  30. 
"  A  Duw — sydd — yn  gorchymyn  i  bob 
dyn  yn  mhob  man  edifarhau" — nid  i 
edifarhau.     Yn   yr  enghreiff'tiau   hyn. 


Crist^  dyfdon^  a'r  ỳlaniy  ydynt  yr  En- 
wedigaethydd  ;  ac  am  eu  blaenorír  gan 
yr  Arddodiad  /,  yr  hwn  a  eilw  rhai  jm 
Rhoddedigaethydd,  bwrir  yr  unrhyw 
allan  ar  eu  hol  bob  amser  o  flaen  y  Per- 
wyddiaid ;  y  berfau  ydynt  dyoddef^ 
marwy  caely  ac  edifarhau.  Yr  un  modd, 
nid  yw  i  flaenori  yr  Enwedigaethydd 
pan  ei  dilyner  ;  megys,  ••  Gosodwyd 
dynion  i  farw."  4.  Eithr  pan  ei  har- 
ferir  o  flaen  y  ferf  yn  yr  amser  dyfodol, 
ni  ellir  gwneyd  rhagferf  o  honi,  amgen 
Arddodiad  a  fydd,  yn  ateb  i'r  to  neafor 
yn  Saesnaeg  ;  megys,  ''  Codi  i  foliana 
yr  Arglwydd."  '*  Wedi  eu  galw  i  fod 
yn  saint."  Ac  o'r  achos  yma  y  dy- 
weda  Dr.  W.  O.  Pughe,  ei  bod  bob  am- 
ser  yn  yr  *  'amser  dawedadwy . "  5 .  Cys- 
traweniad  brawddegau  a'i  bwria  hi  all- 
an,  am  y  rheswm  uchod ;  sef  na  pherth- 
yna  i  ferf  na  rhagferf ;  megys,  "  Bry» 
sydd  amaf  /  fyned  i'r  pen."  Yma  mae 
yr  /  yn  ormodol  gan  yr  Esgob  Richard 
Davies.  "  Yr  oedd  yn  bleser  ganddynt 
/son  am  dano  ;**  Felly  yma  hefyd. 
Ceir  enghraiff't  walius  yn  Act.  26  :  i — 
"  Y  mae  cenad  (caniatâd)  i  ti  i  ddy- 
wedyd  drosot  dy  hunan."  Gan  y  dy- 
weda  rhai  gramadegwyr  na  pherthyna 
i'r  Oymraeg  achosion  {cases),  hawsaf 
i'r  ysgrifenydd  Gymreig  a  fydd  gochel- 
yd  y  bai  hwn  yn  wastad,  drwy  adad 
allan  un  o'r  ddwy  /',  naill  ai  o  flaen  nea 
ar  ol  yr  Enw  a*r  Rhag-enw  ;  megys, 
'*  Rhaid  iddo  Ef  gynyddu,  ac  /  minau 
leihau'* — nidileihau.  Os  ni  fydd  yr 
/  o  flaen  yr  Enw  neu  y  Rhag-enw,  yna 
daw  i  mewn  yn  rheoiaidd  fel  Arddod- 
iad  o  flaen  y  ferf ;  megys,  **  Dynion  a 
osodwyd  i  farw,"  &c.  Y  gwall  hwn 
sydd  anhawddach  ei  ochelyd  na  beiau 
ymadrodd  cyffredin,  am  ei  fod  yn  fwy 
cuddiedig,  yn  debyg  i'r  ddwy  Negid- 
ydd.  Ond  dylid  ei  ochelid  gan  bob 
ysgrifenydd  i'r  wasg,  a  phob  siaradwr 
cyhoeddus. 

— "  Pan  yn  dewis  gwraig,"  ebai  y 
Phrenological  Joumal,  "bydded  i  chwi 
gymeryd  eich  llywodraethu  gan  yr  ên." 
Y  gwaethaf  yw,  wedi  dewis  felly,  yr 
ydys  yn  agored  i  lywodraeth  y  genau 
byth  wedi  hjmy ! 

— Mae  yn  annichonadwy  terfynu  dy« 


Digitized 


byGoogle 


I^.] 


Y  Gelfyddyd  ù  Ysgri/enu. 


«39 


lanwad  dyn  da,  yr  hwn  yn  ychwanegol 
at  ei  gymeriad  moesol  uchel,  sydd  fedd- 
ianol  hefyd  ar  gyrhaeddiadau  nad  yd- 
ynt  gyffredin  yn  y  gwahanol  ganghen- 
ao  Dy^.  Y  mae  ei  bresenoldeb  yn  dy* 
hidlo  llewyrch  pa  le  bynag  yr  elo,  ac 
yr  ydym  yn  teimlo  pan  yn  ei  wyddfod 
ataliad  ar  unrhyw  duedd  ynom  at  ys- 
gafnder  a  gwag-ymadroddion. 

— Un  o'r  dynìon  goreu  a  mwyaf 
llafarÊiwr  ^m  ngwaith  ei  Feistr  mawr, 
yn  ninas  New  York,  yw  y  Parch.  Ste- 
phen  H.  Tyng,  leu.,  gweinidog  £sgob- 
yddol.  Newydd  ddychwelyd  o  Ewrop, 
Ile  y  bu  er  adnewyddu  ei  iechyd,  wedi 
gorweithio  yn  mhob  achos  daionus, 
rhydd  eì  argraffiadau  ar  yr  hyn  a  wel- 
odd  yn  Lloegr,  Ffrainc,  Itali,  Switzer- 
land,  &c. ;  ac  yn  neiUduol  ei  ymwel- 
iad  ft  Mr.  Spurgeon.  Y  mae  ganddo 
feddwl  uchel  iawn  am  bregethwr  mawr 
y  Bedyddwyr,  gyda'r  hwn  y  treuliodd 
lawer  diwrnod  hyfryd  yn  yr  haf.  Ys- 
tyrìa  Spurgeon  yn  ddyn  mwy  galluog 
naGladstone,  a  chanddo  ddylanwad 
eangach.  Pregetha  bob  Sul  i  bum'  mil 
obobl — ^pregetha  Oristionogaeth  iach- 
1B,  sylweddol  ac  ymarferol ;  a  thrwy 
offerynoliaeth  y  Libercttìon  League^  cyf- 
imdrefn  llyfr-werthol,  ac  argraffiad  ei 
bregethau  yn  ieithoedd  y  byd  bron, 
hyd  yn  nod  y  Chineaìdd  a'r  Japanaidd, 
effrìthia  ddylanwad  mwy  byd-eang  a 
nerthol  nag  un  dyn  arall  yn  Prydain 
Fawr  na'r  Iwerddon.  Camsyniad  mawr 
ywtybied,  fel  y  gwna  llawer  o'r  Amer- 
iciaid,  ei  fod  mewn  unrhyw  fodd  yn 
ymdebygu  i  Beecher.  Mewn  gwirion- 
edd,  anhawdd  meddwl  am  ddau  ddyn 
mor  hollol  wahanol.  Nid  yw  ychwaith 
yn  cael  ei  amgylchu  a'ì  gefnogi  gan 
ddynion  cyfoethog,  fel  ag  y  mae  Beech- 
cr.  Ymae  ei  gynulleidfa  yn  cael  ei 
gwneyd  i  fyny  bron  yn  hollol  o  fas- 
nachwyr  bychain,  a  phobl  mewn  am- 
Orlchiadau  cymhedrol.  Y  mae  pris  yr 
eistedd-leoedci  yn  isel,  ond  mae  yr  eis- 
teddyddion  mor  lluosog,  fel  y  telir  iddo 
p  hawdd  gyflog  uchel — amryw  fìloedd 
0  banau  ^m  ílynyddol,  a  chyfrana  y 
cyfan  mewn  elusenau ;  gan  fyw  ei  hun- 
an  yn  hollol  ar  yr  elw  deilliedig  oddi- 
wrth  ci  lyfrau.      Pregethodd  Dr.  Tyng 


ei  bregeth  gyntaf  ar  ol  ei  ddychweliad 
gartref  yn  eglwys  y  Drindod  Sanctaidd, 
i  dyrfa  fawr,  oddiar  y  geiriau,  ^^Yr  Ar- 
glwydd  yw  íy  nerth  a'm  tarían.*'  Salm 
xxviii.  7. 

— Ffydd  fywiol  wreiddiol  ar  weddi— heb 
Fydd  a  blode*  arni ;  [lîd, 

Ffydd  heb  un  awr  ddiffoddi,    , 
Ffydd  gref  â  i'r  nef  a  ni. 

Fel  pren  pêr  dalier  rhwng  dolydd — ^a 
Yn  dwyn  ffrwyth  meluswydd ;  [ffríth, 
Felly  pob  gweithred  ddedwydd, 
Glân  a  phur  a  ganlyn  ffydd. 


r  GELFYDDYD  0  YSGRIFENU. 


Teithiwr  o'r  enw  Mr.  Mariner,  wrth 
adrodd  hanes  ynysoedd  Tonga,  a  rydd 
ddarluniad  difyr  o'r  syndod  mawr  a 
achoswyd  yn  meddyliau  rhai  o  drig- 
olion  yr  ynysoedd  hyny  wrth  weled  eff- 
eithiau  y  gelfyddyd  o  ysgrifenu,  am  y 
tro  cyntaf.  Yr  oedd  M r«  Mariner,  yn 
mhen  ychydig  ar  ol  iddo  gael  ei  gym- 
eryd  yn  gaeth  gan  yr  anwariaid»  wedi 
ysgrifenu  llythyr  â  dwfr  a  phylor  wedi 
eu  cymysgu,  ar  ddernyn  o  bapyr  a 
gawsai  gan  un  o'r  brodorion,  gan  ob- 
eithio  y  buasai  yn  foddion  i'w  ryddid 
gael  ei  adferu  iddo ;  ac  yr  oedd  wedi 
rhoddi  y  llythyr  hwn  yn  ngofal  un  o'r 
penaethiaid,  gan  ddymuno  arno  ei 
roddi  i  feistr  y  Uong  gyntaf  a  ddelai  i'r 
ynys.  Ond  pan  glywodd  Finnow,  y 
brenin,  am  yr  amgylchiad  hwn,  efe  a 
ofnodd  fod  drygioni  ar  droed,  ac  a  an- 
fonodd  yn  uniongyrchoi  at  y  penaeth 
a  feddai  y  Uythyr,  i  beri  iddo  ei  roddi 
iddo  ef.  Pan  roddwyd  ef  yn  ei  law, 
medd  yr  hanes,  edrychodd  arno  yn 
fanwl  ar  bob  tu ;  ond  o  herwydd  ei  fod 
yn  methu  dirnad  ei  amcan,  rhoddodd 
ef  i  un  Jeremiah  Higgins,  yr  hwn  oedd 
yn  d  yg wydd  bod  gerllaw,  a  gorchym- 
ynodd  iddo  hysbysu  pa  beth  oedd  ei 
ystyr.  Nid  oedd  Mr.  Maríner,  yr  hwn 
a'i  hysgrifenodd,  yno  ar  y  pryd.  Cy- 
merodd  Higgins  y  Uythyr,  ac  er  mwyn 
peidio  anfoddloni  y  brenin,  dywedodd 
nad  oedd  yn  cynwys  dim  ond  dymun- 
iad  ar   fod  i  ryw  un   o   forwyr   Lloegr 


Digitized 


byGoogle 


a4o 


Y  Geÿyddyd  o  Ysgrìfenti. 


[Tachwedd, 


ddyfod  i  erfyn  ar  ei  Fawrhydi  i  ollwng 
Mr.  Aíariner  a'i  gydwladwyr  yn  rhydd- 
ìonÿ  gan  ddywedyd  fod  y  trigolion  yn 
dìrion  tuag  at^mt,  ond  eu  bod  yn  dy- 
muno  yn  fawr,  pe  gallent,  ddychwelyd 
i*w  gwlad  enedigol.  Ymddangosai  y 
dull  hwn  o  drosglwyddo  meddyliau  yn 
rhyfedd  iawn  i  Finnow.  Cymerodd  y 
Uythyr  drachefn  ac  edrychodd  drosto 
yn  fanwl ;  ond  yr  oedd  y  rhyfeddod 
yn  mhell  uwchlaw  ei  amgyffred.  0*r 
diwedd  anfonodd  am  Mr.  Mariner,  a 
cheisiodd  gadddo  ysgrifenu  rhywbeth 
eilwaith.  Gofynodd  yntau  pa  beth  a 
ewyliysiai  efe  iddo  ei  ysgrifenu.  Dy- 
wedodd  y  brenin,  "Gosodwch  fi  i  lawr." 
Ysgrîfenodd  Mr.  Mariner  yr  enw  Fin- 
now  ar  bapyr.  Yna  anfonodd  y  bren- 
în  i  gyrchu  Sais  arall,  yr  hwn  nid  oedd 
yn  bresenol  ar  y  pryd ;  ac  wedi  gor- 
chym^m  i  Mf.  Mariner  droi  ei  gefn,  ac 
edrych  ffordd  arali,  rhoddodd  y  papyr 
i'r  Sais,  a  dywedodd  wrtho  am  fynegu 
pa  beth  oedd  amo.  Darllenodd  yntau 
cnw  y  brenin  ^m  uchel.  Ar  hyn  cip- 
îodd  Finnow  y  papyr  o'i  law,  ac  ed- 
rychodd  amo  gyda  s}mdod,  gan  ei  droi 
jn  ol  ac  yn  mlaen,  a  syllu  ^m  fanwl  ar 
bobcwrohono.  0*r  diwedd  dywed- 
odd,  "  Nid  yw  hwn  yn  debyg  i  mi, 
nac  i  un  dyn  arall.  Ple  mae  iy  ngoes- 
au  ?  pa  fodd  yr  ydych  yn  deall  mai  my- 
ft  y  mae  yn  feddwl  ?"  Yna  heb  gjrm- 
eryd  amser  i  wrando  ar  un  eglurhad, . 
gorchymynodd  i  Mr.  Mariner  j^grifenu 
rhywbeth  arall ;  a  rhoddodd  ddigon  o 
waith  iddo  am  dair  neu  bedair  awr  i 
ysgrtfenu  enwau  gwahanol  ddynion,  a 
Ueoedd,  a  phethau,  y  rhai  a  ddarllenid 
gan  y  Sais  arall.  Yr  oedd  hyn  yn  ddi- 
tyrwch  anghyffredin  i  Finnow  ac  i'r 
rhaì  oedd  gydag  ef,  yn  enwedig  o 
hcrwydd  fod  y  brenin  weithiau  yn 
dywcdyd  rhyw  hanesion  carwriaethol 
yn  nghiust  Mr.  Mariner,  y  rhai  a  osod- 
ai  efe  i  lawr  yn  gyflawn,  ac  a  ddarllenid 
yn  uchei  gan  y  Sais  arall,  yr  hyn  a 
berai  i  rai  o'r  benywod  oedd)mt  yno 
î  wrido  )m  barhaus ;  ond  nid  oedd  un 
o  honynt  yn  digio,  o  herwydd  bod  eu 
syndod  oblegid  dyeithrwch  y  peth  yn 
gorchfygu  eu  holl  nwydau  eraill.  Nis 
galleni  ddyfalu  pa  fodd  yr  oedd  eu  hen- 
wau  a'u  hanesion    yn  cael    cu    tros- 


glwyddo  mewn  ffordd  mor  ddirgel- 
aidd. 

O'r  diwedd  meddyliodd  Finnow  ei 
fod  wedi  'cael  allan  pa  fodd  yr  oedd  y 
cwbl  yn  cael  ei  wneuthur,  a  dywedodd 
wrth  y  rhai  oedd^mt  o'i  gylch  ei  bod 
yn  ddigon  hawdd  iddynt  ddyfeisio  nod- 
au  am  bob  peth  a  welent,  a  bod  pob  un 
o  honynt  yn  gwybod  nodau  y  llaU. 
Ond  dywedodd  Mr.  Mariner  wrtho  y 
gallai  efe  ysgrifenu  un  peth,  pe  buasai 
heb  ei  weled  erioed.  Yna  ceisiodd  y 
brenin  ganddo  yn  ddystaw  osod  i  lawr 
yn  nghylch  Toogoo  Ahoo,  yr  hwn  a 
laddasai  efe,  a  Tooba  Nuha,  lawer  o 
flynyddoedd  cyn  dyfodiad  Mr.  Marí- 
ner  i'r  ynys.  Gwnaethpwyd  hyn,  a 
darllenodd  y  llall  yr  ysgrifen.  Synodd 
Finnow  yn  fwy  o  lawer  am  hyn,  a  dy- 
wedodd  mai  dyma  y  peth  rhyfeddaf  a 
welsai  efe  erioed.  Yna  dymunodd  ar- 
no  ysgrifenu  am  Tarky,  llywydd  am- 
ddiffynfa  Bea,  yr  hwn  na  welsai  Bfr. 
Mariner  na'i  gymdeithion  eriocd,  ac 
yr  oedd  un  Uygad  i*r  llywydd  hwn  yn 
ddaU.  Pan  ddarUenodd  y  Uall  enw: 
Tarky,  gofynodd  y  brenin  pa  un  a  yd- 
oedd  yn  ddaU  ai  peidio.  Dywedodd 
Mr.  Mariner  nad  oedd  efe  wedi  gosod 
i  lawr  ond  arwyddion  am  ei  enw,  ac 
nad  oedd  wedi  rhoddi  dim  darlunîod 
o'i  gorph.  Yna  dywedodd  y  brenm 
wrtho  yn  ddystaw  am  osod  i  lawr  Tar- 
ky,  a'i  lygad  aswy  yn  dywyU,  yr  hyn  a 
wnaeth  efe,  a  darllenwyd  cf  gan  y  ílaU, 
er  mawr  syndod  i  bawb. 

D^rwedodd  Mr.  Mariner  wrtho,  cn 
bod  mcwn  Uawcr  rhan  o'r  byd  yn  an» 
fon  cenadwriaethau  i  beUder  mawr  yn 
y  duU  hwn ;  a  phan  fyddai  y  papyr 
wcdi  ei  blygu  a'i  scHo,  nad  oedd  yn 
bosibl  i'r  cludydd  ddcaU  beth  a  ysgrif- 
enasid  amo,  a  bod  hanesion  cenedl» 
oedd  yn  cael  cu  trosglwyddo  ^m  y  duU 
hwn  o  oes  i  oes,  heb  fod  ddim  yn 
wacth  wrth  cu  cadw.  Cyfaddcfodd 
Finnow  ei  bod  yn  ddyfais  ragorol,  ond 
ychwanegodd  ei  bod  yn  dda  nad  oedd 
y  cyfryw  beth  yn  ynysoedd  Tonga; 
oblegid  pe  buasai,  na  aUesid  dysgwyì 
am  ddim  ond  terfysgoedd  a  bradwr- 
iaethau;  a'i  bod  yn  dcbyg  iawn  y  ba- 
asai  cf  mewn  perygl  am  ei  fywyd  cyn 
pcn  mis. 


Digitized 


byGoogle 


iBBo.] 


Pw^d  y  Wawr, 


«41 


Cymerwyd  yr  hanesyn  blaenorol  o 

hen    lyfr,    argraflfedig    1702. Lewis 

/omes^  Mi'nersville. 


PWLPUD  Y  WAWR 


Gwel  yr  Adeilad. 

Pngeth  a  DreuUbdwyd  yn  Nghymanfa 
Catiaraugus^  Mehefin,  1880, 

«Alt  Y  PAECH.   D.  E.  BOWBN    (DBLTA). 

"  Ac  yr  ydwyf  finaa  yn  dywedyd  i  ti,  mai  ti 
yw  Pedr,  ac  ar  y  (^raig  hon  yr  adeiladaf  fy  eg* 
Ìwys;  aphyrth  uffern  nis  gorchfygant  hi." — 
Mat.  16 :  18. 

Llefarwyd  y  geiriau  hyn  gan  y  Dysg- 
awdwr  mawr  mewn  cynadledd  fechan 
gyda  ei  ddysgyblion.  Yr  ydoedd  yr 
lesu  mwyn  yn  boblogaidd  yn  ei  wein- 
idogaeth ;  cawn  ei  gynuUeidía  yn  rhifo 
/ww'  milo  wyr  ar  achlysuron  arbenig, 
heòìaw  gwragedd  a  phiant  Y  mae  y 
gwragedd  a'r  plant  yn  cyfansoddi  dwy 
lan  o  dair  o'r  cynuUiadau  cyhoeddus 
yn  gyfTredin ;  felly  gellir  cyfrif  ei  gyn- 
ulleidfa  yn  bymtheg  mil.  Yn  y  cyfar- 
lòdydd  bach  neíliduol  yr  ydoedd  y 
gymdeithas  yn  fwyaf  cydnaws,  nefol- 
aidd,  a  dyddorol.  Cwrdd  pen  Tabor 
oedd  y  goreu  a  gynaliwyd  ar  y  llawr — 
seieet  eampat^  oedd  yno.  Y  Ue  y  cyn- 
aliwyd  y  cyüirfod  hwn  oedd  tueddau 
Cessurea  Philippi.  Ebai  yr  lesu,  ^*  Pwy 
y  mae  d^mion  yn  dywedyd  fy  mod  i, 
ìfab  y  dyn  ?"  Mae  dynion  yn  medd- 
wl  yn  uchel  am  eu  cadfrídogion  a'u  llyw- 
^awdwyr ;  ond  pa  beth  y w  eu  tyb  am 
Fab  y  dyn  ?  O,  ebe  y  dysgyblion,  nid 
yd^mt  yn  medru  cytuno  yn  eu  syniadau 
am  danat  ti.  Mae  enwad  lluosog  o'r 
Êffn  mai  y  trochwr  a  bregelhai  yn  yr 
anialwch  ydwyt.  Plaid  arall  sy'n 
credu  mai  diwygiwr  mawr  Carmel  yd- 
wyt,  yr  hwn  a  laiddodd  y  gau  brophwydi 
gynt.  Dyma  enwad  Elias.  Mae  en- 
wad  arall  yn  dal  mai  hen  brophwyd  y 
galamadau  ydwyt,  gan  dy  fod  yn  wylo 
c^fmaint.  Ac  nid  oes  neb  yn  gwadu 
sad  ydwyt  yn  un  o*r  prophwydi.  Rhyf 
edd  fel  yr  oedd  dynion  yn  amrywio  iei 


hyn  am  un  gwrthddrych  ayml,  syiwedd- 
oi,  a  gwirioneddol,  a  ymddangosai  i 
bawb  301  yr  un  ardduil  nefol !  Gweiwa 
oddiwrth  hyn  y  dichon  dynion  dybied 
yn  uchei  am  y  gwirionedd,  a  t>od  yn 
holiol  gyfeiliomus  !  Yr  ydoedd  y 
pleidiau  amrywioi  uchod  yn  cymharu  y 
Ceidwad  mad  i'r  dynîon  goreu  fu  ar  y 
ddaear  erioed ;  eto  yr  oeddynt  holiol 
gamsyniol.  Dichon  adnabyddîaeth 
ranol  ddadblygu  syniadau  uchei  am 
Grist ;  ond  ei  wir  gymdeithas  yn  unig, 
dan  ddyianwad  y  goleuni  dwyfoi,  a 
ddichon  ddadlenu  ei  wir  gymeriad. 
"Pwy,  meddwch  chwi,  fy  mod  i?" 
Dyna  y  pwnc  hanfodol  i  iachawdwr- 
iaeth.  lawn  adnabyddiaeth  o  Grist 
lesu  yn  Arglwydd,  a  ffydd  ddiffuant 
ynddo  yn  unig  a  geidw  i  fywyd  tragy- 
wyddol.  Dacw  y  brawd  brwdfrydig 
Pedr  yn  neidio  ar  ei  draed,  gan  ddat- 
gan  golygiadau  y  cyfarfod  yn  unfrydol, 
sef,  '*  Ti  yw  Crist,  Mab  y  Duw  byw." 
Pedr,  nid  trwy  had  Abraham  y  cefaist 
ti  y  grefydd  yna ;  ond  fy  Nhad  a  ad- 
lewyrchodd  oleuni  a  gwawl  ysbrydoi  i 
gelloedd  tywyli  dy  galon.  A  thi  a  gei 
ofal  agoriadau  teyrnas  nefoedd.  Dim 
ond  i  ti  roddi  gorchymyn  ar  y  ddaear, 
bydd  wedi  ei  selio  yn  y  nef;  bydd 
awdurdod  freinioi  i'th  eirchion  a'th 
rwymedìgaethau ;  a  cheì  agor  dorau 
y  deyrnas  nefoi  o  ílaen  yr  luddewon  a'r 
cenedioedd. 

Ni  olygir  yma  agoríadau  hades^  sef  y 
bydoedd  anweledig ;  ceidw  yr  lesu 
mawr  yr  awdurdod  hono  yn  eî  law  ei 
hun.  '' Y  mae  genyf  agoriadau  uffem 
a  marwoiaeth,"  et>ai  efe  wrth  loan  yn 
Patmos.  Nid  gweinyddiaeth  ddir- 
prwyoi  a  weinyddir  gan  y  Cyfryngwr 
bendigedig,  trwy  ymerodraethau  eang- 
fawr  y  bydoedd  tu  draw  i'r  ilen. — 
"  Rhoddwyd  i  mi  tK)b  awdurdod  yn  y 
nef  ac  ar  y  ddaear." 

Penawd  ein  pregeth  ^rw  "  Gwei  yr 
adeilad." 

I.   Yneisylfaen,     "Ygraig." 

IL  Yn  ei  feddianydd.  "  Fy  nghyn- 
ulleidfa." 

III.  Yn  ei  gynydd.  "  Adeiladaf  fy 
nghynulieidfa." 

IV.  Yn  ei  ddiogeìwch.  "Galluoedd 
y  byd  anweledig  nis  gorclifygant  hî. 


Digitized 


byGoogle 


943 


Pwlpud  y  Wawr. 


[Tachwedd, 


h 


I.  Ysytfaen. 

Dyma  yr  ail  ystyríaeth  ddifrifol  301 
nghyswllt  ag  adeilad.  T^mu  y  cynllun 
ydyw  y  cyntaf.  Tynwyd  y  ŷlan  and 
specificationè  o'r  adeilad  gorwych  yma 
yn  y  cyngor  hedd, 

«  Cyn  bod  Eden  ardd  na  chodwm, 
Bythol  fwTÌad  Daw  at  ddyn." 

Dadlenu  y  sylfaen  oedd  anturiaeth  o 
anfeidrol  bwys.  Pob  sylfaen  greuedig 
ydoedd  yn  rhy  dywodlyd  i  orphwys  ar- 
ni  am  eiliad.  Ebai'r  Ceidwad  cein- 
wych  wrth  Simon,  *'  Ti  ydwyt  gareg;** 
ond  cofìer,  ni  sylfeinir  adeilad  ar  gareg 
unigol ;  adeiladu  ty  ar  ben  careg  fyddai 
orchwyl  gwallgofus  !  Oysylltir  y  cer- 
'g  â'u  gilydd  efo  cymrwd,  iddynt  ym- 
ynu  yn  lew;  ond  rhaid  i'roU  orphw^rs 
ar  y  graig  ddisigl,  neu  fyned  yn  deilch- 
ion  yn  rhyferthwy  y  corwyntoedd  din- 
ystrioU  Yr  lesu  bendigedig  yn  ei 
ddwyfol  berffeithiau  yw  y  graig  ni  syflir 
gan  ruthr  angau  du.  Diysgog  ac  an- 
symudadwy  yw  **  y  graig  hon."  Gwy- 
bydder  fod  geiriau  y  testyn,  yn  yr  iaith 
ci  llefarwyd,  yn  cynwys  y  deongliad 
uchod  yn  eglur.  Bradychiad  gwarthus 
o  eiddo  y  cyfieithwyr  er  dyrysu  a  dallu 
y  werin,  ydoedd  cyfieithu  un  gair,  a 
throsglwyddo  y  Uail.  Pa  reswm  a  eiU 
fodoli  dros  gyfìeithu  Petra^  a  gadaei 
Petros  yn  anghyfìaith  ?  Mae  y  gareg 
yn  cyfranogi  o  ansawdd  y  graig ;  oddi- 
wrth  y  graig  y  deillia  ei  theithi  ada- 
mantaidd.  Darn  o'r  graig  ydyw,  ac  ar 
y  graig  y  sylfeinir  ei  bri, 

Methodd  y  gareg  a  dal  o  dan  forth- 
wyl  llances  gyfrwys  y  llys,  heb  fyned 
yn  chwilfriwiedig ;  ond  daliodd  y 
**ffrajÿ^"  yn  gadarn  o  dan  holl  forth- 
wylion  cyfìawnder  a  gordd  anferth  an- 
wn  obry,  a  hoU  ebiUion  Uymion  eUyU- 
on  y  fall !  Hyrddiwyd  y  cleddyf  trwy 
y  pridd  meddal,  ond  difíniodd  wrth 
daro  y  graig.  "  üoUwng  ef  yn  rhydd, 
mi  a  gefais  iawn,"  medd  Uais  cyfìawn- 
der.  O,  fy  enaid,  gorphwys  ar  y  syl- 
fieien  hon ! 

«*  Un  Oen  Naf  yn  iawn  hefyd, 
Un  chwerw  boen  iachâ  y  bfd." 

II.  Ei  meddianydd.     "  Fy  eglwys.*' 
Dyma  yr  hoU  eiddo  sydd  gan  lesu 

yn  ein  byd,  ar  ol  yr  hoU  chwys  a  gwaed. 


Mae  ei  braidd  ef  yn  dringo  pinacl- 
au  yr  Alpau,  Cadair  Idris,  neu'r  Wydd- 
fa,  tra  y  pora  geifr  anwn  y  dolydd 
meiUionog  a'r  Uanerchau  llad.  *'  Y 
rhai  nid  oedd  y  byd  yn  deilwng  o  hon- 
ynt,  yn  crwydro  mewn  anialwch  a  mjrn- 
yddoedd,  a  thyUau  ac  ogofeydd  y  ddae- 
ar."  Eto,  y  mae  yr  lesu  yn  arddd 
ac  yn  cydnabod  ei  etifeddiaeth. — 
"Fy  eglwys,"  "  fy  ngardd,"  "fy 
ngholomen,"  "  fy  nyweddi."  Ac  weíe 
adsain  Seion  :  ''  Eiddo  íy  anwylyd 
ydwyf  fì,  ac  ataf  fì  y  mae  ei  ddymun- 
iad  ef."  Eglwys  Rhufain,  eglwys 
Groeg,  eglwys  Loegr,  ebe  nhw;  ond 
**  Fy  eglwys"  ebai'r  lesu.  Fy  eìddo  i 
ydyw  wrth  destament  y  Tad ;  mi  a'i 
prynais  hefyd  a*m  priod  waed  ;  mi  hef- 
yd  a'i  gwaredais  o  grafangau  hyU  eU- 
yUon  Gehena. 

Rheidiol  ^nnr  sylwi  pa  fath  gyfansodd- 
iad  arddeUr  gan  Orist  fel  ei  eiddo  ar- 
benigol  ei  hun ;  ac  a  arddelant  lesu  fel 
gwir  Fab  Duw,  "Gofjm  i  mi,"  ebe'r 
Tad,  "  a  rhoddaf  y  cenedloedd  yn  ct- 
ifeddiaeth  i  ti,  a  therfynau  y  ddaear  i'th 
feddiant"  Paham  y  darfìi  y  cyfieîth- 
wyr  drosglwyddo  y  gair  gwreiddiol  yn 
y  fan  yma,  yn  Ue  eì  gyfíeithu  ?  Mae 
yn  eglur  i  bob  efrydydd  ystyriol,  mai 
nid  gair  Cymreig  yw  eghuys ;  ecclesia 
yw  y  gair  Groeg.  WiUiam  SaUsbury  a 
rydd  eccles  yn  ei  gyfíeithiad  ef.  Mae 
gwahanoi  orgraíT  o'r  gair  gan  amrywiol 
awduron,  ond  yx  un  gair  ydyw  gan- 
ddynt  oll.  D)rwed  y  Sais  cìmrch  am 
dano ;  ond  nid  oes  un  Sais  uniaith  yn 
gwybod  pa  beth  a  olygir  wrth  yr  ym- 
adrodd.  Y  mae  y  gair  church  wedi 
tarddu  o'r  gair  Celtaidd  kirh.  Ysgot- 
iad  ydoedd  lago  I.,  dan  awdurdod  yr^ 
hwn  y  dygwyd  aUan  y  cyfìeithiad  awd- 
urdodedig.  Nis  medrai  y  Sais  ddeaU 
y  Celt,  am  hyny  swniodd  ryw  beth  cy- 
ffelyb  ar  flaen  ei  dafod  Uyfn  a  Ueddf. 
Ystyr  y  gair  yw  gatw  allan;  feUy  y  rhai 
a  gyfansoddant  etifeddiaeth  Crìst  ydynt 
alwedig,  etholedig  a  flyddlawn.  Rhai 
a  gydnabyddant  urddasolrwydd  dwyfol 
lesu  o  Nazareth  fel  y  gwir  Fessiah,  gan 
dalu  gwarogaeth  ddifluant  i'w  ddeddf- 
au,  ac  ufìidd-dod  diledrith  i'w  orchy- 
mynion  pendant  ydynt.  "  Y  rhai  hyn 
yw  y  rhai  sydd  yn  dü)m  yr  Oen  pa  ie 


Digitized 


byGoogle 


x88o.] 


Pwlpud  y  Wawr. 


»43 


bynag'yr  elo."  Nid  mympwyon  di- 
sail  )rw  eu  credo.  Mae  y  Crist  hanes* 
iol  wedi  ei  weddnewid  a'i  sylweddoli 
fel  cyfangorph  hanfodol  anfarwoldeb 
ei  hun.  Mae  yr  undeb  a  fodola  rhwng 
Crist  a'i  eiddo  yn  ddaublyg.  **  Pwy 
sydd  genyf  yn  y  nefoedd  ond  tydi  ?" 
ebe'r  ddyweddi  ffyddlon,  "  ac  ar  y 
ddaear  ni  ddymunais  arall  gyda  thì." 
0,  mor  drefnus  a  gofalus  y  mae  hi  ytí 
oddumo  ei  bwth  â  ỳhotographs  ei  han- 
wylyd! 

"Mi  welaf  yn  medydd  íy  Arglwydd 

Ogoniant  gwir  grefydd  y  groes ; 
Ei  inadda  a'i  godi'n  Dduw  cadam, 

'N  ol  myned  dan  lafar  a  loes ; 
Mae'n  ddarlnn  o  angau>  Cyfryngwr, 

A  gerfiwyd  mewn  cyfrol  o  ddw'r, 
Mae  Seion  yn  cadw'r  portread, 

I  gofio  am  gariad  y  gwr." 

Mae  y  priodfab  yn  taro  tannau  y  delyn 
aur  mewn  cydgan  awenyddol  a  gwefr- 
eiddiol,  sefy 

*  Wrth  brynu  pechadar  ft  thaliad  mor  ddmd, 
Mi  gefais  ly  nghladda  mewn  afon  o  lid." 

ni.  Eichynydd, 

lesu  Grist  yw  y  pen  adeiladydd  ar- 
benig.  Mae  pob  aelod  yn  weithîwr  ar 
yr  adeilad ;  a  gweinidogion  cymwys  y 
Testament  Newydd  yn  neillduol.  Trwy 
y  Gair  bywiol,  a*r  ordìnhadau  arwydd- 
luniol,  a  dylanwad  eífeithiol  yr  Ysbryd 
Ohm,.yr  adeiledir  Seion  Duw.  Dyma 
halas  breninol,  mangre  preswylfod  y 
Duwdod  ei  hun.  Nid  yw  y  gwaith  wedi 
d  atal  na'i  ohirio  ar  y  deml  ysbrydol 
hoD  am  un  eiliad,  o  ddyddiau  Abel  gyf- 
iawn  hyd  yn  bresenol.  Mae'r  lesu  yn 
casgiu  y  meini  o  bedwar  ban  y  byd. 

"  Pwy  a  wyr  na  welir  finan, 

Pwy  a  wyr  na  chaf  fi  fyw  ? 
Mawr  yw'r  gwaith  i'm  gwneyd  yn  barod, 

Oad  nid  gormod  i  fy  Naw  I" 

IV.  Ei  diogelwch.  "  Pyrth  uífern 
nis  gorchfygant  hi." 

Dywedir  fod  mympwyon  yn  mhlith 
yRabbiniaid  luddewig  am  byrth  Ge- 
hena,  a  miliynau  o  engyl  dinystriol  yn 
cu  gwarchod  ;  felly  y  darllenwn  yn  y 
Talmud  aV  Targum  luddewig.  Nid 
wyf  yn  canfod  fod  yr  Arglwydd  lesu 
wedi  sylfeinu  yr  un  athrawiaeth  ar  ddyn- 


ol  draddodiadau  ;  ac  ni  cheir  yr  un  dy- 
fyniad  o  eiddo  yr  athronwyr  paganaidd 
yn  ei  holl  ddysgeidiaeth  ef.  ''  Myfi 
yw  y  fibrdd,  y  gwirionedd  a'r  bywyd," 
ebai  efe.  Mae  ei  holl  ddysgeidiaeth 
yn  ddwyfol,  gwreiddiol  a  hanfodol 
berthynol  iddo  ei  hun.  £i  olygiad  yn 
y  fan  yma  ydyw,  nas  dichon  y  tywys- 
ogaethau,  yr  awdurdodau,  a'r  galluoedd 
cythreulig  yn  eu  holl  gyfrwysdra,  a'u 
cyngrair  ufTernol,  byth  ddifodi  ei  deym- 
as,  na  lladd  un  enaid  neillduol  sydd 
wedi  ymddiried  yn  ffyddiog  ar  ei 
haeddiant  anfeidroí  ef.  Ni  fedr  angau 
na'r  bedd  orchfygu  am  byth  aelodau 
bywiol  yr  lesu  ;  er  iddynt  fyned  i  lawr 
a  malurio  mewn  tir  anghof,  eto  codir 
hwy  i '  fyny  i  deyrnasu  yn  dragywydd 
gyda'r  Concwerwr  mawr.  Mae  yr  ath- 
rawiaeth  a  gyhoeddwyd  )rma  hefyd  yn 
anfarwol  ;  ni  ddiílana  gwirionedd  yn 
dragywydd.  Nid  yw  y  geiriau  hyn  yn 
sicrhau  parhad  un  gynulleidfa  neilldu- 
duol,  ond  profant  y  bydd  i  deymas 
ysbrydol  lesu  barhau  tra  raôr  a  thra 
mynydd. 

Mae  tros  ddeunaw  cant  o  flynydd- 
oedd  er  pan  lefarwyd  y  testyn,  ac  mae 
holl  artilUry  y  fagddu  wedi  arllwys  eu 
cynwysiad  anwnawl  yn  erb)m  Seion 
Duw ;  er  h)m  oll  y  mae  ja  fwy  llew- 
yrchus  a  llwyddianus  heddyw  nag  er- 
ioed. 

"Llawer  sy'n  dan^^an  aiff  Seion  i'r  dim, 
A  hithau  'n  cynyddu  yn  fwy-fwy  ei  grym." 

Mae  ei  fawrhydì  Satanaidd  wedi  dy- 
hyspyddu  ei  arfdy  mewn  ymladdan 
gwaedlyd  yn  erbyn  y  saint,  a'r  erlid- 
wyr  creulon  wedi  tyngedu  yn  enw  y 
duwiau  y  gwnaent  ddidd^rmu  teyraas 
lesu  oddiar  y  ddaear.  Deg  erledigaeth 
Rhufain  baganaidd,  dichell  a  bradwr- 
iaeth  y**dyn  pechod,"  a'r  gau  bro- 
phwyd  ;  gwrthgiliadau  proffeswyr,  a 
chynddaredd  y  fall,  oU  wedi  methn 
Uwyr  orchfygu  achos  lesu  ar  y  ddaear, 
Ac  nid  5rw  yr  holl  ofiferynau  dinystriol 
a  arferir  yma,  ond  gyru  y  plant  yn  nes 
i  dy  eu  tad.  Heddyw  y  mae  y  byd 
cyfan  yn  agored  o  flaen  efengyl  hedd. 
Gosodir  ei  deyrnas  i  fyny  yn  y  Dwyr- 
ain  draw,  Gogledd,  Deheu  a  Gorllewin 
a   estynant   eu  dwylaw  yn    brysur  at 


Digitized 


byGoogle 


«44 


Adran  yr  Adroddwr, 


[Tachwedd, 


Ddnw  am  ymwared  trwy  waed  yr  Oen 
a'i  ddwyfol  rinwedd. 

"  At  yr  orsedd  mewn  gweddi, 
A  gwaed  y  Mab  gyda  mi." 

Mae  holl  ddarganfyddiadau  gwyddon- 
iaeth  yn  is-wasanaethgar  i  iedaeniad  yr 


efengyl — cledrau  yn  croesi  y  cyfandîr- 
oedd,  yr  agerlongau  yn  croesi  y  mAr- 
oedd,  rhaffau  trydanawl  yn  cylymu  y 
gwledydd  yn  nghyd,  a'r  peiríant  par- 
ablu  yn  cael  ei  berfieithio.  Rhwymir 
Satan  yn  fuan,  a  theflir  ef  i'w  bwU 
flfwrndwll,  uífern  dân. 


Sàí^àn  yi'  ^di^oddwi^. 


Y  FFORDD   I 


WNEYD 
lON. 


CYFEILL- 


(Tw  Adrodd  gan  Afhrawes  ac   un  o^i 
Hysgolheigion.) 


Anne. — Wel,  Mary,  pa  beth  sydd 
genych  yn  eich  'ffedog  ? 

Mary. — Mae  genyf  afalau  a  gerllyg, 
a  phob  roath  o  ffrwythau.  Ac  O  !  y 
maent  mor  addfed  a  phrydferth. 

A. — Wel  yn  wir  !  Ac  yn  mha  le  y 
cawsoch  hwy,  fy  nghyfeilles  ieuanc  ? 

M. — Mam  Jane  Pughe  a'u  rhoddodd 
hwy  i  mi. 

A. — A  gaf  íì  oíyií  am  beth  y  rhodd- 
odd  hwy  i  chwì,  Mary  ? 

M. — Am  i  mi  helpu  Jane  gyda'i 
gwersi. 

A. — Gwnaethoch  yn  garedig  iawn. 
Ond  os  bydd  i  Jane  gael  rhai  i  wneyd 
.ei  gwersi  o  hyd,  tyfa  i  fyny  jm  ferch 
íách  ddwl  ac  anwybodus. 

M. — lë ;  ond  y  mae  Jane  lawer  yn 
fwy  galluog  a  gwybodus  na  mi. 

A. — Os  felly,  beth  oedd  yr  achos  fod 
ami  eisieu  i  chwi  wneyd  ei  gwersi  ? 

M. — ^Yr  ydych  yn  gwybod  iddi  fod 
yn  sâl  iawn,  ac  ni  allasai  yn  hawdd 
wneyd  ei  gwersi ;  felly,  pan  welais  ei 
gwyneb  iiwyd  a'i  llaw  fach  deneu, 
meddyliais  y  buaswn  yn  ei  chjmorth- 
wyo. 

A. — O  !  yn  wir.  Gwnaethoch  yn 
garedig  ìawn,  ac  y  mae  eich  ymddyg- 
iad  wedi  fy  moddio  yn  fawr.  Ond  beth 
ydych  yn  fwriadu  wneyd  a'r  holl 
ffrwythau  yna  ? 

M. — O !  yr  oedd  genyf  lawer  chwan- 
cg  pan  y  cychwynais  o  dy  Mrs.  Pughe. 
0 1  yr  oedd  genyf  lawer  iawn. 


A. — Yn  wir !  Ond  beth  ydych  wedi 
wneyd  a  hwy  ? 

M.—- Rhoddais  hwy  i  ferch  fach  a 
adwaenwn. 

A. — Gadewch  i  mi  gael  gwybod  pwy 
oedd  hi  ? 

M. — Lodes  fechan  ydoedd  a  arferaî 
fod  yn  gas  iawn  wrthyf  Byddai  yn 
wastad  yn  fy  ngwthio  oddiar  y  llwybr, 
ac  yn  gwneyd  gwyneb  hyll  arnaf. 

A. — A  rhoddasoch  beth  o'r  ffrwyth- 
au  dymunol  iddi  ? 

M. — Do;  gymaint  ag  a  welwch  yn 
fy  'ffedog  yn  awr. 

A. — Yn  awr,  d)rwedwch  wrthyf  beth 
oedd  yr  achos  i  chwi  roddi  y  fath  beth- 
au  dymunol  i  ferch  íach  ag  oedd  wedi 
ymddwyn  yn  angharedig  tuag  atoch  ? 

M. — Achos  fy  mod  yn  meddwl  y  bu- 
asai  hyny  yn  peri  iddi  wybod  fy  mod 
yn  dymuno  bod  yn  garedig  wrthi,  ac  y 
bydd  iddi,  efallai,  beidio  bod  mor  gas 
ac  anfoesgar  wrthyf  eto. 

A.— Da  iawn,  Mary,  yr  ydych  ^m 
ferch  fach  dda  iawn. 

M.— Am  ba  beth  ? 

A. — Yr  ydych  wedi  dysgu  yn  gynar 
iawn  y  ffordd  iawn  i  wneyd  cyfeillion. 

M. — A  ydwyf  fi  ?  O,  'r  anwy!,  nid 
oeddwn  yn  gwybod. 

A. — Ond  yr  ydych.  Dywed  cich 
Beibl  am  i  chwi  orchfygu  drygìonì  trwy 
ddaioni,  a  dyna  yr  hyn  ydych  wcdi 
bod  yn  wneyd.  0,  îe,  gadewch  i  mî 
wybod  pa  bieth  a  ddywedodd  y  ferch 
fach  angharedig  wrth  dderbyn  eich 
rhodd  ? 

M. — Mi  griodd  yn  hidl,  a  d'wedodd 
fod  yn  ddrwg  ganddi  ei  bod  wedi  ym- 
ddwyn  mor  angharedig  tuag  ataf,  ond 
y  byddai  iddi  o  hyny  allan  fy  ngharu  i. 

A. — Dangosa  hyny  fod  caredigrwydd 


% 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Amfyanaethau. 


«45 


wedi  troi  eich  gelyn  yn  gyfeiUes,  oni 
wna? 

M.- — Gwna  yn  wir!  Ac  30- oeddwn 
yn  teimlo  mor  llawen  fy  mod  wedi 
llwyddoi  achos  mi  hofiwn  i  bawb  allu 
fy  ngharu  yn  anwyl  îawn. 

A. — Nid  rhaid  i  chwi  byth  ofhi 
methu  cyrhaedd  hyny,  tra  y  bydd  i 
chwi  barhau  i  arfer  yr  un  modd  i 
wneyd  a  chadw  cyfeillion.  ( Wrth  y 
gynull€idfa,)  Onid  all  rhai  o  honoch 
dd^rsgu  gwers  bwysig  a  gwerthfawr  oddi- 
WTth  ymddygiad  a  chynllun  y  ferch 
íach  hon  ?  Gallwn  ddysgu  doethineb 
o  eneuau  plant  a  rhai  ^m  sugno.  Bydd- 
ed  i  ni  wneyd  ein  gelynion  yn  gyfeill- 
ion ;  ac  os  bydd  idd^mt  hwy  ein  taraw 
ar  y  rudd  ddeheu,  trown  atynt  yr  aswy 
^yd.  Dyma  orchymyn  yr  lesu — a 
allwn  ni  wneyd  yn  well  na  dilyn  ei  gyf- 
arwyddiadau  yn  fanwl  a  ffyddlón  ? 


TYLOTY  'R  UNDEB. 

Yn  mha  le,  a  neb  yn  sylwi, 

Mae'r  amddifad  bach  dinam— 
Serch  i'w  feithrin  wedi  oeri, 

Draw  yn  meddrod  tad  a  mam ; 
Estron  caled  iddo'n  gweini, 

Yntau'n  raethu  codi  'i  law 
Fach  i  atal  un  camwri  ? 

Yn  Nhyioty'r  Undeb  draw. 

P'le  mae'r  wyryf  archolledig, 

Ymddiriedodd  galon  bur, 
Fr  hudolwr  gwael  ífoedig, 

Feddai  deiralad  fel  y  dur  ? 
Ag  ochenaid  siom  ac  adfyd 

Sua  'i  bychan  tlws  i  daw : 
Sylwedd  breuddwyd  ei  hieuenctyd 

Yw  Tyloty'r  Undeb  draw. 

P'le  mae'r  afìach  llesg,  yn  ceisio 

Ymladd  celyd  frwydrau  chwyth— 
Llaw  tylodi  wedi  selio 

Gobaith  ei  adferiad  byth  ? 
Ar  oi  llafur  ber-oes  chwerw, 

Yn  y  gwynt  ac  yn  y  gwlaw, 
Parotoa  'i  hun  i  farw 

Yn  Nhyloty'r  Undeb  draw. 

Wedi  brwydro  driugain  miynedd, 

Yno  mae'r  henafgwr  gwan, 
Welodd  amser  buasai  'n  rb^rfedd 


Ganddo  feddwl  am  y  fan ; 
Drysau  hawddfyd  gauent  rhagddo, 

Êhyddid  siglodd  ffarwel  law ; 
Bhosydd  Moab  bywyd  iddo, 

Yw  Tyloty'r  Undeb  drjiw. 

Ond  pan  egyr  gwawrddydd  olaf, 

Emrynt  tanllyd  foreu  Duw — 
Ddaw  a'r  bywyd  gollodd  oesau 

Yn  ei  ol  i  ddynolryw ; 
Gwel,  yn  hedeg  i'r  gorseddau 

Dysglaer  ar  y  ddeheu  law, 
Deyrniaid  Gwynfa  o  feddrodau 

Mynwent  oer  y  Tloty  draw. 


AMRYWIAETHAÜ. 


MORDAITH  I  GYMRU. 

Cafodd  y  Parch.  W.  M.  Evans,  ei 
fachgen,  ac  loan  Fedyddiwr,  Mrs.  El- 
izabeth  Williams,  Freedom,  Cattarau* 
gus ;  Miss  Williams,  New  York ;  y 
Parch.  W.  J.  Williams,  Newburgh,  O., 
a'ch  annheilwng  was,  fordaith  hyfryd  i 
Gymru — y  môr  yn  dawel,  dawel  drwy 
yr  hoU  fordaith — y  cwmpeini  yn  ddy- 
munol  dros  hen.  Buom  ar  y  môr  dros 
ddau  Sabboth.  Yr  oedd  ar  y  bwrdd 
offeiriad  eglwys  Episcopalaidd,  a  dar- 
llenai  efe  wasanaeth  ei  eglwys  y  ddau 
foreu  Sul.  Yr  oeddym  ninau  fel  Cym- 
ry  yn  hiraethu  am  rywbeth  gwell.  Yr 
ail  Sabboth  penderfynasom  gael  gwas- 
anaeth  Cymreig.  Yr  oeddym  oddeutu 
pump  ar  hugain  o  Gymry,  a  rhai  o'r 
cwmpeini  yn  gallu  canu  yn  dda.  Ar  y 
cyntaf  bwriadem  gael  gwasanaeth  Cym- 
reig  mewn  lle  unigol  o'r  neilldu ;  ond 
daeth  ein  bwriad  i  glustiau  ein  cym- 
deithion,  a  rhaid  oedd  cael  gwasanaeth 
Cymreig  ar  y  bwrdd,  yn  nghanol  teith- 
wyr  y  cabin.  Credem  y  gallem  djmu 
eu  sylw  mewn  canu,  canys  yroedd  Miss 
Williams  yn  un  o  aelodau  Côr  Mawr 
Llundain  gynU  Dechreuodd  Williams 
yn  Gymraeg — pregethodd  Giraldus  yn 
y  ddwy  iaith,  híuier-yn-haner,  a  diw- 
eddwyd  yn  Gymraeg  gan  y  Parch.  W. 
M.  Evans.  Y  dystiolaeth  gyffredinol 
oedd,  ein  bod  wedi  cael  cwrdd  da. 

Gwelsom  r^rfeddodau  y  Crewr  mawr 
yn  y  dyfroedd  dyfnion.  Dyddorol  iawn 


Digitized 


byGoogle 


246 


Amrywiaethau. 


[Tachwedd, 


i  ni  oedd  gweled  pyagod  mawrion  yn 
chwareu  oddiamgylch  i  ni,  a  morfil 
mawr  yn  y  pellder  un  diwrnod,  fel  pe 
buasai  yn  ceisio  poeri  i  wyneb  yr  haul. 
Dyfalai  Mr.  Evans,  Mr.  Williams  a  ni- 
nau,  fod  yr  agerdd-beiriant  nerthol  a 
yrai  yllong,  yn  swn  ei  weithrediadau  yn 
dweyd,  fel  yr  aem  yn  mlaen,  **  Myn'd 
tua  Chymru,  myn'd  tua  Chymru;*'  ond 
nid  oeddym  yn  deall  ei  iaith  cystal 
wrth  ddychwelyd.  Yr  oeddym  mewn 
llong  ardderchog,  y  Spainy  o*r  ^(Utùn- 
al  Line,  Ni  allasai  neb  dd)nnuno  gwell 
Uong,  gwell  swyddwyr,  na  gwell  cyf- 
leusderau.  Dyna  deimio  yn  dda  yr 
oeddym  wrth  agosâu  i  olwg  tir  yr  Ynys 
Werdd,  ond  yn  teimlo  yn  llawer,  llaw- 
er  gwell  wrth  ddyfod  i  olwg  mynydd- 
oedd  Cymru,  wedi  bod  o'u  golwg  am 
amryw  flynyddau.  Pan  yn  agosau  at 
lanau  Cymru,  nid  oedd  fawr  myned  i 
lawr  y  cabin,  nac  oedd,  nac  oedd,  yr 
oeddym  yn  rhy  brysur  yn  ceisio  darllen 
y  glanau,  a  pha  fynydd  oedd  hwn  a'r 
ílall.  Y  mae  calon  dyn  yn  dyner  ar 
adeg  fel  hono  ;  ond  nid  oedd  y  llong, 
ryw  sut,  gan  fawredd  ein  hawydd  am 
lanio,  yn  myned  yn  haner  digon  cyf- 
lym. 

Erbyn  myned  at  enau  afon  Lerpwl, 
nid  oedd  yno  ddigon  o  ddwfr  i  nofio 
ein  llong  fawr,  gan  fod  y  llanw  allan  ar 
y  pryd.  Yna  rhaid  oedd  myned  mewn 
agerdd-long  fechan,  pawb  o  deithwyr  y 
cabin.  Ac  er  fod  yr  hin  yn  annymun- 
ol  i*r  eithaf,  yr  oedd  pawb  mewn  teim- 
ladau  da  iawn.  Nid  hir  y  buom  heb 
lanio  yn  Lerpwl,  a  myned  trwy  ar- 
chwiliaídau  y  Custom  House,  Wel,  dy- 
na  ryfedd !  fel  yr  oedd  pob  peth  yn 
edrych  !  Oeddym  fel  yn  syllu  ar  olyg- 
feydd  gwlad  estronol.  Dyfalem  weled 
lawer  o'r  comic  afi'osgo ;  ac  nid  hir  y 
buom  heb  gael  ar  ddeall  ein  bod  ni  yn 
cael  edrych  amom  ganddynt  hwy  fel 
Americans.  Dyna  i  chwi !  Cawsom 
bob  ymgeledd  gymwys  yn  nhy  y  Cym- 
ro  Gwyllt,  yr  hwn  a  ddaeth  i  fyny  â'n 
djrsgwyliadau  goreu  am  dano.  Ond 
nid  oedd  i  ni  arosfa  hir.  Rhaid  oedd 
cychwyn  yn  fuan,  wrth  gwrs,  tua  Chym- 
ru.  Ymadael  yn  Nghaer.  Mr.  Evans 
a'i  fachgen  yn  myned  i'r  Deheudir,  a 
Mr.  Williams  a  minau  yn  myned  tua 


Chaernarfon.  D)ma  deimlo  yn  brudd 
yr  oeddym  wrth  jrmadael,  er  ein  bod 
yn  myned  gyda  dymuniadau  eîn  calon. 


UNDEB  BEDYDDWYR  CYMRU. 

Mewn  llai  na  phythefnos  ar  ol  i  ni 
g)rrhaedd  Lerpwl,  yr  oedd  cyrddau 
mawrion  blynyddol  yr  Undeb  i  fod  yn 
Nghaerdydd,  Awst  10,  11,  12.  Yr 
oedd  genym  wir  ddymuniad  i  fod  yn 
bresenol  yndd)ait,  ond  y  pwnc  oedd 
sut  y  gallem  íforddio  myned  yno,  a  ni- 
nau  eisiau  cael  ysgwyd  Uaw  a  chyfarch 
ein  perth)masau  oil  yn  Ngogledd  Cym- 
ru.  Modd  bynag,  yr  oedd  yn  rhaid  i 
ni  gael  myned  i  gyrddau  yr  Undeb — 
mwynhau  ychydig  ddyddiau  tua'r  hen 
gartref  yn  Sir  Gaernarfon — a  dyma  ni 
yn  cychwyn  ar  ddiwrnod  teg  a  hafaidd^ 
yn  nghwmni  Richard  Williams,  Ysw., 
Garn,  un  o'r  lleygwyr  goreu  fedd  yr 
enwad  yn  Ngogledd  Cymru,  ac  un  o 
gyfeillion  boreu  oes.  Cychwynem 
gyda'r  Cambrían  Railway,  sydd  yn  uno 
a'r  Mid-Wales  Railway,  i  lawr  i  Dow- 
lais  a  Merthyr,  a  chyda  Uineli  y  Taff 
Vale.  Wel,  d)aia  brydferthwch  !  Yr 
oedd  Cymru  yn  deg  yn  mhob  man 
ar  ein  Uwybr  !  Yr  oedd  fel  Paradwys. 
Yr  oedd  y  meusydd  fel  gerddi,  o'r  IHw 
a'r  harddwch  penaf  erioed.  **Wel, 
taid  anwyl,  Richard  WiUiams,"  medd- 
wn,  "  gweíwch  draw,  mewn  difri',  on- 
id  )rw  yr  olygfa  acw  yn  swynol  ? — yn 
enw'r  anwyl  ni  welais  erioed  Gymru  yn 
edrych  mor  swynol."  "Edrychwch, 
Owen  Griffith,"  meddai  fy  nghyíáìli, 
"dyma  amgylchoedd  dihafai — dyma 
amgylchoedd  Llanbrynmair — mae  yr 
hen  gapel  ffordd  yma  yn  rhywle — ^gad- 
ewch  i  mi  weled" — ffrystiai  y  tren — 
<*0,  dymafe;  dyma  yr  hen  gapel." 
Ond  nid  gwiw  dechreu  adrodd  y  can- 
mol  a'r  rhyfeddu.  Dyna  wnaem  ar 
hyd  y  íTordd.  Yn  Nghaerdydd,  yn 
nghapel  y  Parch.  N.  Thomas,  cyfarfu- 
om  yn  gyntaf  â  Dr.  Hugh  Jones,  Llan- 
gollen.  Agorodd  y  ilwybr  ar  unwaith 
i  ni  gael  eistedd  wrth  y  byrddau  er  di- 
wallu  angen  corphorol.  Ond  nid  oedd 
modd  bwyta,  gan  y  cyfarch  ar  bob  llaw, 
'*Dearme,  sut   yr  ydych   er's    amser 


k 


Digitized 


byGoogle 


i8So.] 


Amrywiaethau, 


247 


maith,  Giraldus  bach?"  meddai  y  naill 
ar  ol  y  llall.  Parai  hyn  oil  i'r  hen  gal- 
on  yma  gynesu  a  thoddi.  "  Gweddol 
iawn,  wir,"  meddwn,  "  'rhoswch  i  mi 
gael  eich  gweled  yn  iawn."  Gorphen- 
wn  fwyta  gyda  hyn.  Nid  oedd  modd 
troi  heb  gyfarfod  a  hen  adnabyddion, 
ac  amryw  o  gyfeiUion  neiUduol  y  dydd- 
iau  gynt.  Hen  gyd-fyfyrwyr  Hwl- 
fbrdd,  yr  oedd  amryw  o  honynt  hwy 
yma,  rhy  luosog  i*w  henwi  yn  awr.  O, 
mor  dda  oedd  genyf  eu  cyfarfod  hwy  ! 
Yn  wir,  yr  oedd  prudd-der  hiraethlon 
yn  myned  tros  ein  hysbryd — gweled 
cymaint  o  eífeithiau  amser  ar  bersonau  ! 
— gwallt  gwyn  a  chymdeithion  hen- 
aint  yn  dra  amlwg  ar  lawer  oeddynt 
ifainc  y  tro'r  blaen  y  gwelswn  hwynt. 

Hwyr  y  dydd  cyntaf  darllenodd  y 
y  Parch.  L.  Jones,  Treherbert,  bapyr 
Cjrnwysfawr  ar  Feddianau  yr  Ënwad. 
Dywedai  Mr.  Jones,  **  Nad  oedd  gen- 
ym  ond  pedwar  capel  yn  1700,  ond  yn 
awr  mae  genym  620,  yn  werth  ;£488,- 
615" — cynydd  iled  dda  mewn  capeli, 
mewn  cant  a  phedwar  ugain  mlynedd. 
Parod  oeddym  i  ddweyd,  "Yr  Ar- 
glwydd  a  wnaeth  i  ni  bethau  mawrion." 
Yna,  gan  y  Parch.  W.  Edwards,  Cefn- 
mawr,  cafwyd  papyr  gwerthfawr  ar  '*Y 
cynllun  goreu  i  dalu  dyled  addoldai." 
líae  dyled  fawr  ar  yr  enwad.  Sylwodd 
y  Parch.  Lewis  Jones,  ei  fod  yn  ymyl 
cant  a  deugain  mil  o  bunau  \  ond  pe 
carid  allan  gyfarwyddiadau  Mr.  £d- 
wards,  dileid  y  cwbl  cyn  pen  nemawr 
flynyddau. 

Yn  ddiweddaf  cafwyd  araeth  ddy- 
ddorol  gan  y  Parch.  J.  Jenkins,  Tref- 
draeth,  ar  "  Hawl  y  Gymdeithas  Ad- 
eiladu  ar  Eglwysi  Cymru."  Mae  y 
Gymdeithas  hon  yn  gwneyd  gwaith 
da.  Rhoddodd  fenthyg  900  punt  i'r 
eglwysi  yn  ddilog  y  llynedd,  a  dosran- 
odd  y  pwyllgor  newydd  dros  1,000  o 
bunau  rhwng  13  o  eglwysi  cyn  gadael 
Caerdydd. 

Am  II,  ddydd  Mercher,  cafwyd  ar- 
aeth  ardderchog,  teilwng  o  hono  ei 
hunan  ac  o*r  achlysur,  gan  y  Parch.  R. 
Jones,  Llanllyfni,  Llywydd  yr  Undeb, 
ar  "  Y  Bedyddwyr  a'u  Dylcdswyddau." 
Ni  chlywsom  yr  anwyl  R.  Jones  erioed 
yn  well.     Yr  oedd  yn  fìniog  ar  yr  en- 


wadau  weithiau,  ond  eto  mewn  teim- 
ladau  Cristionogol.  Nid  oedd  o  un 
dyben  i  neb  feddwl  tramgwyddo 
wrtho. 

Yn  canlyn,  cafwyd  pap^rr  yn  llawn 
o  ffeithiau  gwerthfawr,  gan  y  Pàrch.  B. 
Evans,  Castellnedd,  ar  "Y  Bedydd- 
wyr  Cymreig  yn  eu  perthynas  a*r  En- 
wadau. 

Am  haner  awr  wedi  chwech  yr  un 
dydd,  traddododd  y  Parch.  W.  Bees, 
Blaenafon,  araeth  rymusfawr  ar  "  Ag- 
weddau  peryglus  Llenyddiaeth  yr  Oes.'* 

Yn  nesaf  dyma  Spinther  yn  dringo  i 
fyny.  Geiriad  ei  destyn  ef  oedd  **  Yr 
Egwyddorion  a  oblygir  mewn  Anghyd- 
ffurfìaeth  yn  ngwyneb  sefyllfa  bresenol 
Eglwys  Loegr."  Yn  sicr  yr  oedd  Spin- 
ther  yn  dda.  Teimlem  y  buasai  yn 
dda  genym  pe  buasai  dynion  blaenaf  yr 
enwadau  yno  yn  gwrando  y  papyrau 
hyn.     O  !  yx  oeddynt  yn  rhagorol. 

Nid  dyna  y  cwbl ;  dyna  Dr.  Jones, 
Llangollen,  yn  dilyn  gyda  phapyr  gwir 
werthfawr  ar  "  Y  cynllun  Dwyfol  o  ef- 
engyleiddio  y  byd," 

Am  haner  awr  wedi  deg,  ddydd  lau, 
rhoddodd  y  Parch.  J.  Jones,  Felinfoel, 
hanes  helaeth  a  manwl  am  '*John 
Myles  a*i  Amserau;*'  a  darllenodd  y 
Parch.  O.  Davies  bap)rr  meddylgar  ar 
**Lywodraeth  Duw  ar  y  byd,  o  dan  yr 
efengyl." 

Cl^rwsom  yr  oll  o'r  areithiau,  ond  y 
mae  brys  arnom  am  eu  cael  mewn  ar- 
graff;  byddai  301  werth  i  bob  Bedydd- 
iwr  Cymreig  i*w  cael  a'u  darllen. 

Traddodwyd  dwy  bregeth  ragorol 
nos  lau,  gan  y  brodyr  Evans,  Treffyn- 
on,  a  Morris,  Aberystwyth.  Cynaliwyd 
amryw  gyrddau  eraill  mewn  cysylltiad 
a'r  Undeb.  Cwrdd  Dirwestol  nos  Lun 
o  dan  lywyddiaeth  Alfred  Thomas, 
Ysw.,  Oaerdydd,  pan  gafwyd  araeth 
Gymreig  gan  y  Parch.  A,  J.  Parry, 
Abertawe,  ac  un  Saesneg  gan  y  Parch. 
G.  Davies,  Llangollen.  Ac  am  haner 
awr  wedi  tri,  ddydd  Mercher,  darllen- 
odd  y  Parch.  I.  Thomas  bapyr  gwerth- 
fawr  ar  "  Werth  a  hawliau  y  Gymdeith- 
as  Ddirwestol."  Cynaliwyd  cyfarfod 
blynyddol  y  Drysorfa  Adeiladu,  pan 
etholwyd  swyddogion  a  phwyllgor  am 
y  flwyddyn  bresenol.    Ac  am  2,  dydd 


Digitized 


byGoogle 


348 


Amrywiaeihou. 


[Tachwedd, 


Mercher,  cynaliwyd  cwrdd  blynyddol 
Cymdeithas  yx  Hen  Weinidogion,  pan 
y  cafwyd  fod  rhif  yx  aelodau  ar  y  pryd 
yn  129,  a  fod  11  wedi  derbyn  cymorth 
oddiwrthi  yn  y  flwyddyn  derfynol. 
Gwelir  fod  llu  mawr  o  weinidogion 
Bedyddwyr  Cymru  heb  fod  yn  aelodau 
ynddi.  £r  mwyn  denu  ychwaneg  i 
ymaelodi,  penderfynwyd  na  roddir 
Rheolau  5,  7  a  20  mewn  grym  o  hyn  i 
Mawrth  nesaf,  er  mwyn  rhoddi  cyf- 
leusdra  i  weinidogion  dan  50  i  ymael- 
odi  yn  ystod  yr  amser,  heb  dalu  ol- 
daliadau.  Cyflwynasom  gais  rhai  o 
Gymanfaoedd  Bedyddwyr  Cymreig 
America  o  flaen  jnr  Undeb,  sef  cael  Ue 
i'w  hystadegau  yn  eu  Dyddiadur,  a 
chydsyniwyd  yn  unfrydol  ä'r  cais.  Nac 
oeded  Ysgrifenyddion  y  gwahanol  gym- 
anfaoedd  i  anfon  eu  hystadegau  i  Rev. 
OweÄ  Davies,  Caernarvon. 

Ofnwn  y  bydd  Uawer  yn  s)mu  wrth 
weled  fod  ein  rhif  fel  Bedyddwyr  Cym- 
reig  can  Ueied  yn  y  wlad  hon. 

Dymunem  ychwanegu  un  gair  am  yr 
Undeb,  Tystiolaethwn  i  ni  gael  bodd- 
had  neiUduol  yn  y  gweithrediadau  trwy- 
ddynt.  Y  mae  yr  Undeb  yn  gwneyd 
gwaith  mawr  yn  Nghymru.  Mae  wedi 
gwneuthur,  ac  fe  wna  eto.  Y  mae  yn 
dyrchafu  a  grymuso  gweithrediadau  yz 
Enwad  yn  anghyífredin.  Llwyddiant 
iddo.  Ffurfio  yr  Undeb  hwn  ydyw  y 
peth  goreu  y  mae  Bedyddwyr  Cymru 
wedi  wneyd  er's  Uawer  dydd. 


PEDWAR    DIWRNOD   YN  LLUN- 
DAIN. 

Cyfarfuasom  ein  tri — y  Parchn.  Wm. 
M.  Evans,  W.  J.  Williams,  a  golygydd 
y  Wawr,  yn  Llundain,  yr  olaf  am  y 
tro  cyntaf  erioed,  i  fod  yn  y  lle  mawr 
hwnw.  Wel,  wel,  nid  gwiw  dechreu 
myned  dros  bethau  rhyfedd  a  welsom. 
Dyna  ddinas  fawr  ydyw  hi.  Gwelsom 
yr  Hauses  of  Faräamânt,  Westminsier 
Aböeyy  y  British  Museumy  yn  yr  hwn 
le  yr  oedd  sylweddau  cyrph  Aiphtaidd 
tair  mil  o  flynyddau  o  oed.  Gwelsom 
y  Zoological  Gardens^  y  Banh  of  Eng- 
land,  St.  PauTs  Cathedral—\x\iom  ar 
ben  copaucfaaf  i^m/  yCathedral,  Teim- 


lem  yno  fel  ar  ben  mynydd  uchel.  Bu- 
om  yn  y  Tower  of  London;  aruthrol 
ddyddorol  yw  y  lle  hwnw — ^gwelsom  Ue 
torwyd  penau  breninoedd  abreninesau. 
Da  fuasai  genym  gael  gwell  arweinydd 
na'r  Gwyddel  a  gawsom.  Nis  gallem 
ddeall  yx  hen  greadur.  Yr  oedd  gan  y 
cwmpeini  a'n  dilynai  well  arweinydd 
o'r  haner.  Gwelsom  gapel  hardd  Mr. 
Landels — ^buom  yn  Uanw  pwlpud  y  cap- 
el  hwnw — ein  tri  yn  ein  tro.  Yr  oedd 
yn  m^med  o  dan  adgyweiríad,  a  throes- 
om  i  mewn.  Y  mae  Mr.  Landels  ^m 
mhlith  enwogion  y  Bedyddwyr  yn  y 
brif  ddinas.  A  fuoch  chwi  yn  nghapei 
Mr.  Spurgeon  ?  Do,  wrth  gwrs ;  O, 
do ;  buom  yn  hwnw  ar  nos  lau,  a 
gwrandawem  bregeth  dda  yno.  Yr  yd- 
oedd  Mr.  Spurgeon  ei  hun  yn  absenol, 
yn  cael  ei  luddias  gan  afìechyd.  Yr 
oedd  y  gynuUeidfa  yn  llenwi  y  llawr 
isaf  d^rgaUery  gyntaf.  Y  mae  y  capel 
hwnw  tu  hwnt  i  ddim  a  ddych^maygas- 
em,  o  ran  maint,  cyfleusderau,  a'r  hyn 
ddylai  capel  fod.  Teimlem  yn  dra 
siomedig  o  beidio  cael  y  cyfleusdra  i 
wrando  ar  y  pregethwr  mawr,  Y  fath 
ddyn  yw  hwnw !  Nid  tebygol  y  ceir 
neb  i  lenwi  y  fath  gapel  anferth  â  phobl 
ar  ol  ei  ddydd  ef.  Bhaid  fod  dylan- 
wad  daionus  y  fath  ddyn  yn  aruthrol 
fawr. 

Wedi  treulio  yn  frysiog  bob  awr  a 
mynyd  o'r  pedwar  diwrnod  i  dremio  ar 
ryfeddodau  Llundain,  rhaid  oedd  i  ni 
foreu  Sadwm  i  gychwyn  tua  Chymru 
— £vans  i  Abermaw,  Williams  i'r  De- 
heudir,  a  Giraldus  i  LangoUen. 


Y  PARCH.  B.  THOMAS  (MYFYR 
EMLYN)  YN  UTICA. 

Daethom  adref  ^m  yr  adeg  i  gael  ym- 
gyfarch  ag  ef,  a'i  glywed  yn  llefaru.  Yr 
oedd  ein  dyddordeb  yn  ddeublyg  neu 
yn  driphlyg.  Yn  gyntaf  oll,  yr  oedd- 
ym  ein  dau  yn  gyd-fyfyrwyr  yn  Hwl- 
fíordd,  ryw  ugain  mlynedd  yn  ol,  ac 
yn  gyfeillion  mawr ;  a  pheth  arall  yd* 
oedd  ei  ddoniau  ardderchog ;  a  pheth 
arall  eto,  nid  oedd^rm  yn  gwybod  yn 
iawn  sut  yr  oedd  ^m  teimlo  yn  Amer- 
ica,  &c     Pregethodd  yma  deirgwaith 


Digitized 


byGoogle 


i83o.] 


Amrywiaethau. 


249 


Sabboth,  Hydref  17,  301  nghapelydd  y 
gwahanol  enwadau — capel  y  Bedydd- 
wyr  301  un  o  honynt ;  a  darlìthìodd  nos 
Lun  yn  yr  unrhyw,  ar  rai  o  enwogion 
Cymru.  Aeth  drwy  ei  holl  waith  yn 
rhagorol,  ac  i  fyny  â'n  dysgwyliadau 
penaf.  Rhoddodd  foddlonrwydd  mawr 
cyffredinol.  Nid  ydym  yn  tybied  wedi 
y  cwbl  ei  fod  cystal  pregethwr  a  Christ- 
mas  £vans,  fel  y  myn  rhai  brodyr  da 
yn  Pennsylvania  dystiolaethu  (maddeu- 
ed  y  cyíryw  i  ni  am  wahaniaethu  oddi- 
wrthynt).  Nac  ydyw,  nac  ydyw !  Dear 
anwyl !  Cbristmas  £vans  ydoedd  y 
pregethwr  mwyaf  a  welodd  Cymru  er- 
ioed,  ac  efallai  a  wel  byth.  Yr  oedd 
efe  301  Vâsuvius  danllyd  fawr  o  dalent, 
wedi  ei  eneinio  i'r  graddau  helaeths^ 
gan  ras  y  nef.  Dywedasom  wrth  y 
brawd  Thomas,  wrth  ei  ganmol,  ar  ol 
dod  i'r  ty,  nad  oeddym  yn  ei  yst)n:ied, 
fel  rhai  brodyr,  i  fyny  â  Christmas  £v- 
ans.  "  Wyt  yn  ddoniol  iawn,  Thomas, 
ond  nid  wyt  i  fyny  â'r  hen  wron  I  Nac 
wyt,  wir?"  "Wel,**  meddai  yntau, 
"  nid  wyf  am  gael  fy  ystyried  felly. 
Nid  oes  genyf  help  os  oes  rhai  yn  fy 
ystyried  fel  efe,  neu  uwchlaw  iddo. 
Ond  cofía  di,  Giraldus  (ebe  fe)  mae 
genym  lawer  o  bregethwyr  yn  awr  yn 
Ngh)niiru  i  fyny  â  Christmas."  Ateb- 
wn  inau,  *'  Bobl  anwyl !  nac  oes.  Beth 
sydd  ar  y  bobl !  Mae  arnaf  chwant 
wrth  gl^nRred  peth  fel  h)m,  gofyn  i  dde- 
chreu,  Pa  le  y  mae  '  yr  hen  hoelion 
wytìì '  wedi  myned  ?  heb  son  am  dano 
ef,  yr  hwn  a  roddes  Gymru  o  ben-bwy- 
gilydd  ar  dân  o  fawl  a  gorfoledd  i'r 
Goruchaf  Fod. 

Gwn  y  bydd  i'n  cyfaill  Mr.  Thomas 
gymeryd  hyn  oU  yn  y  teimladau  goreu. 
Gwyr  ef  )m  burion,  a  gwyddom  ninau 
hefyd,  fod  iddo  ddigon  o  allu  i  sefyll 
ar  ei  deilyngdod  ei  hun. 


"LLAW-LYFR  MOLIANT." 

Casgliad  yw  hwn  o  £mynau  a  Thon- 
au  at  wasanaeth  cynulleidfaoedd  y  Bed- 
yddwyr,  detholedig  gan  Bwyllgor  dros 
6)rmanfa  Arfon.  Y  Tonau  wedi  eu 
cynganeddu  a'u  trefnu  gan  J.  H.  Rob- 
crts,  A.  R.  A.  (Pencerdd  Gwynedd), 


Bangor.  Mae  Golygydd  Serm  Gamer 
yn  canmol  y  Uyfr  )m  fawr  ;  ac  y  mae 
gen)mi  ninau  air  am  dano.  Yn  ystod 
yr  adeg  yr  oeddym  yn  Nghymru  y  cy- 
hoeddwyd  ef,  a  gwyddom  i  bum'  mil, 
sef  yr  argraffiad  oU,  i  gael  ei  werthu  yn 
llw)n-  mewn  mis  o  amser.  Y  mae  ail- 
argraffiad  yn  y  wasg,  a  bydd  allan  yn 
íuan.  Y  mae  rhai  miloedd  o  archebion 
am  yr  ail-argraffiad  yn  barod  mewn 
llaw.  Peth  arall,  mae  yn  rhyfeddol  o 
rad — swllt,  am  y  nodiant  newydd,  a 
deunaw  ceiniog  am  yx  hen  nodiant.  Y 
mae  genym  un  copi  o  hono ;  ac  oni  bae 
fod  Cymanfa  Minersville  wedi  cymer- 
adwyo  llyfr  arall,  buasem  ni  )ai  cymer- 
adwyo  hwn. 

YR  £THOLIAD. 


Bÿdd  dydd  Mawrth  nesaf  yn  ddydd 
pwysig,  yn  ddiau,  ond  hyderwn  yn 
ddydd  o  lawen  chwedl,  pan  wybyddir 
ei  ganlyniadau  yn  ngwersylloedd  y 
Gwerinwyr.  £fallai  na  fu  etholiad  o 
ganlyniadau  mor  bwysig  er's  rhai  blyn- 
yddau.  Y  mae  y  Democratiaid  wedi 
gwneyd  eu  goreu  i  ladd  poblogrwydd 
Garfìeld ;  ond  y  tebygolrwydd  yw  mai 
yn  eu  herbyn  eu  hunain  y  daw  y  saeth- 
au  i  daro.  Nid  oes  dim  yn  werth  ei 
ddefnyddio  fel  arfau  yn  mrwydrau 
gwladlywodraethol  ond  arfau  gwirion- 
edd.  Y  gwir  a  saif  byth.  Y  mae  yn 
dda  genym  i  ni  allu  cyrhaedd  adref 
mewn  pryd  o  Gymru  i  roddi  ein  vote  o 
blaid  egwyddorion  Gwerinol — egwydd- 
orion  tegwch,  teyrngarwch,  rhyddid  a 
chrefydd. 


PHILADELPHIA. 


Ymddangosodd  yn  Seren  Cymru  am 
Hyd.  7,  y  nodiad  canlynol : 

"  Y  mae  )m  ninas  Philadelphia  han- 
er  cant  o  eglwysi  Bedyddiedig,  a'r  oU 
yn  gaeth  gymunwyr  (neu  yn  hytrach  yn 
wir  fedyddwyr) — eglwysi  cryfion  a  llu- 
osog,  y  rhan  amlaf  o  honynt ;  a'r  oll 
wedi  cychwyn  oddiar  foncyff  Cymreig. 
Y  mae  yn  syndod  fod  tri  o*r  gweinid- 
ogion  yn   Ninas  y  Cariad  Brawdol,  ac 


Digitized 


byGoogle 


250 


Barddoniaeth, 


[Tachwedd, 


y  maent  yn  mhlith  enwogion  y  ddin- 
as  yn  dysgleirio,  tri  wedi  eu  magu  yn 
Sir  Benfro,  wedi  derbyn  addysg  foreuol 
yno,  a'r  tri  yn  feibîon  i  dri  gweinidog 
nid  anenwog  o'r  un  Sir;  nid  amgen 
B.  D.  Thomas,  mab  i'r  diweddar  B. 
Thomas,  Narberth ;  George  E.  Rees, 
mab  i'r  diweddar  John  Rees,  Harnolds- 
down,  ger  Hwlffordd ;  ac  Alfred  Har- 
ris,  mab  i'r  diweddar  James  Harris, 
Tabor,  Dyfed,  yr  hwn  er*s  blynyddau 
bellach  a  orphenodd  ei  daith  ar  y  cyf- 
andir  hwn."  J.  P.  Harris. 

Pravidence  Pa, 


TYSTEB  Y  PARCH.  THEOPHI- 
LUS  JONES. 

Mae  yn  dda  gan  ein  calon  fod  y  Gy- 
manfa  wedi  cymeryd  yr  achos  teilwng 
hwn  mewn  Uaw.  Pan  y  mae  y  dysteb 
yn  cael  ei  gosod  fel  hyn  o  flaen  yr  en- 
wad,  dylai  fod  rhywbeth  teilwng  yn 
cael  ei  wneyd,  i  loni  calon  ac  ysbryd 
jnr  hen  batriarch  anwyl  a'i  briod  hoíF 
yn  mhrydnawn  eu  hoes. 


MAN-LEWYRCHIADAU. 

— Mae  y  Parch.  E.  Edwards,  Wilkes- 
barre,  Pa.,  wedi  cymeryd  gofal  eglwys 
gyfrifol  CoatSYÌUe,  West  Chester  Co., 
a  bydd  yn  dechreu  ar  ei  weinidogaeth 
y  trydydd  Sabboth  yn  Tachwedd. — 
Teimlir  colled  ar  ol  Mr.  Edwards  yn  y 
maes  Cymreig.  Dymunwn  Iwyddiant 
a  chysur  i'n  brawd  hoff  yn  ei  faes  new- 
ydd.     Cofied  am  y  Wawr. 

— Yn  Seren  Gomer  am  Hydref  mae 
erthygl  ragorol  gan  Christmas  Evans, 
na  welodd  oleuni  dydd  erioed  o'r 
blaen,  yn  cynwys  "  Hanes  y  Bedydd- 
w^rr  yn  Mon."  Dechreuwn  gyhoeddi 
yr  unrhyw  yn  ein  rhifyn  nesaf. 

— Dysgwyliwn  y  bydd  rhyw  frawd 
medrus  yn  Wisconsin,  yn  cymeryd 
mewn  llaw  )m  fuan  i  ysgrifenu  cofìant 
teilwng  i'r  hybarch  a'r  anwyl  frawd 
Thomas  Holland,  Dodgeville.  Bydd 
yn  dda  genym  roi  y  lle  goreu  yn  y 
Wawr  i'w  gofiant  ef.     Yr  oedd  ef  yn 


anrhydedd  i*w  enwad,  i'w  grefydd,  ac 
i'w  genedl.  Mae  dwy  o  chwiorydd 
parchus  o'r  Ue,  Mrs.  Margaret  Roach  a 
Mrs.  Ann  Howells,  wedi  anfon  i  ni 
Hiraeth-ganau  ar  ei  ol.  Diolchwn  idd- 
ynt  am  eu  teyrnged  hwn  o  barch  i'w 
gweinidog  anwyl  yr  hiraethant  ar  ei  ol. 
Caiff  y  peniUion  ymddangos  yn  y  rhif- 
yn  nesaf,  oeddynt  yn  rhy  ddiweddar  i'r 
mis  hwn, 

— Mae  y  Parch.  J.  P.  Harris,  (leuan 
Ddu),'yn  anfon  atom  i  ddweyd  y  bydd 
iddo  ysgrifenu  cofìant  yn  fiian  i'r 
chwaer  hawddgar  ymadawedig,  Mrs. 
B.  Hughes,  Hyde  Park. 

— Byddwn  ni  a  Uawer  eraiU  yn  y 
wlad  hon  yn  teimlo  yn  hiraethus  ar  ol 
Ednyfed. 

— Da  genym  weled  yr  hysbysiad  yn 
y  Wawr  ddiweddafam  ddychweliad 
i'w  hen  gartref,  at  ei  frodyr,  y  Parch. 
Daniel  J.  Lloyd,  Swydd  Jaclcson,  Ohio. 


Barddoniaeth. 


GOLWG  AR  GYMRU  O  AMERICA. 


E  welftis  Amerìca  fawr 

Ü  Gymru  fy  ngwlad—gwlad  sydd  well, 

Ond  gwelaf  hoff  Gymru  yn  awr 

O  diroedd  Amerìca  bell ; 

Chwanegu  wna  pellder  ei  swyn, 

Fel  rhosyn  'mysg  drain  y  mae'n  dlos, 

Neu  lili  wen-mddiog  mewn  Uwyn, 

Neu  seren  ar  ddwyfron  y  nos. 

Mae'n  werth  dyfod  yma  bob  cam, 

Er  gweled  pell  degwch  fy  ngwlad, 

Lle  huna  yn  dawel  fy  mam, 

Lle  gorwedd  mewn  oerfedd  fy  nhad, 

Lle  cwsg  fy  angyles,  fy  ngwraig, 

Fy  Margaret  byth  anwyl  i  mi, 

Yn  ymyl  ei  baban  mewn  craig, 

Ar  lanau'r  hen  Deifì  a'i  IIi', 

Lle  mae  fy  anwyliaid  yn  byw, 

Gobeithio  yn  fyw  ac  yn  iach, 

Fy  Bessie  a'm  leuan  yn  syw, 

Fy  Willie  a'm  ffel  Maggie  fach ; 

Nid  ydyw  fy  mhellder  o'm  gwlad, 

Tn  denu  na  newid  fy  mryd, 

Na,  na,  y  mae  calon  eich  tad 

\  n  curo  yn  gywir  o  hyd. 

Naturìol  a  chyflym  rhydd  lam 

Tuag  atoch  yn  fynych,  rai  bach, 

Ac  ofna  rhag  i  chwi  gael  cam, 

Gweddia  ar  Dduw  eich  bod  iach. 


Digitized 


byGoogle 


iSSo.] 


BarddotUaeth* 


251 


Os  trefn  jrr  lor  y w  i  mi 
I  farw  yn  mhell  o  fy  ngwlad, 
O  coftwch  o  hyd,  drosoch  chwi 
Ba  gweddi  ddiweddaf  eich  tad. 
Gwnaf  frysio  yn  ol  ar  fy  hynt, 
Boed  pobpeth  yn  ffafriol  a  Uon, 
Bydd  wrthyf  drugarog,  O  wynt, 
Bydd  lefn  dy  gefn,  O  don  I 

0,  cofiwch  elfenau,  roai  Cymro  wyf  fi 
0  serch  anorchfygol  a  chariad  di-frad, 
'R  ¥^*n  foddlon  ì  farw,  ond  bydded  i  mi 
Gael  beddrod    yn  rhywle    yn    Nghymrti,  íy 
ngwlad. 

Fy  ngwlad  fendigedig  ac  nchel  dy  glod  I 

Pe  byddai  rhyw  fai  ynot  ti, 
Gwnawii  faddeu  yn  union,  maddeuant  yw'm 
nod, 

A  ydwyt  yn  madden  i  mi  ? 

Cydfaddeu  a  wnawn.  cydgtaddwn  bob  drwg 

Yn  Ngwerydd  yr  lawn  heb  ddigder  na  gwg, 

Dechreuwn  ail-íyw  mewn  serch  dinacAd, 

Yn  ngwenan  ein  Dnw,  hen  G)mru  fy  ngwlad; 

Tydi  yw  fy  mam,  dy  fab  ydwyf  fi, 

Fy  nghariad  sydd  fflam  byth  byth  atat  ti, 

Rbo  garíad  i'th  blentyn  yn  awr  O  fy  mam, 

A  boed  i'n  calonau  gydgwrddyd  mewn  fflam  \ 

A  derbyn  yn  ffol  bur  gusan  fy  serch, 

A  dyro  un  'n  ol  fel  mynych  gwna  merch. 

Cydganwn  yn  burol  tra  yma  yn  byw, 

Mae  caríad  yn  swynol  a  dwyfol  fel  Dnw  I 

0  fy  ngwlad,  O  fy  ngwlad,  bu  i  ti  well  meibion, 

Ond  dim  mwy  o  gariad  jn  Ilosgi  mewn  calon  ! 

iy  enaid  o  hyd  mewn  gweddi  fawr,  fud, 
A  drosot  i  fyny  at  Grewr  y  byd, 
A  dyma  ei  swm  a*i  sylwedd  tra  thrwm, 
0  bob-da  na  fydded  hoff  Walia  yn  Uwm  ! 
Ond  chwified  dy  faner  mewn  rhinwedd  a  bri, 
Ai  bywyd  neu  angeu  a  ddygwydd  i  mi, 
Fy  nghalon  fel  cwmwl  eheda  trwy'r  nen, 
A  thor  mewn  bendithion  yn  fyrdd  ar  dy  ben  ! 
Awst  4, 1880.  Myfyr  Emlyn. 


LLONG-DDRYLLIAD  PAUL. 


T  milwyr  hyfion  a'u  calonau  dnr, 

A  gyd*edrychent  A  golygon  snr  ; 

Pob  un  a'i  arf  yn  barod  yn  ei  law, 

Am  ladd  y  carcharorìon  oll  heb  finnw, 

Rhag  iddynt  ffoi  yn  y  cyfiroad  blin, 

Eu  difa'n  Uwjrr  a  wnaent  fel  prçnaa  crin. 

Yr  hen  ganwriad  dewr,  edrychai'n  syn, 

A  gwedd-newidiodd  oU  pan  glywodd  hyn, 

A'i  lais  yn  hyf,  Ilefarodd  yn  eu  clyw» 

Mai  rhaid  oedd  arbed  pawb  a'u  cadw'n  fyw, 

O  herwydd  Paul,  y  prif  garcharor,  sydd 

Yn  rhwym  o  sefylí  yn  y  frawdle  fydd 

Yn  Rhufain  deg,  prif-ddinas  fawr  y  byd, 

A  chyfiawn  fam  gan  Cesar  yn  ddigryd, 

Am  ddysgu'r  byd  i  fyw  yn  hollol  groes 

I'r  ddysg  a  gawn  gan  ddynion  mawr  ein  hoes. 

Yr  awr  ddiweddaf  yw,  mae  pawb  yn  bnidd  I 

Ac  angau  gwelwlas  yn  eu  gwylied  sydd ; 

Ond  ofer  yw  ei  gais,  mae  arfaeth  Duw 

Yn  sicrhau  y  byddant  oll  yn  fyw ; 

Ond  rhaid  ymdrechu'n  ddewr  cyn  cyraedd  glan 

A  phawb  yn  ddiogel  welir  yn  y  man ; 

Ar  estyll  calion  dacw  rai  yn  myn'd, 

Pob  nn  a  all  afaela  yn  ei  fftTnd ; 

Mae  cyfeillgarwch'n  awr  fel  aur  mewn  gwerth, 

A  chalon  rydd  i  galon  fwy  o  nerth. 

Mae  Paul  A  dwysder  angel  ar  ei  wedd, 
A'i  wên  obeithiol  fel  y  wawr  mewn  hedd ; 
Apostol  yw,  mae  fel  ei  Feistr  mawr 
Ar  íôr  Tiberias  yn  y  gyfyng  awr ; 
Mae  Duw'n  ei  ddal,  ac  yntau'n  dal  yn  Nuw, 
Uwch  ofnau  prudd,  fel  Cristion  ffyddiog  yw ; 
Mae'r  gwir  addolwr  yn  y  dymeatl  flin, 
O  feddwl  Ilon,  fel  yn  yr  hafaidd  hin, 
Mae  ef  yn  byw  mewn  myfyr  yn  y  nef, 
AH  gysur  yw,  bod  Duw  yn  gwrando'i  lef. 
IRngston,  Pa.  JAMBS  R.  P&ICE, 

{lago  Morganwg.) 


Y  DIWEDDAR  D.  S.  ROBERTS, 

("DAFYDD  DYFED,")     HYDE  PARK,   PA« 


(DYFYNIAD  O  BRYDDEST.) 

O I  wele'r  Ilong  yn  awr  ar  ben  ei  thaith ; 

Do,  gwthiwyd  hi  ar  hyd  ei  Ilwybr  Ilaith, 

A  gorphwys  mae  ar  ryw  dywodlyd  fan, 

Yn  syth  fel  saeth  y  glynodd  ger  y  lan. 

Yn  sydyn  clywid  trwst  fel  taran  gref, 

A'r  adsain  yn  chwyrnellu  hyd  y  nef ; 

Yn  hollti'n  ddwy  mae'r  Ilong,  a'r  eigion  gwyllt 

Fel  rhwygawl  gledd  ei  hochrau'n  ddarnau  hyllt, 

A'r  gwyr  yn  draphlith,  nofíant  am  y  tir, 

Gan  fraw  eu  ffordd  nis  gallant  wel'd  yn  glir  ; 

Mae  dam  o'r  llong  uwchben  y  tonau  dig, 

Ac  arno  Paul  a'r  ben  ganwriad  drig  ; 

Y  carcharorion  gyda'r  milwyr  sydd, 

A  dyfal  wyliant  fifordd  i  ffoi  yn  rhydd  ; 


Yn  hwyr  oes  gwir  flaenor  hedd — a  wysiwyd 
I  feusydd  tangnefedd ; 
D.  S.  Roberts  arabedd, 
Hwn  a'i  foes  wyna  ei  fedd. 

I  fwynhad  lle  na  cha  eisglwyf*  nyth— aeth 
Ar  ei  hynt  unionsyth  ; 
Ond  try  ei  gofìant  tragyfyth, 
£i  sêl  a'i  barch  i'n  sylw  byth. 

Rhed  awen  yr  hen  frawd  Dewi — heddyw 
Mewn  pereiddiach  yni, 
Yn  nghlyw  lon — yn  ngoleuni 
Engyl  nef  englyna  hi. 
Dewi  Ogle. 


♦  Pleurisy,  o'r  hwn  ddolur  y  bu  farw. 


Digitized 


byGoogle 


a52 


Y  Maes  CenadoL 


[Tachwedd, 


LLINELLAU  PRIODASOL 

I  Mr.  T.  O.  RiCHARDS  a  Miss  Maggie  Ha&- 
&IS,  merch  y  Parch.  J.  P.  Harrís  (lenan 
Ddu),  ProYÌdence»  Pa. 

T.  O.  Risiart  ei  wir  asen — ^gafodd 

MewD  gwiwfad  wraig  lawen  ; 
Miss  Harris,  dyma  seren 
Olena'i  nos,  loewa*i  nen. 

Dewi  Ogle. 

lor  a'i  wenau  tirìonaf— i'w  hundeb 
Fyddo'n  bendith  sicraf ; 
Dalied  i'r  fynyd  olaf 
Lwybr  eu  hoes  fel  boreu  haf. 

GWYDDE&IG. 

Maggie'n  ddyfal  ofala — am  ei  phen, 
Mae  'i  phwys  amo  'n  bena' ; 
Y  ddwy  aden  ddy weda, 
Yn  awr  wyt  ddyn  Risiart  dda. 

Calleste. 

Un  hygar  ydyw  Maggie — yn  fendith  ' 
Fo'i  hundeb  ft  Tommie  ; 
Caru  iawn  fo'n  coroni 
Hyd  y  bedd  ei  hanedd  hi. 

Hedd  y  Nef  eiddunaf  fi— >i'r  ddan  Iwys 

Paiadwys  priodi ; 
Dan  ei  bron  boed  yni  a  bri — da  b'ont 
Nes  y  glaniont  ar  risiau  goleuni. 

£i  Rhiaint. 


Y  HAES  CENADOL. 


GAN  T  PARCH.  W.   F.  DAYIES,  NANTICOEE,  PA 
JAMAICA. 

Gan  ein  bod  yn  barod  wedi  rhoddi 
yn  fyr  ychydig  o  hanes  cychwyniad  yr 
achos  cenadol  yn  India,  China,  a  Ja- 
pan^  dichon  nad  annyddorol  fyddai  i 
ni  sylwi  ar  y  "cerbyd"  yn  cychwyn 
yn  y  wlad  uchod  hefyd.  Mae  Jamaica 
wedi  ei  rhanu  yn  dair  o  siroedd,  sef 
Middleses,  Surrey,  a  Comwall,  a  chyn- 
wysant  dri-ar-hugain  o  blwyfau.  Mes- 
ura  yr  ynys  i8o  miildir  o  hyd,  a  60  o 
led.  Darganfyddwyd  hi  gan  Colum- 
bus  ar  y  ^ydd  o  Fai,  yn  y  fl.  1494« 

Nid  i  ni  fel  Bedyddwyr  y  perthyn  yr 
anrhydedd  o  ddechreu  efengyleiddio 
Jamaica.  Perthyn  h)my  i'r  Morafiaid, 
y  rhai  a  ddanfonasant  genadon  i'r  yn- 
ysyni7S4.  Beth  bynag,  aeth  Bed- 
yddwyr  yno  heb  fod  yn  faith  ar  eu  hol. 
X n  y  flwyddyn   1772,  dygwyd   un  o'r 


enw  Mr,  George  Lisle  i  Kingston,  prif 
ddinas  jrr  ynys;  dyn  du  ydoedd,  a 
chaethwas  gyda  hyny.  Yr  oedd  Lisle 
wedi  bod  yn  weinidog  ar  eglwys  Fed- 
yddiedig  yn  Georgia,  yr  Unol  Dal- 
aethau.  Yn  fuan  canlynwyd  ef  gan 
dri  o  aelodau  ei  eglwys,  sef  Mri.  Moses 
Baker,  Gibbs,  a  Robinson.  Yn  union 
wedi  cyrhaedd  Kingston  dechreuodd 
Lisle  ar  ei  hoff"  waith,  a  chynorthwy- 
wyd  ef  yn  fawr  gan  y  brodyr  a'i  dilyn- 
asant  ef.  Y  Wesleyaid  a  ddanfonasant 
genadon  i*r  yn^rs  yn  y  flwyddyn  1789. 
Ni  ddanfonodd  Cymdeithas  Genadol  y 
Bedyddwyr  yr  un  ^mo  hyd  y  flwyddyn 
181 3,  pan  ddanfonwyd  Mr.  John  Rowe 
i  gynorthwyo  a  chydweithredu  ä  Mr. 
Baker.  Ordeiniwyd  Mr.  Rowe  i  waith  y 
weinidogaeth  gan  yr  enwogion  Fowler, 
Sutclifl',  a  Ryland.  Pan  gyrhaeddodd 
Mr.  Rowe  Jamaica,  cafodd  yr  achos 
mewn  sefyllfa  annhrefnus  iawn,  Uyw- 
odraeth  eglwysig  ar  lawr,  swper  jnr  Ar- 
glwydd  heb  ei  weinyddu  er  ys  tair 
blynedd,  a  phawb  o*r  aelodau  yn  rhod- 
io  yn  eu  flÿrdd  eu  hunain.  Yr  oedd 
Mr.  Baker  wedi  ei  rwystro  i  bregethu 
er  ys  mwy  nag  wyth  mlynedd,  felly 
anwybodaeth  eilwaith  wedi  cymeryd 
Ue  y  goleuni.  Trwy  egni  mawr  daeth 
Mr.  Rowe  mewn  amser  byr  yn  alluog 
i  draddodi  iddynt  air  y  bywyd,  a  dwyn 
pethau  i  fwy  o  drefn.  Nid  oedd  ei 
gynulleidfa  ar  y  cyntaf  ond  bychan 
iawn,  er  hyny  yr  oedd  yn  perthyn  iddi 
amrai  ddynion  gwynion  tra  chyfrifol. 
Ond  nid  hir  y  bu  ef  ychwaith  cyn  ei 
atal,  a  hyny  heb  un  rheswm.  Beth 
bynag,  gan  ei  fod  yn  meddu  cymeriad 
mor  dda,  cafodd  ail-ymaflyd  yn  y 
gwaith.  Mawr  y  llawenydd  a  deimlaî 
am  y  fraint  a'r  rhyddid  i  fyned  yn 
mlaen,  ond  ychydig  o  amser  gafodd  i 
fwynhau  y  rhyddid,  oblegid  ar  y  ^fed 
o  Fehefìn,  1815,  tynodd  eî  anadliad 
diweddaf,  ac  ehedodd  ei  enaid  pur  i 
"  ardal  lonydd  yr  aur  del)mau." 

Yn  Tachwedd,  181 4,  danfonodd  y 
Gymdeithas  allan  un  o'r  enw  Mr.  Lee 
Compare  a  dau  eraiU  o  aelodau  Broad- 
mead,  Caerodor,  y  rhai  oeddent  ddyn- 
ion  hylaw  iawn  gyda'r  ysgol  SabbothoL 
Wedi  dyfod  i  Ringston,  cafodd  Mr. 
Compare  ei  hun  yn  nghanol  canoedd^a 


Digitized 


byGoogle 


x88oO 


Y  Maes  CenaäoL 


«53 


Negroaid  Bedyddiedîg.  Wedi  ym- 
chwiliad  manwl  cafodd  na  allasai  roíddi 
cymiuideb  ì  íwy  na  thua  200  o  honynt, 

0  herwydd  eu  cyflwr  anwybodus.  Wedi 
bod  yn  ddiwyd  yn  eu  dysgu,  yr  oedd 
ganddo  yn  mhen  ychydig  fisoedd  eg- 
Iwys  yn  rhifo  400  o  gymunwyr  teilwng. 
Tn  herwydd  gwaeledd  ei  iechyd  dan- 
foûodd  Mr.  Compare  at  y  Gymdeithas 
gais  am  gynorthwyẁr,  a  danfonwyd  all- 
an  Mr.  Coultart.  Wedi  glaniad  Mr. 
Coultart  ymadawodd  Mr.  Compare  am 
Georgia,  U.  D.,  er  mwyn  ei  iechyd. 
Treuliodd  weddiU  ei  oes  yn  y  Dal- 
aeth  uchod  yn  pregethu  i'r  Indiaid. 
Builwyddiant  anarferol  ar  weinidog- 
aeth  Mr.  Coultart  am  amser  maith  ar 

01  eì  laniad.  Aeth  y  capel  yn  rhy  fach ; 
adeiladwyd  un  ag  oedd  yn  fwy,  Cyn- 
yddodd  yr  eglwys  nes  bu  raid  ei  rhanu 
yn  ddosbarthiadau,  Yn  1818  danfon- 
wyd  dau  eraiU  allan,  sef  Mri.  Chrísto- 
pher  Kitching  a  Thomas  Codden. 
Aeth  Codden  i  Spanish  Town  a  Kit- 
chÌDg  ì  Kingston.  Wedi  llafurío  yn 
ddiwyd  am  fìwydd)m  galwodd  y  Meistr 
mawr  ar  Kitchìng  adref,  a  mawr  yr 
hiraeth  oedd  ^m  Kingston  ar  ei  ol.  Dy- 
wedir  fod  pum'  mil  o  Negroaid  yn  ei 
angladdy  a'r  dagrau  gloewon  yn  treiglo 
dros  eu  gruddiau  duon  i'r  llawr  ar  ol  eu 
massa  anwyl.  Yn  y  flwyddyn  1820 
Uosgodd  ty  y  genadaeth  yn  Spanish 
Town  i'r  Uawr,  a  bu  agos  i  Mr.  Cod- 
den  goUi  ei  fywyd  yn  y  íllamau.  Yn 
yr  amser  byr  yr  oedd  Mr.  Codden 
wedi  bod  yn  Spanish  Town  yr  oedd 
wedi  enill  pawb  i'w  garu ;  mewn  gair, 
yr  oeddent  yn  ei  garu  fel  eu  heneidiau 
eu  hunain.  I  ddangos  hyn,  dywedir 
fod  dynes  Negroaidd,  yn  amser  y  tân, 
yn  ddiflin  yn  carío  dwfr  i  ddüTodd  y 
tân,  yn  holi  yn  fynych,  "  Pa  le  mae 
gweinidog  fi  ?"  Ni  wyddai  neb  y  pryd 
hwnw  ei  fod  yn  ddiogel,  a  dywedodd 
rhyw  un  wrthi  ei  fod  yn  sicr  o  fod  wedi 
llosgi  a  roarw  yn  y  tân.  Pan  ddywed- 
wyd  hyn  wrthi  syrthiodd  i  laẅr  a  bu 
Êiw  yn  y  fan. 

Yn  y  flwyddyn  uchod  dychwelodd 
Mr.  Coultart  o  Loegr,  Ue  yr  oedd  wedi 
bod  am  dro  er  mwyn  ei  iechyd.  Ym- 
sefydlodd  yn  Kingston,  a  dechreuodd 
achos  hefyd    yn  m^lwyf  Manchioneal, 


tua  63  milldir  o  Kingston.  Yn  fuan 
cododd  gapei  yn  Kingston,  yn  ddigon 
mawr  i  gynwys  tua  dwy  fil  o  wrandâ- 
wyr,  a  byddai  yn  cael  ei  lanw  ar  nos- 
weithiau  o*r  wythnos.  Yr  oedd  gan 
Dr.  Ryland  olwg  fawr  ar  Manchioneal, 
a  llwyddodd  i  gael  un  o  aelodau  Broad- 
mead  eto  i  fyned  allan  yno  yn  genad- 
wr,  sef  Mr.  Thomas  Knibb,  genedigol 
o  Kettering.  Wedi  cyrhaedd  Jamaica 
cafodd  Mr.  Knibb  Coultart  yn  wael 
iawn  ei  iechyd,  ac  yn  herwydd  hyny 
arosodd  yn  Kingston  i'w  gynorthwyo. 
Yr  oedd  gan  Mr.  Coultart  eglwys  o 
ddwy  fil  a  saith  cant  o  aelodau.  Mae 
yr  hanes  a  ^rrodd  Mr.  Knibb  yn  ol  yn 
ddarluniad  cywir,  allwn  feddwl,  o  sef- 
yllfa  pethau  yno.  Meddai :  "  Mae  y 
gynulleidfa  yn  Kingston  yn  fawr  iawn. 
Ohwi  synech  weled  mor  astud  y  gwran- 
dawant  y  gair  yn  cael  ei  bregethu  idd- 
ynt.  Edrychant  mor  astud  a  phe  heb 
wrando  am  iachawdwriaeth  erioed  o'r 
blaen,  a  fel  pe  bae  eu  bywyd  yn  ym- 
ddibynu  ar  eu  bod  jm  dal  ar  bob  gair 
a  leferir.  Nid  anghofiaf  byth  yr  ail 
Sabboth  a  dreulîais  yma.  Yr  oedd  yn 
Sabboth  cymundeb,  a  Uawer  i'w  bed- 
yddio.  Yr  oedd  y  bedydd  i  fod  yn 
gynar  yn  y  boreu ;  dyna'r  arferíad,  am 
fod  amgylchiadau  yn  galw  am  hyny. 
Yr  oedd  y  bedydd  i  gymeryd  lle  yn  y 
môr,  Ue  rhagorol,  am  fod  y  bedydd- 
iedigion  mor  lluosog.  Awd  allan  i 
lan  y  môr  tua  phurap  o'r  gloch  yn  y 
boreu,  ac  er  ein  syndod  yr  oedd  yno 
lu  mawr  wedi.  ymgasglu  yn  barod — 
rhai  wedi  cysgu  dan  goedydd  oedd  yn 
yr  ymyl  drwy  y  nos  er  gallu  bod  yno 
mewn  pryd.  Yr  oedd  )mo  luaws 
mawr  o  gychod  wedi  eu  llenwi  ag 
edrychwyr,  yn  gwneyd  haner  cylch  am 
bellder  aillan  i'r  môr,  o  fewn  yr  hwn  yr 
oedd  y  bedydd  i  gymeryd  lle.  Gosod- 
wyd  y  bedyddiedigion  yn  ddwy  res  ar 
y  traeth,  y  menywod  ar  un  Uaw  a'r 
gwrywod  ar  y  llaw  arall.  Yr  oedd  y 
menywod  oll  mewn  gynau  gwynion, 
a'r  gwrywod  mewn  llodrau  duon  a 
chrysau  gwynion.  Canent  yn  swynol 
a  chyda  hwyl  neillduol  pan  byddai  y 
bedyddiedig  yn  cael  ei  godi  o'r  dwfr. 
Y  nifer  a  fedyddiwyd  oedd  cant  a  deu- 
ddeg  a  deugain ;  yr  oedd  pedwar  ug- 


Digitized 


byGoogle 


«54 


Y  Maes  CenadoL 


[Tachwedd, 


ain  yn  fenywodí  Yr  oedd  llawer  mwy 
nag  a  fedyddiwyd  yn  gofyn  am  fedydd, 
ond  gwrthodasom,  am  na  ystyriem 
hwynt  wedi  eu  haddysgu  301  ddigonol. 
Mae  y  cenadon  oU  yn  dra  gofalus  pwy 
a  fedyddiant.  Nid  oes  cymellion  i  neb 
3rma  i  ragrithio,  oblegid  nid  ydynt  i 
ddysgwyl  dim  ond  anmharch  ac  erled- 
igaeth.  Yn  y  prydnawn  gweinyddwyd 
swper  yr  Arglwydd,  ac  yr  oedd  yn  am- 
Iwg  fod  y  Brawd  Hynaf  wrth  y  bwrdd, 
ac  yn  dywedyd,  *  Tangnefedd  i  chwi.* " 
Yn  y  flwyddyn  1823,  danfonwyd 
pump  o  genadon  yn  ychwanegol  allan. 
Yn  eu  plith  yr  oedd  un  o'r  enw  Mr. 
£benezer  PhiUips,  yr  hwn  y  mis  cynt- 
af  wedi  ei  laniad  a  fedyddiodd  gant  ac 
wyth-a-deugain  o  bersonau.  Yn  Eb- 
rill,  1824,  terfynwyd  gyrfa  lafurus  Mr. 
Thomas  Knibb  gan  angau.  Gadawodd 
le  gwag,  a  galar  mawr  ar  ei  ol.  Ond 
yr  oedd  yr  hwn  a  ddywedodd  wrtb  y 
dysgyblion  g)nit,  *'  Ni  adawaf  chwi  yn 
amddifaid"  ag  un  yn  barod  i  lanw  y  lle 
gwag,  a'r  un  hwnw  yn  frawd  naturiol 
ac  ysbrydol  i'r  ymadawedig,  sef  yr  en- 
wog  WiUiam  Knìbb,  am  yx  hwn  y  bydd 
genym  air  y  tro  nesaf,  os  yr  Arglwydd 
a'i  myn. 

Y   GWAITH   YN   MYNED   RHAGDDO. 

Bedwar  ugain  mlynedd  yn  ol  nìd 
oedd  jví  hoU  wledydd  paganaidd  y 
byd  ond  50,000  o  Gristionogion  ;  yn 
awr  mae  1,650,000.  Y  pryd  hwnw 
nid  oedd  yn  cael  eu  casglu  yn  fl)mydd- 
ol  at  y  genadaeth  dramor  ond  I310,- 
000 ;  yn  bresenol  mae  16,250,000.  Y 
pryd  hwnw  nid  oedd  ond  70  o  ysgol- 
ion  Protestanaidd ;  yn  bresenol  y  mae 
12,000  o  honynt,  a  400,000  o  ysgol- 
heigion  ynddynt.  Ddechreu  y  ganrif 
bresenol  nid  oedd  y  Beibl  wedi  ei  gyf 
ieithu  ond  i  50  o  ieithoedd ;  erbyn 
heddyw  darllenir  ef  mewn  226  o  ieith- 
oedd,  a  rhyw  148,000,000  o  gopiau  o 
hono  wedi  eu  gwasgaru. 

BRENINESAU  YN  DYFOD  YN  FAMAETHOD. 

Yn  ddiweddar  cysegrwyd  yr  addoldy 
breninol  yn  AntananrÌYO,  Madagascar. 
Yr  oedd  y  frenines  a'i  phrif  weinidog 
yn  bresenol.  Ar  yr  achlysur  darllen- 
odd  y  prif   weinidog   i'r  gynulleidfa 


hanes  troedigaeth  y  frenines,  yr  hwn 
oedd  wedi  cymeryd  lle  mewn  canlyn- 
iad,  nid  o  wrando  yr  un  cenad  yn  pre- 
gethu,  ond  yn  unig  darlleniad  ystyriol 
o  hwn^  meddai,  gan  ddal  i  fyny  gyírol 
fechan  o'r  Ysgrythyr  Lân  ag  ydoedd 
wedi  ei  hargraffu  gan  y  Feibl  Gym- 
deithas  Brydeinig  a  Thramor  yn  1865« 

TELOOGOO,    ETO. 

Bedwar  ugain  milldir  i'r  gogledd- 
ddwyrain  o  Ongole,  ac  yn  agos  i  afon 
y  Kristna,  mae  400  yn  aros  am  gania- 
tad  i  ddyfod  i  Òngole  i  gael  eu  bed- 
yddio.  Mae  y  lle  hwn  25  miUdir  yn 
mhellach  yn  y  wlad  na'r  orsaf  belíaf 
oedd  dan  ofal  y  brawd  Clough  o'r 
blaen.  Dywed  Mr.  Clough  mewn 
llythyr  yn  ddiweddar,  na  wyr  beth  i 
wneyd  o'r  canoedd  sydd  yn  dylifo  at- 
)mt  o  bob  man,  os  na  chânt  gynorthwy 
o  ryw  le  yn  fuaíi.  Llefwn  ar  i  Dduw 
godi  gweithwyr  at  y  gwaith. 

CANLYNWYR  Y  GAU  BROPHWYD  YN  DER- 
BYN  Y   GWIRIONEDD. 

Yn  Marsh,  canolbarth  Twrci,  mae 
diwygiad  mawr  wedi  tori  allan.  Yn 
mis  EbriU  diweddaf  torodd  tri  chant 
allan  i  lefain,  beth  i  wneyd  i  fod  yn 
gadwedig.  Yn  nwyreinbarth  Twrci 
mae  cyffro  byw  hefyd — naw  o  orsaf- 
oedd  newyddion  wedi  eu  sefydlu,  yr 
hyn  a  wna  116  yn  yr  holl  wlad.  Rhif- 
ir  yn  Twrci  yn  bresenol  11,749  o  Bro- 
testaniaid. 

GWAITH  RHAGOROL  MEWN  UGAIN 
MLYNBDD. 

Yn  ystod  yr  ugain  mlynedd  diwedd- 
af,  dywedir  ar  awdurdod  dda,  fod  y 
Cristionogion  yn  Tinneyelly  wedi  cyn- 
yddu  o  28,151  i  53,536,  a  phlant  yr 
ysgolion  ü  7,431  i  13,428,  pregethwyr 
o  9  i  58,  a*r  cyfraniadau  o  |2,ooo  i 
|i  0,000  yn  flynyddol.  Bedyddiwyd 
yno  y  flwyddyn  ddiweddaf  1,500. 

BYWGRAFFIAD   GWERTHFAWR, 

Ar  gareg  fedd  y  dyn  da  y  Parch. 
John  Geddis,  yn  ymyl  capel  bach  cen- 
adol  Ameitum,  Môr  y  De,  mae  y  byw- 
grafliad  canlynol :  ^'  Pan  ddaeth  ef  yma 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Hanesian  CartrefoL 


«55 


'doedd  yma  ddim  Grìstionogion ;  pan 
ymadawodd  'doedd  yma  ddim  pagan- 
iaid/' 


HANESION  CARTREFOL. 


Llythyr  Cymeradwyaeth. 

Eghuys  lesu  Orist  o  Fedyddwyr  Neill' 
duoly  yn  cyfatfodyn  Chutch  Hilly  O,, 
ai  Unrhyw  Eglwys  oW  un  Fam  a 
Threfn  : 

Dymunwn  hysbysu  fod  y  dygiedydd, 
dn  hanwyl  frawd,  y  Parch.  J.  P.  Rich- 
ards,  yn  aelod  rheolaidd  o'r  eglwys 
hon,  ac  yn  weinidog  i  lesu  Grìst  yn  ol 
trefn  ein  henwad  ;  wedi  ein  gwasan- 
aethu  fel  gweinìdog,  olonawr  i,  1877, 
hyd  yn  bresenol,  Medi  19,  1880;  ac  ar 
ei  gais  trosglwyddwn  ef  ì'ch  gofal 
brawdol  a  Christionogol  chwi.  A  Duw 
yr  heddwch  a  ychwanego  trwyddo  beu- 
nydd  at  eich  rhif,  o'r  rhai  a  fyddant 
gadwedig,  ac  a'ch  llwyddo  yn  mhob 
daioni.     Dros  yr  eglwys, 

D.  T.  Griffith,  Ysg. 

Dyddiedig  Medi  19,  1880. 


Sefydliad  Gweinidog. 

fohnstown^  Pa. — Barchus  Olygydd  : 
Ychydig  iìsoedd  yn  ol  penderfynodd 
cglwys  y  Bedyddwyr  Cymreig  yn  y  lle 
tihod  gael  rhyw  frawd  da  i'w  bugeilio 
yn  yr  Arglwydd.  Caed  cyfarfod  o'r 
eglwys  i  ystyried  y  mater,  gweddiwyd 
llawer  y  noson  hono,  yn  gystal  a  rhai 
wythnosau  yn  flaenorol  i  hyny,  am  i'r 
Cyíiarwyddwr  mawr  eu  cyfarwyddo  i 
wneyd  dewisiad  doeth  a  da  ;  ac  wedi 
dwys  ystyried  y  mater  ac  ymgyngori 
Dawer,  daethpwyd  i'r  penderfyniad,  o 
unfryd  calon,  heb  gymaint  ag  un  llais 
gwrthwynebol,  i  roddi  galwad  i'r 
gweÌDÌdog  diwyd  a  Uafurus,  y  bugail 
tyner  a  gofalus,  y  Parch.  Joseph  T. 
Jones,  Thomastown,  Ohio,  gynt;  ac 
arol  dwys  ystyriaeth,  derbyniodd  yr 
alwad,  a  dechreuodd  ar  ei  waith  ddydd 
Sabboth,  Hydref  3,  1880,  ac  er  mw)m 
gwneuthur  pob  peth  yn  weddaidd  ac 
ttewn  trefn,  penderfynwyd  cynal  cyf- 
arfodydd  er  sefydlu  y  brawd  parchus. 


ddydd  Sabboth,  Hydref  i^eg,  1880, 
a  gwasanaethwyd  gan  y  Parch.  Allen 
J,  Morton,  Pittsburgh,  a  chafwyd  cyf- 
arfodydd  bendigedig.  Credwn  yn  on- 
est  a  chydwybodol  y  clywem  swn  yn 
mrig  y  morwydd  yn  y  cwbl.  Gwnaeth 
y  brawd  Morton  yn  rhagorol,  a  gob- 
eithiwn  a  gweddîwn  am  i'r  had  da  a 
hauwyd  gymeryd  dyfhder  daear  yn 
nghalonau  pawb  a'i  clywodd,  ac  y  bydd 
iddo  ddwyn  fFrwyth  i  fjrwyd  tragyw- 
yddol.  Dymunwn  hefyd  am  i  Iwydd- 
iant  mawr  fod  ar  weinidogaeth  ein 
hanwyl  frawd  Jones,  ac  y  bydd  ei  ar- 
osiad  yn  hir  yn  ein  plith. 

Barchus  Olygydd,  fy  nymuniad  i  o'm 
calon  yw,  am  i  lafurus  gariad  ein  brawd 
fod  yn  foddion  llwyddianus  dan  fen- 
dith  y  Nef,  i  ddwyn  y  rhai  hyny  yn  ol 
i'r  ddeadell  a'r  gorlan,  y  dylasent  fod 
)aiddi — y  rhai  hyny  a  brofiesant  eu 
hunain  yn  Fedyddwyr  egwyddorol, 
ond  sydd  a'u  henwau  yn  britho  Uyírau 
eglwysig  enwadau  taenellyddol  !  Dy- 
chweled  y  cyfryw  rai,  fel  y  byddont  yn 
gyson  â  hwy  eu  hunain,  ac  â  gair  y  di- 
gelwyddog  Dduw, Arth  yr  hwn  y  bem- 
ir,  y  pwysir,  ac  y  mesurir  pawb  o'r  byw 
a'r  meirw  yn  y  dydd  mawr  hwnw.  Yr 
eiddoch  yn  frawdol — Thomas  /.  Fricey 
/ohtisíown,  Fa. 


Y  Parch.  Frbd.  Evans,  D.  D.  (Bd- 
nyfed). 

Mr.  Gol.  :  Hysbys  erbyn  heddywi'r 
rhan  luosocaf  o'ch  darllenwyr  fod  y  cyf- 
aill  trylwyr,  y  siaradwr  ffraeth,  y  preg- 
ethwr  poblogaidd  a'r  darlithydd  hyawdl 
a  donioi  uchod,  wedi  cefnu  ar  America, 
croesi  y  Werydd,  ac  'îrbyn  hyn  wedi 
glanio  yn  Ngwlad  y  Cenn.  Cynaliwyd 
cyfarfod  ymadawol  yn  e*  hen  eglwys 
yn  Franlch'n,  Pa.,  nos  Sul,  Hydref  3; 
ac  yn  ol  fel  y  dywed  yr  Independent 
Press  a'r  Evening  NewSj  ni  welwyd  y 
fath  gynuUeidfa  erioed  mewn  addoldy 
ynydrefhono  o'r  blaen.  Haner  awr 
cyn  amser  y  gwasanaeth  cyhoeddus  i 
ddechreu  yr  oedd  pob  cwr  o'r  adeilad 
wedi  ei  lanw,  a  chanoedd  yn  gorfod 
troi  eu  cefnau,  ara  y  methent  gael 
mynediad  i  mewn.  Yr  oedd  yno 
ugeiniau  o  bobl  perthynol  i  enwadau  y 


Digitized 


byGoogle 


256 


Hanesion  CartrrfoL 


[Tachwedd, 


Presbyteriaid,  y  Methodistiaida'rEpis- 
copaliaid ;  dynion  o  bob  gradd  a  sefyll- 
fa  wedi  dyfod  yn  nghyd  i  ddangos  eu 
parch  a'u  hedmygedd  o  un  ag  oedd 
wedi  llafurio  yn  eu  plith  am  chwe' 
mlynedd  gyda'r  fath  Iwyddiant  anar- 
ferol.  Oddiamgylch  i'r  areithfa  yr  oedd 
blodau  prydferth  ac  amryliw.  Ara  saith 
o'r  gloch  wele  Ednyfed  yn  gwneyd 
ei  ymddangosiad  yn  y  pwlpud.  De- 
chreuodd  y  Parch.  J.  Davis,  IUi- 
nois,  y  cyfarfod  trwy  ddarlen  rhan 
gymhwysiadol  o  Air  Duw,  a'r  cor  yn 
canlyn  trwy  ganu  anthem  bwrpasol,  ac 

Sia  gweddi  ddwys  ac  effeithiol  gan  Mr. 
avis.  Wedi  canu  drachefn  wele  y 
gweinidog  ar  ei  draed  ac  yn  cyhoeddi 
ei  destyn — "  Pryn  y  gwir,  ac  na  werth." 
Syllai  pob  llygad  amo.  Yr  oeddent 
wedi  dyfod  yno  efallai  i  wrando  ar  y 
pregethwr  aro  y  tro  olaf,  ^n-  hwn  oedd 
wedi  eu  swyno  a'i  bregethau  bywiog, 
meddyliau  ehedegog  a  barddonol,  yn 
awr  yn  ffarwelio  a  hwynt.  Y  bregeth 
gyntaf  a  draddododd  yn  Franfclin  oedd 
ar  y  test)m  hwn ;  acar ddymuniad  pobl 
ei  ofal  y  pregethd^^  hi  y  noson  olaf. 
Yr  oedd  cryn  wahaniaeth  yn  nifer  y 
gynulleidfe  y  ddwy  noson.  Pan  ddech- 
reuodd  ar  ei  lafur  yno,  yr  oedd  y 
gynulleidfa  yn  fechan,  yr  adeilad  heb 
ei  orphen,  a'r  ddyled  yn  fawr;  ond 
erbyn  hyn  y  mae  yno  gapel  ardderchog, 
eglwys  boblogaidd,  a'r  ddyled  wedi  ei 
chlirio.  Bedyddiodd  212,  aderbyniodd 
trwy  lythyrau,  ac  oddiar  dir  gwrthgil- 
ìad  76,  yn  gwneyd  y  cyfanswm  o  288  o 
ychwanegiad  at  rifedi  yr  eglwys  mewn 
chwech  mlyneäd  o  amser.  Nid  rhyfedd 
fod  ei  dalent  yn  cael  ei  hedmygu,  a'i 
lafiir  ei  werthfawrogi.  Dywedai  new- 
yddiaduron  Franlclin  na  fu  un  dines- 
ydd  mwy  parchus,  na  gweinidog  mwy 
cymeradwy  yn  y  dref  erioed ;  ac  y  mae 
3m  hawdd  gan  Gymry  America  gredu 
hyny,  oblegid  nid  dyn  i'r  enwad  Bed- 
^rddiedig  yn  unig  oedd  Dr.  Evans,  ond 
dyn  i  bawb  ydoedd.  Pan  fyddai  eisiau 
darlith  dda  ar  Fethodistiaid  Cincin- 
nati,  danfonent  am  Ednyfed  bum'  cant 
o  fìlldiroedd  oddiyno  i  ddyfod  i  ddar- 
lithio  iddynt.  Os  byddai  eisiau  arwein- 
ydd  bywiog  mewn  Eisteddfod  Genedl- 
aethol,  Ednyfed  fyddaì  raid  ei  gael  er 


cyfìawni  y  gorchwyl.  Ond  wele  Ednyf- 
ed,  a  fii  am  agos  i  bedair  blynedd  ar 
ddeg  mor  boblogaidd  yn  ein  plith,  wedi 
cefnu  arnom.  Yn  wir  o'r  braidd  y 
credwn  mai  fTaith  ydyw ;  ond  yr  ydym 
yn  dra  hyderus  mai  yn  ol  atom  y  daw 
eto  heb  fod  )m  hir ;  ac  y  mae  yr  eglwys 
yn  Franklin  yn  foddlon  aros  am  fiwydd- 
yn  heb  weinidog  er  rhoddi  mantais 
iddo  wneyd  ei  feddwl  i  fyny  yn  hollol 
pa  un  a  erys  yn  Nghymru  ai  peidio. 

Bobl  Maesteg,  Cymru,  gwnewch  yn 
fawr  o  hono  am  y  tymhor  byr  y  bydd 
gyda  chwi.  Yr  ydych  wedi  cael  im  0 
fechgyn  goreu  yr  areithfa,  y  cyfaili 
mwyaf  anwyl  a  gafodd  yr  ysgrifenydd 
yn  ngwlad  y  gorllewin ;  anhawdd,  a  rhy 
anhawdd  yw  tewi,  a  dyweyd,  Ffarwel ! 
D.  Lloyd  Jones. 

PiUsburgh,  Pa.y  Hydref  12,  1880. 


Cyfarfod  Tri-Misol 

Bedyddwyr  Cymretg  Ohio  a  GorüewiH' 
barth  Pennsyhanta. 

Cynaliwyd  y  cyfarfod  uchod  yn  Pal- 
myra,  Ohio,  Medi  iyeg,  i8eg  a  ipcg, 
1880.  Am  2  o'r  gloch  dydd  Sadwm 
agorwyd  y  gynadledd  gan  y  brawd  Jo- 
seph  T.  Jones,  Johnstown.  Yn  absen- 
oldeb  y  Llywydd  rheolaidd,  sef  y  PäLrch. 
C.  Jones,  etholwyd  y  brawd  Allen  J. 
Morton,  Pittsburgh,  yn  Llywydd  aa 
y  presenol. 

Penderfynwyd  y  pethau  canlynol : 

Pod  y  brawd  John  Thomas,  diweddar 
o  Niles,  i  gael  llythyr  gollyngdod  o'r 
gymanfa  hon  i  ymuno  a  chymanfa  yn  y 
Gorllewin. 

Fod  y  brawd  Edward  Jenkins,  Pâ- 
risville,  i  gael  ei  ryddhau  o'r  cyfrifoldcb 
o  gasglu  at  gapel  Niles  ar  ol  iddo  or- 
phen  casglu  yn  Niles  a  Wanren. 

Fod  y  gynadledd  yn  awdurdodi  tg* 
Iwys  Niles  yn  nghyda'r  brodjnr  L.  Ma- 
thias,  Mineral  Ridge,  a  Jenkins,  Paris* 
Yille,  i  benodi  brawd  arall  i  orphen  y 
gwaith  o  gasglu. 

Fod  y  brawd  ieuanc  Gwilym  Thom- 
as,  o  Athrofa  Judsonia,  Arlcansas,  yn 
cael  caniatad  i  ymweled  ag  eglwysi  y 
cylch  i  gasglu  at  yr  Athrofa  uchod. 
Dymunem  i  bob  eglwys  yr  )rmwelo  aU 


Digitized 


byGoogle 


x88o.J 


Hanesian  CartrefoL 


257 


ei  dderbyn  yn  wresog  a  gwneyd  eu 
goreû  dros  yr  Âthrofa  y  mae  yn  cael  yx 
anrhydedd  o*i  cb)mrychioli. 

Gan  nad  oedd  neb  yn  gofyn  am  y 
cy&rfod  trimisol  nesaf,  penderf^mwyd 
fod  yr  eglwys  gyntaf  a  anfono  at  yr 
Y^fenydd  am  dano  i'w  gael. 

Gan  fod  eglwysi  y  cylch  mor  aml  yn 
cael  eu  twyllo  gan  bregethwyr  afreol- 
aidd,  taer  ddymunîr  ar  i  bob  eglwys  yn 
Dghylch  y  Gymanfa  hon  dalu  sylw 
neillduol  i  reol  yr  unfed  ar  ddeg,  yr 
hon  sydd  yn  darllen  fel  y  canl)m :  "Na 
fyddo  derbyniad  i  un  pregethwr  yn 
eglwysi  y  Gymanfa  hon  heb  fod  ganddo 
lythyr  oddiwrth  yr  eglwys  y  perthyna 
iddi ;  ac  oddiwrth  y  cwrdd  trimisol^  yn 
ei  gymeradwyo  o  ran  ei  gymeriad 
cyfBredinol,  ac  o  ran  ei  gymwysderau 
gweinidogaethol. 

Dygwyd  y  gwasanaeth  cyhoeddus  yn 
mlaen  yn  y  drefn  ganlynol : 

Nos  Wener,  am  saith  o*r  gloch, 
pregethodd  y  brawd  B.  Thomas  (Myfyr 
Emlyn),  D.  C,  yn  alluog  a  phwrpasol 
iawn. 

Nos  Sadwrn,  am  saith  o'r  gloch, 
pregethodd  y  brodyr  Joseph  T.  Jones, 
Jolmstown,  ac  AUen  J.  Morton,  Pitts- 
borgh. 

Dydd  Sabboth  c)maliwyd  y  cyfarfod- 
ydd  10  a  2  o'r  gloch  yn  yr  awyr  agored. 
Am  lo  pregethodd  y  brodyr  Thomas 
Thomas,  Sharon,  ac  Allen  J.  Morton, 
Pittsburgh.  Am  2  pregethodd  y  brodyr 
A.  PhiUips,  Church  Hill,  yn  Gymraeg, 
a  Morton  yn  Saesonaeg.  Am  6,  yn  y 
capel,  pregethodd  y  brodyr  Thomas 
Morris,  o  Athrofa  Granville,  Ohio, 
Gwilym  Thomas,  o  Athrofa  Judsonia, 
Aikansas,  a  Joseph  T,  Jones,  Johns- 
town. 

Dechreuwyd  y  gwahanol  gyfarfodydd 
gan  y  brodyr  Gwilym  Thomas,  Thomas 
Morris,  A.  PhiUips  a  J.  T.  Jones.  Da 
gcnym  allu  dyweyd  i  ni  gael  cyfar- 
fodydd  rhagorol,  a  phregethu  galluog  a 
dylanwadol.  Yr  oedd  yr  hen  frawd 
Jones,  diweddar  o  Thpmastown,  yn  ei 
hwyliau  goreu.  Blin  genym  golli  y 
hrawd  anwyl  hwn  o  gylch  y  gymanfa 
hon,  oblegid  y  mae  yn  frawd  gwir 
dcihmg,  yn  bregethwr  galluog,  ac  yn 
scfyU  yn  uchel  yn  ngolwg  ei  frod^rr  yn 


y  weinidogaeth,  ac  hefyd  eglwysi  y 
cylch  yr\  gyffredinol.  Dymunwn  Dduw 
yn  rhwydd  iddo  yn  ei  faes  newydd,  a 
bendith  y  nefoedd  fyddo  ar  ei  hoU 
ymdrechion. 

Hyfìydwch  oedd  genym  weîed  ag- 
wedd  mor  ddymunol  ar  y  frawdoliaeth 
fechan  yn  Palmyra.  Ymddangosai 
pawb  wrth  eu  bodd  mewn  Uawn  bywyd, 
a  phenderfyniad  i  fyned  rhagddynt 
mewn  daioni,  Mae  eu  rhagolygon  yn 
wir  obeithiol.  Y  mae  ganddynt  organ 
o'r  fath  oreu  yn  y  capel,  a  chanu  rhag- 
orol,  yn  cael  ei  arwain  gan  y  brawd  D. 
Rees,  diweddar  o  Church  Hill,  a*r 
brawd  Ed.  Jenkins,  Parisville,  yn 
pregethu  ei  oreu  yno  bob  prydnawn 
Sabboth.  Gobeithio  y  bydd  i*r cyfarfod- 
ydd  uchod  adael  argraff  ddaionus  ar 
yr  ardal  yn  gyffredinol.  Derbynied 
ein  cyfeillion  yn  Palmyra  ein  diolch- 
garwch  gwresocaf  am  eu  caredigrwydd 
a'u  sirioldeb  tuag  atom  yn  ystod  ein 
harosiad  yn  eu  plith. 

Thomas  Thomas,  Ysg. 
Sharon^  Pa.        ^ 


Berlin,  Wis. 

Cynaliodd  eglwys  y  Bedyddwyr  gyf- 
arfod  pregethu  yn  y  lle  uchod  ar  ddydd- 
iau  Mercher  ac  lau,  Medi  22,  23,  pan 
y  pregethwyd  gyda  nerth  a  dylanwad 
mawr  gan  y  Parchn.  H.  C.  Parry,  D.D^ 
Oshkosh ;  E.  H.  Page,  Berlin ;  R.  D. 
Evans,  Springwater,  a  W.  T.  Williams, 
Berlin.  Cafwyd  cyfarfodydd  rhagorol, 
pregethu  ardderchog,  gwrandawiàui  as- 
tud,  a  chanu  da  iawn.  Teimlid  fod 
yr  Arglwydd  yno  yn  mysg  ei  bobl.  Y 
mae  eglwys  Berlin  mewn  cyflwr  cref- 
yddol  siriol,  a  Uawer  wedi  eu  hychwan- 
egu  at  yr  achos  yn  ddiweddar.  Yr 
Arglwydd  a  fendithio  bregethiad  gair 
ei  ras  er  adeiladaeth  i'r  eglwys  yn  y 
ffydd,  ac  i  ddychwelyd  pechaduriaid  at 
y  Ceidwad  mawr.— ;/.  È,  Thomas, 


BEDYDDIWYD-- 

Yn  Springwater,  Wis.,  Awst  29,  1880,  bed- 
yddiwyd  un  chwaer  ar  broffes  o'i  ffydd  yn  Mab 
Dnw,  gan  y  Parch.  R.  D.  ETans,  gweinidog. 


Digitized 


byGoogle 


«58 


Hanesian    CofirefoL 


[Tachwedd, 


Tn  Ashland,  Pa.,  Hydref  17,  1880,  gan  y 
Parch.  J.  Griffiths,  bedyddiwyd  nn  chwaer  ar 
broffes  o'i  ffydd  yn  Mab  Duw,  yn  ol  y  cynllun 
apostolaidd. 

Yn  ProYÌdence,  Pa.,  Hydref  17,  ychwaneg 
egwyd  at  yr  eglwys  15  o  aeiodau.  Bedydd- 
iwyd  6  gan  ein  parchus  weinidog,  J  P.  Har- 
ris.  Y  mae  dau  eto  yn  aros,  gan  ddysgwyl  yr 
un  fraint;  yr  achos  yn  gwisgo  agwedd  lewyrch- 
tts  ar  hyn  o  bryd.  Mae  gwelliantau  wedi  eu 
gwneyd  yn  allanol,  ac  arwyddion  boddlon- 
rwydd  Duw  arnom. — Aelod, 

Mr.  Gol. — Dylaswn  nodi  yn  íy  epistol  di- 
weddaf  fod  yn  Coal  Valley,  W.  Va.,  eglwys 
Fedyddiedig  arall  perthynol  ì'r  bobl  o  liw,  a 
bod  ganddynt  eglwys  gref,  weithgar  a  diwyd  ; 
ac  mae  yn  dda  genyf  allu  ychwanegu,  fod  yr 
hyn  a  welsom  ac  a  glywsom  ddoe  yn  brawf 
amlwg  ei  bod  i  fynya'r  cymeriadau  crybwyll- 
edig.  Dymunol  a  hyfryd  ar  brydnawn  Sab- 
both,  Medi  26ain,  ydoedd  gweled  pymtheg  yn 
ttfuddhau  i*r  bedydd  trwy  drochiad,  yn  ol  gor- 
chymyn  Pen  mawr  yr  eglwys,  sef  deg  brawd  a 
phum'  chwaer,  ac  y  mae  ychwaneg  eto  yn  aros 
yr  un  fraint.  Rhif  yr  eglwys  yw  70,  a'r  Ysgol 
Sabbothol  yn  rhifo  80.  Yr  Hwn  sydd  wedi  eu 
harddel  a'u  harddelo  eto,  yw  dymuniad  ~y, 
R.  Jotus. 


Medi  30,  1880,  yn  Plymonth,  Pa.,  yn  nhy 
rhienl  y  briodasferch,  gan  y  Parch.  D.  R.  Jones, 
Mr.  Thomas  R  Richards  a  Miss  Sarah  Wil- 
liams,  y  ddau  o  Plymottth. 


îhKZ?— 


PRIOD 

Hydref  16,  1880,  yn  Ashland,  Pa.,  gan  y 
Parch.  Jeremiah  Griffiths,  yn  ei  dy  ei  hun,  Mr. 
DaTÌd  Hnghes  a  Miss  Mary  A.  Dayies,  y  ddau 
o'r  dref  uchod. 

Pnr  ydyw  stftd  prîodas— aur  emawg 
Rwymyn  glftn  gymdeithas, 
Er  arddel  cywir  urddas, 
Uniawn  gred  anian  a  gras.      J.  G. 

Hydref  7,  yn  Providence,  Pa.,  gan  y  Parch. 
B.  W.  Thomas,  Hyde  Park,  Mr.  T.  O.  Rich- 
ards,  WiUcesbarre,  a  Miss  Maggie,  merch  y 
Parch.  J.  P.  Harris  {Iman  Däu),  Providence. 

EbriII  26,  1880,  yn  Plymouth,  Pa.,  gan  y 
Parch.  D.  R.  Jones,  yn  ei  dy  ei  hun,  Mr.  John 
L.  Jones  a  Miss  Sarah  Price,  y  ddau  o  Ply- 
mouth. 

Gorph.  23,  1880,  yn  Plymouth,  Pa.,  gan  y 
Parch.  D.  R.  Jones,  yn  ei  dy  ei  hun,  Mr. 
Samuel  Heycoclc  a  Mrs.  Mary  Thomas,  y  ddau 
o  Plymouth. 

Medi  17,  1880,  yn  Pittston,  Pa.,  gan  y 
Parch.  D.  R.  Jones,  yn  nhy  Mr.  Samuel  Ed- 
wards,  Mr.  William  D.  Evans  a  Miss  EIiza- 
beth  Griffiths,  y  ddau  o  Pittston. 

Medi  27,  1880,  yn  Plymouth,  Pa.,  gan  y 
Parch.  D.  R.  Joaes  yn  ei  dy  ei  hun,  Mr.  Tal- 
iesin  Waters  a  Miss  Annie  Hoplcins,  y  ddau  o 
Pontypridd,  D.  C,  ond  yn  awr  o  Plymouth. 


BU  FARW— 

MR.  JOHN  MORGAN. 

Medi  18,  1880,  yn  Brook6eld,  O.,  John, 
mab  -i  Mr.  John  Morgan,  diacon,  yn  21  ml. 
oed.  Gadawodd  weddw  ieuanc,  16  mlwydd 
oed,  tad  tyner,  brawd  a  chwaer,  a  Uaaws  o 
gyfeillion,  1  alaru  ar  ei  ol.  Claddwyd  ef  yn 
Centre  BrookfîeId,  Medi  2ofed.  Yr  oedd  yr 
angladd  yn  anghyffredin  o  fawr.  Grweinydd- 
wyd  ar  yr  achlysur  gan  y  Parchn.  Charles 
Jones,  Mineral  Ridge ;  Jas.  Richards,  Chuich 
Hill,  a  John  P.  Davies.  Cealburgh. 

Yr  oedd  John  yn  aelod  gyda'r  Foresters,  a 
throisant  allan  yn  gryno  i'w  gladdediga^. 
Maent  yn  deilwng  o  barch  am  y  parch  a  ddad- 
blygasant  i'w  brawd. 

Yr  oedd  John  hefyd  yn  aelod  o  egiwys 
Fedyddiedig  Brookfield,  O.  Yr  oedd  yn  fach- 
gen  hynaws,  caredig,  ac  o  gymeriad  ardderch- 
og.  Nid  yn  aml  y  ceir  aelod  mor  dawel  yn 
ngwyneb  gwahanol  amgylchiadau,  mor  ufadd 
yn  mhob  dim,  mor  ymdrechol  yn  ngwahanol 
agweddau  yr  achos  da,  mor  onest  a  didwyll 
bob  amser,  ac  mor  dalentog  mewn  rhai  cyfeir- 
iadau.  Pe  y  caniatesid  iddo  einioes,  dian  y 
buasai  yn  un  o  gewri  Seion.  Ond  Ow !  mae 
yn  ei  fedd.  Cafodd  yr  eglwys  golled.  Er 
cymaint  ei  obeithion  a'i  ragolygon,  gwywodd 
fel  blodeuyn.  Cysured  yr  Arglwydd  y  llnoedd 
sydd  jm  ^aru  ar  ei  ol,  a  bydded  yn  nawdd 
i'w  dad,  brawd  a  chwaer,  a'r  rhelyw  o'r  per- 
thynasau. 

Mineral  Ridge^  O.  Charlbs  Jonis. 

BESSIB  WALTBRS. 

Hydref  8fed,  yn  Catasauqaa,  Pa.,  o'r  satrUt 
fever,  Bessie,  merch  Dayid  a  Maria  Walten, 
yn  2  flwydd,  8  mis  a  24  niwmod  oed.  Cyd- 
ymdeimlir  yn  fawr  ft'r  teula  yn  en  trallod. 
Claddwyd  hi  yn  mynwent  y  lle  achod  ar  yr 
iieg.  Gweinyddwyd  gan  y  Parch.  W.  D. 
Thomas,  Mahanoy  City.  Yr  eiddoch,  &c., 
W.  D.  Thomas. 

MRS.  LEAH  PARRY. 

Medi  II,  1880,  yn  Upper  Lehigh,  Ln^eme 
Co,,  Pa.,  Mrs.  Lcah  Parry,  gwraig  y  brawd 
siriol  Joseph  Parry,  yn  55  mlwydd  oed.  Dy- 
oddefodd  ein  hanwyl  chwaer  gystudd  trwm  am 
amry w  wythnosau  gydag  amynedd  mawr ;  eto 
yr  oedd  ei  marwolaeth  yn  sydyn  ac  annysgwyl- 
iadwy.  Cft  yr  eglwys  a'r  gymydogaeth  golled 
fawr  ar  ei  hol.  Yr  oedd  fel  Dorcas,  yn  ddiar- 
ebol  am  ei  chymwynasgarwch  a'i  helusengar- 
wch. 

Yr  oedd  yr  ymadawedig  yn  ferch  i  Thomas 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Hanesion  CarirefoL 


«59 


M  Ann  Pìrice,  BUenafon,  D.  C,  lle  7  ganwyd 
M.  Symadodd  ei  rhieni  i  Lanelli,  Brychein- 
iog,  pan  oedd  ein  chwaer  yn  9  mlwydd  oed. 
Collodd  ei  mam  pan  yn  ieaanc  iawn,  fel  y  gor- 
fa  iddi  wynebu  ar  y  byd  helbulus  hwn  yn  lled 
amddifad.  Tmunodd  mewn  priodas  ft'r  brawd 
Farry  pan  yn  19  mlwydd  oed.  Buont  fyw  yn 
Llanelli  13  mljmedd;  ond  gwnaeth  marweidd- 
dra  y  lle  iddynt  symad  oddiyno  i  Aberdar ; 
wedi  hyny  i  New  Tredegar,  ac  wedi  rhai  blyn- 
yddau  yno  daethant  i  America.  Ymsefydlas- 
ant  yn  Audenried,  ac  oddiyno  i  Upper  Lehigh 
a'r  cylchoedd ;  yma  y  bu  farw,  a  choiìr  yno  am 
dani  am  amser  maith. 

Fel  mam,  yr  oedd  yn  ofalns  iawn  o'i  phlant. 
Cafodd  14  o  honynt.  Mae  9  o  honynt  eto  yn 
fyw.  Ca  y  rhai  hyn  golled  fawr  ar  ei  hol.  Yr 
oedd  gan  ei  phlant  olwg  a  gafael  mawr  ar  eu 
Bam  hefyd ;  jrr  oedd  eu  gweled  a'u  dywed  ar 
ddydd  yr  angladd  yn  profi  hyn. 

Fel  gwraig,  yr  oedd  yn  siriol  a  gofalus,  ac 

Lymgeledd  gymwys  yn  Bgwir  ystyr  y  gair. 
í  ein  brawd  trallodas  yn  dechreu  gweled  ei 
heisiau  CoUed  fawr  i'r  tealu  oU  oedd  ei 
cboUi..'^Duw  pob  gras  fyddo  yn  nodded  iddo 
ef  a'r  plant,  ac  a'u  paroto  i  gyfarfod  ft  bi  yn 
Bgwlad  y  gwyntyd  draw. 

Cafodd  ein  chwaer  y  fraint  o  wneyd  proffes 
0*1  flÿdd  yn  Mab  Duw  yn  foreu.  Bedyddiwyd 
hi  púi  yn  17  mlwydd  oed,  gan  y  Parch.  Mr. 
PhiUips,  gweinidog  jrr  eglwys  yn  Daren  Felen, 
ac  y  mae  ei  ffydd  wedi  bod  yn  ddiysgog  yn  ei 
Cheidwad  hyd  ei  bedd.  Mae  yn  dda  genym 
fod  amryw  o*r  plant  yn  dilyn  ei  hesiampl. 
Hyderwn  y  bydd  marwolaeth  eu  mam  yn  fodd- 
ioD  i  ddychwelyd  y  gweddill .  o  honynt  i  fab- 
wysiadtt  ac  anwylo  crefydd  eu  mam. 

Claddwyd  rhan  farwol  ein  chwaer  y  Llun 
canlynol,  yn  nghladdfa  y  Ue.  Daeth  tyrfa  lu- 
080g  yn  nghyd  i  ddangos  arwydd  o  barch  i'r 
tenla  galanis  yo  eu  trallod.  Gweinyddwyd  ar 
yr  achlysur  gan  y  Parchn.  W.  D.  Thomas, 
Mahonoy,  a'r  brawd  Nicholas,  HazIeton. 

Up^  LeAigh,  Fa,  Lbwis  Francis. 

MISS  UBBIB  WILUAMS. 

Awst  27, 1880,  Miss  Libbie  WiIIiams,  merch 
Mr,  a  Mrs.  William  WiUiams,  OrangevilIe, 
Swydd  Wyoming,  N.  Y.,  yn  20  mlwydd  a  2  fis 
oed,  ar  ol  yn  agos  i  saith  mis  trwm  a  phoenus 
osalwchy  yr  hwn  a  ddyoddefodd  yn  hynod  o 
amyneddgar. 

T  dydd  Llnn  canlyno1,ymgasgIodd  tyrfa  lu- 
06og  iawn  i  weini  y  gymwynas  olaf  iddi,  pryd 
y  cyflawnwyd  y  gwasanaeth  crefyddol  yn  y  ty 
tc  ar  lan  y  bedd  yn  dra  difrifol  gan  y  Parch. 
Mr.  Sbeerer,  Warsaw.  Rhoddwyd  ei  chorph 
i  orphwys  wrth  ochr  ei  brawd  bychan,  a'i  dau 
daid  a'i  nain,  sef  WiUiam  ac  Eiizabeth  Wil- 
Hams,  Coed,  gynt  o  yn  agos  i  Remsen,  a  Hugh 
Williams,  sef  tad  ei  mam.  Yr  oedd  hi  yn 
ferch  ieuanc  rínweddol  mewn  mwy  nag  un  ys- 
tyr.  Yr  oedd  yn  bynod  am  ddysgu,  ac  yr 
oedd   ar  y  blaen   i'w    chyfoedion,  a'i    holl 


hyfrydwch  oedd  cyfranu  addysç  i  eraill.  Bu 
am  rai  trymorau  yn  athrawes  mewn  ysgol 
ddyddiol,  a  meddai  gymwysderau  neillduol. 
Yr  oedd  yn  amyneddgar,  hynaws  a  hawddgar^ 
yn  caru  pawb,  a  phawb  yn  ei  charu  hithan. 
Yr  oedd  fel  brenines  a  mam  i'w  hysgoleigion. 
Yr  oedd  wedi  gwneyd  proffes  o  lesu  Grìst 
er's  tua  thair  blynedd  yn  ol,  ac  ymuno  trwy 
fedydd  ag  eglwys  y  Bedyddwyr  Seisonig  yn 
Warsaw,  a  gellir  dywedyd  ei  bod  wedi  byw  yn 
deilwng  o'i  phroffes.  Ei  hymddyddanion 
gwastadol  oedd  am  y  cysuron  a'r  mw^mhad 
sydd  i'w  cael  yn  ngwasanaeth  lesu  Gríst. 
Trwy  ei  chystudd  a'i  hir  nychdod»  dyma  oedd 
yn  ei  chynaí  i  ddyoddef  yn  dawel  a  dirwgnach, 
y  gobaith  da  trwy  ras  fod  ganddi  Brynwr  byw; 
a  ChyfaiU  a  lŷn  yn  well  na  brawd. 

Tua  mis  cyn  ei  hymadawiad,  daeth  ei  he- 
wythr,  sef  WîUiam  H.  WiUiams,  Freedom,  i 
ymweled  ft  hi,  a  mawr  oedd  y  cysur  a  fw^mlúii 
wrth  ymddyddan  am  grefydd,  a'r  angenrheid- 
rwydd  i'w  meddianu  yn  moreu  oes.  Dymunai 
gael  byw  er  gwneyd  rhywbeth  dros  lesu  Gríst 
yn  y  byd  ;  ond  os  ewyllys  yr  Arglwydd  oedd 
ei  chymeryd  ato  ei  hun,  ei  bod  yn  foddlawn. 
Siaradai  am  ei  hymadawiad  gyda  y  fath  daw- 
elwch  a'r  hyder,  gan  ymorphwys  ei  henaid  ar 
lestt  Grist ;  a  phan  oedd  ei  hewythr  yn  ymad- 
ael,  dywedai  gyda  gwên  siriol,  "  Good  bye^ 
uncU  ;  ifwe  donU  meet  here^  we  shall  tneet  in 
heaveny  Ychydig  mm  iddi  ymadael,  galwodd 
am  ei  thad  a'i  mamPei  brawd  a'i  m(Klryb,  ac 
a'u  cyngorodd  yn  ddifrífol  iawn  i  fyw  yn  dda, 
a  charu  lesu  Gríst,  fel  y  byddai  iddynt  ddyfod 
ati  i  fyw ;  yna  trodd  oddiwrthynt,  wedi  fiar- 
welio  ft  hwynt,  gan  ddywedyd,  '*  O,  heavenly 
FatheTy  taheme  ncw  !  Jesus^  receive  me,*^  Dra- 
chefn,  gofynai  i'w  mam  a  wnai  hi  ei  chymeryd 
jm  ei  breichian  ;  a  phan  oedd  ei  phen  yn  gor- 
phwys  ar  fynwes  ei  mam,  cymerodd  ei  henaid 
ei  hedfan  i  fynwes  lesu. 

Nid  rhyfedd  fod  hen  ac  ieuainc  yr  ardal  wedi 
dyfod  i'w  chynhebrwng,  a  bod  dagrau  yn  treig- 
lo  dros  bob  grudd  wrth  iddynt  bosio  heibio  i 
gymeryd  yr  olwg  olaf.  Hawdd  y  gellid  dy- 
wedyd  fod  teimlad  dwys  yn  mhob  mynwes  ar 
ol  ymadawiad  un  ag  oedd  mor  gu.  Yr  oedd  ei 
dylanwad  yn  fawr  yn  y  gymydogaeth,  a  hyder- 
af  y  parha  ei  dylanwad  yn  hir  i  berarogU  yn  y 
teulu  a'r  ardal  yn  gyffredinol.  Rieni  anwyl, 
na  wylwch  ac  na  alerwch,  "  O  herwydd  plant 
ydynt  etifeddiaeth  yr  Arglwydd,  ei  wobr  ef  yw 
ffrwythygroth." 

Daeth  angeu,  hen  elyn,  a'i  gerbyd  dychrynUyd, 
Ein  hanwyl  £liza  a  fynai  gymeryd; 
Ynddi  ymaflai  heb  oUwng,  yn  ddiau, 
Nes  myn'd  a'r  un  anwyl  o  gôl  ei  pherth'nasau; 
Pan  byddo  yr  undeb  agosaf  yn  rhwygo, 
Mae'n  adeg  nas  geUir  ei  golíwng  yn  ango' ; 
Os  ydoedd  yn  ddedwydd  yn  nghwmni  rhieni, 
Mae'n  filwaith  dedwyddach  yn  ymyl  yr  lesa  ; 
Nac  wylwch,  ríeni,  os  cafodd  yr  angeu 
Lysieuyn  daearol,  ca'dd  lesu  'r  rhan  oreu. 
T,  Ellison. 


Digitized 


byGoogle 


26o 


Hanesian  CarirefoL 


[Tachwedd, 


ANNB  CHAELBS. 

Mai  3,  1880,  yn  Churcb  Hill,  Ohio,  Anne, 
merch  fechan  i  Morgan  Charles  a'i  brìod,  yn 
7  mlwydd  oed.  Claddwyd  hi  yn  nghladdfa 
Church  Hill.  Gweinyddwyd  yn  yr  angladd 
gan  y  Parch.  J.  F   Richards. 

MOR6AN  CHARLES. 

Eto,  Mai  6,  1880,  bu  farw  Morgan  Charles, 
bachgen  ieuanc,  mab  y  rhagddywededig  Mor- 
gan  Charles,  yn  18  mlwydd  oed.  Claddwyd 
yntau  yn  yr  un  lle,  a  gweinyddwyd  gan  y 
Parch.  J.  F.  Ricbards.  Bu  farw  y  ddau  heb 
ond  ychydig  o  gystudd.  "  Fel  blodeuyn  y  daw 
allan,  ac  efe  a  gilia  fel  cysgod,  ac  ni  saif  " 

Datydd. 


MARWOLAETHAU  YN  HYDB  FABK,  FA. 


D.   5.    ROBERTS,  LEWIS    WILLIAMS,  A    MRS.    B. 
HU6HES. 

Yn  ystod  mis  Medi,  y  mae  angau  wedi  bod 
yn  ymweled  ft  ni,  ac  wedi  cymeryd  tri  o*r 
pnddd  goreu  oV  gorlan,  y  ddau  frawdda,  D.  S. 
Roberts  a  Lewis  WiIIiams,  a'r  chwaer  elusen- 
garol  Mary  Hughes,  priod  y  brawd  B.  Hughes, 
tfolygydd  Unddaearol  y  D.  L.  &  W.  C.  Co. 
y  mae  hwn  yn  fwlch  na  lenwir  rao  hono  yn 
fuan.  Amheu  yr  wyf  a  flb  yma  gystal  tri,  a 
chymeryd  y  cyfan  at  eu  gilydd.  Yr  oedd  Lew- 
is  WiIIiams  yn  frawd  ffýddlon,  yn  ddyn  mwyn, 
heb  ganddo  ddrwg  i*w  ddywedyd  am  neb,  na 
neb  am  dano  yntan.     Cael  ei  ddiwedd  yn  y 

Siraith  a  wnaeth  cf,  trwy  syrthiad  glo  amo 
weinyddwyd  yn  ei  angladd  gan  y  brodyr  J. 
P.  Harris  a  Theophîlus  Jones. 

Yr  oedd  D.  S.  Roberts  yn  Ivor  o  rywogaeth 
iTor  Hael,  yn  G.istion  gloyw  adiacon  gweith- 
gar.  Yr  ocdd  hefyd  yn  llenor  gwych ;  bu  yn 
gydfuddngol  ft  rhai  o  brif  englynwyr  y  wlad 
hon.  Parlys  ac  enynfaa'i  lladdodd  ef.  Gwei- 
nyddwyd  yn  ei  angladd  ef  gan  y  brodyr  B.  W. 
Thomas,  J.  P.  Harris,  D.  W.  Moiris  a  Theo- 
phiìus  Jones.  Y  mac  yr  hyn  oedd  farwol  o'r 
ddau  frawd  yn  gorphwys  yn  mynwent  Hyde 
Park. 

Yr  oedd  y  chwaer  Hughes  eto  yn  un  o  rag- 
orolion  y  ddaear.  Bu  yn  dda  i  dlodion  lu, 
ac  eiriolodd  ar  ran  troseddwyr  lawer.  Dang- 
osodd  dydd  ei  hangladd  deimlad  y  dref  a*r 
cymydogaethau  ar  ei  hol.  Yr  angladd  mwy- 
af  a  welwyd  yn  Hyde  Parlc  na  Scranton  erioed. 
Yr  oedd  dros  gant  o  gerbydau,  heblaw  yr  holl 
gtrttt  cars^  a*r  dorf  ocdd  ar  draed,  Claddwyd 
ei  rhan  farwol  yn  y  Forest  HiII.  Yr  oedd 
wedi  colli  ei  hiechyd  er's  tro.  Dyfrglwyf  der- 
fynodd  ei  hoes  yn  y  diwedd.  Bydd  llawer 
pregethwr,  fel  Golygydd  y  Wawr,  yn  teimlo 
yn  ddwys  ar  ei  hol— llawer  o  honynt  gafodd 
lety  cysurus  yno.  Gweinyddwyd  yn  ei  hang- 
ladd  gan  y  brodyr  canlynol— B.  Bowen,  Oly- 


phant;  B.  W.  Thomas,  D.  W.  Morrís,  Theo- 

Shilus  Jones  a  J.  P.  Harris.      Heddwch  i'w 
wch.  Ebsn  Llwyd. 


ENOLYNION 


Ar  ol  y  Ddiweddar  Mrs.  B.  Hughes,  Hyde 
Park,  Pa.,  yr  hon  a  fn  farw  Hyd.  9,  i88a 

Daearwyd  cym'doges  dirion — un  fu 
Yn  fam  dyner-galon, 
Ac  i*w  hangenog  gym'dogion 
Yn  rhyfedd  hael  y  profodd  hon. 

Ni  Itt  erioed  am  ei  haelfìrydedd— neb 
Yn  uwch  na'n  chwaer  lanwedd ; 
Ac  ni  fu  un  gwreng  neu  fonedd 
A  gerid  fwy  o  gryd  i  fedd. 

Btt  yn  dirfawr  boeni— fel  yn  y  dw'r, 
Gan  flinderus  oedi ; 
Ond  er  pob  loes,  cafodd  groesi 
Yn  iach  i'r  lan  o'r  chwerw  li'. 

Y  dyn  a  welwyd  dan  hoelioa — ^ydoedd 
Hyfrydwch  ei  chalon ; 
A  cha'dd  'i  dal  yn  ymchwydd  y  don 
Yn  nghol  ei  deg  angelion. 

Ca'dd  gystudd  hir,  ond  milfil  hirach — ffdd 
Yr  oes  i  fyw*n  holiiach ; 
Bydd  ddiofid  heb  wedd  afiach, 
Yr  un  fel  a*r  angel  pur  iach. 

Fry'n  canu  gyda'r  11u  llawen — hi  geir 
Yn  ei  gwisg  laes  glaerwen  ; 
Ni  fedd  y  dyrfa  lon  addien 
Un  fwy  hardd  o  fewn  y  nef  wen. 
Kingston^  Pa.  Rhoslyn. 


NODION. 

— Neidiodd  cath  o  ben  y  Washington  Mon- 
ument,  rai  dyddian  yn  ol — uchder  o  lóotroed- 
fedd.  Cyrhaeddodd  y  ddaear  yn  ddiogel,  oad 
rhedwyd  ar  ei  hol  a  lúddwyd  hi  gan  gi. 

— Mae  nifer  o  foneddigesan  ieuainc  yn 
Rutland,  Jefferson  Co.,  N.  Y.,  wedi  fifurfio  ea 
hunain  yn  "  Garfield  and  Arthur  Club,"  ac 
wedi  codi  polyn. 

— Cafodd  Arg.  Mountmorris  ei  lofniddio  yn 
yr  Iwerddon,  gan  rywun  anhysbys,  ac  y  mae. 
gwobr  o  £\jooo  wedi  ei  chynyg  am  ddiüiad  y 
llofrudd. 

— Cymerodd  y  seremoni  o  osod  i  lawr  gongl* 
íaen  y  golofn  Aiphtaidd  le  yn  Central  Pkn, 
New  Yorlc,  ar  y  ^fed  o*r  mis  diweddaf,  gan  y 
Masans^  yn  mhresenoldeb  miloedd  o  wydd- 
fodolion. 

— Er  1S65,  mae  dyled  gyhoeddus  y  wlad 
hon  wedi  ei  lleihau  1888,093,104.5$. 


Digitized 


byGoogle 


Y   WAWR. 


CVF.  V.] 


RHAGFYR,  1880. 


[RiJiF.  9. 


lesu  Grist  yw  y  Deddfroddwr,  ac  efc  hefyd  yw  y  Barnwr ;  ymostyn(;wn  ninau  iddo  yn  el 
bo]l  asodiadau;  mae  ei  Jeferydd  yn  dadsain  megys  o  enfych  y  nefoedd.  *<  RHOnoWYO  I  HI 
lOB  AWDURDOD  YN  Y  NEF  AC   AR  Y  DDAEAR."— £///>  £vans,  D.  />.,  Cf/n  MaWr, 


COFIANT  MRS.  MARY  HUGHES, 

DIWEDDAR  BRIOD  Y  BRAWD  B.  HUGHES,  HYDE  PARK,  PA. 


GAN  Y  PARCH.    J.   P.    HARRIS,    ("  lEUAN   DDU.'') 


**The  sweet  remembrance  of  the  just 
Sball  flvjuiish  wben  he  sleeps  iii  dust." 

"Siomediir  yw  ffafr,  ac  ofer  yw  tegwch  ; 
md  benyw  yn  oini  yr  Arglwydd  hi  a  gaiff 
glod."~Diar.  31 :  30 

Y  mae  bywgraffiadau  gwragedd  cref- 
yddol  wedi  eu  cofnodi  yn  anrhydeddus 
yn  Llyfr  Duw ;  a  diau  fod  bywyd  wedi 
ci  gysegru  i  wasanaeth  yr  Arglwydd  yn 
deiiwng'O  gofnodiant  manwl.  Yr  yd- 
ym  am  gael  lie  i  wrthddrych  ein  coffa 
ar  lechres  y  gwragedd  duwiol;  '*  fel  y 
rhai  hefyd  pan  oedd  yr  lesu  yn  Galilea 
a'i  d>]ynasant  ef,  ac  a  weinasant  iddo  , 
a  gwragedd  eraill  lawer  a  ddaethant 
gydag  ef  ì  fyny  i  Jerusalem." 

Yr  oedd  Mrs.  llughes  yn  ferch  i  Ben- 
jainin  ac  £lizabeth  Davies.  o*r  Llwyd- 
coed,  ger  Bryn  Mawr,  Sir  Frycheiniog. 
Ganwyd  hi  yn  y  fl.  1824,  ac  unwyd  hi 
mewn  priodas  â  B,  Hughes,  Ebrjll  25, 
1845,  21  buont  yn  cyd  dynu  dan  yr 
ìau  nes  i  angeu  dori*r  ddolen  briodas- 
ol.  Daethont  i'r  wlad  hon  yn  1848, 
ac  wedi  aros  am  raì  misoedd  yn  Schuyl- 
kill,  symndasant  i  Hyde  Paríc  yn  1850, 
lle  y  gwnaethont  eu  cartref  American- 
aidd.  Yma  yr  ymunodd  Mrs.  Hughes 
ag  achos  y  Gwarcdwr.  Cynelid  y 
moddion  crefyddol  y  pryd  hwnw  yn 
Scianton  ;  yno  yr  oedd  y  ty  addoliad. 


ac  yno  yr  oedd  y  gwasanaeth  cyhoedd* 
us,  ac  yno  y  bedyddiwyd  ein  hanwyl 
chwaer  ar  broffcs  o'i  ffydd  yn  Mab 
Duw,  gan  y  brawd  J.  w.  James,  a 
daliodd  gyííes  ei  gobaitii  yn  ddísígl 
byd  y  diwedd. 

*'Coffadwriaeth  y  cyfìawn  sydd  fen- 
digedig ;  ond  enw  y  drygîonus  a  byd- 
ra."  **  Y  cyfiawn  fydd  byth  mewQ 
coffadwriaelh."  Er  wedi  marw,  mae  y 
chwaer  hon  '*  yn  llefaru  eto."  Mae  y 
painting  ardderchog  sydd  yn  meddiant 
y  teulu  yn  ardeb  cywir  o'r  dyn  allanol; 
ond  amcenir  at  nodweddion  ei  chym- 
eriad  crefyddol  yn  ybyrgofiant  hwn — 
y  rhinweddau  a  flagurasant  mewn  duw- 
iolfrydedd,  fel  ag  i  gymell  eraiU  i*w 
hefelychu  yn  gwneuthur  daioni;  a*r 
hwn  neu  yr  hon  sydd  yn  gwneuthur 
daioni,  o  Dduw  y  mae.  Ymanog  igar- 
iad  a  gweithredoedd  da  yw  gwaiih  v 
Cris.ion  yn  yr  ymddyddan  a'r  gyfeilí- 
ach  grefyddol.  Wrth  eu  ffrwyth  yr  ad- 
nabyddir  hwynt;  h.  y.,  wrth  eu  buch- 
edd  a'u  gweithredoedd;  gan  mai  fl'rwyth 
neu  weithredoedd  yw  y  prawí  o  dduw- 
ioldeb,  yr  ydym  am  ddwyn  cymeriad 
ein  hanwyl  chwaer  at  y  prawf ;  yr  hwa 
a  orchymynodd  ein  Harglwydd  i  ni  ed- 
rych  am  dano  yn  eraill ;  felly  hefyd  yr 
un   profìon^   sef  gweithredoedd  da,  a 


Digitized 


byGoogle 


S62 


Cofiant  Mrs.  Mary  Hughes, 


[RhagfTT, 


orchymynodd  efe  i  ni  ddangos  i  eraill, 
fel  ein  hadnabyddid  wrth  ein  ffrwyth- 
au.  "Llewyrched  felly  eich  goleuni 
ger  bron  dynion,  fel  y  gwelont  eich 
gweithredoedd  da  chwi."  Nid  clywed 
geiriau  da  ein  chwaer  a  wnaed,  ond 
gweled  ei  gweithredoedd  da,  a  gogon- 
eddu  ein  Tad  yr  hwn  sydd  yn  y  nef- 
oedd.  Trwy  ein  geiriau  y  mae  darllen 
y  meddwl,  a  thrwy  ein  gweithredoedd 
y  mae  darllen  y  galon.  Nid  caru  ar 
air  ac  ar  dafod  yn  unig  yr  oedd  hi, 
eithr  mewn  gweithred  a  gwirionedd. 

Yr  oedd  Mrs.  Hughes  yn  feddianol 
ar  synwyr  cyffredin  cryf,  ac  ar  dymer 
hawddgar.  £r  fod  rhagluniaeth,  gweith- 
garwch,  a  diwydrwydd,  wedi  ei  gosod 
mewn  amgylchiadau  dymunol  a  chys- 
urus,  eto  ni  welwyd  yr  un  cyfnewidiad 
ynddi — ni  wnaeth  newid  ei  chyfeillion 
a'i  chyfeillesau  ;  yr  hen  gyfeillion  prof- 
edig,  a  phlant  angen,  oedd  y  rhaî  yr 
ymlynai  wrthynt  hyd  eî  bedd.  Yr 
oedd  ei  chalon  a'i  llaw  yn  barod  i  gyf- 
ranu  at  bob  achos  teilwng ;  a*i  chlust 
bob  amser  yn  barod  i  wrando  ar  lef  yr 
angenus.  Ty  agored  oedd  ei  thy  hi  i 
roesawu  gweinidogion  yr  efeneyl ;  gyda 
sirioldeb  y  derbyniai  hwy  i  w  thy — y 
gwahoddai  hwy  at  ei  bwrdd  llawn ;  ac 
ni  anghofiai  letygarwch,  a  bydd  hir 
gofìo  ei  hawddgarwch  lletygargan  law- 
er,  yn  mhell  ac  agos.  Credwn  ei  bod 
yn  derbyn  llawer  o  gysur  iddi  ei  hunan 
drwy  ei  hymdrech  i  gysuro  eraill,  gan 
ddwyn  ar  gof  eiriau  yr  Arglwydd  lesu, 
ddywedyd  o  hono  ef,  mai  dedwydd  yw 
rhoddi  yn  hytrach  na  derbyn. 

Gofalu  gwneyd  ei  gwaith  ei  hun  oedd 
y  chwaer  hon,  ac  nid  gwaith  rhywun 
arall;  yr  hyn  a  ymddiriedodd  yr  Ar- 
glwydd  iddi  wneyd,  hi  a'i  gwnaeth  ;  ac 
y  mae  wedi  derbyn  cymeradwyaeth  y 
Meistr,  perchenog  y  talentau,  "  Buost 
ffyddlon  ar  ychydig,  dos  i  mewn  i  law- 
enydd  dy  Arglwydd."  "  Ac  mi  a 
glywais  lef  o'r  nef  yn  dywedyd  wrthyf, 
Ysgrifena,  Gwyn  eu  byd  y  meirw,  y 
rhai  sydd  yn  marw  yn  yr  Arglwydd,  o 
hyn  allan,  medd  yr  Ysbryd,  fel  y  gor- 
phwysont  oddiwrth  eu  llafur ;  a'u 
g\veithredoedd  sydd  yn  eu  canlyn 
hwynt."   Dat.  14  :  13. 

Nid  peth  cyffredin  oedd  fod  y  ddau 


frawd  a  bregethasant  301  yr  angladd 
wedi  cael  eu  harwain  at  y  geiriau  cry- 
bwylledig  fel  testyn ;  eto  nid  oedd 
achos  i  synu,  gan  fod  perthynas  agos 
rhyngddynt  a  nodweddion  cymeriad  yr 
ymadawedig.  '*  Chwiliodd  y  Pregeth- 
wr  ara  eiriau  cymeradwy  ;  a'r  hyn  oedd 
ysgrifenedìg  oedd  uniawn,  sef  geiriau 
gwirionedd."     Preg.  12:  10. 

Aeth  ein  chwaer  a'i  chyfoeth  rooesol 
gyda  hi  i  fyd  yr  ysbrydoedd.  Gwasan- 
aethu  ar  y  ddaear,  a*i  thrysor  yn  y  nef ; 
yma  yn  mhlith  blodau  gwywedig,  ac 
yn  myd  y  llygredd,  ond  yr  oedd  cor- 
on  anniflanedig  yn  nghadw  iddi  yn  y 
nefoedd ;  yma  mewn  cystudd,  yno  yn 
mhlith  y  rhai  a  sancteiddiwyd ;  byw 
i'r  Arglwydd,ei  Chraiga'i  Phryniawd- 
wr,  yma — yn  gorphen  ei  gyrfa  yn  wyn- 
fydedig— **  marw  yn  yr  Arglwydd." 
Yn  canlyn  mae'r  buddugoliaethauaen- 
illodd,  y  çysuron  a  weinyddodd — ei 
gweithredoedd  yn  ei  chanlyn  hi.  Mae 
y  rhai  hyn  yn  anfarwol,  ac  yn  dynodi 
graddau  y  gogoniant.  Do,  ffarweliodd 
a  phob  cysiudd,  cefnodd  ar  bob  gelyn; 
goddiweddodd  lawenydd  a  hyfrydwch; 
cystudd  agalar  wedi  ffoi  ymaith;  y  mae 
yn  mwynhau  Uawenydd  digyraysg  hedd- 
yw.  Byd  cyraysglyd  yw  gwlad  y  cys- 
tudd  mawr.  Y  mae  wedi  cyfarfod  a'i 
hanwyl  Daniel  yn  y  wlad  well,  yr  hwn 
oedd  newydd  ei  blaenu  dros  yr  lorddon- 
en,  ac  felíy  wedi  ei  llwyr  ryddhau  oddi- 
wrth  ofalon  a  phryder  y  llawr,  yn  can- 
mol  Duw  a'r  Oen  yn  mhrydferthwch 
sancteiddrwydd,  ac  yn  gweled  ei  ffyrdd 
yn  ei  Ragluniaeth  ddoeth  yn  gy fiawn, 
ac  yn  berffaith  oleu.  Llawer  gwaith  y 
sylweddolodd  hi  yn  ei  phrofiad  eiriau  j 
bardd  ar  wely  marw  : 

"  O !  íy  lesu  bendigedig, 

Unig  gwmni  fenaid  gwan, 
Yn  mhob  adfyd  a  thrallodion, 
Dal  fy  ysbryd  llcsg  i'r  lan." 

"  O  fryniau  Caersalem  ceir  gweled 
Holí  daith  yr  anialwch  i  gyd/'  &c. 

Fel  hyn  yr  ysgrifena  brawd  parchus 
yn  y  wemidogaeth  atom : 

WlLRRSRARRE,  Tach.  I,    1880. 

At  y  Parch.  J.  P.  IIarris  -Anwyl  Frawd 
— Dcallwyf  fod  ysgrifenu  coffadwriaeth  cîn. 
hanwyl  chwaer  ymadawedig,  Mrs.  B.  Hught.s, 
Hyde  Park,  wedi  syrthio  i'ch    rhan    chwi. 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Cofiani  Mrs.  Mary  Hughcs^ 


363 


If  eddyliaîs  nad  apmhríodol  fyddai  i  mi,  fel  un 
sydd  wedi  bod  yn  dra  adnabyddus  a'r  chwaer 
er's  rowy  nag  ugain  mlynedd,  ac  wedi  bod  yn 
wetnidog  i*r  eglwys  o'r  hon  yr  oedd  yn  aeloid, 
jinfon  ychydig  linellau  atoch  i  ddatgan  fy  mam 
«'m  teimlad  gyda  golwg  ar  ei  nodweddion  fel 
gwraig  rìnweddol  a  Chiistion  ffyddlon.  Yr 
wyf  yn  meddwl  y  gellir  ei  rhestra  gyda  y 
gwragedd  duwiol  y  sonir  am  danynt  yn  y  Gair 
Sanctaidd. 

Yn  ei  thenlu  yr  oedd  yn  hynaws  a  gofalus. 
Bnm  yn  lletya  fwy  o  weithtau  nag  y  gallat  gyf- 
rif  yn  nhy  y  brawd  Hughes.  Nid  wyf  yn  cof- 
io  erioed,  tra  y  byddai  hi  yn  ymddyddan  a*i 
phríod,  i  mi  ei  chlywed  yn  dyweyd  gair  sarug, 
na  gweled  edrychiad  sur  ar  ei  gwyneb.  FeÌ 
mam,  yr  oedd  yn  hynod  dtrion  a  gofalus.  Ed- 
rychid  ami  fel  cymydoges  fel  un  o*r  rhai  mwy- 
tS  caredig,  teimladwy  a  chymwynasgar,  a  diau 
y  gall  Ilawer  un  gofio  ei  haelioni  gan  edmygu 
ei  choffadwríaetb.  Gallaf  fi,  yn  nghyd  a  llu- 
aws  o  genadon  Crist,  dystio  fod  ein  hanwyl 
chwaer  yn  un  o  ragorolion  y  ddaear.  Byddai 
bob  amser  yn  serchog  agofalus  i'n  gwneyd 
mor  gysurus  ag  oedd  modd,  pan  yn  aros  dan 
ei  chronglwyd,  a  theimlir  fod  ei  íle  yn  wag 
iawn  yn  y  cylchoedd  yr  oedd  yn  troi  ynddynt. 
Yr  oedd  ei  bywyd  yn  gysegredig,  a'i  diwedd 
yn  dangnefedd. 

£i  brawd  hiraethlawn,  &c., 

Theophilus  Jones. 

Yn  y  Wawr,  Cyf.  III.,  Rhif.  5,  am 
Awst,  1878,  dywedir : 

Am  Mrs.  Hughes  ni  phetruswn  ddyweyd, 
na  fu  diríohach  na  charedicach  dynes  na  hi. 
Mae  tlodion,  druaìn,  luoedd  yn  Hyde  Park  a 
inanau  eraill,  yn  gwybod  yn  eithaf  da  ein  bod 
yn  dyweyd  y  gwir,  a  cho*led  i  lawer  fyddai  ei 
<holli  hi,  Y  mae  wedi  bod  fel  mam  i  lawer 
un  amddifad.  Gyda  thiriondeb  a  brawdgar- 
wch  Cristionogol  y  derbyniai  bob  amser  i'w 
thy  weision  lesu  Grist.  •  *  *— GoL.  Y  Wawr. 

Ysgrifena  y  Parch.  E  Edwards, 
Wilkesbarre,  atom  fel  y  canlyn : 

Anwyl  Frawd  Harris— Da  genyf  gael  ar 
ddeall  eich  bod  yn  parotoi  ysgrif  goffadwr- 
îaethol  am  Mrs.  Benjamin  Hughes,  Hyde 
Fark,  y  chwaer  ardderchog  a  ddiangodd  yn 
ddiweddar  i  dy  ein  Tad  yn  y  nef.  Wedi 
blynyddoedd  o  adnabyddiaeth  &  hi,  ac  yn  gy- 
maint  na  chefats  y  fraint  o  fod  yn  yr  angladd, 
dymunwyf  roddi  yn  y  fan  yma  fy  nhystiolaeth 
ei  bod  yn  wir  foneddiges,  a*i  bod  yn  Gristion 
yn  dwyn  delw  Crist.  Ni  raid  i  mi  ei  chanmol ; 
yn  ci  chartrcf,  yn  yr  eglwys,  yn  y  dref,  can 
molodd  Mrs.  H.  ei  hun,  nid  mewn  geiriau, 
ond  mewn  gwcilhredoedd  da.  Fel  y  Dyn  o 
Nazarelh,  a'r  ddysgybles  a*i  henw  Tabitha,  o 
Joppa,  ymhyfrydai  hon  mewn  gwneyd  "  elus- 
enau."  Diau  fod  llawer  oedd  yn  canlyn  ci 
gwcddiUion  tua'r  gladdfa,  gan  wylo,  wedi  der- 


byn  cymwynasau  ar  ei  llaw  pan  ydoedd  hi  yn 
fyw.  Gresyn  na  buasai  Pcdr  gerllaw  yn  Hyde 
Park,  i  osod  Mrs.  Hughes  <<  ger  bron  "  y  rhai 
hyn,  a  cher  bron  ci  pherthynasau  oll,  **  yn 
FYW.*'  Gresyn  na  ellid  anfarwoli  ar  y  ddaear 
wragedd  o  nodweddion  Dorcas,  a*r  chwaer 
Mrs   Hughes ! 

Yn  ein  hymweliadau  diweddar  ft  hi,  ei  hya- 
odrwydd  ydoedd,  <*  amyneddgar  mewn  cys- 
tndd  !"  Dywedai  wrthym  fod  ami  hi  *'chwant 
i  ymddatod,**  ond  ei  bod  yn  aros  hyd  amser 
da  Duw.  Gwelwyd  Ilawer  yn  ddysglacr  fel 
gweithwyr  yn  y  winllan,  eto  yn  myned  o  dan 
gwmwl  fel  goddefwyr  o'i  ewyllys  Ef.  Haws 
dywedyd,  ••  Felly,  O  Dad,"  pan  yn  dwyn 
bcichiau  bywyd,  na  phan  yn  dyoddef  cystudd-  • 
iau  blin. 

Yr  Arglwydd  a  fyddo  "  yn  gymorth  hawdd 
ei  gael  **  i  fy  mrawd  hoffsydd  wedi  cael  coU- 
ed  mor  fawr,  ac  hcfyd  i*r  genethod  sydd  wedi 
Ctt  hamddifadtt  o'r  fath  fam  ! 

Yr  eiddoch  yn  Nghrist, 

£   Edwards 

Do,  bu  ein  chwaer  hcff  farw — anadl- 
odd  ei  hanadliad  olaf  Hydref  8fed,  ^m 
y  56ain  fìwyddyn  o'i  hoedran,  a  daear- 
wyd  yr  olí  oedd  yn  farwol  o  honi  ar 
bwys  beddrod  ei  hanwyl  fa!>,  yny  Far- 
est  Hill  Cemelery,  Dyoddefodd  law- 
er  ;  bu  yn  nychu  ac  yn  dihoeni  am  dair 
blynedd  ;  gwasgodd  ei  hafìechyd  jm 
drwm  arni ;  ond  er  hir  ddyoddef,  yr 
oedd  yn  amyneddgar  mewn  cystudd,  a 
dysgwyliai  yn  ymarhous  am  derfyn  ei 
thaith,  a'r  awr  i  fyned  adref.  Yr  oedd 
wedi  colli  ofn  marw,  ac  mewn  cymod 
â'r  drefn  fawr.  Ei  anhwyldeb  oedd 
dolur  y  gaìon  a*r  dyfrglwyf.  Trodd 
pob  dyfais  feddygol  allan  yit  fethiant ; 
bu  farw  mewn  tangnefedd,  a'i  phwys  ar 
ei  Hanwylyd. 

Ymgasglodd  tyrfa  luosog  o  bell  ac 
agos  i*w  hebrwng  i  dy  ei  hir  gartref — yr 
angladd  lluosocaf  a  welwyd  yn  Hyde 
Park;  arwyddion  amlwg  o  alar  yn  gor- 
doi  y  cynulliad,  a  phrofion  amlwg  fod 
un  a  gerid  yn  gyffredinol  wedi  gorphen 
ei  gyrfa.  Yr  oedd  holl  gerbydau  Scran- 
ton,  Hyde  Park  a  Providence,  wedi  eu 
cyflogi  at  wasanaeth  y  dyrfa.  Wrth  y 
ty  darllenodd  a  gweddiodd  y  brawd  B. 
Bowen,  Oiyphant ;  yn  yr  addoldy  dar- 
llenwyd  rhanau  cymwys  o'r  Ysgrythyr 
gan  y  brawd  B.  W.  Thomas,  Jackson 
Street ;  pregethodd  y  brodyr  Theophi- 
lus  Jones,  Wilkesbarre,  yn  Saesoneg,  a 
J.  P.  Harris,  Providence,  y  ddau  oddi- 


Digitized 


byGoogle 


864 


Unoliaeth  Naiur, 


[Rhagfyr, 


ar  yr  un  testyn  ;  ac  ar  lan  y  bedd  cyf- 
archwyd  y  gwyddfodolion  gan  B.  W. 
Thomas. 

Cydymdeimlir  â'r  brawd  Hiighes 
trwy  yr  eglwysi  a'r  wlad  yn  gyffredin- 
ol  yn  ei  amddifadrwydd  wedi  colli  pri- 
od  ei  ieuenctyd,  ac  un  a  gerid  mor  an- 
wyl  gan  wreng  a  chyfoethog.  Y  mae 
pump  o  ferched  yn  fyw  i  gyd-alaru  a*u 
tad  ar  ol  colli  mam  dyner  a  gofahis;  y 
mae  tair  o  honynt  yn  y  sefyllfa  briod- 
asoì,  a'r  ddwy  ieuengaf  gyda  eu  tad. 
Yr  Hwn  sydd  yn  Uywodraethu  yn  mren- 
ìniaeth  dynion  fyddo  yn  noddèd  ac  yn 
ynigeledd  iddynt  oll.     Amen. 


UNOLI&ETH  N&TUR. 


I. 

Mae  y  Cotitemporary  Review  am  y 
misoedd  diweddaf  yn  cynwys  ysgrifau 
ardderchog  gan  y  Duke  of  Arj^yU^  ar 
Unoliaeth  Natur  ( 7he  C/nity  o/Naiure). 
Ymdrechwn  yma  roddi  rhai  o'r  prif 
feddyliau  ynddynt  o  flaen  ein  darllen- 
wyr. 

Mae  cyfundraeth  Natur,  yn  mha  un 
yr  ydym  yn  byw,  yn  peri  i  ni  feddwl 
am  dani  fel  un  gyfundraeth.  Mae  yn 
gadael  argraff  felíy  ar  y  meddwl ;  ac 
obìegid  hyny  yr  ydym  yn  siarad  am 
dani  fel  y  greadigaeth.  Nid  ydym  yn 
meddwl  fod  eisiau  proíì  fod  Natur  yn 
gwneyd  argraff  fel  hyn  ar  y  meddwl. 
Byddai  yn  burion,  modd  bynag,  dilyn 
yr  argraff  hon  i*w  ffynonell.  Mae  un 
peth  yn  sicr:  beth  bynag  a  wnaeth 
gwyddor,  neu  mae  yn  wneuthur,  i  gad- 
arnhau  drychfeddwl  dyn  ani  unoliaeth 
Natur,  nid  gwyddor,  fel  y  deallir  hi  yn 
bresenol,  sydd  wedi  ei  gychwyn.  Yr 
oedd  y  drychfeddwl  yn  bodoli  yn 
mhell  cyn  i  wyddor,  yn  yr  ystyr  bres- 
enol,  gael  ei  geni.  Ncu,  mewn  geiriau 
eraill.  bodolai  y  drychfeddwl  cyn  i  wy- 
bodaeth  am  bethau  materol  gael  ei  chyf- 
ansoddi  yn  wyddor.  Yr  oedd  gan 
dduwinyddiaeth,  yn  ddiau,  fwy  i*w 
wneuthur  â*r  argraff  hon  am  natur. 
Rhaid  fod  ydrychfeddwl  am  unoliaeth 
Natur,  a  dweyd  y  lleiaf,  mor  hened  a'r 
syniad   am   un   Duw.      Mae   llenydd- 


iaeth  a  thraddodîadau  ruddewig  yn 
dryfrith  o  ymadroddion  yn  dysgu  y 
syniad  hwn. 

Wrlh  ddilyn  aml-dduwiaeth  yr  Aîpht 
i'w  ddechreuad,  gwelir  eí  fod  wedi 
tarddn  oddiwrth  y  syniad  am  un  Duw  ; 
gwnaed  aml-dduwiau  o  briodoleddau 
un  Duw.  Ond  dichon  i  rai  ddadìeu 
fod  y  drychfeddwl  am  unoliaeth  Natur 
yn  hynach  na'r  syniad  am  un  Duw. 
Atebwn,  nad  yw  hyn  o  un  gwahaniaeth 
can  belled  ag  y  mae  ein  hamcan  pres- 
enol  yn  myned  ;  o*m  rhan  fy  hun  nid 
wyf  yn  credu  fod  y  syniad  am  un  Duw 
yn  moreu  y  byd  wedi  cyfodi  oddiwrth 
ddamcaniaethau  athronyddol,  neu  fel 
canlyniad  i  feddu  syniad  am  unoliaeth 
Natur. 

Heth,  gan  hyny,  ydyw  unoliaeth 
Natui  ?  A  ydyw  yn  ffaith,  neu  ynte 
dychymyg?  A  ydyw  yn  sylwedd,  neu 
yn  lledrith?  Yn  mha  ystyr  y  gallwn 
ddweyd  fod  nifer  annherfynol  ac  am- 
rywiaethol  o  bethau  er  hyny  yn  un  ? 
Y  radd  gyntaf  mewn  gwybod  unrhyw 
beth  vdyw  adnabod  gwahaniaeth— yr 
hyn  sydd  yn  agor  y  drws  i  wybodaeth 
briodol  o  unrhyw  bethau  ydyw  gwyb- 
odaeth  o  berthynasau  rhwng  pethau  a'u 
gilydd.  A  chan  y  gall  pethau  fod  yn 
dal  perthynas  a*u  gilydd  mewn  ffyrdd 
aneirif,  sef  mewn  ffurf,  mewn  maint- 
ioli,  neu  mewn  sylwedd,  neu  mewn  saf- 
le,  neu  yn  moddau  eu  dechreuad,  neu 
yn  neddfau  eu  tyfiant,  neu  mewn  gwaith 
neu.  nìewn  swyddogaeth — fel  ag  y  mce 
rhifedi  annherfynol  ac  amrywiaethol  o 
ffyrdd  trwy  ba  rai  y  gellir  olrhain  all- 
an  unoliaeth.  Wrth  chwilio  i  mewn 
i'r  perthynasau  hyn  yr  ydym  yn  es^yn 
i  fyny  megys  ar  hyd  grisiau— ac  y  inae 
y  gallu  i  ddringo  i  fyny  yn  ymddibynu 
ar  cin  gwybodaelh  obethau,  a  hefyd  ar 
ddadblygiad  y  galluoedd  med(lyliol 
hyny  trwy  ba  rai  yn  unig  y  gellir  dar- 
ganfod  y  berthynas  uchelaf  rhwng  peth- 
au  a*u  gilydd. 

Mae  yn  hawdd  iawn  boddloni  ar 
ddirnadaeth  gyffredin  a  mwyaf  egíur 
o'r  perthynasau  fo  rhwng  pethau  a'u 
gilydd,  ac  hyd  yn  nod  ymwneyd  â 
hwy  i'r  fath  raddau  nes  bod  yn  anallu- 
og  i  ddirnad  a  gweled  y  perthynasau 
uchelaf  a  llai  gweladwy  ydynt  yn  cyf- 


k 


Digitized 


byGoogle 


iSSo.] 


UmUaeih  Natur, 


465 


«Dsoddi  unolìaeth  uchelaf  Natur.  Mae 
yn  eìthaf  posibl  i  ryw  berthynasau  new- 
yddion  gael  gormod  o  sylw — y  rhai  fp 
yn  dod  i'r  golwg  trwy  íanwl  ddadgym- 
alu  pethau  oddiwrth  eu  gilydd,  a  hyny 
oblegid  eu  bod  yn  newyddion — ac  idd- 
ynt  gael  sylw  felly  yn  mhell  uwchlaw 
cu  teilyngdod.  A  rawy  na  hyn,  gellir 
dywedyd  gyda  llawer  o  wirionedd,  fod 
y  perygl  hwn  yrt  rawyhau  am  ryw  am- 
ser  beth  bynag,  yn  ol  fel  mae  gwyddor 
{scietue)  yn  cynyddu.  Fel  y  mae 
gwybodacth  yn  ymledaenu  a  gwrth- 
ddrychau  newyddion  yn  dyfod  o  flaen 
yrochwiliad,  mae  perygl  myned  ar  ol  y 
gwrthddrychau  newyddion.  Mae  i  bob 
athronydd  neu  ymchwilydd  ei  ddosran, 
a  gall  pob  un  fod  yn  foddlon  ar  yr  un- 
oliaeth  a  ganfyddai  yn  ei  íaes  neilldu- 
ol  ei  huD,  a  bod  yn  hollol  ddall  i'r  un- 
oliaeth  sydd  uwchlaw  iddo,  agosaf  ato. 
Ac  y  mae  yn  eithaf  posibl  fod  syniad 
boreuol  dyn  ara  unoliaeth  Natur,  a'i 
gredinìaeth  mewn  un  Duw,  yn  aragyff- 
redi^d  uwch  a  chyflawnach  o'r  gwir- 
ionedd  nag  a  gyrhaeddir  yn  gyfl'redin 
gan  y  rhai  a  ymgoUant  wrth  ymchwilio 
i  fanylion.  Yn  hyn  y  cawn  enghraiíft 
o  lawer,  o  waith  greddfau  naturiol  y 
meddwl  yn  myned  o  flaen  ymchwiliad, 
a  myned  o  flaen  gwyddor,  gan  adael 
dim  ar  ol  i  ymchwiiiaeth  gyfundraethol 
î  wneuthur,  heblaw  cadarnhau  trwy 
brawfion  ff'urfiol  yr  hyn  oedd  o'r  blaen 
wedi  ei  deimlo  a'i  wybod  er's  amser 
maith,  Mae  unoliaeth  Natur  yn  ar- 
grafl'u  ei  |hunan  ar  feddwl  dyn  mewn 
amrywiol  flyrdd.  Daw  i'r  meddwl 
oddiwrth  ddibyniaeth  cyfrodcddol  pob 
peth  ar  eu  gilydd,  yr  hyn  a  wna  iddynt 
ymddangos  yn  rhanau  o  un  gyfun- 
draeth.  Ac  hyd  yn  nod  pan  y  niae  y 
cysylltiad  yn  syrihio  yn  fyr  o  ddibyn- 
iaeth,  neu  unrhyw  berthynas  weledig, 
mae  yr  un  argraff*  o  unoliaeih  yn  cael 
ei  chyfleu  yn  y  cyfatebiaeihau  cywrain 
a  ganfyddir  yn  mhob  man,  y  rhai  nad 
ydynt  yn  l!al  rhyfedd  pan  mae  yr  achos 
neu  y  rheswm  o  honynt  yn  anhysbys. 
Bwriadwyf  yn  y  benod  hon  nodi  all- 
an  rai  engreiíTtiau  o  unoliaeth  yn  Nat- 
ur,  y  rhai  ag  y  mae  ymchwiliad  wedi 
taflu  goleuni  ychwanegol,  a  gweled  pa 
mor  bell  y  maent  yn  ein  cario. 


Mae  un  arwydd  o  unoliaeth,  ag  sydd 
ynddo  ei  hun  yn  ein  cario  yn  mhçll 
iawrt  yn  wir.  Hon  ydyw  yr  un  arodd- 
ir  i  ni  yn  y  rhwymau  drwy  ba  rai  mae 
y  byd  hwn  yn  cael  ei  gylymu  wrth  fyd- 
oedd  eraill  amgylchynol  iddo.  Nid 
oes  yn  hyn  ddim  Ile  i  ddychymyg.  Y 
mae'r  gwirioneddau  sydd  yn  datguddio 
hyn  wedi  eu  profi  trwy  rym  eglurhad- 
aeth  diymwad.  Mae  y  ddaear  yn  rhan 
o  beirianwaith  mawr  y  nefoedd.  Mae 
y  nerth  neu  y  nerthoedd  ydynt  yn  rhe- 
oleiddio  y  peirianwaith  hwn  yn  nerth- 
ocdd  a  geir  nid  yn  unig  yn  ein  cyfun- 
draeth  heulog  ni,  ond  maent,  fel  mae 
He  i  gredu,  yn  bodoli  trwy  yr  hollwag- 
le ;  rheoleiddiant,  fel  y  dywed  serydd- 
wyr,  symudiad  ein  haul  nt  gyda  ei  holl 
blanedau,  oddiamgylch  rhyw  ganol- 
bwynt  pellenig,  am  yr  hwn  yr  ydym  yn 
anwybodus  am  ei  natur  a'i  le.  Modd 
bynag  mae  y  nerthoedd  hyn  yn  bodoli 
yn  gyffelyb  ar  arwynebedd  y  ddaear 
hon  ei  hunan.  Mae  arddangosion  mat- 
erol  oll  o  dan  eu  dylanwad. 

Pe  na  buasai  unrhyw  amlygiadau  o 
unoliaeth  heblaw  hwn,  buasai  hwn 
braidd  yn  ddigon  \  canys  mae  yr  unol- 
iaeth  a  gyfleuir  yn  mheirianwaith  y 
nefoedd,  yn  wir,  yn  unoliaeih  ag  sydd 
yn  cynwys  pob  peth  yn  gyflawn  ynddo 
ei  hunan.  Mae  adeiladwaith  ein  cyrfl*, 
gyda  phob  peth  sydd  yn  yniddibyna 
arno,  yn  cael  ei  reoleiddio  gan  yr  un 
nérth,  ddeddf,  pwys  a  thyniad  ag  sydd 
wedi  penderfynu  ííurf  a  symudiadau 
miliynau  o  fydoedd.  Mae  pob  rhan 
o'r  organ  ddynol  yn  gyfryw  ag  a  ddis- 
try wid  ar  unwaith  pe  byddai  nerthoedd, 
pwys,  a  thyniad  yn  newid  neu  fethu. 

Ac  nid  deddf  pwys  a  thyniad  ydyw 
yr  unig  allu  cyfí"redinol  sydd  yn  íTy nu 
yn  mhlith  y  byüoedd.  Mae  un  arall — 
goleuni — y  cenadwr  siriol,  melusfwyn  a 
nefol  hwnw  ag  sydd  yn  dyfod  atom  o 
eithafoedd  gwagle.  Hwn  sydd  yn  dy- 
weyd  wrthym  y  cyfan  a  wyddoni  am 
fydoedd  eraill,  ac  yn  rhoddi  i  ni  yr  oll 
a  fwynhawn  o  íelusderau  bywyd  a 
phrydferthwch  yn  ein  byd  ein  hunain. 
Ac  y  mae  un  peth  yn  cael  ei  ddatgudd- 
io  am  unoliaeth  gan  Oleuni,  na  ddat- 
guddir  gan  ddeddf  pwys  a  thyniad. 
Cawn    gan    ddeddf  pwys    a    ihyniad 


Digitized 


byGoogle 


j66 


Ffuff'Wasanaeth. 


[Rhagfyr, 


ddrychfeddwl  zmfesur  eì  weithredîad^ 
ond  ni  rydd  i  ni  syniad  am  fodd  ei 
weithrediad.  Gwyddom  i  fanylrwydd 
y  rheolau  yr  ufuddha  iddynt ;  ond  ni 
wyddom  ddim  am  y  modd  y  mae  y 
gwaith  yn  cael  ei  wneyd.  Ond  gyda 
golwg  ar  Oleuniy  y  mae  genym  synìad, 
nid  yn  unig  am  fesur»  ond  am  fodd  ei 
weithrediad. 

Wrth  geisio  rhoddi  damodiad  o  ol- 
enni,  mae  anhawsderau  mawr  yn  cael 
eu  teimlo,  canys  y  mae  yr  elfen  sydd 
yn  cyfansoddi  defnydd  goleuni  yn  an- 
weledig,  ac  ni  ellir  deall  dim  am  dani 
ond  trwy  resymiad  mwýaf  manwl — 
rhesymiad  wrth  gwrs  yn  sylfaenedîg  ar 
broíìad  gweladwy.  Ni  allwn  weled  yr 
elfen  oleuol  ond  pan  y  byddo  yn  symud, 
ac  hyd  yn  nod  y  pryd  hwnw,  ond  pan 
byddo  yn  symud  mewn  cyfeiriad  neill- 
duol,  tuag  atom  ni.  Pan  y  byddo  yr 
elfen  hon  yn  llonydd,  )rr  ydym  mewn 
tywyllwch  hollol,  ac  felly  yr  ydyro  pan 
y  byddo  ei  symudiadau  yn  brysio  heib- 
io  i  ni  ond  heb  ein  cyffwrdd.  Addefir 
nad  oes  dim  yn  dangos  gallu  ymchwil- 
iadol  y  meddwl  dynol  yn  fwy  na'r  wy- 
bodaeth  mae  wedi  eî  gael  am  natur  a 
gweithrediad  goleuni.  Dysgir  nad  ym 
goleuni  yn  ddim  amgen  na  chryniad 
tonawl  elfen  neillduol.  Mae  yn  awr 
ychwaneg  na  haner  canrif  er  pan  y  syn- 
odd  Thomas  Young  y  byd  gwyddonol 
trwy  dystiolaethu  am  y  cyfrwng  gol- 
euawl  ein  bod  i  synied  am  dano  fel  yn 
canfod   ei   ffordd    trwy  fater   oll  mor 


rhydd  ag  mae  awyr  yn  symud  trwy 
winllan  o  goed.  Mae  hyn  yn  awgryma 
elfen  deneu  ryfeddol.  Ond  ni  ellir 
dweyd  am  yr  elfen  hon  ei  bod  yn  den- 
euy  yn  mha  un  y  mae  ton  yn  cael  ei 
throsglwyddo  gyda  chyflymder  aruthr- 
ol  goleuni.  Yn  lle  hyny/  mae  yn  rhaid 
fod  ei  gronynau  yn  meddu  yr  agos- 
rwydd  mwyaf  i'w  gilydd  pan  y  mae 
cryniad  yn  cael  ei  gario  trwyddynt 
drwy^dewder  o  186000  o  íiUdiroedd 
mewn  un  eiliad.  Gan  hyny,  y  mae 
Syr  J.  Herschell  wedi  tystio  fod  yn 
rhaid  syniaw  am  yr  elfen  oleuawl,  nid 
fel  awyr,  neu  fel  hylif,  ond  yn  hytrach 
fel  peth  caled — yn  yr  ystyr  hwn  o'r 
hyn  lleiafy  nad  ellir  syniaw  am  ei  ron- 
ynau  fel  yn  bosibl  iddynt  newid  lle- 
oedd,  neu  drosglwyddiad  corphorol  o'u 
lleoedd  apwyntiedig  a  neillduol  yn  y 
greadigaeth.  Diwedd  yr  holl  ymchwíí- 
iad  yw  hyn,  fod  y  ddaear  hon  yn  y  cy- 
sylltiad  agosaf  gyda  y  bydoedd  mwyaf 
pellenig  yn  y  gwagle,  yn  y  cysylltiad 
agosaf  hwn  trwy  gyfrwng  a  gyíTyrdda 
ac  a  amgylchyna  bob  peth,  a'r  hwn 
sydd  yn  wastadol  yn  trosgiwyddo  o  un 
byd  i*r  llall  y  cryniadau  Ueiaf  a  dder- 
bynia.  Gan  hyny  maededdfau  a  chyf- 
ansoddiad  goleuni,  hyd  yn  nod  yn  fwy 
na  deddf  pwys  a  thyniad,  yn  cyfleu  y 
syniad  am  y  greadigaeth  fel  un — un^ 
hyny  yw,  trwy  rinwedd  cysyUtiad  peir* 
ianol  agosaf,  a  ffyniant  un  cyfrwng  cy» 
ffredinol. 


FFÜRF-WASANAETH  (LITÜRGY). 


GAN   V  PARCH.    LLEWELYN  REES,   JOHNSTOWN,    PA. 


[Gûfýheniad.  | 


2.  Ymdrechwn  ddangos,  yn  nesaf, 
J^ûd  addoü  Duw  wrth  ffurfwasanaeth 
awdurdodedig  yn  wrthwynebus  i  natur 
ac  ysbrydyr  efengyl, 

O  dan  y  ddeddf  ystyrid  yr  addolwyr 
yn  dan-oedog  agweision.  Hyd  yn  nod 
Moses  fawr,  nid  oedd  yn  fwy  na  gweli 
na  gwas  yn  nhy  Dduw  ;  canys  y  ddeddf 
yn  hyn,  mwy  nag  mewn  ystynaethau 
eraill,  ni  wnai  ddim   yn  beríTaith.     O 


dan  yr  efengyl  mae  yr  addolwyr  wedî 
cyrhaedd  cyflawn  oed — ddim  yn  weis- 
ion  mwy,  ond  meibion ;  y  rhai  ag  nad 
oes  achos  i*w  duwiolder  crefyddol  wrth 
gylch  cyfarwyddedig  defodaeth  ffurf- 
wasanaeth,  "  Canys  lle  mae  Ysbryd  yr 
Arglwydd,  yno  mae  rhyddid ;"  yn 
Uawnder  eu  calonau  yr  esgyna  eu 
gweddiau  a*u  mawl  yn  mwg  yr  arogl- 
darth  peraidd  at  orsedd  Duw  a'r  Oen* 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Fýutf-Wàsanaêih. 


961 


Yn  hyfryd  y  cyffyrdda  Orist  â'r  mater 
bwiìy  pan  )rr  awgryma  wirìonedd  dy- 
fodol  ag  oedd  ar  ddyfod  yn  bresenol,  i 
feddwl  y  wraig  wrth  y  ffynon,  sef,  fod 
addoliad  gwirioneddol  i  Dduw  yn  yr 
ysbryd  i  gymeryd  iddo  ei  hun  le  addol- 
ìad  ffurfìol  ac  arwynebol  Samaria  a  Je- 
rosalem.  I'r  rhai  a  fynent  gorphori 
fftirf-wasanaeth  gydag  addoliíä  rhydd 
)rr  efengyl,  gofyna  yr  Apostol,  "A 
dderbyniasoch  yr  Ysbryd  drwy  weith- 
redoedd  y  ddeddf,  ynte  wrth  wrandaw- 
iad  ffydd  ?  A  ydych  chwi  mor  ynfyd, 
gwedi  i  chwi  ddechreu  yn  yr  ysbryd,  a 
berffeithìr  chwi  yr  awrhon  yn  y  cnawd  ? 
Sefwch  gan  hyny  yn  y  rhyddid  a'r  hwn 
y  rhyddhaodd  Grist  ni ;  ac  na  ddalier 
chwi  drachefn  dan  iau  caethiwed." 
Wrth  y  gosodiadau  hyn,  a'u  cyffelyb 
mewn  manau  eraill  yn  yr  Ysgrythyr, 
gwelir  mai  nid  wrth  ymlynu  wrth  ddef- 
odaeth  a  ffurf-wasanaeth,  ond  drwy  uf- 
odd-dod  ffyddy  y  derbyniodd  y  Oalat- 
iaid  (hen  Gymry)  yr  ysbryd  ;  a  hefyd 
fod  defodaeth  yn  addasach  i'r  cnawd 
nag  i'r  ysbryd,  ond  mai  y  gwrthwyneb 
sydd  wir  am  yr  efengyl ;  fod  perffeith- 
Twydd  yn  gyrhaeddadwy  dan  yr  olaf, 
tra  nad  ydyw  dan  y  blaenaf;  fod  yr  ef- 
engyl  wedi  rhyddhau  yr  ysbryd  oddî- 
wrth  gaethiwed  gormes — fod  Crist  wedi 
rhoddi  i'r  Cristion  ryddid  yn  ystyr  hel- 
aethaf  y  gair»  fel  nad  oes  hawl  gan  un 
djm,  c>nulleidfa,  nag  un  cyfuniad  o 
gynulleidfaoedd,  rwymo  o  dan  iau 
feichus  enaid  un  gwir  gredadyn. 

Yn  holl  ysgrifeniadau  Paul  mae  yn 
amlwg  fod  pob  tuedd  ddadblygol  at 
gorphori  nodwedd  ddefodol  y  ddeddf 
gyda  sefydliadau  rhydd  yr  efengyl,  yn 
cael  eì  gerydd  llymaf;  ni  fyddai  hyn 
ar  y  goreu  ond  cyfnewid  sylwedd  am 
gysgoíd ;  gwybodaeth  ei  hun  am  ddim 
ond  delw  gwybodaeth ;  mewn  gair, 
"cwympo  oddiwrth  ras"  fyddai  hyn. 
Darllened  rhyw  ddau  sydd  o  flaen  fy 
meddwl  y  paragraph  uchod  drosodd  a 
throsodd — gwna  les  iddynt»  os  nad  yd- 
ynt  wedi  gwneyd  ''amod  ag  angau,  a 
chyngrair  ag  uffem,"  y  mynant  ymddi- 
goni  ar  olchion  yr  Aipht,  yn  lle  ar 
*'hen  yd  y  wlad."  Yr  Argíwydd  lesu 
hefyd  a  ddangosa  anghydrywioldeb ' 
ieao   ffurf-wasanaeth   deddfol  luddew- 


iaeth  gyda  dim  o'r  grefydd  rydd  a 
rhwydd  a  fwriadai  ef  sefydlu,  drwy 
gymharu  y  cyntaf  i  hen  ddilledyn,  a'r 
olaf  i  ddilledyn  newydd,  yr  hyn  pe  cy- 
sylltid  hwy,  a  brofai  yn  ddistryw  i'r 
rhan  oraf  o'rddau — ^y  diUedyn  new- 
ydd.  Gellir  edrych  ar  yr  hen  ffurf- 
wasanaeth  a  defodaeth  yn  ngoleuni  y 
gydmariaeth  mewn  mwy  nag  un  o  ys- 
tyron — fel  hen  beth,  llwm  ;  neu  sych  a 
chrebachlyd,  fel  hen  gostrel  ledr,  o 
nemawr  gwerth  ar  y  goreu,  ond  gyda 
golwg  ar  y  dyben  y  bwriedid  hi,  o 
werth  dim  i  Gristion  goleuedig.  Yn 
Yx  agwedd  yr  ymbresenola  ynddi  ger 
ein  bron,  nid  annhebyg  yw  i'r  olwg 
mewn  ystyr  arall  a  gafodd  Joshua  ar  y 
Gibeoniaid,  a  ddaethant,  medd^mt 
hwy,  o  wlad  bell  i  wneyd  cyfamod  vag 
ef.  Er  gwireddu  eu  dywediad,  iddynt 
ddyfod  o  wlad  bell,  yr  oedd  o  bẃys 
iddynt  ddangos  y  buont  yn  hir  ar  ea 
taith ;  ac  er  gwireddu  hyn,  rheidiol 
oedd  i  bob  peth  o'u  cwmpas  ymddang- 
os  yn  hen ;  o  ganlyniad,  yr  oedd  gan- 
ddynt  hen  sachau  ar  gefn  eu  mulod, 
hen  gostreli  gwin  rhwygiedig,  wedi  eu 
cylymu  rywsut  â  llinynau ;  hen  esgid- 
iau  am  eu  traed,  a  hen  ddillad  cyfun- 
r^rw  am  danynt,  a  gweddill  eu  hym- 
borth  yn  hen  a  llwydaidd.  Nid  an- 
nhebyg  i  hyna  yw  cyflwr  unrhyw  ffurf- 
wasanaeth  dynol  awdurdodedig,  pan 
gymharer  ag  addoliad  pur,  cynesol, 
hunan-ffrydiol  a  gwirfoddol  yr  efengyl. 
Yn  ei  weddiau,  nid  ymddengys  fod  ein 
Harglwydd  yn  cydnabod  rhag-gynllun. 
Yr  oedd  yn  ei  weddi  neillduolrwydd 
priodol  iddo  ei  hun  ;  yr  oedd  yr  achos 
a'r  achlysur  o'r  weddi  yn  awgrymu  y 
modd.  Gyda  golwg  ar  y  weddi  a 
ddysgodd  Crist  i'w  ddysgyblion,  pan 
ofynasant,  "Arglwydd,  dysg  ni  i  wedd- 
10,"  &c.,  yr  hon  yn  gyffredin  a  elwir 
y  padery  nis  gellirardirteg  ac  Ysgryth- 
yrol  ei  golygu  yn  yr  un  ystyr  ag  y  des- 
grifiwn  ffurf-wasanaetH  yn  yr  ysgrif  hon, 
oblegid,  I.  Nid  yw  yn  cael  ei  geirio 
yr  un  fath  yn  y  ddau  fan  y  crybwyllir 
hi  yn  y  Testament  Newydd.  Gwahan- 
iaetha  y  geiriad  o  honî  gymaint  yn  y 
ddau  fan  fel  y  meddylia  rhai  nad  yr  un 
weddi  yw.  Os  nad  yr  un  weddi  ydyw, 
mae  yn  anmhosîbl  gwybod  pa  un  o*r 


Digitized 


byGoogle 


^ 


I'fiíff-^  Waionaeih. 


[Rhagfyr, 


4dwy  fwriadaî  Crîst  i  fód  yn  ffurf- 
ireddi.  Osgolygai  Crist  \x  pader,  fel 
f.  ceir  hi  yn  y  ddau  fan,  iod  yn  ffurfìau 
«nfonol  o  honiy  paham  y  gwna  y  myn- 
fch  arferwyr  o  honi  ei  hadrodd  mewn 
«n  o'r  ddwy  ffurf  yn  wastad?  Os  un 
fw  y  weddi,  er  y  rhoddir  hi  mewn  dau 
<irweddiad  gwahanol,  mae  yn  rhaid  na 
fcrriadai  Crist  iddi  fod  yn  ffurf-weddi 
yn  yr  ystyr  yr  arferir  hi  mewn  areith- 
léydd,  ac  y  dysgir  hi  i  biant  yn  ein 
dyddiau  ni.  Fel  gweddi,  diamheu  ei 
bod  yn  cynwys  yr  oll  oedd  ar  ydysg- 
f  blion  y  pryd  hwnw  ei  eisiau.  Mae  yn 
deiiwng  o  sylw,  nad  oes  un  crybwyH- 
ìad  am  y  weddi  hon  yn  llyfr  yr  Actau, 
oac  yn  yr  Epistolau  a  Datguddiad  loan. 
Yr  wyf  wedi  cymeryd  y  drafferth  i 
chwilio  hyn  allan  drosof  fy  hun  T>y- 
wedir  í  ni  hefyd  gan  y  rhai  a  ddylenc 
wybod,  nad  oes  son  ara  dani  gan  Cle- 
ment,  Polycarp,  na  chan  un  o  dadau 
boreuaf  yr  eglwys  Tybir  mai  Justin 
Martyr  yw  y  cyntaf  a  sonia  am  dani. 
Yn  awr,  os  rhoddodd  Crist  y  weddi 
hon  i  fod  yn  ffurf-weddí  safonaidd 
mewn  geirweddiad,  yn  gyslal  ag  mewn 
ysbryd,  mae  yn  anghyfrifadwy  paham 
aa  fuasai  son  am  dani  yn  y  tymor  hir- 
iaith  uchod,  a  hyny  gan  ddynion  ys- 
brydoledig,  a  chan  rywun  yn  yr  eglwys 
fn  adeg  ei  phurdeb  apostolaidd.  Os 
arferid  y  weddi  fer  hon  fel  rhan  o*r 
^asanaeth  cyhoeddus  neu  ddirgelaidd, 
ipae  yn  anghyfrifadwy  na  fuasai  yn  ys- 
tod  dau  cant  o  flynyddau  ryw  gry- 
bwylliad  am  dani !  Gyda  phob  dyîed 
US  barch  i  farnau  eraill,  ymddengys  i'r 
ysgrifenydd  fod  y  weddi  fer  hon  yn 
ftddasach  i  oes  neillduol  nag  i  bob  oes, 
ac  i  ddosbarth  neillduol  o  ddysgyblion 
Dag  i'r  holl  saint.  Mae  prif  a  dymun- 
Ol  agwedd  o  Gristionogaeth  yn  ddiffyg- 
iol  ynddi ;  megys  enw  y  Gwaredwr,  ei 
angau,  ei  gladdedigaeth,  ei  adgyfodiad, 
ci  esgyniad,  ei  goroniad  cyfryngol,  ei 
eiriolaeth,  a*r  ddarpariaeth  Gristionog- 
ol  fendigedig  o  gynorthwy  yr  Ysbryd 
Glan  i'r  rhai  a*i  ceisiant.  Pa  weddi 
Gristionogol  ellir  offrymu  yn  gynierad- 
wy  gan  y  nef  hrb  synied  yr  agwedd 
Dchod  i'r  efengyl?  Pa  Gristion  gol- 
euedig  yn  awr,  o  unrhyw  iaith,  a  ym- 
gynygiai  at  weddio — at  yru  deiseb  i'r 


Uys  fry — ^heb  roi  sel  o  swyddfa  y  gyf- 
ryngwriaeth  fawr  ami  ?  Chwithig 
îawn  genyf  oedd  clywed  pregethm: 
Wesleyaidd  yn  yr  areithfa  yn  gweddio. 
Gweddiai  yn  gyntaf  weddi  yn  enw 
Crist,  gan  gyffesu  ei  fai,  a  datgan  ei 
ymddiried  yn  haeddiant  y  groes  ;  yM 
i  orphen,  dywedai  v  ŷaäer  ddi-Grist, 
ddi  waed,  ddi-Yspryd  Glan,  &c.  Teb- 
yg  iawn  yw  hyn  i  ddyn  yn  mailio  daa 
lythyr  i'r  un  gwr ;  gosoda  stamp  ar  j 
cyntaf,  a  thafla  y  llall  i  fewn  heb  yt 
un.  Pe  bwriadid  y  weddi  hon  i'r  hoil 
saint,  yn  mhob  oes,  ai  tybed  na  roddid 
enw  Crist,  yr  hwn  yn  unig  yw  y  fyned- 
fa  i  bob  peth  a  dderbynir  i'r  nef  o  dan 
yr  efengyl,  wrthi  ?  Ychydig  cyn  i'r 
lesu  farw,  dywedodd  wrth  ei  ddysgybl- 
ion,  '^  Hyd  yn  hyn  ni  ofynasoch  ddim 
yn  fy  enw  i.  Gofynwch,  fel  y  byddo 
eich  llawenydd  yn  gyflawn."  Cyn  es- 
gyn  i  ogoniant  cawn  iddo  ddyweyd, 
**  Rhoddwyd  i  mi  bob  awdurdod  yn  j 
nefacar  y  ddaear,"  &c.  Yn  ngwyn- 
eb  y  datganiad  breninol  hwn,  geilir 
penderfynu  na  esgyna  yr  un  weddi  i'r 
nef,  a  dychwelyd  mewn  atebiad  cy- 
foethog  o  fendithion  gras,  ag  nad  ä  yno 
yn  enw  y  Mab. 

"  Pf  if  destyn  holl  ganiadau*r  ncf 
Yw  iddo  ef  âM  bacddiant." 

Ni  wna  pader  y  dysgyblion  gynt  j 
tro  yn  awr — mae  rhy  fach  o  efengyl  yn- 
ddi.  Yr  oedd  hono  yn  gwneyd  y  tro 
gyda  Duw  yr  hen  oruchwyliaeth  ;  ond 
ni  wna  y  tro  gyda  yr  un  Duw  fel  y  dar- 
Ilenir  ei  gymeriad  yn  nheyrnas  ei  Fab. 
**  Beth  bynaga  ofynoch  i'r  Tad  yn  fy 
enw  i,  efe  a'i  rhydd  i  chwi,"  ydyw  j 
drefn  yn  awr.  Yr  oedd  arddull  ac  ys- 
bryd  gweddi  yr  apostolion,  yn  gystal 
a'u  hathrawiaeth,  yn  cyfranogi  yn  gwbi 
o  natur  yr  oruchwyliaeth  yr  oeddynt 
yn  byw  dani.  Er  eu  bod  yn  pregethu 
yr  un  efengyl,  eto  nid  yn  yr  un  geir- 
weddiad  bob  amser.  Gwel  Pedr  ar  y 
Pentecost,  a  Phedr  yn  mhorth  Solo- 
mon.  Wel,  tebyg  yw  ei  bod  felly  yn 
anil  gyda  hwy  fel  gweddiwyr.  Dysgai, 
yr  apostolion  y  saint  i  weddio  yn  ddi- 
baid — i  barhau  mcwn  gweddi— i  wedd- 
io  a  thalu  diolch  dros  bob  dyn,  ítc. 
Yn  awr,  sut  mae  yn  bosibl  i  ddeisebau 


Digitized 


byGoogle 


i88o.} 


Pmiỳui  y  Wawr. 


•«9 


a  dìolchiadau  braidd  annherfynol  eu 
rhif,  dros  nifer  braidd  annherfynol  o 
amrywiaethau  o  angenion,  gael  eu  cyf- 
Iwyno  mewn  un  fiurf  osodedig  o  ddeis- 
eb  ?  A  oes  rhaid  i  Gristìon  pan  gyfyd 
angen  newydd  i  w  feddwl,  aros  heb 
weddio  nesdaw  flfurfeiríol  gyfaddasi'w 
«ngen  iddo  o  ryw  Yaiican  neu  con^ 
<lave  f  Gweddiau  yr  apostolion  i  gyd, 
fcl  yr  yroddengySy  oeddynt  fyrfyfyr,  yn 
cael  eu  hachlysuro  gan  eu  hamgyich- 
iadau  ar  y  pryd ;  ac  yr  oedd  geirwedd- 
iad  y  weddi,  fel  ei  thymer,  mae'n  deb* 
yg,  yn  ateb  i  natur  eu  hangen  ar  y 
pryd.  A^s  achos  iddi  fod  yn  wahan- 
ol  — a  yw  yn  bosibl  iddi  fod  yn  wahan- 
ol  abod  yn  llwyddìanus,  gydani,  rhag- 
or  yr  hyn  fuûdd  gyda  dynion  penaf 
ysbrydoledig  teymas  fawr  Brenin  y 
breninoedd  ac  Arglwydd  yr  arglwyddi  ? 


PWLPUD  Y  WAWR. 


Hanaii-Aberth  Cristionogol  yn  brlf 

Eifen  Angenrheidiol  er  Canlyn 

Crist. 

CAN  Y  PARCH.  B.  JENKINS,  PARISYILLB,  O. 

•'O  hyny  a'hn  y  dechrenodd  yr  lesu  ddanf^ 
i'w  ddysgyblion  fod  yn  rhaid  iddo  fyned  i  Je- 
rnsalem,  a  dyoddcf  Üawer  gan  yr  henuriaid  a*r 
archoffetriatd,  a*r  ysgrífenyddion,  a'i  ladd,  a 
chyfodi  y  trydydd  dydd,"  &c.  .  .  .  "  Yna  y 
dywedodd  yr  lesa  wrth  ei  ddysfi^yblion,  Os 
myn  neb  ddyfod  ar  fy  oi  i,  ymwaded  ag  ef  ei 
bun.  a  cbyfoded  ei  groes,  a  chanlyned  fi/'  &c. 
— Mat.  xvi.  21  — 27. 

Yn  y  cyd-destynau  hyn  gwelwn  bor- 
tread  o  amcanion  a  chynlluniau  urdd- 
asol  ;  neu  y  dwfn-dreiddiol  a'r  arwyn* 
cbol  mewn  tymdeithas — lesu  am  y  tro 
cyntaf  yn  hysbysu  i*w  ddysgyblion 
ddybenion  roawrion  ei  ddyfodiad,  a'i 
fywyd  yn  y  byd  ;  sef  myned  i  fyny  i 
Jerusalem  i  farw.  '*  O  hyny  allan  y  de- 
chreuodd  yr  lesu  ddangos  i'w  ddysgybl- 
ion  fod  yn  rhaid  iddo  ddyoddef  ilawer, 
a  marw,a  chyfodi  y  trydydd  dydd."  Yr 
oedd  y  drychfeddwl  hwnw  yn  hoDol 
newydd,  a  gwrthwynebol  i  feddwl 
Pedr ;  am  hyny   y  dywedodd    wrtho, 


gan  ei  geryddu  ef,  Na  foed  hyn  i  ti ; 
paid  son  yr  un  gair  wrthym  am  fanr 
yn  awr,  Arglwydd  ;  beth  wyt  yn  ei 
feddwl !  son  am  ddyoddef  a  marw,  a 
tithau  yn  dy  lawn  nerth  corphorol,  a 
hefyd  newydd  gycbwyn  dy  gynUuniatt 
a'th  fwriadau  teyrnasol  fel  brenìn  ar 
Israel ;  na  fydded  hyn  i  ti  beth  bynag. 
Gwell  o  lawer  fuasai  i  ti  beidio  dech* 
reu  son  yr  un  gair  wrth  neb  am  áj 
gynlluniau  newydd,  os  wyt  ti  yn  medd- 
wl  marw  yn  awr ;  ä  y  cyfan  i  ben  byth- 
ol.  Adn.  22. 

Ebe  lesu  wrth  Pedr,  Dos  yn  fy  oî  i, 
8atan  (hyny  yw,  y  gwrthwynebydd), 
canys  yr  wyt  yn  sefyll  o'm  blaen  i, 
rhyngof  a*r  groes,  a  thrwy  hyny  rhyng- 
of  a  chyílawniad  y  cynlluniau  mawr- 
eddog  sydd  yn  fy  nghalon,  y  rhai  sydd 
raid  i  mi  eu  sylweddoli  drwy  ufudd-dod 
dyoddefol ;  am  hyny  tro  oddiar  fjr 
fibrdd,  Pedr,  canys  ar  yr  arwynebol  yr 
edrychi  di — synied  y  pethau  sydd  o 
ddynion,  zc  nid  y  pethau  sydd  o 
Dduw.  Minau  wyf  yn  edrych  ar  y 
dwfn-dreiddiol,  sef  y  pethau  sydd  o 
Dduw,  ac  nid  o  ddynion.  Adn.  23, 
Hyn  oedd  yn  nghalon  lesu. 

Gwelwn  yn  nesaf,  fod  bwriadaa 
mawreddog  a  da  yn  cyflwyno  i*w  per- 
chenogion  lawenydd  a  gorfoledd  cyf- 
artal  i*r  ihwystrau  a  fyddant  ar  y  ffordd 
i'w  cyflawniad  sylweddol.  Gwelir  hyn 
yn  hanes  bywyd  y  dyn  hynod  hwnw, 
Columbus,  yn  narganfyddiad  y  cyfan- 
dir  Americanaidd ;  hefyd  yn  hanes 
Galileo,  yn  ei  ddrychfeddwl  mawredd- 
og  am  droad  y  ddaear ;  a*r  un  fath 
yn  helyntion  meddyliol  mawreddog  yr 
holl  oesau. 

Yn  ol  yr  im  raddfa  ddyrchafol,  Efe 
oedd  y  gweithiwr  mwyaf  dedwydd  a 
rodiodd  ddaear  Duw  erioed.  Hwn, 
am  y  Ilawenydd  a  osodwyd  idJo,  a 
ddyoddefodd  y  groes,  gan  ddiystyru  y 
gwaradwydd.  Meddai  Paul  yr  apos- 
tol,  '*  A  orfoleddodd  arnynt,  arni  hi." 
Canys  yr  oedd  digon  o  wir  fawredd  ya 
nghynlluniau  a  drychfeddyliau  lesu  i 
ddaí  ei  ysbryd  a'i  deimladau  uwchlaw 
pob  ton  a  gurodd  i*w  erbyn  hyd  y  gair 
Gorphenwyd  o  dan  y  goron  ddrain. 
Da  oedd  ganddo  wneuihur  ewyllys  yr 
hwn  a'i  hanfonodd. 


Digitized 


byGoogle 


MfO 


Pwl^d  y  Wawr. 


rRhagfyr, 


Sylwn  etOÿ  Nad  ydyw  y  meddyliau 
arwynebol  yn  aliaog  ì  amgyíTred  y 
mawreddog  a'r  ardderchog  yn  y  fath 
fwriadau.  Methent  a  deall  ac  amgy- 
ffred  y  fath  feddyliau  a'r  cynlluniau 
urddasol  hyn,  sydd  wedi  peri  i'r  byd 
yn  mhob  oes  ddiwygiadwy,  ac  yn 
ngwyneb  pob  darganfyddiad  gwelliant* 
ol,  i  wrthryfela  yn  ei  erbyn,  a  phender- 
fynu  llabyddio  pob  diwygiwr  allan  o'r 
byd. 

Arweinir  ni  yn  awr  yn  naturiol  at 
wreiddyn  y  mater,  sef,  Fod  sylwedd- 
oliad  personolo'rbwriadau  a'r  cynllun* 
iau  mawreddog  hyn  bob  amser  o  ang- 
enrheidrwydd  yn  gysylltiedìg  a  hunan- 
aberth.  '*  Os  myn  neb  ddyfod  ar  íy 
ol  i,  ymẃaded  ag  ef  ei  hun,  a  chyfod- 
cd  ei  groes,  a  chanlyned^."  Os  m)m 
neb  ymsymud  o'r  arwynebol,  oddiwrth 
y  synied  y  pethau  sydd  o  ddynion,  ar 
fy  ol  i,  drwy  borth  yr  hunan-ymwadu, 
i  fewn  i  deml  fawr  y  dwfn'dreiddiol^  i 
synied  y  pethau  sydd  o  Dduw,  ymwad- 
ed  ag  ef  ei  hun,  cyfoded  ei  groes,  a 
chanlyned  fi.  Rhaid  cyd-ddyoddef 
gyda  Christ  cyn  cyd-deymasu ;  ni 
chaniata  ef  goron  y  bywyd  heb  ym- 
drech  dea^  fTyddlondeb ;  rhaid  myned  i 
lawr  gydag  ef  cyn  y  gellir  yn  rheol- 
aidd  ddyfod  i  fyny  gydag  ef. 

Y  mae  yma  daìr  gweithred  yn  cael 
eu  hargymell  gan  Grist  ar  ei  hoU  gan- 
lynwyr,  a'r  tair  i  fod  yn  bersonol  i  bob 
un  a'i  canlynant  ef.  "  Ymwaded  ag  ef 
ei  hun,  cyfoded  ei  groes,  a  chanlyn- 
cdfi." 

I.  Ymwaded  ag  ef  ei  hun.  Nid  a'i 
hunaniaeth  greadigol,  ar  yr  hon  y  bu 
delw  Duw ;  ond  yr  hunan  hwnw  sydd 
wedì  ei  greu  a'i  íTurfìo  gan  y  natur 
ddynol  ei  hun,  tu  cefn  i'r  awdurdod 
dwyfol,  ac  am  hyny  yn  anghyfreith- 
lawn  yn  ol  barn  y  llys  nefol,  ac  o  gan- 
lyniad  rhaid  yw  ei  ddiddymu  yn  llwyr 
oddiar  ífordd  gras. 

Mae  y  creadur  hwn  yn  agos  ac  anwyl 
iawn  gan  bob  dyn ;  caiíf  y  lle  goreu  a'r 
lle  cynesaf,  a'r  parch  mwyaf,  yn  mhob 
amgylchiad,  ac  yn  herwydd  hyny  gor- 
chwyl  lled  anhawdd  yw  troi  y  gwr 
mawr  ailan  o'i  dy ;  ond  rhaid  iddo  fy- 
ned,  a'i  groeshoelio  wrth  groes  Crist, 
ac  yna  ei  gladdu  yn  meddrod  anghof- 


iant  bythol,  c^m  y  geliir  cael  trefn  dda 
ar  l>ethau  y  ffydd,  a  chadwedigaeth  yr 
enaid.  Ffurfir  bodoiaeth  hwn  gan  dair 
o  eifenau  pwysig,  sef  hunan-feddyliaeth, 
hunan-arferíaeth,  a  hunan-elw.  Gellir 
yn  rhwydd  ganfod  ei  holl  aelodan  ad- 
ranol  yn  gwreiddioli  o'r  tair  elfen  uch- 
od — *•  chwant  y  cnawd,  chwant  y  Uyg- 
ad,  a  l)alchder  bywyd." 

tìunanfeddyüaeíh—ynúí  yr  hyn  y 
golygir,  nid  yr  hawi  annibynol  o  fedd- 
wl  a  l)arnu  drosto  ei  hun,  ond  yr  hun- 
an-dybiaeth,  yr  hunan-fam,  yr  hunan* 
opiniynau,  yr  hunan-ragfam,  yr  hunan- 
gyniluniau  a^r  bwriadau  a  ffurfir  ^m 
groes  i  feddwl  Crist,  mewn  arweddion 
crefyddoi,  tebyg  i  eiddo  Pedr  am  ei 
Arglwydd  ;  synied  y  pethau  sydd  o 
ddynion,  yn  ddynoi,  ac  nid  y  pethau 
sydd  o  Dduw,  sef  y  dwyfoi ;  yna  daw 
y  meddyiiau  dynoi  yn  brif  reoiau  cref- 
yddoi,  a  syniadau  hunan-feddwi  dynot 
yn  dod  yn  erthygiau  ffydd  ac  ymar* 
weddiad.  Owelir  yr  hunan-feddyiiaeth 
dynol  hwn,  synied  y  pethau  sydd  o 
ddynion,  yn  riiedeg  yn  iiineilau  awd- 
urdod  dynoi,  o  conclave  cêi-gymanfaol 
y  Pab  yn  Rhufain,  drwy  hoil  gysyllt- 
iadau  cyngorfaol  yr  hoii  gyrph  eglwys* 
ig  gwiadoi.  Gwreiddiolant  oii  yn  y 
tir  liygredig  hwn.  Peth  chwithìg,  on- 
ide,  yw  y  syniad  fod  y  dynoi  yn  llyw- 
odraethu  y  dwyfol,  y  dyn  yn  myned 
yn  uwch  na  Duw,  Crist  i' w  lywodraethn 
gan  Petr.  O,  hunan  ryfyg  ac  ynfyd- 
rwydd  ilysoedd  gwiadol  yn  myned  )m 
fwy  awdurdodoi  na'r  llys  nefoi.  Onid 
o'r  ffynoneil  iygredig  hon  o  hunaa' 
feddyiiaeth  y  tarddodd  hoii  heresiau  yr 
oesoedd,  yn  Babaidd,  Mahometanaidd 
a  Mormonaidd  ? 

Ymwadu  a  hanan-arfeficuth  pechad- 
urus  o  fyw,  sef  byw  yn  oi  y  cnawd,  byw 
yn  oi  heiynt  tywysog  iiywodraeth  yt 
awyr.  Y  mae  i  bob  egwyddor  ei  gaiiu 
ysgogol  a  gweithredol,  ac  y  mae  i  bob 
gweithred  ei  harddangoseg  ansoddol 
er  egluro  o  ba  gymeriad  moesoi  y  bydd 
yr  ysgogydd  gwreiddiol,  "  Canys  wrth 
eu  ffrwythau  yr  adnabyddwch  hwynt ;" 
a  phan  fyddo  hunan-feddyiiaeth  a'i  liaw 
wrth  y  iiyw  yn  ysgogi  a  threfnu  jt  holl 
wasanaeth,  naiuriol  dysgwyi  oddiwrth 
hunan-arferiaeth  mai   dynol,  anianolt 


Digitized 


byGoogle 


i8fio.] 


Pw^ud  y  Wofwr. 


971 


cnawdoly  cythreulig,  jrwei  hoU.ffrwytl> 
ao  ymarferol.  Rhaid  yw»  gan  hyny, 
ymwrthod,  ymwadu,  a  chael  y  ddau  at 
groes  Grist,  a'u  hoelio  wrthi  hi. 

Eto,  ymwaded  a  hunanelw;  nid  ag 
elw  teg  a  gonest,  fel  gwerth  am  werth  ; 
ond  yr  elw  budr,  yr  elẁ  cas  yn  ffroen- 
au  pur  gwirionedd,  yr  elw  a  gesglir  ar 
draul  diraddio  deddf  län  yx  efengyl,  yn 
Bghydag  urddas  tegwch  cydrhwng  dyn 
a  dyn,  fel  plant  un  tad.  Yr  egwyddor 
hono  y  sonia  Crist  am  dani  yn  y  cyd- 
«dnodau  hyn,  sydd  a'i  gorwanc  am  en- 
ill  byd,  îe,  yr  holl  fyd  os  medra,  yr  hon 
sydd  a'i  safn  agored  fel  morfìl,  nid  yn 
onig  i  lyncu  Jonah,  druan,  tlawd,  ond 
yr  holl  fyd  os  gall.  Onid  yw  y  tuedd- 
firyd  anghymârol  hwn  am  fudr  elw 
wedi  rhedeg  i  eithafoedd  enbydus  yn 
ein  dyddiau  ni  ?  Y  mae  y  byd  a'r  eg- 
Iwys  fel  pe  wedi  meddwi  o  dan  y  dy- 
hnwad  dfol  hwn.  O !  'r  anghenfìl  ofn- 
adwyl  pa  sawl  gwyneb  gwelw  sydd 
wedi  ei  rychio  gan  dy  ewinedd  ysglyf- 
aethus  ? — pa  sawl  gweddw  ac  amddifad 
sydd  heddyw  yn  wylo  yn  chwerw  dost 
o  dan  dy  ddwylaw  crafangawl  ?  a  pha 
sawl  calon  sydd  heddyw  ar  dori  yn  her- 
wydd  dy  galon*galedwch  di,  a'th  or- 
awydd  am  fudr  elw — i  eniU  yr  hoU  fyd. 

£r  dilyn  Crist,  rhaid  ymwadu  a  hwn 
yn  mhob  safle,  swydd,  galwedígaeth,  a 
masnach,  yn  y  rhai  yr  eniUir  y  budr 
elw.  Ni  chytuna  yr  Arglwydd  lesu  ä 
neb  a  ddianrhydeddo  ei  ddeddf  bur. 

Yr  ail  weithred  a  argymeliir:  "A 
chyíoded  ei  groes.*'  Cyn  y  gellir  sy- 
mud  yn  mlaen  ar  ol  Crist  yn  llwydd- 
ìanas,  rhaid  cyfodi  y  groes ;  nid  croes 
Crist  a  olygir  yn  y  fan  hon,  oblegid 
efe  a  gododd  hono  ac  a'i  cariodd  i  ben 
y  bryn,  ac  a  fu  farw  arni  hi.  Am  hyny 
Did  oes  angen  ar  neb  gyfodi  hono  byth 
mwy. 

ünd  wrth  yr  arwydd-enw  croes,  yn 
y  cysyUtiad  hwn,  y  deallir  y  peth  a 
fyddo  yn  rhwystr  i  ddilyn  Crist ;  y 
peth  ag  sydd  yn  y  natur  lygredig  yn 
groes  i  deyrnasiad  lesu  yn  y  meddwl ; 
y  peth  ag  sydd  yn  groes  i'r  hen 
deîmladau  dynol  ei  roddi  i  fyny  er 
mwyn  Crist  a  chadwedigaeth  jí  enaid. 
Beth  gan  hyny  sydd  yn  rhwystr  i'r 
dysgybl  ddilyn  ei  Athraw  da?    Hun- 


an-feddwl,  hunan-arferíad,  a  hunan- 
elw,  y  tri  trawst  mawr  h^m  sydd  ar  y 
ffordd — rhaid  cyfodi  y  groes  hon.  "A 
chyfoded  ^/groes,"  y  groes  berthynol 
i'r  canlynydd  ei  hun ;  nid  creu  croes, 
fel  y  gwna  llaweroedd,  ond  cyfodi  jr 
hon  sydd  yn  barod  ^m  bodoli.  Wel, 
pa  beth  a  wneir  o  honi  hi  wedi  ei  chyf- 
odi  ?  Nid  ei  chario  hi ;  O,  nage,  can- 
ys  y  mae  yn  rhy  bwysig  i'w  dwyn  yn 
mhell  ar  hyd  ffordd  sancteiddrwydd ; 
ond  ei  thaflu  hi  o'r  neiUdu.  Symud  yr 
hunan  ymaith  yn  Uw)rr,  *'  Gan  roddi 
heibio  bob  pwys,  a'r  pechod  sydd  bar- 
od  i'n  hamgylchu,"  fel  y  gellir  yn 
rhwydd  redeg  yr  yrfa  ar  ol  lesu,  y  Pen- 
tywysog  a  pherffeithydd  y  ffydd,  a  chan- 
lyned  fi.  Yn  awr  wedi  cyfcidi  y  rhwystr 
oddiar  y  ffordd,  dyma  fantais  yn  awr  i 
gychwyn  yn  iawn.  Ond  heb  wncuth- 
ur  hyn  anmhosibl  dechreu  y  daith  yn 
weddus,  heb  son  am  ei  gorphen  hi. 

Y  drydedd  weithred :  "  Achanlyned 
fi."  Nid  ei  hunan  ;  Canlyn  difi,  Petr, 
ac  nid  dy  hunan,  onide  byddi  yn  sicro 
ddyfod  ì'r  fagl ;  byddi  yn  fuan  wedi 
tramgwyddo  ar  draws  dy  hunan ;  ti  dy 
hunan  fydd  yr  unig  achos  os  cwympi  ar 
y  ffordd ;  am  hyny  canlyn  fì  bob  cam 
o'r  daith.  Gall  lesu  Grist  yn  ddiofn 
dd)rwedyd  wrth  ei  hoU  ganlynwyr, 
Deuwch  ar  fy  ol  i.  Cynygia  lesu  dair 
mantais  arweiniol  î'w  ddilyn  ef  ar  y 
daith  newydd  a  b^nYÌol  hon  ar  ei  ol  ef. 

1.  Ei  air  sanctaidd.  Yn  hwn  y  mae 
datguddiad  o'i  feddwl  dwyfol;  felly 
dyma  feddwl  Crist  i'r  canlynwyr,  yn  Ue 
eu  hunan-feddwl,  ì'w  t)rwys  a'u  Uyw- 
odraethu  ar  hyd  y  ffordd  ;  *'  A  phawb 
a  rodiant  yn  ol  y  rheol  hon,  tangnef- 
edd  arnynt,  ac  ar  Israel  Duw." 

2.  Ei  Ysbryd  Glan  i'w  tywys  oddi- 
wrth  bob  arferiad  pechadurus,  yx  hun- 
an  cnawdol,  Uygredig,  at  wir  sancteidd- 
rwydd  buchedd.  Efe  a'ch  t)rwys  i  bob 
gwirionedd — ar  fy  ol  i. 

3.  Ei  esiamplau  pur,  y  rhai  a  rodd- 
odd  ef,  fel  y  canlynem  ei  ol  ef,  yn  y 
rhai  y  condemniodd  efe  bob  hunan  elw 
budr  yn  ll)rs  ei  hunan-aberthiad  mawr. 
Nid  rhoddi  ei  amser  a'i  dalent,  a'i 
fwyniant  personol  drosom  nî  a  wnaeth 
efe  yn  unig,  ond  rhoddodd  ei  hun  o'i 
fodd  i  fyw,  dyoddef  a  marw  yn  ein  Ue. 


Digitized 


byGoogle 


SJ2 


Gwrtiádiûl  a  DtthoUdig, 


[Rhflglyr, 


Felly  canlynwn  ef  yn  ol  ei  Air,  ei  Ys- 
prydy  a'i  esiamplau  pur,  yn  hytrach  na 
fnyned  ar  ol  ein  hunan  ddinystriol ;  ac 
©s  collir  yr  elw  budr  bydol  wrth  wneu- 
thur  hyn,  na  ddigalonwn  ddim,  obleg- 
id  nynî  a  enillwn  drysorau  tragywyddol 
yn  Qi  le,  Canys  Mab  y  dyn  a  ddaw  yn 
Dgogoniant  ei  Dad,  â'i  angelion ;  yna  y 
rhydd  eíe  i  bob  un  yn  ol  ei  weithred. 


•(^WF^EIDDIOI-  A   PeTHOLEDIQ. 


GAN  AP  P.  A.   MON. 


Y  bachgen  heinif,  iraidd  oed, 

Mor  gryf  ei  gefn,  mor  chwim  ei  droed ! 

Ei  lygad  yn  gwreichioni  sydd, 

Tra  chwardd,  tra  llama  fel  yr  hydd ; 

Ei  enau  o  ddanedd  ydynt  lawn, 

I  falu  'i  fwyd,  a'i  dreuíio'n  iawn  ; 

Y  gwrid  sy'n  chwareu  ar  ei  foch, 
Yr  hon  sy'n  hardd  fcl  rhosyn  coch; 
Ni  foddia'i  farf  ef  yn  ei  fyw — 
Arwyddion  y'nt  mai  ieuanc  yw. 

Fe  glyw'r  ehedydd  yn  y  nen, 
Ei  wallt  sydd  drwchus  ar  ei  ben ; 
Fe  deifl  â'i  law  y  bêl  yn  bell— 
Nis  gellid  braidd  ei  dal  yn  well ; 
Ac  wedi  blino'n  hwyr  ydydd, 
Ei  gwsg  fydd  drwm,  a  melus  fydd  ; 
Ei  anadl  sydd  lawn  a  chref, 
Breuddwydio'n  ddedwydd  iawn  maeef; 
Ei  gariad  wêl,  ei  llais  a  glyw — 
Arwyddion  y'nt  mai  ieuanc  yw. 

Mae'n  cofio  geiriau'r  lodes  lân, 
Ac  edrydd  iddi  aml  gân  ; 
A  serch  o  fewn  ei  fynwes  sydd, 
Yn  fyw  o  dân  bob  nos,  bob  dydd  ; 
Fe  ddring  i  fyny'r  goeden  fawr 
I  ysgwyd  iddi'r  ffrwyth  i  lawr ; 
A  neidia  nes  y  syna'r  ferch, 
A  chusan  wed'yn  selia'i  serch  ; 
Nis  gall'sai  'i  rwystro  yn  ei  byw — 
Arwyddion  y'nt  mai  ieuanc  yw. 

Ac  weithiau  yn  yr  haf  y  mae 
Yn  tawel  orwedd  ar  y  cae, 
Gan  wrando  ar  yr  adar  mân, 
Yn  mrigau'r  coed  yn  pyncio'u  cân  ; 
Ac  yna,  cyfyd  at  ei  waith ; 


Ni  theimla  fod  y  dydd  yn  faith ; 
Ac  am  ei  fod  yn  gryf  a  hoen, 
A  trwy  ei  orchwyl  yn  ddiboen  ; 
A  chwardd  ar  rwystrau  o  bob  rhyw— 
Arwyddion  y'nt  mai  ieuanc  yw. 

— Y  mae  mwy  na  dwy  fil  o  flynydd- 
oedd  wedi  myned  heibio  er  pan  ddy* 
feisiwyd  y  Ddeiliadeb  gan  y  brenio 
Servius,  yr  hwn  fu  cyn  hyny  yn  gaeth- 
was.  IJyn  rhyfedd  oedd  Servius.  Es* 
gynodd  drwy  rym  ei  athrylith  o'r  on 
i'rorsedd.  Efe  yw  awdwr  y  gy fim- 
drefn  Rufeinig  ystadegol,  a  thad  di« 
wygwyr  dilynol.  Cariwyd  allan  y  cyn- 
Uun  defnyddiol  o  gyfrifiad  trwy  ystod 
y  Werin-lywodraeth,  ac  yn  raheil  ya 
amser  yr  Ýmerodraeth  ;  eithr  yn  nghyf- 
nod  y  rhuthrgyrch  Gogleddol  rhodd- 
wyd  ef  heibio.  Collwyd  hyd  yn  nod  y 
meddylddrych  o  hono.  Ni  roddodd 
breninoedd  dwl,  hurt,  y  canol-oesoedd 
a'u  holafìaid  sylw  yn  y  byd  i  ystadegau. 
Yn  amser  Siarls  II.,  ac  raor  ddiweddar 
a  theyrnasiad  Sior  III.,  nìs  gwyddid 
beth  oedd  poblogaeth  Prydain  ;  a'r  un- 
ig  flbrdd  i  ddyfalu  poblogaeth  Ffrainc 
yn  amser  y  Bourboniaid,  oedd  tr wy  ya- 
tyried  y  difrod  dychrynllyd  a  wnaed 
yn  eu  rhyfeloedd  diderfyh,  Nis  gallai 
neb  ddweyd  /aint  oedd  poblogaeth 
Llundain  yn  amser  Dr.  Johnson,  na 
rhifedi  trigolion  Paris.  Ond  yn  niw- 
cdd  y  bedwaredd  ganrif  ar-bymtheg,  y 
mae  enw,  poblogaetb,  cyfoeth  ac  arfer- 
iadau  pentref  distadlaf  y  Mynyddoedd 
Creigiog  yn  wybyddus  i'r  holl  fyd.  Yû 
mhen  pob  deg  mlynedd  ceirgwybod 
faint  o  gynydd  sydd  wedi  cymeryd  lle 
yn  y  deg  mlynedd  sydd  wedi  myned 
heibio,  yn  mhob  dosbarth  a  changen  o 
wybodaeth  sydd  yn  dal  cysylltiad  â'r 
hil  ddynol.  Y  mae  sefydliad  Servius, 
a  ddyfeisiwyd  mewn  capitol  fechan 
Lladinaidd,  ac  a  goUwyd  yn  yr  Oesaa 
Tywyll,  wedi  dyfod  yn  ddangoseg  o 
gynydd  rhyfeddol  y  cyfnod  diweddar 
hwn. 

Y  mae  adnewyddiad  y  ddyfais  ddef- 
nyddiol  o  gyfrifiaeth,  i'w  phriodoli  i'n 
hynafiaid  a  ddaethant  i  sefydlu  Gwer- 
iniaeth  yn  y  Byd  Newydd  ;  oblegid  yn 
mhlith  yr  amryw  awgrymiadau  a  gym- 
erasant     oddiwrth    y    Republicaniaîd 


Digitized 


byGoogle 


iS8o.] 


Gwftiddiol  a  Deiholedig, 


m 


Rhufeinig,  y  mwyaf  gwerthfawr  yw  y 
census,  lVedi  t\  fabwysiadu  yma,  a*i 
gyfnewid  o  bum'  i  ddeg  mlynedd,  cy- 
merwyd  y  cynllyn  í  fyny  gan  ein  cefn- 
drid  yn  yr  Uen  Wlad,  ac  yna  gan 
wledydd  Ewrop. 

Mae  cynydd  yr  Unol  Dalaethau  yn  y 

degmlynedd  diweddaf,  mewn  rhifedi  a 

chyfoeth,  yn   fwy  nag  y  bu  ar  unrhyw 

gyfnod  cyffelyb  o*r   blaen.     Rhagfyn- 

egir  fod  y  boblogaeth  yn  50,000,000. 

Yn  1870,  yr  oedd  yn  38,000,000.     Yn 

1860,  o  flaen  y  gwrthryfel,  yr  oedd  yn 

I        31.000,000.     Y  mae  ychwanegiad  o  yn 

!       agos  i  ugain  miliwn  mewn  ugaîn  mlyn- 

I        edd  ;    a*r  tebygolrwydd  yw,    y   bydd 

î        genym  boblogaeth  yn  ymylu   ar  gan' 

miliwn  cyn  diwedd  y  ganrif  bresenol. 

— ^Y  maey  drydedd  ran  o'r  Bedydd- 
wyr  sydd  yn  Nhalaeth  New  Yorlc  yn 
byw  yn  y  dinasoedd ;  a  thair  rhan  o 
bedair  o'r  hoU  arian  a  gyfranir  a  ddeu- 
ant  oddiwrthynt  hwy.  Cyfranwyd  yn 
agos  i  ddeg  mìl  oddoìeri  i  gynurthwyo 
eglwysi  gweiniaid,  ac  ymdrechir  dyblu 
7  swm  yna  y  flwyddyn  ddyfodol. 

— Dygwyddodd  fod  Arglwydd  Pal- 
merston,  pan  yn  Bnf  Weinidog,  a'rhy- 
glod  Esgob  Samuel  Wilberforce,  yn  talu 
ymweliad  ar  yr  un  amser  yn  nhy  cyfaiU 
yny  wlad.  Boreu  Sul  aeth  y  ddau  i*r 
cglwys,  y  Prif  Weinidog  mewn  cerbyd, 
a'r  Esgob  ar  draed.  Pan  yn  dychwel- 
yd  o*r  eglwys  yr  oedd  yn  gwlawio  yn 
lled  ddwys;  ac  wr  h  fyned  heibio  i'r 
Esgob  estynodd  Palmerston  ei  ben  all- 
an,  gan  ddweyd  mewn  duU  lied  gell- 
weirus, 

•«  Mor  wynfyd  yw  y  dyn  nid  â 
I  droedio  ar  ei  daitb.*' 

Mewii  eiliad,  yn  ddifrifol,  ac  mewn 
llais  cryf,  dwfn,  uchel,  ebai'r  Esgob, 

••  N.1  siif  yn  ffyrdd  gwalwarwyr  ÍTol, 
Nac  cfont  eistcdd  chwaith." 

Mab  i'ranfarwol  Wilberforce,  yr  hwn 
a  wnaeth  gymaint  dros  y  dyn  du,  oedd 
yr  Esgob  uchod,  ac  un  o'r  dynion 
mwyaf  talentog  yn  mhlith  yr  Eglwys- 
wyr. 

— Deugain  mlynedd  yn  ol,  nid  oedd 
ond  tri  o  bersonau    wedi    eu   troi  at 


Gristionogaeth    yn     China  ;     y    mae 

yno  heddyw  bymtheg  mil. Y  mae 

dros    dair    mil  o    lodesi    Hindwaidd 

yn   derbyn   addysg  Gristionogol. 

Lledaenwyd  tair  miliwn  ar  ddeg  o  du- 
dalenau  o  lenyddiaeth  Gristionogol  yn 
Twrci  y  flwyddyn  ddiweddaf.— Cyf- 
ranir  pymtheg  dolar  yn  flynyddol  ar 
gy fer  pob  dyn,  dynes,  a  phlentyn,  yn 
yr  Egiwys  yn  Erzeroura.  '*  Eheded  yr 
efengyl  hedd,"  &c. 

— Y  cam  yn  fyr,  a'r  troed  yn  drwm, 
Ysgwyddau'n  fain,  a*r  cefn  yn  grwm, 
A  phantiau  mawr  lle  bu  y  foch, 
Oedd  gynt  yn  gwisgo*r  rhosyn  coch ; 
Ffenestri*r  ty  sy'n  t'wMlu*n  awr, 
Nid  all  celfyddyd  helpu  fawr ; 

Y  genau'n  drigíe'r  danedd  fu, 
Sy'n  awr  yn  wag  fel  ogof  ddu  ; 

Y  farf  yn  gwynu  ar  yr  ôn  — 
Dyna  arwyddion  myn'd  yn  hen. 

Y  pen  yn  hurt,  y  clyw  yn  drwm, 

Y  gwallt  yn  gado'r  coryn  llwm ; 

Y  llaw'n  grynedig  ac  yn  wyw, 
Yn  ífaelu  symud  yn  ei  byw ; 

Y  cwsg  yn  ysgafn  iawn  yn  awr, 
Yn  eífro  mae  ar  ben  pob  awr ; 
Yr  ana'l  yn  ddiff*ygiol  sydd, 

A  pheswch  blin  bob  noä,  bob  dydd  ; 

Y  trwyn  yn  nesu  at  yr  ên — 
Dyna  arwyddion  myn'd  yn  hen, 

Y  cof  ni  ddeil  ond  pethau  gynt, 
Ffy  'r  pethau  newydd  fel  y  gwynt;î 
Tywylíu  mae  y  deall  cry' ; 

Y  serch  a>  chwant  yn  marw  sy* ; 
Nid  ellir  dringo'radeg  hon, 
Mae'n  dda  cael  cerdded  gyda'r  íTon, 
Neu  eistedd  wrth  y  bwrdd  yn  awr, 

I  droi  dalenau'r  Beibl  mawr  ; 

Y  dw'r  a  dreigla  ar  hyd  yr  ên — 
Dyna  arwyddion  myn'd  yn  hen. 

Y  ceiliog  rhedyn  sydd  yn  faich, 

Mor  dda  cael  help  gan  ryw  gref  fraich; 

Nid  oes  un  blas  ar  bethau  tlws  ; 

Nid  eir  fawr  ff*ordd  oddiwrth  y  drws; 

Y  babell  ddaliodd  lawcr  gwynt, 

Y  corph  aeth  drwy  beryglon  gynt, 
Sydd  yn  adfeilio'n  gyflym  iawn, 
Er  pob  cymhwysder,  er  pob  dawn  ; 
*Does  dim  a  all  gynhyrfu  gwên — 
Dyna  arwyddion  myn'd  yn  hen. 


Digitized 


byGoogle 


«74 


Adran  yr  Adr&ddwr, 


[Rhagfyr, 


Sdi*ài\  yf  ^toddwi^- 


"LLE   MAE   EWYLLYS   MAE 
GALLU.*' 

[0*&  GBRMAN.] 

RoLANT. — Sut  yr  y'ch  chwi,  Huw 
Dafydd?  Mae  arnaf  eisieu  myn'd  i 
daith  fechan,  ac  yr  ydw  i  wedi  d'od 
atoch  i  ofyn  am  fenthyg  eich  ceffyl, 

Huw. — Ni  fasai  dim  yn  rhoi  mwy  o 
bleser  i  mi,  Rolant  anwyl,  oni  b'asai 
fod  yn  rhaid  i  mi  fyn'd  â  thaîr  sachaid 
o  yd  i'r  felin,  î'r  wraig  acw ;  'does 
ganddi  yr  un  llychyn  o  flawd. 

R. — 'Dyw  y  felin  ddim  yn  myn'd 
heddyw ;  clywais  y  melinydd  ei  hun 
yn  dweyd,  pan  oeddwn  yn  d'od  heibio, 
nad  oedd  digon  o  ddw'r  i  falu. 

H. — Ynwir?  Câs  ydi  hyny  hefyd. 
Ond  'does  dim  i  wneyd  ond  myn'd 
nerth  y  carne  i*r  dre'  i  nol  ychydig  o 
flawd,  onite  bydd  fy,  ngwraig  mewn 
tymer  anfad. 

R. — Gallaf  arbed  y  draíTerth  yna  i 
chwi ;  y  mae  gen  i  sached  o  flawd  da 
gartre',  a  chewch  fenthyg  fainta  fynoch 
o  hono. 

H. — Ha !  wna*ch  blawd  chwi  mo'r 
tro  i'r  wraig  acw— y  mae  hi  mor  bartic- 
ular, 

R. — Pe  ba'i  hi  felly  ganwaith,  mae 
hwn  yn  siwr  o*i  phlesio,  ran  genych 
chwi  y  prynais  i  o;  ac  yr  oeddych  yn 
dweyd  ei  íod  y  gore  a  werth'soch  er- 
ioed. 

H. — O,  os  gen  i  y  cawsoch  chwi  o 
mae  yn  siwr  o  fod  yn  dda — fydda  i 
byth  yn  cadw  eiddo  sâl.  Gymydog 
anwyl,  chwi  wyddoch  nad  oes  neb  yn 
leicio  gwneyd  cymwynas  yn  well  na  ÿí  ; 
ond  gwrthododd  y  ceff'yl  ei  wair  y  bore, 
ac  y  mae  arnaf  ofn  nad  yw  yn  fíit  i 
fyn'd. 

R. — Peidiwch  ofni ;  rhof  ddigon  o 
gerch  iddo  ar  y  ffordd. 

H. — Yr  ydym  yn  myn'd  i  gael  niwl, 
a  bydd  y  fí"yrdd  yn  Uithrig  iawn. 
Hwyrach  mai  syrthio  a  wnewch,  Ro- 
lant,  a  thori  eich  gwddw. 

R. — 'Does  dim  peryg';  mae  eich 
ceffyl  chwi  yn  bur  ddiogel.     Onid  oedd- 


ych  chwi  yn  son  jusc  'rwan  am   ei  ytu 
nerth  y  carne  ? 

H. — Mor  hynod  o  anlwcus ;  mae  íy 
nghyfrwy,  welwch  chwi,  yn  dipìau 
män,  a'm  fírwyn  yn  cael  ei  thrwsio, 

R. — Yn  fíbdus,  y  mae  gen  i  gyfrwy 
a  ff'rwyn  gartre'. 

H. — Ffltia  eich  cyfrwy  chwi  byth 
mo'm  cefíyl  i. 

R._Wel,  câf  fenthyg  un  Shôn  Wil- 
liam  ynte. 

H. — Nonsens,  ffìtia  hwnwddim  gwell 
na'ch  un  chwi. 

R. — Af  i  fyny  at  ^room  y  Plas  Coch. 
Mae  ef  yn  gyfaiil  i  mi.  Byddaf  yn 
siwr  o  gael  un  a'i  ffìtia  o  blith  ugain. 

H. — Byddwch,  mae'n  debyg  gen  i, 
fy  nghymydog.  Welwch  chwi,  'does 
neb  yn  cael  mwy  o  bleser  na  mi  wrth 
wneyd  cymwynas  i  gyfaiU,  a  b'asech  yn 
cael  y  ceff"yl  o  'w'llys  fy  nghalon  oni 
bai  ei  fod  heb  ei  drin  er's  pythefnos. 
Nid  yw  ei  fwng  wedi  ei  gribo  chwaith* 
Pe  gweiid  efyn  y  sefyllfa  honnichawn 
haner  ei  werth  am  dano  pe  dymunwn 
ymadael  ág  ef. 

R. — Gellir  trin  ceff'yll  mewn  ychydig 
amser;  ni  fydd  y  bachgen  acw  fwy  na 
chwarter  awr  wrtho. 

H. — Gwir,  gwir :  ond  'rwan  y  mae 
yn  taro  i  fy  meddwl,  y  mae  eisieu  ei 
bedoli. 

R. — Wel,  nid  yw  y  gôf  ond  tri  drws 
oddiyma. 

H. — Felly  yn  wir. — Gôf  gwlad  i  fy 
nghefl'yl  i !  Ni  f'aswn  yn  ymddiried  fy 
mul  iddo.  Na,  rhaid  cael  gôf  Syr 
Watcyn  i'w  bedoli  yn  iawn. 

R. — Mae'n  dda  genyf  hyny,  o  her- 
wydd  'rwyf  yn  myn'd  heibio  ei  ddrws, 
ac  yna  caf  ei  bedoli  y  pryd  hwnw. 

H. — [  Gwc/  ei  was  o'r  neilldu^  ageiìw 
arno.'] — Harri,  Harri. 

Harri— [K«  djfûd  íiŵ.]— Be'  sy, 
meistar  ? 

H.— O:  y  mae  fy  nghymydog  Ro- 
lant  Risiart  eisieu  benthyg  Jack. 
Gwyddost  fod  briw  gymaint  a'm  Uaw 
ar  ei  gefn.  IMae  yn  wincio  ary  J3^a8\ 
Dos  i  edrych  ydi  o  wedi  mendio. 
\_Harri  yn  gwneyd  arwydd  ei  fod  yn 


Digitized 


byGoogle 


iS8o.J 


Âäran  yr  Athoddwr. 


•75 


deally  ac yn  myneä ymaithJ]  Gobeithio 
ei  fod  erbyn  hyn.  Os  ydyw,  câf  y 
pleser  o  wneyd  cymwynas  i  chwi. 
Rhaid  i  ni  gynorthwyo  y  naiU  y  llall 
yn  y  byd  yma.  Pe  b'aswn  yn  eich 
gwrthod  ar  unwaith,  b'asech  chwithau 
yn  gwne3*d  yr  un  peth  â  minau  ryw  dro 
€to.  Ond  y  roae  cymaint  o  natur  dda 
ynrf  fel  'rwyf  bob  amser  yn  barod  i 
helpu  cyfailí  mewn  angen.  [Harri  yn 
dy/kwelyd.\  Wel,  Harri,  sut  mae'r 
briw? 

Harri. — Sut  y  mae  o,  meistar  ?  Yr 
ocddych  yn  son  am  faint  eich  llaw — lled 
iy  nghefn  ddyl'sech  dd'eyd ;  nid  ydi'r 
anifel  druan  yn  ffit  i  fyn'd  yr  un  cam. 
Ac  heblaw  hyny,  yr  oeddwn  wedi  ei 
addo  i  Ifan  Dafydd  i  fyn'd  a'i  wraig  i'r 
dre. 

H. — Gymydog  anwyl,  mae'n  ddrwg 
gen  i  fod  pethau  yn  troi  allan  fel  hyn. 
B  asai  yn  weil  gen  i  na'r  byd  pe  gall'swn 
roi  benthyg  y  ceffyl  i  chwi.  'Rwy'n 
wir  ofìdus  drosoch,  Rolant  anwyl. 

R. — 'Rwyffìnau  yn  ofìdus  drosoch 
chwithau,  anwyl  Huw.  Derbyniais 
nodyn  oddiwrth  stiwart  Castell-y-waen, 
3nr  hwn  sydd  eisieu  fy  ngweled  ar  fusnes 
a  drôai  yn  elw  i  ni  i'll  dau.  Dywed 
ond  ì  mi  ei  ^yfarfod  yno  haner  dydd  y 
gesyd  i  mi  ran  fawr  o'r  goedwig  i'w 
thaflu  i  lawr.  Byddai  hyny  yn  werth 
cryn  lawer  i  mi,  a  rhyw  bymtheg  neu 
ugain  punt  i  chwithau,  ran  'roeddwn 
wedi  meddwl  am  danoch — ond 

H. — Faint !  pymtheg  neu  ugain  punt 
ddarfu  chwi  dd'eyd  ? 

R. — Fe  allai  ragor ;  sut  bynag,  gan 
nad  ydi'ch  ceffyl  yn  ffit  i  fyn'd,  âf  at 
Lewis  y  saer  i  ofyn  am  fenthyg  un. 

H. — Chwi  a'm  digiwch  am  byth,  os 
ewch,  ran  mae  fy  un  i  at  eich  gwasan- 
aeth  yn  hollol.  Ydych  chwi  yn  meddwl 
y  gwnawn  ei  wrthod  i'm  cyfaill  pena'? 

R. — Ond  beth  a  wnewch  am  flawd  ? 

H. — O !  gall  y  wraig  wneyd  yn  burion 
am  bythefnos. 

R,— Onid  ydi'ch  cyfrwy  yn  dipiau? 

H. — Am  yr  hen  un  'roeddwn  i  yn 
siarad.  Mae  gen  i  un  arall,  a  ffrwyn 
newydd  spon  hefyd.  Ni  rydd  dim  fwy 
o  bleser  i  mi  nag  i  chwi  gael  eu  hiws 
am  y  tro  cyntaf. 

R. — Felly,  a  fyddai  yn  well  i  mi  gael 


ei  bedoli  yh  Bhiwabon  gan  ôf  Syr 
Watcyn  ? 

H. — Na,  raid  i  chwi  ddîm.  Wrth 
gofìo,  cafodd  ei  bcdoli  y  dydd  o'rbiaeo 
gan  y  gôf  yma,  just  er  mwyn  rhoi  treial 
arno ;  ac,  iddo  gael  cyfìawnder,  efe  a 
Iwyddodd  yn  hynod  dda. 

R, — Ond  beth  am  y  briw  mawr  sy  ar 
gefn  yr  anifel  druan,  fel  y  dywed  Har- 
ri? 

H. — Fe  adwaen  i  y  rôg  yn  dda — 
caboli  y  mae.  Briw  ! — mi  ddaliaf  â 
chwi  beth  a  fynoch  nad  yw  yn  fwy  na'm 
bys  bach. 

R. — Sut  bynag,  rhaid  trin  tipyn  arno, 
o  herwydd  d'wedsoch  na  thriniwyd  mo 
hono  er's 

H. — Trin  yn  wir  !  dymunwn  wel'd 
Harri  yn  peidio  ei  drin  am  ond  un 
diwrnod. 

R. — Rho'wch  dîpyn  o  gerch  iddo, 
ynte  ;  o  herwydd  oni  dd'wedsoch  iddo 
wrthod  ei  wair  y  bore  ? 

H. —  Do;  ond  wyddoch  chwi  beth 
oedd  yr  achos  o  hyny.  Digon  o  gerch 
oedd  ganddo.  Peidiwch  ofni ;  efe  a'ch 
cluda  mor  fuan  ag  yr  eheda  yr  aderyn. 
Mae'r  ffordd  yn  sych — dim  arwyddion 
niwl  chwaith — taith  bleserus  i  chwi,  ac 
uwchlaw  pobpeth  Uwyddiant  gyda'r 
stiwart.  Dowch,  dowch,  neidiwch  i 
fyny — peîdiwch  colli  mynyd — mi  a 
ddaliaf  eich  gwarthol — nerth  y  carne, 
nerth  y  carne,  bellach,  Rolant  anwyl. 


YSTRYWIAU  MISS  MORGAN, 


CYMRO  BACH.— ALLAN   O 
GWENBN. 


'  HANES   CWM 


Dafydd  Morgan  a  Shân  ei  wraig 
oeddynt  bobl  gysurus  iawn  arnynt  yn  y 
byd,  ac  yn  yr  eglwys.  Yroedd  Dafydd 
Morgan  yn  ddiacon  defnyddiol  iawn, 
yn  gofalu  am  achosion  yr  eglwys  ac  am 
gysur  y  gweinidog.  Nid  oedd  neb  yn 
y  wlad  yn  fwy  o  gyfaill  i  Mr.  Williams, 
yr  hen  weinidog,  na  Dafydd  Morgan. 
Ond  daeth  Miss  Morgan  (ei  uniçblent- 
yn)  adref,  wedi  bod  ryw  dalm  o  amser 
yn  y  boarding  school  yn  anghofio  ei  hen 
foesau,  ond  nid  yn  dysgu  rhai  newydd- 
ion — yn  colli  ei  Chymraeg,  ond  nid  yn 


Digitized 


byGoogle 


tj6 


Adran  yr  Adroddwr. 


[Rhagfyr, 


dysgu  un  iailh  arall ;  ac   yn   neiUduol 
yn  colli  ei  hoffder  i  wrandaw   yr   hen 
weinidog,  a  phob  hyfrydwch  yn  yr  hen 
dy  cyfarfüd,  a  chyfeillach  hen  gyfeillion 
Mr.  a  Mrs.  Morgan,  &c.     Yr  oedd  yr 
hen  bethau,   mewn   gwirionedd,    wedi 
myned  heibio  gyda  Miss   Morgan  ;  ac 
ni  wnelai  un  peth  y  tro  ond  myned  i'r 
Llan  (fel  yr  oedd  yn  myned    tra   yn  y 
boarding  schovli\  oblegid,  meddai  Miss 
Morgan,  ^^Tliere  all  the  rcspectable peo- 
ple  goy     **Beth   sydd   ar  y  lodcs?" 
meddai  Dafydd  Morgan.     **0."  meddai 
Shân    Morgan,    **rhaid   ei   gadael  hi  i 
fyned  i'r  Llan  weithiau  er   mwyn   cyf- 
eilachu  â'r  bobl  ifainc  ^spcctatyw  nheu- 
lu  S<iuire  Ponìpous  '*     Ond  y  peth  cyn- 
taf    i'w    wneuthur    oedd— -cael    party 
o*r  hen    gymydogion,  a'r  meibion  a'r 
merched    gwladaidd     yn     nghyd,      i 
gael  gweled  a  chlywed   Miss   Morgan, 
Nid  oedd   hi   gyniaint   am   eu   gweled 
hwy;  ond  eisieu  dangos  ei  hun  yr  oedd 
Miss  Morgan,  ac  hefyd  yr  oedd    eisieu 
i*r  pethau  gwirion  diddysg  o'r  wlad  ei 
chlywed  a*i  gweled  yn  mwrddro  miwsig 
ar  ypiano,     Gwahoddwyd  yr  hen  wein- 
idog  yno,  ac  hefyd  ddyn   ieuanc  "go 
beithiol"  iawn  gydag  ef,  o'r  enw  Mr. 
Spruce,  yr  hwn  oedd  newydd   adael  y 
coleg,  ac  eisieu  lle  arno  i  osod  ei  berson 
i  lawr.     Hüffodd  Miss  Morgan   y   dyn 
ieuanc  yn  anghyffredin,  ac  ni  soniodd 
mwy  ani  y  Llan  ;  a  chwareu  teg  i  Miss 
Morgan  hefyd,  yr  oedd  y   Parch.   Mr. 
Spruce  yn  ei  hoffi  liithau  tu  hwnt  i  bob- 
peth,  yn  neillduol  wrth  ei  chlywed  yn 
adrodd  fel  yr  oedd  yn  medru   dawnsio 
a  chware  ar  y  piano,     Clywwyd    Mr. 
Spruce  yn  ^'solitoquisid'   fwy    nag   un- 
waitli, — ^^She  is  a  charming  creaiure  / 
Slie  wiit  niahe  an  exceiient  wife  fur  a 
minisiery     Llawer  o'r  cyffclyb   ymad- 
roddion  a  ddiangent  dros  wefusau    Mr. 
Spruce,  heb  yn  wybod    iddo  !  Yr   hen 
bobl  a  fethent  ddeall   pa  gynìhwysder 
mewn  Lwraig  i  bregethwr,  nac  i  dyild- 
ynwr,  oedd  medru  dawnsio,   &c.;  ond 
beth   mae   rhyw    hen   ddynionach    yn 
wybod  am  yr  oes  oleu  hon,  y  match  of 
intetlect  t  &c.      Rhaid   rhoddi  chware 
teg  i'r  hen  bobl  hefyd ;  yroeddynt  dros 
ddysgeidiaeth  dda   mewn    gwybodaeth 
gyffredinol    am   bethau   buddiol;    ac. 


oddieithr  rhyw  globyn  a  fyddaí  roor 
ddwl  a  llo,  a  i  ben  mor  dew  a  phen 
tarw  seiihmlwydd,  nid  oeddynt  am 
ddywedyd  un  peth  yn  erbyn  roiwsigt 
ond  yn  erbyn  ei  fwrddro.  Aeth  pob 
peth  heibio  prydnawn  y/ar/y  heblawer 
o  helynt ;  a  gwahoddwyd  y  gŵr  ieuaoc, 
y  Parch.  Mr.  Spruce,  i  aros  y  noshono 
yn  nhŷ  Mr.  Morgan.  Üim  alian  o  le 
yn  hyny. 

Dranoeth  ar  ol  y  party  dywedai  Miss 
Morgan,  ''Papa,  Idon't  ttke  that  oid^ 
fashioned   minister    of  yours  ai  alt. ' ' 
"Beihsyddary  ferch?*'    ebe    Dafydd 
Morgan.     **13eth  !  ddim  yn  hoffi  Mr. 
Willianis,  ein  hen  weinidog  duwiol,  yr 
hwn  sydd  wedi  bod  fel   tad   iddi   hi  a 
minau,  ac  i  haner  pobl   y  wlad    hon? 
Nid  oes  gwell  pregethwr  yn  y   Dywys- 
ogaeth."     **Yn  wir,"  ebe   Mrs.    Mor- 
gan.  **mae  yr  hen   ddyn   wedi   colli  i 
bregethu  yn  anghyffredin  yn  dd iwedd- 
ar."     ''Oh,  Papa;'  meddai  Miss  Mor- 
gan,  '7íf  is  so  oid  fashioned  in  his  dress 
andmannerSf  and  talhing  tliat  old  Welsh 
langMii^e  atways  ;  I  cannot  undefstand 
sucii  giùòerish,     Iwish  we  had  no  Welsh 
in  tlu  country  ./'*  **\Vel,  wfft  i'r  loiies  !'* 
meddai  Dafydd   Morgan.     "Yn  wir,'* 
meddai  Mrs.  Morgan,  '^nae  y  Saesneg 
yna  lawer  yn   feinach   na'r   hen    îaitli 
yma;  pe  bawn  i  ddim  ond    medru,  roi 
siaradwn  i  Saesneg  o   hyd   gyda   Miss 
Pompous  ac    EIiza.*'      Khaid   i   chwi 
ddeail  for  Miss  Morgan  wedi  gwneuthur 
cyfnewidiadau  yn  ci  hen  enw  gwladaidd. 
Elizabeth  oedd  ei  henw;  ond  yn  yr  ys- 
gol,  cyfarfu  ag  Eliza,  a  Louisa,  ac  Ara- 
bella,   a   meddyliodd   yn    union   wrth 
weled  amryw  enwau,  y  buasai  Eliza  Ar- 
abella  Louisa  Morgan  yn  swnio  yn  ber- 
aidd  iawn  ;  ac   yna  aeth   ei    henw,  o 
dipyn  i  beth,  yn  EIiza  A.    L.  Morgan  I 
Aeth  Miss  Morgan  yn  y  blaen  : — **0h, 
Papa,  what  a  difference   between    the 
Rev.  Mr.  Spruce  and  thût  old  ginidog^ 
as    you  call   him  I    I   could  not  lieìp 
blushing  for  the  old  man  at  table   yes- 
terday.     What  a  hum  drum   pariy  we 
should  have  had  if  rhe  Rev.  Mr,  Spruce 
had  not   been   there.     How   fortunate 
it  was  for  us  that  he  came  I  The  Rev. 
Mr.  Öpruce   is  quite   ihe  gentleman  l 
Did  you  notice  his  step,  mamma  ?  lam 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Bwrdd  y  Golygydd. 


277 


sure  he  can  dance.  O  !  how  melodi- 
ously  he  sang!  Indeed,  mamma,  I 
thought  the  piano  never  sounded  so 
well  as  it  did  with  the  Rev.  Mr.  Spruce's 
voìce,  when  he  sang  'Sweet  £liza,  sweet.' 
And  was  it  not  enchanting,  mamma, 
to  listen  to  his  conversation.  He  is 
quite  a  parlor  companion.  When  I 
aisked  him  if  he  took  cream  in  his  tea, 
what  a  graceful  bow  he  made  with  the 
answer, — that  he  took  three  drops  and 
a  faalf,  and  about  one-third  of  another  1 
Nowy  mamma,  was  not  that  avery  nice 


distinction,  indeed  ?  But,  when  I 
asked  your  old  ginidogy  as  you  call 
him,  Oh,  my !  what  an  answer."  *  * 
Efifeithiodd  dywediadau  Miss  Morgan 
ar  Mrs.  Morgan ;  effeithiodd  Mrs. 
Morgan  ar  feddwl  Mr.  Morgan ;  a  dy- 
wedai  Mr.  Morgan  yn  y  cyfarfod  eg- 
Iwysig  fod  eisieu  cynarthwywr  i'r  hen 
weinidog;  a*i  fod  ef  yn  tybied  y  deuai 
y  Parch.  Mr.  Spruce  atynt,  os  byddai 
iddynt  roddi  galwad  unfrydol  a  thaer 
iawn  iddo  ! 


Swf dà  y  Groly^dd. 


EIN    GWEINIDOGION 
NGHYMRU. 


Mae  amgylchiadau  gweinidogion 
wedi  gwellhau  yn  fawr  yn  Nghymru  yn 
ystod  y  pymtheg  mlynedd  diweddaf. 
Mae  y  cyfnewidiad  er  gwell  y  fath  fel 
y  gellir  ei  ganfod  ar  unwaith.  Amryw 
âjrnyddau  yn  ol  digon  llwyd  a  chyff- 
redin  ydoedd  amgylchiadau  llawer  un. 
Cawsom  gyfìeusderau  i  alw  heibio  am- 
ryw  o*n  prif  weinidogion,  a  dymunol  i' 
ni  oedd  eu  cyfarch  mewn  sefyllfaoedd 
mor  gysurus.  Galwasom  heibio  y 
Parch.  Robert  Lloyd,  Casbach,  Myn- 
wy,  hen  gyd-fyfyriwr  yn  HwlíTordd.  Y 
mae  ef  yn  barchus,  yn  boblogaidd,  a 
defnyddiol  iawn,  gartref  ac  oddicar- 
tref.  Cartrefa  gerllaw  y  pentref,  mewn 
palasdy — palasdy,  meddwn,  canys  nis 
gwyddom  am  enw  mwy  priodol.  Wedi 
agoshau  at  y  ty  ac  edrych  cryn  lawer  o 
gwmpas,  gwnaethom  ein  hunain  yn 
hysbys  yn  y  drws,  a  chawsom  dder- 
bynìad  llongyfarchiadol  i  mewn  i  gan- 
ol  teulu  lluosog,  siriol  ac  iachusol.  Yn 
nghwTS  yr  ymddyddan,  wrth  son  am  y 
cyfrifoldeb  sydd  yn  gorphwys  ar  rieni. 
i  ddwyn  eu  plant  i  fyny  yn  briodol, 
amlygai  Mrs.  Lloyd  fod  hyny  yn  gor- 
phwys  yn  fawr  ar  ei  meddwl.  Yn  y 
man  aeth  y  brawd  Lloyd  a  fìna'  i  roi 
tro  i  wel'd  hen  gyfeillion — i  wel'd  y 
capel  ardderchog  sydd  ganddo.  Treul- 
iasonì  noswaith  ddymunol  yn  ei  gar- 


YN    tref,   ac   ymadawsom    dranoeth    gyda 
chalon  hiraethlon. 

Yn  nesaf  galwasom  gyda  y  Parch. 
Timothy  Thomas  (Cefn  Bassaleg  gynt) 
yn  awr  Casnewydd.  Mae  efe  a  Mrs. 
Thomas  yn  edrych  yn  dda  a  chysurus. 
Y  mae  Mr.  Thomas  wedi  rhoi  heibio 
weinidogaeth  sefydlog,  oblegid  oedran, 
a  gwasanaetha  yr  eglwysi  amgylchynol 
ar  y  Suliau. 

Pregethwr  da  a  chyfaill  cywir  ydyw 
Mr,  J.  P.  Davies,  sydd  yn  weinidog  yn 
Nghaerphili.  Galwasom  gydag  ef,  a 
chawsom  amser  da,  )m  enwedig  pan  yn 
galw  yn  nhy  un  o'r  hen  chwiorydd 
perthynol  i'w  eglwys,  a  gwrando  ami 
yn  adrodd  ei  helynt  pan  ddaeth  lleidr 
ryw  noswaith  yn  ddiweddar  i'w  thy. 
S^niem  at  yr  hunan-feddiant  a'i  medd- 
ianai  fel  yr  adroddai. 

Y  Parch.  Jámes  G.  Davies,  Beulah, 
ger  Abercarne,  sydd  hefyd  yn  llafurio 
yn  dderbyniol.  Brwdfrydig  oedd  ein 
hymweliad  ag  ef.  Wel,  mae  ef  a  Mrs. 
Davies  yn  cael  llawn  digon  i  fwyta, 
canys  mae  eu  gwedd  yn  dangos.  Nid 
rhyw  waith  rhwydd  ydyw  iddynt  hwy 
symud,  yn  neiílduol  symud  yn  fuan. 
Gwnaethom  i  Mr.  Davies  ddyfod  gyda 
ni  i  weled  yr  hen  gapel,  yr  hwn  sydd 
bron  yr  un  fath  byth  a  hefyd.  Yr  hen 
bwlpud  yr  un  feth — y  seti  yr  tm  fath — 
na,  y  meinciau,  ddylem  ddweyd,  canys 
prin  y  gellir  galw  yr  eistedd-leoedd  yn 
seti — pob  peth  yr  un  fath.     Na,  wir. 


Digitized 


byGoogle 


278 


Bwrdd  y  Gofygydd. 


[Ehagfyr, 


maent  wedi  cael  imy  ì  oleuo  yr  hen 
Dabcrnacl.  "  Tyr'd  'nawr,"  ebai  Mr. 
Davies,  tra  y  safem  yn  yr  hen  bwlpud. 
'*  Na,  wir,  gad  i  ni  aros  i  syllu  tipyn  ar 
yr  hen  gapel  anwyl."  A  syllu  y  bu- 
om  gr^m  lawer,  Os  ydyw  y  capel  bron 
yr  un  fath,  nid  felly  y  fonwent  î— mae 
hono  wedi  newid  ei  gwedd,.  ac  amlhau 
yn  fawr  ei  meini  a'i  cholofnau  ! 

Y  Parch.  John  Williams  sydd  yn 
gwasanaethu  yn  hen  eglwys  Dr.  Thom- 
as,  Pontypool.  Daeth  Mr.  Davies, 
Beulah,  gyda  ni  i  ymweled  ag  ef. — 
«*  HoW'de-díf^  mawr.  Pa  r^rfedd,  hen 
gyfeiUion. 

Bhaid  i  ni  beîdîo  anghofìo  crybwyll 
am  ymweliad  a'r  enwog  Dr.  Price,  Ab- 
erdar.  Ni  chawsom  fwy  croesaw  yn 
un  man.  Y  mae  efe  yn  dal  yn  ei  bobl- 
ogrwydd  a'i  barch  o  hyd.  Pregethas- 
om  ein  goreu  yn  ei  gapel  ar  nosFawrth 
i  lonaid  y  lle  o  bobl — neb  yn  gwrando 
yn  well  na'r  Dr.  Price.  Gan  mai  yn  ei 
dy  ef  y  lletyem,  cawsom  fantais  i  gael 
jrmgom  werthfawr.  Tranoeth  aeth  a 
ni  i  ddangos  Ueoedd  o  ddyddordeb. 
Aeth  a  ni  trwy  yr  ysgoldai  ardderchog 
sydd  yn  Aberdar,  a  gwnaed  i'r  plant 
fyned  trwy  eu  hymarferion,  &c.,  er  dy- 
ddordeb  nid  bychan  i  ni.  Wedi  hyn 
aeth  a  ni  trwy  y  Park,  sydd  yn  addurn, 
yn  fwyniant  ac  iechyd  i  Aberdar — ^hef- 
yd  yr  hosŷital  sydd  yn  ei  gwr  pellaf. 
Cofíwn  gyda  hoâfder  am  ein  hymweliad 
a'r  anwyí  Ddr.  Príce.  Caffed  flynydd- 
au  lawer  eto  i  fod  yn  ddefnyddiol  yn 
ei  hcn  gartref. 

Gwelwn  fod  y  crybwylliadau  hyn  yn 
myned  yn  faiih,  a  rhaid  bod  yn  íyr. 

Ar  ein  ffordd  tua  Chastellnedd 
mwynhasom  gwmpeini  y  Parch.  Ben- 
jamin  £vans ;  y  mae  efe  newydd  yâ- 
^ifenu  llyfr  heb  ei  fath  ar  Fedydd,  yn 
meddu  fiordd  newydd  o  drin  y  pwnc. 
Dylai  Bedyddwyr  Amerîca  gael  pob  i 
,gopi  o  hono.  Addawodd  Mr.  Evans 
ysgrìfenu  yn  fisol  i'r  Wawr,  ar  helynt- 
ion  yr  Enwad  yn  Nghymru.  Bydd  ein 
<larllenwyr  yn  falch  o  hyn. 

Buom  yn  Abertawe  hefyd ;  pregeth- 
iisom  yn  nghapel  y  Parch.  A.  J.  Parry. 
Mac  Mr.  Parry  yn  un  o'r  gweinidog- 
áon  mwyaf  m^rfyrgar,  gweithgar  a  defn- 
yddiol,  a  fedd  yr  enwad.     Byr  oedd  yr 


ymgom,  gan  ei  fod  yn  myned  oddi  car- 
tref  i  "gwrdd  mawr." 

Tranoeth  yn  Nghaersalem  Newydd. 
Y  Parch.  J.  Thomas,  gynt  o  Birken- 
head,  yw  y  gweinidog.  Capel  mawr, 
hardd— cynuUeidfa  fawr,  meddir — Mr. 
Thomas  yn  barchus  a  llwyddianus 
iawn.  Synem  fod  yr  hen  Omeraeg  yn 
dal  ei  thir  cystal  yn  y  cymydogaetháu 
hyn.  Pawb  yn  siarad  Cymraeg,  o'r 
lleiaf  hyd  y  mwyaf.  Pobl  yn  dweyd 
fod  y  Gymraeg  i  ddarfod  1  Na,  nid 
mor  hawdd ! 

Deuwn  i'r  Gogledd  yn  awr.  Nis 
gallwn  ond  enwi  rhai  gweinidogion, 
gan  eu  rhif :  Dr.  Hugh  Jones,  Athraw 
Coleg  y  Bedyddwyr  yn  Llangollen, 
sydd  yn  sefyll  yn  uchel  iawn  trwy  hoU 
G^rmru.  Mae  yn  amheus  genym  a  oes 
un  yn  cael  ei  anwylo  gan  yr  Enwad  yn 
fwy  nag  efe ;  dichon  nad  oes  neb  gy- 
maint.  Mae  hwn  yn  ddyn  gwir  ddy- 
munol.  Dyn  ydyw  Dr.  Hugh  Jones 
sydd  wedî  bod  yu  drîngo  i  fyny  o  fach- 
gendod  hyd  yr  awr  hon.  Dríngodd,  i 
ddechreu,  o  ganol  teulu  Methodistaidd 
at  y  Bedyddwyr.  Dringodd  i'r  areith- 
fa,  neu  yn  hytrach  fe*i  gorfodwyd  ef  i 
ddringo  yno ;  wed'yn  i'r  Athrofa,  pryd 
y  daeth  yn  ysgolhaig  gwych;  wed'yn 
i'r  weinidogaeth ;  wed'yn  yn  Bríf  Ath- 
raw  Coleg  LlangoUen.  Yr  ydym  wedi 
gwneyd  cais  ato  i  ysgrifenu  Egluríadau 
Ysgrythyrol  î'r  Wawr,  yn  fisol,  am 
fl'wyddyn.     Gobeithiwn  y  cydsynia. 

Y  Parch.  Owen  Davies,  Caemarfon, 
a  saif  yn  uchel.  Y  gorchwyl  penaf, 
diweddaraf  a  wnaeth  oedd  ysgrifenu 
Cofiant  Dr.  Prichard,  Llangollen. — 
Canmolir  y  gwaith  yn  fawr. 

Y  Parch.  Robert  Jones,  Llanllyfni,  a 
ddeil  yn  rhyfedd  o  dan  bwys  blynydd- 
au.  Dyna  wron  ydyw  ef  Yn  ei  gapel 
y  dywedasom  ychydig  gyntaf  pan  yn 
Nghymru.  Mae  ei  lais  yn  gryf ;  mae 
yn  frwdfrydig  ;  mae  yn  pregethu  yn 
rymus,  yn  gweddio  yn  daer,  yn  rhoddi 
emynau  allan  i'w  canu  gyda  sêl,  gan 
daflu  y  Uinéllau  megys  i  eneuau  a  chal- 
onau  y  bobl ;  îe,  eu  taflu,  oblegid  y 
mae  yn  rhoddi  hergwd  i'r  llyfrau  em- 
ynau  ar  ddiwedd  pob  odl,  tuag  at  y 
bobl,  gan  roddi  pwyslais  cyfateboU 
Patriarch  o'r  iawn  ryw  ydyw. 


Digitized 


byGoogle 


i88a] 


Bwrdä  y  Gofygydd. 


«79 


Y  Parch.  Joseph  J.  Williams,  Rhyl, 
eto,  mae  ^mtau  yn  gysurus,  siriol,  a 
thra  defnyddiol.  Gydag  ef  y  galwasom 
gjnataf.  Nid  yw  y  dyfodol  byth  yn 
dywyll  gydag  ef ;  edrych  efe  ar  yr  ochr 
oleu.  Dyna  ydyw  y  doethaf,  hefyd,  o 
lan  hyny. 

Oeddym  yn  awyddus  am  weled  Lleu- 
rwg,  ac  yn  Nghaerdydd  daeth  hyny  i'n 
rhau.  Mae  yn  dal  yn  dda  heb  hen- 
eiddio,  ac  mor  boblogaidd  ag  eríoed. 

Nid  gwiw  i  ni  ddechreu  enwi  pawb 
yr  hoffem  eu  crybwyll.  Mae  gan  yr 
Enwad  nifer  ardderchog  p  weinidogion 
jn  bresenol  yn  Nghymru.  O,  îe,  ni 
ddylem  anghofio  Spinther;  mae  efe  yn 
ymroi  ati  o  ddifrif  weithian  er's  blyn- 
yddau,  ac  y  mae  ei  lafur  yn  cael  ei 
werth&wrogi.  Os  aìff  yn  mlaen  fel 
hyn  yn  hir  eto,  nis  gwyddom  i  ba  le  y 
dringa. 

Pan  yn  Nghaemarfon  aeth  y  brawd 
WiUiam  Evans,  Cattaraugus,  a  minau  i 
gapel  y  Bedyddwyr,  i  weled  hen  bwl- 
pià  Christmas  £vans  yno,  a'r  hen  gad- 
air  freichiau  301  yr  hon  yr  eisteddai. 
Tynem  ein  dwylaw  ar  hyd  ymylon  yr 
hen  bwlpud,  ac  ar  hyd  freichiau  yr 
hen  gadair.  gan  y  bamem  i  ddwylaw 
Christmas  Evans  fod  lawer  gwaith  jm 
y  manau  hyny. 

Peth  arall,  mae  capelydd  y  Bedydd- 
wyr  wedi  gwellhau  a  lluosogi  yn  an- 
nghyfiredin  yn  nghorph  y  pymtheg 
mljmedd  diweddaf.  Mewn  gair,  mae 
arwyddion  Uwyddiant  yn  dra  amlwg  ar 
yr  Enwad  yn  bresenol  yn  Nghymru,  yr 
hyn  na  ellir  ddweyd,  i'r  un  graddau, 
beth  bynag,  am  un  o'r  enwadau  eraiU. 


Y  PARCH.  W.  M.  LEWIS,  M.  A., 
PONTYPOOL. 

Hydref  i8fed,  yn  Davos  Platz,  Swit- 
zerkuid,  bu  £arw  y  Parch.  W.  M.  Lew- 
is,  M.  A.,  Llywydd  Goleg  PontypooL 
Yr  oedd  ef  a'i  briod  hoff  yn  aros  yn  y 
lle  hwnw  er  mis  Mehefin  diweddaf.  Yr 
oedd  Mr.  Lewis  yn  awyddus  iawn  i  ad- 
feryd  ei  iechyd  (a  dyna  amcanai  ei 
jrmweliad  á  Switzerland),  fel  y  byddai 
yn  alluog  i  argymeryd  ei  ddyledswydd- 
an  yn  yr  AthrofÌBi,  yn  mha  tm  y  teimlai 


y  íath  ddyddordeb  a  phleser;  ond  caf- 
odd  ei  siomi  yn  ei  ddymuniad ;  ataì- 
iwyd  ei  nerth  ar  y  ffordd  ;  cymerwyd 
ef  ymaith  yn  nghanol  ei  ddyddiau,  a 
diOLwyd  gobeithion  goreu  ei  fywyd  gan 
ddwylaw  oerion  angau.  Dygwyd  ei 
gorph  ef  i  Gymru,  a  chladdwyd  ef  yn 
nghladdfa  Caerfyrddin. 


TYSTEB  Y  PARCH.  THEOPHILUS 
JONES. 

Da  genym  ddeall  fod  rhestr  y  tanys- 
griíìadau  at  y  dysteb  hon  yn  myned 
rhagddi.  Hysbysir  ni  fòd  cglwysi  Dy- 
ffryn  y  Wyoming,  Pa.,  yn  dechreu 
gweithio  3m  rhagorol ;  rhoddir  y  mater 
o  ílaen  y  bobl  yn  ymarferol,  a  dyna 
sydd  eisiau.  Hyderwn  y  bydd  y  Bed- 
yddwyr  Cymreig  trwy  y  wlad  yn  teîm- 
lo  bwrw  eu  hatling  i  mewn  at  y  dysteb 
deilwng  hon.  Ofn  sydd  arnom  fod  yr 
amser  yn  rhy  íyx.  Oni  fyddai  301  well 
estyn  yr  amser,  cyn  dirwyn  y  peth  i 
derfyniad  ? 


TRALLOD  MEWN  TEULU. 


Tachwedd  x  2,  derbyniasom  y  nodyn 
hwn  oddiwrth  y  Parch.  Llewelyn  Rees, 
Johnstown : 

^^ Afmyl  Ftawd-^Msjt  ty  trwm,  gal- 
arus  iawn  gyda  ni.  Wn  i  ^m  y  byd  sut 
mae  dweyd  wrthych.  Y  ddoe  clud- 
wyd  cyrph  dau  o  fy  anwyl  blant  i  anedd 
lom  y  bedd.  Y  diỳhtheria  tost  aeth  a 
hwy.  Fy  merch  anwyl,  brydferth,  dal- 
entog,  Kate  Winifred,  oedd  yn  11  mL 
oedyryr  iyeg  o  Mai  diweddaf;  a'm 
bachgen  anwyl,  Uon,  ac  i'm  tyb,  gob- 
eithiol  iawn,  fel  ei  chwaer,  ond  heb 
gael  amser  i  ymddadblygu  cymaint, 
oedd  yn  7  ml.  oed  er  y  i&g  o  lonawr 
diweddaf.  Bu  anwyl  Kate  farw  rhwng 
pedwar  a  phump  boreu  ddoe,  a  fy  an- 
wyl  Llewelyn  Lloyd  a  iu  íarw  oddeutu 
pedair  awr  ar  ol  ei  chwaer.  Claddwyd 
y  ddau  gyda  eu  gilydd  yn  yr  un  bedd. 
Daeth  torf  yn  nghyd  i'w  hebrwng  i'r 
ogof  anghynes.  Dangosodd  îj  hen  eg- 
Iwys,  fel  praidd,  ac  eglw^rsi  yr  Anni- 
bynwyr  a'r  Methodistiaid  Oalfinaidd 


Digitized 


byGoogle 


28o 


BardeUmiaeth. 


[Rhagíyr, 


a'u  gweinidogion  galon  gynes,  eu  parch 
a'u  cydymdeimlad,  mewn  íTordd  eíF- 
eithiol  tuag  atom  fel  teulu.  Diolch 
byth  iddynt;  fe  wyddant  hwy  y  tâl 
Duw  iddynt.  Yr  eiddoch  mewn  gofid 
dwys,  Ll.  Rees." 


LLAW-LYFR  MOLIANT. 


Yn  canlyn  ceir  penderfyniad  Cyfer- 
fod  Ghwarterol  Âríon  mewn  perthynas 
i'r  Llaw-Lyfr : 

4.  Fod  y  Gynadledd  hon  yn  datgan  ei  llaw- 
enydd  yn  Uwyddiant  mawr  yr  antnríaetlì  o 
ddwyn  allan  y  Llaw-Lyfr  Moliant,  yr  hyn  a 
brofir  gan  y  ffaith  fod  yr  argrafiîad  cyntaf  o 
5,000  o  gopiau  wedi  ei  werthu  mewn  Uai  na 
phum'  wythnoso  amser,ac  archebion  am  2,000 
yn  rhagor  wedi  dyfod  i  law.  Dymunwn  gyf- 
Iwyno  ein  diolchgarwch  i'r  Pwyllgor  am  eu 
Uafur  gydag  ef  yn  rhad  ac  am  ddim,  a  cbym- 
eradwywn  en  gwaith  yn  dwyn  allan  argrafiiad 
diwygiedig  o  hono  yn  ddioed. 


MAN-LLEWYRCHIADAU. 

—  Derbyniasom  gerdyn  oddiwrth 
Ednyfed  ar  ei  laniad  yn  Lerpwl,  yn 
dweyd  iddo  gael  mordaith  faith.  Bu 
dri  Sabboth  ar  y  môr,  ond  pob  peth  yn 
ddiogel.  Y  ddamcaniaeth  bresenol 
ydyw,  Ai  tybed  yr  erys  Ednyfed  yn 
Nghymru  ?  Y  farn  fwyaf  gyffredin 
ydyw,  Na  wna. 

— Cynaliwyd  cyfarfodydd  yn  Salem, 
Maesteg,  ar  ddyddiau  Sul  a  Llun,  Tach. 
14,  a  15,  i'r  dyben  i  sefydlu  y  Parch. 
Fred.  Evans,  D.  D.,  gynt  o  Franklin, 
Pa.,  yn  weinidog  yreglwys  uchod.  Bu 
cyfarfodydd  pregethu  am  10,  2,  a  6,  y 
Sul,  ac  am  10  a  2  dydd  Llun.  Cynal- 
iwyd  cyfarfod  anerchiadol  nos  Lun, 
pryd  y  cymerwyd  rhan  gan  nifer  mawr 
o  enwogion,  yn  nghyda  gweinidogion 
y  cylch. 

— Mae  y  Llaw-Lyfr  Moliant  y  cry- 
bwyllasom  am  dano,  yn  debyg  o  fod  yn 
boblogaidd  yn  mhlith  y  Bedyddwyr 
Cymreig  yn  y  wlad.  Mae  eglwys  Hyde 
Park,  Pa.,  wedi  tanysgrifìo  eisoes  am 
175  o  gopiau.  Mae  eglwysi  eraiU,  yn 
Nyffryn  Wyoming,  yn  myned  i'w  gael. 


Defbyniasom  lythyr  oddiwrth  y  Parch. 
WiUiam  Jones,  o  Ridgeway,  Wis.,  yn 
dweyd  ei  fod  yn  gyfryw  lyfr  ag  y  mae 
eglwysi  y  Gorllewin  yn  sefyU  mewn 
angen  am  dano.  Dymunwn  ar  bawb 
fydd  am  y  Llaw-L^rfr  hwn  anfon  atom 
yn  ddioed.  Yr  ydym  wedi  anfon  i 
Gymru  am  amryw  ganoedd  o  hono  ^m 
barod. 

— Y  mae  gwrthwynebiad  gweinidog- 
ion  yr  efengyl  i  actio  y  Dyoddefaint, 
(fel  y  bwriedir  gwneyd  yn  fuan)  mewn 
chwareudy  yn  New  York,  wedi  cael  ei 
amlygu  yn  benderfynol  o'r  pwlpudau, 
yn  ddiweddar.  Opd  fel  y  mae  mwjraf 
galarus,  nid  yw  yn  debygol  y  gallant 
Iwyddo  i  rwystro  y  fath  gabledd. 

Barddoniaeth. 


Y  STORM. 


Mae'r  gwynt  yn  uchel  rno, 
0V  arswyd  sydd  yn  awr  ! 

Codymu  wna  a*r  goedwìg  gref 
A'r  Castell  uchel  mawr. 

£a  gwrthwynebiad  cyndyn, 

Wna  iddo  wisgo  gwg, 
A  rhua'n  groch  fel  bwystfil  dlg 

Neu  ffymig  yspryd  drwg. 

MaeV  gwynt  yn  uchel  ruo 

Fel  Ilewod  yn  eu  ffau, 
0*1  flaen  y  cwymp  a  phlyg  y  coed, 

A  ffoa  tô  y  tai. 

Mae'r  gwynt  yn  uchel  nio 
Fel  cawrddyn  ar  ol  gwin, 

Nid  gwiw  i  neb  i  siarad  gair 
Na  sibrwd  ond  ei  hun. 

Pob  Uais  sydd  wedi  boddi 
Yn  nghefnfôr  llais  y  gwynt, 

A  chalon  fawr  y  cread  sydd 
Yn  curo'n  gynt  a  chynt 

Mae*r  gwynt  yn  uchel  ruo. 

A  rhua*n  uwch  o  hyd, 
E'  bair  i'r  sêr  i  ffoi  yn  wyllt, 

A  chryna  seilìau'r  byd. 

A  chwmwl  ar  ol  cwmwl, 

Gyfl^rmant  ar  eu  hynt, 
Gan  neidio  dros  y  lloer  a*r  sér^ 

Am  y  cyntaf  gyda'r  gwynt. 

Mae'r  gwynt  yn  nchel  roo» 
A  rhna  yn  y  coed, 


Digitized 


byGoogle 


i8So.] 


Y  Maes  CenadoL 


281 


Fel  pe  b'ai  mjrrdd  o  ellyll 
Mewn  rhyfel  fwya'  *rioed. 

If ae'r  gwynt  yn  uchel  ruo, 

Fk  beth  dybygech  y w  ?; 
Ond  gwas  yr  Hwn  a  wnaeth  y  byd, 

Ac  hen  chwibanogl  Duw ; 

Neu  fflangell  fawr  y  Nefoedd, 

I  jrru  tir  a  môr, 
I  godi  gyda  brys  i  wneyd 

Ewyllys  ddoeth  yr  lôr. 

Mae'r  ^wynt  yn  uchel  ruo, 

Chwibana'n  nhwll  y  clô, 
A  minau'n  diolch  yn  ei  glust 

Am  dŷ  a  thân  a  thô. 

Mae'r  gwyntyn  uchel  ruo, 

A  chwyno  yn  y  ddôr, 
O  Dduw,  ai  adsain  yw  o  gwyn 

Cyfeillion  ar  y  m<)r. 

Mae'r  gwynt  yn  nchel  ruo» 

A  y  w^  'í  ruadau  certh 
Yn  dweyd  rhjrw  chwedl  am  fy  mrawd 

Tÿlawd  wrth  fOn  y  berth ! 

Mae'r  gwynt  yn  uchel  ruo, 

Nes  chwym  gynhyrfu'r  aig, 
Ust !  beth  yw'r  'screch,  ai  llongwr  sydd 

Yn  Ilefain  am  y  graig ! 

0,angel  *'plant  ytonau," 

Dos  a  fy  nheimlad  i, 
At  grwydryn  t'lawd  dianedd, 

A'r  morwr  ar  y  lli ! 

Bfae'r  gwynt  wedi  dystewi, 

Ai  wedi  crygu  mae, 
Neu  dreulio  ei  nerth  allan 

Ac  yna  Ilwyr  lesghau  ? 

O,  na,  ond  Duw  a'i  daliodd 

Tn  ebrwydd  a  difraw, 
A  llonydd  daeth  pan  deimlodd 

Yr  Hollalluog  law. 

Myfyil  Emlyn. 


ENW  YR  lESU. 


Am  lesu  cyhoeddwyd  yn  foreu,  **  Fe  siga," 
A  chodai  yn  "  Brophwyd,"  a  "  Llew  o  Iwyth 

Juda ;" 
Yn  **  Seren  o  Jacob,"  yn  "  wreiddyn  o  Jesse," 
Er  iddo  fodoli  cyn  byd  yn  y  gwagle ; 
Er  ei  eni  mewn  amser,  mae'n  "  Dad  trag'wydd- 

oldeb," 
"  Cyngorwr,"  '  Duw  Cadam,"  a  "  Thy wysog" 

mewn  purdeb, 
Yn  "  Brynwr,"  a  "  Noddfa,"  a  «  Chraig"  am- 

ddifiynol, 
Rhag  cleddyf  cyíìawnder  a  saethau  y  diafol ; 
Yn  "  Haul  y  Cyfiawnder,"  yn  Ilawn  meddyg- 

iniaeth, 
I  wella  'r  hyn  fethodd  yr  Hen  Oruchwyliaeth ; 
Nid  yw  a  gyhoeddwyd  ond  hynod  o  fychan 
O'r  hyn  a  ddadblygwyd  gan  lesu  ei  hunauy 
Pan  ddaeth  i  gyflavnìi  y  prophwydoliaethan, 
A  rhoi  i'r  byd  sylwedd  yn  Ile  y  cysgodau  ; 
Gwnaeth  waith  sydd  yn  ddlwng  o'r  enw  roed 

iddo, 
Gorphenodd  y  cwbl,  ni  roddodd  ddim  heibio, 
A  llefodd  y  Dnwdod,  a  chrynodd  y  ddaear, 
**  Hwn  ydyw  fy  Anwyldeb,"  '*Gwrandewch  ar 

ei  lafar." 
Wel,  bellach  cyhoeddir  ei  ingoedd  a'i  angan 
A'i  godi  'n  goncwerwr  o*r  bedd  yn  mhen  trìd- 

iau; 
Ac  esg^m  mewn  cwmwl  i  ganol  gogoniant, 
Yn  sicrwydd  derbynir  pob  dyn  yn  ei  haeddiánt. 
Nid  rhyfedd  fod  Seion  yn  hoíE  ei  enw, 
Efe  yw  ei  gobaith  rhag  bam  y  dydd  hwnw  ; 
Mae  'i  enw  ef  iddi  yn  nerth  ar  y  rhiwiau, 
Yn  gân  yn  ei  galar,  a  balm  idd  ei  chlwyfau  ; 
Mae'n  canu  am  dano,  ac  yn  ei  gyhoeddi, 
Ac  ynddo  bob  amser  cyflwyna  ei  gweddi. 
Cynygir  yn  hwn  i  bawb  edifeirwch, 
Maddeuant,  llawenydd,  *n  Ue  galar  a  thristwch; 
Mae'n  ddychryn  cythreuliaid  yn  swyn  i  angel* 

ion, 
A  chludir  ei  glodydd  ar  gefn  yr  awelon, 
Nes  synn'r  bydysawd,  a'i  swynion  anfeidrol 
Barhant  yn  eu  grym  am  holl  oesau'r  dyfodol. 

Nanticohe^  Pa.  Rhodynog. 


O  !  enw  bendigaid  yw  enw  yr  lesu, 
Nid  teilwng  un  arall  ft  hwn  ymgystadlu ; 
Mae'n  sefyll  ei  hunan  yn  mhlith  pob  rhyw  en- 

-wau, 
Yn  bur  fel  yr  haul,  tra'r  UeiU  yn  Ilawn  brychau. 
Llewyrchion  y  sêr  yn  gyflawn  a  giliant, 
Pan  wasgar  yi  hanl  yn  y  nen  ei  ogoniant, 
A  mawredd  pob  enw  yn  hollol  ddiflana, 
Pan  sonir  am  enw  'r  hwn  gynt  fu  'n  y  wasgfa. 
Dywedwyd  am  dano  cyn  ei  ymgnawdoliad 
•Gan  saint  a  phrophwydi,  y  buasai  'i  ddyfodiad 
Yn  rhyddid  i  gaethion,  a  bywyd  i  feirw, 
I'r  enaid  a  gredai  mewn  ffjáa  yn  ei  enw. 


Y  HAES  CEHADOL 


GAN  y  PARCH.  W.    F.  DAYISS,  NANTICOKB,  BA. 


WILLIAM   KNIBB    A   JAMAICA. 

Yn  y  flwyddyn  1824  ymadawodd  y 
gwr  da  uchod  am  Jamaica,  a  chanlyn- 
odd  amrai  o  genadon  enwog  a  gweith- 
gar  ef  rhwng  hyny  a'r  flwyddyn  1831. 
Nid  oes  genym  yn  awr  amser  i  roddi 
hanes  neb  o  honynt.  na  dweyd  dim  am 
eu  llafur  caled  yn  y  blynyddoedd  hyny, 
Ond  cr  rhoddi  i*r  darllenydd  ddrych- 
feddwl  gwanaidd  o  sefyllfa  yr  ynys  yn 


Digitized 


byGoogle 


2S2 


Y  Maes  CenadoL 


[Rhagíyr, 


1831,  dywedwn  fod  yno  24  o  eglwysi 
rheolaidd  a  llewyrchus,  a  gwcinidog 
gan  bob  un  o  honynt,  ac  ynddynt  oU 
10^838  o  aelodau,  à'u  cynydd.  rhydd  y 
fliB^ddyn  hono  yn  1,931.  Tuadiwedd 
1831  cymerodd  aflonyddwch  ac  ymgod- 
iad  brawychus  le  yn  mhlith  Negroaid 
yr  ynys,  y  rhai  oeddynt  gaethion.  Yr 
oedd  mawrion  y  tir  yn  cyhuddo  y  cen- 
adon,  ac  yn  dweyd  mai  hwy  oedd  yr 
achos  o  hono.  Dywedent  eu  bod  yn 
euog  o  anog  y  caethion  i  godi  mewn 
gwrthryfel  yn  erbyn  eu  meddianwyr,  ac 
i  fynu  eu  rhyddid.  Ond  wedi  ym- 
chwiliad  manwl  i'r  achos,  methwyd  a 
chael  fod  cymaint  ag  un  yn  euog  o'r 
cyhuddiad  brwnt  a  maleisddrwg.  Yn 
mis  Rhagfyr,  1831,  y  clywodd  Mr. 
KDÌbb  gyntaf  am  y  terfysg.  Yn  fuan 
wcdi  clywed,  galwodd  y  brod^rr  cenad- 
ol  at  eu  gilydd,  ac  anogodd  hwynt  oU 
i  alw  cyfs^odydd  neillduol  yn  eu  gwa- 
hanol  eglwysi,  er  anog  y  caethioií  i 
beidio  cymeryd  rhan  er  dim  mewn  un- 
rhyw  derfysg,  a  dangos  idd^mt  oddi- 
wrth  Luc  13 :  6,  y  ffrwythau  oeddcref- 
ydd  Crist  yn  eu  gofjm.  Er  hyn  i  gyd 
yr  ocdd  eu  gelyníon  yn  parhau  i'w  cy- 
huddo  o'r  un  peth,  ac  i*w  gwneyd  yn 
euog,  os  ocdd  modd  yn  y  byd.  Ni 
feiddiai  y  cenadon  gyfarfod  eu  gilydd 
mewn  un  man,  na  ddywedid  mai  cyn- 
Uunio  mewn  cysylltiad  a'r  gwrthryfel 
yr  oeddyct.  Yr  oedd  Mri.  Knibb, 
M'hitehorae,  Abbot,  a  Gardner,  yn  ag- 
or  addoldy  yn  Montego  Bay  un  tro,  a 
hwnw  wedi  ei  bwrcasu  ganddynt  dri 
mis  cyn  hyny.  Ond  eu  dyben  )mo, 
meddai  eu  gelynion,  oedd  gosod  caeth- 
ion  y  lle  ar  y  Uwybr  sicraf  i  gyrhaedd 
buddugoliaeth  ar  eu  meistriaid,  er  i 
Mr.  E^ibb  yn  un  o*r  cyfarfodydd  dra- 
ddodi  araeth  benodol  yn  erbyn  i  un 
aelod  Cristionogol  gymeryd  rhan  yn  y 
gweithrediadau.  Aeth  y  swn  ar  led 
yn  mysg  y  caethion,  fod  Ysgrif  eu 
Rhyddhad  wedi  ei  llaw-nodi  gan  frenin 
Lloegr,  ac  ar  y  ffordd  o  Brydain  i  Ja- 
maîca,  yr  hon  fuasai  yn  eu  gwneyd  oU 
yn  ddynion  rhyddion  y  Nadolig  oedd 
wrth  y  drws  Pwnc  rhan  o  araeth  Mr. 
Knibb  oedd  darbwyllo  yr  aelodau  i  fy- 
ned  at  eu  gwaith  ar  ol  Nadolig  fel  ar- 
fer,  ac  mai   anwiredd   oedd   yr  oll  a 


daenwyd  am  '*Ysgrifeu  Rhyddhad.'* 
Er  holl  ymdrech  y  brodyr  da  hyn  î  os- 
od  i  lawr  y  terfysg,  hwy,  yn  ol  bam 
meîstriaid  y  tir,  oeddynt  ei  brif  achos- 
wyr.  Y  canlyniad  o*r  fam  gyfeiliomus 
hon  am  danynt,  achosodd  idd^mt  gael 
eu  herlid  a*u  carcharu.  Llosgwyd  hef- 
yd  eu  haddoldai  mewn  amryw  fanau,  a 
bu  i'r  ystormydd  blinion  yr  aethant 
drwyddynt  yn  1832  dynu  llawer  o 
ddagrau  o  lygaid  carwyr  yr  achos  gor- 
eu  yn  Jamaica. 

Meddyliodd  Uawcr  un  maî  dinystr 
bythol  ar  achos  y  Bedyddwyr  ar  yr  yn- 
ys  fuasai  hyn — y  cenadon  yn  cael  eu 
carcharu,  yx  addoldai  yn  cael  eu  llosgi 
yn  gyd-wastad  a'r  llawr,  a'r  praidd  yn 
cael  eu  gadael  heb  neb  i'w  bugeilio. 
Ond  dangosodd  y  Duw  mawr  y  medraî 
ef  yn  )rr  amgylchiad  hwn,  fel  llawer  o'i 
flaen,  wneyd  i  gynddaredd  dyn  ei  fòl- 
ianu.  Y  cenadon  fuont  yn  y  carcharao 
yn  y  cyfwmg  uchod,  oeddent  y  Mri. 
Gardner,  Burchell,  Knibb,  Abbott^ 
Whitehome,  Kingdon,  Taylor,  a  Bar- 
low.  Rhifedi  yr  addoldai  a  losgwyd 
oedd^mt  14,  y  rhai,  yn  nghyda  medd- 
ianau  eraill,  perthynol  i'r  cenadon,  a 
wnaent  i  fyny  golled  o  ^£'23,208.  Én^ 
wau  y  lleoedd  yr  oedd  addoldai  yn- 
ddynt,  oedd,  Salter's  HiU,  Falmouth^ 
Montego  Bay,  Savanna,  La  Mar,  Ridge- 
lánd,  Rio  Bueno,  Stewart's  Town^ 
Brown's  Town,  St.  Ann's  Bay,  a  Chap- 
el  Eboney,  Dichon  y  bydd  yn  dda 
gan  rai,  er  cael  drychfeddwl  o  deim- 
ladau  y  Cristionogion  ar  y  pryd,  gael 
y  talfyriadau  canlynol  o  lythyr  a  ys- 
grifenwyd  gan  eglwys  Falmouth,  at  ei» 
brodyr  yn  Mhrydain  Fawr : 

"  Oddiwrth  Egìwys  y  Bedyddwyr  yn 
Jamaica  at  Gristíonogian  Prydain 
Fawr  : 

"  Gwyddoch  erbyn  hyn  yn  dda  ami 
cin  trallod  fel  cenadaeth  ac  eglwysi  ar 
yr  ynys  hon.  Mae  ein  haddoldy  ni  ac 
addoldai  eraill  wedi  eu  llosgi  yn  gyd- 
wastad  â*r  llawr,  a'n  hanwyl  weinidog, 
Mr.  Knibb,  yn  y  carchar.  Aeth  yno- 
yn  dawel,  ond  nid  ani  ei  fod  yn  euog, 
ond  er  mwyn  yr  Hwn  a  fii  farw  er  ach- 
ub  y  byd  colledîg. 

"  Yn   ystod  y  tri  mis   diweddaf  yr 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Y  Maes  CenadoL 


283 


ydym  wedi  derbyn  erledigaethau  o  bob 
math — wedi  ein  hamddifadu  o  foddion 
gras,  Sabboth  ar  ol  Sabboth,  heb  un 
gweinidog  i  draethu  i  ni  eiriau  y  byw- 
yd  tragywyddol.  Flwyddyn  yn  ol  ar- 
ferai  amryw  o  honom  fyned  i  Eglwys 
Sefydledig  Lloegr,  ond  yr  oeddym  yn 
y  tywyllwch  y  pryd  hwnw ;  buasem  yno 
eto  oni  b'ai  i'r  YmneiUduwyr  ddod  a 
phregethu  i  ni.  Pan  yn  yr  Eglwys 
Sefydledig  meddem  enw  Cristionogion, 
ond  yn  hoUol  ddyeithr  i  grefydd  f)rw- 
iol.  Carwn  bawb  sydd  yn  caru  enw 
lesu  Grist  mewn  purdeb  a  gwirionedd ; 
a  dymunem  fel  eglwys  na  fyddo  un 
moddion  heb  ei  ddefnyddio  genych  a 
duedda  i  ledaenu  teyrnas  yr  Emanuel 
mawr  yn  y  wlad  bechadurus  hon. — 
Gwnaeth  ein  gweinidog  yr  oll  a  allai  í 
draethu  i  ni  hoU  gyngor  Duw,  a  hyny 
jTL  ddi-os  oedd  y  trosedd  a  gyflawnodd 
fcl  ag  i  gael  ei  garcharu.  Ni  phetrus- 
odd  un  amser  i  ddywedyd  fod  pawb  yn 
bechaduriaid  yn  ngolw^  Duw,  pa  un 
bynag  ai  tlawd  ai  cyfoethog,  isel  neu 
iichel  oeddynt.  Pregethai  efe  y  gwir 
fel  y  mae  jm  yr  lesu ;  ond  rhy  \yxsí 
oedd  hwnw  i  fawrion  pechaduhis  Ja- 
maica.  ....  Bydd  i  ni  eto  ddyoddef 
Uawer  at  yr  hyn  ydym  wedi  ei  ddyodd- 
ef  yn  barod,  oblegid  mae  y  penderfyn- 
iadau  sydd  wedi  eu  pasio  gan  ein  gwrth- 
wynebwyr  yn  y  gwahanol  blwyfeu  yn 
dangos  hyn,  ac  nis  gallwn  lai  na  dys- 
gwyl  iddynt  gael  eu  cario  allan  pan 
feddyliom  am  y  dynion  sydd  yn  gŵneyd 
i  fyny  y  CoUmial  Church  Union,  Yr 
oeddem,  yn  Ebrill,  pan  losgwyd  ein 
capel,  yn  885  o  aelodau,  y  rhai  ydym 
yn  bresenol  oll  fel  defaid  ar  wasgar. 
Gofynwn  eich  cydymdeimlad  a*ch  cyn- 
orthwy  i  godi  ein  capel  eto,  fel  y  gall- 
wn  gael  yr  hwn  sydd  wedi  bod  yn  gof- 
alu  mor  anwyl  am  danom  am  ddwy 
flynedd,  yn  ol  atom  pan  ddaw  yn  rhydd 
o  r  carchar." 

Yn  yr  adeg  dan  sylw  yr  oedd  yn 
rhaid  i'r  cenadon  oll  i  gael  hawl-ysgrif 
oddiwrth  y  Ilys  gwladol,  cyn  y  gallas- 
ent  bregethu  yn  un  man  yn  Jamaica. 
Dadleuai  yr  ynadon  fod  yn  rhaid  idd- 
ynt  gael  un  yn  mhob  plwyf,  er  fod  yr 
Uchaflys  wedi  barnu  fel  arall.  Ac  er 
hyn  oll  aent  yn  y  blaen  yn  ol  eu  hew- 


yllysiau  erlidgar  eu  hunain,  gan  atal 
gweis  lon  i  draddodi  y  genadwri  sydd 
yn  dwyn  bywyd  tragywyddol  i  oleuni. 
Syna  Ilawer,  mi  wn,  fod  ysbryd  fel 
hwn  yn  cael  ei  ddangos  a'i  oddef  o 
dan  lywodraeth  Prydain  oleuedig,  yn  y 
ganrif  bresenol.  Rhag  i  neb  gredu  ein 
bod  yn  lliwio  yr  aragylchiadau,  gosod- 
wn  ger  bron  y  darllenydd  lythyr  a  an- 
fonwyd  gan  ddau  ynad,  o  flaen  y  rhaí 
yr  oedd  Mr.  Dendy  wedi  bod  ar  brawf, 
at  geidwad  carchar  Sir  Surry,  Kings- 
ton,  Jamaica  : 

^^/amaüa,  S,  S,,  St.  George. 
Derbyniwch  i'ch  cadwraeth  gorph 
Walter  Dendy  (yr  hwn  a  gyhuddwyd  o 
bregethu  yn  nghapel  y  Bedyddwyr  yn 
Anatto  Bay  heb  hawl-ysgrif,)  ac  yx  yd- 
ych  i'w  gadw  ef  mewn  cadwraeth  ddi- 
ogel  hyd  nes  y  rhyddheir  ef  trwy  weith- 
rediad  addas  y  gyfraith. 

A  roddwyd  dan  ein  dwylaw  a'n  sel- 

iau  ni  ar  Chwef.  27,  1833. 
(Arwyddwyd)        John  Bell, 

James  Shenton. 
At  Geidwad   Carchar    Swydd    Surry, 
Kingston." 

Hyn,  ddarllenydd,  yn  y  ipeg  ganri^ 
a  chan  swyddogion  Prydain,  a'r  swydd- 
ogion  hyny  yn  proffesu  canlyn  )n:  Oen 
î  ba  le  bynag  yr  elo. 

Dywedodd  rh^rwun  fod  natur  y  ceil- 
iog  yn  y  cyw  bob  amser,  ac  mae  yr 
uchod  yn  dweyd  fod  natiu'  y  fam  yn  y 
ferch  hefyd,  ac  mai  gormod  goleuni 
yn  Mhrydain  heddyw  yw  yr  unig  achos 
na  fyddai  y  natur  Iygredig,  anghrist- 
ionogol  ac  erledigaethus  hono  yn  yr 
amlwg  hedd)rw,  fel  y  bu  yn  Mhrydain, 
yn  ogystal  ag,  yn  Jamaica  a  manau  er- 
aill  flynyddau  yn  ol.  Cawn  fod  )n:  ef- 
engyl  i  raddau  dirfawr  yn  llwyddo  hyd 
yn  nod  yn  y  cyfnod  erledigaethus  dan 
sylw;  oblegid  yn  Hydref,  1832,  cawn 
fod  un  Mr.  CIark  yn  bedyddio  77  yr 
un  dydd,  ac  yn  y  mis  Rhagfyr  dilynol, 
42.  Yn  mis  lonawr,  drachefn,  53, 
Dyna  nifer  Iled  dda  ar  adeg  fel  hono, 
mewn  cyfnod  mor  fyr  a  thri  mis.  Mae 
hanes  yr  efengyl  yn  mhob  man  yn  cad- 
arnhau  y  gosodiad,  "  na  Iwydda  yr  im 
offieryn  a  lunir  yn  ei  herbyn." 

Yn  y  nesaf,  yr  hyn  a  ddyga  yr  oll  a 


Digitized 


byGoogle 


284 


Hanesian  CarírefoL 


[Rhagfyr, 


fẁriadwn  ei  ysgrifcnu  ar  Jamaica  i  der- 
fyniad,  am  y  presenol,  bydd  genym  air 
am  ryddhad  caethion  yr  )mys,  cysyllt- 
iad  Mr.  Knibb  a'r  inudiad,  a  gwaith  y 
Negroaid  yn  priodoli  y  cyfan  i  ddygiad 
yr  efengyl  i'r  ynys,  a  gwasgariad  gol- 
euni  dros  y  wlad  gan  y  cenadon. 

LLWYDDIANT  Y  GENADAETH  DRAMOR, 

Dywedir  fod  mwy  na  10,000,000  o 
aelodau  Cristionogol  yn  y  wlad  hon,  a 
bod  y  rhai  hyny  yn  cyfranu  dros  |2,- 
500,000  er  cario  yn  mlaen  y  gwaith 
cenadol.  Mae  gan  y  gwahanol  gym- 
deithasau  cenadoT  Americanaidd  700  o 
genadon  ar  y  maes,  heblaw  cynorthwy- 
on  brodorol ;  ac  mae  ganddynt  177,- 
783  o  gymunwyr  wedi  eu  lìeniU  oddi- 
wrth  baganiaeth.  Oynyddodd  y  cym- 
imwjn*  y  flwyddyn  ddiweddaf  dros  ug- 
ain  mil. 

CONGO. 

Robert  Arthington,  Ysw.,  Leeds, 
Lloegr,  a  roddodd  yn  ddiweddar  jQ^- 
000  i'r  Gymdeithas  Genadol  Seisnig,  i 
redeg  agerfad  ar  yr  afon  Congo,  yn  Aff- 
rica.  Dywedir  yn  awr  fod  brenin  y 
Congos  wedi  proffesu  ffydd  yn  y  Gwar- 
edwr. 

FFRAINC. 

Mae  llwyddiant  wedi  bod  mewn  cy- 
sylltiad  a'r  Gymdeithas  Genadol  yn  y 
wlad  uchod  yn  y  misoedd  diweddaf. 
Casglwyd  302,463  francs  y  flwyddyn 
ddiweddaf.  Mae  gan  y  gymdeithas 
sydd  wedi  cymeryd  at  ganolbarth  y 
wlad  3250  orsafoedd  cenadol  a  lleoedd 
i  bregethu.  Graddiodd  naw  o  ddjm- 
ion  ieuainc  o'r  Athrofa  Dduwinyddol  y 
flwyddyn  ddiweddaf.  Gwerthodd  Cym- 
deithas  y  Traethodau  260,000  o  draeth- 
odau  yn  yr  un  amser.  Sefydlodd  y 
Gymdeithas  Efengylaidd  47  o  orsaf- 
oedd  newyddion  yno  y  flwyddyn  ddi- 
weddaf,  yn  y  rhai  y  mae  9,000  o  en- 
eidiau  yn  dyfod  yn  nghyd  bob  Sabboth 
ì  wrando  gair  y  bywyd.  Cymdeithas 
Feiblaidd  Paris  a  wasgarodd  11,392  o 
gyfrolau  o'r  Hen  a'r  Newydd  Desla- 
mentau. 

—  Dywedir  y  bydd  Cristionogion 
cenadoly  erbyn  diwedd  y  flwyddyn  hon 


wedi  cynyddu  yn  India,  Ceylon  a  Bur- 
mah,  dros  200,000  yn  y  deng  mlynedd 
diweddaf— yr  holl  gynydd  yn  bum' 
cant  o  fìloedd. 

— D)rwedir  fod  eilun-addoliaeth  wedi 
lleihau  mwy  yn  yr  haner  can'  mlynedd 
diweddaf  na'r  mil  blaenorol  i  h^my. 

— Y  flwyddyn  ddiweddaf  cyfranodd 
dau-ddeg  o  bersonau  yn  America  ac 
Ewrop,  13,000,000  rhyngddynt. 


HANESION  CARTREFOL. 


Cymanfa  Dwyreinbarth  Pa., 

Ei  Chyfrifan  Arianol gyda^ r  Trysarydd^ 
James  EvanSf  Wilhesbarre, 

1879.  — 

Medi  20.  Derbyniwyd  oddiwrth 

yr  eglwysi  at  y  treulion,  I46  oe 
Mewn  llaw  tuag  at  dalu  am 

ysgrifenu  llyth.  cymanfa,     5  00 
Casgliadau  ar  ddyddiau  y 
gymanfa 29  96 

|8o  96 
Talwyd  allan 30  45 

Mewn  llaw  o  Parsons I50  5 1 

1880. 

Awst  28.   Yn  MinersYÌlle,  der- 
byniwyd  oddiwrth  yr  eg- 

Iwysi  159  50 

Casgliadau 24  64 

Í84  14 
Talwyd  allan 51  00 

133  14 
Mewn  llaw  o  Parsons   ....   50  51 


Yn  y  Drysorfa  í 83  65 

*  J.  P.  Harris,  Ysg,  y  Gym, 
Promdence,Pa,y  Tach.  7,  1880, 


Y  Parch.    B.  Thomas    (Myfyr   Em- 

LYN)   YN   LaNSFORD,    Pa. 

Mr.  QoL — Ymwelodd  y  dyn  hynod 
hwn  a*r  lleuchodddydd  Sadwrn,  Hjrd. 
30.     Pregethodd  y  Sul  canlynol  am  xo 


Digitized 


byGoogle 


i88o.J 


Hanesian  CartrefoL 


»85 


o'r  gloch,  yD  alluog  a  phwrpasol  iawn, 
ar  y  cymwysder  o  wneyd  Crist  yn  War- 
cdwr  pechadur.  Yn  yr  hwyr,  yn  Seis- 
neg,  i  dyrfa  hynod  o  luosog,  o  wahanol 
genedloedd,  gyda  nerth  a  dylanwad 
mawr,  a'i  bwnc  oedd  Athrawiaeth  yr 
Bfengyl,  ei  chyfaddasrwydd  î  gyflwr 
djrn,  a'i  hardderchawgrwydd  tra  rhag- 
orol.  Cafodd  yr  Americaniaid  wrando 
y  Welsh  Boy  yn  traddodi  iddynt  y 
gemau  mwyaf  gwerthfawr  o  fwnglawdd 
y  G)nijraeg  mewn  gwisg  Saesneg,  nes 
iddynt  edrych  yn  syn  y  naill  ar  y  Uall. 
Nos  Lun,  wele  dyrfa  luosog  o  Gymry  y 
Ue  a  Ueoedd  eraill;  wedi  crynhoi  i  gap- 
cl  y  Bedyddwyr,  i'r  dyben  o  wrando  ei 
ddarlith  enwog  ar  Enwogion  y  Pwlpud 
Cymreig.  Wedi  aros  tipyn  yn  amyn- 
eddgar— pawt)  yn  hiraethu  am  ei  weled 
— ^rhjrw  ddeng  mynyd  i  wyth  o'r  gloch 
wele  Myfyr  yn  gwneyd  ei  ymddangos- 
iad-  Dyn  o  faintioli  Ued  fawr — deddf- 
an  iechyd  megys  ^m  dawnsio  ar  ei  ber- 
son  ;  yr  elfenau,  yr  anianau,  fel  yn  «ei 
wylio.  Wedi  iddo  gymeryd  ei  sedd, 
etholwyd  y  Parch.  Morlais  Hughes  yn 
Llywydd ;  agorodd  y  cyfarfod  trwy 
araeth  fyr  ond  cynwysfawr ;  yna  gal- 
wodd  ar  y  darlithydd  i  ddechreu.  De- 
chreuodd  trwy  ddweyd,  mai  yn  mhob 
^fwlad  y  megir  glew.  Aeth  trwy  ei  hoU 
waith  yn  rhagorol,  yn  unol  a'n  dys- 
^gwyliadau.  Yr  enwogion  oeddynt — 
Thomas  John,  Cilgeran ;  Danl.  Jones, 
Tongwynlais ;  Caleb  Morris  Wiíliams, 
Blaen-Maen,  ac  eraiU.  Beiddiwn  ddy- 
weyd  mai  dyma  un  o'r  darlithiau  mwy- 
af  campus  a  draddodwyd  erioed. 

Dìfifyg  mawr  Uawer  o'n  darlithw)rr 
yw,  eisiau  mwy  o  wreiddioldeb ;  mae  y 
naill  wedi  dilyn  y  Uall^  nes  mae  y  gor- 
«u  yn  bethau  gwael,  marwaidd,  a  dieff- 
aith.  Mae  y  ddarlith  hon  yn  beth 
newydd  o  ran  gwreiddioldeb,  yr  hyn 
sydd  brawf  o  feddwl  annibynol,  yr  hyn 
sydd  raid  eî  gael  cyn  meddu  yni  ac  eff- 
Aith.  Mae  Myfyr  Ëmlyn  hefyd  wedi 
<langos  ei  hun  yn  feistr  trwyadl  yn  y 
<iull  o  ddesgrifío,  neu  ddynwaredu.  Y 
mae  yn  dwyn  yr  hen  gymeriadau  a'u 
nodweddion  yn  fyw  %tx  ein  bron  fel  nas 
j^ellir  eu  hanghofío.  Yr  ydym  wedi 
^[wrando  llawer  o  ddarlithiau  o  dro  i 
<iro,  ond   ynddynt  nid   oedd  nemawr 


ddim  werth  i  un  gofìo  ;  ond  dyma 
ddarlith  sydd  yn  argraffedig  ar  ein 
meddyliau.  Mae  yn  cydio  yn  y  pwynt- 
el  yn  hyf  a  diofn,  a  thyn  ddarlun  o'n 
blaen  yn  y  fan  ;  y  mae  gartref  yn  mhob 
man.  Dymunwyf  iddo  Iwyddiant  i 
derfynu  ei  daith  Americanaidd  yn  an- 
rhydeddus ;  a  bydded  i'r  elfenau  fod 
yn  dyner,  nes  iddo  gyrhaedd  tir  ei 
wlad  enédigol,  ac  iddo  oes  hir  i  wasan- 
aethu  ei  genedl.  Terfynaf  gyda  yr 
englyn  canlynol  o  eiddo  **  Paran," 
Lansford : 

Amlwg  yw  Myfyr  Emlyn—Uwyr  enwog» 
*N  hoU  ranau  ei  destyn  : 
Yn  mhob  lle  efe  a  fyn 
Addoliad  idd  ei  ddylyn. 

Lansford,  Nathan, 

O.  Y.  Yr  oedd  Mr.  Thomas  yn  teim- 
lo  yn  gartrefol  yn  y  Ile  uchod,  yn  gy- 
maint  ag  iddo  letya  gydag  un  ag  oedd 
wedi  fedyddio  fíynyddau  yn  ol,  sef  an- 
wyl  briod  D.  H.  Lewis,  a'r  hen  wraig 
ei  mam,  Phebe  Jones,  ac  amryw  o'r  un 
Sir  ag  ef. 

Tysteb  V  Brawd  Theophilüs  Jones, 

WlLK£SBARRE    Pa. 

C)rfraniadau  personol  tuag  at  dysteb  yr 
hybarch  Theophilus  Jones : 

B.  Hughes,  Hyde  Park %\o  00 

Parch.  T.  J.  Phillips,  Plymouth,  lo  00 

D.  D.  Davies,  Pittsburgh 5  00 

John  R.  Jones,  Minersville ....  5  00 
Parch.     D.     Rhoslyn    Davies, 

Kingston    10  00 

Parch.  O.  Griffith  (golygydd   y 

Wawr),  Utica lo  00 

Parch.  E.  Edwards,  Wilfcesbarre    5  00 

Da  genym  gael  ar  ddeall  fod  undeb 
a  chydweithrediad  yn  yr  eglwysi  i 
wneyd  y  dysteb  yn  deilwng  o'n  hanwyl 
frawd,  ac  yn  anrhydedd  i'r  enwad  y 
perthynwn  iddo.    Boed  felly. 

Y    PWYLLGOR. 


Braidwood,   III. 

Èarchus  Ofygydd—Píníyiiych,  y  mae 
gair  o'r  Ile  hwn  i  weled  ar  du  dalenau 
y  Wawr  ;  gan  hyny  gobeithiwyf  na 
fydd  i  chwi  omedd  caniatau  i'r  ychyd- 


Digitized 


byGoogle 


2^6 


Hanesi&n    CattrefcL 


[Rhagfyr, 


ig  lüiellau  hyn  gael   ymddangos  yn  ei 
goleuni. 

Y  mae  achos  crefydd  yn  mhlith  y 
Bedyddwyr  yn  bur  flodeuog  yma  ar 
hyn  o  bryd  ;  dim  ond  i  ni  edrych  yn 
ol  o  hyn  i  ddechreu  y  flwyddyn,  y  mae 
yma  rai  wedi  eu  derbyn  trwy  fedydd, 
ac  amryw  wedi  eu  derbyn  trwy  lythyr- 
au ;  ac  yr  ydym  wedi  cael  y  fraint  o 
gyfeillachu  gyda  rhai  wedi  t>od  ar 
daith  yn  ngwlad  y  moch  a'r  cibau ;  ac 
yr  ydym  fel  eglwys  trwy  hyny  yn  teim- 
lo  yn  fwy  gwrol  a  chalonog  i  rwyfo  yn 
mlaen  yn  nhaith  yr  anial. 

Hefyd  y  mae  drws  capel  y  Bedydd- 
wyr  yn  Braceville  wedi  ei  ail  agor,  yr 
hwn  oedd  wedi  bod  yn  nghau  er*s  am- 
ser  yn  herwydd  iselder  masnach  ac  ar- 
afwch  y  gweithfeydd  glo.  Yr  oedd 
amgylchiadau  yn  gorfodi  y  trigolion  i 
fyned  i  flẁrdd,  er  eu  galluogi  i  gael  lle? 
oedd  i  enill  eubarab«inyddiol,  ac  felly 
fc  aeth  cymaint  o'r  Bedyddwyr  i  ffwrdd 
ncs  yr  oedd  yr  ychydig  oedd  yn  wedd- 
iU  yn  analluog  i  gadw  cyfarfodydd  yn 
rheolaidd,  a  chauwyd  y  drws  i  fyny. 
Ond  yn  awr  y  mae  Braceville  yn  fwy 
bywiog  nag  y  bu  erioed,  a  llawer  o'r 
hen  drigolion  wedi  dychwclyd.  Felly 
ail-ddechreuwyd  cynal  gwasanaeth  crcf- 
yddol  yn  nghapel  y  Bedyddwyr,  a 
gwcinidogacthîr  yn  y  ddwy  eglwys — 
Braidwood  a  BraceyiUe — yn  bresenol 
gan  y  Parch.  John  Thomas,  diweddar 

0  Niles,  Ohio.    Bi  gyfeiriad  yn  brescn- 

01  yw :  Rev.  John  Thomas,  Bracevillc, 
Grundy  Co.,  111. 

Y  mae  y  gweithfeydd  glo  yn  myncd 
yn  y  blacn  yn  dda  yma — digon  o  waith 
a  gwcithio  bob  dydd.     Yr  ciddoch, 

Jacob  T.  Griptiths. 


Cyfarfod  Ymadawol  y  Parch.  £.  Ed- 

WARDS,  WlLRESBARRE,    Pa. 

Wedi  clywed  fod  y  brawd  anwyl  Mr.  Ed* 
wards  yn  gadael  y  mae«  Cymreig,  ac  yn  myn- 
edd  i  fugeilio  eglwys  Seisonig  Coatsville,  Pa., 
penderfynodd  brodyr  da  yn  y  weinidogaeth, 
yn  nghyd  a'r  eglwys  yn  Willcesbarre,  alw  cyf- 
arfod  cyhoeddos,  er  rhoddi  cyfle  i*w  laoaog 
gyfeilUon  yn  y  cylch  hwn  i  ganu  yn  iach  iddo, 
a  datgan  eu  teimladau  da  toag  ato.  Cynaliwyd 
y  cyfarfod  nos  Lan,  Tachwedd  isfed.  Erbyn 
haner  awr  wedi  saith  o*r  gloch,  yr  oedd  y  cap* 


el  yn  llawn  o  bobl^rhai  wedi  dyfod  o  Pitts- 
ton,  Parsons,  Kingston,  a  manau  eraill.  Heb- 
law  Bedyddwyr,  gwelsom  yno  lawer  o  adod- 
au  parchusaf  yr  Annibynwyr  a*r  Methodistiaid, 
Yr  oedd  ei  frodyr  gweinidogaethol  ytì  Uuosog 
yno  hefyd.  Neillduwyd  y  brawd  B.  Hughes» 
Hyde  Paik,  Pa.,  yn  Llywydd,  a  W.  F.  Dayies» 
Nanticoke,  yn  Ysgrifenydd.  Wrth  agor  y  cyf- 
arfod,  dywedodd  y  Llywydd  fod  yno  lawer  i 
gjrmeryd  rhan  yn  y  cwrdd,  a  bod  aroo  ef  ei 
hun  a  llawer  eraiU  elsiau  ymadael  adref  am  9 
o'r  gloch  ;  o  ganlyniad,  ychydig  fynydau  oedd 
amser  pob  un  o'r  siaradwyr  i  fod.  Dywedodd 
yn  mhellach,  ei  fod  ef  a  Mr.  Edwards  yn  hoff 
iawn  o'u  gilydd  er  pan  oeddent  yn  blant,  yn 
cyd-chwareu  ar  fryniau  Cymru.  Meddai  syn- 
iadau  uchel  am  Mr.  Edwards  fel  dyn  a  phreg- 
ethwr,  ac  edrychai  i  fyny  ato  yn  mhob  ystyr 
ond  un,  sef  mewn  ystyr  gorphorol.  Yr  oedd 
ef  ar  y  blaen  mewn  corph,  ond  Mr.  Eîdwards 
mewn  meddwl.  Dywedai  nad  oedd  yn  teimlo 
yn  ddrwg  at  Mr.  Édwards  am  hyny  o  gwbl, 
ond  fod  dymuniadau  cynesaf  ei  galon  yn  myn- 
ed  gyda  Mr.  Edwardjs  i  CoatSYiUe,  fel  ag  yr 
oeddent  wedi  bod  drwy  ei  oes, 

Y  Parch  D.  R.  Dayies,  Kingston,  a  ddy- 
wedodd,  ein  bod  fel  enwad  yn  y  cylch  hwn  jm 
colli  un  o'r  dynion  goreu  a  feddem — y  buasem 
yn  ^weled  ei  eisian  yn  fawr  mewn  mwy  nng 
un  cylch.  Hefydỳ  fod  ei  symudiad  yn  golled 
i'r  gymydogaeth,  ac  i  ddinas  Wilkesbarre  yn 
gyfredinoI--iddo  fod  yn  ddiwyd  a  llafums  er 
yn  y  Ue,  ac  yn  hynod  barchns,  a  charedig  at 
bawb  yn  y  cyich  cjrmdeithasol  a  gweinidog- 
aethol.  Yr  oedd  wedi  bod  yn  nodedig  o  lat- 
unis  fel  gweìnidog,  a  hyderai  fod  llawer  o 
ddedwyddwch  a  ch]rsur  yn  ei  arM  yn  ei  le 
newydd,  a  Ilwyddiant  mawr  yn  y  dyfodol  ar  yr 
hâd  a  hauwydganddo yn  nghanol anfanteisiott 
mawrìon  yn  Wilkesbarre. 

Y  Parch.  J.  P.  Harries,  ProTÌdence,  Pa.«  a 
ddiolchodd  nad  oedd  wedi  dyfod  o  Providence 
i  gladdu  Mr.  Edwards,  ond  yn  h^rtrach  i  godi 
ein  Ebeneser,  fel  yr  oedd  enw  y  brawd  anwjrl 
yn  awgrymu,  i  ddangos  mai  hyd  yma  yr 
oedd  Duw  wedi  ei  ddal  a'i  gynal.  Teimlai 
ein  bod  yn  colli  drwy  ei  symodiad  o'n  plith» 
nid  yn  nnig  cymydog  da,  dinesydd  anrhydedd- 
us,  Crístion  rhinweddol  a  dylaawadol  ei  fnch- 
edd,  pregethwr  cadarn  a  goleuedig,  pnd  hefyd 
Uenor  ac  ysgolaig  addfed,  a  hyny  mewn  an 
iaith  yn  ogsstal  a'r  Ilall.  Wrth  ddywedyd  hyn 
yr  of  dd  yn  datgan  bamau  Ilawer  o  lenoiioa 
goreu  y  genedl  am  y  brawd  anwyl  Mr.  Ed* 
wards,  heblaw  ei  fam  ef  ei  hun.  Hyderai  fod 
parch  mawr  yn  aros  Mr.  Edwards  a  fydd  yn 
deilwng  o'i  safle  fel  gweinidog  da  a  Christioa 
dysglaer.  Yn  ddios  mae  Cymry  yr  Hen  Wlad 
yn  parchu  eu  gweinidogion  yn  Uawer  mwy  n& 
Chymry  America,  ac  mae  Saeson  Ameríca  ar 
eu  blaen  hefyd.  Felly  yr  oedd  ar  un  Ilaw  yn 
teimlo  yn  fólch  fod  Mr.  Edwards  yn  symud» 
tra  ar  y  Uaw  arfill  yn  teimlo  jrn  wir  ofidus. 

Y  Paich.  J.  R.  Price,  Kingston,  a  ddywed^ 
odd—Mai  yr  argraff  a  wnaeth  Mr.  Edwards  ar 


Digitized 


byGoogle 


i8So.] 


Hanesiím  CartrefoL 


287 


ei  feddwl  ef  25  mîynedd  yn  ol,  pan  glywodd 
ef  gynUf,  oedd,  mai  pregethwr  brwdfrydig  mc 
efengylaidd  ydoedd,  ac  wedi  clywed  Mr  Ed- 
wards  lawer  gwaith  wedi  hyny,  nad  oedd  wedi 
oael  achos  i  newid  ei  fam  am  dano.  Nid  teg, 
meddai  ef,  oedd  bamn  gweinidogaeth  neb 
wrth  y  Uwyddiant  fyddo  ami,  ac  nad  teg  barnu 
eiddo  y  brawd  Edwards.  Mae  gweinido^aeth 
Hawer  un  wedi  dwyn  flrwyth  lawer  pryd  na 
byddont  hwy  yn  agos  i*w  fwynhau.  Cynyrch- 
odd  peiriant  englynn  Mr.  Price  y  ddau  englyn 
canlynol  i  Mr.  Edwards  : 

Yn  ddiwyd  o  wirfodd  hana— hâd  y  gair, 
Ryw  yd  gwych  gynyrcha ; 
Hedd  o'i  lafur  ddylifa 
I'r  cyhoedd  fel  dyfroedd  da. 

Duw  Israel  fo*n  hael  o  hyd— 1  lorwerth^ 
Tw  arwain  rhag  drygfyd  ; 
Boed  y  nef  iddo  hefyd 
lawn  fodd  wedi  hyn  o  fyd. 

Y  Parch.  T.  C.  Edwards  (Çyn9nfardd\ 
Siogtton,  a  ddywedodd— Fod  llawer  o  athron- 
ûeth  yn  y  pwnc  o  ymadael  ond  ei  ddeall  yn 
briodol.  Dylai  pob  dyn  ddeall  pa  bryd,  pa 
fodd,  â  phwy,  ac  i  ba  le  y  mae  yn  ynûuclael. 
Fod  yn  well  aros  yn  y  badell  ffrio,  er  ei  bod 
jn  boeth  yno,  na  myned  o'r  badeU  ffirio  i'r  tân; 
fod  yn  well  gadael  pob  lle  ar  ein  holau  yn  m[- 
oied  nag  yn  ganad.  Nid  oedd  ef  yn  credn 
fod  Cymiy  Ameríca  yn  waeth  at  en  gweinidog- 
ion  na  Chymry  yr  Hen  Wlad.  Gwir  fod  mwy 
o  newid  yma,  ond  credai  ef  mai  da,  ac  nid 
drwg  i  weinidog  ydoedd  hyny— ei  fod  wrth 
byny  yn  cael  llawer  o  fwynianau  na  chelai 
with  aros  drwy  ei  oes  yn  yr  nn  man.  Yr  oedd 
cf  a  Hr.  Edwards  wedi  bod  yn  cyd-weimdog- 
nm  amry w  flynyddoedd  yn  Wilkesbarre  ;  ac  er 
fod  un  yn  Fedyddiwr  a*r  Uall  yn  Annibynwr, 
cto  nad  oedd  hyny  wedi  bod  yn  un  rhwystr 
iddynt  fod  yn  gyfeilUon  mynwesol,  a  chyd- 
weithwyr  dros  y  Meistr  mawr,  a  gwyddai  mai 
gwaith  hawdd  oedd  iddynt  ddymuno  Uwydd- 
iant  y  naiU  y  Uall. 

Y  Phrch.  O.  Gríffith,  Utíca,  N.  Y.,  a  ddy- 
wedodd— Ei  fod  ef  yn  falch  fod  Mr.  Edwards 
jn  myned  at  y  Saeson^v  bnasai  yn  gaffiieliad 
aiawr  iddynt  gael  pregethwr  fel  efe  i'w  pUth. 
Tstyriai  Mr  Edwards  yn  bregethwr  gwir  dda, 
a  gwyddai  yn  dda  y  byddai  yn  addnm  i'r  wei- 
nidogaeth  Seisnig  yn  y  dyfodol,  fel  yn  y  gor- 
phenol.  Pan  yn  Kghymru  yn  ddiweddar, 
gwelodd  ei  bod  wedi  gwella  Uawer  yno  ar 
weinidogion  i'r  hyn  oedd  hi  yno  flynyddoedd 
yn  ol.  Hoffiii  weled  sefyUfaoedd  ei  frodyr  yn 
Ameríca  yn  gwella  hefyd,  fel  na  fyddai  eisian 
i  neb  o  honynt  fyned  i  faesydd  estronol  i  lafnr- 
io.  Na  fyddai  Mr.  Edwards  byth  yn  dded- 
wyddach  yn  CoatsrUIe  nag  y  dymunai  ef  iddo 
fod. 

Yr  ysgrifenydd  a  ddywedodd— Na  fn  eríoed 
yn  ngh^eiUach  Mr.  Edwards  heb  deimlo  ei 
fod  yn  mhresenoldeb  dyn  gwir  dduwiol.  Po 
fwyaf  oedd  yn  ymwneyd  ag  ef,  mwyaf  oU  yr 


oedd  yn  ei  hoffi,  ac  nwch  o  hyd  oedd  ei  sjrn- 
iadau  am  dano.  Credai  fod  lle  da  yn  ei  aros 
yn  CoatSYÌUe,  ond  nid  gwell  nag  oedd  Mr.  Ed- 
wards  yn  ei  haeddu,  ac  nid  gwell  ra*i  ddy- 
muniad  yntau  iddo. 

Mr.  Lewis  S.  Jones,  Goruchwyliwr  gweith» 
ian  glo  Wilhesbarre,  a  ddywedodd — Ei  fod  ef». 
nid  fel  gweinidog  yn  canmol  gweinidog,  nac 
fel  Bedyddiwr  yn  canmol  Bedyddiwr,  ond  ei 
fod  yno,  er  yn  Fethodist  selog,  i  dalu  parch  î 
weinidog  Bedyddiedig,  ntd  am  ei  fod  yn  wein- 
idog,  ond  am  ei  fod  yn  gymdeithaswr  pur,  ^m 
g^rmydog  c]mes-galon,  ac  yn  weinidog  ag  oedd 
a'i  eiríau  a'i  fuchedd  yn  arogl  bywyd  trwy  y 
Ue.  Nid  Bedyddwyr  yn  unig  oedd  yn  canmol 
Mr.  Edwards,  ond  pawb  fel  eu  gilydd.  Un 
ffaeledd  oedd  yn  perthyn  iddo,  dim  yn  meddn 
digon  o  dda  y  byd  hwn  i  gyfateb  i*r  galon 
haeUonns  oedd  yn  ei  fynwes.  Tr  oedd  gan- 
ddo  galon  a  digon  o  le  i  bob  un  gwir  angenus- 
•'i  mewn.  Rhoddodd  Mr.  Jones  anrheg  i'r 
brawd  Edwards  o  ddwy  gyfrol  o'r  Bostm 
Monäay  Lectures^  gan  Josepn  Cook. 

Y  Pkrch.  Mr.  Thomas  (M.  C).  WUlcesbarre» 
a  ddjrwedodd — Fod  yn  hawddach  bamn  % 
gwneyd  chwaren  teg  â  dyn  ar  ei  ymadawiad  o 
le,  nag  ar  ei  ddyfodiad  iddo.  Ýr  oedd  cyd- 
weinidogaethn  ft  Mr.  Edwards  yn  y  Ue  wedi 
rhoddi  mantais  dda  iddo  i*w  adnabod  mewn 
mwy  nag  un  cysylltiad,  ac  yr  oedd  yn  dda 
ganddo  allu  tystiolaethu  ar  ei  ymadawiad  na 
chafodd  ynddo  eríoed  ond  yr  hyn  oedd  yn  peri 
iddo  feddwl  yn  uchel  iawn  am  dano.  Gwydd- 
ai  ei  fod  yn  ymadael  a  dymuniadau  goreu  ei 
galon  ef,  Methodistiaid  yr  ardal,  a  phawb  a'r 
a  wyddai  efe  am  danynt,  yn  ei  ddUyn  i'w  fiies- 
newydd. 

Y  Parch.  B.  W.  Thomas,  Hyde  Park,  a  ddy* 
wedodd— Fod  ambeli  un  yn  awr  ac  eilwaith 
wedi  dríngo  i'r  pwlpud  ag  oedd  wedi  bod  yn 
fwy  o  warth  nag  o  ogoniant  iddo,  ac  nad  yw 
pawb,  o  bosibl,  ag  sTdd  ynddo  heddyw  yn  díel- 
Iwng  o  hono-^fod  liawer  o  bethau  yn  ofynol  i 
wneyd  gweinidog  cymwys  y  Testament  New- 
ydd.  Yn  y  brawd  pardins  Mr.  Edwards,  yr 
oedd  bob  amser  wedi  gweled  un  ag  oedd  yn 
deilwng,  fel  dyn  a  gras  Dnw  yn  ei  galon,  ys- 
golaig,  meddyUwr,  ac  yn  mhob  «styr  aralL  Xr 
oedd  yr  anwyldeb  mawr  a  deimlai  at  Mr.  Ed- 
wards  yn  perí  iddo  ymadael  ag  ef  mewn  trist- 
wch.  Hyderai  y  bydd  i'r  efengyl  bur  a  dra- 
ddododd  yn  Wilkesbarre,  o  galon  wedi  eî 
chyd-dymem  ft'i  gwirioneddau  mawríon,  ddwyn 
firwyth  toreithiog  wedi  iddo  ymadael,  ac  i'r  un 
Duw  ag  a  fu  yn  nerth  iddo  drwy  d  oes,  fod  yn 
enau  a  doethineb  iddo  hyd  derfyn  ei  oes. 

Yn  nesaf,  galwyd  ar  Mr.  Edwards.  Dywed* 
odd,  y  byddai  iddo  ddechren  yn  y  canol,  gyd-^ 
ag  ef  ei  hnn.  Yr  oedd  ntit  ragorol  o  ddillad 
am  dano,  oedd  wedi  gael  gan  ei  frodyr  a'i 
chwiorydd  cyn  ymadael,  yr  hyn,  meddai«  oedd 
yn  fwy  nag  oedd  eríoed  wedi  ei  gael  gan  y 
Saeson.  Diolchodd  yn  garedig  am  danynt,  a 
theimlai  yn  ddiolchgar  hefyd  i'w  íinodyr  yn  f 
weinidogaetfa— brodyr  a  chwiorydd  perthynol 


Digitized 


byGoogle 


iB8 


Hanesion  CarirefoL 


IRhagfyr, 


1  enwadaa  eraill — i*w  gymydogion  a'i  gyfeill- 
ton  lluosog  yn  y  lle,  a  phawb,  am  eu  caredig- 
rwydd  iddo,  a*u  teimladau  da  tuag  ato. 

Y  Parch.  Tbeophilus  Jones,  Wilkesbarre,  a 
Toddodd  law  o  ffarwell  i  Mr.  Edwards  dros  y 
cyfarfod.  Pan  oedd  Mr.  Jo  es  yn  gwneyd 
hyn,  saethai  y  dagrau  o  lygaid  Iluaws  o*r 
gwyddfodolion.  Yr  oedd  yn  hawdd  gwybod 
tod  un  a  fawr  berchid  ganddynt  yn  ymadael  & 
hwy. 

Bu  yn  amser  marwaiddar  fasnach  yn  ys* 
tod  gweinidogaeth  ein  brawd  yn  y  Ue;  er  hyny, 
trwy  ei  ymdrech  diflino,  talodd  tua  mil  o  ddol- 
eri  o'r  ddyled  oedd  ar  y  capel,  a  dyblwyd  rhif 
yr  aelodau,  ac  nid  gwaith  bychan  oedd  hyn 
mewn  lle  a  chỳmaint  o  anfanteision  ynddo. 
Gallwn  ddyweyd  yn  ddiofn,  fod  ein  brodyr 
Seisnig  yn  Coatsville  yn  cael  yn  Mr.  Edwards 
tin  o  weision  fiyddlonaf  a  mwyaf  didwyll  j 
Meistr  mawr.  Preswylydd  y  berth  fyddo  yn 
■amddiflÿn  iddo,  ac  a  fendithio  eî  lafur  hyd  ei 
fedd,  ac  yn  y  diwedd  a'i  derbynio  at  y  flfydd* 
loniaid  fry,  a  rhoddi  iddo  etifeddiaeth  a  chyf- 
nn  yn  mhlith  y  rhai  a  sancteiddîwyd. 
Drosy  cyfarfod, 

W.  F.  Davi£s. 


BEDYDDIWYD-^ 

Dmniscn,  neu  Sherman,  O^i^.— Sabboth, 
Tachwedd  6,  1880,  cawsom  yr  hyfrydwch  o 
weled  dau,  sef  gwr  a  gwraig,  yn  cael  eu  bed- 
yddìo  trwy  drochiad  yn  yr  afon  ger  y  lle  hwn. 
Oweinyddwyd  yr  ordinhad  gan  y  Parch  lago 
W.  James,  Hametown,  O.  Yr  oedd  y  brawd 
«'r  chwaer  uchod  yn  aelodau  gydag  enwad  yr 
Annibynwyr  er's  blynyddau.  —  W.  y,  D, 


GANWYD— 

Hydref  6,  1880,  yn  Hamelown,  O.,  mab  i 
Mr.  a  Mrs.  James  ac  EHzabeth  Carriclc.  Gel- 
-wir  ei  enw  ef  Willie. 


PRIODWYD— 

Tach.  20, yn  Danyille,  Pa  ,  gan  y  Parch.  J. 
P.  Harrís,  ProYÌdence,  William  Godfrey  Ev- 
ans  a  Naomi  Davies,  ill  dau  o  Danville. 

I  WiIIiam  a'i  anwylyd— erfyniaf 
Hir  fwyniant  newyddfyd ; 
Eu  hanedd  fo'n  hedd  o  hyd, 
Ac  enfawr  byth  eu  gwynfyd 

Ieuan  Ddu. 

Medi  18,  gan  y  Parch.  E.  Edwards,  John 
LiOvelI  ac  Anna  Maria  Thomas,  o  Pittston»  Pa. 

Medi  20,  gan  y  Parch.  E.  Bdwards,  Wm. 
Howells  a  Margaret  Hopîdns,  Willcesbarre. 


Medi  22,  gan  y  Parch.  E.  Edwards,  Evan 
P.  Davies,  Parsons,  a  Mary  Ann  Evan8,  merch. 
Jas.  Evans,  Wilkesbarre,  Pa. 

Hydref  30,  gan  y  Parch.  E.  Edwards,  Wm. 
D.  Thomas  a  Hannah  Lewis,  o  Willcesbarre. 

Tachwedd  17,  yn  Nanticolce,  Pa.,  gan  j 
Pfcrch.  W.  F.  Davies,  Mr.  Jenkin  WiIIîams  a 
Miss  Margaret  Davies,  y  ddau  o  Nanticoke, 
Pa. 

Hydref  30,  yn  HoutzdaIe,  Pa  ,  gan  y  Parch. 
W.  R.  Jones,  Mr.  Michael  Divene  a  Mias 
Elizabeth  Gibbie,  y  ddau  o  Houtzdale. 

Tachwedd  24,  yn  Providence,  P&.,  gan  7 
Parch.  J.  P.  Harris  {leuan  Ddu)^  Mr.  Peter 
WiIIiams,  o  West  Nanticoke,  ac  EIizabeth, 
merch  Wm.  Gwynne  Jones,  Y.  H.,  Plymouth, 
Pa. 

Duw  lôn,  a  phob  daioni,--3rn  eiddo 
Fo  iddynt  rhag  cyni ; 
Pete  ar  bwys  ei  iwys  Lizne^redo  ar 
Ei  yrfa  hygar  we<Ú  arfogL 

Ieuan. 

Hyd.  28,  yn  Shenandoah,  Pa.,  gan  y  Parcli. 
D.  Jones,  Mr.  Samuel  Rogers  a  Miss  Lizzie 
Thomas,  CentraUa. 

Hyd.  29,  jta  Shenandoah,  Pa.,  gan  y  Parch. 
D.  Jones,  Mr.  John  Rogers  a  Miss  Sarah  Jane 
Griffiths,  Hazelton. 


BU  FARW— 

MRS.  ANNE  MORGANS,  PROYIDENCB^  PA. 

Mae  bywyd  rhinweddol  mewn  byd  o  lygredd 
yn  teilyngu  coffiidwríaeth  parchus,  am  ei  fod 
yn  arddangosiad  o  ras  Duw,  ac  o  dnedd  i 
nerthu  gweiniaid  Seion  ar  ru  taith  tua'r  Gmn- 
aan  dragywyddol.  lë,  y  mae  ein  haninfl 
chwaer,  Anne  Morgans,  wedi  rhedeg  ei  gyrMi, 
wedi  cadw'r  fiÿdd,  a  derbyn  coron  cyfiawnder. 
Dechreuodd  ei  gyrfa  grefyddol  yn  ieuanc,  a. 
chadwodd  hyder  ei  gobaith  yn  ddisigl  hyd  y 
diwedd.  Er  pob  symudiadau,  yr  oedd  Daw« 
ei  chraig,  yn  aros  yr  un,  a'i  chaitref  yn  y  nef- 
oedd,  lle  y  mae  yn  gorphwys  oddiwrth  ei  llaf- 
ur,  a'i  gweithredoedd  wedi  ei  chanlyn. 

Ganwyd  gwrthddrych  ein  coffii  yn  Mhontar- 
ddulas,  yn  y  fiwyddyn  1833.  Merch  ydoedd  i 
Thomas  ac  Ann  Jones.  Mae  ei  thad  wedi  ei 
blaenu  er's  blynyddoedd  i  fyd  mawr  yr  ysbryd- 
oedd ;  ond  mae  ei  mam  eto  jm  fyw,  a  phwys- 
au  blynyddoedd  yr  einioes  yn  gwasgu  yn  drwm 
ami,  a  daw  y  bÍDreu  yn  fuan  y  ca'r  ferch  a'r 
fam  gyfarfod  yn  y  wlad  well,  a  hono  yn  on 
nefol.  Glyn  Nedd  oedd  Ile  yr  ail-eni,  ac  yno 
yr  ymunodd  ft  r  eglwys  Annibynol  pan  yn  16 
ml.  oed.  Symudodd  y  teulu  oddiyno  i  Heol- 
y  felin,  Aberdar.  Yn  y  flwyddyn  1850,  daeth 
Mrs.  M.  a'i  chrefydd  gyda  hi  yno,  gan  fyw  yn 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Hànesüm  CartrefoL 


289 


deilwng  o*i  bjmrwymiadau  i*r  Arglwydd,  ac 
i'r  gymdeithas  grefyddol.  Ymunodd  mewn 
priodas  ft  John  T.  Morgans  yn  y  fl.  1862,  a  sy- 
mudasant  i  Mountain,  Ash,  Ue  y  buont  am 
ddwy  flynedd,  ac  o'r  hwn  le  yr  ymfudasant  i 
Atnerica  yn  1864.  Yn  ProYÌdence  y  syrthiodd 
coelbren  y  teulu  hwn,  gan  wneuthur  eu  cartref 
yn  y  Ue.  TreuUodd  hi  ei  bywyd  American- 
ûdd  yma,  oddieithr  yr  ychydig  amser  y  bu  yn 
aros  yn  TaylorvilIe.  Tra  yn  y  lle  olaf,  ymun- 
odd  â*r  eglwys  Fedyddiedig.  Cafodd  ei  bed- 
yddio  ar  broffes  o'i  ffydd  yn  Mab  Duw  yn  y 
flwYddyn  1869,  a  bu  yn  ymdrechol  a  difwlch 
hyd  ei  bedd.  Yr  oedd  yn  awyddus  i  gario  ei 
rhan  o  faich  arianol  y  frawdoliaeth.  Yr  oedd 
ganddi  barch  mawr  i  weision  Crist  er  mwyn  eu 
gwaith,  a  gwnelai  bob  peth  oedd  yn  ei  gallu 
i*w  gwneyd  yn  gysurus.  Cydymdeimlai  ft'r 
tlawd  a*r  anffòdus,  cydddygai  eu  beichiau,  ac 
felly  cyflawnai  gyfraith  Crist.  Yr  oedd  ei 
hìechyd  yn  gwaelu  er*s  rhai  blynyddoedd,  ac 
yn  aml  yr  oedd  yn  analluog  i  fyned  i  byrth 
merch  Seion ;  yx  oedd  caethder  anadl  a  gwen- 
did  corphorol  yn  ei  lluddias,  eto  nid  achwynai 
ar  y  drefn  fawr.  Mewn  modd  siríol  y  croes- 
awai  ei  chyfeillion  crefyddol.  Yr  oedd  yn 
chwaer  gariadlawn,  yn  wraig  hawddgar  a  gof- 
alus — yn  ddyoddefgar  mewn  cystudd,  ac  yn 
dyfal-barhau  mewn  gweddi, 

"  Nes  daeth  yr  awr  i  hedeg  gartref, 
O  oadiau'r  byd  a'i  blft." 

Dan  bwys  ei  chystudd  treuliodd  ddiwrnodau 
helbulus,  a  nosweithiau  blinion,  nes  yr  ym- 
lithrodd  i  donau  yr  afon,  a*r  CyfaiU  goreu  yn 
agos  ati,  yn  oleuni  ac  yn  iachawdwríaeth  i'w 
henaid,  pan  oedd  príod  a  chftr  yn  gorfod  cilio 
yn  oL  Do,  hunodd  yn  dawel  yn  yr  lesu,  wedi 
dau  fis  o  gystudd,  yn  47  mlwydd  oed. 

Ddydd  ei  hangladd,  gweddiodd  y  brawd  T. 
G.  Jones,  Taylondlle,  a  phregethodd  y  brawd 
J.  P.  Harris.  Y  mae  yr  oll  sydd  farwol  o  honi 
yn  gorwedd  yn  meddrod  y  teulu  yn  mynwent 
Washbume  St.,  Hyde  Park.  Yr  Arglwydd  yn 
Blûriondeb  ei  drugaredd  íyddo  yn  nawdd  ac 
jm  ymgeledd  i'r  galarwyr  oU.  ac  yn  enwedig 
t'w  hanwyl  brìod  a'i  mam  oedranns.  Bydded 
i'r  ergyd  a  rwygodd  yr  undeb  príodasol  ddwyn 
etn  hanwyl  gyfaiU  i  undeb  ffydd  ft  Mab  Duw, 
féí  na  byddo  gwasgaríad  yn.  nydd  y  gwasgaru. 


Gan  fyfyrío  a  rhyfeddu 
Mawredd  carîad  Tri  yn  ün 

Yn  cynllunio  a  pherffeithio 
Grasol  íachawdwríaeth  dyn. 


BUGAIL. 


Bellach  y  mae  yn  ei  chartref, 

Gyda'r  lesu  yn  y  wledd, 
Wedi  dianc  ar  bob  gelyn, 

Yn  mwynhan  trag*wyddol  wledd; 
Wedi  enill  goruchaíîaeth, 

Wedi  enwog  gario  *r  dydd, 
Yn  ei  gwendid  ca'dd  ei  nerthu, 

O'i  cbadwynaa  daeth  yn  rhydd. 

Y  mae  'n  awr  yn  gorfoleddu 
Yn  ngherddoriaeth  gwlad  y  gftn, 

Wedi  ei  golchi  yn  y  ffynon, 
A'i  gwisg  ddrud  yn  berffaith  Iftn, 


MRS.  MARY  SIMMONDS. 


Hydref  30,  1880,  yn  Tower  City,  Pa.,  bu 
farw  ein  hen  chwaer  Mrs.  Simmonds,  yn  nhy 
ei  merch,  priod  Mr.  David  Edmunds,  yn  yr 
oedran  o  83.  Ganwyd  hi  yn  Sìr  Frycheiniog, 
D.  C,  Rhagfyr,  1797.  Príododd  ft  Mr.  Tho- 
mas  Simmonds  yn  1819. 

Ymfudasant  i  Ameríca  yn  1851.  Biaenodd 
mab  a  merch  hi.  Bu  farw  ei  phriod  yn  New 
Philadelphia,  yn  1857.  Yr  oedd  yn  fam  i 
ddeg  o  blant,  pedwar  mab  a  chwe'  merch,  tri 
o*r  rhai  fu  farw  yn  Nghymru,  cyn  eu  dyfodiad 
i  America,  a  dau  yn  y  wlad  hon.  Bu  farw  ei 
mab  hynaf  yn  Shamokin,  ddwy  flynedd  yn  ol, 
a  merch,  gwraig  David  Andrew,  fu  farw  yn 
Tower  City,  yn  niwcdd  1872.  Maeygwedd- 
lU  o'i  phlant  yn  byw  yn  Swyddi  SchuUtilI, 
Northumberìand  a  Lackawanna,  Pa.  Mae  ar 
ei  hol  28  o  wyríon,  a  25  o  orw)p:ion.  Bu  fyw 
19  o  flynyddoedd  yn  New  Philadelphia.  Bu 
yn  aelod  cyson  am  40  o  flynyddoedd  gyda  y 
Bedyddwyr.  Mae  wedi  gadael  ar  ei  hol  law- 
er  o  berthynasau  na  enwyd,  a  Uuaws  o  gyfeiU- 
ion  twym-galon  yn  y  cylchoedd. 

Claddwyd  hi  ddydd  Mercher  olynoL  yn 
mynwent  y  Bedyddwyr  yn  Belmont,  yn  medd 
ei  phriod.  Nos  Fawrth  cyn  claddu,  aeth  tua 
15  oV  aelodau  o  Wiconisco,  saith  mUIdir,  i 
gadw  cwrdd  yno,  o  barch  a  chynesrwydd  ati. 
Pregethodd  yr  ysgrífenydd  yno  oddiar  y  geir- 
iau,  **  Bu  dda  genvf  eistedd  o  dan  ei  gysgod 
a'i  ffrwyth  oedd  felus  i'm  genau."  Yr  oedd 
wedi  dewis  yr  ysgrífenydd  er's  cryn  amser  i 
bregethu  yn  ei  hangladd.  Gwnaeth  y  Parch 
Mr.  Powick  (M.  E.)  ychydig  o  nodiadaugydi 
yr  ysgrífenydd  yn  y  ty,  yn  yr  iaith  Seisonig. 
Cychwynwyd  yn  foreu  dranoeth  gyda'r  train 
a  chyrhaeddasom  Pottsville  erbyn  9,  y  boreu' 
Ue  yr  oedd  llawer  o'i  chyfeiUion  wedi  dyfod 
i'n  cyfarfod.  Claddwyd  hi  yn  y  prydnawn. 
Yn  y  capel  cyn  claddu,  siaradodd  yr  ysgrífen- 
ydd  a»r  brawd  R.  Edwards,  PottsviUe,  a  phreg- 
ethodd  Mr.  Powick  oddiar  y  geiriau,  •«  A  pha 
ryw  gorph  y  deuant  ?"  &c 

Yroedd  yn  hen  chwaer  dawel,  heddychol. 
ddystaw  a  theimUdwy.  Bu  farw ai  phwys  ar 
ei  Cheidwad.  B.  E.  >nes. 

EMELIA  WHITEHSAD. 

Hydref  21,  yn  Ocean  Mines,  ger  HontzdaIe 
Pa.,  Emelia,  merch  Mr.  Thomas  Whitehead 
a'ibnod,yn  5  mlwydd  a  haner  oed,  Cladd- 
wyd  hi  yn  PhiUipsburgh,  y  Sabboth  canlynol 
pan  y  gwcinyddwyd  yn  y  ty  ac  wrth  y  bedd 
gan  y  Parchn.  W.  R.  Jones  a  W.  Evans. 

Dyma  y  seithfed  blentyn  i'r  tenlu  uchod 
goUi  yn  ystod  eu  gyrfa.  Cypaill. 


Digitized 


byGoogle 


aço 


NewyddUm  a  Nadiún, 


[Rhagfyr, 


]SÍewyààiot\  à  Jsfodioi\. 


GAN  J.  EDRKD  JONBS. 

Yr  ydym  yn  bwríadu  neiUduo  rhan 
o'n  gofoá  )m  y  dyfodol  i  goffàu  am,  ac 
i  wneyd  sylwadau  ar  rai  o'r  pethau,  301 
wladol  ac  eglwysig,  fyddo  yn  tynu  mwy- 
af  o  sylw  y  cyhoedd.  Ac  yr  ydym  yn 
addaw  ymdrechu  ein  goreu  i  wneyd  yr 
adran  hon  yn  ddyddorol  ac  yn  adeilad- 
ol  i  ddarllenw^rr  y  Wawr.  Gan  fod  ein 
hamser  yn  brín  y  mis  hwn,  ni  chawn 
sylwi  ond  ar  ddau  beth  )m  unig. 

Prif  bwnc  y  Talaethau  yn  y  misoedd 
diweddaf  oedd, 

YR  STHOUAD  ARLYWYDDOL. 

Bellach  y  mae  hwn  drosodd  am  y  ped- 
air  bl^medd  nesaf ;  a  chan  fod  y  frwydr 
fawr  wedi  ei  hymladd,  buddugoliaeth 
ardderchog  wedi  ei  henill,  a  bod  mwg 
y  magnelau  politicaidd  wedi  ei  chwythu 
ymaith  erbyn  hyn,  y  mae  yn  amser  cyf- 
íeus  i  ni  yn  bresenol  i  dafiu  bras  olwg 
dros  yx  ymgyrch.  Y  mae  yn  hysbys  i 
bawb,  o'r  plentyn  i'r  henafgwr,  mai'r 
ddau  bríf  ymgeiswyr  am  y  gadair  Ar- 
IjTwyddol  oeddynt  y  Cadfridogion  Gar- 
field  a  Hancock — y  naiU  yn  .cynrych- 
ioli  y  blaid  Werinol,  a'r  llall  y  blaid 
Ddemocrataidd.  Yr  oedd  y  ddau  wedi 
hynodi  ac  enwogi  eu  hunain  yn  ein 
rhyfel  cartrefol.  Yr  oedd  yddau  yn 
sefyll  yn  uchel  yn  ngolwg  y  wlad,  nid 
yn  unig  fel  swyddogion  milwrol,  ond 
hefyd  fel  dynion  o  dalentau  dysglaer, 
cymeriadau  uchel  fel  dinasyddion,  a 
chymw^erau  i  lanw  y  swydd  Arlyw- 
yddol  yn  anrhydeddus.  Y  raae  yn 
deUwng  o'n  sylw  ni  hefyd,  fod  y  ddau 
yn  dal  rhyw  gymaint  o  gysylltiad — pell 
neu  agos — â'r  enwad  y  perthynwn  iddo. 
Yr  oedd  tad  y  Cadfridog  Hancock  yn 
aelod  o  ddylanwad,  ac  yn  ddiacon 
parchus  yn  eglwys  y  Bedyddwyr  yn 
Norristown,  Pennsylvania,  hyd  ddydd 
ei  farwolaeth,  yr  hyn  a  gymerodd  le 
tua  thairblynedd  yn  ol.  Ac  mae'r  Cad- 
fridog  Garfield  yn  aelod  blaenllaw  gyda 
y  corph  parchus  o  Ddysgyblion,  gan 
bregethu  yn  achlysurol,  fel  y   byddo 


amgylchiadau  yn  caniatau.  Gan  nad 
yw  y  corph  hwn  yn  ystyried  dim  ond 
trochiad  y  crediniol  yn  fedydd,  dichon 
y  gallwn  edrych  ar  Garfield  fel  perthyn- 
as  agos  i  ni.  Y  mae  yn  deilwng  o  sylw 
pellach  yn  y  cysylltiad  hwn,  fod  tad  yr 
Is-lywydd  etholedig  hefyd,  y  diweddar 
Dr.  Arthur,  wedi  tod  yn  ei  ddydd  yn 
weinidog  enwog  yn  rhengau  y  Bedydd- 
wyr  am  lawer  o  flynyddoedd. 

Ond  er  fod  y  ddau  jrmgeisydd  yn  sef- 
yll  yn  uchel  yn  ngolwg  y  cyhoedd,  nid 
ydym  am  i'r  darllenydd  gasglu  oddi- 
wrth  yr  hyn  a  ddywedasom  ein  bod  yn 
ystyried  y  ddau  yn  gydradd  o  ran  c)rm- 
eriadau  meesol,  pro&id  gwladwriaethol, 
nac  yn  y  cymwysderau  gofynol  i  lanw 
y  swydd,  er  lles  cyfiredin  y  genedl,  )m 
neiUduoí  jm  yx  argyfwng  pwysig  pres- 
enoL  Tra  nad  yw  Hancock  wedi  cael 
dim  profiad  fel  gwladweinydd,  y  mae 
Garfield  wedi  cael  blynyddau  o  hjmy 
yn  Nhy  y  Oynrychiolwyr  yn  Washing- 
ton ;  ac  yno  yr  oedd  ei  alluoedd  medd- 
yliol,  ei  gymeríad  gonest,  a'i  ddylan- 
wad  areithyddol,  yn  cael  eu  cydnabod 
gan  ddynion  blaenaf  y  ddwy  blaid,  ac 
edrychid  arno  fel  blaenor  naturíol  y 
blaid  Werinol  yn  y  Ty.  Cydnabyddir 
gan  ei  wrthwynebw)n:  fod  y  Cadfridog 
Garfield,  trwy  ei  wybodaeth,  ei  ddy^- 
eidiaeth,  a'i  gyíarwydd-der  â  holl  ach- 
osion  y  wladwriaeth,  yn  un  o'r  rhai 
addasaf  i  fod  yn  Arlywydd  a  etholwyd 
eríoed. 

Mewn  moesoldeb  yr  oedd  gwahan- 
iaeth  dirfawr  rhwng  y  ddau  ymgeisjrdd, 
yr  hyn  sydd,  neu  a  ddylai  fcid,  yn  bwnc 
pwysig  yn  ngolwg  pob  Crístion.  Fel 
y  sylwasom  yn  barod,  y  mae  un  o  hon- 
ynt  yn  ddyn  o  brofies  ac  o  fywyd  Crist- 
ionogol,  tra  y  dywedir  gan  y  rhai  a'i 
hadwaenant  oreu,  fod  y  llall  yn  noded- 
ig  am  ei  gabledd.  Dywedai  golygydd 
newyddiaídur,  yr  hwn  a  ymladdodd  ei 
oreu  o'i  blaid  yn  ystod  y  campaign^  fod 
Hancock  yn  rhegu,  tra  yr  oedd  ei  wrth- 
wynebydd  yrígweddio.  Eto  iawn  yw 
cydnabod,  mai  y  ddwy  blaid  )m  fwy 
na'r  ddau  ^mageisydd  oeddynt  ar  brairf 
o  flaen  Uys  y  cyhoedd.  Dywedodd  R. 
Ingersoil,  yn  un  o'i  areithiau  tanllyd 
yn  ninas  New  York,  yn  gellweirus,  os 
nid  yn  gableddus,  na  ddaw  y  blaid 


Digitized 


byGoogle 


i83o.] 


NewytUUan  a  Nodion. 


291 


Ddemocrataidd  ì  Iywodraethu  yr  Undeb 
eto  tra  byddo'r  Hollalliiog  yn  fyw ! 

Ond  er  mor  uchel  yd^rw  Oafíìeld 
yn  ngolwg  y  werín,  fel  Crístion  a 
gwladweinydd,  nid  oes  un  ^rmgeisydd 
am  yr  Arlywyddiaeth  erioed  wedi  cael 
mwy,  os  cymaint,  o'i  gamliwo,  ei 
&eddu,  ac  anwiredclu  am  dano,  o'r 
dydd  y  neillduwyd  ef  yn  Chicago  hyd 
nes  jrr  etholwyd  ef.  Nid  oedd  unrhyw 
fryntni,  anwìieddu,  ac  enllibio,  a  fedr- 
aì  calon  ddychymygu,  a  thafod  draethu, 
a  phin  ^rsgrîfenu,  nad  yw  blaenoríaid  y 
blaid  Ddemocrataidd  wedi  bod  yn  eu- 
og  o  hono ;  ac  er  gwarth  oesol  i'r  blaid 
faono  yr  yd)rm  yn  gorfod  cofhodi  hyn. 
Nid  yn  unig  hyny,  ond  ychydig  cyn 
3rr  etholiad  esgorwyd  ar  y  ýlot  duaf, 
mwyaf  mileinig,  maleisddrwg  a  dieílig, 
a  allai  y  galon  fwyaf  s^nrasol  feichiogi 
arno,  sef  ffugio  Ilythyr  uwch  enw  y 
Cadfrídog  G£fffìcld  at  berson  dychym- 
ygol,  er  mwyn  ei  ddarostwng  yn  ngol- 
wg  y  wlad,  tynu  pleidleisiau  oddiwrtho, 
a  thrwy  hyny  beri  iddo  goUi  y  dydd  yn 
ei  ymgais.  Bu  rhai  o  brif  ddynion  y 
blaid  wrthwynebol  yn  ílaenllaw  yn  lied- 
aeniad,  os  nid  yn  íTuríìad,  y  cynllun 
bradwrus  a  diegwyddor  hwn ;  ac  erys 
yn  ilotyn  du  annileadwy  am  yr  oes  hon 
o  leiaf  ar  gymeriad  y  blaid  a  fu  yn  eu- 
og  o'r  fath  ddrygioni ;  ac  edrychir  ar 
7  rhai  fuont  a  Ilaw  yn  ei  ffurfiad  a'i 
ledaeniad  fel  ar  ddynion  annheilwng  o 
gymdeithas  boneddigion.  Y  mae  rhaì 
o'r  dupes  wedi  cyfaddef  yn  barod  ddar- 
fod  iddynt  dyngu  yn  anudon,  ac  maent 
er's  dyddiau  mewn  carchar  yn  aros  eu 
prawf ;  ond  mae  lle  i  ofhi  y  gall  y /fiVi- 
cipais  ddianc,  am  eu  bod  yn  gyfoeth- 
og,  &c.  Ond  er  gwaethaf  yr  holl  ddi- 
chellion,  malais,  celwyddau,  farseries^ 
a'r  soUd  Sauih,  cododd  y  werín  yn  ei 
mawrhydi  i  ddangos  yn  effeithiol  ei 
faatgasrwydd  at  y  fath  weithredoedd, 
yn  gystal  a  diffyg  ei  hymddiried  yn  y 
blaid  Ddemocrataidd,  trwy  ethol  gyda 
mwyafrif  mawr  James  A.  Garfìeld  yn 
Arlywydd. 

Wedi  y  cwbl,  mae  hyn  yn  profì  nad 
yw  y  cnewyllyn  politicaidd  yn  bydred- 
ig.  T  mae  egwyddor  onest  yn  myn- 
wes  y  bobl ;  a  phan  mae  Uygad  bjrth- 
efi&ó  y  genedl  yn  gweled  fod  sarhad 


personol,  enllib,  celwyddau  a  forgeriesy 
yn  cael  eu  defnyddio,  yn  lle  rhesymau, 
egwyddoríon,  a  theilyngd  od,  er  trechu 
ymgeisydd  teilwng,  dangosant  eu  hat- 
g^srwydd  at  y  fath  fryntwaith  melldig- 
edig. 

Y  mae  canlyniad  yr  etholiad  diwedd- 
ar  yn  Uawn  o  wersi  addysgiadol  yn  y 
cerydd  Ilym  a  gynwysant ;  a  phe  buas- 
ai  ein  gofod  yn  caniatau,  gwnaethem 
rai  sylwadau  pellach  ar  rai  syniadau  eg- 
lur,  ond  anghyffesedig,  yn  mhoUtics  y 
dydd — cuddiedig  yn  awr  o  dan  haenen 
deneu  o  eocpediency,  ond  deuant  yn  òro- 
minen/ cyn  hir. 

Dichon  mai  y  pwnc  sydd  yn  tynu 
mwyaf  o  sylw  y  byd  gwareiddiedig  jm 
awr  yw 

CYFLWR  TERFYSGLTO  YR'  IWERDDON. 

Greadur  hynod  o  aílonydd  ydyw  y 
Gwyddel  Ile  bynag  y  byddo  )m  car- 
trefu ;  a  phan  yr  ydym  yn  ysgrífenu,  y 
mae  rhan  fawr  o'r  Ynys  Werdd  fel 
crochan  berwedig,  ac  nid  oes  neb  yn 
gwybod  beth  fydd  canlyniad  y  twrw,  y 
terfysg,  a'r  aml  lofruddiaethau  gwaed- 
Iyd  sydd  yno  yn  bresenol.  Ar  hyn  o 
bryd  y  mae  pethau  yn  ymddangos  yn 
hynod  o  dywyll,  a'r  wlad  mewn  cyflwr 
arswydus.  Yn  ein  bryd  ni,  y  mae  aeA- 
os — hen  achos-^i'r  terfysg  presenol.  Y 
mae  y  genedl  Wyddelig  wedi,  ac  yn 
cael  ei  gorthrymu  yn  dost.  Llethir  hi 
rhwng  dau  faen — y  Babaeth,  a'r  Tir- 
feddianwyr.  Ehwng  y  ddau,  mae  ei 
chyflwr  yn  andwyol  er's  oesoedd,  a 
chedwir  hi  yn  barhaus  mewn  dygn 
dlodi,  a  hwnw  yn  cynyddu  o  hyd.  Y 
mae  Ilawero'n  darllenwyr  yn  gwybod  yn 
brofìadolbeth  ywcyflwrtenántiaid  i  law- 
er  o  dirfeddianwyr  gormesol,  beilchion, 
dideimlad  a  diegwyddor,  yn  Nghymru ; 
ond  nid  yw  cyfiwr  tenantiaid  Cymru, 
yn  ddiau,  i'w  gydmaru  â  chyflwr  yr  un 
dosbarth  yn  jrr  Iwerddon.  Nid  oes  ond 
ychydig  iawn  o'r  tir-feddianwyr  yno 
)m  byw  yn  y  wlad.  Treuliant  eu  cyf- 
oeth  yn  Lloegr,  neu  ar  y  Cyfandir.  Yr 
unig  interest  sydd  iddynt  hwy  yn  y 
wlad  yw  brasder  y  cyfoeth  a  ddylifa 
iddynt  oddiwrth  eu  tiroedd,  a  hwnw 
yn  cael  ei  wasgu  allan  trwy  bersonau 
sydd  yn  methu  cael  digon  o  laeth  a 


Digitized 


byGoogle 


292 


Byr'Eòùm. 


[Rhagfyr, 


phytatws,  bara  haidd  ac  ysgadan,  i  gadw 
corph  ac  enaid  yn  nghyd,  tra  nad  yw 
eu  tir  yn  gyffredin  yn  ddigon  da  i  an- 
ifeiliaid  fyw  ynddynt.  Nid  rhyfedd  felly 
fod  y  wlad  yn  myned  yn  dlotach  bob 
blwyddyn,  a'r  tenantiaid  yn  myned  yn 
fwy  aflonydd. 

Dechreuodd  y  cyffroad  presenol  yn 
1878,  a'r  amcan  mewn  golwg  y  pryd 
hwnw  oedd  cael  gostyngiad  yn  y  rhenti; 
ond  fel  yr  oedd  y  mudiad  yn  myned 
rhagddo,  a'r  ysbryd  yn  cynhyrfu,  daeth- 
ant  yn  raddol  i  hawlio  diddymiad  tir- 
feddianaeth.  Ni  ddaeth  y  **  Land 
League'^  yn  allu  yno  hyd  yr  Hydref 
diweddaf,  pan  oedd  y  gauaf  agosâol  yn 
bygwth  y  trigolion  â  newyn.  Yna  de- 
chreuodd  yr  **  Home  Rulers  "  ar  bwnc 
y  tir,  ac  oddiar  hyny  mae  y  tir-fedd- 
ianwyr  yn  ei  chael  hi  yn  ddidrugaredd. 
Cafodd  amryw  o  honynt,  a'u  steward- 
iaid,  eu  Uofruddio  yn  llechwraidd,  ac 
mewn  gwaed  oer,  ac  mae  bywydau  er- 
aill  mewn  perygl.  Y  mae  y  bobl  wedi 
cynddeiriogi  cymaint  fel  na  oddefìr  i'r 
cnydau  gael  eu  casglu  oddiar  rai  estates. 
Ni  oddefìr  i  neb  gymeryd  fferm  un  a 
ddifeddianwyd  o  honi  am  wrthod,  neu 
am  eî  fod  yn  analluog  i  dalu  y  rhent, 
ac  ni  ddangosir  trugaredd  i  neb  sydd 
yn  bleidiol  i'r  meistri. 

Y  mae  gweinyddiaeth  Gladstone  wedi 
bod  yn  bleidiol  i'r  bobl.  Yn  1870  pas- 
iodd  ddeddf  oedd  yn  ffaíriol  iddynt — 
deddf  oedd  yn  anghefnogi  difeddian- 
iad  anghyfìawn,  ac  un  oedd  yn  rhoddi 
cyflawn  dâl  i'r  tenant,  pan  yn  cacl  ei 
ddifeddianu,  am  y  gwelliantau  a  wnaed 
ganddo  ar  y  fi*erm,  Heblaw  hyn,  yr 
ocdd  yn  rhoddi  hawl  i'r  Uywodraeth  i 
gynorthwyo  tenantiaid  tlodion  i  brynu 
eu  ffermydd  pan  fyddai  y  tir-feddian- 
ydd  yn  foddlon  i  werthu,  ond  ni  fu 
llwyddiant  ar  y  mesur  hwn  ryw  fodd 
neu  gilydd. 

Y  mae  Liberals  Prydain,  am  yr  han- 
cr  canrif  diweddaf,  wedi  ymgynyg,  o 
dro  i  gilydd,  at  fesurau  a  dueddent  i  ys- 
gaíhhau  pwys  y  baich  oedd  yn  gwasgu 
mor  drwm  ar  y  wlad,  a  diau  y  cynygia 
y  weinyddiaeth  bresenol  i  basio  mesur- 
au  ncwyddion  ychwanegol  yn  y  Parlia- 
ment  nesaf ;  ond  pa  un  a  ant  at  wraidd 
y  drwg  sydd  gwestiwn  amheus,  ac  y 


mae  yn  amheus  hefyd  a  ellìr  pasio  un* 
rhyw  fesurau  yn  bresenol  a  fyddant  yn 
foddhaol  i'r   genedl  Wyddelig. 

Tra  nad  ydym  ar  un  tir  yn  canmol 
nac  yn  amddiffyn  y  troseddau  ysgeler, 
a'r  llofruddiaethau  gwaedlyd  a  gyflawn- 
ir  yn  yr  Iwerddon,  eto  nis  gallwn  gau 
ein  llygaid  ar  y  ffaith  fod  y  trìgolion 
wedi  eu  darostwng  i'r  cyflwr  mwyaf 
gresynus,  ^m  rhanol  gan  ddeddfau  nat* 
ur,  ond  yn  benaf  gan  orwanc  dynion 
diegwyddor,  hyd  nes  y  maent  heddyw 
yn  wrthddrychau  teilwng  o  dosturi  a 
chydymdeimlad  y  byd.  Er  nad  oes 
genym  lawer  o  barch  i'r  dosbarth  is- 
raddol  o'r  genedl  Wyddelig,  eto  mae 
ein  teimlad  yn  rhedeg  yn  naturiol  at  7 
ci  isaf  mewn  ymdrech  am  fywyd,  yn 
neillduol  pan  mae  yr  achaf  yn  hen 
Bulldog  mawr,  tew,  esgymog  a  chryf, 
a'r  llall  yn  gorgi  bychan,  teneu,  gwan- 
aiddy  a  haner  newynog.  Gyfìawnder  a 
chwareu  teg  i  bawb,  )rw  ein  harwydd- 
air  ni. 


BYR-EBION. 


— Mae  cynulleidfa  o  laddewon  yn  New 
York,  yn  ddiweddar,  wedi  newid  eu  dîwmod 
i  addoli  o  ddydd  Sadwrn  i  ddydd  Sul,  ac  wedi 
mabwysiadu  amryw  gyfnewidíadau  eraill. 

— Mae  dinas  Jenisalem  i  gael  ei  goleao  â 
nwy  yn  fuan,  ac  y  mae  rheilffordd  ceflfyian  i 
redeg  i  ben  mynydd  yr  Olewydd. 

— Mae  John  Shepherd,  tyddynwr  yn  agos  i 
Peoria,  111.,  wedi  cadw  yn  £ÿddlon  addnned  « 
wnaeth  yn  1860,  i  beidio  eillio  ei  farf  na  thori 
ei  wallt  hyd  onid  etholid  Arlywydd  Demo- 
crataidd.  Mae  ei  whiskers  yn.cyrhaedd  i 
lawr  at  ei  ganol,  a  cheidw  ei  wallt  mewn  pleth- 
iadau.  Mae  ganddo  yn  awr  bedair  blynedd 
yn  ychwaneg  i  adael  i*w  wallt  dyfu. 

— Mae  cymdeithas  o  ferched  Mormonaidd 
amcan  y  rhai  oedd  diogelu  iddynt  en  hunain 
wyr  a  ymfoddlonent  ar  un  wraig,  wedî  cael  ei 
darganfod  a*i  thorì  fyny  yn  Salt  Lake  City. 
Yr  oedd  yr  aelodau  wedi  ardystio  i  beidio  prí- 
odi  un  dyn  a  fynai  fwy  nag  un  wraig.  Yr 
oedd  pump  o  wyresau  Brìgham  Young  wedi 
ymuno  ft'r  gymdeithas. 

— Daeth  Ellmyn  yn  San  Francisco  ya  ddi. 
weddar  i  feddiant  o  $50,000  yn  sydyn,  collodd 
ei  synwyrau,  aeth  ar  ^ee,  ac  ymgrogodd ;  ond 
torwyd  ef  i  lawr  yn  fyw,  ac  y  mae  yn  awr  yn 
allnog  i  fyned  o  gwmpas  drachefn. 


Digitized 


byGoogle 


Y   WAWR. 


CY3r.  V.] 


lONAWR,  1881. 


[Rhif.  10. 


lesa  Grìst  yw  y  Deddfroddwr,  ac  efe  befýd  yw  y  Boniwr ;  ymottyii||[wn  ninau  iddo  yn  'ei 
koll  ofiodiadan ;  mae  ei  leferydd  yn  dadaatn  megys  o  entrych  y  nefoedd,  '*  Rhoddwyd  i  m 

BOB  AWDÜRDOD  YN  Y  NBF  AC   A&  Y  DDABAR."— ^//Û  £vans,  D.  D,,  CU/n  Mavtr. 


3C 


HANES  Y  BEDYDDWYR  YN  HON. 


GAN  CHRISTBiAS  EYANS. 


Ebai  Spinther,  wrth  anfon  yr  hanes 
hwn  i  olygydd  Seren  Gamer : 

"Mr.  Golygydd — ^Yr  wyf  yn  teimlo 
fy  mod  heddyw  yn  anfon  ysglyfaeth 
lawer  i  chwi,  sef  gwaith  Christmas  Ev- 
ans  ar  Fedyddwyr  Mon,  na  welodd  ol- 
ctini  dydd  erioed  o'r  blaen.  Y  mae  y 
gwreiddiol,  yn  llaw-ysgrif  yr  awdwr,  yn 
awr  yn  fy  meddiant,  yn  nghyd  ag  ys- 
grif  ddyddorol  iawn  arall  o'i  eiddo  ar 
ddechreuad  y  Bedyddwyr  jm  Lle)m. 
Mae  y  cwbl  at  wasanaeth  Seren  Gomer^ 
a  gwn  y  bydd  i'w  miloedd  darllenwyr 
osod  mawr-brîs  ar  y  fath  drysorau. 
Gyda'r  gair  hwn  yr  wyf  yn  cymeryd  fy 
nghenad,  er  rhoi  lle  i  '  Esgob  Mon.*  " 

Rhan  I. 

Darfii  Vr  Bedyddw)rr  yxí  y  Deheudir 
drefnu  cenadon  i  ddyfod  i  bregethu  yr 
efengyl  i'r  Gogledd  o  gylch  y  flwydd- 
yn  1775  ;  canys  yr  oeddynt  amryw 
yma  ya  pregethu  a  bedyddio  yn  y  fl. 
1779.  Yn  y  blynyddoedd  a  ganlyn, 
ba  amryw  o  weìnidogion  y  Bedyddwyr 
yn  dra  ymdrechol  a  llafurus  yn,  preg- 
ethu  yr  efeagyl,  ac  yn  corphorí  cynull- 
etd&oedd  bychain  trwy  amryw  bartbau 
o  8ir  Gacf  narfon,  a  siroedd  Dínbych, 
'Múíno^yáiy  aMon.    Y  oenadon  cynt- 


af  a  ddaeth  i  sir  Fon  oedd  Mr.  Dayld 
Evans  o'r  Dolau,  tad  i'r  gweinidog  pre- 
senol  o*r  un  enw  sydd  301  y  Dolau  ; 
David  Evans  o  Faesyberllan  yn  bresen- 
ol,  eithr  o'r  Graig,  yn  y  Castellnewydd, 
yr  amser  hwnw ;  Mr.  Éechariah  Thom- 
as  o  Aberduar ;  Mr.  David  Jones  o 
Bont)np)wl;  William  WiUiams,  Ysw.,  o 
Aberteifi ;  David  Morris  a  Thomas 
Morris ;  John  Evans  o  Gilfowyr,  wedi 
h^my  oV  Roe,  yn  sir  Gaemarfon  ;  Da- 
vid  Hughes ;  yn  nghydag  amryw  eraiU 
llai  eu  dawn,  eu  diwydrwydd,  a*u  hen- 
wogrwydd. 

Pan  y  daethant  y  troion  c)mtaf  yn  eu 
teithiau  trwy  sir  Pon,  cawsant  dai  cyf- 
aifodydd  y  Methodistiaid  a'r  Independ- 
iaid  yn  agored ;  ond  nid  gweddus  yd- 
oedd  dysgwyl  pethau  i  barhau  felly  yn 
hir  iawn. 

Hanês  Ebeneter^  yn  Mon. — ^Yn  Ued 
fuan  bedyddiwyd  zo  neu  la  )m  rohlwyf 
Llangeíni ;  ac  feUy  gosodwyd  aaü,  neu 
yr  ychydig  o  feini  c)mtaf  yn  €9(lwys  y 
Bedyddwyr,  yn  Ebencaer,  yn  sir  íon  ; 
ac  heb  fod  yn  hir  adeiladwyd  y  Xy  cyf- 
arfod  yr  hwn  a  elwir  £benezer„  yr  hwn 
sydd  o  fewn  chwarter  miUdir  i  bentpef 
Llaogefni,  ac  yn  y  plwyf  o'r  un  enw. 
Adeiladwyd  y  ty  hwn  yn  y  fl.  1781,  yr 
hwn  oedd  y  ty  cyfarfod  cyataf  «  «deü- 
adwyd  gan  y  Bedyddwyr  yn  yr  hoU 


Digitized 


byGoogle 


294 


J  Hanes  y  Bedyddwyt  yn  Mon^ 


[lonawr. 


Ogledd-dir,  oddieithr  ty  cyíárfod  y 
Gl)aiceiriog,  yn  sir  Ddinbych. 

Parhawyd  i  fedyddio  dros  amryw 
flynyddoedd.  Bedyddiwyd  HughWil- 
liams,  Tanybryn  ;  Richard  Dafydd ; 
Hugh  Jones  o'r  FeiUìonen ;  William 
Roberts,  Merddyn  Hafod ;  Dafydd 
Williams  o'r  Ffridd ;  Robt.  WiUiams  o 
Gildwrn  ;  ac  Evan  Hughes  y  Felin. 
Yr  oedd  y  gwyr  uchod,  yn  nghyda'u 
gwrageddy  yn  aelodau  yma,  a  gellir  eu 
hystyried  fel  tadau  i'r  achos  yma  ;  bu- 
ont  )m  ddefnyddiol  lawer  ifordd,  ac  y 
mae  y  rhan  fwyaf  o  honynt  yn  parhau 
hyd  ydydd  hwn,  neu'r  flwÿddyn  i8ia. 
JByddai  Dafydd  WiUiams  o'r  Ffridd,  a 
WiUiam  Roberts  o  Ferddyn  Hafod,  yn 
arfer  lletya  y  gweînidogion.  Buont 
hefyd  yn  pregethu  ac  yn  tori  bara,  cyn 
codi  y  ty  cyíarfod,  yn  NhrefoUwyn, 
plwyf  Llangefni,  a*r  pregethwyr  yn 
^el  llety  yno  gydag  un  a  elwid  Grace 
Powell.  Bu  un  William  Edwards,  o'r 
un  plwyf,  yn  dra  defnyddiol  ya  jt  eg- 
Iw^rs  hon  ar  ei  dechreuad,  ond  hwn  a 
wrthgiliodd  wedi  hyny.  Bu  un  Henry 
Jones  y  Gof  hefyd  yn  dra  defhyddiol 
amryw  flynyddoedd,  ond  symudodd  ei 
le,  ac  aeth  ymaith  o'r  gymydogaeth, 
ond  y  mae  ef  yn  parhau  gyda  chrefydd 
hyd  yma. 

Heb  fod  yn  hir  iawn  wedi  corphori 
yr  eglwys,  rhoddodd  alwad  i  Seth  Mor- 
ris,  aelod  a  phregethwr  o  Ëglwys  y 
Graig,  yn  NghasteUnewydd-yn-Emlyn, 
i  fod  yn  fugail  amynt.  Daeth  yn  foan 
yn  arosol  yn  eu  píith  hwynt.  Ac  yn 
íuan  wedi  iddo  ef  sefydlu,  daeth  gwr 
ieuanc  o'r  enw  Thomas  Morris  i  f^oiy 
o'r  Deheudir,  fel  pregethwr  teithiol; 
mynai  amryw  iddo  aros  yn  y  wlad  ^m 
gynorthwywr  i  Seth  Morris,  ac  yr  oedd 
craiU  yn  wrthwynebol  i  hyny.  Yr  yd- 
oedd  Seth  Morris  yn  wr  duwiol  ac  yn 
bregethwr  sylweddol.  Yr  oedd  Tho- 
mas  Morris  yn  ddyn  tra  doniol,  ond 
nid  cymaint  oedd  yr  arwyddíon  ei  fod 
yn  ddyn  gostyngedig  ac  yn  rhodio 
gyda  Duw.  Fel  yr  oedd  drysau  new- 
ydd  yn  agor  trwy  amryw  barthau  y 
wlad,  fiurfiwyd  cangen  newydd  yn  y  Ue 
a  elwir  y  Capel  Gw)m,  yn  mhlwyf 
Llechylched;  yno  yr  oedd  amryw  o 
aelodau   tra  defnyddiol,  yn    enwedig 


Evan  WiUiams,  Cefhysgwydd,  &c. — 
Gosodwyd  yx  achos  i  f)my  yn  Nghaer- 
gybi,  Llanfachreth,  Llanrhyddlad,  nea 
Cemlyn  Amlwch,  Capel  Newydd,  Llan- 
fair,  Beaumarís,  a  Phen-y-cameddi. 
Er  nad  oeddynt  ond  ycllydig  mewn 
rhifedi,  mewn  rhyw  fodd  tyfodd  an- 
nghydfod,  fel  yr  aethant  yn  ddwy 
blaid — ^rhai  o  ochr  Seth  Morris,  ac  er- 
aiU  o  ochr  Thomas  Morris.  'Bu  yma 
chwerwder  mawr  yn  yr  achos.  Cynal- 
iwyd  Uawer  o  gyfaufodydd  i  gynyg 
heddychu ;  ond  yn  Ue  hyny,  chwanegu 
yt  oedd  y  terfysg  a'r  anfoddlonrwydd. 
Bu  Mr.  Joshua  Thomas  o  LlanUieni 
mewn  cyfarfod  unwaith  )m  c)myg  ter- 
fynu  y  ddadl.  C)maliwyd  y  c)rfarfod 
hwnw  yn  Llanfachreth,  ac  yr  oedd  Mr. 
Owen  Rees  o  Gaerfyrddin  yno  yn  y 
cyfamser ;  ond  ni  allent  gael  y  ddwy 
blaid  at  eu  gilydd.  Geiríau  pigog  a 
arferid  gan  y  naiU  blaid  at  y  U^l,  ac 
yr  oedd  y  ddwy  blaid  yn  tybied  eu  bod 
yn  sefyU  dros  ogoniant  Duw.  Mae  yn 
anhawdd  gweled  dicheUion  cyhuddwr 
y  brod)rr  yn  y  &th  amserau.  Parhaodd 
yr  eglwys  yn  ddwy  ran  dros  amr)rw 
fl)myddoedd  yn  yr  achos ;  ond  heb  fod 
yn  hir  bu  farw  Seth  Morrís,  a  bu  y  ter- 
fysg  yn  achos  iddo  Iwfrhau  a  bUno  yn 
fawr,  os  nid  yn  angau  iddo.  Ac  yn 
fuan  príododd  Thomas  Morris  ddynes 
ddigrefydd,  rhedodd  i  ddyled,  a  thyn- 
odd  lawer  o  waradwydd  mewn  Uawer 
ffordd.  Gwrthodwyd  ef  gan  ei  blaid 
ei  hun,  a  symudodd  i  fod  yn  weinidog 
yn  y  Twyngwyn,  sir  Forganwg ;  ond 
ychydig  y  bu  ef  yno  yn  ddiwarsdwydd. 
Y  dîwedd  a  fu  iddo  gael  ei  wrthod  gan 
y  brod)rr  yno.  Daeth  yn  ol  i'r  Gog- 
ledd.  Bu  yn  aros  dros  ryw  enyd  yn 
sir  Gaeraarfon,  ac  yn  pregethu  Ue  j 
caffai  dderbyniad.  Symudodd,  ac  aeth 
drosodd  i'r  Ameríca,  efe  a'i  deolu. 
Nid  oedd  yn  arddel  fawr  o  grefydd  yno; 
ond  nid  hir  y  bu  cyn  iddo  farw,  yn 
rhywle  yn  ^nudaeth  New  York.  Duw 
a  w)rr  pa  fodd  yr  ymdarawodd  ef  jm  y 
byd  mawr  a'i  enw  tragywyddoldeb. 

Bu  y  terfysg  uchod  yn  dra  gofidus  yn 
yr  eglwys  hon.  Diamheu  ei  fod  wedi 
bod  yn  foddion  yn  Uaw  cyhuddwr  y 
brodyr  i  rwystro  te^rrnas  nefoedd  yn 
mlaen  yn  mysg  yBedyddwyr.    Trwy 


Digitized 


byGoogle 


iSSt.] 


Hanes  y  Bedyddwyr  yn  Mon, 


395 


h^m,  yn  nghyda  phethau  eraill,  aeth  yr 
achos  yn  isel  ac  yn  ddirmygus  iawn  yn 
y  wlad,  Arosodd  saw^rr  y  terfysg  hwn 
ar  ysbrydoedd  y  brodyr  yn  rhy  aml  yn 
yr  eglwys  tros  hir  amser,  megys  ol  Uif- 
ogydd  mawrìon  ar  y  ddaear,  wedi  i'r 
storm  f)med  heibio.  Rhyfedd  iawn  yw 
fibrdd  rhagluniaeth.  Mawr  ydoedd  y 
profiadau  y  dygwyd  yr  eglwys  hon 
trwydd)mt.  Cafodd  lawer  o'i  blino 
gan  rhyw  bersonau  a  gododd  i  bregethu 
o'i  mysg  eì  hun ;  a'r  rhai  hyny  wedi 
hyny  yn  syrthio  i  anfoesoldeb,  gwarth, 
a  gwaradwydd.  Bu  hjm  yn  foddion  ì 
iselu  cymeriad  yr  achos  yn  sir  Fon. 

O  gylch  ugain  mlynedd  i'r  flwyddyn 
hon,  1812,  y  rhoddodd  yr  eglwys  al- 
vrad  i*w  bugail  presenol,  sef  Christmas 
Evans.  Yr  oedd  ef  301  enedigol  o  sir 
Aberteifí,  yn  mhlwyf  Llandyssui.  Caf- 
odd  ei  fedyddio  ytí  eglwys  Aberduar. 
Daeth  i  fyny  i'r  Gogledd-dir  fel  preg- 
ethwr  teithiol ;  a  chafodd  alwad  i  aros 
yn  Salem  yn  Lleyn,  yn  sir  Gaernarfon. 

Yno  y  cafodd  efe  ei  ordeinio,  gan 
John  Evans  o'r  Roe,  a  Thomas  Morris. 
Priododd  yno  hefyd  ag  un  o'r  merched 
tiodion  oedd  yno  wedi  proflfesu  crefydd 
gyda'r  Bedyddwyr.  Arosodd  yno  tua 
dwy  flynedd.  Dihunwyd  trwy  ei  wein- 
idogaeth  ef  yno  rai  ugeiniau  ;  rhai  o 
honynt  a  unasant  â'r  Methodistiaid ; 
a  bedyddiwyd  3010  o  gylch  deugain  neu 
haner  cant. 

Ond  darfti  i'r  eglwys  yn  Mon  fod  yn 
daer  iawn  amo  i  ymadael  â  Salem  yn 
Ueyn,  a  dyfod  at)mt  hwy,  ^rr  hyn  o'r 
diwedd  y  cytunwyd  amo.  Cafodd  ryw 
íwthyn  bychan  i  fyw  yn  sir  Fon ; 
rhoddodd  ei  hoU  lafur  i'r  weinidog- 
aeth,  a  bu  yn  ddiwyd  ac  ymdrechol 
iawn.  Uaíuriodd  lawer  i  ail  heddychu 
yr  amryw  gangenau  ä'u  gilydd,  a  dar- 
ostwng  yr  anghydfod  y  soniwyd  am 
dano  uchod — ol  ac  argraff  yr  hwn  oedd 
«to  fel  ol  y  frech  wen  ar  wyneb  yr  ach- 
08.  Uwyddodd  Duw  ef,  i  raddau  pell, 
i  sefydlu  heddwch  ac  undeb  yn  yr  eg- 
Iwys,  rhwng  ^rr  amrywiol  gangenau  â'u 
gilydd,  fel  y  cytunasant  oU  i  fod  jm  yr 
nn  cymundeb,  a  chyd-gynorthwyo  ei 
weinidogaeth  ef ;  ac  felly  y  mae  peth- 
an  yn  aros  hyd  heddyw. 
Canlynodd  pethau  yn  raddol  ag  sydd 


yn  haeddu  eu  cofn'odi  yma ;  sef  chwan- 
egiad  doniau,  adeiladu  tai  cyfarfodydd, 
seifydlu  cyfarfodydd  misol  a  bl^myddoly 
chwanegiadau  at  yr  eglwys,  ei  duli  a'i 
threfn  presenol ;  enwau  ei  gweinidog- 
ion  o'r  dechreuad  hyd  yn  awr ;  y  peth- 
au  mwyaf  gofìdus  a  gyfarfu  â'r  eglwys 
hon  yn  amser  ei  bugail  presenol,  sef 
Christmas  £vans ;  ysbryd  ymraniad,  ac 
ysbryd  myned  i'r  America ;  hanes  pob 
cangen,  a'r  aelodau  mwyaf  cynorth- 
wyol. 

Chwanegiad  Daniau, — Yr  oedd  don- 
iau  yn  fychain,  a'r  pregethwyr  derbyn- 
iol  yn  anaml  iawn  pan  y  daeth  C.  £v- 
ans  atynt.  Yr  oedd  un  Richard  Mi- 
chael,  gwr  genedigol  o  sir  Fon,  ac  un 
wedi  ymadael  oddiwrth  y  Methodist- 
iaid,  yn  llefaru  yn  y  Sir  hon  y  pryd 
hwnw.  Yr  oedd  wedi  ei  ordeinio  yn 
Beaumaris,  ac  yr  oedd  yn  dra  diwyd  a 
ffyddlawn  yn  ol  ei  ddawn ;  yn  mynych 
deithio  trwy  y  Gogledd  yn  gyffredin. 
Yr  oedd  ef  yn  cael  ei  ystjrried  fel  dyn 
da  gan  lawer.  Aeth  drosodd  î'r  Am- 
erica,  pan  aeth  Morgan  Bees  i  osod 
sefydiiad  Beulah  i  fyny  yn  Nhalaeth 
Pennsylvania ;  ond  er  maint  ei  awydd 
i  fyned  )mo  yn  ei  hen  ddyddiau,  cafodd 
weled  mai  siomedig  a  chyfhewidiol  yd- 
yw  pob  peth  o  dan  haul ;  bu  farw  pen 
ychydig  o  ddyddiau  wedi  iddo  dirio  yn 
America,  a  gadawodd  wraig  a  dau  neu 
dri  o  blant  ar  ei  ol,  heb  fedru  dim 
Saesneg,  mewn  gwlad  ddyeithr.  Aml 
ddrygau  a  all  ddygwydd  i'r  cyfiawn  yr 
ochr  hyn  i'r  bedd.  Gadawodd  ei 
fraint  a'i  ddefhydd  ar  ol  )ti  Mon,  ac 
ni  chafodd  ond  angau  )m  y  wlad  hono. 
Perygl  mawr  ydyw  gadael  ein  lle  a'n 
braint  er  neb  golygiadau  bydol  pa  b)m- 
ag.  Yr  oedd  hen  wr  o'r  enw  Richard 
WiUiams,  y  Crydd,  yno  yn  Uefaru. 
Nid  oedd  ei  ddawn  ond  bychan,  ac  yn 
lled  annerbyniol.  Robert  WiUiams, 
o'r  Aberflraw,  oedd  yno  hefyd  yn  Uef- 
aru.  Rhoddodd  ef  y  gwaith  i  fyny,  ac 
aeth  i  gymundeb  y  Methodistiaid,  Ue 
y  mae  hyd  heddyw;  ond  nid  ydyw  yn 
pregethu.  John  Hughes,  Glan)^ors,  a 
fu  yn  Uefaru  hefyd  gyda'r  Bedyddwŷr 
yn  Mon  dros  rai  bl)myddoedd,  ond 
trodd  allan  yn  ann^nnunol ;  S)rrthiodd 
i  anfoesoldeb ;  mae  yn  aros  yn  ei  wrth- 


Digitized 


byGoogle 


296 


Hanes  y  Bedyddwyt  yn  Món.  \  lonftwr. 


giliad  hyd  heddyw,  heb  ddim  argoel 
ani  ei  adferíad.  Bu  un  Hugh  Davies  o 
gerllaw  Amlwch  yn  pregethu ;  paräodd 
ef  wrth  y  gwaith  hyd  angau,  a  diwedd- 
odd  ei  ddyddiau  yn  llafurio  gydag  ych- 
ydig  o  frodyr  tua  Llanrwst,  yn  sir 
Ddinbych.  Bu  Nathaniel  Willìams, 
gwr  o'r  Deheudir,  yma  yn  pregethu ; 
byddai  ef  yn  arfer  gwaith  meddyg.  Ym- 
adawodd  ef  yn  fuan  wedi  iddo  gael 
galwad  i  aros  yn  yr  eglwys  hon.  Darfu 
iddo  yn  lled  fuan  wedi  hyny  ymuno 
â'r  Bedyddwyr  Arminaidd  yn  y  De- 
heudir.  Richard  Morgan,  o  Beauma- 
ris,  a  fu  hefyd  yn  mysg  y  Bedyddwyr 
yn  sir  Fon.  Rhoddodd  y  gwaith  heib- 
io  cyn  marw,  eithr  arosodd  yn  aelod. 
Nid  defnyddiol  na  derbyniol  iawn  yd- 
oedd  efe  fel  pregethwr.  Ellis  Roberts, 
o  Beaumaris,  a  fu  yn  arfer  ei  ddawn  i 
bregethu.  Mae  yn  fyw  yn  bresenol ; 
ond  nid  yw  yn  aelod  na  phregethwr. 
Gobeithio  yr  ymwelir  ag  ef  eto. 

Yn  awr  ni  a  gymerasom  olwg  ar  ych- 
wanegiad  doniau  gweinidogaethol  at  yr 
eglwys  hon  wedi  sefydliad  C.  Evans  yn 
eu  plith  hwynt,  yn  dechreu  yn  y  fi. 
1791,  ac  yn  cyrhaedd  hyd  y  fi.  1812, 
yn  cynwys  o  gylch  ugain  ml)medd  o 
amser.  Yn  union  ar  ei  ddyfodiad  ef  i 
sefydlu  yn  yr  eglwys  hon,  cytunasom 
oll  i  gadw  cyfarfod  o  ympryd  a  gweddi, 
fel  Ezra  (viii.  21)  ar  lan  afon  Ahafah, 
i  alaru  o  herwydd  yr  hoU  derfysg  a'r 
ymryson,  a'r  anffrwythlondeb  mawr  a 
fu  yn  ein  plith  y  blynyddoedd  o'r  blaen. 
Cynaliwyd  y  cyfarfod  hwn  mewn  ty  lle 
yr  arferid  pregethu  genym  yn  Llan- 
erchymedd.  Bu  rhyw  fesur  o  wyneb 
yr  Arglwydd  amom  o  hyny  hyd  hedd- 
yw;  ond  mae  genym  achos  mawr  i 
ddywedyd,  "^,  ein  culnií^  hyd  hedd- 
yw  hefyd ;  eithr  diamheu  fod  daionus 
law  Duw  wedi  bod  gyda  ni.  Y'nghylch 
yr  amser  hwn,  sef  y  íi.  1791,  y  dech- 
reuodd  Hugh  WiUiams  o  Lanrhyddlad, 
yr  hwn  oedd  y  pryd  hwnw  yn  byw  ar 
ei  dir  ei  hun,  yn  y  plwyf  o'r  enw  Llan- 
rhyddlad.  Yr  oedd  ef,  a'i  wraig  Rose 
Thomas,  yn  aelodau  amryw  ílynyddau 
o'r  blaen,  ac  wedi  bod  yn  gynorthwyol 
iawn  i'r  achos  yn  nghwr  arall  y  wlad, 
pan  oeddynt  yn  byw  yn  Llanddaniel. ' 
Yr  oedd  Hugh  Wiiiiams  yn  ddyn  hardd 


yn  ei  fywyd,  ac  o  dymerau  heddychol, 
ac  yn  dra  derbyniol  yn  ei  weinidog- 
aeth.  Bu  ef,  ac  y  mae  yn  parhau  i  fod 
hyd  heddyw,  efe,  a'i  wraig  a'i  deulu,  o 
lawer  iawn  o  gyn  orthwy  i'r  achos,  am- 
ryw  ffyrdd.  Mae  ef  wedi  ei  ordeinio 
er's  amryw  flynyddoedd,  ac  yn  byw  jm 
y  tyddyn  a  elwir  Bodw)m,  yn  mhlwyf 
Llanrhyddlad.  Nyni  a  gawn  grybwyll 
eto  am  y  gangen  sydd  yn  y  plw)rf 
hwnw. 

Ar  ei  ol  ef  cyfododd  Edmund  Fran- 
cîs  i  bregethu,  gwr  ieuanc  o  Amlwch. 
Bu  yn  Uefaru  ^m  dderbyniol  am  amryw 
flynyddoedd,  ac  ordeiniwyd  ef;  ond 
Uyncodd  Ymraniaeth,  a  chiliodd  oddi- 
wrthym  ni,  ac  unodd  a'r  Bedyddwyr 
Albanaidd  ;  ac  y  mae  yn  byw  yn  bres- 
enol  yn  Nghaernarfon,  ac  yn  gweinid- 
ogaethu  i'r  blaid  hono.     Dyma  golied. 

John  Michael,  gwr  ieuanc  o  blwyf 
Llanfugail,  yntau  hefyd  a  alwyd  î'r 
weinidogaeth  yn  y  gangen  sydd  yn 
mhlwyf  Llanfachreth.  Gwr  ieuanc 
gwyliadwrus,  hardd  yn  ei  fywyd,  a  der- 
byniol  yn  ei  ddawn  yn  yr  eglwysi.  Y 
mae  yntau  hefyd  wedi  ei  ordeinio  er's 
amryw  flynyddoedd. 

John  Morgan,  gwr  ieuanc  o  Beauma- 
ris,  a  alwyd  hefyd  i'r  weinidogaeth,  ac 
ordeiniwyd  ef  ;  mae  yn  parhau  yn  Uaf- 
urus.  Bendithied  yr  Arglwydd  ef  à 
llawer  o'i  Ysbryd. 

Richard  Rowland  hefyd  a  alwyd  i  ar- 
fer  ci  ddawn — gwr  priod  yn  byw  yn 
mhlwyf  Llanfaelog,  mewn  lle  a  elwir 
Bodrowydd.  Mae  ef  301  iled  afìachus 
er  ys  talm,  ond  yn  llefaru  yn  barhaus 
ar  droion,  ac  yn  dra  defnyddiol  yn  y 
gangen  sydd  yn  y  Capel  Gwyn,  yn 
mhlwyf  Llechylched.  Nacaodd  gym- 
eryd  ei  ordeinio.  Mae  ef  yn  dra  defn- 
yddiol  mewn  amryw  ffyrdd. 

John  Roberts,  Penysarn,  gwr  ieuanc 
yn  \yfv  yn  agos  i  Amlwch,  sef  mewo 
pentref  a  elwir  Penysam«  Gwr  ieu- 
^c  hardd  yn  ei  fywyd,  doniol  a  der- 
byniol  yn  y  weinidogaeth,  yn  dra  llof- 
unis  a  dtwyd,  ac  yn  ddefhyddîol  mewn 
amryw  ffyrdd.  Mae  hefyd  wedi  ei  or- 
deinio  er  ys  talm  o  amser,  ac  yn  peith- 
yn  i'r  gangen  sydd  yn  Amlwch. 

Bobert  Willîamsy  gwr  ieuanc  a  alwyd 


Digitized 


byGoogle 


cSSiO 


Cristyn  Ganolàwynt  y  BeiòL 


297 


ì'r  weinidogaeth  yn  ddiweddar,  sydd 
ya  dra  gobeithiol. 

Rich^d  Roberts,  gwr  yn  byw  wrth 
y  Capel  Newydd,  yn  mhlwyf  Llandyf* 
^og,  sydd  yn  dra  defnyddiol  a  gob» 
eithioL 

Robert  Owen,  hefyd,  gwr  priod  o 
blwyf  Llanddonen,  yr  hwn  sydd  yn 
Ualiinis  a  flfyddlony  ac  wedi  ei  ordeinîo 
er  ys  amryw  flynyddoedd.  Mae  ef  yn 
bresenol  yn  byw  yn  Llangefni. 

Wrth  ystyried  fod  y  pregethwyr  pre- 
senol  yn  hardd  yn  ei  bywyd,  ac  yn 
dderbyniol  yn  y  weinidogaeth,  ac  o 
dymherau  heddychol,  gellir  ystyried 
hyn  fel  arwyddion  er  daioni.  Coded 
Pen  Mawr  yr  Eglwys  luaws  mawr  eto 
o  weithwyr  i'w  g)mauaf,  a  rhodded 
irres  haul  a  rhìnweddau  y  gwlith  a'r 
cawodydd  sydd  yn  perth^m  i'r  cyfam- 
od,  fel  jrr  adferer  yr  yd  ysbrydol  yn 
mhob  man,  fel  y  byddo  y  maesydd  yn 
gwynu  i'r  cynauaf.  Casgler  llafur  en- 
aid  Mab  Duw  yn  nghyd  gyda  brys. 

Bydded  daionus  law  ein  Duw  ar  y 
pregethwyr  presenol,  fel  y  byddont 
fiyddlon  i  adeiladu  muriau  Jerusalem, 
ac  i  adeiladu  y  deml  na  thynir  mo  honi 
i  lawr  gan  y  Rhufeiniaid.  Mae  gwaith 
mwy  ei  bwys  gan  weinidogion  yn  bre- 
^Dol,  i  gasglu  eneidiau  at  lesu  Grist, 
a'u  hadeiladu  ynddo,  nag  a  fu  gan  £z- 
ra  a  Nehemiah  wrth  adeiladu  yr  ail 
deml. 


CRIST  Ylf  GAlfOLBWYlfT  Y  BEIBL. 

<UN  Y  PARCH.  LL.   R£BS,    JOHNSTOWN,   PA. 
L 

Mae  i  bob  cyfundrefn  ei  chraidd 
{centré)j  o  ba  un  y  derbynia  ei  chyfeir- 
iad  bodolaidd  a  gweithredol.  Yr  haul 
yw  canolbwynt  y  gyfiindrefn  blaned- 
awl,  o  ba  un  y  derbynia  ei  chyswy  sef- 
ydlog.  Ymddibyna  cyfundraeth  y 
Beibl  ar  ÿ  hoU  ranau,  fel  y  gwna  pob 
cyíundraeth  arall.  Heb  gadw  golwg  ar 
hyn  proíìr  fod  deall  y  Beibl  i  un  pwr- 
pas  llesol  can  belled  oddiwrth  allu  yr 
enaid  dynol  ag  ydyw  deall  unrhyw  gyf- 
undrefn  arall  gyda  yr  un  diflfyg.     Fel  y 


mae  yn  anrahosibl  deall  deínyddioldeb 
llaw  a  throed,  neu  unrhyw  aelod  arall, 
ar  wahan  i  feddu  meddylddrych  am 
safle  y  gyfundrefn  gorphorol  i  gyd,  y 
mae  yn  anmhosibl  deall  defnyddioldeb 
rhanau  unigol  o  gyfundrefn  yr  Oraclau 
Ysbrydoledig,  heb  fod  a  llygad  ar  y 
gyflindrefn  i  gyd.  Os  gwir  hyn,  yr 
hyn  gredwn  ei  fod,  amlwg  yw  y  dylai 
pawb  yn  yr  areithfa  ofalu  nid  yn  unig 
fod  cysondeb  eu  gwahanol  bregethau, 
ond  cysondeb  gwahanol  ranau  y  breg- 
eth  yn  amlwg  a  deallus  j  a  dylai  fod 
meddwl  pob  gwrandawr  awyddus  am 
iachawdwriaeth  yn  manwl  chwilio  am 
gysondeb  yn  g)mtaf  oll  wrth  wrandaw, 
gan,  fel  y  tybiwn  yn  sicr,  mai  cyson- 
deb  yw  un  o'r  profíon  cryfaf,  os  nad  y 
cryfaf,  o  wirionedd  yr  hyn  a  draethir. 
Ymddengys  ein  gosodiad  yn  wir  hefyd 
drwy  gydnabod  cywirdeb  y  wireb  gan- 
lynol  a  grybwyllir  yn  aml  gan  anífydd- 
wyr,  sef,  '*  Fod  gwirionedd  yn  gyson 
ag  ef  ei  hun  ;  fod  yr  hyn  sydd  gyson 
ag  ef  ei  hun  yn  gyson  â'i  hoU  ranau  ; 
fod  yr  hyn  sydd  g^rson  â*i  hoU  ranau 
yn  gyson  ag  ef  ei  hun.''  O  herwydd 
gwirionedd  y  gosodiad  hwn  yw,  y  gellir 
deall  y  Testament  Newydd  wrth  yr 
Hen  Destament,  a'r  Hen  Destament 
wrth  y  Newydd;  y  gellir  deall  Moses, 
Aaron,  y  sarph  bres,  y  graig,  &c.,  wrth 
Grist,  a  Christ  wrth  y  rhai'n. 

Anwyl  ddarllenydd,  mae  yn  ddiau 
dy  fod  fel  yr  ysgrifenydd,  wedi  arfer 
credu  fod  lesu  Grist  yn  un  mawr — ei 
fod  yn  Alpha  ac  Omega,  yn  Ddechreu- 
ad  ac  yn  Ddiweddiad,  yn  Gyntaf  ac  yn 
Olaf.  O  ba  beth?  ti  a  ofyni  i  mi.  At- 
ebaf,  O  bob  dysgeidiaeth  a  gwyddon- 
iaeth  ;  o  bob  doethineb  a  gwybodaeth ; 
o'r  hoU  greadigaeth — y  ddirnadaeth 
anhysbyddol,  y  cyfanfyd  ;  o  bob  rhag- 
luniad  daearol  a  nefol  Feiblaidd ;  o 
holl  gynlluniau  natur,  rhaglunîaeth,  a 
gras,  efe  yw  y  cyntaf  a'r  olaf.  Wrth 
gwrs  efe  yw  holl  "Oracl  Duw."  Yn 
gydweddol  a'r  hyn  a  osodwyd,  gellir 
yn  rhesymol  syniaw,  mai  efe  yw  De- 
chreuad,  Canol,  a  Diweddiad  y  Beibl. 
"  Y  Dystiolaeth"  am  yr  lesu  yw  ysbryd 
y  brophwydoliaeth,  a  chorph  yr  hoU 
hanesiaeth  gysegredig.  Pan  oedd 
congl-faen  y  cyfanfyd  i'w  gosod,  chwar- 


Digitized 


byGoogle 


açS 


Crist  yn  Ganolàwynt  y  Beiblm 


[lonawr. 


elwyd  hi  allan  o  ddim,  a  Uunweddwyd 
hi  wrth  sçuare  a  phlumb-Une  anfeidrol 
ddoethineb  a  chelf.  Yr  lesn  yw  yr  un 
a  dorodd  ar  ddystawrwydd  ofiiadwy 
tragywyddoldeb  fel  ''Gair"  Duw.  Pan 
lefarodd  gyntaf,  llanwyd  tragywyddol- 
deb  ä'i  lais,  a  llanwyd  anedd  y  nefau 
gan  adlais  moliant  yr  Arglwydd.  Ceir 
y  geiriau  hyn  gan  Fab  ac  Arglwydd 
Dafydd  mewn  personoliad  o  ddwyfol 
ddoethineb  :  "  Yr  Arglwydd  a'm  medd- 
ianodd  i  yn  nechreuad  ei  flfordd,  cyn  ei 
weithredoedd  erioed.  Er  tragywydd- 
oldeb  y'm  heneiniwyd,  er  y  dechreuad^ 
cyn  bod  y  ddaear.  Pryd  nad  oedd 
dyfnder  y'm  cenedlwyd,  zyn  bod  flfyn- 
onau  yn  llawn  o  ddyfroedd :  cyn  syl- 
Êienu  y  m)myddoedd,  o  flaen  y  bryn- 
iau,  y'm  cenedlwyd  ;  cyn  gwnenthur  o 
hono  ef  y  ddaear,  na'r  meusydd,  nac 
uchder  llwch  y  byd.  Pan  barotodd 
efe  y  nefoedd,  yr  oeddwn  i  yno :  pan 
osododd  efe  gylch  ar  wyneb  y  dyfnder : 
Pan  gadamhaodd  efe  y  cymylau  uwch- 
ben ;  a  phan  nerthodd  efe  fiynonau  y 
dyfnder :  Pan  roddes  efe  ei  ddeddf  i'r 
môr,  ac  i'r  dyfroedd,  na  thorent  ei  or- 
chymyn  ef :  pan  osoídodd  efe  sylfeini  y 
ddaear:  Yna  yr  oeddwn  i  gydag  ef, 
megys  un  wedi  ei  feithrin  gydag  ef :  ac 
yr  oeddwn  yn  hyfrydwch  iddo  beunydd, 
yn  ymlawenhau  ger  ei  fron  ef  bob  am- 
ser ;  Ac  yn  llawenychu  )m  nghyfanedd- 
le  ei  ddaear  ef;  a'm  hyfrydwch  oedd 
gyda  meibion  dynion." 

Arferai  yr  hen  bobl  waeddi  "Diolch" 
calonog  gyda  yr  ysgrythyr  aruchel  hon. 
Nis  gwn  pa  fodd  y  gall  un  meddwl  ^rs- 
tyrbwyll  a  diragfam  amheu  hunaniad  y 
ddoethineb  soniedig  yn  yr  ysgrythyr 
uchod  a'r  Logos — y  "  Gair  " — yn  loan 
I. — Yr  hwn  oiedd  yn  y  dechreuad  gyda 
Duw — yr  hwn  oedd  jm  Dduw — "  Trwy 
yr  hwn  y  gwnaethpwyd  pob  peth,  ac 
heb  yr  hwn  ni  wnaethpwyd  dim  ar  a 
wnaethpwyd."  Fod  pob  peth  wedi  ei 
greu  iddo  ef,  yn  gystal  a  chanddo  ef,  a 
brofir  yn  amlwg,  yn  neillduol  yr  Epis- 
tolau  Paul.  Efe  gan  hyny  yw  Creawd- 
wr,  yn  gystai  ag  etifedd,  pob  peth. 
Efe  301  awr  yw  y  "  Gair^  ymgnawdol- 
edig — y  datguddiad  goreu  a  llawnaf  o'r 
galon  Ddwyfol.  Fel  y  cyfryw,  gellir 
yn  rhesymol  ddysgwyl  ei  fod  yn  ddyfn- 


ach  na  neb  yn  nghariad  y  Jehofah — 
wedi  ei  *'eneinio  agolewgorfoledd  y  to 
hwnt  i'w  gyfeillion"  ucha£  Mae  ei 
Dad  yn  ei  gam  yn  fwy  na  phawb  a 
phobpeth ;  yn  fwy  na  phob  dyn ;  jvl 
fwy  na'r  holl  angelion.  Mae  efe  jm 
ddysgleirdeb  gogoniant  y  Jehofah ;  ac 
yn  "  wir  lun"  neu  gymeriad  "  ei  ber- 
son  ef."  Yn  wyneb  ^rr  holl  dystiol- 
aethau  h^m  naturiol  yw  meddwl  fod  j 
Beibl  i  gyd,  o  Genesis  i'r  Datgudd* 
iad,  yn  dal  perthynas  agos  iddo.  Am 
yr  lesu,  yn  rh)rw  ffordd,  yx  ysgrífenodd 
ei  hanesw^rr ;  ac  yn  ei  hamry^l  weled- 
igaethau,  gweled  yr  lesu  wnaeth  y  pro- 
phwydi,  er  o  bosibl  nad  oeddynt  hwy 
bob  amser  yn  deall  hyn.  Digon  tebyg 
mai  priodol  faasai  i'r  lesu  ddweyd 
wrth  Moses  a'r  prophwydi,  iawer  tro, 
fel  y  dywedodd  wrth  yr  hwn  a  anwyd 
ynL  ddall :  "  M)rfi,  yr  hwn  wyf  yn  ym- 
ddyddan  â  khi,  yw  hwnw." 

Mae  ein  testyn  y  Iro  hwn  yn  ein  har- 
wain  yn  uniongyrchol  at,  i,  a  thrwy,  y 
Beibl.  Arferid  dweyd'mai  "  Y  Beibl 
ywUyfr  y  llyfrau" — Duw  y  llyfrau — y 
ffynon  o  ba  un  y  derb)mir  ysbrydol- 
iaeth  a  chynwysiad  gan  bob  Uyfr  da 
arall.  O,  'r  lluoedd  o  enwau  dysglaer  y 
sydd  na  welsid  b)rth  mo  honynt  ar  bap- 
yx  fel  eiddo  athronwyr,  duwinyddion, 
a  beirdd,  oni  bae  ỳr  hen  lyfr  dan  svlw. 
Y  Beibl  yw  llyfrgell  y  Cristion.  ílae 
yn  llawn  amrywiaeth,  ac  felly  yn  cyf- 
ateb  i  ogwyddiad  naturiol  y  meddwl 
cyffredinol,  ac  i  chwaeth  yn  ei  hamry- 
fal  deithi.  Dylid  edrych  amo,  er  eîf 
ddeall,  yn  ei  wir  gymeríad,  fel  cynyrch 
rhyw  haner  cant  o  awdwyr,  naiU  ai  yxk 
uniongyrchol  ysbrydoledig,  neu  yn 
ddwyfol  arweiniedig,  i  ddethol  ac  ad» 
rodd  yr  holl  ffeithiau  a  dygwyddiadau 
angenrheidiol  er  goleuo  a  diwygio  teulu 
dyn  )m  mhob  oes.  Mae  yn  traethir 
ar  holl  dest)mau  y  meddwl  dynol-^^ 
lenyddiaeth,  gwyddoriaeth,  a  chelt- 
yddyd.  Mae  yn  helaeth  mewn  hanes- 
yddiaeth,  bywgraffìaeth,  amseryddiaeth, 
daeardraeth  hynafol,  a  challijìeb  (/ny- 
dencé)  dynol.  Yn  mhlith  ei  awdwyr 
byth-enwog  ceir  hanesw)rr,  athronwyr^ 
areithwyr,  a  beirdd.  Mae  y  rhai  h^m 
hefyd  yn  ddetholedig  o  bob  cylch  a 
galwedigaeth  mewn  cymdeithas.      Yn 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Crist  yn  Ganclòwynt  y  Beibh 


|299 


ea  plith  ceir  pysgotwyr,  tir-drinwyr, 
bugeiliaid,  celfyddydwyr,  gwleidydd- 
wyr,  deddf-roddwyr,  mîlwyr,  oifeiriaid, 
a  breninoedd.  Yp  ei  gynwysiad  Uawn 
ceir  testynau  dyddorus  iawn  i  ddinas- 
yddíon  yx  Aipht,  Chaldea,  Media,  Per- 
sia,  Groeg,  a  ELhufain.  Ysgrifenwyd 
rhai  o'i  gyfrolau  yn  Hebraeg,  Chalde- 
aeg,  a  Groeg,  gyda  geiriau  a  brawdd- 
^au  wedi  eu  mabwysiadu  o  holl  ieith- 
oedd  hynafol  pedair  Uywodraeth  gy- 
ffiredinol  y  byd.  Mae  yn  llyfr  pob  oes, 
a  phob  iaith  wreiddiol  ar  y  ddaear ;  a 
medda  yn  gyâawn  ddarpariaeth  at  bob 
cyílwr  y  gall  plant  dynion  fod  ynddo. 
Mewn  argraffiad  cyhoeddus  na  pher- 
sonol  ni  welais  hyd  yn  ddiweddar  y 
Beibl  fel  y  dylai  fod.  Nid  yn  unig  dy- 
lai  enwau  y  gwahanol  awdwyr  fod  wrth 
eu  gwaith,  ond  dylai  eu  gweithiau  ^rm- 
ddangos  o  dan  eu  penawd  priodol,  yn 
cu  trefn  amseryddol,  hyd  y  gwyddys,  a 
rhagymadrodd  agoriadol  iddynt,  tuedd- 
ol  at  dynu  sylw  at,  ac  agor  deall  y  dar- 
llenydd  o  barthfed  y  cynwysiad.  Wedi 
cael  hyn,  ymgyfyd  y  cwestiwn  yn  nat- 
uriol,  Pa  fodd  y  gellid  yn  Uwyddianus 
f)rfyrio  y  gyfrol  ysbrydoledig  ?  I  gyf- 
ufod  ymof)miad  o  fath  hwn,  dylai  c)m- 
llun  y  Beibl  i  gyfranu  addysg  gael  y 
sylw  mwyaf.  Fod  gan  y  Beibl  gynllun 
addysg,  sydd  mor  sicr  a  bod  gan  natur 
ei  chynllun  wrth  ba  un  y  mae  yn  rhaid 
ei  dealL  Anmhosibl  deall  natur  ond 
wrth  y  cynllun  a  awgryma  natur ;  a  llai 
na  phosibl  yw  deall  y  Beibl  ond  wrth 
y  cynllun  a  awgryma.  Mae  hyn  hefyd 
yn  wir  am  bob  cyfundraeth  a  gwyddor 
adnabyddus  i  ddyn.  £r  fod  ysgrifen- 
wyr  y  Beibl  yn  lluosog  ac  amrywiol,  501 
byw  âm  gyfnod  maith,  eto  arweinid 
hwy  gan  yr  un  Ysbryd  ;  ac  heb  chwar- 
ter  amgyffred  y  ddyfais  ddwyfol  gyn- 
w^rsedig  yn  y  rhan  a  gyfranasant  at  y 
canony  rhoddasant  eu  hysgrif-bin  i  lawr, 
a  buont  feirw.  Diau  mai  ysbrydoliaeth 
yr  un  Ysbryd  yw  y  Beibl,  a  gwaith 
Uawer  o  is-wasanaethwyr,  y  rhai  a 
weithredent  yn  hollol  annibynol  ar  eu 
gilydd ;  ac  er  lod  undeb  ji  Ysbryd  i'w 
weled  ar  ei  hoU  du  dalenau,  eto  nod- 
weddir  ef  drwyddo  gan  dduU  ymad- 
rodd  ac  aidduU  amr^rwiol,  arwyddawl  o 
wahanol  ac  amrywiol   is-awdwyr.     Os 


oes  cynllun  gan  y  Beibl,  beth  yw  ?  Y 
mae  yn  Uyfr  rhyfedd,  yn  ddiau.  Mae 
yn  llafar  Duw  ac  yn  gorph  i  dderbyn  ei 
anadl.  Nodweddir  ef  gan  holl  amryw- 
iaeth  cyfansoddiad.  Mae  iddo  ei  or- 
chymynion  a'i  addewidion,  ei  athraw- 
iaeth  a'i  gyngorion,  ei  areithiau  a'i 
bryddestau.  Mae  y  rhai  hyn  i  gyd 
wedi  eu  trefnu  ar  un  cynllun  mawr,  sef 
lünell  famaidd  a  thadol  Crist  yn  0I  y 
cnawd,  Cynllun  y  Beibl,  gan  hyny,  er 
ei  ddeall,  yw  dod  o  hyd  i  Grist — hyd 
iddo  fel  canolbwynt  yr  oll — fel  pob 
peth  y  Beibl ;  ac  wedi  ei  gael,  dal  gaf- 
ael  annatodadwy  ^mddo.  Fel  y  mae 
dringo  corph  y  pren  yn  arwain  i'r 
cangenau  oU — yr  uchaf  yn  gystal  a'r 
isaf,  felly  mae  dringo  Críst  yn  arwain  i 
holl  gangenau  hanesyddiaeth,  athron- 
iaeth,  duwinyddiaeth,  a  barddoniaeth 
y  llyfì*  dwyfol.  Mae  holl  hanesiaeth 
gysegredig,  holl  íTeithiau  ac  ysgrif- 
dystiau  Beiblaidd,  yn  gysylltiol  â  hanes 
un  teulu  dynol  o  ddechreu  amser.  Mae 
gan  hanesiaeth  Feiblaidd  un  linell  gy- 
hydeddol  yn  rhedeg  drwyddi,  o  Gene- 
sis  i  Malachî  \  ac  oddi^mo  yn  mlaen 
hyd  at,  a  thrwy  weledigaethau  y  dysg- 
ybl  anwyl  Holl  ífeithiau,  dygwydd- 
iadau,  gorch)rmynion,  addewidion,  a 
phrophwydoliaethau  y  llyfr  dwyfpl,  a 
dyfant  allan  o  wahanol  ddygwyddiadau 
i  linell  achyddol  un  gwr,  yn  cyrhaedd  i 
lawr  drwy  tua  thri  ugain  a  deg  o  ber- 
sonau.  Nid  yw  yr  hoU  hanesyddiaeth 
Feiblaidd  ond  dadblygiad  o  ifortiwn  un 
o  deuluoedd  y  ddaear.  Dylai  llinach  y 
Messiah  fod  mor  hysbys  gan  Feibl  fyf- 
yrwyr — a  dylai  pawb  fod  felly — ^ag  al- 
phabet  iaith  eu  mam.  Nid  yw  yr  hyn 
a  ddywedir  am  eraill  yn  y  Beibl,  na 
pherthynent  i  linell  y  Messiah,  neu  i 
deulu  Seth,  yn  y  cynfyd,  Sem  yn  yr  eil- 
fyd,  neu  Isaac  a  Jacob  wedi  Abraham, 
ond  peth  a  gyflw)mir  1  sylw  ac  a  ddad- 
blygir  pryd  a  Ue  yr  oedd  tystiolaeth 
fanwl  am  gyn-linach  y  Messiah  yn  ei 
wneyd  yn  rheidiol.  Wrth  yr  hyn  a  ys- 
grifenwyd  gwelir  fod  holl  gynllun  yr 
adroddawd  Beiblaidd  wedi  ei  d)mu 
gydagolwg  ar  y  Messiah.  Teulu  yr 
lesu  yn  ol  y  cnawd  ac  yn  ol  yr  Ysbryd 
yw  yr  unig  un  y  rhydd  gofrestriad  Uawn 
o  hono.     Mae  yn  dechreu  gydag  Adda» 


Digitized 


byGoogle 


300 


Mi  a  Gfynfois  yn  fy  Nswlad. 


[lonawr, 


mab  cyntaf  Duw;  ac  yn  diweddu  gyda 
yr  Ail  Adda.  Yr  Adda  cyntaf  a  gre- 
wyd  o'r  forwyn  ddaear;  a'r  lesu,  y 
cyntaf-anedig,  a  anwyd  o'r  forwyn  Fair, 
a  chyntaf-anedig  oddiwrth  y  meirw,  jw 
ei  ddechreuad  a'i  ddiweddiad  can  bell- 
ed  ag  mae  a  fyno  ei   hanesiaeth  ag  ef. 


"HI  A  GLYWAIS  YH  FY  NGWUD/* 

a  BRBN.  X.    6. 

Tri  theimlad  sydd  yn  meddianu  dyn- 
ion  mewn  oedfaon — cael  yno  gymaint 
a'r  dysgwyliad,  a  boddloni  ;  cael  llai 
na*r  dyrauniad,  a  chablu ;  a  chael  mwy 
na'r  mynegiad,  a  chlodfori.  Daeth 
brenines  Seba  i  Juda,  i  wrando  Solo- 
mon  yn  dysgu  y  dyrfa.  Mynegwyd 
pethau  mawrion  iddo,  a  chafodd  gan- 
ddo  lawer  mwy.  Dymunaf  finau  i  fy 
ngwlad  awyr  o  dêr  awelon ;  blodau  o 
bur  brydferthion  ;  corlanau  o  ddefaid 
cyfebron  ;  dolydd  yn  demlau  meillion 
a  briallu,  i  gyflwyno  arogl  byw  i  lys 
nefolion.  Mae  yr  hanes  a  gl^rwais  yn 
fy  ngwlad  )m  ormod  i  mi  gyhoeddi ; 
ond  gwrandewch : 

I.  Mi  a  glywais  yn  fy  ngwlad  y 
gweddiau  taeraf, — Magwyd  fi  araelwyd 
yr  addoli ;  yr  oedd  yr  anedd  yn  '*  dy 
gweddi,"  a  byddai  fy  nhad  yn  "  wylo 
wrth  ddrws  pabell  y  cyfarfod,"  ac  yn 
dwyn  *'anrheg  i'r  ofnadwy."  Beibl 
Peter  Williams  fyddai  brenin  y  ty,  yn 
dysgu  ac  yn  deddfu  deg  neu  ddeuddeg 
o  deulu.  A  gwelais  i  y  Gelli-lednais, 
gerllaw  i  Gaerfyrddin,  ac  yno  yr  oedd 
Peter  Williaras  yn  aneddu.  Gwelais 
Landyfeiliog,  ac  yno  mae  Peter  Wil- 
liams  wedi  ei  gladdu  ;  a  gwebis  y  maen 
ar  ei  fedd  yn  cwjmo,  "  Nid  fy  ngelyn 
a'm  difenwodd  i,"  a  Peter  WiUiams  yn 
achwyn  ar  y  camwri.  Pedwar  bedd  yn 
fy  ngwlad  a  fuont  yn  fy  nenu — bedd 
Joseph  Harris,  gyda  leuan  Ddu,  bedd 
Christmas  Evans  yn  serenu,  bedd  Daf- 
ydd  lonawr  yn  prydyddu,  a  bedd  Peter 
Wîlliams  yn  melldithio  y  diaelodi. 
Elthr  nid  y  beddau  a  welais,  ond  y 
gweddiau  a  glywais  yn  fy  ngwlad,  oedd 
gyda  mi.  Rhy  anhawdd  anghofio  ag- 
oriad  capel  yn  Llanelli  yn  1840 — deu- 
naw  cant  yn  addoli,  a  gweinidog  y  Fel- 


infoel  JVL  dechreu  drwy  weddi.  Yr 
oedd  amryw  o  ddynion  amlwg  yr  eg- 
Iwys  hono  wedi  eu  claddu  ychydig  cyn 
gwyl  y  cysegru,  a  dwedai  y  gweddiwr, 
"  Arglwydd,  ti  a  weli  angeu  yn  diffoddi 
y  canwyllau  a  fu  yn  llewyrchu,  ond  y 
mae  digon  o  olew  a  thân  gyda  thì  i  en- 
yn  mil  o  lampau  newyddion  ;  a  gwna 
hyny  heno.*'  Erbyn  hyny  dyna  ddwy 
o  wragedd  jm  diosg  eu  gwar-leni,  can- 
oedd  yn  gwaeddi,  ac  un  hen  ddiacon 
yn  curo  ei  ffon  ar  lawr  y  ty,  megys  un 
yn  taro  y  tabwrdd  i  swyno  y  dyrfa  o 
"Horeb,  tua  mynydd  Seir  a  Cades 
Bamea.**  Dyna  y  tro  cyntaf  erioed  i 
mi  weled  aflonyddu,  neidio  a  llamu 
wrth  addoli. 

Elai  brawd  i  bregethu  a  chasglu  drwy 
fro  Morganwg,  a  gwelais  y  gwenith  yn- 
ddi  yn  uwch  na  fy  mhen.  Prydnawn 
gwlyb  a  gafodd  i  gyrhaedd  yr  addoldy. 
Eisteddai  dyn  yn  ymyl  y  tân,  yn  ym- 
ddangos  yn  wyllt,  yn  byw  dan  grong- 
Iwyd  o  wellt,  ac  heb  gymoni  eî  wallt  â 
chrib  er  pan  y  bu  yn  marchnad  Caer- 
phili,  )m  rhodio  i'r  Rhydri  neu  ar  y 
**  Maen  Chwyf,"  gyda  llyfryn,  yn  di- 
lyn  y  "sarph  dorchog."  Efe  a  alwyd 
i  ddechreu  yr  oedfa  drwy  weddi,  a  dy- 
wedodd  ynddi,  "  Dyma  dy  was  bach 
di,  Arglwydd,  gyda  ni ;  ond  y  mae  yn 
ymddangos  yn  wan  i'w  ryfeddu,  a'r 
gwlaw  wedT  ei  wlychu,  ond  paid  a  gad- 
ael  iddo  i  ddigaloni.  Mae  y  cwar  yma 
yn  galed  gyda  ni,  a'r  meini  ynddo  yn 
saundy  ie  yn  sound  ofnadwy;  ond  y 
gwr  z*rfaicheny  dere  heibio  i  ni,  tylla 
o'i  blaen  hi,  rho  di  y  powdwr  dani, 
gollwng  y  tân  i  losgi,  a  rhyddheir  y 
meini  yma.  Mae  Seion  yn  sych  drwy- 
ddi ;  crea  dy  was  yn  gwrawl  iddi,  a 
dyfera  arni  ddìgon  o  ddafìiau  i  foddi 
y  diafol  cyn  yfory."  Dyna  y  weddi  a 
gafodd  Amenau  dirifedi ;  hwyliodd  y 
brawd  i  draddodi,  a  bu  yn  gwmwl  yn 
dyferu. 

Hîr  y  bydd  cofio  a  son  am  weddi 
hen  ddiacon  adnabyddus  iawn  i  mi.  Ar 
nos  Sadwrn  cyn  y  cyrddau  mawnon,  yr 
oedd  cwrdd  gweddi  yn  y  festri,  a  dy- 
wedai  Jonadab  ynddi,  "  Arglwydd, 
dyma  ni  gyda  dy  fusnes  di,  a  phaid  di 
a'n  gadael  ni  yma  dan  ein  dyrnau  i 
ddyrysu,  na  gadael  ein  brodyr  y  dydd 


Digitized 


byGoogle 


iSli.] 


UnûUaeih  Natur. 


301 


7  fory  i  fod  dumŷ  damp  yn  traddodì, 
ond  digarega  di  y  flfordd  o  ílaen  y  whil" 
òeri.*'  A  dnuìoeth,  yn  yr  addoldy, 
hawdd  fu  addoli,  rhwydd  y  pregethu,  a 
netolaidd  y  canu.  Ac  am  a  wn  i  ^rr 
oedd  y  dyben  yn  gywir,  y  galon  yn  un- 
iony  a'r  weddi  a  grym  ynddi. 

3.  Mi  a  glywais  ynjfy  ngwlad y  ŷreg' 
e&u  doniolaf. — Rhaid  i'r  bywlonyddu, 
amyned  i  Abarim  i  godi  Aaron,  i  Ra- 
ma  i  godi  Samuel,  ac  i  Salem  i  godi 
Dafydd,  ac  i  Timathserah  i  godi  mab 
Nan,  y  byddaf  fi,  neu  ail  wrando  y 
meirw  yn  ymadroddi ;  ac  nid  St.  Ber- 
nard  yn  berwi,  na  Pedr  y  M^mach  yn 
gwallgofiy  na'r  Pab  Urban  yn  gyru  y 
miloedd  i'r  lladdfa  sydd  gyda  mi,  ond 
tdynau  trugaredd  yr  efengyl  yn  fy 
ngwlad  a  glywwn  i.  Mi  a  glywais  Da- 
Yies,  Clydach,  yn  fy  moddloni ;  Davies, 
Llangloflfan,  yn  difrifoli,  a  Davies,  Ab- 
ertawe  yn  y  dyrfa  yn  gwreichioni.  Mi 
a  glywais  Jones,  Merthyr,  yn  afon  lif- 
eiriol  \  Jones,  Caerdydd,  yn  blodeuo  y 
ddol ;  a  Jones,  Caerfyrddin,  a  ch)m- 
frodorion  Paradwys  ganddo  i  ddaearol- 
ion.  Mi  a  glywais  Jenkins,  Coginan, 
yn  araf  rodio ;  Jenkins,  Caerodor,  yn 
bk>eddio;  a  Jenkins,  Hengoed,  yn 
dirfawr  swyno.  Mi  a  glywais  David 
Thomas,  Aberafon,  yn  ddifyrus ;  Ben- 
jamin  Thomas,  Penrhywgoch,  a'i  del- 
ynddawnus,  aj.  D.  Thomas,  Pclin- 
focl,  yn  wr  ieuanc  medrus.  Mi  a  glyw- 
ais  Roberts  fawr,  o  Dredegar,  )m  mal- 
urio  muriau  Gehenna ;  Boberts,  Dow- 
lais,  yn  awel  o  Wynfa;  a  Roberts,  Din- 
bych,  yn  Uiwio  y  liii  yn  Mhalestina. 
Mi  aglywais  Williams,  Aberystwyth, 
yn  arabeddu ;  WiUiams,  Llangloffa,  yn 
agor  y  trysordy,  a  WiUiams,  Blaen* 
ywaen,  yn  darlunio  anian  yn  gwisgo 
ei  choron.  Bu  i  Bontypridd  un  James 
Richards  yn  rhagorí ;  yn  Llanwenarth, 
mi  Francis  Hiley  yn  fywyd  i  g)rmanfa 
Mynwy ;  ac  yn  Arfon,  un  Robert  Ellis, 
yn  Gad  i  orfodi  y  llu. 

l*  Mi  a  glywais  ynfy  ngwlady  canu 
ỳireiddiaf. — (i.)  Aniánolion  yno  yn 
canu— Àgora  y  gog  gwrdd  y  gwanwyn, 
mwyalchen  ddefnyddia  y  delyn,  a'r 
ehedydd  o*r  sofl  i'r  ser  yn  esgyn,  a 
ssdm  ganddi,  i  alw  y  boreuddydd  i 
godi  trwy  haf  y  flwyddyn  1861 ;  bu  yr 


eos  yn  Aberpengwm  yn  odli,  301  Bag- 
lan  yn  dwsmelu,  ac  yn  Margam  yn 
cadwjubili.  (3.)  Awenyddion  ynddi. 
Af  i  Lanwnda,  yno  y  canwyd,  "  Tra 
dalio'r  lamp  i  losgi;"  i  Landeilo  Fach, 
yno  canw^rd  "  Y  dyfroedd  mawr  a'r 
tonau;"  ac  i  Bantycelyn,  yno  y  can- 
wyd  emynau  a  wnant  i  angelion  gusanu 
y  fro  drwyddi,  ei  dolydd  ter  a'r  gerddL 
(3.)  Aruchel  gerddorion  ynddi ;  Dr. 
Joseph  Parry,  a  David  Jenkins  yn  Je- 
duthim  iddi ;  Asaph  Ebwy,  a  Caradog, 
3rn  Mhalas  yr  Haul,  a  fu  yn  canu  y 
Saeson  i  ddystewi.  (4.)  Annheg  fydd- 
ai  gadael  '<  merchŵd  cerdd"  heb  eu 
nodi — ei  Süsannah  Davies,  ei  Miriam 
Williams,  a'i  Martha  Harris,  ac  R.  A. 
M.  yn  ei  nodweddebu.  Rayal  AccuU- 
my  of  Music  yw  hyny,  neu  Rhosyn  Am- 
ana,  i  Merari.  Ac  yn  fy  ngwlad  y  mae 
Madam  Pattey,  a  Chraig  y  Nos  yn  neu- 
add  i  arglwyddes  y  dydd  i  ganu. 

Ah  !  fy  ngwlad,  Llyfr  y  Salmau  yw 
dy  berthi,  Music  Hall  yw  dy  erddi,  ac 
anadl  dyddanwch  a  geir  yn  dy  chwaon 
di.  Ynot  ti  y  mae  rhyddid  a  deymasa, 
golud  a  ddylifa,  a  gwynfyd  a  gana. 
Peth  cyfiFredin  ynot  ti  yw  eglwysi  jn 
naw  cant  o  niferi—dy  genadon  yVL 
gewri,  a  dy  gerddorion  yn  llu. 

ffydeParh.  D.  W.  Morris, 


DHOLIAETH  HJITUR. 

OAN  T  DUHB  OF  ARGYLL. 
IL 

Fel  yr  awgrymwyd  yn  barod,  ein 
hamcan  yn  yr  ysgrifau  hyn  yd)rw  ceisio 
rhoddi  ger  bron  y  darllenydd  Cymreig 
syniadau  mawreddog  yr  awdwr  enwog 
mewn  arddull  Gymreig,  yn  hytrach  na 
cheisio  gwneyd  hyny  mewn  cyfieithiad 
Uythyrenol,  caeth,  trwy  ddilyn  yr  ar- 
dduU  ddofn  Seisnig. 

Mae  Natur  yn  gosod  argraíf  union- 
gyrchol  o  unoUaeth  ar  feddwl  yr  ar- 
syUydd.  Yr  oedd  yr  argraff  yma  am 
unoUaeth  Natur  yn  cael  ei  gwneyd  ar 
feddwl  dyn  cyn  i  wyddor  gael  ei  geni, 
oddiwrth  yr  amlygiadau  o  drefh  a  di- 
byniaeth  a  welir  ar  unwaith   yn  mhob 


Digitized 


byGoogle 


3oa 


ünoliaeth  Naiur, 


[lonawr. 


cyfeiriad.  Amcana  yr  awdwr  yn  ngol- 
euni  gwyddor  i  ddilyn  yr  argrafif  hon 
i'w  ffynonell,  er  gweled  pa  mor  bell  y 
mae  yn  gorf^wys  ar  ffeithiau,  a  pha 
mor  bell  y  mae  yn  cael  ei  chryfhau  gan 
ddarganfyddìadau  newyddion  gwydd- 
oniaeth.  Gwelwn  wrth  fyned  yn  mlaen 
fod  yr  awdwr  yn  gosod  pwys  mawr  ar 
natur  gwybodaeth.  Dywed  rhai  fod 
gwybodaeth  yn  gynwysedig  301  hoUol 
mewn  darganfod  perthynasau  pethau 
â'u  gilydd ;  ond  y  mae  y  dystiolaeth 
hon  yn  angh^rwir ;  er  hyny  y  mae  yn 
wir  mai  darganfyddiad  gwahaniaeth 
ydyw  sylfaen  hanfodol  gwybodaeth.  Y 
mae  darganfyddiad  gwahaniaeth  rhwng 
pethau  a'u  gilydd  301  blaenori  dargan- 
fyddiad  tebygolrwydd  rhwng  pethau 
a'u  gilydd.  Mae  yn  dda  cofìo,  gan 
hyny,  na  ellir  ychwanegu  gwybodaeth 
trwy  esgeulusdod  gwirfoddol  o  annheb- 
ygolrwydd  a  fodola  rhwng  gwrth- 
adrychau.  Mae  gwyddonwyr  yn  coUi 
y  ffordd  ac  yn  cam-arwain  yn  fynych 
yn  y  dyddiau  hyn  trwy  roddi  pw^rs  gor- 
modol  ar  ryw  ddarganfyddiad  newydd^ 
pan  mewn  gwirionedd  na  fydd  y  cyf- 
ryw  beth  newydd  ond  peth  dibwys 
mewn  cymhariaeth  i  bethau  eraill  per- 
thynol  i'r  un  gwrthddrych.  Pan  y 
gwelir  rhyw  debygolrwydd,  efallai  y 
bydd  annhebygolrwydd  yn  líawer  mwy 
amlwg  ac  yn  llawer  mwy  pwysig. — 
Meddylier  fod  y  gwyddonwr  yn  gwel- 
ed  rhyw  debygolrwydd  mewn  rhan  o 
wrthddrych,  i  elfen  neillduol,  pan  na 
fyddo  hyny  ond  nodwedd  fechan  mewn 
cymhariaeth  i'r  pethau  annhebyg  yn- 
ddo.  Mae  yr  awdwr  yn  dwyn  y  mater 
hwn  i  sylw  yn  fynych  fel  yr  êl  yn 
mlaen,  a  sylwa  fod  rhai  gwyddonwyr 
)m  rhoddi  pwys  gormodol  ar  ryw  am- 
lygiadau  bychain  anmherffaith  a  bro- 
ffesant  eu  bod  yn  eu  gweled  o  ddech- 
reuad  bywyd'  mewn  elfenau,  pan  na 
fydd  yr  amlygiadau  hyny  ond  dibwys 
ac  arwynebol,  ac  yn  gwahafäaethu  mwy 
oddiwrth  yr  hyn  yw  bywyd  na*r  hyn  y 
mae  yn  tebygoli  iddo.  Bydd  yn  bur- 
ion  i'r  d^urllenydd  ddal  y  sylwadau 
blaenorol  mewn  cof,  wrth  ddìl^oi  yv 
awdwr  yn  ei  sylwadau  penigamp  ar 
Unoliaeth  Natur. 

Yn  ein  herthygl  gyntaf  nodwyd  am 


ddau  rwymyn  sydd  yn  uno  natur,  sef 
deddf  pwys  a  th^miad  goleunL  Yq 
ychwanegol  dysgìr  fod  gwres  yn  mhlith 
y  rhw^rmau  hyn.  Mae  yn  hysbys  yn 
bresenol  fod  yr  ether  sydd  yn  gyírwng 
trosglwyddiad  goleuni,  yn  gyfrwng 
trosglwyddiad  gwres  hefyd,  tra  y  mae 
yn  meddu  y  gallu  o  ysgogi  neu  i  atal 
ffurfìad  gelfyddydol  elfenau.  Mae  jr 
arbrawfìadau  drwy  ba  rai  y  mae  y  tri 
math  hyn  o  ysgogiadau  hylifol  yn  cael 
eu  gwahanu,  a  phob  un  o  honynt  yn 
amlygu  ei  nodweddion  gwahaniaethol 
yn  dra  hysbys  yn  awr.  Gyda  y  rhai 
hyn  eto  mae  nerthoedd  trydaniaeth  yn 
meddu  rhyw  berthynas  agos,  yr  hyn 
sydd  yn  myned  yn  mhell  i  brofì  modd- 
au  tebyg  o  weithrediad  mewn  rhyw  el» 
fen  gyffredinol.  Wrth  ystyried  fel  y 
mae  yr  holl  ffurfiau  a  wisga  mater  yn  j 
byd  anghyíansoddiadol  a  chyfansodd- 
iadol  yn  ymddibynu  ar  eu  gilydd — 
wrth  ystyried  fel  y  mae  bywyd  ei  hun- 
an  yn  ymddibynu  amynt,  ac  fel  y  mae 
yn  c)meu  neu  yn  diffoddì,  yn  ol  fel  y 
byddont  yn  bresenol  mewn  cyfartal- 
edd  dyladwy — mae  yn  anmhosibl,  yn 
nghanol  yr  holl  niferoedd  mawrion 
hyn  o  nerthoedd  ydynt  wedi  eu  cyl^rmu 
yn  nghyd  mor  agos,  peidio  teimlo  ein 
bod  yn  sefyll  yn  agos  iawn  yn  wir  at 
ryw  weithredydd  ymledaenol,  os  nad 
cyffredinol,  yn  mheirianwyith  mawr 
Natur.  Y  darganfyddiad  o  gymaint  o 
arddangosion  cysylltiedig— arddangos- 
ion  mor  amrywiaethol,  yn  ysgogi  mor 
wahanol  trwy  yr  un  cyfrwng,  ydyw  yr 
un  mwyaf  rhyfedd  ac  addysgiadol  o 
holl  ddargantyddiadau  diweddar  gwy- 
ddoniaeth.  C^mysgaedda  i  ryw  radd- 
au  sylfaen  faterol  gadarny  ac  un  rheswm 
digonol  mewn  rhan,  o'r  hyn  Ueiaf,  o'r 
argraff  gyffredinol  o  unoliaeth  y  mae 
agweddion  Natur  yn  ei  adael  ar  y 
meddwl.  Canys  y  mae  yr  holl  waitb 
a  wneir  gan  yr  un  offeryn  yn  gyffredin 
301  áwyií  olion  yr  offeryn  hwnw,  fel 
erfyn,  arno.  Mae  pethau  a  wneir  o'r 
un  defnydd,  beth  bynag  fyddont,  yn 
sicr  o  debygoli  yn  y  neiUduolion  hyny 
fo  yn  deilliaw  o'r  un  defnyddiau,  nea 
o  rai  tebyg,  ac  o  foddau  cyffelyb  o 
weithredu.  Ac  mor  beUed,  gan  hyny, 
mae  yn  hawdd  deall  y   c)^atebiaetlí 


Digitized 


byGoogle 


i88i-] 


UnoUaeth  NaHir. 


303 


imhaus  ac  agos  a  ganíyddir  yn  yr 
arddangosion  lluosog  cysylltíedig  â 
gwres,  goleuni,  trydaniaeth,  gweithred- 
iad  celfyddodol  a  bywydol.  Ond  er 
mai  defìiyddiad  o'r  un  a'r  unrhyw 
weithredydd  yn  ngh^myrchiad  effeith- 
iau  amrywìol,  yn  ddiamheuol,  ydyw  un 
achos  o'r  unoliaeth  gweledig  a  nod- 
wedda  Natur,  nid  ydyw  yr  unig  achos. 
Y  mae  yr  un  cyéitebiaethau  agos  yn 
bodoli  pan  na  ellir  olrhain  allan  yr  ar- 
ddangosion  i'r  un  a'r  unrhywweith- 
redydd.  Fel  hyn  mae  y  modd  y  carìa 
yr  awyrgylch  swn,  yn  debyg  iawn  i'r 
modd  y  mae  ether  yn  carìo  goleuni ; 
ond  mae  yr  ether  a'r  awyrgylch  yn 
weithredyddion  tra  gwahanol,  ac  y  mae 
tebygolrwydd  y  deddfau  ag  mae  tonau 
7  naill  a'r  llall  yn  ufuddhau  iddynt  i'w 
briodoli  i  ryw  achos  arall  a  mwy  cyff- 
redinol  o  unoliaeth,  nag  unrhywiaeth 
defnydd.  Mae  yr  achos  mwy  cyífred- 
inol  hwn  i'w  ganfod  yn  ddiamheu 
mewn  un  ddeddf  gyífredinol,  yr  hon  a 
.benderf)ma  ffuríiau  ysgogiad  yn  ^rr  oU 
o  Fater,  ae  yn  neillduol  mewn  mater 
hylifol.  Ond  yn  sicr,  nid  yw  yr  unol- 
iaeth  hwn  sydd  yn  gynwysedìg  mewn 
un  cyfrwng  trosglwyddiad,  hyd  yn  nod 
pe  ceid  allan  ei  fod  yn  fwy  cyffredinol, 
ond  y  gris  isaf  o'r  ysgol  a'n  caria  i 
fyny  at  unoliaeth  o  natur  mwy  per- 
ffaith.  Mae  fod  un  offeryn  yn  cael  ei 
ddefhyddio  i  ddwyn  oddiamgylch  fìl  o 
wahanol  effeithiau,  nid  yn  unig  heb  ym- 
^rriaeth  a  dyryswch,  ond  gyda  y  fath 
berth^mas  rhyngddo  a  gweithredydd- 
ion  eraill,  fel  ag  i  arwain  i  gyfuniad 
perffaith  301  yr  effaith — y  mae  y  fath 
gyfuniad  o  wahanol  weifhredyddion 
mewn  gweithiad  allan  un  ffaith,  301  dy- 
weyd  am  ryw  unoliaeth  tu  cefn  i'r  cwbl 
— hyny  yw,  mae  pethau  fel  hyn  yn  cyf- 
eirio  at  unoliaeth  mewn  cyfaddasiad  a 
llywodraethiad — yn  cyfeirio  at  unol- 
iaeth  yn  y  gallu  a  roddir  i  ddechreu 
mewn  gweithrediad  ac  yn  nghyfaddas- 
iad  y  gwrthddrychau  ar  ba  rai  y  gweith* 
reda. 

Mae  yn  eglur  fod  unoliaeth  effaith 
a  dardda  allan  o'r  ysgogiadau  amryw- 
iaethol  a  lluosog  fel  hyn,  yn  unoliaeth 
sydd  yn  gorwedd  301  hoUol  tu  cefn  i 
unoliaeth  materol   ^m  unig,  ac  y  mae 


i'w  ddilyn  hyd  at  ryw  gyfaddasiad  a 
chynlluniad  a  fodola  wrth  wnddd  yr 
holl  s^miudiadau.  Gwyddom  mewn 
perthynas  i  donau  swn,  nas  geUir  eff- 
eithio  cyd-darawiad  rhyngddynt,  ond 
trwy  ddefnyddiad  cywrain  o'r  offerynau 
— cryniadau  pa  rai  ydynt  achos  a  mes- 
tu:  y  tonau  awyrawl,  y  rhai  yn  eu  cyf- 
uniad  a  gyÊinsoddant  beroriaeth  ber- 
ffaith.  Ac  felly,  yn  gyffelyb,  gallwn 
fod  yn  sicr  fod  cydgordiadau  gwres, 
goleuni,  ac  ysgogiad  celfyddydol,  yn 
cael  eu  heffeithio  ;  y  maent  yn  mhlith 
rhifedi  ac  amrywiaeth  dirifedi  o  ysgog- 
iadau  y  rhai  sydd  yn  hawdd  eu  gwa- 
hanu  a'u  taflu  o'u  lle,  yn  effaith  rhyw 
gyfaddasiad  rhwng  yr  elfenau  gweith- 
redol  a  weithredant  ar  y  män  ronynau 
a  gyfansoddant  yr  ether,  cryniadau 
amrywiaethol  ond  cydgordiadol  y  rhai 
a  gyfansoddant  y  goleuni. 

Yn  mhellach,  fel  y  rhaid  fod  y  cjrf- 
addasiad  hwn  yn  agos  rhwng  yr  ether 
a'r  cyrph  fo  yn  ei  ysgogi,  felly  hefyd  y 
rhaid  i  gysylltiad  cyfaddasol  agos  fod- 
oli  rhwng  cryniadau  yr  etherHr  gwrth- 
ddrychau  materol  ar  y  rhai  y  gweith- 
reda  gyda  y  fath  ddylanwad  gryraus. 
A  phan  ystyriwn  rif  a  natur  pethau  y 
rhaid  i'r  cyfaddasiad  hwn  fod  yn  eu 
cjmwys,  gallwn,  efallai  ffurfìo  rhyw 
ddrychfeddwl  beth  yw  y  rhwymyn  a'r 
bont  a  fodola  rhwng  arddangosiadau 
aruthrol  yr  wybrenau  ac  arddangosiad- 
au  lleiaf  y  ddaear.  Canys  rhaid  i'r 
cyfaddasiad  hwn  fod  yn  berffaith 
rhwng  yr  amrjrwiol  bethau  hyn — yn 
gyntaf,  yr  eifenau  tanllyd  yn  yr  haul, 
y  rhai  a  drosglwyddant  y  gwahanol 
gryniadau  mewn  cyfartaiedd  gwahanol; 
yn  nesaf,  cyfansoddiad  y  cyfrwng  ag 
sydd  yn  alluog  i*w  trosglwyddo  heb 
ymraniad,  cymysgiad,  na  rhwystriad  ; 
yn  nesaf,  cyfansoddiad  ein  hawyrgylch, 
heb  aníiürfio,  dyrysu,  na  diffodd  y  ton- 
au ;  ac  yn  ddiweddaf,  cyfansoddiad  y 
fifurfiau  hyny  o  Fater  ar  y  ddaear  sydd 
yn  cyd-ateb,  pob  un  yn  ol  ei  ddeddiáu 
ei  hun,  i'r  cyff^rrddiad  a  dderbynia 
oddiwrth  donau,  y  gwres,  y  golcuni,  a 
thrydaniaeth. 


-Pwy  a  ŵyr  werth  amser  ? 


Digitized 


byGoogle 


304 


Pw^ud  y  Wàiwr. 


flonawTÿ 


PWLPUD  Y  WAWR. 


Hoses  yn  Ddeugftin  Hlwydd  Oed» 


«AK  PARCH.  A.  WILLIAMS,  YSTRAD  RHONDDA. 

"Trwy  ffydd,  Moses,  wedi  myned  yn  fawr," 
Ac.— Heb.  xî.  24 — 26. 

Dyma'r  bachgen  y  sonir  am  dano  yn 
yr  adnod  flaenorol,  erbyn  hyn  wedi  dy- 
fodjm  ddyn.  Moses  bach  yn  Foses 
mawr ;  a'r  hwn  a  amddiffynid  gan 
Dduw,  yn  dyfod  allan  yn  amddiifynwr 
dros  Dduw  a'i  achos. 

Cynwysai  oes  Moses  gant  ac  ugain  o 
flynyddoedd.  Gellir  rhanu  y  blynydd- 
oedd  hyn  i  dri  chyfnod  cyfartal — 40 
mlynedd  yn  Uys  y  brenin — 40  mlynedd 
yn  nhir  Midian — ^a  40  ml^medd  yn  ar- 
weinydd  y  genedl  o'r  Aipht  i  Ganaan. 

Dechreu  ar  yr  ail  gyfnod  y  mae  yma, 
sef  ei  ymadawiad  a'r  Aipht  y  tro  c)mt- 
af — cyntaf,  am  iddo  ymadael  â  hi 
ddwywaith,  sef  i  dir  Midian,  y'nghyda 
dwyn  y  genedl  tua'i  gwlad.  Mae  cyf- 
nod  o  40  mlynedd  wedi  cyfryngu  rhwng 
yr  amgylchiad  yn  yr  adnod  flaenorol 
a'r  hwn  a  grybwyllir  yn  y  testyn. 

Mae  Moses  erbyn  hyn  wedi  myned 
yn  fawr,  yn  ddigon  mawr  i  farnu  a 
gweithredu  drosto  ei  hun.  Mewn  modd 
goddefol  y  daw  i'n  sylw  yn  adn.  a^ain, 
ond  yn  weithredol  yma ;  cael  gweith- 
redu  arno  yr  oedd  pan  yn  blentyn, 
^'  pan  anwyd^^^  *'  a  guddtwyd  dri  mis 
gan  ei  rieni ;"  ond  yma  gweithredu  ar- 
no  ac  o  hono  ei  hun  y  mae.  Ffydd  ei 
rieni  sydd  yn  gweithredu  arno  pan  yn 
fachgen,  ond  gweìthredu  yn  a  thrwy  ei 
ffydd  ei  hun  y  mae  wedi  myned  yn 
fawr.  Mae  y  geiriau  gan  hyny  yn  cyf- 
Iwyno  i'n  sylw  wir  grefydd,  yn  ei 
noîdweddau,  yn  ei  thymor,  ac  yn  ei 
sail ;  ac  yn  y  drefn  hon  yr  edrychwn 
amynt. 

I.  Gwirgrefyddyn  ei  nodweddau, — 
Mae  yma  dri  gair  ^m  gosod  allan  nod- 
weddau  gwir  grefydd. 

(i.)  Gwrthod. — Mae  gan  bawb  sydd 
yn  ewyllysio  bod  yn  ddysgyblion  i  Grist 
ryw  bethau  i  ymwrthod  â  hwynt.  Dim 
gwahaniaeth  pa  mor  anwyl  fyddant  yn 


eu  golwg,  na  pha  mor  dyn  fÿddaat 
wedí  ymgylymu  am  y  serch,  os  yn  my- 
ned  yn  erbyn  teimlad  a  gorchymyn 
Duw,  rhaid  ymwrthod  ä  hwynt.  Yr 
oedd  gan  Moses  gynifer  o  bethau  i  ym« 
wrthod  a  hwynt,  fel  y  tybiwn  na  fuasai 
dim  ond  gwir  grefydd  301  cyfreithloni  y 
c)rfnewiduid.  Ŷr  oedd  cysylltiad  perth« 
ynasol  Moses  a  merch  Pharao  wediúct* 
hau  iddo  bethau  mawr  yn  y  gorphenol ; 
y  c^rfoeth  mwyaf,  y  safle  anrhydeddns- 
af,  y  ddysgeidiaeth  gyflawnaf,  &c.,  ac 
nid  yw  y  naill  na'r  llail  o'r  pethau  hyn 
ynddynt  eu  hunain  yn  niweidiol.  A 
diau  fod  ei  ragolygon  dyfodoi  yn.  ddys* 
gleiriach  fyth — y  freninfainc,  y  gorony 
&c.  Nid  ychydig  o  ddylanwad  sydd 
gan  un  o'r  pethau  a  nodwyd  ar  y  medd» 
wl  dynol ;  mae  yr  yradrech  a  ddangosir 
er  sicrhau  cyfoeth,  &c.,  301  profi  fod 
gan  bob  un  o  hon^rnt  le  mawr  yn  y 
meddwl.  Ond  er  eu  bod  ^m  eiddo 
naturiol  i  Moses,  efe  a'u  gwrthododd^ 
Mae  y  gwrthodiad  yn  un  Uwyr  iawn — 
"  a  wrthododd  ei  alw  yn  fab  merch 
Pharaoh."  Nid  yn  unig  y  cyfoeth,  y 
safle,  &c.,  a  wrthododd,  ond  y  berth* 
3mas  hefyd.  Nac  anghofíed  y  darllen- 
ydd  ei  bod  yn  parhau  yr  un  fath.  Mae 
cyfnewidiad  cyflwr  yn  cynwys  Uwyr 
ymwrthodiad  â  phob  pechod.  Rbaid 
tori'r  fraich,  tynu'r  Uygad,  &c.,  os  yn 
rhwystr  i  fod  yn  ddil)mwyr  Duw  fel 
plant  anwyl. 

(2.)  Dewis. — Nìd  gadael  ei  safle  o 
orfodaeth,  a  chymeryd  rhywbeth  a  ddy- 
gwyddai,  a  wnaeth.  Na,  dyna  oedd  eî 
ddewisiad.  Yr  oedd  ei  ddewisiad  yr 
un  mor  Uwyr  a'i  wrthodiad.  Dewis* 
odd  bobl  yr  Arglwydd. 

(d)  Yn  eu  cymeriad.'^*'Vo\Á  Dduw. ' ' 
Mae  rhywrai  yn  y  byd  yn  mhob  oes  ag 
y  mae  yr  Arglwydd  ^m  Dduw  iddjmt ; 
a  beth  b^mag  ddywedir  am  danjrnt, 
hwy  ydynt  ragorolion  y  ddaear  yn 
nghyfrif  y  nefoedd. 

(3)  Yn  eu  cyflwr.—'' Adjyd  pobl 
Dduw."  Mae  rhywbeth  yn  swnio  yn 
chwithig  yn  hwn.  "Adfyd"  yn  ^^ 
sylltiedig  a'r  cymeriad  goreu! — y  cy- 
meriad  sydd  yn  fendith  i'r  byd,  ac  jm 
addum  i  gymdeithas  yn  dyoddef  ad* 
fyd  1 1  lê,  ddarllenydd,  dyma  ran  ea 
phiol  hwynt  yn  mhob  oes ;  "Os  ewyll- 


Digitized 


byGoogle 


iSSi.] 


Pw^ud  y  Wawr. 


305 


ysia  neb  fyw  yn  dduwiol  ytí  Nghrìst 
Icsu,  efe  a  erlidir  ;"  ond  gwell  hyny 
na  chael  mwyniant  pechod  dros  am- 
«er.  Mae  "  adfyd  pobl  Dduw,"  a 
«*  mwyniant  pechod  dros  amser,"  yn 
ymadroddion  cyferbyniol,  a'r  ddau  yn 
ogyhyd  eu  parhad.  Dros  amser  y  mae 
adfyd  yn  gyfran  pobl  Dduw.  Beth 
wedi  h)Fny?  Tragywyddol  bwys  go- 
goniant.  ''  Nid  yw  dyoddefiadau  yr 
amser  presenol  hwn  yn  haeddu  eu  cy- 
iTelybu  i'r  gogoniant  a  ddatguddir  i  ni." 
Oyflwr  a  äaie  penodol  yn  perthyn  iddo 
ydyw  mwyniant  pechod  diachefn.  Beth 
-wed'yn  ?  Tragywyddol  boen  a  gwae 
dan  lid  Duw.  Bydd  ddoeth,  ddarllen- 
ydd  yn  dy  ddewistad. 

(3.)  Bamu. — Nid  cynhyrfiad  y  fo- 
ment  eíTeithiodd  ddewisiad  Moses,  ond 
myfyrdod  dwys,  a  barn  addfed.  Mae 
yr  Arglẃydd  yn  cymell  djmion  i  arfer 
cu  synwyr  a'u  doethineb  mewn  mater- 
îon  crefyddol.  "Tyred  a  gwel," — 
*'ChwiUwch  yx  Ysgrythyrau," — "A  wyt 
ti  yn  deall  y  pethau  yr  wyt  yn  eu  dar- 
darllen?"  &c.  Yrheswm  fod  cynifer 
o  gamgymeriadau  yn  cael  eu  gwneyd, 
ydyw  diifyg  bwrw'r  draul,  a  barnu  yn 
briodol.  Mae  pen  goleu  a  deall  clir 
mor  hanfodol  i  grefydd  iawn  ag  yw 
calon  gynes  ac  ysbryd  uniawn.  "Cyn- 
yddwch  mewn  gras  a  gwybodaeth  eìn 
Harglwydd  lesu  Grist."  Mae  Moses 
yn  cymeryd  clorian  barn  yn  ei  law ; 
yn  y  naill  ben  gcsyd  bethau  goreu  y 
ddaear,  "trysorau  yr  Aipht,"  &c. ;  yn 
y  llall  rhydd  bethau  gwaethaf  crefydd, 
"  adfyd  pobl  Dduw,"  "  dirmyg  Crist," 
ftc.  Y  resuli  ydyw,  "  gan  farnu  yn 
fwy  golud,"  &c.  Creadur  hynod  am 
olud  yw  dyn;  gadawa  ei  deulu  am 
Austndia,  er  mwyn  golud ;  perygla  ei 
iywyd  ar  y  moroedd,  a  threiddia  1  gal- 
on  y  ddaear  er  mwyn  golud,  ftc. ;  ond 
daeth  Moses  o  hyd  i  faes  gohid  rhag- 
oiach,  Ue  mae  golud  gwell  a  pharhaus 
yn  gorwedd  jrn  blygion  o'i  fcwn.  Dir- 
myg  Crist  ydyw  prif  faes  y  Duwdod  i 
gyíotíŵíogí  anfarwolion  as  gyfer  y  byd 
addaw: 

•*  Can't  yn  ei  groes  ceir  coron, 
:  Ac  3rii  ei  wawd  ceir  bri, 
A  thrysor  yn  ei  garlad 
Sydd  tmy  aa'n  daear.ni." 


"Gan  famu  yn    fwy  golud  ddirmyg 
Crist." 

II.  Gwir  grefyddyn  ei  thytnor  príûd" 
oL — "  Wedi  myned  yn  fawr."  Dengys 
y  frawddeg  hon  nad  oedd  neb  ond  efe 
ei  hun  yn  gyfrifol  am  y  dewisiad  a 
wnaeth  ;  yr  oedd  wedi  myned  yn  îacm^ 
Yr  oedd  yn  fawr  mewn  mwy  nag  un 
ystyr,  Mewn  dyddiau — yn  llawn  deu- 
gain  mlwydd  oed.  Yn  fawr  mewn  dysg 
a  dawn — yn  gyfarwydd  yn  holl  ddoeth- 
ineb  yr  Aipht.  Yn  meddu  ar  broíìad 
addfed  o  wynfyd  amserol  pleserau 
pechod,  ac  adfyd  byr-barhaol  pobì 
Dduw.  Nid  oes  a  fyno  crefỳdd  ä  dyn 
nes  iddo  fyned  301  fawr — yn  ddigon 
mawr  i  famu  a  gweithredu  drosto  eî 
hun.  Ymwneyd  á  dyn  fel  bôd  medd- 
yliol  a  deallol  y  mae  yr  efengyl ;  ac  at 
y  serch,  yr  ewyllys,  a'r  gydwybod  y 
mae  hi  yn  apelio  ei  hegwyddorion ;  ac 
hyd  nes  y  daw'  y  cyneddfau  hyn  yn  ail- 
uog  i  dderb^m  argraffiadau,  a  gweith- 
redu  oddiar  rydd  ewyllysiad,  nid  oes 
lle  i  dybied  eu  bod  o  fewn  cylch  gal- 
wad  yr  efengyl.  Mae  lle  i  gredu  pe 
chwiliem  yr  eglwysi,  fod  rhifedi  y  gwir 
grefyddwyr  yn  llawer  iawn  Uai  na'r 
cyfrif  a  roddir  301  y  mynegiadau  blyn- 
yddol.  Pe  tynid  allan  o'u  mysg  y 
rhai  sydd  heb  fod  301  fawr  (neu  yn  an- 
alluog  i  gredu),  y  byddai  lleihad  nid 
bychan  mewn  llawer  eglwys.  Cyn  y 
gellir  cadw  y  Uinell  derfynol  rhwng^ 
byd  ac  eglwys  yn  amlwg,  dylid  gwylio' 
rhag  ei  Uenwi  à  chrefyddwyr  digrefydd.. 
Dynion  yn  gwybod  am  gyíhewidiad 
cyflwr — am  ddylanwad  gras  yn  cyfnew- 
id  eu  cyflwr  i  ddelw  Duw — neu  yn  ol  y 
testyn,  dynion  wedi  myned  yn  fawr  yw 
unig  ddeiliaid  priodol  yr  eglwys  ar  y 
Uawr. 

Os  wedi  myned  yn  fawr  y  mae  dyn  ì 
ddewis  galwedigaeth,  cydmar  bywyd, 
&c.,  sicr  y  dylai  fod  yn  fawr  cyn  dewis 
yr  hjm  sydd  bwysicaf  ^m  ei  hanes ;  ac 
efe  ei  hun  ddylai  ddewis,  ac  nid  neb 
arall  drosto.  Buasaì  yn  anmhosibl  i 
Moses  gael  neb  cystal  a'i  £Eun  ì'w  fitgu; 
buasai  yn  anhawdd  cael  neb  gwell  na 
merch  Pharaoh  iV  ddysgu ;  ond  a 
bawb  ar  y  ddaear,  efe  ei  hun  oedd  y 
cymhwysaf  i  ddewis  crefydd  bemnol^ 
yr  hyn  a  wnaeth  wedi  myned  yn  fiMnr» 


Digitized 


byGoogle        


3o6 


Gwreiàdiol  a  DethoUdig, 


[lonawr. 


III.  Gwir  grefydd  yn  ei  sailddigonoL 
"  Trwy  ffydd."  Yr  oedd  gan  weith- 
redoedd  Moses  obenydd  esmwyth  i 
bwyso  amo— "  ffydd."  "  Ffydd  yw 
sail  y  pethau  yr  ydysyn  eu  gobeithio," 
&c.  Mae  gan  ffydd  lygaid  clir  i  wel- 
ed  3m  mhell— can  belled  a  thaledigaeth 
y  gwobrwy.  Nid  oes  digon  o  drwch 
yn  niwloedd  gorthrymderau  y  ddaear  i 
rwystro  i  weled  trwyddynt ;  yr  yd- 
oedd  eiddo  Moses  yn  treiddio  trwy 
**drysoran  yr  Aipht,"  trwy  "adfyd 
pobl  Dduw,"  a  thrwy  "fwyniant  pech- 
od  dros  amser."  Ond  pan  eu  planodd 
ar  "  daledigaeth  y  gwobrwy,"  cafodd 
le  i  aros,  a  gorphwys  jm  dragywydd. 
Mae  Moses,  er's  rawy  na  thair  mil  o 
flynyddoedd,  yn  syllu  ar  ryfeddodau 
gwlad  y  dydd,  ond  y  mae  mor  bell  o 
weled  trwyddynt  heddyw  a'r  fynyd 
gyntaf  erioed.  Bydded  ei  ran  ef  50:1 
fraint  i  bawb  o  ddarllenwyr  y  Wawr. 

Hydrefó,  1880. 


•CJWI^EIDDIOI-  A  pETHOI-EDiq. 


GAK  AP  P.  A.  ICON. 


VI. 


— "Darllen  llawer  sydd  flinder  i'r 
cnawd,'*  ebe  Solomon.  Mae'n  debyg 
fod  blinder  Solomon  wedl  tarddu  o 
ffynonellau  gwahanol  îawn  i  lawer  o 
ddarllen ;  onìde*  ni  buasai  yn  niwedd 
ei  ddyddiau  yn  llefoin,  Gwagedd  yw'r 
cyfan !  Na,  nid  blinder  sydd  o  ddar- 
Uen  Uawer  y  ond  adloniad,  hyfrydwch, 
eangiad  y  meddwl,  a  meithriniad  ^rr 
enaid.  Ond  !  Rhaid  fod  y  darllen  yn 
iawn,  3m  cael  ei  garío  allan  fe)  y  dylid 
cario  allan  bob  gorchwyl — yn  synw)rr- 
ol.  O  !  y  fath  fendith  anmhrisiadwy 
ydyw  chwaeth  at  ddarllen.  Pan  byddi 
wedi  dy  gau  ytí  dy  ystafell  gan  afiech- 
yd ;  wedi  dy  ymddifadu  o  bobpeth  a 
weinyddai  fywiogrwydd  i'th  ysbryd- 
oedd  a  hyfrydwch  i'th  feddwl,  y  mae 
genyt  drysor  na  ali  neb  na  dim  dy  am- 
ddifadu  o  hono.  Os  bydd  trymder  dy 
glyw  yzì  dy  analluogi'  i  ddeall  y  breg- 
eth  a'r  ddarlith,  gelli  estyn  dy  law  a 
mwynhau    athrylith    Robert    Hall    a 


Christmas  Evans,  a  lluaws  o  ardderch- 
ogion  yt  areithfa.  Os,  fel  John  Pos- 
ter,  yn  analluog  i  fynychu  y  cysegr,  {€í 
cynt,  gelli  agor  unrhyw  un  o'i  gyfrol- 
au,  a  chai  o'th  flaen  wledd  o'r  pasged- 
igion  mwyaf  breision. 

Y  mae  un  fantais  arbenig  gan  yr  hwn 
sydd  3m  cael  ei  gyfjmgu  i'w  lyfìrgell  yn 
unig  am  feithriniad  meddwl  ac  ysbryd, 
sef,  y  gall  ddewis  ei  gwmni,  yr  h^m  nis 
gall  wneyd  bob  amser,  allan  o  honi. 
Y  mae  darllen  un  cyfiamwaith  aruchely 
mcgys  Lycides  Milton — ei  ddarllen  nes 
ei  ddeall  yn  drwyadl,  ei  feistroli  ^m 
hollol,  yn  eirydiaeth  mwy  gorphenedig 
na  myned  trwyhoU  ysgrifau  Milton  yn 
arwynebol.  Felly  hefyd  gellir  dweyd 
am  bob  awdwr  clasurol  Cymreig. 

— Y  mae  Gwirionedd  yn  gadwyn  eur- 
aidd  sydd  yn  dal  y  daearol  wrth  y  nef- 
ol,  sydd  yn  rhoi  sêl  y  nefoedd  ar  beth- 
au  daearol,  ac  yn  aigraffu  anfarwoldeb 
amynt. 

— ^Y  mae  y  Bregeth  ar  y  M}mydd  yn 
cyhoeddi  moesoldeb  sydd  wedi  ei  syl- 
faenu  mewn  bucheddiad  yn  hollol ;  y 
safon  wrth  yr  hon  y  mae  yr  hyn  sydd 
yn  iawn,  a'r  Yíyn  nad  yw  yn  iawn,  jrn 
cael  eu  penderfynu  gan  syniad  buch- 
eddol  perffaith.  Mae  y  safon  hon  i'r 
holl  hil  ddynol,  a'i  gwreiddiad  yn 
nghymdeithas  y  ddynoliaeth  yn  cyn- 
wys  cydymfíurfíad  personau  i'r  ddeddf 
sydd  yn  rheoleiddio  bywyd  yr  hil  dd)ai- 
ol  yn  gyffredînol.  Nid  yw  y  ddeddf 
foesyddoi  hon  i  gael  ei  difíiddio ;  ac 
nis  gall  dim  a  ddywed  Herbert  Spen- 
cer,  na  neb  arall,  byth  newid  y  syniad 
ysbrydol  o'r  hyn  sydd  yn  iawn,  a'r  hyn 
nad  yw  yn  iawn. 

— ^Yr  oedd  hen  gwpl  wedi  cyrhaedd 
eu  can'  mlwydd,  a  chanddynt  dair  o 
ferched ;  bu  yr  ieuengaf  farw  yn  ddi- 
briod,  yn  72  rolwydd  oed.  Yr  oedd 
yr  hen  fam  301  ei  galar  ar  ei  hol,  fel 
nad  oedd  rftodd  ei  heddychu;  rhaid 
mai  hon  oedd  pet  y  íam  oedranus, 
oblegid  ar  ei  dychweliad  o'r  cynheb- 
rwng,  d^rwedai  wrth  ei  gwr,  yn  nghan- 
ol  ei  dagrau  a'i  hocheneidiau :  "  Dy- 
wedais  wrthyt  bob  amser,  Shon,  nas 
gallem  byth  fagu  y  plentyn  yna  1" 


Digitized 


byGoogle 


fSSi.] 


Gwfeiddiol  a  Detholedig. 


307 


— ^Fan  agorodd  y  Barnydd  Smith, 
OonnorsYÌUe,  Tennessee,  y  Llys  un 
boreUy  declúreuodd  trwy  ddyweyd : 
**  Y  mae  WiUiam  Henry  Smith  yn  cael 
«i  gyhuddo  o  ymosodiad  ar  ei  dad." 
Y  dydd  o'r  blaen  yr  oedd  y  Barnydd 
wedi  taro  ei  dad  i  lawr  gyda  phastwn, 
ac  efe  ei  hun  oedd  o  flaen  y  fainc. 
Ychwanegodd  ei  Anrhydeddusrwydd : 
**  Mae  y  prawf  yn  ddiamheuol ;  ac  nid 
wyf  )m  hoUol  sicr  na  ddylwn  anfon  fy 
hun  i  garchar  am  ddeg  niwmod.  Ond 
gan  mai  hwn  yw  îy  nhrosedd  cyntaf,  ac 
yn  sicr  yr  oeddwn  wedi  cael  Uawer  i 
fy  nghyffroi,  mi  a  osodaf  ddirwy  o  ddeg 
dolar  amaf/'  Felly  anrhydeddwyd  y 
gyâraith! 

— Ymae  llawer  afon  fwy  na'r  Eu- 
pbates ;  ein  Mississippi,  yn  hwy  o  un 
lan  o  dair,  a  chwaneg ;  oblegid,  tra 
nad  yw  hyd  yr  Euphrates  ond  deunaw 
can'  milldir^  mae  y  Mississippi  dros 
dairmil  o  fílldiroedd.  Ond  nid  oes 
afon  yn  yr  holl  fyd  o  amgylch  enw  yr 
hon  y  mae  dyddordeb  yn  clysdyru  i'w 
chydmaru  a'r  Afon  Fawr  Euphrates. 
Mae  y  prydferth  a'r  aruchel  yn  ^- 
mhlethedig  yn  y  golygfeyd  a'u  cylch- 
yna.  Pa  ddyffryn  sydd  mor  llawn  o 
swynìon  hanesyddol  a  dyffryn  yr  Eu- 
phrates  ?  Nîd  oes  un.  Yn  y  dyffryn 
prydferth  hwn  y  mae  disgynyddion  yr 
Hebreaid  a  wrthodasant  ddychwelyd 
g^rda  Esoras,  yn  byw.  Bagdad  yw  eu 
prif  breswyífa.  Mae  y  gwragedd  yr 
harddaf  o  hoU  ferched  y  byd.  Yn  ag- 
os  i  Babîlon  mae  bedd  £zekiely  ac  ar 
«i  gyfer  y  lyfrgeU  íwyaf  yn  y  Dwyrain. 
Yr  ocdd  ynddi  rai  o'r  ysgrif-lyfrau  hyn- 
af  yn  y  bjrd,  ac  yn  eu  pUth  pum'  Uyfr 
Mosesy  wedi  eu  coplo  gan  ŵyr  i  Aaron. 
Poblpgid  un  rhan  o'rdyfiryn  gan  Han- 
esyddion,  olyddion  y  Cristionogion 
boteuol.  Mewn  rhanau  eraîU  ceir  Ma- 
hometaniaid,  Tyrciaid,  a  Saraceniaid. 
Yr  oedd  y  Saraceniaid,  plant  Ismael, 
3m  noddwyr  y  celfyddydau,  ac  yn  sym- 
bylu  gwareidniad.  Yn  y  man  Ue  mae 
y  Tigris  a'r  Euphrates  yn  cydgyfarfod, 
yr  oâd  UeoUad  Gardd  Eden,  wedi  ei 
benderfynu  trwy  gloddiadau  diweddar. 
Dau  gan'  miUdir  i  fyny  yr  Euphrates 
ceir  adfeiliadau  Babilon.    Y  mae  Twr 


Babel  301  sefyU  hyd  heddyw.  Nid  oedd 
dim  yn  flaenorol  yn  debyg  i'r  ddinas  a 
gynUuniodd  Nebuchodonosor ;  ac  efe 
oedd  un  o  brif  adeiladwyr  y  cyn-oes- 
oedd.  Yr  oedd  Babilon  yn  berffaith 
sgwär,  ac  yn  driugain  milldir  o  am- 
gylchedd.  Yr  oedd  wedi  ei  hamddi- 
ffÿnu  â  chylçhffos  ddofn,  i'r  hon  yx  ar- 
Uwysid  dylroedd  y  Tigris  a'r  Euphra- 
tes.  Yr  oedd  iddi  wal  dri  chan'  troed- 
fedd  o  uchder,  cant  o  byrth  pres,  rhod- 
feydd  bymtheg  miUdir  o  hyd  ;  tri  chant 
o  leoedd  {sçuares)  pedwar-ochrog,  a 
pharc  yn  nghanol  pob  un  o  honynt. 
Fel  mae  y  darganfyddiadau  diweddar  a 
geir  yn  barhaus  trwy  gloddio  Ueoedd 
nodedigy  ^mcadarnhau  gwirionedd  han- 
esyddol  y  Beibl  1 

— ^Y  mae  y  Parch.  George  F.  Pente- 
cost,  yr  hwn  fu  unwaith  yn  weinìdog 
eglwys  y  Bedyddwyr  yn  Hanson  Place, 
Brooklyn,  N.  Y.,  wedi  derbyn  galwad 
i  eglwys  G)muUeidfaol  Tomkins  Ave., 
yn  yr  un  ddinas.  Am  y  tair  bl^medd 
diweddaf  y  mae  y  gwr  parchedig  wedi 
bod  yn  efengyleiddio,  heb  ofal  unrhyw 
eglwys,  ac  am  y  ddau  fís  diweddaf  bu 
yn  cynal  adfywiadau  yn  Yonkers,  N.  Y, 
Ymddengys  i*r  pwyUgor  fu  yn  ymddy- 
ddan  ac  yn  ymg^mgori  â  Mr.  Pentecost, 
gael  eu  llwyr  foddloni  am  iachusrwydd 
ei  ddaliadau.  Mae'n  wir  iddo  ddy- 
weyd,  ond  iddo  gael  ei  ddewis,  y  bydd- 
ai  yn  weU  ganddo  enwi  baban  heb  ddef- 
nyddio  dwfr  amo, 

A  thaenellii  'i  dalcen  ronyn, 
Cyn  rhoi'r  goron  ar  ei  goryn. 

Eithr  os  dymuna  y  rhieni  ddefriynau  o 
ddw'r,  pob  peth  yn  dda;  nid  oedd 
ganddo  wrthw^mebiad.  Pum'  mil  yn 
y  flwyddyn  yw  y  c)rflog,  a  chwech  wyth- 
nos  o  seibiant  yn  yr  haf.  Dyma  gyf- 
lawniad  eto  o  brophwydoUaeth  Wm, 
Jones,  Jennieton,  Wis.,  am  duedd- 
rwydd  rhydd  gymundeb. 

— Yr  oedd  Whiston  un  tro  yn  ym- 
ddyddan  a'r  Arglwydd  Gangellydd 
King,  yr  hwn  a  ddygwyd  i  fyny  yn  Ym- 
neiUduwr,  ond  a  gydymffurfíodd ;  cyf- 
ododd  dadl  rhyngddynt  yn  nghylch 
arwyddo  erthyglau  nad  ydys  301  eu 
credu,  er  mwyn  eniU  d^rrchafiad.    Cyf- 


Digitized 


byGoogle 


3o8 


Adran  yr  Adroddwr. 


[lonawr. 


iawnhawyd  hyn  gan  y  Canghellydd; 
"Oherwydd,"  ebe  efe,  "niddylem 
goUi  ein  defnyddioldeb  er  mwyn  peth- 
au  bychain."  Whiston,  yr  hwn  oedd 
o  feddwl  hoUol  wahanol,  a  ofynodd  i'w 
Arglwyddiaeth,  *' A  oeddynt  yn  ei  lys 
ef  yn  caniatau  y  fath  hoced-waith  ?" 
Atebodd,  "Nac  ydym."  "  Yna," 
ebe  Whiston,   "  meddylier   fod   Duw 


mor  gyfíawn  yn  y  byd  nesaf  ag  yw  £y 
Arglwydd  Ganghellydd  yn  y  byd  hwn, 
pa  beth  a  ddeuai  o  honom  ?'* 

— Drwy'r  newyn  draw  o'r  niwaid'**-at  yr 
Tro  unwaith  dy  lygaid  ;    [lawn 
Yoo  y  ffoi — O  I  na  phaid, 
I  brynu  bara  enaid. 


^ái^àn  yí  âdf odáwf . 


GOLYGFA  AR  OL  BRWYDR. 

Marchogais  dros  faes  y  frwydr  yn 
fore  ;  yr  oedd  ein  byddin  ni  wedi  dyf- 
od  i  fyny  i'w  feddianu,  ac  yx  oedd  yr 
olygfa  arno  tu  hwnt  i  ddarluniad.  Wrth 
fyned  i'r  maes  yn  y  pwynt  Ue  ^rr  oedd 
ein  magnelau  wedi  eu  gosod,  daethum 
ar  draws  niferi  o  geffylau  meirw  ac  yn 
marw,  y  rhai  gyda'r  gyrwyr  a'r  gyn- 
wyr  oeddynt  yn  gorwedd  yn  bentwr  ar 
eu  gilydd,  a'u  gynau  dynoethedig,  eu 
cistiau  pylor  wedi  eu  chwythu  i  fyny 
gan  y  geiyn,  a'r  cwbl  yn  dangos  golyg- 
ía  o  anrhaith.  Yna  daeth  y  pwynt  lle 
yr  oedd  ein  gwyr  traed.  Yr  oedd  y 
ddaear  am  fílldiroedd  wedi  ei  gor- 
chuddio  â'r  cyrph  mathredig,  a'r  rhai 
oedd  yn  marw,  yr  hyn  a  ddangosai 
gyda'r  fath  egni  arswydus  yr  oedd  ein 
dynion  wedi  myned  yn  mlaen,  a  chyd- 
a'r  fath  egni  yr  oeddynt  wedi  eu  gwrth- 
wynebu.  Yr  oedd  dynion  wedi  eu 
mathru  yn  mhob  modd  a  ellir  ei  ddy- 
chymygu,  i'r  nifer  o  ddeng  mil,  o  fy 
mlaen  yn  daenedig.  Ni  soniaf  am 
boenau  ein  pobl  glwyfedig  ein  hunain 
yn  bresenol,  ond  awn  i  ochr  y  gelyn  o'r 
maes,  lle  y  mae  haner  y  nifer  yn  gor- 
wedd.  Yr  oedd  yno  dd)mion  a'u 
breichiau,  coesau,  a'u  dwylaw  wcdi  eu 
saethu  ymaith,  cyrph  wedi  eu  rhwygo, 
a  wyneb*ddullìau  wedi  ea  gwyrdroi,  ac 
wedi  duo.  ¥r  oeddwn  yn  gallu  ed- 
rych  ar  hyn  oU  yn  ddigyí&o,  ond  nid 
allwn  lai  na  thosturío  wrth  y  clwyfed- 
igion.  Yr  oedd  yno  un  truan  a'i  gefn 
wedi  tori,  yn  ceisio  myned  yn  nüaen 
drwy  help  ei  ddwylaw,  gan  lusgo  ci 


goesau  ar  ei  ol,  i  fyned  allan  o'r  rhych- 
au  yd  ag  yr  oedd  y  gwlaw  y  nos  o'r 
blaen  wedi  eu  llanw.  Yr  oedd  yma 
hefyd  un  a'i  ddwy  goes  wedi  eu  saethu 
yraaith,  yn  ^rmegnio  gosod  ei  gorph 
mathredig  i  sefyll  yn  erb^m  dryll  oedd 
wedi  ei  wthio  i'r  ddaear.  Yr  oedd 
yno  fachgen  prydferth  un-ar-bymtheg 
oed,  a  chanddo  wallt  tlws,  yn  gorwedd 
a'i  ddwy  goes  wedi  eu  tori,  ei  haner  yn 
y  dwfr,  ei  ddanedd  wedi  eu  cau  yn 
dýn,  ewinedd  ei  ddwylaw  wedi  suddo 
yn  ei  gnawd,  a'i  holl  gorph  yn  dir- 
grynù  gan  ing,  ac  wedi  cysgu  gan  oer- 
ni.  Yn  yr  amgylchiad  hwn,  aeth  fy 
nhosturi  yn  drech  na  fy  nigter,  a  dis- 
gynais,  tynais  ef  o'r  dwfr,  a  rholiaisef 
mewn  gwrthban,  am  yr  hyn  yr  ym- 
ddangosai  yn  dra  diolchgar.  Un  o'r 
pethau  mwyaf  tarawiadol  a  weiais  yd- 
oedd  dau  frawd  (bechgyn)  wedi  eo 
clwyfo,  y  rhai  oeddynt  wedi  cydym- 
lusgo,  ac  un  o  honynt  wrth  geisio 
gwneuthur  gobenydd  i'r  llall  gyda 
gwrthban,  wedi  cwympo,  ac  yr  oedd- 
ynt  wedi  meirw  a'u  breichiau  am  eu 
gilydd,  a'u  bochau  yn  nghyd.  Ond  fe 
â'ch  calon  yn  glaf  wrth  glywed  y  peth- 
au  hyn,  megys  yr  aeth  fy  nghalon  inaa 
wrth  eu  gweled ;  gan  byny  ymataliaf- 


CATHL  I'R  EOS. 

(gan  alun.) 

Pan  guddio  nos  ein  daear  gu 
O  dan  ei  da  adenydd, 

Y  dywir  dy  delori  luwyn, 
A  chôr  y  Uwyn  yn  llûttydd  ; 


Digitized 


byGoogle 


i88o.] 


Bwrdd  y  Golygydd. 


309 


Ac  os  bydd  pigyn  dan  dy  fron, 

Yn  peri  i'th  galon  guro, 
Ni  wnei,  nes  toro  gwawrddydd  hael, 

Ond  canu  a  gadael  ìddo. 

A  thebyg  it'  yw'r  Feinîr  war, 
Sydd  gymhar  ^ell  na  gemau  j 

Er  toachlud  haul,  er  hulio  bro 
A  railiwn  o  gymylau ; 

Pan  dawo  holl  gysurwyr  dydd, 
Hi  lyna  yn  ífyddlonaf ; 


Yn  nyfnder  nos  o  boen  a  thrais 
Y  dyru  lais  felusaf. 

Er  dichon  fod  ei  chalon  wan 

Yn  delwi  dan  y  dulid, 
Ni  chwyna  i  flino  ei  hanwyl  rai — 

Ei  gwèn  a  guddia'i  gofíd  ; 
Ni  phall  ei  chân  drwy'r  ddunos  faith 

Nes  gweled  gobaîth  golau, 
Yn  t'w'nu,  megys  llygad  aur 

Drwy  bur  amrantau'r  borau. 


8wfáá  y  Gcoly^ád. 


YCHWANEG  AM  GYMRU. 


Yr  yd)rm  yn  rhwym  o  ddweyd  gair 
yn  mhellach  am  Gymru ;  hyny  yw,  am 
Gymru  fel  y  gwelsom  bethau  yno  yn 
ddiweddar ;  canys  mae  y  meddwl,  y 
myfyrdod,  y  dychymyg,  yn  ehedeg  yno 
o  hyd.  Rhyfedd  iawn  fel  mae  hen  ad- 
gofìon  ac  argraffiadau  yn  bywiocau,  yn 
gloewi,  ac  jm  ymddangos  i'r  bryd  o'r 
newydd,  yn  debyg  fel  pe  bae  llen  dew 
o  Iwch  wedi  ei  ysgubo  ymaith  oddiar 
len  y  cof. 

Yn  nghyfarfod  mawr  yx  Undeb,  yn 
Nghaerdydd,  dygwyd,  fel  yr  hysbysas- 
om,  y  pwnc  o  '*  Addysg  Uwchraddol  i 
Gymru,*'  i  sylw,  a  phasiwyd  pender- 
f^miadau  brwdfrydig  yn  cefnogi  yr  un- 
rh)rw.  Yn  nghymdeithas  y  Parch.  Mr. 
Morris,  Aberystwyth,  deallasom  fod 
cael  y  flaenoriaeth  mewn  cynhyrfu  y 
wlad  o  blaid  y  mater  hwn  o  bwys  yn 
ngolwg  amryw  o'n  prif  weinidogion, 
yn  nghyrddau  yr  Undeb.  Ymfalchi- 
em  yn  hyn  o  beth,  canys  amlygai  bres- 
enoldeb  elfen  werthfawr  yn  nghymer- 
ìad  corph  bwysig  o  Gristionogion, 
Myn  rhai  mai  y  Methodistiaid  Calfín- 
aidd  sydd  wedi  arfer  blaenorí  mewn 
symudiadau  cyhoeddus  a  dueddent  at 
wellhau  y  genedl.  Yn  bresenol,  modd 
bynag,  mae  y  rhod  wedi  troi,  fel  y 
cawn  engràifft  o  hyny  yn  y  mater  dan 
sylw  yn  Nghaerdydd.  Os  oeddym  ni 
ar  ol  yn  hyn,  cofíer  mai  nid  o  herwydd 
dyeithrwch  ac  estroneiddiwch  modd- 
ion  gwelliantol  i'n  hegwyddorion,  nac 


ychwaith  i  gwrs  ein  hanes,  ond  yn  holl- 
ol  i  ddiffyg  cyfrwng,  neu  sefydliad  ádd- 
as  a  phenodol  i  weithio  allan  bethau 
o'r  fath  yn  ymarferol.  Y  mae  yr  Un- 
deb,  modd  bynag,  wedi  goUwng  yn  ag- 
ored  argae  oedd  o'r  blaen  megys  yn 
gronedig.  Nid  peth  dibwys  yn  y  cyf- 
eiriad  daionus  hwn  oedd  blaenori 
mewn  mater  mor  hanfodol  i  Iwyddiant 
pobl,  ag  yw  mater  addysg.  Eto  i  gyd 
yr  oedd  y  symudiad  amserol  hwn  mor 
naturiol  i'r  Bedyddwyr  ag  anadlu; 
oblegid  pwy  a  ddysgwylid  i  flaenori 
mewn  cymhell  moddion  addysg,  ond  y 
bobl  hyny  sydd  yn  rhoddi  cymaint 
pwys  ar  gomisiwn  ein  Harglwydd — 
Ewch  i'r  holl  fyd,  a  ^^  dysgwch''  yr  holl 
genedloedd,  fel  y  cam  cyntaf  mewn 
gwneuthur  dysgyblîen  i  lesu  Grist. 
.  Da  oedd  genym  weled  y  Parch.  Abel 
J.  Parry,  Abertawe,  yn  meddu  y  fath 
safle  anrhydeddus  mewn  cysylltiad  a 
chymdeithas  sobrwydd  a  dirwest.  Caw- 
som  y  pleser  o'i  wrandaw  ef  yn  Mhwll- 
heli  yn  traddodi  anerchiad  pwrpasol  a 
grymus  ar  y  pwnc.  Cyfarfod  mawr 
poblogaidd  oedd  hwn  o  dan  nawdd  am- 
ryw  o  oreugwyr  y  Sir,  perthynol  i'r 
gwahanol  enwadau,  heb  eithrio  Eglwys 
Loegr.  Mae  Mr,  Parry  yn  sefyll  yn  y 
cysylltiad  hwn  yn  awr  yn  Nghymru 
yn  debyg  fel  y  safai  yr  hybarch  John 
Prichard,  D.  D.,  Llangollen,  yn  yroes 
o'r  blaen.  Er  hyny  na  thybier  fod  Mr. 
Parry  yn  sefyll  ar  ei  ben  ei  hun  yn  holl- 
ol  yn  y  peth  hwn,  canys  y  mae  cym- 
deithas  ddirwestol  o  dan  nawdd  Undeb 
Bedyddwyr    Cymru,    ac    amryw    o'n 


Digitized 


byGoogle 


3IO 


Bwrdd  y  Gofygydd. 


[lonawr, 


gweinidogion  yn  bleidwyr  selog  iddi. 
Pwy,  wrth  ystyried  y  fath  alanastra  y 
înae  meddwdod  wedi  ei  wneyd  yn 
Nghymru,  yn  ngwersylloedd  Seion,  ac 
hyd  yn  nod  yn  rhengau  gweinidogion 
enwog  a  thalentog,  na  ddymunai  o'i 
galon  weled  sobrwydd  a  chymedroldeb 
yn  ffynu  501  gyífredinol  ? 

Un  prydnawn,  mewn  agerfad,  croes- 
em  afon  Menai,  yn  nghymdeithas  dwy 
chwaer  i  ni,  Margaret  ac  EUen,  gyfer- 
byn  a  chastell  Caernarfon,  er  cael  y 
boddhad  o  droedio  am  awr  ddaear 
Mon.  Y  pryd  hwnw  cawsom  ymgom 
fechan  ag  ofteiriad  eglwys  Tremadog. 
Adnabyddai  fí,  meddai,  fel  Âmerican- 
wr.  Ni  ddarfu  i  ni  d^mu  ein  diddos- 
ben  yn  ei  bresenoldeb,  na  gwneuthur 
rhyw  foesgyfarchiad  neillduol  iddo,  er 
ei  fod  yn  offeiriad  Eglwys  Loegr.  Ys- 
tyriwn  fy  hunan  cystal  ag  yntau,  wrth 
gwrs.  0  ran  hyny  nid  oes  cymaint  o 
ryw  "  siapsia^^  yn  cael  eu  gwneyd  yn 
bresenol  yn  Nghymru  mewn  ffordd  o 
gyfarchiadau  ac  ymostyngiad  ag  a  fydd- 
ai  gynt.  Nid  wyf  yn  cofio  i  mi  sylwi 
ar  un  hen  wreigan,  na  neb,  yn  gwneyd 
**  cwrtsi,"  fel  cynt,  i  neb  pwy  bynag. 

Mab  y  diweddar  Barch.  John  Jones, 
Llanberis,  sef  y  Parch.  E,  E.  Jones, 
gweinidog  Rhosybol,  Mon,  sydd  yn 
debyg  o  droi  allan  yn  bregethwr  cym- 
«radwy  iawn  fel  ei  dad.  Y  mae  fod 
eglwys  Porthmadog  yn  siarad  am  roddi 
galwad  iddo,  fel  un  peth,  yn  arwyddo 
eî  enw  da  fel  dyn  ieuanc  gobeithiòl. 
Cawsom  y  pleser  o  fwynhau  ychydig 
oriau  yn  ei  gymdeithas  ef.  Tybiem  y 
gwelem  lawer  îawn  o  debygolrwydd 
jmddo  yn  rhagorion  cymdeithasol  ei 
ymadawedig  dad. 

Dylasem  fod  wedi  cofnodi  yn  gynt 
enw  y  Parch.  W.  Evans,  Cefhcymerau, 
Sir  Feirionydd,  yr  hwn  er*s  llawer 
blwyddyn,  bellach,  a'n  cyd-gladdodd 
gyda  Christ  yn  ybedydd.  Nid  ystyrír 
cf  yn  meddu  ar  ragoriaethau  pregeth- 
wrol  ei  hybarch  dad,  sef  y  Parch.  Evan 
Evans,  y  Garn,  gynt ;  eto  cydnabyddir 
«f  yn  bregethwr  efengylaidd,  buddìol, 
ac  adeiladol.  Mae  wedi  bod  yn  wein- 
idog  yn  y  lle  uchod  er's  deng  mlynedd 
ar  hugain  o'r  hyn   lleiaf,  ac   wedi  bod 


jm  barchus,  defnyddiol  a  llwyddianus 
yno  trwy  yr  holl  flynyddau. 

Yn  Lerpwl,  galwasom  gyda  ein 
gweinidogion  ^m  y  dref  fawr  hone — y 
Parchn.  Charles  Davies,  Walter  Samu- 
el,  John  Davies,  Bootle — (pregethasom 
yn  ei  gapel  ef ;  brawd  anwyl,  caredig, 
ydyw) — a  L.  W.  Lewis.  Mae'rgwein- 
idogion  hyn  yn  ymddangos  yn  gysurus 
a  defnyddiol  iawn. 

Y  Parch.  John  WiUiams,  Colwyn, 
G.  C,  Gam  gynt,  a  welais  yn  Nghwrdd 
Chwarter  Pfestiniog  ;  dyn  da  a  Christ- 
ion  cywir,  a  phregethwr  cymeradwy,  yr 
ystyrir  ef.  Y  mae  wedi  cael  trallodion 
teuluaidd  lawer  ar  hyd  y  blynyddau, 
gan  waith  angau  yn  ei  amddifadu  o'i 
anwyl  wraig  a'i  blant. 

Daeth  i'n  rhan  i  gael  cl)n¥ed  y  Parch, 
William  Jones,  Abergwaen,  (mab  All- 
tud  Glyn  Maelor),  yn  pregethu  amryw 
droion,  ac  unwaith  yn  nodedíg  o  dda, 
yn  nghwrdd  blynyddol  Pwllheli.  Ei 
destyn  oedd  yn  Esaiah,  am  Dduw  yn 
maddeu.  Penau  ei  bregeth  oeddynt — 
Athroniaeth  maddeuant ;  Barddoniaeth 
maddeuant,  a  Cherddoriaeth  maddeu- 
ant.  Doniol  a  dylanwadol  iawn,  yn 
wir. 

Nis  gallwn  ymatal  ('does  mo'r  help), 
crybwyll  am  y  dyddorion  canlynol  ar 
brif  heol  Pwllheli,  G.  C,  sef  y  Cntr 
a*r  Royal  MaiL  Y  Crier  oedd  gwlad- 
eiddyn  syml,  gyda'r  gloch,  yn  gwneyd 
yn  hysbys  arwerthfa  oedd  i  fod  yn  fu- 
an  mewn  ífermdy  yn  y  gymydogaeth. 
Adroddaì  mewn  arddull  «c  iaith  wer- 
inol  ddiniwed,  y  pethau  oeddynt  i  fod 
ar  werth,  o*r  anifeiliaid  goreu  a  mwyaf,. 
i  lawr  at  y  **  perchyll  bach  ** — o'r  es- 
mwyth-gerbyd  i  lawr  at  y  "  ferfa  ol- 
wyn."  Aem  allan  i  ddrws  y  ty  lle  yr 
oeddym,  a  gofynem  Ue  yx  oedd  y  "ffair 
fawr"  i  fod,  ac  atebai  yntau  ni  yn  ddi- 
gon  parod,  er  fod  hyny  yn  tori  ar  lin- 
yn  ei  stori. 

Mewn  perthynas  i'r  Royal  Afail,  nid 
oes  genym  ond  dweyd,  rhag  i  neb  gam- 
synied,  nad  oedd  yn  amgen  i  gerbyd 
bychan  dwy  olwyn,  yn  cael  ei  dynu 
gan  asynyn  hir-glustiog,  yn  cael  ei  yru 
gan  werinwr  syml,  gyda  darn  o  bren 
cryf  yn  ei  law,  yr  hwn  a  ddaliai  uwch- 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Bwrdd  y  Gofygydd. 


3" 


ben  yr  anifail,  fel  yn  gymhellydd  iddo 

i  wneyd  y  goreu  o'i  íFordd.  Wrth  holi, 

deallem  mai  Royal  Mail  Lloegr  ac  Ab- 

erdaron  ydoedd,  yr  hon  a  urddasolid 

gan    arwyddion    breninol  y  Llywodr- 

aeth. 

^■<<» 

CYDNABYDDIAETH. 


Mae  gan  olygydd  y  Wawr  i  gydna- 
bod  yn  ddiolchgar  gefnogwyr  y  cy- 
hoeddiad  ag  ydynt  wedi  eu  helpu  yn  yr 
wythnosau  diweddaf  mewn  anfon  i 
mewn  eu  tanysgrifìadau  o  bell  ac  agos, 
ac  hefyd  am  y  sirioldeb  a*r  caredig- 
nrydd  a  ddangosir  iddo  ar  ei  deithiau 
trwy  y  wlad.  Mae  yn  galondid  mawr 
i  ni  gael  ar  ddeall  fod  cymaint  i*w  cael 
ag  ydynt  yn  cydymdeimlo  â  ni  yn  y 
cyfrifoldeb  dirfawr  sydd  arnom  mewn 
dwyn  allan  yn  rheolaidd  gyhoeddiad 
yr  Enwad.  Mae  ein  dymuniad  am  was- 
anaethu  yr  Enwad  trwy  y  cyfrwng  hwn 
yn  gryf  a  difrifol,  a  chredwn  nad  oes 
neb  yn  ein  plith  y  mae  eisiau  dyweyd 
wrtho  mewn  perthynas  i  fywyd  y  cy- 
hoeddiad,  "Naladd." 


ORDEINIAD. 

Rhagfyr  i6,  ordeiniwyd  Mr.  T.  C. 
Probert,  mab  yr  hybarch  D.  Probert, 
Youngstown,  O.,  yn  weinidog  yr  eg- 
Iwys  Fedyddiedig  Seisnic:  a  elwir  Duck 
Oreek  BapHst  Ohurch,  Mount  Lookout, 
Cincinnati,  O.  Cymerwyd  rhan  yn  y 
gwaith  gan  brif  weinidogion  y  dref. 
Bhoddodd  Mr.  Probert  foddlonrwydd 
mawr  i'r  pwyllgor  arholiadol,  a  saif  yn 
uchel  yn  meddyliau  a  theimladau  ael- 
odau  ei  eglwys.  Mae  Mr.  Probert  yn 
ddyn  ieuanc  o  gymeriad  dilychwin,  o 
argyhoeddiadau  difrifol,  yn  efengylydd 
tirion,  a  diau  y  profa  yn  meddu  ar 
gymwysderau  lawer  i  fod  yn  weinidog 
cymwys  y  testament  newydd.  Dym- 
unwn  lawer  o  Iwyddiant  iddo  yn  ei 
faes  dyfodol. 


— Glaniodd  wyth  o'r  Jesnitiaid  a  yrwyd  all- 
&  o  Ffrainc,  yn  New  York,  ddydd  Sul,  7  5ed 
k'r  mis  diweddaf. 


MAN-LEWYRCHIADAU. 

—  The  Càmòrian  sydd  gyhoeddiad 
Seisnig  dau-fisol  a  ddygir  allan  yn  Cin- 
cinnati,  O.,  gan  Mr.  D.  I.  Jones,  yn 
cynwys  Hanes,  Bywgraffiaeth,  Lien- 
yddiaeth,  a  Newyddion  Cyffredinol 
cenedl  y  Cymry.  Pris  $x  y  flwyddyn, 
Ymddengys  hwn  yn  gynyg  rhagorol  a 
chanmoladwy  i  wasanaethu  ein  cenedl 
ni.  Gellir  ei  gael  trwy  anfon  at  D.  I. 
Jones,  172  Race  Street,  Cincinnati, 
Ohio. 

— Mae  eglwys  newydd  ei  sefydlu  i*r 
Bedyddwyr  yn  Girard,  O. 

— Addawa  y  Parch.  D.  W.  Morris, 
Taylorville,  Pa.,  ysgrifenu  yn  gyson  i'r 
Wawr. 

— Mae  eglwys  Mineral  Ridge,  O., 
wedi  sirioli  yn  fawr  o  dan  wéinidog- 
aeth  y  Parch.  C.  Jones,  ac  ymddengys 
Mr.  Jones  a*i  briod  yn  dra  chysurus  yn 
eu  lle  newydd. 

— Ymddengys  fod  pawb  am  gael  y 
"  Llaw-lyfr  Moliant."  Cofier  ein  bod 
yn  dysgwyl  cyflenwad  o'r  Uyfr  hwn  yn 
fuan  o  Gymru. 

— Ysgrifena  Dr.  Jones,  Llangollen, 
atom,  gan  ddweyd  fod  yn  anmhosibl 
iddo  gydsynio  â'n  cais,  sef  ysgritenu  yn 
fisol  i*r  Wawr  Eglurhadaeth  Ysgryth- 
yrol.  Gyda  llaw,  da  genym  hysbysu  y 
bydd  ysgrif  dda  o'r  natur  yna  gan  Dr. 
Cefni  Parry  yn  ein  nesaf. 

— ^Arwyddair  y  Wawr  ydyw,  tang- 
nefedd,  heddwch,  a  brawdgarwch.  Y 
mae'n  ddrwg  genym  fod  elfenau  croes  i 
hyny  yn  íFynu  mewn  manau.  "  Par- 
haed  brawdgarwch*'  yn  y  lleoedd  ydynt 
yn  '*  nghwlwm  tangnefedd . ' ' 

— ^Mae  yt  erledigaeth  y  mae  yr  luddewon 
wedi  ei  gael  yn  ddiweddar  yn  Germani,  yn 
arddangosiad  trist  o'r  dallbleidiaeth,  anoddef- 
garwch,  ac  anwybodaeth  sydd  eto  yn  bodoli 
jTí  meddyliau  dynion  cyhoeddus. 

— Mae  y  Páb  yn  cyfrana  |6o,ooo  y  flwydd- 
yn  tuag  at  gynal  52  o  yitgolion  a  osodwyd  i 
fyny  yn  Rhufûn,  dan  ly wodraeth  y  Yatican,  i'r 
dyben  o  wrthweithio  ysgoUon  Protestanaidd  a 
Chenedlaethol. 


Digitized 


byGoogle 


3X2 


Barddotdaeih, 


[lonawr, 


Barddoniaeth. 


ENGLYNION 

Br  Coffadwriaeth  am  y  Parch.  Thomas 
holland,  dodgeyille,  wls. 

gan  h.  c.  parry,  d.  d.  (cefni.) 


E  ddaw  Hollatid  o'i  fedd,  eilwaith— heb  ol 
Un  bai,  ond  yn  berffaith  ; 
I'r  Ie$u  'i  fawl,  drwy'r  oes  faith, 
Ddyry,  mewn  newydd  araith. 


HIRAETHGAN 


Ar  ol  y  Parch.  Thomas  Holland,  Gan  M». 
ROACH,  DodgevilIe,  Wis.,  sef  merch  i*r  ym- 
adawedig  Trebor* 


Am  Holland  y  mae  wylo — a  hiraeth 
O  herwydd  ei  briddo  ; 
Seion  fwyn  geir  ^m  cwyno, 
Ofer  lef  ar  ei  ol  o. 

Mwy  siriol  na  threm  y  seren  -  ydoedd, 
A'i  nwyd  yn  nef  elfen  ; 
Araeth  bur  weithiai  o'i  ben, 
Efengyl  i'n  prif  angen. 

Ei  barch  a'i  gyfarch  gafodd — heb  lygriad, 
Ei  boblawgrwydd  ddaliodd ; 
Enw  iddo  gynyddodd, 
Yn  yr  un  man,  yr  un  modd. 

Yn  Dduwinydd  o  anian — y'i  cafwyd, 
Yn  dwyn  cyfoetb  allan, 
O  grothau  mwngloddiau  glan, 
Dianaf,  Duw  ei  hunan. 

Chwiliai,  yn  ddiwyd,  uchelaf— addysg, 
Y  Datgoddiad  llawnaf ; 
Esponiai  wersi  penaf, 
I'n  Ues  ni,  ewyllys  Naf. 

Gair  lon,  safon  gwirionedd— crefyddol, 
Cryf  oedd,  ato,  'i  duedd  ; 
Lluniai,  mewn  llawn  amynedd, 
O  lin  hwn,  ei  gred  län  wedd. 

Athrawiaeth  cred  a  bedydd— a  ddaliai, 
Yn  ddilwgr  mewn  crefydd  ; 
Credai,  a  chyffesai'r  Ffydd, 
O  galon,  heb  gywilydd. 

Rhodiai  yn  ddiwaradwydd — ar  lenyrch 
Pur  oleuni'r  Arglwydd; 
A  sant,  gwir  deilwng  o  swydd 

Y  didor  atbraw  dedwydd. 

Llenwai  ei  ddiwyll  anian — o  hwyliau 
Nefolaidd,  yn  gyfan ; 
A'i  enaid  ynddo'i  hunan, 
Nofiai  i  lys  y  nef  Iftn. 

Ein  brawd  I  mae  ein  calon  yn  brudd    o'i  farw, 
A  theimlwii  fawr  gystudd ; 

Y  dyWarchen,  du  orchudd, 
Heddyw  roed  ar  ei  hardd  rudd. 

Ac  er  rhoi  ei  gorff  i'r  graian — Ile'r  hun 
HoII  wraidd  ei  frau  anian ; 
O'i  rwym  caeth  yr  aeth  d  ran 
Anfarwol  i'r  nef  eirian 


Ein  bugail  hoff,  pa  beth  a  ddaeth, 
A  barodd  i  ti  fyn'd  yn  gaeth* 
Dan  gloion  angau,  'r  gelyn  du, 
A'th  eisiau  yma  fel  y  bu  ? 

Gwrandewch,  ddeadell  fechan  fwyn, 
'Rwyf  am  gael  ateb  hyn  o  gwyn  : 
Y  Duw  gwir  ddoeth  a  drefnodd  hyn, 
'Rhwn  farw  *i  Fí^b  ar  ben  y  bryn. 

WeÌ,  fugail  mwyn,  beth  ddaw  o*r  pnüdd 
Fu  tan  d'  arweiniad  i*r  porfeydd  ? 
Nid  oes  o  fewn  ein  cynull-fan, 
Anwylach  un  ^rth  raid  i'r  gwan. 

Braidd  bychan,  na  thralloder  chwt, 
Daw  eich  ymwared  oddi  fry  ; 
Ymborthwch  yn  y  meusydd  pur, 
Duw  a'ch  arddelo  am  y  gwir. 

Clybuwyd  Ilef  a  galar  mawr, 
Wylofain  ac  ochenaid  'nawr, 
Yn  mhlith  dy  deulu  yma  sydd 
Yn  unig  iawn  o  ddydd  i  ddydd. 

Mae  Tad  *r  amddìfaid  eto'r  an, 
CftDt  loches  tan  ei  aden  gnn, 
Fe  wrendy  ar  ochenaid  wan, 
A  ddaw  o*r  fynwes  frîw  i*r  lan. 

Mae  Sardis  *nawr  mewn  galar  wisg, 
Trwy  golli  ein  Holland  teg  o'n  mysg, 
*R  areithfa'n  wag  o'r  doniau  byw, 
Fa*n  dadlea*n  deg  hoU  gyngor  Daw. 

Nid  oes  gan  neb  o  deulu'r  Ilawr 
Ddim  un  addewid  ond  yn  awr 
Yr  iechydwriaeth  fawr  yn  Nghrist, 
A  gwyd  eich  meddwl  gwanaidd,  trist. 

Wrth  gofio  am  ei  gywir  saia 
Yn  darllen  ac  egluro'n  gain, 
Ein  hathraw  doeth  i'n  dysgu  fu, 
A  throsom  dyrcha'i  weddi  fry. 

Yn  nechreu  mis  Mehefin  mwyn, 
'R  oedd  gwyl  Oshkosh  yn  cael  ei  dwyn, 
I*r  daith  myfi  a'm  mab  a'm  chwaer, 
Ein.bugail  dewr  oedd  megys  caer. 

'R  ol  cyrhaedd  i*r  Gymanfa*n  Uon, 
Caed  gweinidogaeth  bur  yn  hon ; 
Bu  raid  i*n  Holland  dreulio*r  Sul 
Yn  naws  y  gwres  ga*wd  yn  yr  wyU 


Digitized 


byGoogle 


iS8o.] 


Y  Maes  CenadoL 


313 


Fui  yn  dychwelyd  'nol  o'r  daith, 
Wrth  ymgom  d'wedai  yn  ei  iaith, 
Wel,  gwmni  bach,  *rwy'n  dweyd  i  chwi, 
Mai  byr  yw'r  amser  yma  i  mi 

Mawr  fu  ein  braint  o'i  gwmni  ef, 
Ei  wrandaw'n  traethu  am  y  nef, 
Tn  y  Gymanfa  olaf  un, 
Yr  ochr  hyn,  i*r  anwyl  ddyn. 

Mae  ein  calonau  yma'n  íHw, 
Pan  yn  cydgwrdd  i  dy  ein  Duw, 
Ar  Sabboth  wyl  yr  ordinhad, 
Ni  chlywn  ei  lef  am  werth  y  gwaed. 

Mae  ef  yn  gwledda*n  nhy  ei  Dad, 
O  swn  y  byd  a*i  ddirfrawr  frad, 
Mewn  gwell  cymundeb  syda'r  saint 
Sydd  fry  yn  moli  am  y  fraint. 


ETO. 

GAN  M&S  ANN  HOWSLLS,    DODGEYILLE,  WIS. 

Gwyn  fyd  y  gwas  gofalus,  gwiw, 
Aeüi  adre'n  iach  yn  llaw  ei  Dduw, 
*Nol  treulio'i  nerth  pan  ar  y  llawr, 
Y'ngorchwyl  maith  ein  Harglwydd  mawf . 

Gwyn  fyd  yr  hardd  weinidog  fu 
Yn  fiyddlon  yn  gwas'naethu'n  gu ; 
Gwobrwya  byth  ei  Brynwr  byw 
Ei  ymdrech  deg  yn  achos  Duw. 

Daeth  diwedd  oH  lafurus  waith, 
Ca'dd  groesaw  mwyn  i*r  gwynfyd  maith, 
Gwledda  ar  fwrdd  ei  Brynwr  fry, 
O  fewn  ei  hardd  freninol  dy. 

Ni  chaf  ei  groesaw  mwy  i'm  ty, 
Na'r  nn  ymddygiad  fel  y  bu, 
Ond  rhwyfo  wnaf  tua  nawdd  fy  Nuw, 
Nes  myn*d  i'r  nef  Ue  mae  e*n  byw. 


Y  HAES  CEHADOL. 


OAM  Y  PA&CH.  W.   F.  DAYIES,  NANnCOKB,  PA. 
JAMAICA. 

Yr  oedd  ein  cenadon  yn  cael  eu  her- 
lid  mor  ddidrugarèdd  gan  yr  awdur- 
dodau  yn  Jamaica,  yn  ystod  y  blyn- 
yddoedd  1832 — 34,  fel  y  daethant  i 
benderfyniad  ei  bod  yn  llawn  bryd 
dod  allan  yn  agored  yn  erbyn  caeth- 
wasanaethy  yr  hyn  a  wyddent  oedd  yr 
achos  gwreiddiol  o  ddwyn  arnynt  yr 
helbul  oeddent  ynddo,  a  hefyd  y  prif 
rwystr  yn  erbyn  llwyddiaidt  eu  gwaith 


fel  cenadon  i  lesu  Grist.  Yn  Mai, 
1832,  bu  cyfarfod  o'r  holl  genadon,  i 
ystyried  beth  oedd  oreu  i*w  wneyd ;  a 
phenderfynwyd  yn  unfrydol  fod  Mr. 
Wm.  Knibb  i  fyned  drosodd  i  Loegr, 
ac  uno  ag  un  Mr.  Burchell,  ag  oedd 
yno  yn  barod  wedi  dechreu  ymladd 
dros  ryddîd  caethion  Jamaica  a  manau 
eraill.  Cyrhaeddodd  Knibb  Loegr  y 
mis  canlynol.  Wedi  iddo  gyrhaedd, 
galwyd  cyfarfod  yn  nghapel  Spa  Fields, 
a  thraddododd  Mr.  Knibb  araeth  yn 
yr  hon  y  dangosodd  eu  sefyllfa  hwy 
fel  cenadon,  sefyllfa  y  negroaid  fel 
caethion,  yn  nghyda'r  anmhosiblrwydd 
i  Jamaica  fyned  rhagddi  fel  rhanau  er- 
aiU  o'r  ddaear,  tra  yr  arosai  pethau  fel 
yr  oeddynt.  Dangosodd  nad  dim  llai 
na  diddymiad  llwyr  o  gaefth-wasanaeth 
roddai  dawelwch  i*r  wlad  a  chyfìawn- 
der  i'r  dyn  du.  Creodd  araeth  Mr. 
Knibb  deimlad  neillduol  yn  mynwesau 
pawb  oedd  yn  bresenol,  a  llifodd  i  gal- 
onau  eraill,  lledaenodd  drwy  yr  hoU 
eglwysi,  ac  aeth  yn  gyffredinol  dros  y 
wlad.  Parhaodd  yr  ystorm  o  deimlad 
oedd  yr  areithydd  wedi  gynhyrfu  dros 
y  caethion,  i  chwythu  gyda  nerth 
mawr,  nes  501  Awst,  1833,  i  ddeddf  yr 
egwyddor-wasanaeth  gael  ei  phasio  gan 
y  Senedd.  Nid  buddiol  fyddai  i  mi 
roddì  ger  bron  y  darllenydd  yr  hyn 
oedd  y  ddeddf  uchod  yn  ddwyn  i*r  Ne- 
groaid ;  di^on  yw  dweyd  nad  oedd  yr 
hyn  oedd  Mr.  Knibb  ac  eraill  am  gael 
iddynt,  ac  nad  oedd,  o*i  chymharu  â 
llwyr  ryddhad,  ond  seren  yn  ymyl  yr 
haul.  Eto  edrychid  ami  feí  toriad 
gwawr,  a  bod  dyídd  llwyr  ddiddymiad 
caethwasanaeth  yn  dilyn  yn  sicr,  ac 
felly  yr  oedd. 

0*r  adeg  y  scfydlwyd  deddf  yr  eg- 
wyddor-wasanaeth  hyd  y  cwbl  rydd- 
had,  dangosodd  y  Negroaid  eu  bod  yn 
gwbl  addas  i  lywodraethu  eu  hunain, 
yx  hyn  beth  a  amheuid  yn  fawr  gan  yr 
holl  blanigwyr.  Wedi  i*r  ddeddf  gael 
ei  phasio,  yn  Àwst,  bu  Knibb  yn  ddi- 
wyd  yn  casglu  arian  tuag  at  ail  adeil- 
adu  yr  addoldai  drylliedig  yn  Jamaica. 

Teilwng  i  ni  grybwyll  yn  y  fan  hon 
i  Senedd  Prydain  roddi  at  y  gwaith 
;^2,5io.  Rhwng  hyn  a  symiau  oeddys 
wedi  eu  casglu  trwy  y  wkid,  yr  ydoedd 


Digitized 


byGoogle 


3M 


Y  Afaes  Cenadol 


[lonawr. 


gan  Mr.  Knibb  tua  ;;^i 3,000  yn  dy- 
chwelyd  i  Jamaîca.  Yn  g)mar  yn  1834 
dychwelodd  Knibb  a  Burchell  i  hen 
faes  eu  llafur,  a  chawsant  y  croesaw 
mwyaf  brwdfrydig  gan  eu  brodyr,  a*r 
Negroaid  yn  gyffredinol.  Meddai  Mr. 
Knibb  am  ei  groesawiad  :  "  Yr  oedd- 
em  bron  cael  ein  gwthio  ^m  ol  i'r  dwfr 
pan  diriasom,  gan  eu  caredigrwydd. 
Cymerasant  fi  i  fyny  yn  eu  breichiau, 
canent,  Uefent,  a  chwarddent  ;  nis 
gwyddent  beth  i'w  wneyd,  gan  y  llaw- 
enydd  a'r  gorfoledd  oedd  yn  eu  myTi- 
wesau." 

Yn  mis  Mawrth,  1834,  cynaliwyd  y 

Gjrmanfa  gyntaf  gan  y  Bedyddwyr  yn 

Jamaica.     Parhaodd  am  dri  diwrnod. 

Oddiwrth  y  cyfrifon  a  ddygwyd  i  mewn 

cawn  fod  52  'o  orsafoedd  cenadol  gan  y 

Bedyddwyr  yn  yr  holl   wlad  y  flwydd- 

yn  hono,  13,795   o  aelodau,  o'r  rhai  yr 

oedd  dros  2,000  wedi  eu  bedyddio  y 

flwyddyn  flaenorol.     Yr  oedd  yn  agos 

i  4,000  o  blant  yn  yr  ysgolion  Sabboth- 

ol.     Yr  oedd  y  cenadon  wedi  priodi 

1,457  o  bârau  yn   yr  un  amser.     Pan 

basiwyd  deddf  yr  egwyddor-wasanaeth, 

yr  oedd  Mr.  Knibb  ac  eraiU   ag  oedd- 

ent  yn  teimlo  dros  y  Negro,  yn  edrych 

ar  hyny  fel  cam  pwysig  yn  yr  iayrn  gyf- 

eiriad  ;  eto  i  gyd  gwelai  nad  oedd  yn 

rhagori    cymaint    ar    gaeth-wasanaeth 

pan  yn  cael  ei  chario  allan  yn  Jamaica, 

ag  oedd  yn  ymddangos  pan  yn  cael  ci 

phasio  yn  Mhrydain.      Meddyliai  Mr. 

Knibb  yn  fynych  am  y  ddeddf,  a  gwel- 

ai  bechadurusrwydd  y  rhai  hyny  oedd 

yn  dal  egwyddor-weision  yn  fwy-fwy  o 

hyd.    Yr  oedd  rhai  o'i  aelodau  ef  yn 

Falmouth   yn    dal   egwyddor-weision. 

Methai  gael  ei  feddwl  yn  dawel,  ac  wedi 

gweddio  ar   Dduw  yn  daer   am   gyfar- 

wyddyd,  penderfynwyd  ganddo  ddwyn 

y  mater  o  flaen  yr  eglwys,    a   gadael  y 

canlyniadau  fod   beth  fuasent.     Wedi 

siarad  ar  y  cwestiwn  ryw  noson,  gyda 

nerth  a  dylanwad  oddi  fry,  cafodd  fod 

yr  oU  ag  oedd  yn  ei  eglwys,  oddigerth 

tri,  yn  foddlon  cyhoeddi  jubili  i'w  hoU 

weision,  yr  hyn  a  wnaethant.     Tua  yr 

amser   hwn  danfonwyd   erfyniad    gan 

tua  2,200  o*r  Negroaid  at  Senedd  Pry- 

dain  Fawr,   am   eu   rhyddhad   cwbl  a 

hollol.     Dygodd  Mr.  O'Connell  ef  ger 


bron  y  Ty.  Byddai  yn  dda  genyf,  pe 
gofod  yn  caniatau,  osod  yr  erfyniad 
crybwylledig  yma,  er  i  ti,  ddarllenydd, 
gael  darluniad  o  gyflwr  truenus  y  dyn 
du  yn  Jamaica,  yr  adeg  hono.  Beth 
bynag,  trwy  ddylanwad  erfyniadau  fel 
3rr  uchod,  ac  )rmdrech  diflino  carwyr 
dyn,  yn  annibynol  ar  liw  ei  groen,  car- 
iwyd  mesur  yn  y  diwedd  i  roddi  per- 
ffaith  ryddid  iddynt  oll,  o'r  lleiaf  hyd 
y  mwyaf. 

Ar  y  dydd  cyntaf  o  Awst,  1838,  yr 
oedd  y  jubili  i  gael  ei  chyhoeddi.  Pan 
ddaeth  y  dydd,  mae  dychymygu  yn  fil- 
myrdd  hawddach  na  darlunio  teimlad- 
au  y  Negroaid  tlodion,  pan  glywent  y 
cadwynau  yn  datod,  y  llyffetheiriau  yn 
ymollwng,  a'r  beichiau  trymion  yn 
syrthio,  y  fílangellau  gwaedlyd  yn  cael 
eu  gosod  o'r  neilldu  am  byth;  pan 
deimlent  eu  bod  yn  ddynion  rhyddion, 
yn  meddianu  eu  hunain,  ac  yn  ddeil- 
iaid  mor  gyflawn  o  lywodraeth  Pryd- 
ain  a  neb  pwy  bynag.  Treuliwyd  dydd 
Mercher,  Awst  i,  1838,  gan  y  Negro- 
aid  mewn  gorymdeithio,  canu  a  mol- 
ianu  am  y  rhyddid  oedd  wedi  dod  iV 
gafael.  Yn  hwyr  y  dydd  ymdyrent  i'r 
capelau  i  adrodd  eu  profíadau  pan  yn 
gwynebu  ar  y  sefyllfa  newydd  oedd  o'u 
blaen.  Dyma  i  ti  eiriau  un  brawd  du 
o  Falmouth,  eglwys  Mr.  Knibb.  Wil- 
liam  Kerr  oedd  ei  enw  : 

**  Gyfeillion  anwyl,  yr  wyf  yn  sefyll 
i  fyny  i  gydnabod  ein  diolchgarwch 
Uwyraf  i  drigolion  Lloegr  am  anfon  yr 
efengyl  i  ni.  Unwaith  yr  oeddem  ni 
yn  ddall,  ond  fe  agorodd  yr  efengyl 
ein  llygaid  ni.  Unwaith  yr  oeddem 
yn  fyddar,  ond  fe  agorodd  yr  efengyl 
ein  clustiau.  Yr  efengyl  a'n  dygodd  i 
weled  y  dydd  hwn ;  yr  efengyl  a'n 
gwnaeth  yn  rhydd.  Nid  oes  a  wyr 
beth  ydym  wedi  ei  weled  a'i  ddyoddef, 
ond  yr  efengyl  a  ddygodd  i  ni  laweii- 
ydd.  Yr  y'm  yn  bendithio  Duw,  ^m 
bendithio  y  Frenines  ;  yr  y'm  yn  ben- 
dithio  y  Rhaglaw,  a  thrìgolion  Lloegr 
am  y  llawenydd  ydyui  yn  ei  fwynhau. 
Cofiwn  fel  y  buom  yn  y  planigfeydd 
siwgr,  o  godiad  haul  hyd  wyth  o*r  gloch 
y  nos.  Pan  fyddai  yr  haul  yn  poethi, 
neu  y  gwlaw  yn  disgyn,  yr  oeddem  yn- 
ddo  i  gyd.     Llawer  o'r  un  Uiw  a  ninau 


Digitized 


byGoogle 


x88i.] 


Y  Maes  CenadoL 


315 


ar  ein  hol,  ac  eraìll  o'n  blaen.  Ein 
hunain  yn  cael  ein  fflangellu,  a*n  gwrag- 
edd  o  fíaen  ein  llygaid  yn  cael  eu  curo 
fel  cwn  ;  a  phe  dywedasem  air  cawsem 
ein  trin  yr  un  modd,  a'n  gosod  mewn 
cadwynau;  ond,  diolch  i'n  Tad  nefol, 
yr  y'm  yn  awr  yn  rhyddion." 

Newydd  gael  ei  choroni  yn  Frenines 
oedd  Yictoria  pan  basiwyd  y  ddeddf 
i  ddiddymu  caeth-wasanaeth  yn  Jamai- 
ca.  Yr  oedd  yn  un  o'r  deddfau  cyntaf 
a  law-nododd  y  Frenines  ieuanc  ;  ac  y 
mae  un  o'r  Negroaid  yn  Falmouth  yn 
cyfeirio  at  hyny.  Diolchodd  i  Dduw 
fod  menyw  wedi  gallu  gwneyd  yr  hyn 
oedd  breninoedd  Lloegr  wedi  methu, 
neu  ddim  am  ci  wneyd. 

Nis  gallwn  dreulio  rhagor  o  amser  yn 
awr  gy da'r  ynys  hon,  er  ei  fod  yn  faes 
dyddorol  iawn  ;  yn  unig  dywedwn  cyn 
terfynu,  i  Iwyddiant  anghydmarol 
daenu  dros  Jamaica,  yn  mhob  ystyr, 
wedi  rhyddhad  ei  chaethion.  Nid  oes 
maes  cenadol  arall,  oddigerth  Teloo- 
goo,  wedi  talu  cystal  yn  rhif  y  dychwel- 
edigion,  a*r  maes  hwn.  Mae  pethau 
mawrion  wedi  cael  eu  rhoddi  i  Jamai- 
ca,  a  rhyfedd  ydynt  yn  ein  golwg  ni. 


MANION  O  R   GWAHANOL    FEUSYDD. 

Ffrainc. — Dywed  y  cenadwr  da  Mr. 
Beveillaud,  nad  oes  mwy  nag  un  o  bob 
deg  o  wir  Babyddion  yn  mhlith  trigol- 
ion  Ffrainc  heddyw. 

Italy, — Mae  yn  perth)ai  i'r  Sauthem 
Baptist  Board  12  o  weinidogion  or- 
deiniedig,  13  o  efengylwyr,  a  1,635  ^ 
gymunwyr  yn  Italy. 

— Dywed  y  Marquis  of  Bath,  os  daw 
y  Bulgeriaid  i  afael  bywyd  ysbrydol, 
bydd  y  clod  am  hyny  yn  perthyn  fwyaf 
i  gwmni  bychan  o  genadon  o  Araerica. 

— Mae  ein  brodyr  yn  Jamaica  wedi 
coUi  4»  o  gapeli  ac  ysgoldai  drwy  yr 
ystorm  a  chwythodd  yn  ddiweddar 
dros  yr  ynys,  yn  nghydag  eiddo  arall, 
i'r  swm  o  $80,000. 

—  Yn  JafTa,  raae  llafur  y  chwaer 
dduwiol  Mîss  Arnott  yn  llwyddo  tu 
hwnt  i  bob  dysgwyliad.  Yn  1863  nid 
oedd  ganddi  yn   yr  ysgol  ond  140  ys- 


golheigion  ;  yn  1869,  dim  ond  un  yn 
unig  oedd  yn  byrddio  ganddi ;  yn  bre- 
senol  mae  ganddi  50  yn  byrddio,  a  150 
yn  ymdyru  ati  am   addysg   bob  dydd. 

— Mae  consul  y  wlad  hon  wedi  hawl- 
io  dedfryd  marwolaeth  i  gael  ei  phasio 
ar  lofruddwyr  y  cenadwr  rhagorol  Dr. 
Parsons,  yr  hwn  oedd  wedi  myned  yno 
o'r  wlad  hon. 

— Yn  y  diwygiad  sydd  wedi  tori  all- 
an  yn  Marash,  Canolbarth  Twrci,  mae 
mwy  na  thri  chant  wedi  eu  syniud  o 
farwolaeth  i  fywyd,  a  dywedir  nad  yw 
ÿ  diwedd  eto.  Mae  y  rhai  hyn  oU  yn 
bobl  "awyddus  i  weithredoedd  da," 
fel  y  dengys  y  ffaith,  eu  bod  er  eii  dy- 
chweliad  wedi  codi  dau  cant  ar  hugain 
o  ddoleri,  er  cychwyn  athrofa  i  ferch- 
ed.  Mae  hyn  yn  dweyd  cyfrolau,  wrth 
ei  ystyried  mewn  cysylltiad  â  Thwrci. 

— Mae  brawd  cyfoethog  yn  Lloegr 
wedi  rhoddi  $5,000  er  cychwyngwaith 
cenadol  yn  AfFghanistan.  Sonir  hefyd 
am  ail  gychwyn  yr  achos  da  yn  hen 
orsaf  Chittagong,  yr  hon  sydd  er  ys 
rhai  blynyddau  bellach  wedi  ei  rhoddi 
i  fyny  gan  y  Bwrdd  Americanaidd. 

— Dywedir  fod  arwyddion  am  newyn 
eto  yn  India  Priodolir  mynychdra 
pethau  fel  hyn  yn  India  i'r  ffaith  fod 
cymaint  o'r  tir  yn  cael  ei  ddefnyddio 
i  godi  opium.  Dr.  Christlieb  a  ddywed, 
mai  un  o'r  pethau  mwyaf  ei  angen  yn 
India  yw  cenadon  meddygol  i  fenywod 
cyfoethog  a  thlawd. 

—  Ychwanegodd  Mr.  Arthington, 
Leeds,  ei  rodd  genadol  o  saith  i  ugain 
mil  o  ddoleri,  yn  ddiweddar. 

— Yn  Fuh-Kien,  un  o'r  rhanbarthau 
îleiaf  ag  sydd  yn  perthyn  i  China,  mae 
15,000,000  o  bobiogaeth,  a  90  o  ddin- 
asoedd  caerog.  Prif  ddinas  y  rhan- 
barth  yw  Foo-chou,  gyda  phoblaeth  o 
2,000,000,  ac  yn  yr  hon  raae  cenadon 
wedi  bod  yn  llafurio  am  30  o  flwyddi. 
Daliwyd  ati  i  bregethu  yno  ani  11  ral., 
ond  yn  yr  amser  hwnw  ni  ddychwelodd 
neb,  na  gobaith  fod  neb  ar  ddyfod. 
Dywedodd  y  Gyradeithas  "  fod  yn 
rhaid  rhoddi  y  raaes  i  fyny."  "  Na,'* 
meddai    Mr,  Wolfe,    y  cenadwr,  *'ni 


Digitized 


byGoogle 


3i6 


Hanesian  CartrefoL 


[lonawr. 


roddai  y  maes  i  fyny."  Yn  mhen 
ychydig  fisoedd  wedi  hyny  dychwel- 
odd  tri,  a  thri  drachefn;  ac  yn  1869, 
yr  oedd  yn  Foo-chou  dair  mil  yn  credu 
yn  Mab  Duw. 


HANESION  CARTREFOL. 


Cymanfa  Dalaethol 
Bedyddwyr  Seisnig  Pennsylvania, 

Mae  gan  Fedyddwyr  Seisnig  y  Dal- 
aeth  Gymanfa  Dalaethol,  amcan  yr  hon 
ydyw  cyflawni  gwaìth  cenadol  drwy 
gynorthwyo  gweinidogion  i  bregethu 
i  eglwysi  gweiniaid,  a  sefydlu  eglwysi 
mewn  lleoedd  newyddion.  Dyddiau 
Mercher  a  lau,  Rhagfyr  9,  10,  cynal- 
iodd  Cyraanfaoedd  French  Creelc  ac 
Oil  Creek,  Pa.,  gyfarfodydd  yn  Titus- 
ville  ar  ran  y  Gymanfa  uchod.  Daeth 
amryw  o  weinidogion  a  lleygwyr  yn 
nghyd,  a  chafwyd  cyfarfodydd  rhag- 
orol. 

Traddodwyd  anerchiadau  ar  wahan- 
olbynciaugan  y  brodyr  canlynol: — 
*'  Angenion  Eglwysi  Gorllewinbarth 
Pa.,"  gan  y  Parch.  G.  W.  Whitman, 
Meadville.  "Y  rhwystrau  sydd  yn 
flfordd  Uwyddiant  yn  yr  eglwysi,"  gan 
y  Parch.  W,  B.  Skinner,  Johnstown. 
•*  Pa  fodd  i  gyflawni  angenion  eglwysi 
amddifaid,"  gan  y  Parchn.  J.  T.  Grif- 
fiths  a  J.  M.  Ray.  "  Hawliau  Penn- 
sylyania  ar  haelionusrwydd  yr  eglwysi,*' 
f  an  y  Parch.  W.  H.  Conard,  Ysgrifen- 
ydd  Gohebol  y  Gymanfa. 

Gawsom  dair  pregeth.  Nos  Fercher 
pregethodd  y  Parch.  W.  H .  Conard, 
oddiar  Marc  14:  9.  Boreu  dydd  lau, 
am  II,  pregethodd  y  Parch.  B.  D. 
Thomas,  o  Philadelphia,  oddiar  Bam. 
I  :  19  a  Mat.  17 :  19.  Nos  lau,  preg- 
ethodd  y  Parch.  G.  E.  Rees,  o  Phila- 
delphia,  oddìar  Haggai  i :  2. 

Canmolid  pregethau  y  ddau  Gymro 
jn  fawr  ;  yr  oeddwn  yn  teimlo  yn 
falch  o  honynt;  dyma  y  tro  cyntaf 
iddynt  ymweled  â'r  rhan  hon  o'r  Dal- 
aeth,  a  gwnaeth  eu  hymweliad  argraíT 
rhagorol  ar  yr  Americaniaid.  Fel  y 
canlyn  y  siarada  y  TitusYÌlle  Herald 
am  eu  pregethau.     Am  bregeth  Thom- 


as  dywed :  "  '  God  in  relation  to  spir- 
itual  success,'  was  the  fimdamental 
thought  of  the  sermon,  and  its  grand 
and  beautiful  lessons  were  brought  out 
with  an  inspiring  eloquence  and  logic- 
al  force  which  formed  a  rich  intellect- 
ual  and  spiritual  feast  for  the  audience." 

Am  bregeth  Rees,  dywed  :  **  A  ser- 
mon  of  such  rare  ability  and  searching 
power  as  it  is  seldom  the  privilege  of 
a  Titusville  audience  to  listen  to." 

Gobeithio  y  cawn  eu  gweled  eto  cyn 
hir.  Credwn  y  gwna  y  cyfarfodydd 
les.  Dylai  fod  mwy  o  gydweithrediad 
rhwng  yr  eglwysi  Cymreig  a'r  Gyman- 
fa  hon  nag  sydd.  J.  T.  G. 


Anrheg  I  Weinidog. 

Cyflwynwyd  aoercoat  yn  anrheg  i'r 
Parch.  J.  P.  Harrls,  Providence,  Pa*, 
gan  E.  D.  Jones,  Ysw.,  a'r  cyfeiUion 
caredig  fuont  yn  cyd-gyfranu  tuag  ati, 
am  yr  hoh  mewn  cynesrwydd  y  diolch- 
odd  y  derbynydd  yn  y  llinellau  can- 
lynol : 

Rhaglaniaeth  sydd  yn  trefnu, 

Darparu  yw  ei  gwaith 
Ar  gyfer  angen  dynion, 

A  Uuoedd  daear  faith ; 
Mae  meibion  hael  Rhagluniaeth 
Yn  Uaw  Rhagluniaeth  'nawr, 
O  garíad  yn  cynesu 

£u  bugail  mewn  côt  fawr. 

'Rwy'n  caru'r  anrheg  siriol 

Er  mwyn  ei  gwerth  a'i  gwaith  ; 
£r  mwyn  y  rhmldwyr  befyd, 

Boed  iddynt  fendith  faith; 
Af  mwyach  drwy  y  ty wydd, 

Y  gwyntoedd  oer  a'r  gwlaw, 
Gan  ganmol  gwyr  Rhagluniaeth, 

A  rhodiaf  yn  ei  Uaw. 

Ieuan  Ddu. 
Proyidenccy  Pa,,  Mawrth  7jr,  \88o. 


Tysteb  yn  Johnstown,  Pa. 

Wedi  dychweliad  y  brawd  anwyl,  y 
Parch.  D.  H.  Jones,  M.  A ,  cyn-wein- 
idog  y  Bedyddwyr  Cymreig  yn  y  Ue 
hwn,  i'n  plith,  ar  ol  bod  ar  daith  ym- 
weliadol  Â*r  Hen  Wlad,  a  rhanau  o  gyf- 
andir  Ewrop,  penderfynwyd  gan  ei 
gyn-eglwys  fyned  o  gylch  y  gorchwyl 
oeddynt  wedi  ei  fwriadu  wneyd  cyn  ei 
ymadawiad   tua  blwyddyn  yn  ol,  oni 


Digitized 


byGoogle 


i8Si.] 


Hanesùm    CoftrefoL 


317 


b'ai  rhwystrau,  sef  ei  anrhegu  â  phwrs 
godidog  ac  arian  ynddo,  fel  arwydd 
fechan  iawn  o'n  teimladau  tuag  ato^  yn 
nghyda  dangos  i'r  byd  y  fath  saíle  an- 
rbydeddus  oedd  ef  wedi  enill  yn  mam 
a  chalon  pobl  ei  o£äl.  Felly  ar  nos 
Fawrth,  Bbag.  7,  i88c,  ymgynuUodd 
lluaws  i  gapel  y  Bedyddwyr  Cymreig, 
i  sylweddoli  eu  bwriad.  Canwyd  em- 
yn,  a  gweddiwyd  gan  y  Parch.  E.  W. 

{ones  (A.),  yna  neillduwyd  y  brawd  B. 
\  Watfcins,  foundry  boss  y  Cambria 
Iron  &  Steel  Co.,  a  diacon  parchus  o'r 
eglwys,  yn  Lljrwydd,  a  Mr.  Thomas  J. 
iÇice  yn  Ysgrifenydd.  Ar  ol  anerch- 
iad  agoriadol  gan  y  Llywydd,  cawsom 
anerchiadau  gan  y  Parchn.  J.  T.  Jones, 
gweinidog  presenol  yr  eglwys,  T.  0. 
Phillips  (T.  C),  ac  E.  W.  Jones  (A.), 
yn  nghyda  Mr.  E.  W.  Jones,  weigh 
master;  yna  anerchiad  byr,  a  chân, 
"  Hen  Wlad  fy  Nhadau,'*  gan  yr  ys- 
grifenydd,  a*r  gynulleidfa  yn  uno  yn  y 
cydgan.  Anerchiadau  eto  gan  Mri.  D. 
R.  Jones,  T.  Morgan  (diaconiaid),  a 
J.  M.  WiUiams  ;  yna  cân, .  "  When 
there's  love  at  home,"  gan  y  Mri.  T. 
Jones  a  W.  Lewis  \  yna  adroddiad  y 
"  Pöalm  of  Life,"  (Longfellow),  gan  yr 
ysgrifenydd.  Yna  deuwyd  at  ran  bwys- 
icaf  y  cyfarfod,  sef  cyfìwyno  y  dysteb. 
Galwyd  ar  Mrs.  Yincent  i  roddi  am 
wddf  y  Parch.  D.  H.  Jones  bwrs  sidan- 
aidd  hardd  yn  cynwys  y  swm  arian,  yn 
nghanol  cymeradwyaeth  frwdfrydig  y 
gynulleidfa.  Cydnabyddodd  Mr.  Jones 
yr  anrheg  mewn  araeth  dyner  a  thodd- 
edig  iawD,  yn  llawn  gwyleidd-dra  a 
gostyngeiddrwydd.  Dangosaí  ei  fod 
wedi  ei  drechu  dan  y  teimladau  da  a 
arddangosid  tuag  ato.  Gwnaed  y  pwrs 
a  chasglwyd  yr  arian  gan  dair  o  chwi- 
orydd  ieuangaf  yr  eglwys,  sef  Misses 
Rebecca  Watkîns,  Maggie  Lewis,  a 
Martha  Davies,  a  chawsant  bob  serch- 
awgrwydd  pan  yn  casglu.  Yr  oedd  yr 
oU  o'r  anerchiadau  yn  dda,  a'r  oU  a 
ddywedwyd  yn  cyd-dystiolaethu  i  gym- 
criad  pur  a  difrycheulyd  Mr.  Jones,  fel 
dyn,  yn  gymdeithasol,  moesol,  a  chref- 
yddol,  ac  fel  gweinidog  da  a  ffyddlawn 
i  lesu  Grist,  a  phregethwr  galluog  a 
goleuedig  yr  efengyl.  Ar  ol  canu  yr 
Hen   Ganfed  gan  y  gynulleidfa  oll,  a 


gofyn  y  fendith  gan  ein  gweinidog 
parchus,  J.  T.  Jones,  aeth  pawb  i'w 
ffyrdd  eu  hunain  yn  llawen. 

Yr  oedd  y  Parch.  D.  H.  Jones  wedi 
derbyn  galwad  oddiwrth  eglwys  y  Bed- 
yddwyr  yn  Ton-yr-Ystrad,  Cwm  Rhon- 
dda,  D.  C,  ac  atebodd  yntau  yn  gad- 
arnhaol,  cyn  dychwelyd  o'i  ymweliad 
o'r  Hen  Wlad,  ac  addawodd  fod  yn  ol 
erbyn  diwedd  y  fl.  1880,  ond  yr  wyth- 
nos  ddiweddaf  anfonodd  yn  ol  i  hys- 
bysu  yr  eglwys  na  wnai  ddychwelyd, 
am  fod  yn  well  ganddo  gartrefu  yn  y 
wlad  hon  j  ac  mae  yn  dra  thebyg  mai 
yma  yn  Johnstown  yr  erys  dros  dymor, 
beth  bynag,  ac  os  bydd  rhyw  rai  am 
ohebu  ag  ef,  cyfeirier  i'r  lle  uchod. 
/ohnstown,  Fa.         Thos.  J.  Price, 

Dymunir  ar  i  Seren  Cymru  godi   yr 
uchod.  T.  J.  P. 


Myfyrwyr  Trefecca  yn  Newid  eu 
Trigfa. 

Tref  f)n¥  ei  masnach  yw  Abertawe  j 
tref  yr  henafiaethau  yw  Aberavon,  a 
thref  dra  hynod  yw  Aberdar.  D)rna 
dref  y  gweithfaoedd  a'r  capeli,  yr  Eis- 
teddfodau  a'r  canu  ;  ac  yno  maeBryth- 
onfryn,  yr  awenwr ;  Isaac  Thomas,  yr 
archyddwr,  a  swyddfa  y  Gwladgarwr; 
ac  yno  y  raae  llithiau  Golygydd  y 
Gwiadgarwr  yn  gyfoladwy,  yn  daraw- 
iadol,  a  gwerth  eu  darllen  unwaith  a 
dwy.  Mae  fy  nghyfaiU  caredig  Llyfn- 
wy,  Hyde  Park,  yn  derbyn  y  Gwlad- 
garwr^  a  chyda  y  parodrwydd  mwyaf 
yn  rhoddi  benthyg  pob  rhifyn  i  mî. 
Fe  daeth  felly  y  rhifyn  am  Hydref 
15,  1880,  i'm  llaw,  ac  ynddo  hanes 
Myfyrwyr  Trefecca  yn  cael  eu  tueddu  i 
newid  eu  trigfa — ymadael  â'r  Trefn- 
yddion,  i  gadw  y  gorchymynion,  cy- 
ffesu  eu  ffydd,  a  myned  ar  ol  lesu  yn  y 
bedydd. 

I.  Pwy  a  fedyddiwyd?  Mr.  David 
Evans,  genedigol  o'r  Bettws,  Cross 
Inn,  yn  Sir  Gaerfyrddin,  aelod  gyda  y 
T.  C.  yno,  pregethwr  gyda  yr  un  Cyf- 
undeb,  a  myfyriwr  yn  Athrofa  Trefec- 
ca.  Dyna  un.  Yr  ail  oedd  Mr.  Tho- 
mas  V.  Evans,  o  Landybie,  aelod  o'r 
im  enwad,  myfyriwr  yn  yr  un  coleg,  a 


Digitized 


byGoogle 


3i8 


Hanesion  CarirefoL 


[lonawr^ 


brawd  î'r  Parch.  Fred.  Evans,  D.  D., 
g^mt  o  America,  ac  yn  awr  o  Salem, 
Maesteg,  a'r  Parch.  John  Evans,  Rhode 
Island.  Adwaenaf  y  tri  brawd,  eu  rhi- 
eni  anrhydeddus  a'u  chwiorydd  mâd. 
Fred.  yw  y  ffraethebaf,  John  y  mwyn- 
eiddiaf,  a  Tom  y  talaf  o'r  tri ;  ac  efe 
oedd  un  o'r  ddau  a  fedyddiwyd  y  mis 
diweddaf  oddiwrth  y  T.  C,  a  rhaid  i*r 
Troffeswr  Howells,  l^r,  Harris  Jones,  a 
phenaethiaid  Trefecca,  foddloni  heb  y 
rhai  hyn. 

2.  Paham  eu  bedyddiwyd?  Dyna 
addoldy  eang  Calfaria,  Aberdar,  yn  or- 
lawn  o  gynulleidfa  nos  Fawrth,  Hydref 
II,  1880.  Tystiodd  y  brawd  David 
Evans  yn  gyntaf,  a  Thomas  V.  Evans 
yn  ail,  mai  nid  ysfa  nac  asbri,  nid  tram- 
gwydd  na  siomi,  ac  nid  mursendod  na 
methu,  a'u   tueddodd   hwy  i  roddi  y 

,  cam  o  gorlan  y  Trefnyddion  i  geulan 
egwyddorion  eraiU,  ond  argyhoeddiad 
dwys  o*u  dyledswydd  i  blygu  i'r  bed- 
ydd  a  ordeiniodd  lesu — ei  ddeiliaid 
yn  rhai  yn  credu,  ei  dduU  yn  soddi  a'i 
ddybenion  i  anrhydeddu  Arglwydd  y  ty. 
Dyna  dystiolaeth  ddiamgudd  y  myfyr- 
wyr  hyn  cyn  eu  bedyddio  ;  ac  yr  oedd 
y  nef  yn  sylwi,  daear  yn  craffu,  ac  ef- 
allai  anwn  ei  hun  yn  cynddeiriogi.  Y 
mae  ufuddhau  o'r  galon  i  bur  egwydd- 
orion  yn  anfoddloni  drwg  ysbrydion ; 
ond  gwell  plygu  er  i  bawb  wgu. 

3.  Pwy  a'u  bedyddiodd?  Turfab, 
Ynyslwyd,  ddechreuodd,  drwy  ddarllen 
y  Memrwn,  a  gweddi ;  y  Parch.  Tho- 
mas  Jones,  Carmel,  yn  cyfarch  y  dyrfa; 
ac  yn  arwain  y  ddau  bregethwr  ieuainc 
i'r  bedyddfan  yr  oedd  Dr.  Price,  gwein- 
idog  Calfaria,  ei  hun.  Diau  i'r  Dr. 
Thomas  Price  fedyddio  llu  mawr  y  ì  y 
bedyddfan  hwnw  o'r  blaen,  a  dichon 
mai  hwn  oedd  y  bedydd  rhyfeddaf  yn 
ei  oes  lafurfawr.  Dau  ddyn  ieuanc  o'r 
un  ardal  wedi  eu  magu,  o'r  un  cyfun- 
deb  wedi  eu  codi,  o'r  un  enw  wedi  eu 
nodi^  ac  o'r  un  athrofa  wedi  eu  hy- 
fforddi,  a'r  ddau  yr  un  adeg  yn  cefnu 
ar  eu  cyfeiUion,  ac  yn  rhedeg  yn  ffordd 
gorchymynion  lesu. 

4.  Pa  beth  yn  awr  wedi  y  bedyddio? 
Fedyddwyr  Cymru,  derbyniwch  y  brod- 
yr  yn  ddiragfarn.  Troedigion  atoch 
chwi   oedd    Dr.  John  Gale,  nid  Gill, 


ond  Gale,  yr  ieithegwr;  Aiexander 
Carson,  y  manylwr ;  Judson,  y  cenad* 
wr,  a  Daniel  Davie»,  yr  arch-bregeth- 
wr,  o  Abertawe.  Troedigion  atoch 
chwi  oedd  yr  hynod  Samuel  Morgan, 
Nantyglo ;  y  duwiol  James  Michael, 
Pont-hir;  y  swynol  Benjamin  Williams^ 
Maesyberllan  ;  ie,  cofiwch,  dyfod  oddì* 
wrth  enwad  arall  wnaeth  y  clodfawr 
Cbristmas  Evans  atoch  chwi,  ac  yr 
oedd  yn  pregethu  gyda  y  Presbyteriaid 
yn  hir  cyn  ei  fedyddio.  Troedigion 
atoch  chwi  yw  y  ddau  frawd  o  Dretec- 
ca,  a  pheidiwch  eu  dirmygu,  ond  eu 
magu,  eu  coleddu  a'u  mynwesu.  Drefn- 
yddion  dewr,  ymroddwch  i  chwilio  y 
Llyfr  ag  y  mae  yn  dda  genych  am 
dano ;  gwrandewch  amo,  a  gofynwch 
iddo  ei  feddwl  am  fedyddio.  A  chwi- 
thau,  fy  mrodyr  ieuainc,  ymwrolwch  i 
wynebu  trallodion ;  ac  os  na  ddeuant, 
goreu  oU  fydd  hyny ;  ond  os  byw  yn 
hir,  cewch  adwaen  y  Canaaneaid  yn 
eich  gyrfa,  '*  y  profi  yn  Massah,  a'r 
gynen  yn  Meribah."  Éto  ymwrolwch 
ac  ymgryfhewch,  a  byddwch  ddewríon 
yn  y  fyddin.  D,  W.  M. 


MlNERSVILLE,    Pa. 

Tach.  28,  1880,  cynaliwyd  cyfarfod- 
ydd  adferiad  y  brawd  John  M.  £vans  i 
gyflawn  waith  y  weinidogaeth.  Preg- 
ethwyd  gan  y  Parchn.  W,  D.  Thomas, 
Mahanoy,  a  D.  Jones,  Shenandoah, 
am  10.  2,  a  6.  Cawsom  gyfarfodydd 
rhagorol — y  brodyr  yn  eu  hwyliau  gor- 
eu,  a'r  Arglwydd  yn  gwenu  arein  cyn- 
ulliad.     Dros  yr  eglwys, 

D.  C.  Bevan. 


GOMER,   GER   ReD   OaK,    IoWA. 

Cawsom  yr  hyfrydwch  o  wrando  y 
Parch.  R.  M.  Richardson,  Dawn,  Mo., 
nos  Fercher,  Tach.  24,  yn  pregethu 
gyda  nerth  a  dylanwad  anarferol,  oddi- 
wrth  Mat.  12  :  31,  31.  Ar  y  nos  Lun 
ganlynol,  traddododd  ddarlìth  ar  y  tes- 
tyn,  **Elfenan  Dedwyddwch  Teulu- 
aidd."  Gallwn  ddweyd  yn  ddigon  di- 
bryder,  fod  Mr.  Richardson  yn  breg- 
ethwr  da,  yn  feddyliwr  mawr,  ac  yn 
ddarlithiwr  ardderchog;    mewn  gair, 


Digitized 


byGoogle 


x88i.J 


Hanesion  CarirefûL 


3x9 


galhm  ddweyd  ei  fod  yn  fawr  yn  mhlith 
mawrion.  Byddai  301  werth  i  bawb  i 
wneyd  ymdrech  i'w  glywed.  Dymun- 
iad  pawb  yma  yw  am  iddo  beidio  bod 
yn  hir  cyn  talu  ymweliad  â  ni  eto,  a 
Duw  pob  gras  a'i  bendithio,  ac  a'i 
gwnelo  yn  oflferyn  yn  ei  law  i  argy- 
hoeddî  tyrfa  fawr  yn  y  dyfodol.  Dyben 
y  ddarlith  oedd  i  gynorthwyo  ein  han- 
wyl  frawd,  y  Parch.  W.  Evans,  yr  hwn 
sydd  wedi  cael  colledion  mawr,  a  llaw- 
er  iawn  o  gystudd  yn  eì  deulu  oddiar 
pan  y  mae  yma.  Ond  i'r  hwn  sydd  yn 
!  Uywodraethu  pob  peth  y  byddo'r  di- 
olch,  y  maent  wedî  cael  gwellhad. 

Obed  ëyans. 


Newydd  Galarus. 

Amoty  Tioga  Co.^  Pa,^  Rhagfyr  21^ 
1880. — Mr.  Gol.— A  fyddwch  chwi 
mor  garedig  a  gadael  i'r  ychydig  lin- 
eilau  canlynol  ymddangos  yn  eìch  Cy- 
hoeddiad  gwerthfawr,  er  mwyn  i  gyf- 
eillion  y  Parch.  David  Harris,  ein  hoff 
weinidog,  gael  gwybod  ei  fod  wedi 
cyfarfod  a'i  dëiwedd  heddyw  (dydd 
Mawrth,  2iain  cyfisol),  drwy  i  gwymp 
0  lo  syrthio  amo  ?  Bu  farw  yn  mhen 
ugain  mynyd  wedi  ei  gael  yn  rhydd  o 
dan  y  cwymp. 

Bydd  yn  cael  ei  gladdu  ddydd  lau 
nesaf,  y  ajain  cyfisol,  yn  Jerry  Flats  ; 
yr  angladd  i  gychwyn  am  10  o'r  gloch 
y  boreu  o  Arnot.  Gan  ein  bod  yn  ofni 
fod  yr  ^amser  yn  brin  y  tro  hwn,  bwr- 
iadwn  ymhelaethu  yn  y  nesaf,  os  can- 
iatewch  ei  ymddangosiad. 

JOHN  M.  Thomas. 


om  dros  y  Meistr  Mawr.     Gweddiwn 
eto,  Arglwydd,  dyro  drachefh. — Aelod^ 

Yn  Providence,  Pa.,  gweinyddwyd 
yr  ordinhad  o  fedydd  gan  ein  parchus 
weinidog,  J.  P.  Harris,  yn  y  lle  hwn, 
Rhagfyr  6ed.  Tra  yn  bedyddio,  daeth 
un  o*r  gwrandawyr  yn  mlaen  gan  bro- 
ffesu  ffydd  yn  Nghrist,  ac  ymrwymai  i 
fod  yn  ddysgybl  iddo.  Ar  hyn  yntau  a 
aeth  i  waered  i'r  dwfr  ac  a  fedyddiwyd. 
Bedyddiwyd  un  arall  yma  ryw  dair 
wythnos  yn  ol.  Fel  hyn,  mae'r  dyfr- 
Uyd  fedd  yn  ymagor  o*n  blaen  yn  aml, 
ac  amryw  yn  cael  eu  hychwanegu  at  rif 
yr  eglwys. — 71  M, 


PRIODWYD— 


Tachwedd  27,  yn  Providence,  Pa.,  gan  j 
Parch.  J.  P.  Harris  {Teuan  Ddu),  William  T. 
Sharples  a  Margaret  WiUiams,  oll  o'r  lle  hwn. 

Yn  dra  hoff  a  didrafferth — y  byddont 

liyd  y  bedd  yn  gyfnerth  ; 
Mae  gwiwdeb  mewn  undeb  a  nerth, — yna 
£a  byw  redfa  dan  yr  lau  fydd  brydferäi. 

Tachwedd  25,  1880,  yn  Minersyille,  Ohio, 
yn  nhy  Mrs.  Rea,  mam  y  briodasferch,  gan  7 
Parch.  J.  R.  Jones,  Mr.  Thomas  Lloyd,  a  Misft 
»e  Kea,  y  ddau  o'r  Ue  uchod. 


Lizzie  ] 


Tachwedd  23,  1880,  gan  y  Parch.  D.  R. 
Jones,  yn  nhy  perthynas  y  bríodasferch,  Mr. 
John  T.  Jones  a  Miss  Ann  Morgan,  y  ddaa  o 
Plymouth,  Pa. 

Rhagfyr  3,  1880,  gan  y  Parch.  D.  R.  Jones^ 
3rn  nhy  y  bríodaswraig,  Mr.  William  E.  Tho- 
mas  a  Mrs.  Mary  Thomas,  y  ddau  o  Plymoath, 
Pa. 

Rhagfyr  4,  1880»  yn  nhy  brawd  y  bríodas- 
ferch,  Mr.  Henry  Beddoe,  gan  y  Parch.  W.  F» 
Davies,  Mr.  George  Hopkins  a  Mrs.  Catherine 
Thomas^  y  ddau  o  Nanticoke,  Pa. 


BEDYDDIWYD-^ 

Nanticohe^  Pa, — Cawsom  y  pleser 
yn  ddiweddar,  wedi  pregeth  bwrpasol 
ar  y  pwnc,  o  weled  ein  hanwyl  weinid- 
og  yn  claddu  pump  o  bersonau  yn  y 
bedydd.  Yn  hwyr  yr  un  dydd,  dra- 
chefn,  dychwelodd  dwy  oddiar  dir 
gwrthgiliad.  Rhwng  bedyddiedigion, 
dychweledigion,  a  dyfodiaid  trwy  lyth- 
yrau,  mae  ein  heglwys  wedi  cynyddu 
yn  agos  i  ugain  er  y  Gymanfa  ddiwedd- 
a£  Mae  hyn  yn  galondid  mawr  i'n 
banwyl  weinidog  a  ninau  i  fyned  rhag- 


BU  FARW— 

Y  PARCH.  THOS.  HOLLAND,  DODGEYILLE,  WIS» 

Buasem  yn  caru  i  gofîant  ein  hanwyl  frawd 
fod  wedi  ymddangos  yn  gynt ;  ond  gan  nad 
oeddym  yn  gwybod  nemawr  o  hanes  y  rhan 
foreuol  o'i  oes,  a  neb  yn  y  cylch  hwn  yn  gwy- 
bod  dim  o  hyny,  oedais  nes  cael  gweled  ei 
frawd,  Mr.  Tohn  HoUand,  Bangor,  yr  hwn  a 
welais  yn  ddiweddar,  a  cbefais  ganddo  yr  hyn 
oedd  angenrheidiol  arnaf. 

Mab  ydoedd  ein  hoflFus  frawd  ymadawedi^ 
i  Robert  a  Pboebe  HoUand,  o  Laneilian,  Sir 
Ddinbych.  Yr  oedd  yr  hen  bererin  John 
Lloyd,  blaenor  parchus  yn  cglwys  y  Bedydd- 


Digitized 


byGoogle 


3»o 


Hanesian   Carirefol. 


[lonawr. 


wyr  yn  y  Ue  uchod,  yn  daid  iddo.  yr  oedd 
Thomas  yn  henaf  o  wyth  o  blant.  Ganwyd  ef 
yn  y  flwyddyn  1824.  Dangosai  pan  yn  dra 
ieuanc  awydd  cryf  at  ddarllen,  a  hoffai  fyned 
i'r  Ysgol  Sabbothol.  Yr  oedd  yn  un  o  ddysg* 
yblion  Thos.  Hughes  ( Tan),  jt  hwn  oedd  yn  un 
oV  rhai  mwyaf  ffyddlawn  gyda  y  sefydliad  da- 
ionus  hwnw,  yr  hwn  sydd  wedi  bod  o  gymaint 
o  fendith  i'r  byd,  yn  enwedig  i  blant  tlodion, 
oblegid  ni  chafodd  gwrthddrych  y  cofiant  hwn 
ond  tri  mis  o  ysgol  ddyddiol  yn  ei  fywyd,  felly 
prin  y  gallasai  fod  yn  alluog  í  ddarllen  ei 
Feibl  oni  buasai  yr  Ysgol  Sabbothol ;  dysgodd 
jrnddi,  nid  yn  nnig  ddarllen  yn  dda,  ond  daeth 
i  wybod  cryn  lawer  yn  nghylch  egwyddorion 
y  grefydd  Grístionogol,  y  rhai  nid  ymadaw- 
sant  byth  o*i  feddwl.  Tua  deugain  mlynedd 
yn  ol,  yr  oedd  ein  hoff  ymadawedig  Trebor  yn 
Llandudno,  a  Tan  yn  Llanelian,  a'r  ddau  yn 
llawn  o  zel  dros  yr  Ysgol  Sabbothol,  ac  weith- 
iau  byddai  y  ddau  yn  cyfarfod  gyda  eu  hysgol* 
ion  mewn  gwahanol  fanau  i  adrodd  penodau  a 
Salmau,  yn  nghyd  a  dadleu  pynciau  y  grefydd 
Grístionogol,  a  byddai  Thomas  HoUand  yn  un 
o*r  rhai  mwyaf  galluog  yn  y  gorchwyl  hwnw» 
er  ei  fod  y  pryd  hwnw  yn  líed  ieuaDC 

Gydag  amaethwyr  y  treuliodd  ei  amser  ^m 
Nghymru,  mewn  gwahanol  fanau  yn  Siroedd 
Dinbych  a  Fflint.  Tra  yr  oedd  yn  gwasan- 
aethu  yn  Gallt  Melud,  Sir  Fflint,  y  cafodd  ol- 
wg  ar  ei  gyflwr  fel  pechadur,  ac  hefyd  ar  y 
Gwaredwr  darparedig  ar  ei  gyfer,  yn  ei  hoU 
ddigonolrwydd  a'i  ewyllysgarwch  i'w  achub, 
a  rhoddodd  ei  hun,  a  derbyniwyd  ef  yn  aelod 
yn  eglwys  y  M.  C.  yn  y  Ile.  Edrychid  amo 
gyda  chymeradwyaeth  mawr  fel  dyn  ieuanc 
gobeithiol  iawn.  Treuliodd  wyth  neu  ddeng 
ml^medd  mewn  gwahanol  fanau  yn  y  cylch- 
oedd  mewn  diwydrwydd  mawr.  Tra  yr  oedd 
yn  gwasanaethu  ei  feistríaid  y  dydd,  yr  oedd 
yn  lìafurío  yn  galed  y  nos  am  wybodaeth  o 
wiríoneddau  y  Beibl.  Darllenai  yn  awyddus 
bob  Ilyfrau  da  fyddai  yn  ei  gyrhaedd  er  ei  gyn- 
orthwyo  i  ddeall  yr  Ysgrythyrau,  a  meithrín 
egwyddoríon  crefyddol ;  felly  drwy  ymdrech 
caled  a  diwydrwydd  neillduol,  daeth  i  fedd> 
iant  o  lawer  o  wybodaeth,  Feiblaidd,  yn  en- 
wedig.  Dysgodd  y  Pedair  Efengyl,  Uythyr  at 
yr  Hebreaid,  a'r  rhan  fwyaf  o'r  Uythyr  at  y 
Rhufeiniaid,  fel  y  gallai  eu  hadrodd  o'i  gôf. 
Mae  hyn  yn  dangos  nid  yn  unig  lafur  mawr, 
ond  hefyd  archwaeth  dda,  oblegid  mae  y  rhan- 
au  a  nodwyd  y  rhai  mwyaf  pwysig  ac  angen- 
rheidiol  eu  deall  mewn  trefn  i  gael  golwg  gy- 
wir  ar  y  gyfundraeth  Grístionogol.  Nid  rhy- 
fedd  ei  fod,  fel  Apolos,  yn  un  "  cadam  yn  yr 
Ysgrythyrau,"  gan  ei  fod  yn  *  gwybod  yr  Ys- 
grythyr  Lftn  o*i  ieuenctyd,*'  fel  Timotheus ;  a 
dyma  oedd  yn  gwneuthur  i  fyny  ei  amddifad- 
rwydd  o  fanteision  dysgeidiaetb  athrof^ol,  ac 
yn  achosi  ei  fod  yn  bregethwr  mor  sylweddol 
a  chymeradwy,  a  gweinidog  da  i  eglwys  lesa 
Grist 

Yn  y  flwyddyn  1855,  daeth  i*r  penderfyniad 
i  ddyfod  i  Ameríca.     Wedi  tirío  yn  y  wlad 


hon,  ymsefydlodd  yn  Slatington,  Pa. ;  ni  fu 
yno  ond  tua  blwyddyn;  felly  yn  1856  daeth  i 
DodgeyiUe,  yn  y  Dalaeth  hon.  Yn  mhen  tua. 
blwyddyn  ymunodd  mewn  príodas  gyda  Miss 
Catheríne  Parry,  merch  leuanc  barchus  yn  y 
gymydogaeth ;  eithr  ni  fu  y  çysylltiad  hwn  ond 
o  fyr  barhad,  bu  farw  ei  anŵyl  wraiff,  gan  ad- 
ael  un  plentyn  ar  ei  hol.  Yn  y  flwyddyn  1859 
príodwyd  ef  eilwaith  gyda  merch  ieuanc  barch* 
UB  o'r  enw  Mary  Hugbes,  o  Gaergybi,  Sir  Fôn, 
sef  chwaer  i'r  Parch.  Owen  Hughes,  gweinid- 
og  parchus  gyda  y  M.  C.  yn  y  lie  uchod. 
Ganwyd  iddo  o'r  wraig  ddiweddaf  chwech  o 
blant,  y  rhai  a  adawyd  i  gyd-alaru  eu  coUed 
drom  am  un  o'r  gwyr  mwyaf  ffyddlon  a  serch- 
og,  a'r  tad  mwyaf  tyner.  Gofaled  Duw  yn  ei 
diríondeb  am  danynt,  yn  ol  ei  addewidion 
grasol  iV  gweddwon  a'r  amddifaid. 

Tuag  amser  ei  bríodas  gyntaf  y  dechreuodd 
bregethu,  gyda  Ilawer  o  dderbyniad  a  chymer- 
adwyaeth,  ac  edrychid  ato  fel  dyn  ieuanc  gob- 
eithiol  i'r  weinidogaeth.  Ond  gwelwyd  cyn 
hir  fod  ganddo  rai  golygiadau  ar  bynciau  cref 
yddol  nad  oeddynt  yn  cyd-daro  ft  golygiadaa 
ac  ft  Chyffes  Ffydd  y  Corpb,  yn  enwedig  pan 
y  pregethodd  ar  y  Cyfamod  Newydd,  mewn 
cwrdd  cyboeddus  yn  ÜodgeviUe,  canfyddwyd 
yn  amlwg  nad  oedd  yn  cydolygu  ft'r  enwad,  a 
hyny  ar  rai  o  bríf  egwyddorion  a  gredir  gan- 
ddynt ;  a  chan  ei  fod  ef  yn  ddyn  penderfynol 
dros  yr  hyn  a  gredai  oedd  wiríonedd,  a'r  gwa- 
haniaeth  rhyngddo  a'r  enwad  i  raddau  yn 
bwysig,  sef  cymeriad  deiliaid  yr  eglwys  Gríst- 
ionogol,  &c,  gwelid  o'r  ddwy  ochr,  mae  301 
debyg,  nas  gallasai  y  cysylltiad  rhyngddo  a'r 
enwad  fodoli  gyda  chysondeb  ;  felly  ymadaw- 
odd  a'r  M.  C,  ac  ymunodd  a'r  Bedyddwyr, 
gan  fod  eu  hegwyddoríon  hwy  yn  cyd-daio  a'c 
eiddo  ef  o  berthynas  i  ordinhadau  a  deiliaid  yr 
eglwys  Grístionogol ;  derbyniwyd  ef  yn  aelod 
yn  eglwys  y  Bedyddwyr  yn  DodgeviUe,  ar  ol 
cael  ei  gyffes  a'i  fedyddio  gan  y  Parch.  Mered- 
ith  Evans.  Cymerodd  hyn  le  tua'r  flwyddyn 
1863. 

Yn  fuan  ar  ol  hyn  tafodd  ei  ddrafftío  i'r 
fyddin,  a  dywedir  ei  fod  yn  filwr  gwrol  a  ffydd- 
lawn  yn  y  Llywodraeth  Amerícanaidd,  megys 
yr  oedd  hefyd  yn  y  lly wodraeth  ysbrydol  a  sef- 
ydlwyd  gan  Fab  Duw.  Daeth  yn  ol  o'r  fydd- 
in,  nid  yn  unig  yn  fyw,  ond  yn  iach  a  di- 
anaf  o  bwys,  yr  hyn  sydd  yn  dangos  gofal  a 
thrugaredd  Duw  tuag  ato,  gan  ei  fod  wedi  bod 
mewn  rhai  brwydrau  caledion,  Ile  y  syrthiai  ei 
gyd-filwyr  yn  feirwon  wrth  ei  ochr. 

Yn  fuan  ar  ol  ei  ddyfodiad  o'r  fyddin,  sef 
yn  y  flwyddyn  1866,  ordeiniwyd  ef  i  gyflawn 
waith  y  weinidogaeth  gan  y  Parchn.  Wm.  F. 
Phillips,  M.  £vans,  ac  eraill  a  gynorthwyent. 
Wedi  ei  ordeiniad,  dewiswyd  ef  gan  yr  eglwys 
yn  DodgeviIIe  i  gyd-Iafurio  a*r  Parch.  M.  £y- 
ans  Cymerodd  hefyd  dan  ei  ofal  eglwys  y 
Bedyddwyr  yn  y  Coed,  a  bu  yn  gofalu  yn 
ffyddlawn  dros  y  ddwy  hyd  o  fewn  ychydig 
cyn  ei  farwolaeth,  pryd  y  rhoddodd  ofal  yr  eg- 
Iwys  yn  y  lle  diweddaf  i  fyny.     Gan  nad  oedd 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Hanesion  CartrefoL 


321 


y  ddwy  eglwys  ond  gweiniaid,  nid  oedd  yn 
cael  ganddynt  ond  ychydig  am  ei  lafnr  flÿdd- 
lawn,  cto  derbyniai  yr  ychydig  hyny  jm  siriol 
a  dirwgnach.  Tmddibynai  am  gynaliaeth  ei 
denln  ar  ei  ffarm,  canys  yr  oedd  yn  amaethwr 
da,  ac  yn  weithiwr  caled,  a  thrwy  hyny  wedi 
sefydln  cartref  Ilawn  a  chysurus  i*w  deula  ar 
ei  ol.  Nî  chafodd  ond  cystudd  byr — rhyw 
ychydig  wythnosau  y  bu  yn  glaf.  Bemir  mai 
dylanwad  gwres  mawr  a  gawsom  yr  haf  di- 
weddaf  a  eSeithiodd  amo  i  achosi  ei  afìechyd. 
Gwellaodd  unwaitb  yn  lled  dda,  fel  y  gallodd 
bregethu  un  Sabboth  oddiwrth  y  geiríau  yn  i 
Sam.  12:  24,  25.  Testyn  tra  pbriodol  i  wein- 
idog  bregethu  oddiwrtho  i*w  gynulleidfa  am  y 
tro  diweddaf,  er  mai  ychydig  a  feddyliai  yr*eg- 
Iwys  mai  hono  ocdd  y  bregeth  olaf  a  glywsent 
byth  ganddo.  Gan  ei  bod  yn  amser  cynhauaf, 
y  gwaith  yn  galw,  a'r  bechgyn  yn  ieuainc,  aeth 
alhin  i  geisio  gwneyd  ychydig  o  help ;  ond 
cymerwyd  ef  eilwaith  gan  afíechyd  o'r  un  nat- 
nr,  yr  hwn  a  derfynodd  yn  ei  angau,  yr  hyn  a 
gymerodd  le  yn  dra  annysgwyliadwy  i  bawb, 
ac  mae  yn  debyg  iddo  ei  hun  hefyd,  ar  yr  2ÎI 
o  Medi,  1880,  yn  56  mlwydd  oed.  Yr  oeidd  ei 
farwolaeth  mor  sydyn,  fel  na  chaed  gwybod 
nemawr  o'i  deimlad  yn  ngwyneb  yr  amgylch- 
iad,  eithr  dywedai  yn  fynych  nad  oedd  amo 
ofn  marw,  os  mai  ewyllys  ei  Dad  nefol  oedd 
ei  gymeryd  y  pryd  hwnw,  fod  ei  obaith  yn  ddi- 
ysgog  ar  aberth  y  groes  am  fywyd  tragyw- 
yddol. 

Cafodd  nn  o'r  claddedigaethau  mwyaf  Ilu- 
osog  a  pharchus  a  fu  eríoed  yn  DodgeviIle,  ar 
y  4ydd  o  Medi.  Gweinyddwyd  yn  y  ty  ac  ar 
lan  y  bedd  gan  ddeg  nea  ddeuddeg  o  weinid- 
ogion  perthynol  i  wahanol  enwadau  Dodge- 
ville  a*i  hamgylchoedd.  Pregethwyd  ei  breg- 
etfaaft  angladdol  gan  y  Parch.  M.  Evans  a'r  ys- 
grifenydd,  ar  y  I2fed  o  Medi.  Felly  y  bu  farw 
ac  y  claddwyd  ein  brawd  parchus  a  hoff,  T. 
Holland. 

Fel  Cristion,  yr  oedd  o  gymeriad  da,  ac  yn 
cael  ei  barcha  gan  bawb  a'i  hadwaenai.  Fel 
pregetdwr,  yn  sylweddol,  trefnus,  ac  efengyl- 
aidd ;  fel  gweînidog,  yn  dyner  a  gofalus  ;  fel 
cyfaill,  yn  ddîdwyll  a  scfydlog ;  yn  gymydog 
tangnefeddus  a  chymwynasgar,  yn  briod  serch- 
og  a  ffyddlawn,  ac  yn  dad  tyner  neillduol. 
Teimlir  coUed  fawr  ar  ei  ol,  nid  yn  unig  yn 
Dodge^ille,  ond  hefyd  yn  yr  eglwysi  yn  gyff- 
redinol  drwy  y  Dalaeth,  yn  enwedig  ar  adeg 
dn  Cymanfaoedd  y  teîmlwn  ein  colled  am 
dano.  Eithr  mae  wedi  ein  gadael,  a  myned  i 
dderbyn  y  *<  goron  anniflanedig,  yr  hon  a  add- 
awodd  yr  Arglwydd  y  Barnwr  cyfìawn  i  bawb 
a  garant  ei  ymddangosiad  ef"  Boed  i  Dduw 
lanw  y  bylchau  a  wneir  gan  angau  mor  fyn- 
ych  yn  eglwysi  y  saint,  a  gofalu  am  ein  hanwyl 
cbwaer  a*i  phlant  amddifaid  yn  eu  trallod 
dwys.  W.  JoNES. 

MR.  ABEL  ROBERTS. 

Cymerodd  damwain  alaras  le  yn  Wilkes- 
barre,  Pa.,    Tachwedd   11,   1880,  ar  ua  o'r 


ỳlanes  yn  Shafi  yr  HoUenbach,  gwaith  Pamsh 
a'i  Gwmni,  pryd  y  collodd  ein  cyfaill  ieuanc 
Abel  Roberts  ei  fywyd  ar  amrantiad,  drwy  i*r 
rhaff  dori.  Mab  ydoedd  i  David  a  Mary  Rob«. 
erts.  Daethant  i'r  wladhon  o  ardal  Pont-y-pool, 

D.  C,  pan  oedd  Abel  ond  pedair  blwydd  oed. 
Buont  fyw  am  beth  amser  yn  New  York,  ac 
Easton  a  Minersville,  Pa.  Yma  y  claddwyd 
y  tad,  yn  1870.  Symudasant  i'r  Ue  hwn  yn 
187 1,  ac  Abel  bach  oedd  tad  y  teulu— un  o'r 
bechgyn  mwyaf  ffyddlawn,  gofalus  a  charedig 
i'w  fam,  ac  un  a  geríd  yn  fawr  gan  bawb  a'i 
hadwaenai,  fel  y  tystiai  dydd  ei  angladd. 
Hoffai  ddarllen  yn  fawr,  a  darllenai  lawer  ar 
y  Beibl  i'w  fam  pan  y  byddai  y  bechgyn  eraill 
ar  hyd  yr  ystrydoedd.  Collodd  yr  Ysgol  Sab- 
bothol  ysgolor  ffyddlawn,  ac  athraw  ufudd  a 
pharod  ì  wneyd  a  allai  er  lles  eraill;  a  choll- 
odd  y  fam  un  o'r  meibion  goreu  a  mwyaf  di- 
niwed  a  fagwyd  eríoed.  Tad  yr  amddifad  a 
Barnwr  y  weddw  fyddo  yn  nodded  ac  amddi* 
fiyn  i'n  hanwyl  chwaer  yn  ei  galar  a'i  cholled 
fawr. 

Gweinyddwyd  yn  yr  angladd  gan  y  Parch. 

E.  Edwards,gweinidog  y  Bedyddwyr  Cymreig 
3rma,  ond  yn  awr  o  CoatesviIIe,  Pa. 

JAMES  Eyans. 

KATIB  WINIFRED  A  LLEWSLYN  LLOYD  REES, 

Sef  dau  blentyn  y   Parch.  Uewelyn  Rees  a'i 

bríod,  Johnstown,  Pa. 

Tachwedd  iieg  bu  farw  y  ddau  fach  anwyl 
uchod  o'r  clefyd  peryglus,  y  diỳhtheria,  Bu 
Lloyd  bach  farw  tna  phedwar  o'r  gloch  y 
boreu,  a  Katie  tua  haner  awr  wedi  haner  dydd 
3rr  un  dydd.  Katie  o  fewn  ychydìg  fisoedd  i 
fod  yn  12  mlwydd  oed,a  Lloyd  o  fewn  ychyd- 
ig  ddyddiau  i  fod  yn  8  ml.  oed. 

Mae  adnabyddiaeth  yr  ysgrífenydd  a'r  an- 
wyliaid  ucbod,  ac  a'r  teulu  i  gyd,  yn  rhoddi 
mantais  iddo  wybod  ychydig  am  eu  neiUduol- 
ion  teuluaidd.  Tair  blynedd  yn  ol,  pan  yn 
byw  yn  y  Ile  hwn  fCarbondale,  Pa.),  fel  yrun- 
ig  eneth  yn  y  teulu,  yr  oedd  Katie  Winifred 
yn  gwisgo  rhyw  hynodìon  neillduol.  Yr  oedd 
yn  ddiarebol  am  ei  gallu  i  ddysgu,  a'i  chôf  yn 
hynod  ;  yr  ocdd  ei  hamgyffredion  yn  gyflym, 
ac  fel  y  deallwyf  ei  fod  wedi  ei  mynediad  oddi 
yma,  ei  bod  wedi  rhagorí  Ilawer,  a'r  teithi  yma 
wedi  ymddadblygu  ynddi  yn  helaeth.  Ow  ! 
ergyd  trwtn  oedd  colli  y  fath  berlyn  gwerth- 
fawr.  Un  o  rai  mwyaf  tyner  o  blant  oedd 
Lloydie  bach — mor  sensitiye^  fel  ag  yr  oedd  ei 
agwedd  blentynaidd  yn  diorseddu  awdurdod 
deuluaidd,  ac  yn  ei  osod  ar  y  ffordd  i  hawlio 
goreuon  y  bwrdd.  "  Good  bye,  dear  Katie," 
medd  fy  ngeneth  fach  i,  y  rhai  oeddynt  gyfeill- 
ion  mynwesol,  "  we  shall  meet  in  the  •  sweet 
by-and  by  '  "  Rhy  anwyl  yw  anwyliaid  bach 
fel  yma  ì  ni  gael  eu  cadw. 

'<  Rhy  anwyl  i  ríeni— ie,  mae  mynwes 
Mam  i  oeri ; 
Methai  lor  ei  hebgor  hi— o'i  fynwes 
Oedd  acw'n  gynes-^yn  ei  geni." 


Digitized 


byGoogle 


3«« 


ìaewyddùm  a  Nodiûn, 


[lonawr, 


Ymgysared  y  teulu  trallodus  yn  addewidion 
gair  Duw.  '<  Dyddenwch  eich  gilydd  áV  ymad- 
roddion  hyn.'^  Hyn  yw  dymnniad  eich  cyd 
ymdeimlydd  calon» 

CarbimdaUy  Pa,  J.  W.  Edwards. 

ROGER  WILUAMS. 

Hydref  lo,  1880,  yn  Dawn,  Mo.,  yn  un  mis 

a  phum'  diwrnod   ocd,  Rogcr,  mah  1  John  H. 
ac  M.  £.  WiUiams. 

Hefyd,  yn  Dawn,  Mo.,  merch  i  Joseph  a 
Catherine  A.  Lewis,  yr  hon  a  fu  farw  Tach- 
wedd  29,  1880,  yn  bymthegnos  oed. 

J.  A.  Lewis. 

MRS    MARY  GWYN. 

Rhagfyr  4ydd,  yn  Weathersfield,  Ohio,  jrn 
70  mlwydd  oed,  Mrs.  Mary  Gwyn,  anwyl  brí- 
od  Mr.  Thomas  Gwyn,  gan  adael  priod,  un 
mab  a  thair  o  ferched,  i  alaru  ar  ei  hol. 

Y  Sabboth  canlynol,  ymgasglodd  tyrfa  fawr 
o'i  pberthynasau  a'i  chymydogion  i  dalu  y  gy- 
mwynas  olaf  i'w  gweddillion  marwol,  pan  y 
gweinyddwyd  gan  y  brodyr  A.  S.  Phillips  a  J. 
W.  James 

Yr  oedd  Mrs.  Gwyn  yn  un  o  aelodau  hynaf 
eglwys  y  Bedyddwyr  yn  Weathersfield.  Bed 
yddiwyd  hi  ar  broffes  o'i  ffydd  yn  Mab  Duw 
gan  y  brawd  anwyl,  y  diweddar  Edẃard  Blunt, 
chwech  ar  hugain  mlynedd  yn  ol,  a  glynodd 
wrth  ei  phroffes  trwy  yr  holl  ystormydd  a'r 
profedigaethau,  a  "  daliodd  gyffes  ei  gobaith 
yn  ddisigl  hyd  y  diwedd. 

Yr  oedd  ein  chwaer  yn  meddu  parch  calon  i 
weision  Crist.  Yr  oedd  lietygarwch  yn  nod- 
weddiad  neiUduoI  ynddi,  a  chafodd  yr  ysgrif- 
enydd  a  llawer  brawd  arall  fwynhau  o'i  char 
edigrwydd  lawer  gwaith. 

Mae  angau  wedi  gwneyd  bwlchmawr  yn 
Seion  yma  drwy  gymeryd  un  o'i  ffyddloniaid 
oddiwrthym  ;  ond  gobeithiwn  y  bydd  i'r  hwn 
sydd  yn  frenin  ar  angau,  sef  Tywysog  Brenin- 
oedd  y  ddaear,  lanw  y  bylcbau  i  fjmy  trwy 
ddwyn  y  meibion  i  Seion  yn  lle  y  tadau,  a'r 
merched  yn  Ue  y  mamau  Yr  Arglwydd  fyddo 
yn  neith  ac  yn  gysur  i'r  plant  yn  eu  galar  ar 
ol  eu  hanwyi  fam,  a  bydded  i'n  brawd  anwyl 
droi  ei  lygaid  "  tua'r  mynyddoedd,  o'r  Ue  y 
daw  ei  gymorth ;"  a  phan  y  mae  y  pren  al- 
mon  yn  blodeuo,  ac  yntau  yn  t^mu  i  lawr  tua 
rhosydd  Moab,  y  Dyddanydd  nefol  a'i  cynorth- 
wyo  i  gano: 

"  Ar  lan  *r  lorddonen  sefyll  'rwyf, 
Gan  fwrw  golwg  prudd 
Ar  diroedd  hyfryd  Canaan  draw, 
Lle  mae'm  trysoran  cudd." 

A.  S    Philups. 


— Mae  y  London  GUŵe  yn  deall  fod  y  Pab 
3rn  parotoi  llafarawd  yn  condemnio  yr  agwedd 
eljmol  a  amlygir  tuag  at  yr  Eglwys  ar  ran 
Ffrainc  a  gwledydd  eraill  Pabyddol  mewn  enw. 


]^ewyádior\   à  ]^oàioi\. 


GAN  J.  BDRED  JONBS. 

Er  pan  ymddangosodd  y  rhifyn  di- 
weddaf  u'r  VVawk,  y  mae  amryw  beth- 
au  dyddorol  a  phwysig  wedi  cymeryd 
Ue ;  ond  dichon  mai  un  o'r  pethau 
pwysicaf  i  ddinasyddion  Americanaidd 
ydoedd  cyfarfyddiad  y  Gydgyngorfa  yn 
Washington  ar  y  ^ed  o  Ragfyr.  Yr 
oedd  dysgwyliad  pryderus  yn  mynwes- 
au  llawer  i  weled  pa  fodd  y  buasaî  ael- 
odau  y  blaid  Ddemocrataidd  yn  teímlo 
ac  yn  gweithredu,  ar  ol  y  fflangell  lem 
a  gawsant  yn  yr  etholiad  diweddaf.  Y 
farn  gyíFredin  oedd,  y  buasent  mor  ddi- 
niwed  ag  ŵyn,  gan  ymddwyn  yn  bwyll- 
og  a  doeth,  er  lles  y  blaid  yn  y  dyfod- 
ol ;  ond  ymddengys  nas  gall  y  Dem- 
ocratiaid  ddysgu  dim — y  maent  wedi 
tjmgedu  hunan-ddinystr.  Nid  cynt  y 
cyfarfu  y  Gydgyngorfa  nag  y  dechreu- 
asant  ar  eu  hen  gastiau  yn  Nhy  y  Cyn- 
rychiolwyr.  Ceisiasant  basio  mesur  a 
roddai  hawl  i*r  Ty  hwnw  i  ddyweyd 
pwy  fydd  ^m  Arlywydd.  Yr  hen  arfer- 
iad  cyfansoddiadol  oedd,  fod  i  Lywydd 
y  Senedd  agor  tystebau  y  gwahanol  Dal- 
aethau  yn  ngwydd  y  ddau  Dy,  ar  ddiwr- 
nod  penodedig,  a  chyhoeddi  yn  Ar- 
l)rwydd  yr  ymgeisydd  a  gafodd  fwyafrif 

0  bleidleisiau  y  colegau  etholiadol;  ond 
nid  yw  y  Democratiaid  yn  foddiawn  i 
sefyll  wrth  yr  hen  arferiad  cyfreithlon 
hwn.  Hawliant  hwy  mai  Ty  y  Cyn- 
rychiolwyr  sydd  i  famu  a  chyhoeddi 
pwy  sydd  wedi  ei  ethol  yn  Arlywydd. 
Os  y  Ty  hwnw  sydd  i  farnu,  i  ba  ddy- 
ben  y  cynelir  enw  o  etholiad  mwyach  ? 
Ymladdodd  y  Democratiaid  rai  dydd- 
iau  dros  y  mesur  anghyíìawn  yna  ;  ond 
pan  welsant  fod  y  Gwerinwyr  yn  sefyll 
fel  un  gwr  yn  ei  erbyn,  ac  yn  pender- 
fynu  sefyll,  gorfuwyd  ei  ohirio  hyd  ar 

01  y  gwyliau,  Y  mae  llawer  o  wir  yn 
yr  hen  ddiareb  baganaidd,  wedi  y  cwbl, 
fod  y  duwiau  yn  gyntaf  yn  gwneuth- 
ur  yn  ynfyd  y  sawl  oeddynt  am  ddin- 
ystrio.  Peth  arall,  yn  y  cysylltiad  hwn, 
yw 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Newyddion  a  Noäton, 


3*3 


CENADWRI   OLAF   YR  ARLYWYDD    HAYES. 

Y  mae  hon  yn  cael  ei  chanmol  yn 
gyfifredinol,  ac  edrychir  arni,  nid  yn 
tinig  yr  oreu  a  ysgrifenodd  ef,  ond  fel 
an  o'r  rhai  goreu  a  ysgrifenodd  unrhyw 
Arl)rwydd  blaenorol  i*r  Gydgyngorfa. 

Y  mae  yn  fwnglawdd  gwerthfawr  o  wy- 
bodaeth  ac  awgrymiadau.  Ymddengys 
t\  fod  wedi  meistroli  pob  cwestiwn  a 
gynygia  i  sylw,  a*i  fod  yn  eu  dwyn  yn 
mlaen  gyda  dymunìad  didwyll  i  lesoli 
y  genedl.  Gwna  hyn  hefyd  heb  ddang- 
os  unrhyw  ogwyddiad  partiol,  er  fod 
natur  Uawer  o'r  pethau  yr  ymdrinir  â 
hwynt  yn  ei  gwneyd  yn  orchwyl  caled 
iddo  beidio.  Aiff  Mr.  Hayes  allan  o'i 
swydd  yn  Mawrth  nesaf  yn  annhraethol 
fwy  poblogaidd  na  phan  gymerodd  hi, 
a  bydd  yn  anhawdd  i  unrhyw  Arlyw- 
ydd  dyfodol  dori  ei  enw  yn  uwch  ar  ^ 
lechresau  hanesyddiaeth  y  wladj  na 
gadael  glanach  llwybr  ar  ei  ol,  na  Ru- 
therford  B.  Hayes.  Mae  amryw  bethau 
yn  y  Genadwri  ddiweddaf  y  carem 
wneyd  sylwadau  helaeth  arnynt,  ond 
rhaid  boddloni  ar  ychydìg  o  nodion  ar 
y  canlynol  yn  unig : 

Diddymifíd  amìwreicaeth  y  Aíormôn- 
iaid — Y  mae  y  pechod  gwarthus  hwn 
wedi  bod  er's  blynyddau  yn  ysmotyn 
du — ac  yn  Uedu,  gan  fyned  yn  dduach 
ohyd — ar  gymeriad  y  wlad,  Y  mae 
hanes  y  ddwy  blaid  yn  y  mynedol  yn 
profí  fod  y  naili  fel  y  llall  o  honynt  301 
ofni  cyffwrdd  a'r  pwnc  o  ddifrif  j  nid 
am  ei  fod  wedi  ei  adael  yn  hoUol  ddi- 
sylw,  ond  nid  oedd  yr  iawn  foddion 
yn  cael  eu  harferyd,  a*u  harferyd  gyda 
y  penderfyniad  o'i  ddifodi  wreiddyn  a 
changen.  Ond  mae  yr  Arlywydd  Hayes 
wedi  deffro,  ac  mae  yn  cymell  y  Gyd- 
g^nigorfa  i  fyned  at  y  gorchwyl  yn  ben- 
derfynol,  gan  awgrymu  mesurau  trwy  y 
rhai  y  gellirglanhau  beudy  Sodomaidd 
Utah.  Yr  ydym  yn  gobeithio  fod  as- 
gwrn  cefn  y  Congress  yn  ddigon  siiff  i 
wneyd  cleanjob  o'r  gorchwyl  drewêdîg 
hwn.     Pwynt  arall  yw, 

Addysg  gyffredinol  yn  y  Talaethau 
DeheuoL — Y  mae  gwir  angen  am  hyn. 

Y  mae  y  baliot  yn  allu  ofnadwy  yn  llaw 
unrhyw  ddosbarth  o  ddynion,  ond  yn 
llawer  mwy  felly  yn  llaw  anwybodus- 


ion — dynion  oeddynt  mor  ddiweddar 
yn  cael  eu  prynu  a'u  gwerthu  fel  anif- 
eiliaid.  Os  ydys  am  wneyd  dinasydd- 
ion  da  a  goleuedig,  teilwng  o'r  safle  y 
maent  wedi  eu  codi  iddi,  y  mae  yn 
rhaid  eu  haddysgu  yn  briodol,  a  hyny 
mor  gyfìym  ag  y  byddo  yn  bosibl ;  a 
chan  mai  y  Llywodraeth  sydd  wedi 
rhoddi  iddynt  eu  rhyddid,  ac  wedi  go- 
sod  y  baiiot  yn  eu  dwylaw,  yr  ydym  yn 
barnu  mai  ei  dyledswydd  hi  ydyw  cyn- 
orthwyo  yn  haelionus  tuag  at  eu  hadd- 
ysgu.  Y  mae  y  pwnc  pwysig  hwn  yn 
cyn^o'chu  dadleuaeth  ddyddorol  iawn 
yn  y  Gydgyngorfa  y  dyddiau  presenol. 
Traetha  y  Genadwri  hefyd  am  yr  ang- 
en  mawrsydd  am 

DDIWYGIAD  YN  Y  CIYIL   SERYICE. 

Mae  civii  service  y  Llywodraeth  wedi 
bod  am  fìynyddau  yn  ffynonell  doreith- 
iog  o  lygredigaeth  politicaidd.  Byth 
er  amser  Andrew  Jackson,  yr  arwydd- 
air  yw,  '^Tothe  viciors  beiongthe  spoiisP 
Mae  yr  egwyddor  hon  yn  dwyn  yr  el- 
fenau  mwyaf  llygredig  i'r  front.  Pan 
Iwydda  y  blaid  wrthwynebol  i  fyned  i 
mewn,  bydd  cyfnewidiad  trwyadl  yn 
cymeryd  lle  yn  hoU  fàn  ac  amrywiol 
swyddogaethau  y  Llywodraeth.  Y  mae 
yn  rhaid gwntyá  lle  i'r  boys,  Yna  go- 
sodir  dynion  dibrofìad  mewn  swyddau, 
nid  ar  gyfriíjeu  haddasrwydd  i'w  Uanw 
er  lles  ac  anrhydedd  y  wlad,  ond  fel 
gwobr.uniongyrchol  am  y  bryntwaith 
(yn  aml)  a  wnaethant  i  gynorthwyo  y 
blaid  i  fod  yn  orchfygol.  Y  mae  yn 
hen  bryd  i  hyn  ddarfod,  ac  y  mae  / 
ddarfod,  can  sicred  a  bod  gwybodaeth, 
moesoldeb,  a  rhinwedd,  yn  enill  tir. 
Mae  y  civii  seruice  reform  ỳlank  wedi 
bod  am  amser  yn  manlawr  y  ddwy 
blaid,  ond  ychydig  iawn  sydd  wedi  ei 
wneyd  yn  effeithiol  hyd  yn  hyn.  Mae 
y  spoils  of  office  yn  rhy  werthfawr  i'r 
politicians  i'w  oUwng  o'u  gafael,  nes  y 
bydd  raid  iddynt  gan  lais  y  wlad.  Am- 
canodd  Grant  ychydig,  ac  amcanodd 
Hayes  fwy  i  ddiwygio  y  gwasanaeth, 
ond  mae  yr  inierested parties  yn  parhau 
i  ymladd  mewn  gwrthwynebiad.  Eto 
mae  y  wlad  yn  dyfod  i  ddeall  y  pwnc 
yn  well  bob  blwyddyn.  Y  mae  y  Gen- 
adwri  hon  yn  d^moethi  gwraidd  y  drwg, 


Digitized 


byGoogle 


324 


Newyddion  a  Nodion, 


[lonawr. 


ac  yn  galw  ar  y  Gydgyngorfa  i'w  ddi- 
fodi,  a  gosod  diwygiad  y  civil  sefvice 
ar  sylfaen  nas  gellir  ei  gwrthdroi,  na'i 
dymchwelyd  yn  y  dyfodol;  a'r  unig 
ffordd  i  wneyd  hyn  yw  amddifadu  y 
Seneddwjrr  a'r  Cynrychiolwyr  o*r  hyn 
a  elwir  yn  patroncige,  Pa  reswm  a  chyf- 
iawnder  sydd  i  osod  holl  swyddau  y 
Llywodraeth  gyffredinol  yn  y  Dalaeth 
hon  yn  Uaw  un  Seneddwr  ?  ond  felly  y 
mae  yn  bod  hyd  yn  hjm. 

Peth  pwysig  arall  a  gymerodd  le  y 
mis  diweddaf  ydoeddy 


DATHUAD 


HANER  MILFLWYDDOL 
LIFPE. 


WYC- 


C)rmerodd  yr  amgylchiad  dyddorol  hwn 
le  yn  ninas  Efrog  Newydd,  dan  nawdd 
y  Gymdeithas  Feiblaidd  Ámericanaidd. 
Nid  yn  fynych,  os  erioed,  y  gwelwyd  y 
fath  gynulliad  o  ddysg,  deall  a  thalent, 
yn  yr  Accuiemy  of  Music  o'r  blaen.  Yr 
oedd  y  neuadd  helaeth  wedi  ei  gorlen- 
wi  gan  weinidogion  yr  efengyl,  a  dyn- 
ion  blaenaf  y  ddinas.  Dr.  Storrs,  o 
Brooklyn,  oedd  areithiwr  yr  amgylch- 
iad,  a*r  amcan  oedd  cadw  mewn  cof  y 
ffaith  nodedig  i  John  Wycliffe,  500 
mlynedd  yn  ol,  orphen  ei  gyfieithiad 
Saesoneg  o'r  Beibl.  Fr  dyn  hwn  y 
mae  y  Saeson  yn  ddyledus  am  y  cyf- 
ieithiad  cyntaf  o'r  Ysgrythyrau  i'w 
hiaith  eu  hunain.  A  phe  na  buasai 
Wycliffe  wedi  gwneyd  dim  arall,  y  mae 
y  weithred  hono  yn  ddigon  i  anfarwoli 
ei  enw,  a  chadw  ei  goffadwriaeth  mewn 
parch  ac  edmygedd  oesoedd  y  ddaear, 
Ue  bynag  y  byddo  Beibl  Duw  yn  cael 
ei  ddarllen  yn  yr  iaith  Saesoneg. 

Ganwyd  y  Diwygiwr  rhyfedd  hwn  yn 
1324,  mewn  pentref  gwledig  yn  Swydd 
York,  Lloegr.  Addysgwyd  ef  yn  Ox- 
ford.  Urddwyd  ef  yn  offeiriad  Pab- 
yddol.  Cafodd  ei  raddio  yn  D.  D.,  a 
chododd  i  fod  yn  Broffeswr  mewn 
Duwinyddiaeth  yn  y  Brifysgol.  Ond 
gan  fod  "ysbryd  arall"  ynddo,  de- 
chreuodd  ysgrifenu  yn  erbyn  Uygredig- 
aethau  a  chyfeiliornadau  yr  Eglwys. 
Tynodd  hyn  wg  y  Pab  a'r  esgobion,  a 
gwysìwyd  ef  droion  o  flaen  yr  awdur- 
dodau.  Yn  1380  gorphenodd  ei  gyf- 
ieíthiad  o*r  Ysgrythyrau  i'r  iaith  Saes- 
oneg.    Cynyddodd  ei  ganlynwyr  mewn 


rhifedi  a  gwrolder.  Pregethent  ei  eg- 
wyddorion  efengylaidd  trwy  y  wlad  yn 
yr  awyr  agored,  ac  yn  fuan  yr  oedd  y 
Lolardiaid,  fel  eu  gelwid,  yn  cynwys 
haner  y  boblogaeth.  Tua'r  flwyddyn 
1382,  gwahoddwyd  ef  i  ddysgu  yn  y 
Brifysgol.  Ymneillduodd  i  Lutterworth, 
a  bu  farw  yno  yn  1384.  Y  mae  John 
Wycliffe  wedi  tewí ;  ond  agorodd  enau 
na  thawa  byth  tra  byddo  yr  iaith  Sae&- 
oneg  yn  cael  ei  llefaru.  Efe  oedd  y 
Diwygiwr  Seisonîg  cyntaf,  ac  mae  yr 
egwyddorion  a  ddadblygodd  yn  myned 
rhagddynt  hyd  heddyw,  ac  ânt  "  nes 
elo'r  lesu  *n  ben  trwy'r  byd." 

Yn  mhen  blynyddau  ar  ol  ei  farwol- 
aeth,  gorchymynodd  Cyngor  Constance 
i'w  esgyrn  gael  eu  codi  o'r  tir  cysegr- 
edig,  a'u  taflu  ar  y  domen  1  Ond  ni 
chariwyd  allan  y  gorchymyn  hyd  y  fl. 
1428 — 44  mlynedd  ar  ol  ei  farwolaeth 
— pryd  y  Uosgwyd  ei  weddiUion,  ac  y 
taflwyd  ei  ludw  i*r  afoti  Swift ;  cariodd 
hono  hwy  i*r  Avon;  rhoddodd  hono  eu 
gofal  i'r  Severn,  hono  i'r  culfor  Pryd- 
einig,  a  chariodd  hwnw  hwy  i'r  Atlan- 
tic  mawr,  i'w  gwasgaru  i  bedwarpwynt 
y  ddaear,  yn  arwydd  o  ledaeniad  yr 
egwyddorion  a  ddysgodd,  yn  neillduol 
o'r  Beibl  a  roddodd  yn  iaith  y  Sais. 

Yr  oedd  yn  mwriad  yr  ysgrifenydd  i 
wneyd  nodion  llawer  helaethach  ar 
John  Wycliffe  a'i  amserau;  ond  gan 
fod  y  Golygydd  cartrefól  yn  cwyno  o 
herwydd  prinder  gofod,  rhaid  ymfodd- 
loni  aros  yma  am  y  mis  hwn. 


— Mabwysiadodd  pobl  lowa,  yn  yr  etholiad 
diweddar,  trwy  fwyafrif  o  38,294,  welliani  i 
gyfansoddiad  eu  Talaeth,  yn  caniataa  i  ddyn- 
ion  o  liw  gael  eu  hethol  yn  aelodau  o'r  Ddeddf  • 
wneuthurfa. 

— Amlygwyd  cymaint  o  anghymeradwyaetfa 
gan  bobl  New  Yorlc  i'r  bwriad  o  arddangos 
Dyoddefaint  ein  Gwaredwr,  ar  y  cbwarea- 
fwrdd  yn  y  ddinas  hono,  fel  y  cyhoeddodd  y 
Trefnwr  lythyr  yn  mynegu  ci  íod  yn  rboddi  y 
bwriad  i  fyny,  er  ei  fod  wedi  myned  i'r  draul  o 
$20,000  i'w  barotoi. 

— Derbyniodd  yr  Arlywydd  Hayes  yn  ddi- 
weddar,  oddiwrth  y  Frenines  Yictoria,  anrheg 
o  fwrdd  ysgrìfenu  tra  phiydferth,  gwneuthur- 
edìg  o  ran  o  goed  y  llong  '*  Resolute,"  yr  hoa 
a  ddanfonwyd  i  chwiUo  am  Syr  John  FruUüÌD 
yn  1852. 


Digitized 


byGoogle 


Y   WAWR. 


Crr.  V.] 


CHWEPROR,  1881. 


[Rhif.  11. 


lesn  Grist  jrw  y  Deddfroddwr,  ac  efe  hefyd  yw  y  Bamwr ;  ymostyn|;;wn  ninau  iddo  yn  d 
hoU  osodiadaa ;  mae  ei  leferydd  yn  dadsain  megys  o  entrych  y  nefoédd,  "  Rhoddwyo  i  ifl 
BOB  AWDUSDOD  YM  Y  NSF  AC  AR  Y  DOJMJu" —£ilü  Evans,  D.  D.,  Cif»  Mawr. 


DIFRIFOLDEB  A  THEIHLAD  HEWN  PREGETHO. 


Difrîfoldeb  sydd  agweddiad  meddwl 
gyda'r  hwn  y  dylai  pregethwr  drafod 
gwirioneddau  sanctaidd — teimlad  sydd 
agweddiad  y  galon  a  ddylai  ganlyn  a 
dil}Ti  traddodiad  gwirioneddau  dwyfol. 
Y  mae  301  ddiamheuol  fod  y  naill  a*r 
llall  jíi  wir  hanfodol  i  bregethiad  teil- 
wng  o'r  efengyl,  Ceisio  dangos  yr 
angenrheidrwydd  am  ddifrifoldeb  a 
theimlad  mewn  pregethyn-  wrth  sefyll 
i  anerch  pobloedd  yn  yr  efengyl,  fydd 
amcan  yr  ysgrif  fer  hon. 

Pe  gofynid  i'r  cyfFredin  o  frodyr  de- 
aHgar,  a  gawsant  fwynhau  doniau  yr 
oes  o'r  blaen,  a  ydyw  pregethu  y  dydd- 
iau  hyn  yn  rhagori  ar  eiddo  y  dyddiau 
gynt,  efallai  y  cydnabyddent  fod  rhag- 
oriaethau  iddo  mewn  rhai  cyfeiriadau 
pwysig — megys  mewn  destlusrwydd, 
trefn,  a  chwaeth.  Y  mae  diwylliaeth, 
dysg,  a  chynydd  gwybodaeth  gyffred- 
inol,  yn  rhwym  o  ddylanwadu  yn  iach- 
usol  ar  y  pwlpud.  Annheg  fyddai  tyb- 
ied  y  man  cysegredîg  hwnw  yn  eithr- 
iad  anhyblyg ;  yn  hytrach,  teg  yw  ei 
ystyried  fel  y  mynydd  uchel  ar  yr  hwn 
y  tywyna  yr  haul  gyntaf  a  diweddaf. 
Felly  addefwn  fod  pregethu  yr  oes  hon 
yn  rhagori  mewn  ystyron  pwysig  ar  y 
pregethu  a'i  blaenorodd.  Wrth  ddy- 
weyd  hyn  nid  ydym  am  i  neb  ddeall 
na  fu  cewri  gynt  na  cheir  mo'u  tebyg 
yn  awr;  canys  byddai  honiad  felly  yn 
groes  i  ffeîthiau  ;  oblegid  y  mae  cewri 
wedi  bod — cewri  yn  ngwir  ystyr  y  gair 


— yn  rhagorí  jm  mhob  peth  ag  oedd 
yn  gwneyd  pregethu  yn  effeithiol  a  dy- 
lanwadol — pregethwyr  ag  oedd)ait  yn 
newid  gwedd,  tôn,  ymarweddiad,  a 
chymeriad  pobloedd.  Heblaw  hyn, 
credwn  fod  rhagoriaeth  c)rffredinol  yn 
perthyn  i  bregethw^o'  yr  oes  o'r  blaen. 
Meddai  yr  hen  bregethwyr  fwy  o  ddif- 
rifoldeb  a  theimlad. 

Efallai — ac  nid  efallai  chwaith— mae 
amom  ofn — mai  diffygion  penaf  preg- 
ethwyr  y  dyddiau  hyn  yd)rw  amddifad- 
rwydd  o  ddifrifoldeb  a  theimlad  priod- 
ol.  Y  mae  y  gred  yma  wedi  gafaelyd 
ynom  yn  gryf  yn  ddiweddar.  Y  mae 
yr  ysgafnder  a  welir  mewn  crefyddwyr 
mewn  bywyd  cyffredin,  yn  adlewyrchu 
^rsgafnder  eu  dysgawdwyr.  Y  mae  yr 
oes  hon  yn  oeR  gellweirus — ddibrís  o 
wiríonedd ;  ni  phetrusir  siarad  ac  ys- 
grifenu  yn  gellweirus  am  bethau  sanct- 
aidd.  Yn  mhlith  rhai  o"r  enwadau  cref- 
yddol  ceir  aelodau  na  chywilyddiant 
ronyn  o  gael  eu  cyhuddo  o  wallau  ech- 
rys  mewn  barn  a  buchedd.  Yn  hyt- 
rach,  dadleuant  yn  amddiffynol  dros 
wallau  o'r  fath.  Nid  yw  yr  ysgafnder 
a  geir  yn  y  pwlpud  o'r  natur  yna,  ond 
eto  y  mae  mor  gondemniol,  os  nad  yn 
fwy  felly  yn  fynych. 

Y  mae  ysgafnder  yn  y  pwlpud  yn 
bradychu  chwaeth  a  duwioldeb ;  yd- 
yw — -a  mwy  nahyny— y  mae  yn  rhyfyg 
o'r  mwyaf  peryglus.  Y  prif  beth  a 
wna  ladd  dylanwad  y  bregeth  ydyw  ei 


Digitized 


byGoogle 


326 


Difrifoldeb  a  Theimlad  mewn  Pregethu. 


[Chwefror, 


thraddodi  yn  ddi£ater,  yn  ddidaro,  yn 
<idibwys.  Ni  raid  i'r  elfen  hon  fyned 
-can  belled  a*r  ysgafn  a'r  cellweirus  er 
lladd  grym  y  bregeth — mae  clauarineb 
yn  ddigon. 

Dealler  beth  a  feddyliwn  wrth  y  dif 
rifoldeb  a'r  teimlad  gofynol  yn  yr  ar- 
«ithfa.  Ni  thybiwn,  er  bod  yn  ddif- 
rifol,  a  rhoddi  ar  ddeall  i*r  bobl  ein 
bod  felly — ei  bod  yn  angenrheidiol 
gwneyd  llais  pruddaidd,  annaturiol ; 
nid  oes  genym  ffydd  mewn  gwneyd 
tôn  hir-drwm,  gaeth,  annynol ;  y  mae 
gwir  ddifrifoldeb  yn  gwneyd  ei  llais  ei 
hun,  yr  hwn  ni  ellir  ei  eíelychu  na*i 
ddysgu  yn  gelfyddydol.  Yn  y  fan  yna, 
ddarllenydd,  gwel  yn  dda  ddal  sylw — 
yr  ydym  yn  bamu  fod  llawer  iawn  yn 
nhôn  y  Ueferydd  er  arwyddo  difrifol- 
<leb ;  mae  y  íath  beth  a  thôn  addas  i 
natur  y  gwirioneddau  a  ddysgir,  neu  y 
dyledswyddau  a  gyrahellir.  Cymerer 
^ngreifftiau  adnabyddus  o  weithredu 
inewn  swyddogaethau  gwladol  a  bydol 
a  cheir  gweled  fod  difrifoldeb  yn  han- 
fodol  iddynt.  Y  barnwr  ar  y  fainc — 
onid  chwithig  fyddai  ei  weled  ef  yn 
ysgafn — ^îe,  hyd  yn  nod  yn  ddifater. 
O,  na ;  dysgwylir  iddo  arfer  sobreidd- 
iwch,  gcfal  mawr  am  gyfiawnder  a 
thegwch.  Mewn  gair,  dysgwylir  iddo 
ystyried  ei  le  yn  lle  pw^rsig — ^yn  lle 
mae  lles,  daioni,  cysur,  ac  iawnderau 
«dynion  yn  ymddibynu  ar  ei  weithred- 
iadau  a'i  ddywediaJdau,  ynddo.  Deall- 
'er  ni,  gan  hyny,  wrth  ddweyd  y  dylai 
íôn  a  phwysleisiad  y.pregethwr  ar- 
wyddo  difrifoldeb  o'r  mwyaf,  pan  y  mae 
y  fath  faterion  tra  phwysig  yn  cael  eu 
trafod  ganddo— materion  ag  ydynt  yn 
dal  y  fath  gysylltiad  â  lles,  daioni,  a 
chysur  dyn  o  un  tu,  a'r  fath  gysylltiad 
ag  awdurdod,  gogoniant,  a  gras.  Duw 
o'r  tu  arall. 

Y  teimlad  eto — ^gair  ar  hyn.  Gres- 
ynol  i'r  eithaf  ydyw  gweled  llefarwr  yn 
ymegnio  (yn  ei  ddull  ef  o  ymegnio)  i 
gael  y  bobl  i  hwyl— neu,  os  gwell  y 
gair,  dywedwn,  i  deimlo.  Nid  anfyn- 
ych  y  Uefir  yn  groch,  y  curir  y  pwlpud 
a'r  Beibl  yn  drwm  ;  nid  anfynych  y 
llwythir  yr  ymadroddion  â'r  syniadau 
mwyaf  brawychus,  a'r  cwbl  i  ddira  pwr- 
pas — bydd  y  cwbl  fel   efydd  yn  seinio 


neu  symbal  yn  tincian.  Y  gwirionedd 
yw  hyn  :  nid  dim  o'r  fath  offef  a  nod-  , 
wyd  ydyw  teimlad  gwa%  i  Grist  ger 
bron  pechaduriaid.  Mae  gwir  deim- 
lad  pregethwrol  yn  berthynas  agos 
iawn  i  dduwioldeb.  Duwioldeb  ydyw 
y  tanwydd  sydd  yn  cadw  y  teimlad  yn 
fflaro — ac  yn  hyn  eto  gwireddir  y  geir- 
iau,  fod  duwioldeb  yn  fuddiol  i  bob 
peth. 

Wel,  yn  yr  elfenau  nefol,  ysbrydol- 
edig  hyn  yr  oedd  yr  hen  bregethwyr 
gynt  yn  rhagori,  yn  ol  pob  hanes.  Yr 
oeddynt  yn  ddifrifol ;  yr  oeddynt  yn 
llawn  teimlad  ;  a'r  cwbl  yn  cyfodi  oddi- 
ar  wir  dduwioldeb.  Pa  ryfedd  fod  eu 
dylanwad  yn  fawr?  Arfau  eu  milwr- 
iaeth  nid  oeddynt  gnawdol,  ond  3^5- 
brydol,  a  nerthol  trwy  Dduw  i  fwrw 
cestyll  o  annuwioldeb  i'r  llawr.  Ach- 
wyna  pregethwyr,  gan  ofyn,  Pa  le  mae 
yr  Amen? — a  chan  edliw  Amenau  y 
seintiau  gynt,  gallent  hwythau  ateb 
trwy  ofyn,  Pa  le  y  mae  difrifoldeb  a 
theimlad  yr  hen  bregethwyr  gynt  ?  Pe 
ceid  gweinidogio'n  y  gair  yn  fwy  tebyg 
i'r  hen  dadau  yn  y  pethau  mawrion 
yna,  clywid  Amenau  yn  fwy  mynych, 
yn  ddiau,  ac  ni  fyddai  eisiau  iddynt 
gwyno  cymaint  am  eu  cael,  canys  deu- 
ent  mewn  cyflawnder.  Prif  gymwys- 
derau  pregethwrol  ydyw  difrifoldeb  a 
theimlad.  Os  ydyw  yr  elfenau  pwysig 
yna  wedi  eu  coíli  o'r  pwlpud  yn  yr  oes 
hon,  wrth  yr  hyn  oeddynt  gynt,  beth  a 
all  fod  achos  neu  achosion  y  dirywiad? 

Fel  un  achos,  nodwn,  fel  yr  awgrym- 
asom  eisoes,  ysbryd  ysgafn  yr  oes.  Y 
mae  Uenyddiaeth  nofelaidd,  gwyddon- 
iaeth  anaddfed,  Uygredigaeth  gwlad- 
yddol,  ariangarwch,  yn  nghyda  llu  o 
elfenau  cyffelyb,  yn  gwneyd  yr  oes  hon 
yn  oes  bendronol,  goeg-ddoeth,  am- 
heugar,  anffyddol ;  a  pheth  mwy  a 
ddywedaf  ?— didduw,  digrefydd.  Yn 
canlyn,  y  mae  ysgafnder,  ac  y  mae 
hwnw  yn  cyrhaedd  y  pwlpud  yn  ei 
ddylanwad  i  ryw  raddau,  mae  Ue  i  ofni, 
os  nid  i  raddau  mawr. 

Achos  arall  o'r  gwallau  h)m  ydyw, 
defnyddiad  eithafol  o  lenyddiaeth 
draethodol  sych  y  Saeson  a'r  EUmyn- 
iaid.  Nid  yr  hen  Buritaniaid  a  ddar- 
llenir   ac  a   fyfyrir   mwyach  ;    O,  na 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Hanes  y  Bedyddwyr  yn  Man. 


327 


wneir  fawrl — rhaid  dilyn  yr  ocs,  a 
myned  i  borfeydd  pellafol,  er  cael 
deínyddiau  teîkrng  (?)  i  wneyd  i  fyný 
urddas  pregethwrol  I  Ac  onid  yw  es- 
geulusiad  o  fyfyrio  y  Beibl  yn  perth^m 
i'r  achos  sydd  wrth  wraidd  y  dirywiad 
hwn  ?  Y  Beiòl  yw  llyfr  y  pregethwr — 
ni  wna  llyfrau  y  byd  i  fyny  y  difFyg  a 
ganl^m  ei  esgeuluso  ef  Yn  gysylltiedîg 
a  hyn,  maetrin  y  Beibl  yn  feimiadol  yn 
unîg,  yn  lle  cymeryd  i  íyny  ei  ysbryd. 


Dyna  gamp ;  yfed  ysbrydoliaeth  y  BeibL 
Ond.  a  gadael  heibio  lawer  achos 
ellid  enwi,  deuwn  at  y  prif  achos — 
diffyg  byw  yn  ẁir  grefyddol.  Holed 
pob  un  ei  hunan  ar  y  pen  hwn — gofyn- 
ed  pob  un  iddo  ei  hun,  Ai  ni  allaf 
ychwanegu  at  fy  nifrifoldeb,  ac  at 
ddwysder  fy  nheîmlad,  trwy  fyw  yn 
fwy  crefyddol,  a  thrwy  hyny  wneyd  fy 
mhregethau  )m  fwy  buddiol  a  dylan- 
wadol?  O.  G. 


HANES  Y  BEDYDDWYR  YN  MON. 


6AN   CHRISTMAS   EVANS. 


Rhan  II. 


Adeiladu  Tai  Cyfatfodydd. — Yr  yd- 
oedd  ty  cyfarfod  Ëbeneser  wedi  ei  ad- 
eiladu  cyn  dyfodiad  C.  Evans  atynt 
hwy,  sef  yn  y  fl.  1781 ;  fel  y  gwelir  ar 
un  o'r  barau  heiym  sydd  ar  un  o*r 
drysau.  Casglodd  un  o'r  cenadon 
teithiol  cyntaf  arian  at  draul  hwn  trwy 
7  Deheudir.  Bu  llawer  o  annhrefn 
wrth  ei  adeiladu.  Nid  yw  ond  ty  an* 
orphen  hyd  heddyw.  Yr  oedd  llawer 
•  anwybodaeth  am  natur  adeiladu  tai 
addoliad  yn  y  dyddiau  hyny ;  yn  fwy 
nag  yn  bresenol. 

Wedi  dyfodiad  C.  £vans  atynt,  cy- 
merwyd  tir  i  godi  ty  addoliad  yn  mhen- 
tref  Amlwch,  gan  Mr.  Peters.  Mae  yn 
dy  cyfarfod  a  gynwys  wyth  cant  o  bobl. 
Bu  John  Jones,  Edmund  Francis,  a 
Heth  £vans  yn  ymdrechol  tuag  ato. 
Yn  ganl^mol,  adeiladwyd  y  Capel  New- 
ydd,  gerllaw  Amlwch,  yn  mhlwyf  Llan- 
dyfrydog.  Cynwys  hwnw  bedwar  cant 
o  bobl.  Mae  lle  i  gladdu  yn  perihyn  i 
hwn.  Adeiladwyd  hefyd  y  ty  cyfarfod 
a  elwir  y  Capel  Gwyn,  yn  mhlwyf 
Llechylched,  yr  hwn  sydd  yn  dy  lled 
dda,  ac  a  gynwjrs  o  dri  chant  i  bedwar 
o  wrandawyr.  Mae  marchdy  cyfleus 
wrtho,  a  llofft  i  un  j  fyw  i  edrych  ar  ei 
ol,  a  chladdfa  hefyd.  Bu  Harri  Jones, 
Richard  Rowland,  ac  Evan  Williams, 
yn  ymdrechol  iawn  i'w  adeiladu.  Ad- 
eiladwyd  Pencarneddi,  sef  ty  cyfarfod 
o'r  enw  hwnw,  yn  mhlwyf  Penymyn- 


ydd,  yn  agos  i  Llanddaniel ;  cynwys 
hwn  bedwar  cant  o  wrandawyr.  Mae 
claddfa  yn  perthyn  iddo  hefyd  ;  ond  y 
mae'r  achos  yn  wan  iawn  yno.  Ty  cyf- 
arfod  hefyd  a  adeiladwyd  yn  mhlwyf 
Llanfair-mathafarn-eithaf,  yr  hwn  agyn- 
wys  bedwar  cant  o  wrandawyr.  Nid 
oes  lle  i  gladdu  yn  perthyn  i  hwn.  Ad- 
eiladwyd  ty  cyfarfod  yn  Nghaergybi ; 
cafwyd  lle  i*w  gyfodi  gan  Mr.  Roberts, 
barcer.  Mae  yn  dy  lled  helaeth,  ac  yn 
cynwys  pum'  cant  o  bobl.  Mae  cladd- 
fa  yn  perthyn  iddo,  a  marchdy,  a  llofft 
i  fyw.  Bu  William  Jones  yn  ymdrech- 
ol  iawn  i  godi  hwn.  Adeiladwyd  ty 
cyfarfod  newydd  yn  mhlwyf  Llanfach- 
raeth,  yr  hwn  sycjd  yn  dy  hardd,  ac  yn 
cynwys  pum'  cant  o  bobl.  Mae  claddfa 
yn  perthyn  iddo.  Bu  John  Michael, 
William  Williams,  a  Robert  Williams, 
yn  ymdrechol  iawn  i'w  adeiladu. 

Ty  cyfarfod  Llanrhuddlad  a  ad- 
eiladwyd  hefyd,  yr  hwn  sydd  yn  dy 
hardd,  ac  yn  cynwys  chwe'  chant  e 
wrandawyr.  Mae  claddfa  gyfleus  yn 
perthyn  iddo  hefyd,  a  marchdy,  a  thy 
i  fyw  wrth  ei  dalcen.  Bu  Hugh  Wil- 
liams  yn  ymdrechgar  iawn  yma  i'w  gael 
yn  mlaen.  Adeiladwyd  ty  cyfarfod 
hefyd  yn  Brynsiencyn,  yr  hwn  sydd  yn 
dy  prydferth,  ac  yn  cynwys  chwe  chant 
o  bobl.  Nid  oes  un  gladdfa  yn  perth- 
yn  i  hwn.  Mae  ty  cyfarfod  Brynsien- 
cyn  heb  fyned  trwy  y  draul. 


Digitized 


byGoogle 


3»« 


Hanes  y  Bedyddwyr  yn  Mon. 


I  Chwefror, 


Mae  dyled  yn  aros  ar  dy  Caergybi, 
a  Llanfachraeth  hefyd  rywfaint ;  ond  y 
mae  y  chwech  erailí  wedi  myned  trwy 
y  draul  oll — trwy  laíur  C.  Evans  yn 
casglu  trwy  y  Deau  a'r  Gogledd  tuag 
at  hyny. 

Mae  arwyddion  o  helaethu  Ued  y 
babell  eto  yn  ymddangos ;  yr  ydym  yn 
jrmddiried  i'r  Duw  a  fynodd  arian  i 
gyfodi'r  ail  deml,  i  roddi  i  ninau  fodd 
i  fyned  trwy  y  draul  o  adeiladu  lle  i 
ddynion  ddytbd  yn  nghyd  i  addoli 
Meddianydd  yr  aur  a'r  arian,  a*r  anif- 
eiliaid  ar  íìl  o  fynyddoedd.  Bydded 
i'r  tai  a  godwyd  er  gogoniant  i  Grist,  i 
beri  i'w  enw  gael  ei  adnabod  trwy  y 
weinidogaeth  gan  fîloedd ;  a  phechad- 
uriaid  lawer  a  gaffo  droi  eu  traed  i  ffordd 
tangnefedd,  trwy  wrando  yn  y  tai  add- 
oliad  hyn.     Amen. 

Sefydlu  Cyfatfûdydd  Afisol^  yn  mysg 
yr  holl  gangenau  perthynol  i  Eglwys 
£benezer,  yn  Mon. 

Darfu  i'r  Cyfarfodydd  Misol  gael  eu 
sefydlu  yn  lled  (uan  wedi  dyfodiad  C. 
Evans  atynt.  Mae  y  cyfarfod  yn  cael 
ei  gynal  y  dydd  Mawrth  cyntaf  o'r  mis, 
ac  yn  myned  yn  gylchynpl  trwy'r  holl 
gangenau.  Mae'r  pregethwyr  oll  yn 
ymdrechu  dyfod  iddo ;  ac  un  genad  o 
bob  cangen  befyd.  Yr  ydys  yn  preg- 
ethu  y  nos  o'r  blaen,  a  thair  oedfa  dra- 
noeth  yn  fynych  ;  bryd  arall,  dim  ond 
dau  yn  pregethu  am  ddeg.  Yr  ydys 
yn  ymdrin  ag  achosion  ysbrydol  ac  all- 
anol  y  corph  yn  y  cyfarfod  hwn.  Yn 
hwn  hefyd  y  sefydlir  oedfaon  trwy 
gorph  y  mis,  pwy  sydd  i  fod  bob  Sab- 
both  trwy'r  holl  gangenau.  Ac  y  mae 
yr  Arglwydd  wedi  ein  cryfhau  á'n  Uu- 
osogi,  fel  y  mae  genym  ddi^on  o  breg- 
ethwyr  i  lanw  pob  lle  yn  Sabbothol ; 
ond  buom  hir  flynyddoedd  yn  rhy  an- 
aml  i  wneuthur  hyny.  Yr  ydym  dan 
rwymau  i  gydnabod  daioni  Duw  yn 
hyn  ;  ac  nis  gallwn  lai  na  gweled  cyf- 
lawniad  mewn  rhan  o*r  addewid  i 
wneyd  y  fechan  yn  fil,  a'r  wael  yn  gen- 
edl  gref.  O  !  am  nerth  i  dreulio  ac 
ymdreulio  yn  y  gwaith  da  hwn — y 
gwaith  goreu  sydd  ar  y  ddaear,  sef  hel- 
aethu  teyrnas  y  Messiah  yn  y  byd. 
Bydded  ei  enw  yn  fawr  tra  y  byddo'r 
lleuad.     Mae'r  cyfarfodydd  misol  hyn 


yn  dra  buddiol  i  ni  yn  ein  cyflwr  pres- 
enol.  Yn  y  cyfaríod  hwn  y  mae  cyn- 
rychiolwyr  o'r  holl  gang^nau ;  amhyny 
yn  hwn  y  byddwn  yn  trefnu  a  sefydlu 
pethau  angenrheidiol  i'r  corph,  ac  yn 
penderfynu  petbau  anhawdd. 

Chwanegiadau  at  bob  cangen,  yo 
nghyda'r  aelodau  mwyaf  defnyddiol  yn 
mhob  un,  er  ys  ugain  mlynedd,  neu  er 
dyibdiad  C.  Evans  atynt.  Nid  oedd 
yr  aelodau  mewn  llawer  o  fanau  ond 
nifer  fach  iawn  y  pryd  hwnw,  er  nad 
ydynt  eto  yn  genedl  gref,  ond  mewn 
rhan  fechan.  Eto  y  mae  achos  cefio 
am  ddaioni  Duw,  yr  hwn  a  roddodd  i 
ni  hoel  yn  y  Ue  hwn. 

Ebenezef  yw  y  Ue  a  ystyrir  fel  mam 
i'r  cangenau  eraiU.  Ni  bu  ond  ychyd- 
ig  o  dderbyniad  aelodau  yma  er's  ug- 
ain  mlynedd.  Mae  yma  yn  awr  o  gylcb 
deugain  o  aelodau.  Hugb  Jones/  o'r 
Feillionen,  un  o'r  diaconiaid,  a  fu  ddi- 
wyd  a  ffyddion  yn  ei  le  yma,  er  ei  fod 
yn  byw  yn  mheîl  oddiwrth  y  ty  cyfar- 
fod,  ac  yn  awr  yn  tynu  tua'r  bedd. 
Gwr  o  ysbryd  tawel,  o  du  hedd  ac  un- 
deb,  yw  efe.  Y  mae  W.  Roberts, 
Merddyn-Hafod ;  Hugh  Williams,Tan- 
y-bryn  ;  Robt.  Hughes  a  John  HugheSÿ 
o'r  Cae-rhos,  yn  parhau  yn  eu  Ue  a'u 
defnydd.  Mae  Owen  Jones  o'r  Frog- 
wy-fawr,  a*i  wraig,  yn  aelodau  a  dder- 
byniwyd  yn  ddiweddar,  yn  agor  eu 
drysau  yn  bresenol  i  letya  dyeithrìaid. 
Mae  Rich'd  Davies,  Ty*n-y-Uidiard,  a'i 
wiaig,  yn  aelodau  diweddar,  ac  yn  arfer 
lletya  amryw  o  bregethwyr  teìthioU 
Mae  C.  £vans,  yr  hwn  sydd  yn  byw 
mewn  darn  o  dy  cyfarfod  Ëbenezer,  yn 
arfer  lletya  pregethwyr  teithioi  yn  fyn- 
ych.  Mae  teuîu  arall  yn  y  gymydog- 
aeth  hon,  er  nad  ydynt  yn  proffesu,  eto 
yn  agor  eu  drws  i  letya ;  sef,  Harrì 
Jones,  o'r  Saith-aelwyd,  a*i  wraig  Ma- 
ry  Jones.  Yr  oedd  Mary  Jones  yn  ar- 
fer  gwneyd  hyny  hefyd  yn  amser  John 
Humphreys,  ei  gwr  cyntaf.  Mae'r  acl- 
odau  perthynol  i'r  eglwys  hon  yn  dra 
gwasgaredig ;  oblegid  hyny  y  mae  Uet- 
ya  pregethwyr  teithiol  yn  beth  gwerth- 
fawr  a  thra  buddiol.  Mae  John  Sal- 
bury,  ac  Ëleanor  Thomas,  ei  wraig,  yn 
arfer  Uetya,  er  nad  y^  efe  yn  proffesu 
gyda  ni,  eithr  ei  wraig  ef.     Yr  ydym 


Digitized 


byGoogle 


i8Sz.] 


Hanes  y  Bedyddwyr  yn  Mon, 


329 


yn  cofnodi  y  pethau  hyn,  fel  y  gallo  yx 
ocs  a  ddelo  weled  pa  le  y  bu  arch  Duw 
yn  teithio  o  fan  i  fan,  o  faesydd  y  coed 
i*r  bryn,  oddiyno  i  dy  Obededom. 
Bydded  bendith,  a*r  hon  y  bendithiodd 
Duw  dŷ  Obededom,  i  ddisgyn  ar  ym- 
geleddwyr  ei  genadon,  yn  yr  anialwch 
hwn.  Owen  Williams,  y  crydd  ;  ^ob- 
crt  Jones,  Glan-yr-afon,  ydynt  aelodau 
deínyddiol.  John  Jones,  o  Langrist- 
iolus,  a  fu  yn  ddiwyd  a  defnyddiol.  Y 
mae  liawer  o  áelodau,  heblaw  y  rhai  a 
enwir,  yn  perthyn  i*r  eglwys  hon  ;  ond 
ni  enwir  ond  y  rhai  mwyaf  cynorth- 
wyol. 

Cangen  y  Capel  Gwyn. — Bu  Harri 
Jones,  y  gof,  yn  iletygar  yma,  tra  bu 
cfe  byw  yn  Pen-y-bryn,  yn  Ngheirch- 
iog.  Richard  Rowland  hefyd  sydd  yn 
lletya  pregethwyr  teithiol  yn  fynych. 
Mae  John  Lewis,  Trecasteli,  a  Thre- 
mffydd,  er  nad  yw  efe  yn  aelod,  ond  y 
mae  ei  wraig  ef,  sef  Martha  Williams, 
a*i  ferch  Mary  Lewis,  wedi  bod  yn  dra 
chynorthwyol  i'r  achos,  trwy  agor  eu 
drws  i  letya  pregethwyr  ar  eu  teithiau 
yn  Trecastell  a  ThrerufTydd.  Bendith 
ty  Obededom  a  ddisgyno  amynt  hwy 
a'u  hiliogaeth  am  eu  caredigrwydd.  Y 
mae  rhifedi  yr  ychydig  sydd  yn  perth- 
yn  i'r  gangen  hon,  o  gylch  deueain. 
Chwaneged  yr  Arglwydd  atynt  oeu- 
nydd  o  nifer  y  rhai  fyddant  gadwedig 
yn  y  diwedd. 

Mae  amryw  o  aelodau  yn  perthyn  i'r 
Ue  yn  dra  defnyddiol,  heblaw  y  rhai  a 
enwyd,  megys  Thomas  Jones,  Pen-y- 
cryw  ;  Elin  Jones,  Oae*r-nant,  a  Mar- 
tha  ei  merch  hi ;  Owen  Williams,  Bod- 
gyffell;  Owen  Prichard;  Hugh  Ed- 
wards,  panwr,  öwalchmai;  ac  Owen 
WiUiams,  Bodenog.  Rhodded  Duw 
ras  iddynt  i  barhau  hyd  y  diwedd.  O, 
na  fydded  i  neb  o  honynt  fod  o  rifedi 
y  rhai  a  dynant  yn  ol  i  goUedigaeth. 
Cadwer  hwy  a  ninau  rhag  ymdroi  i'w 
trofeydd,  fel  na  yrir  mo  honynt  gyda 
gweithredwyr  anwiredd. 

Cangen  Llanfachreth. — Bu  amryw  yn 
gynorthwyol  iawn  yraa.  Darfu  i  Hugh 
Uughes,  hen  lanc  yn  cadw  siop  yn 
mhlwyf  Llanfachreth,  roddi  ty  i'r  Bed- 
yddwyr  i  bregethu,  sef  ystafell  o  gylch 
pum'  llath   o  hyd,  a  phum'  llath  o  led. 


Lletyodd  bregethwyr  dros  amryw  flyn- 
yddoedd,  er  na  chafodd  y  fraint  o  bro- 
ffesu  gyda'r  Bedyddwyr  erioed.  Mae 
yn  awr  wedi  marw.  Yr  oedd  ei  gared- 
igrwydd  wedi  methu  mewn  graddau  cyn 
iddo  farw.  Bu  Rowland  Jones,  o'r 
Graianfr^m,  tad  Richard  Rowland, 
Bodrowydd,  yn  dra  defnyddiol  tra  bu 
bjTw.  Pan  y  daeth  C.  Evans  yma  gynt- 
af  yr  oedd  y  gangen  hon  bron  wedi  di- 
ffodd  yn  llwyr.  Buom  yn  son  am  ro'i 
fyny  pregethu  yma,  ond  yn  y  cyfamser 
tywalltodd  yr  Arglwydd  ysbryd  argy- 
hoeddiad  yn  y  weinidogaeth,  fel  y  caf- 
òdd  amr)rw  o  bobl  ieuainc  eu  galw,  a 
phobl  canol  oed.  Yn  y  deffroad  hwnw 
y  galwyd  John  Michael,  pan  nad  oedd 
ond  o  gylch  14  oed.  Richard  Row- 
land  hefyd  a  alwyd  i  broffesu  yn  yr  un 
tymor.  Robert  Thomas,  yn  nghyd  ag 
amryw  eraill,  nes  oeddynt  yn  agos  i  4o 
o  aelodau.  Daeth  atom,  ychydig  wedi 
hyny  Wm.  Williams,  Tremoelgoch,  a 
Jane  Jones  ei  wraig.  Yr  oeddynt  hwy 
wedi  bod  flynyddoedd  yn  proffesu  gyd- 
a'r  Methodistiaid  ;  ond  o  herwydd  eu 
hargyhoeddi  o  drefn  bedydd  y  credin- 
iol  yn  ol  Gair  Duw,  unasant  â'r  Bed- 
yddwyr.  Bu  y  teulu  hwn  o  lawer  o 
ddefnydd  ac  ymgeledd  i'r  eglwys  hon. 
Yr  oeddynt  yn  byw  mewn  fferm  a  el- 
wir  Tremoelgoch,  a  hono  yn  agos  i'r 
gangen  hon,  ac  yno  y  maent  yn  aros 
hyd  heddyw.  I'w  ty  hwy  y  byddai  yr 
holl  bregethwyr  teithiol  o  Ddeheu  a 
Gogledd  Cymm,  y  rhai  a  ymwelent  á 
ni,  yn  mjrned  i  gael  llety  yn  garedig. 
Bydded  i  Dduw  eu  cofio,  er  daioni 
iddynt  hwy  a'u  hiliogaeth  hyd  ddiwedd 
amser.  Ond  cyfododd  ail  gwmwl  du- 
dew  ar  yr  achos  yn  y  lle  hwn.  Daeth 
yr  ysbryd  byrbwyll  hwnw  o  ymfudo  i'r 
America,  yr  hwn  a  ddyrysodd  lawer  yn 
eu  bywoliaeth  yn  y  Dehaua'rGogledd. 
Disgynodd  ar  lawer  yn  y  gangen  hon, 
fel  y  mordwyodd  amryw  o  honynt  i'r 
America ;  megys  Robert  Owen,  Cleif- 
iog;  Morgan  Williams,  Nicholas  Ow- 
en,  a  William  Rowland,  Ciliodd  er- 
aill  o'r  ardal  hon  i  fyw  mewn  Ileoedd 
eraill,  hyd  nes  y  (gwanychodd  yr  achos 
yn  ddirfawr,  hyd  nes  y  buom  yn  son 
drachefn  am  roddi  pregethu  i  fyny  jtí 
y  Ile.     Ond  nid  ein  meddyliau  ni  oedd 


Digitized 


byGoogle 


330 


Hanes  y  Beéfyddwyt  yn  Man. 


[Chwefror, 


meddyliau  Duw.  Yn  iiian  rhoddodd 
ysbryd  argyhoeddiad  yn  y  weinidog- 
aeth  drachefn ;  cafodd  amryw  eu  deff- 
roi,  a  gobeithio  i  wir  gredu  yn  Nghrist, 
fel  yr  unasant  â'r  Bedyddwyr.  Yn  y 
cyffroad  ysbrydol,  a'r  diwygiad  hwn,  y 
bedyddiwyd  Robert  WiUiams,  Ty- 
gwrthyn,  a  dau  o'i  feibion  ac  un  o'i 
ferched;  Rhys  WiUiams,  Penteyran ; 
Rowland  Williams,  ei  íab ;  Owen  Row- 
land,  Bodleugan  ;  ac  amryw  o'i  chwi- 
orydd  a  unasant  â'r  Bedyddwyr.  Daeth 
y  rhai  hyn  i  mewn  trwy  ddaionus  law 
ein  Duw.  Felly,  ychwanegwyd  at  rif- 
edi,  ac  at  ddoniau  canu,  a  gweddio,  yr 
cglẅys  hon  yn  fawr.  Mae  yn  awr  jmo 
gryn  lawn  o  ddoniau.  Oadwed  Duw 
ci  oruchwyliaeth  arnynt.  Ni  wyddys 
pa  mor  agos  y  gall  cwmwl  tywyll  fod 
eto  yn  barod  i  godi,  a  thywyllu  yr  haul 
a'r  ser.  Arosed  Ysbryd  Duw  gyda 
hwy  byth. 

Cangen    Caergyòi, — Mae    yr  achos 

wedi  dechreu  yma  er  ys  mwy  na  phum' 

mlynedd  ar  hugain,  ond  o  fewn  ychyd- 

ig  flynyddoedd   y  mae  rhyw  fesur  o 

gynydd  arno.     Mae   yno  dy  cyfarfod 

newydd  wedi  ei  adeiladu  •  gylch  pump 

neu  chwech  mlynedd  yn  ol ;  cyn  hyny 

buwyd  yn  pregethu  mewn  amryw  dai 

yma  a  thraw  ar  hyd   y  dref.     Bu  Wm. 

Roberts,  o'r  Garegfawr,   tad   y  wraig 

sydd  yno  yn  bresenol,  yn  ymdrechol  a 

defnyddiol   yno  ar  y  dechreu ;  ond  y 

mae  ef  wedi  huno  gyda'i   dadau   er  ys 

Uawer  blwyddyn.     Y  raae  ei  ferch  ef, 

Fanny  Roberts,  yn  aelod  yn  bresenol, 

ac  yn  gynorthwyol.     Mae   Alice  Bea- 

ver,  gwraig   weddw,    yr   hon  sydd  yn 

aelod  yma  bron   o'r  dechreuad,  wedi 

bod  yn  dra  chynorthwyol   yno  ;  gyda 

hi  y  lletyodd  bfon  pawb  o'r  pregeth- 

wyr     a    bregethent     yn    Nghaergybi. 

Bydded  gofal  tyner   rhagluniaeth  Üuw 

am   dani  yn  ei  hen   ddyddiau,  ac  nac 

eled  ei  llafur  yn  ofer  yn  yr  Arglwydd. 

Mae   William  Jones,   o   Drefanial,    y 

blynyddoedd  diweddaf  wedi  bod  o  fawr 

ddefnydd  yno.     Mae  ei  dy  yn  agored 

i  letya  pawb  a  ddelo,   ond   ei  fod  yn 

byw  ychydig   o'r  dref ;  ond  ato    ef  y 

mae  ceffylau  y  pregethwyr  yn  cael  eu 

danfon,   ac   yntau   yn   eu  derbyn  a*u 

porthi  yn  garedig.     Bu  hefyd   yn  ym- 


drechol  iawn  a  llafurus  yn  nghylch  ad- 
eiladu  y  ty  cyfarfod.  Bydded  cof  am 
lafur  ei  gariad  yn  llyfr  cronicl  y  Bam- 
wr  mawr.  Mae  Benjamin  Jones*  hefyd, 
mab  William  Jones,  ac  ŵ)rr  Wm.  Rob- 
erts,  o'r  Garegfawr,  (canys  y  mae  Wil- 
liam  Jones  yn  briod  â  merch  William 
Roberts,  o'r  Garegfawr,)  yn  ymdrech- 
ol,  caredig,'  a  dîwyd.  Mae  gwraig  Ben- 
jamin  Jones  hefyd  wedi  proffesu,  ac  y 
maent  yn  byw  yn  nhref  Caergybi ;  y 
mae  yn  obeithiol  y  byddant  e  lawer  o 
ddefnydd  i'r  achos.  Cynalied  Duw 
hwy  hyd  y  diwedd,  i  ddwyn  ffrwyth  er 
gogonianc  lesu  Grist.  Daeth  un  Wil- 
liam  Burnel,  mab  i'r  hen  Burnel  o'r 
Nottage,  yn  sir  Forganwg,  i  sir  Fon,  ac 
a  briododd  wraig  weddw  yn  agos  i 
Gaergybi ;  ni  bu  ef  o  fawr  les  i'r  ach- 
os,  ond  cafwyd  gofid  lawer  oddiwrtho 
ef  mewn  amryw  ffyrdd.  Nid  ydyw  yn 
Uefaru  neu  yn  pregethu  er  ys  Uawer 
dydd.  Bydded  diwedd  ei  oes  i  fod  yn 
well  na'r  rhan  a  aeth  heibio  o  honi.  Y 
mae  rhífedi  yr  aelodau  yn  Nghaergybi 
yn  y  flwyddyn  1812,  o  gylch  30.  Par- 
ed  yr  Arglwydd  iddynt  gynyddu  0  hyd 
o  nifer  y  cadwedigion. 

Cangen  Llanrhyddlad, — Mae  o  gylcb 
35  o  aelodau  yn  perthyn  i'r  gangen 
hon  yn  y  flwyddyn  181 2.  Yr  aelodao 
mwyaf  defnyddiol  ag  sydd  yn  perthyn 
i'r  gangen  hon  yw  y  canlynol :  Bu 
Richard  Hughes,  y  teiliwr,  o  lawer  0 
ddefnydd,  ond  bu  ef  farw,  a  gadawodd 
sawyr  dda  ar  ei  ol  Mae  Jàne  Hughes, 
ei  weddw  ef,  yn  fyw  yn  bresenol,  ac  yn 
aelod  hardd.  Mae  dawn  cyfansoddi 
emynau  da  iawn  ganddi  hi.  Bu  Row- 
land  Williams  o  lawer  o  ddefnydd  p 
y  lle  hwn,  ond  y  mae  ef  wedi  huno  yn 
yr  lesu.  Yn  agos  i'r  gangen  hon  y 
mae  Hugh  Williams  yn  byw,  sef  yn 
Bodwyn.  Diamheu  mai  efe  a'i  deulu 
yw  y  rhai  mwyaf  defnyddiol  sydd  ya 
perthyn  yma.  Ato  ef  yr  ymgyrcha  y 
pregethwyr  teithiol  i  gyd  i  letya ;  mae 
ei  ddrws  ef  yn  agored  i  fforddolion 
Seion.  Mae  Owen  *  *  •  *  f  Thom- 
as  Rowland  hefyd  sydd  yn  ymdrechol ; 
a  John  Buckley.     Mae  gwr  yn  byw  yn 

*  P.  A.  MoN  oedd  hwn.— Spinther. 
•(■  Ser  sydd  yma  yn  yr  ysgrif.— Spinther. 


Digitized 


byGoogle 


i88i.1 


Crist  yn  Ganoümynt  y  BeibL 


331 


y  gynaydogaeth,  sef  John  Hughes,  o'r 
Fadogfrech  ;  mae  efe  ac  Eleanor 
Hughes,  ei  wraig,  yn  dra  charedig  a 
chynorthwyol  i'r  Bedyddwyr.  Bydded 
gwawr  rhagluniaeth  ddaionus  Duw  i  fod 
amynt  hwy  a'u  hiliogaeth  hyd  ddiwedd 
amser. 


CRIST  YN  GANOLBWYNT  Y  BEIBL. 

GAN  Y   PA&CH.  LL.  REBS,    JOUNSTOWN,   PA. 
II. 

Yr  hyn  a  draetha  y  Beibl  am  feibion 
yr  Adda  cyntaf,  gwna  hyn  am  fod 
buddion  Mab  y  wraig — Had y  wraig-^ 
yn  galw  am  hyn.  Yr  hyn  a  ddyweda 
y  Testament  Newydd  ara  yr  apostolion 
ac  am  yr  eglwys,  lleíara  am  danynt  fel 
am  eiddo  Crist ;  a  llefara  am  ellyllon 
y  pwll,  ac  am  breswylwyr  gogoneddus 
y  nef— am  drybini  a  hagrwch  yr  anial- 
wch,  ac  am  geinion  paradwys,  er  dang- 
os  awdurdod^  gogoniant,  a  chyfoeth  y 
Messiah  ;  ac  os  gwelir  yn  nghyfrolau  y 
datguddiad  dwyfol  ddeng  mil  o  bync* 
iau,  maent  oU  yn  cael  gofod  iddynt  yn 
herwydd  rhyw  berthynas  rhyngddynt 
a*r  lesu,  yn  ei  enw,  natur,  ei  gymeriad, 
ei  ddyoddefìadau,  ei  deymas,  neu  ei 
ogoniant.  Efe  yw  arwr  mawr  yr  hoil 
ddadblygiadau  Beiblaidd.  £u  gwaith 
hwy  yw  bod  yn  osgorddlu  serenog ;  ei 
briodle  ef  yw  bod  yn  haul — yn  ganol- 
bwynt  y  cysawd.  Holl  gynllun  Natur, 
Rhagluniaeth,  a  Gras,  a  wreiddiola  yn, 
a  ddeillia  o,  ac  a  derfyna  ynddo,  ef. 
Mae  pedair  mil  o  fìynyddoedd  yn  pas- 
10  cyn  iddo  wneyd  ei  ymddangosiad  ar 
chwareufwrdd  ei  ymdrech  ddi-ail.  Yr 
oedd  llawer  o'r  golygfeydd  yn  y  ddra- 
ma  fawr  i  basio  cyn  iddo  ef  wneyd  ei 
^rmddangosiad  ar  y  banlawr.  Cyf- 
lawna  y  rhai'n  y  gwaith  o  chwyddo, 
addurno,  a  gogoneddu  doethineb  y 
plot.  Yn  y  nef  batriarchaidd  ac  lu- 
ddewig  codai  seren  ar  ol  seren,  a  gwas- 
garai  ei  goleuni  llachar  ar  fyd  tywyll, 
yna  machludai,  yn  mhell  cyn  ym- 
ddangosiad  y  Seren  Ddydd  i  wasgaru 
goleuni  anfarwoideb  ar  fyd  marw. 
Rhaid  i  ni,  gan  hyny,   wrth  agor  y 


Gyfrol  Sanctaidd  wneyd  hyny  gyda 
golwg  ar  lesu,  "  am  yr  hwn  yr  ysgrif- 
enodd  Moses  yn  y  gyfraith,  a'r  holl 
brophwydi."  Rhaid  cadw  mewn  gol- 
wg  mai  teulu  yr  lesu  yw  teulu  y  Beibl 
— ei  deulu  yn  ol  y  cnawd  sydd  yn  yr 
Hen  Destament ;  a'i  deulu  yn  oi  yr 
Ysbryd,  yn  y  Newydd.  Mae  ei  linach 
hynafoi  yn  cyrhaedd  i  lawr  drwy  bed- 
air  mil  o  flynyddoedd  ;  ac  weithiau 
ymgysyllta  â  holl  deuluoedd  blaenllaw 
y  ddaear.  Nid  yw  y  rhai'n,  er  hyny, 
ond  fel  gwyradgan  yr  hanesgerdd  {epic) 
yr  iachaẅdwriaeth ;  nid  ydynt  ond 
megys  gwyrad  oddiwrth  brif  linell  yr 
hanes;  ac  y  maent  i'w  hystyried  fel  yn 
egluro  neu  yn  addumo  pwynt  neu  ddy- 
gwyddiad  yn  nadblygiad  Mab  y  dyn, 
lachawdwr  y  byd.  Mae  oesau  y  Beibl 
yn  fyr  neu  yn  hir  yn  ©1  nerth  a  chwm- 
pasrwydd  eu  cyfeiriad  at  gymeriad  a 
ífawd  teulu  Ábraham.  Nid  y w  hanes  y 
greadigaeth,  sefyllfa  wreiddiol  dyn,  ei 
godwm,  a  holl  fanylion  un  mil  chwe' 
chant  ac  un  ar-bymtheg-a-deugain  o 
flynyddoedd  o  oes  y  byd  yn  cael  ond  tua 
haner  y  gofod  Beiblaîdd  a  ga  banes  teu- 
lu  Abrahara  ei  hun.  Ni  roddir  ond  wyth 
penod,  yn  cynwys  206  o  adnodau,  i 
ddadblygu  y  manylion  o  Adda  hyd 
ddiwedd  y  dylif ;  tra  y  rhoddir  un*ar- 
bymtheg  o  benodau,  yn  cynwys  500  o 
adnodau,  i'n  dwyn  i  la^r  o  alwad  Ab- 
raham  hyd  floedigaeth  Jacob  i  Padan- 
Aram.  Yn  gydweddol  â  hyn  mae  han- 
es  ramantus  Joseph  yn  llanw  yn  nghylch 
y  bedwerydd  ran  o  lyfr  Genesis.  I  ba 
beth  y  gellir  cyfrif  yr  anghyfartaledd 
gofod  Beiblaidd  a  roddir  cydrhwng 
hanes  Abraham  a'i  deulu  ac  eraiU  o'u 
blaenafiaid  dynol^  a'ucyd-oeswyr?  Os 
nad  yw  yr  amser,  y  llaûir,  a*r  gofod  a 
roddir  i  gofnodi  dygwyddiadau  yn  ar- 
ddangos  y  pwysigrwydd  maent  yn  gael 
yn  meddwl  yr  hanesydd,  beth  maent 
yn  arddangos  ?  Dilys  yw,  gan  hyny, 
fod  amgylchiadau  teulu  Abraham,  fel 
y  rhoddir  hwynt  yn  Uyfr  Genesis,  fel 
dangoseg  i  gyfrolau  y  Beibl,  yn  cymcr- 
yd  i  fewn  fwy  na  phedair  rhan  o  bump 
o  hanes  dyn  yn  ystod  2,367  o  flynydd- 
oedd,  a  hyn  yn  yr  amser  mwyaf  dy- 
ddorus,  ac  o'r  hwn  nid  oes  cofnodiad 
awdurdodedig  a  chredadwy  ar  y  ddae- 


Digitized 


byGoogle 


332 


Crist  yn  Ganolbwynt  y  BeibL 


fChwefror, 


ar  ond  a  geir  yn  Genesis,  yVí  arwyddo 
i  bob  darllenydd  sylwgar  bwysigrwydd 
uchraddol  hanesyddiaeth  yr  ìachawd- 
wriaeth  ar  bob  un  arall.  Mae  y  parti- 
aeth  hwn  i  deulu  Ábrahani,  yr  hwn 
hefyd  oedd  deulu  Crist,  yn  dangos  mai 
teulu  a  dygwyddion  teuluol  y  Messiah 
ydyw  baich  holl  hanesiaeth  gysegredig 
— y  brif  line  ac  edafedd  holl  gofnodion 
a  gweithrediadau  y  Beibl.  Mor  ddilys 
ydyw  pethau  yn  wyneb  yr  hyn  a  ys- 
grifenwyd  uchodi  fel  nad  oes  genym 
i  astudio  ond  ffawd  un  teulu  i  ddeall 
yr  hoU  Feibl  yn  ei  flFeithiau  a'i  ddy- 
gwyddiadau — yn  ei  holl  osodiadau  a'i 
addewidion — yn  ei  hoU  ddatguddiadau 
o  amser  a  thragywyddoldeb. 

Nid  yw  holl  seremoniau  addoliad  y 
patriarchiaid,  beth  bynag  oeddynt ; 
seremoniau  addoliad  y  tabernacl  a'r 
deml,  ond  portreadau  o  Grist  yn  ei 
swydd  gyfryngol,  fel  prophwyd,  bren- 
in,  iawn,  ac  eiriolwr.  Dadrwymer 
Oen  Duw  oddiar  allor  Calfaria,  a  dyna 
yr  hwrdd  yn  ffoi  oddiar  allor  Moriah  ; 
dyna  reprieye  i'r  bychod  a'r  aner  goch 
dan  y  ddeddf ;  a  sain  brefîadau  gorfol- 
eddus  drwy  y  presebau  a'r  corlanau  lu- 
ddewig.  Ond  beth  am  y  dyn  ?  Tyner 
eiriolwr  efengyl  o'r  nef,  a  dyna  ddwy- 
froneg  yr  archoffeiriad  yn  syrthio,  a*r 
enwau  arni  yp  myned  yn  ddiystyr, 
Tyner  lesu  o'r  ddeheulaw,  a  dyna  ber- 
aidd  ganiedydd  Israel  yn  coUì  ei  delyn 
a'i  deyrnwiaien,  ac  yntau  yn  dychwel- 
yd  i  fugeilio  y  praidd  ar  lechweddau 
Bethlehem.  Gwaed  Crist  mewn  dar- 
lun  oedd  gwaed  yr  ych ;  swyddi  Crist 
mewn  portread  oedd  swydd  Melchise- 
dec,  Moses,  Âaron,  y  Lefìaid,  a  Daf- 
ydd.  Corph  Crist  mewn  portread  yd- 
oedd  y  deml.  Gallasai  Crist  fodoli,  a 
gwneyd  ei  holl  waith  heb  Moses  a'i 
frawd,  ond  ni  allasent  hwy  byth  heb- 
ddo  ef.  Gall  yr  haul  fodoli  heb  y  lloer 
a'r  ser,  ond  nis  gallant  hwy  hebddo  ef. 
Mae  ei  wyneb  ef  yn  gwneyd  gwyneb 
idd)mt  hwy.  Crist  yn  yr  addewid  am 
dano  a  roddai  urddas  i'r  hen  deml 
gynt,  a  chysegredigrwydd  i'w  hoffrym- 
au  a*u  haberthau.  Nid  yw  y  promise 
io  pay  yn  werth  dim  ond  oddiwrth  yr 
hwn  sydd  a  chash  ;  ac  ar  yr  un  lir,  nid 
oedd  y  seremoniau   luddewig — green- 


backs  Moses — yn  werth  dim  ond  fel  yr 
oeddynt  yn  cynwys  addewid  yr  hwn  a 
addawodd  eu  sylweddoli  ä  chash  yn  ei 
waed  ei  hun. 

Crist  oedd  ac  yw  canolbTtfyni  y  rhan 
brophwydol  o'r  BeibL 

Agorwyd  drama  prophwydoliaeth 
gyda  y  cyhoeddiad  o  Had  y  wraig  i 
ddyfod  i  ymladd  omest  â  sarph  y  fell. 
Pan  oedd  y  byd  hwn  fel  haul  o  tan 
ddiffyg  hollol,  wedî  amwisgo  â  gwregys 
o  dywyllwch  duach  na'r  caddug  Aipht- 
aidd — ail  chcufs  mwy  anobeîthiol  o  du 
y  ddaear  am  adferiad  na'r  cyntaf — ond 
yn  ei  dro  dyma  dymp  dwyfol  ras  i  es- 
gor  ar  ei  drefniadau,  wedi  dyfod,  ac  yn 
yr  adddwid  o  Had  y  wraig,  d^rma 
"  Fydded  goleuni"  gras  anghydmarol 
yn  chwalu  y  caddug,  nes  y  derbynia 
colledigion  Eden  i'w  henaid  drydaa- 
iaeth  bywyd.  Fe  arosodd  y  brophwyd- 
oliaeth  uchod  ger  bron  y  byd  yn  ddi- 
s)mwyr  a  ffol,  oud  i  berchenogion  ffydd^ 
am  bedair  mil  o  flynyddoedd.  Y  prob^ 
lem  anesboniadwy  drwy  yr  oesau,  gan 
athronwyr  a  gwyddoregwyr,  oedd,  Yn 
mha  le,  a  pha  bryd,  y  ceid  mab  i  fam 
ddaearol  heb  dad  daearol  ?  Ni  allai, 
yn  amser  Malachi,  holl  lyfrau  cofrestr- 
iol  teymasoedd  y  hyá  ddangos  y  fath 
beth.  ^^  Nonsense^^^  meddai  athron- 
wyr.  "  Anmhosibí,"  meddai  meddyg- 
on.  "Ni  fydd  y  fath  beth,"  meddai 
anffyddwyr.  Dacw  flwyddyn  y  peth 
newydd  ar  y  ddaear  wedi  gwawrio,  a 
gwr  dyeithr  yn  ymddangos  i  forwyn  yn 
Israel,  ac  yn  sibrwd  yn  ei  chlyw  yr  hyn 
a  wnaeth  iddi  ateb  yn  wylaidd,  "Bydd- 
ed  i  mi  yn  ol  dy  air  di."  "  Y  peth 
sanctaidd  a  enir  o  honot  ti  a  elwir  jm 
Fab  Duw."  Yn  yr  amser  gosodedig 
ar  ol  hyn,  dyma  yr  un  gwr  swyddogol 
yn  cyhoeddi  yn  hyglyw  i  eraill,  "  Gan- 
wyd  i  chwi  heddyw  Geidwad  yn  ninas 
Dafydd,  yr  hwn  yw  Crist  yr  Arglwydd/' 
Dyma  y  broblem  fawr  wedi  ei  sohdúj 
geiriau  dwl,  disynwyr  gyda  dynioa, 
wedi  profi  yn  gywir  gyda  Duw.  Crist, 
felly,  oedd  enaid  y  brophwydoliaeth 
yna,  "  Yn  dy  had  di  y  bíendithir  hoU 
dylwythau  y  ddaear,"  oedd  y  bro- 
phwydoliaeth  nesaf  am  Grist.  Diau  i 
lawer,  drwg  a  da — Abraham,  Isaac, 
Jacob,    Moses,    Pharaoh,   breninoedd 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Crist  yn  Ganolbwyfit  y  BeiòL 


333 


Chaldeay  Persia,  a  Rhufaìn,  o  dan  or- 
uwch-reoliad  Te)rm  mawr  y  nefoedd, 
fod  yn  gyfryngau  bendith  yn  helaeth ; 
ond  can  wired  a  hyny  yw,  na  chodwyd 
ond  un  erioed  i  fod  yn  swyddogol  gyf- 
rwng  bendith  gyffredinol.  Ni  feddodd 
ond  ychydig  erioed  ar  yr  impulse  calon, 
a  neb  ar  y  gallu  a*r  cymhwysder  i 
ddadblygu  yr  impulse  mewn  gweithred 
ddígonol  eáeithiol,  i  dori  ar  draws  ar- 
gae  gwladgarwch  a  chenedlgarwch,  ond 
lesu  Grist  yn  unig.  Dymchwela  efe 
I  argae  cenedlgarwch  yn  nameg  y  Samar- 
!  itan — yn  y  cyhoeddiad,  "  A  minau  os 
dyrchefír  fi  oddiar  y  ddaear,  a  dynaf 
bawb  ataf  iy  hun."  Amcan  mawr  lesu 
yn  yr  efengyl  yw  gwneyd  pob  dyn  yn 
gymydog,  yr  holl  fyd  yn  un  wlad,  yn 
un  genedl,  un  teulu,  un  eglwys,  un  cre- 
adur  newydd  yn  Nghrist  lesu.  Fe 
ddysgodd  ac  fe  waedodd  lesu  er  cael  y 
byd  i  deimlo  nerth  egwyddor  cytrasol 
i  syniad  yr  aníarwol  fardd  Cymreig, 
Dewi  Wyn, 

*«  Brodyr  o'r  un  brn  ydym,"  &c. 

Cymaint  oedd  dyngarwch  lesu  Grist, 
fel  yr  anwybyddodd  rwymau  tybiedig 
ei  fam  arno,  ar  dro  neu  ddau  ;  ni  chai 
ei  rhwymau  hi  amo  argaeo  íTrwd  ei  hael- 
frydedd  tuag  at  y  byd  cyfan,  Dyma 
hefyd  yr  ysbryd  a  gadd  ei  ganlynwyr 
oddiwrtho :  "  Dyledwr  ydwyf  i*r 
Groegiaid,  barbariaid ;  caeth  a  rhydd," 
meddai  Paul  fawr.  Nid  oes  neb  wedi 
adnabod  Cristionogaeth  hyd  nes  y  del- 
ont  i'r  ysbryd  hwn.  Y  dyn  na  welo 
wrthddrych  tosturi  mewn  dyn  tlawd, 
gorthrymedig,  ac  angenus,  am  ei  fod 
yn  ddu,  neu  felyn,  neu  yn  Annibynwr, 
yn  Fethodist,  Eglwyswr,  neu  Babydd, 
sydd  ganddo  eto  i  ddysgu  beth  oedd 
ac  yw  lesu,  a  pheth  yw  y  grefydd,  fen- 
digedig  a  darddodd  allan  o'i  haelfryd- 
edd  dwyfol  ef. 

"  Nid  ymedy  y  deyrnwialen  o  Juda," 
&c.,  oedd  y  cyhoeddiad  prophwydol- 
iaethol  nesaf  o  Grist.  lesu  oedd  y  Shi- 
loh  mawr  yn  y  brophwydoliaeth,  dy- 
fodiad  yr  hwn  oedd  i  fod  yn  arwydd  o 
symudiad  y  freniniaeth  o  Judah. 

Yr  un  modd  gellir  dweyd  mai  lesu 
oedd  canolbwynt  prophwydoliaefhau 
Daniel,  Esaiah,    Ezeciel,    &c.     Ynddo 


ef  y  cai  y  beirdd  dwyfol  gynhyrfiol  hyn 
y  trydan  i'w  meddwl  a'u  codai  i  climax 
eu  prophwydoliaeth.  lesu  oedd  eu 
Patnassus  hwy,  oddiar  gopa  pa  un  y 
gwelent  "  derfyn  yr  oesau,"  a  seliau 
Uyfr  dyfnion  arfaethau  y  Jehofah  yn 
cael  eu  datod,  a  rhyfeddodau  y  "cyng- 
or  hedd"  yn  ymdori  yn  ffrydlif  gorlifol 
o  fendithion  didrai.  Ni  ddylai  fod 
achos  wrth  hyawdledd  Demosthenes, 
Cicero,  Spurgeon,  &c.,  i  drydanu  y 
byd  gvda  y  fath  destyn  a  hwn  !  Nid 
rhyf^d  i  Mair  fod  mor  foddlon  wrth 
draed  yr  lesu ! — i  Pedr  ddweyd,  "At 
bwy  yr  awn  ni  ?  genyt  ti  mae  geiriau  y 
bywyd  tragywyddol  I*'  ac  i'r  swyddog- 
ion  wneyd  affidavit^  '*  Ni  lefarodd  dyn 
erìoed  fel  y  dyn  hwn."  Paham  y  rhaid 
benthyca  swynion  ?  Paham  nad  yw  yn 
ddigon  i*r  creadur  tlawd  ddweyd  yn 
syml  ac  o  dan  deimlad,  heb  fyned  i 
2anu  pregethu,  a  bustachu  a  gwaeddi 
fel  pe  bae  Duw  a  dyn  yn  fyddariaid  ? , 
Pa  bryd  y  daw  godidawgrwydd  y  gallu 
sydd  i  gynyrchu  yr  hwyl  bwlpudaidd, 
o  Dduw,  ac  nid  o  ddynion  ?  Gwawr- 
ied  y  dydd  pan  ddelo  y  bobl  i  weddio 
yn  ddeallus  o'r  galon  yr  hyn  a  weddîir, 
ac  a  genir  yn  fynych  â'r  gwefusau : 

••  O,  llefara,  addfwyn  lem, 

Mae  dy  eiríau  fel  y  gwin  ; 
Oll  o'm  mewn  yn  dwyn  tangnefedd 

Âg  sydd  o  anfeidrol  rin ; 
Mae  holl  leisiau'r  greadigaeth,* 

Holi  ddeniadau  cnawd  a  byd, 
Wrth  dy  lais  hyfrydaf  Uwel  f 

Yn  dystewi  a  myn'd  yn  fnd.''  t 

*  y  llais  doniol  hefyd.      f  ^^^^  *°^  Y  ^^*^' 
fawr  ?     J  Wel,  dyna  lawer  yn  tewi. 


— Na  ddechreua  ddim  heb  iawn  ys- 
tyried  ei  ddiwedd. 

— Nac  anghofia  dy  wendidau  dy  hun, 
felly  byddi  yn  barod  i  faddeu  diffygion 
rhai  eraill. 

— Llefara  gyda  phwyll  ac  arafwch, 
yn  enwedig  mewn  achlysuron  a  f o  jm 
tueddu  i  fod  yn  gynhyrfus. 

— Bydd  dra  gofalus  yn  dy  addewîd- 
io  1,  a  chyfiawn  yn  dy  gyflawniadau  ;  a 
chofia  fod  yn  well  gwneuthur  ac  heb 
addaw,  nag  addaw  ac  heb  gyflawni. 


Digitized 


byGoogle 


334 


Egìurhadaeih  Feiblaidd, 


[Chwefror^ 


EGLURHADAETH  FEIBLAIDD. 

GAN  D&.  CEFNI  PARRY. 

'  Er  gorwedd  o  honoch  yn  mysg  y  croch 
u,  byddwch  fel  esgyll  colomen   wedi   ea 

gwisgo  ag  ariau,  a'i  hadenydd  ag  aur  melyn." 

— FSAXM  68  :  13. 

Tybir  gan  rai  beìmiaid  o  gryn  en- 
wogrwydd,  mai  crochanau  yr  Aipht  a 
feddylir  yn  y  geiriau,  ac  mai  cyflwr 
darostyngedig  yr*Hebreaid  yn  ngwas- 
anaeth  y  priddfeini,  pan  yn  orthrym- 
edig  yn  ei  chaethiwed  Aiphtaidd — 
yn  gyferbyniol  a*i  chyflwr  Uwydd- 
ianus,  diogel,  a  Uewyrchus,  dan  fen- 
dith  ac  amddifìfyn  Duw  ar  y  genedl 
yn  Nghanaan,  a  osodir  allan  yn  y  geir- 
iau  prydferth  a  wisgant  y  meddyliau 
bywiog  a  barddonol  hyn.  Du,  aLÍìan, 
ac  isel,  oedd  cyflwr  y  genedl  yn  y  caeth- 
iwed  Aiphtaidd,  fel  caethion  llwfr,  di- 
galon,  yn  gorwedd  yn  mysg  crochanau, 
ac  yn  ddwl,  pygddu,  a  Uawn  parddu; 
fel  y  crochanau  y  gorweddent  yn  eu 
mysg,  yr  ymddangosai  agwedd  y  gen- 
edl,  yn  y  cyflwr  isel  hwnw ;  ond  glan, 
dysglaer  a  phrydferth  iawn  yr  ym- 
ddengys  yn  Nghanaan,  yn  ei  ílwydd- 
iant,  ei  chyfoeth,  a*i  diogelwch,  yn 
yn  ngwlad  ei  gorphwysfa  a*i  rhyddid, 
dan  nodded,  amddiífyn,  a  phenllad 
fendith  Duw,  yn  debyg  i  edrychiad 
colomen  brydferth,  a  phluf  symudliw 
ei  hesgyll  yn  dysgleirio  fel  lliw  arian, 
ac  yn  cyfnewid  eu  hadlewyrchiad  i 
wawr  aur  melyn.  Myn  eraiU,  mai  cyf- 
eiríad  at  arch  yr  Arglwydd,  wedi  bod 
yn  hir  mewn  cyflwr  o  ddibrisdod,  yn 
cael  ei  gadael  heb  ei  glanhau  a'i  chab- 
oli,  nes  yr  oedd  yr  aur  dan  haenau 
Uwch,  wedi  colli  ei  ddysgleirder  a'i 
ysplander ;  fel  yr  ymddangosai  yr  arch 
mor  ddiaddurn  a  diogoniant  a  Uestri 
cyffredin  gwasanaeth  teuluaidd,  heb 
wahaniaeth  rhyngddi  a'r  crochanau  du- 
on  eu  hunain  ;  ond  wedi  ei  dychweUad 
o  wlad  y  Philistiaid  i  dir  Israel,  a  chael 
ei  glanhau  a'i  chaboH,  ar  ei  symudiad 
ì  Seion,  ymddysgleiriai  ei  haur  mor 
lachar  ac  adlewyrchiadol  ag  esgyll  col- 
omen,  a'u  pluf  fel  arian,  a'i  hadenydd 
fel  aur  melyn. 

Er  prydferthed  y  syniadau  uchod,  ac 


er  mor  farddonol  ydynt,  prin  y  gaUwn 
eu  derbyn  fel  gwir  feddwl  y  bardd  ys- 
brydoledig  yn  y  geiriau.  Cofiwn  mai  ! 
math  o  arwrgerdd  yw  y  P&alm  hon — 
Duw  Israel  yw  yt  arwr  ;  a  hanes  ei  sy- 
mudiadau  arwrol,  yn  ngwaredigaethau 
y  genedl,  yn  gorchfygu  ei  gelynion,  a 
choroni  ei  buddugo)iaethau  â  Uwydd- 
iant,  nes  ei  sefydUad  terfynol  yn  eî 
hetifeddiaeth,  a  ddarlunir  yn  yr  hanes- 
gerdd  brydferth  a  barddonol  hon. 

Yn  adnod  11,  mae  Duw,  fel  y  Maes- 
lywydd  mawr,  yn  rhoddi  y  gair — ward 
of  cûmmand—Vyf  luoedd  i  daraw  ar  y 
gelynion  ;  a'r  caalyniad  Uwyddianus  a 
geir  yn  yr  adnod  ganlynol :  "  Brenin- 
oedd  byddinog  a  ffoisant  ar  ffrwst ;  a*r 
hon  a  drigodd  yn  y  ty  a  ranodd  yr  ys- 
pail."  Yr  hon  a  drigaî  yn  y  ty  a  ol- 
yga  yn  fwy  neillduol  y  ríiyw,  yn  hyt- 
rach  na  y  rhif,  gan  gyfeirio  at  y  rhyw 
fenywaidd,  yn  wragedd  a  merched,  yn 
aros  yn  eu  tai,  i  ddarparu  ar  gyfer  der- 
byniad  eu  gwyr,  eu  meibion,  a'u  brod- 
yr,  adref  o'r  rhyfel ;  wrth  draed  y  rhai 
y  gosodai  y  gorchfygwyr  ^rspail  y  rhyf- 
el,  i*w  rhanu  rhyngddynt  achanddynt. 
Darllenwn  felly  yn  Llyfr  y  Bamwyr, 
(5  :  28 — 30),  pan  mae  mam  Sisera  yn 
edrych  trwy  y  ffenestr,  ac  yn  gwaeddi 
trwy  y  deUt,  am  achos  oediad  eî  mab 
yn  ei  ddychweUad  o*r  rhyfel  gydag 
anrhaith  fawr  o  bethau  drudfawr,  i'w 
rhanu  yn  mysg  teuluoedd  yr  anrheith- 
wyr.  Y  gwragedd  neu  y  merched  hyn 
a  arosent  yn  y  ty,  i  ddarparu  ar  gyfer 
dychweUad  y  milwyr  gorchfygol ;  a'r 
rhai,  ar  eu  dychweUad  gyda'r  yspail^ 
a'i  rhanent  yn  eu  pUth,  ydyw  y  rhai  a 
grybwyUir  yn  adnod  13,  yn  gorwedd 
rhwng  y  crochanau.  Ond  beth  a  dde- 
aUir  wrth  orwedd  yn  mysg  y  crochan- 
au  ?  Mae  y  gair  shephattaim  yn  golygu 
bachau,  cigweiniau,  pentanau,  yn  gys- 
tal  a  Uestri  trin  bwyd,  y  rhai  a  g^rfieith- 
ir  yn  ein  Beibl  Cymraeg  yn  grochanau. 
Nid  yw  y  gwreiddiol  yn  golygu  Uestrí 
berwi  bwyd,  mwy  na  llestri  trin  bwyd  ; 
feUy  y  meddwl  yw,  aros  yn  ddiogel  yn 
mysg  Uestri  coginio  ;  fel  y  mae  y  gair 
gorwedd  yn  y  Ue  yn  arwydd  gor- 
phwyso,  Uoches  mewn  diogelwch,  neu 
aros  heb  gyffro.  DuU  Hebreig  o  lef- 
aru   am  aros  yn  nghanol   cyílawnder 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


UnùUaeth  I^atur, 


335 


brasder  cig  berwedig,  a  phob  darpar- 
ìaeth  arall  er  cysur  a  moethau,  ydyw 
gorwedd  yn  mysg  y  crochanau  neu 
lestri  bwyd.  Y  menywod  hyn,  ar  ddy- 
chweliad  eu  gwyr,  a'u  brodyr,  neu  eu 
tadau,  yn  ofchfygwyr  o*r  rhyfel,  ar  ran- 
iad  yr  yspail,  a  gaent  eu  gwychu  a'u 
haddurno  â  dillad  gwychion,  aur  ac  ar- 
ian  a  gemau  drudfawr,  fel  ỳr  ymddang- 
osent  yn  eu  prydferthwch  a*u  hysplan- 
der,  yn  debyg  i*r  golomen  s^rmudliw, 
a'i  hesgyll  yn  arian,  a'i  hadenydd  yn 
aur  melyn. 

Y  meddwl  arweiniol  ydyw,  Daioni 
Duw  yn  diogelu  y  menywod  yn  eu  tai, 
tra  y  byddai  eu  heiddo  yn  ymladd  rhy- 
feloedd  yr  Arglwydd,  yn  gystal  a'i 
ddaioni  yn  rhoddi  cyflawn  fuddugol- 
iaeth  i  wyr  Israel  ar  eu  gelynion,  nes 
eu  sefydlu  a'u  cadamhau  yn  eu  hetifedd- 
iaeth,  pan  y  gosodwyd  cryfdwr  yn  eu 
mynydd  ar  orphwysiad  arch  yr  Ar- 
glwydd  yn  mynydd  Seion. 


UHOLfAETH  NATUR. 


GAN  Y  DUKE  OF  ARGYLL. 
III. 

Mae  yr  awdwr  dysgedig  hwn  yn  my- 
ned  yn  mlaen  gan  godi  yn  uwch  yn 
barhaus  at  unoliaeth  Natur  yn  yr  ystyr 
bwysicaf.  Hyd  yn  hyn  y  mae  wedi 
sylwi  ar  yr  unoliaeth  a  welir  yn  nef- 
nyddiau  a  gweithrediadau  peiriant 
mawr  natur  \  yn  neiliduol  galwa  sylw 
at  gyfaddasiad  y  naiU  ran  ar  gyfer  y 
llall — at  gymhlethiadau  y  naill  ran  a'r 
llall — at  raddoliaeth  a  raid  fod  yn- 
ddynt — ond  nid  yw  yn  aros  gyda  yr 
unoliaeth  a  ddarganfydda  yn  y  peiriant 
a'i  symudiadau.  Archwilia  yn  mhell- 
ach  /  effeithiau  y  peiriant  a*i  ranau  am- 
ry wiol  ac  amryfath.  Beth  a  wneir  gan 
y  peiriant,  a  ddengys  yr  unoliaeth  uch- 
elaf.  Mae  yr  unoliaeth  hwn  yn  wa- 
banol  i*r  llall,  a'r  ífordd  i'w  gael  allan 
yn  wahanol.  Y  mae  y  cyntaf  a  nod- 
odd  yn  taro  yr  arsyllydd  ar  unwaith. 
Gwir  fod  y  manylion  yn  dod  i'r  golwg 
wrth  graffu  a  sylwt,  nes  y  bydd  yr  ym- 
chwiliad  yn  deilwng  o'r  enw  Gwydd- 
oniaeth.      Rhaid    i'n    dimadaeth  am 


nerthoedd  natur  gael  ei  fTuriìo  yn  fwy 
oddiwrth  yr  hyn  a  wnant  nag  oddi- 
wrth  unrhyw  ddarnodiad  ellir  wneyd 
o*r  hyn  ydynt.  Nid  unoliaeth  ràater, 
,na  chwaith  unrhywiaeth  symudiadau^ 
ydyw  hwn.  Efallai  y  byddai  y  syniad 
am  dano  yn  fwy  syml  wrth  ddweyd,  ei 
fod  yn  unoliaeth  ddeallol  bur,  a  gyr- 
haeddir  trwy  ymchwiliad  galed.  Gall 
yr  anghyd-darawiadau  mwyaf  a  ddich- 
on  ddisgyn  ar  y  glust,  a'r  beroriaeth 
fwyaf  nefol,  fod  yn  perthyn  yn  agos  i'w 
gilydd,  ac  yn  wir  yn  unrhywiol,  can 
belled  ag  y  byddo  y  naill  a'r  Uall  yn 
cael  eu  cynyrchu  gan  ddeddfan  swn. 
Ond  collir  golwg  ar  yr  unoliaeth  uch- 
elaf  a  berthyn  i  swn,  os  na  thehr  sylw 
i'r  meddwl — y  parotoad — yr  amcan — 
mewn  gair,  unoliaeth  meddwl  a  theim- 
lad,  ar  ba  rai  y  mae  cydgordiad  pcror- 
iaeth  yn  sibrydu,  a'r  hwn  a  gyfleir  mor 
eífeithiol  i  feddyliau  eraill — meddwn^ 
bydd  yr  unoliaeth  uchelaf  hwn  yn  gudd- 
iedig  a  choUedig  os  na  chodwn  uwch- 
law  dimadaeth  gelfyddydol  o  ddeddf- 
au  swn,  y  rhai  mewn  ystyr  israddol  ell- 
ir  3m  briodol  iawn  a  chywir  eu  dos- 
barthu  yn  nghyd.  Ac  eto  yr  ydym 
mor  hoff"  o  syrthio  mewn  cariad  â  dar- 
ganfyddiadau  o'r  fath  hyn  a  gyfunant 
vn  nghyd,  fel  yn  perthyn  i*r  un  dos- 
oarth,  bethau  yr  ydym  wedi  bod  yn 
eu  hystyried  yn  dra  gwahanol  i'w  gil- 
ydd,  nes  y  mae  rhai  yn  ymfawrygu  yn 
nghylch  y  darnodiadau  o  honynt,  fel 
pe  byddai  rhyw  wirionedd  mawr  di- 
weddaf  wedi  cael  ei  gyrhaedd  am  nat- 
ur  y  pethau,  ac  fel  pe  byddai  ein  hen 
olygiadau  arferol  am  danynt  yn  dwyll- 
odras ;  pan  mewn  gwirionedd  y  gallai 
y  gwirionedd  mwyaf  am  danynt  fod 
yr  hyn  a  arferid  goleddu  bob  amser, 
a'r  gwirionedd  iselaf  yr  hyn  a  ddar- 
ganfyddwyd  geným  yn  ddiweddar. 

Ni  ychwanegwn  y  tro  hwn.  Deall- 
ed  y  darllenydd,  ein  bod  yn  hoffi  yn 
fawr  syniadau  y  Duice  ;  credwn  fod  y 
dyn  hwn  yn  feddyliwr  o'r  radd  flaenaf. 
Hawdd  y  gwelwn  fod  ganddo  amcan 
daionus  yn  ei  ysgrifau.  Gweithia  o 
dan  sylfaeni  tywodlyd  gwyddoniaeth 
yr  oes.  Ymgyrhaedd  at  roddi  lle  pri- 
odol  i'r  darganfyddiadau  a  wneir. 
Tyna  oddiwrthynt   lawer  o'r  pwysig- 


Digitized 


byGoogle 


33^ 


Pwlpud  y  Wawr, 


fChwefror, 


rwydd  a  roddir  yn  fynych  iddynt.  Y 
mae'r  meddyliwr  mawr  hwn  yn  gyfaill 
i  Gristionogaeth.  Cyngorem  ein  dyn- 
ion  ieuainc  darlfengar  i  fynu  y  gwaith 
y  dyf)mwn  o  hono,  yn  y  gwreiddiol, 
a'i  fyfyrio  yn  dda.  Wrth  ddilyn  )n: 
awdwr  yn  ei  archwiliadau  i  ddeddfau  a 
natur  pethau,  ^rr  ydyra  fel  yn  teimlo 
o  hyd  fod  Duw  gerllaw,  er  na  ddywed 
ein  hathraw  mai  eî  amcan  ef  ydyw  profi 
presenoldeb  Creawdwr. 


PWLPUD  Y  WAWR. 


Cyfraith  y  Llofrudd. 

«AN  Y  PARCH.    WM.  HADDOCK,  BLAEN-Y  FFOS, 
SIR  BENFRO,  D.  C. 


«  Dyma  gyfraith  y  llofnidd,  yr  hwn  a  fTy  yno 
1  fyw ;  yr  hwn  a  darawodd  ei  gymydog  heb 
wybod,  ac  yntau  heb  ei  gasáu  ef  o*r  blaen." — 
Dbut.  zix.  4. 

Mae  cysylltiadau  cymdeithasol  yn 
aml  wedi  bod  yn  brofedigaeth  i  ddyn- 
ion,  ac  wedi  bod  yii  achos  i  ddam- 
weiniau,  a  llawer  o  bethau  annymunol, 
i  ddygwydd  yn  eu  plith.  Er  i  ddyn- 
îon  wneyd  eu  goreu,  ac  er  iddynt  osod 
eu  holl  alluoedd  ar  waith  er  trefhu  ac 
osgoi  y  pethau  hyn,  eto  y  mae  eu  rhes- 
wm  a'u  doethineb  yn  syrthio  yn  fyr  o 
gyrhaedd  eu  hamcan.  Yn  aml  pan  y 
tybiant  fod  eu  cynlluniau  yn  gweithio 
yn  llwyddianus  er  rhwystro  damwein- 
iau  a  dygwyddiadau  galarus,  dyna  yr 
adeg  y  bydd  y  cwbl  yn  d^o-ysu,  a'u  holl 
•ddysgwyliadau  yn  cael  eu  siomi.  Mae 
yn  fíaith  anwadadwy  fod  Ilawer  o 
ddamweiniau  a  dygwyddiadau  anny- 
munol  yn  cymeryd  lle  yn  mhlith  dyn- . 
ion  sydd  yn  cydfyw,  yn  cydlafurio,  ac 
mewn  trafodaeth  y  naill  gyda'r  líall, 
na  fuasai  yn  cymeryd  Ile  pe  na  bydd- 
«nt  yn  y  cysylltiadau  cymdeithasol  y 
^eíir  hwy  ynddo ;  ond  tra  yn  y  cys- 
ylltiad  hwn,  rhaid  yw  dyfod  rhwystrau, 
damweiniau,  &c. 

Nid  oedd  plant  Israel  yn  eithriad  i 
hyn ;  mae  y  ffaith  eu  bod  fel  ninau  yn 
cyd-fyw,  cyd-lafurio,  ac  mewn  trafod- 
aeth  gymdeithasol  â'u  gilydd,  yn  cyf- 


rif  am  fod  yno  ddygwyddiadau  galanis 
ac  annymunol  yn  cymeryd  Ue  yn  eu 
plith. 

Mae  cysylltiadau  y  tesíyn  yn  nodi  un 
engraiíFt,  sef  dau  gymydog  yn  myned 
i'r  goedwig  i  gymynu  coed,  ac  wrth 
fod  y  naill  yn  codi  y  fwyell  i  dori  y 
pren,  syrthiodd  yr  haiam  oddiar  y 
menybr,  nes  cyrhaedd  ei  gymydog,  fcl 
y  bu  efe  farw.  Dygwyddiad  annymun-. 
ol  oedd  hwn,  ac  ni  buasai  byth  yn  áy^ 
gwydd  oni  b'ai  y  cysylltiad  cymdeith- 
asol  oedd  yn  bodoli  rhyngddynt  hwy 
fel  cyd-weithwyr.  I  reoleiddio  dam- 
weiniau  a  dygwyddiadau  o'rnatur  hyn, 
yr  oedd  Duw  wedi  gosod  yn  mhlith 
plant  Israel  ddeddfau  a  chyfreithiau  at 
eu  cynorthwyo  i  Iywodraethu  ^rr  am- 
gylchiadau  ag  oeddent  hwy  ynddynt  ar 
y  pryd  er  gogoniant  i*w  enw,  a  lles 
iddynt  hwy  eu  hunain.  A  d)rwed  y 
testyn,  "  Dyma  gyfraith  y  Ilofrudd,  yr 
hwn  a  fFy  yno,  i  fyw ;  yr  hwn  a  darawo 
ei  gymydog  heb  wybod,  ac  yntau  heb 
ei  gasâu  o'r  blaen."  Mae  y  geiriau 
h)m  yn  awgrymu  fod  mwy  nag  un  gyf- 
raith  yn  dal  cysylltiad  â  dynion  yn 
lladd  eu  gilydd  ;  ond,  "  Dyma  gyfraith 
y  llofrudd,"  &c.  Gwnawn  dri  o  nod- 
ion : 

I.  Ymholwn  beth  oedd  y  cyfreith- 
iau  hyn ;    ac  yn   neiUduoI  beth  òedd 

CYFRAITH  Y  LLOFRUDD. 

Yr  oedd  Duw  wedi  sefydlu  dwy  gyf- 
raith,  sef  un  yn  cáhiatau  i  ddialydd  y 
gwaed  i  ddial  ar  y  llofrudd,  pa  un  byn- 
ag  a  oedd  ef  yn  fwriadol  yn  y  weîth- 
red  ai  peidio.  Y  Ilall  ydoedd  cyfraith 
yn  amddiffyn  y  Ilofrudd,  os  ydoedd 
wedi  Iladd  yn  anfwriadol,  ac  mewn 
gwaed  oer.  Sylwn  ar  y  ddwy  gyfraith 
ar  wahan : 

I.  Y  gyfraith  oedd  yn  caniatau,  ac 
yn  awdurdodi  dialydd  y  gwaed  i  ddial 
ar  unrhyw  lofrudd, 

Mae  hon  o  osodiad  dwyfol ;  rhodd- 
wyd  hi  i  Israel  pan  ddywedodd  Duw, 
"  Rhodder  i  farwolaetl?  y  neb  a  dar- 
awo  wr  fel  y  byddo  marw,"  &c. — Ex- 
odus  21 :  12. 

Pan  y  byddai  dialjdd  yn  dial  gwaed, 
yr  oedd  ef  yn  gweithredu  ar  orchymyn 
ac  awdurdod  dwyfol.  Mae  rhai  peth- 
au  yn  perthyn  i*r  gyfraith  hon  sydd  yn 


Digitized 


byGoogle 


i38i.] 


Fw^ud  y  Wawr. 


337 


brìodol  i'w  nodi,  sef  ei  rheol,  ei  ther- 
fynau,  a'i  henw. 

1.  Ei  r^íí?/ ydoedd,  nad  oedd  neb  i 
fyned  yn  ddialydd  gwaed  ond  perthyn- 
as  agosaf  y  trancedig,  yr  hwn  a  ladd- 
wyd  gan  y  llofrudd.  Os  mai  tad  oedd 
hwnw,  efe  oedd  y  dialydd,  ond  os  mai 
brawd  neu  fab  oedd  yr  agosaf,  hwynt- 
hwy  oedd  i  gyflawni  y  gorchymyn. 

2.  Ei  therfynau  ydoedd,  tu  allan  i 
gaerau  dinasoedd  noddfa,  a  dim  yn 
mhellach;  o  herwydd  pe  yr  elai  tu 
fewn  byddai  yn  troseddu  ar  diriogaeth 
y  gyfraith  oedd  yn  amddiífyn  y  llof- 
rudd,  ar  yr  hon  y  sylwn  yn  fuan. 

3.  Ei  henw.  Barna  rhai  ei  bod  yn 
cael  ei  hadnabod  wrth  yr  enw,  Hen 
gyfraith,  am  mai  hi  oedd  y  gyntaf  a 
roddwyd  mewn  c^rsylltiad  â  dynion  yn 
lladd  eu  gilydd  \  a  hefyd  am  ei  bod  yn 
blaenori  y  gyfraith  oedd  yn  amddiffyn 
y  llofrudd.  Yr  oedd  y  gyfraith  hon  yr 
un  o  ran  ei  natur  a'i  hegwyddor  a*r 
gyfraith  hono  oedd  yn  dweyd,  '*  Ein- 
ioes  am  einioes,  a  dant  am  ddant." 
Hen  gyfraith  talu  y  pwyth  ydoedd — 
cyfraith  yn  rhoddi  hawl  i  wneyd  yn  ol 
i  elyn  yr  hyn  wnaeth  y  gelyn  i  ni. 

n.  Y  gyfraith  oedd  yn  amddiffyn 
y  llofrudd  anfwriadol  yn  ei  weithred. 

Hon  yw  cyfraith  y  testyn,  ac  y  mae 
yn  wahanol  yn  ei  natur  i'r  llall,  ac  yr 
oedd  wedi  ei  sefydlu  yn  ddiweddarach 
na'r  llall,  ac  felly  yn  cael  ei  hadnabod 
wrth  yr  enw  cyfraith  newydd^  yn  wrth- 
gyferbyniol  i'r  hon  a  ordeiniwyd  o*i 
blaen  hi.  Yr  oedd  hon  wedi  ei  gosod 
yn  mhüth  y  Lefìaid  yn  y  dinaseedd 
noddfa,  ac  nid  oedd  ei  therfynau  yn 
cyrhaedd  tii  allan  i  gaerau  y  dinasoedd 
hyny.  Ei  hamcan  oedd  achub  a  di- 
ogelu  y  Uofrudd  oedd  wedi  Uadd  yn 
ddamweiniol  ac  anfwriadol.  Os  gallai 
Uofrudd  ffoi  i'r  ddinas  noddfa,  dan 
nawdd  y  gyfraith  hon,  yr  oedd  hi  yn 
ymrwymo  ei  achub  rhag  dialydd  y 
gwaed,  tan  y  byddai  treial  teg  wedi 
cymeryd  Ue  ar  ei  achos  ;  yna  os  bydd- 
ai  y  baurnwyr  yn  cael  allan  fod  yno  ddig- 
ofaint,  a  bwriad  i  ladd,  yr  oeddent  yn 
ei  drosglwyddo  tu  allan  i'r  caerau,  i'r 
dialydd  gael  gwnlyd  ei  orchwyl  amo. 
Ond  05  caent  ef  yn  ddieuog,  ac  anfwr- 
iadol,  yr  oeddent  yn  sicrhau  ei  ddio- 


gelwch  yn  y  noddfa  ar  y  telerau  ei  fod 
ef  )m  aros  tu  fewn  i'w  therfynau.  Y 
mae  cyfraith  y  llofrudd  yn  cael  ei  geir- 
io  fel  hyn :  "  A'r  dinasoedd  fyddant  i 
chwi  yn  noddfa  rhag  y  díalydd,  fel  na 
ladder  y  liawruddiog,  hyd  oni  safo  ger 
bron  y  gynuUeidfa  mewn  barn.  Yna 
barned  y  gynulleidfa  rhwng  y  tarawydd 
a  dialydd  y  gwaed,  yn  ol  y  barnedig- 
aethau  hyn.  Ac  achubed  y  gynuUeid- 
fa  y  llofrudd  o  law  diaíydd  y  gwaed,  a 
thröed  y  gynulleidfa  ef  i  ddinas  ei 
noddfa,  yr  hon  y  ffodd  efe  iddi;  a 
thriged  yntau  ynddi  hyd  farwolaeth  yr 
archoífeiriad.  A  hyn  fydd  i  chwi  yn 
ddeddf  famedig  trwy  eich  cenedlaeth- 
au,  yn  mhlith  eich  hoU  drigfanau." 
Num.  35  :  12,  24,  25,  29. 

Mae  y  ddwy  gy fraith  yma  oedd  yn 
Israel,  yn  ein  hadgofìo  am  ddwy  gyf- 
raith  arall  ag  y  mae  Düw  wedi  eu 
rhoddi  i'r  holl  ddynoliaeth;  a  chan 
fod  yiha  gyfatebiaeth  rhyngddynt,  syl- 
wn  arnynt  fel  y  canlyn  : 

Y  gyntaf  oedd  yr  hon  a  roddodd 
Duw  i  ddyn  yn  Eden. 

"A'rArglwydd  Dduw  a  orchymyn- 
odd  i'r  dyn,  gan  ddywedyd,  O  bob 
pren  o'r  ardd  gan  fwyta  y  gelli  fwyta ; 
ond  o  bren  gwybodaeth  da  a  drwg,  na 
fwyta  o  hono  \  oblegid  yn  y  dydd  y 
bwytâi  di  o  hono,  gan  farw  y  byddi 
farw."  Gen.  2  :  i6,  17.  Fel  ag  oedd 
yr  hen  ddeddf  yn  Israel,  yn  rhoddi 
awdurdod  i'r  dialydd  i  ddial  ar  y  Uof- 
ruddd  am  ei  drosedd,  felly  y  mae  y 
ddeddf  hon  yn  rhoddi  awdurdod  i 
Dduw  i  ddial  ar  bechadur  am  ei  bech- 
od.  Mae  Duw  yn  adgofio  dynion  yn 
fynych  am  y  ddeddf  hon  trwy  ddweyd, 
"  Yr  enaid  a  becho,  hwnw  a  fydd 
marw.'*  Ezec.  i8 :  20.  "  Cyflog  pech- 
od  yw  marwolaeth."  Rhuf.  6  :  23. 
*'  Colyn  angau  yw  pechod,  a  grym 
pechod  yw  y  gyfraith.'*  2  Cor.  15  : 
56.  Mae  y  gyfraith  hon  fel  y  gyfraith 
yn  Israel,  yn  meddu  ei  harbenigrwydd. 

1.  Mae  yn  hen.  Gyda  phriodoldeb 
y  gellir  ei  galw  yn  hen  ddeddf,  neu  yn 
hen  gyfraith,  o  herwydd  hon  roddodd 
Duw  gyntaf  i  lywodraethu  dyn. 

2.  Ei  rheoL  Rheol  hon  ydyw  nad 
oes  neb  i  fyned  yn  ddialydd  gwaed  ar 
bechadur  ond  Duw  ei  hunan.     Mae  ef 


Digitized 


byGoogle 


33« 


Gwreiádiol  a  DethoUdig. 


[Chwefror, 


yn  dweyd,  **  Nac  ymddielwch,  rai  an- 
wyl,  ond  rhoddwch  le  i  ddigofaint ; 
canys  mae  yn  ysgrifenedig,  I  mi  y  mae 
dial,  myfi  a  dalaf,  medd  yr  Arglwydd." 

3.  Ei  therjynau.  Terfynau  hon  yd- 
yw  y  pellder  yr  â  pechadur  iddo  mewn 
pechod  ac  anufudd-dod,  a  dim  pellach, 
o  herwydd  nis  gall  Duw  ddial  a  dam- 
nio  ar  y  tir  y  mae  ef  wedi  addaw  achub 
a  diogelu  drwyddo. 

Yr  ail  ddeddf  a  roddodd  Duw  i 
ddyn  yw  deddf  neu  gyfraith  efengyl, 

Mae  hon  yn  cael  ei  gosod  allan 
mewn  geiriau  byr  ac  eglur,  **  Y  neb  a 
gredo  ac  a  fedyddier  a  fydd  cadwedig." 
Marc  16 :  16.  *'  Cred  yn  yr  Arglwydd 
lesu  Grist,  a  chadwedig  fyddi."  Actau 
16  :  31.  Mae  ygeiriau  hyn  yn  cynwys 
fod  dyn  yn  derbyn  hoU  ddysgeidiaeth 
Crist,  yr  hon  sycid  yn  addaw  bywyd  a 
diogelwch  i'r  neb  a'i  cofleidia,  yr  un 
fath  a*r  gyfraith  yn  y  dinasoedd  nodd- 
fa.  Fel  nad  oedd  y  gyfraith  oedd  yn 
awdurdodi  y  dialydd  yn  Israel  yn  can- 
iatau  iddo  i  fyned  i  diriogaeth  y  ddeddf 
oedá  yn  amddiffyn  y  Uofrudd,  felly  nid 
yw  y  gyfraith  sydd  yn  awdurdodi  Duw 
i  gospi  pechadur,  yn  caniatau  iddo  i 
fyned  i  diriogacth  y  ddeddf  sydd  yn 
addaw  achub  y  credadyn  edifeiriol.  Er 
mai  cyflog  pechod  yw  marwolaeth,  eto 
dawn  Duw  yw  bywyd  tragy wyddol  trwy 
Icsu  Grist  ein  Harglwydd." 

Yr  oedd  gwahaniaeth  rhyfeddol 
rhwng  y  ddwy  gyfraith,  sef  c)rmaint  ag 
sydd  rhwng  bywyd  a  marwolaeth.  Yr 
ben  gyfraith  oedd,  "  Llygad  am  lygad, 
a  dant  am  ddant,"  ond  y  ncwydd  yw, 
*•  Na  wrthwynebwch  ddrwg ;  ond  pwy 
biynag  a'th  darawo  ar  dy  rudd  ddeheu, 
tro  y  llall  iddo  hcfyd.'*  Yr  Wen  oedd, 
"  Câr  dy  gymydog,  a  chasha  dy  elyn," 
ond  y  newydd  yw,  *'  Cerwch  eich  gel- 
ynion,  bendithiwch  y  rhai  a'ch  mell- 
dithiant,  gwnewch  dda  i'r  sawl  a'ch 
casänt,  a  gweddiwch  dros  y  rhai  a  wnel 
niwed  i  chwi,  ac  a'ch  erlidiant."  Mat. 
5  •.  38»  39»  43»  44.  Deddf  pechod  a 
marwolaeth  yw  y  naill,  a  deddf  ysbryd 
y  bywyd  yn  Nghrist  lesu  yw  y  Uall, 
Diolch  am  y  newydd, 

II.  Ymoddy  deuid  dan  nawdd  ac 
amddiflfyniad  cyfraith  y  llofrudd. 

Yr  oedd  gan  y  llofrudd  amryw  beth- 


au  i'w  gwneyd  er  cyrhaedd  nawdd  y 
gyfraith  yn  y  ddinas  noddfa ;  a  chyda 
yr  un  priodoldeb  y  gellir  dweyd  fod 
gan  bechaduriaid  amryw  bethau  i'w 
gwneyd  er  cyrhaedd  diogelwch  trwy  yr 
efengyl. 

I.  Yr  oedd  yn  rhaid  i'r  llofrudd 
wneyd  ymdrech  bersonol  i  gyrhaedd  y 
noddfa.  Ni  fyddai  o  un  pwrpas  iddo  i 
gael  arall  i  ffoi  yn  ei  le ;  ni  fyddai 
hyny  yn  arbed  ei  fywyd  pe  deuai  y  di- 
alydd  o  hyd  iddo  tu  allan  i'r  ddinas 
noddfa.  Felly  mae  yn  rhaid  i  bechad- 
uriaid  wneyd.  Nid  yw  o  un  dyben  i 
gael  eraill  i  gredu  ac  ufuddhau  yn  ein 
lle  ni  ein  hunain.  Peth  personol  )rw 
cael  b)rwyd  tragywyddol  trwy  yr  ef- 
engyl.  Mae  Duw  yn  dal  dynion  yn 
gyfrifol  ar  wahan  oddiwrth  eu  gilydd. 
Ni  achub  neb  ei  frawd  yn  nydd  y  cjrf- 
rif  manwl.  Rhaid  i  t^wb  sefyll  neu 
syrthio  ar  ei  dir  ei  hunan.  Ni  fydd 
derbyn  wyneb  gyda  Duw,  ond  rhydd  i 
bawb  yn  bersonol  yn  ol  yr  hyn  a  wnaeth 
yn  y  corph,  pa  un  bynag  ai  da  ai  drwg. 
Os  erys  dynion  ar  dir  pechod  ac  anuf- 
udd-dod,  rhydd  hyny  hawl  i  Dduw  i 
ddial,  o  herwydd  iaith  yr  hen  gyfraith 
ydyw,  *'Gan  farw  ti  a  fyddi  farw." 
A  mwy  na  hyn,  dywedir  am  yr  hwn 
nad  yw  yn  credu,  ei  fod  "wedi  ei 
ddamnio  eisoes,  am  na  chredodd  yn 
enw  unig-anedig  Fab  Duw." 
\J  barhauS^ 


•GjWI^EIDDIOL  A  PeTHOI-EDIQ. 


GAN  AP  P.  A.  MON. 


VII. 


Nid  yw  yr  ysfa  wirion  i  foeli  a  sym- 
yleiddio  geiriau  wedi  c)rrhaeddyd  Ger- 
mani  etto;  ac  mae'n  lled  debyg  na 
fydd  ì  iethyddwyr  dysgedi?  y  wlad 
hono  fod  ar  frys  i  wneyd  hyny  er  bodd- 
io  mympwy  dynion  nad  ydynt — er 
fe  allai  yn  ddynion  gwybodus — jvl 
gwybod  ond  ychydig^  os  dim,  am  phi- 
losophi,  teithi,  a  pnrîod-dduU  ieith- 
yddol.  Y  irae  dyblu  cydseiniaid  pan 
nad  yw  teithi  yr  iaith  yn  gofyn  hyny, 


Digitized 


byGoogle 


iS8i.] 


Gwfeiddiol  a  Detholedig. 


339 


yn  hollol  afreidiol ;  ond  mae  eisio  saf- 
on  awdurdodedig  wrth  yr  hon  y  dylid 
gweithredu.  Pa  .  le  y  cawn  hi  ?  Nid 
yw  ein  Gciriaduron  Cymraeg  yn  unol 
ar  y  mater  hwn  ;  nac  awdwyr  ein  Geir- 
îaduron  yn  gyson  â  hwy  eu  hunain. 
Yn  y  wlad  hon,  gyda'r  Saesonaeg,  yr 
ydys  yn  galJu  dilyn  naill  ai  Webster 
neu  Worcester.  Er  fod  y  ddau  hyn  yn 
gwahaniaethu  yn  ddirfawr  flynyddau 
yn  ol,  y  mae  Webster  wedi  mabwysiadu 
llawer  o  ragoriaethau  Worcester,  ac  etto 
yn  cadw  at  neiUduolrwydd  perthynol 
iddo  ei  hun.  Nid  yw  y  gwahaniaeth 
rhwng  y  ddau  jm  agos  gymmaint  ag  y 
bu.  Yr  ydym  ni  y  Cymry  dan  deyrn- 
ged  i  Webster,  oblègid  iddo  wneyd 
mwy  o  sylw  o*n  hiaith  na'i  gyd-eiriad- 
urwyr.  Ymddengys  iddo  ei  deall — ei 
theithi  a*i  rhagoriaethau — yn  well  na'r 
un  o  honynt. 

Felly  mae  y  naill  neu  yllall  o'rddau 
eiriadur  hyn,  yn  safon  yn  ngwahanol 
swyddfeydd  argraffyddol  America. 

Y  gair  sydd  wedi  achosi  y  sylwadau 
uchod  yn  bresenol  yw,  Gwrthddrych. 
SiUebir  ef  gan  rai  o'n  cylchgronau,  yn 
gwrthrych.  I  ddangos  mor  ddyryslyd 
a  cham-arweiniol  yw  ein  *  geiriaduron, 
rhoddaf  fFrwyth  fy  ymchwiliad  i'r  rhai 
syddwrth  law  genyf: 

Daniel  Silvan  Evans :  Object  (Hob- 
jectum)  gwrthrych.  Object^  v.  gwrth- 
neu,  gwrthodi ;  Objection,  gwrthddadl; 
Objectivey  gwrthrychol ;  Objectively^  yn 
wrthddrychol ;  fel  gwrthtych  (!  1)  Ob- 
jectivenessy  gwrthrycholdeb^  gwrthddrych» 
olrwydd.  (!  !)  Yn  y  ddau  air  olaf  gwel- 
ir-  fod  yr  ddyn.  y  deffiniad  blaenaf  o'r 
gair  cyntaf,  a  gadewir  hi  allan  yn  y 
llall.  Gadewir  yr  dd  allan  yn  y  deffin- 
íadcyntafo'r  ail  air,  a  rhodáir  hi  i 
roewn  yn  yr  ail  ddeffiniad  o'r  un  gair ! 
Nid  yw  gwrthodi  yn  air  da,  nac  yn  air 
pilodol  am,  to  object.  Gwrthod,  v.  to 
refuse;  io  reject.  Nid  oes  un  rheswm 
ara  gadw  yr  dd  yn  gwrthddadl,  nad  yw 
mor  gryf  dros  ei  chadw  yn  y  gair  gwrth- 
rych.  Tardd  y  naiU  o  gwrth  a  dadl; 
tardd  y  llall  o  gwrth  a  drych. 

Gweirydd  ab  Rhys  :  Object,  s. 
gwrthddrych,  gwrÄirych.  Objective, 
a.  gwrthddrychol.  Deallwyf  oddiwrth 
gyíaiU,  fod  G.  ab  Rhys  yn   gadael  yr 


dd  allan  yn  ei  oheblaetliau,  a  dysgwyl- 
îa  iddo  yn  Ngeiriadur  Dr.  W.  O  Pughe, 
sydd  dan  ei  olygiaeth,  ei  gadael  allan 
hefyd.  Nid  oes  yr  esgusodiad  lleiaf  am 
hyny. 

W.  Richards,  LL.  ü.  Gwrthddrych, 
n.  an  object.  Object,  s.  gwrthrych  ! ! 
A  d)nia  gawn  yn  ngeiriadur  yr  enwog 
a'r  dysgedig  W.  Riçhards,  wedi  ei 
ddwyn  dlan  o*r  wasg»  yn  ddiweddar — 
*'Revised,  Corrected,  and  Enlarged,** 
Ni  ddywedir  gan  pwy.  Y  cyhoeddwyr 
yáyni  R.  Hughes  &  Sons,  Wrexham. 
Myfi  a  italeiddiodd  y  gair,  "  Correct- 
ed,"  am  fy  mod  yn  ystyried  y  weith- 
red  hono  ýn  debyg  i  welliantau  (?) 
Hymnau  WiUiams,  Pant  y  Celyn  !  . 

Spurrell :  Gwrthddrych,  n.  an  ob- 
ject.  Gwrthddrychiad,  iaid,  n.  assîgn ; 
heir. 

D.  S.  Nid  yw  y  gair  gwrthrych  gan 
Spurrell.  Mae  efe,  gan  hyny,  nid  yn 
unig  yn  gyson,  ond  yn  iawn  hefyd,  yr 
hyn  nis  gelhr  dyweyd  am  bob  cyson- 
deb. 

Yn  Ngeiriadur  gwerthfawr  Thomas 
Richards,  1753,  ceir:  f  Gwrthrych, 
and  Gwrthrychiad,  a  loohing  bcLck;  an 
image,  aportrait;  anheir^  K.  H.,  cu  iý 
the  image  oý  the  faìher,  Vid.  Gwrth- 
ddrych,  &c.  Alsoy  an  objecty  property 
ofthe  sight.  From  Gwrth  and  Drych. 
Mae  yr  f  yn  dangos  fod  y  gair 
Gwrthrych  wedi  myn'd  yn  obsoíete^ 
h.  y.,  yn  anarferedig.  Efallai  mai  yma 
y  cawn  wreiddyn  y  cam-arferiad,  a'r 
gymysgfa  a  wneir  yn  ein  Geiriaduron. 
Y  mae  yn  sicr  nad  oes  un  berthynas 
rhwng  y  gair  gwrthddrych  a'r  gair 
gwrthrych.  Os  dadglymwn  y  gair  ol- 
af,  cawn  ef  yn  tarddu  o  Gwrth  a  Rhych. 
Ystyr  y  gair  rhych  yw  ífos  neu  glawdd ; 
ac  mae  y  gymysgfa  a  geir  yn  ein  Geir- 
iaduron  Cymreig  yn  ddigon  i  godi  pen- 
ysgafnrwydd  ar  yr  efrydwyr  ieuainc, 
nes  iddynt,  ar  y  ffordd  gartref  o'r  ys- 
gol,  syrthio  yn  erbyn  y  clawdd,  neu 
lithro  bendramwnwgl  i'r  ffos,  pan  y 
caent  syniad  t'rawiadol  o'r  hyn  sydd 
i'w  ddeall  wrth  Gwrth  y  Rhych  1 

— ScHMiCKL. — Nid  gair  Cymraeg  yw 
hwn ;  enw  marsiandwr  yn  ninas  New 
York   ydyw.      Dim    ond   un   lafariad 


Digitized 


byGoogle 


340 


Detholian. 


[Chwefror, 


mewn  gair  o  wyth  llythyren.     Eto  Uef- 
ara,  er  bron  tagu. 

— Y  Gymraeg,  gem  aur  yw  hi — o  syn 
Oes  byd  fo  iddi ;  [barch, 

Mirain  iaith,  ní  ch)an'rwn  i 
Dunell  o  aur  am  dani. 

— Galwodd  y  Parch.  Dr.  S.  K.  La- 
throp  gyda  Daniel  Webster  y  dydd  ar 
ol  claddedigaeth  ei  fab,  oedd  eilun  y 
gwladweinydd  clodfawr,  fel  yr  oedd 
leuan  Ddu  i  Gomer.  Wedi  ysgwyd 
dwylaw  ac  eistedd  mewn  mudanrwydd 
am  enyd,  oedd  yn  boenus  i'r  gwr 
parchedig,  ac  etto  ni  wyddai  sut  i  gyf- 
arch  ei  gyfaill  yn  ei  alar  dẃfn.  O'r  di- 
wedd  anerchodd  Mr.  Webster  ef  yn  y 
geitiau  canlynol :  **  Yr  wyf  yn  teimlo 
ar  yr  awr  bresenol,  Mr.  Lathrop,  fod 
pobpeth  sydd  yn  rhoddi  urddasolrwydd 
a  gogoniant  ar  ddyn,  yn  gynwysedig 
yn  nghrefydd  lesu  Grist  o  Naaareth ; 
ac  mi  a  ddymunwn,  wedi  fy  marwol- 
aeth  a'm  claddedigaeth,  yn  Marshfìeld, 
gobeithio,  iddynt  roddi  ar  gareg  fy 
medd,  ar  ol  dydd  fy  ngenedigaeth  a'm 
marwolaeth,  yr  inscription  symyl  can- 
lynol :  *  Yr  oedd yn  credu  efengyl  Crist,* 
— y  peth  goreu  eílir  ddweyd  am  unrhyw 
ddyn." 

— Y  mae  eifeithîau  llaftir  cenhadon 
hedd  wedi  bod  yn  dra  llwyddianus  y 
flwyddyn  ddiweddaf  trwy  yr  holl  fyd, 
yn  neillduol  felly  yn  Twrci,  India,  Chi- 
na,  Japan,  ac  AíTrica,  a*r  ynysoedd 
cylchynol.  Cynnyddodd  cymunwyr 
un-ar-ddeg  o'r  cymdeithasau  cenhadol, 
dros  32,000.  Y  mae  hyn  wedi  calon- 
ogi  yr  eglwysi  i  benderfynu  ymdrech- 
ion  adnewydd«l  i  godi  mwy  o  arian  er 
anfon  allan  chwaneg  o  weithwyr  i'r 
cynhauaf  cenhadol,  sydd  eisoes  mor 
addfed. 

— "  Yr  wyf  yn  cymeryd  fy  nhestyn 
yboreu  yma,"  ebe  pregethwr  yn  mysg 
y  Negroaid,  "o'r  rhan  hono  o'r  Ys- 
grythyr  lle  mae  y  Postol  Paul  yn  anelu 
ci  bistol  at  y  Phesiaid." 

— Y  mae  pwysigrwydd  iawn  Iythyr- 
enu  geiriau  yn  ymddangos,  pan  ystyr- 
iora  fod  ymchẁilwyr  dwfnddysg  i  ddy- 
rys  bynciau  hanesyddol,  yn  fynych  yn 


alluog  i  gael  goleuni  ar  yr  hyn  sydd 
djrwyll  oddiwrth  ffuríìad  gair  unigoL 
Nid  yw  y  gwrthwynebiad  i  ddyblu  y 
cydseiniaid,  pan  mae  ystyr  neu  eir- 
darddiadaeth  yn  gofyn  hyny,  yn  teil- 
yngu  un  sylw.  Nis  gellir  ess^euluso  hyn, 
hyd  yn  nod  yn  y  Saesonaeg,  er  cym- 
maint  ymdrechir  symyleiddio  arni,  heb 
ddyrysni  a  thywyllni.  Er  engraifft : 
Dinnery  ciniaw — pryd  o  fwyd.  Diner^ 
dyn  yn  ciniawa;  un  yn  bw^rta  ei  ginio. 
Deserty  diffaethwch,  &c.  Desserty  j 
ddysgliad  olaf ;  tamaid  blasus  yn  ni- 
wedd  pryd  o  fwyd. 

Nos  da,  nos  dawch,  fy  nghariad  mw)m, 

Mae  côr  y  llwyn  yn  huno, 
Sibryda  anian  oll  ynghyd 

Ei  bod  yn  bryd  noswylio. 

Nos  da,  nos  dawch,  mae'r  Iloer  wen  dlos 

A  ser  y  nos  yn  "  pefrio," 
Ac  er.mor  anwyl  genyf  chwi, 

Mae'n  bryd  i  mi  ffarwelio. 

Nos  da,  nos  dawch,  addfwynaf  un, 
Mae'm  serch  o  hyd  yn  chwyddo, 

Wrth  syllu  yn  eich  Ilygaid  Ilon, 
Mae  gwres  íy  mron  yn  fílamio. 

Nos  da,  nos  dawch,  fy  angel  gwiw, 
Cas  yd)rw  myn'd  o'ch  gafael, 

Er  mwyned  im'  eich  gwenau  chwi, 
Mae'n  rhaid  i  mi  ymadael. 

Ffarwel,  nos  da,  cawn  eto  gwrdd, 

£r  bod  i  ffwrdd  am  ennyd, 
A'n  huno'i  fyw,  os  Duw  a'i  myn, 

Hyd  derfyn  gyrfa'n  bywyd. 


DETHOLION. 


Y  mae  caru  gras  yn  arall  yn  brawf  da 

0  ras  ynom  ein  hunain. 

— Segurdod  sydd  gryd  y  mae'r  diaf- 

01  yn  hoffì  ei  siglo. 

— Nid  yw  dyfnder  trueni  dyn  byth 
tu  hwnt  i  ddyfnder  trugaredd  Duw. 

— Mae  y  credadyn  yn  meddu  b^rwyd 
nas  gall  angeu  byth  ei  gyffwrdd. 

— ^Yr  oedd  yn  rhj|id  i*rlsraeliaid  ym- 
ladd  am  eu  hetifeddiaeth,  er  fod  Duw 
wedi  ei  rhoddi  iddynt. 


Digitized 


byGoogle 


x88i.l 


Adran  yr  Adfoddwr. 


341 


COLLI  AC  ENILL  MEWN    CYS- 
TADLEUAETH. 

GAN   EMRYS. 

Mae  y  bachgen  yn  penderfynu  cyf- 
ansoddi  ar  ryw  bwnc  cystadleuol.  Cyll 
ei  gwsg  am  nosweithiau  hirion,  a  Ihrwy 
lafur  difiino  y  mae  yn  gorphen  ei  or- 
chestwaith.  Y  mae  yn  myned  a'r  brydd- 
est  i  dy  John  Morgan,  y  crydd,  ac  yn 
ei  darllen,  ac  wedi  gorphen  gofyna, 
"  Wel,  Joím  Morgan,  beth  ydych  chwi 
yn  feddwl  o'r  bryddest  ?*' 

"  Campus!*' meddai  John  Morgan, 
"campus  !" 

"  A  ydych  chwi  yn  meddwl  yr  enill- 
afy  wobr?" 

'*  O,  nid  oes  dim  dadl  am  hyny." 

"Ac  yr  ydych  chwi  yn  meddwl 
mewn  difrif  mai  myfi  a  enilla?" 

"  Nid  oes  genyf  yr  un  ddadl  ar  y 
pwnc,  os  cewch  gyfiawnder^^'  meddai 
John  Morgan. 

Mae  y  bachgen  wedi  hyny  ỳn  myn- 
ed  a'r  bryddest  i'w  nain,  a  gofyna, 

"  Fy  nain,  beth  ydych  chwi  yn  ei 
feddwl  o  honi  ?*' 

"  O  !  campus,"  ebe  hithau,  "  camp- 
us. 

'*A  yäyçh  chwi  yn  meddwl,  fy 
nain,  yr  enillaf  y  wobr  ?" 

"  Yn  ddiddadl  y  gwnewch,"  ebe  hi. 

"  Ac  yr  ydych  yn  credu,  fy  nain, 
mai  fi  a  enilla  ?" 

"  Nid  oes  dim  dadl  ar  y  pwnc,"  ebe 
y  nain,  "  os  y  cei  chware  teg." 

Y  mae  y  bachgen  erbyn  hyn  yn 
meddwl  yn  sicr  mai  efe  a  enilla  y 
gamp.  Enfyn  ei  gyfansoddiad  i'r  gys- 
tadleuaeth,  ac  wedi  hir  ddyddiau  a 
blin  nosweithiau  o  ddysgwyliad,  dacw 
ddydd  yr  Eisteddfod  wedi  dyfod — y 
beirniad  yn  darllen  y  feirniadaeth — y 
carcharorion  yn  cael  eu  gollwng  yn 
rhyddion — ac,  Och !  yr  anffawd,  mae 
ybachgen  yn  colli  !  Un  arall  sydd 
yn  cael  ei  wobrwyo  !  !  Yn  awr  am 
frwydr.  Y  máe  y  bachgen  yn  tyngu 
ei  fod  wedi  cael  cam.  *'  Onid  oedd 
John  Morgan,  y  crydd,  a   fy  nain,  yn 


dyweyd  y  byddwn  yn  sicr  o  enill,  os  y 
cawn  gyfiawnder  ?  Yrwan  am  ysgrif- 
enu  i'r  newyddiaduron  ceiniog  :  fe*u 
rhostiaf  fi  nhw  !"  Rhai  fel  yna  sydd 
yn  aml  yn  gwneyd  yr  helyntion  ar  ol 
yr  Eisteddfodau.  Ond  weithiau,  cof- 
ier,  y  mae  enill  yn  gwneyd  mwy  o 
ddrwg  na  cholli.  Mae  enill  haner  cor- 
on  mewn  cyfarfod  cystadleuol,  wedi 
gwirioni  llawer  bachgen  ieuanc.  Mae 
yn  anhawdd  siarad  ag  ef ;  y  mae  uwch- 
law  myned  i'r  Ysgol  Sabbothol  ;  gweli 
ganddo  fyned  gyda  rhyw  un  i  weled 
"  gogoniant  anian."  Y  mae  yn  eistedd 
dan  y  bregeth  fel  Dociory  ac  nid  fel 
pechadur;  a'  r  cyfan  wedi  ei  achosi  trwy 
enill  haner  coron  mewn  Eisteddfod  ! 


Y  DDALLHUAN. 


Druan  i'r  Ddallhuan  deg, 

Radd  ddistadl  na  rydd  osdeg  ! 

Na  âd  im'  ganu  'mhader, 

Ni  thau  tra  fo  sugnau'r  ser; 

Ni  chaf,  Och  I  o'r  gwarafun, 

Gysgu  na  heddychu  hun  ! 

Pan  gauwyf,  bocn  ogyfarch, 

Fy  llygaid  penaethiaid  parch, 

Hyn  a'm  deífry,  ni  hunais 

Gan  y  Ddallhuan  a'i  llais, 

AM  chrochwaedd  aml  ei  chrechwen^ 

A'i  ffals  gwyddoliaeth  o'i  phen  ; 

A  hyny  modd  yr  henwyf. 

Hyd  wawr  ddydd  annedwydd  wyf ! 

Canu  bydd  annedwydd  nâd, 

"  Hw  1  ddy  hw  !**  hoew  ddyheuad ; 

Uchel  ei  chrech  mewn  tecoed  ; 

Och  o'r  can  uwch  aerwy  coed  ! 

Pob  edn  o'r  byd  alltudryw 

A'i  baedd — o'n  rhyfedd  ei  byw  ! 

Ffraethach  yw  hon  mewn  bronallt» 
Y  nos,  na'r  eos  o'r  allt, 
Ni  thyn  y  dydd,  crefydd  crafif, 
Ei  phen  o  geubren  gobrafif: 
Wyll  flfladr  a  gân  i'r  lladron, 
Anfifawd  i'w  thafawd,  a'i  thôn  t 
Rhof  tra  f  V/  yn  aros  rhew, 
Oddaith  yn  mhob  twyn  eiddew. 


Digitized 


byGoogle 


34« 


Bwrdd  y  Gofygydd. 


[Chwefror, 


''OBIEL  YR  OES/' 

Y  Parch.  B.  D.  Johns  (Peiriander), 

rìinidog  y  Bedyddwyr  yn  Clydach, 
C,  ydyw  awdwr  yr  Oriel  hon.  Or- 
iel  ydyw  yn  cynwys  ysgrifau  adolygiad- 
iadol,  desgrifiadol  a  beirniadol,  ar  brif 
ddynion  yr  oes,  ac  yn  benaf  awdwyr, 
pregethwyr  a  darlithwyr.  Cyhoeddir 
yr  ysgrifau  hyn  wythnos  ar  ol  wythnos 
yn  Seren  Cymru.  Flynyddau  yn  ol,  bu 
Mr.  Johns  yn  ymarfer  ei  hun  yn  y 
modd  hwn  o'r  blaen,  gan  dynu  llawer 
o  sylw,  a  pheri  cryn  lawer  o  ddyddor- 
deb  yn  mhlith  derbynwyr  y  Seren. 
Ymddengys  i  ni  fod  Peiriander  yn 
meddu  crjm  lawer  o  fedrusrwydd  a 
chymwysder  at  y  math  hwn  o  waith. 
Ysgrifena  yn  rhwydd,  hylithr,  pwrpas- 
ol,  clir,  dyddorol  a  buddiol,  mewn  ar- 
ddull  cyfatebol  i  chwaeth  a  gallu  y  cy- 
ffredin.  Yr  hyn  sydd  yn  tynu  ein  sylw 
yn  mlaenaf  oli  mewn  perthynas  i*r  gyf- 
res  ydyw  y  teitl.  Dengys  y  peniad, 
*'Oriel  yr  Oes,"  ymrwymiad  pwysig 
a'r  cyhoedd,  canys  y  mae  yn  tybied 
gwaith  ag  sydd  o  eangder.  Rhaid  mai 
gorchwyl  o  gryn  gyfrifoldeb  ydyw  clor- 
ianu  dynion  mawrion  yr  oes.  Gresyn 
fyddai  priodoli  i  neb  lai  na'i  haedd- 
iant,  ac  anghyfiawnder  fyddai  tadogi 
i  neb  fwy  na'i  haeddiant.  Eto  os  gall 
Mr.  Johns  weithio  ei  hunan  i  ddirgel- 
edigaethau  ífordd  natur,  tebyg  fel  y 
mae  y  photographer  yn  arfer  gwneyd 
wrth  dynu  darluniau  o  bersonau  trwy 
gymorth  y  goleuni,  diau  y  gall  Iwyddo 
yn  dda  yn  ei  amcan.  Modd  bynag,  y 
mae  un  peth  yn  ganfyddadwy  yn  Oriel 
Peiriander,  sef  ei  fod  yn  amlygu  awydd- 
fryd  i  drafod  rhagoriaethau  yn  hytrach 
na  diíFygion  yn  ngwrthddrychau  ei  ar- 
luniaeth.  Hyderwn  na  fydd  yr  un  ei- 
ddigedd  nac  ymrysonfa  yn  bodoli  yn 
mhlith  enwogion  am  gael  y  fraint  o  eis- 
tedd  er  cael  eu  darlun  yn  yr  Oriel. 


'Y  PWLPUD  YN  BETHANIA.*' 


Awdwr  "  Y  Pwlpud  yn  Bethania " 
ydyw  y  Parch.  R.   Hughes,  Maesteg 


Mae  y  rhifyn  cyntaf  allan  o'r  wasg,  ac 
y  mae  yr  ail  rifyn  yn  y  wasg,  ac  i  ddy- 
fod  allan  yn  fuan.  Bethania  ydyw  enw 
capel  Mr.  Hughes,  ac  am  hyny  y  geilw 
ei  bregethau  *'Y  Pwlpud  yn  Bethan- 
ia."  Cyfrifir  Mr.  Hughes  yn  gyffredin 
yn  un  o  bregethwyr  blaenaf  y  Bedydd- 
wyr  yn  Nghymru.  Ynddo  ef  y  mae 
cyfuniad  o  eífenau  pregethwr  mawr. 
Pan  oeddym  yn  Hwlffordd,  arferai  Mr. 
Hughes  ddyfod  yn  achlysurol  i  supplio 
yr  eglwys  Gymreig  yno.  Nid  oedd 
neb  yn  arfer  dyfod  yno  a  hoffai  y  myf- 
yrwyr  yn  fwy  nag  ef.  Tynid  ein  sylw 
y  pryd  hwnw  at  ei  allu  mawr  i  anelu  ei 
frawddegau,  a  thrwy  hyny  ei  syniadau 
yn  uniongyrchol  at  ei  wrandawyr.  Ym- 
ddangosai  fel  yn  gas  ganddo  arddull 
amgylchog,  canys  cadwai  ei  lygaid  yn 
sefydlog  ar  y  bobl  o'i  flaen.  Parai  hyn 
fod  cyfaddasrwydd  arbenig  yn  ei  ddysg- 
eidiaeth  a*i  arddull  at  chwaeth  a  gallu 
ei  wrandawyr.  Y  mae  fod  y  gweinid- 
og  hwn  wedi  dal  ei  dircystal  yn  Maes- 
teg  am  gynifer  o  flynyddau  yn  dweyd 
llawer  iawn  am  ei  ddoniau  pregethwrol 
a  gweinidogaethol. 

Am  Mr.  Hughes  fel  pregethwr  tes- 
tynol,  dywed  Peiriander  yn  yr  Oriel  fel 
hyn  :  **  Y.  mae  Mr.  Hughes  yn  destyn- 
o/yn  ei  bregethau.  Gwelir  fod  per- 
thynas  naturiol  ac  annatodol  rhwng  yr 
adnod  neu  yr  adnodau  â'r  bregeth.  Y 
mae  y  naill  yn  codi  o*r  Uall,  fel  ffrwd 
yn  tarddu  o'r  ffynon,  fel  muriau  yn 
codi  oddiar  sylfaen,  fel  pren  yn  tyfu 
oddiar  ei  hedyn,  ac  fel  llewyrch  yn 
ymsaethu  o*r  haul.  Clywsom  lawer  o 
bregethau  heb  fod  mwy  o  gysylitiad 
rhyngddynt  â'r  testyn  nag  sydd  rhwng 
eglwys  Llangyfelach  â'r  clochdy.  Ceir  ' 
ynddynt  ryw  fath  o  efengyl  yn  cyr- 
haedd  o'r  tragywyddoldeb  cyn  y  creu 
hyd  at  y  tragywyddoldeb  ar  ol  y  mil- 
flwyddiant.  Cymer  Hughes  destyn,  ac 
yn  fuan  dengys  fod  y  testyn  hwnw  yn 
flwch  aur,  yn  llawn  o  bethau  drudfawr. 
Dangosa  fod  pob  adnod  yn  faes  yn 
feichiog  o  drysorau  cuddiedig.  *  Rhai 
pobl  a  ânt  trwy  y  goedwig  heb  weled 
coed  tân,*  ebe  hen  ddiareb  Chineaidd. 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Bwrdd  y  Golygydd. 


343 


'  Edrycha  rhai  ar  yx  haul  gyda  Uygad 
ych.'  Felly,  llawer  a  gymerant  destyn, 
ond  ni  cherddant  oddiamgylch  iddo, 
na  threiddio  i*w  waelodion.  Dywed- 
ant  ef,  a  gadawant  ef.  Y  mae  pregeth- 
au  y  'Pwlpud  yn  Bethania  *  yn  perthyn 
y  naill  i'r  llall  mor  naturiol  ag  ydoedd 
y  berthynas  rhwng  y  Siamese  Twinsa'u 
gilydd.  Mae  pcb  pen  yn  sylfaenedig 
ar  frawddeg,  nid  o  adnod  yn  Genesis, 
neu  yn  Datguddiad,  ond  yn  loan,  sef  y 
lestyn  a  gymerwyd  yn  sylfaen  yr  an- 
crchiad." 


BARN  HUGH  JONES,  D.  D., 

LLANGOLLEN,  AM  ALEXANDER  CAMPBELL. 


Yn  Seren  CymrUy  yn  ddiweddar,  y 
mae  Dr.  Jones  yn  ateb  rhyw  ymofyn- 
ydd  ar  y  pwnc  o  Fedydd  a  Maddeuant, 
fel  y  canlyn  : 

Ni  chefais  gyfldusdra  erioed  i  ddar- 
llen  y  traethawd  ar  *'  Faddeuant  Pech- 
odau,"  gan  A.  Campbell,  er  fod  ei 
Christian  BapHsm  ef  genyf,  ac  i  mi 
ddarllen  ei  ddadleuon  ef  ac  Esgob 
Purcell  ar  Babyddiaeth,  â  Dr.  Rice,  a 
Mr.  McCalla,  ar  Fedydd,  ac  â  Robert 
Owen  ar  Annuwiaeth,  gydag  edmygedd 
pur,  a  syndod  mawr  at  ei  barodrwydd, 
ei  athrylith  a'i  adnoddau.  O'm  rhan 
fy  hun,  mor  bell  ag  y  mae  fy  adna- 
byddiaeth  i  ag  Alexander  Campbell  a*i 
weithiau,  yn  myned,  mae  genyf  fwy  o 
olwg  arno  o  îawer  fel  beirniad,  a  han 
esydd  a  dadleuydd,  nag  fel  duwinydd, 
Yroddengys  ei  dduwinyddiaeth  i  mi 
yn  cymeryd  golwg  un  ochrog  a  rhy 
gyfyng  ar  athrawiaeth  yr  efengyl ;  ac 
nid  ydyw  ei  olygiadau  yn  gyson  ag 
athrawiaeth  yr  efengyl,  taken  as  a  whole 
(a'i  chymeryd  gyda'i  gilydd),'fel  y  mae 
ydyfyniad  a  wna  eich  gohebydd  yn 
anghyson,  fel  yr  ymddengys  i  mi,  ag 
athrawiaeth  cyfiawnhad  trwy  ffydd. 

D^ma  fy  impression  i  yn  wastad  ar 
dduwinyddiaeth  A.  Campbell,  mor  bell 
ag  yr  wyf  yn  ei  ddeall,  ac  yn  gydna- 
byddus  ag  ef.        *        *        *        * 

Dylaswn  ddweyd,  o  barthed  y  diw- 
eddar  Barch.   John  WiUiamSi  y  Rhos^ 


fod  lle  i  gredu  fod  ei  syniadau  am 
Gampbelliaeth  wedi  myned  o  dan  gryn 
gyfnewidiad  cyn  diwedd  ei  oes. 

Llangollen.  H.  Jones. 

Bedydd  a  Maddeuant,  &c. 

Gallaf  ddyweyd  mewn  ychydig  eir- 
iau  fy  syniad  i  ar  bwnc  Maddeuant 
Pechod.  Pan  y  creda  pechadur  yn 
Mab  Duw,  ac  yr  ymddirieda  yn  ei  uf- 
udd-dod  perífaith  a'i  angeu  iawnol  am 
gymeradwyaeth  ger  bron  y  Tad,  y  mae 
y  weithred  yma  o  gredu  yn  newid  sta- 
tu8  dyn  ger  bron  Duw — yn  newid  ei 
safle,  fel  yr  edrycha  Duw  arno  yn  awr, 
nid  fel  y  mae  y  dyn  ynddo  ei  hun,  ond 
fel  y  mae  yn  ei  Fab  ef ;  edrych  ar  ei 
feiau  fel  wedi  eu  cospi  yn  marwolaeth 
Mab  Duw,  ac  edrych  ar  haeddiant,  uf- 
udd-dod  a  rhinweddau  Mab  Ehiw  fel 
eiddo  yr  hwn  sydd  yn  credu,  fel  y  mae 
y  fynyd  hono  yn  cael  ei  wneyd  )m  gy» 
meradwy  yn  yr  Anwylyd — yn  myned 
trwodd  o  farwolaeth  i  fywyd — ei  feiau 
oll  yn  cael  eu  maddeu  iddo — a  thang- 
nefedd  Duw  yn  symud  ymaith  ei  euog- 
rwydd  a'i  ofnau,  a'i  lenwi  â  thawelwch 
hyderus,  ac  yn  aml  ä  llawenydd  an- 
nhraethadwy.  Fel  hyn,  y  mae  pob  un 
sydd  yn  credu  yn  cael  ei  gyfiawnhau — 
ei  ryddhau  oddiwrth  gondemniad,  a'i 
wneyd  yn  blentyn  i  Dduw,  ac  yn  der- 
byn  maddeuant  o'i  bechodau.  Yn  ol 
fy  syniad  i  am  ddeiliaid  bedydd,  fe 
ddylai  dyn  gredu  cyn  ei  fedyddio,  ac 
fel  un  wedi  credu  fe  fydd  o  angenrheid- 
rwydd,  yn  ol  fy  marn  i,  wedi  derbyn 
maddeuant  o'i  bechodau  cyn  ei  fed- 
yddio  ;  ond  eto,  arfer  Duw  yw  gwobr- 
wyo  dyn  ar  dir  ufudd-dod,  ac  felly  yn 
y  bedydd,  pan  yr  ymostynga  dyn  o 
galon  bur,  ac  o  gariad  cywir  a  goleued- 
ig  at  Grist,  fe  rydd  Duw  fath  o  dystiol- 
aeth  fwy  eglur  i'w  brofiad  fod  ei  feiau 
wedi  eu  maddeu  nag  a  feddianaì  yn 
flaenorol ;  a'  chredwyf  mai  dyna  un 
rheswm  beth  bynag  paham  .y  sonir  yn 
y  Testament  Newydd  am  fedydd  yn 
achub.  HuGH  Jones. 

Cyfl.  gan  J.  P.  Harris  {leuanDdu). 
Frotfidence.  Pa. 


Digitized 


byGoogle 


!14 


Bwrad  y  Golygydd, 


[Chwefror, 


AiEDiAD  Eto  gan  Dr.  Hugh  Jones. 

Yn  sicr  ddîgon,  Mr.  Gol,  dyma  of- 
yniad  eto  yn  y  Seìcn  am  heddyw.  Yn 
araf,  fechgyn  anwyl ;  yr  wyf  yn  methu 
dyfod  i  ben  ag  ateb  gohebiaethau 
swyddol,  heb  son  am  rai  llenyddol  íel 
hyn.  Gofyna  Mr.  Robert  Uien,  Bow 
Street,  *'  A  ydyw  yn  unol  ag  egwydd- 
orion  y  Bedyddwyr,  a  dysgeidiaeth  y 
Testament  Newydd,  i  weinidog  i'r  Bed- 
yddwyr  fedyddio  unrhyw  berson  ar  y 
ddealltwriaeth  fod  y  cyfry w  yn  bwriadu 
ymaelodi  gyda  rh)rw  enwad  arall  ?" 

Nis  gallaf  honi  fy  mod  yn  gwybod 
beth  yw  egwyddorion  y  Bedyddwyr  ar 
bethau  fel  hyn.  Nid  oes  ganddynt  un 
gyfifes  ffydd  awdurdodol  heblaw  y  Tes- 
tament  Newydd  ;  mae  rheolau  ambell  i 
gymanfa,  fe  ddichon,  yn  ymwneyd  â 
pheth  fel  hyn,  fel  y  clywais  am  un  o 
gymanfaoedd  Bedyddwyr  Cymreig  Am- 
erica ;  tra  nad  yw  cymanfaoedd  eraiU 
yn  bamu  yn  ddoeth  i  ymyraeth  â  pheth 
o'r  fath,  gan  ystyried  mai  peth  rhwng 
y  gweinyddydd  a'r  ymgeisydd  a  Duw 
yw  bedyddio.  •  Ac  am  y  Testament 
Newydd,  wrth  gwrs,  nid  oes  rheol  ar- 
no  i'w  chael  yn  hwnw,  gan  nad  oedd 
enwadau  o  gwbl  yn  y  byd  pan  ysgrif- 
enwyd  ef,  ond  un  eglwys  i'r  Pen 
mawr.  Anaml  iawn  y  ceir  y  cynyg  i 
fedyddio  rhai  i  fyned  at  enwadau  eraill. 
Os  ydynt  yn  credu  yn  medydd  y  cred- 
iniol  trwy  drochiad,  mae'n  anhawdd 
deall  pa  fodd  y  gallent  deimlo  gartref 
mewn  eglwys  Ue  y  dysgir  Ysgrythyrol- 
deb  taenelliad  babanod.  Pe  gofynai 
un  felly  i  mi  ei  fedyddio,  mi  a  ym- 
drechwn  ei  argyhoeddi  mai  ei  ddyled- 
swydd  a'i  gysur  fyddai  ymuno  â  rhai 
o'r  un  farn  ag  ef,  a  chydymdrechu  â 
hwynt  yn  mhlaid  y  ffydd.  Ond  os 
byddai  hyny  yn  anmhosibl,  o  herwydd 
rhesymau  anorfod  —  megys  gorthrwm 
pen-teulu— (ac  yr  wyf  yn  gwybod  fod 
ambell  i  wr  yn  dyrant  ac  erlidiwr  calon- 
galed,  os  bydd  ei  wraig  yn  cydymdeim- 
lo  â,  neu  yn  perthyn  i'r  Bedyddwyr)— 
fe  fyddai  i  mi  fedyddio  y  cyfryw  yn 
ddibetrus,  gyda  chydwybod  dda  a  chal- 
on  bur.  Pa  reswm  a  ellid  ei  roddi 
dros  beidio,  a  gadael  i  ymofynydd  di- 
dwyll  am  y  gwirionedd  fod  mewn  ter- 


fysg  meddwl  ?  Gwaith  y  gweinyddydd 
yw  cael  allan  fod  yr  ymgeisydd  yn  ym- 
ofynydd  ífyddiog  a  goleuedig.  yn  gred- 
adyn  yn  Mab  Duw,  ac  yna  ei  fedyddio 
i  lesu  Grist.  Ni  ddylai  ansicrwydd  y 
dyfodol  ei  rwystro  i  gyflawni  dyled- 
swydd  bresenol ;  a  dichon  y  byddai  i 
fedyddio  un  fel  y  cyfeiriwyd  ato,  gyn- 
yrchu  ymchwiliad,  a  dwyn  eraáll  hefyd 
i  ufuddhaw.  Yr  eiddoch  yn  gywir, 
LlangoUen,  Hügh  Jones. 


MAN-LEWYRCHIADAU. 


— Mae  yr  eglwys  yn  Thomastown, 
Ohio,  wedi  rhoddi  galwad  i'r  Parch. 
Allen  J.  Morton  i  ddyfod  i'w  bugeilio 
yn  yr  Arglwydd.  Mae  yr  achos  yn  y 
lle  hwnw  yn  gwisgo  agwedd  hynod  le- 
wyrchus  ar  hyn  o  bryd,  ac  y  mae  yr  al- 
wad  i  Mr.  Morton  yn  hollol  unol,  a 
hynod  frwdfrydig.       « 

— Y  Parch.  E.  Jenlcins,  Parisville, 
sydd  yn  gwasanaethu  yr  eglwys  yn  Pal- 
myra,  O.,  ac  y  mae  ei  lafur  yno  yn  ym- 
ddangps  fel  ]fn  cael  ei  werthfawrogi. 
Clywsom  rai  o*r  brodyr  callaf  yn  y  lle 
yn  siarad  yn  uchel  am  bregethau  Mr. 
Jenkins.  Cawsom  y  pleser  yn  ddiw- 
eddar  o  bregethu  yno  i  lonaid  y  capel 
o  wrandawyr  serchog.  Treuliasom 
brydnawn  cysurus  yn  nhy  Mr.  Yaughan 
yn  y  gymydogaeth;  dywedasom  air 
yno  hefyd.  Yma  y  cartrefa  Mr.  Samuel 
Bassett,  yr  hwn  sydd  yn  bregethwr  der- 
byniol,  ac  yn  ddyn  ieuanc  sydd  yn  dra 
awyddus  am  ychwaneg  o  addysg.  Hy- 
derwn  y  llwydda  i  gyrhaedd  ei  amcan. 

Y  mae  Mrs.  Bassett  yn  go  dalentog 
hefyd.  Darllenodd,  neu  yn  hytrach 
adroddodd  yn  ein  clyw  rai  darnau  da  o 
farddoniaeth.  Llwyddiant  iddynt. — 
Yma  yn  Palmyra  y  mae  y  Parch.  Da- 
vid  Hoplcins.  Da  oedd  genym  ei  wel- 
ed,  a  chael  ymgom  ag  ef,  am  y  tro 
cyntaf  er*s  rhai  blynyddau.  Mae  yn 
edrych  yn  bur  naturiol.  Nid  yw  yn 
debyg  yr  â  i'r  Gorllewin  yn  fuan   eto. 

Y  mae  yn  hysbys  i  lawer  o'n  darllen- 
wyr  mai  yma  y  cartrefa  y  Parch.  E. 
Morddal  Evans.     Ymddengys  ef  mewn 


Digitized 


byGoogle 


i83i.] 


Barddoniaeih. 


345 


amgylchiádau  tra  chysurus.  Ac  er 
mwyn  y  pell,  dywedwn  ei  fod  er  ys 
rhagor  na  blwyddyn  wedi  cael  "  ym- 
geledd  gymwys"  iddo  ei  hun.  Efe 
sydd  yn  c&dwýost  office  y  Ue— efe  sydd 
yn  cadw  drug  storey  yr  unig  un  yn  y  lle, 
ac  y  mae  ei  store  yn  cynwys  amrywiol 
bethau  gwerthfawr  eraiU  at  wasanaeth 
bywyd.  Addefir  yn  gyíFredin  fod  y 
brawd  Morddal  yn  meddu  natur  ddyn- 
ol  garedig,  deimladwy,  a  phob  amser 
3m  barod  i  weinyddu  cymwynas  i'r  ang- 
enog,  Pleser  i  ni  ydoedd  lletya  gyd- 
agef. 

— Oddiwrth  hysbysiadau  y  pwyllgor, 
gwelwn  nad  oes  nemawr  amser  yn 
ychwaneg  eto  i  weithio  tros  dysteb  yr 
hybarch  Theophilus  Jones,  gan  fod 
amser  ei  chyflwyniad  wrth  y  drws, 
Hyderwn  na  fydd  neb  a  ddymuna  roi 
at  y  dysteb  yn  esgeuluso  yr  adeg. 

— Sohir  fod  Dr.  Oefni  Parry  yn  bwr- 
iadu  ymadael  o  America,  gan  fyned  i 
Gymru  ddechreû  yr  haf  nesaf. 

— Pan  yr  ydym  yn  ysgrifenu,  nid 
ydym  wedi  cael  hysbysrwydd  fod  y 
Iilawlyfr  Moliant  wedi  cyrhaedd  Am- 
erica ;  ond  yr  ydym  wedi  derbyn  at- 
ebiad  i'r  archeb  am  danynt,  yn  dweyd 
y  bydd  800  o  honynt  ar  fyrder  dros- 
odd. 


GOFYNIAD. 

Âty  Farch,  Llewelyn  Rees  : 

Anwyl    Frawd Bu    ymddyddan 

rhyngwyf  yn  ddiweddar  a  rhai  o'm  cyf- 
eiUion  mewn  perthynas  i'r  arferiad  o 
alw  y  Beibl  yn  Charter.  Am  danaf  fy 
hun,  yr  wyf  yn  gwrthod  y  syniad ;  ond 
gan  fod  eraill  yn  anghydweled  â  mi, 
daethom  ì'r  penderfyniad  i  anfon  cais 
atoch  chwi  i  roddi  ychydig  eglurhad  ar 
y  mater  trwy  gyfrwng  y  Wawr. 
Yr  eiddoch  yn  frawdol, 

Benj.  C.  Williams. 
ChurchHilly  O. 


— Mae  Brooklyn,  N.  Y.,  yn  gartref  i  400  o 
br^ethwyr  a  gweinîdogion. 


Barddoniaeth. 

DYCHWELIAD  MORGAN  BACH 
O  AWSTRALIA. 

[Cyflwynedig  i'r  Wawr  gan  Thos.  R.  Jones, 
MinersYÌlle.] 


Mawr  yw'm  gofîd,  trwm  yw'm  trallod, 

O !  'r  fath  gyfnod  chwcrw  yw, 
Daw  goTthrymder  a  gwasgfeuon, 

Cyson  ynddynt  'rwyf  yn  byw, 
Herwydd  coUi'm  hanwyl  Forgan, 

Wrth  fy  hunan  cefais  fod, 
Heb  na  chyfaiU,  câr,  na  phriod, 

O  mor  hynod  yw  fy  nod. 

Aeth  fy  nnig  fab,  anwylyd, 

Draw  dros  donau'r  weilgi  laith, 
Nid  oes  gobaith  caf  ei  weled 

Tra  b'wyf  yma  ar  fy  nhaith ; 
Mae  e'  wedi'm  Uwyr  anghofio, 

Minau'n  blino,  gwael  yw'm  gwedd, 
Ac  o  herwydd  hyn  'rwy'n  credu 

Caf  fy  rhoddi  yn  y  bedd. 

O  na  chawn  i  olwg  eto 

Unwaith  ar  fy  Morgan  hach, 
Neu  gael  clywed  gair  oddiwrtho, 

P  *un  a  yw  e*n  fyw  ac  iach  ; 
Byddai  hyn  yn  gysur  imi 

Er  fy  Uoni  ar  y  Uawr, 
A  chael  golwg  ar  ei  wyneb 

Fyddai  yn  foddlondeb  mawr. 

Ond  mae'm  gobaith  wedi  darfod 

Am  gael  gwePd  fy  machgen  Uon, 
Na  chael  clywed  gair  oddiwrtho 

Tra  b*wyf  ar  y  ddaear  hon ; 
Ni  chaf  mwyach  wel'd  ei  wyneb, 

Er  mor  siriol  oedd  i  mi, 
Mae  e*n  gorphwys,  'rwyf  yn  credu, 

Yn  mhríddeUau'r  ddaear  ddu. 

Ust !  beth  ydyw*r  swn  a  glywaf 

Yma'n  cerdded  at  y  drws, 
Gallwn  feddwl  wrth  ei  gamrau 

Mai  efe  yw'm  bachgen  tlws ; 
Er  fy  siomiant  pwy  sydd  yma, 

Rhyw  foneddwr  pena*r  Uys? 
Y  mae  hwn  a'i  auraidd  gadwyn, 

A'i  fodrwyau  ar  bob  bys. 

••A  gaf  ofyn  i'ch  mawrhydi, 

Pa  beth  yw  eichneges  chwi ; 
•Rwyf  yn  siwr  nad  ocs  perthynas 

Rhwng  eich  urddas  a  myfî  ; 
Gweddw  dlawd  sydd  yma'n  aros, 

Heb  un  prìod,  cftr  na  (frynd ; 
Mae  fy  unig  fab  a  feddwn, 

Dros  y  moroedd  wcdi  myn'd." 


Digitized 


byGoogle 


346 


Barddoniaeth. 


[Chwefror, 


MORGAN. 

Dyn  wyf  inau  ar  ei  drafael, 

Yn  dod  'nol  i'm  hyfi^d  wlad, 
Bum  yn  mhell  dros  dir  a  moroedd, 

Wedi  cladda*m  hanwyl  dad ; 
Mi  adewais  diroedd  Gwalia, 

Aethym  i  Âwstralia  fawr, 
Bum  mewn  llawer  o  beryglon, 

Rhwng  gelynion  lawer  awr. 

Y  FAM. 

Aeth  fy  unig  fachgen  inau 

Dros  y  moroedd  llydaln  mawr, 
Nid  wy*n  gwybod  dim  o*i  hanes, 

Yn  mha  le  y  mae  e*n  awr; 
Pe  cawn  olwg  ar  ei  wyneb 

Unwaith  eto  yn  y  byd, 
Byddai  imi*n  fwy  dymunol 

Na  chael  perlau*r  India'i  gyd. 

MOILGAN. 

Beth  yw  enw  cynta*r  bachgen, 

Pa  beth  oedd  ei  benaf  nod  ? 
Os  oedd  hwn  yn  agos  imi, 

Ei  adnabod  gallwn  fod  ; 
Pa  gclfyddyd  c^d  yn  arfer, 

A  pha  liw  oedd  gwallt  ei  ben  ? 
A  oedd  rhai  yn  ei  adnabod 

Wrth  yr  enw  Morgan  Gwen  ? 

'      Y  FAM. 

O,  *rwy*n  gwel'd  eîch  bod  yn  gwybod 

Peth  o  hanes  Morgan  bach  ; 
Bhoddwch  wybod  *n  awr  heb  oedi, 

Os  yw  ef  yn  fyw  ac  iach ; 
D'wedwch  imi'r  gwir  am  dano, 

A  oes  tebyg  daw  e'n  ol, 
Fel  y  gallwyf  eto  erfyn 

Caf  ei  dderbyn  yn  fy  ngho*l. 

MORGAN. 

O,  fy  mam  !  nis  gallaf  atal, 

Mae'm  teimladau  yn  rhy  frwd, 
Wrth  eich  clywed  mor  ofìdus, 

Mae  fy  mron  yn  berwi'n  ffrwd ; 
Dyma'ch  anwyl,  anwyl  Forgan, 

le,  mi  yw*ch  plentyn  tlws, 
Mi  yw  Morgan  Gwen  o'r  Gumos, 

»N  awr  yn  sefyll  wrth  y  drws. 

Y  FAM  WEDI  NEWID   EI  THÔN. 

'Rwy'n  ffaelu  a'th  gredu  ar  unwaith, 

'Does  genyf  ùn  rheswm  paham; 
Os  ti  ydyw'm  hanWyl  fab  Morgan, 

O  fodd  dyro  gusan  i'th  fam  ; 
Gogoniant  i  awdwr  y  bydoedd, 

Efe  ydyw'r  gwr  sydd  a'r  llyw, 
Goganiant  a  diolch  drachefn, 

Am  gadw  fy  machgen  yn  fyw. 


MYNYDD  YR  OLEWYDD. 


[BUDDUGOL  ] 


Hen  íynydd  gorenwog  yn  ngp^lad  Palestina^ 
Gerllaw  i  hoff  ddinas  Jerusalem,  yw, 

Lle  bu'r  dygwyddiadau  o'r  natur  hynota', 
Trwy'r  rhai  daeth  yn  anwyl  yn  ngolwg  eia 
Duw. 

Mae  swyn  yn  ei  enw  i  feddwl  y  Cristion, 

0  fewn  yr  anialwch  d^rryslyd  a  maith— 
Rhyw  adgof  am  dano  a  leinw  ei  galon 

A  melus  gysuron  wrth  fyn'd  ar  ei  daith. 

Ceir  gwel'd  afon  Cedron  yn  araf  ymlwybro 

Wrth  odreu  y  mynydd  henafol  ei  wedd ; 
Awelon  y  dwyrain  o'i  amgylch  wnant  süo, 

Ac  yntau'n  y  canol  yn  derbyn  gwir  hedd ; 
I  lawr  odditano  mae  beddau'r  prophwydi, 

Y  rhai  fynegasant  i'r  ddaear  mewn  pryd 
Am  Geidwad  dynoliaeth,  ei  faich,  a'i  galedi» 

£r  dwyn  iachawdwrìaeth  i  afael  y  byd. 

Y  mynydd  hwn  hoffodd  yr  lesn  ei  hunan, 

Fel  man  neiUduedig  i  ymbil  ft'i  Dad, 
Cyn  cael  ei  gaethiwo  yn  nwylaw  gwyr  aflan, 

A  derbyn  gan  Judas  y  cu^an  a'r  brad ; 
Ac  yma  gweddiodd  tra'n  nghwmni  'i  ddysg- 
yblion, 

Ddyfalach,  ddyfalach  yn  nyfnder  ei  loes, 
A'r  ingoedd  diddiwedd  yn  gwasgu  ei  galon, 

Wrûi  feddwl  am  g'ledi  y  ffordd  tua'r  groes. 

Bu  hwn  fel  rhyw  gostrel  y  noson  ddu  hono 

1  dderbyn  y  chwyslyd  ddeínynau  o  waed 
Ddisgynent  dros  ruddiau  fy  Nuw  pan  yn  wylo, 

A  thyst  ydyw  hefyd  o'r  hyn  oll  a  wnaed ; 
Eneiniwyd  ei  laswellt  ft  dagrau  yr  lesu, 

A'i  bridd  beraroglwyd  trwy  lefau  mor  bur  ; 
Tra'r  oll  o'r  dysgyblion  syrthiasant  i  gysgu, 

Yr  hyn  oedd  chwanegiad  yn  nghwpan  y  car. 

Ac  wedi  gorpheniad  yr  oU  o'i  dreialon, 

A  phob  triniaeth  chwerw  gwrddasai'n  y  byd, 

A'r  adeg  y  conc'rodd  yr  oll  o'i  elynion, 
A  chlirio'n  dyledion  trwy  daliad  mor  ddmd, 

Ar  ol  adgyfodi  yn  fuddugoliaethwr, 

0  garchar  haiarnaidd  a  thywyll  y  bedd, 
•I  eìstedd  yn  Frenin  a  chadarn  lachawdwr, 

Ar  orsedd  drag'wyddol  yn  nheyrnas  yr  hedd. 

I'r  mynydd  y  cyrchodd  i  roddi'r  gair  Ffarwel 
I'w  ffyddlon  ganlynwyr,  a'r  ddaear  ei  hun, 
Nes  dyfod  yr  ail  dro  mewn  agwedd  oruchel 

1  farnu  pob  Uíw,  a  chenedlaeth,  a  Uun. 
Gwnaeth  gardd  Oethsemane  yn  nghyda'r  es- 

gyniad 
Ddwyn  iddo  enwogrwydd  anfarwol  a  brì  ; 
Argraffir  ei  enw  yn  anthem  y  cariad, 

Ddatgenir  mewn  gwynfyd  gan  dyrfa  ddi-rì'  t 

Gam.  JOHN  ROBERT& 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Y  Jlfaes  Cenadol. 


347 


Y  Jíàe^  denààol. 


OAN  Y  FARCH.  W.   F.  DAYIES,  NANTICOKE,  PA. 


Yn  mis  Ebrill  nesaf  bydd  diwedd 
blwyddyn  arianol  y  Bwrdd  Cenadol 
Americanaidd.  Mae  ymrwymiadau  y 
Bwrdd  y  flwyddyn  hon  yn  í 273, 938.03. 
Wrth  sylwi  ar  dderbyniadau  y  Bwrdd 
am  y  naw  mis  cyntaf,  hyny  yw,  i  fyny 
hyd  ddiwedd  Rhagfyr,  1880,  gwelais 
nad  oedd  ond  ychydig  bach  dros  ^50,- 

000  wedi  eu  derbyn.  Gadawa  hyn  fwy 
na  |2 23,000  i'w  codi  o  ddechreu  lon- 
awr  hyd  ddechreu  EbriU,  neu  dros 
ÍS5*ooo  i*w  codi  bob  mis.  Mae  hyn 
yn  swm  mawr,  ac  yn  swm  na  chodir 
byth,  os  na  chymer  pob  gweinidog, 
Cristion,  a  chynulleidfa,  y  mater  mewn 
llaw,  a  phenderfynu  na  fydd  a  allo  efe 
yn  achos  fod  y  swm  heb  ei  gyrhaedd, 
a'r  Bwrdd  yn  methu  yn  Ebrill  a  chyf- 
arfod  ei  ymrwymiadau.  Nid  amser  i 
neb  i  hepian  a  chysgu  ydyw ;  mae  Eb- 
rill  wrth  y  drws ;  am  hyny  gweddiwn 
ar  i  Dduw  ein  gwneyd  yn  ewyllysgar 
iddo  yn  nydd  ei  nerth.  Mae  i  ni  ug- 
einiau  a  chanoedd  o  frodyr  a  chwior- 
ydd  da,  wedi  aberthu  mil  myrdd  o  gy- 
suron,  wrth  fyned  ar  gais  eglwysi  Am- 
erica,  i  India,  Burmah,  China,  Japan, 
Affrica,  ac  ynysoedd  y  môr,  gan  hyderu 
na  fyddant  yn  ol  o  estyn  a  allont  idd- 
jaü  o  gysuron  bywyd,  yn  nghyda'r 
angenrbeidiau  hyny  a  wna  eu  Uafur  yn 
Uwyddiant.  Dylai  teimlad  dros  ein 
brodyr  a'u  teuluoedd  fod  yn  symbyliad 
i  ni  gadw  trysorfa  y  Bwrdd  yn  llawn  ; 
ond  uwchlaw  hyn,  mae  sefyllfa  ysbryd- 

01  y  rhai  y  llafuriant  yn  eu  plith,  a  go- 
goniant  y  Ceidwad  yn  galw  yn  uwch, 
hyd  yn  nod  na  hyny,  arnom  i  fod  a 
gofal  mawr  am  waith  sydd  gymaint  ei 
bwys.  Mae  codi  y  swm  uchod  yn  gryn 
orchwyl  mewn  tri  mis ;  ond  nid  gor- 
mod,  ond  cael  calon  i  weithio.  Bydd- 
ed  i  bob  un  sydd  a'r  gronyn  lleiaf  o 
deimlad  cenadol  yn  ei  galon  adeìladu 
ar  gyfer  ei  dy,  a  thri  mis  o  ymdrech  a 
llafur  brwdfrydig  a  sicrha  orpheniad  y 
mur,  ac  a  rydd  i*r  Bwrdd  yr  oli  sydd 
arno  eisiau  i  gyflawnu  ei  addunedau  i 
bawb. 


Yn  y  Gymanfa  ddiweddaf  yn  Mi- 
nersYÌlle,  pan  oedd  y  gwaith  cenadol 
o  flaen  y  gynadledd,  yr  oedd  teimlad 
cyfTredinol  yn  cael  ei  amlygu,  fod  yr 
hoU  eglwysi,  fel  rheol,  yn  cyfranu  can 
lleied  at  orchwyl  cymaint  ei  bwys  ag 
efengyleiddio  y  byd.  Credid,  êr  gwan- 
ed  yw  llawer  o'n  heglwysi,  y  gallent 
wneyd  mwy  nag  yn  bresenol,  ond  cael 
cynllun  neu  gy nlluniau  da  i  weithio 
wrthynt.  Ceisiwyd  genyf  gan  y  gyn- 
adledd  i  awgrymu  cynllun  neu  gynllun- 
iau  a  dybiwn  yn  fanteisiol  i*r  eglwysi 
eu  gosod  mewn  gweîthrediad,  er  casglu 
mwy  o  arian.  Er  cyflawni  fy  addewid 
i'm  brodyr  yno,  mi  wnaf  hyny  yn  bres- 
enol: 

Yr  wyf  wedi  awgrymu  y  cynllun  a 
gaf  nodi  yn  flaenaf,  o'r  blaen  yn  y 
Wawr,  sef  cael  y  blychau  cenadol,  a'u 
rhoddi  i'r  plant,  a*u  gadael  hwy  i  gy- 
meryd  y  gwaith  mewn  llaw.  Gellir 
cael  y  rhai-  hyn  am  ddim,  ond  gyru  at 
Rev.  L.  M.  Luther,  1420  Chestnut  St., 
Philadelphia.  Rhoddais  i  unar  ddeg 
o  honynt  allan  y  flwyddyn  ddiweddaf, 
dan  ofal  cymaint  a  hyny  o  ferched 
bach  ein  hysgol  Sul,  ac  addewais  lyfr 
i'r  hon  a  gasglai  fwyaf ;  yn  mhen  mis, 
pan  alwais  am  danynt  i  mewn,  cefais 
ynddynt  y  swm  o  $24,  a  rhai  centiau 
dros  ben.  Credwyf  am  «eglwysi  yn  y 
Dyffryn  hwn,  pe  yn  cael  y  blychau  hyn 
am  dro,  a  digon  o  honynt,  y  byddai 
iddynt  yn  ddigon  hawdd  gasglu  cy- 
maint  bedair  gwaith  ag  a  wnaethom  ni. 
Cyn  y  darllenir  y  Uith  hwn  byddant 
allan  genyf  fi  y  flwyddyn  hon  eto,  a 
dysgwyliaf  wneyd  yn  well  y  tro  hwn 
na'r  llynedd.    ^ 

Cynllun  da  árall  yw  dwyn  yr  ysgol 
Sul  i  deimlo  dyddordeb  yn  y  gwaith. 
Un  ffordd  i  wneyd  hyny  yw,  nodi  Sab- 
both  yn  ystod  y  chwarter,  ei  alw  yn 
Sabboth  Cenadol,  a  chael  ychydig  o'r 
athrawon  i  roddi  anerchiadau  byrion  ar 
y  Maes  Cenadol,  i'r  plant,  a  chael  y 
plant  i  adrodd  darnau  o  nodwedd  gen- 
adol,  a'r  canu  o  nodwedd  genadol,  hoU 
waith  y  prydnawn  yn  genadol  hollol,  a 
chyraeryd  casgliad,  ei  alw  yn  "  Gasgl-' 
iad  Cenadol  yr  Ysgol,'*  a*i  gadw  ar 
wahan  oddiwrth  eiddo  yr  eglwys.  Er 
chwyddo  y  casgliad  hwn  gymaint  ag  a 


Digitized 


byGoogle 


348 


Y  Maes  CenadoL 


[Chwefror, 


ellir,  sefydler  rhyw  fath  o  gystadleu- 
aeth  rhwngy  dosbarthiadaumawrion,  a 
hefyd  y  rhai  bychain,  a  buan  iawn  y 
dyblir,  os  na  threblir  cyfraniadau  yr 
eglwysi  mwyaf  diallu. 

Cynllun  da,  a  hawdd  iawn  hefyd,  yw 
gosod  y  meibion  a'r  merched  drwy  yr 
holl  ysgol  yn  erbyn  eu  gilydd.  Gwel- 
ais  hwn  yn  gweithio  yn  rhagorol,  ac 
arian  mawr  yn  cael  eu  casglu  mewn  Ue- 
oedd  na  fyddai  dim  yn  ílaenorol  yn 
cael  ei  wneyd. 

Credwyf  fod  yr  hyn  wyf  wedi  eî  ys- 
grifenu  yn  ddigon  i  awgrymu  pa  mor 
rhwydd  y  gall  unrhyw  frawd  da  mewn 
eglwys  weithio  allan  gynllun  ei  hunan, 
yn  mhlith  y  plant,  a  dry  allan  yn 
llwyddiant  arianol  tu  hwnt  i'w  ddys- 
gwyliad. 

Mae  y  gwaith  hwn  yn  rhy  bwysig  i'w 
adael  yn  hollol  i*r  plant,  a  byddai  yn 
bechod  mewn  unrhyw  eglwys  a  chyn- 
ulleidfa  i  wneyd  hyny.  Yr  ydym  ni 
oll  yn  gyfrifol  am  dano,  a  dylem  oU 
deimlo  dyddordeb  ynddo.  Rhaid  yw 
cyfaddef  nad  yw  haner  ein  haelodau  yn 
teimlo  un  dyddordeb  o  gwbl  yn  efeng- 
yleiddiad  y  byd.  Mae  eu  gwybodaeth 
am  y  maes  cenadol  yn  debyg  i'w  heiddo 
am  y  lleuad,  y  gellwch  ei  mesur  â 
dim.  Anmhosibl  cael  sylw  ac  arian 
dyn  at  yr  hyn  na  wyr  ddim  ara  dano. 
O  ganlyniad,  y  cam  cyntaf  i'w  wneyd 
a'n  haelodau  eglwysig  yw  eu  cael  i  wy- 
bod  ychydig  am  y  gwaith  sydd  wedi  ei 
wneyd,  sydd  yn  cael  ei  gyflawni  yn 
awr,  a'r  tir  sydd  eto  heb  ei  feddianu. 
Gellir  cyfranu  y  wybodaeth  hon  mewn 
Uawer  ífordd — trwy  anerchiadau  byrion 
ar  y  nos  Lun  gyntaf  oV  mis,  neu  am- 
bell  gwrdd  neillduol,  neu  bregeth  yn 
awr  ac  eìlwaith,  yn  yr  hon  y  dygir  ger 
bron  y  gynulleidfa  ryw  ran  neillduol 
o'r  maes,  yn  yr  hwn  y  byddo  gras  Duw 
wedi  ei  amlwg  fynegu.  Yna  myner 
cynllun  yn  yr  hwn  y  gall  pawb  gymer- 
yd  rhan  ynddo,  a'r  hwn  y  byddo  rhyw- 
beth  ynddo  i  dynu  sylw.  Gwelais 
Iwyddiant  anarferol  gyda  un  fel  hyn,  a 
gellir  gwasgaru  gwybodaeth  genadol 
lawer  iawn  trwyddo  hefyd.  Neillduer 
pwyllgor  gan  yr  eglwys,  gwaith  yr  hwn 
fyddo  derbyn  unrhyw  beth  a  welo  un- 
rhyw  frawd  neu  chwaer  yn  dda  ei  roddi. 


Bydded  yr  hyn  a  roddir  yn  ddiUad, 
darluniau,  neu  ryw  addurnwaith,  waeth 
yn  y  byd  beth,  os  gellir  gwneyd  arian 
o  hono. 

Awgrymaf  yn  y  fan  hon,  er  gwneyd 
y  cynllun  hwn  yn  adeiladol,  yn  ogystal 
ag  yn  llwyddiant  arianol,  fod  pob  peth 
a  roddir,  os  yn  bosibl,  a  rhywbeth  yn 
perthyn  iddo  a  fydd  yn  awgrymu  syn- 
iadau  am  ffeithiau  cenadol.  Er  eng- 
raiât,  meddylier  fod  chwaer  yn  gwneyd 
motto^  fod  y  tnotto  hwnw  yn  mynegu  y 
flwyddyn  yr  aeth  Carey  i  India,  neu  y 
flwyddyn  y  bu  farw  yno,  neu  unrhyw 
ffaith  arall,  canoedd  o  ba  rai  sydd  wrth 
law.  Gallai  chwaer  arall  weithio  â'i 
nodwydd  ddarlun,  dywedwch  o'r  Beibl, 
yna  y  dyddiad  y  cyfieithwyd  ef  gyntaf 
i'r  Chineaeg,  neu  ryw  iaith  arall.  Fe 
welir  wrth  hyn  yr  hyn  wyf  yn  feddwl. 
Wedi  i*r  pwyllgor  gael  gan  yr  aelodau 
bethau  fel  hyn,  ac  efallai  lawer  o  lyfrau 
cenadol  da,  a  lluaws  o  bethau  nas  gall- 
wn  yn  awr  eu  henwi,  gallant  benodi 
noson  i  werthu  yr  oll,  a  bydd  yr  arian 
ganddynt  i  ddanfon  i'r  Bwrdd,  a  bydd- 
ant  hefyd  wedi  gwasgaru  Ilawer  îawn  o 
wÿbodaeth  genadol  drwy  yr  eglwys  a*r 
gymydogaeth,  ac  heblaw  hyny,  llwyddo 
i  gael  llawer  un  i  wneyd  ychydig  gyd- 
a'r  gorchwyl  pwysig  hwn,  na  alíasid 
cael  gafael  ynddo  yn  un  ffordd  arall. 

Wrth  derfynu  ar  hyn,  cofìer  na  char- 
em  fod  dim  ag  ydwyf  wedi  ei  awgryrau 
yn  cymeryd  Ile  y  casgliad  nos  Lun 
cyntaf  yn  y  mis.  Credwyf  nad  oes  un 
adeg  ag  y  mae  dyn  yn  cael  cymaint  o 
bleser  wrth  gyfranu,  a  phan  yn  teimlo 
i*r  byw  ei  fod  yn  derbyn.  Pan  yn 
gofyn  i  Dduw  mewn  teimlad  am  Iwyddo 
ei  waith,  ystyriwn  hi  y  fraint  fwyaf  y 
pryd  hwnw  i  gael  rhoddi  rhywbeth  î 
hwyluso  y  gwaith  yn  y  bîaen.  Wrth 
gwrs,  Ile  bydd  gweinidog,  efe  o  bawb 
yw  y  cymwysaf  i  ddwyn  un-  o*r  cyn- 
lluniau  uchod,  neu  ryw  gynllun  arall  a 
welo  efe  301  oreu,  i  sylw,  a  Ile  na  fyddo 
gweinidog  cawn  wasgu  ar  ryw  frawd  da 
o  ddiacon,  neu  aelod  cyffredin,  i  gym- 
eryd  y  mater  mewn  llaw ;  a  myned  ei 
weled  yn  cael  ei  gario  allan  yn  drylwyr 
ac  eífeithiol.  Os  bydd  brawd  yn  un- 
rhyw  eglwys  yn  teimlo  ar  ei  galon  i 
gymeryd   at    ddwyn   rhyw  gynllun    i 


Digitized 


byGoogle 


i88i.J 


Hanesian  CarirefoL 


349 


sylw,  na  arosed  am  gymelliad  oddiwrth 
I  yr  eglwys,  neu  i  rywun  arall  i  wneyd 
'  hyny,  ond  eled  at  y  gwaith.  Sicrhaf 
iddo  fyd  o  bleser,  a  hefyd  y  bydd  i'r 
eglwys  deimlo  yn  falch  o  hono,  cyd- 
weithredu  ag  ef,  a  dweyd,  "  Duw  yn 
rhwydd  iddo." 

Y  GWAITH  CENADOL   GARTREF. 

Mae  pump  o  gylchoedd  tu  allan  i'r 
dyn  ei  hun  y  dylai  pob  Cristion  deim- 
lo  dyddordeb,  a  hefyd  lafurio  ^mddynt. 
Tn  gyntaf,  y  teulu  j  yna  yr  eglwys  a'r 
gynulleidfa  y  mae  yn  perthyn  iddi ; 
wedi  hyny  y  dref  yn  mha  un  y  mae  yn 
byw ;  a'r  wlad  y  perthyna  iddi ;  ac  yn 
ddiweddaf  dylai  y  byd  crwn  cyfan  gael 
ein  sylw,  a'i  achos  ef  yn  achos  i  ni. 
Ni  ddylai  neb  gael  ei  lyncu  gan  ei  deu- 
lu,  ei  dref,  nac  ychwaith  gan  ei  wlad, 
.  ond  dylai,  fel  lesu,  fod  a'r  holl  fyd  yn 
pwyso  ar  ei  galon.  Fel  y  mae  ergyd 
ar  y  troed  yn  gyru  poen  trwy  yr  holl 
gyfansoddiad,  felly  mae  esgeulusdod  o 
un  o'r  cylchoedd  yn  achosi  annedwydd- 
wch  yn  y  lleill.  Nid  yw  Âmerica  yn 
gorwedd  yn  agosach  at  feddwl  y  Ceid- 
wad  na  China,  ac  mae  yr  hwn  a  ddiys- 
tyra  "  un  o'r  rhai  bychain  hyn,"  allan 
ar  wastadedd  y  Gorllewin,  neu  yn  an- 
ialdiroedd  India,  neu  yn  mhlith  mil- 
iynau  Ohina,  yn  rhoddi  loes  i  galon  yr 
hwn  sydd  yn  orlawn  o  dynerwch. 

Nid  teg  i  ni  anghofìo  y  Talaethau 
Unedig  wrth  sylwi  ar  y  talaethau  gwa- 
hanedig  draw.  Mae  o  bwys  mawr  i  ni, 
a'r  byd  hefyd,  fod  crefydd  yn  ffytiu 
yma,  a  bod  gofal  yn  cael  ei  gymeryd 
o'r  paganiaid  sydd  yn  ein  hymyl.  ,Dos- 
barth  mawr  sydd  genym  i  ofalu  am 
danynt  yma  yw  y  Negroaid,  trwy  y 
Talaethau  Deheuoí.  Mae  miloedd  law- 
er  0  honynt  yn  aelodaií  mewn  eglwysi 
Bedyddiedig,  ond  mae  eu  gwybodaeth 
yn  fychan  iawn.  Mae  gan  y  Bwrdd 
Cenadol  Cartrefol  un-ar-ddeg  o  ysgol- 
ion  yn  bresenol  er  eu  haddysgu  yn 
flfordd  Duw  yn  fanylach,  a'u  cymwyso  i 
fod  yn  weinidogion  cymwys  y  testa- 
ment  newydd.  Mae  y  brodyr  hyn  yn 
teilyngu  cynorthwy,  oblegîd  cynorth- 
wyant  eu  hunain.  Casglodd  ein  brod- 
yr  o  liw  yn  Nhalaeth  Alabama  y  llyn- 


edd,  jS  10,000  at  sefydliadau  addysg,  yr 
hyn  oedd  yn  llawer  mwy  nag  a  ddys- 
gwylid  gan  ddosbarth  sydd  yn  byw  yn 
nghanol  cymaint  o  dlodi. 

Heblaw  y  Negroaid  mae  gan  y  Bwrdd 
y  Gorllewin  i  ofalu  am  dano.  Y'mhlith 
yr  ymfudwyr  i'r  Gorllewin  mae  Uawer 
301  bobl  grefyddol,  ond  yn  hollol  dy- 
lawd  am  amr)rw  flynyddoedd  wedi  my- 
ned  yno,  ac  felly  yn  analluog  i  godi 
addoldai. 

Mae  gan  y  Bedyddwyr  yn  awr  yn  y 
Talaethau  Gorllewinol  a'r  Ghogledd-Or- 
llewin,  500  o  eglwysi  heb  dai  addoliad. 
Eleni  bwriadir  cynorthwyo  y  rhai  hyn 
trwy  roddi  symiau  o  arian  iddynt  at  ad- 
eiladu,  ar  y  telerau  eu  bod  hwy  yn  cas- 
glu  cymaint  ddwy  waith  atynt.  Na 
fydded  i  ni  fod  yn  ol  o  gofio  am  gar- 
tref,  yn  gystal  ag  oddicartref,  yn  ein 
cyfraniadau  y  misoedd  dyfodol.  Bydd 
hyny  yn  addoliad  llawö  mor  dderbyn- 
iol  gan  y  Nefoedd  a  myned  i'r  capel  i 
wrando  pregeth  neu  offrymu  gweddi. 

Mae  terfynau  gofod  y  Wawr  wedi  ei 
gyrhaedd  y  tro  hwn,  ddarllenydd,  heb 
roddi  î  ti  fawr  newyddion.  Ymdrech- 
wn  gael  basgedaid  lawn  y  tro  nesaf. 


HANESION  CARTREFOL. 


TySTEB  Y   PaRCH.    ThEOPHILUS   JONES9 
WlLKESBARRE. 

Yr  ydys  wedi  penderfynu  mai  ar 
Ddydd  Gwyl  Dewi,  sef  Mawrth  laf,  yn 
nghapel  y  Bedyddwyr  yn  Kingston,  y 
cyflwynir  y  dysteb  i  Mr.  Jones.  Mae 
y  cyfarfod  i  ddechreu  yn  yr  hwyr,  am 
6  o'r  gloch,  pan  y  dysgwylir  yn  nghyd 
amr)rw  frodyr  o'r  gwahanol  enwadau. 
Yr  ydys  yn  taer  gymell  pawb  i  wneyd 
eu  goreu  dros  y  dysteb  o  hyn  i  hyny, 
ac  anfon  eu  cyfraniadau  yn  brydlawn  i 
law  y  Trysorydd, 

B.  HuGHES,  Hyde  Park, 


Rhodd  Werthfawr  o  Lyfrau. 

Nos  Nadolig  yr  oeddem  fel  eglwys, 
cynulleidfa,  ac  ysgol  Sabbothol,  yn 
Snyder's  Hill,  yn  mwynhau  ein  hun- 
ain,  ac   ya  difyru  y  plant  â  chandy,  a 


Digitized 


byGoogle 


350 


Haneston  Cartre/oL 


[Chwefror, 


synu  y  naill  a*r  llall  â  gwahanol  rodd- 
ion.  Synwyd  y  gweinidog  gymaint  a 
neb  pan  ddywedodd  un  o'r  brodyr  fod 
yno  chwech  o  gyfrolau  hardd  iddo. 
Derbynied  fy  rarodyra'm  cyfeillion  oU 
fy  niolchgarwch  am  gofio  mor  sylwedd- 
ol  am  danaf.  *'  Yn  g^nmaint  a  gwneu- 
thur  o  honoch  i  un  o'r  rhai  bychain 
hyn,  i  rai  y  gwnaethoch/*  meddai  yr 
Argíwydd  lesu. 
Nanticoke,  Pa.         W.  F.  Davies. 


Nanticore,  Pa. 

Cafodd  ysgol  Sabbothol  y  Bedydd- 
wyr  amser  braf  yma  nos  Nadolig,  mewn 
adrodd,  canu,  a  rhoddi  a  derbyn  an- 
rhegion.  Cymerwyd  rhan  yn  yr  ad- 
rodd,  gan  Henry  Roberts,  John  Grif- 
fiths,  WiUiam  Williams,  Henry  Hill,  a 
Uawer  eraill  nas  gallaf  eu  henwi  yn 
bresenol ;  ac  yn  y  canu,  gan  ein  gwein- 
ídog,  a  chan  William  Edmunds,  Thora- 
as  Lewis,  Benjamin  Jones,  a  Chôr  Ael- 
wyd  Henry  Richards.  Mae  y  côr  hwn 
301  gallu  canu  yn  rhagor«L  Rhoddas- 
ant  foddlonrwydd  i  bawb  oedd  yn 
wyddfodoL  Oynaliwyd  y  cwrdd  eleni 
mewn  neuadd  yn  y  dref,  am  fod  y  cap- 
el  yn  rhy  fach,  ac  yr  oedd  y  neuadd  yn 
orlawn,  a  llawer  yn  gorfod  sefyll  drwy 
y  cyfarfod.  Yr  oedd  y  pwyllgor  wedi 
darparu  yn  helaeth  gnau  a  chandi  i*r 
plant  i  gyd  ;  ond  gan  fod  y  plant  wedi 
derbyn  cymaint  o  roddion  eraill  oddiar 
y  Christmas  iree  oedd  yno,  penderfyn- 
wyd  cadw  y  candi  nes  ar  ol  y  Nad- 
olig. 

Mae  ein  hysgol  ar  hyn  o  bryd  yn 
ilewyrchus  iawn,  a  dylem  fel  athrawon 
fod  yn  fawr  ein  hymdrech  dros  y  to 
gobeithiol  o  feibion  a  merched  sydd  yn 
codi  dan  ein  gofaL  Mae  y  capel  sydd 
yn  cael  ei  godi  yn  y  lle  yma  i'r  eglwys 
Seisonig,  bellach  o  dan  do,  Dysgwyl- 
ir  iddo  fod  yn  barod  heb  fod  yn  faith. 
Mae  ei  fawr  eisiau  yma,  a  dysgwyliwn 
yn  bryderus  am  y  dydd  y  byddo  y 
brodyr  Seisonig  ynddo.  Diameu  y 
llwydda  y  ddwy  eglwys  lawer  yn  well 
wedi  hyny,  ac  y  bydd  cysur  y  Cymry 
a'r  Saeson  yn  helaethach  ar  ol  hyny 
nag  yn  bresenoL  Aelod. 


Newburg.  O. 

Nos  Sadwrn,  lonawr  i,  1881,  c)m- 
aliodd  ysgol  Sabbothol  y  Bedyddwyr 
gyfarfod  adloniadoL  Llywydd  y  cyf- 
arfod  oedd  ein  gweinidog,  y  Parch  J. 
F.  Richards.  Arweiniwyd  y  cyfarfod 
yn  fedrus  gan  L.  L.  Williams,  a  thra- 
ddododd  anerchiad  rhagoroL  Adrodd- 
odd  y  plant  yn  dda  odiaeth.  Oant)dd 
Tommie  Waters  yn  deimladwy  ac  eff- 
eithioL  Adroddodd  John  Richards 
yn  fedrus ;  ond  credwn  yn  gydwybod- 
ol  i  Mrs.  Richards  (ei  wraig)  ei  guro  o 
ddigon.  Synodd  a  rhyfeddodd  pawb 
wrth  fedrusrwydd  y  ferch  fechan  Elvira 
Davies  yn  chwareu  yr  organ.  Os  ca 
addysg  ac  ymarferiad,  diau  y  gwna  i'r 
byd  i  deimlo  ei  bodoíaeth.  Yr  oedd  y 
plant,  dan  arweiniad  John  Waters,  yn 
canu  yn  imol  a  grymus.  Yn  wir,  mae 
y  brawd  Waters  yn  haeddu  cefnogaeth 
a  chanmoliaeth  am  ei  ymdrechion  par- . 
haus  gyda  y  plant.  Prif  ddyben  y  cyf- 
arfod  oedd  cyflwyno  rhoddion  i'r  plant. 
Bu  y  boneddigion  canlynol  yn  weith- 
gar  yn  cario  allan  gynllun  o  eiddo  Mr. 
John  Jones,  Utica,  i  wneyd  ysgol  Ja- 
cob  yn  ardderchog  a  gogoneddus,  sef 
Azariah  Jones,  William  Davies,  a  Wil- 
liam  Evans,  &c. 

Yr  oedd  yr  ysgol  Jacobaidd  wedi  ei 
gorlwytho  gan  roddion  haeL  Derbjm- 
iodd  y  Parch.  James  F.  Richards  a'i 
deulu  amryw  roddion,  a  hefyd  swm  da 
o  arian.  Daeth  un  o*r  cyfarfodydd 
goreu  a  gynaliwyd  gan  ysgol  y  Bed- 
yddwyr  i  derfyniad  mewn  heddwch. 
Afae  yr  ysgol  yn  myned  ar  gynydd  yn 
barhaus.  Cymro. 


Arnot,  Pa. 

Mr.  GoL — Dymunwyf  arnoch  adael 
hanes  y  cyfarfodydd  adroddiadol  a 
gawsom  yma  y  Nadolig  diweddaf  i  ym- 
ddangos  yn  eich  cyhoeddiad,  am  y 
credwyf  y  bydd  hyny  yn  ddyddorol  i*r 
cyhoedd.  Yr  oedd  y  cyfarfodydd  hyn 
yn  werth  eu  canmol  ar  gyfer  eu  ham- 
rywiaeth.  Yr  oedd  Uawer  o'r  darnau 
a  ddewiswyd  yn  gymwys  iawn  i'r  am- 
gylchiad  oeddem  ni  ynddo  ar  y  pryd, 
sef  mewn  hiraeth  ar  ol  cin  hanwyl 
weinidog,  Dafydd  Harris. 


Digitized 


byGoogle 


iS8i.] 


Hanesiùn   CattrefoL 


351 


Ll)rwydd  y  cyfarfodydd  ydoedd  y 
brawd  Philip  Williams. 

Cyfofýody  Boreu, 

Dechreuwyd  am  lojá  trwy  adrodd 
y  Salm  gyntaf,  yna  gweddi  a  thôn  gyn- 
ulleidfaol.  Yna  dechreuodd  y  Llyw- 
ydd  alw  y  plant  i  adrodd  a  chanu  eu 
damau,  yn  ol  y  rhestr  ganlynol: 

Samuel  Mitchell,  *'  The  Starj'*  Mar- 
tha  J.  Williams,  Englyn  i  6wm  Rhon- 
ddaj  Mary  Harriet  Williams,  Fíblineb 
Ariangarwch;  Thomas  a  Maggie  G. 
WiUiams,  canu,  *'  Yes,  I  do  believe  in 
the  Lord  ;"  Gwen  Jones,  Childhood's 
Hour;  Maggie  G.  Williams,  Our  Fa- 
thcr  in  Heaven ;  Catherine  G.  Wil- 
liams,  Going  Home ;  jAn  G.  Wil- 
liams  a'i  barti,  canu  Ildio  i  Demtasiwn; 
Sarah  Wilkins  a  Susannah  E.  Jones, 
(dadl),  Y  Ffordd  i  wneyd  OyfeiUion ; 
Thomas  G.  WiUiams,  adrodd ;  James 
Jugley,  Mary's  little  Lamb  ;  H.  S. 
Jones,  adrodd  y  Prophwyd  Habacuc ; 
Lily  Morris,  Gentle  Jesus;  John  M. 
Thomas,  cân  ;  Anne  P.  Jones,  Duty  to 
God ;  Anne  Wilkins,  adrodd ;  A.  E. 
Jones,  Willy  Dyfal ;  Mary  Harriet  Wil- 
b'ams,  Duw  yn  Noddfa  ;  Thos.  G.  Wil- 
liams,  adrodd ;  Berry  Pierce,  I  had  a 
little  Land ;  John  M.  Thomas,  cân  ; 
Maggie  G.  WiUiams,  adrodd,  Nid 
Boddi  Enaid  byddant;  Benj.  Lloyd, 
Never  Sulk  or  Frown ;  Ann  Williams, 
Y  Dyn  Blysig  ;  Philip  WiUiams,  cân  ; 
John  M.  Thomas,  canu  Plant  y  Tonau. 
Felly  terfynwyd  cyfarfod  y  boreu. 

Cyfarýod  2  o'r  Gloch. 

Dechreuwyd  trwy  adrodd  penod,  a 
gweddi,  gan  y  brawd  H.  H.  Davies,  a 
ẂÔD  gynulleidfaol.  Yna  awd  y'mlaen 
a  gwaith  y  cyfarfod  fel  y  canlyn  : 

Samuel  Mitchell,  Sabbath  Morning ; 
MaryL.  Phelps,  The  Golden  Stair;" 
John  G.  Williams  a'i  barti,  canu,  I  am 
so  glad  that  our  Father  is  in  Heaven  ; 
Mary  E.  Jones,  The  Child's  Good 
Moming;  John  Elias  Williams,  Dy 
Fam  yw  hi  er  hyn  i  gyd  :  Gwen  Jones, 
Stray  Little  Girl;  William  Wilkins, 
Nadolig ;  William  Jones,  Young  Rob- 
ins;  Sarah  Wilkins,  Nos  Calan  Gauaf ; 
Phiíip  WiUiams,    cân  ;    Susannah    Ë. 


Jones,  adrodd ;  Catherine  G.  WiUiainSy 
Dyddan  fy  mebyd  ;  Wm.  G.  WiUiams, 
Beth  yw  fy  Oes  ?  John  M.  Thomas, 
cân ;  Anne  Wilkins,  adrodd ;  S.  H. 
Davies,  araeth;  Benjamin  Lloyd,  ad- 
•rodd,  Strange  Little  Boy ;  Sarah  Wü- 
kins,  Susannah  E.  Jones,  John  G.  Wil- 
liams,  Ymryson  yn  nghylch  Rhanu  y 
Deisen  ;  H.  S.  Jones,  adrodd,  y  Doeth- 
ion  o*r  Dwyrain ;  Mary  A.  Morris, 
Little  Things;  Lizzie  PhiUips,  Mary 
Dow ;  John  G.  WiUiams  a'i  barti, 
canu,  'Rwyf  finau  yn  Filwr  bychan  ; 
Philip  WiUiams,  cân ;  John  Booth,  I 
had  a  little  Land  ;  Sarah  H.  Jones, 
adrodd  ;  John  Jones,  Little  Gray 
Mouse.  Terfynwyd  trwy  ganu  tôn 
gynuUeidfaol. 

Cyfarfod  6  o'r  Gloch, 

Dechreuwyd  trwy  adrodd  penod  gan 
Susannah  E.  Jones  ;  gofynwyd  bendith 
yr  Arglwydd  gan  un  o*r  brodyr,  a 
chanwyd  tôn  gan  y  gynuUeidfa.  Yna 
galwyd  ar 

James  By water,  The  Dying  Soldier ; 
H.  S.  Jones,  Dinystr  Byddin  Senache- 
rib ;  Joseph  PhiUips,  cân ;  Ed.  Lloyd 
a  LÌ2zie  Jane  Phèlps,  dadl ;  Anne  Wil- 
kins,  adrodd  :  Edward  Todd,  tôn  ;  S. 
H.  Davies  ac  A.  P.  Jones,  dadl,  Y 
Meddwyn;  Mary  G.  WiUiams,  Gwen 
Fach  o'r  Felin  ;  Tôn  gan  John  G.  Wil- 
liams  a'i  gyfeiUion.  Philip  WiUiams, 
cân;  Henry  H.  Davies,  adrodd,  Ar- 
dderchawgrwydd  y  Beibl  ;  .Mary  K 
Lloyd,  adrodd.  Canwyd  tôn  mewn 
iaith  ddyeithr,  gan  P.  WiUiams  a'i  gyf- 
eiUion.  Cafwyd  araeth  gan  y  brawd 
D.  Wilkins.  Canodd  Mr.  Breese  a'i 
ferch  Ddeuawd.  Maggie  G.  WiUiamSy 
adrodd,  Sania  Claus ;  Philip  WiUiams, 
cân;  John  M.  Thomas,  adrodd,  All- 
wedd  Myfyrdod  ar  yr  Egwyddor  Gym- 
raeg;  S.  A.  Jones,  adrodd;  Edward 
L.  Lloyd,  The  Dead  Child's  Ford  ; 
Triawd,  gan  P.  WiUiams,  John  M. 
Themas,  a  Mrs.  E.  M.  Thomas.  Dan- 
iel  Wilkins,  adrodd;  J.  M.  Thomas, 
cân.  Cafwyd  araeth  eto  gan  Mr.  Lo- 
gan.  Tôn  gan  y  plant ;  Sarah  Wil- 
kins,  Christmas  Day  ;  Thomas  Morris, 
adrodd ;  Araeth  ar  Amser,  gan  W.  Wat- 
kins,  ac  adroddiad  gan  Anne  Wilkins. 


Digitized 


byGoogle 


S53 


Hanesion   CarirefoL 


[Chwefror, 


Felly  terfynwyd  un  o'r  cyfarfodydd 
goreu  y  bum  ynddo  erioed.  Gobeith- 
io  y  cawn  gyfarfod  o'r  fath  yn  fuan  eto, 
Y  mae  canmoliaeth  yn  deilwng  i  blant 
ysgol  Amot.  Yr  oedd  yma  blant  tua 
thair  mlwydd  oed  )m  adrodd  yn  gan-- 
moladwy^  ac  eraill  tua'r  un  oedran  yn 
canu  yn  swynol  dros  ben  ;  ond  am  y 
dynion  mewn  oed,  mae  yn  rhaid  cael 
amgenach  a  galluocach  dyn  na'r  ys- 
grifenydd  i*w  canmol  hwy. 

Gan  fod  cymaint  yn  gobeithîo  am 
gael  cyfarfod  o'r  fath  yn  fuan  eto,  pen- 
derfynodd  yr  ysgol  i  gael  cyfarfod  o'r 
un  natur  y  Sul  diweddaf  o  fis  Mawrth. 

Os  bydd  dyeithriaid  ar  ymweliad  â'r 
gymydogaeth  hon  y  pryd  hwnw  bydd 
yn  werth  iddynt  fod  yn  bresenol,  o 
herwydd  mae  yn  gwella  bob  tro. 

JOHN  M.  Thomas,  Ysg. 


BED  YDDIWYD— 

Yn  Ardal  y  Coed,  ger  Dodgeville, 
Wis.,  Gorph.  II,  1880,  bedwar  o  ber- 
sonau  ar  eu  proffes  o'u  ffydd  yn  Mab 
Duw,  gan  y  Parch.  W.  Jones. 

Hefyd  yn  Ridgeway,  bedyddiwyd, 
Gorph.  18,  1880,  un  brawd  ar  ei  bro- 
ffes  o'i  ffydd  yn  yr  un  person  dwyfol. 


PRIODWYD^ 

Rha^.  25,  1880,  yn  Mahanoy  City.  Pa.,  gan 
y  Parch.  W.  D.  Thomas,  Mr.  Ambrose  Pear- 
«on  a  Miss  Esther  Cobly,  y  ddau  o'r  Ue  hwn. 

lonawr  3.  1881,  gan  y  Parch.  W.  Jones,  yn 
Hghartref  rhîeni  y  briodasferch,  sef  Mr.  a  Mrs. 
Samuel  F.  Roach.  ger  Dodgeville,  Ẁis.,  Mr. 
John  W.  Jones  a  Miss  Sarah  Ánne  Roach,  oU 
oDodgeville,  Wis. 

lonawr  4,  yn  ProYÌdence,  Pa.,  gan  y  Parch. 
J.  P.  Harrís,  Dayid  Jehu  ac  Ann  Jones,  ill  dau 
•  Proyidnce. 

Hapus,  a  gweddus  eu  gwawr — y  byddont, 
A  buddiol  bär  gwerthfawr ; 
Jehu  sy'n  ddwbl  U  yn  awr, 
Ei  Ann  droes  iddo  'n  drysawr. 

lonawr  6,  1881,  yn  nhy  Mr.  Kilpatrick, 
Niles,  Ohio,  gan  y  Parch.  D.  C.  Thomas,  Mr. 
Tames  Herbison  a  Miss  Anne  Jane  McMnrray, 
oll  o  Niles. 

lonawr  13,  1881,  yn  Ashland,  Pa.,  gan  y 
Pärch.  Jeremiah  Griffiths,  yn  ei  dy  ei  hun,  Mr. 


John  WiUiams  a  Miss  Mary  Davies— 7  máb 
lenanc  o  Girardyille,  a*r  ferch  ieuanc  o  Ma- 
hanoy  Plain. 


BU  FARW— 

.    MRS.  MA&Y  JONES. 

Tachwedd  27,  1880,  yn  Dodgeyille,  lowa 
Co„  Wis.,  yn  nhy  Eyan  W.  Williams,  Ysw^ 
ei  mab-yn-nghyfraith,  bu  farw  Mary  Jones, 
gweddw  Morgan  Jones,  a  chwaer  i  Mr.  Zoro-  | 
babel  Thomas,  o  Pennsylyania.  Mae  iddi 
bnmp  o  blant  yn  fyw,  sef  £yan,  Rees  a  Gomer 
Jones,  yn  California ;  Thomas  M.  Joncs,  ei 
mab  hjrnaf,  yn  Neyada,  a  Mrs.  WiUiams,  yr 
hon  a  ofalodd  am  dani  yn  dyner  ac  anwyl  am 
yr  ysbaid  maith  o  bedair  blynedd  o  gystudd 
caled,  a  chafodd  y  fraint  o  weinyddu  yr  ymgel* 
edd  manylaf  i'w  hanwyl  fam  oedranus  ya  d 
horiau  olaf,  yr  hyn  a  wnaeth  yn  ddiatal  ac  yn 
ddiflino. 

Yr  oedd  yr  hen  chwaer  yn  aelod  reolaidd 
gyda'r  Bedyddwyr  yn  DodgeyiUe.  Bedydd- 
iwyd  hi  a*i  phriod  ar  eu  cyífes  o*u  ífydd  yn 
Nghrist  gan  y  Parch.  J.  P.  Harrís,  Medi  21, 
1850,  a  bu  yn  ffyddlon  gydag  achos  y  Gwared- 
wr  o  hyny  hyd  y  diwedd.  Yr  oedd  hi  yn 
gymydoges  garedig  a  chymwynasgar  Ym- 
welais  â  hi  amryw  weithiau  yn  ei  chystndd, 
ac  yr  oedd  bob  amser  a  hyder  diysgog  yn  eî 
Cheidwad ;  a  chwynai  yn  fynych  o  herwydd 
anfantais  henaint  i  grefydda— y  dyddiau  blin 
wedi  ei  goddiweddyd — y  nerth  wedi  myned 

Sn  boen  a  blinder;  ac  ar  y  dydd  crybwylledig 
i  a  ehedodd  ymaith,  yn  yr  oedran  teg  o  bed- 
war  ugain  mlynedd  ond  un  mis. 

Dranoeth,  daeth  tyrfa  luosog  yn  nghyd,  a 
hebryngwyd  ei  rhan  farwoi  at  ochr  ei  phriod  i 
gladdfa  Dodgeyille.  Gweînyddwyd  ar  yr  am- 
gylchiad  gan  weinidogion  y  ile. 

O  n6d  ddewr-gall,  nid  yn  ddirgel — hon  fn 
Yn  hen  fam  yn  Israel, 
A*i  hagwedd  yn  ddiogel 
I  fywhau'r  saint  trwy  fawr  sel. 

Dodgetdlle,  Wis,  M.  Eyans. 

Bu  farw  Mrs.  Mary  Owens  (Trebores) 
gweddw  R.  C.  Owens  (  Trebor),  Yr  ydys  yn 
ei  chladdu  heddyw  (lonawr  12,  1881).  Mae 
yn  debyg  yx  ymddengys  y  manylion  am  dani 
jfk  y  Wawr.  M.  E. 

JAMES  H.  EYANS. 

lonawr  5,  i88i,yn  Hametown,  Swydd  Sum- 
mit,  Ohio,  yu  15  mlwydd,  11  mis  a  10  niwmod 
oed,  bu  farw  James  H.  Eyans,  mab  Daniel 
W.  Eyans  (diacon  gyda'r  Bedyddwyr  yn  7  Ue 
hwn)  a'i  briod.  Brodorion  ydynt  o  ochr  Myn- 
yddislwyn,  Swydd  Fynwy,  D.  C.  Ganwyd 
gwrthddrych  ein  coíìant  yn  y  Deri  Newydd, 
ger  Rhymney,  D.  C,  Chwefror  26,  1865.  Sy- 
mudasant  oddiyno  i  Gaerphiii,  ac  yn  Mai, 
1869,  cychwynodd  ei  dad  taa'r  wlad  hon»  ac 


Digitized 


byGoogle 


z88i.] 


Hanesion  CartrefoL 


353 


i'r  lle  nchod  j  daeth ;  ftc  yn  mis  Gorphenaf, 
1870,  daeth  Mrs.  Evans  a  thrt  o  blant— James 
JT  henaf.  Yr  oedd  yn  fachgen  hardd,  ond  yr 
oedd  rhywbeth  yn  ei  wddf  yn  el  flino  yn  fawr 
er*s  blynyddan,  yr  hyn  fu  yn  achos  o*i  farwol- 
aetfa  sydyn  ac  annysgwyliadwy  yn  mlodau  ei 
ddyddian.  Yr  oedd  ddydd  Mawrih,  y  4ydd,  yn 
myned  oddiamgylch  fel  aríerol ;  ond  cyn  tor- 
iad  gwawr  y  boreu  dydd  Mercher,  y  ^ed,  wedi 


Claddwyd  ef  ar  y  yfed,  yn  nghladdfa  yr 
High  Chnrch,  ger  y  lle  hwn.  Gweinyddwyd 
gan  y  Parch.  lago  W.  James.  Mae  y  frawd- 
olìaeth  a  chyfeiUion  yr  ardal  yn  gyifredinol  yn 
teìmlo  yn  ddwys  ar  ran  y  brawd  a'r  chwaer  yn 
ngwyneb  y  brofedigaeth  chwerw  a  ddaeth  i'w 
cyfarfod  yn  marwolaeth  eu  hanwyl  íab. 

Mor  sigledig  ydyw  sylfaen 

HoU  ddedwyddwch  teulu  dyn  ; 
CoUi  plant  sy'n  gwneyd  archollion, 

lê,  coUi  mab  fel  hyn ; 
£r  ymdrechu  'n  erbyn  angeu, 

Rhoddodd  derfyn  ar  ei  glwy', 
Felly  gobaith  o'i  gymdeit^ 

Yma  nid  oes  i  ni  mwy. 

Deigryn  galar  sydd  yn  eglnr 

Dreiglo  gruddiau  'ì  fam  a'i  dad, 
Hiraeth  sydd  yn  llwytho'u  mynwes 

Am  en  hanwyl,  anwyl  fab ; 
Bachgen  hardd  oedd  J.  H.  Evans, 

Gofal  mawr  oedd  ynddo  'n  bod 
Am  ei  frodyr  a'i  chwiorydd, 

Hyny  iddo  geir  yn  glod. 

Pwnc  oedd  iddo  yn  hyfrydwch 

Ydoedd  parch  i'w  dad  a'i  fam, 
Gyda  phawb  yn  ddiwahaniaeth 

Prydferth  ydoedd  yn  mhob  man  ; 
Ei  gymdeithas  ef  oedd  beunydd 

dyda'r  rhai  o  dnedd  dda— 
Hyn'd  i'r  capel  ar  y  Sabboth, 

Bod  yn  brydlon  yno  wna. 

Oad  cyn  cjrrhaedd  un  ar  bymtheg 

Mlwydd  o'i  oed,  newidia'i  wedd ; 
Erbyn  heddyw  mae  ei  drigf&n 

Yn  y  byd  tu  draw  i'r  bedd ; 
Croesodd  ddofn  afen  angeu, 

Buddugoliaeth  gafodd  ef, 
Gyda  myrddiwn  yn  bref  enol 

Mae  yn  moli  yn  y  nef. 
Shtrman,  O.     W.  J.  DAyiES  (Eilianyää). 

%*Dymunir  ar  bapyrau  Cymru  godi  yr  uch- 
od,  er  mwyn  perthynasau  a  chyfeiUion. 

ICES.  ELIZABBTH  PROUT. 

Rhagfyr  30,  1880,  yn  Dennison,  neu  Sher- 
man,  Swydd  Summit,  Ohioi  yn  20  mlwydd, 
3  mis  a  25  niwmod  oed,  o'r  çuicÂ  consumýíion, 
bu  farw  Mrs.  £Uzabeth  Prout,  priod  Mr.  Thos. 
Pr«at.    Ganwyd  ein  chwaer  yn  Tredegar,  D. 


C,  Medi  5,  1860.  Merch  oedd  i  John  a  Mar- 
garet  Armstroniirf  o'r  Ile  hwn.  Daeth  ei  thad 
i'r  wlad  hon  yn  EbriU,  1865,  ac  yn  Gorphenaf, 
1869,  y  daeth  Mrs.  Armstrong  a'r  plant,  ac  i'r 
Ue  hwn  y  daethant. 

Yr  oedd  ein  chwaer  yn  aelod  gyda  y  Bed- 
yddwyr  yma.  Bedyddiwyd  hi  Chwefror  17, 
1876,  yn  y  lle  hwn,  gan  y  Parch.  Joseph  T, 
Jones,  y  pryd  hwnw  yn  weinidog  yn  Thomas- 
town,  Óhio.  Yr  oedd  colli  y  chwaer  hon  jm 
goUed  fawr  i'w  phríod  a'i  merch  fach,  yn 
nghyd  a'i  rhieni,  ei  brodyr  a'i  chwiorydd,  a'r 
eglwys.  Hebryngwyd  ei  gweddillion  lonawr 
I,  i  gladdfa  Wadsworth,  Ohio.  Gweinyddwyd 
gan  y  Parch.  Iiigo  W.  James. 

W.  J.  Daviks. 

%*Dymunir  ar  bapyrau  Cymru  codi  yr 
uchod. 

MR.  GEORGE  SHELDON. 

Rhagfyr  i,  1880,  yn  Minersville,  Pa.,  bu 
farw  yr  hen  wr  parchus  George  Sheldon,  yn 
72  míwydd,  7  mis  a  25  niwmod  oed.  Bu  yr 
hen  frawd  hwn  fyw  am  lawer  o  flynyddau  yn 
y  lle  uchod.  Daeth  yn  y  fl.  1851  o  Blaen- 
afon,  yn  nghyd  a'i  deulu ;  ac  fel  pob  pererin 
arall,  gwelodd  lawer  o  droion  pwysig  a  chwer> 
won ;  eto  ni  chwynai  ond  ychydig,  ond  go- 
ddefodd  hwynt  yn  amyneddgar,  gan  edrych 
trwy  fiÿdd  yn  mlaen  am  wawríaddydd  nad 
oes  no8  yn  ei  ganlyn,  a  byd  nad  yw  yn  cael 
ei  nodweddu  gan  amgylchiadau  annymunol. 
Blinid  ef  yn  fawr  gan  yr  astAma,  ond  nid  hir 
y  bu  yn  analluog  i  fyned  o  gwmpas. 

Daeth  i  Minersville  yn  mis  Awst,  yn  gyn- 
rychiolydd  i'r  Grymanfa  o  eglwys  Tayloryille, 
gyda  y  brawd  Daniel  Jones.  Daeth  i'r  Gym- 
anfa  ddiweddaf  iddo  ef  ar  y  Ilawr— daeth  yno 
hefyd  i  farw,  a  chael  ei  gladdu.  Nid  yd^rm 
am  ddweyd  ei  fod  ef  yn  meddwl  am  y  pethan 
yna  pan  yn  gadael  TaylorvilIe,  ond  fel  yna  y 
cymerodd  pethau  ie.  Mwynhaodd  ei  hnn  yn 
rhagorol  yn  y  cyfarfodydd,  pan  oedd  yr  iadi- 
awdwrìaeth  yn  cael  ei  chanmol,  a'i  Geidwad 
yn  cael  ei  ddyrchafu;  ac  nid  rhyfedd  hyny 
chwaith,  gan  ei  fod  mor  agos  o  ran  amser  a 
theimlad  i'r  gymanfa  fawr  ar  íynydd  Seion. 
Dadfeiliodd  ei  babell  yn  fuan  wedi  hyny,  fel 
ag  i'w  ollwng  yn  rhydd  i  gael  perffaith  fwyn- 
had  o'r  gymanfa  fry.  Terfynodd  ei  yrfa  ddae- 
arol  yn  nhy  ei  ferch  a'i  fab-yn-nghyfraith,  £d- 
ward  Davies,  yn  Minersville,  lle  y  cafodd  ofal 
a  thynerwch  mawr.  Y  mae  iddo  bedwar  o 
blant — un  mab  a  merch  yn  TayIorvilIe,  un 
ferch  yn  Píttston,  ac  un  yn  Minersville ;  ac  nid 
gormod  yw  dweyd  eu  bod  yn  teimlo  hiraeth 
mawr  ar  ei  ol. 

Diau  y  ca  yr  eglwys  yn  TayIorviIle  golled 
nid  bychan  wrth  ei  oUwng  i'r  eglwys  orfoledd- 
us  sydd  uchod. 

Oaddwyd  rhan  farwol  yr  hen  frawd  anwyl 
Rhag.  4ydd,  yn  mynwent  y  Bedyddwyr  yn 
Miner8ville,  gan  dyrfa  luosog  a  pharchus,  i  or- 
phwys  hyd  ganiad  yr  udgorn  diweddaf,  pryd  j 


Digitized 


byGoogle 


354 


Hanesion  CarirefoL 


[Chwefror, 


gweînyddwyd  gan  y   Parch.  W.  D.   Thomas, 
Mahanoy  City. 

MRS.  MAROARET  AURELIUS. 

Rhagfyr  30,  1880,  yn  Birmingham,  Ala.,  yn 
nhy  ci  mab  ieuengaf,  Mr.  Edward  Aarelius,  bu 
farw  Mrs.  Margaret  Aurelius,  yn  y  95  flwydd- 
yn  oM  hoed.  Ganwyd  hi  yn  agos  i  Gaerphili, 
D.  C,  yn  y  flwyddyn  1785.  Priododd  gydag 
Edward  Aurelius  yn  181 2,  yn  eglwys  y  plwyf 
Risca.  Ganwyd  iddi  naw  o  blant,  chwech  o 
feibion  a  thair  o  ferched,  chwech  o'r  rhai  sydd 
yn  fyw,  pedwar  mab  a  dwy  ferch,  i  alaru  ar  ei 
hol.  Pan  oedd  ei  mab  ieuengaf  yn  chwe'  mis 
ocd,  bu  farw  ei  gwr.  Yn  y  flwyddyn  1840  sy- 
mudodd  i  Blaenau,  a  thrwy  lafur  ei  dwylaw  ei 
hnn  gofalodd  am  ei  phlant  phortfaodd  hwynt, 
•hyd  nes  daeth  ei  meibion  mewn  oedran  i  gyn- 
orthwyo  cynal  y  teulu.  Yr  oedd  Mrs  Au- 
relius  yn  ddynes  rymus  a  bywiog,  ac  ni  roddai 
byth  i  fyny  unrhyw  orchwyl  a  gymerai  mewn 
llaw  i'w  gyflawni ;  felly  trwy  ei  gonestrwydd 
a'i  hymroddtad,  eniilodd  gymeriad  uchel,  fel 
ag  y  cafodd  gydymdeimlad  cyfeiUion  yn  mhob 
cylch  y  troai,  yn  yr  Hen  Wlad  a*r  wlad  hon. 

Daeth  i'r  wlad  hon  yn  1865  gyda'i  mab  ieu- 
engaf,  Edward.  Wedi  bod  yma  am  flwyddyn, 
aeth  yn  ol  yn  y  mis  Gorphenaf  dilynol;  arosodd 
yno  dri  mis,  yna  dychwelodd  yn  ol  i'r  wlad 
hon,  lle  y  trigianodd  weddill  ei  hoes.  Hir. 
aethai  am  weled  yr  amser  y  cai  fyned  a  gor* 
phwys. 

Bedyddiwyd  hi  yn  flwyddyn  1837,  gan  y 
Parch.  David  Edwards,  Risca,  a  bu  yn  ffydd- 
lon  i'w  phroffes.  Mynychai  y  moddioh  hyd  y 
gallai,  a  chyfranai  yn  oi  ei  gallu  at  gynal  achos 
crefydd,  a  bu  yn  fam  dda  i'w  phlant  ac  i  gym- 
deithas  yn  wir  gyfeilles.  Hunodd  yn  dawel  ar 
y  dyddiad  a  nodwyd. 

Cymerodd  eì  chladdedigaeth  le  o  dy  ei  mab, 
lon.  I,  1881.  Gweinyddwyd  ar  yr  achlysur 
gan  y  Parch.  Mr.  Lin,  gweinidog  y  Bedydd- 
wyr.  Heddwch  i'w  ilwch  hyd  foreu  yr  adgyf- 
odiad.  Mrs.  Thomas  Aurbuus. 

Y  PARCH.  DAVID  HARRIS,  ARNOT. 

Gorchwyl  y  byddai  yn  well  genyf  hebddo 
yw  hysbysu  fod  ein  frawd  David  Harrís  yn 
mhlith  y  rhai  a  fn.  Nid  oes  amser  maìth  er 
pan  ddaethum  i  adnabyddiaeth  ft  Mr.  Harrís, 
ond  cefais  ddigon  o  adnabyddiaeth  a  chym- 
deithas  ag  ef  i  ddyweyd  ei  fod  yn  ddyn  cywir. 
Mab  ydoedd  i  Miìes  a  Margaret  Harrís,  Tre- 
boeth,  Sir  Gaerfyrddin,  D.  C.  Ymfudasant 
i'r  wlad  hon  pan  oedd  ein  brawd  yn  9  mlwydd 
oed.  Y  mae  yn  debyg  iddynt  aros  ychydig  yn 
Philadeiphia  pan  ddaethant  i'r  wlad;  yna  aeth- 
ant  i  Charleston,  a  chladdwyd  tad  Mr.  Harrís 
o'r  lle  diweddaf  yn  mhen  tua  mis  ar  ol  eu  dy. 
fodiad  i'r  wiad.  Ni  chafodd  ein  brawd  ond 
ychydig  o  fanteision  addysg,  ond  fel  y  dysg- 
odd  gyda  ei  orchwyl  gwaith.  Bn  yn  torí  glo 
am  lawer  o  flynyddan,  ond  mewn  amaethydd- 
iaeth  y  treuliodd  y  rhan  fwyaf  o'i  oes.    Yr 


wyf  yn  cael  iddo  fod  yn  Yirginia,  Texa8,  a 
Danville.  Yn  y  He  diwcddaf  y  dechreuodd  ei 
fywyd  príodasol  a  chrefyddol,  tua  denddea^ 
mlynedd  ar  hugain  yn  ol.  Bu  farw  ei  wrai^ 
gyntaf  ddeuddeng  mlynedd  yn  ol,  a  chladd- 
wyd  hi  yn  mynwent  Cherry  FÌats.  Priododd  ei 
ail  wraig  tua  naw  mlytiedd  yn  ol,  yn  Yirginiay 
yr  hon  sydd  yn  awr  wedi  ei  gadael  mewn  g»l- 
ar  dwys  ar  ei  oi. 

Yr  oedd  yn  ddyn  mor  ddefnyddiol  yn  y 
cymydogaethau  hyn,  fçl  y  mae  llawer  yn  cael 
allan  fod  en  coUed  yn  fawr  iawn  eisoes.  Heb- 
law  fod  ei  deulu  wedi  cael  coUed  drom,  y  mae 
yr  eglwys  yn  ei  galar-wisg  ar  ei  ol,  yr  bon 
oedd  mor  anwyl  ganddi  am  dano.  Colled 
fawr  i'r  eglwys  oedd  colii  Mr.  Harrís.  Ni  fn 
llawer  o  ddynion  eríoed  yn  llanw  eu  Ue  yn  well 
na'r  brawd»  wyf  fi  yma  yn  ei  gofío.  Y  mae  yr 
Odyddion  a'r  Iforíaid  wedi  derbyn  colled  fawr 
hefyd.  Yr  oedd  efe  wedi  dríngo  i'r  graddan 
uchaf  gyda'r  Odyddion,  ac  yn  dringo  yn  gyf- 
lym  i  enwogrwydd  a  swyddi  gyda'r  Iforiaid. 
Ystyrid  ef  yn  un  o'r  gwleidyddwyr  Gwerinol 
blaenaf  yn  Tioga,  ac  yr  oedd  yn  seryddwr 
neiUduol  dda.  Felly  chwi  a  welwch  fòd  coUi 
dyn  yn  meddu  y  nodau  uchod  o'n  plith  ^rn 
goUed  nas  gwyddom  ei  maint  na'i  diwedd.  Yr 
oedd  poblogrwydd  ei  angladd  yn  llefam  wrth 
jrr  edrychwyr  fod  rhyw  un  mawr  yn  cael  ei 
gbddu.  Dywedwyd  wrthyf  mai  hwn  oedd  yr 
angladd  mwyaf  a  welwyd  yn  Amot  eríoed. 

Bu  ein  brawd  yn  aelod  ffyddlawn  am  ddeu- 
ddeng  mlynedd  ar  hugain  yn  myddin  y  groes, 
dringodd  i'w  swyddi  uchaf.  Y  mae  yn  awr 
wedi  treulio  tymor  ei  wasanaeth  allan,  ac  wedi 
myned  i'r  nefot,dd  i  dderbyn  ei  evtrlasHng 
pension  a  diddadl  genym  ei  fod  wedi  derbyn 
medal  of  honor  am  ei  wroldeb,  a  choron  go- 
goniant  am  ei  ffyddlondeb,  a  thelyn  anr  i  dra- 
gywyddol  fwynhau  ei  hun  wrth  chwareu  go- 
goniant  i  Dduw  ac  i'r  Oen. 

Boreu  ddydd  Llun,  Rhag.  ^jain,  daeth  tyría 
fawT  o'i  ffryndiau  i  dalu  y  gymwynas  olaf  iddo, 
trwy  hebrwng  ei  weddillion  marwol  i  dy  eu  hir 
gartref.  Cychwynodd  yr  angladd  am  tua  deg 
o'r  gloch  yn  y  boreu,  ac  aed  i  gapel  y  Presby- 
teríaid,  am  nad  oedd  capel  y  Bedyddwyr  yn 
ddigon  eang  i  gynwys  y  dyrfa,  Ue  y  gwasan- 
aethodd  Mr.  Ellison,  o  Elmira,  mewn  modd 
toddedig  neiUduol.  Yr  oedd  Uawer  yn  colli 
daerau  yma  yn  ystod  y  gwasanaeth.  Wedi 
dyu>d  allan  i'r  heol,  ffurfiwyd  yn  orymdaith,  ac 
ar  ol  cael  yr  oU  i  dreín,  cychwynasom  i  Cher- 
ry  Flats,  Ue  y  gosodwyd  corph  ein  brawd  >  n  y 
bedd.  .  Ond  fel  y  dywedwyd  yn  y  capcl,  y  di- 
chon  y  gellir  rhoddi  ei  gorph  yn  y  bedd,  ond 
nad  oes  yr  un  lle  Uai  na  r  nefoedd  yn  ddigon 
mawr  i  gynwys  ci  enaid,  ac  nad  yw  Dftw  wedi 
trefnu  Ue  addas  i  gymeriad  fel  yr  eiddo  Mr. 
Harris  yn  un  man  ond  y  trígfanau  dedwydd. 
Duw  fendithio  y  weddw  a*r  plant  sydd  ar  ol 
i  fyw  cr  gogoniant  i'w  Creawdwr,  fel  y  gallont 
ddysgwyl  gweled  en  tad  eto.  Y  mae  5Ì1  liaw- 
enydd  genyf  fod  y  weddw  yn  grefyddol,  ac  yn 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Newyddian  a  Nodian. 


35S 


ayddlon  iawn  gyda'r  gwaith.     Heddwch  i*w 
Iwch  hyd  y  boreu  y  bydd  galw  am  dano 

JOHN  M.  Thomas. 

Wel  dacw  un  eto  ddiangodd 

Ó  fyd  y  tymestloedd  a*r  poen, 
At  fyrddiwn  o  saint  a  merthyron, 

A  gwych  ApostoUon  yr  Oen  ; 
Am  lesu  pregetbodd  ef  ganwaitb, 

'R  hwn  ydoedd  ei  obaith  wrth  fyw, 
Wrth  farw  ca'dd  ynddo  dangnefedd, 

A  chyflawn  orfoledd  gwir  yw. 

Y  brawd  wyf  fi  yma  'n  ei  gofio, 

A*r  dagrau  yn  trciglo  fy  ngrudd, 
1  w  yr  anwyl  frawd  Dafydd  Harris 

I  Gymru  mae*r  hanes  yn  brudd  ; 
Pan  glywo  pob  rhan  o*r  d*wysogaeth, 

Bydd  ynddynt  fawr  hiraeth  diwad, 
Waith  colli  gwr  oedd  mor  rirweddol, 

Mae  'i  enw'n  wybodol  trwy'r  wlad. 


]VÍewyddior\   à  ]VÍodioi\, 


GAN  J.  BDRED  JONES. 

Mae  y  gwyliau  blynyddol  unwaith 
eto  wedi  darfod,  a  blwyddyn  newydd 
andl  wedi  gwawrio  ;  ac  erbyn  hyn  mae 
dynion  o  wahanol  alwedigaethau  yn 
prysur  gario  allan  eu  cynlluniau  gyda 
golwg  ar  y  dyfodoL     Mae'r 

GYDGYNGORFA   BRESENOL 

wedi  cyfarfod  yn  Washington  i  orphen 
ei  gwaith ;  a  phan  ddaw  ei  hamser  i 
fyny,  yn  Mawrth  nesaf,  bydd  amryw  o 
ddynion  enwog,  perthynol  i'r  ddau  Dy. 
yn  dychwelyd  i'w  cartrefleoedd,  heb  un 
gobaith  i  ddychwelyd  byth  i  lanw  yr 
un  swyddi,  Bydd  amser  25  o  Senedd- 
wyri  fyny  y  pryd  hwnw;  a  phwy  oedd 
i  lanw  eu  Ueoedd,  sydd  wedi,  ac  yn 
bod  y  pwnc  pwysicaf  yn  Neddfwrfa- 
oedd  y  Talaethau  perthynol  oddiar 
eu  hymgynulliad  ddechreu  y  flwyddyn 
hon.  Erbyn  hyn  mae  y  rhan  luosocaf 
0  honynt  wedi  dewis  eu  hetholedigion. 
Y  mae  Yermont  wedi  anrhydeddu  ei 
hun  eto  yn  nychweliad  y  Seneddwr  Ed- 
inunds.  Etholodd  Georgia  Mr.  Brown--^ 
Yirginia,  Mr.  Mahone— California,  y 
Cadfridog  MiUer — Nevada,  Mr.  Fair — 
Florida,  Mr.  Jones — Ohio,  Mr.  J.  Sher- 
man — Michigan,  Mr.  Conger — Con- 
necticut,  y  Cadfridog  Hawley — India- 


na,  y  Cadfridog  Harrison — Delaware, 
Mr.  Bayard — Maine,  Mr.  Hale — New 
York,  Mr.  Platt,  &c. 

Y  mae'r  ymdrechion  am  y  swydd 
anrhydeddus  a  phwysig  hon  wedi  cael 
eu  cario  yn  mlaen  eleni  gyda  mwy  o 
boethder  nag  arferol.  Y  mae  yn  syn 
a  diraddiol  gweled  cymaint  o  bersonau 
yn  neidio  i'r  front  fel  ymgeiswyr  ar 
achlysur  o*r  fath,  gan  ddadleu  eu  hawl- 
iau  i'r  swydd  mor  wyneb-bresaidd  a  di- 
gywiiydd  a  phe  buasai  ganddynt  hwy 
arwystliad  ar  un  o'r  swyddi  uchaf  yn 
meddiant  yr  etholwyr.  Bu  amser  pan 
oedd  y  swydd  uchel,  bwysig  ac  anrhyd- 
eddus  hon,  yn  ceisio  am  ddynion  cym- 
wys  i'w  llanw — dynion  o  gymeriad,  saf- 
le,  dysgeidiaeth,  a  phrofiad  gwladydd- 
ol — ie,  dynion  a  adlewyrchent  anrhyd- 
edd  ar  y  wlad,  y  Llywodraeth,  ^rn  gys- 
tal  a*r  Ty  yr  eisteddent  ynddo  ;  ond 
nid  felly  yn  awr.  Mae'r  **  machine  *' 
wedi  gwneyd  chwyldroad  Uwyr  yn  y 
byd  politicaidd.  Nid  yw  yr  anhebgor- 
ion  cyntefig  o  fawr  bwys  yn  bresenol ; 
yr  unig  gwestiwn  yn  awr  yw,  Beth  yw 
perthynas  yr  ymgeisydd  â*r  Boss  ?  Os 
yw  yn  gallu  llwwodraethu  y  caucus^  yn 
wire  puller  da,  yn  feistr  ar  bob  brynt- 
waith  politicaidd,  ac  yn  ddigon  gwas- 
aidd  a  gwasanaethgar  i*r  BosSy  efe  fydd 
y  dyn  llwyddianus,  beth  bynag  fyddo 
ei  ddiífygion,  neu  gymwysderau  ym- 
geiswyr  eraill,  y  rbai  ydynt  yn  anghyd- 
marol  addasach  nag  ef  yn  mbob  ystyr. 
Er  fod  rbai  Talaethau  wedi  anrhyd- 
cddu  eu  hunain  yn  ddiweddar  yn  ne- 
wisiad  Seneddwyr  nas  gellir  cael  eu 
gwell,  y  mae  *^machines''  y  Talaeth- 
au  eraill  wedi  codi  yn  Seneddwyr  ber- 
sonau  dinod  dros  benau  ymgeiswyr  er- 
aill  oeddynt  yn  feddianol  ar  bob  cym- 
wysder  i  addurno  y  swydd  !  Ha  wyr 
anwyl,  i  ba  le  mae  politics  America  yn 
driftio  ì  Gosod  dynion  yn  y  swyddi 
uche  láf  o  herwydd  eu  bod  yn  machine 
oiletSf  ac  yn  Boss  addolwyr  !  Gwarch- 
od  pawb  1  "  Beth  fydd  diwedd  y  peth- 
au  hyn  ?"  Y  mae  yn  dda  iawn  genym 
weled  fod 

"  CANNON  "    Y  MORMONIAID 

wedi  ei  spihio.  Cafodd  ei  wrthwyneb- 
ydd,  Mr.   A.   G.  Campbell,   yr  ysgrif- 


Digitized 


byGoogle 


3S6 


Byr-^Ebian. 


fChwefror, 


dyst  gan  awdurdodau  y  Dîriogaeth  yn 
Utah,  am  y  rheswm  nad  yw  Cannon  yn 
ddinesydd  cyfreithlon.  Hwn  yw  y. 
dyn  sydd  wedi  halogi  Ty  y  Cynrych- 
iolwyr  yn  Washington  er's  amryw  flyn- 
yddau  a'i  bresenòldeb  fel  cynrychiol- 
ydd  Tiriogaeth  Utah— cynrychiolydd 
corph  o  bobl  sydd  yn  euog  o  dori 
deddfau  Duw  a  deddfau  y  wlad,  yn  ddi- 
gywilydd  a  digel.  Mae  yn  llawn  bryd 
gosod  terfyn  ar  y  fath  anghysondeb,  ac 
yr  ydym  yn  llawenhau  fod  mudiad  yn 
yr  iawn  gy feiriad  yn  cael  ei  wneyd  o'r 
diwedd.  Nid  oedd  lle  i  ddysgwyl  dad- 
feiliad  yn  y  system  Formonaidd  tra  yr 
oedd  ganddi  lais  yn  Nhy  y  Cynrychiol- 
wyr.  Yr  ydym  yn  gobeithio  y  Uwydda 
Mr.  Campbell  i  gadw  ei  eisteddle.  Y 
mae  y  seiliau  cryfaf  i  obeithio  y  bydd 

YR  ARDDANGOSFA  NESAF 

i  gael  ei  chynal  yn  ninas  New  York  301 
1883.  Hyd  yn  ddiweddar  mae'r  pwnc 
wedi  bod  yn  hynod  o  amheus ;  ond  yn 
ddiweddar  mae  y  Dirprwywyr  wedi  eth- 
ol  y  Cadfridog  Grant  yn  Llywydd,  ac 
nid  oes  un  enw  ar  y  cyfandir  hwn  a 
ysbrydola  fwy  o  ymddiried  yn  llwydd- 
iant  y  mudiad  pwysig  hwn,  yn  gartref- 
ol  a  thramor,  na'i  enw  byd-enwog  ef. 
Ac  y  mae  y  ffaith  ei  fod  yntau  wedi 
derbyn  y  swydd  yn  profi  fod  ganddo 
hyder  cryf  yn  llwyddiant  yr  anturiaeth. 
Fe'i  hymladda  ef  hi  allan  i  fuddugol- 
iaeth  ar  y  llinell  yna,  pe  cymerai  fwy 
na  dau  haf.  Wel,  y  mae  yn  bryd  i  ni 
ddechreu  parotoi  gyferbyn  a'r  Ffair 
fawr  yn  Gotham. 

Yr  oeddwn  wedi  bwriadu  ysgrifenu 
ychydig  ar  heljmtion  crefyddol  yn  y 
rhifyn  hwn,  ond  o  herwydd  dififyg  am- 
ser,  rhaid  gadael  hyny  hyd  y  rhifjm 
nesaf. 


BYR-EBION. 


DETHOLION. 


— Ni  raid  i'r  gwir  Gristion  ofni  neb  ;  ac  ni 
raid  i  neb  ei  ofni  yntaa  ychwaitb,  oblegid  ni 
wna  efe  niwed  i  neb 

— Mae  Thomas  Carlyle  yn  symio  i  fyny  y 
doethineb  a  enillodd  trwy  brofiad  yn  ystod  ei 
hirfaith  oes,  yn  y  wireb  bwysig  ganlynol : — 
<■  Cyflawnwcb  y  ddyledswydd  sydd  yn  gor- 
wedd  nesaf  atoch." 


— Poblogaeth  y  Talaethau  Unedig,  yn  ol  yr 
adroddiad  swyddogol  a  roddodd  y  Suýerm' 
tendeni  Wallcer  i'r  Gydgyngorfa  yn  ddiweddart 
yw,  50,152,866. 

— Mai  rhai  o  ariandai  cynilo  Qaebec,  Cana» 
da,  gan  eu  bod  ytí  analluog  i  ddefnyddio  arian 
yn  eniUgar,  wedi  rhoddi  fyny  dala  llog  ar  yr 
arian  yn  eu  gofal. 

— Mae  y  Bedyddwyr  yn  Broolclyn,  N.  Y., 
yn  bwriadu  adeiladu  Tabemacl  yn  foan,  yr 
hwn  a  fwriedir  i  fod  yr  adeilad  mwyaf  o'r  fáth 
)m  y  wlad  hon.  Bwriedir  ef  t  fod  lawn  cy- 
maint  a'r  eiddo  Mr.  Spurgeon,  yn  Llundain. 

— Mae  yr  eglwys  Babyddol  anorphenedig» 
St.  Peters,  yn  Montreal,  Canada,  yr  hon  a 
gynllaniwyd  ar  ol  yr  eglwys  o*r  un  enw  yn 
Rhufain,  ítali,  i  gael  ei  thynu  i  lawr,  o  ddifiyg 
arian  i'w  gorphen.  Pe  cawsai  ei  gorphen,  bu- 
asai  yr  eglwysdy  mwyaf  ar  y  cyfandir  Amer- 
icanaidd. 

— Mae  darlithiau  a  phregethau  neillduol  yn 
gyffredin  yn  cael  eu  pregethu  i  ddynion  iea- 
ainc ;  ond  y  mae  y  Parch.  A.  P.  Tinker,  o  Aa- 
bum.  Maine,  wedi  dechreu  cyfres  o  anerch- 
iadau  i  ferched  a  gwragedd.  Ei  fwrìad  yáyw 
dyrchafu  safon  bywyd  rywfaint  yn  awch  na'r 
syniad  o  briodas  a  difyrwch. 

— Mae  Isaac  Farwell,  yn  byw  yn  Dorset» 
Vt.,  newydd  ddechreu  ar  ei  103  mlwydd  oed. 
Tyddynwr  ydyw;  ac  y  mae  yn  fywîog  iawn. 
Bydd  yn  cerdded  o'i  fferm  i'r  dref,  dros  fîlldir 
o  ffordd,  bron  bob  dydd,  i  farchnata,  &c.  Taa 
dwy  flynedd  yn  ol  dysgodd  wneyd  basgedi,  er 
ei  alluogi  i  drealio  ei  amser  yn  ddìfyr. 

— Mae  y  pwyllgor  ar  yr  Urddfreiniad,  yn 
Washington,  mewn  meddiant  o  hysby«iaeth  y 
bydd  i  bob  Talaeth  a  Thìriogaeth  gael  ea  cyn- 
rychioli  gan  ryw  gorph  cyd-drefìiiedig  yn  ser- 
emoniau  y  4ydd  o  fìs  Mawrth.  Bydd  38  o 
arches — un  am  bob  Talaeth— yn  rhychwantn 
Pennsylvania  Avenue  ;  ac  nid  oes  amheaaètb 
nad  arddangosir  Ilawer  o  orwychder  ar  yr  ach- 
lysur,  ac  y  bydd  mwy  o  wyddfodolion  yn  bres- 
enol  nag  a  fu  erioed  o'r  bíaen  ar  achlysur  cy- 
ffelyb. 

— ^Y  mae  cytundeb  newydd  wedi  ei  wneuth- 
ur  rhwng  Llywodraeth  y  Talaethau  Uncdig  ac 
Ymerawdwr  Cbina,  yr  hwn,  meddir,  sydd  yn 
rhoddi  boddlonrwydd  i'r  ddwy  wlad.  Mae  y 
cytundeb  yn  caniatau  i'r  wlad  hon  reoli  neu 
atal  ymfudiaeth  labrwyr  Chineaidd  iddi ;  ac  ar 
y  ilaw  arall,  raae  Llywodraeth  y  TaJaethau 
Unedig  yn  addaw  defnyddio  ei  galla  i  amddi- 
%n  y  Chineaid  fyddont  yn  y  wlad  hon,  yn  y 
mwynhad  o'r  holl  iawnderau  a  rhagorfreintian 
a  ganiateir  í  ddinasyddion  a  deiliaid  y  genedl 
f«^raf  ffafredig. 


Digitized 


byGoogle 


Y   WAWR. 


Cyf.  V.] 


MAWRTH,  1881. 


[Rhip.  12.. 


lesu  Grist  yw  y  Deddfroddwr,  ac  efe  hefyd  yw  y  Barnwr ;  ymostynewn  ninan  iddo  yn  ei 
holl  osodiadau ;  mae  ei  leferydd  yn  dadsain  megys  o  entrych  y  nefoedd,  "  Rhoddwyd  i  mi 
BOB  AWDORDOD  YN  T  NIF  AC  AR  Y  DDASAS.." — EUii  Evam,  D.  D.,  Ctfn  MawT. 


PAPYRAO  ANFFYDDOL  AHERICA. 


Ffaith  alarus  i'r  eithaf  ydyw  fod  jm 
ein  gwlad  fabwysiedig  gynifer  o  bapyr- 
au,  o'r  dyddiol  i'r  tri-misol  a'r  haiier- 
blynyddol  (heb  son  diii^  am  gyfrolau), 
yn  Uawn  gwenwyn  anífyddol.  Nid  yw 
ond  pcth  cyffredin  i  berson  a  ddichon 
fod  ar  daith,  ac  yn  chwenychu  cael 
mater  i'w  ddarllen,  ac  yn  dymuno  cael 
cip-drem  ar  y  pap)rr  dyddiol,  gael  o 
flaen  ei  lygaid  y  Uysnafedd  mwyaf  dryg- 
naws  o  watwaredd,  cabledd,  a  dirmyg 
ar  Gristionogaeth  a  chrcfydd,  yr  hyn  a 
bair  iddo,  os  yn  meddu  dim  hunan- 
barch  a  chariad  at  y  dwyfol,  deimlo  yn 
wir  ofidus.  Nîd  oes  eisiau  i  ni  fynegu 
am  hyn  gydag  unrhyw  betrusder  nag 
amheuaeth,  ranys  yr  ydym  yn  dyst  o*r 
ffaith — yr  ydym  yn  brofìadol  o*r  nod- 
wedd  annymunol  hon  yn  llenyddiaeth 
lifeiriol  ein  gwlad. 

Tynwyd  ein  sylw  yn  adnéwýddél  át 
yr  ànffyddiaeth  hwn  un  boreu  yn  ddi- 
weddar  yn  y  gerbydres,  pan  yn  darllen 
un  o  bapyrau  dyddiol  Cinçinnati,  O. 
Gwyllt-gyflýmai  ein  cerbydrcs,  gan 
feddu  ei  gweision  i  wasgaru  yr  unrhyw 
yn  mhob  gorsaf  àr  éî  thaith,  tra  yr  yd- 
oedd  y  teithwyr  yn  meddu  eu  lleni,  a 
bron  ppb  un  yn  meddu  çi  bapyr.  Wel, 
wel,  meddem  wrthym  ein  hun,  dyma 
hi  yn  wir  1  I  ba  le  y  mae  ein  gwjad 
fabwysiedig  ardderchog,  fawr  ei  breint- 
iau,  yn  myned— yn  driftio  /— tebygol 
nad  yw  hyn,  a  ganfyddaf  heddyw  ond 
engraifft  o'r  un  peth  mewn  llawer  cyf- 


eîriad  arall ;  yx  hyn  i'm  bryd  sydd  fel 
diluw  ymruthraẃl  )m  ymledu  allan,  ac 
yn  gorlifo  y  wlad.  Pa  le  y  mae  dylan- 
wad  yr  holl  bregethu  sydd  yn  bod? 
Bcth  y  mae  yr  eglwysi  lluosog  ac  uchel  . 
binaclau  yn  ei  wneuthur?  P'le  mae 
dylanwad  yr  hoU  gymdeithasau  Crist- 
ionogol  a  dyngarol  ?  Pa  le  mae  y 
gweddiau  fyrdd  a  esgynaẁt  yn  feunydd- 
iol  at  orsedd  lor  ar  ran  y  byd  drygion- 
us?  Ai  nid  oes  gan  yrysgol  Sabboth- 
ol  wen  ei  gẃawr  dtiìm  i'w  ddweyd  na'i 
wneyd  ?  O,  genhadon  hedd  anwyl, 
beth  sydd  genych  i'w  ddweyd  ?  Seion 
Duw,  oni  dd)rwcfdìf  am  danat  dy  fod  yn 
deg  fel  y  Ueuad,  ac  yn  ofnadwy  fel  llu 
banerog  ? 

Wrth  ardremio  Uu  o  bapyrau  ppbl- 
ogaidd  ein  gwlad,  gellid  meddwl  nad 
oes  dim  yn  cael  ei  wneyd  gydag  eff- 
eithiolrwydd  er  atal  y  dylanwad  an- 
ffyddol  a  drygionus  ? 
'  Wedi  ymsyniad  pellach  a  mwy  ym- 
bwyllus,  mae  genym  ychydig  sylwadau 
adolygiadol,  fel  a  ganlyn  i*w  gwneuth- 
ur  i*n  darllenwyr : 

I .  Mae  y  papyrau  anffyddol  hytì  yn 
fwy  cyffredin  yn  y  dinasoedd  gorllew- 
ìnol  na'r  dwyreiniol.  Mae  y  newydd- 
iaduron  mwyaf  poblogaidd  a  dylan- 
wadol  yn  Neẃ  York  a  Philadelphia,  a 
chredwyf  yn  Boston;  Baltimore,  &c., 
ar  y  cyfan,  yn  Gristîonogol,  ac  yn 
dwyn  tebygolrwydd  mawr  yn  eu  cym- 
eriad  moesol   a  chrefyddol   i   bapyrau 


Digitized 


byGoogle 


358 


Papyrau  Anffyddol  America. 


[Mawrtl\, 


mawrìon  Llundain  a  Lerpwl  a  Chym- 
ru.  Ymddengys  y  papyrau  goreu  fel  o 
dan  reolaeth  chwaeth  dda^  bam  bwy]l- 
og,  a  diwylliaeih  Gristionogol  uwch- 
raddol.  Gwir,  fod  eîthriadau  poenus 
i'r  rheol  yna  yn  mhlith  cynyrchion  ar- 
graffwasg  dwyraîn  America,  ond  eto 
eithriadau  ydynt. 

2.  Mae  newyddìaduron  anífyddol 
dinasoedd  mawrion  y  Gorllewin,  meg- 
ys  Cincitinati  a  Chicago,  yn  amlygu  yr 
un  ardduU  annheilwng  wrth  drafod 
peth  mor  gysegredig  a  chrefydd  ag  a 
ddefnyddir  ganddynt  wrth  drafod  pwnc 
mor  gyffredin  a  gwladyddiaeth.  Gwyr 
pawb  fod  yr  arddull  yn  sathredig.  Ni 
arswydir  cablu  urddas  wrth  draethu 
am  y  naill  na'r  llall — crefydd  na  gwlad- 
yddiaeth.  Ni  raid  hysbysu  y  darllen- 
ydd  chwaethus  fod  hyny  yn  arwyddo, 
— îe,  mwy  nag  arwyddo — mae  yn  profi 
ya  ddiymwad  bresenoldeb  chwaeth 
fudr  y  personau  hyny  fo  yn  arlwyo  y 
fath  fyrddau  annymunol,  afìachus,  di- 
íeithriniaeth,  o  âaen  y  miloedd. 

3.  Papyrau  Democrataidd,  ac  nid 
Gwerinol,  yn  y  cyffredin,  ydyw  y  pap- 
yrau  anffyddol.  Yn  y  blynyddau  di- 
weddaf  hyn  mae  yn  amlwg  fod  y  blaid 
Ddemocrataidd  yn  ymylu  ar  gyílwr 
gorphwyDDg.  Diala  y  blaid  hon  ei 
Uid  yn  oínadwy  ffyrnig;  oblegid  ei 
methiantau  cywilyddus,  diala  ar  Dduw 
a  chrefydd.  Unrhyw  gyfiindraeth  a 
feiddia  sefyll  dros,  ac  a  ddysga  iawn- 
derau  dynol,  rhaid  ei  herlid — rhaid  ei 
lladd — rha-d  ei  dyfetha.  Wedi  y 
gorchfygiad  wrth  amddiffyffyn  caeth- 
wasiaeth  a  gorthrwm  y  dyn  du,  bras- 
^amir  yn  ddioíh  i  diroedd  anial  pen- 
rhyddid  ac  annuwiaeth.  Cofíed  pwy 
bynag  fo  jni  pleìdio  Democratiaeth  bre- 
.senol,  ei  fod  yn  pleidio  Uygredigaeth — 
yn  pleidio  gallu  ag  y  mae  ffroenau  ei 
fagnelau  cryfaf  yn  erbyn  prií  athraw- 
iaethau  Gristionogaeth. 

4.  Y  casgliad  anocheladwy  ydyw, 
fod  cefnogwyr  y  fath  bapyrau  budr,  an- 
ffyddol,  yn  dra  lluosog.  Tery  y  syn- 
iad  yna  y  meddwl  ar  unwaith  wrth  ym 
synio  ar  y  mater.  Ond,  fel  y  nodas- 
om,  gwyddom  pwy  ydynt  y  cefnogwyr. 
Gwyddom,  o*r  hyn  lleiaf,  pwy  sydd  yn 
gwneyd  i  fyny  gorph  y  bobl  neillduol. 


hyf,  wyneb-galed,  ddigywilydd  hyn. 
Galwer  hefyd  i  gof  pwy  ydynt  amlaf 
yn  mhoblogaeth  y  dinasoedd  mawrion. 
Naill  ceir  hwy  yn  rhai  dibarch  o  gref»» 
ydd,  neu  ynte  ceir  hwy  yn  wrthgred- 
wyr  proffesedig — ac  yn  mhlith  pobl  o'r 
fath,  hawdd  i'r  papyrau  anffyddol  gael 
digon  o  ddarllenwyr.  Ac  yn  ychwan- 
egol,  dalier  mewn  cof  yr  elfenau  gwrth- 
werínawl. 

Fel  sylw  terfynol,  dymunem  ddweyd 
fel  hyn:  Y  fath  resyn  !— îe,  O,  'r  fath 
resyn  !  fyddai  i  genedl  y  Cymry  yn 
Ameríca  gael  ei  Uygru  gan  wahanglwyf 
anffyddol  papyrau  o'r  fath  a  nódwyd. 
O,  ein  cenedl  anwyl !  yr  hon  wyt  yn 
sefyU  ar  dy  ben  dy  hun  yn  nghanol 
cenedloedd  y  byd.  fel  yn  dyst  ffyddlon 
i*r  Goruchaf  Fôd,  byth  na  ddelo  y 
dydd  i  ti  droi  yn  anffyddlon  iddo,  gan 
ymadaw  oddiwrth  y  Duw  byw.  Hyd 
yn  hyn,  yma  a  thu  draw  i'r  moroedd, 
tydi  a  gedwaist  dy  ddiUad  yn  wynioh, 
ac  ni  fu  diffyg  olew  ar  dy  ben  yn  yr  ys- 
tyr  hwn.  Pan  yn  ddygwyddiadol  y 
cyfarfyddwn  yn  nghwrí^  blynyddau,  a 
rhyw  un  yn  ein  pHth  fyddo  yn  arwyddo 
ei  fod  yn  gogwyddo  at  fod  ,yn  amheu- 
wr,  edrychir  arno  gan  gorph  y  genedl 
íel  gwrthddrych  tosturi — neu  adnab- 
yddir  ef  fel  bôd  hunanol,  hunan-fawr, 
dyrchafedig,  mympwyol,  tramgwydd- 
edig  (os  chwiHr  yn  fanwl),  ryw  dro 
gan  yr  eglwys  y  buasai  unwaith  yn  ael- 
od  o  honi !  neu  efaUai  ceir  y  gwrth- 
gredwr  wedi  cymeryd  y  noddfa  hon 
oblegid  ei  fod  ef  yn  Uawer  callach  na'r 
cyffredin  o*i  gydgenedl  druain  !  Cysur 
ydyw,  eto,  mai  anfynych  y  ceir  neb  yn 
mhlith  y  gwahanol  enwadau  crefyddol 
Cymreig  yn  dod  yn  mlaen  ac  yn  pro- 
ffesu  bod  yn  wrthgredwr.  Tra  y  mae 
hyn  yn  wir  ara  yr  oU  o*r  enwadau  cref- 
yddol,  y  mae  yn  neiUduol  yn  wir  am 
yr  enwad  Bedyddiedig.  Os  dygwydd 
i  elfenau  gwall-gredol  nawsìo  allan 
weithiau  yn  nhiroedd  enws^âu  eraiU, 
y  mae  yn  beth  mwy  anfynych  fyth  yn 
mhlith  y  Bedyddwyr.  Y  mae  hyn  yn 
ganlyniad,  yn  ddiau,  eu  bod  yn  rhoddi 
cymaint  pwys  ar  grefydd  yn  ol  y  Beibl 
— y  safon  ddwyfol. 

Beth  yw  ein  dyledswydd  301  ngwyn- 
eb  yr  elfenau  gwrth-Gristionogol  a  nod- 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Crist  yn  GanolbîvyHi  y  BeihL 


3S9 


asom  ?  Dywedwn,  byddwn  ochelgar  ! 
Edrychwch  na  bo  neb  yn  eich  anrheith- 
io  trwy  philosophi  a  gwag  dwyll,  yn  ol 
gwyddorion  y  byd,  ac  nid  yn  ol  Crist. 
Cadwer  colofnau  ein  wythnosolion  yn 
lân  oddiwrth  bob  rhith  amheuaeth— 
cysegrer  tu  dalenau  ein  misolion  i  gyí- 
arwyddo  y  bobl  yn  Uwybrau  rhinwedd, 
sancteiddrwyddi  a  chrefydd. 


CRIST  YN  GJLNOLBWYNT  Y  BEIBL. 

CAN  Y   PARCH.  LL.  REBS,    JOHNSTOWN,    PA. 
III. 

M ae  yr  hyn  a  ysgrifenasom  yn  âaen- 
orol  ar  benawd  ein  testyn  yn  agor  drws 
naturiol  i  ni  ymhelaethu  ychydig  yn 
mhellach,  gan  obeithio,  ddarllenydd 
anwyl,  nad  ydwyt  yn  blino  darllen. 

Yn  awr,  os  gwir  yw  mai   lesu   yw 

canolbwynt  mawr  y  Beibl,  mae  yn  rhaid 

wrth  egwyddor  gwir  athroniaeth  peth- 

au,  mai  efe  yw^  canolbwynt  holl  gyn- 

yrch  y  Beibl,     Mae  pob  peth  a  greodd 

Duw  naill  ai  i  fod  yn  g)myrchydd  neu 

yn  gynyrch.     Mae   pob  peth  y  priod- 

olir  bjrwyd  iddo  i  fod  yn  gynyrchydd, 

yn  gystal  ag  yn   gynyrch.     Priodolìr 

bywyd  i'r  gwirionedd   dwyfol:    **  Fy 

ngeiriau  i  ysbryd  a  bywyd  ydynt."     Y 

mae  pob  gwir  gredadyn  wedi  profi  y 

gwirionedd,  o  dan  fendith  Duw,  yn  ys- 

bryd  a  bywyd.     Felly  o  dan   fendith  y 

Goruchaf,  mae  yr  efengyl  yn  gynyrch- 

ydd.    Yn  awr,  beth  a  gynyrcha  ?  Bcth 

bynag  a  gynyrcha,  mae  hyn  yn  rhwym 

wrth  natur-  pethau  o  gyfranogi  o  natur 

ycynyrchydd — o  feddu  yr  un   priod- 

oleddau  cyffredinol,  os  nad  neillduol — 

0  sefyll  yn  yr  un   berthynas  i'w  gyn- 

yrchydd  ag  y  saif  hwnw  i'w  gynyrch- 

ydd  yntau.     Saif  y  gwirionedd  i'r  lesu 

fel  y  plisgyn  i'r  cnewuUyn ;  fel  corph 

i  enaid.     Hyny  o  lesu  sydd  yn  y  gair, 

hyny  o  gnewullyn  sydd  ynddo  ;  hyny 

oenaid  sydd   jm   y  corph.    Felly  jm 

union  mewn  perthynas  y  saif  cynyrch 

yr  Ysgrythyrau   i*r  Ysgrythyrau.     Yn 

awr,  beth  yw  cynyrch  yr  efengyl,  o  dan 

fendith  Duw? 

I.  Cristìon.    Heb  efengyl  ofer  dys- 


gwyl   Cristionogion  ;    heb  Destament 
NeTirydd  ofer  dysgwyl  creadur  newydd. 
Gyda  yr  hen  gyfamod,   arosasai  Moses 
yn  gyfryngwriaeth,   Aaron  a'i   íeibion 
yn  y  cysegr  o  waith   Uaw,  jrr  aberthau 
luddewig  ar  yr  allor,  a'r  ofnau  a'r  dy- 
chrynfeydd  cydfynedol  â'r  ddeddf  yn 
mynwes  yr  addolwyr  ;  ond  wedi  cael 
cyfamod  newydd,  daeth   lesu  Grist  yn 
lle  y  tri  cyntaf ;  ac  *'  ysbryd  y  mabwys- 
iad,  drwy  yr  hwn  y  llefir  Abba,  Dad," 
yn  Ue  yr  olaf.     Doethineb  ac  anián  yr 
lesu,  sylfaenedig  ar  ei   iawn,  a  gyn- 
yrchodd  efengyl;  a'r  un    ddoethineb 
ac  anian  yn  yr  efengyl,  o  dan  fendith 
Duw,  sydd  yn    gwneyd   Cristion.     Yr 
oedd  yr  lesu,  ac  y  mae  yr  efengyl,  ac 
felly  yr  oedd   y  Cristionogion  cyntefig 
yn  specialiy,     Nid  peth  dygwyddiadol, 
yn  meddu  priodoleddau  a  nodweddion 
ellir  yn  hawdd  eu  cael  yn  gorphoredig 
neu  yn  wasgaredig  yn  mywyd  pendef- 
igion  y  Groegiaid,  Barbariaid,  a  Scyth- 
iaid,  yw  yr   efengyl,  ond  ỳatent  y  nef- 
oedd  yw.     Wel,  fel  y  hi,  felly  yr  oedd 
y  Cristionogion  gynt  yn  cael  eu  dysgu 
i  fod.     Pobl    briodol  {peculiar  ŷeople) 
y  gelwid  hwy.     Fel  y  mae  y  plentyn  a 
anwyd   o*r  fam  i  fyw  ar  laeth  y  fam 
hono,  ac  i  gael  ei  ddilladu,  ei  ddysgu, 
a'i  waddoli  (os  bydd  ddigon  cyfoeth- 
og)    ganddi,  felly  y  mae  y  Cristion, 
plentyn  yr  efengyl,  i  fyw  ar  ei  didwyll 
laeth,   ei  dillad,   dysg,    a'i  gwaddol. 
Nid  oes  achos  i  neb  osod  siwgr    yn 
llaeth  y  fron  er  ei  wneyd  at  archwaeth 
y  baban.    Y  natur  a  ddygodd  y  baban 
i  fod  yw  yr  oreu  i  wneyd  y  fron,  ac  1 
felusu  y  llaeth.     Nid   yw   y  Cristion  a 
anwyd  o*r  efengyl   yn  diolch  dim  am 
welliantau  a  gynygir  ar  ddarpariaeth 
yr  efengyl  i*w  gynal.     Mae  yr  adnod  o 
fwy  gwerth  gan  y  Cristion  na'r  gQg  a'i 
tractha ;  a'r  gwirionedd  ei  hun  yn  fwy 
yn  ei   olwg   na'r    pereiddlais  a'i  cy- 
hoedda.     Os  ydyw  ein  golygiad  uchod 
am  berthynasau  pethau  i'w  gilydd  yn 
gywir,  gofyniad  o   bwys  )rw,   A  ydyw 
safle  y  byd  crefyddol  y  fath  fel  y  gellir 
ei  ystyried  yn  gynyrch  yr  efengyl  ?    A 
ydyw  yn  specialty  mewn   rhinweddau  ? 
/dyw  rhinweddau  proffeswyr  y  fath 
fel  na  ellir  eù  cael  yn  neb  anmhroffes- 
edig  ?    A  ydynt  yn   rhoddî  profíon  o 


Digitized 


byGoogle 


360 


Crisi  yn  Ganalbwynt  y  BcibL 


[Mawrth, 


wir  edifeirwch  yn  fwy  nag  y  gwna  rhai 
anmhroffesedig?  A  ydynt  yn  caru  Duw 
yn  well  nag  y  gwna  rhai  yn  y  byd  ?    A 
ydynt  yn  fwy  tangnefeddus  ?    yn   llai 
dialgar   ac   anfaddeuol  ?    Gwir  ^  y  ceir 
rhai  proífeswyryí«^,  tangnefeddus  iawn; 
cariadus  a  haelfrydig  iawn ;  ond  ypwnc 
yw,  pa  un  ai  wrth  lyfr  Duw — y  Beibl  — 
ynte  Uyfr   Fowler  &  Wells,  phrenolo- 
gistSy  y  gellir  cyfrif  am  hyn?     **  Mae 
hwn  a  hwn  yn  ddyn  nice,  fine^  diniwed, 
a  hollol  ddiddrwg."     A  sathraist  ti  ar 
ei  droed  ryw  dro  ?    A  fiiodd  dy  tnter- 
est  di  ag  yntau  yn  rhedeg  i'r  un  cyfeir- 
iad,  ac  mor  agos  i*w  gilydd   ag  y  bu 
arch  Duw  i  Dagon  ?     Os  na  ddo,  nid 
oes  genyt  fantais  i   adnabod  dim  ar  y 
dyn.     Gall    dau  fydd   yn  tynu   am  y 
dorch  yn  yr  un  peth,  adnabod  tymerau 
eu  gilydd   yn  well  na  neb  arall.     Yn 
herwydd  hyn   gall  dau  frenin  cyfagos, 
dwy  deyrnas,  dau  bregethwr,  &c*  ad- 
nabod  eu  gilydd  yn  well  na  dynion  a 
phethau  mewn  perthynasau  gwahanol. 
Mae  ambell  i  broffeswr  yn  ymffrostiwr 
yn  ei  sel  tybiedig  dros  y  peth  a  eilw  ef 
yn  wirionedd  ;    ond  beth   yw  ei   sel  ? 
Onid  oes  mwy  o  nwyd  gnawdol,  hun- 
anol,  ynddi  na  dim  arall  ?    Ai  nid  sel 
Jesuitaidd   yw,  mwy    parod  i   sefydlu 
awdurdod   chwil-lysol,   a  llenwi   cell- 
oedd  heretics  â   holl  beirianau  dinystr 
all  gaelgafael  ynddynt?  Ni  wyrefeng- 
yl    ddira  am    gyfiawnder,    sancteidd- 
rwydd,  a  sel  llawer  proffeswr.      Mae 
Duw  yn  yr  efen^^yl  yn  chwilio  am  le  i 
drugarhau  a  thosturio.     Am  ba  bech 
yr    edrycha    dynion    crefyddol,    law- 
er  o  honynt?      Mae   sancteiddrwydd 
Duw  yn  yr  efengyl  yn  gyfunedig  â  gras 
a  thrugaredd  ;  oni  bae  hyn,  buasai  uff- 
ern  yr   ochr  hon,  yn   gystal  a'r  ochr 
draw.     Anghyfiawn  â  safon    uniondeb 
yw  rhoddi  pris  uchel   ar  gymeriad  yr 
hwn  a  ystyrir  yn  dda,   heb   gymeryd  i 
ystyriaeth    ei    fanteision    i  gyfarfod  â 
ffafr  yr  oes ;  ac  annheg  ydyw  dibrisio 
cymeriad  yr  hwn  a  ystyrir  yn  ddrwg, 
heb  gymeryd  i  ystyriaeth  ei  anfanteis- 
ion  i  enill  ffafr  yr  oes,  a  dod   yn  bobl- 
ogaidd  gyda  dynion.      Diau  fod  rhai 
digon  helbulus  arnynt,  ag  sydd  yn  ym- 
drechu  yn  galed  lawer   rawy  i  anrhyd- 
eddu   egwyddor,  ac  1  barotoi  erbyn  y 


fam,  na  rhai  a  ymbesgant  yn  haul 
ffawd,  y  rhai  y  gall  Duw  a  dyn  ddiolch 
ara  bob  mymryn  o  ddaioni  sydd  jm- 
ddynt,  nid  cymaint  i'w  hegwyddor 
bersonol,  ond  i*r  ffaith  fod  aragylch- 
iadau  o'r  natur  ag  yd^mt,  fel  y  raae  eu 
bath  yn  gallu  bod  yn  geffylau  blaen  yn 
ngherbyd  yr  oes.  Er  hyn  i  gyd,  raae 
dynion  da  yn  y  byd — dynion  a  anwyd 
o'r  efengyl,  arhai  y  raae  yr  efengyl  yn- 
ddynt.  Nid  yw  y  dynion  drwg  i  gyd, 
na  da  i  gyd,  yn  yr  un  enwad  —  y 
maent  yn  wasgaredig  yma  thraw.  Mae 
gan  y  Duw  raawr,  yr  hwn  a  wêl  dros 
orwel  oesau  lawer,  ddigon  o  ddynion 
da  ar  hyd  y  byd,  a  thrwy  yr  eglwysi,  î 
fod  yn  ddefnyddiau  yn  y  dyfodol  o'r 
"  genedl  a  enir  mewn  un  dydd."  Cen- 
edl  fydd  hono  a  chymaint  o*r  gwirion- 
edd  yn  canol-bwyntio  ynddi  ag  sydd  o 
Grist  yn  y  gwirionedd. 

2.  Wedi  cael  Cristionogion  unigol 
wedi  eu  creu,  raae  y  greadigaeth  eg- 
Iwysig  yn  dyfod  yn  naturiol  i  fod.  Un- 
igolion  Cristionogol  yw  defbyddiau  yr 
eglwys ;  a  dadblyga  yr  «glwys  ei  pher- 
thynas  â  hwy  yn  ol  fel  y  dadblygant 
hwy  berthynas  â'r  gwirionedd.  Os 
bydd  y  gwirionedd  yn  canol-bwyntio 
yn  yr  aelodau  unigol,  bydd  hefyd  yn  y 
cysylltiad  eglwysig.  Lle  mae  y  gwir- 
ionedd  yn  canol-bwyntio,  ni  oddefa  i 
un  fivalpawer  ddod  i  fewn.  Wedi  i'r 
gwirionedd  ryddhau,  ni  oddefa  i  neb 
na  dim  gaethiwo.  Gan  raai  dynion 
wedi  eu  rhyddhau  yw  Cristionogton, 
rhaid  raai  eglwys  rydd  yw  yr  eglwys 
efengylaidd.  Mae  rhyddid  yr  eglwys 
yn  un  o'r  pwyntiau  mwyaf  blaenllaw  o 
flaen  raeddwl  yr  Apostol:  **  Sefwch 
gan  hyny  yn  y  rhyddid,"  &c.  *'  Can- 
ys  i  ryddid  y*ch  galwyd,  frodyr,"  &c. 
Nid  yn  unig  nid  oes  hawl  gan  neb  i 
gaethiwo  eglwys  Dduw,  ond  nid  oes 
hawl  ganddi  i  gaethiwo  ei  hun,  neu  i 
ddelegatio  ei  rhyddid  i  ffwrdd.  Y  mae 
mwy  o  berygl  oddiwrth  y  diweddaf 
na'r  cyntaf,  yn  yr  oes  hon,  Ni  wna 
eglwys  a  deimla  awdurdod  y  gwirion- 
edd  yn  ei  chynal  fod  yn  fwy  parod  i 
wneyd  a  phasio  deddfau  yn  y  cwrdd 
eglwys  gan  ddoethineb  ddynol,  a  gradd 
bychan  iawn  o  hwnw  weithiau,  nag  i 
edrych  i'r  Beibl  a  oes  deddf  yno  ar  y 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Annihyniaeth  Eghuysig, 


361 


mater !  Ni  wna  eglwys  y  byddo  y 
gwirionedd  fel  y  nodwyd,  oddef  i  un 
dyn  neu  ddosbarth  o  ddynion,  bydded 
ef  oruchwyliwr  gwaith,  diacon,  neu 
weinidog,  i  draws-lywodraethu  ar  neb 
yn  yr  eglwys.  Fe  wna  y  gwirionedd 
i'r  hwn  a  fyno  fod  yn  fawr  yn  nghyn- 
ulleidfa  y  saint  fod  yn  was  i  bawb. 
Naturiol  yw  meddwl  na  oddefa  y  gwir- 
ionedd  dwyfol  i*r  gwas  fod  yn  fwy  na'i 
Arglwydd  !  Bydd  y  gwirionedd  yn 
gylch  am  y  gweinidog  llafurus,  tang- 
nefeddus  a  ffyddlon  ;  a  sicrha  iddo  y 
parch  na  wna  ei  ddyfetha  yn  yr  eglwys 
a  deimla  wirionedd  yn  ei  llywodraethu, 
ac  ni  oddefa  i'r  dyn  bach  (a  ddywedais 
i,  ddyn  ?)  fyned  o  dy  i  dy  yn  un  swydd 
i*w  ladd  yn  ei  ddefnydöioldebo  ddiwr- 
nod  cyntaf  ei  weinidogaeth  hyd  ei  ddi 
wedd  !  Ni  oddefa  lesu  Grist  i  flaidd 
felly  fod  yn  agos  i'w  wyn  ef.  Mewn 
un  ystyr  mae  y  gwirionedd,  pan  yn 
canol-bwyntio  yn  y  Cristion  a'r  eg- 
Iwys,  yn  dyfod  yn  Dduw  iddi,  ac  am 
hyny  y  dywedir,  '*  Ar  hwn  yr  edrych- 
af,  ar  y  truan  a'r  cystuddiedig,  yr  hwn 
sydd  yn  crynu  wrth  fy  ngair."  Wedi 
cael  eglwys  i  deimlo  gwirionedd,  fel  y 
sylwyd  eisoes,  mae  yn  dyfod  i  gyflwr 
pwysig,  yn  **golofn  a  sylfaen  y  gwir- 
ionedd,"  yn  haul  a  halen  a  iachawdwr 
i'r  byd. 

Rhag  ofn  i  mi  ddweyd  rhywbeth  yn 
anamserol  ar  y  mater  hwn,  yr  hwn  sydd 
fater  ticklish  ar  y  goreu,  gadawn  ef  yn 
^^f  gyda  dweyd,  Gwawrio  wnelo  y 
dydd  pan  deimla  pob  Cristion  a  phob 
eglwys  na  allant  fyw  heb  y  gwirionedd 
yn  mhob  man — yn  y  sêt  fawr  yn  gys- 
tal  ag  yn  yr  areithfa ;  yn  y  cwrdd  eg- 
Iwys,  )m  gystal  ac  yn  gymaint  ag  yn  y 
cwrdd  pregethu;  ac  y  delo  pawb  i 
ddymuno  o  galon,  fel  y  bardd  : 

"  O  agor  fy  llygaid  i  weled 

Dirgelwch  dy  arfaeth  a*th  air,'*  &c. 


Ni  feiddia  neb  ofyn  cymaint  i  Dduw  ag  y 
mae  yn  barod  i  gyfrann. 

— Yr  hwn  a  fo  byw  heb  ofn  a  fydd  marw 
heb  obaith. 

— Yr  hwn  sydd  ganddo  feddwl  bach  am 
bechod,  ni  bu  ganddo  erioed  feddwl  mawr  am 
Dduw. 


JLflNIBYNlAETH  EGLWYSIG. 

GAN  BARNABAS. 

Y  mae  deall  natur  egwyddorion  syl- 
faenol  yn  eglwys  efengylaidd  yn  deil- 
wng  o  sylw  a  myfyrdod  pob  Cristion ; 
mae  hyn  yn  fantais  arbenig:  i  oruwch- 
adeiiadu  yn  sicr,  rheolaidd,  a  safadwy. 
Gan  mai  y  Testament  Newydd  yw 
Deddf-lyfr  yr  eglwys  Gristionogol,  lle 
'cynwysir  holl  athrawiaethau  cred,  y 
mae  yn  canlyn  na  ddylem  aros  gyda 
chredoau,  opiniynau,  a  thraddodiadau 
dynol,  ond  myned  heibio  i  bawb,  i 
wrandaw  ar  leferydd  "yr  Unig-anedig 
oddiwrth  y  Tad,  yr  hwn  sydd  yn  llawn 
gras  a  gwirionedd."  Gwyriad  oddi- 
wrth  hyn,  ydyw  yr  achos  gwreiddiol  o 
brif  gyfeiliornadau  crefyddol  y  byd. 
Dylid  cofio  na  ddadguddiwyd  i  ni  y 
manylion  am  lywodraethiad  yr  eglwys ; 
mae  llawer  iawn  o  hyn  wedi  ei  adael 
i'w  benderfynu  gan  synwyn,  deall,  a 
doethineb  yn  eglwys  ei  hun.  Gwir  fod 
awdurdodau  yr  eglwys  wedi  eu  nodi  o 
ran  eu  nifer,  a*i  swyddogion  yn  ogystal 
wedi  eu  henwi ;  a  gallem  nodi  fod  dysg- 
yblaeth  yr  eglwys  i  raddau  pell  iawn 
wedi  ei  egluro  o  ran  yr  egwyddor  o 
honi,  ond  gwyr  pob  Cristion  profiadol 
fod  eisiau  llawer  o  *'ddeall  da  trwy  ras'' 
i  gyflawni  y  pethau  hyn  yn  "weddus  ac 
mewn  trefn."  Gyda  golwg  ar  gyfan- 
soddiad  llywodraethol  yr  eglwys  ;  nid 
yw  yn  bendefigaidd,  henaduriaethol,  na 
gwerinol,  yn  annibynol  y  naill  ar  y  llall, 
ond  cynwysa  y  tair  ffurflywodraeth 
yna  yn  ogoneddus  mewn  undeb  â*u  gil- 
ydd  heb  un  gwrth-darawiad.  Yr  oedd 
hyn  yn  angenrheidiol  pan  ystyriom 
gynydd  gwareiddiad,  a  chynydd  gol- 
euni  egwyddorion  dadguddiedig.  Yn 
hyn  y  gwelwn  y  cyfaddasrwydd  mwyaf 
ardderchog  o  eiddo  Cristionogaeth  i  at- 
eb  sefyllfa  gynyddol  dynoliaeth  mewn 
perffeithrwydd.  Ymddengys  i  ni  fod  yr 
eglwys  yn  yr  oes  apostolaidd  yn  cyd- 
nabod  yr  egwyddor  o  annibyniaeth  y 
naiU  eglwys  neu  gynulleidfa  ar  y  llall, 
ac  ar  yr  un  pryd  yn  cydnabod  y  ben- 
defigaeth  yn  Nghrist  fel  pen  corph  yr 
eglwys — ei  air  ef  yn  rheol  ei  ffydd  a'i 
hymarweddiad.     Dyma  lle  mae  ei  dio- 


Digitized 


byGoogle  


$62 


V  Cyfieiihiad  Newydd  o'r  Beibl. 


LMawrth, 


gelwch,  a'i  pharhad  diysgog  mewn 
Uwyddiant,  yn  pgwyneb  pob  gwrth- 
wynebiad  a  phob  ymgais  ffug-oíTeiriad- 
ol  i  ormesu  ar  y  rhyddid  â'r  hwn  y 
rhyddhaodd  Crist  hi. 

Dylid  arfer  manylwch  wrth  weith- 
redu  yn  annibynol  gyda  gwahanol  ach- 
osion  perthynol  i'r  eglwys,  fel  cym- 
deithas  Gristionogol,  rhag  myned 
dros  derfynau  rheswm  a  chyfarwyddyd 
gair  Duw.  Dengys  hyn  mai  y  dynion 
mwyaf  pwyllog,  synwyrol,  a  doeth,  a» 
ddylid  eu  dewis  yn  flaenoriaid  yr  eg- 
Iwys.  A  ydyw  hyn  yn  cael  sylw  dyl- 
adwy  )ai  y  dyddiau  presenol  ?  Ni 
ddyíid  gosod  neb  mewn  swydd  yn  yr 
eglwys  os  yn  amheus  ara  eu  duwioldeb. 
Dylai  blinderau  yr  eglwys  yn  y  gor- 
phenol  (o  herwydd  y  fath  gymeriadau) 
ddysgu  gwers  i  ni  yn  y  dyddiau  hyn, 
i  ochelyd  y  Diotrophesiaid  hunanoi 
sydd  ganddynt  rith  duwioldeb,  ond 
wedi  gwadu  ei  grym  hi. 

Y  mae  y  fíurf-lywodraeth'  o  annibyn- 
iaeth  eglwysig  yn  gofyn  fod  y  swydd- 
ogion  yn  ddynion  ymroddgar  a  llygad- 
graff,  a  chysegredig  yn  ngwasanaeth  eu 
Harglwydd,  yn  wyr  teilwng  yn  rhoddi 
esiampl  dda  i  eraill  sydd  yn  weiniaid 
yn  y  ffydd.  Darllener  yr  Epistolau  at 
yr  eglwysi  Apostolaidd,  a  cheir  gweled 
fod  pwys  neiîlduol  yn  cael  ei  gysylltu  â 
hyn-yma. 

Rhagora  y  ffurf-lywodraeth  annibyn- 
ol  ar  yr  un  henaduriaethol,  neu  y  ben- 
defígol,  o  herwydd  y  caniatâd  a  estyna 
i  bob  cynulleidfa  i  drefnu  ei  hamgylch- 
iadau  ei  hun.  Y  mae  hyn  yn  symbyl- 
ìad  i  weithgarwch  cyffredinol  yn  yr  eg- 
Iwys,  yn  tynu  allan  dalenlau  y  galluog 
o  feddwl,  ac  yn  rhoddi  mantais  i  ddat- 
blygiad  y  grasusau  Cristionogol  yn  eu 
hamrywiol  arweddau.  Ceir  prawf  eg- 
lur  o  hyn  yn  lledaeniad  a  chynydd  eg- 
wyddorion  yr  Ymneillduwyryn  Nghym- 
ru,  yn  rhagor  na  eiddo  yr  Eglwys  Sef- 
ydledig,  yn  y  ganrif  ddiweddaf.  Math 
o  gaethwasiaeth  crefyddol  yw  fod  y 
lluaws  yn  cael  eu  llywodraethu  gan  yr 
ychydig,  fel  rheol. 

Gwelwn  hefyd  fod  annibyniaeth  eg- 
Iwysig  yn  diogeiu  ac  yn  amddiffyn 
rhyddid  barn  'bersonol,  am  y  rheswm 
fod  hawl   i   siarad   a  phleidleisio  gan 


bawb  o'r  aelodau,  ar  bob  achos  a  ddyg- 
ir  ger  bron.  Lle  bynag  y  mae  rhyddid 
barn  a  phleidlais  yn  cael  ei  gyfyngu, 
teimla  dyn  yn  wasaidd  a  llwfr ;  ond 
teimla  ya  hoUol  wahanol  lle  bynag  y 
caniateir  hyn.  Felly  gwelwn  fod  anni- 
byniaeth  eglwysig  yn  rhoddi  mantais  1 
ymddadblygiad  y  duedd  annibynol 
sydd  yn  gwreiddio  mor  ddwfn  yn  nat- 
ur  gynhenid  dynoliaeth  ;  dylanwada 
hyn  ar  ddyn  i  brisio  yn  briodol  ei  fod- 
oíaeth,  ac  i  ymestyn  yn  egniol  at  rag- 
ori  yn  mhob  peth  rhesymol,  dynol,  a 
da.  Ond  cyfaddefwn  fod  yr  hawlfraint 
hon,  sef  annibyniaeth  eglwysig,  yn  cael 
ei  cham-ddefnyddio  yn  aml,  ein  Har- 
glwydd  yn  cael  ei  glwyfo  yn  nhy  ei 
garedigion,  y  teimlad  yn  llywodraethu 
yn  lle  barn  mewn  Uawer  o  açhosion, 
pleidgarwch  yn  cael  ei  ddangos  i  ryw 
bersonau,  a'r  dieuog  yn  cael  ei  gam- 
farnu  ;  dynion  yn  gweithtedu  fel  pe  na 
byddent  yn  gyfrifol  i  unrhy^y  gyngor 
neu  undeb  cymanfaol,  yr  hyn  sydd  yn 
hollol  groes  i  natur  yr  eglwys  Gristion- 
ogol.  Nid  yw  annibyniaeth  eglwysig 
yn  cynwys  rhyddid  i  droseddu  deddf- 
au  rheswm,  moesgarwch,  a  boneddig- 
eiddrwydd  Cristionogol ;  nid  yw  ym- 
resymu  am  bethau  dibwys,  fel  y  gwneir 
yn  fynych,  yn  deilwng  o  fodau  o  ber- 
chenogaeth  rheswm;  nid  yw  enllibio 
ac  edliwio  beiau,  a  galw  enwau  cabl- 
eddus  ar  y  naill  a*r  llall,  yn  deilwng  o 
foesgarwch  cyffredin.  Buan  y  delo  eia 
heglwysi  i  *'  flaenorî  eu  gilydd  mewn 
cariad  a  gweithredoedd  da,'*  yna  bydd 
"  Seion  yn  foliant  ar  y  ddaear." 


Y  CYFIEITHIAD  NEWYDD  O'R  BEIBL. 

Ymddengys  y  bydd  y  cyfieithiad 
newydd  o'r  Testament  Newydd  allan 
o'r  wasg  yn  gynar  y  gwanwyn  nesaf. 
Llawer  o  son  a  dysgwyl  sydd  wedi  bod 
am  dano.  Ond  gan  fod  y  gwaith  mor 
fawr  a  phwysig,  priodol  ydyw  cymeryd 
amser  mawr  i*w  gwblhau.  Y  mae  ar- 
graffydd  y  Frenines  wedi  derbyn  a 
chymeradwyo  y  brawf-len  ddiweddaf 
o  hono.  Y  mae  dynion  o  dduwioldeb 
a  dysgeidiaeth  o'r  fath  oreu  wedi  bod 
yn   nghyd  a'r    gorchwyl     hwn.     An* 


Digitized 


byGoogle 


iS8i.| 


Thomas  Jefferson^  à*c. 


363 


mhosîbl  fyddai  dyfod  o  hyd  i'w  rhagor- 
ach.  Y  blaenaf  yn  y  dosbarth  blaenaf 
mewn  duwioldeb,  profìad,  adysgéid- 
iaeth,  a  ddewiswyd  at  y  gwaith.  Yn 
y  Pwyllgor  Seisnig  fe  geir  Archesgob 
French  o  Dublin,  Esgobion  Winches- 
ter,  Lincoln,  St.  David's,  Llandaf, 
Durham,  Salisbury,  Bath,  Gloucester, 
Bryste;  deoniaid  Westminster,  Ely, 
Litchfield,  Rochester,  Lincoln,  Can- 
terbury  a  Peterboro;  Archddeoniaid 
Dublin,  Canterbury,  Bedford,  a  Maid- 
stone;  ac  athrawon  yn  yr  ieithoedd 
Hebraeg,  Groeg,  a*r  Arabaegyn  mhrif 
ysgolion  Oxford,  Cambridge,  Edin- 
burgh,  Llundaini,  Glasgow,  ac  o'r  Col- 
eg  Wesleyaidd  yn  Deasbury,  Colegau  y 
Bedyddwyr  yn  Llundain  a^Bryste,  Col- 
eg  y  CynuUeidfaolwyr  yn  Glasgow,  a 
cholegau  y  Presbyteriaid  yn  Aberdeen, 
Edinburgh  a  Glasgow. 

Ffurfiwyd  y  Pwyllgor  Americanaidd 
yn  y  flwyddyn  187 1,  a  chynwysa  athraw- 
on  ieithyddol  a  duwinyddol  prif  golegau 
y  gwahanol  enwadau,  megys  Harvard 
Yale,  Princeton,  New  Brunswick,  An- 
dover,  Rochester,  New  York,  Phil- 
adelphia,  Trenton,  Hartford,  Alexan- 
dria&c.  Allano'r  colegau  hyn  dew- 
iswyd  neb  llai  na*r  ysgoleigion  prof- 
iadol,  a'r  awdwyr  byd-enwog  aganlyn  : 
Woolsey,  Dwight,  Schaff,  Conant,  De- 
witt,  Strong,  Van  Dyke,  Green,  Day, 
Acken,  Osgood,  Thayer,  ac  Abbott. 
Acy  mae  ugeiniau  o  brif  ddysgedigion 
y  cyfandir  wedi  addaw  i'r  rhai  hyn  eu 
cynorthwy  â'u  cefnogaeth  mwyaf 
calonog.  Gan  fod  Uawer  o  ddiffygion 
pwysig  yn  yr  hen  gyfieithiad,  felly 
rhesymol  ydyw  dysgwyl  yn  yr  un  new- 
ydd  lawer  o  gyfnewidiadau.  Yn  mysg 
pethau  eraill,  gadewir  y  geiriau  canlyn- 
ol  allan  o  loan  5  :  3,  4.  '*Yn  dys- 
gwyl  am  gynhyrfiad  y  dwfr,  canys 
angel  oedd  ar  amserau  yn  disgyn  i*r 
llyn,  ac  yn  cynhyrfu  y  dwfr,  yna  yr 
hwn  a  elai  i  mewn  gyntaf,  a  ai  yn  iach 
0  ba  glefyd  bynag  a  fyddai  arno." 

Hefyd  gadewir  allan  o  i  loan  5:7, 
8,  y  geiriau  :  "Yn  y  nef,  y  Tad,  y 
Gair,  a'r  Ysbryd  Glan,  a'r  tri  hyn  un 
ydynt.  Ac  y  mae  tri  yn  tystiolaethu 
ar  y  ddaear.^'  Geiriau  nodedig  eraill 
a  adewir  allan  o*r  cyfieithiad   newydd 


ydyw  y  rhai  a  gofnodir  yn  Actau  9:5» 
6  :  'Oaled  yw  i  ti  wingo  yn  erbyn  y 
symbylau.  Yntau  gan  grynu,  a  braw 
arno,  a  ddywedodd,  Arglwydd,  beth  a 
fyni  di  i  rai  ei  wneuthur  ?  A*r  Ar- 
glwydd  a  ddywedodd  wrtho,"  &c. 
Troir  Uawer  o  eiriau  eraill  hefyd  allan, 
megys  yn  Math.  22:  14.  '^Canys 
Uawer  sydd  wedi  eu  galw,  ac  ychydig 
sydd  wedi  eudewis,"  Bydd  yn  an- 
hawdd  gan  lawer  ollwng  eu  gafael  ar  y 
geiriau  anwyl  yna.  OMarc  7  :  16,  fe 
adewir  allan  ;  '^Od  oes  gan  neb  glust- 
iau  i  wrandaw  gwrandawed."  Wrth 
ystyried  y  gwallau  a*r  dififygion  lluosog 
a  frithant  yr  hen  gyfieithiad,  mae  yn 
syndod  na  fuasid  wedi  ymgymeryd  â'r 
gorchwyl  hwn  lawer  yn  gynt.  Ond 
bellach,  wele  ef  ar  gael  ei  gyflwyno  i 
ddwylaw  y  werin,  y  rhai  a  gant  oleuni 
newydd  ar  ganoedd  o  eiriau  a  brawdd- 
egau  ydynt  hyd  yn  hyn  wedi  bod  yn 
anhawdd  iawn  eu  deall. 

D.  Rhoslyn  Dayies. 


THOMAS  JEFFERSON> 

Y  Cyfansoddiad  Americanaiddf  a*r 

Bedyddwyr. 

Mr.  Golygydd. — Mae  ffaith  yn  cael 
ei  hadrodd  am  Thomas  Jefferson  ag  y 
carwn  gael  rhagor  o  oleuni  arni. 
Dyraa'r  ffaith:  Thomas  Jefferson,  yr 
hwn  er  nad  oedd  ar  y  pryd  ofìd  tair 
ar  ddeg  ar  hugain  oed,  a  ddewisiwyd 
i*r  gwaith  mawr,  anhawdd,  a  phwysig 
o  dynu  allan  ac  ysgrifenu  Ardysttaäyr 
Annibyniaeth  ar  yr  hwn  y  sylfaenwyd  y 
Cyfansoddiad  Cyn^teiriol  yn  1777. 
Cafodd  fefferson  y  drychfeddwl  am  Lyw- 
odraeth  Genedlaethol  ar  egwyddorion 
rhydd  a  gwerinol  oddiwrth  gyfansodd- 
iadathrefn  dysgyblaeth  eglwysfechan  0 
Fedyddwyr  ger  Monticello,  Virginia^ 
cyfarfodydd  yr  hen  a  fynychai  pan 
oedd  efe  yno  yn  fyfyriwr  gyda'r  Cang- 
ellydd  Wythe.  Hoffai  ynfawr  drefn 
yr  Eglwys  Apostolaidd  hon,  a  thystiai 
mai  hon  oedd  yr  unig  lywodraeth  wir 
werinol  oedd  y'n  y  byd,  a'ifodyn  credu 
mai  dyma  yfathoreuo  Lywodraeth  t'r 
Trefedigaethau  Americanaidd. 

Mae  y   gosodiad  uchod   wedi  cael  ei 


Digitized 


byGoogle 


3^4 


UnoUaeth  Naiur, 


[Mawrth, 


ailadrodd  yn  fynych  gan  ysgrifenwyr  o 
bob  tu  i'r  Werydd,  ond  hyd  yn  hyn 
nid  wyf  wedi  gweied  neb  yn  ceisio 
profi  ei  ddilysrwydd,  na  thaflu  goleuni 
ar  ddim  o'i  fanylion.  Carwp  gan 
hyny  i*r  pwnc  gael  ei  wyntyllio  yn 
drwyadl  yn  ngholofnau  y  Wàtur,  fel 
na  chaffo  dim  aros  ond  y  grawn  pur. 
Dyma  y  pwyntiau  i'w  profi  â'u  hegluro. 

1.  Pa  eglwys  oedd  hono  ger  Monti- 
cello,  pwy  a'i  sefydlòdd,  a  pha  bryd,  a 
beth  yw  ei  henw  a*i  chyflwr  yn  awr? 

2.  Yn  mha  flwyddyn  neu  flynydd- 
oedd  yr  oedd  Thomas  Jefferson  yn 
mynychu  ei  chyfarfodydd — a  phwy 
oedd  ei  gweinidog  y  pryd  hwnw  ? 

3.  Pa  brawfion  sydd  fod  Jefferson  yn 
tysHo  mai  hon  oeddyr  unig  lywodraeth 
wir  werinol  oedd  yn  y  byd,  ac  mai  oddi- 
wrthihiy  cafodd  efey  meddylddrvch  a'r 
model  o  Gyfansoddiad  Cyngreiriol  yr 
Unol  Dalaethau  ? 

Mae  y  pwnc  yn  wir  ddyddorol,  a 
bydd  ei  ddyddordeb  yn  llawer  mwy  yn 
mhen  can  mlynedd  eto ;  am  hyny  hyd- 
eraf  y  byd  i  rai  o  ohebwyr  y  Wawr^ 
drwy  eich  caniatad  chwi,  Mr.  Golyg- 
ydd,  gymeryd  ato  yn  egniol,  a  rhoddi 
arno  y  llafur  y  mae  yn  deilyngu.  Gan 
ddymuno  i'r  Wawr  bob  Uwyddiant  i 
wasgar  goleuni  a  gwres, 

Wyf  yr  eiddoch  yn  ffyddlon, 

Spinther. 

LlandudnOy  lon.  20y  1881, 


UNOLIAETH  NATUR. 


GAN  Y  DUKE  OF  ARGYLL. 
IV. 

Y  mae  dyn  yn  cyfansoddi  rhan  o  un- 
oliaeth  natur;  mewn  corph  a.meddwl 
perthynwn  iddo,  a  chymwysir  ni  yn- 
ddo.  Y  mae  yn  hawddach  addef  hyn 
fel  gosodiad  cyffredinol  nag  ydyw  yn 
sylweddol  eî  weled  fel  gwirionedd,  a 
derbyn  yr  holl  ganlyniadau  a  dybir 
ynddo.  Nid  yw  ein  cwrs  cyffredin  o 
feddwl  yn  ddiau  yn  cyd-daro  ag  ef. 
Edrychwn  ar  "Natur"  fel  rhywbeth 
o'r  tu  allan  i  ni,  rhywbeth  ar  yr  hwn  y 
gallwn   edrych  i  lawr  arno,  neu   ar  yr 


hwn  y  gallwn  edrych  i  fyny  ato,  301  ol 
fel  y  byddwn  yn  teimlo  ;  ond  yn  mhob 
gwedd  yn  rhywbeth  ag  yr  ydym  ni  yn 
eithriadau,  ac  yn  gyfryw  ag  y  gallwn, 
ac  y  dylem  ei  ystyried  fel  yn  wrthrych- 
ol.a  thu  allan  i  ni.  Byddai  yn  burion 
i  ni  gan  hyny  i  ystyried  ychydig  yn 
fwy  gofalus  £/e  dynyn  Naiur — eí  ran 
a'i  safle  yn  yr  unoliaeth  hwnw  a  wcl 
efe,  ac  a  deimla  oddiamgylch  iddo. 

Mae  dyn  yn  perthyn  i  Unoliaeth 
Natur,  yn  y  lie  cyntaf  o  ran  defnyddiau 
ei  gorph.  AUan  o  elfenau  cyffredin  y 
byd  materol  y  mae  y  corph  hwnw 
wedi  ei  wneyd,  ac  i'r  elfenau  hyny  y 
mae  yn  dychwelyd  eilwaith.  Gyda  ei 
hoU  brydferthion  mewn  ffurf  a  del- 
weddiad,  gyda  ei  holl  ryfeddodau 
mewn  gwneuthuriad  a  medr,  nid  oes 
dim,  modd  bynag,  ynddo  heblaw  ychyd- 
ig  o*r  sylweddau  eífenol  ydynt  yn  gyff- 
redin  yn  yr  awyrgylch  a*r  priddellau. 
Y  pedair  brif  nwy,  gyda  chalch,  pot- 
ash,  ac  ychydig  haiarn,  sodium  a 
phosphorus,  ydynt  ddefnyddiau  y 
corph  dynol ;  y  rhai  hyn  mewn  gwahan- 
ol  gyfuniadau,  ac  o'r  rhai  hyn  yn  unig, 
can  belled  ag  y  gwyddom  ni,  y  deiUia. 
Yr  un  defnyddiau  cyffredinol  gydag 
ychydig,  fwy  neu  lai,  o'r  gwahanol 
nwyau  a  ganfyddir  trwy  yr  holl  de)rrn- 
as  anifeiiiol  a  iiysieuol,  a'r  elfenau  hyn 
ydynt  y  rhai  mwyaf  cyffredin  mewn 
mater  di-fywyd  hefyd.  Gall  hyn  jrm- 
ddangos  yn  arw,  ac  y  mae  yn  ddiau  y 
wyddor  gyntaf  yn  y  berthynas  a  fodola 
rhyngom  a'r  byd  oddiamgylch  i  ni. 
Ac  eto  y  mae  yn  sylfaen,  neu  ó*r  hyn 
lleiaf  yn  un  o'rsylfaeni  ar  baun  y  mae 
pob  perthynas  arall  yn  ymddibynu.  Yr 
achos  paham  y  mae  yr  anifeiliaid  a'r 
planhigion  oddiamgylch  i  ni  yn  alluog 
i  weinyddu  er  ein  cynaliaeth,  ydyw,  yr 
unrhywiaeth  hwn  yn  nefnyddiau  a  chyn- 
lluniad  ein  corph  ;  dyma  yr  achos  fod 
yr  awyr  gyffredin  i  ni  yn  anadl  bywyd, 
a  bod  ll\siau  a  meteloedd  mewn  cyf- 
lawndcr  yn  meddu  naill  ai  raoddion 
gwenwyn  neu  rinwedd  meddyginiaeth- 
ol,  oblegid  mae  y  naill  a'r  Uall  o'r  eff- 
eithiau  hyn  yr  un  fath  yn  brawf  o  ryw 
berthynas  a'r  organ  y  dylanwadant  ar- 
ni ;  ac  y  mae  yr  effeithiau  hyn  mewn 
gwahanol   raddau  yn   gyffredin  ac  ym- 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Hanes  y  Bedyddwyr  yn  Mon, 


365 


ledaenol,  fel  mai  am  ychydig  iawn  o 
bethau  yn  wir  y  gellir  dweyd  eu  bod 
yn  hoUol  ddiddylanwad  arnoni.  Eto 
nid  oes  un  sylwedd,  o'r  miloedd,  mewn 
rhyw  ffordd  neu  gilydd  sydd  yn  eíFeith- 
io  ar  y  corph,  nag  ydyw  yn  eíFeithio 
arno  trwy  rinwedd  rhyw  berthynasa 
ddeil  a'r  elfenau  o  ba  rai  y  mae  y  corph 
hwnw  yn  gyfansoddedig,  neu  a  chyf- 
üniad  elfenau  ei  wneuthuriad. 

Ac  yma  yr  ydym  yn  esgyn  gris  uwch 
yn  rahlith  fleithiau  a  gynwysa  ddyn  o 
fewn  unoliaethau  Natur ;  canys  y  mae 
yn  unedig  a'r  byd  yn  yr  hwn  yr  ym- 
symuda,  nid  yn  unig  trwy  yr  elfenau  o 
ba  rai  y  mae  ei  gorph  yn  gyfansodd- 
edig,  ond  hefyd  trwy  y  moddau  y  mae 
yr  elfenau  hyny  wedi  eu  cyfuno — y 
nerthoedd  trwy  ba  rai  y  cedwir  hwy 
yn  nghyd,  ac  egwyddorion  cynlluniad 
yn  ol  y  rhai  y  maent  wedi  eu  hadeiladu 
i  fyny  i  wahanol  orgjnau  er  cyflawni 
gwahanol  swyddogaethau.  Nid  jrw 
gwyddor  wedi  taflu  un  goleuni  ar  natur 
hanfodol  bywyd.  Ond  beth  bynag  a 
ddichon  iddo  fod,  mae  iddo  elfenau 
hanfodol,y  rhai  ydynt  yr  un  trwy  hoil 
gylch  y  byd  organawl,  yr  un  yn  eu  per- 
thynasau  a'r  anorganawl,  ^rr  lín  yn  y 
nerthoedd  trwy  ba  rai  y  dygir  yn  mlaen 
swyddogaethau  mawrion  meîthriniaeth 
tyfîant,  treuliad,  ac  epiliaeth.  Y  mae 
amrywiaeth  annherfynol,  mae  yn  wir, 
yn  moddau  cynlluniad  yr  un  organau 
er  cyfateb  gwahanol  foddau  trwy  ba 
rai  y  mae  gwahanol  greaduriaid  yn 
dod  o  hyd  i*w  hymborth,  iV  mwyhau, 
a  moddion  eu  symudiad.  Er  hyny 
mae  yr  unoliaeth  a  fodola  trwy  y  cyfan 
mor  eglur  fel  y  mae  gwyddonwyr  yn 
gorfod  cyfaddef  fod  ffeithiau  hanfodol 
bywyd  organawl  yr  un  peth,  o'r  anifail 
abreswylia  y  llyn  llonydd  i  fyny  hyd 
at  gelfyddydwaith  gogoneddus  y  ffurf 
dynol. 


— Y  mae  anrhydedd  fel  cysgod,  yn  dilyn  y 
rhai  a  ffoant  oddiwrtho,  ac  yn  ffoi  oddiwrth  y 
rbai  aydd  yn  diiyn  ar  ei  ol. 

— Y  mae  dau  air  yn  teilyngu  Ilawer  o'n 
meddylian,  sef  amser  a  thragywyddoldeb — 
«nser,  oblegid  y  bydd  yn  fuan  yn  diweddu  ; 
tragywyddoldeb,  am  nad^yw  byih  yn  diweddn. 


HAHES  Y  BEDYDDWYR  YH  HOH. 

GAN  CHRISTMAS  SYANS. 

Rhan  III. 

Cangen  Amlwch, — Mae  rhifedi  yr 
aelodau  yma  yn  y  flwyddyn  1812,0 
gylch  haner  cant  neu  driugain  :  chwan- 
eger  atynt  lawer  o  blant  y  gaethgiud,  i 
fyw  bywyd  ffydd  ac  ufudd-dod  efengyl- 
aidd. 

Yma  yr  oedd  Seth  Morris,  y  gwein- 
idog  cyntaf  yn  byw.  Bu  ef  o  lawer  o 
ddefnydd  yma.  Bu  John  Jones,  o'r 
Nantglyn,  efe  a'i  wraig  yn  ymdrechol 
dros  yr  achos  yn  y  lle  hwn ;  ac  yn  par- 
hau  i  fod.  Richaad  Williams  a'i  wraig 
Jane  Jones,  a  fuont  o  ddefnydd  mawr 
ac  yn  parhau  i  fod  hefyd  trwy'r  amryw 
fiynyddoedd.  Hwy-sydd  yn  lletya  preg- 
ethwyr.  Mae  Sarah  Williams  eu  merch 
hwy  wedi  ei  bedyddio  yn  ddiweddar ; 
ac  yn  debyg  i  fod  yn  lleei  rhieni  mewn 
caredigrwydd  a  defnydd.  Bu  John 
Francis,  a  Lydia  Francis  ei  wraig,  Ed- 
mund  Francis  eu  mab,  a  Margaret 
Francis  eu  merch,  o  ddefnydd ;  ond 
hwy  a  ymddyrysasant  yn  nghylch  yr 
Ymraniaeth,  ac  ymneillduasant  oddi-. 
wrthym ;  gellwch  wybod  amcan  o  ba 
ysbryd  yr  oeddynt  wedi  llyncu  Alban- 
iaeth.  Mae  Heth  £vans  a'i  wraig, 
wedi  bod  yn  ffyddlon  yn  eu  lle.  Re- 
becca  Roberts  a  Nelly  Francis  ei 
merch  sydd  yn  rhai  defnyddiol  John 
Roberts,  Peoysam,  a'i  fam,  ydynt 
ddefnyddiol,  Mae  John  Roberts  yn 
weinidog,  ac  yn  bregethwr  da ;  ac  yn 
ddiwyd  a  ff'yddlon  yn  y  gwaith. 
Rhodded  Pen  Mawr  yr  Eglwys  iddynt 
lawer  o  bob  llwyddiant  ysbrydol ;  fel 
y  delo  y  fechan  yn  fil,  a'r  wael  yn 
genedl  gref ;  a  lesu  Grist  ei  hun  yn 
cael  yr  holl  ogoniant  mewn  amser  ac  i 
dragywyddoldeb.  Richard  Owen  y 
Teiliwr,  a*i  wraig,  sydd  yn  ddefnyddiol 
yn  eu  Ue.  Mrs.  Godfrey  hefyd  sydd 
yn  dangos  cryn  ffyddlondeb  yn  fynych 
at  yr  achos.  Gwyn  fyd  y  rhai  sydd  jm 
bod  "yn  sìcr  a  diymmod  yn  ngwaith 
yr  Arglwydd  ;  canys  ni  bydd  eu  Uafur 
yn  ofer  yn  yr  Arglwydd,*' 

Cangen    y    Caŷel    Newydd, — Mae 


Digitized 


byGoogle 


366 


Hanes  y  Bedyddwyr  yn  M<m. 


[Mawrth, 


rhìfedi  yr  aelodau  yma  yn  y  ílwyddyn 
iiJi2,  o  gylch  60.  Mae'r  achos  wedi 
dechreu  yma  er  ys  deng  mlynedd  a*r 
ugain.  Bu  amryw  aelodau  tra  defn- 
yddiol  yma ;  a  rhai  yn  parhau  felly 
hyd  yn  bresenol.  John  Hughes,  o'r 
FeliUy  a  fu  yn  dra  defnyddiol  yma  dros 
hir  flynyddoedd  ;  ac  yn  parhau  i  fod. 
Robert  Roberts,  Tý'n-y-lìidiart,  a 
Jane  Jones,  ei  wraig  gyntaf,  a  fuont  yn 
lletya  pregeíhwyr  dros  hir  amser,  yn 
nechreuad  yr  amser  ar  yr  achos  yn  y 
lle  hwn.  Mae  ei  ddrws  eí  yn  agored  yn 
barhaus,  yn  amser  Jane  Hughes,  ei 
wraig  bresenol  ef.  Mae  ef,  yn  ddyn  o 
dymherau  heddychol ;  ac  wedi  bod  o 
lawer  o  ddefnydd.  John  William ; 
Robert  Owen,  y  Gwêydd  ;  a  William 
Hughes  ;  ydynt  yn  bresenol  o  ddefn- 
ydd.  John  Rowland,  o'r  Fedw,  sydd 
yn  hen  wr  heddychol  a  ífyddlon,  ac  yn 
agor  ei  ddrws  i  bregethwyr  :  y  mae  ef 
yn  byw  yn  mhlwyf  PenrhôsUygwy,  ac 
yn  lletya  amryw.  Tangnefedd  a  fyddo 
ar  blant  tangnefedd.  Mae  Matthew 
Tombs,  yn  agor  ei  ddrws  i  letya ;  ac 
felly  y  mae  yn  ddefnyddiol.  Richard 
Williams,  y  Dyrysglwyn,  a  Jane  ei 
wraig,  a  fuont  yn  lletya  yn  hir ;  ac 
wedi  bod  yn  gynorthwyol  a  charedîg. 
Robert  Joseph,  Glan-yr-afon,  a  fu  yn 
dra  defnyddiol.  Mab  iddo  ef  ydyw 
Richard  Roberts,  sydd  yn  byw  íle  yr 
oedd  ei  dad  ;  ac  y  mae  ef  wedi  dech- 
reu  pregethu,  ac  yn  obeithiol  y  bydd  o 
fwy  o  ddefnydd  eto,  o  herwydd  ei  fod 
yn  wr  ieuanc  o  ddoniauda,  ac  yn  rhod- 
io  yn  ddichlynaidd  hyd  yma,  er  y  pryd 
y  proffesodd  ef. 

Cangen  Llafair, — Mae  rhifedi  yr 
aelodau  yma,  yn  y  flwyddyn  181 2,  o 
gylch  30.  Mae'r  achos  wedi  dechreu 
yma  er's  deng  mlynedd  a'r  ugain,  beth 
bynag.  Mor  wan  mae'r  achos  yn  par- 
hau  yma  o  hyd ;  ond,  yn  wir,  y  mae'r 
gwrandawyr  yn  lled  luosog.  Dichon 
Duw  wneyd  y  fechan  yn  fil  er  ei  ogon- 
iant  ei  hun,  yn  ei  amser. 

Bu  Elinor  Roberts,  yr  hon  sydd  yn 
byw  yn  agos  i'r  Ty  Cyfarfod,  o  lawer 
o  ddefnydd  yn  y  lle  hwn :  agorodd  hi 
ei  drws  i  letya  pregethwyr  yn  foreu, 
pryd  nad  oedd  un  lle  arall.  Ond  yn 
ddiweddar,    y  mae  John   Roberts,   o'r 


Plasbach,  wed^i  agor  ei  ddrws  i  letya. 
Mae  Mrs.  Jones,  o'r  Pentyddyn,  yn 
lletya  )m  fynych  yn  bresenol.  Mae 
William  Davies,  a'i  wraig,  o'r  Plas  yn 
Llanfair,  wedi  dangos  llawer  o  garedig- 
rwydd  i'r  achos  yn  y  lle  hwn,  er  nad 
ydynt  hwy  yn  proffesu.  Byddant  yn 
galw  amryw  o  bregethwyr  i  fyned  ad- 
ref  gyda  hwy,  i  gael  ymborth  angen- 
rheidioL  Byddedi  ragluniaeth  ddai- 
onus  yr  Arglwydd  eu  gwobrwyo  hyd  y 
nawfed  âch  yn  y  teulu.  Mae  amryw 
eraill  yn  ddefnyddiol  yn  eu  Ue.  Bycld- 
ed  Pen  yr  Eglwys,  sef,  lesu  Grist,  i 
rodio  yn  ei  plith,  fel  y  caffont  eu  puro 
iddo  ef  fwy  fwy. 

Cangen  Llangoeda  Beaumaris. — Mae 
Ty  Cyfarfod  bychan  yn  Llangoed,  ac 
yn  nghylch  pymtheg  o  aelodau.  Mac 
cymeriad  yr  achos  yn  dra  isel  yma. 
Ni  fu  yma  fawr  o  harddu  eu  ffordd  gan 
yr  ychydig  a  fu  ac  sydd  ar  yr  enw. 
Edryched  Duw  tnewn  ffafr,  er  mwyn 
aberth  ei  Fab,  ar  leoedd  anghyfanedd 
y  ddaear;  a  bydded  i'r  anialwch  a 
thrigfadreigiau  fyned  ar  frys  yn  eiddo 
Mab  Duw,  fel  y  blodeuont  feí  rhosyn. 
Yn  Beaumaris  hefyd,  er  fod  yr  achos 
wedi  dechreu  yno  er's  deng  mlynedd 
a'r  ugain,  nid  oes  acnibu  yno  ond 
ychydig  iawn  yn  proffesu :  ac  yn  wir, 
nid  llawer  o  brydferth'wch  a  welwyd  ar 
y  rhai  a  broffesant  yma  o  dro  i  dra 
Bu  un  Richard  Morgan,  y  Crydd,  yn 
cynal  yr  achos  i  fyny  yma  :  nid  wyf  yn 
meddwl  ei  íod  o  dyraherau  llonydd  ac 
heddychol.  Mae  John  Morgan  ei  íab 
ef,  yr  hwn  sydd  yn  bregethwr,  ac  wedi 
ei  ordeinio  hefyd,  yn  fwy  gobeithiol  ar 
gyfrif  ei  ddawn,  ei  dymher,  a*i  ymar- 
weddiad,  na  neb  a  fu  yn  proffesu  yn  y 
dref  hon.  Derbyniwyd  WiUiam  Prys, 
hen  wrthgiliwr  oddiwrth  y  Methodist- 
iaid,  yn  aelod  yn  Llangoed ;  .ond  syrth- 
iodd  dan  waradwydd  o  herwydd  an- 
foesoldeb ;  ac  felly  cafodd  yr  Eglwys 
ergyd  cryn  fawr  yn  ei  achos,  a  bwriwyd 
llawer  o  warth  ar  yr  enw  goreu.  O ! 
pa  bryd  y  cyfyd  ffynidwydd  yn  lle 
drain ;  ac  yn  lle  mieri  fyrtwydd.  Mae 
lle  i  godi  Ty  Cyfarfod  wedi  ei  gymer- 
yd  mewn  gafaleb  {lease)  yn  y  dref  hon 
er's  mwy  nag  ugain  mlynedd ;  ac  mae 
o  gylch  triugain  punt  o  ddyled  wedi  ei 


Digitized 


byGoogle 


i88i.J 


Hants  y  Bedyddwyr  yn  Mon. 


367 


dynu  yn  yr  achos,  ac  yn  aros  byth  heb 
ei  dalu,  yn  y  flwyddyn  181 2. 

Cat^en  Penycarneddi, — Mae'r  achos 
yn  parhau  yn  llesg  ac  yn  wanaidd  iawn, 
er  ei  fod  wedi  dechreu  er  ys  deng 
mlynedd  a*r  ugain.  Darfu  i  John 
WiUiams,  yr  hwn  oedd  yn  byw  yn 
Ngharnan,  roddi  lle  i  godi  Ty  Cyfar- 
fod,  a  lle  i  gladdu  hefyd,  am  ddim  ond 
cydnabod,  a  hyny  dros  byth.  Cod- 
wyd  Ty  Cyfarfod  yno  yn  ddiweddar  ; 
ond  nid  yw'r  aelodau  ond  anaml  iawn. 
Bu  Thomas  Jones,  o  Rhosybotham,  yn 
garedig  iawn  i'r  achos ;  cafodd  preg* 
ethwyr  le  i  roddi  eu  penau  i  lawr  o 
dan  ei  gronglwyd  ef  lawer  blwyddyn ; 
yr  byn  sydd  yn  rhoddi  pereidd-der  yn 
eigoffawdwriaeth,  yrhon  sydd  arei  ol, 
pan  nad  yw  ef  mwy  yn  ei  rinweddau 
na'i  wendidau.  Da  pe  buasai  yn  fwy 
gwyliadwrus  yn  ei  fywyd ;  ac  yn  fwy 
cyfan  mewn '.  dyledswyddau  teuluaidd. 
Mae  drygsawr  y  cyfryw  bethau  yn  ar- 
ogli  yn  gryfach  mewn  cymydogaeth 
Bâ'r  rhinweddau.  Rhwymau  mawr 
sydd  ar  broffeswyr  i  wneyd  llwybrau 
uniawn  i'w  traed,  fel  na  throer  y  cloff 
allan  o'r  ffordd.  Dichon  Duw  wneyd 
i'r  anialwch  a'r  lleoedd  anghyfanedd  i 
lawenychu  a  blodeuo.  Mae  effaith 
grcf  mewn  bywyd  digrefydd  anwyliad- 
wnis,  i  beri,  bron  yn  anffaeledig,  af- 
Iwyddiant  i  grefydd  yn  yr  ardal  lle  y 
byddont.  Mae  Humphrey  Hughes, 
o'r  Talcen-iddew,  yn  fwy  defnyddiol 
yn  bresenol  na  neb  arall. 

Cangen  Brynsiencyn  — Buwyd  yn 
pregethu  llawer  yn  y  Bryn,  er  ys  deng 
mlynedd  a'r  hugain ;  ond  ni  bu  dim 
llwyddiant  yr  amser  hwnw ;  ond  o 
fitwni'rpum'  mlynedd  diweddaf.  (1807 
—181 2)  yr  oedd  yno  fab  i  hen  Fed- 
yddiwr,  sef  William  Roberts,  y  crydd. 
Nid  oedd  hwn  yn  proffesu  yr  amser  y 
rhoddodd  alwad  gyntaf  i'r  Bedyddwyr 
i  ddyfod  i  bregethu  i'r  Bryn.  Aeth 
amryw  yno  ar  eu  tro,  derbjrniodd  yn- 
taohwy  i'w  lletya  i'w  dy.  Gellir  ed- 
rych  arno  ef  fel  yr  offeryn  cyntaf  i  gael 
yr  achos  yno.  Gwelodd  yr  Ysbryd 
Glan  fod  yn  dda  i  arddel  y  gair  yn  y 
weinidogaeth  ;  fel  y  cafodd  amryw  eu 
deffroi,  a'u  dwyn  i  broffesu  ffydd  yn 
Nghrist ;  a  phlygasant  i'r  ordinhad  o 


fedydd  yn  ol  gair  Duw.  Gobeithio  eu 
bod  oll  wedi  eu  bendithio  â  ffydd  eth- 
oledigion  Duw.  Darfu  i  Robert  WiU- 
iams  fyned  yno  i  gadw  ysgol ;  ac  yn 
pregethu  hefyd.  Trwy  ymddygiad 
gweddus  William  Roberts  ac  ^mtàu, 
a'u  diwydrwydd  i  gadw  cyfarfodydd 
dirgel  (y  maent  o  dymherau  tawel  a 
diragfarn.)  hwy  a  fuont  hyd  yma  o 
ddefnydd  mawr.  Gwnaed  Duw  hwy  o 
fwy  o  ddefnydd  o  hyd  ;  a  chynalied 
hwy  hyd  y  diwedd.  Mae  yno  yn  awr 
o  wyth  i  ddeg  a'r  ugain  o  aelodau. 
Mae  amryw  o  honynt  yn  debyg  i  ddyn- 
ion,  y  rhai  a  gänt  nerth  i  harddu  eu 
llwybrau.  Er  fod  siomedigaethau  yn 
berthynol  i  dd^mion,  mae  ymddangos- 
iadau  da  joi  fynych  yn  troi  allan  fel 
gwlith  y  boreu.  Pared  Duw  fod  ein 
hymddangosiadau  proffesol  o  natur  ys- 
prydol.  Mae  yno  yn  awr  lawer  o  ael- 
odau  defnyddiol.  Mae  yr  Arglwydd 
yn  abl  i  beri  i  lawenydd  darddu  o 
ddydd  y  pethau  bychain. 

Ypethau  mwyafgofidus  a  gyfatju  á*r 
Eglwys  hon,  er  ys  deng  mlynedd  a'r 
ugain.  Daeth  y  gelyn  i  mewn  fel  afon 
lawer  tro,  er  mawr  niwed  ;  ond  Ysbryd 
yr  Arglwydd  a  gododd  faner  yn  ei  er- 
byn  hyd  yma,  fel  na  chafodd  ganiatad 
i'w  hysgubo  ymaith  yn  hoUol,  megys  â 
llifeiriant.  Cynygiodd  uffern  yn  deg 
i'w  Uwyr  ddifetha.  Mae  y  pedwar  peth 
hyn  wedi  curo  yn  drwm  ; — 

I . — Bywyd  carpiog  ac  esgeulusdra, 

2. — Cnoi  a  thraflyncu. 

3. — Ysbryd  mudo  i  America. 

4. — Ymranicuth. 

Ysbryd  mudo  fr  America  a  wnaeth 
lawer  iawn  o  ddrwg  i'r  Bedyddwyr. 
Gwnaeth  hwn  mewn  tair  ffordd,  sef 
trwy  Anniolchgarwchy  Bydolrwydd,  ac 
Amddifadrwydd, 

I. — Anniolchgarwch.  Cynhyrfwyd 
Molrgan  Rees,  gweinidog  Penygam, 
wrth  Bontypwl,  i  ysgrifenu  mewn  Trys- 
orfa  {Jlfagazine),  neu  Gylchgrawn,  ryw 
ystyriaethau  am  y  llywodraeth  nad 
oeddynt  yn  perthyn  i  brcgethwr  yr 
Efengyl,  eithr  yn  hytrach  i  ryw  un  ag 
fyddai  yn  perthyn  i'r  Uywodraeth. 
Lle  CristioB  yn  Mhrydain  yw  diolch 
llawer  am  y  rhyddid  crefyddol  a  fwyn- 
heir  )mddi  ỳn  helaeth  iawn  ;  a  gwedd- 


Digitized 


byGoogle 


36« 


Pwlpud  y  Wawr. 


fMawrth, 


io  Uawer  dros  y  rhai  sydd  mewn  aw- 
durdod.  Cynhyrfwyd  amryw  i  edrych 
yn  wael  ar  eu  breintiau  crefyddol  a 
gwladol  yn  Mhrydain ;  a  thybiasant 
fod  Paradwys  i'w  chael  yn  America. 
Cychwynodd  Morgan  Rees  tuag  yno,  a 
chymerodd  dir  o  fcwn  tua  dau  cant  o 
iìlltiroedd  tu  hwnt  i  Philadelphia,  yr 
hwn  a  alwyd  yn  Sefydliad  Beulah  ;  ond 
siomwyd  llawer  o  deuluoedd  wedi 
cychwyn  yno,  a  ^adael  sefyllfa  oedd 
gysurus  a  llawn  ar  eu  hol  yn  Nghymru. 
Sefydlodd  ereill  yn  Sefydliad  Ruben, 
o  gylch  dau  gant  o  fìUdiroedd  o  New 
York.  Collodd  y  rhan  fwyaf  o  honynt 
eu  cysur  yn  y  byd  hwn,  a'r  breintiau 
crefyddol  y  rhai  a  adawsant  ar  ol  yn 
Nghymru.  Pan  y  diflasodd  yr  Israel 
ar  y  manna,  danfonwyd  atynt  y  seirff 
tanllyd.  Nid  oes  dim  ond  un  o'r  am- 
ryw  bregethwyr,  y  rhai  a  adawsant 
Gymru,  wedi  bod  o  gymaint  o  ddef- 
nydd  yno  ag  yr  oeddynt  yn  Nghymru, 
sef  John  WiUiams  o'r  Gam,  yn  Sir 
Gaemarfon,  yr  hwn  a  sefydlodd  gydag 
Eglwys  o  Saeson  yn  New  York.  Mae 
ef  wedi  bod  o  ddefnydd  mawr  yno  : — 
ond  rhagor  am  hyn  eto  dan  y  peth  di- 
weddaf  o'rtri. 

2. — Bydolfwydd,  Pan  y  cafTo  y 
meddwl  fyned  i  ymborthi  ar  bethau  y 
byd  hwn,  ond  fel  ail  beth,  sef  i  wasan- 
aethu  eu  hòes  a'u  cenhedlaeth  yn  ol 
ewyllys  Duw,  mae  yn  rhaid  i  blant  y 
cyfamod  gael  eu  cospi,  yn  wir.  Yr 
hwn  sydd  yn  chwenych  ymgyfoethogi, 
mae  yn  syrthio  i  fagl  a  phrofedigaeth, 
ac  amryw  chwanlau  ynfyd  a  niweidiol, 
ftc.  Cafodd  y  rhai  hyny  oll  gan  mwy- 
af,  oddieìthr  ambell  un,  gyfarfod  a 
siomedigaethau  mawríon  yn  yr  Ameri- 
ca,  o  ran  pethau  y  byd  hwn.  Bu  farw 
Morgan  Rees  yn  America,  yn  mhen 
ychydigo  flynyddoedd  wedi  myned 
yno.  Cafodd  ef  lawer  o  ddyrchafiad 
yno  fel  dyn,  ac  fel  gwladwr ;  yr  oedd 
wedi  ei  ddyrchafu  yn  un  o'r  Barnwyr 
perthynol  i'r  Unol  Dalaethau.  Ond 
nid  wyf  fi  yn  deall  iddo  fod  o  fawr  o 
CBWogrwydd  fel  pregethwr  yno,  na 
bod  fawr  o  ddiwydrwydd  a  ffyddlon- 
deb  ynddo  ef  chwaith  yn  y  weinidog- 
aeth.  Mae'r  drain  yn  tagu'r  had  o 
hyd. 


PWLPÜD  Y  WAWR. 


Cyfraith  y  Llofrudd. 

GAN  Y  PARCH.   WM.  HADDOCK,  BLAEN-Y  FF06, 

SIR  BENFRO,  D.  C 

*<  Dyma  gyfraith  y  llofrndd,  yr  hwn  a  ffy  yno 
fyw ;  yr  hwn  a  darawodd  ei  gymydog  heb 
wybod,  ac  yntaa  heb  ei  gasâu  ef  o*r  bhum." — 
Deut.  xix.  4* 

2.  Yr  oedd  yn  rhaid  i'r  llofnidd 
wneyd  ymdrech  hunan-ymwadol  i  gyr- 
haedd  nawdd  y  noddfa.  Ni  fyddai  yn 
taro  iddo  i  fyned  i  ymresymu  â  chig  a 
gwaed,  a  dweyd  y  byddai  iddo  redeg 
y  risk  am  gael  ei  ddal  gan  y  dialydd 
ai  peidio ;  neu  fyned  i  ddadlu  nad 
oedd  ganddo  yr  un  bwriad  drwg,  ac 
nad  oedd  ganddo  ddim  digofaint  pan 
gymerodd  y  llofruddiaeth  le,  ac  yn  y 
blaen ;  ond  yr  oedd  yn  rhaid  iddo  ym- 
wadu  ag  ef  ei  hunan  yn  hollol  a  dianc 
am  ei  einioes.  Dichon  pe  yr  oedai  y 
Uofrudd,  gan  ddweyd  fod  ganddo  wraig 
a  phlant,  a  thai,  a  thiroedd  i  olalu  am 
danynt,  a'i  fod  yn  ddyn  o  fusnes  yn  y 
gymydogaeth,  ac  nas  gallai  fyned  a 
gadael  ei  ofalon,  a  phethau  felly,  mai 
dyna  yr  adeg  y  deuai  y  dialydd,  gan 
ddwyn  ei  fywyd  oddíarno ;  felly  'yr 
oedd  o'r  pwys  mwyaf  iddo  i  ymwadu 
ag  ef  ei  hun,  a  ffoi  i'r  noddfa  am  ei 
fywyd. 

Felly  mae  yn  rhaid  i  bechaduriaîd 
wneyd  dan  yr  efengyl.  Nid'oes  gan- 
ddynt  amser  i'w  golli ;  mae  perygl  fod 
angau  wrth  y  drws  ac  y  gall  eu  dal  tu 
allan  i'r  noddfa;  felly  gwell  yw  hunan- 
ymwadu,  a  chredu  ac  ufuddhau  ar  un- 
waith.  Annoethineb  o'r  mwyaf  yw 
gwneyd  esgusodion  ar  fater  mor  bwys- 
ig  a  hwn.  Mae  rhai  yn  siarad  fel  y 
rhai  gynt,  "Gad  i  mi  yn  gyntaf  fyned 
a  chladdu  fy  nhâd,"  neu  *-mi  a  brynais 
bum  iau  o  ychain,"  neu  "mi  a  briodais 
wraig,"  neu  "mae  genyf  dydd)m  o 
dir,*'  &c.,  atolwg  cymer  fi  yn  es- 
gusodol.  ünd  beth  fydd  y  pethau  hyn 
werth  os  daw  y  dialydd,  a  hwythau  tu 
allan  i  Grist?  "Yn  awr  yw  yr  amser 
cymeradwy,  wele  yn  awr  ddydd  iach- 
awdwriaeth."  **0s  myn  neb,"  meddai 
Crist,    "ddyfod  ar  fy  ol   i,   ymwadcd 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Pwìpud  y  Wawr. 


369 


ag  ef  ei  hun,  a  chyfoded  ei  groes,  a 
chanlyned  fì."  Math.  16:  24.  Mae 
yn  ofynol  i  bechaduriaid  i  ymwadu  â 
hwy  eu  hunain,  a  chael  eu  hunain  yn 
Nghrist,  heb  ddim  o'u  cyíìawnderau 
anhaeddianol. 

3.  Yr  oedd  yn  rhaid  i'r  llofrudd  i 
wneyd  ymdrech  egniol  i  gyrhaedd 
nawdd  y  ddinas  noddfa.  Nid  oedd 
dìm  clauarineb  a  diíaterwch  i  gael  ei 
oddef,  ond  ^ondrech  am  fywyd  ydoedd, 
ac  níd  oedd  dim  llai  na  b^rwyd  i  fod 
mewn  golwg  yn  yr  ymdrech.  Pe 
byddai  y  llofrudd  heb  fod  yn  egniol  yn 
ei  ymdrech,  dichon  y  gallai  y  dialydd 
redeg  yn  gynt  nag  ef,  a*i  ddal  a'i  ddi- 
fetha  ar  y  ffordd.  Yr  oedd  yn  bwysig 
i*r  llofrudd  i  roddi  ei  draed  yn  y  tir,  a 
rhedeg  braidd  yn  gynt  na  chynt  ag  y 
gallai  ef.  Yr  oedd  pob  peth  wedi  ei 
wneyd  yn  dda  yn  ffordd  y  Uofrudd  er 
ei  galonogi  i  fod  yn  egniol  yn  ei  ym- 
drech  i  gyrhaedd  nawdd  y  gyfraith  yn 
y  ddinas  noddfa.  Yr  oedd  y  tir  wedi 
ei  drianu,  a*r  ffyrdd  wedi  eugwneyd  yn 
dda.  Os  byddai  i'r  Uofrudd  gael  ei 
oddiweddyd  gan  wendid  a  lludded  yn  ei 
ymdrech,  yr  oedd  yno  gotá  grawnwin 
yn  tyfu  bob  ochr  i'r  ffordd,  a  gallai  gym- 
eryd  swp  o^igrapes^  a  phedeg  dan  fwyta 
hwDw,  ac  felly  adnewyddu  ei  nertb. 
.  Pe  byddai  afon  yn  dygwydd  croesi  y 
ffordd,  yr  oedd  yr  awdurdodau  wedi  gof- 
alu  gosod  pont  yno,  rhag  bod  un 
rhwystr  ar  Iwybr  y  Uofrudd  i  gyrhaedd 
y  noddfa.  Pe  byddai  y  ffordd  yn  dy- 
gwyddjmyned  heibio  i  un  o  athrofeydd 
y  prophwydi,  tybiwn  fod  y .  myfyrwyr 
yn  barod  i  wneydpob  peth  yn  eugallu 
er  cynorthwyo  y  llofrudd  i  gyrhaedd 
y  noddfa,  ac  i  berswadio  y  dialydd  i 
droi  yn  ol.  Pe  byddai  croes-fîbrdd 
mewn  rhyw  fan  trwy  yr  hon  y  gallai  y 
llofrudd  gamgymeryd  ei  Iwybr  i'r 
noddfa,  yr  oeddys  wedi  gofalu  fod  yno 
fynegbyst  {finger posts\  ac  arnynt  yn 
argraffedig  mewn  llythyrenau  breision  y 
geiriau,  Noddfa^  Noddfa,  ac  yn  union  y 
gwelai  y  ilofrudd  hyn  gwyddai  ei  ffordd 
yn  union.  Fel  yna  yr  oedd  pob  peth 
wedi  eu  gwneyd  yn  hwylus  yn  ffordd  y 
llofrudd  er  ei  galonogi;  ond  heb  iddo 
roddi  egni  yn  ei  ymdrech  yr  oedd 
mewn  perygl  i  gael  ei  ddal  gan  y  dial- 


ydd,  a'  choUi  ei  fywyd  mewn  canlyn- 
iad.  Felly  mae  yn  rhaid  i  bechadur- 
iaid  fod  yn  egniol  yn  eu  hymdrech  i 
gael  bywyd  tragwyddol  trwy  yr  efeng- 
yl.  Mae  yn  drueni  meddwl  mor  ddi- 
daro  a  difater  y  mae  llawer  sydd  yn 
dweyd  eu  bod  yn  ceisio  gafael  ar  y  byw- 
yd  tragywyddol ;  ond  nid  ar  grefydd 
na  Uwybr  crefydd  y  mae  y  bai,  y  mae 
pob  peth  wedi  eu  gwneyd  yn  hwylus 
gan  Dduw  er  calonogi  pechaduriaid  i 
fod  yn  egniol  yn  eu  hymdrech  am  fyw- 
yd.  Mae*  y  ffordd  yn  dda,  "lesu 
Grist  yw  y  ffordd,  y  gwirionedd,  a'r 
bywyd."  "Ei  ffyrdd  hi  sydd  ffyrdd 
hyfrydwch,  a*i  holl  Iwybrau  hi  ydynt 
heddwch."  Pan  mae  pechaduriaid  yn 
teimlo  yn  wan  ac  yn  ilesg  yn  eu  hym- 
drech,  y  raae  mewn  crefydd  **ddi- 
dwyll  laeth  y  gair"  er  eu  gwneyd  yn 
gryf  Pan  y  teimlant  eu  ffydd  yn  ym- 
ollwng,  a'u  hyder  yn  difianu,  y  mae 
crefydd  yn  meddu  ei  haddewidion  yn 
eu  hoU  flas  a'u  c)rsur,  fod  nerth  yn  oí  y 
dydd,  a  chymorth  yn  ol  yr  achos. 
Pan  y  teimlant  ofnau  yn  eu  suddo,  nad 
ydynt  ar  y  ffordd  iawn  i  fywyd,  y  mae 
crefydd  yn  meddu  Uusern  y  gwiriön- 
edd,  a  myneg-fys  y  gair,  y  rhai  sydd 
yn  cyfeirio  i'r  groes,  ac  at  lesu  Grist  y 
noddfa  ei  hun.  Ond  er  fod  pob  peth 
mewn  crefydd  wedi  eu  gwneyd  er  cal- 
onogi  pechaduriaid  i  ymdrechu  bod  yn 
gadwedig,  eto,  heb  iddynt  roddi  eg- 
ni  yn  yr  ymdrech,  mae  perygl  i'r  dial- 
add  eu  dal  cyn  c^rrhaedd  diogelwch. 
Am  hyny,  "Ymdrechwch  am  fyned  i 
mewn  trwy  y  porth  cyfyng,  canys  Uaw- 
er  meddaf  i  chwi  a  geisiant  fyned  i 
meẁn,  ac  nis  gaUant.'*  Nid  yw  yr  eg- 
ni  angenrheidiol  yno. 

III.  Amodau  diogelwch  cyfraith  y 
Uofrudd. 

Wedi  cyrhaedd  y  noddfa,  yr  oedd 
gan  y  Uofrudd  amodau  i'w  cadw 
wedi'n,  er  sicrhau  ei  ddiogelwch  dyfod- 
ol;  ac  y  mae  gan  bechaduriaid  amod- 
au  cyffelyb  i*w  cadw  wedi  dyfod  i*r 
noddfa  ysbrydol  dan  yr  efengyl. 

I.  Yr  oedd  yn  rhaid  iddo  aros  tu 
fewn  i  derfynau  cyfraith  y  noddfa. 

Pe  na  chydymffurfìai  y  Uofrudd  a'r 
telerau  hyn,  byddai  yn  barhaus  mewn 
perygl   rhag   y  dialydd,   a  hyny   am  y 


Digitized 


byGoogle 


370 


Pwlỳud  y  Wawr. 


[MawFthy 


rheswm  hwn :  y  man  Ue  yr  oedd  cyf- 
raith  y  dialydd  yn  myned  o'i  grym,  yr 
oedd  cjrfraith  y  lloírudd  yn  y  noddfa 
yn  dyfod  i*w  grym;  felly  os  byddai  am 
ei  hamddiffyniad,  yr  oedd  yn  rhaid 
iddo  aros  o  fewn  ei  therfynau. 

Felly  y  mae  yn  rhaid  i  bechaduriaid 
wneyd  yn  eu  perthynas  â  chyfraith 
Crist  a  diogelwch  yr  efengyl.  Dywed 
Crist,  "Gan  ddysgu  iddynt  gadw  yr  holl 
bethau  a  orchymynais  ichwi."  Math. 
28:  20.  Dywed  Paul  wrth  Timotheus, 
"Myfyria  yn  y  pethau  hyn/ ac  yn  y 
pethau  h)m  aros,  canys  os  gwnai  hyn, 
ti  a'th  gedwi  dy  hun  a*r  rhai  a  wran- 
dawant  arnat."  i  Tim.  4:  15,  16. 
"Os  cedwch  fy  ngorchymynion,  chwi  a 
aroswch  yn  fyngariad.**  Aros  mewn 
gweithgarwch  a  ffyddlondeb  yn  ngwin- 
llan  Crist  yw  amod  diogelwch  yr  ef- 
engyl.  Yn  amser  y  dinasoedd  noddfa 
pe  celai  y  Lefíaid  allan  fod  y  llofrudd 
wedi  lladd  yn  wirfoddol,  trosglwydd- 
ent  ef  tu  allan  i'r  caerau  i'r  dialydd 
gael  dial  arno,  ond  pe  caed  ef  yn  ddieu- 
og,  ymrwyment  ei  ddiogelu  ar  yr  am- 
od  ei  fod  yn  aros  tu  fewn  i  derfynau  y 
gyfraith  yn  y  noddfa.  Mae  chyfraith 
Crist  yn  helaethach  na  chyfraith  y  Uof- 
rudd,  o  herwydd  y  mae  hi  yn  cadw  y 
neb  sydd  yn  credu,  er  ei  gael  yn  euog. 
"Mi  a  ddaethum  fel  y  caent  fywyd,  ac 
y  caent  ef  yn  helaethach."  Mae  pob 
credadyn  sydd  yn  aros  yn  nghyfraith 
Crist  wedi  ei  symud  o  farwolaeth  i  fy w- 
yd,  ac  o  feddiant  Satan  i  deyrnas 
Dduw.  "Nid  oes  gan  hyny  yn  awr 
ddim  damnedigaeth  i'r  rhai  sydd  yn 
Nghríst  lesu,  y  rhai  sydd  yn  rhodio 
nid  yn  ol  y  cnawd,  eithr  yn  ol  yr  Ys- 
bryd.  Canys  deddf  ysbryd  y  bywyd 
jm  Nghrist  lesu  a'm  rhyddhaodd  i 
oddiwrth  ddeddf  pechod  a  marwol- 
aeth."     Rhuf.  8:  i,  2. 

2.  Yr  oedd  yn  rhaid  i'r  Uofrudd 
aros  dan  nawdd  y  gyfraith  yn  y  noddfa 
hyd  farwolaeth  yr  archoffeiriad. 

Pe  byddai  yr  archoffeiriad  yn  byw  yn 
hynach  nag  ef,  byddai  yn  rhaid  iddo  i 
aros  yno  am  ei  oes.  Dyben  y  trefn- 
iant  hwn  oedd,  os  byddai  i*r  archoff- 
eiriad  farw  o  flaen  y  llofnidd,  yr  oedd 
y  gŶfi^  cyffredinol  oedd  yn  meddianu 
y  genedl   ar  y  pryd   wedi  ei  fwríadu  i 


fod  yn  scdl  i'r  llofrudd  i  gymeryd  eî 
ryddid,  heb  ofni  mwy  i  gael  ei  aflon- 
yddu  gan  y  dialydd.  Golygid  i  far- 
wolaeth  yr  archoffeiriad  roddi  terfyn 
ar  bob  digofaint  yn  mynwes  pob  dial- 
ydd,  fel  y  gallai  pob  llofrudd  gael  ei 
ryddid.  Mae  hyn  yn  arlwyddlun  tar- 
awiadol  o  gaethiwed  dynoliaeth  wrth 
natur,  a'r  modd  y  diffoddodd  digofaint 
Duw  pan  fu  farw  ein  Harchoffeiríad 
mawr  ni,  ac  y  dywedwyd — "Gollwng 
ef  yn  rhydd,  mi  a  gefais  iawn;"  ond 
yn  awr,  mae  ein  Harchoffeiriad  ni  yn 
by w  byth,  ac  y  mae  yn  rhaid  i  bob  cred- 
adyn  i  aros  dan  nawdd  ei  gyfraith  am 
ei  oes,  ac  yna  sicrheir  ei  ddiogelwch 
yn  oes  oesoedd.  Na  fydded  i  neb  sydd 
wedi  dyíod  dan  nawdd  deddf  Ysbryd  y 
bywyd,  i  fyned  yn  ol  dan  ddeddf  pech- 
od  a  marwolaeth,  rhag  i'w  diwedd  fod 
yn  waeth  na*u  dechreuad. 

3.  Gwelwn  ddoethineb  Duw  )m  trefhu 
cyfraith  i'n  hachub  ni  yn  wrth-daraw- 
iadol  i  ddeddf  oedd  am  ein  lladd  ni. 

Mae  hyn  yn  debyg  iawn  i'r  hyn 
wnaeth  Esther  y  frenines  er  mwjm  ar- 
bed  ei  chenedl.  Yr  oedd  ei  phriod,  y 
brenin,  ar  ddymuniad  gelynion  yr  lu- 
ddewon,  wedi  cyhoeddi  cyfraith  i  ddy- 
fetha  a  dinystriö  yr  hoU  genedl  trwy 
yr  holl  dalaethau,  ond  clywodd  y  fren- 
ines  am  y  fradwriaeth,  a  phen^erfyn- 
odd  ddadlu  achos  ei  phobl  neu  farw 
gyda  hwy ;  ac  yn  y  teimlad  hwn,  aeth  i 
mewn  yn  ddirybudd  at  y  brenin  i  eir- 
iol  drostynt,  a  chafodd  ei  ffafr  i  fgy- 
hoeddi  cyfraith  newydd  c^m  i'r  gyntaf 
gael  ei  dwyn  i  weithrediad,  ac  felly 
yr  arbedodd  ei  chenedl  rhag  y  trych- 
ineb  ofnadwy.  Felly  gellir  dweyd  am 
frenin  y  nef.  Cyhoeddodd  gyfraith 
yn  Eden,  "Gan  farw  ti  a  fyddi  farw." 
Ond  cymerodd  yr  ail  berson  yn  yr  han- 
fod  dwyfol  achos  dynoliaeth  mewn  llaw 
a  chymerodd  ei  eni  o  wraig,  ac  aeth 
dan  y  ddeddf,  ac  a  enillodd  hawl  i  gy- 
hoeddi  cyfraith  newydd,  yr  hon  sydd  yn 
gwrthdaro  dylanwad  deddf  Eden;  a 
thrwy  gredu  yr  hon  y  mae  miliynau 
wedi  eu  hachub.  *'Am  hyny  i  Dduw  y 
byddo  y  diolch,  yr  hwn  sydd  ynrhoddi 
i  ni  fuddugoliaeth  trwy  ein  Harglwydd 
lesu  Gríst." 

Diwedd. 


Digitized 


byGoogle 


íS8i.] 


Gweiddiol  a  DethúUdig. 


371 


•ÇjWI^EIDDIOI-  A  PeTHOLEDI^. 


GAN  AP  P.   A.  MON. 
VIII. 

"More  honour*d  in  the  breach  than  th'  ob- 
servance." — Hamlet. 

Arferiad  sydd  wedi  myned  yn  bur 
gyíTredin  gan  ohebwyr  ein  Cyhocdd- 
iadau  Cymreig,  ydyw  defnyddio  y  per- 
son  Uiosog  pan  ddylid  defnyddio  y 
person  unigol.  Nid  yn  unig  mae  yr  ar- 
feriad  yn  gyffredin  yn  mhlith  dosbarth 
liosog  o  ohebwyr  nad  ydynt  yn  gwybod 
yn  well,  ond  hefyd  yn  mysg  ein  llen- 
orion  goreu.  Beth  all  fod  yr  achos  o 
hyn  ?  Y  mae  dynion  nad  ydynt  wedi 
cael  manteision  i  wybod  yn  well,  nad 
ydynt  yn  ymdrechu  dil)m  style  llenor- 
ion  0  gymeriad  llenyddol  addefedig,  i 
raddau  yn  esgusodol.  Ond  am  dd)m- 
ion  ddyUnt  wybod  yn  well,  nid  oes  es- 
gus  yn  y  byd  idd)mt. 

Efallai  fod  y  rheswm  jm  tarddu  o 
dipyn  o  hunanoldeb,  yn  gystal  ag  an- 
wybodaeth.  Y  mae  rhywbeth  yn  swn- 
ioyn  fawreddog  yn  y  *'ni"  yna;  a 
phanddel  yr  ysgrif  allan,  a'r  "ni,*' 
mewD  prìnt,  dear  nuy  mor  chwyddedig 
yt^rolayr  "awdwrl"  Yr  ydym  oll 
yn  cydnabod  prerogative  y  golygydd  i 
ddefnyddio  y  **ni,*'  pan  byddo  yn  ys- 
grifenu  yn  urddasolrwydd  ei  swydd 
o&adwy.  Ond  pan  byddo  y  fantell 
swyddogol,  naill  ai  wedi  syrthio  neu 
wedi  ei  thynu  oddiar  ei  ysgwyddau,  y 
mae  yr  uchelfraint  o  ddefnyddio  y 
"ni"wediei  ddiddymu  ar  yr  un  fo- 
ment  1  Agoriad  i  ddirgelwch  nerth  y 
"ni,"  pan  byddo  yr  ysgrifenydd  â'i  law 
swyddogol  yn  symud  yr  ysgrif-bin,  yw 
>T  ymwybyddiaeth  o*r  gallu  tu  cefn. 
jSr  fod  WiUiam  Ëwart  Gladstone,  pan 
yn  ysffrifenu  ar  Homer,  neu  yn  codymu 
Dr.  (Cardinal  yn  awr)  Newman,  yn 
meddu  yr  un  talentau  a  phan  byddo  yn 
siarad  fel  y  Prif  Weinidog,  eto  mae  dy- 
lanwad  ac  awdurdod  y  "  ni*'  â  gallu  y 
Uywodraeth  tu  cefn  iddo,  yn  bur  wa- 
hanol.  Ond  rhaid  cael  gailu  tu  cefn. 
I  ba  bwrpas  y  defnyddia  y  brawd  R.  H. 
£vans  ei  ni  wrth  ddadleu  â'r   brawd 


WiUiam  Jones  ar  Fedydd,  pan  nad  oes 
ganddo  y  gronyn  lleiaf  o  nerth  cyn- 
orthwyol  tu  cefn.  Hyny  yw  a  chan- 
iatau  mai  y  Testament  Newydd  yw  y 
safon,  ac  mai  lesu  Grist — nid  Robert 
Hall  na  Spurgeon — yw  awdwr  y  gref- 
ydd  Gristionogol  ?  Pe  byddai  haer- 
llugrwydd  yn  rhesymegyddiaeth,  buas- 
ai  £vans  a  phluen  fawr  iawn  yn  ei  gap ; 
ond  gan  nad  yw  tipyn  o  smartness  yn 
myned  yn  mhell  y  dyddiau  goleuedig 
presenol,  .rhaid  i  mi  gyfaddef  fod  y 
brawd  WiIIiam  Jones,  nid  yn  unig  wedi 
ymddwyn  gyda  boneddigeiddrwydd 
Cristionogol ;  ond  ei  fod,  fel  logician^ 
wedi  chwalu  twyll-resymau  ei  wrth- 
wynebwr,  ac  fel  dadleuydd  teg  a  dif- 
rifol  wedi  ei  orchfygu  yn  llwyr. 

— Y  mae  effeithîau  daionus  y  gwa- 
hanol  gymdeithasau  yn  Nhalaeth  New 
York  ar  gyfer  y  tlodion,  yn  nghorph  y 
deuddeng  mlynedd  a  aethant  heibio, 
yn  obeithiol  anghyffredin  gyda  golwg 
ar  y  dyfodol.  Er  fod  y  boblogaeth 
wedi  cynyddu  dros  filiwn,  y  mae  rhif-* 
edi  y  tlodion  a  gynorthwywyd  tu  allan 
i'r  elusendai  wedi  Ileihau  o  160,946  yn 
1868,  i  16,317  yn  1880.  Dygwyd  hyn 
oddiamgylch  yn  benaf,  trwy  effeithiau 
y  cymdeithasau  a  ofalant  am  y  crwydr- 
iaid  bychain,  y  rhan  fwyaf  o  honynt  )m 
blant  i  rieni  a  dreulient  eu  hamser 
mewn  diota  ac  yn  nghyílawniad  tros- 
eddau  o  bob  math.  Er  cymaint  o 
ddrygioni  y  mae  llawer  o'r  cyfoethog- 
ion  yn  gyílawni,  y  mae  Duw  yn  dylan- 
wadu  ar  ddosbarth  liosog  o  honynf  i 
liniaru  sefyllfa  druenus  yr  anghenus  a'r 
anffortunus. 

— Nid  oes  ond  ychydig  amser  er  pan 
aeth  Dr.  Jeffrey  o  BrookIyn,  N.  Y.,  i 
gymeryd  gofal  Eglwys  Gyntaf  y  Bed- 
yddwyr  yn  Denver,  Col,  Dyn  o  allu- 
oedd  anghyffredin  yw  Dr.  Jeffrey,  ac 
mae'r  adeilad  eisioes  yn  rhy  gyfyng  i 
gynnwys  y  Iluaws  sydd  yn  ymgyrchu 
i'w  glywed.  Bwriedir  naill  ai  ehangu 
yr  adeilad  presenol  neu  adeiladu  un 
mwy. 

— ^Ychydig  fisoedd  yn  ol,  yn  ngwydd 
c)mulleidfa  luosog,  ysgymunwyd  y 
''Pab  o  Rufain,"  gan  esgob  y  sect  new- 


Digitized 


byGoogle 


37« 


Gwreiàdiol  a  DethoUdig, 


[Maìferth, 


ydd — y  Catholiciaid  Annibynol.  Yr 
oedd  yno  ddifyrwch  anghyffredin,  er 
fod  yr  hen  frawd  yn  eithaf  difrifol.  Yn 
nghorph  y  flwyddyn  1880,  ymunodd 
dros  dri  chant  o  offeiriadau  y  Babaeth 
a'r  symudiad  newydd.  Rhifa  y  gyn- 
uUeidfa  fil  ar  y  Sul,  ac  yn  y  cyfarfod 
gweddiau  wythnosol,  y  mae  Uawer  yn 
troi  at  Grist,  ac  nid  at  y  Pab  mwyach. 

— Cynwysa  adroddiad  Blynyddol  y 
Llywydd  Eliot,  Coleg  Harvard,  yn 
mhlith  pethau  gwerthfawr  eraill,  yr  ys- 
tadegau  canlynol,  ydynt  o  ddyddordeb 
neullduol :  Heblaw  y  Sefydliadau  Add- 
jrsg  i  fcrched  yn  unig,  y  mae  oddeutu 
360  o  golegau  a  phrif-ysgolion  yn  yr 
Unol  Dalaethau.  Sefydlwyd  tua  200  o 
honynt  er  y  flwyddyn  1850  ;  nid  oedd 
o  flaen  y  ganrif  bresenol  ond  ugain 
mewn  bodolaeth,  ac  yn  y  flwyddyn 
i82onid  oedd  ond  wyth-ar-hugain.  Y 
mac  mwy  nag  un  ran  o  dair  nad  ydynt 
yn  codi  dim,  neu  ychydig  iawn — nid 
mwy  na  Í30,  y  flwyddyn-^m  addysg. 
Heblaw  y  rhai  hyn,  y  mae  tri-a-deug- 
ain  o  golegau  Amaethyddol  a  Chelfydd- 
ydol  wedi  eu  gwaddoli  gan  y  Llywod- 
raeth,  a'r  rhan  fwyaf  o  lawer  yn  codi 
dim  am  addysg.  Tra  mae  poblogaeth 
yr  ünol  Dalaethau  wedi  cynyddu  bum- 
waith  y'nghorph  y  triugain  mlynedd 
rhwng  1820  a  1880,  y  mae  rhifedi  y 
colegau  a'r  prif-ysgolion  wedi  cynyddu 
bedair-gwaith-a*r-ddeg.  Yr  oedd  yr 
hoU  hen  golegau  yn  y  Talaethau 
gwreiddiol  yn  codi  tal  ac  yn  parhau  i 
wneyd;  ond  y  prif  gynnydd  yn  ein 
colegau  sydd  yn  y  Gorllewin,  ac  yno 
mae'r  arferiad  i  godi  dim  am  addysg, 
fwyaf.  Y  mae  yn  bur  anhawdd  pen- 
derfynu  yn  deg  ragoriaethau  cymhar- 
iaethol  y  gwahanol  sefydliadau  hyn,  yn 
enwedig  i  ddyn  annysgedig,  fyddo  yn 
ymdrechu  dewis  coleg  i  anfon  ei  feib- 
ion  iddo.  Nid  yw  y  gwahanol  enwau, 
colegau  a  phrif-ysgylion,  yn  pender- 
fynu  y  matter,  na  chwaith  y  gwahan- 
iaeth  yn  y  telerau,  pe  meddyliera  fod  y 
telerau  uwchaf — wrth  y  rheol  fod  y 
drytaf  efallai  y  goraf— yn  sicrhau  y 
manteision  goreu,  oblegid  mae  rhai  o*r 
sefydliadau  sydd  yn  codi  isaf,  neu  yn 
codi  dim,  yn  well  na'r  rhai  sydd  yn 
codi  uchaf. 


— Nid  oes  lai  na  chant  a  haner  o  fjrf- 
yrw^rr  yn  Athrofa  Dduwinyddol  y 
Bedyddwyr  yn  Ramapatan,  India,  yn 
ymbarotoi  i'r  weinidogaeth  Orístionog- 
ol.  Y  mae  rhai  o  honynt  yn  bríod»  a 
rhaid  i'r  gwragedd  dreulio  rhan  o'u 
hamser  i  astudio,  ac  mae  rhai  o  honynt 
yn  dal  i  fynu  â'ugwyr  trwy'r  holl  dym- 
hor. 

— Yr  oedd  gweinidog  wedi  bod  yn 
cynnal  ^^revivals^*  yn  swydd  Rock, 
Kansas,  am  wythnosau  gyda  llwydd- 
iant  anarferol.  Un  diwrnod,  anerch- 
odd  y  frawdoliaeth  yn  y  geiriau  can- 
lynol :  Anwyl  frodyr  a  chwiorydd, 
dyma  y  cyfarfod  olaf  fydd  i  ni  gynal. 
Y  mae  yn  anmhosibl  dal  i  gadw  brwd- 
frydedd  i  fyny  ar  fara  corn  a  molasses  i 
mi  fy  hun,  a  chob  o  gorn  y  dydd  i'm 
ceffyl.     Duw  a'ch  bendithio  ! 

— Nid.  Tyrciaid  yw  holl  drigolioo 
Twrci.  Y  raae  y  Groegwyr,  y  Bwlgar- 
iaid  a'r  Armeniaid  yn  myned  dan  yr 
enw  o  Gristionogion.  Er  fod  gan- 
ddynt  eglwysi  a  Beiblau,  nid  yw  y 
bobl  yn  deall  yr  hyn  a  ddywedir  yn  yr 
eglwys  na'r  hyn  sydd  ysgrifenedig  yn  y 
Beibl.  Yn  mhlith  y  cenhedloedd  hyn 
y  mae  ymdrechion  cenhadol  fw^ 
Uwyddianus.  Y  mae  gan  yr  American 
Boatdy  94  o  eglwysi,  yn  cynwys  saith 
mil  o  aelodau. 

— Hynodwyd  y  flwyddyn  1880,  ebe 
y  Parch  Dr.  Prime,  yn  yx  '*  Obseruer,'^ 
gan  adfywiad  Cristionogaeth  uniawn- 
gred  a  bywiawgrwydd  crefydd  efengyl- 
aidd.  Mae  hyn  yn  sicr  am  yr  Unol 
Dalaethau.  er  efallai  nad  yw  mor  am- 
Iwg  yn  Mhrydain  Fawr.  Ond  ni  fu  er- 
ioed  o'r  blaen  yr  hen  wirionedd  fel 
mae  yn  y  Beibl,  Efengyl  gref  lesu  a'i 
Apostolion,  yn  cael  ei  ddal  gah  gynifer 
o  eneidiau,  ar  yr  un  amser,  ag  sydd 
hedJyw ;  ac  ni  fu  enfys  yr  addewid  er- 
ioed  yn  fwy  dysglaer  yn  y  ffurfafen. 

— Y  mae  awdurdodau  dinas  Yoka- 
hama,  Japan,  wedi  gorchyrayn  copiau 
o'r  Testament  Newydd  yn  iaith  y  wlad, 
i  gael  eu  gosod  yn  yr  ysgoldai. 

— Yn  Athrofa  y  Bedyddwyr  yn  At- 
lanta  ar  gyfer  myfyrwyr  negroatdd,  y 
mae  22  o'r  41  sydd  yno,  yn  ymbarotoi 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Bwrad  y  Goìygydd, 


373 


at  Waith  y  weînidogaeth.  Dywedir  am 
danynt :  "Y  maent  yn  y  cyffredîn  yn 
ddynion  o  yni  ac  ymroddiad  Cristion- 
ogol,  a'u  dylanwad  yn  effeithio  yn 
ddaionus  yn  eu  gwahanol  gylchoedd. " 

— ^Ymddengys  oddiwrth  ysgrifau  lolo 
Morganwg,  iddo  gl^rwed  gan  y  bardd 
dysgedig  Morgan  Llewelyn,  o  Gastell 
Nedd,  iddo  weled  coffawdwriaeth 
mewn  hen  ysgrifen,  i'r  Brenin  Harri'r 
Seithfed  roddi  ysgrifen  Fraint  i  Leis- 
ion  Âbad,  Glyn  Nedd,  i  osod  Prif  Ys- 
gol  i  fyny  yno,  yr  unrhyw  a  Rhydych- 
ain  er  Ues  i'r  Gymry.    At  hyn  y  tybir 


i  Lewis  Morganwg,  1490,  gyfeirio  yn  y 
penillion  canlynol: 

Unifersi  Nedd,  llyma  fawr  &on — Lloegr; 

Llughom  Fraingc  a*r  Werddon  ; 

Ysgol  hygyrch  ysgolheigion, 

I  bob  ryw  fal  pe  bai  Seion. 

Ag  (ac)  organau  i'r  gwyr  gwynion, 

A  mawr  foliant  amrafaelion, 
Rhithmetic,  music,  grymusion-«-safant, 

Rhetric,  sufl,  a  chanon. 

I  gael  addysg  a  byw'n  y  gwleddoedd, 
O  dir  a  moroedd  y  daw'r  mawrion  ; 
Cawell  gweiniaid,  cell  i  gan — wr ; 
Caer  uwch  y  dw'r  Ue  nis  cyrch  y  don. 


©wi'dà  y  Gçoly^âd. 


NODION  EIN  TAITH. 

Yn  Pennsylvania  ac  Ohio,  y  misoedd 
diweddaf,  tynodd  amryw  bethau  ein 
sylw  y  carem  wneyd  nodion  o  honynt. 
Crybwyllwn  rai  o'r  cyfryw. 

Amotj  Fa, — Edrych  yn  hiraethus  ac 
atnddifad  mae  y  praidd  yma  ar  ol  eu 
diweddar  weinidog.  Ychydig  o'r  eg- 
Iw^rsi  a  feddant  gymaint  o  deimlad  cref- 
yddol  ag  a  amlygir  yn  mhlith  y  frawd- 
oliaeth  hon.  Mae  gwahaniaeth  dirfawr 
i'w  weled  rhwng  egl^rysi  yn  y  peth 
hwn.  Beiîr  y  pregethwr  yn  fynych 
fod  y  cwrdd  yn  ddiílas  a  di-hwyl ;  ond 
credwn  fod  y  bai  mor  aml,  a  dweyd  y 
Ueiaf,  wrth  ddrws  yr  eglwys  a'r  gwran- 
dawyr.  Hawdd  a  hyfryd  ydyw  preg- 
ethu  i  bobl  fyddont  mewn  teimladau 
crefyddol  a  chynes  yn  gwrando. 

Dell  Ray^  O, — Yn  y  lle  hwn  y  mae 
Llywarch  yn  byw — "  bardd  wrth  fraint 
a  defawd;"  na,  wir,  efallai  nad  yw 
fardd  wrth  fraint  a  defawd,  ond  os  nad 
yw  felly,  rhagora  yn  fawr  ar  y  rhan 
fwyaf  o  honynt.  Lle  newydd  yw  Dell 
Boy,  a  lle  sydd  yn  debyg  o  droi  allan 
yil  bwjrsig.  Mae  yma  nifer  o  G^rmry 
yn  barod.  Yn  mhlith  y  rhai  crefyddol 
o  honynt  mae  y  rhan  luosocaf  yn  Fcd- 
yddwyr.  Joseph  T.  Morris,  Ysw.,  yd- 
yw  prif  oruchwylydd  y  glofcydd,  yr 
hwn  a  bro&  ei  hnn  yn  bîeidiol  i'r  Cym- 


ry.  Gallai  mwnwyr  symudol  gael  llc 
da  yma.  Byddai  y  cyfeillion  Ŵdydd- 
iedig  yn  falch  iawn  i  weled  eu  pobl 
hwy  yn  amlhau  yno.  Gan  mai  ifanc 
yw  y  Ue,  cynalia  y  Cymry  eu  moddion 
crefyddol  yn  y  ty  ysgoi. 

Niwburghy  O, — Mae  y  frawdoliaeth 
yma  wedi  ymadnewyddu  llawer  o  dan 
weinîdogaeth  a  bugeiliaeth  eu  gweinid- 
og  newydd,  y  Parch.  James  F.  Rich- 
ards.  Y  mae  yn  yr  eglwys  amryw  o 
frodyr  gwir  selog  ac  ymdrechgar  dros 
yr  achos.  Mae  y  Parch.  Samuel  Job, 
Bethel  Home,  yn  teimlo  dyddordeb 
mawr  yn  ei  frodyr.  yn  Newburgh,  a 
phob  amser  yn  barod  yn  ei  help. 

Fameroy,  O, — Lle  tawel  ydoedd  hwn, 
ond  erbyn  hyn  mae  yr  ager-beiriant  a*i 
ganlynyddion  wedi  dod  i*r  Ile.  Parha 
yr  eglwysi  bychain  a  lechant  yn  nghil- 
fachau  y  lle,  yn  f)rw  o  hyd ;  ond  rhyw 
unig  ac  amddifaid  maent  yn  edrych, 
fel  defaid  heb  arnynt  fugail.  Mae  yma 
rai  brodyr  a  chwiorydd  sydd  yn  dra 
awyddus  ac  ymdrechgar  i  ddal  yr  ach- 
os  Bedyddiedig  yn  fyw.  Yr  hyn  sydd 
yn  milwrio  yn  hynod  anffafriol  yn  er- 
b)m  iddynt  gyrhaedd  eu  hamcan  ydyw, 
fod  y  Cymry  yn  lleihau  yn  yr  ardal 
— trwy  ymfudiaeth  a  marwalaethau, 

MasoH  Ciiy,  W.  Va.—Y  Parch.  John 
R.  J^nes,  diweddar  weinidog  Miners- 
Yille,  Fft.,  sydd  yn  bugeilio  y  praidd  yn 


Digitized 


byGoogle 


374 


Bwrdd  y  Golygydd. 


[Mawrth, 


y  man  hwn.  Ofna  y  frawdoliaeth  ei 
goUi  o'u  plith,  trwy  fod  yr  eglwys  yn 
Frostburgh,  Md.,  wedi  rhoddi  galwad 
ìddo.  Called  fawr  yn  ddiau  fuasai 
iddynt  ei  golli,  ac  am  hyny  dylent  ofni 
a  phryderu.  Nid  oes  fawr  o  lewyrch 
yn  fuan  ar  eglwys  heb  weinidog.  Dylai 
eglwysi  ymdrechu  cynal  gweinidogaeth. 
Mae  y  brawd  Jones  yn  fìrawd  dymunol, 
3m  bregethwr  gwir  dda,  yn  g^rmdeith- 
aswr  tirion,  ac  o  gymeriad  dilychwin  ; 
a  gresyn  fyddai  i'r  frawdoliaeth  yn 
Frostburgh  ei  ddenu  ymaith.  Mae  E. 
Edwards,  Ysw.,  un  o  aelodau  eglw^rs  y 
brawd  Jones,  newydd  gael  darlun  mawr 
hardd  o'r  anwyl  Barch.  Wm.  Owens, 
Pittsburgh,  o  waith  Mr.  David  Jones, 
Utica,  N.  Y.  Ryw  dair  blynedd  yn 
ol,  pan  ddaeth  darlun  Mr.  Owens  allan 
jm  y  Wawr,  y  brawd  Edwards  amlyg- 
odd  i  olygydd  y  Wawr  ei  ddymuniad 
am  gael  y  darlun  ar  raddfa  fawr,  gan 
eî  hysbysu  ddarfod  i  Mr.  Owens  ryw 
dro  roddi  gwers  sarug,  lem,  arw,  iddo, 
oblegid  rhyw  feiau;  ar  y  pryd  digiodd 
y  brawd  wrth  y  ceryddwr,  ond  dra- 
chefn  ail  feddyliodd  am  y  wers,  a  di- 
wygiodd,  gan  adael  ei  fai ;  a  mwyach 
mawr  yw  eî  barch  i*r  hen  batriarch  o 
Pittsburgh,  ac  hyd  yr  awrhon  bron  nad 
addolai  gysgod  yr  hen  wron,  yr  hyn  a 
barodd  iddo  gael  darlun  drudfawr  a 
theilwng  o  hono ;  ac  y  mae  wedi  cyr- 
haedd  ei  amcan.  Mae  efe  wedi  ei 
fewr  foddhau  yn  ngwaith  yr  arlunydd  o 
Utica  yn  portreadu  o  flaen  ei  lygaid  ei 
hen  geryddwr  gjmt. 

Centerüille^  Ohio, — Gwasanaethir  y 
tair  eglw)rs,  sef  un  Centreville,  Eben- 
ezer,  a  Bethlehem,  gan  y  Parch.  Daniel 
S.  Jones.  Yn  sicr  mae  yn  amheus  a 
oes  genym  un  gweinidog  yn  y  wlad 
hon  sydd  yn  llafurio  mor  íTyddlon  o 
dan  gymaint  o  anfanteision  ag  y  mae 
y  brawd  Jones.  Mae  ganddo  bellder  o 
amryw  filldiroedd,  ar  bob  tywydd,'  i'w 
teithio  er  gwasanaethu  yr  eglwysi  hyn. 
Mae  y  brawdoliaethau  dan  ei  ofal  yn 
meddu  rhesymau  rhagorol  dros  werth- 
fawrogi  ei  lafur.  Mae  golygydd  y 
Wawr  o  dan  rwymau  neillduol  iddo 
am  ei  hebrwng,  ei  letygarwch,  a*i  help 
diflino,  pan  ar  ymweliad  a'r  lle.  Cof- 
iwn  am  y  cymundeb  yu  Ebenezer,  ac 


am  yr  emyn  a'r  dôn  a  genid  yn  y  di- 
wedd,  y  brawd  Jones  yn  ledio,  üymun- 
ol  i  ni  fydd  adgofìo  am  eîn  hymweliad. 
Nid  oedd  modd  yn  y  byd  i  ni  alw  yn  y 
Dreinllwyn  y  tro  hwn,  yr  hyn  oedd  yn 
fawr  siomedigaeth  i  ni ;  ond  gellwch 
benderfynu  fod  y  ddeuddyn  <^diyno 
yn  y  cwrdd  yn  Centreville,  er  mor  an- 
fifafriol  y  tywydd,  ac  mor  bell  y  flòrdd. 


AT  OHEBWYR. 

Derbyniasom  fwy  nag  arfer  oddiwrth 
ohebwyr  y  mis  diweddaf,  ac  y  mae  ein 
gofod  yn  llai  nag  arferol  o  herwydd  y 
title'pagey  cynwysiad,  &c.,  ar  ddiwedd 
y  rhifyn  hwn,  yr  hwn  sydd  yn  gorphen 
cyfrol.  Gorfodwyd  ni  i  adael  allan 
ran  o  Fwrdd  y  Golygydd,  Erthyglau, 
Barddoniaeth,  llawer  o  Gofìantau,  &c. 
Hyderwn  na  thramgwydda  neb,  dan 
yr  amgylchiadau. — Argraffydd, 


AT  OLYGWYR  Y  DRYCH. 


W.   JONES  A'R  PARCH  R.    H.   EVANS. 

Mri,  Golygyddion — Gan  fod  y  Parch. 
R.  H.  £.  yn  parhaus  gyhuddo  y  Bed- 
yddwyr  yn  eich  papyr  llewyrchus  o  fod 
yn  gaeth-gymunwyr,  gan  eu  darlunio 
yn  ddirmygus  o  herwydd  hyny,  gofyn- 
af,  A  ganiatewch  i  mi  brofì,  yn  gyntaf, 
drwy  dystiolaetHau  amryw,  hyd  yn  nod 
o  daeneliwyr  dysgedig  ac  enwog,  nad 
oes  dim  caethiwed  yn  rheolau  cymun- 
deb  y  Bedyddwyr,  mwy  nag  sydd  yn 
rheolau  cymundeb  y  taenellwyr,  a  bod 
eu  condemnio  o  fod  yn  gaeth-gymun- 
w^rr  yn  weithred  anghyfìawn,  gan  fod 
yr  achos  o*r  caethiwed  yn  gwbl  yn 
ngwaith  y  Bedyddwyr  yn  gwrthod  cyd- 
nabod  taenelliad  yn  fedydd. 

Yn  ail,  A  ganiatewch  i  mi  ddangos 
mai  annheg  yw  condemnìo  y  Bedydd- 
wyr  am  beidio  cydnabod  taenelliad  yn 
fedydd,  tra  y  gallant  brofi  :  i.  Fod  y 
dysgedigion,  y  Geiriaduron,  y  Lextcons 
a'r  Encyciopedicts  oll,  braidd  yn  ddi- 
eithriad,  er  yn  daenellwyr,  yn  cydna- 
bod,  mai  meddwl  cyntaf  'a  phriodol  y 
gair  ddefhyddiodd  Crist  a'i  Apostolion 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Y  Maes  CenadoL 


375 


am  ddull  cyílawniad  yr  ordinhard,  yw 
trochi,  suddo,  claddu,  &c.  2.  Fod 
Duaws  o  brif  ddysgedigion  perthynol  i 
wahanol  enwadau  crefyddol,  yn  cyf- 
addef  fod  yr  ordinhad  wedi  ei  chyf- 
newîd  o  drochiad  i  daenelliad  ar  ol  yx 
oes  apostolaidd,  ac  am  hyny  nis  gallwn 
gredu  fod  yr  hyn  a  gyfnewidiwyd  gan 
ddynion  yn  orchymyn  dwyfol  o  gwbl. 
3.  Gofynaf  ganìatad  i  brofi  fod  y  cyf- 
rifoldeb  am  yr  holl  ddadleuon  a'r  ym- 
ryson  sydd  wedi  bod  yn  nghylch  bed- 
ydd  er's  ugeiniau  o  flynyddoedd  yn 
gorphwys  ar  y  taenellwyr,  am  mai  hwy 
sydd  wedî  gadael  y  gair  bapHzo  mewn 
tywyllwch,  drwy  beidio  ei  gyfieithu, 
gan  dalu,  drwy  hyny,  fwy  o  barch  i*r 
brenin  lago  yn  Llundain,  nag  i  Frenin 
y  Nefoedd,  yr  hwn  sydd  wedi  gorchy- 
myn  dysgu  ei  feddwl  i'r  holl  genedl- 
oedd,  ac  nid  cuddio  dim  o'i  feddwl 
oddiwrthynt. 

Os  caniatewch  i  mi  ddefnyddio  tu- 
dalenau  y  Drych  i  brofi  y  pethau  uch- 
od,  byddaf  ddiolchgar  i  chwi ;  ond  os 
na  fydd  h)my^yn  foddhaol  genych,  nid 
wyf  yn  bwrîadu  gwneyd  un  sylw  o  ddim 
a  ysgrifenir  gan  Mr.  Evans  yn  y  Drych 
mewn  cyfeiriad  atarfy  hun  na'r  enwad 
y  perthynaf  iddo.  Dymunaf  amoch 
roddi  y  gofyniadau  uchod  a  gyfeirir 
atoch,  yn  y  Drych^  ac,  wrth  gwrs,  y 
mae  genych  hawl  i'w  hateb  fel  y  bydd- 
och  yn  dewis.  Os  byddwch  yn  dewis 
yn  hytrach  beidîo  eu  hargraffu  yn  eich 
papyr  eich  hunan,  carwn  i  chwi  eu 
rhoddi  i  olygydd  y  Wawr.  Ewyllys- 
iwn  ar  i'r  oll  sydd  ar  y  papyr  hwn  ddy- 
fod  i*r  cyhoedd.  W.  Jones. 

[Mae  y  gofyniadau  uchod  wedi  eu 
trosglwyddo  î  olygydd  y  Wawr,  ac  am 
hyny  argreffir  hwynt  yma.  Mae  i'r 
brawd  anwyl  a  pharchus  y  Parch.  Wm. 
Jones  gyflawn  roesaw  i  du  dalenau  y 
Wawr  i  amddiíTyn  ein  hegwyddorion^ 
ac  i  bawb  eraill  fyddo  yn  gwneyd  hyny 
yn  ysbryd  yr  efengyl.  Mewn  adegau 
fel  hyn  y  mae  gwerth  cyhoeddiad  o*r 
eiddom  ein  hunain  yn  dyfod  yn  neill- 
duol  i'r  golwg.— GoL.] 

— Parheir  idderbyn  newyddion  anffidriol 
pddiwrth  y  milwjrr  Prydeinig  yn  Affríca  Bde- 
hettol. 


Y  >íàe^  Öenààol. 

GAN  V  PARCH.  W.   F.  DAYIES,  NANTIC0KK,  PA. 

Yn  awr,  ynte,  ddarllenydd,  am  gyf- 
lawniad  i  ti  o'r  addewid  y  mis  diwedd- 
afj  sef  basgedaid  lawn  o  ífrwythau  y 
wlad.  Bydd  yn  y  fasged  lawer 
iawn  o  rifnodau,  y  rhai  fe  ddichon  na 
fyddi  yn  ystyried  yn  felus,  ond  yn  hyt- 
rach  yn  ífrwythau  sychion;  ond  os 
meddianu  ar  ychydig  o  amynedd  igyd- 
maru  cyfnod  a  chyfnoá,  a  rhifnodau 
un  cyfnod  ar  gyfer  eiddo  y  llall,  gwn 
na  fyddi  yn  ol  o  gael  llawer  o  fwynhad 
i  dy  enaid,  fel  fy  hunan.  Cyn  dech- 
reu  gydag  un  wlad  na  chyfnod  diwedd- 
ar,  nid  drwg  fyddai  i  ni  nodi  ychydig 
ífeithiau  cysylltiedig  a  chychwyníad 
gwaith  cenadol  y  dyddiau  diweddaf 
hyn. 

Ychydig  flynyddoedd,  tua  diwedd  y 
ganrif  o'r  blaen  welodd  gychwyniad 
rhai  o'r  prif  Gymdeithasau  Cenadol 
ar  y  maes  heddyw.  Y  gyntaf  oedd 
Cymdeithas  Genadol  y  Bedyddwyr  yn 
Lloegr,  a  feefydlwyd  yn  1792;  yna 
eiddo  Llundain,  yn  1795;  Scotland, 
1796;  a  Chymdeilhas,Genadol  Eglwys 
Locgr,  yn  1799.  Teg  yw  i  ni  nodi  yn 
y  fan  hyn,  fod  y  Lutheriaid  yn  llafurio 
yn  Neheubarth  India  er  y  flwyddyn 
1705,  ond  bychan  íawn  fu  y  llwydd- 
iant— llin  yn  mygu  oedd  yn  nechreu  y 
ganrif  bresenoL  Dechreu  y  ganrif 
bresenol  y  cydiodd  America  yn  y 
gwaith  da  hwn.  Y  Bwrdd  CynuUeid- 
faol  oedd  y  cyntaf  ar  y  maes.  Sefyd- 
Iwyd  ef  yn  1810;  yna  eiddo  y  Bedydd- 
wyr,  yn  1814;  y  Methodistiaid  Es- 
gobawl,  yn  1819;  a*r  Protestaniaid 
Esgobawl^  yn  1820. 

Yn  awr  nid  oes  braidd  yr  un  enwad 
yn  America,  Prydain  Fawr,  na*r  byd,  o 
ran  hyny,  nad  oesganddò  ei  gymdeith- 
as  genadol.  Mae  gan  y  gwahanol  en- 
wadau  yn  Ameríca  35  o  gymdeithasau ; 
Prydain  25,  ac  mae  25  ar  y  cyfandir; 
oll  yn  gwneyd  85.  Gwaria  yr  oll 
hyn  tua  ^7,000,000  yn  flynyddol.  Heb- 
law  y  rhai  hyn,  cawn  fod  llawer  o  gen- 
adon  ar  y  maes,  y  rhai  a  gynelir  yn 
hollol     gan    unigolion.      Dechreuodd 


Digitized 


byGoogle 


37^ 


Y  Maes  CenadoL 


[Mawrthy 


Bedyddwyr  Lloegr  eu  gwaith  yn  India 
yn  1793;  Cymdeithas  Llundain,  yn 
Affrica,  yn  1 798 ;  ac  yn  y  flwyddyn 
1807,  danfonodd  yr  un  Gymdeithas  yr 
enwog  Morrison  i  China. 

Tiriodd  Judson,  yr  hwn  a  ddanfon- 
wyd  allan  gan  Fedyddwyr  America, 
yn  Burmah,  yn  1813.  Yn  y  flwyddyn 
181 5,  pan  oedd  byddinoedd  Lloegr  yn 
curo  ar  Nápoleon  yn  Waterloo,  ^rr  oedd 
y  Bwrdd  Wesleyaidd  yn  dechreu  tân- 
belenu  amddiífynfeydd  y  diafol  yn  New 
South  Wales,  a  llwyddasant  gydag  ym- 
drech  i  enill  hono,  yn  ogystal  ag  am- 
rai  eraillo  Ynysoedd  y  South  Pacific. 
Yn  1822  aeth  Cenadon  i  Twrci ;  yn 
'  1833»  i  Siam;  1834,  i  Persia;  1837, 
Assam  ;  a  Japan,  yn  1859. 

Gwaith  y  cenadwyr  yn  gyffredin  yw, 
yn  gyntaf  dysgu  yr  iaith,  parotoi  geir- 
iaduron  a  gramadegau,  a  chyfieithu  yr 
Ysgrythyrau,  yna  pregethu  yr  efengyl  a 
sefydlu  eglwysi.  Ychwanegwyd  at  hyn 
y  gwaith  o  gyfranu  addysg  gyffredin. 
Yn  ddiweddar  ychwanegwyd  gorch- 
wylion  eraill,  a  galwyd  i*i;  maes  ddau 
ddosbarth  arall  o  genadon.  Y  rhai 
hyn  yw  llaw-weithwyr  a  meddygon. 
Mae  gan  Eglwys  Rydd  Scotland  160 
law-weithwyr  yn  ei  maes  yn  Neheu- 
barth  Affrica  yn  bresenol ;  a  chyfrifir 
tua  100  o  feddygon  cenadol  yma  a 
thraw,  ar  hyd  gwahanol  feusydd  a  chan 
wahanol  gymdeithasau.  Mae  yn  India 
192,000,000  o  drigoh'on.  0*r  nifer 
anferth  uchod  bernir  fod  tua  miliwn 
yn  Gristionogion  mewn  enw,  y  lleill  yn 
Hindwaid,  Mahometaniaid,  a  Budd- 
iaid.  O'r  un  filiwn  sydd  mewn  enw 
yn  Grîstionogion,  cyfrifir  160,000  yn 
aelodau  eglwysig.  T  maes  mwyaf 
toreithiog,  a*r  lle  y  mae  y  rhif  luosoc- 
afo  lawer  wedi  ei  dychwelyd  ydyw 
Telwgw  a'r  cylchoedd.  Yn  y  tair  blyn- 
edd  diweddaf  mae  bwyell  finiog  yr  ef- 
engyl  wedi  Ilorio  miloedd  lawer  ogoed 
ar  diriogaeth  Hindwaeth.  Heddyw 
mae  meibion  a  merched  India  yn  dys- 
gu  yr  un  gwersi,  yn  darllen  yr  un  Uyfr- 
au,  ac  yn  yfed  gwybodaeth  o'run  ffyn- 
onellau  a  phlant  Saeson  ac  American- 
iaid.  Derbyniwyd  dros  6,000  yn  y 
flwyddyn  ddîweddaf  o  blant  India,  i'r 
gwahanol     Athrofeydd    yn    Calcutta, 


Madras,  a  Bombay.  Mae  yno  sefyd- 
liad  cenedlaethol  er  cyfranu  addysg  yn 
bresenol,  tebyg  i  eiddo  y  wlad  hon,  ac 
mae  yn  liwyddo  yn  rhagoroL  Pan 
feddyliom  am  hyn,  yn  nghyd  a'r  ffaith 
fod  201,000  yn  yr  ysgolion  cenadol,  sicr 
y  gallwn  ddyweyd  y  gwel  India  amser 
gwell  yn  y  man. 

Yn  Affrica  y  flwyddyn  ddiwedda^f  nid 
rhyw  lawer  o  bethau  neillduol  sydd 
wedi  cymeryd  lle.  Ddechreu  y  flwydd- 
yn  yr  oedd  gobaith  §m  bethau  mawrion 
i  gymeryd  Ue  tua  thiriogaethau  Mtesa, 
ond  nid  felly  y  mae  wedi  bod.  Y 
rheswm  o  hyn  yn  ddiameu  ydyw  an- 
wadalwch  y  brenin.  Mae  heddyw  yn 
canlyn  y  gau  brophwyd  o  Mecca»  ddiwr- 
nod  arall  bydd  yn  gyfaiU  i'r  Pab,  a'r 
diwrnod  nesaf  bydd  yn  nghorlan  y 
Protestaniaid.  Yr  hwn  a  rydd  i 
Mtesa  y  gwn  goreu,  gyda  hwnw  yn  ol 
ei  farn  dywyll  efmaey  grefydd  oreu 
hefyd. 

Amser  yn  ol  yr  oedd  genym  orsaf- 
oedd  lawer  yn  neheubarth  y  cyfandir 
hwn,  ond  mae  y  rhyfeloedd  mynych 
sydd  wedi  bod  yno  yn  ddiweddar  wedi 
difodi  llawer  un.  Y  goleuadau  hyn 
sydd  wedi  diffodd,  nid  gwaith  hawdd 
fydd  eu  hail  gyneu.  Nid  oes  dim  )m 
fwy  rhwystr  ar  ffordd  lledaeniad  gwir- 
ioneddau  mawrion  y  Beibl  na*r  rhyfel- 
oedd  gwaedlyd  a  ddygir  yn  mlaen  yn 
erbyn  llwythau  anwaraidd,  a  hyny  yn 
barhaus  mewn  rhyw  ran  neu  gylidd  o*r 
byd,  gan  wledydd  a  honant  fod  yn 
Gristionogol.  Wrth  feddwl  am  y  drwg 
mae  hyn  wedi  achosi  yn  Affrica,  Af- 
ghanistan,  ac  yn  mhlith  yr  Indiaid  yn 
y  wlad  hon,  pwy  na  ddymunai  o  eig- 
ion  ei  enaid  am  i'r  dydd  hwnw  wawrio, 
pan  na  chlywir  son  am  ryfel  mwyach. 

Ond  rhaid  yw  dod  yn  ol  at  yr  hyn 
sydd  genym  mewn  Ilaw.  O'r  200,000,- 
000  trigolion  sydd  yn  Affrica  bernir 
fod  tua  500,000  yn  Gristionogion  mewn 
enw,  a  thua  196,000  yn  aelodau  eg- 
Iwysîg.  Mae  585  o  genadon  yn  llaf- 
urio  gan  y  gwahanol  gymdeithasau 
trwy  y  wlad  fawr  hon.  Yn  rhan  og- 
leddol  y  cyfandir  mae  y  trìgolion  y 
rhan  fwyaf  o  honjmt  yn  Fahometan- 
iaid,  yn  ddchcuol  i  hyny  Ffetichîaid 
ydynt,  addolwyr  coed  a  meini,  a  chred- 


Digitized 


byGoogle 


x88o.] 


Y  Maes  CenadoL 


377 


ant,  yn  herwydd  y  tywyllwch  eithafol  y 
maent  ynddo,  fil  myrdd  o  bethau  rhy- 
fedd  iawn. 

Rhaîd  i  ni  ddosbarthu  400,000,000 
China,  yn  Gonfuciaid,  Buddiaid,  a 
Thaoistiaid.  Diwygiwr  a  gwladweinydd 
ydoedd  Confucius,  a  dysgu  pethau  cys- 
ylltiedig  a'r  Uywodraeth,  yn  nghyda 
phethau  teuluaidd  yr  oedd  yn  fwyaf 
neiUduol.  Materolwyr  yw  y  Thaoist- 
iaid,  ac  addoU  Gautama  India  mae 
Buddiaid.  Mae  y  Confuciaid  yn  add- 
oli  yn  benaf  feddau  eu  meirw,  yn  nghyd 
a  delwau  o  Cenfucius  ei  blaenor.  Mae 
gan  ytair  plaid  grefyddol  hyn  euteml- 
au,  ac  addolant  ynddynt.  Yn  mhlith 
y  Chineaid,  mae  527  o  genadon  wedi 
casglu  320  o  eglwysi,  yn  y  rhai  mae  16,- 
903  o  aelodau.  Mae  yno  3130  ysgolion 
cenadol,  yn  y  rhai  mae  dros  6,000,  yn 
fychan  a  mawr,  yn  derbyn  addysg.  Nid 
oes  un  anhawsder  i  fyned  i  China  yn 
bresenol,  mae  ei  holl  byrth  o  led  y  pen 
i  bwy  bynag  a  ewyllysio  fyned  i  breg- 
ethu  yr  efengyl  neu  i  ddilyn  rhyw  orch- 
wyl  arall.  Ond  er  fod  yr  holl  wlad  yn 
agored,  eto  nid  oes  Cristionogion  i'w 
cael  ond  mewn  tua  35  o  ddinasoedd  a 
phentrefydd,  ac  mae  y  gorsafoedd  yn  y 
35  hyn  yn  perthyn  i  30  o  gymdeithas- 
au  gws^anol.  Gwir  fod  pregethu 
mewn  tua  500  o  leoedd,  ar  adegau,  heb- 
law  y  dinasoedd  hyn,  ond  ddim  yn 
gyson. 

Yn  Burmah  heddyw  mae  genym  105 
o  genadon,  21,786  oaelodau  eglwysig, 
a  6,125  o  blant  yn  yr  ysgolion.  Medda 
Siam  ar  24  o  genadon  ffyddlon,  1,600 
yn  aelodau  a  340  yn  cael  eu  dysgu  yn 
y  gwahanol  ysgolion.  Mae  llawer  o'r 
ynysoedd  sydd  yn  y  South  Pacific  yn 
cael  eu  cyfrif  mwyach  yn  Gristionogol. 
Ni  ddanfonir  cenadon  iddynt  am  y 
codant  ddigon  o  bregethwyr  eu  hun- 
ain ;  ac  ni  dderbynir  adroddiadau  oddi 
ẃrthynt  fel  y  cyfryw  mwy.  Yn  y  rhai 
na  sydd  eto  wedi  cyrhaedd  y  gradd 
uchod  o  efengyliad  mae  ynddynt  550 
yn  genadon,  18,764  yn  aelodau  a  70,- 
690  yn  ysgoleigion  Cristionogol.  Âr  y 
cjfandir  hwn,  America,  yn  mysg  y 
rnai  na  sydd  hyd  yma  yn  cael  eu  rhifo 
yn  Gristionogion  ynddo,  ceir  242  o 
genadon,  i55>577yn  gymunwyr,  a 38,- 


637  yn  ddeiliaid  y  gwahanol  ysgolion. 
Yn  ystod  y  blynyddoedd  diweddaf  mae 
gwlad  y  Twrc  wedi  bod  fel  crochan 
berwedig  gan  ryfeloedd,  a  galluoedd 
tramor,  ac  a  chynyrfiadau  cartrefol. 
Ond  er  y  cyfan  mae  goleuni  pur  a 
thanbaid  efengyl  Críst  wedi  treiddio  i 
lawer  ogof  dywyll,  ac  wedi  cyfnewid 
llawer  maes  ag  oedd  yn  nythle  seirff 
gwenwynig,  y  rhai  oedd  yn  difa  cysur 
y  trigolion,  yn  llanerch  baradwysaidd; 
íle  mae  rhinwedd  yn  blodeuo  a  gwir- 
ionedd  yn  ffynu.  Y  dycbweledigion  gan 
mwyaf  ^rdynt  Armeniaid,  y  rhai  sydd 
berthynasau  agos  i  ddeih'ad  eglwys 
Groeg.  Yn  ei  ffurf  Russaidd,  ychydig 
mewn  cydmariaeth  o  Fahometaniaid 
sydd  yn  derbyn  y  gair.  Mae  gan  y 
cymdeithasau  Americanaidd  yn  Twrci 
154  o  genadon,  6,594  o  aelodau  wedî 
eu  casglu  i  wahanol  eglwysi,  a  12,884 
yn  ysgoleigion.  Persia,  gwlad  yr  hen 
Assyriaid  a*r  Babiloniaid,  a'r  addolwjrr 
tan,  sydd  a  32  o  genadon  yn  mynegu 
iddynt  am  yr  hwn  sydd  yn  "dân  ysol," 
ond  yn  medru-cusanu  y  soflynsych,  eto 
heb  ei  ddifa.  Mae  1,371  o  honynt  wedi 
derbyn  y  Mab,  ac  mae  2,090  yn  yr  ysgol- 
ion  yn  dysgu  ffordd  Duw  yn  fanylach. 
Cyngrair  Efengylaidd  Japan  a  hysbysa 
fod  yn  y  wlad  hono  yn  ystod  y  flwydd- 
yn  ddiweddaf,  16  o  gymdeithasau,  117 
ogenadon,  2,701  o  ddychweledigion, 
a  2,511  o  ysgoleigiorí. 

Dywed  Max  Müller,  fod  200,000  o'r 
34,338,504  trigolion  yn  Japan  yn  Shin- 
toistiaid,  a*r  lleiU  oll  yn  Fuddiaid,  neu 
yn  ddim.  ,  Pwnc  sydd  yn  cael  Uawer  o 
sylw  yn  Japan  y  dyddiau  hyn  ydyw 
cytundeb  newydd  rhyngddi  a  gwled- 
ydd  tramor,  trwy  yr  hwn,  mwy  na 
thebyg  y  teflir  ei  hoU  ororau  yn  agored 
i  bawb  o  bobl  y  byd.  Yna  bydd  hoU 
genadon  hedd  sydd  ar  yr  ynys  yn  gallu 
myned  i  bob  man,  yn  Ue  cael  ei  cyf- 
yngu  i  ryw  13  o  ddinasoedd,  fel  y 
maent  yn  bresenol. 

Wele  i  ti  ddarUenydd,  yr  hyn  a  aUwn 
roddi  yn  bresenol  o  seiyUfa  y  maes 
dan  sylw.  Mae  amryw  o  leoedd  nag 
ydym  wedi  eu  nodi,  am  nad  oedd  y 
cyfnodion  a  ddymunem  genym  wrth 
law.  Er  gosod  ger  dy  fron  lawer  iawn 
o  ffigyrau,  eto  anmherffaith  iawn  y  cyf- 


Digitized 


byGoogle 


378 


Hanesion    CarirefoL 


[Mawrth, 


leant  yr  hyn  a  wneir,  yn  nghyd  a  gwir 
fawredd  y  symudiadau  cenadol  drwy 
wahanol  ranau  o'r  byd  ger  ein  bron. 
Cynydda  y  gwaith  bob  dydd.  Nid 
yn  unìg  mae  y  goleuni  yn  ymledaenu  i 
wahaaol  wledydd,  ond  y  mae  mil«edd 
o'r  newydd  yn  d^rfod  i  gyd-weithredu 
er  eî  ledaeniad.  Bu  adeg  pan  oedd 
gweinidogion  yn  sefyll  yn  erbyn  dweyd 
gair  yn  eu  capelau  a'u  pwlpudau  hwy 
am  anfon  yr  efengyl  ì*r  paganiaid,  ac 
eglwysi  na  chyfranent  geiniog  at  y  íath 
orchwyl.  Ond  fe  welodd  Duw  yn  dda 
i  symud  y  fath  ddynion  ac  eglwysi  o'r 
ffordd.  Deallir  yr  hwn  sydd  a  phob 
awdurdod  yn  ei  law,  yn  well  heddyw. 
Ychydig,  os  neb  heddyw,  pan  yn  dar- 
llen  y  commisiwn  "Ewch  gan  hyny  a 
dysgwch  yr  holl  genedloedd,"  &c,,  nad 
yw  yn  credu  fod  lesu  yn  golygu  India 
yn  ogystal  a  Lloegr  \  Burmah  fel  Pryd- 
ain ;  y  rhai  sydd  ar  fryniau  Cassia,  'yn 
ogystal  a*r  rhai  a  godir  ar  fryniau  Cym- 
ru;  meibion  duon  AfTrica  yn  ogystal  a 
deiliaid  gwynion  Yictoria ;  creda  pawb 
y  golyg*  y  ^yd  T^  y  geiriau  uchod,  ac 
mae  pob  un  sydd  yn  caru  y  Meistr,  ar  ei 
oreu  i  gyílawni  yr  oll  a  orchymynodd. 
I  symio  y  cyfan  i  fyny  wrth  derfynu, 
dywedwn  fod  ar  y  maes  heddyw  3,593 
o  genadon,  y  rhai  a  berthynant  i  85  o 
gymdeithasau,  2,ôoo  o  weinìdogion 
brodorol,  30,000  o  gynorthwywyr 
brodorol,  625,046  yn  gymunwyr,  a 
41 2,300  yn  ddeiliaid  ysgolion  cenadol. 
Ònd  eto  gofynwn  am  ragor,  a  dywed- 
wn  am  a  gafwyd,  ''Nid  i  ni,  nid  i  ni, 
O  Ârglwydd,  ond  i'th  enwdy  hun  dod 
y  gogoniant." 

HANESION  CARTREFOL 


Ordeiniad. 

Sabboth,  lonawr  23,  1881,  cynaliodd  yr  eg- 
Iwys  yn*Bevier,  Mo.,  gyfarfodydd  i*r  dyben  o 
ordeinio  y  brawd  Thomas  D.  Erans  i  gyflawn 
waith  y  weinidogaeth.  Y  brodyr  fuont  yn  eijA 
gwasanaethu  oeddynt  y  Parchn.  R,  M.  Rich- 
ardson,  Dawn,  a  W.  £vans,  Red  Oak,  lowa. 
Da  genym  alla  dyweyd  i'r  brodyr  fyned  trwy 
bob  rhan  o'r  gwaitb  yn  anrhydeddus.  Gallwn 
dystio  ein  bod  wedi  cael  gwenau  yr  Arglwydd 
yn  ein  cynuUiadau.  Ein  gweddi  yw,  ar  iV 
Arglwydd  fenditbìo  yr  hyn  a  lefarwyd  i  fod  o 


les  er  dychwelyd  llawer  oV  newydd  at  Fab 
Dnw.  Y  mae  y  brawd  Thomas  D.  £van8  yn 
bregethwr  da  ac  efengylaidd,  ac  yn  meddn  ar 
nodau  gwir  Grístion.  Ein  gweddi  fel  eglwjs 
yw,  am  i'r  Arglwydd  fendithio  ei  lafur  yn  ein 
plith,  aU  arddel  i  fod  yn  offerynol  yn  ei  law  er 
dychwelyd  lluoedd  oV  newydd  i  gymdeithas 
ei  Fab  ef,  lesu  Gríst. 

JOHN  C.  WlIiIAMS,  Ysg. 


Agoriad  Capel  Newydd  y  Bedyddwyr 
V»  New  Sraitsville,  Perry  Co.,  O. 

Mae  yn  hysbys  i  lawer  o  ddarllenwyr  llaos- 
og  y  Wawr  fod  y  Bedyddwyr  wedi  bod  yn 
cynal  yr  achos  crefyddol  am  saith  mlynedd  yn 
yr  ysgoldy  yn  y  Ue  nchod,  o  dan  lawer  o  an- 
fcnteísion,  am  yr  hyn  y  mae  yr  eglwys  yn  dra 
diolchgar  i'r  awdurdodaa  trefol  am  en  cared- 
igrwydd. 

Yn  y  flwyddyn  1880,  penderfynodd  yr  eg- 
Iwys  nad  oeddynt  am  fyw  yn  mhellach  ar  gar- 
edigrwydd  tref  na  gwlad  am  le  i  addoli  Duw 
ea  tadau.  Gosodasant  gynllan  mewn  gweith- 
rediad,  trwy  yr  hwn  y  casglasant  tua  phym- 
theg  cant  o  ddolerí  yn  yr  ardal  hon  yn  unig, 

?n  dechrea  ar  y  gwaith  o  adeilada  y  capel. 
r  oedd  gan  yr  eglwys  /o/  wedi  ei  phrynu  er's 
blynyddan,  ac  wedi  talu  rhy w  gymaint  ami  ; 
ond  bamwyd  gan  y  pwyllgor  fod  y  Ile  yn  an- 
nghyfleus  i  ateb  sefyllfa  y  dref  yn  bresenol,  ac 
aed  i  chwilio  am  le  mwy  cyfleos,  a  chafwyd  lai 
yn  y  Ilecyn  mwyaf  cyfleus  o  fewn  y  dref»  gan 
y  Cons-  Hdated  Coal  Company,  am  y  prís  rhes- 
ymoi  o  #100.  Yr  oeddynt  wedi  gwrthod  #300 
am  y  lot  ychydig  ddyddiau  cyn  hyny.  Yn 
mis  Mai  aed  at  y  gwaith  o  dorí  Ile  i  oioà  syl- 
faen  i  lawr,  a  chodi  ceiyg,  a  chyflawnwyd  tna 
gwerth  trí  cbant  o  ddoleri  o  waith  gan  yr  ael- 
odau  a'r  gwrandawyr,  heb  godi  un  cent  am 
dano.  Anfonwyd  at  Mr.  B.  D.  Príce,  Archi- 
tictt  Philadelphia,  am  gynllun  a  specificaíẁm 
o*r  capel.  Rhoddasom  y  gwaith  o  adeiladu  j 
capel  dan  arolygiad  Mr.  Tames  WiIIiams,  Cym- 
ro,  a  gallwn  ddyweyd  fod  y  gwaith  yn  llew- 
yrchu  anrhydedd  ar  y  cynllunydd  a'r  arolyg 
ydd,  gan  ei  fod  yn  an  oV  capeli  harddaf  a 
fedd  y  Bedyddwyr  Cymreig  yn  Ameríca — yn 
mesur  48  tr.  wrth  32.  Mae  y  capel  wedi  costio 
dros  |2yOoo,  heblaw  y  gwaith  a  wnaed  ar  y  syl- 
faen  am  ddim  gan  yr  aelodau  a'r  gwrandawyr. 
Agorwyd  y  capel  Tachwedd  2ofed,  aV  Sab- 
both  canlynol  pregethwyd  ar  yr  achlysar  gan 
y  Parchn.  Samuel  Job,  Cleveland,  O  ;  Charles 
Jones,  M.  A.,  Mineral  Ridge,  O.,  a  Jonathan 
Thomas,  Gallia  Co.,  O.  Yr  oedd  y  pregethan 
yn  adeiladol  a  gafael^r — pawb  wrth  ea  bsdd 
yn  gwrandaw  y  Gair,  ac  yn  ei  dderbyn,  gob- 
eîthio,  i'w  calonau.  Wedi  agor  y  capel,  yr 
ydym  wedi  cael  rhoddion  gwerthfawr  er  pryd- 
ferthu  ty  yr  Arglwydd,  y  rhai  sydd  yn  deilwng 
o*u  cofnodi  i*r  oes  a  ddel,  sef  set  o  lestrí  cym 
un  ardderchog  gan  Mrs.   Harríet  Haghes,  ac 


Digitized 


byGoogle 


i88i.J 


Hanêsion  CarirefoL 


379 


wedi  ei  gerfio  arnynt,  Presented  ây  Mrs,  Har' 
rùt  Hughes.  Diolch  i  Mrs.  Hnghes  am  y 
rhodd  werthfawr  hon.  Eto,  tair  o  gadeiriau 
i'r  areithfa  gan  un  o'n  gwrandawyr  ienainc, 
sef  Mr.  Lewis  L.  Williams.  Dymunol  gwel- 
ed  teimlad  o'r  fath  gan  fachgen  ieuanc  at  yr 
areithfa.  Oobeithio  na  fydd  yn  hir  cyn  rhoddi 
ci  hnn  i'r  hwn  a  gyhoeddir  o'r  areithfa.  Eto, 
anrheg  o  Feibl  Saesoneg  hardd  i'r  areithfa  gan 

Îbrawd  J.  E.^  Jones.  Eto,  bwrdd  gan  y  brawd 
ohn  L  Jones— rhodd  werthfawr  ac  angen- 
rhetdiol  mewn  capel.  Diolch  yn  fawr  am  y 
rhodd  hon*-taIed  yr  Arglwydd  iddo.  Eto, 
awrlaìs  gan  Mr.  ẂiUiam  R.  Callcins  ;  rhodd 
werthfawr  ac  anrhydeddus,  yn  deilwng  o  hono 
et  him  ;  taled  Duw  iddo  am  ei  garedigrwydd. 
Mae  yr  eglwys  wedi  rhoddi  galwad  i'r 
bimwd  Charles  Jones,  M.  A. ,  Mineral  Ridge, 
O.»  i'w  bngeilio  yn  yr  Arglwydd,  ac  mae  yn 
dra  thebygol  o  sefydln  yma  yn  fuan.  Ein 
gweddi  yw  am  i'r  Arglwydd  ddyfod  gyda  ein 
bnwd  yn  ei  weinidogaeth.  Mae  yma  faes  da 
yn  barod  i'w  dderbyn.    Hyn  oddiwrth 

D.  A.  Dayibs,  Ysg.  yr  Eglwys. 


Dawn,  Mo. 

Cynaliodd  Ysgol  Sabbothol  y  Bedyddwyr 
yn  y  Ile  uchod  ei  chyfarfod  blynyddol  ddydd 
Nadolig,  Rhag.  Z5,  1880,  am  10  o'r  gloch,  a 
digon  3rw  dyweyd  ei  fod  yn  un  o'r  cyfarfodydd 
goreu,  mwyaf  dymunol  a  dyddorol  a  gawsom 
erioed.  Yr  oedd  yma  ddan  gôr  o  blant  yn  ein 
dyddorí,  dan  arweiniad  y  brodyr  da,  gweith- 
gar  ac  ymdrechol,  Joseph  A.  Lewis  ac  Uaac  T. 
Tones,  y  rhai  a  lafuriasant  yn  galed  i  berffeith- 
10  eu  corau  jm  y  dsunau  dymunol  a  gan- 
wyd  ganddynt.  Yr  achos  fod  dau  gOr  yd- 
oedd,  am  fod  y  brawd  Isaac  T.  Tones  yn  byw 
bedair  milldir  a  haner  i'r  dwyram  oddiwrth  yr 
addoldy,  felly  yr  oedd  braidd  yn  anohyfleus 
iddo  fod  yn  bresenol  yn  y  cyfaitodydd  canu  ; 
gan  hyny,  penderfynodd  godi  cdr  o  blant,  sef 
côr  Brush  Creek,  a  gwnaethant  yn  ardderchog. 
Llwyddiant  îddynt.  Heíyd,  gan  fod  Joseph 
A.  Lewis  yn  byw  yn  nês  i  ffanol  y  sefydliad, 
cymerodd  yntau  afael  ddifrítol  yn  y  gwaith,  a 
Áirfiodd  gdr  da  o  blant  mawi;;  ac  i  gynortìi* 
wyo  daeth  a'i  organ  ysblenydd  i'r  capel,  a 
chwareuwyd  yn  ardderchog  gan  Mrs.  Con- 
nor,  ysgolfeistres  Dawn,  yr  hon  sydd  yn  allu- 
og  dros  ben  ar  y  machine  cerddorol.  Yr  oedd 
yoia  barti  hefyd,  sef  I.  Thomas,  Lewis  E.  Da- 
Ties  a  Miss  Ellenor  Davies,  y  rhai  a  ganasant 
▼n  rhagorol.  Canwyd  hefyd  gan  Miss  Emma 
I>avies,  diweddar  o  Lundain,  yn  rhagorol  ; 
hefyd,  Mr.  DaTÌd  Hughes  a  ganodd  unawd. 

Ond  peidied  neb  a  meddwl  mai  canu  oedd 
y  cwbl  gyda  ni,  O,  nage,  yr  oedd  yma  adrodd- 
ladau  campus.  Cawsom  adroddiad  rhagorol 
o  "  Godi'r  faiafol,"  allan  o'r  Wawr,  gan  John 
Hogbes,  Low  Gap;  **  Boreu  Nadolig,"  gwaith 
Alltnd  G.  Maelor,  gan  Mrs.  Saddie  J.  Davies, 


yn  rhagorol ;  *'  Diwedd  Blwyddyn,"  gan  T. 
J.  Owens,  &c  Dadl,  gan  Miss  Fannie  E« 
Richardson  a  Mary  Davies;  Dadl  eto  gan 
Miss  Maggie  Jane  Davies  a  Miss  Lizzie  Tudor. 
Cawsom  adroddiadau  gan  Willie  a  Johnny 
Davies,  plant  Mr.  William  J.  Davies.  y  rhai 
sydd  yn  adroddwyr  campns,  ac  amryw  ddarn- 
an  eratll,  yn  y  boreu,  nad  ydym  yn  eu  cofio. 

Am  2  o'r  gloch  cyfarfyddwyd  drachefn. 
Wedi  adroddiad  y  benod  gyntaf  yn  Llyfr  Job 
gan  y  brawd  John  Morgan,  aed  yn  mlaen  yn 
hwyltts  fel  arfer.  Cawsom  adroddiadau  ben- 
digedig  gan  Miss  Jane  Williams,  ei  chwaer, 
Joanna  WiUiams,  a'u  brawd,  Tommie  Wil- 
liams,  nes  oeddym  yn  svnu  at  eu  c6f.  Caw- 
som  adroddiad  bendigedig  gan  Mrs.  Saddie  J« 
Davies,  o  waith  y  gweinidog,  sef,  "  Y  Celwm 
Blawd,"  a  ymddangosodd  yn  y  Glorian  flyn- 
yddau  yn  ol ;  adroddiad  doniol  a  hyawdl  dros 
ben  gan  fachgen  bach  o'r  enw  David  Jones,  ac 
amryw  eraill  gan  David  T.  Lewis,  Tommie 
Wilíiams,  a  rhy  w  lu  nad  oes  genym  adgof  o 
honynt,  cyn  diwedd  y  cwrdd.  Cafwyd  cys- 
tadleuaeth  mewn  darllen  y  deuddeg  adnod 
cyntaf  yn  y  çfed  benod  o  loan — pâwar  yn 
yn  cystadlu.  Darllenodd  y  ddwy  chwaer  a'r 
brawd,  sef  Jane  a  Joanna  WiUiams,  yn  nghyd 
a'n  brawd  Tommie,  yn  ardderchog,  ag  ystyr- 
ied  mai  yn  Gymraeg  yr  ydoedd  y  gystadleu- 
aeth ;  ond  ^aggie  James  a  gurodd,  ac  iddi  hi 
y  dyfamodd  y  beiroiad  y  wobr,  yr  hwn  oedd 
yn  rhoddi  y  wobr  hefyd,  sef  ^*  yohn  Pltmgh* 
man*s  Taìk,^^  Cymerwyd  y  gadair  gan  y 
gweinidog,  yr  hwn  a  wnaeth  ei  oreu  i  gadw  yr 
hwyl  i  fyny.  Diweddwyd  trwy  ganu  **  Hen 
Wlad  fy  Nhadau,"  Mrs.  Connor  yn  chwaren 
ar  yr  organ.  Felly  y  treuliasom  ni  ein  dydd 
gwyl  NadoUg,  a  gallwn  ddyweyd  na  fwynhay- 
om  ein  hunain  yn  well  eríoed. 

Mae  yr  eglwys  a'r  Ysgol  Sabbothol  yn  hyn- 
od  lewyrchns  a  gweithgar— nndeb  a  thangnef- 
edd  yn  elfenau  amlwg  yn  y  Gymdeithas.  Mae 
y  gweinidog  wedi  dechren  ar  ei  bumed  flwydd- 
yn,  ac  arwyddion  amlwg,  '*  os  Duw  a'i  myn,*^ 
y  bydd  yma  y  pnmp  nesaf  Dyma  le  nẁtê  i 
Fedyddwyr  o'r  Dwyrain,  y  rhai  eydd  yn  aw* 
yddns  am  gymdeithas  wir  dda ;  mae  yma  le  i 
amryw  deuínoedd  Bedyddiedig  Cymreig  i  gael 
cartref  da,  dymnnol,  a  cbydmarol  rad.  *<Dea- 
wch  gyda  ni,  a  ni  a  wnawn  ddaioni  i  chwi." 
Yn  gywir,  Gwsnffrwd. 

Dawn,  Mo.^Mae  cydnabod  caredigrwydd 
yn  deilwng  o  honom  feì  bodau  dibynol  y  naiU 
ar  y  Uall,  feUy  dyrounem  drwy  gyfrwng  y 
Wawr  gydnabod  a  chyflwyno  ein  diolchgar- 
wch  gwresocaf  fcl  eglwys  yn  y  11  e"  hwn  i'r 
brawd  a'r  chwaer  anwyl  James  W.  Roberts  a'i 
briod  serchog  Mrs.  Sophia  Roberts,  am  rodd 
werthfawr  o  silver  plated  plates,  a  dau  goblit 
o'r  un  defnydd,  at  wasanaeth  y  cymundeb.  Yr 
ydym  ni  yma  wedi  bod  yn  byw  fel  pe  tae  dan 
yr  hen  onichwyliaetb  gyda  Ilestri  cymundeb, 
&c  ;  ond  ymddengjrs  i  Mrs  Roberts  deimlo  y 
dylem  symud  gam  yn  mlaen ;  ac  felly  wedi  ych- 


Digitized 


byGoogle 


38o 


^anesùm  CarfrefòL 


[Mawrth, 


Tdîg  o  ymgyngoríftd  tenhiol,  wele  y  rhodd  ar 
y  bwrdd  boreo  Sabboth  cyntaf  yn  Tachwedd, 
1880.  Boasem  wedi  cydoabod  derbjroiad  jr 
rhodd  yn  gTo^  o"i  bae  eio  bod  yn  gobeithio  y 
tdnlai  rhyw  frawd  nea  chwaer  ddnwiol  arall 
gyflelyb  ysbryd  ì  gyfann  sH  j  ccmmumûm 
sérnte,  drwy  roddi  i  oî  y  äeemnter^  ood  hyd  yn 
hyd  ni  wnaed  ;  eithr  drwy'r  cyfan, 

'"  Mae'n  gobaith,  er  yn  wao, 
Daw'r  llall  i'r  Un  ryw  ddydd. 

Hyderwn  y  daw  yn  fnan.    Derbynied  y  brawd 

a'r  chwaer  ddiolchgarwch  unfrydol  yr  eglwys. 

Dros  yr  eglwys,  Uh  o*r  B&odyr. 


Yr  Ysgol  Sabbothol, 

Y  mae  yr  Ysgol  Sabbothol  yn  fwy  Uewyrch* 
ns  yn  Providence,  Pa.,  nag  y  mae  wedi  bod 
er's  misoedd.  Bnwyd  yn  taln  gwarogaeth  i'r 
Christmas  Tree  nos  cyn  y  NadoUg.  Yr  oedd 
y  ffirwythau  a  grogent  ami  yn  werthfawr,  yn 
amryw  a  Uaosog.  Ar  yr  8fed  cafwyd  sUi^h- 
ride  o*r  fath  oren  i  Dalton,  peUder  ngain  miU- 
dir,  rhwng  myned  a  djrfod.  Y  mae  y  pethan 
allanol  hyn  yn  gwneyd  y  plant  yn  fywiog,  ac 
yn  datgan  ymdrech  yr  athrawon  a'r  swyddog- 
ogion.  Boed  y  cynydd  meddyliol  ac  ysbrydol 
yn  fawr  hefyd,  yw  dymnniad 

Pleidiwr  y  Sbfydliad. 


BED  YDDIWYD-^ 

Yn  Ashland,  Pa.,  Chwefror  20,  1881,  bed- 
yddiwyd  dwy  chwaer  ar  broffes  o^n  flÿdd  yn 
Mab  Daw.  Yr  oeddynt  wedi  bod  yn  aelodan 
parchus  gyda  yr  Anníbynwyr  am  lawer  o  flyn- 
yddau.  Ychwanegwyd  atom  he(Vd  yr  un  dydd 
dri  o  dir  gwrthgiliad,  a  thri  eraifl  trwy  Iythyr- 
an.  Dtolch  i'r  Arglwydd  am  ei  wenanamom. 
Llwydded  eto.  Gweinyddwyd  gan  y  Parch. 
Jeremiah  Griffiths. 


PRIODWYD— 

Yn  Ringston,  Pa.,  lonawr  15,  1881,  gan  y 
Parch.  D.  Rhoslyn  Davies,  Mr.  Sven  Ander- 
son  a  Miss  Elisabeth  Jenkins,  y  ddau  o'r  Ue 
nchod. 

Yn  Kingston,  Pa.,  lonawr  25,  1881,  gan  y 
Fterch.  D.  Rhoslyn  Daries,  Mr.  William  H. 
Lewis  a  Miss  Mary  M.  Morgan,  y  ddau  o'r  Ue 
nchod. 

Medi  22, 1880,  yn  ei  dy  ei  hon,  gan  y  Parch. 
R.  M.  Richardson,  Dawn,  Mo.,  Mr.  A.  B. 
Clarlce  a  Miss  J.  A.  Baker,  y  ddsu  o  Utica,  Mo. 

lonawr  20, 1881,  yn  nhy  rhieni  y  briodas- 
fcrch,  gan  y  Parch.  R.  M.  Richardson,  Mr. 
David  W.  Tudor  a  Miss  Maggie  Morgans,  y 
ddau  o  Dawn»  Mo.     Yr  ocdd  y  ty  yn  orlawn 


o  ddymoDwyr  da  i'r  pftr  ieoanc,  y  rhaì  a  gyf 
Iwjmasant  roddiott  gwetthfawr  iddynt. 

lon  21,  1881,  yn  ei  dy  ei  hun,  gan  y  Parch. 
W.  F  Davies,  Mr.  David  George,  o  Nanti- 
coke,  Pa.,  a  Miss  Mary  Gríffiths,  o  Parsons, 
Pa. 

Chwef.  3,  1881,  yn  ei  dy  ei  hnn,  gan  y 
Parch.  W.  F.  Davies,  Mr.  W.  F  James,  o 
Nanticoke,  Pa.,  a  Miss  Hannah  Burieigh,  o 
Pleasant  Yalley,  Pa. 


BU  FARW— 


MR.   ISAAC  R.  DAYIES. 


Brodor  o  Sir  Aberteifi  oedd  y  brawd  Davies. 
Cafodd  ei  fagu  rhwng  ei  bryniau  cyfoethog, 
bryniau  yn  y  rhai  yr  oedd  Awdwr  natnr  wedi 
gosod  cyfoeth  o  fẁn  plwm ;  a  galwedigaeth 
Uawer  o'r  trígolion  yn  nghylchoedd  Coginaa 
yw  cloddio  y  trysor  coddiedig  hwn,  a'i  ddwyn 
allan  ç^r  ddaear.  Vn  Nghwmsymlog,  mewn 
ty  o*r  eow  Pantyrhedyn,  y  gwelodd  gwrth- 
ddrych  ein  coffa  oleu  dydd  gyntaf,  yn  y  flwydd- 
yn  1838.  Enwau  ei  ríeni  oeddyot  David  a 
Jemima  Davies.  Dian  genym  fod  y  bryniaa 
cylchynol,  a  golygfeydd  rhamantus  ei  fabocd, 
wedi  gadael  eu  hargraff  ar  ei  feddwl  fel  flÿn- 
oneU  y  ddawn  farddonol  oedd  yn  ei  enaìd. 
Credwn  fod  pethau  felly  yn  argraffu  eu  del- 
weddan  arnom  drwy  ystod  ein  hoes  ar  y  ddae- 
ar,  ac  y  bydd  Uawer  o  bethau  y  ddaear  jn  an- 
wyl  genym,  ac  nad  anghofiwn  hwynt  yn  y  byd 
mawr  tragywyddol,  yn  enwedig  y  fangre  Ue  yr 
nnwyd  ni  drwy  flÿdd  ft  Mab  Duw.  Nis  gwydd- 
om  nemawr  am  et  ddyddiau  ieuengaidd,  rhag- 
or  na  ei  fod  wedi  derbyn  hyfforddiadan  cref- 
yddol.  Cafodd  ei  ddwyn  i  fyny  yn  addjrsg  ac 
athrawiaeth  yr  Arglwydd;  do,  addysgwyd  dí 
vn  mhen  ei  ffordd,  ac  nid  ymadawodd  a'i 
llwybrau.  Parhaodd  yn  selog  dros  yr  Ysgol 
Sttl  hyd  ddiwedd  ei  dayddiau  ;  ni  wnelai  dim 
ond  afiechyd  ei  luddias  i  fod  gyda  ei  ddoa- 
barth.  Dyma  yr  athrofa  dduwinyddol  jm  yr 
hon  y  graddiwyd  ef  yn  Nghyfundeb  y  Treni- 
yddion  Wesleyaidd,  canys  dan  aden  yr  enwad 
hwnw  y  dygwyd  ef  i  fyny,  a  siaradai  bob  am- 
ser  yn  barchus  am  weinidogion  y  gwahanoi 
gylchoedd  parth  eu  hyawdledd  a'u  poblog- 
rwydd.  Yr  oedd  yntau  yn  gadam  yn  yr  Ys- 
grythyrau. 

Cafodd  ef  fanteision  dysgeidiaeth  elfenol 
mwy  na'r  cyffredin,  canys  bu  am  yspaid  o  am- 
ser  yn  Ngholeg  Llanbedr  Pont  Stephan  {^Lam» 
ỳeter)  Ile  yr  addysgir  gwyr  ieuainc  i'r  offeir- 
iadaeth  gan  yr  Eglwys  Sefydledig;  felly  daeth 
Mr.  Davies  yn  ysgolor  o  radd  uchel,  yh  ra- 
madegwr  rfaagorol  yn  y  ddwy  iaith,  ac  yn  rhif- 
yddwr  penigamp.  Yr  oedd  ei  feddwl  wedi  ei 
gaboli  yn  dda,  ac  yn  cynwys  Uawer  o  drysoraa 
gwerthfawr  ;  yr  oedd  ol  gwrtaith  ar  ei  gyfan- 
soddiadau,  a  gwerthfawrogai  goethder  yn  mhob 
man  y  gaUat  ei  ganfod.    Hoffii  hanesyddiaeth 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Jffanesion  Carír^l.  • 


38x 


hen  a  diweddjir.  Yr  oedd  yn  grynofa  o  wy- 
bodaeth  gjrffredinol.  Yr  oedd  ei  feddwl  yn 
jogwyddo  yn  benaf  at  yr  athronyddol ;  ond  ni 
chymerai  efe  y  byd  i  gynyg  dadseilio  jr  hen 
wiríoneddau  sydd  yn  y  Beibl;  na,  yr  oedd  gan- 
ddo  barch  mawr  i'r  Gair,  a  chredai  ef  fel  Gair 
Dnw. 

Yr  oedd  yn  gymeradwy  iawn  fel  bardd  a 
llenor.     Cami  weithian  barddonol 

"  Cr  un  rhyw  a*r  awen  wir." 

Ac  mae  ^  gyfansoddiadau  tlysion  yntau  ar  fes- 
oran  rhydd  a  chaeth  fel  rhôs  yn  mhlith  blodau 
yr  ardd.  Gallasem  roddi  engreifftìau  o*i  allu- 
oedd  awenyddol,  ond  digoned  y  ffaith,  mai  efe 
oedd  yr  ail  oreu  ar  yr  Bnglyn  i*r  Eryr  yn  Eis 
teddfod  Genedlaethol  ddiweddaf  Hyde  Park. 
Teimlai  er  yn  ieuanc  y  dyddordeb  mwyaf  mewn 
moesau,  gwybodaeth  a  chrefydd.  Yr  oedd 
gwyleidd-dra  ei  ysbryd,  dichlynrwydd  ei  fuch- 
edd,  yn  ei  wneyd  yn  anwyl  gan  ei  gydnabod, 
al  aafle  mewn  cymdeithas  yn  barchns. 

Daeth  i  Ameriea  yn  y  flwyddyn  1869,  ac 
ymse^dlodd  yn  ProYÌdence,  Ue  y  treuliodd 
weddiU  ei  ddyddiau.    Gan  nad  oedd  eglwys 

£n  y  Wesleyaid  Cymreig  yn  Providence,  ar- 
•ai  wrando  jm  nghapel  y  Bedyddwyr,  ac  yn 
fnan  cyfnewidîodd  ei  olygiadan  gyda  golwg  ar 
ddeilidd  a  dull  bedydd  ;  ymwasgodd  at  y 
dysgyblion,  a  bedyddiwyd  ef  ar  broffes  oM  flfydd 
p  Mab  Duw.gan  y  Parch.  H.  C  Parry,  gwein- 
idog  yr  eglwys  y  pryd  hwnw,  a  chafodd  dder- 
byniad  croesawus  i  gymdeithas  a  chymundeb 
yrenwad. 

Yn  1870  ymunodd  mewn  priodas  ft  Mrs. 
Catherine  Morris,  gweddw  y  diweddar  ym- 
drechoi  frawd  Thomas  Morrís,  yr  hwn  a  gyf- 
arfyddodd  a'i  ddiwedd  yn  nhrychineb  alaeth- 
ns  ATondale,  gan  ei  gadael  yn  weddw,  a  phed 
war  o  blant,  mewn  galar  a  choUed  ar  ei  öl. 
Mae  eraill,  sef  dwy  ferch,  plant  Isaac  Dayies, 
yn  awr  heb  an  tad  ar  y  ddaear,  a  gellir  dweyd 
u&  y  teultt  yn  awr  fod  y  golled  yn  fwy  nag  y 
gallwn  ei  chyfrif,  canys  dyn  rhadlawn,  dartiod- 
tts  ac  amyneddgar,  oedd  efe  fel  pen  tenlu — 
yn  dyner  fel  tad,  ac  hawddgar  fel  príod  Yr 
Arglwydd  fyddo  yn  nawdd  iddynt,  a'i  faner  * 
drostynt  yn  garíad. 

Fel  crefyddwr,  bu  ei  fywyd  yn  wastad  a  di- 
fwlch,  á  gadawodd  ddylanwad  iachus  ar  ei  ol; 
er  wedi  marw,  y  mae  eto  yn  Uefaru.  Gwel- 
wyd  ynddo  gymwysderan  i  fod  yn  swyddog 
eglwysìg,  a  dewiswyd  ef  gan  yr  eglwys  ì*t 
•wydd  ddiaconaidd  yn  y  flwyddyn  1871,  yr 
hon  a  weìnyddodd  er  boddlonrwydd  cyffredin- 
ol,  ac  eniUodd  iddo  ei  hnn  radd  dda,  ac  hyf-  > 
der  mawr.  Yr  oedd  ei  gyngonon  bob  amser 
yn  dyner  a  derbyniol,  ac  felly  yn  enill  edmyg- 
edd  a  pharch  yn  ngolwg  ac  yn  nghalon  ieu 
enctyd  yr  eglwys.  Yr  oedd  ei  arddull  yn  ddy- 
mnnol  a  gwresog,  a'i  ^bethau  bob  amser  yn 
bwyntog.  Fel  gweddiwr,  yr  oedd  yn  hynod 
•faelgar,  ac  ymdrechai  ft  Duw  o  flaen  yr  or- 
aedd  fel  tywysog,  ac  nid  anghoíìwn  acenion  ei 
daeríneb. 


Meddai  ar  ysbryd  tangnefeddus*  Dyn  yn 
cam  heddwch  ydoedd,  ac  fel  y  cyíryw  yn 
dwyn  nodweddion  plentyn  Duw.  Gwyddooi 
y  gallasai  fod  yn  finiog,  ond  yr  oedd  yn  medm 
bod  dan  Iywodraeth  amynedd  hyd  yn  nod  yn 
y  storm.  Dyn  yn  carn  cymdeithas  ydoedd  ; 
hofiki  gyfeiUach  y  meddwl  coethedig,  a  bydd- 
ai  aml  i  ymwelwr  yn  ei  dy  ef.  Perdiid  ef  yn 
y  gwaith,  gan  ei  gymydogion,  ac  yn  yr  eglwys. 
Ond  er  hyn  oll  torwyd  ef  i  lawr  yn  anterth  ei  > 
nerth;  yn  nghanol  ei  fywyd  yr  ydoedd  yn 
angau.  Do,  bu  farw  cyn  bod  yr  dair  a  deu- 
gain  oed. 

Yr  hyn  a  achfyanrodd  ei  farwolaeth  ydoedd 
anffawd  yn  y  gwaith  'flynyddau  yn  ol,  ac  yn 
ddiweddarach  dechreuodd  chwydd  {tumor) 
ymgasglu  ar  y  lle  y  doluríwyd  ef,  a  dyoddei- 
odd  loesion  Uymion,  poenau  trywanol,  y  naw 
wythnoa  y  bn  wedi  ei  gyfyngn  i*w  ystafeU. 
Ymgyngorwyd  ft'r  meddygon  goren  jm  ninas- 
oedd  WiUÚsbarre  a  Scranton— nid  Uai  na 
saith  neu  wyth  o  bonynt  fu  yn  gweini  amo. 
Cafodd  bob  cymorth  ac  ymgeledd  a  aUasai 
priod  ffyddlawn  a  chyfeiUion  caredig  estyn 
iddo.  Ni  edrychid  ar  na  thraul  na  thrafferth 
i*w  wellftu.  Penderfynwyd  fod  operaiùm  law- 
feddygol  i  gael  ei  wneyd  amo,  yr  hon  a  |^f« 
lawnwyd  yn  y  modd  mwyaf  medras  gan  dn  o 
feddygon  cyfrifol ;  ond  deallwyd  trwy  y  got- 
chwyl  hwn  nad  oedd  i  fod  gyda  ni  ar  y  ddaear 
ond  byr  amser.  Ba  fyw  ryw  drí  diwraod,  ac 
ar  yr  22ain  o  lonawr  ymadawodd  yr  enaid  o'r 
ty  o  glai — hunodd  yn  dawel  yn  yr  angan— do, 
aeth  i  dangnefeddy  i  gydgyfranogi  Uawenydd 
ei  Arglwydd. 

Daeth  lln  mawr  o'i  gyfeiUion  a'i  gydnabod 
yn  nghyd  ddydd  ei  angladd.  Yn  yr  addoldy, 
aeth  y  brawd  Ebeneíer  Lloyd,  Hyde  Park, 
drwy  ranau  arweiniol  y  cyfarfod,  a  phregetìi> 
wyd  yn  Saesoneg  gan  y  brawd  J.  P.  Harría. ' 
Mae  yr  oU  sydd  uirwol  o  hono  wedi  ei  ddae* 
aru  yn  mynwent  Washbura  Street,  Hyde  Park, 
hyd  ganiad  udgora  y  fara,  pryd  y  daw  bywyd 
a  harddwch  i'r  rhai  sydd  yn  huno  yn  yr  lesu. 

I.  Davies  fu'n  frawd  ufudd— i'r  lesu, 
Bi  rasol  Arweinydd ; 
Aeth  drwy'r  Uen  i'r  Uawenydd, 
Swyn  ei  Dduw  drodd  nos  yn  ddydd. 

Pientyn  nef— mab  tangnefcdd— oedd  Isaac, 
Claddasom  ei  waeledd  ; 

Ond  i*r  lan  daw'n  eirianwedd, 

I  oleu'r  byw  o  law'r  bedd. 
Pramdinet,  Pa,  IbüAN  Ddit, 

MR.  LEWIS  OWENS. 

lonawr  37,  1881.  yn  Remsen,  N.  Y.»  bn 
farw  Mr.  LewÌB  Owens,  yn  71  mlwydd  oed, 
Ymíìidodd  ef  a'i  deulu  i'r  wlad  hon  o  Ty 
Newydd,  Llandegwyn,  yn  agos  i'r  Traeth 
Bach,  Sir  Feirionydd,  G.  C,  dair  blynedd  a 
deuÿiin  yn  ol.  Gadawodd  weddw  ac  amiyw 
o  blant  i  alaru  eu  colled  ar  ei  ol,  yr  oll  yn  aU- 
ttog  i  ofaln  am  danynt  eu  hunain.     Yr  oedd 


Digitized 


byGoogle 


38a 


I^ewyddian  a  Nodiûn. 


[Mawrth, 


yn  dad-yn-oghyfraith  i  Mr.  DaTÌd  Lloyd,  Mar- 
cy,  Bu  yn  proffesu  crefydd  gyda  y  Wesieyaid 
Cymreig  yn  Utíca,  South  Trenton  a  Ninety- 
Six. 

Claddwyd  ef  y  Sadwm  canlynol  yn  Fair- 
child.  Pregethwyd  yn  nghapel  y  Bedyddwyr 
yn  Bordwell,  yn  Saesoneg,  gan  y  Parch.  Mr. 
Smith,  o  Remsen,  ac  yn  Gymraeg  gan  yr  ys- 
grifenydd,  Owen  F.  Par&y. 

M&     BDWA&D  B&OWN. 

Hydref  14,  1880,  yn  Chnrch  Hill,  Ohio,  bu 
fyrw  Edward  Brown,  yn  28  mlwydd  oed.  Mab 
ydoedd  i  Edward  a  Jane  Brown,  gynt  o  Ben- 
y  Gam,  D.  C.  Bn  ei  dad  farw  pan  oedd  yn 
ieuanc.  Ymunodd  ei  fam  mewn  priodas  ft 
WiUiam  Griffiths  Yr  oedd  yn  y  wlad  hon 
cyn  ei  fod  yn  dair  oed.  Bedyddiwyd  ef  flyn- 
yddoedd  yn  ol  gan  y  Parch.  H.  G.  James. 

Pan  yn  dyfod  allan  o'r  gwaith,  ddwy  flyn- 
edd  yn  ol,  anafwyd  ef  ar  ei  gefn,  trwy  yr  hyn 
yr  analluogwyd  ef  i  symud  o*i  wely  am  yn  ag- 
os  i  ddwy  flynedd.  Dyoddefodd  ei  gystudd 
yd  dawel  a  sirioL  Yr  oedd  yn  gobeithio  am 
"wlad  wcll."  Claddwyd  ef  Hydref  i6eg. 
Gweinyddwyd  ar  yr  achlysur  gan  y  Parcfan. ' 
H.  Phillips  a  James  F.  Richards,  Newbnrgh, 
O.  Heddwch  i'w  Iwch.  Ar  gais  y  perthynas- 
ao.  Yreiddoch,  loTA. 


]sfewyàdioi\  à  JSÍodion. 

GAN  J.  BD&SD  JONSS. 

Oolwg  gymylog,  fygythiol,  ac  an- 
addawol,  sydd  ar  orwel  y  byd  politic- 
aidd  a  chrefyddol.  Ysbryd  aílonydd- 
wch,  cyfnewidiad,  a  chwyldroad,  sydd 
yn  bodolî  yn  gyflfredin.  Mae  cym- 
deìthas  yn  derfysglyd,  a'i  dylanwad 
yn  treiddio  yn  ddwfn  islaw  crystyn  yr 
arwynebedd.  Yn  Ewrop,  y  mae'r 
pwnc  Dwyreiniol  yn  para  i  fod  yn  as- 
gwm  y  «ynen,  ac  nid  yw  ei  bcnder- 
fyniad  heddychlon  ddim  yn  nes  nag 
^oedd  dranoeth  i  ohiriad  cynadledd 
Berlin.  Mae  sisialau  grwgnachlyd 
Rwssia,  yn  parhau  yn  fygythiol,  ac 
mae'r  elfen  Socialistaidd,  yn  cynhyrfu 
Germany  a  Ffrainc  i'w  gwaelodion,  tra 
mae  Lloegr,  rhwng  ei  hanesmwythder 
cartrefol  a'i  rhyfeloedd  tramorol,  yn 
teimlo  ei  hun  mewn  penbleth  ofnadwy. 
Mewn  gair  mae  hoU  Ewrop  mewn  an- 
esmwythder  pryderus,  a*i  gorseddau 
yn  siglOy  am  fod  yr  egwyddorion  mwy- 


af  radicalaidd  yn  cael  eu  hau  â  llaw 
agored,  ac  yn  dechreu  dwyn  ffrwyth. 
Mae  y  peth  yn  cynyddu,  yn  dyfnhau, 
yn  lledu,  ac  yn  cryfhau  yn  barhaus, 
felly  mae  amgylchiadau  pethau  yn  dy- 
fod  yn  fwy  sobr  a  pheryglus  o  hyd. 
Mae  fel  cynhyrfiad  tan-ddaearol,  yn 
bygwth  ffrwydriad  dychrynllyd  yn  y 
man.     Ac 

NID  YW  AMERIOA  YN  RHyDD 

oddiwrth  y  dylanwadau  aílonydd  h)m. 
Pel  mae  nifer  y  gwallgofìaid  terfysgl^rd 
yn  lluosogi  trwy  ymfudiaeth,  y  mae'r 
perygl  yma  yn  cynyddu  o  hyd.  Gel- 
ynion  penderfynol  i  bob  llywodraeth, 
trefn,  a  llwyddiant  yw'r  giwdod  Gam- 
munisticaiää  a  SoàaUstaidd  sydd  yn 
ymfudo  yma,  wrth  y  mîloedd,  yn  flyn- 
yddol.  Y  mae  Ue  i  ofni  fod  ein  drys- 
au  agored,  ein  cyfreithiau  tyner,  a'n 
croesawiad  gwresog  i  bob  ysgarthion 
tramorol,  yn  ein  gosod  yn  hynod  agor- 
ed  î  goleddu,  i  fwydo,  a  meithrin  gwib- 
er  boliticaìdd,  yr  hon,  maes  o  law,  a 
gladda  ei  chol)m  gwenwynig  jm  ddi- 
ofn,  yn  y  fonwes  gymdeithasoL  Ym- 
ddengys  i  mi  mai'r  dosparth  yna  yw 
gelynion  mwyaf  peryglus  y  wlad  hon 
yn  bresenol.  Nid  ydynt  yn  segur  na 
dydd  na  nos.  Y  maent  ar  ddw^m  all- 
an  newyddiadur,  o  tan  yr  enw  awgr^mti- 
iadol  '*K  Terfysgwr^'^  ac  ymffrost- 
ir  y  bydd  derbynwyr  y  rhifyn  cyntaf  yn 
ugain  mil  o  rifedi!  Y  mae  genjmi  gawr 
i  jmiwneyd  ag  ef,  a'i  wendid  mwyaf 
jrw  ei  fod  yn  elyn  i  Dduw  ac  i  ddyn — 
yn  elyn  i  bob  Uywodraeth,  i  bob  trefo, 
i  bob  iawnderau,  i  bob  rhyddid,  ac  1 
bob  llwyddiant  cymdeithasol,  ond, 
hyd  yn  hyn,  gwlad  y  breintiau  mawr 
yw  America — yn  neillduol  pan  gyd- 
merir  hi  a  sefyllfa  res^mus  yr  hen  fyd 
— gwlad  y  rhyddid  mawr,  heddwch 
mawr,  Ilawnder  mawr,  Ilwyddiant 
mawr,  a  phosiblrwydd  mawr.  Ac,  yn 
nghanol  y  bendithion  anghydmarol 
h)m,  y  mae  ein  Ilywodraeth  ar 

NEWID  DAÜ  ARLYWYDD 

unwaith  eto,  a'r  Ty  Gwyn,  yn  Wash- 
ington,  yn  myned  i  gael  tenant  new- 
ydd.  Erbyn  neu  cyn,  y  byddo'r  rhìf- 
yn  hwn  o'r  Wawr  yn  llaw  y  darllen- 


Digitized 


byGoogle 


z88i.] 


Newyddian  a  Nodion. 


3«3 


ydd,  bydd  Mr.  Hayes  wedi  trosglwyddo 
awenau  y  llywodraeth  î  ofal  Mr.  Gar- 
field,  gan  adael  ar  ei  ol  y  fath  recard  a 
adlewyrcha  yx  anrhydedd  mwyaf  ar 
unrhyw  Aríywydd  dyfodol  a  ddaw  i 
fyny  ag  ef.  Cydnabyddir,  gan  bob 
meddwl  diragfarn,  fod  gweinyddiaeth 
Mr.  Hayes  wedi  bod  yn  un  o'r  goreu- 
on  a  welodd  y  wlad  eto.  Ac  oni  b'ai 
fod  gan  y  cyhoedd  yr  ymddiried  mwy- 
af  trwyadl  yn  ngalluoedd,  cymhwysder, 
onestrwydd,  a  phurdeb  difrycheulyd  y 
Cadfridog  Garfîeld,  buasai  mwy  obryd- 
er,  nag  sydd,  wrth  weled  y  weinydd- 
iaeth  bresenol  yn  terfynu. 

Y  mae  Uwyddiant  gweinyddiaeth 
Garfìeld,  fel  eraiU,  yn  ymddibynu  llaw- 
er  ar  y  modd  y  dechreua  ei  yrfa  swydd- 
ogoL  Ymddengys  fod  paratoadau  yn 
cael  eu  gwneyd,  ar  y  radd  helaethaf  a 
mwyaf  costfawr,  er  gwneyd  ei  urdd- 
freiniad,  ar  y  4ydd  o  Fawrth,  y  mwyaf 

Îorwych  a  welwyd  eto  yn  Washington. 
^ydd  y  ddinas  yn  Uawn  o  filwyr,  bydd 
y  cyflegrau  yn  chwyddo  allan  eu  cyn- 
wysiad  tanllyd;  bydd  y  banerau  yn 
chwifio  yn  awelon  y  Potomac;  bydd 
Pennsylvania  Avenue,  a'r  Gapitol  Hilly 
jmddu  gan  fodau  dynol;  a  bydd  yr 
Arlywyddetholediga'i  ddewisolion,  yn 
cael  eu  llusgo  mewn  pomp  a  rhwysg- 
íawredd  i'r  Capitol,  er  cymeryd  y  llw 
swyddogol,  a  chyflawniad  y  seremoníau 
perthynol  i  waith  y  dydd,  a'r  cwbl  i 
ddiweddu  gyda  **grand  balîy*  y  nos- 
waith  hono. 

Y  mae'r  ysgrìfenydd  yn  cydnabod  ei 
fod  yn  rhy  ddwl  i  weled  dyben  nac 
addasrwydd  y  fath  rialtwch  a  phomp 
ar  y  fath  achlysur,  na  pha  fodd  y  gall- 
ant  gydweddu  a  symhwydd  gwerin-ly- 
wodraeth  y  wlad.  Heblaw  hyn,  y  mae 
Mr.  Garfield  jcí  cael  ei  ystyried  yn 
Gnstion  proffesedig^  ac  yn  bregethwr 
achlysurol  o'r  efengyl  sydd  yn  groes  i 
bob  flbl  ymddangosiad,  a  gwag  ogon- 
iant  o'r  fath.  Yr  oeddym  wedi  gob- 
eithio  y  buasai  Mr.  Garfíeld,  yn  neill- 
duol,  yn  gosod  ei  wyneb  yn  erbyn  y 
ffwlbrì  anesgusodol  a  diangenraid  hyn. 
Pe  buasai  ond  gwneyd — hawlio  cael  ei 
orddfreinio  yn  syml  a  dirodres — buasai 

'  yn  anrhydedd  mawr  i'r  efengyl,   ac  yn 
glod  oesol   i'wenw  yntau.     Yr  oedd 


llawer  mwy  o  grefydd  na  gorwychder 
yn  urddfreiniad  George  Washington,  y 
tro  cyntaf  yn  ninas  New  York.  Dy- 
wed  yr  hen  groniclau  iddo  ddyfod  all- 
an  am  12  o'r  gloch,  wedi  treuho  amser 
hir  mewn  gweddi^  yn  cael  ei  dywys  çan 
Mr.  Adams,  yr  Islywydd,  iV  gadair 
swyddogol.  Yr  oedd  ei  wisg  yn  deil- 
wng  o'r  dyn  a'r.  llywodraeth  o  ran  ei 
phlaender — home-spun  suit,  Cymer- 
odd  y  llw,  a  ëyna'r  seremoni  tfosodd. 

Dywedir  mae  urddfreiniad  Thomas 
Jefferson,  oedd  y  mwyaf  dirodres  a  fii 
yn  Washington  erioed,  Ar  ddydd  ei 
urddfreiniad  gwisgodd  bar  o  ddiUad 
wedi  eu  gwneyd  gartref,  marchogodd 
ei  geffyl  o'i  letty  i*r  Capitol,  yn 
nghwmni  dau  neu  dri  o'i  gyfeiUion, 
cylymodd  ei  anifail  a'i  ddwylaw  eî 
hun,  wrth  y  fence,  ac  wedi  cymeryd  ei 
Iw  swyddogol,  efe  a  ddychwelodd  yr  un 
modd  ag  y  daeth,  a  d^ma  ddiwedd  y 
stori. 

Buasai  yn  ddyddorol  i  roddibras 
ddarluniad  o  bob  urddfreiniad  ilawr 
hyd  Hayes,  pe  buasai  gofod  y  golyg- 
ydd,  ac  amynedd  y  darUenydd  yn  can- 
iatau,  ond  gan  na  wnant,  ni  chaf  ond 
nodi  mai  amgylchiadau  urddfreiniad 
Andrew  Jackson,  a  James  K,  Polk, 
oeddynt  y  mwyaf  gwarthus  a  welẅyd 
yn  Washington  erioed;  a  gobeithio  na 
welir  byth  mo'u  cyffelyb,  tra  gwerin- 
lywodraeth  yn  bodoH. 

Yn  nghanol  hoU  rwysgfawredd, 
balchder,  ac  anystyriaeth  dynion,  y 
mae  angau  wrthi  vn  brysur  o  hyd,  gan 
symud  pawb  yn  ddiwahaniaeth  oddiar 
y  chwareu-fwrdd,  a'u  gosod  yn  gydradd 
jn  y  bedd.  Nos  Sabboth,  Ohwefror 
i^egbu  farw 

YR  ANRHYDEDDUS  FSRNANDO  WOOD 

o  New  York,  yn  ffynonau  poethion 
Arkansas,  Ue  yr  oedd  wedi  myned  rai 
dyddîau  301  flaenorol,  er  ceisio  adferiad 
iechyd.  Cododd  y  d^m  hwn  i  sefyUfa 
uchel  a  phwysig,  o  ddechreuad  isel 
iawn.  Ganwydefyn  Philadelphia  ^m 
1812,  ond  magwyd  ef  yn  ninas  New 
York.  Ni  chafodd  nemawr  o  fanteis- 
ion  addysg  foreuol,  oblegîd  cawn  ef 
yn  gweini  yn  swyddfa  3roker,  am  ÿi 
yr  w)rthnos,  pan  yr  oedd  yn  i^eg  oed. 


Digitized 


byGoogle 


3^4 


Byr'Ebiûn. 


[MawTth, 


Tnnr  ddiwydrwydd  a  ch)mildeb,  yr 
oedd  ganddo  ddigon  o  arian  i  ddech- 
reu  caiáw  grûcery  storcy  fechan,  ei  hun 
pan  yn  20  oed.  Tafiodd  ei  hun  ìŷoli' 
HcSf  a  chododd  o  ris  i  ris,  nes  cael  ei 
ethol  yn  Faer  y  ddinas  a  naw  gwaith  i 
Dy  y  Cynrychiolw)^"  yn  Washington. 
Pan  fii  farw,  yr  oedd  yn  gadeirydd  y 
"  Wàys  andìíeans  Committeei*  y  pwyll- 
gor  pwysicaf  perthynol  i'r  Ty.  Bu 
posiblrwydd  mawr  o  flaen  Mr.  Wood, 
ond  methiant  fu  ei  fywyd  cyhoeddus, 
am  iddo  suddo  y  gwladweinydd  yn  y 
ỳoUHcian,  Nid  yw  yn  batrwn  teilwnç 
i'r  darllenydd  ieuanc  i'w  efelychu.  Y 
mae  genym  hefyd  i  gofnodi  marwolaeth 

THOMAS    CAKLYLB, 

ar  y  ^ed  o  Chwefror,  yn  Lloegr.  Dich- 
on  maì  hwn  ydoedd  un  o  gymeriadau 
hynotaf  yr  oes,  ar  lawer  ystyriaeth. 
Ganwyd  ef  yn  Ecclefechan,  yn  Scot- 
land,  Rhag.  4ydd  1795.  Addysgwyd 
ef  yn  mhrif  ysgol  Edinburgh,  gyda 
golwg  ar  y  weinidogaeth  Bresbyteraidd, 
ond  gwelodd  nad  oedd  hi  yn  gydnaws 
a'i  dueddiadau.  Trodd  ei  feddwl  at 
lenyddiaeth,  a  thorodd  ei  enw,  fel  ys- 
grifenydd  ac  awdwr,  mewn  llythyrenau 
breision  ar  golofn  uchaf  y  gangen 
hono.  Yr  oedd  ganddo  feddwl  cawr- 
aidd.  Credai  yn  drwyadl  yn  ngoruch- 
afiaeth  cyfiawnder  yn  y  byd — nas  gall 
cyfeiliornad  ac  anghyfîawnder  Iwyddo 
ar  ddaear  Duw  o  hyd. 

Edrychai  ar  weithgarwch  fel  peth 
urddasol  a  chysegredig.  Dywedai  mai 
dau  gymeriad  o  ddynion  ydoedd  ef  yn 
anrhydeddu.  Y  cyntaf  oedd  y  gweith- 
iwr  caled.  "Parchus  i  mi  yw  y  dwy- 
law  celyd,  garw  a  cheimion  ;  parchus 
hefyd  yw  y  gwyneb  rhuchiog,  croen- 
drwythedîg  gan  y  tywydd,  am  ei  fod 
yn  wyneb  d^m  sydd  yn  byw  yn  ddyn- 
ol.  Trosom  ni  y  camwyd  dy  gefn; 
trosom  ni  mae  dy  aelodau  lluniaidd 
wedij  eu  hanffurfio,  eto  llafuria  yn 
mlaen,  yr  wyt  yn  llwybr  dy  ddyled- 
swydd,  yn  llafiirio  am  yr  anhebgorol, 
y  **bara  beunyddiol."  Yr  ail  gymer- 
ìad  oedd,  "^rr  hwn  a  welir  yn  llafurío 
am  yr  anhebgorol  ysbrydol — bara  y 
bywyd.** 


BYR-EBION. 


— Pregethodd  Aaron  Perlcins,  gweinìdog 
perthynol  i*r  Bcdyddwyr,  ei  7oain  bregeth 
flynyddol  yn  Bergen  Heights,  Jersey  City,  yn 
ddiweddar.  Y  mae  Mr.  Perkins  dros  90 
mlwydd  oed. 

— Cymerwyd  i  fyny  Michael  Castello  yn  New 
York  am  frathu  ymaith  glnst  dyiies.  Gofyn- 
odd  yr  Ynad  iddo  yn  mha  le  yr  oedd  y  glnst. 
Atebodd  Castello  iddo  ei  llyncu  hi. 

— Aeth  tri  o  ddynion  allan  mewn  cwch  un 
dydd  Sabboth  yn  ddiweddar,  i  hela  hwyaid 
gwylltion  ar  yr  afon  Niagara,  ryw  bellder 
uwchlaw  y  rhaiadr;  aeth  eu  cwch  yn  dyn 
rhwng  damau  mawr  o  iâ,  a  methasant  a'i 
ryddhau  nes  oeddynt  yn  rhy  agos  at  y  rhaiadr  i 
allu  dianc,  ac  felly  cawsant  en  carìo  dros  y  di- 
byn  ofnadwy  i  ddinystr. 

— Mae  yn  Mor  y  De  ynysoedd  ag  y  mae  y 
trigolion  yn  parhau  yn  dd^m  fwytawyr.  Ý 
flwyddyn  ddiweddaf  syrthiodd  morwyr  dwy 
long  Brydeinig  i  ddwylaw  yr  anwariaid  hyn,  a 
chawsant  en  Uadd  a'u  bwyta. 


Digitized 


byGoogle 


Er  cymaint  ocdd  miniogrwydd 
brawddegau,  a  llymder  iaith  y  djrn 
rhyfeddol  hwn,  ar  rhai  amgylchiadaUy 
rhaid  i  mi  gredu  ei  fod  ar  y  cyfan,  yn 
cael  ei  lywodraethu  gan  egwyddorion 
mwy  rhinweddol,  ac  amcanion  mwy 
didwyll,  nad  oes  ond  ychydig  yn  yr 
oes  íi^gfoesol,  hunanol,  aur-addoliadol, 
a  rhagrithiol  hon,  yn  gwybod  dim  yn 
brofìadol  am  eu  dylanwaa  ymarferoL 
Nid  oedd  ond  ychydig  yn  adwain 
Thomas  Carlyle.  Rhyw  loan  Fedydd- 
iwr,  yn  taranu  yn  anialwch  cymdeith- 
asol  y  byd  ydoedd.  Yr  oedd  yn  gyf- 
aill  i'r  gwan,  yn  champion  i'r  gorth- 
rymedig,  yn  elyn  i  ormes,  twyll,  a 
rhith  p  bob  natur.  Dywedai  ychydig 
cyn  marw:  "Yr  wyf  wedi  blino — blino 
hyd  angau — ar  y  llafur,  y  ffwdan,  a*r 
ymryson  hyn;  i  weled  camwedd  o  hyd 
yn  carlamu  yn  ei  gerbyd  a  phedwar, 
a*r  iawn,  o  hyd  yn  cael  ei  wthio  i*r 
ffos,  a'r  llaid,  gan  dyrfa  anystyriol  o 
ddiod-lyncwyr  meddwedig.  Yr  wyf 
yn  dysgwyl  yn  amyneddgar  am  y  dî-  í 
wedd.  Deued  yn  fuan;  yr  wyf  yn  bar-  j 
od;  ymae  hiraeth  amaf  am  fyned.'*  | 
Cafodd  ei  ddymuniad.  Bydd  yr  oesau 
dyfodol  yn  deall  Carlyle  yn  well 


**  Oan  edrych  ar  letUy  Pen-tywysog  a  pherffeithydd  ein  ffydd  níJ* 


Y  WAWR; 


— ^SEF — 


CYLCHGRAWN    MISOL 


YN    AMERICA. 


DAN   OLYGIAETH 

Y  PARCH.  OWEN  GRIFFITH  (^GIRALDUS), 


CYFROL    VL 


UTICA,    N.    Y. 
T.  J.  GRIFFITH8.  ARGRAFFYDD.  EXOH\NGE  BUILDINGS. 

18b2. 


Digitized 


byGoogle 


Digitized 


byGoogle 


ANERCHIAD. 


Anwyl  Gyfeillion  y  Wawr  : 

Trwy  diriondeb  Tad  y  trugareddau,  a'ch  cynorthwy  chwithau,  dyma  y  chwech- 
ed  gyfrol  o'r  Wawr  wedi  ei  dwyn  i  derfyniad.  Nid  yw  y  Cyhoeddìad  yn  rahob 
peth  yr  hyn  y  dymunem  iddo  fod,  ond  ar  y  cyfan  credwn  ei  fod  yn  go  dda. 
Hyn  sydd  yn  sicr,  fod  y  Wawr  o  ran  celfyddydwaith,  o*r  dechreu  hyd  yn  awr, 
yn  rhagori  llawer  ar  ddim  a  gynygiwyd  o'r  blaen  yn  y  ffurf  hon  i'r  Bedyddwyr 
Cymreig  yn  America.  Yr  ydym  yn  cyfeirio  at  bapyr,  inc,  argraífwaith,  plygiad, 
rhwymiad,  destlusrwydd,  amlen  ac  ymddangosiad  y  Wawr.  Rhaid  i  bob  un 
diragfarn  addef  fod  y  Cyhoeddiad  yn  y  pethau  hyn  yn  tra  rhagori.  Mewn  per- 
thynas  i'r  cynwysiad,  mae  yn  gystal  ag  y  gallwn  ei  wneuthur.  Ac  mae  amryw 
o  bersonau  deallgar  wedi  tystiolaethu  wrthym  yn  awr  a  phryd  aralJ  fod  y  Wawr 
yn  rhagorol  o  ran  ei  chynwysiad.  Modd  bynag,  dysgwyliwn  y  bydd  yn  y 
flwyddyn  ddyfodol  yn  rhagori  mewn  amryw  bethau  eto.  Mae  amryw  frod- 
yr  medrus  wedi  addaw  ein  cynorthwyo,  yn  ychwanegol  at  y  gohebwyr  adnab- 
yddus  sydd  genym  yn  barod,  Da  genym  ddeall  fod  ysgrifau  y  Parchn.  William 
Jones  a  Llewelyn  Rees  wedi  rhoddi  y  fath  foddlonrwydd  cyffredinol  i*n  darllen- 
wyr.  Dymunwn  ar  fod  iddynt  barhau.  Mae  y  Parch.  John  W,  Williams,  D.  D., 
Hyde  Park,  Pa.,  wedi  addaw  ysgrifenu  yn  fisol  i'r  Wawb,  ac  yr  ydym  yn  add- 
aw  i  ni  ein  hunain  wleddoedd  breision  oddiwrtho  ef.  Mae  y  Parch.  D.  Rhoslyn 
Davies  wedi  addaw  rhoi  detholion  o  **  Fflachiadau  Athrylith*'  fisol,  sef  pigion 
o  weithiau  enwogion  hen  a  diweddar,  Cymreig  a  Seisonig.  Bydd  y  brawd 
íTyddlon,  y  Parch.  WiUiam  F.  Davies,  yn  parhau  i  ysgrifenu  ar  y  Genadaeth, 
a  gwyddom  y  bydd  ein  darllenwyr  yn  falch  o  glywed  hyn,  canys  maent  yn  can- 
mol  llawer  ar  ei  ysgrifau  ef,  sef  *'  Y  Maes  Cenadol."  Mae  y  Parch,  Ebenezer 
Edwards,  Coatesville,  Pa.,  wedi  rhoddi  ei  addewid  y  bydd  iddo  ysgrifenu  dan 
y  penawd,  **Cip-drem  i  blith  Enwadau  Eraill."  Bwriada  y  Golygydd  wneyd  ei 
ran  yntau,  hyd  eithaf  ei  allu.  Ar  y  cyfan,  yr  ydym  yn  edrych  yn  mlaen  at  y 
flwyddyn  ddyfodol  gyda  chryn  hyder.  Yr  ydym  yn  awyddus  i  wneyd  y  Wawr 
yn  Gyhoeddìad  da,  buddiol,  gwerth  ei  ddarllen.  Er  cyrhaedd  hyn,  deisyfwn 
am  gydymdrech  y  Bedyddwyr  Cymreig  yn  gyífredinol. 

D)rmunwn  yma  gyflwyno  ein  diolchgarwch  puraf  i'n  gohebwyr,  derbynwyr, 
dosbarthwyr,  a'n  cynorthwywyr  yn  mhob  man,  a  dymunwn  hefyd  barhad  ffydd- 
londeb  pawb ;  gyda  hyn  a  bendith  Duw,  dysgwyliwn  wneyd  y  Wawr  yn  fendith 
i'n  darllenwyr.     Yr  eiddoch  yn  barchus, 

OWEN  GRIFFITH. 


Digitized 


byGoogle 


C  YN  WY8I  AD 


EBRILL. 

BryB  i  Fedyddio 6 

Y  Farch  David  Williams,  Llangyfelaoh. .  6 

Llyfr  Genesis  a  Llyfer  y  Datguddiad 9 

Bedyddwyr  Boreuol  Pennsylyania 10 

£lizabeth  Btinyan 12 

HaneB  y  Bedyddwyr  yn  Mon 14 

PwlpudyWAWB— Pregeth  Paul  yn  Anti- 

oohia,  Pisidia 17 

Gwreiddiol  a  Detholedig 19 

MAI. 

Y  Gyfeülach  Eglwysig 37 

Nadolis 38 

OynyddBedyddwyr  America  yCan  Mlyn- 

edd  Diweddaf. 40 

Pwlpud  y  Wawb— Ewyllysgarwoh  i  Ym- 

roddi 41 

Gwreiddiol  a  Detholedig 44 

MEHEFIN. 

Y  Deg  Llwyth 69 

B.  H.  Eyans  a  Ohaeth-Gymundeb 71 

Gohebiaeth  o  Gymru 73 

Hyn  a'r  Llall 74 

Y  Paroh.  David  Jones,  Caerdydd 75 

Y  Sabboth 77 

Gwreiddiol  a  Detholedig 80 

GORPHENAF. 

Y  Parcn.  James  Spencer,  Llanelli 101 

Y  Deg  Llwyth 103 

Adolygiad  ar  y  Paroh.  R.  H.  Eyans 105 

Bedyddwyr  Boreuol  Pennsylyania 107 

Oyfaddasrwydd 109 

Dyfyniadau    o  Gofiant   y  Parch.    John 

Prichard,  D.  D.,  Llangollen 111 

Gwreiddiol  a  Detholedig 113 

AWöT. 

Paul  yn  Athen 133 

B.  H.  Evans  a  Chaeth-Gymundeb 137 

Bedyddwyr  Boreuol  Pennsylvania 139 

Y  Deg  Llwyth 141 

Y  Parch.  H.  W.  Jones,  Caerfyrddin 143 

Cyfaddasrwydd 146 

MEDI. 

Y  Paroh.  John  Jeakins,  D.  D.,  Hengoed.165 

Paul  yn  Athen 168 

Dr.  loan  Cent  (Shon  Cent) 173 

Bedyddwyr  Boreuol  Pennsylyania 176 

Cofiant  y  Diweddar  Barch.  Benjamin  E. 

Bowen,  Olyphant,  Pa 178 

Gofyniadau 181 

HYDREF. 

Y  Paroh.  Benj.  Thomas,  Penrhiwgoch. .  .197 
Àil-Enedigaeth 199 


Paul  yn  Athen 204 

R.  H.  Eyans  a  Chaeth-Gymundeb 206 

Cyfiawn 209 

Sant  Protestanaidd 210 

Llythyr  o  Gymru 212 

TACHWEDD. 

Y  Paroh.  John  Jones,  Merthyr 229 

R.  H.  Eyans  a  Ohaeth-Gymundeb 231 

Bedyddyr  Boreuol  Pennsylyania 233 

Paul  yn  Athen 235 

Y  Beibl— (Lange) 239 

Pa  Beth  a  Brawf  y  Ffigyrau  ? 240 

"  Ond  y  Rhwymau  Hyn"— Paul 242 

Anghysondeb    yr  luddewon  a'u  Deddf 

a  u  Harferion  yn  eu  Prawf  Diweddaf  o 

Grist 243 

*'Pa  beth  bynag  a  Ddywedo  Efe  wrthych, 

Gwnewoh" 244 

Adlef  o  Wely  Adfyd 245 

Cymdeithas  Yswiriol,  neu  Ragddarbodol 

Gweinidoeion  y  Bedyddwyr 246 

RHAGFYR. 

Y  Parch.  Franois  Hiley,  Llanwenarth. . .  .261 

R.  H.  Eyans  a  Chaeth-Gymundeb 264 

Gweddio  fel  Moddion  Cyhoeddus 266 

Dyledswydd  Oristionogion  at  yr  Ysgol 

Sabbothol 269 

6k>hebiaeth  o  Gymrn 270 

Adlef  o  Wely  Adfyd 272 

Paul  yn  Athen 274 

lONAWR. 

Adlef  o  Wely  Adfyd 293 

R.  H.  Eyans  a  Ohaeth-Gymundeb 295 

Paul  yn  Athen 298 

Golygfa  Oddiar  Fynydd  yr  Olewydd. . .  .302 
EflfaithRagorol  jr  beibl 304 

Y  Moddion  Effeithiohif  i  Gynal  a  Pharhaa 
Eglwysi  Bedyddiedlg  Oymreig  yn  y 
Gorllewin 305 

CHWEFROR. 

Bedydd  yn  y  Pwlpud 825 

Myiyrdod  ar  Einioes  ao  Angeu 326 

Rhagluniaeth  Neillduol 334 

Adlef  o  Wely  Adfyd 336 

Paul  yn  Athen 339 

MAWRTH. 

Esbonìadau  YsfipTthyroL .357 

Blwyddyn  yn  ífghymru 359 

Eilun-addoliaeth  yn  Llygriad  o  grefydd 

syml  Gyntefig 361 

Mynediad  y  Cristion  i'r  Nefoedd 364 

Bamu 865 

Y  Pader 367 

Pregeth  gan  y  Parch.  John  W.  WillìamB, 

Hyde  Park.  Pa. 868 


'  Nid  yw  y  Cynwysiad  uohod  yn  oynwys  ond  yr  erthyglau  blaenaf  yn  mhob  rhifyn. 


Digitized 


byGoogle 


Y   WAWR. 


Cyp.  VI0 


EBRILL,  1881. 


[Bhif.  1. 


BRYS  I  FEDYDDIO. 


"Brys  i  fedyddiol  Beth  a  fedd- 
yliwch  wrth  hyny  ?  Ai  m)med  i*r 
dwfr  yn  rhy  frysiog  gyda'r  ymofynydd 
a  feddylir  ?  Os  felly,  credwyf  fód  lle 
i  ddiwygio  yn  fawr.  Gwelsom  er  ein 
goíìd,  aml  i  dro,  weinidog  301  rhuthro 
i'r  dwfr  ac  yn  claddu  y  tiedyddiedig 
yn  drystfawr  ac  annymunol,  a  thrwy 
hyny  gwneyd  cam  mawr  a'r  ordinhad 
sanctaidd.  Da  iawn  fyddai  llai  o  frys." 

Dealled  y  darllenydd,  beth  bynag, 
am  wir  ystyr  penawd  ein  hysgrif— nad 
brys  yn  yr  ystyr  soniedig  a  dybiwn 
yma;  nage,  nage,  brys  wrth  fedyddio 
iÿddai  hyny — brys  /  fedyddio  a  ddy- 
wedwn  yn  bresenol. 

Wedi  sylwi  ar  ffeithiau  yn  taro  ar  y 
mater  hwn,  ac  wedi  ymddyddan  â  rhai 
brodyr  doeth  a  da,  bamwn  yn  ddiírifol 
ein  bod  yn  dra  agos  i'r  gwir  wrth  ddy- 
weyd,  fod  gormod  o  frys  i  fedyddio 
personau  yn  fynych  yn  ein  plith.  Beth 
pe  cyfeirid  sylw  ac  ystyriaeth,  i  dde- 
chreu,  at  yr  holl  niferoedd  gwrthgilwyr 
a  geir  trwy  y  sefydliadau  Cymreig  yn  y 
wlad  hon  ;  o'r  braidd  nad  ellid  dweyd 
eu  bod  yn  lluosocach  mewn  llawer  man 
nag  aelodau  eglwys  y  lle.  A  ydym  i 
feddwl  fod  y  rhai  hyn  i  gyd,  neu  y 
mwyafrif  o  honynt,  erioed  wedi  bod  yn 
wir  gredinwyr  yn  Mab  Duw,  ac  wedi 
edifarhau  am  eu  bai,  a  phroíi  nerthoedd 
y  byd  a  ddaw  ?  Ac  mae  lle  i  ofni  fod 
lluoedd  o'r  gwrthgilwyr  hyn  yn  mhell- 
ach  nag  erioed  oddiwrth  deyrnas  nef- 
oedd.  Onid  yd)rw  yn  naturiol  amheu 
a  íuont  dan  brawf  digonol  erioed  cyn 
eu  harwain  i  ddwfr  y  bedydd  ?  Nid  yw 
y  Bedyddwyr,  ac  yn  nciUduol  y  Bed- 


yddwyr  Cymreig,  yn  arfer  corlanu  pech- 
aduriaid  trwy  gynal  cyfarfodydd  cjm- 
hyrfus  a  baldorddus,  fel  mae  rhai  en- 
wadau  crefyddol  yn  arfer  gwneyd,  pryd 
y  gorfodir  bron^  yx  eiddilaidd^  yr  ofo- 
us,  a'r  unplyg,  ac  weithiau  bersonau 
uwchraddol,  i  ymfyddino  dan  eu  baner. 
Y  canlyniad  o  hyny  fydd  iddynt  fyned 
gydag  awelon  gwrthgiliadol.  Nid  yw 
ein  pobl  ni,  trwy  drugaredd,  yn  sjrrth- 
io  i'r  amryfusedd  cadarn  )ma,  a'i  gyffel- 
yb.  Modd  b^mag  y  mae  gyda  ni  r)rw 
bethau  ag  ydynt  )m  meddu  yr  un  can- 
lyniadau  annymunol  i  raddau  pell  gyda 
golwg  ar  y  mater  dan  sylw.  Y  mae 
rhyw  fath  o  lacrwydd  rhyfeddol  wedi 
llithro  i  mewn  i'r  eglwysi  ar  y  pen  hwn. 
Heblaw  math  o  gyffes  syml,  fer,  gan  yr 
ymgeisydd,  o'i  ffydd  yn  yr  Arglwydd 
lesu  Grist,  a  thystiolaeth  gydsyniol  o 
)rsgr)rthyroldeb  ffydd  ac  ymarferiad  yr 
Enwad,  ni  cheir  nemawr  o  arbrawf  pell- 
ach.  Yn  gysylltiol  â  h)m  eto,  fel  yn 
cyd-redeg  i'r  un  cyfeiriad  pen-agorêd, 
amlygir  brys  gan  y  gweinidog  weithiau 
am  gael  ychwanegiad  at  ei  eglwys,  fel 
ffrwyth  ei  lafur  a'i  weinidogaeth  ef,  yr 
hyn  yn  ei  le,  ac  i  derfynau  priodol, 
sydd  yn  eithaf  canmoladwy*  Gallwn 
nodi  yn  mhellach  eto,  fel  canlyniaÖ 
gormod  brys  i  fedyddio,  yn  ychwaneg- 
ol  at  nifer  y  gwrthgilwyr,  nodwedd  ar- 
wynebol  amryw  ydynt  )m  aros  ar  yr 
enw.  Oni  welir  cryn  lawer  o  absenol- 
deb  sêl,  brwdfrydedd,  tangnefedd,  a 
gweithgarwch  pobl  yn  ofni  Duw? 

I  ddod  at  yr  hyn  sydd  ar  ein  meddwl 
)m  fyr  ac  yn  blaen,  dywedwn,  ein  bod 
yn  credu  nad  yw  personau  fyddont  am 


Digitized 


byGoogle 


YFarch.  Dajdd  WiläamSf  Llangyfelach, 


[EbrUl, 


ymuno  â*r  eglwys  yn  cael  eu  rhoddî  o 
dan  arbrawf  digonol  cyn  bedydd .  Cym- 
erer,  î  ddechreu,  ymofynwyr  ieuainc, 
dyweder  o  ddeuddeg  i  ugain  oed,  onid 
hollol  anmhriodol,  fgyda'r  graddau  o 
egwyddori  a  arferwn,  ydyw  agor  drws 
yr  eglwys  iddynt,  pan  mewn  gwirion- 
edd,  na  wyddant  ond  y  nesaf  peth  i 
ddim  am  yr  h^m  maent  yn  ei  gylch, 
yn  fynych  iawn  ?  Wrlh  ein  bod  yn 
ceisio  cadw  yn  mheü  oddiwrth  fedydd 
babanod,  a  Uhristioneiddio  y  rhai  bach 
newydd  eni,  yr  ydym,  efallai,  wedi  ein 
gogwyddo  i  f^med  i  gyfeiríad  na  fynem 
tuag  at  ieuenctyd  ein  cynulleidfaoedd, 
ac  hyd  yn  nod  ymofynwyr  am  grefydd. 
Pe  byddai  cyfÌAifodydd  egwyddori  ym- 
of)mwyr  ieuainc  yn  cael  eu  cadw  un- 
twaith  yn  yr  wythnos,  am  rai  misoedd, 
ac  ynddynt  eu  dysgu  am  athrawiaethau 
.ac  ordinhadau  y  grefydd  Oristionogol, 
yn  ddìau  byddai  y  canlyniadau  yn  fen- 
dithiol  iddynt  am  eu  hoes— argreífìd 
^trwy  hyn  ar  eu  meddwl  bwysigrwydd 
yr  hjm  y  maent  yn  ei  gylch — rhoddai 
argraff  ar  eu  calon  o  bwysfawredd  y 
'bywyd  Gristionogol,  ac  o'r  cyfrifoldeb 
gorfawr  o  wneyd  proffes  gyhoeddus  o 
•Fab  Duw.  Gydag  ymgeiswyr  oedran- 
us,byddai  yr  un  arbrawf  yn  fendithiol, 
gydag  ycbydig  o  gyfaddasiad  ar  eu  cyf- 
cr  hwy  fel  rhai  mwy  proíìadol  o'r  byd 
a'i  ddrygau. 

Oni  ddarllenwn  fod  gan  yr  eglwys 
'g^mtefig,  yn  ystod  y  canrifoedd  cyntaf 
ar  ol  dyddiau  yr  apostolion,  catechu- 
metiSy  sef  personau  o  dan  arbrawf  add- 
yfigiadol  a  pharotoadol  i  wneyd  praífes 
gyhoeddus  o'r  Gwaredwii:  yn  y  bedydd? 
Yn  ol  a  ddeallwn,  cedwid  hwy  yn  yr 
:arbrawf  hwn  am  dymor  maith  yn  f^oì- 
ych— a  rhaid  fod  jx  effeithiau  yn  ddy- 
.munol,  canys  pobl  wedi  eu  harbrofí  a'u 
dysgu  i  de^rmas  nefoedd  felly  oedd  y 
Thai  hyny  a  ddyodde&sant  ''ymdrech 
•mawr  o  helbuloo''  er  mwyn  eu  crefydd 
jn  ddiwyro^pobl  o'u  plith  hwy  a  ddy- 
oddefasant  angerdd  y  tân,  a  nerthwyd 
-o  wendid,  a  wnaethpwyd  yn  gryíìon 
>mewn  rh^rfel,  a  yrasant  fyddinoedd 
yrestroniaid  i  gilio.  "Cyfyng  yw  y 
iporth,  a  chul  yw  y  ffordd  sydd  yn  ar- 
*wain  i'r  bywyd,  ac  ychydig  yw  y  rhai 
sydd  yn  ei  chael  hi."     Y  mae  hyn  hef- 


yd  ^munol  ä  chomisiwn  einHarglwydd, 
"Ewch,  a  dysgwch  yr  holl  genedl- 
oedd.'*  Nid  yw  yn  rhy  foreu  i'r  rhieni 
wneyd  hyn  ar  yr  aelwyd.  Dymunol 
yd^rw  dysgu  i'r  plant  ranauo  air  yr  Ar- 
glwydd— ^ysgu  adnodau  iddynt-Aiysgu 
hymnau  iddynt — eu  holwyddori  yn  dda 
am  Dduw  ac  lesu  Orist^cael  ganddynt 
ateb  yn  mha  le,  a  chan  bwy,  a  pha 
fodd,  y  cafodd  lesu  ei  fedyddio.  O,  y 
feth  gyfrifoldeb  sydd  ar  rieni  yn  y  cyf- 
eiriad  hwn  I  Byddai  gwneyd  hyn  yn 
parotoi  yr  ieuenctyd  at  yr  addysg  pell- 
ach  wedi  dyfod  i  dir  argyhoeddiad. 

Mewn  cysylltiad  â  phersonau  mewn 
oed,  nid  ystyriwn  maî  personau  o  ftich- 
edd  flaenorol  annheilwng  ac  ansefydlog 
yn  unig,  a  ddylid  gadw  o  dan  brawf  ac 
addysgiaeth;  credwn  na  ddylid  gwneyd 
eithríad  o'r  moesol  a'r  di-son-am-dano. 
T  mae  eisiau  gwneyd  hwnw  fel  dyn 
bach,  yn  ostyngedig.  Nid  jrw  bod  yn 
onest  a  moesol  yn  ddigon  o  grefydd  i 
neb — ac  nid  yw  yn  anmhosibl  fod  cy- 
meríadau  o'r  fath  hyn  yn  dwyn  tebyg- 
olrwydd  mawr  yn  ein  dyddiau  ni  i  yr 
hyn  ydoedd  y  Pharíseaid  yn  nyddiau 
ein  Harglwydd.  Dysger  y  bobl — ym- 
bwyller  mewn  mater  mor  fawr — ^na 
fyddwch  mewn  gorrood  brys  i  fed)rddio 
neb.  Bydded  y  bedyddiedigion  oU 
wedi  eu  dysgu  i  dejrmas  nefoedd. 


Y  PARCH.  DAYID  WILLIABS, 

LLANGYFELACH. 
GAN  Y  PARCH.  D.  W.  MORRIS,  TAYLORYILLE,  PA. 

Ar  Sabboth  y  Pasg,  yn  Ebríll,  1880, 
yr  oeddwn  yn  un  o'r  gwahoddedig^ion 
i'r  *' wyl  arbenig  ar  newydd  loer,"  yn 
Salem,  Llangyfelach,  uwchben  Trefor- 
ris,  geriiaw  Abertawe,  ac  nid  yn  mhell 
o  Lanelli,  mangre  fy  mabo^  L  A'r 
boreu  braf  hwnw  yr  oedd  aniAn  meffjrs 
yvL  addoli,  y  bryniau  yn  ymsancteidd- 
io,  y  comentydd  yn  murmur  eu  mawl, 
y  gog  yn  dechreu  yr  oedfa,  adar  y 
perthi  yn  cyfarch  y  gwanwyn,  a'r  def- 
aid  yn  agor  eu  cymanfa  o'r  Uechweddî. 
Aethum  o  Nantymilwr,  gyda  y  caredig 
Mr.  Dayid  Jones,  at  addoldy  mawr  Sa- 
lem,  ac  yno  yn  cwrdd  a  ni  )rr  oedd  y 


Digitized 


byGoogle 


i88i.l 


YParch.  David  WilUams,  Uangyfelách, 


1 


Fftrch.  David  Williains,  gweinidog  y 
gynuUeidfa.  Edrychais  ar  fedd  y 
I^arch.  Morgan  Rhys,  a  gladdwyd  yn  y 
flwydd^m  iSoS,  yn  fẁy  na  80  mlwydd 
oed ;  ac  yn  ei  ymyl  y  mae  gwely  y 
Farch.  David  Thomas,  a  fn  farw  yn 
1838,  yn  46  oed ;  a  chofebion  yn  mur 
3nraddoldy  am  y  gweinidogion  hyny. 
Dywedaì  Mr.  WiUiams  wrthyf,  "  Deu- 
wch  yn  awr,  a  gwelwch  y  maen  hwn 
yn  y  mur ;  dyma  fy  maen  i,  dyma  fy 
medd,  a  dyma  y  man  y  byddaf  íì  cyn 
hir  yn  noswylio."  Teimlais  yn  an- 
cghyffredin ;  aethom  i'r  addoldy,  a  bu 
yno  addoli,  yn  y  coíìon  am  y  bedd 
dystawy  y  bywyd  gwell,  a'r  byd  lle  na 
ddaw  angau  iddo.  Rhyw  ych^rdig  neu 
ddim  o^dwn  yn  feddwl  y  buasai  y 
dyn  trwyadl,  y  credadyn  pur,  y  gwein- 
îdog  gofaJus,  a*r  pregethwr  mawr,  wedi 
ei  gladdu  c^m  pen  y  fiwydd)m ;  eto 
dyna  fel  y  bu,  canys  y  mae  y  Parch. 
David  Wüliams  wedi  marw  er  Chwef- 
ror  2,  1881,  yn  agos  i  70  mlwydd  oed. 
I.  Ei  gychwvniad  boreuoL  Efe  a 
aned  yn  yr  ardal  y  bu  yn  byw  ynddi, 
rjrw  fis,  a  dydd,  ac  awr,  yn  y  flwyddyn 
181 1.  Dyna  y  flwyddyn  y  bu  farw 
Tfaomas  Grey,  Abermeurig  ;  yr  aeth 
Titus  Lewis,  Caerfyrddin,  i'w  fedd ; 
yr  urddwyd  John  Herring  yn  Bethan- 
ia,  Aberteifi;  y  meddyliodd  Joseph 
Harris  am  gychwyn  Seren  Gamer^  ac  y 
ganwyd  i  John  a  Jane  Williams  fab  a 
ddaeth  i  fwy  o  sylw  yn  Seion  na  S}t 
WiUiam  Hamilton,  Immanuel  Kant, 
neu  Thomas  Carlyle.  Efe  a  ymunodd 
yn  foreu  â  byddin  lesu,  gyda'r  Anni- 
bynwyr  yn  Brynteg,  rhwng  Casllwch- 
yn  a  Fhonlliw,  yn  mharthau  gorllewin- 
ol  Morganwg.  Tybiwn  mai  gweinidog 
Brynteg  yr  adeg  hono  oedd  y  Parch. 
Lewis  Powell,  mab  yr  hyglod  Jonathan 
Fowell,  Rhosymeirch,  yn  Mon.  Aeth 
Mr.  Lewis  Powell  wedi  hyny  i'r  Eg- 
Iwys  Sefydledig,  a  bu  farw  yn  ofTeiriad 
Llanon,  yn  Sir  Gaerfyrddin,  oddeutu  y 
flwyddyn  1840.'  Ryw  flwyddyn  wedi 
ei  gladdu,  adgyweiriwyd  yr  eglwys 
hono,  a  chafwyd  trawst  o  dderw  yn  y 
to,  a  dyddiad  arno  yn  profi  ei  fod  yno 
er  ys  tua  mil  o  flynyddoedd  ;  a  mawr 
fti  yr  Eglwysyddion  yn  frolio,  esgob- 
yddion  yn  fynegu,  ac  efryddion  yn  foli 


ar  oedran  y  pren  a  gafwyd  yn  yr  hen 
dy.  Eithr  wedi  i  Mr.  Lewis  Powell 
gefnu,  yr  oedd  Mr.  David  Williams  yn 
glynu  gyda  y  fyddin  Annibynol,  hyd 
oni  chafodd  ei  argyhoeddi  nad  ywbed- 
ydd  babanod  ond  geulith  a  gwegi, 
camgred  a  chyfeiliomad,  neu  ddefod 
ddisylfaen.  Bedyddiwyd  ef  yn  Geri- 
zim,  yn  1834,  gan  y  Parch.  Daniel 
Williams.  Ymbriododd  â  Miss  Jane 
Williams,  merch  y  gweinidog  dawnus ; 
a  rhagorach  gwraîg  ni  ddaeth  i  ran  ne- 
mawr  un  ;  ac  urddwyd  Mr.  WiUiams 
301  Gerîzim,  yn  y  flwyddyn  1838,  a  bu 
yn  weinidog  yno  gyda  Salem,  Llangy- 
felach,  hyd  derfyn  ei  oes.  Dilynai  ar- 
adr  yr  amaethwr,  ffòrdd  y  fîermwr,  hel- 
fa  yr  hwsmon,  a  gyrfa  y  medeíwyr, 
gyda  y  weinidogaeth.  Dywedir,  er 
hyny,  mai  Mrs.  Williams  oedd  dan  y 
baich  ffarmwrol,  a'i  phríod  parchedi^ 
yn  y  maes  myfyriol,  y  gerddi  duwin- 
yddol,  a  mwnglawdd  y  meini  caboled- 
ig,  a  dalant  fwy  na  Seba,  llwch  Gol- 
conda,  ac  aur  Ophir. 

2.  Ei  gymeriad  cynyddoL  Ac  a  mi 
yn  hogyn  tua  phymtheg  mlwydd  oed, 
yn  addoldy  y  Felinfoel,  yn  EbriU,  y  fl. 
1841,  yno  y  gwelais  ac  y  clywais  ddyn 
tal  a  gwridog,  teneu  a  bywiog,  trydan- 
aidd  a  galluog,  yn  pregethu  ar  Salm 
102  :  16  :  "  Pan  adeilado  yr  Arglwydd 
Seion,"  &c.  Rhwydd  ei  rifo  yr  adeg 
hono  gydag  awenyddion  y  moelydd, 
beirdd  y  bryniau,  myfyrwyr  y  mynydd- 
oedd,  ac  efrydwyr  y  Beibl.  Daeth  ar 
ol  hyny  yn  un  o  gewri  y  cynulleidfa- 
oedd  drwy  Ddeheudir  Cymni.  Efe 
oedd  Apolos  yr  areithfa,  Barnabas  y 
bobl,  Olement  eu  cymanfa,  Dafydd  eu 
cân,  Ezeciel  eu  swynion,  ac  loan  yn  y 
torfeydd.  Ac  nid  rhyfedd,  canys  yr 
oedd,  am  a  wn  i,  yn  meddu  arabedd 
Jonathan  Swifl,  tlysau  Stephen  Char- 
nock,  treiddgarwch  Thomas  Adams,  a 
dyfnderau  John  Flavel.  Puritan  yn 
ei  arddull,  pererin  yn  ei  fro,  a  phreg- 
ethwr  a  wnai  i'r  bobl  wenu  ac  wylo. 
Meddai  y  parabl  pereiddiaf,  y  llafar 
effeithiolaf,  a'rllais  swyneiddiaf  a  ddis- 
gynodd  braidd  erioed  oddiar  enau  d^m 
ar  glyw  cynuUeidfa.  Efe  a  mi  a  wa- 
hoddwyd  i'r  wyl  yn  y  Rhos,  Mountain 
Ash,  yn  1868,     Pregethodd  Mr.  Wil- 


Digitized 


byGoogle 


8 


Y  Fatch.  David  Wilüamsy  Llangyfelach. 


fEbrill, 


liams  nos  Lun,  o  ílaen  dau  eraill,  ar 
weddnewidiad  lesu,  ac  yr  oedd  y 
pregethwr  ar  y  mynydd  uchel  o'r 
neiUdu  —  Richard  Shon  yn  dringo 
Tabor  i  ganu — rh^rw  ddiacon  gyda'r 
Annibynwyr  yn  codi  ei  ffon  i  fyny  ac 
yn  moli — y  gweinidogion  eraiU  yn 
delwi,  a'r  dyrfa  fawr  wedi  ymgolli  yn 
y  mwynhad.  .Meddyliais  droion  mai 
oedfa  ryfedd  fyddai  cael  Hughes,  Maes- 
teg  ;  Evan  Thomas,  Casnewydd,  a  Da- 
vid  Williams,  Salem,  Llángyfelach,  i 
bregethu  ynddi,  a  **  Duw  hefyd"  yn 
amlwg  gyda  "  y  tri  hyny." 

3.  Ei  gyfuniad  dylanwadol,  Trwy 
ymroad  Mr.  Williams  yr  adeiladwyd 
Bethesda,  Cwmaman.  Bu  yn  weinid- 
og  yno  hefyd  am  lawer  o  flwyddi ;  a 
byddai  pobl  lawer  yn  dyfod  yno  o  gyf- 
eiriad  Gibeah,  mawndir  Corwen,  a 
godreuon  y  Mynydd  Du.  Bedyddiodd 
ugeiniau  yn  afon  Aman;  gwelodd  ei 
lafur  3m  Uwyddo,  a*r  cjmydd  yn  fawr. 
Ebenezer  Cross  Inn,  hefyd,  a  fu  dan  ei 
ofal.  Elai  yno  dros  y  mynyddoedd, 
a*r  nos  iddo  yn  dy,  y  niwl  iddo  yn 
ganopi,  ei  ffon  iddo  yn  gwmni,  a'i  äi«- 
tem  yn  oleuni.  Troai  i  fewn  i  '*  dde- 
adell  ei  gyfeiUion,"  a  neb  yn  holi, 
"Ai  heddychol  dy  ddyfodiad  di  ?"  can- 
ys  yr  oedd  y  tangnefeddwr  yn  y  lle,  y 
trugarog  yn  y  llu,  ac  un  o'r  telynorion 
yn  eu  dyddanu.  Ei  fucheddddihalog, 
ei  ymarweddiad  difwlch,  a*i  ddawn 
mawr,  a'i  codasant  i  anrhydedd,  i 
barch,  clod,  ac  edmygedd,  301  mhlith 
ei  gydnabyddion  am  ddeg  a-deugain  o 
flwyddi,  a  myned  yr  oedd  ei  glod  yn 
fwyfwy. 

4.  Ei  gyfeiriad  effeithioL  Mae  yn 
ymyl  addoldy  Gerizim  balas  o'r  enw 
y  **Gendiden  Pawr,"  ac  Annibynwyr 
yn  ei  berchenogi  er  ys  canrifoedd. 
Methwyd  enill  un  o'r  teulu  i  ymuno 
â'r  Bedyddwyr  hyd  haf  y  flwyddyn 
1879,  P^y^  y  darfu  i  Mr.  Williams  fed- 
yddio  Thomas  Llewelyn,  Ysw.,  a  dia- 
con  arall  oddiwrth  yr  Annibynwyr,  yn 
y  Felindre,  a  derbyn  y  ddau,  nid  i  Eb- 
al,  ond  i  **  Gerizim,"  wedi  myned  dros 
yr  lorddonen  i  gwmni  Simeon,  a  Lefi, 
a  Judah,  ac  Issachar,  a  Joseph,  a  Ben- 
jamin.  Deut.  27  :  12.  A  hyderwn  y 
safant    ar    y  mynydd    mwy,  gyda  y 


Uwythau,  ac  i  fendithio  y  llu.  Mwy 
nag  etaiU  o  enwogion,  ni  ddiangodd 
Mr.  Williams  heb  dralíodau.  Gwelodd 
gladdu  ei  ferch  hynaf,  a  hi  yn  bríody 
ac  yn  byw  yn  Amanfiòrd ;  ac  yn  fẁy 
diweddar  bu  farw  ei  fab  Daniel,  yn 
ddyn  ieuanc,  hoenus,  hynaws,  a  hjmod 
am  ei  grefydd,  yn  35  mlwydd  oed.  Y 
mae  Mrs.  Williams  eto  yn  aros,  a 
gwraig  rinweddol  yw  hi,  a  phobl  ei 
gwlad  a  wyddont  hyny  am  dani. 

5.  Ei  gyfodiad  gwaredigûl.  Treuliais 
y  Sábboth  diweddaf  y  bum  yn  Salem, 
Llangyfelach,  yri  ddedwydd  yn  nghwm- 
ni  y  brawd  ieuanc  mwyn  a  dawnus^ 
Richard  Evans,  Hengoed,  a'r  cawr 
caredig  Jones,  Felinfoel,  canys  yr 
oeddent  hwy  yno  gyda  mi,  neu  yr 
oeddwn  i  yno  gyda  hwy.  Treuliais 
ddyddiau  dedwydd  wedi  hyny  mewn 
cwrdd  cyhoeddus  yn  Clydach,  a  chyda 
ni  yno  y  pregethwr  ieuanc  hynod  add- 
awol  y  Parch.  John  Rees,  Penuel,  Cwm- 
afon.  Er  syndod  i  mi  y  mae  efe  wedi 
marw  er  ys  misoedd,  a'm  gadael  i  ar 
ol  i  ymholi,  *'  Pa  hyd  y  bydd  dy  daith 
di,  a  pha  bryd  y  dychweli  ?'*  Eithr  ni 
ddaw  efe  mwy  ataf  fí,  ond  y  mae  yn 
dysgwyl  am  danaf  i  groesi,  a  chwrdd 
mewn  rhagorach  cwmpeini.  Marwol- 
aeth  y  Parch.  William  Thomas,  Rhyd- 
wyn,  a  David  WiUiams,  Salem,  a  wna 
angau  yn  anwylach,  y  byd  yn  ddyeithr- 
ach,  y  bedd  yn  dynerach,  a'r  broydd 
tragywyddol  yn  oleuach  i  mi. 

Gyrwch  air  yn  ol  i  Salem, 

Am  yr  anthem  genir  fry  ; 
Dyged  angel  ar  ei  edyn 

Ambe  1  nodyn  atom  ni. 

Gyrwch  air  i  Nantymilwr, 
Am  y  teulu  dedwydd  draw, 

Dichon  carai  Mrs.  Williams 
Qael  y  nodyn  yn  ei  llaw. 

Pob  tramwyfa  mwy  a  ddarfu, 

Nid  oes  tr6n  i  roddi  tro, 
Aros  yma  raid  am  ronyn, 

Yna  esgyn  fry  i'ch  bro. 


Y  rhai  sydd  yn  ceisío  teyrnas  Dduw 
o  flaen  pob  peth  sydd  yn  cael  pob 
peth ;  ond  y  rhai  sydd  yn  ceisio  pob 
peth  o  flaen  teyrnas  Dduw,  nid  ydynt 
yn  cael  dim. 


Digiti^ed 


byGoogle 


i88i.] 


Lìyfr  Genesis  a  Llyfry  Datguädiad, 


[I'r  Wawr.] 

LLYFR  GENESIS  A  LLYFR  Y  DAT- 
GUDDIAD. 

GAN  H.  CBUnrW  WILLIAHS. 

Llyfr  rhyfedd  yw  llyfr  y  Datgudd- 
iady  y  Uyfr  anhawddaf  ei  ddeall  mae'n 
debyg  o  bob  llyfr  yn  y  gyfrol  ddwyfol, 
ac  eto  teimlwn  ryw  swyn  rhyfedd  301 
ei  gynwysiad — mae  rhyw  swyn  rhyfedd 
i'r  meddwl  dynol  mewn  dirgelwch  a 
phellder;  a  pha  ryfedd,  gan  fod  dirgel- 
wch  lawer  yn  perthjoi  iddo  ef  ei  hunan? 
Hoffa  sefyll  ar  lan  y  môr,  gan  syllu  ar 
ymdaíliad  ei  donau  yn  y  pellder,  a 
gwrando  ar  ei  íiwsig  cyfriniol,  er  mor 
ddyeithrol  ydyw. 

Bu  rhai  yn  ceisio  tynu  i  lawr  oddi- 
wrth  ragoriaeth  cyfansoddiad  Uyfr  y 
Datguddiad,  am  fod  y  gweledydd  wedi 
gwneyd  defnydd  mor  helaeth  o  lyfrau 
yr  Hen  Destament,  ond  camp  fawr 
athrylith  dd^mol  yw  hyny,  os  gellir 
gwneyd  a  chadw  personoliaeth  amlwg 
yr  un  pryd.  Mewn  rhyw  )rstyr,  yr  hwn 
sydd  yn  gwneyd  y  defnydd  helaethaf  o 
awduron  eraill,  geir  yn  fynych  yn  fẁy- 
af  gwreiddiol.  Nid  am  gloddio  y  cer- 
yg  o'r  chwarel,  a  dwyn  y  coed  o'r  íFor- 
est  y  cenir  clod  Syr  Christopher  Wren, 
ond  am  eu  cynllunio  at  eu  gilydd  i 
wneyd  adeilad  ardderchog  St.  Paul. 
Cafodd  Shafcespeare  ddefnyddiau  ei 
dreith-ganau  a'u  chwareu-gerddi  o  wa- 
hanoi  fanau,  ond  efe  ei  hun  a'u  creodd 
yn  y  ffurf  y  maent  ynddi  yn  bresenol. 
Gwyddai  aml  un  heblaw  efe  am  gynw^rs 
yr  hanesion  a  ddefnyddiwyd  ganddo, 
ond  pwy  heblaw  y  bardd  mil-eneidiog 
hwnw  a  allasai  eu  cynuU  a'u  trefnu  i'w 
Ileoedd,  gan  ddweyd  drwy  rym  ei  ath- 
rylith  wrth  un,  "Dos,"  ac  wrth  arall, 
'Tyred  ?'  *  I  wneyd  i  fyny  ei  Goll  Gwyn- 
fa,  gosododd  John  Milton  wybodaeth- 
au  lawer  dan  dreth,  ac  eto  erys  yn  un 
o  brif  feddylwyr  yr  oesau.  Felly  mae 
darluniau  llyfr  y  Datguddiad  wedi  eu 
cymeryd  o  bum  Uyfr  Moses,  ac  o*r 
prophwydi  £zeciel,  Daniel,  a  Zecharía ; 
galwyd  heibio  paradwys  Eden  ac  anial- 
wch  Sinai,  a  sylwyd  ar  afonydd,  myn- 
jddoedd,  a  ffrwythau  gwlad  Canaan. 

Y  mae  cynwysiad  llyfr  Oenesis  yn 


neillduol  yn  cael  ei  adlewyrchu  yma. 
Y  mae  y  Beibl  yn  dechreu  gyda  gwaith 
Duw  yn  creu  y  nefoedd  a'r  ddaear — ac 
y  mae  yn  diweddu  gyda  hanes  y  gre- 
adigaeth  newydd — y  nefoedd  newydd 
a  daear  newydd  a  gafwyd  trwy  garíad 
Duw.  Mynega  Genesis  am  ddyn  wedi 
ei  osod  arycyntafynmharadwysEden, 
lle  yr  oedd  afon  fywiol  yn  rhedeg  i 
ddyfrhau  y  tir,  a  phren  y  bywyd  ar  ei 
glaii,  ond  yn  dra  boreu  yn  ei  hanes, 
drwy  gael  ei  orchfygu  gan  bechod,  coU- 
odd  ei  freintiau,  trowyd  ef  allan,  a  gos- 
odwyd  y  cerubiaid  gyda'r  cleddyf  tan- 
Uyd,  ysgwydedig  i  gadw  ffordd  pren 
y  bywyd.  Hysbysir  yn  y  Datguddiad 
am  agoriad  paradwys  well,  afon  bur  o 
ddwfr  y  bywyd,  dysglaer  fel  grisial  yn 
rhedeg  drwyddi,  a  phren  y  bywyd  yn 
dwyn  deuddeg  rhyw  ffrwyth  yn  tyfu 
yn  yr  hinsawdd  iachus,  heb  un  nos  yn 
taâu  ei  chysgod  du  ar  ol  y  diwrnod,  ac 
heb  un  gauaf  yn  y  flwydd)m. 

Yn  Genesis  hysbysir  ni  am  y  sarph 
hudolus  yn  Uwyddo  i  arwain  dynolryw 
ar  gyfeiliorn — ^Adda  ac  Efa  ar  ol  cych- 
wyn  mordaith  Iwyddianus  dan  awel 
cysur  yn  myned  yn  wawd  i  ellyllon  ar 
draethell  dinystr.  Ond  yn  y  Datgudd- 
iad  dywedir  **a  bwriwyd  allan  y  ddraig 
fawr,  yr  hen  sarph,  yr  hon  a  elwir  Di- 
afol  a  Satan,  yr  hwn  sydd  yn  twyllo  yr 
holl  fyd.'*  Clywir  Uef  uchel  yn  dy- 
wedyd  yn  y  nef  "Yr  awr  hon  y  daeth 
iachawdwriaeth  a  nerth,  a  theyrnas  ein 
Duw  ni,  a  gallu  ei  Grìst  ef,  canys  cy- 
huddwr  ein  brodyr  nia  fwriwyd  i*r 
Ilawr." 

Yn  Genesis  gwelwn  yr  Âdda  cyntaf 
drwy  weithred  o  anufudd-dod,  yn  agor 
llif-ddorau  marwolaethagwae,  iddyfod 
i  orchuddio  y  ddaear,  ac  i  daenu  mall- 
dod  dros  genedlaethau,  ond  yn  y 
Dadguddiad  gwelwn  yr  ail  Âdda,  drwy 
f)rwyd  o  ufudd-dod,  a  thrwy  farw  301 
aberth,  yn  dwyn  bendith  bywyd  i'r 
rhai  fu  farw,  ac  yn  dweyd  wrth  ddyn- 
oliaeth  syrthiedig,  "Yn  dy  waed  bydd 
fyw. '  *  *  'Tystir  i  gwymp  yr  Adda  c)mt- 
af,  gan  ocheneidiau,  gruddfanau,  a 
dagrau  yr  oesoedd;  a  thystir  i  fuddugol- 
iaeth  yr  ail  gan  fyrddiynau  o  fyrddiyn- 
au,  a  miloedd  o  filoedd  yn  dweyd  â  Ilef 
uchel,  **TeiIwng  yw  yr  Oen,  yr  hwn  a 


Digitized 


byGoogle 


zo 


Btdyddwyr  Boreuol  Pennsyhania, 


[EbriU, 


laddwyd,  i  dderbyn  gallu,  a  chyfoeth,  a 
doethineb,a  chadernid,  ac  anrhydedd, 
a  gogoniant,  a  bendith." 

Fel  hyn  gwelir  mai  cyweimod  llyfr 
Genesis  jn  gorchfygtad  dyn  drwy  bech- 
od — dyna'r  achos  iddo  golli  Gwynfa, 
dyna  yr  achos  o*r  diluw  ymdaenai  yn 
fôr  dinystriol  dros  y  ddaear  breswyl- 
iedig-dyna  achosodd  y  gyflafan  yn  Bab- 
el,  lle  rhwystrwyd  amcanion  y  bobl  i  ad- 
eiíadu  dinas  a'i  nen  yn  cyrhaedd  y 
nefoedd.  Yr  un  peth  a  dystir  gan  dftn 
a  brwmstan  Sodom  a  Gomorra,  a'rhoU 
drychinebau  galarus  a  boenent  blant 
dynion  o  oes  i  oes — ond  c^rweimod 
peraidd  llyfr  y  Dadguddiad  yw  òudd- 
ugoliaeth,  Y  Llew  o  Iwyth  Juda  yn 
gorchfygu  i  agoryd  y  Uyfr,  ac  i  ddatod 
ei  seUau  ef,  a  thrwy  ei  fuddugoUaeth  ef 
ar  y  groes,  rhoddi  nerth  i'r  credadjm  i 
orchfygu  ei  hoU  clynion.  Addewir 
gwobr  ogoneddus  i'r  gorcìfygwr  yn 
mhob  un  o'r  saith  eglwys.  Mae  ^m 
hynod  fod  y  gwobrwyon  hjm  yn  gyn- 
yddol  o  ran  eu  cyfeiriad  amseryddol — 
wrth  eglwys  Ephesus  dywedir  y  caiff  y 
gorchfygwr  fwyta  o  bren  y  bywyd  (pen. 
2 :  7);  wrth  eglw)rs  Smyma  dywedir, 
" Yr  hwn  sydd  yn  gorchfygu,  ni  chaiff 
ddim  niwed  oddiwrth  jn-  ail  farwol- 
aeth."     (2:   iT.) 

Mae  Uyfr  Genesis  yn  Uawn  o  Dduw, 
ond  Duw  fel  bamwr  cyfiawn  sydd  yn 
dyfod  i'r  golwg  yno  amlycaf,  yn  cau 
pyrth  paradwys,  yn  dyrysu  yr  iaith  ac 
yn  atal  adeiladaeth  y  ddinas  yn  Babel, 
yn  dwyn  dwfr  diluw  ar  yddaear,  ac  yn 
gwlawio  tân  ar  ddinasoedd  y  gwastad- 
edd.  Ymddengys  yr  un  Duw  yn  Uyfr 
y  Dadguddiad  yn  Uawn  trugaredd  a 
gras — ynagordorau  paradwys  ragorach 
o  fiaen  gorchfygwyr  a  ffyddloniaid,  yn 
goUwng  y  ddinas  fawr,  y  Jerusalem  new- 
ydd  o'r  nefi'r  ddaear,  yn  gwaredu  y 
credinwyr  o  Sodom  ysbrydol,  ac  yn  eu 
dwyn  i  ganu  ar  y  môr  o  wydr  yr  an- 
them  na  bydd  diwedd  ar  ei  blas.  Dy- 
wedai  Coleridge,  ei  fod  yn  dychmygu 
pan  yn  sangu  ar  gopa  un  o  fryniau  yr 
Alpau  fod  pob  elfen  a  phob  Uecyn  yn 
sibrwd  yr  enw  Duw^foá  y  Uithr-eira 
mawreddog  {avalanchc)  yr  alprew  {gia- 
ciers)  oesol,  îe  o'r  nef-fynyddau  hyn 
oU  yn   taranu  y  gair  Duw,   gan   mor 


ddwyfol  oedd  yr  olygfe— felly  y  gaU- 
wn  ninau  ddweyd  am  lyfr  y  Dadgudd- 
iad,  mae  y  golygfeydd  i  gyd  yn  ddwy- 
fol;  mae  mawredd  dwyfol  ar  y  gweith- 
rediadau.  Moranichel  ydesgrifíad  o'r 
olygfa  dan  agoriad  y  chweched  sêl,  "A 
ser  y  nef  a  syrthiasant  ar  y  ddaear,  fel 
y  mae  y  fhgysbren  yn  bwrw  ei  ffigys 
gleision,  pan  ei  hysg^rdwer  gan  wynt 
mawr."  Y  mae  ahadl  Duw  yn  ysgwyd 
y  fíurfafen,  ac  o'i  flaen  ceir  y  nef  yn 
myned  heìbio  fel  '*Uyfr  wedî  ei  blygu 
yn  nghyd.*'  A  oes  301  y  Beibl,  neu  all- 
an  o  hono  yn  hoU  gylch  llewyddiaeth 
y  ddaear,  gyffyrddíad  mwy  ofhadwy 
na'run  canlynol:  "Ac  mi  a  welais  or- 
seddfainc  wen  fawr,  a'r  hwn  oedd  yn 
eistedd  arni,  oddiwrth  wyneb  )rr  hŵn 
y  ffodd  y  ddaear  a'r  nef,  a  ìle  ni  chc^' 
wydiddynt.^^  (Dat.  20:  11.  iMordded- 
wydd  teimlo  tbd  y  Duw  hwn  yn  gwa- 
hodd  mewn  cymod.  "Y  mae  jx  Ys- 
bryd  a'i  brìodasferch  yn  dywedyd,  Tyr- 
ed;  a'r  hwn  sydd  yn  clywed,  dyweded, 
T)rred  \  a'r  hẅn  sydd  a  syched  amo, 
deued;  ar  hwn  sydd  yn  ewyUysio,  cym- 
eryd  ddwfr  y  bywyd  yn  rhad." 


Digitized 


byGoogle 


BEDYDDWYR  BOREUOL  PENRSYL- 
YANIA. 

GAN  Y  PAHCH.  E.  EDWARDS,  COATSYILLS,  PA. 

Rhan  I. 

MeddyUais  y  gaUasai  fod  yn  ddydd- 
orol  i  ddarUenwyr  y  "Wawr"  i  mi  ol- 
rain  ychydig  o'r  hanes  mewn  cysyUtiad 
â  Bedyddwyr  Boreuol  y  parthau  hyn ; 
ac  i'r  dyben  arbenig  o  ddangos  fod  am- 
ryw  o'r  eglwysi  yn  ddyledus,  naiU  ai 
am  eu  bodolaeth  neu  eu  defnyddioldeb, 
i  ymfudwyr  owlad  eintadau,  "Eg- 
Iw^rs  yr  Ymfudwyr"  y  gelwid  un  o  hon- 
ynt.  Cyfeiriwn  at  yr  un-deg-chwech 
a  gychwynasant  o  hafan  Milford,  nea 
Aber-dau-gleddyf,  Sir  Benfro,  mor  for- 
eu  a  Meh.,  1701,  ar  fwrdd  y  Uong 
^^William  and  Mary^^^  ac  a  laniasant 
yn  Philadelphia  Medi  8fed.  Daeth- 
ant  a  gweinidog  gyda  hwy,  sef  y  1 
Parch.  Thomas  Grifíìths,  Dyma  ddech-  j 
reuad  Pennepec,  ac  oddi  yma  aeth  nif-  | 
er  aUan  i  sefydlu  y   "  Welsh  Tracf'  ac        ; 


i88i.l 


Bedyddwyr  Bareual  Pennsyhûtna. 


II 


i  gycbwyn  yr  eglwysi  sydd  hyd  hedd-' 
yw  yn  dwyn  yr  enw  yma.  (Hanes  y 
Bedyddwyr,  gan  D.  Benedìct,  t.d.  627.) 
Crybwyllir  gan  yr  un  awdwr  i  Sglwys  y 
Dyfiiryn  ÌAxmy  tua  haner  y  íTordd 
rfawng  CoatSYÌlle  a  Philadelphia,  gad 
ei  sefydlu  yn  171 1,  gan  bobl  o  Gymru. 
Yr  oédd  Hugh  Davies,  eu  gweinidog 
cjrntaf,  yn  Oyroro  o  Gymru,  a*i  oljm- 
yddy  John  Dayies.  yr  un  modd.  Ar  ol 
hwn  gweinyddodd  Dafydd  Jones  a 
Thomas  Robertsa  John  T.  Jenkins,  ar 
wahanol  adegau,  i  eglwys  y  Greca  Ỳal- 
ley  (tu  d.  601).  Tua  10  milidir  oddi- 
wrthym  y  roae  Eghuys  Btandywiney  at 
hon  cyfeiriwn  yn  ol  llaw.  hmEghuys 
Monígomery  ày^tá  Benedict,  (t.  d.  604), 
mi  Cymry  Bedyddiedig  a  gychwynas- 
asant  hon,  yni^iç.  £i  gweinidog 
cyntaf  oedd  y  Parch.  Benj.  Griffith,  a 
aned  yn  Sir  Aberteifi,  yn  y  íl.  t68S. 
Yn  Radnor,  Cymru,  y  ganed  ei  olyn- 
ydd  hefyd,  sef  y  Parch.  John  Thomas. 
Yn  hanes  Bedyddwyr  Boreuol  Philadel- 
phia  gan  Spencer,  (tu  d.  51),  dywedir 
mai  John  £vans  a'i  wraig  Sarah,  oedd- 
ynt  yn  aelodau  cyn  gadael  Cymru  yn 
18 lo,  oedd  yfirst  settlers  o  Fedydd- 
wyr  yn  Montgomery.  Arferai  y  Parch. 
Abel  Morgan  bregethü  yn  achlysurol 
yn  nhy  Mr.  £vans.  Eglwys  Gymreig 
oedd  hon,  ar  y  cychwyn,  ^^not  beingfa- 
mtUar  with  the  EngUsh  language**  ebe 
Spencer.  O  Montgomery  yr  aeth  all- 
an  ^%\wy%  New  Britain,  yn  1754;  a 
phregethwyr  genedigol  o  Gymru,  oedd 
y  tri  cyntafa'i  gwasanaethasant.  sef 
Joseph  Eaton,  WiUiam  Davies,  a  Josh- 
ua  Jones.  {Benedicty  tu  d.  605.) 

Hyn  mewn  modd  o  ragymadrodd. 

Yn  ddiweddar  ymwelais  a  hen  wr,  o 
waedoliaeth  Cymreig,  yn  y  gymdog- 
aeth  hon,  a  cheíais  foddhad  nid  ych- 
ydig,  yn  ystod  yr  ymweliad.  Ganwyd 
yrhen  frawd  Chwefror  8fed,  1792,  ac  y 
mae  yn  wrol  heddyw ;  ei  glyw  yn  rhag- 
orol,  ond  ei  olygon  yn  pallu.  £i  enw 
yw  John  Griffith  Powell,  blaenor  hyn- 
af  eglwys  Hephzibah,  o'r  hon  yr  oedd 
Coatsville  yn  gangen.  Nid  yw  y  capel 
dros  dair  milldir  oddiwrthym.  Gyda 
llaw,  y  mae  y  Powelliaid  yn  Itwyth  Dìar 
conaidd.  Bu  tad  yr  hen  wr  hwn  yn 
âaenor  am  flynyddau  lawer,  ac  felly  ei 


dad  yntau  hefyd.  Yn  bresenol,  y  mae 
tri  o  feibion  J.  G.  P.  yn  gweini  yn  y 
swydd— ŵ«  yr  eglwys  Hephzibah,  ac 
un  yn  egiwys  Coatsville.  Aâe/sydá 
gyda  ni,  ac  nid  oferedd  yw  yn  yswydd 
urddasol  1  Y  mae  gyda  y  ífyddlonaf  yn 
yr  eglwys,  yn  barod  i  bob  gair  a  gweith- 
red  dda. 

Cefais  y  íraint  o  edrych  dros,  a  dyf- 
ynu  o  hen  lyfr  a  ysgrifenwyd  gan  dad 
30*  hen  flaenor  yn  1792,  sef  y  flwyddyn 
y  ganwyd  yr  "un  gnisol  1 "  yr  loan  hwn 
y  buom  yn  ei  weled  y  dydd  o'r  blaen. 
Bwriadwn  öi/ymweled  a'r  blaenor  ac 
aii  ymgyngori  a'r  ysgrif-lyfr  gwerth- 
fewr  yn  o  fuan.  Rhoddwn,  efallai, 
dair  neu  bedair  o  erthyglau  byrion  i'r 
**Wawr,"  yn  gosod  allan  ffrwyth  ein 
hymddyddan  â'r  hen  frawd  (y  mae  ei 
gof  yn  rhagorol),  a'n  heîrydiaeth  jm 
yr  hen  lyfr.  Meddyliwn  fod  y  ffeith- 
iau  o  werth  hanesyddol  i'r  enwad«  ac 
yn  gyfaddas  neillduol  i  fisolyn  Cym- 
reig  sydd  wir  enwadol !  Nodwn  yma 
fod  y  Powelliaid  yn  dal  hen  gysylltiad'» 
au  pwysig  â'r  enwad,  y  tu  allan  i'r 
cylch  Diaconaidd.  Daeth  hyn,  fel  y 
gwel  y  darllenydd  yn  o  fuan,  drwy 
Iwynau  yr  enwog  Abel  Griffiths,  mab 
Benj.  Griffith,  a  fu  am  yspaid  43  ml.  yn 
weinidog  yn  Montgomery.  Hên-daid 
Abel  oedd  Morgan  Ap  Rhydderch,  a 
anwyd  yn  mhlwyf  Llanllyfni,  Sir  Gaer- 
fyrddin,  yn  y  fl.  1688,  ac  a  ymfudodd 
i'r  wlad  hon,  yn  1710.  Bedyddiwyd 
Rhydderch  gan  y  Parch.  Williara  Jones> 
yn  1667,  yn  nyfroedd  afon  Tei  fi,  ger 
Castell-Newydd-£mlyn.  Yr  oedd  yn 
byw  y  pryd  hyny  yn  yr  Allt-goch, 
plwyf  Llanwenog.  Meibion  i  hwn  oedd 
yr  enwog  weinidogion  Abel  ac  £noch 
Morgan.  Yn  hanes  y  Bedyddwyr  gan 
Joshua  Thomas,  ceir  sylw  o'r  ymfud- 
iaeth  yn  1710.  Dywed  fod  Abel  '*yn 
weinidogBlaenau,  Mynwy."  Cyfeirift 
Spencer  ato  (tu  d.  48)  mewn  ymadrodd- 
ion  a  gyfieithwn  fel  y  canlyn  :  **Chwef. 
i4eg,  1711,  cafwyd  dyfodiad  croesawus 
arall  ar  ein  glanau — y  Parch.  Abel 
Morgan.  Ganwyd  ef  yn  Nghymru,  yn 
1673.  ^^^  y^  un-degnaw  oed  dech- 
reuodd  bregethu,  ac  urddwyd  ef  yn 
1696.*  *  *  Galwyd  ef  i  gymeryd  prif 
ofad  egìwys  Pennepeck ;    derbyniodd 


Digitized 


byGoogle 


13 


EHmbtth  Bntiyan, 


fEbrill, 


yr  alwad,  a  phregethodd  bob  yn  aìl, 
yno  ac  yn  Philadelpbia.  Yr  oedd  yn 
frawd  i  Enoch  Morgan,  trydydd  wein- 
idog  y  Welsh  Trací  ac  yn  haner  brawd 
i  Benj.  GriíBths,  Montgomery. 

Dywed  Dr.  Samuel  Jones,  y  C^rmro 
dysgedig  a  urddwyd  yn  weinidog  ar 
eglwys  Pennepecfc  yn  y  fl.  1763,  am 
hwp,  "  ü)rwedir  ei  fod  jni  weithiwr  di- 
ílin,  a  thra  defnyddiol  yn  ei  weinidog- 
aeth.  *  *  *  Ysgrifenodd  a  chy- 
hoeddodd  y  dmcordance  Cymraeg 
cyntaf  a  ymddangosodd  yn  ja-  iaith." 
(Benedict,  tu  dal.  606.)  Sonia  Bene- 
dict  am  Abel  Morgan,  un  araü  a  fu  yn 
weinidog  yn  Middleton,  New  Jersey. 
Yr  oedd  yn  enedigol  o*r  Welsh  Tract. 
Ganwyd  hwn  Ebrill  18,  1713,  a  bu  yn 
athrofa  y  Parch.  Thomas  Evans,  yn 
parotoi  i  waith  y  weinidogaeth.  (Tu 
dal.  582.) 

I  ddychwelyd,  bellach,  at  gysylltiad 
Abel  Griffiths  a  theulu  y  diaconiaid. 
Yr  oedd  John  Powell  yr  hynaf  wedi 
çolli  ei  wraig  gyntaf,  a  daeth  Bachel 
Griffiths,  merch  Abel,  yn  ail  wraig  iddo 
yn  y  fl.  1785.  Yr  oedd  wedi  ei  fed- 
yddio  gan  Abel  Griffiths  er  Hydref, 
1770.  Nid  oedd  Abel  yn  bregethwr 
mawr  ;  ymddibynai  ar  y  flerm  am  gyn- 
aliaeth,  a  chyfansoddai  ei  bregethau 
rhwng  cyrn  yr  aradr,  gan  mwyaf.  Yr 
oedd  ei  dir  yn  ymyl  y  capel  bychan, 
yn  Newün  Tawnship,  Prynodd  ddarn 
o  dir  yn  Kentucky,  ac  yn  1791'aeth  i 
lawr  i'w  weled  a'i  wellhau,  ac  ni  ddy- 
chwelodd  yn  ci  ol.  Bu  farw  yno  yn 
mhen  tua  dwy  flynedd.  Bedyddiwyd 
Wiiliam  ei  feb  yn  1788,  ac  urddwyd  ef 
jm  ddiacon  yn  eglwys  Hephzibah, 
Tachwedd,  1822  ;  bu  hefyd  yn  Drys- 
orydd  ac  Ysgrifenydd  yr  eglwys  hono 
o'i  chychwyniad  hyd  oni  bu  efe  farw, 
yn  1836.  Yr  oedd  un  o  feibion  dia- 
con  Griffiths,  a  fedyddiwyd  yn  1831, 
pan  yn  21  oed,  yn  weinidog  da  i  lesu 
Grist,  ac  yn  dra  llwyddianus.  Bedydd- 
iodd  hwn,  sef  y  Parch.  Thomas  Grif- 
íìths,  nid  llai  na  413  o  bersonau,  yn 
nhymor  ei  weinidogaeth,  ac  y  mae  ei 
goffadwriaeth  yn  fendigedig. 

Un  gair  eto,  cyn  terfynu  yr  y^rif 
hon,  sef  gair  am  ferch  Abel  Griffiths, 
neu  Mrs.  Rachel  PoweU     Bu  yn  hwyr- 


frydig  i  wneyd  proíTes  o  ffydd  yn 
Nghrist.  Yr  oedd  yn  32  mlwydd  oed 
pan  fedyddiwyd  hi,  yn  1786.  Pafodd 
bynag,  cafodd  oes  anarferol  o  hir ;  ni 
bu  farw  hyd  y  flwyddyn  1854,  yngant 
oedy  o  fewn  tri-mis-ar-ddeg.  Dros  ys- 
paid  y  cyfnod  maith  o  68  mlynedd  bu 
yn  aelod  da,  duwiol,  defnyddiol,  o  tg* 
Iwys  Hephzibah  !  £i  mab  hi  yw  yr 
hen  wr  yr  ymwelsom  ag  ef,  ac  a'n 
breintiodd  â'r  ffeithiau  teuluaidd  a 
nodasom.  Yr  oedd  taid,  neu  dad-cu 
yr  enwog  Horatio  Gates  Jones,  Ysw., 
o  Philadelphia,  yn  gefnder  i  Mrs.  Pow- 
ell,  ac  yx  oedd  hwnw  yn  enwog  yn 
rhyfeloedd  y  chwyldroad  ac  181 2. 


ELIZABETH  BUNTAH, 

Priodyr  Anfarwoljohn  Bunyan^  Awd- 
wr  " Tatth y Pererin' ' 

CYFIBITHISDIG  OAIf  Y  PARCH     R.  M   RICHARD- 
SON,  DAWN,  MO. 

Aír.  GoL — Trwy    eich    hynawsedd, 
a'ch  caniatad,   carwn   i'r    hanesyn   a 
ganl^m   gael  ymddangos  yn  y  Wawb, 
gan  fod   rhinweddau  chwiorydd  duw- 
iol  i  raddau  helaeth  yn   cael  eu   gadael 
yn  ddisylw,  a'u   claddu  yn  medd  ebar- 
gofiant,   heb  fod  y  byd  yn   gwybod 
nemawr  am  eu  hymdrechion   clodfawr, 
eu  hunan-ymwadiad  anghydmarol»  a'u 
gwroldeb  di-ail    mewn   cysylltiad   ag 
achos  y  Bendigedig  "lesu  o  Narareth.*' 
Dywedodd  rhyw  un,  nad  ydym  yn  cofìo 
pwy,  nad  oes  ond  un   engraiíft  yn  hòU 
hanes  Prydain  Fawr  ofenyw  yn  gwneyd 
ei  hymddangosiad  yn  Westminster  Hally 
ac  o  flaen  bamwyr  y  brawdlys  (Jtu^es 
ofAssize)  ergwneydamddiffyniadffurf- 
iol    yn  achos  yr  anffortunus;  a'r  fen- 
yw  hono  ydoedd  gwraig  ieuanc,   bryd- 
ferth,  dduwiol,  a  da,   )rr  enwog  John 
Bunyan,    yr  hwn    ydoedd  ar    y  pryd 
wedi  syrthio  yn  aberth  er  mwyn  cjrd- 
wybod,     Er  fod  y  fen^rw    rínweddol 
Elizabeth  Bunyan,  yn  sefyll  mewn  un- 
igrwydd  yn  mhlith  ei  rhyw,  yn  y  cym- 
eriad   o  eiriol'Wraijc^  eto  ni  thraddod- 
wyd  anerchiad  amddiffynol  mwy  di- 
dwyll  a  hyawdl  eríoed   o  flaen  barn- 


Digitized 


byGoogle 


i88r.] 


Eäuẃeth  Bunyan. 


13 


iryx  y  brawdlys  yn  unrhyw  fiui,  nag  a 
wnaeth  hi  yn  ffafr  ei  phriod  hoíT. 

Yn  gyntaf  oll,  gwrolwyd  hi  i  ym- 
ddangos  o  flaen  Ty  yr  Arglwyddi,  i  ofyn 
i'r  Supreme  Court  qf  Aŷpeals  \  ysgafn- 
hau  ychỳdig  arerwinder  cyfraith  yr 
erlidigaeth.  Dywedir  i'r  Arglwyddi  ei 
hateb  yxí  arw,  a'i  ch^rfarwyddo  ^ítfam- 
wyry  òrawdlys^  y  rhai  a  gondemniaS' 
ant  ei  phriod;  ac  heb  golli  dim  amser 
hi  a  aeth  yn  ol  eu  cyfarwyddyd. 

Yn  y  Brawdlys  yr  ©edd  Syr  Afat" 
ihew  HaU  yn  llywyddu,  yn  cael  ei 
gynorthwyo  gan  y  Barnwr  Twjsden, 
yr  hwn  ydoedd  ynad  mileinig  a  didru- 
garedd.  Yr  oedd  ei  ymddangosiad  a'i 
ymddygiadau  jm  hollol  wahanol  i'r  Ar- 
glwydd  Brif  Famwr,  yr  hwn  oedd  yn 
naturiol  dawel  a  chydymdeimladol. 
Yr  ydym  yn  ddyledus  i'r  enwog  John 
Bunyan,  am  ddesgriíìad  o  ymddygiad 
y  bamwr  Twisden  ar  yr  amgylchiad 
nodedighwn.  Dywedef:  "Fe  ddarfii 
i'r  Barawr  Twisden,  mewn  natur  gyn- 
hyrfìedig  a  chroes,  ddyweyd  wrth  fy 
hoff  wraig  Elizabeth,  fod  ei  phriod  yn 
herson  condemniedig,  ac  nas  gellid  ei 
ryddhau  heb  iddo  ymrwymo  i  beidio 
pregethu  rhagor."  Onderfod  £liza- 
beth  Bunyan  yn  caru  ei  phríod  yn 
fawr,  carai  Gríst  a'i  groes  yn  fwy,  a 
rhoddodd  ar  ddeall  i'r  llys,  nad  allai 
ei  phriod  ddim  pwrcasu  ei  ryddid  ar 
draul  bod  yn  ddystaw  yn  nghylch  tru- 
garedd  a  gras  Duw'r  nefoedd.  "Mae 
yn  anwireddus,"  meddai,  "i  ddyweyd 
ei  fod  wedi  gwneyd  drwg  ;  oblegid  yn 
y  cyfarfodlle  y  pregethai  yroedd  pres- 
enoldeb  Duw  gyda  hwynt."  **A  wna 
ef  beidio  pregethu  rhagor?"  rhuai  y 
Barowr  Twisden,  fel  ilew  digofus.  '*Fy 
Àrglwydd,"  ebe  £lizabeth  Bunyan, 
"ni  all  beidio  pregethu,  tra  medr  lef- 
aru,"  '*ond,  fy  Arglwyddi,"  ebai,  a'r 
dagrau  tryloewon  yn  Uanw  ei  llygaid, 
"yn  awr  meddyliwch,  am  fynyd,  fod 
genym  bedwar  o  blant  bychain  ac  uno 
hanyntyn  ddall,  ac  nid  oes  gan  un  o 
honynt  ddim  i  fyw  amo,  tra  byddo  eu 
tad  yn  y  carchar,  ond  ymddibynu  ar 
garedigrwydd  Crístionogion,  a  gofal 
rhagluniaeth  ddwyfol.  O!  fy  Ar- 
glwyddi,  coeliwch  fì,  pan  ddaliwyd  fy 
mhríod,  a  finau  yn  ieuanc,   ac  yn  ddi- 


brofìad  mewn  amgylchiadau  o'r  fath, 
yr  oedd  yr  ergyd  yn  ofnadwy,  teimlwn 
fy  hun  mewn  gwewyr  esgor,  a  rhydd- 
hawyd  fì  ar  blentyn  marw !  I" 

Yr  oedd  hyn  yn  ormod  i  Syr  Áiat" 
thew  HaUy  yr  hwn  a  gyfryngodd  drwy 
dorí  allan,  " Ow  /fenyw  ofidus,^^  Yna 
gofÿnodd  beth  oedd  galwedigaeth  ei 
gwr?  ^^Ttngcerdd  ydoedd,  eich  Ar- 
glwyddiaeth,"  atebai  hithau  "ac  am 
mai  tingcerdd  ydyw,  ac  yn  ddyn  ty- 
lawd,  mae  yn  cael  ei  ddiystyni,  ac  ni 
chaiffgyfìawnder.''  "Na,**  ebaiyrAr- 
glwyda  Brif  Farnwr,  "mae  cyfraith  301  • 
gryfach  na  dagrau,  ac  y  mae  eich  gwr 
wedi  tori  y  gyfraith;  felly  nid  oes  ond 
un  person  yn  y  llywodraeth  fedr  bar- 
dynu  eich  príod,  a  hwnw  ydyw  y  Bren- 
in.  Ow !  fenyw  ofidus,  mae  yn  wir 
ddrwg  genyf  o  herwydd  eich  adfyd.** 
Ond  druan  o  honi,  pa  fodd  y  gallai 
menyw  wanaidd,  a  thorgalonus  fel  yd- 
oedd  hi  weithio  ei  ffordd  at  droedfainc 
y  Brenin  !  Beth  b^mag.  daeth  bellach  i 
ddeall  mai  ofer  ydoedd  dysgwyl  cyf- 
iawnder  a  thrugaredd  gan  lys  daearol 
mewn  achos  fel  yr  eiddo  hi ;  ac  felly 
gyda  gwroldeb  moesol  di-ail,  y  cyfryw 
nad  yw  i'w  gaelond  ar  restr  y  ffydd 
Crístionogol,  cyfeiríodd  at  ei  dagrau, 
fel  yr  oedd  yn  ^rmadaei,  a  llefarodd  eir- 
iau,  nad  ânt  byth  ar  ddiáemcoll  tra  fyddo 
iaith  y  Saeson  yn  cael  ei  siarad.  "Gwel- 
wch  y  dagrau  hyn,"  (níeddai)  *'ond 
nid  wyf  yn  llefdn  drosof  fy  hun,  ond 
yr  wyf  yn  ty wallt  dagrau  drosoch  chwi, 
pan  feddyliwyf  y  cyfrifoldeb  mawr  sydd 
ar  greaduríaid  gwaelion  fel  chwi  i'w 
roddi  yn  ymddangosiad  ein  Harglwydd 
o'r  »ef,"  roeddai. 

Cymerodd  hyn  le  cyn  i  John  Bunyan 
gael  ei  adnabod  fel  awdwr,  îe,  cjm  iddo 
feddwl  am  amlinelliad  ei  ^^Filgrim*s 
Progress,*'  Cafodd  ei  gadw  yn  nghar- 
char,  er  ei  atal  i  bregethu ;  ond  drwy 
g^rírwng  yr  erlidigaeth  anghyfiawn  honj 
nerthwyd  ef  i  ysgrífcnu  llyfr  yn  ei  gell 
yn  y  carchardy,  )rr  hwn  a  bregethwyd 
drwy  Ix)egr  am  genedlaethau,  a  bydd 
eto  yn  gyfrwng  i  oleuo  a  chynorthwyo 
miloedd  Seion  ar  eu  talth  i  wlad  y  gog- 
oniant.  "O'r  Arglwydd  y  daeth  hyn,' ' 
&c.  Mae  John  ac  £lizabeth  Bunyan, 
eu  plentyn  dall  a'r  cyfan,  nia  hyder- 


Digitized 


byGoogle 


14 


Hanes  y  Btdydáwyryn  Mon. 


fEhriH^ 


wn,  mewn  gwlad  Jiad  yw  swn  troed  y 
gorthrymydd  i'w  glywed,  na  dira  erlid- 
igaeth  hyth  i'w  chael,  ond, 

**Pawb  o*r  brodyr  yno*n  un, 
Heb  neb  yn  tynu'n  groes, 

Yn  moli'r  Duwdod  yn  y  dyn, 
A  cboíìo  angeu  loes." 


HARES  Y  BEDYDDWYR  YN  HON. 

GAV  CHRISTMAS  £VANS. 

Rhan  IV. 

3.  Amddifadrwydd. — Gwnaethpwyd 
yr  Eglwysi  yma  yn  amddifad  o  lawer  o 
ddynion  defnyddiol.  Pe  huasent  yn 
aros  yma,  huasent  o  gysur  i'w  teulu- 
oedd,  ac  i'r  frawdoliaeth.  Bu  Hugh 
Williams,  Bodwyn,  mewn  profedigaeth 
fawr  i  fyned  tua'r  America.  Gwerth- 
odd  dydd^m  o  dir  am  chwarter  y  prís  a 
gafi^i  ef  yn  awr  am  dano^  pe  byddai  yn 
ci  feddiant.  Gwerthodd  afaleb  {lease) 
Carrog,  yr  hyn  oedd  yn  fawr  golled 
iddo.  Eithr  cafodd  ei  berswadio  i 
beidio  myned  )mo;  ac  felly  cafodd 
aros  yn  ei  hen  wlad  gyda'i  freintiau  a'i 
ddefnydd ;  ond  drygodd  ei  hun  o  fil  o 
buno^d,  wrth  ^ret^rried  pobpeth.  Evan 
Williams,  o*r  Gefnysgwydd,  a  hwyl- 
iodd  tuag  yno ;  un  a  ailasai  fod  o  law- 
er  •  ddefnydd  yma ;  heblaw  amryw  et- 
aill.  Yr  ydym  yn  cofnodi  y  pethau 
h^m,  fel  y  gallo  pobl  yr  oesoedd  a 
ddaw  weled  goleudy  (Ughthouse)  uwch- 
ben  y  creigiau  Ue  y  torodd  ac  y  briw- 
iodd  yn  dost  longau  eu  hen  frod)nr, 
trwy  ddicheilion  y  diafol.  Oni  buasai 
daioni  Duw  Jacob,  buasem  wedi  ein 
gwneyd  fel  Adma  a  Seboim.  Ond  yr 
ydym  yn  aros  yn  y  tir  hyd  yma,  a 
gwell  agwedd  amom  nag  a  fu  erioed 
o'r  blaen. 

Mae'r  hanes  hon  yn  dechreu  yn  y 
flwydd^mi  1779,  ac  yn  diweddu  yn  y 
flwyddyn  181 2  :  ac  yn  cynwys  ychydig 
ychwaneg  na  deg  ar  hugain  o  flynydd- 
oedd.  Mae  Chnstmas  Evans  yn  arfer 
m^med  unwaith  yn  y  flwyddyn  i  ym- 
weled  a  llawer  o  Eglwysi  y  Deheudir ; 
ac  yn  bod  yn  y  ddwy  Gymanfa  dde- 
heaol  yn  fynych ;  ond  yn  enwedig  yr 
un  orllewinol.     Mae  ef  yn  cael  ei  gyif- 


rif  yn  un  o*r  pregethwyrsydd  yn  teithf- 
io  ẃryaf  yn  ei  amser  yn  Nghymru. 

Dae/A  Ysbryd  Ymraniad  imewn  aiam. 
Dygwyddodd  i  John  Jones  o  Bamoth^ 
yn  Sir  Feirionydd,  ddarllen  rhai  o  lyfr- 
au  y  blaid  hono,  sef  gwaith  Archibald 
McLean,  S.  Ecking,  a  Robert  Sande- 
man.  Mae  11  iw  ysgrythyrol  iawn  yii 
cael  ei  roddi  gan  y  bobl  h^m  ar  eii 
trefn.  Maent  yn  dywedyd  lìawer  yn 
erbyn  hunan-gyfìawnder ;  eto  mae'r 
holl  blaid  yn  debycach  o  lawer  i'r 
Pharisead  yn  y  ddameg  nag  i'r  Public^ 
an ;  canys  y  maent  hwy  yn  cyfìawn- 
hau  eu  hunain,  ac  yn  diystyru  ereill. 
Dyna  brif  nod  yr  Ymraniad.  Degyma 
y  mintys  a'r  anis,  gan  fyned  hdbio 
pethau  trymach  y  gyfraith,  sydd  bur^ 
ion  arwyddair  i'w  osod  ar  ddaJen  gynt- 
af  y  grefydd  falch  hon.  Daríu  i  JohD 
Jones,  o  Ramoth,  dderbyn  yn  helaeth 
o  ysbryd  yr  Ymraniad ;  a  John  Ed* 
wards,  o'r  Glyn.  Dau  ddyn  deallus  a 
doniol ;  ond  golygid  hwy  a  thuedd 
falch  ^mddynt  bob  amser.  Mae  y 
grefydd  hon  yn  asio  yn  hawdd  gydag 
ysbryd  balch  di-weddi,  fel  yr  ânt  yii 
un  dam.  Tri  o  fechgyn  yn  y  Bryn» 
defnydd,  y  rhai  nid  oeddynt  i'w  din 
mygu  o  ran  eu  dawn,  a  dderbyniasant 
yr  ysbryd.  Canlynodd  Edmund  Fraii- 
cis,  gwr  ieuanc  o  Amlwch,  yr  hwn  a 
ellir  dywedyd  am  dano  ei  fod  yn  gan* 
olig  o  ran  ei  ddawn  a'i  ddeall,  ac  yn 
foesol  yn  ei  fywyd. 

Y  mae'r  fath  ysbryd  condemniol  a 
hwn^  yn  cael  achies  braf  yn  y  grefÿdd 
newydd.  Nid  oes  euogrwydd  cyd* 
wybod  am  absenu,  a  llofniddio  enw 
ein  cymydog ;  oblegid  nid  yw  hyny  yn 
eu  plith  hwy  ond  cyhoeddi  bam  Dnw 
ar  y  Babiloniaid.  Gellir  dywedyd  am 
lawer,  **ni  wyddoch  o  ba  ysbryd  yr 
ydych."  Cyngor  loan  sydd  yn  add- 
as  i  ni  oll  i'w  ddilyn,  *'Profwch  yr  ys* 
prydion;  ai  o  Dduw  y  maent."  Ni 
ddylem  dybied  ein  hunain  yn  ein  ile^ 
pa  mor  fanwl  bynag  y  byddom  mews 
pethau  penodoi,  os  byddwn  yn  bjrw  ya 
y  cyfryw  agwedd  ysbryd.  a  thymema 
anghydweddol  â  dwy  lech  y  gyfìraith 
foesol,  ac  â  graslonrwydd,  cariad,  a 
serch  Efengyl  Crist ;  ac  â  thrigfa  ji 
Ysbryd   Glan   ynom;  ond   y  mae   yr 


Digitized 


byGoogle 


iBBi.} 


Hoiẅs  y  Beéfydiwyr  yn  Mm, 


Ymraniad  yn  rhoddi  ysbryd  tebyg  i  ys- 
bryd  Ishmael,  fel  y  mae  ef  ^m  rhydd  i 
absenu  a  goganu  pawb  ond  yr  eiddo  ei 
bun.  Mae  yn  meddwi  ei  fod  yn  deb- 
yg  i  Grist  yn  hyny,  canys  daeth  Crist  i 
fwrw  tân  a  chleddyf  ar  y  ddaean  Ond 
deall  nad  yw  bwrw  tân  a  chleddyf  ar  y 
ddaear  yn  nodi  fod  Crist  a'i  bobl  o  dym- 
erau  gelynol,  ac  angh^miodol ;  gwedd- 
io  dros  eu  gelynion,  a  gwneuthur  da  i*r 
rhai  a  wnelent  niwed  idd^mt  oedd  y 
dymer  ag  oeddynt  hwy  dani ;  ond  t^nn- 
eraugelynion  Crist  yncymeryd  achlysur 
i  weithioi  trwy  ymddangosiad  o  grefydd 
Crist  ar  y  ddaeaf,  a  feddylir  wrth  y 
tân  a'r  cleddyf,  yn  sicr.  Ysbryd 
gweddi,  le  dyfai  barhau  mewn  gweddi, 
yw  ysbryd  teyrnas  Crist;  cyfìawnder, 
tangnefedd,  a  Uawenydd  yn  yr  Ysbryd' 
Glam  ydyw  prif  bethau  te^rmas  Orist. 
Ond  nid  d)ma  ysbryd  crefydd  y  Bed- 
yddwyr  Albanaidd,  yn  sicr,  eithr  yn 
ddygasog  ac  yn  ddi-serch  i'r  rhaì  da, 
sydd  fel  blodau  agored  yn  ymddangos 
ynddi.  Nid  oes  ynddynt  mo'r  ym- 
dreulio  i  arfer  moddion  o  bregethu  a 
gweddio,  i  geisio  achub  eu  cymydog- 
ion  anuwiol ;  nid  oes  ynddynt  ddeigr- 
yn  i'w  golli  wrth  weled  y  byd  yn 
gorwedd  heb  adnabyddiaeth  o'r  unig 
Geidwad.  "Pregetha  y  gair,  bydd 
daer  mewn  amser,  ac  allan  o  amser," 
sydd  yn  ddieithr  i'w  hysbryd  hwy. 
'*Mewn  addfwynder  yn  dysgu  y  rhai 
gwrthwynebus,  i  edrych  a  rydd  Duw 
iddynt  ryw  bryd  edifeirwch  i  gydnabod 
y  gwirionedd."  **Mae  pren  da,  yn 
dwyn  ffrwyth  da  "  Heb  wneuthur  un 
sylw  manwl  am  bethau  ag  fydd  yn  cyn- 
wys  gŵyr-droad  o'r  Ysgrythyrau  yn  y 
grefydd  hono;  ond  yn  unig  h^m— 
mae'r  ysbryd  sydd  )mddi  yn  áwyn 
ŵwythau  drwg ;  am  hyny  y  mae  yn 
ddrwg.  Mae  y  ffrwythau  y  mae  yn 
ddwyn  yn  groes  i  ddwy  lech  y  gyf- 
raith,  ac  i  natur  raslawn  a  charedig  yr 
Efengyl,  ac  i  natur  grasusau  neu  ffrwyth- 
au  yr  Ysbryd  Glan,  yn  y  rhai  y  mae  yn 
trigo  ynddynt.  Ysbryd  rhagfam,  ac 
aid  tosturi ;  ysbryd  bydol,  ac  nid  un 
nefol ;  nid  yspryd  gweddi,  ond  yspryd 
cablu ;  yspryd  a'i  serch  amynt  eu  hun- 
ain  a'u  plaid,  ac  nìd  yspryd  am  gael 
pawb  o  blaid  Crist,  a  llawenhau  mor 


bell  ag  y  maent  hwy  felly.  Galwydl 
am  Gyèirfod  Chwarterol  i  Ramoth  er 
ys  deuddeg  mlynedd  i'r  flwyddyn  hon 
(1812).  Daeth  yn  nghyd  yno  amr^rw 
bregethwyr.  Amlygodd  John  Jones  eî 
fod  ef  am  neiUduo  oddiwrth  y  Bed- 
yddwyr.  Ymresymodd  Christmas 
Evans  lawer  ag  ef,  gan  gynyg  ei  ber* 
swadio  i  aros  gyda  ei  hen  frodyr,  i'w 
goleuo  yn  y  pethau  oedd  yn  ysgryth- 
yrol ;  ond  yn  ofer  bu  y  cwbl.  Darfii 
iddo,  yn  enw  ein  Harglwydd  lesu,  efe 
a'i  bobl,  ymneillduo,  a  thori  cymundeb 
a'r  corff  o  Fedyddwyr  yn  Nghymru. 

Yr  oedd  pawb  o'r  gweinidogion 
wedi  )rfcd  yn  drwm  o'r  yspryd  priodol 
i'r  grefydd  newydd  ;  eto,  nid  oeddynt 
yn  gweled  yn  addas  i  ymadael  a'u  hen 
frodyr,  y  rhai  oedd^mt  yn  barod,  îe  yn 
wir,  yn  rhy  barod,  fel  y  gwelwyd  wedi 
h)my,  i  dderb^m  y  grefydd  newydd. 
Mae  hi  yn  dra  thebyg  i'r  ddoethineb 
oddi  isod  y  mae  lago  yn  son  am  dani, 
yr  hon  sydd  yn  anianol,  daearol,  a 
chythreulîg,  ac  yn  cario  yn  ei  llaw 
ddehau  derfÿsg  ac  ymryson. 

John  Jones  a  neìllduodd  yn  mlaenaf» 
Cajilynodd  John  Edwards  o'r  Glyn  ef, 
ac  o  gylch  deg  ar  hugain  o  Eglwysi  y 
Glyn,  wedi  yfed  gwin  yr  ymraniad  ; 
Eglwys  y  Bryndefnydd  a'i  thri  gwein- 
idog.  Yr  oeddynt  yn  y  Bryn  o  gylch 
tri  ugain  oaelodau,  ^rrwyfyn  meddwl; 
ond  yn  nghorff  deg  miynedd,  wedi 
myned  o  gylch  deg  o  aelodau ;  a'r  cyff- 
elyb  ddinystr  sydd  yn  eu  dilyn  hwy  yn 
yr  holl  leoedd  a  ymneillduodd.  Ym* 
neillduodd  rhan  o'r  Bedyddwyr  yn 
Rhuth^m  ;  ymneillduodd  yr  holl  frawd- 
oliaeth  yn  Rhosllanerchragog ;  darfu  i 
dair  cangen  John  Jones  yn  Sir  Feirion- 
ydd,  droi  at  y  Bedyddwyr  Albanaidd, 
sef  Raraoth,  Brynbwbach  ;  Harlech ; 
Trawsf)mydd ;  a  rhai  yn  Nolgellau. 
Yn  Sir  Gaemarfon,  ymneillduodd  y 
frawdoliaeth,  oedd  yn  Nghriccieth.  Yn 
Llanllyfhi,  ^mmeillduodd  bren  yr  holl 
frawdoliaeth,  y  rhai  oeddynt  o  haner 
cant  i  driugain  o  aeloidau;  maent 
mewn  ychydig  flynyddoedd  wedi  myn-> 
ed  yn  dra  anaml.  Yn  Sir  Fon,  ym» 
neillduodd  W.  Burnell,  yn  nghyd  ag^ 
ychydig  o'r  frawdoliaeth.  Bu  ef  a 
hwythau  yn  myned  i  Gaeraarfon,  at 


Digitized 


byGoogle 


tô 


Hanês  y  Beàyddwyt  yn  Man, 


[EbriU, 


Edmund  Francis,  i  gymundeb ;  ond  y 
maent  hwy  er  ys  talm  wedi  uno  a*u 
hen  frodyr.  Rhoddodd  hon  ergyd 
greulon  i  achos  y  Bedyddwyr  mewn 
<ìwy  ffordd: 

Yn  gyntaf,  yspeiliwyd  y  corff  o  Fed- 
yddwyr  o  lawer  o  dai  cyfarfodydd 
oedd  wedi  eu  hadeiladu  ar  draul  y  corff. 
Darfu  i  Dafydd  Hughes  adeiladu  ty 
cyfarfod  yn  Mrondanwy,  enw  yr  hwn 
yw  Ramoth ;  casglodd  at  y  draul  trwy 
Eglwysi  y  Bedyddwyr ;  ond  pan  neill- 
duodd  John  Jones  oddiwrth  ycorff, 
gan  ffieiddio  pobpeth  oedd  gandd^mt ; 
ond  eu  harian  hwy  oedd  yn  y  capel, 
trodd  y  rhai  hyny  oddiwrth  y  dyben  y 
rhoddwyd  hwy.  Adeiladwyd  ty  cyf- 
arfod  yn  Harlech  hefyd,  yn  Sir  Feir- 
ionydd ;  bu  John  Jones  yn  casglu  yn 
mysg  Eglwysi  y  Bedyddwyr  yn  y  Gog- 
ledd  at  y  draul ;  ac  wedî  hyny,  cauodd 
allan  weinidogion  yr  Eglwysi  a  gyfran- 
odd  ato,  fel  na  chant  fyned  iddo  i 
bregethu  Efengyl  Grist  mwy  na  phe 
buasai  yn  Eglwys Gadeiriol  {Cathedraí) 
î'r  Pab.  Buasai  ym  dda  i'r  rhai  sydd 
yn  proffesu  eu  hunain  yn  unig  yn  ol  y 
gwirionédd  feddianu  ar  yr  egwyddor  o 
onestrwydd,  yn  ol  ail  lech  y  gyfraith. 
Mae  Efengyl  Crist  yn  dysgu  i  ddynion, 
**Pa  beth  a  ewyllysioch  i  ddynion 
wneuthur  i  chwi,  gwnewch  chwithau 
tddynt  hwy."  Mae  h)m  yn  brawf 
ychwanegol  nad  Yspryd  Crist  sydd  yn 
cjmhyrfu  crefydd  yr  ymraniad  ;  canys 
y  mae  Yspryd  Crist  yn  dysgu  dynion  i 
fod  yn  gyfiawn  tuag  at  ddynion.  Ty 
cyfarfod  Llanllyfni  hefyd  a  ddygwyd 
oddiar  y  corff  o  Fedyddwyr  gan  yr  un 
blaid.  Bu  John  Williams,  'yn  awr  • 
New  York,  yn  yr  America,  ond  y  pryd 
hyny  o'r  Garn  Dolbenmaen,  yn  sir 
Gaemarfon,  yn  casglu  at  draul  hwn  ^m 
mysg  Eglwysi  y  Öedyddwyr  trwy  y 
Deau  a*r  Gogledd ;  ond  yspeiliwyd  y 
corff  o'r  capel  hwn,  fel  na  cbänt  breg- 
ethu  ynddo  mwy  nag  yn  St.  Pedr  yn 
Rhufain.  Capel  neu  dy  cyfarfod  yn 
Criccerth  a  ddygwyd  hefyd  oddiar  y 
corff.  Gasglwyd  arian  ato  trwy  Eg- 
Iwysi  y  Bedyddwyr ;  ond  nid  ydynt  yn 
mwynhau  ei  ddefnydd  yn  ol  y  dyben  y 
cyíranasant  eu  harian.  Bu  hyn  yn 
goUed  i'rcorff;  ond  byddai  yn  gysur 
pe  byddai  o  ddefhydd  ganddynt  hwy  i 


ddychwelyd  eneidiau  at  Gríst,  trwy 
bregethu  yr  Sfengyl  yndd^mt.  Ond 
och  I  nid  yw  hyny  ond  y  peth  lleiaf  ei 
bwys  yn  eu  crefydd.  Mae  llafurío  yn 
ddiwyd  tuag  at  hyny  yn  cael  edrych 
amo  fel  offeiriad-grefft ;  fel  y  gwBa 
Deistiaid  yn  çyffredin,  feUy  hwythaa. 

Ond  yr  oedd  ail  ergyd,  neu  ffirwd  fid 
dylif  a  ddaeth  i  fewn,  yn  fwy  dyfethol 
na'r  yspeiliad  o'r  capelydd,  sef  yr  ys- 
pryd  rhagfamllyd,  conderoniol,  ac  an- 
nuwiol  a  dorodd  allan  fel  môr  o  groth 
yr  ymraniaeth.  Mae  yn  ben  camp  i 
allu  darlunio  yr  hoU  niwed  a  ddaeth  i 
fewn  trwy  yr  yspryd  hwn,  ac  mewn  cy- 
nifer  o  ffyrdd  a  gweithredoedd ;  fel 
mae  yn  rhyfeddod  na  buasai  wedi  ein 
hollol  ddyfetha  fd  corff  yn  y  Gogledd. 
Darfu  i  Dduw  fod  yn  dyner  iawn  atom 
yn  hyn,  trwy  argyhoeddi  amryw  o  hon- 
om  o  niwed  yr  yspryd  hwn.  Bu  Thom- 
as  Jones  o'r  G\yn  o  ddefnydd  yn  hyn 
o'rdechreu;  nifeddwyd  mo  hono  ef 
ddim  oU  ar  win  yr  ymraniad.  Chríst- 
mas  Evans  hefyd,  er  iddo  ef  mewn 
mesur  mawr  gael  eî  lefeinio  gan  y  lefain 
hwn ;  ond  trwy  drugaredd,  cafodd  ei 
argyhoeddi  mewn  modd  llym  o'i 
ddrwg ;  ac  yna,  dygodd  dystiolaeth  yn 
ei  erbyn.  Gwnaeth  yr  yspryd  hwn  i'r 
pregethwyr  fod  yn  bigog  wrth  sylwi  ar 
y  p^mciau  dadleugar,  ac  nid  eu  hegluro 
yn  ol  y  gair,  mewn  ffordd  deg  a  rhydd, 
mêwn  annhueddgarwch.  Mae  yspryd 
pleidgarwch,  yn  mha  le  bynag  yr  ym-* 
afael  ei  grafangau  annuwiol,  yn  peri  i'r 
rhai  a  fyddo  danei  awdurdod  beidio 
gwneyd  cyfìawnder  ä  daliadau  ei  gym- 
ydogion ;  oblegid  hyny,  nid  oes  parch 
ganddo  i  ddeddf  l3uw  fel  rheol  ym- 
ddygiad;  ond  ei  ddygasedd  ydyw  ei 
reol  ef.  Mae'r  ddeddf  yn  rhwymo 
dyn  i  wneyd  tegwch  â  daliadau,  ac  ym- 
ddygiadau,  ac  enwau  ein  cymydogion. 
Mae  y  áyn  sydd  yn  ei  le  yn  baLTod  i 
gydnabod  yr  hyn  sydd  dda,  ac  yn  llaw- 
enychu  o'i  blegid  pan  y  mae  yn  dwyn 
tystiolaeth  yn  erbyn  yr  hyn  sydd  ddrwg. 
Ond  y  mae  pob  peth  yn  ddrwg  gan  ys- 
pryd    pleidgar,    nad  yw    o  dan    fâth 

Ístamp)  ac  argraff  ei  blaid  efl  Mae 
iawer  o'r  cyfryw  yn  perthyn  i  bob 
plaid;  ond  gwnaeth  fawr  ddrwg  i'r 
Bedyddwyr,  ac  y  mae  yn  sîcr  o  wneyd 
drwg  i  bawb  y  caffo. 


Digitized 


byGoogle 


iâ8i.] 


Pw^ud  y  Wawr. 


17 


Ond  i  ddychwelyd  at  effaith  yx  ys- 
pryd  hwn  ar  y  Bed)rddwyr.  Parodd 
i'r  gwrandawyr  gilio ;  ac  nid  rhyfedd, 
canys  nid  oedd  yn  dysgu  mewn  add- 
íwynder.  Daeth  i  fewn  gydag  ef  ryw 
yspryd  iach,  anghyfreithlon :  esgeulus- 
wyd  gweddiau  teuluaidd  gan  lawer 
oedd  wedi  eu  harfer  am  flynyddoedd, 
o  dan  y  llìw  eu  bod  yn  anysgrythyrol. 
Esgeuluswyd  cyÊurfodydd  dirgeUidd 
mewn  amryw  fanau,  o  dan  y  lliw  eu 
bod  yn  anysgrythyrol.  Fel  hyn,  daeth 
dylif  o  yspryd  tra  ann^rmunol  i  mewn, 
ag  oedd  yn  cynyg  ysgubo  y  cwbl  o4 
flaen.  Disg^modd  rhyw  yspryd  gwag- 
fanylaidd  i  mewn,  fel  na  dderbynid 
dim,  o  natur  foesol,  heb  ei  fod  yn  cael 
ei  nodi  mewn  geiriau  llawn  ac  esiampl- 
au  yn  yr  Ysgrythyr,  megys  y  dylid  cael 
esiamplau  neu  orchymynion  eglur  am 
bethau  o  natur  bendant,  y  fath  ag  yw 
Bcdydd  a  Swper  )rr  Arglwydd.  Yr 
oedd  ac  y  mae  gyda'r  ymranwyr  ryw 
yspryd  ag  sydd  a  thuedd  ^nodde  i 
gladdu  pethau  moesol  mewn  pethau 
penodol,  neu  i  osod  yr  hoU  grefydd, 
ncu  y  rhan  fwyaf  pwysig  o  grefydd,  yn 
gynwysedig  mewn  pethau  pendant ;  ac 
y  maent  yn  troi  Uawer  o  bethau  o  nat- 
ur  foesol,  debygid,  yn  bethau  pendant; 
megys  golchi  traed  y  saint,  cariad- 
wleddoedd,  cusan  santaidd,  a  chasglu 
i'r  saínt.  Yr  wyf  fT  yn  meddwl  mai 
pethau  o  natur  foesol  yw  y  rhai  h^no, 
oblegid  eu  bod  yn  ganmoladwy  a 
hawddgar  jmdd^oit  eu  hunain;  ond 
mawr  yyr  y  pwys  a  osodant  ar  y  rhai 
hyn  fel  seremoniau  i'w  cyflawnu  yn 
benodol,  ac  nid  fel  pethau  moesol,  i'w 
cyflawnu  pan  fyddo  angenrheidrwydd, 
a'r  un  rheswm  yn  rhwymo  i'w  cadw  ag 
oedd  gynt.  Ond  i  adael  hyn  i  fyfyr- 
dodau  ychwanegol.  Mae  genym  achos 
niawr  i  ddiolch  i  Dduw  na  chafodd  yr 
yspryd  hwn  Iwyr  ddyfetha  crefydd 
broffiesedig  yn  ein  plith,  fel  y  mae  wedi 
gwoeuthur  yn  mhob  lle,  gan  mwyaf,  Ue 
y  derbyniwyd  yr  yraraniad  yn  Nghym- 
ru.  Er  maint  y  mae  amddiffynwyr  y 
grefydd  hon  yn  son  am  fyrdra  cyfiawn- 
der  dyn  i  gyrhaedd  cyflawnhad,  a 
gwerth  cjrfiawnder  Críst,  a'i  ddigonol- 
deb  i  hyny,  yr  h)m  sydd  yn  cydgordio 
â'r  Beibl  yn  ddiamheu ;  ond  wedi  y 


cwbl,  y  mae  eu  hysbryd  iach,  dîweddi, 
yn  anghydweddol  a  gwir  olwg  ar  y  ddau 
bwnc  mawr  hyn.  *'Ni  raid  i'r  rhai 
iach  wrth  feddyg,  ond  i'rrhaicleifion.'' 
Ni  chyfarfii  dim  a'r  corfí"  o  Fedyëd- 
wyr  jm  Ngogledd  Cymru  ag  oedd  mor 
debyg  i'w  diwreiddio  a'u  gwneyd  yn 
ddim.  Na  fydded  i'r  cyfryw  yspryd 
gyfarfod  a  neb  ar  ein  hol  ni,  yd^rw  ein 
taer  ddymuniad.  Bydded  i'r  Ar- 
glwydd,  yn  ei  ddaioni,  i  argyhoeddi  y 
rhai  sydd  yn  feddw  amo  hyd  yma. 


PWLPUD  Y  WAWR. 


Pregeth  Paul  yn  Antiochia»  Pisidia. 

ACTAU  XIII.    14—44. 


GAN  Y  FAaCH.  WM.  WILUAMS    (AN£LYP), 
CASaNARFON,   G.  C 


A.  Amser  ei  llefariad — Oddeutu  67 
oed  Crist. 

B.  Pwnc  y  bregeth — Profi  mai  lesu 
o  Nazareth  oedd  y  Messiah. 

Ç.  DuU — Hanesyddol;  tebyg  i  ei- 
ddò  Stephan. 

Oh.  Cynllun: 

I.  Trwy  ddangosfod  Duwyn  Dduw 
cyfamodol  í  r  genedL  ProÊi  y  gosodiad 
trwy  amr)rw  bethau : 

1.  Am  iddo  eu  dewis  ar  y  dechreu. 

2.  Eu  cynal,  eu  cynyddu,  a'u  gwar- 
edu. 

3.  Bod  yn  amyneddgar  tuag  atynt,  a 
chydrddwyn  â'u  cyndynrwydd  a'u  han- 
niolchgarwch. 

4.  Tori  ymaith  y  genedl  oedd  yn 
Nghanaan,  i  wneyd  Ue  i'w  bobl  ethol- 
edjg,  a  rhoddi  y  wlad  iddynt. 

5.  Bhoddi  dynion  wedi  eu  hysbryd- 
oli  i'w  Uywodraethu. 

(a)  Prophwydi — Samuel,  &c. 

(<) " 


s 


Bamwyr, 

f)  Breninoedd — Saul,  Dafydd,  &c. 

!l.  Trwy  roddi  iysHolaeth  èu  Duw 
hwy  am  Dafydd. 

I.  £i  fod  o  ddewisiad  dwyfol. 

a.  Fod  ei  gymeriad  yn  un  oedd  yn 
boddloni  Duw. 

3.  Fod  ei  ymarweddiad  yn  sanctaidd 
a  duwiol. 


Digitized 


byGoogle 


«6 


Pwlfiud  y  Wawr. 


rEfarfll, 


Jìâdiaä. — Dylent,  gan  hyny,  gredu 
yr  h^m  a  ddywedodd  Dafydd,  a  chredu 
yr  hyn  ddywedodd  Duw  wrtho. 

(a)  Yr  oedd  lesu  wedi  dyfod  o  lin- 
ach  Dafydd,  ac  felly,  (i)  yn  luddew; 
(a)  yn  freiniol.    Ps.  89  :  3,  4. 

(0)  Yr  oedd  lesu  yn  lachawdwr  add- 
awedig  i  Dafydd. 

{c)  Yn  lachawdwr  o  godiad  dwyfol, 
ac  o  awdurdod  y  nefoedd. 

(d)  Wedi  ei  godi  fel  jma  yn  lach- 
awdwr  i  Israel, 

(â)  O  had  Dafydd,  yn  ol  yr  addewid, 

III.  Trwy  ddangos  i  lesu  ddyfod  yn 
cly  rhagfynegiadau  am  dàno, 

1.  Gan  Dduw.   ŵa.  11 :  i — 5  ;  Jer. 

2.  Gan  Dafydd.    Adn.  33. 

3.  Gan  loan.     Adn.  24,  25. 

{a)  Gwnaeth  ífordd  i'w  ddyfodiad 
ef  arwy  bregethu  i  "bobl  Israel." 

{à)  Rhoddodd  rybuddo'i  dd^noesiad. 

Yn  adn.  16  mae  yn  eu  hanerch,  fel 
pobl  resymol  ac  mewn  angen  ìachawd- 
wriaeth,  i  ystyried  y  peth.  Gan  iddo 
enill  eu  gwrandawiad  hyd  yma,  gwna 
yr  apeliad,  mae'n  debyg,  am  ei  íoá  yn 
myned  i  ddweyd  yn  gryfach  a  mwy 
cymwysiadol  o  hyn  hyd  y  diwedd. 

IV.  Dengys  fodyr  hyn  a  wnaeth 
lesuy  ac  a  wnaethpwyd  iddo,  yn  gyf- 
lawniad  o'r  prophwydi, 

I.  Yr  hyn  a  wnaeth  y  penaethiaid  i 
lesu.  (a)  £i  osod  i  iarwolaeth.  (b)  Ei 
dynu  oìddiar  y  pren,  a'i  ddodi  mewn 
bedd. 

3.  Yr  achos  iddynt  wneyd  h)m  oedd 
eu  hanwybodaeth  o'r  prophwydi. 

3.  Gwnaethant  hyn  heb  gael  ynddo 
un  bai. 

4.  Fod  Duw  wedi  ei  gyfodi  oddi- 
wrth  y  meirw. 

Nodiad, — Hon  yd)rw  y  golofn  s)rdd 
yn  dal  adeilad  yr  efengyl,  ac  am  hyny 
ymhelaetha  yr  apostol  ar  hyn. 

(a)  Cododd  drwy  gydsyniad.  "Duw 
a'i  cyfododd"  (ad.  30),  feliy  yn  deg  a 
chyfreithlawn. 

(ò)  Fod  prawf  digonol  o'i  adg^rfod- 
iad.  "  Efe  a  welwyd,"  &c.    (31.) 

(e)  Fod  ei  adgyfodiad,  fel  cyflawniad 
o'r  addewid,  yn  "  newydd  da."  (32.) 

(d)  Mai  hyn  oedd  yn  profi  ei  fod  yn 


Fab  Duw.  Rhu£  1:4.  "  Fy  mab  yd- 
wyt  ti,"  &c. 

U)  Yr  oedd  ei  godiad  y  trydydd 
dydd,  cyn  iddo  weled  ll^rgredigaeth, 
yn  cadamhau  mai  efe  oedd  y  Messiah. 
(i)  Cododd  i  beidio  marw  mwy.  Rhii£ 
6:9.  Yr  oedd  hyn  yn  gyflawniad  o'r 
addewid,  ''Rhoddaf  i  chwi  sicr  drugar- 
eddau  Daíÿdd."  (2)  Cododd  yn  ftian 
ar  ol  marw ;  hyn  hefyd  yn  .ol  yr  add- 
ewid,  ''  Ni  adewi  i'th  sanct  wded  llyg^ 
redigaeth." 

Saif  yr  apostol  enyd  ar  yr  addewîd 
ddiweddaf  yna,  a  dengys : 

1.  Na  allai  hyn  fod  am  Dafydd  ei 
hun.  Sylwa,  (i)  Ar  fywyd  Dafydd. 
(2)  Ei  farwolaeth.  (3)  Ei  gladdedig- 
aeth.    (4)  Ei  arosiad  yn  y  bedd. 

2.  Fod  yr  addewid  wedi  ei  chyf- 
lawni  yn  lesu.    (Ad.  37.) 

V.  Y  cymwysiad. — ^Dengys  fod  a 
wnelo  hwy  â'r  h^m  a  ddywedodd. 

i.  Bydd  yn  fantais  iddjmt  gofleidio 
lesu.  (a)  Am  ei  fod  yn  diogelu.  (Ad. 
38.)  {^)  Am  ei  fod  yn  gwneyd  yrhyn 
na  allai  cyfraith  Moses  ei  wneyd.    (39^ 

Syhuet  ar  òwys  y  geiriau.  (Gwel  M. 
Henry  hefyd.) 

(1)  Fod  pechadur  eisiau  ei  gyfiawn- 
hau. 

(2)  Fod  y  rhai  a  gyfiawnheir  yn  cael 
eu  rhyddhau  oddiwrth  eu  heuogrwydd. 

^3)  Na  elhd  cael  byny  trwy  y  ddeddí 

(4)  Fod  cyfiawnhad  i'w  gael  trwy 
lesu  Gríst. 

(5)  Mai  y  rhai  a  gredant  gänt  eu 
cyfiawnhau. 

(6)  Ei  fod  yn  flblineb  ynddynt  eidd- 
igeddu  wrth  yr  efengyl,  gan  hyny. 

2.  Ei  bod  yn  beryglus  iddynt  ei 
wrthod.  (Adn.  40.)  (a)  Rhag  bod 
yn  amddiÊid  o'r  breinttau  addawedig 
i'r  rhai  a  gredant.  {ò)  Rhag  derbyn 
y  ddedryd  a  gyhoeddir  ar  y  rhai  a*i 
gwrthodant.  Hab.  i :  5.  (c)  Mae  gan 
hyny  yn  eu  rhybuddio  a'u  gwahodd. 

D.  Canlyniadau  y  bregeth.    Ad.  42. 

1.  Y  Cenedloedd  yn  atolygu  amo  ei 
thraddodi  y  Sabboth  nesaf. 

2.  luddewon  a  Phroselytiaid  yn  can- 
lyn  Paul  a  Bamabas 

3.  Yr  apostolion  yn  eu  cyngori  i  ar- 
os  yn  ngras  Duw. 

4.  Y  Sabbath  nesaf  daeth  lluaws  i'w 


Digitized 


byGoogle 


cMi.] 


Gwêiddiol  a  DeihoUdig, 


19 


gwnDMlo,  a'r  luddewcm  yn  ceníìgenu ; 
'hwythau  yn  troi  at  y  Cenedloedd ;  a'T 
dysgyblion  a  lanwyd  o  lawenydd  ac  o'r 
Ysbryd  Glan.    Ad.  52. 

£.  Priodoldeb  y  cynllun  iV  weied 
wrth  ystyried : 

(a)  iüiag&m  yr  luddewon  yn  erbjm 


{S)  £i  fod  yn  dangos  ìddynt  ei  íbd 
yn  deall  ^nr  Ysgrythyrau  a'r  Prophwydi, 
«c  yn  credu  ynddjmt. 

{€)  Mai  iddjmt  hwy  yn  arbenig  yr 
oedd  y  prophwydoliaethau  yn  perthyn, 
yn  gystal  a'u  cyflawniad. 

F.  Nodiadau. 

I.  £i  bod  yn  ymresymiadol  iawn  fod 
y  naill  osodiad  ýn  sylfaen  i'r  llall ;  a 
dylem  ei  gredu  o  herwydd  y  tegwch  a'r 
cywirdeb  hwn,  os  mai  pregeth  baroto- 
edig  oedd. 

8.  Rhaid  ei  fod  o  dan  gyfarwyddyd 
Ysbryd  Duw  os  mai  difyfyr  oedd  (fel 
yr  ydym  yn  credu  ei  bod),  felly  dylem 
dderbyn  ysgrifeniadau  Paul  fel  geiriau 
iDuw. 

3.  Gẃelir  fod  mwy  na  chynllun  o'r 
br^th  wedi  ei  chofnodi  gan  Luc. 

G.  Addysgiadau. 


<^WI^EIDDIOI-  A  pETHOI-EDiq. 


GAN  AP  P.  A.  MON. 
IX. 

Pe  gallem  edrych  yn  unig  ar  yr  h^m 
«ydd  ddymunol ;  yr  hyn  sydd  ddenol ; 
yr  hyn  sydd  hawddgar  a  phrydferth, 
a'r  hyn  sydd  ogoneddus  yn  y  byd, 
ODÌ  fyddai  ein  bywyd  yn  llawn  o 
ddedwyddwch  mewn  cymhariaeth 
i'r  hyn  ydyw  i  ran  liosog  o  hon- 
ou  ?  Y  mae  y  ddaear  yn  llawn  pryd- 
ièrthwch,  a'i  thrysorau  y  cyfryw,  ag  i 
lenwi  yr  ymchwiliwr  iddynt  â  s^mdod, 
refeddod,  a  Uawenydd.  Mae  y  byd  yn 
llawn  o  releddodau  ac  o  amlygiadau  o 
fewredd  a  daioni  Duw.  Paham  na 
^dem  ddedwydd  ?  Ncu  o'r  hyn  lleiaf, 
pabam  nad  aem  drwy  ein  gyria  fer,  heb 
«hwerwi  ein  bywyd,  a  gwneyd  y  rhai 
sydd  anwyl  genym,  a'r  cyíeiUion  yr 
^ym  yn  meddwl  y  byd  o  honynt,  yn 


anghyserus  ac  yn  ofìdus  o  herwydd  ein 
hymddygiadau  cecrus,  ein  **Batur 
ddrwg,"  a'n  croesraenigrwydd  cyfFred- 
inol  ? 

Y  mae  yn  sicr  fod  un  achos,  os  nad 
yw  hefyd  wrth  wraidd  llawer  o  rai  er- 
aiU,  ag  y  mae  genym  nî  ein  hunain  íeis- 
trolaeth  amo,  ond  i  ni  ddefnyddio  y 
synwyrau  y  mae  Duw  wedi  roddi  i  ni, 
bawb  o  honom.  Anhwyldeb  neu  af- 
iechyd  corphorol,  yn  tarddu  )ni  hoUol 
oddiar  ein  hymddygiadau  anesgusodol 
yw  yr  un  hwn,  a'i  enw  yw  Gwalldreil- 
iad  {dyspepsid),  Os  bydd  i  ddyn  da 
•weithredu  yn  groes  i  ddeddfau  iechyd 
bydd  yn  sicr  o  deimlo  y  gosp  cystal 
a'r  dyn  drwg.  Y  tri  diwrnod  a  their- 
nos  y  bu  Thomas  Carlyle,  pan  yn  dd)ni 
ieuanc,  yn  dreilio  raewn  gweddi  ac  ym- 
pryd,  cyn  penderfynu  pa  un  ai  i'r  Wein- 
idogaeth  neu  i  Lenyddiaeth  y  cysegrai 
ei  fywyd,  fu'r  achlysur  a'r  achos  i'r 
Dyspepsia  a  lynodd  wrtho,  gan  ei 
boeni,  a  dyspepseiddio  llawer  o'i 
ysgrifau  trwy  ei  oes  faith,  lafurfawr. 
Bwytaer  yn  gymedrol,  ^rfer  ddwfr,  >»« 
gyýrediny  cysger  wyth  awr  o'r  pedair-ar- 
hugain,  cadwer  y  gydwybod  yn  lan,  a'r 
galon  yn  ddiolchgar  i  Dduw  am  ei  hoU 
drugareddau — yna  gellir  chwerthyn  yn 
ngwyneb  Dyspepsia — a'i  gadwdraw. 

— Thomas  Oarlyle  oedd  jrn  ddiddadl 
eilydd  yn  unig  i  Samuel  Taylor  Cole- 
ridge  fel  siaradwr  {Conversaiionist), 
Yr  oedd  ganddo  gof  rhyfeddol,  ac  ni 
thrysorai  ynddo  ond  yr  hyn  oedd 
werthfawr.  Cymerer  a  ganlyn  fel  eng- 
raifft :  — "Adnabum  dair  cenhedlaeth 
o'r  Darwiniaid,  taid,  tad,  a  mab ;  Ath- 
istiaid  pob  un  o  honynt.  Y  mae 
brawd  i'r  naturiaethydd  clodfawr,  yn 
byw  heb  fod  yn  mhell  oddi  yma ;  dyn 
tawel,  heddychol.  Dywedodd  iddo 
gael  yn  mhlith  y  pethau  a  adawodd  ei 
daid  ar  ei  ol,  sêl  ac  yn  gerfìedig  arni ; 
**Omniaex  conchis/^  everything from 
a  clean  shell  1  Mi  a  welais  y  natur- 
iaethydd  y  dydd  o'r  blaen  ;  dywedaîs 
wrtho  fy  mod  wedi  darllen  ei  "Origin 
of  Species,"  a  llyfrau  eraill ;  nad  o«id 
efe  mewn  un  mcidd  wedi  fy  argyhoeddi 
mai  o'e  mwnci  y  disgynodd  dynion, 
ond  ei  fod  ef  a'r  sawl  a  enwir  ei  frodyr 


Digitized 


by-Google     


ao 


Gwreiàdiol  a  DethoUdig, 


[Ebrill, 


gwyddonol,  wedi  dwyn  y  genedl  bres- 
'  enol  o  Saeson  yn  agos  iawn  i*r  mwnci- 
aid. 

Ebe  fe  yn  mhellach  :  — A  gôod  sort 
of  a  tnan  is  this  Darwin,  and  well' 
meaningf  but  with  very  Uttle  inteliect. 
Ah,  peth  gresynol  ac  arswydus 
ydyw  gweled  genhedlaeth  gyfan  bron  o 
dd^mion  a  merched,  sy'n  proffesu  bod 
yn  ddiwylliedig,  yn  edrych  oddiam- 
gylch  mewn  modd  cîbddallyddol  ac  yn 
methu  canfod  Duw  yn  y  bydysawd.  Yr 
wyf  yn  tybied  mai  re-aetion  ydyw  ar  ol 
cyíhod  o  ragrith  a  ffug-honiadau,  o 
broífesu  yr  h^m  nad  oeddynt  yn  gredu, 
Ac  i  hynyna  yr  ydym  wedi  dyfod. 
Pobpeth  o  chwydredd  Uyífaint ;  efeng- 
yl  baw  yn  teymasu.  Fel  yr  wyf  yn 
myned  yn  henach — ac  yr  wyf  yn  awr 
yn  sefyll  ar  fin  tragwyddoldeb— mae  y 
frawddeg  hono  yn  yr  holwyddorega 
ddysgais  pan  yn  blentyn,  yn  dyfod  yn 
ol  yn  fwy  t'rawiadol  i  fy  meddwl,  a*i 
hystyr  301  dyfod  yn  llawnach  a  dyfhach; 
"Beth  ydyw  prif  ddyledswydd  dyn?*' 
"I  ogoneddu  Duw  a'i  fwynhau  ef  yn 
dragywydd."  Nis  gall  unrhyw  efeng- 
yl  baw  sy'n  dysgu  fod  dynion  wedi  dis- 
cyn  o  lyffaint  trwy  íwnciaid,  byth  osod 
hynyna  o*r  neilldu."  Ah  !  RareThom- 
as  Carlyle,  'does  dim  dyspepsia  yn  y 
syniadau  yna  o'th  eiddot,  Gawr  mawr 
y  byd  meddyliol ! 

— Mae  gan  y  Bedyddwyr  bum  cant 
o  eglwysi  yn  Indiana,  pedwar  cant  ac 
un-ar-bymtheg  o  weinidogion,  a  37,879 

0  aelodau.  Y  mae  yno  hefyd  Gym- 
deithasfa  o  Fedyddwyr  yn  cynwys  ped- 
air  mil  o  bobl  dduon  a  57  o  eglwysi. 

— Ddarllenydd  !  Mabwysiada  fel  rhe- 

01  bywyd,  yr  hyn  a  gynwys  y  geiriau 
hyawdl  canlynol  o  eiddo  y  diweddar 
Dr.  Chapin,  New  York  : — "Nis  gall 
íod  llwyddiant  na  rhinwedd  na  gogon- 
iant  ar  y  cyfan,  pan  b/ddo  dyn  yn  an- 
ffyddlon  i  gynhyrfìadau  goreu  ei  galon. 
Ddydd  a  nos,  gartref,  oddicartref,  yn  y 
maes,  y  faelfa,  y  gweithdy,  yr  ystafell 
ddirgel,  ar  y  fainc  swyddogol,  a  chad- 
air  y  Uy  wodraethwr,  bydded  iddo  gofìo, 
lle  bynag  y  byddo  ŷn  gweithredu,  a 
pha  beth  bynag  a  wnelo,  ei  fod  yn 
gweithredu  fel  goruchwyliwr  moesol, 


yn  uniongyrchol  a  phersonol  gyfrifol  i 
Dduw.  Bydded  iddo  gofìo  ei  fod  bob 
amser  yn  cynrychioli  y  wladwriaeth. 
Bydded  iddo  gyfrif  pob  gweithred  gy- 
hoeddus  fel  pe  byddai  yn  gyfrínachol, 
ac  i'r  dyben  hyny,  bydded  iddo  er  pob- 
peth,  mewn  materíon  cyfrínachol,wneyd 
yr  hyn  sydd  iawn.  Bydded  i  weithred 
annheilwng,  i'r  hon  y  mae  wedi  rhoddi 
yr  ymwrandawiad  lleiaf-— pa  mor  bell 
b^mag  y  bydd  oddiwrth  les  personol 
iddo  ef— gochi  ei  foch  â  chywilydd, 
megys  pe  byddai  wedi  coUi  safle  ber- 
sonol  anrhydeddus  a  pharch  trwy  hyny. 
Bydded  i'r  maxim,  fod  pobpethyn  deg 
mewn  gwleidiadaeth,'  swnio  mor  gras 
yn  ei  glustiau  a'r  maxim,  fod  pobpeth 
yn  deg  gyda  chrefydd,  pobpeth  yn  deg 
mewn  masnach,  pobpeth  yn  deg  yn  un- 
rhyw  weithred  rhwng  dyn  a  dyn. 
Bydded  iddo  gofio  nad  yw  unrhyw  sym- 
udiad  mor  hollol  a  neillduol  gyhoedd- 
us  ag  i  ddirymu  cyfrifoldeb  personol — 
nad  yw  unryw  dyrfa  mor  fawr  ag  i 
lyncu  ei  bersonoliaeth  moesol — «nd  yn 
y  man  yna,  yn  y  symudiad  cyhoeddus 
yna,  yn  y  dyrfa  fawr  aneirif  yna— ei 
fod,  fel  pe  byddai  yn  sefyll  ar  ei  ben  ei 
hun  yn  y  bydysawd,  yn  noeth  mewn 
ystyr  ysbrydol,  yn  gwrando  dedfryd 
Duw  a  churiad  ei  galon  ei  hun. 

— '•Tra  rhed  dw*r,  tra  rhua  taran, — tra  gwawl, 
Tra  gwelir  yr  huan  ; 
A  lloer  mewn  mantell  arian, 
Gwir  Iwydd  fo  i*r  Gymraeg  lan.*' 

"Caradog,  i8j8, 

— Dyn  hynod  oedd  Whiston,  cyí- 
ieithydd  Josephus,  yr  hwn  hefyd  fu 
gynorthwywr  i  Syr  Isaac  Newton  pan 
oedd  Syr  Isaac  yn  Proff.  o'r  Mathe- 
matics  yn  Rhydychain.  Yr  oedd  yn 
dduwinydd  ac  yn  seryddwr  enwog. 
Cyhoeddodd  y  byddai  i  gomet  ym- 
ddangos  ddydd  Mercher,  Hydref  14« 
1712,  ac  y  byddai  y  byd  yn  cael  ei 
ddinystro  â  thân  y  dydd  Gwener  can- 
lynol.  Ymddangosodd  y  comet,  a 
chafodd  effaith  ofnadwy  ar  y  bobl. 
Dywedir  i  dros  gant  o'r  offeiriaid  alw 
gyda  Archesgob  Canterbury,  prydnawn 
ddydd  Mercher,  i  erfyn  ar  fod  gweddi- 
au  priodol  i'r  achlysur  gael  eu  parotoi. 
Priododd  miloedd  o  ddynion  arddydd 
lauy  y  merched   y  buont   yn  cyd-fyw  ft 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Bwrád  y  Golygydd. 


ai 


hwynt  meg^rs  pe  buasent  yn  yr  ystad 
briodasol.  Aeth  lluaws  ar  y  dwr,  gan 
feddwl  y  byddent  ^m  fwy  diogel  jmo 
pan  ddaethai  y  tân ;  a  gorchymynodd 
Syr  Gilbert  Heathcote,  Prif  Oruchwyl- 
iwr  y  Bank  of  England,  ar  i'r  tân-wyr 
gadw  eu  ilygaid  yn  agored  ar  y  Bank. 
Yr  oedd  "run"  ofnadwy  ar  y  Bank,  y 
bobl  yn  meddwl,  fe  allai,  er  na  ddaeth- 
ant  a  dim  gyda  hwynt  i'r  byd,  y  gall- 
asent  fyned  a  rhai  pethau  o  hono. 
Taflodd  Captain  llong  Ellmynaidd  ei 
holl  bowdr  i'r  afon  Thames,  a  bu  y 
dychryn  yn  arswydus  hyd  oni  aeth  dydd 
Gwener  heibio,  a  gwawrio  bore  Sadwm 
íel  arferol.  Adnabyddir  Whiston  yn 
unig  yn  awr  fel  cyfieithydd  Josephus. 

— ^Ymddengys  fod  rhai  wedi  amheu 
iachusrwydd  golygiadau  crefyddol  ys- 
plenydd  y  Parch.  PhiUips  Brooks,  Bos- 
ton,  ac  yn  ofni  am  ei  orthodoxydd- 
iaeth.  Wele  ei  atebiad  i'r  cyfryw: 
**Mae'r  ymgnawdoliaeth  a'r  gwyrthiau 
y  dywedir  i  Grist  lesu  gyflawni,  yn 
ymddangos  i  mi  yn  ogpneddus  resym- 
ol,  nad  ydynt  yn  cael  ei  dirymu  gan 
unrhyw  wybodaeth  ddynol,  na  chan  y 
byd  y  mae  Duw  wedi  roddi  i  ni.     Yr 


wyf  yn  credu  eu  bod  301  hanesyddol 
wir,  ac  yn  hollol  naturiol  mewn  ystyr 
philosophyddol. ' ' 

Gallasai  ychwanegi,  nac  mewn  ystyr 
uchelwyddoniaeth  chwaith. 

— Hawdd  i'r  naiU  gyfaiU  yw  gofyn — y  llall, 
O  'wyllys  i  dderbyn, 
A  aU  brawd  orfawd  erfyn, 
A  modd  i  hael  omedd  hyn  ? 

Beibl  yn  rhodd  dda  fodd  ufaddaí — ^yw'r  hyn, 
Wr  hynaws,  a  geisiaf, 
Genych  chwi,  a  gwn  o  chaf, 
£i  hoU  linau  ddarllenaf. 

Caf  wir  rodd  i*m  cyfarwyddaw,T-nid  aur, 
Nid  arian  i'w  rhifaw, 
Ond  hyn,  cael  llyfryn  i*m  Uaw, 
Duw*n  rhwydd  iV  dyn  a'i  rhoddaw. 

Canwyll  i*r  didwyll  gredadyn — yw'r  Beibl, 
Orau  i  bawb  ddilyn, 
Fe  a  bys  dengys  i'r  dyn 
Draw  i'w  gwyliaw  dri  gelyn. 

Hwn  a  geir  yn  agoryd— yn  ddiau, 
Wan  ddytül  dyn  hefyd, 
Didwyll  y  mae*n  dywedyd, 
Yma,  drwy  bwyU,  am  dri  byd. 

Mynwn,  pe  cawn  i'm  unwaith— wr  addfwyn 
Hyn  o  rodd  berffaith  ; 
Eich  clod,  nid  gormod  y  gwaith, 
D'roganwn  drì  ugainwaith. 

— -*.  Ab  Gwüym  Ddu. 


8\vf dà  y  Gcolyéydà. 


PWNC  Y  CYMUNDEB. 

Yn  Seren  Cymru  am  Chwefror  25, 
gwelwn  a  ganlyn : 

''Mae  agos  i  un  ran  o  dair  o  Fed- 
yddwyr  Prydain  Fawr  a*r  Iwerddon  yn 
Nghymru.  Er  nad  yw  ond  Tywysog- 
aeth  fechan,  ei  phoblogaeth,  hi  a  sir 
F)mwy  ond  ychydig  dros  filiwn,  rhyw 
un  ran  o  bedair  o  boblogaeth  Llun- 
dain,  eto  i  gyd  mae  yr  enwad  Bedydd- 
iedig  yn  gymharol  gryf  yma.  Nid  )rw 
ei  nifer  yn  y  deyrnas  ond  281,000  yn  ol 
)rr  Handòooky  ac  yn  ol  y  Llawfyfr^  y 
mae  oddeutu  80,000  o*r  nifer  uchod  yn 
Nghymru.  A  thueddir  ni  i  gredu  fod 
ein  Uwyddiant  a*n  safìe  i'w  bríodoli  i'r 
ffaith  ein  bod  yn  gaeth-gymunwyr.  Nid 
oes  dim  yn  fwy  dinystríol  i  Iwyddiant 
y  Bedyddwyr  na  rhydd-gymundeb.  Y 
mae  cymundeb  agored  yn  cynwys  add- 


efíad  fod  taenelliad  ar  fabanod  yn  iawn; 
ac,  mewn  effaith,  yn  gwneyd  trochiad 
y  credinol,  ar  broffes  o  ffydd  yn 
Nghrist,  yn  beth  afreidiol  a  diles.  Pa 
ryfedd  fod  ein  brodyr  y  Saeson  mor 
araf  yn  meddianu  y  wlad  ?  Gan  nad 
ydynt  yn  rhoddi  pwys  ar  fedydd  y 
credinol  fel  cymhwysdcr  i  eistedd  wrth 
íwrdd  yr  Arglwydd,  pa  fodd  y  gellir 
dysgwyl  i  ereiU  roddi  pwys  arno  ?  Oy- 
huddir  ni,  fel  Bedyddwyr  Cymreig,  o 
gulni  ac  anfrawdgarwch  ar  gyfrif  ein 
bod  yn  gaeth-gymunwyr ;  ond  byddai 
yn  burion  peth  i'r  cyfryw  ymgyngorí 
â  Dr.  Bees,  Abertawe,  un  o  brif  oracl- 
au  y  Taenellwyr,  yn  neiUduol  yr  Anni- 
bynwyr,  cyn  cablu  Uawer  arnom.  Gyda 
golwg  ar  y  mater,  dywed  y  Dr.  fel  y 
canlyn :  —  ''Nis  gallai  unrhyw  olygûi 
fod  yn  fwy  dymunol  i  deimlad  Crist- 
ionogol  na  gweled  tyrfaoedd  o  ganlyn- 


Digitized 


byGoogle       ^ 


22 


Bwrdd  y  Golygydä. 


[Ebrill, 


wyr  Crist,  o  bob  enwad  efengylaidd, 
yn  ymuno  yn  achlysurol  i  gofio  mar- 
wolaeth  eu  Harglwydd ;  ond  y.  mae 
hanes  Anghydflfurfiaeth  yn  Nghymru 
yn  profi  tu  hwnt  i  bob  amheuaeth  na 
fii  dim  yn  fwy  ö  rwystr  i  Iwyddiant 
crefydd  na'r  ymgais,  er  fod  yr  amcan 
yn  dda,  i  uno  yn  barhaol  mewn  cym- 
deithas  eglwysig  bleidiau  o  wahanol 
olygiadau  crefyddol,  yn  neillduol  ar  y 
pwnc  o  fedydd.  Y  mae  hanesyddiaeth 
yn  tystio  mai  yr  eglwysi  dîgymysg  o'r 
ddau  olygiad  a  fuont  yn  fwyaf  llwydd- 
ianus  o  oes  i  oes,  tra  y  parhäai  y  rhai 
cymysg  yn  y  sefyllfa  fwyaf  nychlyd, 
hyd  nes  y  buasai  y  naill  blaid  wedi 
gorbwyso  y  Uall  i'r  fath  raddau  fel  ag  i 
wneyd  ei  dylanwad  yn  rhy  wan  i  fod 
yn  deimladwy."  (Gwel  "History  of 
Nonconformity  in  Wales,"  p.  214.) 
Na  sonied  ein  cyfeiUion  taenellyddol 
mwy  wrthym  am  gymundeb  rhydd; 
canys,  yn  ol  Dr.  Rees,  y  mae  yn 
rhwystr  i  Iwyddiant  crefydd.  Y  mae 
hanesyddiaeth  yn  tystio  mai  yr  eglwysi 
digymysg  fuont  y  rhai  mwyaf  Uwydd- 
ianus  o  oes  i  oes ;  felly  gwell  ydyw  i 
bob  plaid  lynu  wrth  ei  chymundeb  ei 
hun  hyd  nes  y  delom  i  weled  lygad  yn 
llygad,  yn  neillduol  ar  y  pwnc  o  fed- 
ydd. 

■  ^i»»  m  ■ — 

EIN  CYNYDD  YN  NGHYMRU. 


Pa  faint  bynag  o  gamwri  a  wneir  a'n 
ystadegaeth  fel  Bedyddwyr  yn  Nghym- 
ru  a  rhanau  eraiU  o*r  deyrnas,  mae  yn 
amlwg  ein  bod  yn  cynyddu  yn  y  wlad. 
Y  mae  y  daflen  gymharol  a  roddir  o'n 
cynydd  yn  y  Baptist  Handbook  yn  ys- 
tod  y  tair  blynedd  ar  ddeg  diweddaf, 
yn  profi  yn  eglur  mai  yn  mlaen  yr 
ydym  yn  myned  ;  a  phe  buasai  myn- 
egiad  cywir  genym  o'n  ystadegaeth, 
tueddir  ni  i  feddwl  y  buasem  yn  ym- 
ddangos  yn  llawer  mwy  golygus  nag 
ein  gosodir  allan  yn  y  Baptist  Hand- 
book.  Yn  ol  y  daflen  y  cyfeiriwyd  ati, 
y  mae  y  cynydd  fel  y  canlyn  : — 


Tybiwn  fod  y  ffigyrau  uchod  yn 
dangos  yn  ddiamwys  mai  yn  mlaen  yr 
ydym  yn  myned.  Y  mae  dros  150  yn 
fwy  o  eglwysi,  tua  60,000  yn  £wy  o 
aelodau,  a  thros  200,000  yn  fwy  o 
ddeiliaid  yn  yr  ysgol  Sabbothol  nag 
oedd  genym  yn  y  flwyddyn  1867.  Y 
mae  hyn  yn  gwneyd  canolrif  ein  cyn- 
ydd  blynyddol  yn  rhywle  tua  deuddeg 
o  eglwysi,  rhwng  pedair  a  phum  mil  o 
aelodau,  a  thros  ddeunaw  niil  o  ysgol- 
heigion  Sabbothol.  Ond  gallasai  ein 
C)mydd  fod  yn  llawer  mwy  nag  ydyw 
pe  buasai  yr  enwad  yn  gyíFredinol  yn 
fwy  efFro  i'w  ddyledswyddau.  Mae 
gormod  o  duedd  ynom  i  ymddiried  yn 
ein  hegwyddorion,  a  pheidio  gwneyd 
dim  tuag  at  eu  lledaenu ;  dysgwyl  i'r 
bobl  ddyfod  atom  ni,  301  Uemyned  â'n 
hegwyddorion  atynt  hwy ;  a  hyn,  yn 
ddiau  sydd  yn  rhoddi  cyfrif  am  y  ffaith 
fod  yr  Annibynwyr  a'r  Methodistiaid 
Calfinaidd  gymaint  yn  gryfach  na  ni, 
er  fod  y  diweddaf  a  nodwyd  wedi  codi 
yn  mhell  ar  ein  hol.  Y  mae  degau, 
os  nad  ugeiniau,  o  ardaloedd  yn 
Nghymru  wedi  eu  meddianu  gan  en- 
wadau,  tra  y  buom  ni  naill  ai  yn  pet- 
ruso  neu  yn  cysgu.  Ond  y  mae  ereiU 
yn  gweithio  yn  ganmoladwy — yn  hel- 
aethu  lle  y  babell,  ac  yn  estyn  cortyn- 
au  y  preswylfeydd  ;  a'u  harwyddair  yw 
eiddo  Caleb  a  Joshua,  "Awn  rhagora, 
a  meddianwn  y  wlad."  Mae  eisiau 
mwy  o'r  ysbryd  hwn  arnom  fel  enwad; 
a  phe  y  gellid  ein  gweithio  i  fwy  o  un- 
deb  a  chydweithrediad  yn  y  cyfeiriad 
hwn,  nid  oes  dim  a  safai  o'n  blaen.  — 
Seren  Cymru, 


Eglwysi. 
1867—      2,411 
1880—      2,565 


Aelodau.     Ysgolheigion. 
221,524  192,334 

281,061  430,608 


Cynydd—    154  59»537  238274 


CAPELI    GWEIGION. 

Gŵyr  llawer  o  Fedyddwyr,  os  nad 
pawb  o  honynt,  fod  y  Parch.  C  H. 
Spurgeon,  nid  yn  unig  yn  weinidog  ar 
eglwys,  ond  ei  fod  hefyd  yn  Uywydd 
athrofa  i  barotoi  dynion  ieuainc  gogyf- 
er  a*r  weinidogaeth.  Fel  llywydd  ath- 
rofa,  bydd  llawer  o  eglwysi,  o  bryd  i 
bryd,  yn  anfon  at  Mr.  Spurgeon,  i  )rra- 
ofyn  gweinidog.  Bydd  rhai  eglwysi, 
wrth  ysgrifenu  ato,  yn  rhoddi  desgrif- 
iad  helaeth  a  manwl  pa  íath  weinidog 


Digitized 


byGoogle 


i88i.1 


Bwrdd  y  Golygydd, 


«3 


y  carent  hwy  gael ;  ac  fel  y  gellid  dys- 
gwyl,  y  niae  rhai  o'r  ceisiadau  hyn  yn 
ddigrif  dros  ben.  Yn  bur  ddiweddar, 
anfonodd  eglwys  y  llythyr  canlynol  at 
Mr.  Spurgeon : 

"Anwyl  Syr — Mae  ein  capel  ^m  wag 
iawn.  Yr  oedd  ein  gweinidog  diwedd- 
af  yn  ddyn  gwir  dda,  ond  yn  anmhobl- 
ogaidd  fel  pregethwr.  Mewn  canlyn- 
iîä  i*w  dduU  sych  o  bregethu,  mae  ein 
cynuUeidfa  wedi  myned  yn  fach  iawn, 
A  fyddwch  chwi  mor  garedig  a  danfon 
atom  weinidog  a  fedr  lanw  y  capel." 

Mewn  atebiad  i'r  llythyr  hwn,  dy- 
wedodd  Mr.  Spurgeon,  nad  oeddgan- 
ddo  ef  ddyn  yn  ddigon  mawr  i  lanw 
capel.  Yn  mhen  deuddydd  neu  dri, 
dyma  lythyr  arall  yn  dyfod,  yn  dweyd 
nad  oeddynt  hwy  yn  dysgwyl  cael 
gweinidog  i  lanw  y  capel  yn  gorfforol; 
ond  ei  lanw  trwy  ddwyn  dynion  i 
wrando  arno,  gan  eu  cadw  yno  fel 
gwrandawyr.  Dyma  atebiad  diweddaf 
Mr.  Spurgeon : 

"Anwyl   GyfeiUion — Y   mae  digon 

0  waith  gan  weinidog  i  lanw  y  pwlpud. 
Mae  llanw  yr  eisteddleoedd  yn  dibynu 
liawer  iawn  ar  frwdfrydedd,  difrifoldeb, 
a  diwydrwydd  aelodau  yr  eglwys.  Os 
ydych  chwi  yn  galaru  oblegid  yr  eis- 
teddleoedd  gweigion  sydd  yn  eich 
capel,  cymhellaf  chwi  i  ganmol  eich 
gweinidog  nesaf  Bydd  yn  hawdd  i 
chwi  gael  gafael  mewn  rhy w  bethau  yn 
y  rhai  y  bydd  efe  yn  rhagori.  Sylwch 
yn  fanwl  ar  y  rhagoriaethau  hyny,  ac 
nid  arddiffygion  eich  gweinidog.  Siar- 
adwch  am  y  lles  ysbrydol  yr  ydych  yn 
dderbyn  oddiwrth  ei  bregethu  ;  bydd- 
wch  wrth  hyny  yn  tueddu  eraill  i  ddy- 
fod  i  wrando  arno,  ac  fe  fydd  i  chwi 
wneyd  daioni  mawr  i'r  gweinidog  ei 
hun.  Gwna  capel  Uawn  ei  wresogi,  a'i 
hèlpu  i  bregethu  yn  dda ;  ac  fe  fydd  i 
chwi  eich  hunain  ei  fwynhau  yn  well 
am  i  chwi  feddwl  á  siarad  yn  garedig 
am  dano.  Ond  i  chwi  gydweithredu 
yn  egniol  â'ch  gweinidog,  ni  fydd  y 
capel  yn  hir  cjm  bod  yn  llawn,  Yr 
wyf  yn  priodoli  Uawer  o'm   llwyddiant 

1  i'r  fFaith  fod  fy  eglwys  yn  gweithredu 
yn  y  modd  ag  yr  wyf  yn  ceisio  genych 
chwi  i  wneyd."    Y  mae  y  llythyr  hwn 


o    eiddo  Mr.  Spurgeon  yn  gyfryw,  fel 
mai  afreidiol  yw  ychwanegu  dim. 
Caerdydd.  Dewi  Elfed. 


HADES. 


Ymddengys  fod  cyfieithwyr  yr  Ys- 
grythyrau  i'r  iaith  Gymraeg  yn  col- 
eddu  y  syniad  fod  Hades  yn  gyfystyr  ag 
uffem,  oblegid  y  gair  olaf  a  ddodant  yr 
ddieithriad  yn  gyfieithiad  am  y  blaen- 
af ;  er  hyny  rhaid  eu  bod  weithiau  yn 
amheus  o'r  hyn  oedd  gwir  feddwl  y 
gair,  oblegid  cawn  hwy  yn  dodi  bedd 
ddwy  waith  yn  gyfieithiad  o  hono  ar 
ymyl  y  ddalen.  Yn  Seren  Gomer  am 
lonawr  y  mae  erthygl  ragorol  gan  y 
golygydd  ni  dybiem,  ar  ystyr  y  gair 
hwn — Hades.  Dywed  yr  awdwr, 
"Credwn  mai  y  syniad  a  gyflea  y  gair 
hades  ydyw  y  cyflwr  o  fod  wedi  marw 
o  ran  corff"  a^r  enaid."  Yr  hyn  a 
ddadleuwn  drosto  yw,  nad  yw  yn  gol- 
ygu  lle  o  gwbl,  ond  y  cyflwr  o  fodoli 
ar  ol  i  ddynion  farw,  pan  fydd  yr  en- 
aid  yn  hanfodi  ac  yn  byw  ar  wahan 
oddiwrth  gorff,  Nid  oes  a  fyno  a  ded- 
wyddwch  nac  ag  annedwyddwch  y  dyn 
yn  y  cyflwr  hwn.  Y  geiriau  priodol 
yn  y  gwreiddiol  am  uffem  yw  Gehena 
a  Tartarus. 

Dadleua  fod  y  gair  hades  yn  air 
rhywogaethol  {generic),  megys  y  gair 
anifail  yr  hwn  a  gynwysa  bob  peth 
sydd  yn  meddu  bywyd  anifeilaidd. 
Mae  dywedyd  fod  lesu  wedi  ei  eni  yn 
Asia  yr  ün  mor  briodol  a  dywedyd  ei 
fod  wedi  ei  eni  yn  ngwlad  Canaan,  yn 
Judea,  neu  yû  Bethlehem ;  oblegid  y 
mae  pob  un  o'r  rhai  hyn  yn  cael  eu 
cynwys  yn  y  nesaf  o'i  flaen.  Ac  mae 
dywedyd  fod  lesu  wedi  ei  eni  mewn 
adeilad  yn  berffaith  gyson  a  dywedyd 
ei  fod  wedi  ei  eni  mewn  beudy,  oblegid 
mae  yr  olaf  yn  cael  ei  gynwys  yn  y 
cyntaf.  Yr  unig  wahaniaeth  yn  yr  eng- 
reifftiau  uchod  yw,  fod  y  gair  olaf  bob 
tro  yn  fwy  terfynol  {definite)  na'r  gair 
blaenorol.  Felly  oni  all  y  gair  hades 
fod  yn  enw  o  yst^nr  eangach  na'r  geir- 
iau  uffern  a  beddj  ac  felly  gynwys  y 
ddau.  Credwn  mai  hyn  yw  y  gwir  es- 
boniad  ar  yr  achos  mewn  llaw. 


Digitized 


byGoogle 


34 


Bwrdd  y  Golygydd. 


[Ebrill, 


Y  DYSTEB. 

Yr  oedd  cwrdd  cyflwyniad  y  dysteb, 
ar  y  cyntaf  o  Fawrth  yn  nghapel  y 
Bedyddwyr,  yn  Rîngston,  Pa.,  yn  hy- 
nod  ddyddorol  i'r  gwyddfoddolion  oU, 
ac  yn  neillduol  felly  i*r  Parch.  Theo- 
philus  Jones,  canys  cafodd  ef  ar  y  pryd 
y  swm  anrhydeddus  o  535  o  ddoleri 
drwy  yn  unig  estyn  ei  ddwylaw  i'w 
derbyn;  nid  oedd  eisiau  cymaint  a^u 
cyfrif,  oblegid  yr  oedd  hyny  wedi  ei 
wneyd  yn  ofalus  yn  flaenorol. 

Golygfa  hynod  foddhaus  i  ni  oedd 
sylwi  ar  yr  hybarch  frawd,  y  Parch. 
Theophilus  Jones,  yn  sefyll  ar  yr  esgyn- 
lawr  gan  ddysgwyl  cael  y  trysor.  Ger 
ei  fron  yno  safai  y  Parch.  D.  Bhoslyn 
Davies,  gan  ddal  ypwrs  llawn  301  ei 
law  tra  y  traddodai  anerchiad  cyflwyn- 
íadol  pwrpasol  i'r  amgylchiad.  Tyb- 
iai  y  brawd  Jones  amryw  droion  fod 
yr  anerchiad  yn  diweddu  pryd  nad  yd- 
oedd — a  phob  tro  y  tybiai  felly  symud- 
ai  yntau  ei  ddwylaw  tuag  at  y  goden, 
ond  gan  nad  oedd  stori  y  cyflwynwr 
yn  terf)mu  pryd  y  tybid,  priodol  yd- 
oedd,  wrth  gwrs,  tynu  y  dwylaw  estyn- 
edig  yn  ol  am  ysbaid  pellach.  Ac 
felly  am  amser  go  faith  bu  llygaid  gloe- 
won  y  brawd  Jones  yn  petlio  ar  y  trys- 
orau  gerllaw,  a'r  dwylaw  yn  symud  yn 
mlaen  ac  yn  ol,  i  fyny  ac  i  lawr.  O'r 
diwedd  modd  bynag,  anrhydeddwyd  y 
dwylaw  a*u  perchenog  â'r  anrheg,  pryd 
y  diolchodd  Mr.  Jones  yn  gynes  iawn 
i'r  eglwysi  oU  a*i  cofiasant,  ac  i'w  gyf- 
eillion  yn  mhob  man ;  dywedodd  fod 
ei  hollfodolaeth  yn  diolch,  ac  y  teimlai 
3m  ddiolchgar  am  y  rhodd  hon  wrth 
dynu  yr  anadliad  olaf. 


ANGLADD  GWEINIDOG  ENWOG. 

Dydd  Llun,  Chwef.  7,  claddwyd 
gweddiUion  y  Parch.  Wm.  Thomas, 
gweinidog  y  Bedyddwyr  yn  Rhydwyn, 
Mon  (Lerpwl  gynt),  yn  mynwent  capel 
y  Ue  hwnw.  Er  yn  ddiwmod  rh)rfedd- 
ol  o  dymhestlog  daeth  canoedd  i'r  ang- 
ladd  o  wahanol  fanau  o  Gymru  ac  am- 
ryw  o  Loegr.  Eglwys  Rhydwyn  oedd 
un    o*r    eglwysi    a    wasanaethai    Mr. 


Thomas  dros   ysbaid  y  pum   mlynedd 
diweddaf  o'i  oes. 

Cafodd  ein  brawd  ddydd  hwy  yn  y 
winllan  na'r  cyffredin,  a  gweithiodd  yví 
galed ;  teithiodd  eilwaith  ac  eilwaìth 
trwy  G^rmru  benbaladr,  i  gynyg  Ceid- 
wad  i'r  coUedig,  ac  ymwelodd  yn  fyn- 
ych  ag  amr^rw  o  ddinasoedd  a  threfydd 
mawrion  Lloegr ;  pregethodd  mewn 
ugeiniau  o  gymanfaoedd,  a  chanoedd  o 
gyrddau  mawr ;  ac  nid  ydys  ^m  cofio 
cwyn  i'ẁ  ddewisiad  ef  erioed  fod  yn 
anflawd.  Gellir  dweyd  am  dano,  fel 
penteulu,  ei  fod  yn  h^maws  a  charedig ; 
fel  cymydog,  yn  hynod  o  gymwjrnas- 
gar ;  fel  bugail,  yn  dyner  a  gofalus  ;  ac 
fel  pregethwr,  301  un  o'r  rhai  mwyaf 
nerthol  a  phoblogaidd.  Gallai  gyfarch 
cydwybod  yr  annychweledig  yn  fin- 
iog ;  a  phan  yn  darlunio  y  nefoeddi 
gweithid  y  saint  yn  fynych  i  brofiad  y 
dysgyblìon  ar  fynydd  y  gweddnewidiaíd. 


MAN-LEWYRCHIADAU. 

— Mae  y  Parch.  James  Owen,  Aber- 
tawe,  yn  parhau  jm  enwog  fel  darlith- 
iwr,  301  gystal  a  phregethwr.  Testyn 
darlith  ddiweddar  ganddo  ef  ydoedd 
"Ohwedlau^sop." 

— Llawer  o  holi  sydd,  Ai  tybed  y 
daw  Eidnyfed  yn  ol  i  America?  Y 
fam  fwyaf  gyfiredin  yd)rw,  mai  yn  ol  y 
daw,  a  hyny  yn  Ued  fuan.  Da  Ednyf- 
ed  anwyl,  anfon  air  atom  i  ddweyd  sat 
yr  wyt  yn  teimlo.  Wyf  yn  siwr  bod 
arnat  hiraeth  am  danom  ni — ^mae  yma 
ganoedd,  os  nad  miloedd,  ^m  hiraethu 
ar  dy  ol  di,  beth  bynag. 

— Mae  Dr.  Ellis,  mab  yr  enwog  Cynddelw, 
newydd  droi  at  yr  Eglwys  Sefydledig.  Gwein- 
idog  ydoedd  ar  eglwys  Seisnig  Fedyddiedig 
yn  LlangoUen. 

^Mae  eglwys  Nefyn,  sir  Gaerfyrddin,  yn 
fyw  o  hyd,  ac  yn  amlygn  arwyddion  iechj^, 
ymdrech  a  gweithgarwch. 

— Hysbysìr  fod  eglwys  Porthmadog,  G.  C, 
wedi  rhoddi  galwad  g^mes  ac  unfrydol  iV 
Parch.  J.  Griffiths,  Llanfairfechan,  Ajfon. 

—Mae  eglwys  Pisgah,  firycheiniog,  wedi 
rhoddi  galwad  i  Mr.  John  Roberts,  myfyriwro 
Pontypool. 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Bwrdd  y  Oûlygydd. 


25 


—Mae  eglwys  barchus  PwUbeli  a  Tyddyn 
Shon  wedi  rboddi  galwad  unfrydol  i'r  Parch. 
J.  Thomas,  Llandudno,  ac  y  mae  yr  atebiad  yn 
ffadamhaoL  Dechreua  ftr  ei  weinidogaeth  yn 
ddioed. 

— Deallwn  fod  amiyw  o  bartoniaid  yn 
N^hymra  yn  gwingo  yn  erbyn  symbylau  cyí- 
rnith  newydd  y  daddu  ;  ond  rhaid  ymostwng. 

— Bedyddiadau  yn  Nghymm  yn  Uuosogi  ac 
yn  galonogol. 

— Dyma  engraifit, — Porthcawl,  Chwef.  ao, 
bedyddiwyd  un  brawd,  yr  hwn  a  fn  am  flyn- 

Îddau  yn  aelod  gyda'r  Annibynwyr,  gan   y 
^arch.  J.  Thomas. 

— Mae  lluüamus  yn  darUthio  Uawer  yn  y 
Deheudir  ar  «  Ysbrydegiaeth. "  'Does  berygl 
i  neb  o'r  Cymry  fyned  yn  BfmiuaHsts  ! 

— Tn  ddiweddar,  bu  farw  y  Parch.  T.  Bur- 
dett,  M.A.,  yn  lúwdon,  diwecjdar  athraw 
c^urol  Hwlffordd,  yn  69  oed.  Yr  oedd  efe 
yn  fawr  ei  barch  bob  amser  gan  y  myfyrwyr. 

~Mae  y  Parch,  D.  B.  Daries,  wedi  symud 
o  New  StntitSYÌUe  i  Shawnee,  Ò.,  ac  yn  cy- 
meryd  gofal  gweinidogaethol  yr  eglwys  fach 
jno.  Dygir  tystíolaeth  iddo  fod  yn  Uafurus  ac 
ymdrechgar  yn  StraitsviUe,  ac  ni  ddiflÿgiodd 
aes  gweled  yno  gapel  newydd  hardd. 

— Costiodd  capel  newydd  New  StraitsviUe 
oddentu  dwy  fil  o  ddoieri,  ac  y  mae  jn,  agos  i 
dair  rhan  o  bedair  o'r  draul  wedi  eu  talu. 
Mae  y  frawdoliaeth  yno  i'w  canmol  yn  fawr 
am  eu  cydymdrech. 

— Mae  y  Parch.  Charles  Jones,  M.A.,  Min- 
eral  Ridge,  O.,  wedi  cael  galwad  wresog  i 
New  StraitsyiUe,  ac  y  mae  galwad  iddo  hefyd 
o  Pársons,  Pa.  Yn  sicr,  gresyn  fyddai  iddo 
lyned  oddiwrth  y  praidd  caredig  yn  Mineral 
Ridge. 

— ^Mae  hiraeth  mawr  yn  nhy  y  brawd  Dr. 
Griffith,  Oak  HiU,  O.,  ar  ol  ei  anwyl  ferch  a  fu 
farw  yn  ddiweddar. 

— Y  Parch.  D.  C.  Thomas  (Chrístopher 
Bach)  sydd  a  gofal  presenol  eglwys  NUes,  O. 

— Mae  jx  eglwys  yn  Kingston,  Pa.,  mewn 
cyflwr  Ilewyrchus  o  dan  weinidogaeth  y  Parch. 
D.  Rhoslyn  Davies. 

— Mae  y  brawd  Jacob  W.  Evans,  Pittston, 
jn  Uawn  brwdfrydedd  mewn  arwain  cyrddau 
pobl  ieuainc  yr  eglwys. 

•— Brawd  olrwin  Station,  Pa.,  a  ddywed:— 
"  Er's  ychydig  amser  yn  ol  daeth  y  Parch. 
Llewelyn  Rees,  Johnstown,  gynt,  a'i  Iythjrr  i'n 
plith  ;  yr  oedd  y  fath  Iythyr  yn  anrhydedd  i'n 
nanwyl  frawd.  Duw  a*i  bendithio  i  wneyd 
llawer  rhwyg  yn  nheyraas  y  gelyn.*' 

—  Galwn  sylw  at  yr  hysbysiad  a  welir  ar  y 
dawr  mewn  perthynas  i  Lyfr  Emynau  a  Tbòn- 
au  at  wasanaeth  y  Bedyddwyr  Cymreig. 


ATEBIAD 

/  OJyniad  Mr.  Bettjamin  C.  Wtlliams, 
ChuTch  Hillyyny  Wawr  am  Chwef-^ 
ror  diweddaf,  "  A  yw  yn  iawn  galw 
y  Bäblyn  Charter?'' 

Gan  fod  eich  teithi  meddylioly  ac 
eiddo  rhai  eraill  yn  Church  Hill,  eich 
chwaeth  a'ch  hymroddiad  i  ddeall  gair 
Duw,  a'i  safle  berth^masol  i  bethau  er- 
aill,  ni  chaiíT  y  drafferth  o'ch  hateb  fod 
yn  ormod  i  ymg^myg  amo.  Gan  mai 
oddi  cartref  yr  wyf  pan  yn  gweled  eich 
gofyniad  gyntaf,  nid  oes  genyf  i'w 
wneyd  ond  ysgrifenu  ar  y  spur  of  the 
mament  amo. 

Er  deali  y  pwnc,  rheidiol  ^rw  rhoddi 
deffiniad  o  ystyr  Charter,  Charter  yw 
y  freinlen  a  rydd  y  Ddeddíwrfa  ìfanh, 
bwrdeisdref,  cwmni  gweithfaol,  cyn- 
adledd,  synod,  &c,  neu  State,  drwy 
neu  yn  herwydd  pa  un  y  deuant  yn 
ngolwg  y  gyfraith  yn  gyrph  sylweddol ; 
yn  meddu  hawl  gyfreithlon  i  basîo  rhe- 
olau  by-laws  pricNdol  iddynt  er  eu  llyw- 
odraethiad.  Cofier,  y  mae  pob  cynuU- 
iad  corphoredig,  jm  ngrym  ei  charter 
derbyniedig  oddiwrth  y  Ddeddfwrfa, 
3m  meddu  gallu  i  ddyfeisio  a  phasio 
rheolau  er  ei  hunan-lywodraethiad. 
Wel,  a  ydyw  y  Beibl  yn  charter  felly  i 
wahanol  enwadaeth  ac  eglwysi  ? 

Dilys  genym  nad  yw  y  Beibl  yn  cyd- 
nabod  gwahanol  enwadaeth  mewn  gwir 
grefydd  ;  a  chyda  golwg  ar  eglwysi, 
crea  y  Beibl  hwy  yn  gyrph  sylweddol, 
a  hollol  annibynol  ar  eu  gilydd. 

Mae  genym  ddau  wrthwynebiad  i  ys- 
tyried  y  Beibl  yn  charter  i'r  eglwysi : 

i.  Am  y  ceidw  y  Beibl  iddo  ei  hun 
y  gwaith  o  lywodraethu,  yn  gystal  a 
rhoddi  bodolaeth  i'r  eglwysi.  Charter 
a  gydnabydda  fodolaeth  y  sefydliadau 
corphoriaethawl  o  fewn  rhyw  derfyn- 
au;  ond  ni  lywodraetha  hwynt  yn 
mhellach.  Am  y  cynwysa  y  Beibl  re- 
olau  cyffredinol  a  neillduol  i'r  saint  fel 
unigolion,  yn  gystal  ag  yn  eu  perthynas 
gynulleidfaol,  i  fyw  wrthynt,  mae  yn 
fwy  ac  yn  gryfach  nag  un  charter.  Os 
nad  yw  y  Beibl  yn  gadael  i  ddynion 
ddod  yn  Gristionogion  fel  y  mynont ; 
fel  Cristionogion  i  ymffurfio  yn  eglwy^ 


Digitized 


byGoogle 


a6 


Bwrdd  y  Golygydd, 


lEbrill, 


fel  y  mynont ;  fel  eglwysi  i  fedyddio  a 
chymuno  a  chyfranu  ;  i  ymddwyn  at  eu 
gweinidogion,  diaconiaid,  a'u  gilydd, 
fel  y  mynont ;  os  nad  ym  y  gweinidog- 
ion,  diaconiaid,  a*r  saint,  i  ymddwyn 
at  eu  gilydd  fel  y  mynont,  ond  fel  y 
dysga  y  Beibl,  rhaid  fod  y  Beibl  yn  fwy 
na  charier.  Creda  y  Deist  i  Dduw, 
wedi  iddo  greu  y  byd,  ei  adael  iddo  ei 
hun  i  ymlwybro  a  fFurfio  nodweddion 
wrth  ddygwyddiad  (chance);  ond  sicr 
genym  nad  gwir  hyna ;  ac  mor  sicr  yd- 
ym  nad  felly  y  mae  gyda  golwg  ar  y 
Beibl  a'r  eglwysi.  Beth  bynag  a  grea 
yr  Ysbryd  Glan  drwy  y  Beibl,  myn 
drwy  yr  un  cyfrwng  ei  lywodraethu. 
Gorchymyn,  ac  nid  charter  i  fodoli,  a 
gafodd  y  greadigaeth ;  ac  y  mae  yn 
rhaid  iddi  wrth  y  gwr  a'i  gwnaeth,  bob 
mynyd  i'w  llywyddu.  Cyfartal  â  hyn 
yw  y  gwir  am  y  Beibl  a'i  waith.  Mae 
yn  rhaid  i*r  Cristion  wrth  yr  Hwn  a'r 
cyfrwng  a'i  creodd  yn  newydd  yn 
Nghrist  lesu,  i'w  gadw  yn  y  cyfiwr 
hwn.  Os  yr  Ysbryd  Glan  drwy  y  gwir- 
ionedd  yn  nwylaw  swyddwyr  darpared- 
ig  yn  y  Cyfansoddiad,  ddygodd  yr  eg- 
Iwys  i  fod,  efe  yr  un  modd  sydd  i*w. 
llywodraethu,  ac  nid  y  gweinidog,  dia- 
coniaid,  cwrdd  eglwys,  na  chymanfa 
oddiar  saíle  Pabyddoí.  Mae  llawer,  os 
nad  yw  yr  holl  wir,  yn  ngeiriau  y 
meddyliwr  galluog  a  manwl  Carson, 
pan  ddyweda,  "  Nid  oes  nemawr  i  un 
amgylchîad  y  dichon  Cristion  neu  yr 
eglwys  fyned  iddo,  nad  oes  iddi  reol 
addas  i*w  llywodraethu  yn  y  Beibl,  a 
hon  yn  gyrhaeddadwy  a  dealladwy  i'r 
hwn  a  foddlono  ymdrafferthu  tipyn  i 
chwilio  am  dani."  Symudai  credu  ac 
ystyried  hyn  lawer  o  drafferth  ddi-fudd 
eglwysig  a  chymanfaol ;  a  gwnelai  i 
lawer  penderfyniad  o*r  eiddynt  fod  yn 
hollol  ddi-alw  am  danynt. 

Yr  oedd  genyf  wrthwynebiad  ar  ys- 
tyriaeth  arall  i'r  term  charter  ar  y 
Beibl,  sef  ei  fod  yn  arwain  yr  eglwys 
a'r  enwad  i  fod  yn  Babyddol.  Nid 
oes  dim  y  gwyddom  am  dano  yn 
hawddach  i'w  brofi  a*i  egluro  na  hyn  : 
gwnawn  hyn  yn  awr,  Rhy  fynych  y 
dadblygir  mewn  cylchau  eglw)^ig  a 
chynadleddau  cymanfaol,  fod  yn 
hawddach  cael  clebrwr  uchel  ac  aml,  a 


chynygydd  ac  eilydd  i  fesurau  pwysig, 
na  chael  ymchwilydd  diwyd  a  gonest 
i*r  Beibl,  a  oes  mesurau  cyfFyrddedig 
â*r  mater  dan  sylw  wedi  pasio  gan  Ben- 
adur  teyrnas  nefoedd.  Nid  oes  achos 
pasio  dim  ar  ei  ol  ef ;  a  dwl,  rhyfygus, 
pasio  dim  o*i  flaen. 

Parhewch,  frodyr  anwyl  yn  Church 
HiU,  i  fyfyrio  y  Beibl,  ac  i*w  gydna- 
bod  yn  uchaflys  i  brofi  eich  holl  fater- 
ion  crefyddol,  ac  yn  brif  ddaioni  i'w 
feddu  yn  synwyr  yn  ý  pen,  ac  yn  ^y- 
ffroad  yn  y  galon.  Ll.  Rees. 


GOFYNIAD. 


Barchus  Olygydd -Byddwch  cystal  a 
rhoddi  lle  i  mi  gyflwyno  y  gofyniadau  canlyn- 
ol  i  sylw  y  Parch.  Ll.  Rees  : 

1.  Beth  ydyw  y  pethau  sydd  yn  gynwysedig 
mewn  cadw  yn  sanctaidd  y  dydd  Sabboth  ? 

2.  At  bwy  yr  oedd  y  gorchymyn  o  gadw  yn 
sanctaidd  y  dydd  Sabboth  yn  cael  ei  gyfeirío, 
ai  at  y  meistr,  neu  y  penteulu,  ynte  at  bob  dyn 
yn  bersonol  ? 

3  Pwy  oedd  gyfrifol,  os  buasai  y  gwas  trwy 
orchymyn  y  meistr  ^m  troseddu,  ai  y  meistr, 
ynte  y  gwas,  neu  bob  vn  o'r  ddau  ? 

4.  I  ba  raddau  y  mae  yr  Apostol  Panl  yn 
anog  y  gweision  i  fod  yn  ddarostyngedig  i*w 
meistríaid  ? 

Gan  fod  y  pwnc  o  weithio  ar  y  Sabboth  yn 
creu  tipyn  o  gynwrf  yn  yr  ardal  hon  yn  bres- 
enol,  a  Ilawer  o  esboniadau  yn  cael  en  cynyg 
amo  sydd  a  thuedd  ynddynt  i  gyfiawnhan  yr 
euog,  a  gosod  cadwraeth  y  Sabboth  yn  isel  yn 
ngolwg  y  byd  a*r  eglwys,  hyderwyf,  drosof  fy 
hun  a  llawer  eraill,  y  gwnewch  gyfiawnder  ft-r 
pwnc  ar  du  dalenau  y  Wawr  ;  ac  os  ydym  yn 
y.tywyllwch,  y  cawn  ein  dwyn  i*r  goleuni 
trwoch  chwi.  Yr  eiddoch  yn  ostyngedig, 
D.  A.  Dayies. 


BEDYDDIWYD^ 

Pigeon  Run,  O.,  Chwef.  27.  Ar  foreu  y 
Sablx>th  uchod,  gellid  gweled  llnaws  o  bobl  yn 
myned  i  lan  y  nant,  er  mwyn  cael  gweled 
chwaer  ieuanc,  merch  hynaf  Morgan  E.  James, 
yn  canlyn  Crist  yn  y  bedydd.  Yr  oedd  yr  ol- 
ygfa  yn  oRoneddus.  Y  gweinyddwr  oedd  y 
Parch.  J.  F.  Richards,  Newburgh.  Mae  yma 
nn  arall  yn  aros  am  fedydd. — Btdyddiwr, 

Yn  Pittsburgh,  Pa  ,  Sul  Mawrth  ^ed,  dwy 
chwaer  ieuainc  ar  broffes  o*u  flÿdd  yn  Mab 
Dnw,  gan  y  Parch.  A.  J.  Morton ;  a  da  genym 
hysbysu  fod  dwy  chwaer  arall  yn  dysgwyl 
gweinyddiad  jc  un  ragorfraint  idd^mt  y  Snl 
nesaf  — Joan* 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


.  Newyddion  a  Nodian. 

Newyddion  a  Nodion. 


27 


GAN  J.    EDRED   JONES. 


Crybwyllais  yn  y  rhifyn  diweddaf, 
fod  amgylchiadau  politicaidd  yr  Hen 
Fyd  yn  gwisgo  agwedd  fygythiol  ac 
anaddawoî— fod  drwg  yn  bodoli  o  tan 
y  crystyn  arwynebol.  Ond  nid  oedd- 
wn  yn  meddwl  pan  yn  ysgrifenu  hyny, 
y  buasai  y  drwg  hwnw  yn  dryllio  y 
crystyn  raor  fuan,  trwy  un  o*r  ffrwydr- 
iadau  mwyaf  dychrynllyd,  nad  yw  ei 
gyffelyb  yn  dygwydd  yn  aml  301  mhlith 
dynion  gwareiddiedig.  Y  mae  nerth 
ac  echryslonrwydd  y  gyflafan  olaf  hon 
wedi  siglo  Ewrop,  a'r  gwefreiddiad  yn 
peri  syndod  a  braw  hyd  eithafoedd  y 
ddaear.  Gwnaed  amr)n¥  gynygion 
blaenorol  am  fywyd 

YMERAWDWR   RWSSIA  ; 

ond  bu  Alexander  II.  yn  ffodus  i  ddi- 
anc  bob  tro  hyd  y  cynyg  diweddaf 
hwn.  Ond  y  mae  rhyw  ddiweddaf  yn 
hanes  pawb  o  honom  ;  ac  yn  bresenol 
y  mae  genym  i  gofnodi  fod  Ymerawd- 
wr  galluog  Rwssia  wedi  ei  frad-lofrudd- 
io  yn  farbaraidd  yn  ninas  St.  Peters- 
burgh,  gan  ei  ddeiliaid  ei  hun.  Ym- 
ddengys  ei  fod  yn  dychwelyd  tua'r 
palas  gauafol,  o  parade^  tua  2  o'rgloch 
brydnawn  dydd  Sul,  Mawrth  13,  yn 
nghwmni  amryw  o  urddasolion  ei  lys, 
pan  y  taflwyd  tân-belen  (bomb)  at  ei 
gerbyd  gan  rywun  o'r  lluaws  edrych- 
wyr  oeddynt  ar  yr  heol.  Ni  wnaeth 
hono  fwy  o  niwed  i'w  Fawrhydi  na 
dryllio  y  rhan  ol  o'i  gerbyd.  Ffrwydr- 
odd  hon  gyda'r  fath  nerth  nes  cloddio 
twU  yn  y  ddaear  galed  a  rhewllyd,  yn 
mesur  pedair  troedfedd  o  led,  a  phed- 
air  o  ddyfnder.  Cyn  fod  mwg  hono 
wedi  clirio,  taflwyd  pelen  o*r  ochr  ar- 
all  o'r  heol,  yr  hon  a  ffrwydrodd  wrth 
draed  yr  Ymerawdwr,  gan  ddryllio  ei 
goesau  a  rhwygo  ei  ymysgaroedd.  Car- 
iwyd  yr  Ymerawdwr  clwyfedig  i'r  palas 
gauafol ;  bu  yno  mewn  cyflwr  o  an- 
nheimladrwydd  am  tua  dwy  awr,  pan  y 
gosododd  angau  derfyn  ar  ei  boenau. 
Heddyw  mae  Ymerawdwr  mawr,  gallu- 
og  ac  unbenaethol  holl  Rwssia,  yn  gor- 


wedd  yn  ei  arch,  yn  gydradd  â'r  dis- 
tadlaf  o'i  ddeiliaid.  Ond  mae'r  llof- 
ruddiaeth  greulon  hon  wedi  gyru  iasau 
o  arswyd  trwy  y  byd  gwareiddiedig,  er 
nad  ydoedd  y  fath  gyflafan  yn  hollol 
annysgwyliadwy. 

Ar  foreu  EbriU  2,  1879,  saethodd 
dyhiryn  ato,  pan  ydoedd  allan  yn  cy- 
meryd  ei  daith  foreuol  arferol,  mewn 
lle  agored  rhwng  y  palas  gauafol  a'r 
Swyddfa  Dramorol.  Ar  y  içeg  o  fis 
Tachwedd,  yr  un  flwyddyn,  gwnaed 
cynyg  beiddgar  arall  i  chwythu  fyny 
gledrau  y  rheilffordd,  o  fewn  dwy  fiU- 
dir  i  ddinas  Moscow,  pan  feddylid  fod 
yr  Ymerawdwr  yn  myned  gyda  cher- 
bydres  neillduol.  Taniwyd  y  maga- 
zine  tan-ddaearol  y  foment  yr  oedd  y 
gerbydres  yn  myned  trosto ;  chwyth- 
wyd  y  ffordd  a'r  cledrau  i  fyny,  a 
hyrddiwyd  y  gerbydres  i'r  ífos,  ond  yn 
fíbdus  yr  oedd  ei  Fawrhydi  wedi  pasio 
mewn  trên  arall,  ychydig  fynydau  yn 
flaenoiol.  Wedi  gwneyd  ymchwiliad, 
caed  allan  fod  twnel  wedi  ei  gloddio 
yn  bwrpasol  o  anedd  gyfagos,  odditan 
y  rheilfíòrdd,  a'r  peiriant  ufFernol  )m 
cael  ei  danio  gan  ^aŵry  o'ranedd  gry- 
bwylledig.  Dywedir  fod  y  twnel  hwn 
wedi  costio  ugain  diwrnod  o  lafur  cal- 
ed  i  ddau  o  bersonau  ! 

Ar  y  5ed  o  Chwefror,  1880,  gwnaed 
ymdrech  greulon  arall  i  chwythu  f)my 
ran  o'r  palas  gauafol.  Ar  yr  amser  y 
byddai'r  teulu  Ymerodrol  yn  ciniawa, 
c)rmerodd  ffrwydriad  arswydus  le,  gan 
ladd  rhai,  a  chlwyfo  eraiíl ;  ond  gan 
fod  yr  Ymerawdwr  yn  dysgwyl  Tywys- 
og  Hesse,  nai  i*r  Ymerodres,  i  giniawa 
gyda  hwy  yr  hwyr  hwnw,  yr  oedd .  y 
teulu  wedi  oedi  myned  i*r  aining  room 
hyd  nes  y  deuai.  Felly  arbedwyd  ei 
fywyd  y  tro  hwnw  hefyd.  Ond  gan  fod 
iddo  gymaint  o  elynion  yn  sychedu  am 
ei  waed,  nid  oedd  yn  rhesymol  dysgwyl 
y  gallai  ddianc  o  hyd,  ac  nis  gwnaeth. 

Yr  ydys  wedi  cael  allan  i  foddlon- 
rwydd  yn  awr,  fod  y  peiriant  dinystr- 
iol  a  chwythodd  i   fyny  ran   o*r   palas 


Digitized 


byGoogle 


a8 


I^ewyddion  a  Nodion. 


[EhriU, 


gauafol  yr  amser  a  nodwyd  uchod,  wedi 
ei  wneuthur  gan  Mr.  Loriot,  ar  gongl 
heolydd  Nassau  a  Fulton,  yn  ninas  New 
York.  Galwyd  ar  Mr.  Loriot  gan  fon- 
eddwr  trwsiadus,  a  gorchynodd^Mẁ^ 
bychan  a  allai  danio^r^  crackers  ar  y 
4ydd  o  Orphenaf.  Wedi  cael  un  a 
brofodd  i  foddlonrwydd,  cymerwyd  ef 
i  fifẁrdd ;  a  dychwelodd  yn  Awst,  gan 
ofyn  i'r  gwneuthurwr  am  wneyd  un  a 
allai  áàsÀo  fuìminant  a  osodid  yn  mhell 
oddiwrth  y  peiríant.  Gwnaed  hwnw 
dracheíh ;  a  dyma'r  offeryn  a  ddeíh- 
yddiwyd  yn  y  palas. 

T  mae'r  giwed  Nihilistaidd  wedi  de- 
chreu  oddiar  y  flwyddyn  1874 ;  ac  er- 
byn  hedd^rw  ymaegwreiddiau  acbang- 
enau  y  gymdeithas  wenwynig  hon  wedi 
ymledu  tros  yr  hoU  ymerodraeth  eang. 
Ac  er  llymder  pob  cosbedigaeth  ar  ber- 
sonau  cysylltiedig  â  hi,  y  mae  wedí 
herío  carcharaui  Sibería,  ac  angau  ei 
hun.  Ymddengys  fod  y  Nihilistiaid  yn 
barod  i  ddyoddef  unrhyw  galedi  ac  ar- 
teithiau,  er  c^rrhaedd  eu  hamcan.  Ac 
y  mae  yn  deilwng  o  sylw  hefyd,  nad 
3rw  y  personau  sydd  wedi  bod  yn  flaen- 
llaw  yn  yr  ymosodiadau  ar  fywyd  yr 
Ymerawdwr,  ond  dynion  ieuainc  rÂwng 
j8  ajo  oed  I  Ond,  o  ran  hyny,  y  mae 
Uysoedd  bam  a  charcharau  y  byd  yn 
profi  fod  y  mwyafríf  o  droseddau  o  wa- 
hanol  raddau  a  natur,  yn  cael  eu  cyí- 
lawni  gan  iV»^r/v^  rhwng  15  a  25  oed. 
Y  mae  h)m  yn  alarus,  eto  yn  ffaith. 
Darllenais  ysgrif  yn  un  o  newyddiadur- 
on  Cymru  yn  ddiweddar,  yn  cwyno  am 
gynydd  rhyfeddol  yn  nifer  y  trosedd- 
wyr  ieuainc  yn  yr  hen  Dywysogaeth 
anwyl  ac  uchel-freintiog.  Y  mae  hyn 
yn  ddirywiad  gresynus,  a  dylai  y  rhai 
y  perth^m  iddynt  gymeryd  y  drwg  wrth 
ei  gyrn  yn  amserol.  Ffaith  alarus  ac 
awgrymiadol  arall  ydyw  y  goffoìedd  di- 
gèl  mae'r  brad-lofruddiaeth  gwaedlyd 
hwn  wedi  roddi  yn  ngwersyll  y  blaid 
Nihilistaidd,  Socialistaidd,  a  Chommu- 
nistaidd  yn  Ewrop  ac  America.  -  Nid 
bywyd  Ymerawdwyr,  Breninoedd,  ac 
eraiU  mewn  awdurdod,  yw  y  pwnc  yn 
gymaint  a  bywyd  pob  llywodraeth^  pob 
irefn^  pob  llwyddianty  a  phob  golud 
casgledig,  Gelynion  beiddgar  y  rhan 
oreu  o  ddynoliaeth,  yw'r  giwed  yna,  pa 


enw  bynag  a  wisgant.  Ymaeprífddin- 
asoedd  America  yn  llawn  o  honynt,  ac 
y  maent  yn  dechreu  bygwth  ein-  prif 
gyfoethogion  yn  barod  !  Beth  fydd 
'sefyllfa  pethau  yma  ugain  mlynedd  o 
yn  awr? 

Nid  wyf  am  gelu  y  ffaith  fod  llawcr 
o  orthr)ander  wedi  ei  deimlo  ja  Rws- 
sia,  eto  y  mae  pob  dyn  gonest  jm 
rhwym  o  gydnabod  fod  Alexander  II» 
yn  Fonarch  goleuedìg  a  dyngarol  ar  7 
cyfan.  Rhyddhaodd  i^n  miHwn  û 
serfs  /  Hwylusodd  y  ffbrdd  i  addysg 
gyffredinol,  a  dechreuodd  welliantan 
mawrion  ar  radd  helaeth.  A  phe  caw- 
sai  lonydd  i  gario  allan  ei  feserau,  bu- 
asai  yn  cyfodi  Rwssia  o'r  cyflwr  semp- 
barbaraidd  y  mae  wedi  bod  ^mddo  er*s 
oesoedd.    Y  mae 

PRYDAIN    FAWR 

yn  ymddangos  mewn  goleu  ann^rmunol 
eto,  yn  ei  hymgais  i  ddarostwng  y 
Boeríaid  yn  Transyaal,  Affríca  E^e- 
heuol. 

Yn  1652  sefydlodd  y  "  Dutch  East 
India  Co."  drefedigaeth  o  amaethwyr 
yn  Mhenryn  Gobaith  Da.  Yn  1686 
aeth  150  o  French  Huguenots  atjrnt ; 
ymbriodasant  a'u  gilydd,  a  buont  fjw 
yn  llwyddianus.  Yn  mhen  blynyddan 
ceisiasant  daflu  ymaith  yr  iau  Dutch- 
aidd,  er  sefydlu  llywodraeth  annibynoL 
Rhoddodd  y  Dutch  hwy  i  ofal  y  Saes- 
on,  y  rhai  ar  •!  deng  mlynedd  o  ym- 
drech,  a  gymerasant  feddiant  yn  1814. 
Ond  cymaint  oedd  anfoddlonrwydd  y 
Boeriaid,  fel  y  penderfynodd  nifer 
mawr  o'r  amaethwyr  i  daflu  eu  ffem>- 
ydd  i  fyny,  ac  ymfudo  tu  hwnt  i  linell 
y  meddiant  Prydeinig,  a  chymeryd 
trcut  o  dir  anghyfaneddedig.  Dywöd- 
ent,  "  Yr  ydym  yn  gadael  y  drefedig- 
aeth  hon  mewn  Uawn  sicrwydd  nad  oes 
gan  y  llywodraeth  Brydeinig  un  hawl 
arnom  mwyach,  ac  y  cawn  lonyddwch 
i  lywodraethu  ein  hunain  heb  ei  hym- 
)rraeth.  Yr  ydym  yn  penderfynu  pa  le 
bynag  yr  elom,  i  gynal  i  fyny  egwydd- 
oríon  cyntaf  rhyddid.  *  *  Ond  ar  ol  my- 
ned,  a  llwyddo  yn  eucartrefle  newydd, 
daeth  y  Saeson  ar  eu  gofyn  drachefn. 
Cododd  y  Boeriaid  mewn  gwrthryfel^ 
ond  wedi  eu  darostwng,   symudodd  y 


Digitized 


byGoogle 


iS8i.] 


Barddamaeth. 


Boerìaid  eilwaith  tu  hwnt  i'r  afon  Vaal, 
agalwasant  eu  meddiant  newydd  yn 
Trans  Vaal.  Wedi  llwyddo  yma  eto, 
gwnaeth  Lloegr  amodau  ä  hwy  yn  y  fl, 
1852,  gan  sicrhau  iddynt  yx  "  hawl  1 
drín  eu  hachosion  eu  hunain,  a  Uywod- 
raethu  en  hunain/'  heb  achosi  iddynt 
ofiai  unrhyw  ymyraeth  oddiwrth  y 
U^rwodraeth  Brydeinig.  Âm  dros  25 
mljrnedd  bu  y  Boeriaid  yn  mwynhau 
rhyddid  a  gwerin-lywodraeth.  Yr  eedd 
eu  daear  yn  Uawn  o  fẁnau  gwerthfawr, 
yroeddynt  yn  ymgyfoethogi  yn  gyf- 
lym,  ac  yr  oedd  poblogaeth  o  tua  280,- 

000  3m  llwyddianus  a  boddlongar.  Ond 
yr  oedd  h^m  yn  ormod  i  lygad  cybydd- 
lyd  a  gonraicus  John  Bull;  anghof- 
iodd,  yn  gyfleus,  y  cyfìunod  a  wnaeth  à 
hwy^m  1852;  rhuthrodd  arnjrnt  dra- 
chefh,  yn  1877,  o  dan  yr  esgus  nad 
oeddynt  jn  alluog  i  lywodraethu  eu 
hunain  !     Oddiar  hyny  hyd  yvL  bresen- 

01  y  mae  llywodraeth  Prydain  wedi 
bod  3m  ceisio  darostwng  y  Transvaal 
republic/  Yn  mhlith  holl  ryfeloedd 
gwaedlyd  Lloegr,  ni  fu  un  erioed  mor 
anghyíìawn  a  gorthrymus,  a  cheisio 
darostwng  y  dynion  hyn  i  blygu  i'w 
hawdurdod,  pan  nad  ydynt  erioed  wedi 
cyflawni  trosedd  gwaeth  na  cheisio 
rhyddid  ac  annib^miaeth.  Ysgrifenai 
un  a  fu  byw  yn  eu  plith,  *'  Dynion  ar- 
af  i  feddwl,  ond  ar  ol  iddynt  bender- 
fynu,  nid  yn  hawdd  y  gellir  eu  troi. 
Cenedl  gartrefol,  sobr,  rinweddol,  daw- 
el,  ac  mor  llawn  o  ffydd  ^m  Nuw,  ac  o 
gyfiawnder  rhwng  dyn  a  dyn  ydyw,  ag 
a  all  y  byd  dynol  ddangos,"  Er  dar- 
ostwng  y  bobl  ddiniwed  hyn  i'w  hawd- 
urdod,  mae  Lloegr  wedi  ymladd  â  hwy 
yn  greulon  am  y  pedair  blynedd  diw- 
eddaf ;  ond  mae'r  Boeriaid  yn  fwy  na 
maích  iddi  yn  bresenol.  Gorchfygas- 
ant  mewn  brwydrau  poethion  ond  teg, 
yn  ddiweddar,  pan  y  Uaddwyd  un  o 
brifgadfridogion  y  fyddin  Brydeinig. 
Oddiar  h^my  y  mae  telerau  heddwch 
0  dan  ystyriaeth  y  pleidiau.  Ac  er  fod 
dosbarth  lluosog  yn  Lloegr  yn  galw  am 
Iwyr  ddarostwng,  os  nad  difodi  y  Boer- 
iaid,  cyn  siarad  am  heddwch,  eto  y 
mae  i'w  obeithio  na  fydd  Lloegr  yn 
euog  o*r  trosedd  erchyll  o  wrthod  dyf- 
od  i  amodau  heddwch  ar  y  telerau  mae 


y  Boeriaid   yn  hawlio — rhyddid  i  lyw- 
odraethu  eu  hunain. 

Ni  chaniata  gofod  y  golygydd  i  mi 
wneuthur  ond  byr-grybwylliad  am  ein 

HELYNTION   CARTREFOU 

Urddfreiniwyd  yr  Arlywydd  Garfield 
mewn  tangnefedd.  Traddododd  araeth 
ardderchog,  teilwng  o'r  dyn,  yr  ysgol- 
haig,  y  gwladweinydd,  a'r  amgylchiad* 
Dewisodd  ei  Gyngorwyr,  a  chadamha* 
wyd  hwy  gan  y  Senedd,  heb  un  gwrth- 
wynebiad,  ac  y  mae  ei  weinyddiaeCh 
wedi  dechreu  ar  ei  gwaith  o  ddifrifc  Y 
mae  yn  werth  iV  gofnodi  hefyd,  fod 
holl  awenau  y  Uywodraeth  yn  medd- 
iant  y  Gwerinwyr  unwaith  eto.  Pen- 
derfynwyd  tynged  Ty  y  Cynrychiolwyr 
yn  )rr  etholiad  cyffiredinol,  yx  hydief 
diweddaf,  ond  ofhid  oddiar  hyny  y 
gallai  y  Democratiaìd*  ddal  eu  gafael 
yn  y  Senedd  am  y  ddwy  flynedd  ddy- 
fodol ;  ond  trwy  gymorth  y  Seneddwr 
Mahone  o  Yirginia  (Democrat),  Uwydd- 
odd  y  Gwerinwjo'  i  organiúo  y  Senedd 
ar  y  i8fed  o  Fawrth.  Pilsen  chwerw 
oedd  hon  i'r  Dems^  ond  bu  raid  idd^mt 
ei  Uyncu.  Yn  mhell  y  byddo'r  dydd 
pan  gaflo  y  Democratiaid  eto  afael  ar 
yr  awdurdod  a  goUasant  yn  ddiweddar. 
Bydded  oes  hir  i'r  blaid  Werinol ;  ac 
feily  y  bydd,  oni  ddinystrir  hi  gan 
flaenorìaid  anonest  ac  uchelgeisiol. 


Barddoniaeth. 

D.  S.  ROBERTS  (DAFYDD  DYFED) 

HYD9   PARK«   PA. 


<«  Dafydd  Dyfed"  ehedodd~-i  weU  byd, 
A'i  hoU  boen  ddybenodd ; 
I'r  nefolìon  feirddion  o'i  fodd, 
Duw  lestt  a*i  intradusodd. 

Wedi  siglaw  llaw  hwnt  i*r  llen — a  gwyr 
Rhagoraf  yr  awen  ; 
Ac  iddo  wisgaw'r  wisg  wen, 
Yna  y  lln  ganai*n  Uawen, 

Rai  o'r  hen  fftd  ganiadatt— a  hwyliog 
Nefolaidd  anthemau ; 
Dewi  lonir  gan  delynau 
Aur  y  nef»  a'r  lor  wna'i  fawrhau. 

"Am  ci  (fydd  "Dafydd  Dyfed  *— y  nefoedd 
Gan  Naf  ga'dd  yn  dejrmged  ; 


Digitized 


byGoogle 


30 


Y  Maes  CenadoL 


[EbiiU, 


Ac  ä  bri  eto  gwobrwyed 
Ei  weddw'n  gu,  Nef  iddi'n  gêd. 
Hydt  Park.  T.  ClLCENlN  EvANS. 


ENGLYNION 


Er  Coffadwriaeth  am  y  Brawd  Ffyddlawn  Mr. 
WlLLlAM  EsAU,  yr  hwn  a  hunodd  yn  yr  lesu 
yn  Kingston,  Pa.,  Chwefror  lo,  1881,  yn  61 
mlwydd,  6  mis,  ac  8  niwrnod  oed. 

Am  osod  William  Esau — o*n  golwg 

Fe'n  gwelir  mewn  dagrau  ; 
Gwr  duwiol,  gwir,  a  diau^ei  symud 
I  gael  y  golud  sydd  yn  y  gwawl  goiau. 

Do,  suddodd  mewn  dwys  weddi^yn  y  dw'r, 
AU  wên  detí,  gan  waeddi, 
"All  right  r*  y  mae  fy  hael  Ri 
A  cbymorth  yn  wych  imi. 

Fel  hyn  y  difefl  hienwr, 

I*w  sedd  deg  croesodd  y  dw*r. 

Bi.dynfa  tra  yn  Danvillef— ^edd  unol 
O  ddaionus  ymchwil ; 
Yn  ddifai,  un  ydoedd  o  fil, 
A'i  ganiad  oedd  ddigynil. 

Llawer  cyngor  rhagorol — ^a  roddodd, 
Er  addas  fyw'n  dduwiol  ; 
Dal  yn  well,  a  dilyn  01 
Yr  lesu  ^m  arosol, 

Tra  gonest  y  bu'n  trigianu — yr  anial, 
Dan  arweiniad  lesu ; 
Ato  aeth,  gan  hiraethu 
Am  olnd  gwell — am  wlad  gu. 

Brodyr  lu  mewn  brwydrau  loes — a  chwiliant 
Gan  ochelyd  drygfoes 

Y  byd  hwn,  a  darbod  oes 

O  foliant  y  nef  eiloes. 
Ktngston,  Pa,  J.  R.  Pricb. 

*  Dywedodd  hyn  ychydig  oriau  cyn  marw. 
f  Yma  y  treulìodd  y  rhan  fwyaf  o'i  oes. 


ER  COFFADWRIAETH 

Am  Mrs.  Leah  Parry,  Diweddar  Briod  Mr. 
J08.  Parry,  Upper  Lehigh,  Pa.,  yn  55  oed. 

Un  o  berlau  coron  lesu 

Gasglwyd  i*r  drysorfa  fawr  ; 
T'wysen  ffrwythlon  mewn  addfedrwydd, 

Dorodd  cryman  angeu  i  lawr  ; 
Swn  galarnad  sy'n  y  teulu, 

Drwy*r  gym'dogaeth  hiraeth  sydd, 
Seion  sydd  yn  tywallt  dagrau, 

A'i  cherddorion  heddyw'n  bnidd. 

Y  mae  Leah  wedi  'hedeg, 

0*r  Lehigh  uwch  bryniaa'r  llawr ; 
Wedi  gadael  dyffryn  adfyd, 


Am  ei  hetifeddiaeth  faw;^  : 
Ein  mawr  goUed  drodd  yn  eiw 

A  gogoniant  iddi  hi  ; 
Ei  pheroriaeth  mwy  ni  chlywir 

Yn  y  teulu  gyda  ni. 

Gwag  yw'r  ty  heb  ei  sirioldeb, 

Dystaw  yw  ei  swynol  lais  ; 
Archoll  gefais  yn  y  golled, 

Ar  íy  nghalon  i  mae  clais. 
Er  yn  gorwedd  gyda'r  meirw, 

Yn  y  gladdfa  oer  gerllaw, 
Y  mae'n  fyw  yn  fy  serchiadau, 

Byw  fydd  yn  y  farn  a  ddaw. 

Ar  ddeheulaw*r  Barnwr  cyfiawn, 

Mewn  gwisg  wen  a  newid  wedd  ; 
Bydd  yn  mhlith  y  gwaredìgion, 

Wedi  dod  i*r  lan  o'r  bedd  ; 
Clywaf  lais  o'r  orsedd  ddysglaer 

Yn  cyhoeddi  cyfiawnhad ; 
"  Deuwch  i*r  orphwysfa  nefol, 

Fendigedig  blant  fy  Nhad." 

Dros  ei  Phriod,        Ieuan  Ionawr. 


Y  ]V[àe^  dei\ààol. 

OAN  Y  PARCH.  W.    F.  DAYIES,  NANTIC0K£,  PA. 

Y  CHWEDL  AM  GAUTAMA,     SYLFEINYDD 
BUDDHYDDIAETH. 


Tua  diwedd  y  chwechfed  ganrif  cyn 
y  cyfnod  Cristionogol,  yr  oedd  brenin 
o  gymeriad  da,  ac  a  berchid  yn  fawr 
ar  gyfrif  ei  gymeriad  da  a'i  ddoethineb 
mawr  yn  byw  yn  Kapila-vashe,  yr  hon 
oedd  prif  ddinas  ei  wlad  ;  a'r  hon  a 
saif  ryw  gan  miUdir  i'r  gogledd-ddwy- 
rain  o'r  ddinas  adnabyddus  hono  yn 
India  a  elwir  Benares.  Yr  oedd  Kapi- 
la-vashe  ar  lan  afon  ddi-nod  o'r  enw 
Rohini.  Rhis-yd  ac  anifeiliaid  oedd  prif 
gynyrchion  y  wlad,  ac  ar  hyny  yr  oedd 
y  trigolion  yn  byw.  Yr  oeddent  oli 
yn  grefyddol,  a  Brahminiaeth  oedd  eu 
ffydd.  Enw  y  brenin  oedd  Suddho- 
dana,  ac  enw  ei  wraig  oedd  Maya ;  ac 
ystyrid  hi  y  glanaf  o  hoU  wragedd  y 
wlad.  Ni  fu  iddynt  blant  nes  oedd 
Maya  yn  45  oed.  Yn  y  flwyddyn  552 
c.  c.  yn  ol  y  chwedl,  pan  oedd  y  fam 
yn  45  oed  ganwyd  iddynt  y  plentyn 
cyntaf,  yr  hwn  oedd  yn  fab,  ac  a  wel- 
odd  oleuni  dydd  am  y  tro  cyntaf  o  dan 
bren  a  elwìd  yn  bren  sidan,  mewn  cae. 
Galwyd  y  newydd-anedig  yn  Gautama. 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Y  Maes  CenadoL 


31 


Pel  dynion  nodedig  eraill,  mae  chwedl- 
euon  hynod  yn  gysylltiedig  â'i  enedig- 
aeth  rhyfedd,  ei  alluodd  pan  yn  blent- 
yn,  a*r  doethineb  a  ddangosodd  yn 
moreu  ei  oes.  Pan  ddaeth  Gautama 
i*r  byd,  derbyniodd  y  byd  oleuni  mwy, 
a  chryfach,  na  dim  oedd  erioed  o'r 
blaen  wedi  ei  fwyhau,  a  deng  mil  o 
fÿdoedd  eraill  yr  un  raodd.  Daeth 
deillion  i  weled,  byddariaid  i  glywed, 
cloffion  i  rodio ;  blagurodd  y  coed,  a 
blodeuodd  hoU  lysiau  y  maes ;  llwyth- 
wyd  yr  awelon  gan  ganiadau  y  côr  as- 
gellog,  a  diífoddwyd  hyd  yn  nod  tânau 
uífern  am  dymor.  Ar  y  pumed  dydd 
wedi  ei  eni  daeth  cant  ag  wyth  o  offeir- 
iaid  Brahminaidd  at  eu  gilydd  mewn 
cynghor,  er  dewis  enw  priodol  ar  y  ty- 
wysog  newydd-anedig.  Y  mwyaf 
dysgedig  o  honynt  a  brophwydodd  y 
byddai  i'r  tywysog  ieuanc  ddod  ýn 
"Buddha,"  ac  y  byddai  iddo  yn  ei 
fywyd  symud  llen  pechod  ac  anwybod- 
aeth  oddi  ar  wyneb  y  byd.  Gautama 
yw  yr  enw  wrth  yr  hwn  yr  adnabyddir 
efyn  fwyaf  cyffredin  yn  neheubarth 
India,  ond  y  mae  iddo  enwau  eraill, 
megys  Siddartha  a  Sakyamuni.  Budd- 
ha,  neu  yn  fwy  priodol,  "y  Buddha," 
a  olyga  un  goleuedig,  ac  mae  yn  enw 
swyddogol,  megys  lesu,  Crist,  neu  En- 
einiog.  Yn  moreu  ei  oes  yr  oedd  yn 
synfawr  am  ei  wroldeb,  a  daeth  yn  ieu- 
anc  iawn  i  fod  yn  athraw  hyd  yn  nod  i 
feistriaid  y  wlad  yn  y  celfau  a'r  gwydd- 
orau.  Yr  oedd  ganddo  lawer  o  weis- 
ion,  oU  am  y  mwyaf  ufudd  iddo.  Pri- 
ododd  yn  foreu  iawn  ag  un  oedd  yn 
berthynas  agos  iddo.  Treuliai  braidd 
ei  hoU  amser  i  astudio  gwahanol  beth- 
au,  a  chwynai  ei  rieni  ei  fod  yn-gwneyd 
hyn  yn  ormodol;  esgeulusai  ei  gorff, 
meddent  hwy,  yn  ei  awydd  i  ddiwyllio 
ei  feddwl  a  chasglu  gwybodaeth.  Pan 
ddaeth  i  glustiau  Gautama  i  wybod  eu 
bod  5^1  grwgnach  am  hyny,  cyhoedd- 
odd  y  buasai  yn  sefyll  prawf  âV  gallu- 
ocafa'r  rnwyaf  cyfarwydd  ar  y  bwa  a 
phethau  eraiU.  Daeth  llawer  yn  nghyd 
ar  y  dydd  apwyntiedig,  a  phrofodd 
Gautama  ei  hun  yn  well  saethwr  a 
marchogwr  na'r  oll.  Pan  yn  ugain 
oed  gadawodd  ei  gartref  a  rhoddodd  ei 
hun  yn  hoUol  i  fyfyrio  crefydd  ac  ath- 


roniaeth.  Cynhyrfwyd  ef  i  hyn  gan 
bedair  gweledigaeth  a  gafodd  ;  dyn  yn 
ddiffygiol  gan  henaint,  dyn  yn  glaf, 
coríf  dadfeiledig,  ac  yn  ddiweddaf,  gol- 
ygfa  o  feudwy  urddasol.  Cafodd  yr 
olwg  ar  y  meudwy  effaith  mawr  ar  ei 
feddwl,  a  phenderfynodd  chwilio  am  y 
fan  Ue  yr  oedd  y  meudwy  yn  trigianu. 
Ar  y  noson  yr  oedd  yn  myned  i  osod 
ei  benderfyniad  mewn  gweithrediad, 
aeth  i  mewn  i'r  ystafell  Ue  yr  oedd  ei 
wraig  a'i  blentyn  yn  cysgu,  ^yr  oedd 
teulu  ganddo  ef  ei  hun  yn  awr),  gyda'r 
bwriad  o  gusanu  y  bychan  cyn  ymadaeL 
Ond  gan  fod  y  bychan  yn  mynwes  ei 
fam,  ofnai  y  byddai  iddo  ddihuno  wrth 
wneyd  iddo  yr  hyn  a  fwriadai,  felly 
trodd  ymaith,  yn  cael  ei  ddilyn  gan  ei 
gerbydwr  yn  unig.  Felly  gadawodd 
Gautama  ei  gartref,  ei  gyfoeth  mawr, 
a*i  safie  anrhydeddus,  ei  wraig  ieuanc 
a'i  blentyn  hoff,  a  gyrodd  ymaith  yn 
nyfnder  y  nos,  er  dod  yn  feudwy  di- 
gartref  ac  yn  fyfyriwr  dirmygus.  Wedi 
gyru  ychydig  tu  allan  i  gyfîìniau  y 
ddinas,  dy wedodd  wrth  ei  was  am  fyned 
i*w  ffordd,  ac  aeth  yntau  rhag  ei  flaen 
wrtho  ei  hun.  Mae  yr  aberthau  mawr- 
ion  a  wnaeth  Gautama  y  noson  hono 
yn  cael  ei  galw  gan  y  Buddhiaid,  "Yr 
ymwadiad  mawr.**  Pan  ar  ei  ffordd, 
yn  awr  wrtho  ei  hun,  cyfarfyddodd 
Mara,  yr  ysbryd  drwg,  ag  ef,  a  cheis- 
iodd  yn  daer  ganddo  ddychwelyd,  ac 
addawodd  iddo  freniniaeth  gyfifredinol 
dros  y  pedwar  cyfandir  am  ufuddhau, 
ond  gwrthodódd. 

Ër  methu  Uwyddo  ganddo  i  ddych- 
welyd,  mae  y  temtiwr,  Mara,  yn  ei 
ddilyn,  ac  yn  dweyd  wrtho  yn  awr  ac 
eilwaith  y  buasai  yn  sicr  o'i  orchfygu 
yn  y  diwedd.  Yn  mhen  ychydig  ar  ol 
hyn  mae  Gautama  yn  tori  ymaith  ei 
wallt,  ac  yn  newid  dillad  a  chardotyn, 
yr  hwn  a  gyfarfyddodd  ar  y  jffordd,  er 
ceisio  twyllo  yr  ysbryd  drwg.  O'r  di- 
wedd  cyrhaeddodd  yr  ogof  lie  yr  oedd 
y  meudwy  yn  aros,  yr  hwn  oedd  )m 
Frahmin.  Dan  ddysgeidiaeth  a  chyf- 
arwyddyd  hwnw  ymdrechodd  yn  egniol 
i  feddianu  gallu  goruwch-naturiol. 
Wedi  treulio  ychydig  amser  yno,  ym- 
adawodd  wrtho  ei  hun  ì^TJufigle,  llebu 
yn  ymprydio   a  myfyrio  am  chwech  o 


Digitized 


byGoogle 


3» 


Y  Maes  CenadoL 


[EbriU, 


flwyddî  yn  oljmol.  Wedi  yr  ymdrech 
galed  hono,  daeth  yn  boblogaidd  iawn. 
Âeth  y  son  am  dano  dros  yr  holl  wlad, 
a  dechreuodd  dysgyblion  ei  ganlyn; 
ond  daeth  amheuaeth  i'w  feddwl,  a 
dechreuodd  ofni  yn  ddirfawr^  rhag 
wedi  y  cyfan,  iV  holl  lafur  fyned  yn 
ofer,  ac  iddo  farw  jn  y  diwedd  yn  yr 
ymwybodolrwydd  o'i  gamsyniad  yn  yr 
oll.  Eífeithiodd  yx  amheuaeth  a'r  ofn 
yn  fewr  ar  ei  feddwl,  mor  fawr  yn  wir 
nes  penderfjrnodd  roddi  y  cyfan  heibio, 
a  dyna  wnaeth.  Canl^miad  o  hyn 
oedd  i'w  holl  ddysgyblion  droi  eu 
ceíhau  amo  a'i  adael.  Beth  bynag,  nid 
hir  y  bu  yn  y  cyflwr  hwnw,  ond  ^rmos- 
ododd  yr  ail  waith  ar  yr  un  gorchwyl. 
Yr  oedd  yx  ail  ymdrech  yn  llawer  dwys- 
ach  a  chaletach  na'r  cyntaf.  Cych* 
wynodd  o'r  fan  lle  yr  ydoedd  i  bentref 
cy&gos  er  cael  ymborth ;  wedi  ei  gael, 
aeth  o  dan  bren  oedd  yn  ymyl  y  pen- 
tref  í'w  fwynhau ;  gelwir  y  pren  hwnw 
hyd  heddywyn  "Botree,"  pren  doeth- 
ineb.  Bu  o  dan  y  pren  drwy  y  dydd 
yn  myf^rrio  beth  oreu  i'w  wneyd. 
Teimlai  fod  yr  athroniaeth  a  arferai 
gredu  yn  amheus  iawn ;  nad  oedd  yr 
aberthau  mawrion  a  wnaeth  301  dwyn 
iddo  y  cysur  a  ddysgwyliai  \  ac  yr  oedd 
y  temtasi^mau  a  brofodd  gynt  yn  ail 
ymosod  amo,  a  chyda  llawer  mwy  o 
nerth.  Yr  oedd  wedi  bod  am  fl^mydd- 
aii  yn  edrych  ar  bob  da  daearol  fel 
gwageddol,  diwerth,  a  diflanedìg.  A 
mwy  na  h^my,  edrychai  arno  fel  yn 
cynwys  hadau  anghysur,  ac  o  angen- 
rheidrwydd,  hwyr  neu  hwyrach,  i  fwrw 
allan  ei  ffrwyth  chwerw  a  marwol.  Yn 
awr  dechreuodd  y  cartref  oedd  wedi  ei 
adael,  y  cyfoeth  a'r  rhwysgfawredd  oedd 
wedi  osod  o'r  neiUdu,  ddyfod  ger  ei 
fron  gyda  mwy  o  swynion  nag  erioed 
o'r  blaen.  Yr  oedd  jr  oU  o  fewn  cyr- 
haedd  iddo,  a  gwyddai  fod  pob  croes- 
aw  iddo  wedi  dychwelyd ;  ond  y  cwest- 
iwn  oedd,  a  fyddai  ei  feddwl  yn  dawel 
wedi  dychwelyd  ?  A  oedd  yr  holl  lafur 
oedd  wedi  myned  trwyddo  i  fyned  yn 
ofer  ?  A  oedd  dim  man  i  ddyn  sefyll  a 
theimlo  yn  ddiogel  ?  Treuliodd  y  dydd 
mewn  ymdrech  meddwl  fel  hyn,  o  god- 
iad  hyd  fachludiad  haul.  Ond  pan 
oedd  y  dydd  yn  marw,   daeth  bywyd  i 


Gautama,  enillodd  y  rhan  grefyddol 
o'i  natur  ef  y  fuddugoliaeth ;  ciliodd 
ei  amheuon ;  daeth  jtí  Buddha,  hyny 
yw  Un  Ooleuedig.  Teimlai  ei  fod 
wedi  cael  gafael  ar  wir  achûsion,  a 
ffynonell  hoU  ofídiau  y  teulu  d^ol,  ac 
hefyd  feddyginiaeth  effeithiol  er  en 
symud  ymaith  am  byth.  Teimlai  eî 
fod  yn  yr  hafan  ag  oedd  wedi  bod  gy- 
maint  o  amser  yn  chwilio  am  dani; 
fod  y  galon  dd^mol  yn  ei  law ;  a'i  fod 
bellach  ar  dir  a  fiiasai  301  sefyll  yn  an- 
sigladwy  hyXh  o  dan  ei  draed.  Rhodd- 
odd  i  fyny  bob  hawl  i'r  freninîaeth  a 
berth^mai  iddo,  am  y  gwyddai,  medd 
ef,  na  ddeuai  byth  ddaioni  iddo  oddî- 
wrth  hono.  Oweithio  allan  theory  ar- 
dderchog  o  hunan-'Waredigaeth  wnaeth 
Gautama,  neu  Buddha  ;  — ^gwaredig- 
aeth  trwy  hunan-aberthiad  a  chariad, 
heb  ddefodau,  seremoniau  gallu  oíTeir- 
iadol ;  ac  heb  gymaint  a'r  cynorthwy 
Ueiaf  oddiwrth  nebo'r  duwiau;  dyn 
jTí  gallu  cadw  ei  hün,  oeddAlpha  ac 
Omega  Buddhyddiaeth,  fel  y  tros- 
glwyddwyd  hi  i'r  byd  gan  Gautama* 
Felly  yr  oedd  ei  ffydd  ef  yn  wahanol  i 
bob  ffydd  arall ;  condemniai  ef  bawb 
arall,  ac  yx  oedd  pawb  arall  yn  ei  gon-  1 
demnio  yntau.  Fel  Mahomet  ar  ei  ol»  j 
meddai  Gautama  yr  ymddiriedaeth 
Iwyraf  ynddo  ei  hun,  ei  argyhoeddiad- 
au,  a'i  genadwri.  Wedi  dyfod  i'r  gol- 
euni  hyn  aeth  rhag  blaen  i  Benares, 
dechreuodd  ddysgu  y  bobl,  a  gwasgam 
y  wybodaeth  trwy  yr  hon  y  gallasai 
pobdyn  ddyfod  i  afael  perffaith  hedd- 
wch. 

Yn  mhen  tri  mis  yr  oedd  ganddo 
dri-ugain  o  ddysgyblion ;  y  rhai  hyn  a 
ddanfonai  allan  i  bregethu  y  ffydd 
newydd.  Byddai  ef  ei  hun  yn  myned  ! 
o  amgylch  hefyd,  i  bregethu,  oddi- 
eithr  yn  ystod  y  pedwar  mis  gwlawog, 
o  Mehefìn  hyd  Medi,  pan  y  safai  gar- 
tref  er  dysgu  rhyw  bersonau  neillduol 
yn  mhynciaudirgelafei  grefydd.  Ym- 
welodd  a'i  hen  gartref  unwaith,  a  daeth 
ei  wraig,  Yasodhara,  yn  un  o*i  ddysgybl- 
ion ;  hi  oedd  y  fynaches  Buddhiaidd 
gyntaf.  Bu  Gautama  ferw  pan  yn  bed- 
war-ugain  oed  ;  llosgwyd  ei  gorph  gan 
ei  ganlynwyr  ;  a'r  hyn  oedd  ar  ol  o'i 
esgyrn  heb  ei  ddifa  gan  y  tân,  a  ranwyd 


Digitized 


byGoogle 


i88z.] 


Hanesion  CartrefoL 


33 


yn  wyth  rhan,  ac  ar  bob  rhan  y  codwyd 
math  o  demlau  a  alwent  yn  tapes, 
Dyna  i  ti,  ddarllenydd,  y  chwedl  am 

Íychwyniad  y  grefydd  hono  ag  mae 
eddyw  500,000,000  o'r  teulu  dynol 
yn  ei  i#roffesu.  Wrth  y  ffigiwr  ti  weli 
fod  gan  Gautama  yn  agos  gymaint  o 
ganlynwyr  ei  hunan,  ag  sydd  gan  y 
Gwaredwr,  y  Pab,  Mahomet,  a  phawb 
arall  1  Haner  y  teulu  dynol,  yn  agos, 
wedi  myned  i  ganlyn  yr  hwn,  ag  mae 
prif  hynodion  ei  fywyd  yn  gynwjrsedig 
yn  y  chwedl  wyt  wedi  ei  darllen.  Nid 
oedd  un  duw  yn  cael  ei  gydnabod 
gan  Gautama;  ond  gan  ei  ganlynwyr 
ystyrir  ef  yn  Dduw,  ac  addolir  ef  a 
llawer  o  bersonau  eraiU  hefyd. 

— Yn  Itali  Babyddol  mae  heddyw 
gant  ag  wyth-a'r-ugain  o  eglwysi  Protes- 
tanaidd,  a  150  o  weinidogion  ac  efeng- 
ylwyr.  MaeDr.  Somenrillewedi  Uwyddo 
i  gael  chwareudai  Rhufain  i  bregethu 
yr  efengyl,  ac  mae  tyrfaoedd  mawrion 
yn  tyru  yno  ei  wrando  yn  Sabbothol. 
I  wrlhweithio  y  dylanwad  hwn  mae  y 
Pab  yn  awr  wedi  agor  520  ysgolion  yn 
y  ddinas,  a  chyfrana  ^60,000  yn  flyn- 
yddol  at  eu  cynal.  Gorchymyna  hefyd 
i'r  ofTeiriaid  yn  mhob  man  trwy  y  wlad 
hono  i  ddil)rn  ei  esiampl. 

— Mae  Ongole  yn  parhau  yn  faes 
ffrwythlawn  o  hyd.  Dywed  y  brawd 
Clough,  ddiwedd  y  flwyddyn  ddiwedd- 
af,  fod  y  350  a  fedyddiwyd  yno  Tach- 
wedda  Rhagfyr,  yn  gwneyd  2,348  am  y 
flwyddyn.  "O'r  Arglwydd  y  mae  hyn, 
a  rhyfedd  yw  yn  ein  golwg  ni." 

— Diameu  na  fu  adeg  eríoed  pan 
oedd  cymaint  o  lewyrch  ár  y  gwaith 
cenadol  ag  sydd  yn  bresenol.  New- 
yddion  csdonogol  sydd  yn  dyfod  o 
bob  man.  Yn  Ewrop  mae  cynhwrf 
byw  trwy  y  gwersyll  yn  mhob  man,  a 
llawer  yn  dywedyd  "Awn  gyda  chwi." 
Yn  Afinca  mae  y  gwahanol  gymdeith- 
asau  cenadol  fel  am  y  mwyaf  awyddus 
i  gael  y  cyfandir  tywyll  yn  eiddo  oU 
iddi  hì  ei  hunan.  Yn  India,  Assam, 
Burmah,  Siam,  China,  Japan,  Twrci  a 
Persia,  mae  y  cenadon  yn  ymosod  ar 
amddiffynfeydd  y  diafol  gydag  egni  a 
phenderfyniad,  a  theimlir  yn   fawr  eu 


hymosodiadau,  a  dilynir  eu  hymdrech- 
ion  â  llwyddiant  tu  hwnt  i  bob  dysgwyl- 
iad.  Dring  rhagot,  ti  bendefiges  yr 
Arglwydd. 


HÜNESION  CARTREFOL. 


Cydnabyddiaeth  Ddiolchgar. 

Mi..  GoL. — Ryw  gymaint  o  amser  yn  ol, 
amlyffodd  y  Parch.  Thomas  J.  PhiUips,  Ply- 
mouu,  Pa.,  y  syniad  parth  y  prìodoldeb  o 
wnenthur  tysteb  i'r  ysgrifenydd,  gan  addaw 
befyd  cyfranu  yn  haelionns  tua^  at  hyny,  yr 
hyn  a  wnaeth  yn  garedig  a  phrydlawn.  Yn 
Nghymanfa  y  Bedyddwyr,  yr  hon  a  gynaliwyd 
yn  MinersYÌUe  yn  Awst  diweddaf,  penderfyn- 
wyd  gosod  y  syniad  uchod  mewn  gweithred- 
iad.  Penodwyd  pwyllgor  i  hwylysu  y  gwaith 
yn  mlaen  ;  anogwyd  yr  eglwysi  i  gyfranu,  yn 
nghyd  ag  eratU  a  deimlent  ddyddordeb  yn  y 
mater;  cyd-weithredodd  yr  eglwysi  gan  mwyaf 
yn  galonog,  a  bu  rhai  o  honjrnt  yn  dra  jrm- 
drechgar  a  haelionus.  Darfu  i  amrjrw  gyfeill- 
ion  personol  i  mi  tu  allan  i  gylch  y  Gymanfa, 
ac  heb  fod  yn  dal  cysylltiad  aç  enwad  y  Bed- 
yddwyr,  fel  y  gwelir  jrn  adrod<Üad  y  pwyllgor, 
gyfranu  yn  helaeth.  Nid  oeddwn  i  erioed 
wedi  meddwl  na  breuddwydio  y  buasai  y  fath 
barch  a  chydymdeimlad  yn  cael  ei  ddangos  tu 
ag  ataf,  pan  mae  haul  bywyd  bron  a  machlud. 
Cyrhaeddodd  y  swm  a  gyfranwyd  bum^  cant  a 
ätg  ar  hugain  0  ädoUri. 

Yr  wyf  yn  teimlo  yn  wir  ddiolchgar  i*r  Gym- 
anfa,  y  PwyUgor,  B.  Hnghes,  Ysw,,  y  Trysor- 
ydd;  y  brodyr  yn  y  weinidogaeth,  yr  eglwysi, 
a  phawb  o'm  cyfeillion  pell  ac  agos,  am  yt  ar- 
wydd  anrhydeddus  hwn  o*tt  teimladan  brawdol 
a  charedig.  Dymuniad  fy  nghalon  yw,  ar  fod 
i  Dad  ein  Harglwydd  lesu  Orist  ein  parotoi  i 
gyfarfod  yn  y  wlad  Ue  mae  digonolrwydd  Ilaw- 
enydd  yn  cael  ei  fwynhau,  a  thragywyddol 
bwys  gogoniant  yn  gorphwys  ar  ei  holl  bres- 
wylwyr. 

Ydwyf,  yr  eiddoch  oll  yn  wir  ddiolchgar, 

lVilkâtòarre,  Pa,        Theophilus  Jones. 


SWYDD   ClAY,   IowA. 

Mae  yn  yr  ardal  hon  eglwys  gaa  y  Bedydd- 
wyr,  o  dan  weinidogaeth  y  Parch.  J.  W.  Jones. 
Bedyddwyr  oedd  sefydlwjrr  cyntaf  yr  ardaL 
Daethant  yma  tua  diwedd  y  flwyddyn  1867,  o 
ardal  Oshlcosh,  Wis.  Yn  y  flwyddyn  1868 
daeth  ychwaneg  o  frodyr  a  chwiorydd  o  ardal- 
oedd  Berlin,  Cambria,  ac  Oshkosh,  Wis.  Yn 
eu  plith  daeth  y  Parch.  John  W.  Jones  ;  yna 
aed  i  feddwl  am  gael  ty  i  addoli  (anaml  ac 
anghjrfleus  i'r  Cymry  oedd  yr  ysgoldai  yr  adeg 
hono; ;  ffurfiwyd  cynllun  i  gael  ty  cwrdd,  ac 
aed  at  y  gorchwyl  o  ddifríf.     Tua  gwanwyn 


Digitized 


byGoogle 


34 


Hanesion    CarirefoL 


[EbriU, 


1869  cawsom  jrr  adeilad  yn  barod  i  dderbyn  y 
siding  t^Tjlooringt  mor  belled  a  byny  heb  ddy- 
led.  Bu  yn  y  sefyllfa  bono  hyd  ddiwedd  1870, 
pryd  y  gorphenwyd  yr  ochr  allan,  a  rhoddwyd 
y  ílawr  oddi  fewn.  Yn  y  flwyddyn  187Ç  gor« 
phenwyd  y  ty,  a  thalwyd  am  dano  Úwelir 
i  ni  fod  chwe*  mlynedd  yn  adeiladu  ein  capel. 
Er  nad  yw  ond  bychan  (18  tr.  wrth  26),  mae 
wedi  costio  yn  ddrud.  Ỳr  oedd  nwyddau  ad- 
eiladu  yn  ddrudion  iawn  yma  yr  adeg  hono. 
Heblaw  hyny,  cyfarfyddwyd  ä  rhwystrau  ac 
anhawsderau  mawrion  cyn  cael  y  capel  ì*r  sef- 
yllfa  y  mae  yn  bresenol. 

Ar  yr  2ofed  o  Ebrill,  1870,  corphorwyd  yr 
Iwys — yr  eglwys  Fedyddìedig  Gymreig  gyntaf 
yn  y  Dalaeth,  mae  yn  debyg.  Gweinyddwyd 
yn  y  corphoriad  gan  y  Parch.  John  W.  Jones. 
Cydnabyddwn  d(&ioni  Duw  tuag  atom  fel  eg- 
Ifrys  yn  ystod  y  blynyddaa  a  basiodd.  Gali- 
wn  dystiolaethu  ein  bod  wedi  mwynhau  gnuld- 
au  helaeth  o  wenau  y  Nefoedd.  Mae  yr  eg- 
Iwys  yn  biesenol  mewn  agwedd  gjrsurus. 

Mae  y  Cymry  wedi  sefydlu  ar  lanerch  rag- 
orol,  tir  da  a  chynyrchiol,  a  hinsawdd  iachus. 
Gorwedd  y  sefydliad  rhwng  y  pentreâ  Peter- 
son  a  Sioux  Rapids,  i*r  dwyrain  o*r  lle  cyntaf, 
ac  i*r  gorllewin  o*r  olaf ;  ar  yr  ochr  ddefaeuol 
rhed  yr  afon  Liitle  Sioux,  ac  ar  yr  ochr  ogledd- 
ol  mae  y  Willow  Creek, 

Mae  yn  gysylltiedig  ft*r  sefydliad  hwn,  fel 
ft  phob  lle  newydd,  ei  anghyfleusderau,  a*r 
rhai  y  teimlwn  fwyaf  oddiwrthynt  yn  bresenol 
yw  prinder  tanwydd,  a  phellder  y  farchnad;  ond 
yn  awr  mae  pob  arwyddion  y  symudir  y  rhai 
a  nodais.  uchod  Tua  chanol  yr  haf  nesaf 
bydd  cledr-ífordd  wedi  ein  cyrhaedd.  Credwyf 
y  bydd  y  sefyliad  hwn  yn  rohlith  y  blaenaf  yn 
y  Gorliewin  mewn  amryw  ystyron.  Mae  y 
wlad  yn  cael  ei  phoblogi  yn  gyflym,  a  phris  y 
tir  yn  codi.  Thomas  Eyans. 


Remsen^  N.  Y. 

Teimlwn  fel  teulu  ein  rhwymedigaeth  i  gyd- 
nabod  mewn  modd  cyhoeddus  ein  diolcbgar- 
wch  mwyaf  diflFuant  i'r  eglwys  ar  ba  un  yr  ym- 
ddiríedwn,  yn  nghyd  a  phobl  Remsen  a*r  cy- 
hoedd,  am  y  Donation  rhagorol  a  gawsom 
lonawr  25,  yn  neuadd  dra  chyfleus  Mr.  Daw- 
son.  Yr  ydoedd  hwn  y  chweched  Donation  i 
ni  er  pan  ydym  yma,  ac  y  maent  bob  tro  wedi 
cyraedd  yn  mhell  tu  draw  i*n  dysgwyliadau 
mwyaf  hyderus ;  ond  y  rhai  diweddaf  oeddynt 
y  rhai  mwyaf  o  gryn  swm.  Mae  hyn  yn  Ilef- 
aru  yn  íFafríoI  am  breswylwyr  Remsen  a*r 
cymydogaethau  cylchynol,  sef  eu  bod,  nid  yn 
unig  yn  parhau  yn  eu  serch  a'u  caredigrwydd, 
ond  hefyd  yn  myned  rhagddynt  yn  y  cyfryw 
ragoriaethau  canmoladwy.  Gyda  golwg  ar  y 
Donation  diweddaf,  nid  oedd  yr  hin  mor  ffafr- 
iol  ag  y  buasem  yn  dymuno ;  ond  rhoddodd 
hyny  fantais  i*n  cyfeillion  i  ddangos  nerth  tan- 
beidrwydd  eu  serchiadau,  a  gwirioneddol- 
rwydd  eu  cyfeillgarwch,  gan  fod  mawredd  yr 


aberth  yn  eglurhad  ar  angerddoldeb  y  teimlad. 

Rhaid  addef  y  teimlem  yn  bryderus  drwy  y 
dydd,  rhag  ofn  mai  methiant  fyddai  y  cyfan  ; 
ond  cyn  8  o'r  gloch  yn  yr  hwyr  yr  oedd  y  ncu- 
add  eang  yn  orlawn,  a  chyrhaeddodd  ein  Do- 
nation  y  iioson  hono  y  swm  anrhydeddns  a 
$200.25.  Derbyniwyd  rhai  rhoddion^ic  arían 
y  dyddiau  dilynol,  a  deallwn  fod  rhagor  yn 
dyfod  eto.  Am  hyn  oll  derbynied  ein  cyfeiU- 
ion  (y  rhai  a  edmygir  yn  fawr  genym)  ein 
diolchgarwch  cywiraf,  a*n  dymuniadau  rliagor. 
af.  Yr  Arglwydd  lor  a*ch  bendithio  un  ac  oll 
ft  phob  bendith  angenrheidiol  er  eich  gwneyd 
yn  ddedwydd  yn  y  sefyllfa  bresenol,  a'r  un 
ddjrfodol.  D^ma  ydyw  gwir  ddymuniad  calon 
eich  rhwymedig  wasanaethydd  ^m  rhwymau 
caríad  erefydd  Críst. 

Chwefror  4,  1881.  J.  SsTH  JoNSS. 


PRIODWYD— 


lon.  20, 1881,  yn  nhy  chwaer  y  bríodasfercb» 
Mrs.  Hcnry  W.  Jones,  Chatham  Street,  Fitts- 
burgh,  Pa.,  gan  y  Parch.  Ll.  Rees,  Mr.  Thos. 
Owen,  Pittsburgh,  a  Mrs.  Mary  Warren,  Iron- 
ton,  Ohio. 

Rhinweddau  lu  a  unwyd 

Yn  y  bríodas  hon, 
Boed  iddynt  glaer  lewyrchu, 

Boed  iddynt  fywyd  llon  ; 
Pan  ddelo  'r  dydd  i  ddatod 

Y  cwlwm  wnaed  yn  awr, 
Boed  iddynt  londer  wed'yn 

Yn  ngwledd  y  neithior  fawr 

Ll.  Rebs. 

Chwefror  3,  1881,  yn  Johnstown,  Pa.,  yn 
anedd  rhieni  y  briodasferch,  Mr.  a  Mrs.  Dan- 
iel  W.  Lewis,  gan  y  Parch.  Joscph  T.  Jones, 
Mr.  John  D.  Jenlcins  a  Miss  Sarah  Lewîs,  y 
ddau  OT  Ile  uchod. 

Dymunaf  o  fy  nghalon 
Hir  oes  ac  iechyd  cyson, 
I  John  a  Sarah  'i  fyw  'n  gytun, 
Heb  gwrdd  a  blin  ofalon. 

Mawrth  i,  1881,  yn  Nanticoke,  Pa.,  gan  y 
Parch.  W.  F.  Davics,  yn  ei  dy  ei  hun,  Mr.  W. 
S.  Jones  a  Miss  Catherine  Jones,  y  ddau  o 
Nanticoke. 

Mawrth  2,  1881,  yn  Nanticoke,  Pa.,  gan  y 
Parch.  W.  F.  Davies,  yn  ei  dy  ei  hun,  Mr. 
David  Charles  a  Mrs.  Charlotte  Isset,  y  ddau 
o  Nanticoke. 

lonawr  29,  i88i,yn  Hametown,  Ohio,  yn 
nhy  Mr.  E.  E.  Morgans,  ewythr  y  briodas- 
ferch,  gan  y  Parch.  J.  W.  James,  Mr.  Obadiah 
Jones  a  Miss  Ann  Morgans,  merch  Edward  ac 
Ann  Morgans,  gjmt  o  Gaerphili,  D.  C,  ond  yn 
ddiweddar  o  Jermyn,  Pa.  Yr  oedd  torf  fawr 
o  wahoddedigion  wedi  dyfod  yn  nghyd  i  fwyn^ 
hau  y  wledd  ddanteithiol. 


Digitized 


byGoogle 


i88c.] 


Hanesian  CatirefoL 


35 


Chwef.  6,  1881,  yn  Hazleton,  Pa.,  yn  nhy 
rhieni  y  briodasferch,  gan  y  Parch.  John  £. 
Jones,  Audenried,  Mr.  John  B.  Nicholas  a  Miss 
Annie  L.  Maxey»  y  ddau  o  Hazleton — y  cynt- 
af  yn  fab  i'r  Parch.  Benjamin  Nicholas  (B.), 
a*r  ddiweddaf  yn  ferch  i  Mr.  David  Maxey. 

Ni  wyddom  oll  yn  Hazleton 
Fod  Annie  hoff  a'i  hanwyl  John 
Yn  caro  'i  gilydd  yn  rhy  fawr 
I  ^erdded  dwy-ífordd  ar  y  llawr; 
Ad>dynai  *i  serch  hwy  'n  nês  o  hyd, 
Ac  yna  rhwymodd  hwy  yn  nghyd. 


BU  FARW— 

MRS.  ANN  WATRINS. 

lonawr  lofed,  yn  Parsons,  Luzerne  Co., 
Pa.,  bu  farw  Mrs.  Ann  Watlcins,  priod  Robert 
T.  Watkins,  yn  32  ml.  ac  8  mis  oed  Merch 
ydoedd  i  WiUiam  Thomas,  lianerchymedd, 
Sir  Fôn.  Yr  hyn  a  achlysurodd  ei  marwolaeth 
oedd  rhoddi  genedigaeth  i'w  phumed  plentyn, 
y  rhai  sydd  oÜ  yn  fy w — pedwar  mab,  a*r  fech- 
an  sydd  wedi  ei  gadael  heb  fam  i  ofalu  am 
dani.  Brodor  yw  Mr.  Robert  T.  Watkins  o 
Lanrhaiadr-Mochnant,  Sir  Drefaldwyn,  G.  C. 
Btt  ein  chwaer  Mrs.  Watkins  yn  aelod  gyda  y 
Bedyddwyr  tua    dwy    flynedd    ar    bymtheg. 

Claddwyd  hi  yn  Wilkesbarre.  Daeth  llu- 
aws  o'r  cymydogion  i  dalu  en  parch  l'r  chwaer 
ymadawedig,  a'u  cydymdeimlad  ft'r  brawd 
Watkins  yn  ei  drallod  gyda  ei  deulu  bach  am- 
ddifad.  Ein  gweddi  yw,  ar  fod  Duw  pob 
gras  yn  bendithio  ein  brawd,  ac  ymgeleddu  y 
rhai  bychain.  Gweinyddwyd  yn  y  capel,  yn 
Parsons,  ac  ar  lan  y  bedd,  gan  yr  ysgrífenydd. 
Teimlir  colled  a  galar  dwys  ar  ol  ein  chwaer. 
Theophilüs  Jones. 

%*Dymunir  ar  i'r  Herald  Gymraeg  gy- 
hoeddi  yr  uchod. 

MRS.  SARAH  JANE  ROGERS. 

lonawr  i^eg,  ar  enedigaeth  ei  chyntaf-aned- 
ig,  bu  farw  Mrs.  Sarah  Jane  Rogers,  anwyl 
bríod  Mr.  John  Rogers,  Shenandoah,  Pa.  Yr 
oedd  yr  ymadawedig  yn  ferch  ac  unig  blentyn 
y  diweddar  Mr.  Jeremiah  GrííËths  (genedigol 
0  Cefn  Mawr,  G.  C),  brawd  da,  a  diacon 
íiÿddlon  a  gor-barchus  yn  eglwys  y  Bedydd- 
wyryn  Shenandoah. 

Sarah  Jane,  y  wraig  hawddgaraf, 

A  mwyneiddiaf  *rioed  a  fu, 
Sydd  yn  awr  yn  tawel  orphwys 

Obry  yn  y  ddaear  ddu. 

David  Jones. 

MR.  JOHN  LBWIS. 

Chwefror  16,  1881,  bron  yn  82  mlwydd  oed, 
Mr.  John  Lewis,  Lianbadarn,  Trenton,  N.  Y. 
Claddwyd  ef  y  dydd  Gwener  canlynol  yn  myn- 


went  Prospect.     Gweinyddwyd  ar  yr  achlysur 
gan  y  Parch.  J.  Seth  Jones,  Remsen. 

MR.  WILLIAM  ESAU,  KINGSTON,  PA. 

•«  Malignant  Tyrant  I  Kîng  of  Terrors  î  Thon 
Whose  name  beclouds  alone  the  bumanbrow  I 
Thy  steady  stroke  hath  laid  a  Christian  low, 
Prepared  for  heaven,  he  welcome  bid  the  blow; 
The  fair  « inheritance  of  saints  in  light,* 
BuTst  at  the  moment  on  his  wonderíng  sight  l 
The  scene  of  rapture,  which  no  tongue  can  tell^ 
No  fancypaint— where  saintsand  seraphs  swelli 
Their  songs  of  tríumph  round  the  flaming  throne 
Are  now  in  fuU  possession,  all  his  own  I 
Though  low  in  earth  his  clay-cold  body  lies, 
His  spirit  plumed  her  wings  and  reached  the 
skies." 

Anhawdd  iawn  yw  i  ni  gymodi  ft'r  fl5dth  fod 
y  brawd  pur,  William  Esau,  yn  ei  fedd ;  eto 
cymodi  sydd  raid,  oblegid  t^rstia  pob  peth  mai 
felly  y  mae.  Gorphenodd  ein  brawd  hoff  ei 
yrfa  yn  King8ton,  Pa.,  Chwefror  8fed,  wedi 
cystudd  trwm  am  ddwy  wythnos.  Pan  fu  farw 
yr  oedd  yn  61  mlwydd,  6  mis  ac  8  niwmod 
oed.  Er  wedi  cyrhaedd  yr  oedran  teg  uchod, 
eto  edrychai  yn  dda  hyd  yr  adeg  y  taniwyd  ef 
gan  chillf  yr  hon  a  drodd  yn  enyniad  yr  ymys- 
garoedd,  ac  a  derfynodd  ei  oes  yn  sydyn  ac 
hollol  annysgwyliadwy. 

Daeth  tyrfa  i*w  angladd.  Cludwyd  ei  wedd- 
illion  marwol  i  orsaf  Kingston,  ac  aed  a  hwy 
oddiyno  gyda'r  train  i  Danyille,  Pa.,  lle  yr 
oedd  efe  wedi  hebrwng  w^rth  o'i  blant  yn  flaen- 
orol.  Cyn  myned  a*r  corph  i'r  gladdfa,  aed  i 
gapel  y  Bedyddwyr,  lle  y  darllenodd  ac  y 
gweddiodd  WiUiam  Williams,  brawd  a  phreg- 
ethwr  gyda'r  M.  C,  a  hen  gyfaill  i  Mr.  Esau 
yn  Danville ;  a  phregethodd  y  Parch.  D.  R. 
Davies,  ei  anwyl  weinidog,  yn  Gymraeg,  a*r 
Parch.  T.  C.  Edwards  (A.),  Kingston,  yn 
Saesoneg,  yn  eglwys  yr  hwn  mae  gwcddw  yr 
ymadawedig  yn  aelod.  Wedi  y  gwasanaeth, 
aed  tua'r  gladdfa,  Ile  rhoddwyd  y  corph  i  or- 
phwys,  ond  nid  Esau— 

"  Mae  heddyw  fry, 
Yn  nghwmni  engyl  fyrdd, 
Yn  hardd  eu  gwedd, 
Yn  cario  'r  palmwydd  gwýrdd  ; 
Ca'dd  goron  aur, 
A  thelyn  bôr  ei  thant, 
Na  wylwch  mwy, 
Mae'n  berfiieithiedig  sant." 

Ganwyd  Mr.  Esau  yn  Abertawe,  D.  C,  yn  y 
fl.  1819.  Ei  rieni  ydoedd  Samuel  aSarah  Esau. 
Collodd  ei  dad  pan  yn  ieuanc,  a  daeth  i'w  ran  'i 
ofalu  am  ei  fam  weddw.  Treuliodd  amryw  o 
flynyddoedd  cyntaf  ei  oes  yn  ardal  Abersych- 
an,  i'r  Ile  y  symudodd  y  teulu  o  Abertawe. 
S^rmudodd  o  Abersychan  i'r  Blaenau ;  ac  yn 
Awst,  1841,  priòdodd  ft  dynes  a  fu  yn  wraig 
flfyddlon  iddo  weddiU  ei  oes,  o'r  enw  Lydia. 
Burks,  ^ 


Digitized 


byGoogle 


36 


Hanesian  CartrefoL 


[Ebrill, 


Yn  1847  daeth  i*w  feddwl  ef  a*i  brîod  i  ym- 
Indo  i  America.  Glaniasant  yr  22ain  o  Bbrill» 
yr  un  flwyddyn,  ac  aethant  ar  en  hnnion  tna 
PottSYÌlle,  Swydd  Schuyllcill,  Pa.  Ni  fii  eu 
harosiad  ond  ychydìg  fisoedd  yn  Pottsville; 
penderfynasant  symud  i  Danville,  Montour  Co., 
Pa.  Gwnaeth  ef  a*i  briod  eu  cartref  yn  y  ile 
olaf  am  weddiU  eu  hoes,  oddieithr  y  tair  blyn- 
edd  diweddaf,  y  rhai  a  dreuUasant  yn  Kings- 
ton,  Pa. 

Pan  welodd  yr  ysgrifenydd  ef  ddiweddaf, 
a'i  gael  yn  edrych  mor  gryf,  iachus  a  bywiog, 
ychydig  a  f eddyiiodd  y  pryd  hwnw  fod  terf]m 
yr  yrfa  mor  agos ;  gosodem  lawer  yn  y  bedd  o 
flaen  WiUiam  Esau  ;  ond  yn  hyn,  fel  llawer  o 
bethau  eraiU,  dysgwyd  ni  mai  nid  ein  fiyrdd  ni 
3rw  flÿrdd  Duw,  ac  nìd  ein  meddyliau  ni  yw  ei 
feddyliau  £f.  £r  ei  fod  dros  60  mlwydd  oed, 
eto  meddyliai  pawb  aU  hadwaenai  fod  ddydiau 
lawer  yn  ei  aros,  ac  y  caffai  ei  anwyl  blant  ei 
gyngorìon — ei  wraig  hoff'  ei  gwmni,  a'r  eglwys 
ei  gymdeithas  am  flynyddMdd  yn  hwy,  ond 
nid  felly  y  bu.  £r  ein  siomi  yn  hyn,  cyfadd- 
cfwn  yn  rhwydd  mai 

•*  lor  bia  rhoi  bywyd— cu  anadl, 
Ac  einioes  ac  iechyd ; 
Hawl  a  fedd  alw  o  fyd, 
Man  y  myno  mewn  mynyd." 

Btt  i  Mr.  £sau  a'i  briod  i^eg  o  blant,  tri  o'r 
rhai  a  anwyd  cyn  cychwyn  o  G]rmru,a*r  gwedd- 
ill  yma.  Yr  oedd  w^rth  yn  ferched,  a  chwech 
yn  fechgyn.  Tr  oedd  wyth  wedi  rhagflaenu  y 
tad  i'w  gorphwysfa  lonydd.  Claddodd  y  di- 
weddaf  o'r  wyth  Gorphenaf  diweddaf,  yr  hwn 
oedd  yn  fachgen  iyeg  oed,  ac  o'r  un  enw  a'i 
dad.  Bu  ef  farw  mewn  canlyniad  i  ddamwain 
a  gyfarfyddodd  yn  y  Boston  Mines,  bymtheg- 
nos  cyn  hyny.  Bu  colli  eu  bachgen  yn  ergyd 
trwm  i'r  tad  a'r  fam  ;  ond  i'r  fam  yr  oedd  un 
trymach  o  lawer  i  ddilyn,  a  hyny  mewn  byr 
amser.  Du  iawn  oedd  y  dydd  y  rhoddwyd  y 
mab  3m  ei  gartref  hir,  ond  duach  o  lawer  oedd 
diwmod  dMaru  y  tad.  Tr  oedd  lle  gwag  yn 
y  ty  ac  wrth  y  bwrdd  ar  ol  y  bachgen,  ond  y 
mae  yno  le  Ilawer  iawn  gwacach  heddyw, 
a  Ile  nad  oes  ond  un  yn  unig  fedr  ei  lanw. 
Mae  chwech  o  blant  eto  ar  ol  ein  brawd,  y 
rhai  sydd  oll  yn  ferched,  ac  yn  brìod,  oddi- 
gerth  un,  yr  hon  sydd  gartref  gyda'i  mam  al- 
arus.  Wedi  dyfod  i  drìgianu  i  DanviIIe  y 
dechreuodd  y  brawd  William  £sau  ganlyn  yr 
Oen.  Bedyddiwyd  ef  ar  broffes  o'i  fiydd  yn 
y  flwyddyn  1S49,  gan  yr  Hybarch  Wm.  Mor- 
gans,  PottsvtIIe,  yr  hwn  erbyn  hyn  mae  wedi 
ei  gyfarfod  yn  y  nef  Bu  ei  yrfa  grefyddol  yn 
hollol  ddifwlch.  Gwnaetb  grefyddwr  rhagor- 
ol,  ac  ystyrìed  y  manteision  a  gafodd.  Fel 
dyn  a  chrefyddwr  yr  oedd  yn  hynod  o  barchus 
gan  bawb.  Bu  ei  symudiad  o  DanviIIe  i 
Kingston  yn  golled  mawr  i'r  blaenaf  mewn 
mwy  nag  un  ystyr.  Ni  chafodd  Ysgol  Sab- 
bothol  Danville  athraw  ffÿddlonach  na  Wm. 
Esau  yn  neb  erìoed.  Teimlai  wrth  ei  fodd  ar 
brydnawn  Snl,  i drenlio  awr,  neu  awr  ahaner. 


yn  nghanol  dwsin  neu  ragor  o  blant,  a  chyf- 
ranu  iddynt  yr  holl  addysg  a  fedrai  ef.  G<dl- 
asai  o  ran  oedran  ddadleu  henaint  a  blinder, 
fel  y  gwneir  yn  fynych,  a  hyny  gan  rai  sydd 
flwyddi  yn  ieuengach  nag  oedd  df,  dros  gael 
Uonyddwch  ar  adeg  yr  ysgol ;  ond  nid  oedd 
ysbryd  felly  yn  agos  ato.  Byddai  achos  cyf- 
reithlon  yn  bodoli  bob  amser  pan  na  fuasai  ef 
gyda  ei  ddosbarth. 

Bu  yn  ddiacon  yn  DanviUe  am  bedair  blyn- 
edd  ar  ddeg,  a  bn  yn  swyddog  anrhydeddas 
am  yr  holl  flynyddau.  Bu,  ac  y  mae  digon 
eto,  yn  aelodau  a  swyddoffion  yn  symud  yn 
gyflymach  nag  y  byddai  ef  yn  arfer  gwneyd, 
ond  neb  erioed  yn  ddiogelach.  £r  nad  ellir 
cyfeirìo  at  ryw  orchestion  mawrìon  a  gyflawa- 
odd,  eto  yr  oedd  ynddo  fel  dyn  a  Chrìstìon, 
cymydog  a  dinesydd,  lawer  o  bethau  ag  oedd- 
ent  yn  rnwymo  pawb  a  feddai  jrmwybyddiaeth 
drwyadl  o  hono  i  deimlo  yn  hoff  o  hono,  a 
charìadus  tuag  ato.  Cafodd  yr  ardal  a'r  ee- 
Iwys  golled  fawr  ar  ei  ol ;  ond  y  teulu  gafodd 
y  goUed  fwyaf,  a'n  chwaer  y  goUed  fwyaf  711  y 
teulu.  Ond  na  wylwch  fel  rhai  heb  obaith, 
yr  oedd  gan  yr  hwn  sydd  wedi  eich  blaenorì 
obaith  am  adgyfodiad  gweil  er's  blynyddoedd 
cyn  i  angau  ddod,  a  geUwch  deimlo  yn  hyder- 
us  fod  eich  colled  chwi  wedi  trol  yn  elw  tra- 
gywyddol  iddo  ef.  Ymorphwjrswch  ar  jrr  nn 
Gwr  ag  y  gorphwysodd  ef;  yn  ei  law  mae 
perffaith  ddiogelwch. 

*<  Telored  yr  adar  uwch  ben, 

Lle  mae  fy  anwyl-frawd  yn  dawel ; 
Disgyned  cenadoo  y  nen, 
Gan  sengyd  ar  asgell  yr  awel ; 
Angelion,  O  gwyiiwch  ei  fedd, 
Goudwch  am  dano  bob  enyd, 
Nes  codir  i  fyny  mewn  hedd 
Y  Cristion,  y  tad,  a*r  anwylyd." 

Brawd. 


NODION. 

— Dywed  Dr.  Joseph  Parker,  o  Lundain  : 
"  Y  mae  yn  ansicr  a  ydyw  daearegwjrr  {geoÌO' 
gists)  yn  gwrthddywedyd  Moses;  ond  y  mae 
yn  berfiaiä  sicr,  tu  hwnti  bob  amheuaetli,  fod 
daearegwyr  yn  gwrthddyweyd  y  naiU  y  llaU," 

— Mae  corph  o  Gristionogion,  y  rhan  fwyaf 
o  honynt  ^m  Nestorìaid,  yn  ersia,  yn  cael  en 
herlid  yn  dost  yn  ddíweddar  gan  y  Kurdiaid. 
Llosgir  eu  pentrefydd,  a  Ilofniddir  y  trìgoUon. 
Cawsant  ry w  faint  o  esmwythäd  trwy  apeUo  at 
y  cûHsul  Prydeinig  yn  Tabreez.  Mae  y  sect 
hon  yn  olrhain  ei  hanes  yn  ol  hyd  ddyddian 
apostolaidd ;  a  honant  iddi  gael  ei  sefydln 
trwy  lafur  neillduol  yr  apostol  Thomas. 

— Mae  poblogaeth  y  Talaethau  Unedig  yn 
rhanedig  o  ran  rhyw,  1  25,1^20,582  o  wrywod^a 
24,632,284  o  fenywod.  Mae  y  rhywian  wedi 
eu  rhanu  yn  fwy  gwastad  yn  NhaJaeth  Maine 
nag  un  Dalaeth  neu  Dirìogaeth  araU,  sef— 
324,084  o  wrywod,  a  324,861  o  fenywod. 


Digitized 


byGoogle 


Y   WAWR. 


Cyf.  VI.] 


MAI,  1881. 


[Rhip.  2. 


Y  GYFEILLACH  EGLWYSIG. 


Ebai  brawd  wrthym  yn  ddiweddar, 
"Nis  gwn  yn  iawn  beth  i  feddwl  o 
honom  ni  yma  yn  awr  fel  eglwys  ;  mae 
y  cyrddau  wythnosol  wedi  myned  yn 
rhyfeddol  o  ddilewyrch.  Mae  y  gyf- 
eillach  wedi  cael  ei  throi  o'r  neiUdu 
ynhollol.**  Parodd  clywed  hyn  i  fy 
meddwl  fyned  yn  drallodus  a  phrudd- 
aidd,  ac  i  mi  ymsyuio  yn  ddigalon ;  ac 
yn  y  man  dyma  ochenaid  gwynfanus  yn 
mynu  ei  ffordd  allan  o*m  mynwes  glwyf- 
edig.  *'  Yr  hen  gyfeillach — yr  hen 
gyfeülach  anwyl  wedi  myned  yn  ddi- 
lewyrch  fel  hyn,"  roeddwn,  "  yn  cael 
ei  throi  o'r  neilldu,  neu  yn  hytrach  )m 
cael  ei  chau  allan  yn  oerder  y  gauaf  i 
ymdaro  allan  goreu  y  gallai,  i  gael  ei 
derbyn  neu  ei  gwrthod  gan  deuluoedd 
unigol,  neu  i  ymgrwydro  fel  angyles 
wylaidd  ar  hyd  tueddau  cylchoedd 
ci^yddol  mwy  bywydus  a  mwy  cyd- 
naws  â'i  hysbryd.**  Pethau  fel  yna  a'u 
ey&lyb ;  ie,  Uáwer  o  bethau  o'r  fath  a 
ymd^ysgent  o'm  mewn  wrth  glywed 
y  newydd  drwg  a  nodais  gan  y  brawd 
teimladwy  hwnw. 

Erbyn  hyn  ni  chaf  lonydd  yn  fy  ys- 
bryd  heb  ddwjm  mater  y  Gyfeiílach 
Eglwysig  o  flaen  sylw  darllenwyr  ys- 
tyriol  a  deallgar  y  Wawr.  A  dweyd  y 
gwir  i  chwi,  yr  oeddwn  wedi  clywed 
amser  yn  ol  rywbeth  yn  rhedeg  i  radd- 
au  yn  yr  un  cyfeiriad  am  y  gyfeiUach, 
gan  weinidog  un  o*n  heglwysi  cr^rfaf 
yn  y  wlad,  yr  hyn  efallai  oedd  yn  peri 
i  mi  deimlo  cymaint  y  tro  newydd 
hwn  mewn  perthynas  i'r  esgeulusiad 
dan  sylw.  Âi  tybed  fod  yn  rhaid  i  mi 
trwy  hyn  ddweyd  neu  awgrymu    wrth 


ein  brodyr  a'n  chwiorydd  yn  Nghym- 
ru,  fod  y  Bedyddwyr  Cymreig  yn  Am- 
erica  )m  troi  yn  anífyddlon  i'r  gyfeiU- 
ach  eglwysig,  yr  hon  sydd  wedi  bod  fel 
maeth-forwyn  i  bawb  o  honom,  pan 
mewn  oedran  crefyddol  mabanaidd,  yr 
oeddym  yn  ceisio  rhoddi  gydag  an- 
hawsder  a  gwendid  y  naiU  droed  heib- 
io  y  Uall,  wrth  ddechreu  ymlwybro  y 
íTordd  gul  tua'r  wiad  sydd  well.  Na, 
gobeitJiio,  er  a  ddywedasom,  neu  a 
dd)nvedwn  eto,  na  raid  i  bobl  Cymru 
ddim  deail  ein  bod  yn  troi  yn  gyffred- 
inol  yn  anffyddlon  ac  anghyfeillgar  i 
gwrdd  y  cyrddau  wythnosol  i  gyd — 
y  ''gyfetUachr  Pe  felly,  a  rhoddi 
bam  fyrbwyll  ar  y  mater — pe  byddem 
yn  euog  o  hyn  yma,  braidd  y  gallesid 
credu  y  ^lasai  ysbrydion  sanctaidd  yr 
hen  seintiau  gynt  aros  yn  Uonydd  yn  y 
nefoedd  heb  ddod  i  lawr  i'p  piìth  i'n 
haflonyddu,  ac  i'n  ceryddu  am  yx  am- 
ryfusedd  anghyfìawn,  anniolchgar,  a  di- 
alw  am  dano  fel  hyn  tuagat  y  Gyfeillach 
Eglwysig  gysegredig.  Prin  y  gallwn 
feddwl  chwaith  y  byddai  yr  angylion,  yr 
"  )rsbrydion  gwasanaethgar,"  yn  fodd- 
lawn  hoUol  i  hyn-yma,  canys  byddai 
peth  felly  yn  taílu  dyryswch  anghyff- 
redin  i'w  holl  drafodaeth  a'u  gwasan- 
aeth  cysylltiedig  ä  moddion  gras.  Yn 
wir,  a  chaniatau  am  fynyd  y  posibl- 
rwydd  i'r  gyfeiUach  grefyddol  gael  ei 
throi  o'r  neiUdu  yn  gyífredinol,  rhaid 
y  fyddai  ail  drefhu  hoîl  gylch  gwasan- 
aeth  yr  angelion.  Os  ydym  i  gredu 
fod  a  fyno  yr  angelion  â  moddion  gras 
y  ddaear  yma  o  gwbl,  wrth  gwrs  nat- 
uriol  yw  credu  fod  a  fyno  hwynt  â'r 


Digitized 


byGoogle 


3» 


Neuiolig. 


[Mai, 


cwrdd  dyddanu,  y  canmol,  y  rhybuddi- 
îo,  y  dysgu,  yr  hyíTorddi — ^mewn  gair, 
cwrdd  '*  y  gyfeillach."  Bhaid  eu  bod 
jn  hoff  ìawn  o'r  gyfeillach,  oblegid  nid 
ydym  i  dybìed  eu  bod  yn  llawenhau 
cymaint  jtí  eu  hedifeìrwch,  i  fod  yn 
ddisylw  pan  fyddo  y  eaint  yn  eu  cyf- 
eillachau  yn  eu  derb^m,  ac  ^m  llawen- 
hau  yn  eu  derbyniad  i'w  plith.  Gan 
hyny  gwell  bod  yn  ífyddlawn  i'r  gyf- 
eillach^  er  cadw  yr  angelion  yn  eu 
cylchoedd  arferol,  er  cadw  ar  dermau 
da  gyda  hw^mt,  a  pheri  peidio  achlys- 
uro  annhrefti  na  dyryswch  yn  nghylch- 
oedd  eu  gwasanaeth  gwerthfawr  i  ni 
blant  y  tonau — ^plant  y  cystudd  mawr, 
y  rhai  y  mae  ein  hiachawdwriaeth  mor 
agos  at  eu  calon. 

Ac  am  3rr  hen  dadau  cadwedigol, 
nid  oes  dim  dadl  i  fod  am  fynyd  y 
byddent  yn  foddlawn  i'r  peth,  ac  fel 
yr  awgrymasom,  anhawdd  yw  amgy- 
fired  sut  y  gallent  ymfoddloni  heb 
ddod  i  lawr  ar  ed)m  cyfl)rm,  c)rflym,  i 
ddangos  eu  hanfoddlonrwydd  i'r  fath 
ryfyg  mewn  esgeulusdod  o  foddion 
gras. 

Ond  ar  wahan  i  bob  eífeithiau  a 
chanlyniadau  cysylltiadol  â'r  nefolíon 
leoedd,  fel  a  nodasom,  gellir  cael  dig- 
onedd  o  res^rmau  dros  beidio  troi  heib- 
io  y  gyfeiUach,  wrth  edrych  i'w  daionì 
hi  ei  hunan,  ac  ^nnresymu  ei  rhagor- 
iaeth,  a'r  angen  am  dani  oddiwrth  ei 
natur  a'i  defnyddioldeb  presenol,  gan 
nad  beth  a  all  fod  cyfnewidiadau  beu- 
nyddiol  cymdeithas,  a*r  galwad  am 
bethau  newyddion,  a  diwygiadau  mewn 
gwlad  ac  eglwys. 

Tr  ydym  ^rn  m^med  i  adael  y  mater 
yn  y  fan  hon  yn  awr,  gan  foddloni  ar 
amlygu  ein  hofn  a'n  pryder  fod  y  gyf- 
eUlach  eglwysig  yn  cael  eu  hesgeuluso 
yn  ein  plith.  Os  gall  fod  achos  gwir- 
ioneddol  i'n  hofh,  onid  priodol  fyddai 
i  ni  fel  unigolion  ac  eglwysi  fod  ar  ein 
gwyliadwriaeth  rhag  bod  yn  euog  o 
droi  heibio  hen  sefydliad  mor  fendig- 
edig  a  bendithiol,  fel  gwael-beth.  O, 
na,  frodyr  anwyl,  byddwn  sicr  a  di- 
ymod  o  blaid  y  Gyfeillach  Eglwysig,  yr 
non  sydd  yn  fwy  na  dim  arall  yn  safon 
o  sefyUfa  grefyddol  a  ch^rmdeithasol  yr 
eglwysi.    Byddai  anffyddlondeb  mewn 


cysylltiad  ä'r  cwrdd  henafol  hwn  ^m 
arwydd  amlwg  a  diamheuol  i'r  frawd- 
oliaeth  Ue  byddo,  o  ddirywiad  galarus 
mewn  gras,  sel,  a  gweithgarwch  gyda^ 
achos  y  Gwaredwr  mawr.  O.  G. 


HADOLIG. 


GoFYNiAD. — Beth  a  ofygir  wrth 
"DyddNadolig?" 

Ateb. — Dydd  ydyw  a  ddethlir  er 
cofTadwriaeth  am  enedigaeth  lesu  o 
Nazareth. 

Ck)F. — Beth  yw  ystyr  y  gair  **  Nad- 

•lig?" 

At. — Rhai  a  feddyliant  mai  gair 
Lladinaidd  wedi  ei  Gymreigyddio  yd- 
yw.  Rhoddir  bodolaeth  i  lawer  o  eir- 
iau  3m  y  ffordd  hon,  megys  argraffii  o 
grapho;  eglwys  o  eccUsia;  mwrdd-dro 
o  murder;  ac  felfy  y  gair  hwn,  medd 
rhai.  Mae  y  geiriau  nataì  a  nateUis  yn 
y  Lladinaeg  yn  gofygu  genedigaeâi. 
Gwelir  fod  llawer  o  debygolnrydd 
rhwng  y  nafai  neu  naialis  a'r  gaîr  Na* 
dolig,  a  thybir  mai  o'r  gair  nataHs  j 
ffurfiwyd  y  gair  Nadolig. 

GoF. — A  roddir  rhyw  ystyr  arall  i*r 
gair  Nadolig  ? 

At. — Rhoddir ;  ond  nid  wyf  yn  cof- 
io  i  mi  ei  weled  yn  ysgrifenedig  erioed. 
Gwelir  fod  y  geîriau  canlynol  yn  cyn- 
wys  y  ddwy  ran  flaenaf  o'r  gair  Nadol- 
îg>  sef  gaiamaäài,  ûemaẁi,  a  iion-nad' 
oi.  Ystyr  y  gair  ncui  yáyw  bloedd, 
gwaeddy  neu  uchel  sain,  Er  nad  ydyw 
y  gair  nadu  yn  cael  ei  ddefnyddio  i  ol- 
ygu  canu,  eto  cawn  mai  ei  ystyr  sydd 
fcl  yr  ydys  wedi  sylwi. 

C^rfleir  hanes  genedigaech  Crist  gan 
Luc  yn  wahanol  i  Matthew.  Dywed 
Luc  fod  "lluaws  o  lu  nefol  yn  mol- 
ianu"  y  boreu  hwnw.  Hyn  roddodd 
fodolaeth  i'r  arferiad  sydd  wedi  fTjmtt 
trwy  yr  oesau,  o  ganu  carolau,  chwar- 
eu  offerynau,  a  chynal  amryw  fathau  o 
ddif^nrwch.  Cawn  fod  llawer  o'r  Ital- 
iaid,  hyd  y  dydd  hwn,  yn  m^med  oddi- 
amgylch  eu  dinasoedd  ar  foreu  y  Nad- 
olig,  gan  floeddio  fel  anifeiliaid  gwyilt- 
ion.  Gan  y  credwn  fod  ^rr  angeiion 
yn  bloeddio  gogoniant  yn  y  gomchaf- 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


NadûUg. 


39 


ìon  i  Dduwy  bamwn  fod  y  gair  Nadol- 
ig  yn  golyt^u  h^oiy. 

GOF. — Beth  a  olygir  ẅrth  y  gair 
Chrisimast 

At. — Mae  y  gair  Chrisimas  wcdi  ei 
íathu  oddiwrth  yr  arferiad  sydd  gan  yr 
eglwys  Babaidd  o  fyned  ì'w  haddoldai 
i  ddarllen  Uithiau  pwrpasol  i'r  am- 
gylchiad,  fel  ag  y  daeth  y  Uith  hwnw 
iV  adnabod  wrth  yr  enw  "Llith  Crist" 
— Chrisimas. 

GoF. — A  ydyw  pob  gwlad  Gristion- 
ogol  yn  dathlu  y  dydd  hwn  ? 

At. — Ydynt,  i  raddau  mwy  neu  lai; 
ond  ni  chydunant  i  ddathlu  yr  un 
dydd.  T  a^aîn  o  Ragfyr  a  ddethlir 
gan  bawb  oddieithr  Eglwys  Groeg ;  y 
6ed  o  lonawr  a  ddethlir  ganddi  hi. 

GoF. — Ai  nid  oessicrwydd  pa  ddydd 
y  ganwyd  Crist  ? 

At. — Nac  oes ;  y  mae  llawer  iawn  o 
ddyfòlu  ac  ysgrifenu  wedi  ei  wneyd  ar 
y  pwnc  hwn  gan  ddysgedigion,  ond  y 
mae  mor  anmhenderf^mol  heddyw  ag 
erioed. 

GoF. — A  oedd  yr  eglwys  yn  nyddiau 
yr  apostolion  yn  dathlu  dydd  er  coff- 
adwriaeth  am  enedîgaeth  y  Gwaredwr  ? 

At. — Nid  oes  genym  hanes  am  hyny, 
na  dim  yn  awgrymu  hyny  yn  y  mesur 
ileiaf. 

GoF. — ^Pa  bryd,  a  chan  bwy,  y  de- 
chreuwyd  dathlu  dydd  o'r  fath. 

At. — Mae  hyn  eto  )m  dra  anhawdd 
î'w  ateb.  Dywed  y  Pabyddion  mai  y 
Pab  Telesphorus,  yr  hwn  a  fu  farw  o.  c. 
1389  a  sefydlodd  y  Dydd  Nadolig. 
Hona  y  Babaeth  fod  ganddi  Bab  mor 
foreu  a  hjmy.  Yr  oedd  yr  wyl  hon  ar 
y  cyntaf  yn  s^miudol,  fel  ag  y  mae  y 
Pasg  yn  awr.  Weithiau  dethlîd  yr  am- 
gylchiad  yn  EbriU  a  Mai,  ac  y  mae 
bron  bob  mis  o'r  flwydd)m  wedi  eu 
henwi  gan  rjnmrai  neu  gilydd  fel  y  mis 
y  ganwyd  Crist  ynddo. 

GoF. — Pa  bryd,  a  chaa  bwy,  y  neiU- 
duwyd  y  a^ain  o  Ragfyr? 

At.— Yn  gymaint  a  bod  yr  adeg  mor 
anmhenderf^mol,  gwnaeth  St.  Cyrii,  o 
Jerusalem,  yn  y  bedwaredd  ganrif  daer 
gymelliad  ar  y  Pab  Julius  I.  orch^míi^m 
ymchwiliad  manwl  yn  nghylch  y  dydd 
y  ganwyd  Críst  ynddo  i  a  dyma  yr  am- 


ser,  meddent  hwy,  y  penderf]mwyd  ar 
y  a^am  o  Ragfyr. 

GoF. — A  ydyw  beimiaid  yn  weddol 
unol  yn  eu  bamau  mewn  perthynas  i 
bríodoideb  y  penodiad  hwn  ? 

At. — Nac  ydynt ;  ond  y  mae  y  nifer 
luosocaf  o  honynt  yn  bamu  i'r  lesu 
gael  ei  eni  yn  gynarach  yn  y  flwyddyn 
— tua  mis  Medi. 

GoF. — Beth  ydynt  y  rhesymau  dros 
benodi  y  a^ain  o  Rhagfyr  ? 

At. — Enwaf  un  o  honynt.  Tybir 
mai  Zacharias  oedd  yr  archofieiriad  y 
flwyddyn  yr  ymddangosodd  yr  angel, 
ac  mai  yn  mis  Medi  yr  aberthodd  efe 
yr  aberth  iawnol ;  chwech  mis  wedi 
hyn  a'n  dwg  i  fis  Mawrth,  pan  gyf- 
archwyd  Mair ;  a  naw  mis  ar  ol  hyny 
a'n  dwg  i  fís  Rhagíyr. 

GoF. — Pa  resymau  a  roddir  dros  iddo 
gael  ei  eni  yn  gynarach  yn  y  flwyddyn? 

At. — Am  fod  hyny  yn  cyduno  ^m 
well  a'r  syniad  o  fod  y  bugeiliaid  allan 
yn  gwylio  eu  praidd.  Tynir  yr  un 
casgliad  hefyd  oîddiwrth  yr  hanes  a  geir 
am  gylchwasanaeth  yr  ofieiriaid.  Gwel 
I  Cron.  xxiv.  Cyfrífant  o  hyny  hyd 
pan  gysegrwyd  y  deml  yn  sunser  y 
Maccabeaid  ;  ac  wedi  cymharu  fel  hyn 
gyfrifíadau  a'u  gilydd,  bamant  mai  ]m 
Medi  y  ganwyd  Críst.  Eraill  a  dyb- 
iant  fod  yn  y  geiriau  canlynol  ryw  gyf- 
eiríad  at  yr  adeg,  megys,  "  Brawd  a 
anwyd  erbyn  caledi."  Oddiwrth  hyn 
credant  iddo  gael  ei  eni  tua  dechreu  y 
gauaf.  Oddiwrth  y  geiríau,  ^'  A  bydd 
goleuni  )m  yr  hwyr,"  gwelant  awgrym- 
iad  at  hwyr  y  flwydd}m,  yn  gystal  a 
hw^rr  yt  hen  oruchwyliaeth. 

GoF. — ^A  oes  rhyw  ddamcaniaeth  ar- 
all  gan  ddynion  yn  nghylch  paham  y 
neillduwyd  y  a^ain  o  Ragfyr. 

At. — Oes ;  er  na  chrybwyllir  hi  ond 
anfynych  iawn,  er  h^my  y  mae  llawer 
o  briodoldeb  ^mddi.  Tebygol  yw  mai 
Syr  Isaac  Newton  oedd  y  cyntaf  i 
ddatgan  ei  fxni  parthed  y  pwnc. 

GoF.  —  Beth  yw  y  ddamcaniaeth 
hono? 

At. — Wrth  ddarllen  hanesiaeth  hen- 
afol  ceir  fod  rhan  fawr  o  drigolion  y 
byd  3m  c)mal  eu  gwyliau  a'u  gwledd- 
oedd  3m  ol  symudiad  yi  haul  drwy  ar- 
wyddion  y  sidydd  {zQäiac).    Dywed 


Digitized 


byGoogle 


4ö 


Cynydd  Bedyddwyr  America. 


[Mav 


Syr  Isaac  Newton  i  Gregory,  csgob 
Neo  Csesarea,  yr  hwn  a  fu  farw  o.  c. 
265,  sefydlu  gwyliau  a  gwleddoedd  er 
cof  am  saint  a  merthyron,  er  dwyn  y 
paganiaid  i  dderbyn  Cristionogaeth. 
Dethlid  Dydd  Nadolig  gyda  llawer  o 
rialtwch.  Yn  Ue  Bacchanalia  a  Satur- 
nalia,  sef  gwin-wleddoedd  a  chyfedd- 
ach,  sefydlodd  Calan  Mai  yn  lle  Pela- 
ralia  y  pagan  ;  sefydlodd  Gwyl  Mair, 
loan  Fedyddiwr,  ac  amr)rw  o'r  apos- 
tolion,  ac  y  mae  y  rhai  hyn  oil  ar  y 
dyddiau  y  mae  yr  haul  yn  myned  i  ar- 
wýddion  y  sidydd.  Wrth  hyn  gwelir 
fod  y  gwyliau  wedi  eu  gosod  ar  seiliau 
seryddol. 

GoF. — Pa  fodd  y  mae  i  ni  ddeall  fod 
Nadolig  felly  ? 

At. — Fel  hyn  :  Persenolid  yr  haul 
fel  cymwynaswr  dynoliaeth.  Credid 
mai  agweddau  oedd  goleuni  a  thywyll- 
wch  o  ddwy  egwyddor,  sef  da  a  drwgy 
a'u  bod  yn  rhyfela  a'u  gilydd  yn  bar- 
haus,  ac  mai  fel  y  buasai  y  dydd  yn 
byrhau,  i'r  graddau  hyny  y  credent 
fod  yr  egwyddor  ddrwg  yn  gorchfygu. 
Pan  mae  yr  haul  yn  cyrhaedd  y  trofan 
deheuol  Alban  Arthan,  dyma  y  dydd 
byraf;  ar  yradeg  hono  yr  oedd  calon 
y  pagan  yn  Uawn  pryder,  tristwch  ac 
amheuaeth,  rhag  ofn  na  fuasai  ei  dduw 
haulog  yn  gorchfygu.  Ar  y  dydd  b^rr- 
af  o'r  flwyddyn  y  mae  gwyl  Thomas, 
yr  amheuwr.  Ar  y  a^ain  o  Rapffyr  yr 
oedd  y  pagan  yn  cael  yr  arwydd  cyntaf 
fod  ei  dduw  wedi  trechu  y  tywyllwch. 
Oni  ddywedir  genym  fod  y  dydd  ar  y 
Nadolig  wedi  est)m  cân  ceiliog  ?  Cred- 
ai  y  pagan  fod  yr  haul  yn  cael  ei  eni 
bob  blwydd)m  mewn  ogof  neu  ystabl 
dan  ochr  y  ddaear,  ar  y  a^ain  o  Rag- 
fyr,  a  bod  tair  mil  o  ychain  yn  yr  ys- 
tabl  hono.  Y  ddamcaniaeth  yw  i'r 
Nadolig  gael  ei  osod  ar  yr  un  dydd  er 
boddio  y  pagan. 

Gan  nad  pa  faint  o  wirionedd  sydd 
yn  y  ddamcaniaeth  hon,  hyn  sydd  sicr, 
ei  bod  yn  darawiadol  ac  awgrymiadol 
iawn.  Fel  ag  y  mae  yr  haul  yn  myned 
i  lawr  i'r  pwynt  iselaf  Alban  Arthan, 
arwydd  yr  afr  {capricorn),  ac  yn  troi 
yn  ei  ol,  gan  ddríngo  i  fyny  yn  raddol 
drwy  yr  arwyddion  nes  cyrhaedd  ar- 
wydd  yr  oen  ;  felly  y  Gwaredwr,  daeth 


i  lawr  i'r  pwynt  iselaf.  Gwelwyd  ef 
yn  arwyddion  yr  hen  oruchwyliaeth, 
sef  gwaed  teirw  a  geifr,  ond  dringodd  i 
fyny  drwy  y  rhai  hyny  nes  y  gwelwyd 
ef  yn  arwydd  yr  Oen.  "  Wele  Oen 
Duw,  yr  hwn  sydd  yn  tynu  ymaith 
bechodau  y  byd.*' 

H.  P.  Dayies  (Folycarf). 
Kingston,  Fa. 


CYHYDD  BEDYDDWYR  AMERICA 

Y  can'  mlynedd  diweddaf. 


Pe  gellid  cael  darluniad  cywir  o  sef- 
yllfa  y  Bedyddwyr  Americanaidd  gan*^ 
mlynedd  yn  ol,  a'i  gymharu  a'u  sefyll- 
fa  bresenol,  byddai  y  cyferbyniad  yn 
darawiadol  yn  wir.  Y  pryd  hwnw  nid 
oedd  yn  yr  hoU  wlad  ond  tua  550  o 
eglwysi,  yn  cynwys  tua  55,000  o  ael- 
odau,  i  arddangos  cynydd  yr  enwad 
am  140  o  íiynyddau. 

Yn  y  deg  mlynedd  cyntaf  o'r  ganrif 
bresenol  fe  gynyddodd  yr  eglwys  o  550 
i  872,  a'r  aelodau  o  55,000  i  65,000, 
sef  1,000  bob  blwyddyn.  Deugaîn 
mlynedd  o'r  amser  hwn,  sef  yn  y  fl. 
1830,  cawn  5,000  o  eglwysi,  a  300,000 
o  aelodau.  Yn  y  flwyddyn  1850  jrr 
oedd  yr  eglwysi  wedi  cynyddu  i  12,- 
000,  a'r  aelodau  i  800,000.  Ugain 
mlynedd  ar  ol  hyn,  sef  y  flwyddyn 
1870,  cawn  17,445  o  eglwysi,  a  1,410,- 
493  o  aelodau.  Yn  y  deg  mlynedd 
diweddaf  y  mae  yr  eglwysi  wedi  c^m- 
yddu  i  24,794,  a'r  aelodau  i  2,133,044, 
neu  yn  ol  y  cyfrif  o  70,000  bob  blwydd- 
yn.  Yn  yr  ugain  mlynedd  blaenorol  i 
1870,  ychwanegwyd  pump  o  eglwysi 
newyddion  bob  wythnos.  Yn  ystod  y 
deng  mlynedd  diweddaf,  y  mae  y  cyn- 
ydd  mewn  eglwysi  wedi  bod  ar  gyf- 
artaledd  yn  ddwy  bob  bydd,  neu  bed- 
air-ar-ddeg  bob  wythnos.  Ond  gellir 
gofyn  a  ydyw  ein  cynydd  wedi  bod  yn 
gyfartal  i  gynydd  poblogrwydd  y  wlad. 
Gadewch  i  ni  weled. 

Yn  1790  yroedd  genym  un  aelod 
am  bob  60  o  boblogrwydd  y  wlad ;  yn 
1830,  un  o  bob  43  ;  yn  1850,  un  o  bob 
29  ;  yn  1870,  un  o  bob  27 ;  yn  awr,  yn 
1880,  un  o  bob  22.  Y  mae  •poblog- 
rwydd  y  wlad  yn  awr  un-waith-ar*bym- 


Digitized 


byGoogle 


y88i.] 


Pmlŷuá  y  Wawr. 


41 


theg  yn  fwy  nag  oedd  yn  nechreuad  y 
^anrífy  tra  mae  rhif  y  Bedyddwyr  yn 
bedair*ar-ddeg-ar-hagain  o  weithiau 
ij4  Hmes)  yn  fwy  nag  oedd  yn  nech- 
reuad  y  ganríf. 

Y  mae  ein  cynydd  mewn  cyfoeth, 
manteisìon  addysg,  &c.,  wedî  bod  yr 
tm  mor  fawr.  Gan'  mlynedd  yn  ol, 
nidoedd  genym  ond  un  athrofa,  seíf 
athrofe  Providenc6,  yn  Rhode  Island  ; 
yn  awr  y  mae  31  o  golegau  ac  wyth  o 
athrofeydd  duwinyddol,  heblaw  lluaws 
o  ysgolion  eraiU  o  radd  uchel.  Gwaria 
ein  Cymdeithas  Gyhoeddiadol,  y  Gym- 
deithas  Genadol  Artrefol,  a'n  Cym- 
deithas  Genadol  Dramor,  tua  ^800,- 
ŵ>o  bob  blwyddyn  i  ddosbarthu  Uen- 
yddiaeth,  cynal  cenadon,  &c.,  yn 
mhlith  gwahanol  genedloedd,  acmewn 
gwahanol  dalaethau,  ac  mewn  gwahan- 
<i\  wledydd.  Credwn  fod  yn  y  ffeith- 
iau  hyn  ddefnyddiau  cysur  mawr  i  ni 
fel  enwad. 

Cyfieithiad  talfyredig  o*r  Watchman^ 
gan  J.  T.  G. 


PWLPUD  Y  WAWR. 


Ewyllysgarwch  i  Ymroddl. 

•GAW  Y  PARCH.  D.  W.  MORRIS,  TAYLORVILLE,FA. 

•«  Pwy  hefyd  a  ymrydd  yn  ewyllysgar  i  ym- 
gysegm  heddyw  i*r  Arglwydd  ?"— i  Cronicl 
XXIX.  5. 

Trigodd  Duw  gyda'i  deulu  ''  o  babell 
i  babell "  am  lawer  o  flwyddi,  heb 
gwyno  ar  waeledd  y  ty.  Tramwyodd  o 
"  dabemacl  bwy-gilydd  "  i  ddangos 
crefydd  yn  cynyddu ;  tynodd  arlun  y 
<leinl  ar  galon  Dafydd;  tueddodd  Solo- 
mon  i'w  chodi,  a  daeth  y  Mawredd  ei 
him  iddi-  Taflodd  y  brenin  fwy  na 
chan'  miliwn  o  ddoleri  ì' r  àuiläingfund, 
•cyn  ei  gladdu;  anogodd  eraiU  i  gyfranu, 
a  bu  farw,  gan  ddadleu  dros  haelioni. 

I.  Pa  un  a  ofyna  yr  ymg)rflwyno  ? 

I.  Ei  ofyn  gan  yr  Arglwydd,  er  yn 
annibynol.  Medrai  godi  y  mynydd- 
oedd,  a  murio  ei  gapeli,  donio  y  mor- 
oedd  i  draethu,  a  dysgu  yr  awelon  i 
odli  ei  enw.     Medrai  anfon  angel  i  ef- 


engylu,  cerub  i  ganu,  a  seraph  i  seinìo 
ci  glod.  Medrai  holi  y  d)nr&,  '*  A  f)m- 
wch  chwithau  anffyddloni,  bwhwmanu, 
cefhu,  a'm  gadael  i?"  Ëithr  y  mae  yn 
dewis  dynion  i'r  fyddin  i  fílwrìo,  i'r 
winllan  i  lafurio,  i'r  deymas  i  drigo,i'r 
gymdeithas  i  oleuo,  ac  i'r  nef  i  gael  ea 
gwobrwyo  ynddi. 

2.  Ei  ofyn  i'r  Arglwydd,  am  yn 
berchenogol.  Mae  ymroddi  i'r  ddaear 
301  annigoni,  i  ddiafol  yn  boeni,  i  ddyn 
yn  cyfeiliomi,  ond  i'r  Arglwydd  yn 
gweddu.  Efe  a'n  creodd  yn  ei  allu,  a'n 
cynaliodd  yn  ei  ddaioni,  a  disgynodd 
i'n  gwaredu  ]  bydd  yn  ein  barnu,  ac 
iddo  y  mae  y  noddi.  Plant  ì  Dad  yx 
addewidion,  aelodau  o  Grist  y  bendith- 
ion,  a  themlau  i  Yspryd  y  dyddanion, 
a  gadael  iddo  ein  meddianu. 

3.  Ei  ofyn  i'r  Arglwydd  yn  y  cym- 
elliadol.  i.  Awen  ddwyfoledig  a  gana, 
Atolwg  i  chwi  o  deml  y  trugareddan 
dirifedi,  a  myfyriwch  ar  y  trothwy, 
wylwch  yn  ymyl  lesu,  ac  ymroddwch 
dan  ei  groes  i'w  chodi.  2.  Allor  i 
gyflwyno  arni.  Eich  cyrph  yn  aberth 
i'r  Mawrhydi,  ac  er  nad  yn  Saul,  y  tal* 
af  yn  y  dyrfa,  byddwch  fel  Zaccheas 
yn  mynwes  y  Mesiah ;  er  nad  yn  Gol- 
iah  yn  pwyso  tunelli,  ymunwch  a  Tim- 
otheus  yn  egwan  wr  i  ddysgu ;  ac  er 
nad  yn  Absaiom  wedi  ei  adduno,  ond 
megys  Paul.  a'r  gwirionedd  ynddo.  3* 
Angyles  yn  mynegi.  Mae  i'r.Ueuad  ei 
senedd-dy,  i'r  ser  eu  goleuni,  ac  i'r 
saint  eu  crefydd,  a  rhes^nnol  wasan- 
aeth  yn  ei  nodweddu. 

4.  Ei  ofyn  i'r  Arglwydd  yn  ddiran- 
ol.  I.  Ei  gwbl  addoli,  a'r  holl  en- 
aid  yn  edmygu,  yr  hoU  ddeall  i  ddysgu» 
yr  holl  galon  i  gara,  a'r  holl  nerth  i 
ymroddi.  2.  Ein  bwriad  yn  boddloni, 
ofn  ei  ddigio,  awyddu  am  ei  anwylo  a 
byw  gerllaw  iddo.  3.  Ein  clodforedd 
yn  ei  ddyrchafu.  Mae  tri  dyrchafiad 
i'r  lesu — i'r  ddeheulaw  i  drefii,  yn  yr 
efengyl  jm  ei  gyhoeddi,  ac  yn  meddwl 
ei  garedigion  yn  ei  glodfori,  am  rodd- 
ion  o  aml  niferi. 

II.  Pa  ddull  i  ymgyflw)mÄ  ? 

I.  Ewyllysgar  yn  yr  ymhoii.  "  A 
fyddant  ewyllysgar,'*  medd  ycyhoedd- 
iad,  '^  A  dderbyniasant  ei  air  Ef  jtí 
ewyllysgar,"    medd      y    cyflawni ;     a 


Digitized 


byGoogle 


4« 


Pwlpud  y  Waiwr. 


fMaly 


•'phwy  yn  ewyllysgar,"  medd  y  cyf- 
iawn  yn  ymholi.  Nid  oes  gyra  ar  gyf- 
eiliorn,  ond  y  mae  eniU  y  ^on  ;  nid 
oes  gorfodi  drwy  ddychiyn,  ond  y  mae 
dengarWch  ì  dderbyn ;  ac  nid  oes 
brawychion  i  lethu  y  dyrfa,  ond  y  mae 
swynion  o  lys  y  dragareddfa. 

2.  Ewyllysgar  fel  na  byddo  ymranu. 
Mae  y  deall  yn  derb)m  y  darbwyllion, 
y  cof  yn  ysgrifenu  y  manylion,  y  gyd- 
wybod  yn  barnu,  y  serch  yn  cara,  a'r 
ewyllys  yn  arwain  y  meddwl  i  dueddu, 
ei  olwyno  i  oleuni,  a'i  droi  yn  un  o 
íforddolion  y  ffydd,  i  diroedd  y  ded- 
wyddoli. 

3.  Ewyllysgar  yn  ymroddi.  Ei  an- 
adl  i  offrymu  molawd  y  Mawrhydi,  ci 
glust  yn  gwrando  alawon  y  tangnefedd, 
ei  lygad  yn  darllen  dalenau  daioni,  a'i 
lais  yn  odli  salmau  caríad.  Teimla 
awydd  nid  am  ryfeddodau  ac  ar- 
wyddion,  ond  am  y  nefol  ddyddan- 
ion ;  nid  am  saíle  yr  angel  a'i 
adenydd,  ond  am  ychwaneg  o 
grefydd ;  ac  nid  am  y  ddaear  i 
drigianu,  ond  am  y  deymas  dragyw- 
yddol  i'w  dderbyn  iddi.  Ac  yn  ewyll- 
ysgar  y  mae  o  Paran  yn  cychwyn  i 
Moab  yn  bererin,  a  thros  yr  afon  i  lys 
ei  Frenin. 

4.  Ewyllysgar  i  ymgysegra.  i. 
Trwy  ymdrechu,  ac  nid  yw  yn  m^med 
o  blith  dynion,  fel  y  monach,  y  meu- 
dwy,  a  morwynion  y  gleindy  yn  ym- 
ddirgelu,  ond  gwell  ganddo  ganlyn  yr 
lesu  i'r  angladd  i  oleuo,  i'r  briodas,  a'i 
bendithio,  ac  i  dyrfa  i  ddysgu  y  byd  i 
^rmburo.  a.  Trwy  ymloewi.  Aed  lle 
yr  elo,  y  mae  Uygredd  yn  ei  ddilyn,  ond 
gwyr  am  ffynon  i  foddi  y  brycheuyn, 
awel  i  godi  y  Uwchyn,  haul  i  agor  y 
blodeuyn,  a  bro  yn  boddloni  y  credad- 
yn  yn  ymyl  yr  angel  mwyn.  3.  Trwy 
ymgodi.  Dr.  John  Evans,  o  Wrecsam, 
drwy  ddeall  y  Boeg  drwyddi,  a  ddyw- 
ed  am  **  ei  anweledig  bethau  Ef  er 
creadigaeth  y  byd,"  yn  arwyddo  *'  cre- 
adur  y  byd,"  neu  ddyn  jn  addum  y 
ddaear,  yn  berlyn  y  blaned,  a  thlws  yr 
amseroedd,  wedi  ei  gyfaddasu  i  Dduw 
yn  drysordy,  i  angel  yn  gwmni,  ac  i 
saint  yn  un  o'u  niferi. 

III.  Pa  dymor  i  )rmgyflwyno  ? 

I.  Ein  heddyw  yn  amserol.     Dyw- 


ed  y  ddoe,  ''  Mi  a  aethum  allan,  ac  nî 
ddychwelaf  mwy."  Dywed  yfory^ 
**  Yr  amserau  a'r  prydiau  ni  pherthyn 
i  chwi  ;*'  a  dywed  heddyw,  "  Hedd- 
ychlawn  fy  nyfodiad  i  i  dy  Jesse,  ac  i 
alw  ei  hoU  deulu  i  aberthu  cyn  i  gwm- 
wl  godi,  y  nefoedd  ì  wgu,  a'r  dydd 
derfynu.  Mynwent  am  lonyddu,  ufiern 
am  draeni,  nef  am  goroni,  ac  heddyw 
am  yr  adeg  i  droi  idtìi,  egwyl  y  weddi,. 
adeg  y  cymodi,  ac  hamdden  i  hedd- 
ychu  â  gorsedd  y  gallu. 

2.  Ein  hedd^nnr  yn  un  byr  barhaol. 
Eithafoedd  ynfydrwydd  fyddai  galw 
dyn  neu  ddynes  301  hen,  ac  mewn  g^wth 
o  oedran,  ac  efe  neu  hi  ond  pymtheg  a 
deugain  o  flwyddi.  Dichon  mai  byw 
eto  eu  rhieni,  yn  sionc  yn  y  ty,  yn 
swynol  yn  y  maes,  a  chryfìon  yn  eu  bra 
y  tu  yma  i'r  afon  heb  ei  chroesi.  Ac 
nid  yw  y  Testament  Newydd  yn  galw 
Abraham  a  Noah,  Dafydd  na  Jacob  yn 
hen,  pan  yn  darlunio  diwedd  eu  gyrfá 
hwy.  Eto,  y  mae  ein  heddyw  ni  ^m 
fyr  o'i  gyferbynu  â  d^mion  yr  aml 
flwyddi,  yn  f)rrach  o'i  gyferbynu  â*r 
oesoedd  cyn  yr  adgyfodi,  a  byrach  b^rth 
o'i  gyferbynu  â'r  byd  a  gafodd  ei  dia- 
gywyddoli,  ac  heb  iddo  gyfnod  i  ddi- 
weddu. 

3.  Ein  heddyw  yn  ddydd  cenadoL 
Mae  heddyw  y  Ceidwad  i  ddiogelu» 
heddyw  iachawdwriaeth  yn  dyfod  i  dy, 
a  "thra  y  gelwir  hi  hedd^npr,"  y 
mae  Duw  yn  areìthio,  ei  dragar- 
edd  )m  blodeuo,  ei  drefn  yn  cymwyso, 
a'i  ddawn  jm  dylifo  oddiar  wefus  y 
nefoedd  yn  alwad  i  ddríngo  yn  ddi- 
golli,  teithio  yn  ddioedi,  a  llafurio  yn 
ddiballu,  am  ein  cael  ynddi. 

4.  Ein  hedd^n^  yn  adeg  derf^mol. 
Aeth  y  ddoe  i  roddi  lle  i  heddyw  i  an- 
eddu,  cilia  heddyw  i  roddi  y  maes  i 
yfory,  ac  nid  oes  ond  yr  heddyw  yma 
i  ni.  Mae  ambell  emyn  wedi  ei  fed- 
yddio  yn  nyfroedd  marwolaeth,  ei  godi, 
a'i  ddanfon  a  chenadwri  o'r  afon  i  ni, 
cyn  myned  drwyddi.  Dichon  mai 
Dafydd  Williams,  Croesyparc,  Dr. 
Watts  a  Phantycelyn  oedd  y  trí  mwyaf 
awyddus  i  fedyddio  yr  awen  yn  yr  afon 
frawychus. 

*'  Deuwch  adref  blant  aíradlon, 
De*wch  o  wlad  y  cibau  ffol ; 


Digitized 


byGoogle 


.z88i.] 


Ehaid  iH  AtUurio  dy  Hutu 


43 


Dyma  lais  y  Brenin  heddy  w, 
Ddaeth  i  alw  ar  eich  hol." 

IV.  Pa  rai  sydd  i  ymgyflwyno  ? 

1.  Pwy  hefyd  yn  arholiad.  Trwy 
ddyddiau  Dafydd  i  deyrnasu  yr  oedd 
aich  y  mawrhydi,  ac  allor  yr  oíTrymu 
ar  wahan  ac  o'r  neiUdui  ac  Abiathar  a 
Sadoc  yn  gofalu  am  y  ddwy.  Eìthr 
yn  awr,  dyna  y  brenln  ar  dewi,  y  deml 
i  godi,  y  miloedd  yn  ymroddi,  Solomon 
yn  secretaty,  a'r  Pwy  hefyd  am  ychwan- 
egu.  Eneidiau  eraill  i  gredu,  enwau 
eraiU  i  garu,  efengylwyr  eraill  i  gy- 
hoeddiy  ac  edmygyddion  eraiU  ì  ganu, 
emynu,  a  moli  am  eu  gwaredu. 

2.  Pwy  hefyd  drwy  bersonoliad? — 
Ârian  yn  Uawery  aur  yn  fwy,  ond 
"  rhoddasant  eu  hunain  i'r  Arglwydd" 
yn  rhagori.  D^ma  oedd  Simon  a'r 
mellt  yn  ei  ddonio  ;  Paul  a'i  dabwrdd 
i  daro;  ac  loan  a  gemau  Paradwys  yn 
ei  addumo — a  phob  un  a  welir  ynddi 
a  ymgysegra  i  addoli,  a  ymrodda  i'r 
lesu,  ac  a  ymofyna  am  ei  gael  yn  ei  dy, 
Ue  i  deyrnasuy  a  lle  y  coroni. 

3.  Pwy  hefyd  i'r  Ceidwad?  Efallai 
y  daw  cribau  Libanus  yn  areithfaoedd 
i  gyhoeddi  am  dano ;  íTynonau  Nubia 
yn  agored  i  fedyddio ;  meini  Abelma- 
holah  yn  fyrddau  i  gymuno ;  a  gwas- 
tadedd  y  Mississippi  yn  addolfa  i  wedd- 
!o  ac  i  foliy  i  wylo  ac  i  odli,  i  waiiio 
ac  i  sylwi  ar  seren  y  farn  i  dywynu. 
Eithr  y  mae  am  ymresymu,  dydd  i 
ymroddi  a  heddyw  i  ymgysegru  gyda 
ni,  a  heb  ddiflanu. 

4.  Pwy  hefyd,  cyn  delo  y  diwedd- 
iad?  Y  mae  tri  o  ymadroddion  yn 
haeddu  lle  yn  meddwl  ein  darllenydd- 
ion:  I.  Dynol  wagedd  yn  dihoeni,  yn 
sychu,  ac  yn  fuan  i  ddiflanu.  2.  Dwyf- 
ol  wirionedd  yn  dyddanu  ;  ac  y  mae 
lesu  yn  yr  anedd-dy  megys  yn  yr  add- 
oldy ;  yn  y  gigfa  megys  yn  y  g^moanfa, 
ac  yn  y  dirgel  yn  bamu,  megys  yn  y 
deml  fawr  ei  bri.  3.  Duwiol  orfoledd, 
idraethu,  cynyddu,  myned  yn  fwy,  ac 
ymgodi.  Ac  os  heddyw  yn  darpam, 
yna  "  byddwch  yn  barod  erbyn  yfory," 
eich  teuluoedd  yn  dawel  yn  eich 
claddu,  a  chwithau  yn  byw  i  etifeddu. 
Dywedai  merch  wrth  ei  mam  yn  yr 
addoldy,  **  Mae  yn  rhy  gynar  o'r  dydd 
i  mi  i  ymofyn  crefydd."  Ond  yn  mhen 


yr  wythnos  yr  oedd  yn  y  dwym)m  yn 
yn  dihoeni;  yn  mhen  naw  diwmod 
yn  trengu,  ac  yn  mhen  tri  eraiU  yr 
oedd  angladd  mawr  iddi  yn  cychwyn 
o'r  ty,  a  heddyw  )rr  eneth  hono  a 
ddarfli. 

Tri  pheth  y  dylid  ofni  eu  gadael  i 
goUi :  Cymeriad,  drwy  ddiofalu ;  hedd- 
yw,  drwy  ymoedi ;  ac  enaid,  drwy 
beidio  derb^m  yr  lesu.  Pawb  oU  a 
gleddir ;  prynedigion  a  goronir ;  a 
phwy  hefyd  a  ofynir  ? 


âdfàn  yt^  â^dfoààydd. 


RHAID  ITI  ANTURIO  DY  HUN. 


Hhaid  iti  anturio  dy  hun 

Os  ydwyt  am  adael  dinodedd  ; 
Rhaid  iti  anturío  fel  dyn, 

Os  ydwyt  am  enill  anrhydedd  ; 
Ynfydrwydd  yw  dysgwyl  y  daw 

Enwogrwydd  i  chwilio  am  danat ; 
Nid  disgyn  fel  cawod  o  wlaw 

O'r  nefoedd  wnaiff  urddas  chwaith 
amat. 

Rhaìd  iti  anturio  dy  hun, 

Os  ydwyt  ti  am  ymddyrchafu ; 
Rhaid  ici  anturio  fel  dyn, 

Os  ydwyt  yn  meddwl  gorchfygu  ; 
Nis  gweli  ond  gwaethaf  y  byd, 

Bydd  pawb  yn  ymryson  dy  rw^rstro ; 
Dy  dd'rysu  a  fynant  i  gyd, 

Os  llwyddant,  cudunant  i'th  wawdio* 

Rhaid  iti  anturio  dy  hun, 

Yn  wrol  i  wyneb  y  gelyn ; 
Rhaid  iti  anturio  fel  dyn, 

A  thrafod  y  byd  megys  plent)m  : 
Ei  ddysgu  eí  i  ufuddhau 

Raid  iti,  er  maint  ei  gyndjmrwydd ; 
Na  chymer  gan  ddim  dy  nacâu, 

A  dyro  dy  droed  ar  waradwydd. 

Rhaid  Jti  anturio  dy  hun, 

A'th  galon  yn  dawel  a  llawen ; 
Rhaid  iti  anturio  fel  dyn, 

Heb  sylwi  ar  lid  a  chenfigen  : 
Rhaid  iti  ddibrisio  pob  gwarth 

A  deflir  i'th  wyneb  gan  ddynion, 
A'u  chwythu  oll  ymaith  fel  tarth 

O  flaen  y  dwyreiniol  awelon. 


Digitized 


byGoogle 


Gwreiddiûl  a  Dethôlédig. 


[Maî, 


Rhaid  iti  anturio  dy  huiiy 

Paid  byth  ag  ymorphwys  ar  eraiU  ; 
Rhaid  iti  anturio  fel  dyn, 

A  gwneuthur  pob  gelyn  yn  gyfaill. 
Ni  chei  di  byth  barch  gan  y  byd, 

Nes  iti  yn  Uwyr  ei  orchfygu, 
Ac  wed'yn  daw  pobpeth  yn  nghyd 

Ar  unwaith  i  fynu'th  ddyrchafu. 

Bhaid  iti  anturio  dy  hun, 

Fel  eon  a  chryf  amherawdwr, 
Rhaid  iti  anturìo  fel  dyn, 

A  gwneuthur  dy  hun  )m  orchfygwr ; 
Os  ydyw  y  byd  am  dy  ladd, 

Mae'n  barod  yn  dechreu  dy  ofhi ; 
Dos  rhagot,  cei  weled  pob  gradd 

Yn  dyfod  yn  nghyd  i'th  addoli. 

Rhaid  iti  anturio  dy  hun, 

Os  ydwyt  am  fod  yn  anfarwol ; 
Rbaid  iti  anturío  fel  dyn, 

I  ddringo  y  bryniau  trag'wyddol : 
Yn  wir,  anfarwoldeb  ni  ddaw 

I  lawr  atat  ti  i  dy  geunant ; 
Y  mae  yn  dy  ddysgwyl  di  draw 

Ar  uchel  fynyddoedd  gogoniant. 


•GJWI^EIDDIOI-  A  pETHOJLEDIQ. 


GAN  AP  P.  A.  MON. 


X. 


— Yr  oedd  yr  argraíììad  yn  ddwfn  ar 
fy  meddwl  er's  haner  canrif  bron,  mai 
math  o  fanatic  pen-ysgafn  oedd  Ed- 
ward  Irving ;  ond  mae  Thomas  Car- 
lyle,  yn  ei  "Adgofiadau,"  wedi  di- 
wreiddio  y  syniad  cyfeiliornus  hwnw 
yn  hollol.  Dyn  rhyfeddol  oedd  Ed- 
ward  Irving,  o  gyfansoddiad  corph- 
orol  cawraidd,  ac  o  gyfansoddiad 
meddwl  angylaidd.  Yr  oedd  dipyn  yn 
hynach  na  Carlyle,  ond  yn  raoreu  eu 
hoes  yr  oeddynt  ili  dau  wedi  eu  bwr- 
iadu  i  waith  y  weinidogaeth.  Pan 
aeth  Irving  i  Lundain  yr  oedd  ei  bobl- 
ogrwydd  y  cyfryw  nes  tynu  Brougham 
ac  aelodau  cyfrifol  eraill  y  Senedd-dy 
i'w  wrando.  Yr  oedd  ei  hyawdledd 
yn  angerddol,  a*i  ysbryd  mor  ddîdwyll 
ag  ysbryd  baban.  Yr  oedd  ei  sêl  yn  ei 
ysu,  nes  o'r  diwedd  i  lawer  o'i  ganlyn- 
wyr  ymddwyn  fel  y  gwelais  Gyrary  yn 


nghapel  y  Methodistìaid  yn  Nghaer- 
gybi,  dan  ddylanwad  hyawdledd  John 
Elias  ac  eraiU,  yn  "  gorfoleddu"  hyd 
ganol  nos.  O'r  diw^d  Uithiwyd  Ir- 
Ying  ei  hun  i'r  dybiaeth  fod  dylanwad- 
au  ysbrydol  fel  ar  ddydd  y  Pentecost 
yví  dilyn  ei  weinidogaeth.  Yr  oedd  ei 
ddilynwyr  yn  sìarad  â  thafodau  dyeithr. 
Pan  ddealíodd  Carlyle  fod  ei  gyfaiU 
dan  ddylanwad  yr  hudoliaeth,  cymer- 
odd  achlysur  i  ymddiddan  ^m  ddifrifol 
ag  ef.  Gwrandawodd  Iryîng  yn  os* 
tyngedig  ac  yn  wylaidd,  ac  yn  lled  ^- 
wan,  gwnaeth  ryw  fath  o  ymesgusiad. 
Barnai  Carlyle  nad  oedd  Irving  yn 
hollol  argyhoeddedig  gyda  golwg  ar  y 
*^  gift  of  iongues /'  a  chafwyd  Uythyr, 
yr  ymdrechodd  ei  ganlynwyr  ei  gelOf 
yn  yr  hwn  yr  oedd  Irving  yii  datgan  ei 
amheuon,  ac  yn  erfyn  amynt  ynnos- 
twng  o  flaen  Duw  am  oleuni  a  chyfar- 
wyddyd. 

O'r  diwedd  cymerodd  "Cyngor  y 
Gongr'  y  mater  mewn  llaw,  a  thorwyd 
Inring  allan  o  gymundeb  y  Presbyter- 
iaid.  Gwelodd  Carlyle  ef  ychydig 
wythnosau  cyn  ei  farw;  yr  oedd  yn 
m)med  i'r  wlad  er  adgyfoerthiad.  Bu 
farw  yn  mlodau  ei  ddyddiau,  heb  ub 
math  o  afiechyd,  ond  gwendid^y  medd- 
wl  wedi  nychu  y  corph  cawraidd.  Nid 
oedd  dadl  na  thorodd  ei  galon.  Fel 
hyn  y  d)rwed  Carlyle  am  y  '*  Cyngor  :** 
A  poor  aggregaie  of  Reverend  Sticks  in 
biack  gowns^  sittifig  in  Presbytery^  to 
passformai  condemncUion  on  a  man  amä 
a  cause  whick  might  kave  been  ttied  in 
Patmos  under  presidency  of  St.  John^ 
witkout  tke  rigkt  ofit  beinggot  at  / 

Ni  bu  cyfeillgarwch  ddynol  eríoed 
mwy  cywir  a  didwyll  na  ch^rfeillgarwch 
y  ddau  ddyn  rhyfeddol  hyn.  Tra  yr 
oedd  Carlyle  mewn  pryder  yn  nghylch 
eithafìon  Irving,  seiliedig  ar  i  Cor.  131 
yr  oedd  Irving  mewn  pryder  am  Car- 
lyle  yn  ei  astudiaeth  Ellm^mol,  ac  yn 
drwgdybio  iachusrwydd  Goethe,  nes 
darllen  o  hono  "Wilhelm  Meister,"  am 
yr  hwn  y  dywed  :  "  Very  curious  /  Mac 
yn  y  bardd  EUmynaidd  hwn  rai  tu- 
dalenau  am  Grist  a'r  grefydd  Grístion- 
ogol,  fel  yr  wyf  fi  yn  eu  myfyrio  dra- 
chefn  a  thrachefn,  fwy  o  synw)rr  yn- 
ddynt  ar  y  mater  nag  a  gefais  i  yn  yr 


Digitized 


byGoogle 


iSSi.] 


Gwteiddiol  a  DethoUdig. 


45 


holl  ddttwinyddian  wyf  wedi  ddarllíîn." 
Cyn  hyny  yr  oedd  yn  beio  Goethe  o 
ddenu  ei  gyfaiU  oddiwrth  Dduw  ! 

— Mae  yn  ddiddadl  fod  y  syniad, 
fiynyddau  yn  ol,  beth  bynag  am  y  blyn- 
yddau  piesenol,  301  mhlith  hyd  yn  nod 
7  dosbarth  darllengar,  mai  math  o  an- 
nuwydd  oedd  Goethe.  Un  o'r  llyth- 
3rrau  olaf  a  dderbyniais  cyn  gadael 
Llundain,  ebe  Carlyle,  ac  a  luchiais  i'r 
tíln,  oedd  oddiwrth  efrydydd  yn  Ox- 
ford,  a  alwai  ei  hun  yn  **  Ymofynydd 
Crefyddol,"  yr  hwn  a  ofynai  i  mi,  ai 
nid  oedd  yn  nhu  dalenau  **  Meister " 
ragfynegiad  rhyfeddol  o  eglur  o  Comte 
a  Positivism  !  Phoebus  Apolo,  duw  yx 
haul,  yn  rhag-gysgodi  the  miserabUst 
ŷhantasmal  algeòraic  ghost  I  have  yet 
met  with  among  the  ranks  of  them  !" 
Nis  gallwn  fentro  troi  y  geiriau  wyf 
wedi  italeiddio  i'r  Gymraeg,  heb  ofni 
dirymu  eu  nerth.  Y  maent  yn  Gar- 
lylaidd  i'r  dim. 

— Siom,  ac  angen,  a  phenyd — addylyn 
Ddwylaw  y  dioglyd ; 
Ond  daw  bhth  fendith  ar  fyd 
Lle  y  daw  Uaw  y  diwyd. 

— I^icander. 

— Yn  ei  "  Adgofiadau,"  dywed  Car- 
iyle  am  ei  siwme  faith  i  Ëdinburgh,  i 
gael  cynghor  gan  feddyg  cyfrifol,  gan 
fod  y  dyspepsia  bron  a'i  nychu :  '*  A 
ydyw  )rr  anhwylder  hyn,"  gofynai  i'r 
doctor,  "  yn  feddyginiaethol  trwy 
ddefnyddio  cyfferi  meddygol ;  neu  yn- 
te,  a  yw  e  yn  anfeddyginiaethol  ond 
trwy  drefhiad  ymborthol,  os  trwy 
hyny?"  Rhoddais  y  gofyniad  yna 
iddo  yn  ddifrifol ;  a  dyma  a  ddywed- 
odd :  **  Y  tybaco  yw'r  achos,  syr  ; 
rhoddwch  y  tybaco  i  fyny."  Éhodd- 
ais  ef  i  f^my  yn  y  fan,  ar  unwaith  ac  yn 
hollol.  Ac  wedi  misoedd  meithion, 
llefais  allan,  **  Buasai  yn  llawn  cystal 
i  mi  farchogaeth  driugain  milltir  mewn 
cyfeiriad  gwrthwynebol,  ac  arllwys  fy 
ngofidiau  i  glust  hir,  flewog,  yr  asyn 
cjoìtaf  a  gyfarfyddwn,  ag  i  glust  y 
Doeddyg  cyfrifol,  enwyr  hwn  ni  thraeth- 
af."  Dyna  ddîgon  o  Carlyle  am  y  mis 
hwn.  Efallai  y  caf  roi  chwaneg  o  hono 
ryw  bryd.  Mae  y  wasg,  nid  yn  unig 
yn  Lloegr  ac  America,   ond  ar  gyfan- 


dir  Ewrop  hefyd,  yn  llawn  o  Carlyle  y 
dyddiau  hyn. 

— Darganfyddodd  ymdeithydd  Rws- 
siaidd  o'r  enw  Remirowitch-Dantschen- 
ko,  yn  uchel-diroedd  Daghestan,  yn  y 
Caucasus,  Iwyth  o  bobl  sydd  yn  sefydl- 
edig  yno  er's  miloedd  o  flynyddoedd^ 
ac  er  eu  bod  yn  ymdebygoli,  yn  enwed- 
ig  yn  eu  hysbryd  milwrol,  i'r  Cossacs, 
nid  oes  yr  amheuaeth  lleiaf  nad  lu- 
ddewon  ydynt.  Y  maent  yn  dilyn  cyf- 
raith  Moses  yn  y  deongliad  Beiblaidd 
o  honi.  Syna'r  Adolygwyr  na  wnawd 
sylw  o'r  bobl  hyn  yn  gynt,  gan  eu  bod 
hwy  eu  hunain  yn  tystiolaethu  eu  bod 
wedi  byw  yn  yr  un  llecyn  er  amser  Sal- 
masser.  Y  maent  yn  anwybodus  o  len- 
yddiaeth  y  Talmud,  ac  o  adeiladaeth 
yr  ail  deml.  Cadwant  yr  hen  enwau 
luddewig  oeddynt  arferedig  yn  nydd- 
iau  crwydredig  y  brenhinoedd  cyntaf. 
Maent  yn  wneuthurwyr,  ar  raddfa  hel- 
aeth,  o  win  coch,  yr  hwn  a  ystyrir  y 
goreu  yn  y  Caucusus ;  ac  ymlynant  yn 
ddiwyro  wrth  y  gyfraith  Fosenaidd, 
fod  yn  rhaid  i  ddyn  briodi  gweddw  ei 
frawd. 

— Rhydd  Mr.  Calvert,  Ysgrifenydd 
y  Baptisi  Staie  Cotwention^  N,  K,  ys- 
tadegau  sydd  yn  galondid  mawr  i  bob 
gwir  Gristion.  Er  na  fu  adfywiad  neiU- 
duol  y  flwyddyn  ddiweddaf,  bedydd- 
iwyd  4,278  o  bersonau  jn  nghorph  y 
flwyddyn,  yr  h)m  sy'n  ychwanegiad  ar 
y  flwyddyn  o'r  blaen  o  145.  Nid  jn 
yr  hyn  a  ddjrwed  y  newyddiaduron  jtl 
ddiweddar,  yn  wirionedd,  sei  fod  mas- 
nachwyr  yn  encilio  o'r  eglwysi.  Mae 
yn  yr  ariandai  a'r  masnachdai  heddyw 
fwy  o  Gristionogion  da,  ymarferol,  nag 
a  fti  erioed  o'r  blaen  ;  ac  ni  fu  crefydd 
er  yr  Adfent  mor  bur  a  dihalog  ag  yd- 
yw  y  dydd  hwn.  O'r  1400,000  a  gyf- 
ranwyd  at  Athrofeydd  Madison  a  Ro- 
chester,  cyfranwyd  y  rhan  fwyaf  gan 
Fedyddwyr.  Oes  talu  dyledion  yr  add- 
oldai  yw  yr  oes  hon.  Cyfranodd  y 
Bedyddwyr  1 175,000  at  hyn  yn  1880, 
a  235,000  tuag  at  adeiladu.  Y  mae 
929  o  aelodau  yr  enwad  yn  yr  Athro- 
feydd,  73  o  genhadon  yn  llafurio  tu  all- 
an  î*r  dinasoedd,  a  812  o  athrawon  yn 
yr  ysgol  Sul.     Er  pan  agorwyd  yr  add- 


Digitized 


byGoogle 


46 


Bwrdd  y  Golygydd. 


|Mai. 


oldy  cyntaf  yn  ninas  New  York,  yn 
1763,  mae  yr  enwad  wedi  cynyddu  fel 
y  canlyn  ;  Yr  oedd  yn  y  Dalaeth,  yn 
1802,  86  o  eglwysiy  yn  cynwys  5,000  o 
aelodau;  ac  yn  181 7  yr  oedd  yr  eg- 
Iwjrsi  yn  rhifo  310,  a'r  aelodau  yn  28,- 
000.  Yn  awr  rhifa'r  eglwysi  878,  a'r 
aelodau  1 1 4.000.  £r  mor  galonogol  y 
mae  hyn  oll,  eto  nid  yw  yr  eglw)rsi 
na'r  gweinidogion  ar  gjŵniau  pellenig 
yn  hynod  Iwyddianus.  Rhaid  i  lawer 
gweinidog  wneyd  rhywbeth  heblaw 
pregethu,  tuag  at  gynaliaeth  ei  deu- 
lu.  Ychydig  amser  yn  ol  cyfarfydd- 
odd  y  brawd  Grenell  hen  weinidog 
mewn  maelfa  llyfrau  yn  BuíTalo,  yn 
prynu  llyfr  ar  drin  ceffylau.  Gofyn- 
odd  iddo,  "  A  pha  ran  o'ch  duwinydd- 
iaeth  y  mae  y  llyfr  yna  yn  ymwneyd  ?" 
Atebodd  yr  hen  weinidog,  "Ós  na 
ddysgaf  rywbeth  heblaw  duwinydd- 
iaeth,  llwga  fy  nheulu  !"  Yr  wyf  fi 
yn  gwybod  yn  brofìadol  am  galedi 
gweinidogion   yn  mhellafoedd   y  öor- 


Uewin.     Mae  eu  haberthau  yn  arwrol 
ac  yn  gysegredig. 

— Nodiad.  —  Yn  y  rhifyn  o*r  blaen, 
tu  dal.  19,  yn  niwedd  yr  ail  golofìi,  jm 
lle,  "  everything  from  a  clean  shell," 
darllener,  "every  thing  firom  a  clam 
shell !"  Eto  :  yn  y  bedwaredd  linell, 
ail  golofn,  tu  dal.  21,  "ac,"  yn  Ue 
"  nac." 

— Tra  bwrio'n  tir  ei  burŷd— molianwn 
Y  melinydd  tewglyd ; 
Gwir  dawel  fo'r  gwr  diwyd, 
DoUwr  bach,  i  dwyllo'r  byd. 

Gorfoledd  gwr  y  felin, — was  anwyl, 
Yw  synwyr  ei  ewin ; 
Os  difrawd  ef  flawd,  mae'n  flín» 
Ei  osod  i  gnoi  eisin. 

Dogn  i  fyrdd,  digon  o  fwyd — a  feichir 
O'i  gilfachawg  gronglwyd ; 
Ei  law  wag  ni  halogwyd, 
Dyna  was  glân  dan  y  wisg  Iwyd. 
— Ä  Aò  Gwilym.    ' 


Swfdà  y  O^oìy^àà. 


ODDIWRTH  DR.  HUGH  JONES. 

JVartà  Wales  Bapiisi  ColUge, 
Llatigollen^  Mawrih  22^  1881. 
Anwyl  Frawd  Griffith — Yr  wyf 
wedi  arfaethu  droion  i  anfon  atoch  i 
dalu  am  y  Wawr,  ond  o  herwydd  tra- 
fferthion,  yn  oedi  o  wythnos  i  wyth- 
nos,  ac  o  ddydd  i  ddydd.  Yr  ydym 
wedi  bod  yn  brysur  iawn  y  tri  mis  di- 
weddaf  gyda  darparu  at  yr  Arholiad,  )n: 
hwn  sydd  wedi  bod  yn  cael  ei  ddwyn 
yn  mlaen  yn  ddidor  am  y  pedair  wyth- 
nos  ddiweddaf;  ond  trwy  drugaredd 
mae  yr  adran  ddiweddaf  o  hono  dros- 
odd  heddyw.  Mae  y  coleg  yn  awr  ar 
dori  i  fyny,  am  y  tymor  casglu,  hyd 
ganol  Mai.  Bydd  y  myfyrwyr  yn  de- 
chreu  casglu  y  Sul  nesaf.  Mae  yma  19 
i  mewn  yn  awr,  ond  y  mae  amryw  o 
honynt  wedi  bod  yn  glaf  yn  ddiweddar 
am  lawer  o  wythnosau.  Daeth  un  o'r 
brodyr  a  fedyddiodd  Dr.  Price  yn  ddi- 
weddar  o  Athrofa    Trefecca,    yma   y 


Nadolig,  sef  Mr.  David  Evans — nid 
brawd  Dr.  F.  Evans.  Bachgen  rhagor- 
ol  yw  hwn,  yn  pregethu  yn  efengylaidd 
a  theimladwy,  ac  yn  fyfyriwr  Uwydd- 
ianus.  Yr  oedd  yn  alluog  i  ymuno  á'r 
dosbarthiadau  blaenai  yma  yn  mhob 
peth  ond  yn  yr  Hebraeg.  Ni  ddech- 
reuasai  efiydu  yr  iaith  gysegredig  yn 
Nhrefecca.  Yr  oedd  ei  apeliad  am 
dderbyniad  yn  cael  ei  ddilyn  ä  ch^rm- 
eradwyaeth  uchel  iddo  fel  dyn  ieuanc 
duwioî,  a  myfyriwr  ymroddgar,  gan  y 
Parch.  Wm.  Howells,  Ll)rwydd  Athro- 
fa  Trefecca,  yn  ogystal  a  chan  lythyr 
oddiwrth  ei  fam  eglwys  gyda'r  Trefo- 
yddion  Calfìnaidd.  Ysgrifenwyd  y 
llythyrau  hyn  ar  ol  iddo  gael  ei  fedydd- 
io  gan  Dr.  Price. 

Drwg  genyf  na  allaswn  gydsynio  a'ch 
cais  i  ysgrifenu  yn  gyson  i'r  Wawr. 
Nid  diíTyg  teimlad  da,  ond  diffyg  ham- 
dden  oedd  yr  achos.  Yr  oeddwn  wedi 
addaw,  ar  gais  y  golygydd,  erthygl  i'r 
Traeihodydd  er  cyn  geni  Seren  Gomer^ 
ar  y  *'  Deg  Llwyth,"  yn  benaf  er  dy- 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Bwrdd  y  Oofygydd. 


47 


noethi  y  ffiloreg  o  ddechreuad  luddew- 
ig  y  Prydeinwyr.  Methais  a  chyflawni 
fy  addewid  hyd  ddechreuad  y  flwydd- 
yn  hon.  Anfonais  Rhan  I,  o'r  erthygl 
i'r  Traeihodydd^  a  bydd  iddi  ymddang- 
os  301  y  rhifyn  am  EbriU  nesaf.  Wrth 
gywiro  y  brawflen,  cedwais  yr  ysgrif,  yr 
hon  a  amgauwyf  yn  awr  i  chwi.  Gell- 
wch  ei  rhoddi  oll,  neu  ddyfyniadau  o 
honi,  08  mynwch,  yn  y  Wawr, 
****** 

Collasom  yr  hen  frawd  anwyl  a 
pharchus,  y  Parch.  Wm.  Thomas,  yn 
Ucd  annysgwyliadwy.  Un  o'r  preg- 
ethwyr  mwyaf  dyddorol  a  swynol  oedd 
Mr.  Thomas,  ac  un  o'r  brodyr  mwyaf 
serchog. 

Yr  wyf  yn  amgau  y  P.  O.  O.  am  y 
Wawr  Pob  llwydd  a  chysur  i  chwi, 
anwyl  frawd,  yn  eich  ymdrech  i  wasan- 
aethu  eich  cenedl  yn  y  Gorilewin  pell. 
Duw  yn  rhwydd  i  chwi,  ac  i  hoU  hil 
Gomer  yn  ngwlad  machlud  haul.  Yr 
eiddoch  yn  gywir,        Hugh  Jones. 

Parch.  O.  GriffUh. 

O.  Y.    Mae  y  Parch.  Leyshon  M. ' 
Roberts,  M.  A.,  yn  gwneyd  yn  rhagor- 
ol  yn  Glynceiriog.    Mae  yn  fwy  o  re- 
former  na  neb  fii  gyda  hwy  yr  oes  hon, 
ac  yn  cael  pob  cefnogaeth.        H.  J. 


Y  PARCH.  OWEN  MICHAEL. 

Mae  enw  yr  hybarch  Owen  Michael 
Pcn-y-bont-ar-Ogwy,  sir  Forganwg,  yn 
dia  hysbys  i  lawer  o'n  darllenwyr  fel 
hen  weinidog  parchus  Blaenafon,  Goed 
Daon,  a  manau  eraiU.  Pan  yn  nghym- 
rti  yr  haf  diweddaf  galwasom  gydag  ef 
yn  Mhen-y-bont-ar-Ogwy.  Yr  oedd 
hyn  ar  ddydd  Llun.  Y  Sul  blaenorol 
pregethem  yn  Salem,  Maesteg,  yn 
nghapel  y  Parch.  Fred  Evans,  D.  D., 
yn  bresenol.  Dywedwn  yn  y  ty  Ue  )rr 
aroswn  nos  Sadwm,  y  bwriadwn  alw 
gyda  Mr.  Michael  foreu  ddydd  Llun, 
pryd  yr  hysbyswyd  fí  iddo  ef  fod  yno 
yn  sufpfyo  am  Sul  ryw  flwyddyn  a  haner 
qm  hyn.  (Cofier  fod  Mr.  Michael  yn 
meddu  ei  odditíes.)  Dywedid  iddo  y 
pryd  hwnw,  nos  Sadwm  fyned  i'w  or- 
phwysfa  yn  y  ty  hwn  ac   iddo  yn    íiian 


groch-lefain  yn  uchel,  *'  Hoi  I  Hoi  1"" 
Atebid  ef  gan  ddywedyd,  ''  Betb 
yw  y  mater,  Mr.  Michael  ?"  Ebai  yn- 
tau,  ''  Mae  amaf  eìsiau  ychwaneg  o- 
ddîUad  ar  y  gwely  ^rma — ^mae  amaf  an- 
wyd  mawr — yr  wyf  bron  a  rhynu."^ 
**  Deuwn  ag  ychwan^  yn  awr,  Mr.  Mi- 
chael/'  ebe  llais  hyglyw,  tyner,  oddi- 
lawr,  Ar  hyny  dyma  un  yn  m)med^ 
gan  ddweyd,  "  Wel,  Mr.  Michael, 
dyma  fi  yn  dyfod  ag  ychwaneg  o  ddill- 
ad  ar  eich  gwely."  "le,"  meddai  yn- 
tau,  "tyred  a  chymaint  sydd  genyt 
yn  y  ty."  *'  Wel,  Mr.  Michael,"  oedd 
yr  ateb,  "  fedrwch  chwi  ddim  troi 
wed'yn."  "  'Does  araa'  i  ddim  eisiau 
troij  eisiau  bod  yngynes  sy'  ama'  i." 
Boreu  ddydd  Llun,  yn  ol  fy  arfaeth, 
yno  yr  aethum.  Wedi  cryn  ymholi  am- 
fan  ei  breswylfod,  deuwyd  o  hyd  iddo. 
Curo  wrth  y  drws.  Mrs.  Michael  yn 
^rmddangos.  Methu  adnabod  y  gwr 
dyeithr;  yntau  yn  ymgyfarch,  ac  yit 
gwneyd  ei  hun  yn  adnabyddus.  Gwa- 
hoddiad  caredig  i  mewn.  '*Llemae 
Mr.  Michael?"  meddwn.  "Mae  yn 
room  y  ffrynt  yma — dewch  yn  mlaen* 
ato,  os  gwelwch  yn  dda."  Myned,  a. 
dyna  lle  yr  oedd  yr  hen  batriarch,  yn 
orweddog  ar  yr  esmw)rthfainc.  Ar 
draws  flenestri  ei  lygaid  yr  oedd  cad- 
ach  gwyn  gwlyb  yn  atal  pob  cymundeb 
golygon  rhyngddo  ef  a  mi.  Yn  y  man 
dyma  y  gorchudd  hwnw  yn  cael  ei  sy- 
mud,  pryd  y  gofynwn  iddo  sut  yr  yd- 
oedd,  a'i  hysbysu  pwy  oedd  yn  sefyll 
ger  ei  fron.  "  Beth  yw  yr  olwg  yma 
sydd  amoch,  Mr.  Michael?"  meddwn, 
"  dowch,  ymsythwch,  i  ni  gael  tipyn  o- 
ymgom."  "  Pedra*  i  ddim  symud,'* 
meddai  yntau,  "  mae  yr  hen  grydg^rm- 
alau  yma  bron  a  fy  lladd  i."  "  Dear 
me,  mae  amaf  ofn  mai  tipyn  o  chwil- 
frydedd  y  myfyrwyr  a'r  darllenwyr 
mawrion  sydd  amoch,  Mr.  Michael." 
"  Na,  na,"  meddai  yntau,  "  mae  tym- 
or  henaint  a'iganlyniadau  wedi  fy  nal. 
Adeg  marw  yw  ama'  i  yn  awr,  ac  eisiau 
marw  sydd  amaf ;  ond  cha'  i  ddin^ 
marw  gan  yr  Arglwydd.  Wn  i  ddin^ 
beth  mae  yn  ei  íeddwl  yn  fy  nghadw  i 
yn  yr  hen  fyd  yma  i  fy  mhoeni  o  hyd 
felhyn."  **  Yn  wir,*'  ebe  Mrs.  Mi- 
chael,  "wn  i  ddim  beth   i  feddwl  o- 


Digitized 


byGoogle 


Bwrdd  y  Gofygydä. 


[Mai, 


hono  fo,  Mr.  Griffith,  mae  yn  gas 
wrtha  i,  yn  neiUdtiol  yn  y  boreuau 
yma."  *' Nag  ydw'  ì,"  ebe  yntau; 
*'  nag  ydw'  i  ddim  yn  gas  wrthat  ti, 
wel'  di — yr  hen  gyfeilles  oreu  o  bawb 
wyt  ti  erioed — nag  ydw'  ddim  )m  gas 
wrthat  ti,  beth  bynag." 

Ymadawsom  yn  y  man  mewn  tipyn 
o  siomedigaeth  na  buasem  yn  cael  yr 
hybarch  dad  mewn  gwell  iechyd  a 
hwyl.     Diolchai  i  ni  am  alw. 

Clywsom  yn  ddiweddar  ei  fod  yn 
hoUol  orweddog  a  llesg,  ac  yn  annheb- 
yg  o  fyw  yn  hir.  Enwog  yn  ei  ddydd 
oedd  ef. 

O.  Y.  Wedi  cysodi  yr  uchod,  cawn 
a  ganlyn  yn  y  Gfealsm  EbriU:  Boreu 
Mercher,  Mawrth  19,  bu  farw  y  preg- 
ethwr  uchod,  yn  74  mlwydd  oed,  a 
chladdwyd  ef  y  Sadwrn  canlynol. 
Cyfansoddodd  ysgrifau  ar  y  •*  Gwein- 
idog  Tlawd,"  y  rhai  a  gyhoeddwyd  yn 
y  Bedyddiwr  flynyddau  yn  ol,  a  thyn- 
asant  gryn  sylw  yr  adeg  hono.  Brodor 
o  Sir  Fon  ydoedd,  ac  yr  oedd  yn  bur 
adnabyddus  yn  eglwysi  Cymru.  Yr 
oedd  yn  fardd  gwych,  a  chyfansodd- 
odd  amryw  o  emynau  yn  y  Moliani  o 
Enau  Planty  a  gyhoeddwyd  flynyddau 
yn  ol. 


Y  LLAWLYFR  MOLIANT. 

Y  mae  yn  hysbys  beUach  i*r  eglwysi 

SUed  gyffredinol,  ni  dybiwn,  mai 
yír  Emynau  a  Thônau  at  wasanaeth 
cynuUeidfaol  y  Bedyddwyr  Cymreig, 
yw  y  Llaw-lyfr  MoHant.  Mae  y  rhan 
luosocaf  o  eglwysi  Dyffryn  y  Wyoming, 
Pa.,  wedi  mabwysiadu  y  Uyfr.  Gan 
fod  cyflenwad  o  fil  o  gopiau  wedi  eu 
derbyn  genym  o  Gymru,  yr  ydym  yn 
barod  i  gyflenwi  archebion  yn  oi  y  tel- 
erau  a  weUr  ar  yr  amlen. 


Y  DIWEDDAR  BARCH.  DAYID 
HARRIS,  ARNOT,  PA. 

Gyda  phleser  yr  ydym  yn  cyds^mio 
a'r  cais  canlynol  er  cof  ara  yr  anwyl 
frawd  ymadawedig.     Dengys  y  peniU- 


ion  ansawdd  ei  feddwl,  a'i  deimladaa 
ar  grefydd. 

Mf.  Gol — Dymunaf  amoch  gania- 
tau  ymddangosiad  y  tri  pheniU  amgan* 
edig  yn  y  Wawr  nesaf,  y  rhaî  a  gaíwyd 
yn  UogeU  y  Parch.  David  Harris  yn 
mhen  ychydig  amser  wedi  iddo  farw« 
Y  mae  ei  weddw  am  eu  cyhocddi,  fel  y 
gaU  eu  cael  jmo  i'r  dyben  o*u  cadw. 

Amot^  Fa.  John  M.  Thobcas. 

Holy  Fatber,  thoa  bast  tauj^ht  me 

I  sbonld  lÌTe  to  thee  alone; 
Year  by  year  tby  haod  bath  broaght  me 

On  tbrough  dangers  oft  unlcnown  ; 
Wben  I  wandered,  thou  hast  found  me, 

Wben  I  doubted,  sent  me  ìight : 
Still  thine  arm  has  been  around  me, 

AU  my  paths  were  in  thy  sighc. 

In  the  world  will  foes  afisail  me, 

Craftier,  stronger»  fat  tban  I ; 
And  tbe  strife  roay  never  fail  me, 

Well  I  know,  before  I  die ; 
Therefore,  Lord,  I  come,  believing 

Thott  canst  give  the  power  I  ne^  ; 
Tbrougb  tbe  prayer  of  faith  receiving 

Strength— the  Spirit*s  strength  indeed. 

I  would  tnist  in  thy  protection, 

Wbolly  rest  upon  thine  arm, 
Follow  whoUy  thy  direction, 

Thou  mine  only  guard  froro  harm. 
Keep  me  from  minç  own  undoing. 

Help  me  turn  t»  thee  when  tried ; 
StiII  my  footsteps,  Father»  viewing, 

Keep  me  ever  at  thy  side 


DR.  WENGER. 


Yn  Seren  Gomer^  am  lonawr,  ceir  y 
rhan  gyntaf  o  Fr^slun  o  F^rwyd  a  Llaf- 
ur  y  Parch.  John  Wenger,  D.D., 
Cenadwr  y  Bedyddwyr  yn  Calcutta,  a 
chyfieithiwr  enwog  y  Beibl  yn  India^ 
gan  y  Parch.  Thomas  Evans,  Cenadwr 
y  Bedyddwyr  yn  Monghyr,  India.  Yn 
y  rhagarweiniad,  dywedir,  "  Mae  y 
braslun  hwn  o  fywyd  gwerthfawr  y 
Duwinydd  mawr,  a'r  leithydd  hynod 
Dr.  Wenger  yn  Uawn  o  wersi  cyíoeth- 
og  i  weision  Duw ;  ac  hefyd  yn  ar- 
dystiad  o'r  mwyaf  cadam  yrí  erbyn  di- 
lysrwydd  y  traddodiad  dynol — Bedydd 
Babanod— yr  hwn  sydd  wedi  bod  y 
fath  wreiddyn  o  lygredd  i  gynifero 
gangenau  o'r  Eglwys  Gristionogol  am 
Uwer   o  ganrifoedd  a  chenedlaethau. 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Bwrád  y  Golygydd. 


49 


Dyma  ddyn,  yr  hwn  ni  wyddaì,  pan 
yn  ieuanc,  fod  enwad  o  Fedyddwyr  i'w 
cael  yn  y  byd,  ond  yr  hwn  a  ganfu  all- 
an  o  Air  Duw  mai  dyfais  ddynol  oedd 
Bedydd  Babanody  a  melldith  i*r  eg- 
Iwysi  oedd  yn  ei  arfer,  yn  meiddio  ar- 
dystio  yn  ei  erbyn  fel  cyfeiliornad,  ac 
aberthu  y  cwbl  i  hawliau  cydwybod  a 
Gair  Duw,  yn  hytrach  na  chefnogi  y 
seremoni  Babyddol.  Ganwyd  Dr.  Wen- 
ger  mewn  lle  o*r  enw  Burchen  Cuhl, 
nid  yn  mhell  o  Berne,  yn  Switzerland, 
Awst  31,  1811. 


LLEDAENIAD    EIN    HEGWYDD- 
ORION. 


Mewn  cyfarfod  y  gweinidogion  yn 
New  York  yn  ddiweddar,  pwnc  yr  ym- 
ddyddan  ydoedd,  '*  Y  moddion  goreu 
i  ledaenu  ein  golygiadau  EnwadoL" 
Arweiniodd  hyn  i  sylwadau  ar  bregethu 
ar  ein  golygiadau  neiUduoL  Ychwan- 
ega  y  WcUch-  Tower,  gan  ddweyd :  "  Yr 
ydym  yn  credu  yn  ddiysgog,  yr  hyn 
sydd  sylfaenedig  ar  sylwadaeth  pur 
eang  a  gofalus,  nad  yw  ein  gweinidog- 
ion  yn  pregethu  digon  ar  y  pynciau 
hyn.  Ac  oblegid  nad  ydynt,  mae  eu 
pobl  eu  hunain,  i'raddau,  yn  anwybod- 
us,-  nid  yn  gymaint  o'r  hyn  a  gredir 
genym,  ac  o'r  rhesymau  paham  yr  yd- 
ym  yn  gwneyd.  Yn  y  genedlaeth  a 
aeth  heibio,  pregethai  gweinidogion  y 
Bedyddwyr,  efallai,  ormod  ar  fedydd 
a'r  cymundeb.  Mae  yn  sicr  y  preg- 
cthent  ormod  mewn  ysbryd  dadleuol. 
Yr  oeddynt  yn  cael  eu  gwrthwynebu 
gan  eraiÚ,  a  gwrthwynebent  hwythau 
yn  ol,  efiallai  yn  rhy  gryf. 

Ond  i  ochelyd  y  dull  garw  hwn  o 
ddadleu,  mae  traethu  ar  y  pynciau  h^m 
wedi  cael  ei  droi  o  bwlpudau  y  Bedydd- 
^y^í  gydag  ychydig  iawn  o  eithriadau. 
Yn  awr,  mae  amom  eisiau  ychwaneg  o 
bregethu  ar  y  pynciau  h^m,  nid  i  wrth- 
wynebu  eraiU,  ond  i  addysgu  ein  pobl 
eÌD  hunain,  Mae  y  gwersi  cydgenedl' 
aethol  yn  taâu  addysgiaeth  enwadol  all- 
an  o'r  Ysgolion  Sabbothol,  ac  mae  y 
bobl  ieuainc  yn  tyfu  i  fyny  gan  ofyn  ai 
nid  yw  cymundeb  rhydd  yn  iawn,  ac 
heb  fod  yn  sicr  a  wna  taeneUiad  y  tro 


yn  fedydd ;  yn  neiUduol  feUy,  pan  y 
maent  yn  clywed  ac  yn  gweled  hyn  ar 
bob  Uaw."  Gofynwn  ninau  ai  nid  oe& 
rhy  fychan  o  bregethu  ein  hegwyddor- 
ion  gwahaniaethol  gan  ein  gweinidog* 
ion  ni,  y  Bedyddwyr  Cymreig  ? 


— >>^  -     ♦  I 


lECHYD  MIL  SPURGEON. 

Mae  iechyd  Mr.  Spurgeon  yn  gweU- 
hau,  ac  effeithiau  y  rheumaiic  attack 
diweddaf  yn  prysur  ddiflanu.  "Eto 
ac  eto,"  ysgrifena,  "  yr  wyf  wedi  cyr- 
haedd  yr  hafan  ddymunol,  a  phob  tro 
wedi  cael  fy  ngyru  aUan  ar  fôr  o  boen 
gan  awel  arall  o  dymestl  afiechyd. 
Mae  Duw  wedi  bendithio  y  Bedydd- 
wyr  yn  Llundain,  ac  os  na  chynydd- 
ant,  arnynt  hwy  bydd  y  bai. 

Mae  pob  peth  a  duedda  i  luosogi 
Ueoedd  i  bregethu  yr  efengyl  yn  Uaw- 
enydd  i  ni  oU.  Edrycher  gan  hyny  i'r 
mater  hwn.  Yr  wyf  yn  hynod  ddi- 
olchgar  am  eich  gweddiau,  ac  yr  wyf 
wedi  bod  mewn  angen  am  nawdd  dwy- 
fol  i  ddyfod  trwyddynt  ychydig  ya 
hwy,  a  bydd  y  cwbl  drosodd.** 


CENADAETH  NEWYDD. 

Mae  y  Parch.  Edward  Judson,  mab 
yr  enwog  Dr.  Judson,  ar  ddechreu  cen- 
adaeth  newydd  yn  mharthau  isaf  esgeu- 
lusedig  dinas  New  York.  Yn  y  flwydd- 
yn  ddiweddaf  y  mae  eglwysi  efengyl- 
aidd  wedi  cael  eu  symud  o'r  parthati 
hyny  i  ranau  uchaf  y  ddinas.  Yr  oedd 
hyn  yn  cael  ei  wneyd  oblegid  fod  y 
bobl  grefyddol  yn  symud  yn  y  cyfeir- 
iad  hwnw.  Y  canlynìad  oedd  fod  y 
parthau  isaf  yn  myned  yn  anghyfanedd 
o  foddion  gras,  a'r  trigoHon  arosedig 
yn  cael  eu  gadael  yn  amddifaid  ac  es- 
geulusedig.  Yn  awr,  y  mae  gwawr 
wedi  tori  amynt,  gan  fod  cenadaeth 
arbenig  ar  eu  cyfer  yn  cael  ei  sefydlu 
gan  y  dyn  ieuanc  Uafurus  a  nodwyd- 
Ystyrir  Mr.  Judson  yn  ddyn  hynod  o 
dalentog  a  duwioL  Nid  eUir  dweyd 
fod  dim  yn  ei  gymeU  î  gymeryd  y  can> 
hwn  ond  gwir  awydd  i  wneyd  daîoni 
iV  gyd-ddynion,  gan  ei  fod  yn  weini- 


Digitized 


byGoogle 


So 


Bwrdd  y  Gûfygydd 


[Mai, 


dog  ar  un  o  eglwysi  goreu  y  Bedydd- 
wyr  yn  Ameríca  yn  New  Jeisey,  ac  yn 
fawr  iawn  ei  barch  a'i  ddylanwad  yno, 
a'r  golled  ar  ei  ol  yn  cael  ei  deimlo  yn 
ddwfh.  Y  tebygrwydd  )rw,  os  oes  b)rw- 
yd  ac  iechyd  i  Mr.  Judson,  y  crea  gyf- 
nod  newydd,  nid  yn  unig  yn  ninas 
New  York,  ond  hefyd  yn  efengyleidd- 
iad  dinasoedd  mawríon  yn  gyfifredin. 
Y  mae  yr  anturíaeth  ogoneddus  hon  o 
eiddo  y  dyn  da  hwn  yn  tynu  sylw 
mawr,  nid  yn  unig  yn  mhhth  y  Bed- 
yddwyr,  ond  hefyd  yn  mhlith  enwadau 
eraiU.  Y  mae  yn  ymgymeryd  â'r 
gwaith  heb  unrhyw  gymelliad  tu  allan 
iddo — ^heb  unrhyw  gymorth  aríanol  yn 
cael  ei  ddal  o'i  flaen.  Mae  ei  ífydd  yn 
Nuw,  a  chredir  y  bydd  y  canlyniadau 
yn  ogoneddus  a  bendithiol.  Felly  y 
byddont. 


y  dysgwyliwn  fod   yn  hysbys  o'i 
gynwysiad. 


hoU 


Y  CYFIEITHIAD  DIWYGIEDIG. 


Mae  anfoddlonrwydd  eisoes  yn  cael 
ei  amlygu  tuag  at  y  cyíieithiad  diwyg- 
iedig,  er  mai  ychydig  a  wyddys  eto  am 
y  cyfnewidìadau  a  geir  ynddo.  Mae  y 
cyfnewidiadau  yn  yr  ychydig  adnodau 
ydjmt  wedi  cael  eu  gwneyd  yn  hysbySy 
wedi  cymell  llawer  o  feimiadaeth.  Un 
ffynonell  o  anfoddlonrwydd  ar  ran 
taenellwyr,  fydd,  fod  y  cyfieithiad  new- 
ydd,  os  yw  yr  hanes  yn  wir,  yn  gwne jd 
i  loan  fedyddio  mrwn  dwfr,  yn  gystal 
Bgyn  yr  lorddonen — in  Jordan. 


MAN-LEWYRCHIADAU. 


DEIGRYN  HIRAETH. 


Cyfansoddwyd  y  llinellau  canlynol 
gan  y  brawd  £van  J.  Davies,  Hyde 
Park,  ar  ol  y  diwèddar  Mr.  D.  S. 
Roberts.  Y  mae  hon  yn  engraiíft  arall 
o'r  hiraeth  a  ífyna  ar  ol  y  brawd  ymad- 
awedig  : 

Wele  eto  un  o*r  brodyr 

Wedi  myned  at  y  Tad, 
Lle  mae  heddwch  a  thangnefedd 

Byth  yn  ffynn  trwy  y  wlad  ; 
Colled  fawr  i'r  eglwys  ydoedd 

Oorfod  gollwng  brawd  mor  bur, 
Swyddog  eglwys  a  chyngorwr, 

Ac  hyfforddwr  dan  bob  cor. 


COFIANT 

V  PARCH.  JOHN  PRICHARD,  LLANGOLLEN. 

Mae  y  coíiant  hwn  wedi  ei  ysgrifenu 
gan  y  Parch.  Owen  Davies,  Caemar- 
fon,  ac  yn  gyfrol  hardd  o  434  o  dudal- 
enau.  Yr  ydym  wedi  darllen  y  coíiant 
hyd  ddechreu  y  chweched  benod,  ac 
mor  belled  wedi  cael  ein  mawr  fodd- 
loni  ynddo.  Gan  nad  ydym  wedi 
darllen  yn  mhellach,  ac  oblegid  hyny 
yn  analluog  i  draethu  am  ragoriaethau 
y  coíiant  fel  cyfanwaith,  rhaidaros  hyd 
7  rhifyn  nesaf  cyn  helaethu  amo,  pryd 


Un  o  benderfyniadau  cynadledd 
Cwrdd  Misol  cylch  Pontypridd,  ar  y 
3ydd  o  Fawrth,  oedd  hwn : 

**  Ein  bod  yn  teimlo  yn  ddiolchgar 
i'rArglwvdd,  fod  Mr.  J.  R.  Jones, 
(Caradog),  wedi  troi  ei  dalentaa  at 
ganiadaeth  gysegredig,  ac  ^m  gobeitfa- 
io  y  ca  bob  cefhogaeth  i  ddyrcfaafo 
chwaeth  gerddorol  yn  ein  plith." 

— Cyfarfod  Chwarterol  Cymanfa  Sir 
Benfro  a  gyflwyna  y  Parch.  E.  Bom- 
bay  Edwards,  cenadwr  dychweledig  o 
Bombay,  India,  i  sylw  yr  églwysi  yn  y 
sir,  yn  nghyda'u  hanog  i  roddi  der- 
byniad  serchog  iddo. 

— Dywedir  am  y  Parch.  J.  Hyatt 
Smith,  ýr  hyn  a  ganlyn  :  *'  Arferai  fod 
yn  Fedyddiwr  cadam,  a  dywedodd 
mewn  un  cyfarfod  crefyddol,  fod  yr 
Arglwydd  wedi  anfon  ei  gyflenwad 
mawr  ar  hyd  y  dwfr — that  the  Loid 
aent  his  heavyfreight  ày  water.^^ 

— Mae  y  Parch.  Owen  WilUaois^ 
gynt  o'r  Gam,  Dolbenmawr,  sir  Gaer- 
narfon,  wedi  rhoddi  ei  weinidogaeth  ì 
fyny  yn  Nebraska  Oity,  Neb.,  ar  ol 
chwe'  mlynedd  o  lafiir,  ac  wedî  derbyn 
galwad  i  Galesburgh,  111. 

— Y  brawd  selog,  W.  J.  Thomas, 
Delta,  York  Co.,  Pa.,  a  ysgrìfena  atom, 
gan  ofyn  a  wyddem  am  rywle  y  gallasai 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Y  Maes  CenadoL 


51 


gael  gwaith  i  drin  hopSy  &c.,  neu  ryw 
wasanaeth  ysgafh  felly»  mewn  ardal  ag- 
os  i  Fedyddwyr.  Credwn  fod  Mr. 
Thomas  yn  frawd  rhagorol.  Nid  yw 
cî  iechyd  na'i  nerth  yn  gyfryw  fel  y 
gall  ymgymeryd  ä  gwaith  caled.  Dy- 
munol  fyddai  i'r  brawd  gael  ei  ddy- 
moniad.  Pwy  a  wjrr  am  le  o'r  fath 
iddo? 

— Yn  Seren  G&mer  am  lonawr,  mae 
gan  y  Parch.  H.  Cemyw  WiUiams, 
gweinîdog  y  Bedyddwyr  yn  Corwen, 
erthygl  ragorol  ar  y  testyn,  "Dylan- 
wad  Daear^rddiaeth  Gwlad  Canaan  ar 
cin  leithwedd  Grefyddol."  Oaiff  yr 
erthygl  hon  ymddangos  yn  fuan  yn  y 
Wawr.  Mr.  Williams  ydyw  awdwr  yr 
ysgrif  ddyddorol  yn  y  Wawr  am  Eb- 
rill,  ar  "  Lyfr  Genesis  a  Llyfr  y  Dat- 
guddiad.'^ 


GOFYNIADAU. 


Mr.  GoL — Gan  y  credwyf  oddiar 
broíìon  anwadadwy,  mai  un  o  ddyben- 
ion  eich  cylchgrawn  clodwiw  yd)rw  ym- 
drechu  dysgu  eich  darllenw^rr  lluosog  i 
ddeall  meddwl  Duw  yn  ei  air;  gan 
fayny,  erfyniaf  eich  trwydded  er  gosod 
gcr  eich  bron  chwi,  syr,  neu  ryw  un 
o'ch  gohebwyr  deallus  y  gof^mion  a  gan- 
lyn.  Sylfaen  y  gofyniadau  sydd  i'w 
canfod  yn  Actau  i.  a'r  rhanolafo'r 
5ed  adn.,  "  Ond  chwi  a  fedyddir  â'r 
Ysbryd  Glan  cyn  nemawr  o  ddyddiau." 
Yn  I.  Pwy  ydyw  y  gwrthddrychau  a 
gynwysir  yn  y  frawddeg,  "  chwi,"  &c. 
a.  Pa  beth  a  feddylir  wrth  Fedydd  yr 
Ysbryd  Glan  ?  3.  A  ydyw  yn  gyson 
â*r  datguddiad  Dwyfol,  yn  bresenol,  i 
bersonau  weddio  am  gael  eu  bedyddio 
â'r  "  Ysbryd  Glan,"  &c. 

Yn  awr,  eglurhad  goleu  a  chadam  ar 
y  gofyniadau  uchod  a  rydd  fawr 
ddyddordeb  i  mi  ac  amryw  eraiU.  Gan 
ddymuno  y  cylchrediad  helaethaf  i'r 
Wawr  er  symud  pob  cyfeiliomad  o 
blith  teulu  Scion.  Yr  eiddoch  yn  ddi- 
dwylL— y.  R.  /.,  Pegwn  GwynedtL 


priodoleddau  a'r  hanfod  Ddwyfol:  i. 
A  )rw  y  bríodoledd  •  gyfiawnder  yn 
fwy  pur  na'r  briodoledd  o  drugaredd, 
neu  sancteiddrwydd  ?  A  yw  trugar- 
edd  yn  fwy  parod  i  achub  pechadur  na 
chyííawnder,  neu  a  yw  cyfiawnder  yn 
fwy  parod  i  gospi  pechadur  na'r  briod- 
oledd  o  gariad  ?  Os  yw  y  naill  briodol- 
edd  yn  rhagori  ar  y  llall,  pa  le  y  mae 
unoldeb  yr  hanfod  Dwyfol  ?  2.  Pa 
sail  sydd  gan  neb  i  ddweyd  mai  cyf- 
iawnder  oedd  yn  gwacddi  ar  adeg  y 
croeshoelio,  "  GoUwng  ef  yn  rhydd, 
mi  a  gefais  iawn  ?' '  Onid  o^d  cariad, 
sancteiddrwyd  a  thrugaredd  yn  gof)m 
iawn  yn  ogystal  a  chyfìawnder? 

Goleuni  ar  y  gofyniadau  uchod  gan 
rai  o'r  gweinidogion  parchus  fyddai 
yn  dderbyniol  gan  amryw  yn  y  Ue 
hwn.  Yr  eiddoch. — Carwr  Cysandeb^ 
Shenandoahy  Pa, 


Mr.  GûL'. — Garwn  gael  eglurhad  ar 
y  gofyniadau  canlynol  gyda  golwg  ar  y 


Y  ]\íàe^  dei\àdol. 


OAN  Y  PARCH.  W.   P.  DAYIBS,  NANTICORE,  PA. 


MAHOMET    A    MAHOMETANIABTH. 

Mae  cymaint  wedi  ei  ysgrifenu  ar  y 
penawd  uchod,  fel  mai  ofer  yw  dys- 
gwyl  dim  newydd  amo.  Ònd  dichon 
fod  rhai  o  ddarllenwyr  ieuainc  y  Wawr 
heb  dalu  ond  ychydig  sylw  i*r  pwnc  yn 
flaenorol,  felly  bydd  yn  newydd  iddynt 
hwy. 

Cawn  fod  Arabia,  gwlad  Mahomet, 
yn  cael  ei  ffinio  gan  yr  Indian  Ocean, 
Persian  Gulf,  afon  yr  Euphrates,  agwlad 
Syria.  Fel  gwlad,  mae  ynddi  rai 
dyffrynoedd  ffrwythíawn,  ond  y  mae  y 
rhan  fwyaf  o  honi  o  lawer  yn  cael  ei 
gwneyd  i  fyny  o  anial  diroedd  Uwm, 
bryniau  moelion,  a  miUdiroedd  lawer 
o  dywod  sych  a  phoethlyd.  Nid  oes 
afon  fordwyol  o  fewn  ci  chyffiniau,  a'i 
ffynonau  sydd  anaml.  Cludir  nwydd- 
au  3mo  o  fan  i  fan  ar  gamelod,  y  rhai  a 
symudant  yn  fintcioedd  mawríon 
gyda*u  gilydd.  Mac  yr  Arabiaid,  fel 
rhcol,  yn  ddynîon  syml  a  chymedrol, 
parod  i  ad-dadu  cam,  cto  yn  hynod  o 
letygar.     Mcwn  pcbyll  y  byddant  fyw 


Digitized 


byGoogle 


52 


Y  Maes  CenadoL 


[Mai, 


yn  gyíTredin,  felly  treuliant  lawer  o'u 
hoes  yn  yr  awyr  agored.  Cyfrifa  hyn, 
i  raddau,  am  y  íífaith  eu  bod  er  yn 
foreu  yn  talu  gwarogaeth  i*r  haul  a'r 
lleuad,  a  phlanedau  eraill  yn  yr  eang- 
der  uwch  ben.  Yn  eu  hawydd  am 
wrthddrych  gweladwy  i'w  addoliy 
gwnaethant  ddelwau  o'u  duwiau.  Mae 
y  "  Gareg  Ddu/*  yn  nheml  Kaaba,  yn 
Mecca,  yn  cael  ei  haddoli  ganddynt 
gyda  pharch  dirfawr.  Dygwyd  y  gar- 
eg,  uchod,  meddant,  o  baradwys  gan 
Gabriel,  er  cynorthwyo  yr  adeiladwyr 
oedd  yn  gweithio  ar  y  deml.  Chwech 
wrth  wyth  modfedd  yw  maint  y  "  Gar- 
eg  Ddu,"  felly  nid  oedd  y  cynorthwy 
a  gawsent  gan  Gabriel  ond  bychan  iawn 
wedi  y  cyfan.  Yr  oedd  gofal  teml 
Kaaba  ar  y  teulu  o'r  hwn  yr  hanodd 
Mahoment  yn  y  flwyddyn  570,  o.  0. 
Mae  llawer  o  bethau  gwyrthiol  yn  cael 
eu  cysylltu  â  genedigaeth  Mahomet 
Am  y  pum'  mlynedd  cyntaf  o'i  oes,  bu 
i  íTwrdd  oddi  wrth  ei  fam,  a  thua  di- 
wedd  y  bumed  flwyddyn  cymerwyd  ef 
yn  sal  a  daeth  adref.  Pan  tua  deuddeg 
oed,  aeth  tua  Palestina  gyda  charafan 
ei  ewythr,  a  daeth  i  gyffyrddiad  yno  ä 
llawer  o  luddewon  a  Christionogion. 
Oddi  wrth  hyn,  yn  ddiameu,  y  casgl- 
odd  Mahomet  y  wybodaeth  Feiblaidd 
y  gwnaeth  gymaint  defnydd  o  honi  yn 
y  blynyddoedd  dilynol.  Yr  oedd  yr 
luddewon  yn  hollol  rydd  oddi  wrth 
eilunaddoliaeth  er  eu  dychweliad  o 
Babilon ;  ond  am  y  Cristionogion  a 
gyfarfyddodd,  nid  oeddynt  felly  ond 
mewn  enw  yn  unig,  Wrth  ystyried  y 
croesau  a'r  darluniau  Uuosog  oedd  gan- 
ddynt,  cawn  nad  oeddent  lawer  ar  y 
blaen  i'r  cenedloedd  eilunaddolgar  o'u 
hamgylch,  Ond  ni  chasglodd  Mahom- 
et  ond  gwybodaeth  arwynebol  iawn  o 
ddaliadau  crefyddol  y  ddau  ddosbarth 
hyn,  a  braidd  ddim  o'u  prif  nodwedd- 
ion.  Pan  tuag  ugain  oed,  aeth  i  was- 
anaethu  at  weddw  gyfoethog  o'r  enw 
Rhadija,  yr  hon  oŵdd  yn  byw  yn 
Mecca.  Yr  oedd  ei  deulu  ef  ei  hun  yn 
wir  dlawd.  Gosododd  hono  ef  i  ofalu 
am  ei  chamelod,  ac  i  arolygu  eî  chlud- 
fenau  {caravans).  EniUwyd  serch  y 
weddw  gan  Mahomet,  a  daeth  yn 
ngrym  ei  chariad,  un  diwmod,  a  gof- 


ynodd  yn  hyawdl  iddo  a  wnai  ef  ei 
phriodi ;  priododd  hi,  a  bu  eu  b^^wyd 
priodasol  yn  un  dedwydd  iawn.  Yr 
oedd  ei  serch  yn  fawr  tuag  ati  h/d  ei 
fedd.  Bu  hithau  yn  wraig  serchog  iddo 
yntau,  glynodd  wrtho  pan  oedd  pawb 
eraill  yn  troi  eu  cefnau  amo  mewn 
gwawd  a  dirmyg,  a  phan  alwai  eraill  ef 
yn  dwyllwr,  cydnabyddai  hi  ef  yn 
barchus  yn  brophwyd  Duw.  Drwy  yr 
holl  amser  hyn,  ymddangosai  yn  dia 
chrefyddol ;  elai  ef  a'i  wraig  i  ogof,  yr 
hon  oedd  dair  milldir  o  Mecca,  a 
threulient  ddyddiau  yno  mewn  gweddi 
ac  ympryd. 

Pan  yn  ddeugain  oed,  safodd  persoD 
anrhydeddus  ychydig  bellder  oddi 
wrtho  ;  yr  angel  Gabriel  ydoedd,  medd 
ef.  Yr  oedd  yn  ei  law  blyglyfr  {scroií^ 
sidanaidd,  a  gorchymynodd  iddo  ddar- 
llen  yr  ysgrifen  oedd  arni.  Dywedodd 
yntau  na  allai ;  yna  dywedodd  yr  angel 
wrtho  "  am  ddarllen  yn  enw  yr  Arg- 
Iwydd,  yr  hwn  a  greodd  bob  peth,*^ 
Wedi  dywedyd  hyn,  ymadawodd  jt 
angel,  gan  adael  Mahomet  mewn 
dyryswch  mawr ;  mewn  ychydig  amser,. 
ar  lethu  gan  y  meddyliau  oedd  yn  awr 
yn  saethu  drwy  ei  ymenydd,  Ueiárodd 
yr  angel  drachefn  wrtho,  gan  ddywed- 
yd,  '*  O,  Mahomet,  ti  wyt  bro{àiwyd 
Duw,  a  minau  wyf  Gabriel."  Hyn  a 
ystyriodd  yn  gomisiwn  iddo,  a  dywed* 
odd  hyny  wrth  ei  wraig.  Buan  iawn 
dechreuodd  ddywedyd  yr  hyn  a  dder- 
byniodd  wrth  eraill,  ac  yn  mhen  tua 
phedair  blynedd  yr  oedd  ganddo  30 
neu  40  o  ddysgyblion.  Daeth  Gabriel 
drachefn  ato  a  gorchymyn  pendant 
iddo  i  fyned  allan  i  bregethu  a  gc^on- 
eddu  yr  Arglwydd,  aflbi  oddiwrth  bol> 
halogrwydd.  Ufuddhaodd  i  hyn,  ac 
yn  herwydd  y  cyfnewidiadau  oedd  ya 
anog,  dyoddefodd  erledigaeth  chwerw  f 
trodd  ei  berthynasau  agosaf  yn  eierbyn^ 
gwawdid  a  dirmygid  ef,  ac  weithiaii. 
archoUid  ef  ar  ei  gorph  yn  fawr.  Dj- 
oddefodd  ei  ddysgyblion  hefyd  yr  m- 
dríniaeth.  Ër  diogelwch  personol  idd- 
ynt  hwy,  danfonodd  ddeg  o  honynt  i 
ífwrdd  i  Abyssinia  yn  genadon. 

Ar  y  cyntaf,  nid  oedd  yn  Uym  iawn 
3m  erbyn  eilunod,  ond  yn  hytrach  Ued 
gyfaddefai  fod   rhyw  gymaint   o  dda. 


Digitized 


byGoogle 


iSSi.J 


Y  Maes  CenadoL 


53 


yn  perthjm  idd)mt,  ond  hysbyswyd  ef 
fod  hyn  yn  ddrwg  ynddo ;  yna  daeth 
àllan  gan  dystio  nad  oeddent  ond 
"  enwau  gweigion.  * ' 

Bu  hyn  yn  achos  o  godi  y  delw-add- 
olwyr  yn  ei  erbyn,  ac  ail  erledigaeth. 
£r  diogelwch  personol  íTodd  o'r  ddinas 
sanctaidd,  ymunodd  á'r  minteioedd 
oeddynt  yn  myned  ar  bererindodau  i 
Mecca,  a  dysgai  ei  egwyddorion  new- 
yddion  i  bawb  a  allai.  Bu  farw  Khad- 
iga  ei  wraig.  Buan  ìawn  prìododd 
dracheíh,  a  phan  yn  50  ml^^dd  oed 
dyweddiwyd  ef  i  eneth  nad  oedd  y 
pryd  hwnw  ond  saith  oed.  Yr  oedd 
dyn  at  ei  ryddid  yn  Arabia  i  gael  yr 
hoU  wragedd  a  fynai.  Tua'r  adeg  hon 
y  dechreuodd  pethau  ddod  yn  íTafriol 
iddo.  Ychydig  o  bererinion  o  Medi- 
na  a  gredasant  ei  athrawiaeth.  Bu 
llwyddiant  mawr  gyda'r  son  wnaeth  y 
rhai  hyn  am  dano,  a  buan  daeth  Ma- 
homet  yn  enw  teuluaidd  yn  Medina,  a 
dim  i'w  glywed  ar  bob  Uaw  ond  "BÍiw 
sydd  Dduw,  a  Mahomet  yw  ei  Bro- 
phwyd."  Yn  mhen  blwyddyn  yr  yd- 
oedd  yn  boblogaidd  anarferol. 

Meheíin  20,  622  o.  c^  gorfodwyd  ef 
i  ffoî  o  Mecca  eilwaith.  Ond  ystyrír  y 
dygwyddiad  neu  y  ffoadigaeth  hwn  y 
mwyaf  nodedig  yn  ei  hanes,  oblegid 
o'r  adeg  hon  dilynodd  llwyddiant 
parhaus  ef.  O'r  adeg  hon  y  c^rínfai 
ei  ganlynwyr  eu  blynyddoedd,  fel  y 
gwnawn  ni  o  enedigaeth  y  Gwaredwr. 
Wedi  taith  ö  wyth  niwmod  daethant  i 
idedina,  a  derbyniwyd  ef  a'i  ganl)m- 
wyr  iddi  mewn  rhwysg  mawr.  Aros- 
odd  ar  ei  gamel  hyd  nes  iddo  o  hono 
ei  hun  orwedd ;  ac  ar  y  fan  y  gorwedd- 
odd  adeiladodd  Mahomet  dy  iddo  ei 
hun.  Yna  codwyd  teml,  150  troedfedd 
bob  ffordd,  a  gelwid  hi  ''The  Prophefs 
Mûsçue*^  hyd  y  dydd  hwn.  Yr  oedd 
yr  addoliad  a  ddygid  yn  mlaen  ynddi 
ar  y  cyntaf  yn  hollol  syml.  Wedi  cyr- 
haedd  Medina  priododd  âg  Arysha,  yr 
cneth  oedd  wôii  ei  dd)nveddio  iddi. 
Medda  Mahomet  yn  awr  safie  sicr ;  yr 
oedd  ei  Iwyddiant  yn  fawr,  ond  bu 
hefyd  yn  felldith  iddo.  Ymawyddai 
am  fwy  o  ddysgyblion  nad  oedd  yn 
allu  wneyd  trwy  bregethu  yn  unig  ;  ac 
un  diwmod  cyhoeddodd  ei  fod  wedi 


cael  gweledigaeth,  yn  yr  hon  y  gorchy- 
mynid  iddo  wneyd  dysgyblion  trwy  y 
cledd)rf.  Byddai  yn  arferol  o  yru  all- 
an  ei  ddysgyblion  i  ymosod  ar  y  per- 
erìnion  i  Mecca.  Daeth  hyn  yn  fìian 
i  glustiau  y  Meccaiaìd,  a  daethant  allan 
yn  llu  mawr  gyda'r  bwrìad  i  ddifodi 
Mahomet  a'i  ganlynwyr  Medinaidd  am 
byth,  ond  gwnaeth  Mahomet  hyny  a 
hwy.  Priodolai  y  gau  brophwyd  eî 
Iwyddiant  yn  yr  ymdrech  hono  i'r 
iTaith,  medd  ef,  fod  tair  mil  o  angelion 
yn  ymladd  gyda  hwynt.  Wedi  y 
llwyddiant  hwn  yr  oedd  ar  bawb  yn 
awr  ei  ofh.  Brwydr  ar  frwydr  a  ym- 
laddodd,  ac  yr  oedd  yn  gorchfygu  yn 
mhob  im,  a  chan  ei  fod  yn  fuddugol- 
iaethwr,  yr  oedd  yn  enill  canlynwyr 
wrth  y  miloedd.  Gorchfygodd  Mecca 
a'r  oll  o  Arabia.  Addawaì  le  yn 
Mharadwys  i  bawb  a  gellai  ei  fywyd 
wrth  )nnladd  drosto  fe.  Pe  dywedai 
milwr  mewn  brwydr,  "Mae  yn  boeth 
yma,"  dywedai  yntau  mewn  atebiad  i 
hyny,  "Mae  uffera  '  yn  boethach." 
Fel  hyn  hyd  nes  oedd  yn  62  oed,  y 
parhaodd  ei  grefydd  i  gynyddu.  Tr 
amser  hwnw  cymerwyd  ef  yn  glaf,  ac 
mewn  Uai  na  mis  yr  oedd  yn  ei  fedd. 
Wrth  farw  d)rwedai,  "  O,  am  ^miadael, 
a  bod  yn  agosach  at  yr  Arglwydd — 
Trag)rwyddoldeb  o  Barsidwys — ^Trugar- 
edd," — ac  yna  y  gyrwr  camelod  a'r 
prophwyd  o  Mecca  a  dawodd  am  byth. 
Galwodd  Mahomet  ei  grefydd  yn  '*  Is- 
lam,"  yr  hyn  a  olyga,  "darweddiad 
hoUol  yr  ewyllys  i  IMuw."  Galwodd 
ei  ganl)mwyr  yn  Mussulmen  neu  Mos- 
iemsy  3L  goìygB.  "rhai  wedi  gwneuthur 
hyny."  Àrwyddair  y  Gau  Brophwyd 
oedd,  "  Nid  oes  Duw  ond  Duw,  a  Ma- 
homet  sydd  Brophwyd  Duw."  Yr  yd- 
oedd  peth  o'r  hyn  a  ddysgai  wedi  eî 
ysgrifenu,  ac  oddi  yno  y  casglwyd  yn 
nghyd,  ac  oddiar  gof  rhai  o*i  ganlyn- 
wyr,  y  Koran,  yr  hyn  a  olyga  "  yr  hyn 
ddylid  )rsgrifenu."  Mae  Uawer  rhan 
o'r  Koran  yn  ymdebygu  yn  fawr  i'r 
Beibl ;  cyfeirir  ynddo  at  Abraham, 
Moses,  a  lesu.  Mecca,  Ue  genedigol 
Mahomet,  yw  Ue  sanctaidd  Mahomet- 
aniaid;  ânt  yno  ar  bererindodau,  aç 
ni  offrymant  weddi  byth  heb  fod  eu 
gwynebau  tuag  yno,  fel  mae  yr  luddew 


Digitized 


byGoogle 


54 


Barddúfdaeth. 


[Maì, 


yn  gweddio  a'i  wyneb  tua  Jerusalem. 
Pan  fu  farw  Mahomet  ni  ddarfydd- 
odd  ei  ddylanwad.  Etholwyd  Caliph 
i  lanw  ei  le  ef.  O  dan  y  swyddog 
hwnw  a'r  rhai  a*i  dilynasant  ef  eniUas- 
ant  fuddugoliaeth  ar  ol  buddugoliaeth  ; 
gorchfygwyd  Canaan,  ac  ar  ei  hol  hi  yr 
Aipht  a  gogleddbarth  Affrica ;  yna 
Twrci  i*r  gogledd,  a  Babilon  i*r  dwyr- 
ain.  Buan  cyrhaeddodd  eu  byddin- 
oedd  buddugoliaethus  Spain  a  Gaul. 
Yn  1 295  troisant  eu  sylw  i  Indìa ;  ac  y 
mae  gan  Victoria  heddyw  41,000,000 
o  ddeiliaid  Mahometanaidd  yn  y  wlad 
hono.  Mae  mwy  na  100,000,000  o 
ganlynwyr  y  Gau  Brophwyd  dros  y  byd 
yn  mhob  man. 

Er  fod  Mahomet  wedi  cyhoeddi 
brwydr  yn  erbyn  delwau  a  chreiriau  o 
bob  math,  eto  ^m  y  mosgue  sydd  yn 
Delhi,  India,  cedwir  yn  ofalus  mewn 
blwch  arian,  flewyn  o  íarf  Mahomet,  yr 
hwn  a  ddangosir  i'r  íTyddloniaid  yn 
unig.  Mahometaniaid  yw  y  dosbarth 
anhawddaf  i  genadon  hedd  ddylan- 
wadu  arnynt  o  bawb.  Gwneir  ym- 
drech  ganddynt  i  ledaenu  eu  hegwydd- 
orion  dìles.  Gweithia  Mahometaniaid 
}Ti  selog  heddyw  ochryn  ochr  a'n  cen- 
adon  ni  yn  Affrica.  Yr  Arglwydd  lesu 
ddylai  gael  y  dydd.  Cristionogaeth 
sydd  yn  dwyn  yn  ei  llaw  yr  hyn  sydd 
ar  ddyn  yn  ei  drueni  eisiau ;  a  hi,  gan 
hyny,  ddylai  gael  y  galon.  Nid  oes 
gan  Fahometaniaeth  y  drychfeddwl 
lleiaf  am  Dduw  fel  tad  a  chyfaiU ;  ddim 
o'r  amgyffrediad  gwanaf  am  bechod  a 
Gwaredwr.  Tynu  dyn  i  lawr  y  mae 
Moslemiaeth  ;  yn  ei  godi  mae  Crist- 
ionogaeth.  Nid  yw  goleuni  y  Koran 
i'w  weled  o  gwbl  gan  danbeidrwydd 
goleuni  y  Beibl.  Darostwng  y  fenyw 
wna  Moslemiaeth,  a  gwneyd  caethes  o 
honi ;  ei  rhyddhau  mae  Gristîonogaeth, 
a'i  dyrchafii  i  gylch  teilwng  o  urddas  ei 
pherson.  Mae  ol  traed  gwaedlyd  Ma- 
hometaniaeth  yn  mhob  gwlad  ag  mae 
wedi  bod  ynddi^  a  thrwy  holl  ganrif- 
oedd  ei  bodolaeth  ;  tynu  y  cleddyf  o*r 
wain,  a'i  gladdu  ef  yn  nghalonau  tru- 
einiaid  diamddiffyn  a  ddichon  ddod  yn 
ei  ffordd  y  mae  hi,  tra  mae  efengyl  ein 
Duw  ni  yn  Uanw  pob  lle  â  heddwch, 
cysur,   a  Uawenydd  didrai,       Dylem 


ddiolch  llawer  i  Dduw  fod  i  ni  etifedd- 
iaeth  mor  deg,  goleuni  mor  danbaid, 
a  threfn  yn  cael  ei  hysbysu  î  ni,  yr  hon 
ond  ei  chredu  a'i  derbjm  a'n  dygai  yn 
ei  chol  i'r  wlad  Ue  nad  oes  dim  an- 
mherffaith  yn  trigianu  o'i  mewn. — 
Gwawried  y  dydd  yn  fuan  pan  ddelo 
y  miliynau  Mahometaniaid  sydd  hedd- 
yw  yn  dilyn  y  Gau  Brophwyd  i  ddiljn 
yr  Oen  i  ba  le  bynag  yr  elo." 


Barddoniaeth. 


LLINELLAU 

Er  Coffadwrìaeth  am  jrr  hen  Grìstíon  ffyddlon 
TosBPH  PoWELL,  aelòd  parchns  yn  eglwjs  j 
Bedyddwyr  yn  Lansford,  Pa. 


Wele  eto  un  o  filwyr 

Seion  wedi  'i  gau  yn  llwch  y  bedd» 
Ar  ol  hirfaith  oes  o  lafur 

DidwyU  iawn  yn  dal  y  cledd  ; 
Nis  goUyngodd  ef  y  cleddyf 

Hyd  nes  clywodd  lais  o*r  ne' 
Yn  dywedyd  wrtho,  Tjfred, 

Ti  gei  balmwydd  yn  ei  le. 

Yn  Rymni  draw,  yn  ngwlad  ein  tadan 

Pan  yn  un  ar  bymtheg  oed, 
Yn  y  bedydd  fe  a  wisgodd 

Grìst  am  dano  gynta*  'rìoed  ; 
Gweithiodd  allan  egwyddDríon 

Crefydd  lesu  er  pob  croes, 
Y  gelynion  fe  orchfygodd, 

Cafodd  goron  am  y  groes. 

Croesodd  eang  fòr  y  Werydd, 

Cefnodd  ffwrdd  ar  dir  ei  wlad  ; 
Gwlad  oedd  anwyl  gan  ei  galon, 

Ynddi  cafodd  wir  fwynluid  ; 
Hoff  oedd  ganddo  i  ymlwybro 

'Nol  i  Gymm  aml  dro, 
I  fwynhau  adgofion  mebydp 

Dygwyddiadau  byw  ei  go'. 

Gwisgodd  yn  gyflawn  arfogaeth  y  Crìitíon 
Er  sefyll  yn  wrol  yn  erbyn  cynllwynion ; 
Ei  arfau  oedd  lâo»  nid  oeddynt  yn  gnawdol, 
Dysgleirdeb  ei  gledd  a  ddallodd  y  diafol ; 
Ceir  ambell  i  fílwr  yn  maes  y  Jehofah 
Yn  troi  yn  ei  ol  yn  nydd  jrr  ymdrechfs  ; 
Powell,  er  yn  foreu,  a  fagwyd  i  fyny, 
A  gododd  y  groes,  dilynodd  yr  lesu, 
Chwiliodd  yn  ddyfal  hen  faesydd  y  Beibl, 
Canfyddodd  yr  lesu  *n  rhagorí  ar  ddengmil ; 
Meddianodd  y  ffydd  ragorol  y  tadau; 
Gan  edrych  yn  mlaen  i'r  nefol  drigfanau. 
Ychydig  o  ddyddiau  c^m  derbyn  y  newydd 
Y  cawsom  dystiolaeth  dra  gwerthfawr  o'i  gref- 
ydd, 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Newyddim  a  Nodion. 


55 


Fod  ganddo  wir  obaith  y  baasai'n  dderbyniol 
Oan  Dduw  yn  y  diwedd  ar  lanaa'r  wlad  nefol; 
Dywedodd  cyn  marw,  yn  ymyl  yr  afon, 
Fod  ganddo  ryw  olw£  neillduol  ar  Seion, 
A'i  fod  yn  ei  hoffi  tra'n  gwisgo'i  sandalau, 
Ac  nid  yn  ei  hagrwch  yn  gwisgo  ei  charpiau. 
Duwinydd  gallnog  o  duedd  uwch  raddolp 
A  chanddo  bob  amser  resyman  digonol ; 
Tr  oedd  ganddo  wybodaeth  tra  eang  o'i  Geid- 

wad, 
Ac  yn  yr  athrawiaeth  jrr  oedd  ei  arosiad  ; 
Oedodd  fod  ganddo  ryw  waith  i'w  gyflawni, 
Tra  yn  yr  anialwch  i'w  enill  neu  golli, 
Ac  3rma  rhaid  gweithio  ein  bywyd  dyfodol 
Er  ein  gogoniant  neu  warthrudd  tragwyddol ; 
A'i  galon  oedd  orlawn  o  grefydd  ysbrydol, 
A'i  eiriau  yn  rasol  o  nodwedd  iachusol ; 
Mawr  mewn  amynedd  fel  Job  a'i  flaenorydd, 
Egniol  y  gweithiai  dros  achos  ei  Arglwydd ; 
]^£ie'n  wir  iddo  gael  ei  gyfyngu  gan  ddolur, 
Tel  na  allai  fyned  i  blith  ei  gydfrodyr; 
Ond  eto,  dymuniad  ei  enaid  oedd  canfod 
Owir  Iwyddiant  a  phurdeb  efengyl  y  cymod  ; 
Bu  farw  ein  Powell,  a  mawr  yw  ein  hiraeth 
Ar  ol  ei  gyngorion  o'ent  lawn  o  wybodaeth. 
Paham  y  gwnawn  wylo  ar  ol  yr  hen  Grìstion, 
Ac  yntau  yn  y  nef  uwchlaw  pob  trafferthion  ? 
Nis  gellir  ein  hatal  rhag  wylo  rhyw  'chydig, 
Mae  hyny  yn  unol  &'r  natur  lygredig ; 
Dysgodd  yr  lesu  cyn  gadael  y  ddaear 
Fod  wylo'n  gymedrol  yn  gweddu  ty  galar — 
Y  tenlu  galarus,  gwnewch  sychu  eich  dagrau, 
Dilynwcä  eich  tad,  cewch  wisgo  coranau  ; 
Tad  yr  amdddifaid  a  barnwr  y  gweddwon 
Ofalo  am  danoch  yn  myd  y  tra&rthion. 
Lansfard^  Pa,        JOHN  Jonbs  (Nathan,) 


LLINELLAU 


I'r  Diweddar  frawd  IsAAC  R.  Dayibs,  nn  o 
ddiaconiaid  eglwys  y  Bedyddwyr  yn  Proyi- 
dence,  Pa. 

Mae  Seion  mewn  galar  am  golli 

Ei  blaenor,  a'r  duwiol  ei  rawd — 
Y  gwron  a  gerid  mor  anwyl — 

Yr  athraw  a'r  tyner  hoff  frawd ; 
*£  eollwyd  ei  gwmni  o'r  anial, 

'£  wyrodd  y  milwr  i'r  bedd, 
EU  Iwybrau  drwy'r  meusydd  y'nt  amlwg, 

A'i  ysbryd  mewn  mwyniant  a  hedd. 

Fel  Crìstion  yn  hardd  y  dysgleiriai, 

A'i  eiríau  felused  a'r  mél ; 
Gwybodaeth  yn  doraeth  oedd  ynddo» 

Yn  araf  fe  godai  y  sel ; 
Cyngorion  ddylifent  o'i  enau 

Yn  tanio  gan  garìad  at  Grìst ; 
Ond  eto  y  cadam  a  gollwyd — 

Mae  Seion  a'i  chalon  yn  drist. 

Angylion  fo'n  gwylio  ei  feddrod— 

Telored  yr  adar  ei  frì ; 
Rhydd  coron  o  flodau  yn  addum 


I'w  feddrod,  foddineb  i  ni ; 
Chwi  filwyr  ar  ddydd  eich  ^rmweliad, 

A  beddau'ch  cyd-filwyr  mewn  hedd— 
Rhowch  deymged  o  barch  i  I.  Davies, 

A  deigryn  eneiniwch  ei  fedd. 

E.  D.  JoNES  {lorwerth  Ghnyr  A/on,) 


Y  WENITHEN. 

Y  wenithen  dyf  yn  eithaf— bro  ift 
Yn  brìf  yd  cynhauaf  ; 
Pan  hefýd,  o  hyd  yn  hsif, 
Hi  a  ddaw  yn  ddianaf. 

Ymyrydd. 


Jsfewyddioi\  à  ]sfoáioi\. 

GAN  J.  EDRED  JONBS. 

Y  mae  Arglwydd  Beaconsíìeld  wedi 
marw,  Nid  oedd  yr  amgylchìad  yn 
hollol  annysgwyliadwy,  o  herwydd  bu 
yn  glaf  am  rai  wythnosau,  ac  ar  foreu 
y  i^eg  o  EbriU  cauodd  ei  lygaid  am 
byth  yn  yr  angau. 

Benjamin  Disraeli  oedd  un  o  gymer- 
îadau  h^motaf  yr  oes.  Cododd  o  dde- 
chreuad  isel,  a  gweithiodd  eî  ffordd  i 
fyny  yn  raddol,  ond  sicr,  nes  gosod  ei 
droed  ar  y  siep  nesaf  i'r  orsedd.  Gan- 
wyd  ef  yn  Llundain  Rhagf^rr  21,  1805, 
o  rienî  luddewig.  H^mododd  ei  hun 
yn  ieuanc  fel  ffug-chwedlwr  llwyddian* 
us.  Y  ffug-chwedl  a  gyhoeddodd  gynt- 
af  oedd  Vivian  Gtey^  a*r  olaf  oedd 
Endymian.  Etholwydef  i*r  Parliament 
pan  oedd  tua  22  mlwydd  oed.  Af- 
Iwyddianus  iawn  fu  jm  ei  ymdrechion 
cyntaf  yn  Nhy  y  Cyffredin.  Torodd  î 
lawr  yn  ei  araeth  forwynîg.  Cafodd 
ei  ran  o  wawd  a  dirmyg  y  cewri  polit- 
icaidd,  ond  dywedodd,  meg)rs  yn  bro- 
phwydol,  fod  y  dydd  yn  dyfod  pan  y 
buasaì  Lloegr  yn  ei  wrando  ;  ac  felly  y 
bu.  Gwnaed  ef  ýn  Brif  Weinidog 
Lloegr  yn  1868,  ac  yn  1874  apwynt- 
iwyd  ef  i*r  un  swydd  oruchel  drachefh, 
ar  ymddiswyddiad  Oladstone.  Efe 
oedd  blaenor  enwog  y  Torîaid,  ac  yr 
oedd  yn  dd]m  o  genius  diamheuol,  ac 
yn  cael  eî  aiddoli  gan  ddosbarth  lluos- 
og  o'r  pendeíigion,  y  crach-foneddig- 
ion,  a  chan  hoU  Iwythy  "//«^d?/."  Ond 


Digitized 


byGoogle 


S6 


l^ewyddion  a  Nodion. 


[Maî, 


er  c^miaÌDt  oedd  ei  awdurdod  a'i  ddy- 
lanwad,  y  mae  wedi  niarw  1  Y  mae  y 
newyddion  wedi  ein  cyrhaedd  yn  ddi- 
weddar  am 

DDAEARGRYN    OFNADWY 

sydd  wedi  cymeryd  Ue  ar  ynys  Chio, 
pryd  y  coUodd  tuag  wyth  mil  o  dd)m- 
ion  eu  bywydau.  Mae  yr  ynys  hon  yn 
gorwedd  ar  gyffiniau  Asia  Leiaf.  Mae 
tua  32  milldir  o  hyd,  a  18  o  led,  ac  yr 
oedd  ei  thrigolion  yn  rhifo  tua  50,000, 
ac  o'r  nifer  hyn  yr  oedd  tua  14,000  yn 
byw  yn  ninas  Scio.  Er  fod  y  dref  hon 
wedi  ei  hadeiladu  o  geryg  a  phriddfeini, 
yr  oedd  yr  ysgydwad  mor  nerthol  fel  y 
syrthiodd  yn  gamedd,  a  dywedir  fod 
40,000  o  drigolion  yr  yn)rs  yn  dyoddef 
yn  erwin.  Gwneir  apeliadau  am  gym- 
orth  iddynt  trw/r  byd  gwareiddiedig. 
CoUi  eu  b)rwydau  wnaeth  trueiniaid  yr 
ynys  hon  trwy  foddion  nas  gallent  eu 
hosgoi ;  ond  mae'r  Groegiaid  yn  wall- 
gof  am  gyfle  i 

DDINYSTRIO  BYWYDAU. 

Ystyriant  nad  ydynt  yn  cael  eu  hiawn- 
derau  gan  Twrci,  yn  unol  a  chytundeb 
Berlin.  Mae'r  deymas  yn  wyllt  am 
frwydr.  Mawr  yw'r  mwstwr  mae  teyr- 
nas  fechan  fel  Groeg  yn  alluog  i  wneyd; 
ond  o  ran  hyny,  y  fath  ganlyniadau 
echrydus  sydd  yn  aml  i  wreichionen, 
yn  neiUduol  pan  gwympo  i  farilaid  o 
bylor.  Dywedir  nad  oes  mwy  na  phum 
milldir  o  reilffordd  yn  hoU  Groeg,  na 
thros  haner  can*  miUdir  o  ffyrdd  gwag- 
enil  Ac  eto  mae'r  ysmotjm  bychan 
yma  yn  gallu  creu  pryder  trwy  holl 
Ewrop  trwy  fygwth  rhyfel  I 

Diolch  am  heddwch  cartrefol.  Ni 
fydd  achos  i  drigolion  y  wlad  hon  ofni 
cael  eu  haflonyddu  gan  ryfel  eto  am 
amser  i  ddyfod.  Yr  hyn  sydd  yn  tynu 
y  sylw  mwyaf  yn  bresenol,  ydyw 

BRWYDR  Y  SPOILS 

yn  Washington.  Ar  ddyfodiad  Gar- 
field  i*w  swydd,  yr  oedd  angen  i'r  Sen- 
edd  i  eistedd,  er  cadarnhau  y  personau 
a  fuasai  yr  Arlywydd  yn  benodi  i  wa- 
hanol  swyddi.  Ar  gydgyfarfyddiad  y 
Senedd  newydd  caed  allan  f od  y  Gwer- 
inwyr  yn    ddigon   Uuosog,  trwy  gym- 


orth  Mahone,  o  Yirginia,  i  organissto  a 
neiUduo  pwyllgorau,  yr  h^m  hefyd  a 
wnawd ;  a'r  pwnc  nesaf  oedd  taflu  all- 
an  y  swyddogion  Democrataidd  oedd 
yn  y  Ty,  fel  y  gellid  Uanw  eu  Uc  ä 
chyfeiUion  y  Seneddwyr  Gwerinol — 
dyna  asgwm  y  gynen.  Agorir  y  Sen- 
edd  bob  dydd,  ond  ni  wneir  dim  ond 
traddodi  areithiau  gwvntog  a  disynwyr, 
nes  mae'r  wlad  yn  dinasu.  Mae'r  Dem- 
ocratiaid  yn  datgan  eu  penderfyniad  i 
ddal  allan  hyd  y  gallant,  ac  y  mae  y 
Gwerinwyr  yr  un  mor  benderfynol  na 
chaiff  dim  ei  gyflawni  nes  bo'r  swyddi 
yn  eu  llaw  eto.  Dadl  y  Democratiaid 
yw,  na  allant  hwy  fod  mor  galon-galed 
a  chytuno  i  droi  eu  cyfeillion  allan  o 
swyddi  breision  mor  annysgwyliadwy, 
eu  bod  yn  dlodion,  ac  y  llwgant,  &c. 
A  dadl  y  Gwerinwyr  yw,  fod  eu  cyf- 
eiUion  hwy  wedi  bod  mewn  swyddi  cy- 
hyd  o  amser,  a'u  bod  ar  farw  o  hìraeth 
am  ddychwelyd.  Wel,  da  yw  gofalu 
am  y  tlodion,  ond  nid  pawb  sydd  mor 
galon  dyner  at  y  dosbarth  Uuosog  hwn. 
Y  mae  rh)rw  fath  o 

DLODION  YN   OAEL  EU  GWSRTHU  ! 

Gwelais  hanes  yn  ddiweddar  ei  bod  yn 
arferiad  yn  Swydd  Hancock,  W.  Va., 
i  gasglu  tlodion  y  Sir  at  eu  gilydd  yn 
mis  Mawrth,  o  flaen  y  Court  House,  a'u 
gwerthui'r  cynygiwr  uchafl  O,  fer- 
bareiddiwch,  mewn  oes  mor  oleu  a 
rhith-grefyddol  1  Gwerthu  dyn  fel  yr 
anifail,  am  ei  fod  yn  dygwydd  bod  yn 
dlawd  I  Duw  a  fyddo  yn  drugarog 
wrth  y  tlawd.  Nid  oes  neb  o  honom, 
ddarllenwyr  anwyl,  yn  gwybod  heddyw 
beth  sydd  yn  ein  haros  cyn  ein  marw ! 
Dichon  y  bydd  raid  i  rai  o  honom  nî  i 
ymddibynu  ar  garedigrwydd  eraill  am 
ein  cynaliaeth — yn  gorfod  m^oied  o'n 
cartrefleoedd  cysurus  presenol,  i  or- 
phen  ein  gyrfa  mewn  henaint  a  meth- 
iant  mewn  tlotdy.  Nid  da  i  neb  ^nn- 
ffrostio  mewn  balchder,  ac  anghofìo  ein 
hunain.  Mae  ein  gwell  ni  wedi  syrth- 
io  i  dlodi  mawr  cyn  hyn.  A  thra  fyddo 
y  ffaith  yna  yn  syllu  amom,  nid  rh^rw 
ddymunol  iawn  yw  yr  ystyriaeth  y  gall 
3rr  awr  ddyfod  pryd  y  gwerthir  ninau, 
am  ein  bod  yn  dlodion.  O  !  pa  bryd 
y  teimlir    dylanwad — holl  ddylanwad 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Hanesian  CarírefoL 


57 


— crefydd  bnr  lesu,  ar  feddyliau  dyn- 
ion  ?  Mae  proffeswyr,  ac  aelodau  eg- 
Iwysi  Cristionogol,  ^m  ddigon  lluosog  o 
ran  rhifedi,  yn  awr,  i  hawlio  diwygiad- 
au  mawrion,  pe  safent  gyda'u  gilydd 
fel  un  gwr.  Ond  nid  ydynt  yn  gwneyd. 
"  Deffro,  deffro,  gwisg  dy  netth,  Seion, 
gwisg  wìsgoedd  áy  ûgûnt'anf." 


HANESION  CARTREFOL. 


Cymanfa  Bedyddwyr  Cymrsig  WlS. 

Mae  y  Gymanfa  hon  i  gael  ei  chynal 
eleni  yn  Dodgeyille,  Mehefín  4,  5.  Y 
gynadledd  i  fod  am  xo,  cyfeillach  am 
2,  a  phregethu  yn  yr  hwyr,  a  thrwy  y 
dydd  y  Sabboth.  Erfynir  ar  yr  eg- 
Iwysi  perthynol,  i  anfon  eu  cenadon 
a'u  gweinidogion  i  fod  yn  bresenol. 
Bydd  eisiau  i'r  rhai  fydd  yn  dyfod  i 
Àrena  fod  yno  erbyn  haner  dydd, 
Gwener,  y  ^ydd ;  yr  un  modd  y  rhai 
fydd  yn  dyfod  trwy  Mineral  Point,  a 
bydd  yno  ryw  rai  yn  eu  cyfarfod,  er  eu 
dwyn  i  DodgeyiUe.     Dros  yr  eglwys, 

M.  EVANS. 


At  Eglwysi  Cymanfa  Ohio  a  Gor- 
llswinbarth  psnnsylyania. 

Anwyl  Frodyryn  yr  Arglwydd : 

Cofus  genych  fod  pwnc  y  freinlen  i 
gael  sylw  yn  ein  Cymanfa  nesaf  yn 
Mineral  Ridge,  O.  Cofus  genych  hef- 
yd  i'r  pwnc  hwn  gaelsylwgyntaf  mewn 
Cyfarfod  Chwarterol  yn  Hubbard,  O., 
ac  i  mi  eich  rhybuddio  o  berthynas 
iddo  erbyn  JCymanfa  Pittsburgh,  ac  fy 
mod  wedi  fy  nodi  yn  y  Gymanfa  hono 
i  roi  manteision  ac  anfanteision  y  cyn- 
Uun  newydd  ger  eich  bron  erbyn  y  Gy- 
manfa  nesaf.  Yr  hyn  gynygir  ato  yn 
y  cynllun  newydd  )rw,  cael  breinlen 
holl  eiddo  eglwysig  yn  eiddo  Cyman- 
faol  ymddiriedolwyr  Cymanfaol,  yn  lle 
eglwysig,  fel  sydd  yn  bresenol.  Nid 
fy  ngwaith  i  yw'ceisio  dylanwadu  ar- 
noch  ar  y  pwnc  hwn  3  byddaî  hyny  yn 
groes  i'r  hyn  fwriadwyd  i  mi  gyflawni 
gan  y  Gymanfa.  Heb  fyned  at  fanyl- 
rwydd,  nodaf  a  ganlyn  : 


I.  Manteistan  y  Cynllun  Newydd. 

Ymddengys  y  drefn  a  gynygir  ato  yn 
ffafrîol : 

I.  Pan  bo  eglwys  yn  troi  at  en- 
wad  arall. 

Fel  mae  pethau  yn  awr,  gall  eglwys  a 
gyôiewidia  mewn  bam,  ac  a  una  ag 
enwad  arall,  fyned  a'i  meddianau  gyda 
hi.  Byddai  peth  felly  yn  golled  i'r  en- 
wad.  Byddai  yn  deg  i  dd^mion  fyned 
a'u  meddianau  eu  hunain  at  enwad  ar- 
all,  ond  yn  annheg  i  ddynion  ddyfod  i 
mewn  i  lafur  eraill,  a  m)med  ag  ef  gyda 
hwynt  at  gyfenwad  gwîLhanol.  O  her- 
wydd  symudiadau  aml  trigolion  yn  y 
wlad  hon,  mae  braidd  yn  anmhosibl  i 
eglwys  ymadael  a'r  cyfenwad  heb  fyn- 
ed  ag  eiddo  y  Bedyddwyr  gyda  hi.  Yr 
ydym  fel  enwad  wedi  cael  cryn  dra- 
fferth  gan  y  Caropbelliaid  ar  y  pen  hwn. 
Gwnai  y  cynllun  sydd  ar  droed  ddi- 
ddymu  pob  trafferth  o'r  natur. 

a.  Pan  bo  eglwys  yn  marw, 

Mae  hyn  wedi  dygwydd  droion  yn  y 
wlad  hon,  ac  i  ddygwydd  eto  yn  ol  am- 
gylchiadau  ardaloedd.  Mae  mwnwyr 
yn  gorfod  symud  am  fod  y  glo  yn  dar- 
fod  ;  gweithwyr  tân,  am  fod  y  melinau 
yn  sefyll,  &c.  Dygwydda  hefyd  i  eg- 
Iwys  fod  yn  Uewyrchus  'mewn  ardal  am 
fiwyddi ;  ond  o  herwydd  rhywbeth  neu 
gilydd,  cr  fod  yr  ardal  yn  flodeuog, 
marw  o  honi  yn  y  diwedd.  Mewn  am- 
gylchiadau  o'r  natur  byddai  y  medd- 
ianau  gan  y  Gymanfa,  a  gallai  yr  ym- 
ddiriedolwyr  eu  gwerthu,  a  rhoddi  yr 
arian  i  gynorthwyo  eglwysi  gweinion 
mewn  Ueoedd  erailL 

3.  Pan  bo  eglwys  yn  ymuno  a  ch)an- 
anfa  Seisonig. 

Mewn  byd  fel  hwn  mae  trafferth 
rhwng  eglwys  a  Chymanfa  ar  adegau. 
Dichon  mai  amddiffyn  y  gweinidog  y 
bydd ;  dichon  mai  rhywbeth  araU 
fydd ;  ond  i  osgoi  ffrewyll  y  Gymanfa, 
eir  at  y  Saeson.  Nid  oes  gwrthwyneb- 
iad  i  fyned  at  y  Saeson,  bydded  achos 
yr  ysgogiad  beth  bynag  y  bo,  ond  gad- 
ael  meddianau  y  Gymanfa  Gymreig 
iddi.  Mewn  ysgogiad  o'r  natur  hyn, 
eto,  3m  ol  y  cynllun  newydd,  byddai 
meddianau  y  Bedyddwyr  Cymreig  yn 
ddiogel. 


Digitized 


byGoogle 


58 


Hanesian   CartrefoL 


[Mai^ 


n.    Afifanteisian  y   Cynttun  NewydéL 

Mae  yr  hyn  a  gynygir  fel  gwelliant 
ar  yr  hen  drefn  yn  anfanteisiol : 

I.  Pan  bo'r  achos  Oymreig  yn  dif- 
lanu,  ac  addoliad  Saesonig  gan  blant 
yr  hen  aelodau  yn  cael  ei  sefydlu  yn 
ei  le. 

Mae'r  Saesonaeg  yn  elfen  bwjrsig  yn 
y  wlad  hon.  Ychydîg  mewn  cymhar- 
iaeth  o  blant  y  Cymry  a  godir  i  bar- 
ablu  y  Gymraeg.  Mae  a  fyno  hyn  â'n 
heglwysi.  £r  mwyn  y  plant  sefydlir  yn 
amryw  o'n  heglwysi  wasanaeth  Seison- 
ig.  Buan  bydd  y  tadau  a'r  mamau 
wedi  ein  gadael,  a'r  plant  ar  ol  ^m  add- 
oli  yn  hollol  yn  yr  iaith  Saesonaeg. 
Yn  y  cynllun  newydd  nid  oes  darpar- 
iaeth  am  ddim  o'r  natur,  er  y  b/ddai 
3rn  deg  i'r  plant  feddu  llafùr  eu  rhieni. 

9.  Pan  bo  eisiau  adgyweîrío  neu  hel- 
aethu  yr  addoldy,  neu  ychwanegu  at 
feddianau  eglwys. 

Yn  aml  mae  pethau  o'r  natur  yn  cy- 
meryd  Ue.  Yn  y  cyfryw  amgylchiad- 
au  rhaid  ymgyngori  a'r  ymddirìedol- 
wyr ;  bydd  y  rhai  hyn,  gan  eu  dewisir 
gan  y  Gymanfa,  yn  wasgaredig,  ac  yn 
anwybodus  o  wir  angenion  llawer  o'r 
eglwysi ;  ac  felly  bydd  mwy  o  draflferth 
i  wneyd  gwelliantau  ac  ychwanegiadau 
nag  sydd  yn  bresenol. 

3.  Am  3rr  agorír  y  drws  i  lawer  o 
bethau  yn  groes  i  egwyddorion  Críst- 
ionbgaeth. 

Wrth  roi  meddianau  yr  eglwysi  yn 
nwylaw  ychydig  o  bersonau,  bydd  y 
ffordd  wedi  ei  digaregu  i  hoU  agwedd- 
au  Uywodraethol  yr  eglwjrs  Babyddol. 
Ar  ol  agor  y  drws  i  alluoedd  crafangol 
nid  oes  neb  daearol  a  wyr  y  canlyniad. 
Yn  aml  mae  pethau  bach  yn  y  dechreu 
yn  troi  allan  yn  bwysig  yn  y  diwedd. 

4«  Am  y  rhydd  íantaîs  i  gymeriadau 
isel  ddrygu  yr  enwad. 

Rhaid  i  ni,  fel  pob  enwad  arall,  wyn- 
ebu  cymeriadau  isel,  a'u  dysgyblu,  ar 
adegau.  Cyfarfyddir  â'r  cymeriadau 
hyn  yn  y  weinidogaeth,  ac  yn  mhlith 
aelodau  cyffredin  ein  heglwysi.  Mae 
yn  anhawdd  iawn,  ar  brydiau,  i'w  dys- 
gyUu.  O  dan  y  cynllun  newydd  bydd- 
ai  )m  rhaid  gweithredu  yn  hoUol  unol 
ä  chyíreithiau  y  wlad  tuag  atynt.  Bydd- 


ai  y  diffyg  Ueiaf  )m  hyn  ^m  rhoi  Ue  idd- 
ynt  i  s^rrthio  ar  hoU  eiddo  y  G]rman£a 
am  iawn  am  y  cam  (?)  a  wnaethpwyd 
â'u  cymeríadau.  Mae  Ue  i  ofni  nad 
yw  ein  heglwysi  yn  ddigon  hyddysg 
yn  y  gyfraith  i  drafod  y  boneddwyr 
h^m  heb  ddod  i  drafferth  yn  fiian. 

Meddyliwyf  fod  yr  uchod  yn  ymyln 
ar  y  príf  bethau  ar  y  pwnc  dan  sylw. 
Bydded  i'r  eglwysi  feddwl  am  hyn,  a 
bod  yn  barod  i  drafod  y  cwestiwn  pan 
ei  dygir  i  sylw  y  Gymanfa  nesaf. 
Yr  eiddoch  yn  ostyngedig^ 
Mineral  Ridge^  O.        Charles  Jonbs. 


MouNT  Carmel,  Pa. 

Mr.  GoL — Mae  yn  hysbys  i  lawer 
o'ch  darllenwyr,  fod  y  Bedyddwyr 
Cymreig,  trwy  fawr  )midrech,  wedi 
Uwyddo  i  adeiladu  capel  bychan  hardd 
yn  y  lle  hwn.  Nid  yw  y  frawdoliaeth 
ond  bechan,  er  hyny  maent  yn  dra 
llafurus  gyda  gwahanol  ranau  yr  achos. 
Nîd  rhyw  lawer  o  bregethu  a  geir  gen- 
ym,  ac  eto  nid  ydym  yn  hoUol  amddif- 
ad  o  hyny.  Yr  ydym  yn  cael  gwein- 
idogion  mor  fynych  ag  y  gellir  ar  Sul- 
iau  y  cymtmdeb.  Mae  cryn  ymdrech 
yn  ein  plith  o  blaid  yx  ysgol  Sul.  Hef- 
yd,  yr  ydym  yn  ddiweddar  wedi  cy- 
chwyn  ysgol  lenyddol  yn  ein  capel,  a 
chynelir  cyrddau  bob  nos  lau,  pryd  y 
darllenir  yr  Ysgr^rthyrau,  a  cheisir  ca 
hesbonio.  Weithiau  bydd  testynau  i 
areithioamynt;  droioneraill  ceircanuj 
gramadegu,  a  sillebu.  Yn  Chwefìror 
cynaliwyd  cwrdd  cyhoeddus  Uewyrch- 
us  iawn  mewn  cysylltiad  a'r  ysgol  dan 
sylw.  Hyderwn  y  bydd  y  cwbl  yn  help 
i'r  achos  goreu,  yn  gystal  ag  yn  fodd- 
ion  dysgyblaeth  cyffredinol  yn  ein 
plith. — EvanJ,  Davies. 


Cyflwyniad  Tystib 

TrFarch.  Theoph.  Jones,  Wilhesòam. 

Hwyr  Dydd  Gwyl  Dewi  cynaiìwyá 
cyfarfod  dyddorol  yn  nghapel  y  B«i- 
yddwyr  yn  Kingston,  er  anrheguyrhy- 
barch  Theophilus  Jones  â'r  swm  hardd 
o  Í534-  Wedi  dewis  Mr.  B.  Hughcs,. 
Hyde  Park,  yn  Gadeirydd,  galwyd  f 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Hanesion  CarirefoL 


59 


brodyr  canlynol  yn  mlaen  i  gymeryd 
rhan  yn  y  cyfarfod: — Parchn.  J.  P. 
HarriSy  B,  James,  J.  R.  Price,  D.  Rhos- 
lyn  Davies,  O.  Griffith,  T.  C.  Ed- 
wards,  W.  F.  Davies,  D.  S.  Thomas,  a 
Mr.  J.  W.  Roberts  (Callestr).  Cíifẁyd 
cynulliad  da,  a  chyfarfod  rhagorol,  a 
theimlai  Mr.  Jones  yn  wir  ddiolchgar 
i'w  holl  gyieillion  am  y  mynegiadau 
dedwydd  hyn  o  serch  tuag  ato. 

Y  mae  cyfraniadau  yr  Eglwysi  fel  y 
canlyn: 


Alliance,  Pa. 
Dawn,  Mo.  ■ 
Drìfton,  Fä. 


*"  75 
.  5  50 
3^  «> 


Hyde  Pftrk,  Pa  .  37  60  Remsen,  N.  Y 


^hnstown,  Pa 
^ingston,  Pft. 
l^Ansford  .  . 
Mahanoy  .  • 
MìnersYÌlle  . 
Nantìcoke  .  . 
Fàrsons .  .   . 


5  50 

37  00 
3  87 

6  00 
10  00 

.  .   .    8  15 
.   .  •  30  25 

Rhoddian  PersonoL 


I^ttston  •  • 
Piymoath  • 
ProYÌdence 


Shenandoah 
Taylonrille    . 
Upper  Lehigh 
Wilkesbarre  . 
Tackson  St  Ch.» 
Hyde  Pftrk . .    7  00 


21  57 
zo  00 
9  50 
20  00 
13  60 
20  00 
20  00 
10  91 


Fárch.  T.  J.  Phillips,  Plymonth   .   .   •  ^io  00 
««       O.  Griffith  (Giraldus)     .     ...  10  00 

**      D.  Rboslyn  Davies 10  00 

•*  B.  E.  Jones,  Wiconìsco  ....  5  00 
«<  B.  D.  Thomas,  Philadelphia  .  .  5  00 
•'      W.  J.  WiUiams,  Remsen,  N.  Y.,  5  00 

"      J,  Edr«d  Jones 5  00 

*'      J.  P.  Harris 5  00 

"      W.  F.  Dayies 5  00 

«  E  Edwards,  CoatSTÌlIe  ....  5  00 
"      T.  C.  Edwards  (Cynoafardd)  .   •    2  00 

•<*      B^  James 2  00 

«'      D.  S.  Thomas i  00 

««      D.  S.  PhiIIips,  O I  00 

Mr.  Daniel  Edwards,  Kingston     .   .   .  20  00 

«    R.  C.  Green,  Pottsville 20  00 

«<    B.  Httghes,  Hyde  Párk       ....  10  00 
•<    John  H.  Prichard,  Ashland    .   .   .  10  00 

**    David  Davies,  Pittsburgh 5  00 

*•    T.  D.  Griffiths,  St.  Clair 5  00 

•<    J.  M.  Dunenhower,  Minersville  .   .    5  00 

•«    J.  B.  Dow,  Wilkesbarre 5  00 

•'    Henry  Cohen,  Pittston 5  00 

••    J.  P.  Horn 5  00 

•*    John  R.  Jones,  Minersville  ....    5  00 

••    D.  M.  Jones 47  25 

<•    Joahim  Jones i  00 

Dymuna  y  Pwyllgor  Gweithredol 
hefyd  gyflwyno  ei  ddiolchgarwch  i'r 
holì  gyfeiUion  am  eu  parodrwydd  yn 
cydweithredu  yn  y  weithred  ddaionus 
hon.  Diau  y  teimla  pawb  y  carent  pe 
buasent  wedi  bod  yn  alluog  i  chwyddo 
y  symiau.  D.  R.  D. 


Adroddiad  Pwyllgor  Olrheiniadol 

Egìwys  y  Btdyddwyryn  Hyde  Park 
amy  Flwyddyn  1880. 

DERBYNIADAÜ. 

At  y  Weinidogaeth ^1152  95 

At  y  Ddyled 562  84 

At  y  Tlodion 32  97 

At  y  Genadaeth 4^  99 

At  Ddyoddefwyr  Milton,  Pa.    ...  11  74 

At  Gynffherdd  y  Tennesseeans  ...  18  75 

Penny  CoUection 60  94 

Mewn  llaw  gan  y  Trysorydd  ar  dde- 

chren  y  flwyddyn  1880 46  03 

51935  21 

TALIADAU. 

Y  Weinidogaeth ^521  57 

Gwin,  II  00;  Glo,  &c.,  22  05   .  •   .    33  05 

Adgyweirío 29  75 

Glanhau  agoleno,  122  00 ;  Gas,  42  40,  164  40 

Hardwaie 8  68 

Dwfr  a'r  pibau,  &c 3^  §4 

Argrafftt,  23  20 ;  Amrywiaeth,  18  61,     41  8z 

Elusenan 29  40 

GK>ddefwyr  Milton,  Pa. n  74 

Y  Genadaeth  Dramor 29  00 

Y  Genadaeth  Gartrefol 29  00 

Yswirio 64  62 

Y  Gymanfa  a'r  Cenadon    ......    25  00 

Llog  ar  Arian  Benthyg 120  00 

O'r  Ddyled 500  00 

D.  L.  &  W.  am  Gerbydan 150  00 

Mewn  llaw  gan  y  Trysorydd,  lonawr 

I,  1881 140  25 

Í1935  21 
Ysgolion  SabboihoL 

Cyfanswm  rhif  yr  Ysgolheiglon,  22,126; 
canolrìf  am  bob  Sabboth,  465  ;  adroddwyd  o 
adnodau,  6,187  ;  adroddwyd  o  Salmau,  108. 

Arìan  mewn  llaw  ar  ddechreu  y  fl. 

1880 5132  50 

Casglwyd  yn  ystod  y  flwyddyn   ...    174  43 

Í306  93 

Talwyd  am  lyfrau,  Bible  Lessons,  &c.  172  05 
Mewn  llaw  ar  ddechreu  y  fl.  1881  .  .    134  88 

Í306  93 
W.  D.  MORRIS  1 
W.  J.  HUGHES,  \  Olrheimüyr^ 
B.  HUGHBS,         J 
tíyde  Park,  Mawrth  21,  1881. 


Dell  Roy,  O. 

Ar  yr  aofed  a*r  2iain  o  lonawr  caws* 
om  wleddoedd  o'r  fath  oreu  i'r  medd* 
wly  sef  tair  o  bregethau  jtd   llawn  a 


Digitized 


byGoogle 


6o 


Hanesion  CartrefoL 


[Mai, 


feddwl  coethedigy  gan  y  Parch.  Owen 
Griffith  (Giraldus),  golygydd  a  pher- 
chenog  y  Wawr,  sef  y  tro  cyntaf  i  Gi- 
raldus  ddod  i  Dell  Roy,  a'r  tro  cyntaf 
i'r  ysgrifenydd  gael  y  fraint  o  wrando 
y  bardd,  ond  gobeithiwyf  nad  y  tro 
diweddaf. 

Pregethwr,  d Vedwr  da  odiaeth— mad  rwydd 
Am  drefn  iachawdwríaeth, 
Wrth  hcn  adyn  cyndyn,  caeth, 
O  dan  ei  anghrediniaeth. 

Enaid  cryf  yn  nod  crefydd — fedd  Gniflÿdd, 
Gwr  hoff  mawr  eî  gynydd  ; 
Un  Uon,  hoff  yw,  llawn  o  fiydd, 
O  wir  rad  ei  Waredydd  ; 

A  Duw  yn  rhwydd  a*i  Uwyddo, 

OV  newydd  bennydd  tra  bo ! 

Yn  ei  bwnc  mae  iwrth  ein  bodd, 

lôn  nef  wen  a*i  danfonodd. — Llywarch, 


Y  Parch.  J.  Z.  Jones,  Johnstown,  Pa. 

Deallwyf  fod  yr  hybarch  frawd  John 
Z.  Jones  yn  bwriadu  yraweled  ag  eg- 
Iwysi  y  Bedyddwyr  Cymreig  yn  Ohio, 
o  hyn  i  ddechreu  Mai.  Nid  yw  efe 
wedi  ymweled  ag  Ohio  er  ys  blynydd- 
oedd,  a  hyderaf  y  bydd  iV  eglwysi 
301  ddieithriad  roddi  derbyniad  cynes 
iddo,  ac  ymddwyn  ato  yn  deilwng  o'i 
safle  yn  yr  enwad.  Nid  oes  rheidrwydd 
dwyn  ar  gof  i'r  hcn  breswylwyr  fod  ei 
gymeriad  yn  lân,  ei  fod  yn  filwr  gwrol 
yn  myddin  y  groes,  fod  iddo  air  da 
gan  bawb,  a  chan  y  gwirionedd  ei  \mví, 
Dymunaf  i*m  brawd  hwylusdod  ar  ei 
daith,  a  Duw  yn  darian  ac  astalch  iddo. 
—Joseph  T.Jones. 


Nbwbürgh,  O. 

Cynaliodd  ysgol  Sabbothol  y  Bed- 
yddwyr  ei  chyfarfod  tri-misol  nos  Sab- 
both,  Mawrth  27.  Llywyddwyd  gan 
ein  gweinidog,  y  Parch.  Jas.  F.  Rich- 
ards.  Agorwyd  y  cyfarfod  trwy  i'r 
côr  ganu  yn  fedrus,  dan  arweiniad  John 
Waters.  Gweddiwyd  yn  deimladwy 
gan  y  brawd  Thomas  Guion.  Cafwyd 
adroddiadau  gan  y  plant.  Yr  oedd  yn 
agos  yr  holl  adroddiadau  yn  rhanau  o 
Air  Duw.  Credwyf  fod  yn  ddyled- 
swydd  bwysig  arnom  i  gymell  y  plant  i 
drysori  Gair  Duw  yn  eu  cof.  Nid  yw 
hyn  yn  beth  y  telir  fawr  sylw  iddo  yn 


eîn  cyfarfodydd  cyhoeddus  y  dyddiau 
hyn.  Cafwyd  dau  adroddiad  yn  yr 
iaith  Gymraeg,  un  ean  Mrs.  John  Rich- 
ards,  a'r  llall  gan  Mr.  John  Richards. 
Yr  oedd  yr  adroddiadau  hyn  jm  ar- 
dderchog.  Darllenodd  yr  hen  frawd 
Daniel  Thomas  ddemyn  tlws  o  fardd- 
oniaeth  ar  yr  ysgol  Sul,  a  g^^ansodd- 
wyd  ganddo  ef  ei  hun.  Mae  yn  sicr 
yn  wir  deilwng  o  l^  ar  wjmeb  y  Wáwr. 
Traddododd  y  brawd  Llewelyn  Wil- 
liams  araeth  ar  Ddyledswydd  Rhienî 
tuag  at  eu  Plant.  Yr  oedd  yn  deilwng 
ó  sylw  neiUduol  pob  tad  a  mam.  Can- 
odd  y  plant  yn  dda  odìaeth  o  dan  ar- 
weiniad  y  brawd  ffyddlon  John  Waters, 
rhwng  y  gwahanoi  ddamau.  Mae  yr 
ysgol  jcí  agos  wedi  dyblu  )m  ei  rhif  yn 
ystod  y  chwe'  mis  diweddaf.  "  Eto  y 
mae  lle." — Brawd. 


Antrim,  Pa. 

Y  Parch.  Roger  J.  Thomas  sydd  yn 
gwasanaethu  yx  eglwys  yn  y  Ue  hwn  yn 
bresenol.  Pregetha  301  y  ddwy  iaith 
yn  dra  derbyniol.  Anaml  y  cyÊu:- 
fyddir  â  brawd  mwy  defnyddiol,  a 
phregethwr  mwy  cymeradwy  o'i  fan- 
teision  na  Mr.  Thomas.  Trwy  fod  y 
frawdoliaeth  yn  cydymdrechu  ac  yn 
gwerthfawrogi  ei  lafur,  y  mae  arwydd- 
ion  bendith  yn  canlyn. — Brawd. 


JUDSON,    MlNN. 

Yr  oedd  )m  dda  genym  weled  yn  y 
Wawr  am  fis  Mehefin  diweddaf,  fod 
Cymanfa  y  Bedyddwyr  C)rmreig  gor- 
llewinol  i*r  Mississippi,  yn  bwríada 
cael  ei  chynal  eleni  yn  Clay  County, 
Iowa«  Yr  ydym  301  bwriadu,  os  byw 
ac  iach  fyddwn,  fyned  yno,  i  gael  cljrw- 
ed  ein  brodyr  0)rmreig  yn  pregethu  un- 
waith  eto,  Oaraswn  yn  fawr  fod  yn 
Bevier,  Mo.,  y  llynedd  i  gael  rhan  o*r 
wledd  oedd  yno,  pe  na  buasai  ond 
cl)rwed  Doctor  Fred.  Evans  ei  hun. 
Am  y  brodyr  eraill,  nîd  wyf  erioed 
wedi  cael  y  fraint  o*u  clywed ;  ond  am 
Dr.  Evans,  cefais  y  fraint  o*i  gl)rwed 
ef  amryw  weithiau  pan  ar  daith  yn  Pa. 
tua  12  ml)medd  yn  ol.  Yr  oeddwn  yn 
gobeithio  cael  ei  glywed  wed'yn  r)rw- 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Hanesion  CarfrefoL 


6i 


bryd,  ond  301  awr  y  mae  wcdi  croesi  y 
Werydd  ;  eto  nis  gwyddom  beth  a  all 
ddygwydd.  Mae  yr  hen  ddîareb  Gym- 
reig  yn  dweyd  mai  "  Cynt  y  cmáá 
dau  ddyn  na  dau  fynydd."  'Does 
dim  i  wneyd  bellach  ond  dymmio  ei 
Iwyddianty  ac  y  caifF  hir  oes  i  breg- 
ethu  y  gwirionedd  fel  y  mae  yn  yr 
lesu,  pTe  bynag  y  bydd  i  ragluniaeth 
ei  arwain.— ^ẁ»  Áees. 


Newburgh,  O. 

Ychydig  wythnosau  yn  ol,  ar  gais  y 
brawd  John  Waters,  rhoddodd  eglwys 
y  Bedyddwyr  ganiatad  i'r  cyfaiU  ieu- 
anc  Johnnie  Waters,  i  f^med  i  gasglu 
arían  i'r  dyben  o  brynu  Beibl  Saesoneg 
i'w  osod  ar  yr  areithfa.  Gan  fod  ei 
galon  3m  y  gwaith,  cyrhaeddodd  ei  nod 
mewn  ychydig  ddyddiau.  Cyflwyn- 
odd  Feibl  hardd,  gwerth  deg  dolar,  i 
fod  yn  feddiant  i*r  eglwys  Gymreig 
yno.  Derbynied  ddiolchgarwch  gwres- 
ocaf  yr  eglwys  am  rodd  mor  werthfawr 
ac  angenrheidiol,  a  boed  bendith  lor 
amo.     Dros  yr  eglwys,  Iago. 


Padonia,  Brown  Co.,  Kansas. 

Nid  yií  aml  mae  dim  am  y  lle  uchod 
yn  ymddangos  yn  y  Wawr.  Mae  yma 
amryw  deuluoedd  Cymreig  yn  y  Sir 
uchod,  y  rhai  ydynt  yn  gweithio  yn 
egniol  iawn  o  blaid  achos  y  Gwaredwr 
dan  lawer  ìawn  o  anfanteision.  Nid 
oes  ganddynt  un  capel  nac  ysgoldy ; 
a'r  modd  y  maent  yn  cario  y  gwasan- 
aeth  yn  mlaen  ydyw  trwy  gynal  ysgol 
ar  hyd  y  gwahanol  dai  flermydd  ;  y 
mae  yn  rhifo  ar  gyfartaledd  35.  Mae 
y  Parch.  D.  V.  Thomas,  Rulo,  301 
pregethu  unwaith  y  mis,  ac  yn  gwein- 
yddu  yr  ordinhad  o  swper  yr  Arglwydd. 
Fel  y  mae  yn  hysbys  i  ddarllenwyr  y 
Wawr,  anfonodd  üymdeithas  Genadol 
y  Bedyddwyr  gais  alian  am  ryw  swm 
neiUduol  o  arian.  Dodwyd  y  cais  o 
flaen  yr  ysgol  gan  Mr.  Picton  ;  ac  yr 
oedd  yn  amlwg  oddiwrth  ei  dduU  yn 
siarad,  fod  yr  hen  frawd  yn  teimlo  i'r 
byw  dros  achos  y  Gwaredwr,  ac  nid 
oedd  ef  yn  teimlo  yn  foddlawn  ar  gael 
Uwyddiant  ar  yr  eíengyl  gartref,  heb 


gjrnorthwyo  y  brodyr  i  anfon  yr  efeng- 
yl  at  anwariaid  y  byd.  Wedi  hyny 
dyma  Mr.  £vans,  gynt  o  Lanartha,  G. 
C,  ar  ei  draed ;  yr  oedd  efe  yn  cyd- 
fyned  ä  Mr.  Picton,  a  rhoddodd  an- 
erchiad  hyt  a  phwrpasol,  yn  llawn  o'r 
ysbryd  cenadol.  Y  peth  nesaf  yn  eis- 
iau  oedd  cynllun ;  a  phenderfynwyd  ar 
yr  un  canl^mol,  sef  penodi  tair  bonedd- 
iges  i  fyned  oddiamgylch  y  gwahanol 
dai  fFermydd  i  ofyn  eu  hewyllys  da  at 
•yr  achos  cenadol.  Enwau  y  bonedd- 
igesau  ydynt :  Miss  Annie  Morgan, 
Miss  Maggie  £vans,  a  Miss  Maggìe 
Picton.  Dechreuasant  ar  eu  gwaith  o 
ddifrif,  ac  ni  fuont  ond  ychydig  o 
ddiwmodau  cyn  casglu  y  swm  hardd  o 
|2o.i2.  Go  lew,  onide,  ac  ^rstyried 
fod  ganddynt  gymaint  o  ífordd  rhwtíg 
pob  ty.  Yr  wyf  yn  credu  fod  y  bon- 
eddigesau  hyn  wedi  talu  ymweliad  ag 
lesu  Grist  pan  yn  newynog,  a  phan  yn 
sychedig,  a  phan  yn  ddyeithr,  a  bydd- 
ant  yn  sicr  o  dderbyn  eu  gwobr  yn  y 
byd  hwn,  ac  yn  y  byd  a  ddaw  fywyd 
tragywyddol.  Cewch  ychwaneg  o  han- 
es  y  Bedyddwyr  yn  y  lle  hwn  rywbryd 
yn  y  dyfodol. — D,  Áf.  E, 


JOHNSTOWN,   Pa. 

Mae  yr  achos  yn  dra  llewyrchus  301 
y  lle  hwn  yn  bresenol,  y  Parch.  Joseph 
T.  Jones  (diweddar  o  Thomastown) 
yw  ein  gweinidog,  yr  hwn  sydd  yn 
ílafurio  yn  galed  a  flyddion  yn  ein 
plith.  Da  genym  hysbysu  nad  yw  ei 
lafur  yn  ofer,  yn  gymaint  a  bod  cryn 
nifer  yn  cael  eu  hychwanegu  at  yr  eg- 
Iwys,  301  neillduol  gwrthgilwyr,  er  ei 
ddyfodiad  i'r  lle.  Sabboth,  Mawrth 
27,  derbyniwyd  tri  i'r  eglwys,  dau 
wrthgiliwr,  ac  un  trwy  fedydd,  )m  ddyn 
oddeutu  30  oed,  o*r  enw  John  Collier. 
Yr  hyn  sydd  yn  fẁyaf  hynod  y'nghylch 
y  dyn  ieuanc  hwn  ydyw  ei  fod  o*r  blaen 
yn  Babydd,  ac  felly  mae  ei  wraig  a'i 
hoU  berthynasau.  Ond  am  ryw  gy- 
maint  o  amser  a  basiodd  deuai  i'n  h^rs- 
gol  Sabbothol,  a  phob  tro  y  rhoddid 
cyfleusdra  iddo,  i  glywed  pregeth  Seis- 
nig  gan  y  Parch.  Mr.  Jones,  a  ffrwyth 
y  cyfryw  oedd  iddo  ddilyn  ein  Gwar- 
edwr  yn  y  bedydd,  ac  ymuno  a'r  Bed- 


Digitized 


byGoogle 


6s 


Hanesian  OartrtfoL 


[Mai, 


yddwyr.    Bedyddîwyd  ef  ar  y  i8fed  o 
Fawrth,— ^í7jiVi^  Evans> 


Shawnee,  O. 

Mae  )m  hysbys  fod  yn  y  Ue  hwn 
ychydig  Fedyddwyr  Cymreig  o  dro  i 
dro  er's  amryw  âynyddau,  ond  trwy 
symudîadau  y  Cymry  o'r  lle,  &c.,  ni 
Iwyddid  i  gadw  i  fyny  eglwys  reolaidd. 
Modd  bynag,  301  ddiweddar,  trwy  fod 
masnach  yn  sirioli,  ac  amryw  Fedydd- 
wyr  yn  dyfod  i*r  Ue,  penderf^modd 
nifer  o  frodyr  a  chwiorydd  i  ymffuríìo 
eu  hunain  yn  eglwys.  Sabboth,  Rhag. 
12,  1880,  cynaliwyd  cwrdd  i'r  pwrpag 
hwnw,  ac  ordeiniwyd  y  brodyr  John 
S.  Williams  ac  Owen  Jones  yn  ddia- 
coniaid.  Yn  awr  mae  gan  y  Bedydd- 
wyr  Oymreig  eglwys  yn  Shawnee.  Y 
mae'r  Parch.  D.  B.  Davies,  gynt  o 
New  StraitSYÌlIe,  yn  ein  gwasanaethu 
yn  yr  efengyl,  yr  hwn  sydd  301  breg- 
ethwr  efengylaidd,  syml,  a  difrifol. 
—Brawd. 


At  y  Parch.  H.  C.  Parry,  (Cefni). 

Barch.  Syr — Dymunwn  yn  ostyng- 
edig  amoch,  mal  hen  aelod  o  gorph  y 
Bedyddwyr,  roddi  eglurhad  i  mi,  acer- 
aill  ysgatfydd,  ar  yr  adnod  ganl^mol : 
"  Am  hyny  byddwch  chwìthau  barod, 
canys  ỳn  yr  awr  ni  thybioch  y  daw 
Maby  dyn." 

I.  Beth  a  feddylir  wrth  Fab  y  d^m  ? 
3.  O  ba  le  yr  oedd  yn  dyfod  ?  3.  A 
ydyw  yn  destyn  príodol  i  bregethu  ar- 
no  mewn  angladdau  ? 

Y  mae  pryder  yn  fy  meddwl  yn  ei 
chylch,  gan  hyny  hyderwyf,  yn  fy  hen 
oed,  sef  81,  y  bydd  i  chwi  fod  can 
íw^med  ag  ateb  i'm  cais. 

Gtrard^  O.  Dayid  James. 


BEDYDDIWYD^ 

Yn  Dennison,  neu  Sherman,  O.,  MawrCh 
20,  1881,  bedyddiwyd  tair  chwaer  a  brawd  ar 
broffes  o'u  flÿdd  yn  Mab  Daw,  gan  y  Parch. 
J.  W.  James,  yn  ngwydd  torí  fawr  o  edrych- 
wyr.— ff^  7.  Z>. 

Tn  Wheatland,  Pa.,  bedyddiwyd  un  chwaer 
ar  broffes  o'i  ffydd  yn  Mab  Duw,  gan  yr  ys- 
grifenydd,  Sabboth  Ebrill  yr  iyeg,  yn  ngwydd 


torf  fawr  o  edrychwyr.  Yr  oedd  y  chii 
nchod  wedi  bod  yn  aelod  gyda  y  Methodistiaid 
am  flynyddau ;  ac  nue  un  chwaer  arall  wedi 
dychwelyd  oddiar  dir  gwrthgiliad.  Nid  yw 
hi  eto  ond  dechren  gwawrìo  — I>aviä  £vami. 


GANWYD--- 

lonawr  a,  1881,  ganwyd  mab  i  John  a 
Margaret  Morgans,  Mount  Carmel,  Pa.  Gd- 
wir  ei  enw  George  Morgans. 

Mae  Georgie  bach  yn  dlws,  yn  hardd, 

Mal  rhosyn  heddyw  yw, 
Vn  nghanol  stormydd  lawer  iawn 

'Rwyt  yma  heddyw'n  byw. 

Mor  spr  a  hardd  ag  angel  yw, 

Arddelwa'i  fam  a'i  dad ; 
A  chyn  ei  farw  dichon  bydd 

Vn  Uywydd  ar  y  wlad. — Dewi. 


PRIODWYD— 

Chwefror  24ain,  i88i,  yn  nhy  rhieoi  y 
bríodasferch,  príodwyd  Mr.  Wm.  J.  Hnghes  â 
Miss  Diana  Jones,  y  ddau  o  CarroU  Co.,  Mo., 
gan  y  Parch.  R.  M.  Richardson,  Dawn,  Ma 
Cysoron  fyrdd  fo  iddynt  yn  en  sefyllfa  briod- 
asol. 

Yn  Kingston,  Pa.,  Mawrth  14^2,  1881,  gui 
y  PArch.  D.  Rhoslyn  Davies,  Mr.  Mathew 
Daries  &  Miss  Mary  Ann  WiIUams,  y  ddau  o'r 
Ue  nchod. 

EbríU  2il,  1881,  yn  Tamaana,  P«u,  gsa  y 
Parch.   D.   S.  Thomas,  SL    Clair,  Fla.,  Mr. 

Ìonathan  Jenlcins,  Coal  Dale,  â   Miss   Auiie 
>avies,  Lajisford,  Pa. 


Bü  FARW— 

MRS.   MARGARBT  RBES. 

Yn  CentreviUe,  swydd  Gallia,  Ohio,  Hydreí 
26,  1880,  Mrs.  Margaret  Rees.  Merch  ydoedd 
i  Nathaniel  ac  BUzabeth  Walters.  Ganwyd 
hi  Gorphenaf  5,  1851.  Ymunodd  mewn  prì- 
odas  ft  Mr.  David  T.  Rees,  Mebeân  12,  1879. 
Bu  hì  a-i  phriod  fyw  gyda'r  tenlu  wedi  iddynt 
bríodi  cyhyd  ag  y  bu  bvw.  Rhoddodd  enedig- 
aeth  i'w  cbyntaf-anedig  Medi  26,  1880.  ac  ai 
bu  fyw  ond  ychydig  ddyddiau  ar  ol  hyny  ; 
gorfu  ami  adael  ei  Walter  bychan  beb  yr  nn 
fam.  Un  hynod  dawel,  siríol  a  charedig  oedd 
Margaret ;  yc  oedd  yn  cael  ei  charu  yn  fawi 
gan  bawb  a'i  hadwaenai,  o  herwydd  yr  oedd 
lledneisrwydd  crefydd  i'w  ganfod  ynddi,  ac  yr  ! 
oedd  ei  phroffes  grefyddol  ger  bron  y  byd  ya 
siarad,  íod  a  fyno  gwiríoncddan  yr  efengyl  at 
chalon.  Anhawdd,  yn  mysg  ienenctyd  ein 
cenedl,  oedd  canfod  ei  rhagorach.  O  daa 
ddylanwad  eglwys  ac  Ysgol  Sabbothol  y  T.  C, 
y  Ue  hwn,  y  tyfodd  i  fyny  yn  eneth  ieoanc  ddy- 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Hanesitm  OartrefoL 


«í 


linwadol  a  pharchus.  Pan  yn  14  oed,  der- 
b^wjd  hi  jVk.  aelod  eglwysig  gan  y  diweddar 
BarcL  Robert  WiUiams,  Moríah.  Parhaodd 
yn  aelod  hardd  hyd  ddiwedd  ei  gyrfa.  Dy- 
wedai  yn  d  chystndd  ei  -bod  wedi  rhoddi  ei 
hoiian  i'r  lesn.  Canai  lawer  o  emynau,  megys, 
**Yn  y  dyfroedd  mawr  a'r  tonan,"  "Aniat 
lesa  boed  fy  meddwl,**  &c.  Dywedai  with  ei 
rhieni  a'i  phríod  galarns,-  «  Ýr  wyf  yn  eich 
eani  yn  fawr,  mae'n  anhawdd  ymadael  &  chwi, 
ond  ýr  wyf  yn  caru  yr  lesu  yn  fwy."  Gwasg- 
ai  jn  daer  a  difrífol  ar  ei  thad  y  pwysigrwydd 
0  jmofyn  am  grefydd,  a'r  ddyledswydd  o 
wnenthur  proffes  o  Grist  ger  bron  y  byd. 

Daeth  tyrfa  Inosog  o  GÍymry  a  Saeson  i  heb- 
nmg  ei  gweddiUion  marwol  i  dy  en  hir  gar* 
taef,  a  rhoddwyd  hi  i  orwedd  yn  nghladdfa  y 
T.  C.  ]m  y  lle  hwn.  Yn  ol  ei  chais,  gwnaeth 
jFardi.  Evan  S.  Jones  weinyddu  ar  yr  achly- 
nr,  a  phregethodd  ar  un  o'r  adnodau  yr  oedd 
wedi  ddewis  yn  destyn,  sef» "  Am  hyny  bydd- 
weh  chwithau  barod»  canys  yn  yr  awr  m  thyb- 
ioch  y  daw  Mab  y  djm."  Yr  adnodau  eraill 
oedd  wedi  ea  nodi  i  bregethu  amynt  oedd, 
^  Mawr  jm  dirgelwch  dnwioldeb ;  Duw  a  ym- 
ddangosodd  yn  y  cnawd,"  <'  Ceisiwch  yr  Ar- 
glwrdd  tra  galler  ei  gael/'  &c«  Rhodded  yr 
Aijii^wydd  gymorth  i'w  phríod,  ei  mam,  ei 
âttdy  a*i  hnnig  chwaer  yn  eu  galar.  Y  mae 
jn  ddrwg  genym  hysbysu  fod  ei  thad  yn  glaf 
er's  wySinosau  bellach.  Amddi£fyn  Duw 
Jaoob  a  fyddo  gyda  y  teulu  cystuddiedig  a 
|Blani8,  ac  ar  y  bychan  siríol  sydd  heb  yr  nn 
Bffl.-.^.  p,  Thomas, 

0.  Y.— Yr  ydym  yn  cyhoeddi  yr  uchod  yn  y 
Wawr  ar  gaîs  Mr.  Rees,  príod  yr  ymadawed- 
\%  yr  hwn  sydd  yn  adod  ffyddlon  gyda  y  Bed* 
iyddwyr.— GoL. 

MR.   DAVID  lOAN  GRIFFITRS. 

Mawrth  içeg»  yn  Olyphhant,  Pa.,  ar  ol  cys- 
Mdbyr  o  ychydig  oríau  dros  un  diwmod, 
Ir.  I^dd  loan  Gríffiths,  yn  33  ml.,  6  mis 
K  8  diwmod  oed ;  gan  adaei  gweddw  a  phed« 
var  0  blant  i  alaru  eu  colled  ar  ol  príod  mwyn, 
tthadtjner  Aeth  at  ei  waith  boreu  ddydd 
Gwener,  y  iSfed,  fel  arfer ;  ac  wedi  gweithio 
nBychydiff  oriau.  teimlodd  boenau  arteithiol 
pi  eafaelyd  yn  ei  ymysgaroedd,  a  dywedodd 
»nn  ci  gydweithiwr  y  buasai  yn  well  iddo 
ÿ&ed  adref ;  aeth  hwnw  gydag  ef  er  ei  gyn- 
<>tbwyo.  Ac  wedi  dyfod  gartref,  aethpwyd 
V  ol  y  meddyg,  yr  hwn  a  ddaeth  ac  a'i  ar- 
C^Iiodd  yn  y  man  er  cael  allan  yr  achos, 
ood  ni  chaf odd  allan  y  dirgelwch  yn  Uwyr  hyd 
>es  oedd  angeu  wedi  gwneyd  ei  waith,  yr  hyn 
s  brofodd  y  meddyg  wedi  iddo  ei  agor,  fod 
■■ttyw  dyliau  yn  jrr  ymysgaroedd  y  gallesid 
foiod  coed  pibell  fyglys  ynddynt,  ac  felly  nid 
ttddmodd  i  gadw  ei  fywyd.  Daeth  D.  I. 
Griffiths  i*r  wlad  hon  un-ar-ddeg  o  flynyddoedd 
^ol,  ac  ymsefÿdlodd  yn  y  Ile  hwn,  a  bu  yn 
fcadith  fawr  i'r  ardal,  trwy  ei  fod  yn  ddyn 
■or  addfwyn,  ac  yn  Ilawn  o  rinweddau  da,  yn 
ttwedig  ^àa^t  canu.     Yr  oedd   wedi  dysgn 


aml  nn  yn  ganwr  gwych,  ac  yr  oedd  wedi  en- 
ill  iddo  ei  hun  air  da  gan  bawb,  a  chan  y 
gwiríonedd  ei  hun.  FeT  crefyddwr,  yr  oedd 
yn  hawdd  ei  drín,  a  phob  amser  yn  barod  i 
wneyd  ei  ran.  Claddwyd  ei  weddillion  y 
dydd  Mawrth  canlynol,  pryd  y  gweinyddwyd 
ar  yr  achlysnr  gan  y  Parch.  J.  P.  Harris^ 
ProYÌdence,  a  chafodd  un  o'r  angladdau  mwy« 
af  parchns  a  aeth  o'r  dref  hon  eríoed.  Bydd- 
ed  i'r  Arglwydd  roddi  nerth  i'r  weddw  a*i 
phlant  i  rodio  yn  agos  ato,  yw  dymuniad  yr 
ysgrífenydd.— /^^^^.  Lloyd, 

Lines  in  Mtmory  of  David  /.  Griffiihs. 

A  faithfnl  friend  has  left  us, 

Our  loss  we  deeply  feel ; 
And  oíten  will  the  future 
Sad  memory  o'er  us  steaL 

In  thoughts  of  days  departed, 
Our  hearts  will  heave  a  sigh 

For  one  who  shared  onr  pleasnres, 
Gone  to  his  home  on  high. 

The  tender  ties  of  íríendship, 
Which  grew  within  the  past, 

He  seyer'd,  now  while  o'er  onr  hearts 
A  shade  of  gloonf  is  cast. 

The  many  pleasant  moments, 
We  spent  with  him  are  past, 

In  singing  strains  of  music 
Too  sweet  and  pure  to  last. 

He  taught  the  little  children 
Their  sweetest  songs  to  raise» 

To  Iove  him,  the  aged  leamer, 
So  cheerful  were  his  ways. 

But  now  those  lips  are  silent» 

Which  praised  the  God  of  Iove, 
And  singing  wîth  the  angels 
In  his  happy  home  above. 

Mrs.  S.  J.  Powell. 
East  Nanücoiit  Pa. 

MRS.  IEUZABBTH  WILLIAliS. 

Chwefror  11, 1881,  yn  Freedom,  Cataraugus» 
N.  Y.,  yn  53  mlwydd  oed,  Mrs.  Elizabeth  Wil* 
liams,  anwyl  bríod  Mr.  David  J.  WiIIiams. 
Yr  oedd  Mrs.  WiIIiams  yn  enedigol  o  Pant- 
gwyn,  plwyf  Llanychar,  swydd  Benfro,  D.  C. 
Wedi  iddi  briodi,  symudodd  i  fy w  i  Cilrhedynf. 
yn  yr  un  gymydogaeth.  Yn  y  flwyddyn  185 1, 
ymfudodd  i'r  wlad  hon  at  ei  hanwyl  briod,  ji 
hwn  oedd  yma  er's  tua  blwyddyn  yn  flaenorol, 
ac  ymsefydlodd  yn  yr  ardal  hon.  Ymunodd 
ein  chwaer  ymadawedig  ä  chrefydd  pan  yn 
dra  ieuanc,  sef  pan  tua  13  mlwydd  oed.  Caf- 
odd  ei  bedyddio  ar  broffes  o'i  ffvdd  yn  Mab 
Duw,  yn  Jabez,  gan  y  Parch.  D.  George,  y 
gweinidog.  Parhaodd  yn  fiyddlon  i'w  phroffes 
hyd  y  diwedd.  Bu  yn  ddiwyd  a  gweithgar  yn 
ngwaith  ei  Harglwyad  tra  parhacäd  yn  alluog 
i  ddilyn  moddion  gras.  "  Yr  hyn  a  allodd  hon 
hi  a'i  gwnaeth."  Fel  chwaer  grefyddol^  yr 
oedd  bob  amser  yn  dawel,  hynaws,  caredig  a 


Digitized 


byGoogle 


64 


Hanesian  CartrefoL 


[Mai, 


lletygar.  Collodd  em  brawd  sydd  yn  awr  yn 
nyŵyn  galar  briod  hoff  a  gofalns,  a  chollodd  y 
ddaii  fab  yn  awr  yn  amddifaid  fam  dyner  ac 
anwyl.  Ý  mae  yr  eglwys  yma  hefyd  yn  teim- 
lo  coUed  fawr  ar  ol  aelod  mor  fiyddlon.  Bu 
ein  chwaer  yn  dyoddef  Uawer  rai  blynyddau, 
gan  y  brmchiHs\  ond  o'r  diwedd,  trodd  yn 
ddarfodedigaeth.  Ymdrechodd  am  wellhad 
gan  lawer  o  fpddygon,  eithr  y  cwbl  yn  ofer. 
Aeth  am  dro  yr  haf  diweddaf  i  Gymm,  gan 
feddwl  y  bnasai  y  daith,  &c.,  yn  effeithio  yn 
llesol  ami,  ond  yn  Ue  hyny  gwaethygu  a 
wnaeth.  Cafodd  y  fraint  o  ddychwelyd  i'w 
chartref  ac  at  ei  theulu,  ac  arosodd  gyda 
hwynt  am  yn  agos  i  bedwar  mis,  cyn  i'w  rhan 
ysbrydol  fyned  i'r  wlad  lle  nad  oes  dim  ond 
iechyd,  heddwch,  a  mwyniant  tragywyddol. 
Dydd  Llun  canlynol  i'w  marwolaeth..  ymgasg- 
lodd  torf  luosog  ^m  nghyd  i  dalu  i V  gweddill- 
ion  y  gjrmwynas  olaf.  Claddwyd  hi  yn  ymyl 
ei  phluìt  yn  mynwent  Ebenezer,  capeí  y  Bed- 
yddwyr.  Gadawodd  luaws  mawr  o  berthyn- 
asau  i  alaru  ar  ei  hol,  dau  frawd  a  dwy  chwaer 
ac  eraiU  yn  Nghymru,  a  phrìod  a  dau  fab,  a 
Unaws  eraiU  yn  y  wlad  hon.  Gwetnyddwyd 
ar  yr  achlysur  gan  yr  ysgrìfenydd.  Huna  fy 
chwaer  yn  daẅel  hyd  ddydd  mawr  coroniad  y 
saint.—  W,  M,  Evam. 

M&S.  ANN  LEWIS. 

Ganwyd  gwrthddrych  y  Uinellau  hyn  yn  yr 
Aber,  Llanfeigan,  sir  Frycheiniog,  Chwefror 
23ain,  1800.  Merch  ydoedd  i  Thomas  a 
Jenett  Williams.  Ymbrìododd  &  Wm  G. 
Lewis  (yr  hwn  a  adnabyddid  yn  well  wrth  yr 
enw  Wm.  Lewis,  y  saer),  yn  y  flwyddyn  1821. 
Darftt  i  feddwl  anturíaethus  Mr.  Lewis  anes- 
mwytho  yn  ngwlad  ei  enedigaeth,  ac  ymfud- 
odd  i  America,  a  glaniodd  yn  Baltimore,  Md., 
yn  y  flwyddyn  1832,  ac  yn  mhen  ychydig  fis- 
oedd  dilynodd  hithau  ef ;  ond  nid  oedd  yno 
iddynt  ddinas  barhaus,  canys  yn  y  flwyddyn 
1833,  ymfudasant  i  Pittsburgh,  Pa.,  oddeutu 
yr  un  amser  ag  y  daeth  yr  Hybarch  WiUiam 
Owens  i'r  lle  uchod.  Nid  oedd  ar  y  pryd,  yn  ol 
tystiolaeth  Mr.  Lewis,  ond  rh^rw  drí  neu  bed- 
war  o  feibioB  yn  perthyn  i'r  achos  Bedydd- 
iedig  yn  Pittsburgh ;  eithr  dan  weinidogaeth 
lafurus  Mr.  Owens,  cynyddodd  yr  achos  ^m 
raddol ;  yr  hwn  hefyd  a  brofodd  yn  fendith  i 
wrthddiych  ein  cofiant,  canys  nid  hir  y  buont 
yn  y  Ue  cyn  i'r  Arglwydd  ymweled  ä'u  hen- 
eidiau,  a  hwy  a  fedyddiwyd  gan  y  Parch.  Wm. 
Owens. 

Yn  y  flwyddyn  1843,  ymfudasant  o  Pittsburg 
,i  Elizabeth,  Jo.  Davies  Co.,  lìlinois,  Ue  y 
treuliodd  hi  y  gweddiU  o'i  hoes,  ond  y  mae  ef 
yn  aros  eto.  Ganwyd  iddi  16  o  blant,  pedwar 
o  ba  rai  yn  unig  sydd  wedi  eu  gadael  i  alaru 
eu  coUed  ar  ei  hol.  Gellir  yn  ddibetras 
ddweyd  am  dani  fod  ynddi  lawer  o  rìnweddau. 
Yr  oedd  yn  dyner,  gofalus  a  charuaidd  fel 
mam  a  phrìod.  Yr  oedd  yn  rhagorì  ar  lawer 
fel  cymydoges — ^yr  oedd  yn  anhawdd  cael  ei 
chyffelybf  bob  amser  yn  barod  i  weinyddu  cy- 


mwynas.  Ac  fel  Cristion,  galbuai  llawer  im 
gael  ynddi  lawer  esiampl  d(£i.  Aml  y  byddai 
yn  rhoddi  rhodd  yn  y  dirgel  i  weisioa  lesn  ; 
ond  ar  ol  y  cwbl,  rhaid  dweyd  am  daai  hithan, 
hi  a  fu  farw,  yn  hen  ac  yn  Uawn  o  ddyddian. 
Credai  fod  yr  lesu  yn  cynal  ei  phen  yn  rhyd- 
iau  yr  aton.  Hnnodd  yn  yr  lesu  lonawr  Sfed, 
1881,  bron  cyrhaedd  81  mlwydd  oed,  Yr  Ar- 
glwydd  fyddo  yn  drugarog  wrth  ei  phriod,  yr 
hwn  sydd  wedi  ei  adael  am  dipyn  yn  rfaosydd 
Moab  í  aro8  hyd  nes  daw  yr  alwad  iddo  i  ddî- 
lyn  ar  ei  hol.  Mae  ef  yn  agos  i  83  mlwydd 
oed. 

Dymunir  ar  Seren  Cymru  godi  cofnodiad  o'r 
nchod.  J.  E.  Evans. 

MRS.  BLIZABETH  JONES. 

Rhagfyr  5ed,  1880,  ger  Ebenezer,  swydd 
Gallia,  Ohio,  yn  73  mlwydd  oed,  o'r  Úoìt 
complaintf  Mrs.  Elìzabeth  Jones,  prìod  Mr. 
David  Jones,  Pentwyn,  fel  ei  gelwid  ef.  Merch 
ydoedd  Mrs.  Jones  i  Henry  Evans,  o  Landy- 
sul,  Ceredîgion.  Ymfudodd  i'r  wlad  hon  yn 
1832;  arosoddyn  Pittsburgh,  Pa.,  ac  yn  mhen 
3rsbaid  o  ddwy  flynedd,  ymunodd  mewn  glfln 
brìodas  &  Mr.  David  Jones,  o  blwyf  Penbryn, 
Ceredigion.  Ac  yn  mhen  ysbaîd  o  amser 
wedi  hyny  gadawsent  Pittsburgh  am  Gallipoüs, 
ac  ymsefydlasant  ar  dyddyn  o  dir  jrn  y  lle  nch- 
od,  Ue  y  bu  yn  aros  hyd  ddydd  ei  marwolaeCh. 
Blinid  hi  yn  aml  gan  glefyd  yr  afu.  Gweith- 
redai  lawer  o  amynedd  yn  ei  chystudd  diwedd> 
af.     Bu  farw  yn  dra  esmwyth,  heb  ryw  lawer 

0  gyfnewidiad  i  weled  ynddi.  Gadawodd 
brìod  tyner  a  gofalus  i  alaru  ar  ei  hol,  yn  nghyd 
a  theulu  lluosog  o  blant,  trì  mab  a  phnmp  o 
ferched,  y  rhai  ydynt  oll  wedi  tyfu  i  fyny,  ac  î 
gyd  yn  aelodau  parchus  yn  nghyfundeb  y  Bed^ 
yddwyr,  ac  yn  troi  mewn  cylch  pwysîg  fel 
masnachwyr  yn  nhref  Jaclcson,  Ohio.  Y  Sab- 
both  canlynol,  ymgynullodd  torf  luosog  o^i 
hen  gymydogion,  yn  Gymry  a  Saeson,  i  ddang- 
os  eu  cydymdeimlad  &'r  teulu,  ac  i  dalu  y  gy- 
mwynas  olaf  i  weddiUion  nn  ag  oedd  wedi  bod 
yn  eu  plith  am  gynifer  o  flynyddan ;  ond  yn 
awr,  wedi  ymadael  am  y  byd  anweledig,  ac 
nid  oes  obaith  am  ei  chymdeithas  mwy  hyd 
nes  myn'd  yno  ati — fydd  hyny  ddim  yn  hir. 
Claddwyd  ei  gweddillion  marwol  yn  nghladd- 
fa  y  Bedyddwyr,  yn  Ebenezer,  Ue  yr  erys  hyd 
foreu  caniad  yr  udgom ;  pryd  y  goleuir  hoU 
gelloedd  tywyll  y  bedd,  ac  y  deftoir  y  rhai 
sydd  yn  cysgu  yn  Ilwch  y  ddaear.  O,  am  fod 
yn  barod  cyn  myn'd  i'n  beddau.  Gweûiydd- 
wyd  ar  yr  achlysur  gan  y  Parchn.  D.  S.  Jooes 
a  J.  E.  Thomas.  Diamen  fod  y  darllenydd  yn 
dysgwyl  clywed  rhywbeth  am  gymeriad  moes- 

01  Mrs.  Jones.  Yr  oedd  we<ü  bod  yn  cyson 
wrando,  ac  yà  aelod  am  amser  hir  yn  yr  eg- 
Iwys  Esgobaethol,  gyda'r  Parch.  A.  Edwaids, 
yn  Centreville ;  ond  rhoddodd  efe  yr  achos  i 
fyny  yno,  a  gwerthwyd  yr  addoldy  i'r  Anni- 
bynwyr;  ymunodd  Mrs.  Jones  &'r  ÌrawdoUaeth 
hono ;  ond  o  herwydd  pellder  y  ffordd,  afiech- 
yd  a  phethau  eraill,  metbodd  gadw  ei  lle  y 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Hanesian  CarirefoL 


65 


blTnyddau  dtweddaf  o'i  hoes,  ac  am  hyny, 
byddai  hi  a  Mr.  Jones  yn  myned  gyda'r  plant 
iwrando  dan  weinidogaeth  y  Parch.  D.  B. 
Williams,  B.»  ac  yn  barod  bod  amser  i  roi  pob 
cynorthwy.  Pan  fyddai  Cyrddau  Chwarterol 
neu  Gymanía  gan  y  Bedyddwyr,  nid  oedd  neb 
yn  fwy  parod  na  lÁrs.  Jones  i  roi  cynorthwy. 
Heddwch  fyddo  i'w  llwch»  a'r  Arglwydd  fyddo 
vn  Uaid  i'w  phriod  sydd  wedi  ei  adael  ar  ol,  a 
bydded  i  Ddnw  pob  gras  i'w  dywys  i  bob 
rhyngn  bodd  iddo,  a  bydded  i'r  teulu  oll  gael 
ea  ewneyd  yn  etifeddion  o'r  bendithion  ag 
iydd  yn  nghadw  yn  y  nefoedd  i'r  rhai  sydd  yn 
ei  gani  ef,— /?.  J.  Ùoyd, 

.  MISS  JINNIE  BYANS. 

Hydref  I3eg,  1880,  yn  Church  Hill,  O.,  bn 
&rw  Miss  Jennie  Evans,  yn  19  ml.  oed. 
Merch  ydoedd  i  Mr.  George  Evans  o'r  lle 
nchod.  Yr  oedd  yn  ferch  ieuanc  grefyddol 
iawn.  Rhoddodd  dderbyniad  i  wahoddiadau 
yr  efengyl,  a  bedyddiwyd  hi  ar  gyffes  ei  £ÿdd 
yn  Mab  Duw,  ar  y  lofed  o  Chwefror,  1877, 
gan  Jas.  F.  Richards,  gweinidog  y  B.  yn  New- 
baigh,  O.  Yr  oedd  yn  un  o'r  fiÿddloniaid  yn 
Sdon.  Yr  oedd  ei  gweled  pan  bron  yn  rhy 
wan  i  gerddedy  yn  y  cyfarfod  ar  foren  Sul,  yn 
dweyd  mwy  nas  gellir  ei  osod  allan  mewn 
geirìau.  Yr  oedd  ei  hymarweddiad  yn  brawf 
o'r  egwyddoríon  pur  a  nefol  oedd  yn  ei  llyw- 
odraähu.  Ni  flinwyd  yr  eglwys  unwaith  am 
ddim  oedd  yn  annheilwng  o  grefydd  yn  ei 
hywyd.  Bu  yn  gystuddiol  am  lawer  o  amser  ; 
ond  er  hyny,  ymddiríedodd  yn  gadamach  yn 
ei  Dnw.  Yr  oedd  yn  gwed^o  yn  aml  dros  ei 
thad.  Gobeithio  yr  atebir  d  gweddiau.  Bu 
fsrw  yn  dawel  gan  bwyso  ar  addewìd  y  Gwar- 
edwr.  Nid  oedd  yn  ofni  marw,  a  pha  ryfedd, 
gan  fod  angen  heb  un  colyn.  Nid  oes  ynom 
yr  amhenaeth  lleiaf  am  ei  sefyllfa  ddedwydd 
a  hyfiyd  yn  yr  anweledìg  fyd.  Claddwyd  hi 
ar  ý  i^fed  yn  mynwent  Youngstown.  Gwas- 
aaaiethwyd  jrn  y  ty  ac  ar  lan  y  bedd  gan  Jas. 
F:  Richards,  Newburgh,  O.  Heddwch  i'w 
Uwch  hyd  foren  yr  adgyfodir  hi  ar  wedd  yr 
lesu.— y^ŵi. 

ICKS.  JANE  JONBS,  DIWEDDAS  O  PARISYILLB,  O. 

Y  Sabboth  cyntaf  yn  Chwefror,  1881,  ar  ol 
byr  gystudd,  ond  trwm  iawn.  Cafodd  ergyd 
marwol  gan  y  parlys,  pan  yn  65  mlwydd  oed. 
Bedyddiwyd  hi  yn  y  flwyddyn  1835,  a  chafodd 
ei  derbyn  yn  gyflawn  aelod  o  eglwys  y  Bed- 
yddwyr  yn  Pont  Rhydfendigaid,  plwyf  Gwnus, 
sir  Aberteifi,  D.  C.  Oweinyddwyd  yr  ordin- 
had  o  fedydd  ami  hi  gan  y  Parch.  R.  Roberts, 
Mrydd  Ffynon.  Yn  y  flwyddyn  1842,  ymfud- 
odd  i'r  wlad  hon,  a  sefydlodd  yn  ardal  Pal- 
myra,  Ohio,  ac  yn  yr  ardal  hon  y  treuliodd  ei 
holl  fywyd  Amerícanaidd.  Yn  y  fl.  1845, 
priododd  &  Mr.  Evan  R.  Jones,  dinesydd  o'r 
un  ardal,  yr  hwn  oedd  yn  ddyn  cyfrífol,  ac  yn 
adod  fiyddlawn,adiacon  defnyddiol  yn  eglwys 
barchus  y  Methodistiaid  Calfinaidd  yn  Pal- 
myra,  yr  hwn  oedd  yn^weddw  ar  y  pryd,  a  dau 


o  blant  ganddo  o'i  wraig  flaenorol,  mab  a 
merch,  sef  Rees  R.  a  Jane  Jones  ;  a  thystiol- 
aetha  pawb  a'u  hadwaenent  fod  ein  diweddar 
chwaer  Jones  wedi  jrmddwyn  tuag  atjrntyn 
deilwng  o  fam  dyner  a  thra  gofalus  yn  mhob 
ystyriaeth  hyd  ei  bedd  ;  yr  hyn  hefyd  a  welir 
yn  amlwg  yn  y  ty  hardd,  glân  athrwsiadus,  a'r 
cartref  dud  a  adawodd  ar  ei  hol  i'w  hanwyl 
fab  Rees,  yr  hwn  sydd  mewn  galar  dwys  ar  ol 
yr  hon  a  ofalodd  mor  dyner  am  dano,  a'i  holl 
eiddo.  Yn  y  fl.  1863,  bu  farw  Eyan  R.  Jones» 
ei  hanwyl  bríod.  OEifodd  ergyd  trwm  i'w 
theimlad  tyner  y  pryd  hwnw,  ac  anadferadwy 
iddi  hi. 

Yn  mis  lon.  1875,  bu  farw  eu  hanwyl  ferch 
Jane,  yn  yr  hon  yr  oedd  ei  gobeithion  yn  afael- 
gar  iawn.  Effeithiodd  y  ddau  amgylchiad  yn 
bwysig  ar  gyfansoddiad  ein  chwaer,  canys  siar- 
adai  am  hyn  gyda  dwysder  ysbryd  tra  y  bn 
byw.  Ond  hyderwn  erbyn  hyn  eu  bod  wedi 
cydgyfarfod  mewn  byd  gwell,  tu  draw  ofnau 
ymadael  bythmwy,  yn  cydíoli  yr  un  Gwaredwr. 
Ba  ein  hanwyl  chwaer  3m  aelod  £fyddlawn 
gydag  achos  y  Bedyddwyr,  yn  yr  ardal  hon, 
cydrhwng  Palmyra  a  ParísTÌUe  am  yr  yspaid 
maith  o  39  mlynedd  heb  un  math  o  fwlch  yn  ei 
buchedd  grefyddol.  Y  mae  hyn  ^rn  ddywed- 
iad  pwysig,  ond  sicrheir  hyn  gan  dystiolaeth 
unol  pawb  o'i  chydnabod.  Gwaith  Iled  an- 
hawdd  yw  rhoddi  beimiadaeth  deg,  gywir,  a 
therfynol  ar  ||ymerìad  neb  tra  yn  fyw,  o  he]> 
wydd  anmherffeithrwydd  anorphenol  en 
gwaith«  Nis  gellir  dal  un  adran  ^rn  newyneb 
y  llall  cyn  y  gorphenir  y  gwaith.  Peth  arall 
hefyd  aydd  yn  rhwystr,  sef  ansicrwydd  am  y 
gorphenol,  rhag  i  rywbeth  ddygwydd  ynan- 
Safríol  i'r  gwron  cyn  y  gorpheno  efe  ei  yrfa^ 
drwy  ryw  wendidau,  anwybodaeth,  cam- 
ddealldwríaeth,  neu  rhyw  bechod,  yr  hwn  a 
barddua  hardd-deb  ei  waith.  Ond  wedi  y 
gorpheno  ei  orchwyl,  a  rhoddi  o'i  law  offerynaa 
y  gwdthio,  a  dychwdyd  o  faes  d  lafur  am  y 
tro  olaf  am  byth,  yna  ceir  mantds  deg  i  fiiurna 
yn  gywir  d  wir  gymeríad,  drwy  ddal  un  pen 
i'r  daith,  a'i  waith  yn  ngwyneb  y  pen  arall— 
y  dechreuad  a*r  diweddiad,  o'i  febyd  i'w  fedd, 
yna  cdr  goleuni  clir  ar  yr  holl  waith,  yn  nghyd 
a'r  cymeriad  a  f u  yn  gweithio— y  dechreu,  y 
canol,  a'r  diweddnod.  Ac  yn  ngwyneb  y  syn- 
iad  hwn,  yn  ddiamheuol,  y  rhoddwyd  bodolaeth 
i'r  hen  ddiareb  Gymreig  hono,  "  Myn  glod, 
bid  farw.  Ac  medd  ysbrydoliaeth,  "  Coffadwr- 
iaeth  y  ;cyfiawn  sydd  fendigedig."  «  Dywed 
wrth  y  cyfiawn  mai  da  fydd  iddo ;"  ond  rhaid 
yn  gyntaf  orphen  y  gwaith,  ''  Canys  yr  hwn  a 
[MLrhao  hyd  y  diwedd,  hwnw  a  fydd  cad- 
wedig."  Yn  awr,  gellir  edrych  ar  ddechreu, 
canol,  a  diweddnod  bywyd  crefyddol  ein 
chwaer  ymadawol,  o'i  mebyd,  o  fedd  ei  bed- 
ydd  46  mlynedd  yn  ol,  hyd  feddrod  ei  gwdy 
prídd,  yn  huno  yn  yr  hwn  a  ddihunodd,  ac  y  bu 
byw  ynddo  drwy  flÿdd  yn  ei  werthfawr  waed» 
yn  awr  wedi  gorphen  y  daith  a'i  hoU  waith,  yn 
gorphwys  yn  mynwes  yr  hwn  a  garai  d  henaid 
yn  fwy  na  dim  araU. 


Digitized 


byGoogle 


66 


Hanesion  CartrefoL 


[Mai, 


Teimla  yr  eglwys  yn  ParisYÌUe  éi  bod  wedi 
cael  coUed  fawr— bwlch  wcdi  ei  dori,  yr  hwn, 
yn  ol  ein  goWnrg  ni,  na  lenwir  yn  fuan,  oblegid 
ein  bod  wedi  ein  hamddifada  o  un  o  ragorol- 
ion  y  ddaear.  Ond  anwyl  frodyr  a  chwiorydd, 
•«  Na  wylwn  fel  rhai  heb  obaith." 

Chwef.  yr  3fed,  daeth  tyrfa  fawr  yn  nghyd 
er  symud  el  gweddiUion  marwol  i  fynwent  yr 
Ânnibynwyr  yn  Palmyra.  Gweinyddwyd  ar 
yr  amgylchiad  gan  y  brodyr  Davies,  ParisYÌUe; 
Tenkins,  Palmyra;  Evans,  Youngstown,  a*r 
Ysgrifenydd,  yr  hwn  a  bregethodd  ar  un  o  hoff 
destynau  ein  chwaer,  '<  Canys  mi  a  wn  i  bwy 
y  credais."  Bydded  yr  Arglwydd  yn  dyner  a 
thirìon  wrth  ei  hunig  a'î  hanwyl  fab  Rees  yn 
ei  unigedd,  a  thaled  iddo  am  ei  dynerwch  a'i 
oíalgarwch  manwl  am  dani  yn  ei  holl  gystudd- 
iau.  Yr  oedd  ein  chwaer  yn  un  o  dderbyn- 
wyr  ac  edmygwyr  y  Wawr.  Heddwch  i*w 
Vmŵi,^  Edward  Jrnìẃns, 

M&S.  ANN  MATHIAS. 

Rhagíyr  iSfed,  1880,  Mrs.  Ann  Mathias, 
gwraig  Lasarus  Mathias,  Mineral  Ridge,  O. 
Ganwyd  Mrs.  Mathias  yn  mhlwyf  Clude,  sir 
Benfro,  D.  C,  Medi  to,  1806.  Merch  yd- 
oedd  i  Thomas  a  Dorothy  Saunders.  Ymunodd 
ft'r  Annibynwyr  pan  ,yn  12  ml.  oed,  a  bu 
gyda'r  enwad  parchus  hwnw  hyd  1852— adeg 
ei  dyfodiad  i'r  wlad  hon.  Bedyddiwyd  hi  yn 
1853  gan  y  Parch.  Edward  Blunt,  ynẂeathers- 
fieid,  Ohio.  Symudodd  o  Weathersfield  i 
Hineral  Ridge  yn  1858,  Ue  y  terfynodd  ei 
thaith  ddaearol.  Er  marw  o  honoi,  y  mae  yn 
Uefaru  eto.  Yr  oedd  yn  chwaer  dda  mewn 
amryw   ystyron.     Bu   yn    hynod  o    fiyddlon 

Sda'r  achos  da  nes  i  salwch  diwedd  oes  ei 
l, 

Yr  oedd  ein  chwaer  yn  ofalus  iawn  o't  thy 
a'i  heiddo.  Nid  bywyd  eiUer  oedd  ei  bywyd 
hi.  Gwynebodd  amgylchiadau  bywyd  yn 
onest,  a  chodymodd  &*r  cyfan  er  eu  plygu  at  ei 
gwasanaeth  i  fyned  trwy  y  byd  yn  anrhydedd- 
ns  a  diwaradwydd.  Bu  ei  hymgeisiadau  yn 
hyn,  beth  bynag,  yn  Uwyddiant.  Gwynebodd 
y  byd  araU  a  chydwybod  rydd  tuag  at  ei  phrìod, 
ac  ni  raid  ofni  dydd  dadblygiad  pob  dirgel« 
wch. 

Yr  oedd  yn  chwaer  a  ymhyfrydai^yn  narllen 
Gair  Duw— y  Beibi  oedd  ei  hoff  Iyfr  ;  yr  oedd 
yn  hyddysg  iawn  ynddo ;  sugnai  fêl  ysbrydol 
o  hono.  Deallai  yr  egwyddorìon  addadblygir 
yn  y  Gair,  ac  ymdrechai  i*w  dadblygu  yn  ei 
bywyd. 

Yn  yr  Ysgol  Sul,  am  fiynyddau,  bu  gyda  y 
fiyddlonaf.  Rhaid  fod  rhywbeth  mawr  ]m  bod 
oyn  y  byddai  yn  absenol.  Ymdrechcîdd  yn 
galed  o  blaid  y  sefydUad,  a  chsifodd  yr  ysgol 
goUed  yn  ei  marwolaeth.  Bob  amser  byddai 
A  Ilaw  a  chalon  yn  gweithio  er  defnyddioldeb 
yr  ysgol. 

Bu  yn  hynod  o  fiyddlon  fel  aelod  eglwysig, 
yn  unol  aU  chyfamod  ftV  frawdoliaeth.  Gof- 
alai  am  ei  chynttUiad  bob  amser  ;  nid  oedd 
gwlaw,  rhew,  dra,  gwres,  na  pheUder  ffordd 


yn  rhwystr  iddi.  Torai,  fel  pob  crefyddwr  oV 
iawn  ryw,  drwy  bob  rhwystr  i  fyned  i  dy 
Dduw  i  addoli  gyda'r  brodyr  a'r  chwiorydd. 
Ni  chlywais  neb  o'r  frawdoliaeth  yn  dweyd 
fod  afiechyd  Sab  bothol,  yr  hwn  a  fima  rai  yii 
dost,  wedi  ymaflyd  yn  ei  chyfansoddiad  hi. 
Mae*n  glod  oesol  iddi,  a  phob  un  araU,  ei  bod 
wedi  terfynu  ei  hoes  yn  aelod  flÿddlon,  y 
frawdoliaeth  yn  teimlo  colled  fawr  ar  ei  hof. 
Go£ftIed  Duw  am  ei  dwy  ferch,  bachgen,  a"i 
gweddw  sydd  yn  galaru  eu  coUed. — C.  J.^ 
Mineral  Ridge, 

MRS    ANN  EYANS. 

Dydd  dn,  tywyll,  i  deulu  parchus  iawn  yn 
Lansford  oedd  dydd  Sadwm,  Mawrth  iiqg, 
1881:  dydd  yr  amddifadwyd  y  cyfaiU  sirìol 
William  Evans  o  brìod  ag  oedd  yn  ymgeledd 
gymwys  iddo  mewn  gwirìonedd*  Dydd  y 
gwnawd  pedwar  o  blant  bychain  yn  amddifatd 
o  fam  dyner  a  gofalus ;  dydd  y  coUodd  eglwys 
y  Bedyddwyr  yn  Lansford  aelod  dichlynaidd  a 
flÿddlon  ;  nn  heddychol  a  hawdd  byw  yn  cî 
chymdeithas.  Merch  ydoedd  Mn.  Ann  Erans 
i  Rees  a  Margaret  Eyans.  Ganwyd  hi  yn 
LlaneUi,  sir  Oaerfyrddin,  EbrìU  18,  1842. 
Bedyddiwyd  hi  yn  aelod  i  Bethel,  LlanelU,  gaa 
y  Parch.W.  Hughes,  pan  nad  oedd  ond  13  ml. 
oed,  a  bu  yn  ffyddlon  hyd  angen,  a  hyderwn 
ei  bod  wedi  derbyn  coron  y  bywyd.  Ymbriod- 
odd  ft  WiUiam  Evans,  Chwefror  23,  l866w 
Ganwyd  iddynt  chwech  o  blant,  ond  mae  diui 
o  honynt  gyda'u  mam  yn  mharadwys  Duw,  a'r 
pedwar  eraill  yn  ngwlad  y  cystudd  nuiwr 
gyda'u  tad. 

Daeth  y  teulu  i'r  wlad  hon  gan  arosam  ych- 
ydig  yn  Cleveland,  Ohio,  yn  1875  \  ^^^  T^ 
dac^ant  i  Lansford  yn  1876,  ac  yma  y  goiph- 
enodd  ein  chwaer  ei  gyrfa  ddaearol.  Cladd^ 
wyd  hi  yn  Summit  HiU,  Carbon  Co.,  Pn..;  yr 
ysgrìfenydd  yn  gwdnyddu  y  gwasanaeth  cxá^ 
yddol  yn  y  ty  ac  ar  lan  y  bedd,  Mawith  15« 
1881.  Dymunaf  i'r  teulu  nawdd  y  ncf  yn 
dymorol  ac  ysbrydol,  a  bydded  i'n  cyfüll  «b- 
wyl,  yn  ei  draUod  blin,  droi  at  Ddnw  am 
gysur,  a  bydded  iddo  ef  a'i  blant  hoff  gael  ad- 
nabod  yr  un  person  yn  Geidwad  i'w  heneidian, 
ac  arweinydd  iddynt  drwy  yr  anialwch,  ag  a 
gafodd  ein  hanwyl  ymadawedig  chwaer»  yw 
dymuniad— Z7.  S.  Thomast  St.  CUnr,  Pa. 

MR.  ROWLAND  JONBS. 

Damwain  Attgeuû/.^loiMWT  iyeg,  cymer- 
odd  damwain  ofidus  iawn  le  yn  Streator,  IU« 
Fel  yr  oedd  Rowland  Jones  (gynt  o  New 
StraitsviIIe)  ac  Evan  Evans  yn  gweithio  yn 
siafit  y  Cymro  Richard  Evans,  ac  wedi  tynu  nn 
cwymp  o'r  glo  gwaelod,  ac  yn  dechren  ar  y 
Uall,  tra  yr  oedd  Evans  wedi  sefyll  y  coed  daii 
y  glo  uchaf  yn  ei  ochr  o'r  gwaith,  yr  oedd 
Jones  wedi  tybied  nad  oedd  yn  angenrheidiol 
gwneyd  hyny  yn  ei  ochr  ef  o'r  talcen  ;  feUy, 
aeth  yn  mlaen  i  dynu  cwymp  o'r  glo  gwadod. 
Ond  yn  fuan  clywodd  Evatts  y  glo  yn  gweith- 
io,  a  gwaeddodd  ar  Jones  am  iddo  ffoi  am  ei 


Digitized 


byGoogle 


i8Si.] 


Hanesion  CartrefoL 


67 


ffwjà ;  ofid  cjn  y  gallodd  y  tman  wneyd  hyny, 
cwympodd  tna  tbair  tnnell  o'r  glo  amo  gan  ei 
ladd  ar  darawìad.  Yr  oedd  yr  ymadawedig 
yn  enedigol  o  Brymawr,  D.  C. ,  ac  yno  y  trig- 
iana  ei  fam  yn  bresenol.  Daeth  ef  i  America 
14  mlynedd  yn  ol,  a  sefydlodd  yn  Centralia» 
Fi.,  ac  y  mae  iddo  frawd  a  thair  chwaer  yno 
yn  awr.  Yr  ocdd  ef  yn  briod  ft  nith  i'r  Parch. 
B.  K  Jones,  gweinidog  y  B.  yn  Wiconiaco, 
ac  yr  oedd  yn  ddyn  a  geríd  yn  fawr  yma. 
Çydymdeimlir  ft'i  weddw,  er  nad  oes  ganddi 
blant  ì  ofalu  am  danynt.  Claddwyd  ef  yn 
barchns  iawn  gan  yr  Odyddion,  a  thyrfa  fawr 
o*i  gydwcithwyr,  y  rhai  oeddynt  wedi  dysgu 
«ì  barchn,  yn  nghyd  aM  gam  yn  ystod  y  chwe' 
mis  y  bn  yma.  Gweinyddwyd  yn  ei  gladd- 
edigaeth  yn  Seisnig  gan  y  Parch.  Mr.  MiU- 
sabb,  yn  abaenoldeb  gweinidog  Cymrdg.  Yr 
oedd  Jones  yn  ddyn  crefyddol  iawn,ac  yn  ael- 
od  o'r  eglwys  fechan  nndebol  Gymreig  sydd 
yma,  a'i  eirian  olaf  y  nos  Sabboth  cyn  ei  farw- 
ola^  oeddynt :  '<  Frodyr  a  chwiorydd,  oof- 
iwch  am  y  cyfarfod  gweddi  nos  lau,  a  deuwch 
yma  i  gyd,  oblegid  mae*r  Americaniaid  yma 
yn  ffarao  barn  am  gymeriad  crefyddol  yr  hoU 
genedl  Gymreig  with  ein  hymddygiadan  ni,  a 
bydd  Dttw  yma  yn  ol  ei  addewid."  Dyma 
iybudd  i  ni  eto  oll  i  fod  yn  barod,  canys  yn  yr 
awr  ni  thybiom  y  gelwir  am  díuiom,  i  ym- 
ddangos  gerbron  brawdle  Crist.— T^Aii  A. 
Morgan, 

Gellir  ychwanegu  at  yr  nchod  i  wneyd  ei 
hanes  yn  fwy  Uawn.  Bedyddiwyd  ef  yn 
Biynmawr,  a  daeth  a'i  lythyr  eglwysig  oddi 
yno,  ac  aelododd  yn  yr  eglwys  Fedyddiedig  yn 
Centralia,  Pa.  Daeth  i  gartrefu  at  ei  berthyn« 
asau  yn  y  lle  hwn.  Yma  priododd  ft  Mary 
Ann  Jones,  merch  i  frawd  hynaf  yr  ysgrìfen« 
ydd.  Buont  fyw  en  dau  ychydig  o  flynydd- 
aa  yn  y  lle  nchod,  cyn  symud  i  Wiconisco, 
hu,  lle  y  buont  yn  aros  am  chwech  neu  saith 
mlyneddl  Gorfn  araynt  symud  oddi  yma,  o 
herwydd  i'r  gwaith  yr  oedd  yn  gweitnio  yn- 
ddo  gael  ei  atal.  Ymadawodd  lluaws  o  frod- 
yr  a  äwiorydd  anwyl,  a  chyfeillion  oddi  yma, 
o  herwydd  yr  oedd  ataliad  hwn,  er  mawr  goU- 
ed  a  gwagder  i'r  eglwys  Fedyddiedig  yn  y 
Ue. 

Symudasant  oddi  yma  at  bobl  garedig  a 
serchog  New  StraitsTÌlle,  O.,  ac  oddi  yno  sy- 
mudasant  yn  ol  i  Centralia,  ac  oddi  yma  i 
Streator,  111.  Tarawyd  pawb  o  honom  ft  syn- 
dod  a  galar  gan  ffawsom  y  tel^ram  o'i  farw- 
daeth  ddisymwth.  Nis  gallasom  atal  rhag 
^allt  dagran  yn  hidl  ar  ei  ol,  er  y  credem  ei 
íod  wedi  parotoi  erbyn  yr  amgylçhiad.  Yr 
oedd  ef  a'i  briod  yn  teimlo  ciyn  lawer  o  serch 
ac  anwyldeb  at  en  gilydd.  ArchoU  ddwíh, 
waedlyd,  oedd  ei  farw  iddi. 

Fel  dyn  crefyddol,  yr  oedd  yn  hynod  o 
lÿddlawn,  a  pharod  i  gynorthwyo  yr  achos 
mewn  arìan  a  gwasanaeth  yn  ol  ei  allu.  Fel 
dyn,  yn  serchog,  didwyll,  ac  ymddiríedol. 
Duw  fyddo  yn  arweinydd  ac  amddifiÿnydd  i'w 
briod  galams.—^.  E,  yants,  fVü^isc0,  Pa, 


MRS.   &UHAMAH  RSES. 

Mawrth  yr  2il,  1881,  Mrs.  Ruhamah  Rees, 
príod  Mr.  David  T.  Rees,  y  crydd,  yn  Ash- 
land,  Pa.,  yn  66  mlwydd  oed.  Ganwyd  Mrs. 
Rees  yn  nghymydogaeth  St.  Clears,  sir  Gaer- 
fyrddin,  D.  C.  Ymunodd  mewn  príodas  ft 
Mr.  Rees  yn  Aberdar,  yn  y  flwyddyn  1850. 
Buont  fyw  yno  ac  yn  Aberaman,  a  Mountain 
Ash,  hyd  nes  y  daethant  i  Ameríca,  yn  y 
flwyddyn  1860  Darfu  iddynt  sefydlu  eu  hun- 
ain  yn  Summit  Hill,  Carbon  Co.,  Pa.,  a  buont 
fyw  yno  am  tua  dwy  flwynedd.  Yma  yr  ym- 
welodd  Duw  a'i  chyflwr  trwy  ras,  ac  yr  ym- 
wasgodd  ft'r  dysgyblion.  Bedyddiwyd  hi  yn 
Snmmit  HiU,  gan  y  diweddar  Barch.  Edward 
01iver,  yr  hwn  oedd  yn  weinidog  yno  ar  y 

Eryd.  Wedi  hyny,  daethant  i  fyw  i  Ashland, 
chuylUiU  Co.,  Pa.  Ymwasgodd  gyda'r 
frawdoliaeth  yn  Ashland,  a  bu  yn  ffyddlon  hyd 
angeu,  a  diau  iddi  dderbyn  coron  y  gogoniant 
yn  y  nef  wen.  GcUir  dweydam  y  chwaer  hon 
ei  bod  yn  un  o  ragorolion  y  ddaear,  a  theimUr 
colled  ar  ei  hol  gan  lawer.  Gallaf  ddweyd 
trwy  brofiad  na  fu  ei  gweU  i'r  gweinidog, 
rhoddai  y  parch  ag  oedd  yn  ddyledus  iddo,  a 
chyfranai  yn  ddirwgnach  at  ei  gynaliaeth. 
Diau  y  bydd  y  brodyr  anwyl  Thomas,  Sharon, 
a  Roberts,  Glynceiríog,  yn  awr  yn  teimlo  yn 
alaras  pan  glywant  am  ei  marwolaeth,  heblaw 
myfyrwyr  Louisburgh ;  byddai  ei  Uaw  yn  agor- 
ed  i'w  cynorthwyo.  Bu  farw  yn  dawel  ar  y 
dydd  uchod,  sêf  Mawrth  yr  2il.  Daeth  tyrfa 
luosog  i'w  hebrwng  i'r  gladdfa  y  4ydd,  pryd  y 
gweinyddwyd  gan  y  brodyr  J.  Gtifliths,  D.  T. 
Davies,  GirardviUe,  a  B.  James.  Boed  i'r  Ar- 
glwydd  fendithio  ei  hanwyl  bríod  a  adawyd  ar 
ol  gyda'r  amddifaid,  a  Duw  yn  ei  ras  a  fyddo 
gyda  hwynt;  a  galwed  lawer  eto  i  Umw  y 
bylchau  :sydd  yn  cael  eu  gwneyd  yn  eglwys 
Dduw  y  dyddiau  hyn.— Ä  ^mes, 

MRS.  ISABBLLA  LLOYD. 

Mawrth  aiain,  ar  enedigaeth  plentyn,  bu 
farw  Mrs.  Isabella  Lloyd,  anwyl  briod  Mr. 
Edward  Uoyd,  Shenandoah,  Pa.  Yr  oedd 
yr  ymadawedig  yn  enedigol  o  Cefn  Mawr,  G. 
C,  ac  yn  chwaer  i'r  Parch.  Samuel  Pierce 
Bevier,  Mo.  ' 

Gorphwys  chwaer,  a  thawel  huna 

Yn  dy  newydd  wdy  pridd, 
Heddwch  i'th  weddiUion  marwol 

Hyd  yr  adgyfodiad  ddydd. 

—Davíd  yánes, 

MRS.  MARY  ANN  OWENS,  DODGEYILLB,  WIS. 

Mae  y  gorchwyl  trymaidd  a  thorcalonus  o 
goflBln  gweithrediadau  angau  mor  barhaus  a 
chyson  ag  yw  treigliad  yr  afonydd  i  waered 
tua'r  môr,  ac  i  derfynu  gyda  therfyniad  y  byd 
o  herwydd  mai  y  gelyn  diweddaf  a  ddinystrir 
yw  angau;  feîly  pery  i  garío  yn  mlaen  eî  waith 
poenus  ar  ddynoliaeth  drwy  hoU  oesoedd,  yn 
gystal  a  thros  hoU  derfynau  y  ddaear.  Nîd 
oes  neb  yn  d  hoffi ;  cilia  hyd  yn  nod  y  Críst- 


Digitized 


byGoogle 


68 


,   Hanesüm  CartrefoL 


[MaL 


■  ion  addfed  i*r  nef  oddiwrtho,  tra  y  gall ;  ond 
nid  yw  hyn  yn  rhyfeddod,  oblegid  gelyn  yd- 
yw.  Ond  rhyfeddod  annhrae&ol  ydyw  na 
bhe  pawb  yn  hoffi  yr  un  a  ddaeth  i'r  byd  i 
lynca  angan  mewn  baddugoUaeth,  a  dwyn 
bywyd  ac  anllygredigaeth  i  olenni  trwy  yr  ,qf- 

Yr  oedd  y  chwaer  hoff  ymadawedig  yn 
ferch  i  John  ac  Ann  Tònes,  Treffynon,  Sir 
Flint,  G.  C.  Ganwyd  hi  yn  y  flwyddyn  1S02. 
Dygwyd  hi  i  íyny  yn  grefyddol  er  yn  ieuanc 
gyda  y  M.  C.  yn  y  dref  ucbod.  Yr  oedd  yn 
un  o'r  rhai  fiyddlonaf  gyda  y  canu,  a'r  Tsgol 
Sabbothol. 

Fan  yn  27  mlwydd  oed,  ymunodd  mewn 
cyfamod  priodasol  gydag  R.  C.  Owens  ( 7>/- 
bor),  sef  mab  i  Thomas  a  Margaret  Owens,  o'r 
nn  íle*  Tn  fuan  ar  ol  priodi,  symudasant  i 
Landudno ;  ond  nid  hir  y  buont  yno  cyn  i 
Dduw  yn  ei  ras  ddangos  i'w  phriod  ei  gyff wr 
coUedig  fel  pechadur,  a'i  angen  am  Waredwr; 
cymerodd  cyfnewidiad  pwysig  le  yn  ei  feddwl 
am  Dduw,  ei  Fab,  ac  am  dano  ei  hun,  ac  hef- 
yd  am  egwyddorion  y  grefydd  Gristionogol — 
rhoddes  ei  hun  yn  aelod  yn  eglwys  y  Bedydd- 
wyr.  Yn  mhen  amser,  ar  ol  ymchwUiad  ac 
ystyrìacth,  jrmunodd  ei  wraig  ä*r  un  eglwys. 
Yr  oedd  ein  hanwyl  chwaer  o  ansawdd  medd- 
wl  naturíol  grefyddol — o  dymer  foddlongar, 
heddychol,  siríol  a  charedig,  fel  yr  oedd  byw 
yn  grefyddol  yn  dyfod  yn  beth  esmwyth  iddi 
mewtt  cydmaríaeth.  Tr  oedd  ganddi  lai  o 
waith  i  hnnan-ymwadn  a  dilyn  Críst  na  ne* 
mawr  neb  y  gallaf  feddwl  am  danynt,  yr  hyn 
sydd  yn  cynif  am  y  bywdd  gwastad  a  difylch> 
au  a  dreuUodd  ar  hyd  oes  Iled  faith. 

Yn  y  flwyddyn  1849  sjrmudodd  gyda'i  theu- 
lu  i  Ameríca,  a  sefydlasant  yn  DodgerìIIe. 
Tma  eto  dangosodd  na  ddarfa  iddi,  fel  Ilaw- 
er,  golli  ei  chrefydd  wrth  groesi  y  môr,  eitbr 
dflíngosodd  yr  un  gofal  am  waith  Duw  ag  oedd 
wedi  ei  ddangos  yn  ngwlad  ei  genedigaeth. 
Treuliodd  dros  ddeng  mlynedd  ar  hugain  o 
ymdrech  ffyddlawn  gydag  achos  lesu  Gríst  yn 
Ameríca.  Teimlai  yn  neiUduol  dros  anrhyd- 
edd  crefÿdd,  a  gofidiai  yn  ddwys  am  bob  peth 
a  fyddai  yn  atal  ei  Uwyddiant,  ac  yn  achosi  i'r 
gelynion  gablu  yr  enw  rhagorol. 

Wedi  claddu  ei  phríod  ychydig  dros  flwydd- 
yn  yn  ol,  treuliodd  y  gweddiU  o'i  hoes  gyda  ei 
merched,  sef  Margaret,  ac  Anne  Roach ;  yn 
nhy  yr  olaf ,  yn  Ridgeway,  yr  oedd  pan  fu 
farw.  Ni  chafodd  ond  byr  ac  ysgafn  gystudd 
mewn  cydmariaeth,  er  iddi  gael  ei  rhan  yn 
helaeth  o  drallodion  byd  y  gorthrymderau.  Ni 
ftt  yn  gyíyngedig  i'w  gwely  ond  am  dymor 
byr.  Gofidiai  fod  ei  chlyw  yn  trymhau  y  blyn- 
yddoedd  diweddaf,  a'i  Ilais  yn  crygu,  fel  nad 
allai  ganu  am  ddwyfol  gariad  y  Gwaredwr. 
Canodd  lawer  trwy  ei  bywyd,  a  chredir  gan  . 
bawb  a'i  hadwaenai  ei  bod  wedi  ei  derbyn  i'r 
côr  nefol  sydd  yn  canu  am  goncwest  Calfaría, 
yn  mhresenoldeb  Dnw  a'r  Oen.  Y  mae  yn 
deUwng  o  sylw  fod  ei  chlyw  aM  Uais  wedi  eu 
hadferyd  iddi  ychydig  cyn  marw.    Gallai  ganu 


fel  merch  ienanc,  am  yr  hyn  y  teimlai  jn 
neiUduol  lawen  a  diolchgar.  Cafodd  bob  ym- 
geledd  a  thynerwch  trwy  jrstod  ei  gweddwdod, 
yn  neiUduoI  yn  ei  chystudd  diweddaf.  Bn 
farw  ar  y  I2fed  o  lonawr,  1881,  yn  79  mlwydd 
oed.  Hebryngwyd  ei  chorph  yn  barchns  gan 
luaws  o'i  hen  ^eiUion  i  gladdía  DodgerUle, 
ar  y  I4eg,  Ue  y  dodwyd  ei  gweddiUion  i  or* 
wedd  yn  ochr  ei  phríod,  gyda  yr  hwn  y  bn  yn 
cyd-deithio  yn  y  cysylltiad  príodasol  am  fwy 
na  haner  cant  o  flynyddoedd.  Gweinyddwyd 
yn  y  ty  ac  ar  lan  y  bedd  gan  y  brodyr  W.  Jones 
ac  E.  Evans. 

Yr  oedd  ei  gobaith  yn  gadam  yn  y  Gwared- 
wr.  Teimlai  yn  gwbl  foddlawn  i  íarw  pan  y 
bnasai  Duw  yn  falw  am  dani.  Dymnnai  ar 
ei  phlant  beidio  galam  ar  ei  hol,  a  diamhea 
fod  marw  yn  elw  iddi.  Gadawodd  chwech  o 
blant  ar  ol.  Boed  i  Dduw  ofalu  am  danynt» 
a'u  gwneyd  mor  ymdrechol  gyda  gwaith  yr 
Arglwydd  ag  y  bu  eu  hanwyl  f^m  o'u  blaenan. 

HnLAITHUS. 
MRS.  SARAH  ROBERTS,  PARSONS,  PA. 

Chweíror  5,  1881,  bu  farw  y  chwaer  ucbod, 
yn  56  mlwydd  oed.  Bu  yn  aelod  dichlynaidd 
am  amryw  flynyddoedd  gyda  y  Bedyddwyr 
NeUIduoI,  a  chafodd  y  íraint  o  ddal  ei  henw 
fel  aelod  crefyddol  hyd  y  diwedd.  Nos  Sab- 
both,  y  6ed,  aeth  y  Bedyddwyr  o'r  capel  ar  ol 
yr  addoliad  hwyrol  i  dy  yr  ymadawedig  i  gyn- 
al  cyfarfod  g^weddi,  ac  yr  oedd  yn  gwrdd  hyn- 
od  o  effeitûol  a  theimladwy.  âdawodd  y 
chwaer  ymadawedig  wr  a  phump  o  blant  i  al- 
aru  ar  oi  gwraig  a  mam  ofalus ;  y  mae  yr  ieu- 
engaf  o'r  plant  yn  16  mlwydd  oed. 

Penodwyd  lod  i'r  brawd  J.  W.  Robert» 
ddarllen  a  gweddio  boreu  Llun,  cyn  çychwyn 
y  rhan  farwol  i  gael  ei  chladdu  yn  Bloom,  aa 
aeth  amryw  i'w  hebrwng  o  Parsons  i  Kingi- 
ton  i  gyfarfod  y  train,  CALLBST&. 

SDITH  THOMAS,  PAKSOM8,   PA. 

Chwefror  6,  1881,  bu  farw  y  plentyn  nchod 
yn  yr  oedran  o  15  mis  a  12  niwmod.  Herch 
fach  i  Mr.  WUUam  B.  a  Jane  Thomas  oedd 
yr  ymadawedig.  Claddwyd  ei  rhan  farwol  ar 
yr  8fed  o'r  un  mis  ;  a  geìUr  dyweyd  yn  gyso» 
â  Gair  Duw,  a  hi  a  gymerwyd  i  dangnefedd. 

Y  mae  ei  thad  a'i  mam  yn  aelodan  dichlyn- 
aidd  yn  eglwys  y  Bedyddwyr  NeiIIduoI  yn  y 
Ue  uchod.  Y  mae  gweddill  o  saith  o  blant 
yn  aro8  yn  y  teulu  uchod  ;  a'n  gweddi  yw,  ac 
a  gaiff  fod,  ar  i'r  tad  a'r  fam  gael  hir  oes,  a 
cbymorth  Ysbryd  Duw  i'w  magu  yn  blant  da» 
a  ffyddlon  i'r  Arglwydd.  Gwnaeth  y  Parch. 
Theo.  Jones,  WiUcc^barre,  sylwadau  gwerth- 
fawr  wrth  y  ty,  cyn  codi  y  corph  i  fyny. 

J.  W.  ROBBRTS  {CalUstr). 


— Nifer  y  marwolaethau  yn  New  York  am 
y  trí  mis  cyntaf  o'r  flwyddyn  hon  oedd  9iio5y 
gyferbyn  a  6,802  am  y  tri  mis  cyntaf  o'r 
flwyddyn  ddiweddaf. 


Digitized 


byGoogle 


Y   WAWR. 


Cyf.  VI.] 


MEHEFIN,  1881. 


[Rhip.  3, 


Y  DEG  LLWYTH. 


GAN  Y  PARCH.    HUGH  JONES>   D.  D.,    FRIF  ATHRAW  COLEG  LLANGOLLEN. 


Oüit  IsRABLiTiSH  ORiGiN.^Lectttres  oQ  Ancient  Isnel,  má  the  Ismelitìsh  Origin  of  the  Mod- 

ern  Nations  of  Europe.    By  J.  Wilson.    London»  1S45. 
PROOFS  FOR  THB  Welsh  that  the  British  are    the   Lost  Tribes  of    Israel.      By  Lasarus. 

Bangor,  1880. 
Aes  wx  Is&aelites  ? — ^The  Testìmony  of  Hìstory,  Philology,  and  Ethnology  on  the  Subject 

By  Rev.  B.  W.  Sairle,  M.  A.    T^ndon,  1879. 
The  Nestoeians  ;  or,  Thb  Lost  Tribbs  :   Containing  £vidence  of  their  Identity,  an  Ac- 

count  of  their  Manners,  Customs  and  Ceremonies,  &c.    By   Asahel   Grant,  M.  D.    Lon- 

don,  1841. 
Reyiew  of  Dr.  Grant's  Thbory  of  the  Lost  Tribbs.      By  Edward   Robinson,  D.  D. 

(In  tbe  **  American  BibUcal  Repository,"  1841,  1842.) 

Rhan  I. 


Un  o  ganlyniadau  chwerwaf  rhyfel  a 
buddugoliaeth  yn  yr  hen  oesoedd,  yd- 
oedd  cludiad  llwythau  a  chenedloedd 
i  alltudiaeth,  a  gwerthiad  miloedd  i 
gaethiwed ;  gan  y  byddai  hyn  301  eu 
cymeryd  ymaith  o  oíygfeydd  maboed, 
oddiwrth  feddrodau  eu  henafiaid,  a 
themlau  eu  duwiau,  a'u  trosglwyddo  o 
dan  lywodraeth  meistriaid  newyddion 
anystyriol  a  chreulawn,  heb  son  am  y 
cáledi  a*r  dinystr  a  gymerai  le  wrth  eu 
symud. 

Yr  oedd  symud  trigolion  tref  neu 
wlad  i  alltudiaeth,  yn  esmwythach  cosb 
na'u  dedfrydiad  i  gaethwasiaeth.  Bydd- 
ai  gorthrymwyr  yn  symud  trigolion  y 
naill  dref  neu  wiad  i'r  llall,  naiU  ai  er 
mw^m  llenwi  yn  gyílym  ddinasoedd 
newyddion  â  phreswylwyr,  neu  er 
gwneyd  gwrthryfel  pellach  o'u  tu  hwynt 
yn  anmhosibl.  Er  cyrhaedd  yr  am'- 
canion  hyn  byddid  yn  sicr  o  arwain  i 
alltudiaeth  y  crefftwyr  a'r  llaw-weith- 
wyr  o  bob  math,  yn  nghyda  theulu- 
oedd  a   phersonau  cyfrifoly  a'r  milwyr. 


A  chaethgludiad  a  thynged  y  "  Deg 
Llwyth"  y  mae  a  f^mom  yn  yr  erthygl 
hon,  ac  at  ei  hanes  hwy,  gan  hyny,  â'r 
gwahanol  dybiau  yn  ei  cylch,  y  cyfcir- 
iwn  sylw  y  darllenydd. 

i. — crynodeb  o  hanes  caethglud- 

lAD  Y  DEG  LLWYTH. 

Daríu  i'r  brenin  Solomon  yn  ei  hen- 
aint  roddi  íFordd  i*w  wragêdd  eilun- 
addolgar,  a  myned  ar  ol  duwiau  dy- 
eithr.  Gan  i  Solomon  adael  Duw,  fe 
ddigiodd  Duw  wrtho  yntau.  Yr  ach- 
os  o  £furfiad  y  Deg  Llwyth  fel  teymas 
annib^moly  oedd  eilun-addoliaetii  Sol- 
omoU;  er  mai  yr  achlysur  oedd  ysbryd 
uchelgeisiol  a gwladl^rwiaeth  orthrym- 
us  Rehoboam ;  ac  eilun-addoliaeth  y 
Deg  Llwyth  eu  hunain,  drachefh,  a  fu 
yn  achos  o  ddinystr  eu  teymas. 

Nid  ar  unwaith  y  caethgludwyd  y 
Deg  Llwyth  i  wlad  ddyeithr.  Ym- 
ddengys  fod  dau  gaethgludiad  wedi  cy- 
meryd  lle,  a  bod  tuag  ugain  ml^medd 
rhwng  y  cyntaf  a'r  diweddaf. 


Digitized 


byGoogle 


70 


Y  Deg  Llwyth. 


[Mehefin, 


Cymerodd  y  cyntaf  le  tua'r  flwyddyn 
740  c  c.  Cawn  yr  hanes  yn  llyfrau  y 
Breninoedd  a'r  üronicl.  Cymerodd 
yr  ail  gaethgludiad  le  tua'r  flwyddyn 
720  c.  c.  Gwnaethai  Salmaneser, 
brenin  Assyria^  Hosea,  brenin  Israel 
^yn  drethedig,  ac  o  dan  rwymau  i  dalu 
teyrnged  flynyddol  i  frenin  Assyria; 
ond  blinodd  Hosea  0  dan  yr  iau  hon, 
a  cheisiodd  ei  bwrw  ymaith.  Ym- 
gyngreiriodd  â  So,  brenin  yr  Aipht,  er 
cael  cymorth  i  wrthsefyll  brenin  As- 
syria,  a  hyny  (yn  ol  Dr.  Jahn)  yn 
ngwyneb  rhybudd  a  gwrthdystîad  y 
prophwyd  Esaiah.  Cyfírodd  hyn  lid 
Salmaneser,  brcnin  Assyria,  fel  y  daeth 
i  fyny  yn  erbyn  Israel,  ac  a  warchae- 
odd  ar  Samaria.  Wedi  dyoddef  tair 
blynedd  o  warchae,  fe  syrthiodd  Sa- 
maria,  prif  ddinas  y  Deç  Llwyth,  i 
ddwylaw  brenin  Assyria  \  daliwyd  Ho- 
sea,  a  bwriwyd  ef  i  garchar,  a  chlud* 
wyd  y  trigolion  i  gaethiwed.  I  lenwì 
lle  y  rhai  a  gaethgludasid  fel  hyn  i  As- 
jHTÌa,  dygodd  brenin  Assyria  bobl  o 
Ipabiíon,  ac  o  Cuthah,  ac  o  Afa,  o  Ha- 
math  hefyd,  ac  o  Sepharfaim,  ac  a'u 
cyfleoedd  hwynt  yn  ninasoedd  Sama- 
ria,  yn  lle  meibion  Israel.  "  A  hwy  a 
feddianasant  Samaria,  ac  a  drigasant 
yn  ei  dinasoedd  hi.*'  Olynyddion  y 
rhai  hyn  oedd  Samariaid  dyddiau  lesu 
Grist ;  a  cheir  rhai  o  honynt  yn  Nabu- 
lus  neu  Samaria  y  dyddiau  diweddaf 
hyn. 

11. DAMCANIABTHAU     DIWEDDAR     YN 

NGHYLCH     BODOLAETH     BRESENOL    Y 
DEG  LLWYTH, 

Nis  gwyddom  rifedi  y  tybiau  a'r  dy- 
chymygion  o  barthed  y  "  Pwy  ydyw," 
a  ''Phale  y  triga  y  Deg  Llwyth?" 
Myn  rhai  mai  Indiaìd  Gogledd  Ameri- 
ca  ydynt ;  eraill  mai  y  bobl  a  elwir 
Beni'Israel  (Meibion  Israel)  yn  Bom- 
bay  ydynt;  eraill  mai  yr  luddewon  a 
clwir  y  Karaites,  yn  y  Crimea,  ydynt ; 
eraill  mai  preswylwyr  Aifghanistan  yd- 
ynt;  Dr.  Grant  a  gredai  yn  ddiysgog 
mai  y  Nestoriaid  ydynt;  tra  y  llesmeir- 
ia  awdwyr  y  tri  llyfryn  cyntaf  a  nodir 
uwchben  yr  ysgrif  hon,  mewn  Uawen- 
ydd  uwchben  y  darganfyddiad  tybiedig 
mai  preswylwyr  yr  Ynysoedd  PrydeitUg 


ydynt!    'Does  bosibl  naddeuwn  o  hyd 
iddynt  yn  mhlith  cynifer ! 

I.  Indiaid  Gogledd  America. — ^Rai 
blynyddau  yn  ol  fe  fabw)rsiadwyd  y 
dyb  mai  gweddiUion  y  Deg  Llwyth 
oedd  yr  Indiaid  hyn.  Dywed  Dr. 
Grant,  wrth  sylwi  ar  y  dyb  hon,  nad 
oedd  y  prawf  o  hyny  ond  un  hoUol 
amgylchiadol,  wedi  ei  sylfaenu  yn  ben- 
af  ar  arferion,  &c.,  y  rhai  ydynt  gynt- 
efig  yn  hytrach  nag  luddewig,  cyffelyb 
i'r  rhai  a  geir  pi  mhlith  yr  Arabiaid  8 
phob  cenedl  Ddwyreiniol  arall.  Fan  | 
oedd  yr  luddew  dychweledig,  Dr.  Jo- 
seph  Wolff,  yn  America,  yn  1837, 
gwesgid  amo  gan  gyfeiUion  brwdíryd- 
ig  i  ddyfod  gyda  hwynt  at  yr  Indiaid, 
i  V  hargyhoeiddi  eu  bod  yn  hanedig  o 
Israel.  Ystyriai  Dr.  Wolff  y  byddai 
hyny  yn  gosod  yr  ymresymiad  y  ffordd 
chwith.  Yr  oedd  efe  yn  dysgwyl  i'r 
Indiaid  ei  argyhoeddi  ef  eu  bod  hwy 
yn  luddewon,  yn  Ue  iddo  ef  geisio  ea 
perswadio  hwy  mai  luddewon  oeddynt 
Modd  bynag  aeth  at  y  llwythau  Mohi- 
canaidd,  yn  agos  i  New  York,  a  chy- 
merodd  yn  ymddyddan  canlynol  le 
rhyngddynt : 

Dr,  Wolff.  "  Olynyddion  pwy  yá- 
ych  chwi  ? 

Yr  Indiaid,  "  Yr  ydym  ni  o  IsraeL 

Dr.  W.  "  Pwy  a  ddywedodd  wrth* 
ych?"  gan  ddysgwyl  dysgu  llawer  o 
draddodiad  henafol. 

Yr  Ind,  ''Mr.  a  Mrs.  Simmons,  o 
Scotland/' 

Dr,  W.  "  Beth  a  ddywedodd  eich 
henafìaid  yn  ei  gylch  ?" 

Yr  Ind.  "  Dywedai  ein  hoU  henaf-  ^ 
iaid  wrthym  ein  bod  wedi  ein  geni  o  \ 
dan  y  ddaear ;  a  phan  oedd  menyw  yn 
eìn  mysg  yn  edrych  allan  o'r  ddaear, 
ymaílwyd  ynddi  gan  ysbryd ;  yr  ys- 
bryd  hwnw  a*n  harweiniodd  ni  i  ar- 
wyneb  y  ddaear ;  ac  yno  yr  ydym  wedi 
byw  yn  heddychol  nes  i'r  dyn  gwyn 
ddyfod  a'n  darostwng  ni." 

Ni  chanfyddodd  Dr.  Wolff  ddim  yn 
eu  plith  a  dueddaí  am  eiliad  i  beri  i 
neb  gredu  eu  bod  yn  luddewon,  meg- 
ys  traddodiad,  tebygolrwydd  iaitfa,  def- 
odau,  neu  gyffelyb ;  a  thybiai  efe  ei 
fod  yn  debycach  o  lawer  eu  bod  o 
darddiad  Tartaraidd. 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


J?.  H.  Evans  a  Chaeth^Gytnundeb. 


71 


2.  Preswylwyr  Affghamstan, — ^Mae 
sylw  Dr.  Wolff  ar  y  dyb  hon  hefyd  yn 
clebyg  i'r  un  ílaenorol :  "  Fy  amheuon 
yn  nghylch  bod  yr  Affghanistaniaid  o 
darddiaíd  luddewig  yw  y  rhai  canlynol : 
Nid  oes  ganddynt  wynebpryd  luddew- 
ig ;  nid  yw  eu  traddodiad  eu  bod  o 
ddisgyniad  luddewig  yn  gyffredinolj 
ac  3m  olaf,  nid  yw  eu  hiaith  yn  tebyg- 
oli  i*r  Hebraeg.  Or  (goleuni)  yw  yr 
unig  air  Hebreig  a  welais  i  yn  iaith 
Affghanistan.  Mae  cystrawìad  y  Push- 
too  Grammar  yn  berffaith  wahanol  i 
gystrawiad  yr  Hebraeg. 

3.  Y  Beni-Israel yn  Bomòay. — Myn 
rhai  mai  c^mrychiolwyr  presenol  y  Deg 
Llwyth  yw  y  rhai  hyn ;  ond  ymddeng- 
ys  nad  oes  ganddynt  hwy  eu  hunain 
syniad  o'r  fath.  Rhifant  oU  yn  nghym- 
3idogaeth  Bombay  tua  9,250.  Y  mae 
Uawer  o  honynt  yn  gwasanaethu  fel 
milwyr  301  y  fyddin  frodorol.  Daeth- 
ant  o  Arabia  i  Hindostan,  meddant 
hwy,  yn  iuan  ar  ol  dinystrio  y  deml 
g^mtaf,  mewn  saith  o  longau.  Darllen- 
ant  Bum*  Llyfr  Moses  yn  yr  Hebraeg, 
er  na  ddeallant  yr  iaith.  Addolant  y 
gwir  Dduw,  ac  ar  yr  un  pryd  cadwant 
eilunod  a  delwau  yn  eu  tai. 

4.  Y  Raraiies  yn  y  Grimea. — Diau 
mai  luddewon  yw  y  rhai  hyn,  ond  nid 
oes  unrh)n¥  brawf  eu  bod  yn  ddisg^m- 
yddion  o'r  Deg  Llw)rth,  er  y  dywedir 
eu  bod  yn  honi  y  gallant  olrhain  eu 
hachau  i  f^my  hyd  atynt  ar  adeg  eu 
caethgludiad.  Yn  ystod  ei  deithiau  yn 
Rwssia,  yn  1821,  1822,  ymwelodd  y 
diweddar  Ddr.  Ebenezer  Henderson  â'r 
Crimea,  yn  benaf  er  ymgydnabyddu  yn 
llwyr  ä  hanes  a  daliadau  yr  luddewon 
Karaitaìdd.  Bu  yn  ^midroi  ^m  eu  mysg 
ac  yn  cymdeithasu  ä'u  hathrawon,  ond 
ni  chlywodd  efe  air  o  son  eu  bod  yn 
disg^m  o*r  Deg  Llwyth.  Cyfeiria  Dr. 
Henderson  at  awdwr  o'r  enw  Peysonel, 
yr  hwn  a  noda  fod  traddodiad  ^m  eu 
mysg,  eu  bod  wedi  dyfod  o  Tartary  i 
Ewrop  gyda'r  Tartariaid,  yn  eu  rhuthr- 
gjrrch  i'rrhan  hon  o'r  byd;  ond  nis 
deallodd  Henderson  fod  y  fath  dra- 
ddodiad  yn  ffynu  yn  jrr  oes  bresenol. 
Yr  unig  draddodiád  yn  eu  plith,  eb  efe, 
3rw  fod  eu  henafìaid  wedì  dyfod  o  Da- 
mascus  tua  560  mlynedd  yn  ol,  ac  ym* 


sefydlu  yn  y  Crimea.  Dywedant  hwy 
mai  yn  Grand  Cairo  yr  adeiladwyd  y 
s^magog  gyntaf  iddynt  ar  ol  dinystr 
Jerusalem,  yx  hyn  a  awgr^mia  maî  hîl- 
iogaeth  y  rhai  a  wasgarwyd  ar  adeg  din- 
ystr  Jerusalem  ydynt,  ^m  hytrach  nag 
eiddo  y  Deg  Llwyth.  Barnai  Dr^jjîo^ 
Henderson  mai  math  o  barhad  o  sect  y 
Saduceaid  ydyw  y  sect  luddewig  hon 
ag  sydd  ^m  m^med  o  dan  yr  enw  Kara- 
ites. 


R.  H.  ETAIIS  A  CHAETH-GYHDHDEB. 


OAN  y  PAKCK.  WILUAM  JONSS,  WISCONSIN. 

Gwelaf  fod  y  Parch.  R.  H.  Evans  ^m 
ail-ddechreu  ei  ymosodiad  ar  y  Bed- 
yddwyr  ^m  y  Cyfaill^  am  eu  bod  (yn  ei 
fam  ef )  yn  gaeth-g^maunwyr.  Mae  ^m 
ein  cyhuddo  o  iaith  a  theimladau  nad 
ydym  wedi  eu  harfer  na'u  teimlo ;  ac 
yr  wyf  fi  (am  fy  mod  wedi  amddiffyn 
5rr  Enwad  yn  ngwyneb  ei  haeríadau) 
yn  fwy  o  bechadur  na  neb  o  honynt; 
Mae  yn  ein  dárlunio,  pan  yn  amddiffyn 
ein  hegwyddorion,  yn  "cynhyrfu  ^m 
arw,"  yn  "bradychu  cryn  lawer  o  wen- 
did, "  yn  "  gwichian. "  "  Amlwg  ^n^,'* 
meddai  am  danaf,  ''  fod  y  brawd  wedi 
gwylltio  3m  enbyd."  Mae  yn  dysgu  eî 
ddarllenwyr  pa  fodd  i  gael  "  golwg  ar 
eiddilwch  a  gwendid  fy  adolygiad." 
Byddai  yn  fwr^r  boneddigaidd  ^mddo 
ddanços  i  mi  a'i  ddarllenwyr  eu  gwen- 
did  a^u  heiddilwch  ei  hunan,  os  gall. 
Dywed  fy  mod  i  a'm  plaid  "  ^m  bloedd- 
io  mai  ffyliaid  a  deilHon  j^  y  taenell- 
wyr — fod  caeth-gymunwyr  yn  rhuthro 
yn  gynhyrfus  at  Cyprian,  a  thystio  eî 
fod  yn  dweyd  celwydd/'  yn  "  bloedd- 
io  am  Dr.  Haley,  cyfeiliomwr,  cyfeil- 
iomwr,  heretic."  Oyhudda  ni  o  alw 
pawb  a  ddywedant  yn  ein  herb^m  ^m 
"hereticiaid,"  "  brain,"  ''geifr,'*&c. 
Geilw  nl  yn  "  Phariseaid  caeth-gymun- 
awl,"  yn  "rhagrithiol  yn  ein  cariad.'* 
Dywed  ein  bod  yn  "gul,  sectaraidd, 
rhagfamllyd  —  yn  honi  anffaeledig- 
rwydd,"  a  Uuaws  o'r  fath  ddarluniad- 
au,  drwy  ei  ysgrifau.  Gallaf  ddweyd 
ein  bod  yn  eithaf  cydnabyddus  a'r  fath 
enwau  dirmygus,  fel  nad  ydynt  yn  ein 


Digitized 


byGoogle 


72 


R,  H.  Evansa  Chaeth'Gymundeb, 


[Meheiìn^ 


cynh)n:fli  yn  y  mesur  Ueiafy  gan  eu  bod 
wedi  eu  harfer  am  danom  er's  ugeiniau 
o  flynyddau  bellach.  Gall,  os  yw  yn 
dewis,  ychwanegu  canoedd  o  rai  gwaeth 
os  gall  eu  cael ;  ni  wnant  ddim  niwed 
i  ni.  Mae  Mr.  £.  yn  ofalus  i  ddefn- 
yddio  gwrthddadleuon  Hall  yn  ein  her- 
byn,  ond  nid  yw  yn  sylwi  ar  y  cerydd 
mae  R.  Hall  yn  ei  roddi  i'r  taenellwyr, 
pan  y  dywed:  "  Both  Baptist  and  Pe- 
dobaptist  concur  in  the  same  principle, 
from  which  the  practice  deemed  so  of- 
fensive  is  the  necessary  result ;  this  may 
suffice  to  rebut  the  ridicule,  and  silence 
the  clamor  of  those  who  loudly  con- 
demn  the  Baptist  for  a  proceeding, 
which  were  they  to  change  their  opin- 
ion  on  the  subject  of  baptism,  their 
own  principles  would  compel  them  to 
adopt."  Rea.  6,  H.  285.  Mae  y  dy- 
fyniad  uchod  o  waith  Mr.  Hall  yn  ger- 
ydd  i  Mr.  Evans,  ac  yn  waharddiad 
iddo  gondemnio  a  dirmygu  y  Bedydd- 
wyr  yn  nghylch  cymundeb  ;  er  ei  fod 
yn  beio  y  Bedyddwyr  ei  hun,  eto  mae 
jm  ystyried  nad  oes  gan  y  taenellwyr 
hawl  i*w  beio,  gan  eu  bod  yn  cyduno 
a'r  Bedyddwyr  yn  yr  un  egwyddor ; 
hyny  yw,  mae'r  Bedyddwyr  a'r  taenell- 
wyr  yn  credu  fod  bedydd  o  angen- 
rheidrwydd  i  fod  o  flaen  cymundeb ; 
a  dyna  oedd  gwrthwynebiad  Hall  i'r 
Bedyddwyr,  nid  am  na  buasent  yn 
credu  fod  taenelliad  yn  fedydd  rheol- 
aidd,  na  phlant  yn  ddeiliaid  rheolaidd. 
Yr  oedd  ef  mor  bell  o  gredu  hyny  a 
neb  Bedyddwyr  yn  America.  I  brofi 
yr  uchod  dyfynaf  o  waith  Hall,  lle  mae 
efe  yn  dweyd,  "  Nas  gallai  y  cyfeil- 
iomad  o  daenellu  ar  fabanod  fodoli  yn 
yr  oes  apostolaidd,"  ac  fod  '*camgym- 
eriad  gyda  golwg  ar  ewyllys  y  Prif 
Ddeddfroddwr  yn  beth  anrahosibl  ar  y 
pwncofedydd;  nis  gallasai  gwahanol 
feddyliau,  gyda  golwg  ar  y  pwnc,  fod- 
oli,  gan  fod  dynion  ysbrydoledig  wrth 
law  yn  barod  i  symud  pob  amheuaeth." 
Gwel  H.,  tudal.  286.  Yr  oedd  cara- 
syniadau  a  chyfeiliornadau  eraill  yn 
codi  yn  yr  oes  apostolaidd,  ac  os  nad 
oedd  camsyniad  gyda  golwg  ar  fedydd 
yn  ddichonadwy  i  fod,  rhaid  mai  y 
rheswm  dros  hyny  ydyw,  fod  bedydd 
yn  fwy  eglur  na  phethau  eraiU.  Dywed 


yn  mhellach,  pan  yn  son  am  y  gwahan- 
ol  gyfeiliornadau  a  ddaeth  i  mewn  i'r 
eglwys  Gristionogol :  "  Yn  mysg  pa 
rai,"  meddai,  "  rhaid  i  mi  gyfrif  y 
dybiaeth  a  goleddid  gan  y  byd  Crist- 
ionogol  ar  y  pwnc  o  fedydd,  cyfeil- 
iornad  nas  gallai  fodoli  yn  yr  oes  ap- 
ostolaidd  ;  mae  hwn,  gan  hyny,  yn 
achos  newydd,  ac  mae  yn  fater  o  ddif- 
rifol  ymholiad,  pa  f©dd  mae  ymddwyn 
tuag  ato ;  mae  yn  amlwg  nas  gellir  ei 
benderfynu  drwy  gyfeirio  at  arferíad 
apostolaidd,  gan  nad  oedd  dim  o'r  fath 
beth  yn  bodoli."  Gwel  tu  dal.  200. 

Dengys  y  dyfyniadau  uchod  am  ba 
beth  yr  oedd  Hall  yn  achw)m  ar  y 
Bedyddwyr,  sef  am  eu  bod  yn  credu 
fod  bedydd  yn  hanfodol  o  flaen  cymun- 
deb,  a  chan  fod  y  taenellwyr  yn  credu 
hyn  mor  benderfynol  a'r  Bedyddwyr, 
dywed  Hall  y  dylai  hyn  atal  y  gwawd 
a  deflir  gan  daenellwyr  301  erbyn  y 
Bedyddwyr  am  fod  yr  olaf  yn  gwrthod 
cyd-eistedd  â'r  blaenaf  Nid  yw  Mr. 
£vans  o'r  un  farn  a  Hall  am  fedydd  na 
chymundeb ;  credai  Hall  nad  yw  taen- 
elliad  yn  fedydd ;  creda  £vans  ei  f(»d. 
Credai  Hall  nad  yw  babanod  yn  ddeil- 
iaid  bedydd ;  creda  £vans  eu  bod ; 
Credai  Hall  nad  oedd  bedydd  yn  han- 
fodol  i  gymundeb ;  creda  Mr.  Evans  ei 
fod;  am  hyny  mae  Hall  yn  dangos 
nad  oes  gan  £vans  hawl  i  feio  y  Bed- 
yddwyr,  am  ei  fod  yn  credu  fel  y  Bed- 
yddwyr,  fod  bedydd  o  angenrheid- 
rwydd  i  flaenori  cymundeb.  Gan  fod 
Mr.  Evans  yn  cario  meddwl  mor  uchei 
am  R.  Hall,  byddai  yn  gyson  ynddo 
dderbyn  cerydd  Hall  iddo  am  gondem- 
nio  y  Bedyddwyr,  ac  edifarhau  a  di- 
wygio  drwy  atal  ei  ddirmyg. 

Mae  Mr.  E.  yn  fy  raeio  am  beidio 
sylwi  ar  resymau  Hall ;  dymunaf  ddy- 
weyd  wrtho  unwaith  am  byth,  nad  oes 
ganddo  hawl  i  ddefnyddio  dadleuon 
Hall,  nac  awdurdod  i  alw  fy  sylw  inau 
atynt,  am  y  rhesymau  a  noidais.  Mae 
Mr.  E.  yn  gofyn  cymundeb  fel  Crist- 
ion  bedyddiedig,  ac  yn  beio  am  nas 
ca.  Mae  Mr.  H.,  o'r  ochr  arall,  yn 
dadleu  am  i*r  Bedyddwyr  roddi  cym- 
undeb  iddo  fel  Cristion  difedydd.  Y 
mae  yn  anmhosibl  boddhau  a  chyds^m- 
io  ag  egwyddorion  Evans  a  Hall.     Os 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Gohebiaeth  o  Gymru. 


73 


rhoddwn  gymundeb  i  Mr.  E.  fel  dyn 
bedyddiedigy  yr  ydym  yn  croesi  eg- 
wyddorion  Mr.  H.,  gan  nad  oedd  yr 
olaf  yn  credu  ei  fod  yn  fedyddiedig ; 
ond  os  rhoddwn  gymundeb  iddo  fel 
d^m  difedydd,  yr  ydym  yn  croesi  eg- 
wyddorion  Mr.  E.,  gan  nad  yw  ef  yn 
credu  y  dylaî  dyn  difedydd  gael  cym- 
iindeb  o  gwbl. 

Deued  Mr.  E.  allan  ar  dir  Hall,  i 
<ldadleu  am  gymundeb  fel  Cristion  di- 
fedydd,  yna  bydd  ganddo  hawl  i  ddef- 
nyddio  rhesymau  Hall,  a  bydd  ganddo 
hawl  i  alw  arnaf  fìnau  i'w  hateb,  a 
byddaf  yn  barod  i  wneyd  ;  ond  eu  hat- 
eb  i  ddyn  nad  yw  yn  eu  credu  ei  hun, 
fyddai  yn  beríTaith  íTolineby  ac  yn  ddi- 
frod  ar  amser.  Mae  Mr.  E.  yn  son 
Uawer,  ac  yn  cario  meddyliau  mawr,  am 
Spurgeon ;  felly  )rr  wyf  finau ;  ond  nid 
yw  cymundeb  Spurgeon  na  Hall  wrth 
«i  fodd  yn  y  pen  draw,  gan  mai  rhoddi 
cymundeb  iddo  fel  d^m  difedydd  mae 
pob  un  o'r  ddau,  am  yr  hyn,  fel  y  syl- 
wyd  eisoes,  nad  yw  ef  yn  credu  ynddo ; 
heblaw  hyn,  nid  yw  cymundeb  Spur- 
^eon  i  daenellwyr  ond  cymundeb  ach- 
lysurol,  ac  nîd  un  cyson  a  pharhaus. 
Pa  fodd,  atolwg,  y  teimlai  Mr.  Evans 
pe  cai  gymundeb  am  ddwy  neu  dair 
^aith,  a  chael  ei  wrthod  y  pedwerydd 
^aith?  Teimlaî  mor  ddrwg  ag  y 
teimlodd  yn  nghwrdd  Centreville,  O., 
•er's  Uawer  dydd ;  neu  pe  cai  gymun- 
-deb  parhaus,  a  chael  ei  wrthod  fel  ael- 
od  o'r  eglwys,  oni  fyddai  efe  yn  barod 
i  gondemnio,  a  difenwi,  a  bloeddio, 
^*  anghysondeb,"  "  culni,"  '*  rhag- 
fam,"  "  sectariaeth,"  yn  crhyií  Sp»ur- 
^eon  a*i  eglwys,  yn  g^rmaint  ag  y  mae 
yn  awr  yn  erbyn  y  Bŵiyddwyr  yn  Am- 
erica.  Nid  oes  haner  y  cysondeb  301 
nhrefn  cymundeb  Spurgeon  a*r  Bed- 
yddwyr  rhydd-gymunawl  yn  Lloegr  ac 
Americaa,  tra  maent  yn  gwrthod  aél- 
odaeth  i'r  rhai  a  dderbyniant  at  fwrdd 
y  cymundeb,  ag  sydd  yn  nhrefn  cym- 
tindeb  y  rhai  a  gondemnir  mor  haer- 
llug  gan  Mr.  Evans. 

Wrth  ddarllen  yr  iaith  a'r  teimladau 
tnae  Mr.  E.  yn  briodoli  i'r  Bedyddwyr, 
fel  y  sylwais  yn  nechreu  yr  ysgrif  hon, 
meddyliais,  os  yw  defnyddio  enwau 
-drwg  a  haeriadau  anwireddus  a  dirmyg- 


us  yn  brawf  o  dymerau  cynhyrfus  a 
drwg,  mae  Mr.  E.  yn  arwyddo  Uawer 
iawn  mwy  o'r  c)mwrf  a'r  gwylltineb, 
&c.,  a  briodola  i  mi,  nag  sydd  i'w  gan- 
fod  yn  fy  ysgrifau  i  yn  y  Ẃawr.  Mae 
darllen  ei  ddarluniadau  o  honom  yn 
peri  i  mi  feddwl  am  yr  hyn  a  ddywed- 
odd  un  o  wyr  Parlìament  Lloegr  am  ei 
wrthwynebwr.  "  He  is  indebted  to 
hîs  memory  for  his  wit,  and  to  his  im- 
agination  for  his  facts." 

Cyn  terfynu  yr  ysgrif  hon,  d^rmunaf 
ddweyd  wrth  Mr.  E.,  na  raid  iddo  of- 
alu  dim  am  fy  nhymerau  i,  ac  mi  sicr- 
haf  iddo  na  bydd  i  mi  ofalu  dim  am  ei 
dymerau  yntau  ;  nid  yw  ef  yn  gyfrifol 
î  mi,  naminau  iddo  yntau,  am  fy  nhym- 
erau,  nac  am  iaith  na  bydd  i  mi  ei  def- 
nyddio ;  addawaf  ofalu  am  ei  iaith,  ond 
nid  ei  dymerau  ;  gofaled  ef  ei  hun  am 
ei  dymer,  neu  beìdied,  fel  y  byddo  yn 
dewis ;  ond  yr  wyf  yn  ei  orchymyn  i 
beidio  caniatau  i'w  ddychymygion  bri- 
odoli  i  mi  iaith  na  bydd  i  mi  ei  ddefh- 
yddio. 

Mae  yn  dda  genyf  fod  golygydd  y 
Wawr  yií  ewyllysgar  î  dderbyn  fy  ys- 
grifau. 

m  ■  m 

GOHEBIAETH  0  GTHRD. 


GAM  Y  PARCH    H.   CBRNYW  WILLIAMS. 

Gyda  gofìd  a  hiraeth  y  cofnodaf  far- 
wolaeth  y  Parch.  Henry  Morgan,  Dol- 
gellau,  yr  hyn  a  gymerodd  le  boreu 
dydd  yr  Arglwydd,  Ebrill  10,  ac  efe 
wedi  cyrhaedd  ei  72  mlwydd  oed. 
Brodor  ydoedd  o  Eglwyswrw,  sir  Ben- 
fro,  cymydogaeth  nid  yn  mhell  o  Fan, 
Aberteifî,  a  man  iachus  a  dymunol. 
Yno  y  bedyddiwyd  ef,  fel  y  deallwyf, 
gan  y  diweddar  Barch.  W.  R.  Davîes, 
wedi  hyny  o  Ddowlais.  Yr  oedd  yn 
un  o  ìyiyrwyT  cyntaf  Athrofa  Hwl- 
flbrdd,  gyda  J.  G.  Owen,  D.  D., 
D.  Dudley  Evans,  W.  Walters,  ac  er- 
aiU,  y  nifer  luosocaf  o  ba  rai  yd^oit  er- 
hyií  h^m  wedi  eu  cludo  at  y  mwyafrif 
dystaw  i'w  hargel  wely.  Sefydlodd 
eîn  brawd  yn  Nolgellau  yn  1843,  ^^1 
canlyniedydd  i'r  gwlithog  Samuel  Wil- 
liams   (Nantyglo).     Gweinyddwyd  yn 


Digitized 


byGoogle 


74 


Hyn  a'r  Llall. 


[Mehefin^ 


ei  ordeiniad  gan  y  Parchn.  R.  EUis 
(C)mddelw),  Dr.  Prichard,  Llangollen, 
Dr.  £vans,  Cefnmawr,  E.  Williams, 
Aberystwyth,  a  J.  Prichard,  Cefhc^rm- 
erau,  oll  erbyn  hyn  wedi  huno.  Bu 
yn  weinidog  fifyddlon  yn  Nolgellau  o 
hyny  hyd  tua  blwydd)m  yn  ol,  pryd  y 
rhoddodd  y  weinidogaeth  i  fyny  o 
herwydd  gwaeledd.  Bu  yn  wael  iawn 
y  pryd  hwnw,  fel  na  feddyliodd  neb  y 
gwelsid  ef  wedi  ei  adfer  drachefn,  ond 
cryíhaodd  ychydig  ar  ol  hyny,  digon  i 
allu  pregethu  bob  Sabboth,  yr  hyn  a 
wnai  gyda  blas  a  hwyl.  Yr  oedd  yn 
pregethu  yn  ei  hen  bwlpud  yn  Nolgell- 
au  wythnos  i'r  diwmod  y  bu  farw,  a 
rhyfadd  mai  ei  destyn  y  boreu  hwnw 
oedd,  "  Mi  a  ymdrechais  yradrech  deg, 
mi  a  orphenais  fy  ngyrfa,"  &c. ;  a*i 
destyn  yn  yr  hwyr  oedd,  "  Ni  frysia  yr 
hwn  a  gredo."  Cafodd  darawisui  dra- 
noeth  o'r  congestion  ofthe  hings^  ac  )m 
mhen  ychydig  ddyddiau  hunodd  yn  yr 
lesu.  Cafodd  gladdedigaeth  anrhyd- 
eddus  mewn  gwirionedd,  ac  yr  oedd 
yr  hoU  dref  yn  talu  gwarogaeth  i'w 
gofFadwriaeth  fendigedig.  Pregethwr 
melus  a  dylanwadol  oedd  Mr.  Morgan, 
ac  yr  oedd  ei  gymeriad  yn  ddysglaer 
fel  ygoleuni.  Ni  ddywedai  ddrygair 
am  neb,  ni  absenai  a'i  dafod,  ac  ni 
dderbyniai  enllib  yn  erbyn  ei  gymyd- 
og.  Yr  oedd  diniweidrwydd  colomen- 
aidd  yn  ei  nodweddu ;  ni  byddai  byth 
yn  cwyno  am  unrhyw  ymddygiad  tuag 
ato.  Yr  oedd  yn  ddiarebol  am  ei  hoff- 
der  at  dangnefedd ;  ciliai,  fel  y  gol- 
omen,  o  faes  cyílafan  a  saethau.  Teim- 
laf  nad  yw  Dolgellau  yr  un  peth  ar.  ol 
ei  ymadawiad,  a  bod  sir  Feirionydd  yn 
wacach  o  herwydd  ei  golli.  Gwein- 
yddwyd  yn  ei  gladdedigaeth  gan  ys- 
grifenydd  y  Uinellau  hyn,  a  chan  y 
brodyr  J.  Meredith  (ei  gydweithiwr 
fiÿddlon),  W.  Evans,  Cefncymérau  (y 
gweinidog  hjmaf  sydd  yn  awr  yn  fyw 
yn  y  sir),  E.  Parry,  Ffestiniog,  J.  A. 
Morrís,  Aberystwythjl.  James,  Ruthyn, 
R.  Williams,  a  J.  Mathias,  Bala,  D. 
Jones,  Pandy,  O.  T.  Williams  (T.  C), 
icE.  Evans,  (W.) 

Mae  nifer  luosog  o  wroniaid  y  pwl- 
pud  wedi  eu  symud  yn  ystod  y  blyn- 
yddoedd  diweddaf,  ac  eraill,  ieueng- 


ach,  yn  cael  eu  gwthio  yn  naturiol  i'r 
froni,  Ond  er  coUi  tywysogion  Seion^ 
mae  yt  achos  yn  fyw. 

<<  Yn  araf,  fy  mrawd,  paid,  paid  anobeithio, 
Gwnei  gam  ag  addewid  gyfoethog  yr  lor  ; 
Ni  ddiffydd  yr  luml  er  í  «eren  fachlndo ; 
Os  paUodd  ]rr  aber,  ni  sychodd  y  mòr." 

Mae  yn  debyg  na  bu  ein  henwad 
mewn  agwedd  mwy  Uewyrchus  yn 
Nghymru  erioed.  Mae  genym  nifer 
helaeth  o  weinidogion  gsdluog,  dysg- 
edig,  a  flfyddlon.  Tystiai  Dr.  John 
Thomas,  Lerpwl,  yn  ddiweddar,  fod  y 
to  presenol  o  weinidogion  Annib)mot 
yn  tra  ragori  fel  pregethwyr,  a  ch)an- 
eryd  pobpeth  i  ^rstyriaeth,  ar  y  rhai 
oeddynt  ar  y  maes  pan  oedd  ef  yn  de- 
chreu  agor  ei  lygaid  ar  y  byd  meddyl- 
iol.  Felly  mae'n  dra  thebyg  y  gellid 
dweyd  am  bethau  pwysig  y  Bedyddwyr. 
Mae  ein  Uenyddiaeth  yn  cael  cefhog- 
aeth  dda  hefyd — Seren  Gomet  dìiGreal 
yn  cael  eu  croesawu  fel  ymwelwyr  tri- 
misol  a  misol,  ^.SerenCymru  yn  llwydd* 
ianus  ar  ei  chylchdeithiau  wythnosol. 
Digon  gwir  y  ceir  rhai  yn  cwyno  am 
natur  yr  arlwy  lenyddol  a  ddarperir, 
ond  fel  rheol,  diogwyr  anghelfydd  yw 
yr  achwynwyr,  yn  gwneyd  dim  eu  hun- 
ain,  ond  yn  edrych  ar  eraiU  yn  gweith- 
io,  ac  yn  beimiadu  y  gwaith  mewn  ys- 
bryd  heb  fod  y  goreu  ;  ond  mae  y  mwy- 
afrif  yn  gweithio  yn  ddiwyd  ac  yn  eg- 
niol. 

Corwen,  G.  C,  Eòrill  21,  1881. 


Him  A'R  LLALL. 

GAN  Y  PARCH.  JOHN  BVANS,  WSSTBR.LY,  R.  I. 

Adolygiad  Llyfrau, — ^Yn  yr  oes  hon,. 
ag  sydd  mor  enwog  am  ei  chynyrchion 
llenyddol,  mae  gwasanaeth  newyddiad- 
ur  neu  íisolyn,  yn  cyhoeddi  barn  gywir 
a  gonest  ar  wahanol  lyfrau,  o  werth  an- 
mhrísiadwy.  Nid  oes  angenrheidrwydd 
i  fod  yn  Uym  ac  anmharchus  mewn 
trefii  i  ddweyd  y  gwir ;  ond  yn  ei  waith 
dylai  yr  adolygydd  feddu  cyllell  íiniog^ 
a  llaw  ddigryn.  Y  mae  cymaint  o^ 
sothach  difadd  yn  cael  eu  gwthio  i'r 
cyhoedd,  fel  y  mae  gonestrwydd  adol- 
ygiadol  yn  rhinwedd  ddylai  gael  clod 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Y  Parcìu  D<tvid  Jones^  Caerdydd. 


75 


gan  bawb.  Un  o'r  newyddiaduron 
mwyaf  anmhleidgar  yn  ei  driniaeth  o 
gynyrchion  awdurol  yáyyiryT:  £xamtner 
and  Chfonicle^  papyr  a  gyhoeddir  gan 
y  Bedyddwyr  yn  ninas  New  York. 
Mewn  cysylltiad  â'r  newyddiadur  hwn 
y  mae  Dr.  WiUiam  R.  WiUiams  wedi 
pwyso  tuneliau  o  hanesiaeth  eglwysig  ; 
Dr.  E.  G.  Robinson,  o  Brown  Univer- 
sity,  wedi  tynu  ei  linyn  mesur  dros  wm- 
redd  o  faterion  athronyddol ;  Dr.  Hack- 
ett,  pan  yn  fyw,  wedi  profi  cywirdeb 
lluaws  o  gyfrolau  esboniadol ;  a  Uawer 
o  ddynion  eraill,  mor  enwog  am  eu 
gallu  yn  ac  allan  o'r  enwad,  wedi  cyn- 
orthwyo  i  wneyd  y  gadair  adolygiadol 
mewn  cysylltiad  â'r  newyddiadur,  yn 
un  o  werth  a  dylanwad.  Y  cyhoedd- 
iad  a  darawa  lygredd  i'r  llawr,  ac  a 
goda  gyfìawnder  i'r  lan,  a  estyn  fys 
gwa)¥dlyd  at  wendìd,  ac  a  foliana  nerth, 
a  goronir  a  llwyddiant,  ac  a  fendithir 
â  hir  oes. 

Cyfnewidicui  Bam. — Cynaliwyd  cyf- 
arfod  dyddorol  iawn  ar  y  i^eg  o  Eb- 
rill,  yn  Wakefield,  R.  I.,  i  yst)rried  y 
priodoldeb  o  gyflwyno  y  Parch.  E.  C. 
Piper  i  waith  y  weinidogaeth  Fedydd- 
iedig.  Treuliodd  Mr.  Piper  ugain 
mlynedd  fel  gweinidog  enwog  a  llwydd- 
ianus  yn  mhlith  yr  Ail-ddyfodiaid,  en- 
wad  o  gryn  bwys  mewn  rhai  parthau 
o  Loegr  Newydd.  Y^ỳhase  y  mae  yn 
gryfach  byth,  o  herwydd  coleddir  Uaw- 
er  o'u  syniadau  gan  ddynion  fel  R.  W. 
Dale,  o  Birmingham,  a  Joseph  Parker, 

0  Lundain,  a  chanoedd  eraill  yn  mhlith 
pob  enwad  crefyddol,  gyda  golwg  ar  y 
pwnc  o  anfarwoldeb  amodol.  Dalia 
yr  Ail-ddyfodiaid  mai  Crist  ydyw  sail 
anfarwoldeb ;  ac  ar  wahan  oddiwrtho 
ef  fod  dyn  i  fyned  i  ddiddymdra  byth- 

01  ar  ol  y  farn  gyfFredinol.  Y  mae  Mr. 
Piper  wedî  troi  ei  gefn  ar  yr  athraw- 
iaeth  hon,  sydd  nid  yn  unig  yn  fell- 
dithiol  yn  ei  thuedd,  ond  yn  anys- 
grythyrol  yn  ei  sylfaen,  ac  wedi  ym- 
uno  â'r  Bedyddwyr.  Fel  dyn  o  ddysg, 
talent,  a  duwioldeb,  rhoddodd  fodd- 
lonrwydd  trwyadl  i'r  c)mgor,  yn  mha 
un  yr  aelh  o  dan  yr  ymholiad  mwyaf 
manwl.  Mae'r  gwirionedd  yn  Uwyddo. 
Pwy  fydd  y  nesaf  i  adael  y  gau,  i  ddy- 
fod  at  y  gwir? 


Ystadegau  CrefyddoL—Yn  y  Baptist 
Weehfy  ceir  yr  ystadegau  canlynol  o 
berthynas  i  rifedi  cymunwyr  y  pump 
enwad  Protestanaidd  mwyaf  pwysig  yn 
y  Talaethau  Unedig : 

Bedyddwyr 2,374,339 

Methodistiaid  Esg 1,742,922 

Presb)rteriaid 915,740 

Lutheriaid 700,718 

Episcopaliaid 345,841 

Yn  ystod  y  flwyddyn  ddiweddaf  y  mae 
cynydd  yr  enwadau  uchod  fel  y  canlyn : 

Bedyddwyr 163,624 

Methodistiaid  Esg 52,620 

Episcopaliaid 20,846 

Presbyteriaid 16,438 

Lutheriaid 10,223 

Gwelwn  fod  cynydd  y  Bedyddwyr  yn 
íẁy  nag  eiddo  y  pedwar  enwad  arall 
gyda'u  gilydd.  Pa  fodd  y  mae  caeth- 
gymundeb  yn  edrych  yn  ngoleuni  y 
Saith  hon  ?  Y  mae  llwyddiant  pob 
enwad  efengylaidd  yn  ymddibynu,  nid 
ar  ei  berthynas  tuag  at  enwadau  eraill, 
ond  ar  ei  berthynas  tuag  at  fyd  pech- 
adurus.  Y  mae  gwirionedd  a  sentiment 
yn  ddau  beth  gwahanol  iawn.  Y  mae 
digon  o*r  olaf  mewn  bod  i  syrffedu  yr 
holl  fyd,  ac  i  hyn  y  mae  priodoli  gwen- 
did  Uawer  Cristion  proffesedig.  Y  mae 
ei  grefydd,  y  rhan  fwyaf  o  honi,  yn 
gynwysedig  o  sap  yn  unig.  Gwirion- 
edd  sydd  ar  y  bydd  angen.    Y 

"  Gwiríonedd  saif  yn  gywir, 
le'n  gadarn  iawn  bob  dam ; 

Yn  gadarn  ar  y  ddaear, 
Yn  gadarn  yn  y  farn." 


Y  PARCH.  DAYID  JOHES,  CAERDYDD. 


GAN  Y  PARCH.  D.  W.  MORRIS,  HYDE  PARK,   PA. 


Tueddir  fy  meddwl  i  geisio  gwaddoli 
darllenwyr  y  Wawr  â  chofnodion  am 
rai  o*r  meirw  galluog,  a  fu  yn  medd- 
ianu  cadair  Moses,  yn  gwisgo  mantell 
Elias,  jm  sefyll  yn  mhwlpud  Solomon, 
yn  cario  ffon  y  prophwydi,  ac  yn 
deyrn-genadon  trugaredd  at  golledig- 
ion  y  codwm  mawr.  Plwyf  Llanpum- 
saint,  yn  Sir  Gaerfyrddin,  a  fu  yn  fag- 
wrfa  i  enwogion  lawer,  megys  Thomas 
Jones,  yr  esboniwr ;  "Brutus,"  yr  arch- 


Digitized 


byGoogle 


76 


YFarch»  David  Jones^  Caerdydd. 


[Mehefin, 


omerydd;  John  Williams,  Trosnant, 
swynwr  y  dyrfa ;  a  Darid  Jones,  Caer- 
dydd,  salmydd  y  pererinion.  Efe  a 
aned  rywbryd  yn  y  flwyddyn  1808; 
tlodion  oedd  ei  rieni,  bwthyn  oedd  y 
ty,  ac  nid  oedd  ífawd  yno  yn  gwenu. 
Pan  oedd  David  Jones  yn  hogyn  saith 
mlwydd  aeth  allan  i  weini  at  amaethwr 
eedd  yn  byw  yn  Bethdiblathaim,  ger- 
llaw  Ffynonhenry.  Ei  waith  yno  oedd 
bugeilio  ar  y  mawndir;  ei  wely  oedd 
gwellt ;  ei  ymborth  )m  arw,  a'i  gyflog 
oedd  sen  gan  y  ffermwr  swta.  Pender- 
fynodd  Dafydd  bach  adael  **ty  y  caeth- 
iwed,  a  rhoddi  ei  wyneb  tua  Morgan- 
wg,  edrych  i  Merthyr,  a  gorphwys  yn 
Mlaenafon,  Mynwy.  Deuddeg  mlwydd 
oed  oedd  y  bachgenyn  yn  cyrhaedd 
yno,  a  buan  y  dechreuodd  weithio,  o 
flaen  y  ffwrnes  yn  mygu,  y  flurmur  yn 
toddi,  a  dysgu  y  ffbrdd  i  fyw  arno  ei 
hun.  Pan  501  b^rmtheg  oed  cafodd  ei 
ail-eni,  bedyddiwyd  ef  i'r  lesu,  ac  ym- 
unodd  a'r  gynuUeidfa  yn  Ebenezer, 
yn  nyddiau  Joseph  Price,  tad  y  "Cym- 
ro  Bach"  ac  Enoch  Price,  Maesyber- 
Uan.  Anogwyd  ef  yn  ebrwydd  i  breg- 
ethu,  derbyniwyd  ef  i  athrofa  y  Feni, 
Bu  yr  haeddglod  Michael  Thomas  yn 
ei  addysgu,  a  David  Rhys  Stephens  yn 
cyd-efrydu.  Ar  ol  gorphen  )mo,  der- 
byniodd  alwad  i  E^nezer,  Blaenafon, 
yr  eglwys  y  bedyddiwyd  ef  ynddi.  Tair 
eglwys  a  adwaen  i  )m  rhoddi  galwad 
i'w  meibion  eu  hunain  o'r  athrofeydd 
yn  weinidogion  iddynt  hwy — Bethan- 
ia,  Maesteg,  yn  galw  ei  Rich'd  Hughes; 
Bethel,  Abernant,  yn  galw  ei  John 
Mills;  ac  Ebenezer,  Blaenafon,  yn 
galw  ei  David  Jones.  Ac  yn  y  dydd- 
iau  hyny  yr  oedd  Thomas  Kenvin  yn 
taranu  ar  Pisgah,  John  WiUiams  yn 
swyno  Pontypool,  Francis  Hiley  yn 
synu  Llanwenarth,  a  David  Jones  yn 
blodeuo  broydd  Blaenafon.  Eithr  yr 
oedd  y  Parch,  GriflSth  Davids  wedi 
huno,  Robert  Prichard  wedi  symud  i 
Hermon,  Nantyglo,  a  Christmas  Evans 
wedi  myned  i  Arfon,  ac  eglwys  y  Tab- 
emacl,  Caerdydd,  heb  weinidog  ynddi. 
Ac  yr  oedd  y  dyn  bach  pert  o  Blaenaf- 
afon,  a'i  lygaid  byw,  ei  wallt  gwineu,  ei 
wedd  wridog,  ei  drw)m  Rhufeinig,  a'i 
ddawn  uwchraddol,  wedi  delwi  y  gyn- 


ulleidfa.  Derbyniodd  yr  alwad  i  Gaer- 
dydd,  Ue  y  bu  Fitzhammond  yn  bamu, 
Vavasor  Powell  yn  y  cadwyni,  a  Christ- 
mas  Evans  am  dro  yn  efengylu.  Aeth 
David  Jones  yn  weinidog  i'r  Tabemad, 
Caerdydd,  yn  y  flwyddyn  1834 ;  ad- 
fywiodd  y  bobl,  amlhaodd  y  dyrfa, 
eangwyd  yr  addoldy,  a  daeth  David 
Jones,  Caerdydd,  yn  un  o  brif  bregeth- 
wyr  y  werin.  Éin  darllenyddion  a 
sylwant,  mai  hynach  oedd  efe  na  mi  o 
yn  agos  ugain  mlynedd,  ac  nid  oes  o  fy 
mlaen  i  yn  awr  un  ddalen,  na  brawdd- 
cg»  na  gair,  o  hanes  am  dano ;  o'r  hyn 
a  ddarllenais,  a  glywais,  ac  a  gofìais,  yn 
unig,  yr  wyf  yn  ysgrìfenu. 

Ar  nos  Sabboth,  yn  Penuel,  Cwmaf- 
on,  yn  haf  y  flwyddyn  1845,  Y  clywais 
i  y  telynorydd  o  Gaerdydd  gyntaf  er- 
ioed — ei  destyn  yn  Ezec.  xi.  5,  "  Duw 
yn  gwybod  meddwl  dyn" — ac  yr  oedd 
adenydd  y  wawr  yn  cael  eu  defnyddio, 
eithafoedd  y  môr  yn  cael  eu  mesur,  y 
pydew  du  yn  cael  ei  agor,  a  gororan 
paradwys  yn  cael  eu  mynegu,  gyda  dy- 
lanwad  anamgyffredadwy. 

Ddydd  Cymanfa  y  Graesgoch,  yn 
Sir  Benfro,  yn  1850,  bu  yn  traethu  ar 
y  bachgenyn  o  Nain  yn  adgyfodì,  bys- 
edd  y  Nefoedd  yn  ei  adfywio,  a'i  fam 
weddw  yn  molianu ;  ac  yr  oedd  y  dyr- 
fa  yn  cyd-odli  â  hi  yno. 

£i  destyn  ddydd  C)rmanfa  Bassaleg, 
yn  185 1,  ydoedd  Ps.  48  :  14,  a  darlon- 
iai  "  grefydd  yn  ddawn  o  anchwiliadwy 
gynwysiad,  yn  ddawn  yn  haeddu  ein 
dewisiad,  ac  yn  ddawn  o  dragywyddol 
barhad." 

Pregetbai  i  ddiweddu  Cymanfa  Ton- 
gwynlais,  yn  185 1,  ar  Ps.  46 :  i — Duw 
iddei  bobl  yn  nerth  eu  gyrfa,  a  chym- 
orth  hawdd  ei  gael  yn  nydd  eu  trallod- 
ion.  Esgynai  yr  ehedydd  i  gusanu  y 
cwmwl,  porai  y  praidd  ar  ddolydd  y 
Taf,  a  dymunai  y  bobl  i'r  haul  i  oedi 
awr  neu  ddwy  cyn  myned  i'r  gwely. 

Traddododd  ei  bregeth  ddiweddaf  i 
mi  ddydd  Cymanfa  Aberafon,  yn  Me- 
hefìn,  1854.  Testyn  hono  ydoedd, 
"  Galw  amaf  fi  yn  nydd  trallod,  a  mi 
a'th  waredaf,  a  thi  a'm  gogoneddi.'* 
Rhwydd-deb  1  addoli,  mantais  yr  add- 
olwr,  a  diwedd  yr  addoliad,  oeddent  y 
nodiadau  yno,   a  bu  yno  waeddi  ac 


Digitized 


byGoogle 


i88i0 


YSabboth. 


77 


wylo,  a  rhai  yn  barod  i  neidio  i'r  uch- 
elion. 

Bu  Mr.  Jones,  mewn  cysylltiad  a'r 
Parch.  William  Jones,  Bethania,  Caer- 
dydd,  yn  golygu  **  Ystoría  y  Bedydd- 
wyr,"  am  rai  blynyddoedd.  Aeth  jrr 
"  Ystorfa*'  wedi  hyny  i  wisgo  yr  enw, 
"  Y  Bedyddiwr,"  a'r  Mri.  Uewelyn 
Jenfcins  a  WiUiara  Owen  yn  ei  gy- 
hoeddi,  Mr.  W.  Jones,  Duke  Street, 
yn  ei  argraffu,  Samuel  Evans  yn  olyg- 
ydd,  a  loan  Emlyn  yn  cynorthwyo. 
Mynych  y  byddai  y  Parch.  David 
Jones  yn  gohebu  i'r  "Bedyddiwr"  yn 
y  blynyddoedd  hyny,  dan  y  ffug-enw 
"  Dafydd  ;"  ond  er  ymgilio  i*r  llwyni, 
y  mae  gweinidog  y  Tabemacl  yn  llef- 
aru  yn  hyglyw  wrth  y  Uu.  Mae  gan- 
ddo  amlinelliad  o  bregeth  ar  "Golgo- 
tha"  mewn  rhifyn  o'r  "Bedyddiwr" 
am  1853,  a  gellir  ei  nodweddu  mewn 
tri  gair — byr,  byw,  a  bras  drwyddi. 
Rhyw  ychydig  iawn  oedd  WiUiams  o*r 
Wern,  Herring  o  Aberteifi,  a  David 
Jones,  Caerdydd,  yn  ysgrifenu,  ond  yn 
meddwl  llawer,  ac  ^m  traddodi  gyda 
dylanwad  rhy  fawr  i  bin,  inc  a  phapyr 
aUu  ei  ddarlunio.  Mae  y  p.in  yn  rhydu, 
yr  inc  yn  sychu,  y  papyr  yn  mallu,  ond 
yr  effeithiolrwydd  yn  aros  yn  meddwl 
y  torfeydd  yn  annîieadwy. 

Tri  Dafydd  Jones  a  fu  ^m  ddirfawr  o 
swynol  yn  areithfaoedd  y  Bedyddwyr  : 
David  Jones,  Pont)rpool ;  David  Jones, 
Felinganol ;  a  David  Jones,  Caerdydd. 
Trwy  farwolaeth  y  Parch,  John  James, 
Pen-y-bont-ar-ogwy,  yn  y  flwyddyn 
1848,  dewiswyd  Mr.  Jones,  Caerdydd, 
yn  olynydd  iddo  fel  Ysgrifenydd  C)an- 
anía  Morganwg.  Efe  ydoedd  Asaph 
yn  croniclo,  Baruch  yn  cofnodî,  Ste- 
phan  y  manylion,  ac  Ezra  yr  Enwad, 
ar  ddyddiau  y  Cymahfaoedd.  Disgyn- 
odd  nuintell  yr  Ysgrifenydd  wedi  hyny 
ar  ysgwyddau  Mr.  Evans,  Castellueîdd, 
a  medrodd  ei  Uenwi,  ac  ni  adawodd  un 
fUt  ynddi  er  ys  mwy  nag  ugain  mlyn- 
edd. 

''Dyddiau  Dafydd  a  nesasant  i  farw," 
ac  wedi  adeg  fer  i  ddihoeni,  efe  a  gym- 
erodd  ei  ffon  i  groesi,  ei  lusern  yn  ei 
law,  ac  ymadawodd  a  ni,  yn  annys- 
gwyliadwy,  yn  mis  Tachwedd,  1854, 
ac  efe  yví  ddim  mwy  na  46  ml.  oed. 


Rhyfedd  i'r  tri  Dafydd  Jones  a  nod- 
wyd  farw  ar  ganol  dydd ;  canys  nid 
oedd  y  cyntaf  ond  51,  jn-ail  yn  35,  a'r 
trydydd  yn  46.  Treuliodd  Mr.  Jones 
ugain  o  flwyddi  yn  y  Tabemacl,  Oaer- 
dydd,  mewn  llafur  mawr,  llwyddiant 
amlwg,  a  llewyrch  canmoladwy.  Ei 
weddillion  a  orweddant  yn  ymyl  yr 
addolfa,  a  daeth  y  Parch.  Nathaniel 
Thomas  yn  olynydd  iddo  yn  y  dyrfa. 
Mae  Mr.  Thomas  yn  un  o  ragorolion 
ein  byd  ni ;  a  Chaerdydd  heddyw  yn 
meddu  deg  neu  ddeuddeg  o  gynulleid- 
faoedd  mawrion  i'r  Bedyddwjrr.  Tor- 
wch  allan  i'r  de,  ac  i'r  aswy,  pyrth 
eich  gelynion  mynwch  eu  meddianu, 
a'r  Ajglwydd  a*ch  lluosogo  yn  gan'  mil 
mwy. 

Y  SABBOTH. 

YmgfAs  i  AUb  D.  A.  Davies,  yn  y  Wawr  am 
EbriU,  tu  äal  26. 

OAN  T  PARCH.  LL.  REBS,   JOHNSTOWN,   PA. 

Mae  genych  bedwar  gofyniad,  tri  o'r 
rhai  a'n  harweinia  yn  ol  i'r  Hen  Des- 
tament  am  reol  buchedd  gyda  golwg  ar 
y  Sabboth  dan  yr  efengyl.  Diau  i 
gynwysiad  yr  Hen  Destament  gael  ei 
roddi  er  addysg  i  ni  ar  ba  rai  y  daeth 
'*  terfyn  yr  oesau ;"  ond  pa  un  a  ydyw 
wedi  ei  roddi  yn  rheol  neu  ddeddf  i  ni 
sydd  bwnc  o  bwys— o'r  pwys  mwyaf  i 
feddwi  am  dano.  Mae  yn  anhawdd  at- 
eb  eich  gofyniadau,  yn  neillduol  y  trí 
cyntaf,  yn  eglur,  gydag  awdurdod,  ac 
felly  yn  foddhaol  i  feddwl  astudgar,  di- 
ragíarn,  ac  annibynol,  heb  gymeryd 
pwnc  y  Sabboth  i  fyny  yn  ei  ddechreu- 
ad,  ei  agwedd  ddeddfol,  a'i  hanes,  i'r 
hyn  nid  oes  genyf  amser  yn  awr.  Yr 
wyf  yn  teimlo  rhwystr  mawr  i  grynhoi 
'fy  meddwl  i  ychydig  o  le ;  gwnaf  fy 
ngoreu. 

Gof.  I. — "  Beth  ydyw  y  pethau  sydd 
yn  gynwysedig  mewn  cadw  yn  sanct- 
aidd  y  dydd  Sabboth  ?" 

Y  mae  Cristionogion  naiU  ai  yn 
rhwymedig  i  gadw  yn  sanctaidd  y  dydd 
Sabboth,  neu  nid  ydynt.  Os  ydynt,  y 
mae  o  bwys  gwybod  deddf  y  Sabboth^ 
oblegid  wrth  gadw  y  ddeddf  yn  unig  y 


Digitized 


byGoogle 


78 


Y  Sabboth. 


[Meheíiny 


gellir  cadw  y  dydd  yn  sanctaidd.  Os 
torir  y  ddeddf  mewn  un  iota,  mae  y 
Sabboth  yn  cael  ei  dori.  Dyma  y 
ddeddf:  *'Cofia  y  dydd  Sabboth  i'w 
sancteiddio  ef.  Chwe'  diwmod  y 
gweithi,  ac  y  gwnai  dy  hoU  waith.  Ond 
y  seithfed  dydd  yw  Sabboth  yr  Ar- 
glwydd  dy  Dduw :  na  wna  ynddo  ddim 
gwaith,  tydi,  na'th  fab,  na'th  ferch, 
na'th  wasanaethwr,  na'th  wasanaeth- 
ferch,  na'th  anifail,  na'th  ddyeithr- 
ddyn  a  fyddo  o  fewn  dy  byrth.  O  her- 
wydd  mewn  chwc'  diwrnod  y  gwnaeth 
yr  Arglwydd  y  nefoedd  a'r  ddaear,  y 
môr,  a'r  hyn  oll  sydd  ynddynt ;  ac  a 
orphwysodd  y  seithfed  dydd :  am  hyny 
y  bendithiodd  yr  Arglwydd  y  dydd 
Sabboth,  ac  a'i  sancteiddiodd  ef."  Fe 
welir  oddiwrth  y  ddeddf  hon,  fod  )rr 
Arglwydd  yn  gwahardd  pob  math  o 
waith  ar  y  dydd  dan  sylw.  Mab, 
merch,  gwas  a  morwyn,  dyeithr  ddyn, 
ac  anifeiliaid.  Wrth  sylwi  ar  y  gwa- 
hanol  ddeddfau  a  wreiddiant  yn  y  gyf- 
raith  uchŵd,  rhoddedig  mewn  gwahan- 
ol  fanau  yn  yx  Hen  Destament,  yr  yd- 
ym  yn  cael  y  canlynol : 

1.  "  Na  chyneuwch  dân  yn  eich  hoU 
aneddau  ar  y  dydd  Sabboth."  £xodus 
35 :  3. 

2.  "  Aroswch  bawbgartref;  nacaed 
un  o'i  le  yseithfed  dydd."  Ex.  t6:  29. 

3.  "  Gwelwch  mai  yr  Arglwydd  a 
roddodd  i  chwi  y  Sabboth  ;  am  hyny 
efe  a  roddodd  i  chwi  y  chweched  dydd 
fara  dros  ddau  ddydd.  Pobwch  hedd- 
yw  yr  hyn  a  boboch,  a  berwch  yr  hyn 
a  ferwoch ;  a'r  hoU  weddiU,  rhoddwch  i 
gadw  i  chwi  hyd  y  bore."    £xod.  16  : 

«9*  «3- 

4.  "  Na  ddygwch   faich  ar  y  dydd 

Sabboth,  ac  na  ddygwch  ef  i  fewn  trwy 
byrth  Jerusalem  ;  ac  na  ddygwch  faich 
allan  o*ch  tai  ar  y  dydd  Sabboth."  Jer. 
17:  21,  22. 

5.  "Heb  wneuthur  dy  fFyrdd  dy 
hun,  heb  geisio  dy  ewyllys  dy  hun,  na 
dywedyd  dy  eiriau  dyhun."    £saiah 

58:  13- 

6.  "  O  hwyr  i  hw^rr  y  cedwch  eich 
Sabboth."  Lef.  23:  32, 

7.  "  Pwy  bynag  a  wnelo  waith  y 
seithfed  dydd,  llwyr-rodder  ef  i  farwol- 
aeth."  Lef.  21:  14. 


Mor  benderfynol  oedd  Jehofa  o  f)mu 
ei  ogoniant  mewn  ufudd-dod  manwl  i'r 
holl  gyfraith  uchod,  fel  y  lladdwyd  dyn 
yn  yr  anialwch  am  gynuta  (casglu  coed) 
yn  ddiarbed.  Gwel  Num.  15  :  32-36. 
Yr  ydym  yn  ystyried  y  gyfraith  uchod 
yn  engraiíftdeg^o'rufudd-dodSabboth- 
ol  a  orchymynwyd  i  Israel,  ac  y  pen- 
derfynodd  y  Jehofah  mawr  gael, .  cost- 
ieu  a  gostio  i'r  bobl.  Yn  awr,  y  pwnc 
mawr  yw,  a  ydym  ni  yn  byw  o  dan  y 
gyfraith  hon  ?  Os  ydjrm,  mae  yn  sicr 
mai  ychydig  neu  ddim  o  sylw  a  delir 
iddi !  !  Pwy  sydd  yn  awr,  o'r  gwein- 
idog  a'r  diacon  i  lawr  i'r  aelod  mwyaf 
defosiynol,  nad  yw  yn  esgeuluso  i  radd- 
au  pell  y  gorphwysdra  orchymynir  yn- 
ddi  ?  Ý  rhai  a  wnant  fwyaf  o  stwr  yn 
nghylch  tori  y  Sabboth,  ydynt  eu  hun- 
ain,  wrth  y  gyfraith  hon,  yn  euog  o  far- 
wolaeth !  Cyneuant  dân  yn  eu  taL 
Ant  allan  o'u  tai,  a  thrafaeliant  ar  eu 
hanifeiliaid  fìUdiroedd.  Gwna  eu  meib- 
ion  a'u  merched  yr  un  gwaith ;  carìant 
feichiau  o  ddwfr,  coed,  a  diUad,  a  dar- 
parant  fwyd,  Ónd  i'r  goruchwylydd 
orchymyn,  ac  addaw  ychydig  rhagor, 
ânt  i'r  drifty  shaft,  neu  y  felin,  achwys- 
ant  ei  chalon,  yn  ddigon  diystyr  o'r 
dydd.  Ni  chedwir  y  Sabboth  o  hwyr 
i  hwyr,  ond  o  fore  i  hwyr.  Siaradant 
eu  geiriau  eu  hunain,  a  gwnant  lawer  o 
bethau  yn  haeddu  marwolaeth.  Paham, 
gan  hyny,  na  weinyddir  y  gosp  ?  Sicr 
nid  yw  yr  ufudd-dod  a  roddir  i  Sabboth 
y  ddeddf  ond  mochery;  mae  ^m  imuM 
ar  Dduw.  Dadleua  rhai  ei  bod  301  gyf- 
reithlon  i  gyflawni  cymwynasau  a 
gweithrediadau  trugarog  ar  y  Sabboth; 
ac  oddiwrth  hyn  cymerir  indulgerue  i 
gyflawni  unrhyw  waith  os  bydd,  fcl  y 
dywedir,  "gwir  angen  yn  galw."  Ond 
pwy  a  ddywed  hyn  wrthynt  ?  Dywed- 
ant  y  gellir  darparu  bwyd,  a  charío 
baich  i'r  ty,  &c.  Ond  y  mae  hyn  yn 
waharddedig  yn  bendant  ar  y  seithfed 
dydd.  Mor  bell  oedd  Duw  o  gefhogi 
"gweithred  o  angenrheidrwydd,"  fd 
y  cyfìawnodd  dair  gwyrth  er  symud 
ymaith  yr  achos  am  "  weithredoedd  o 
angenrheidrwydd."  Rhoddodd  ddogn 
dau  ddydd  o'r  manna  ar  y  chwechfed 
dydd ;  ataliodd  y  manna  i  gyd  ar  y 
seithfed ;  a  chadwodd  y  manna  gasgl- 


Digitized 


byGoogle 


i38i.] 


Y  Sabboth. 


79 


wyd  ar  y  chwechfed  heb  fallu  hyd  ddi- 
wedd  y  seithfed  dydd.  Y  tair  \íyn 
oeddynt  wyrthiau  neillduoi  am  yr  3^5- 
paid  o  ddeugain  mlynedd.  Os  cyf- 
lawnodd  Duw  dair  gwyrth  neiUduol  er 
symud  yr  achos  i  neb  f^med  allan  o'i 
dy  i  gasglu  ychydig  fanna,  paham  y 
meiddia  neb  {y  Pab)  yn  enw  yr  Ar- 
glwydd  drwyadedu  dytiion  i  wneyd 
yr  hjm  sydd  ganwaith  fwy  o  galed- 
waith?  Oblegid  i'r  Arglwydd  lesu 
ddystewi  ei  elynion  a'i  cyhuddent  o 
dori  y  Sabboth,  drwy  gyfeirio  at  eu 
h^rmddygiad  hwy  yn  gwaredu  anifail  o 
gyfyngder,  myntumia  rhai  fod  yna  ys- 
grythyr  dros  gyflawni  **  gweithredoedd 
o  angenrheidrwydd"  ar  y  Sabboth. 
Ni  fu  mwy  camsyniaeth  erioed.  Dadl 
i  ddyn  yn  cael  ei  gwneyd  yn  wireb  gy- 
firedinol  !  !  Mae  hyn  yn  bradychu 
diffyg  sylw  mawr  i  ddeddfau  Israel. 
Cyhyd  ag  y  cadwai  Israel  y  ddeddf,  ni 
ddeuai  achos  bytham  ''weithredoedd  o 
angenrheidrwydd."  Caent  eu  ben- 
dithio  yn  eu  tai,  masnacHdai,  maes- 
ydd,  plant,  anifeiliaid  a  deadeiloedd ; 
ni  chymerai  ty  un  o  honynt  dân ;  ni 
syrthiai  ych  nac  asyn  un  o  honynt  i 
bwll — gofalai  Duw  am  y  cwbl,  cyhyd 
ag  y  gofalai  y  bobl  am  ei  gyfraîth.  A 
gyhoŵidwyd  un  gyfraith  ar  ol  yr  un 
uchod  oddiwrth  yr  Arglwydd  yn  llacâu 
gofynion  tyn  y  gyfraith  gyda  golwg  ar 
orphwysía  ofynedig  ar  Sabboth  y 
ddeddf?  A  oes  rhybudd  oddiwrth 
Dduw  yn  dweyd,  "  Gellwch  gadw  y 
Sabboth  yn  llai  gofalus — gellwch  gyn- 
eu  tân  yn  eich  tai,  cario  beichiau,  llef- 
aru  eich  geiriau  eich  hunain  ?"  Nac  oes 
yr  un.  Os  yw  y  Sabboth  a  soniwyd 
mewn  grym  yn  awr,  mae  i*w  gadw  yn 
awr  fel  yn  amser  Moses.  Os  nad  yw 
3rn  bodoli  yn  awr,  dylid  gwneyd  ym- 
aith  â  phob  ufudd-dod  (?)  gwatwarus  o 
hono.  Dywed  rhai  fod  y  dydd  wedi 
newid  o'r  seithfed  i'r  dydd  cyntaf  o'r 
wythnos.  Gan  bwy,  yn  mha  le,  a  pha 
bryd,  y  newidiwyd  ef  ?  Mae  hyn  jrr 
un  peth  a  dweyd  fod  yr  hen  gyfamod 
wedi  ncwid  yn  rhanol  i'r  newydd. 
Darfod  wnaeth  yr  hen  gyfamod  yn  ei 
amser ;  a  dechreu  bjrw  ar  ei  seiliau  ei 
hun  wnaeth  y  cyfamod  newydd. 
Mae  gan  y  Crístionogion  eu  dydd 


cysegredig — y  cjmtaf  o'r  wythnos — yr 
hwn  ddydd,  er  nad  yw  yn  Sabboth  yn 
ol  ystyr  cyntefig  y  term,  sydd  ag  ad- 
gofìon  a  gwaith  neillduol  yn  perthyn 
iddo,  yr  hwn  waith  nis  gellir  ei  gyf- 
lawni  heb  ymataliaeth  oddiwrth  y 
gwaith  arferol  dyddiol.  Mae  gan  y 
Crístionogion  hefyd  eu  Sabboth  o  jrstyr 
nefolaidd,  yr  hwn  sydd  eto  yn  ol  i 
bobl  Dduw.  Arferai  y  cyn-saint  gyf- 
arfod  ar  y  dydd  cyntaf  o'r  wythnos  i 
gael  eu  haddysgu  yn  y  gair — i  ymuno 
mewn  salmau  a  hymnau  ac  odlau  ys- 
brydol,  ac  i  ganu  trwy  ras  yn  eu  calon- 
au  i'r  Arglwydd — i  dderbyn  adgofion 
adnewyddol  am  farwolaeth  ac  adfyw- 
iocâd  yr  Arglwydd  i  gyflwr  buddugol- 
iaethus  a  didranc,  ac  i  ddangos  eu  cyd- 
ymdeimlad  at  y  tlawd  a'r  angenus  501  y 
casgliad  arferol.  Lle  bynag  mae  dyn 
ymroddgar  am  waith  un  o'r  chwe* 
diwrnod  ^r  y  dydd  sanctaidd,  ac  heb 
ddangos  awydd  am  y  dydd  neiUduol, 
er  mwyn  ei  waith  a'i  freintiau,  dengys 
ei  hun  yn  amddifad  o'r  gak>n  newydd 
rheidiol  i  dderbyn  yr  efengyl  o  gwbl. 
Nis  gallwn  feddwl  oddiar  un  seiliau 
hafal  i  eiddo  yr  hen  Sabboth,  fod  gan 
ddydd  cysegredig  yr  efengyl  un  ddeddf 
i  anghyfreithloni  gwaith  dyddiol  arno 
mewn  amgylchîadau  o  wir  angenrheid- 
rwydd.  Dylai  yr  angenrheidrwydd 
hwn  fod  yn  orfodaeth  ar  feddwl  addol- 
gar  y  Cristion ;  ac  fydd  yn  orfodaeth 
annymunol  iawn,  os  bydd  ei  feddwl  yn 
addolgar.  Anghyfrifol  iawn  yw  y  pro- 
ffìeswr  hwnw  a  orawydda  am  job  21  y 
dydd  efengylaidd  er  mwyn  yr  eniU  a 
ga  trwy  h)my — dangosa  ei  fod  yn  hoU- 
ol  amddifad  o  ffydd  Moses.  Heb.  11 : 
24 — 26. 

Gof.  2. — Gellir  meddwl,  er  fod  y 
ddeddf  foesol,  fei  ei  gelwir,  yn  gyfeir- 
iedig,  wrth  reswm,at  bawba'i  cawsant^ 
fod  y  gorchymyn  yn  nghylch  y  Sab- 
both  yn  gyfeiriedig  at  benaethiaid  y 
genedl,  penau  teuluoedd,  a  pherchen- 
ogion  anifeiliaid.  Ond,  o'r  ochr  arall^ 
gan  y  gallai  fod  cylch  yn  mha  un  yr 
oedd  hawl  gan  blant,  caethweision,  a'r 
dyeithr  ddyn  i  weithredu  yn  annibynol 
ar  awdurdod  un  penaeth  amynt;  a 
chan  fod  gorchymynion  sylfaenol  y 
ddeddf,  "  Car  yr  Arglwydd  dy  Dduw, 


Digitized 


byGoogle 


So 


Gwteiddiol  a  DethoUdig. 


[Mehefin, 


&c.,  a'th  gymydog  fel  ti  dy  hun,"  yn 
cyrhaedd  at  bawb,  mwy  credadwy  gen- 
yf  yw,  fod  y  gorch^rm^m  hwn  yn  cyfeir- 
io  yn  bersonol  at  bawb.  Buasai  yn 
dda  genyf  pe  buaswn  heb  )rmhelaethu 
cymaint  ar  y  pen  cyntaf,  fel  y  buasai 
genyf  ofod  mwy  i  ymhelaethu  ar  y  pen 
hwn  a'r  rhai  dilynol.  Ond  nid  oes  dim 
iV  wneyd. 

Gof.  3. — Pwy  oedd  gyfrifol,  &c. 

Os  fy  ngolygiad  cyntaf  dan  yr  ail 
ben  uchod  sydd  gywir,  syrthiai  y  cyf- 
rifoldeb  ar  y  meistr ;  ond  os  yr  ail  ol- 
ygiad  sydd  gywir,  syrthiai  y  cyfrifol- 
deb  ar  y  gwas.  Yn  ol  y  golygiad  cy- 
meradwy  genyf,  yr  oedd  pob  un  yn 
gyfrifol  drosto  ei  hun.  Yr  oedd  Uu- 
oedd  Israel  o  dan  lywodraethiad  Mo- 
ses  ac  Aaron ;  eto  pan  bechai  rhywun, 
•'Bydded  dy  bechod  ar  dy  ben  dy 
hun,"  oedd  hi. 

Gof.  4. — I  ba  raddau  mae  yr  apostol 
Paul  )m  anog  y  gweision  i  fod  yn  ddar- 
ostyngedig  i' w  meistriaid  ? 

Can  belled  ag  nad  oedd  ymyríad  yx 
awdurdodau  yn  cyfyngu  ar  eu  rhyddid 
i  gyflawni  ewyllys  ddatguddiedig  eu 
Duw.  Pes  anogasai  Paul  hwy  yn  wa- 
hanol  ac  yn  mhellach  na  hyn,  buasai 
yn  condemnio  dadblygiad  Moses,  y  tri 
llanc,  a  Daniel,  y  prophwydi,  y  Bed- 
yddiwr,  a  Christ,  Pedr  ac  loan  o  ílaen 
y  cyngor,  o'u  ffydd,  ac  yn  benodol  ei 
ymddygiad  ei  hun  er  ei  droedigaeth  1 
Buasai  hefyd  yn  condemnio  ymddygiad 
byth  glodus  hoU  anghydíTurfwyr  â  thrais 
a  chyfeiliomad,  pob  gwlad  ac  oes,  yn 
wleidyddoi  a  chrefyddol !  Can  belled 
ag  yx  hawliai  Ca&sar  ddim  ond  ei  eiddo, 
y  ceisiai  Llywiawdwyr  gledd)rf  Duw ; 
can  belled,  meddaf,  ag  yr  ymddygai 
Llywiawdwyr  yn  ol  darbwylliad  syn- 
wyr  cyffredin,  ystjrriwyf  y  golygai  Paul 
ì'r  saint  ufuddhau  idd^mt.  Ar  yr  un 
pryd,  nid  wyf  yn  yst^rried  y  golygai 
Paul  i'r  saint  pan  yn  anufìiddhau  i  fes- 
urau  anghyfìawn,  wrthwynebu  gyda 
thymerau  gwyllt  a  chnawdol  y  byd  an- 
nghrediniol ;  ond  dangos  angh)nfiawn- 
der  y  mesurau,  mewn  modd  gost)mged- 
ig  a  charedig ;  ac  os  na  wnai  hyny  y 
tro,  dysgai  hwynt  i  ddysgwyl  yn  amyn- 
eddgar  a  ffyddiog  am  ymwared  yn  am- 
ser  Duw. 


•GjWI^EIDDIOl  A  ÇETHOLEDiq. 


GAN  AP  P.  A.  MON. 


XI. 


Prosperìty's  the  veiy  bond  of  love ; 

Whose  fresh  complexion  and  whose  beart  to- 

gether, 
Afflictìon  alten.  ->  Shahespiort, 

Llwyddiant  yw  cadarn  rwymyn  cariad  ; 
Gwedd  dirf  yr  hwn  a*i  galon  oll  y*nghyd, 
Adfyd  cyfnewidia. 

— Dirwir  a  gydnabyddir  yn  rhwydd 
gan  luaws  o'r  hil  ddynol,  a  draethir 
gan  y  Bardd  o  Avon  yn  y  llinellau  uch- 
od.  Mae  rhai  o  honom  wedi  profî,  fel 
Timon  o  Athen,  giliadau  y  rhai  a'n 
hedmygent  ac  a'n  clodforasent  pan 
oedd  y  byd  yn  gwenu  arnom  ;  ond 
gyda'i  wg,  diílanasant  megys  cy^od 
pan  nad  oedd  y  sylwedd  yno  mwy  ! 

Efallai  mai'r  peth  anhawddaf  i'r 
natur  ddynol  gymmodi  ag  ef,  ydyw  an- 
ffyddlondeb  cjrfeillion  yr  ymddiried- 
wyd  ynddynt,  y  rhai  a  brofant  mor  ar- 
w)meboI  oedd  eu  proffes.  Gall  d)m  a 
gyferfydd  ag  adfyd,  yr  hwn,  heb  im- 
rhyw  drosedd  o'i  eiddo  ei  hun,  a  sy- 
mudir  yn  ddisymwth  o  sefyllfa  íwydd- 
ianus  a  chysurus,  i  sefyllfa  o  dlodi,  at 
yr  hyn,  yn  fynych,  yr  ychwanegir  af- 
iechyd  ac  anhwylder  meddwl — gall  y 
cyfryw  ddyn,  meddaf,  fod  yn  weü  áynj 
yn  mhob  ystyr,  nag  oedd  cyn  eî  god- 
wm ;  yr  hyn  a  ddeng)rs  fod  ei  br^ed- 
igaeth  wedi  bod  yn  fendith  iddo.  Ac 
etto  dal  yn  ol  y  mae  ei  gyn-gyfeillion ; 
rhai  o  honynt  gallasid  meddwl,  o  her- 
wydd  eu  bod  yn  proffesu  crefydd,  a  fu- 
asent  )m  llawenychu  yn  ngherddediad 
amgenach  eu  hen  gyfaîll.  Na,  )rr  oedd 
cyfoeth  jtí  cuddio  lluaws  o  bechodau, 
cra  nad  yw  rhinweddau  yn  cael  cydna- 
byddiaeth  ddyladwy,  o  herwydd  mai 
tylawd  yw  yr  hwn  sydd  yn  eu  harferyd ! 
Onid  yw  yn  anhawdd  cadw  y  natur 
dd)mol  rhag  chwerwi  o  dan  y  cyÛTW 
gam-ymddygiadau  ?  Ai  rhyfedd  i  Tl- 
mon  ymneiUduo  i  ddiffaethwch,  a  mell- 
dithio  )rr  holl  dd)moliaeth  ?  Ond  máe 
Cristionogaeth  yn  dysgu  uwch  philoso- 
phi  na  Phaganiaeth,  fel  y  gall  dyn,  er 
ei  holl  íriwiau,  godi  yn  uwch  na  chil- 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Gwreiddiol  a  DethoUdig. 


8i 


io  i  anialwch  i  fÿw  ar  ei  ben  ei  hun, 
gan  ysgomio  hoU  ddynolryw.  Galí 
edrych  í  mewn  iddo  ei  hun  a  chwilio  a 
oedd  efe  yn  hoUol  rydd  oddiwrth  farn 
gondemniol  ?  A  oedd  efe  wedi  defn- 
yddio  y  cynheddfau  a  pha  nd  y  ben- 
dithiwyd  ef,  i  wylio  a  rhagddarbodi  fel 
y  dylasai  ?  Ac  yn  yr  ymwybyddiaeth 
y  gallasai  iddo  fod  yn  esgeulus,  neu 
heb  fod  yn  ddigon  gochelgar,  y  mae 
yn  ymostwng,  ac  yn  arafailgodi  o'r 
dyfnderoedd,  gan  gydnabod  fod  tru- 
gareddau  hyd  yn  nod  mewn  barnedig- 
aethau.  "  Da  oedd  i  mi  fy  nghystudd- 
io,"  &c 

Ond  pan  b)rddo  cariad  yn  cyfnewid  ! 
O  Shaiespeare :  A  ydyw  yn  bosibl  i'r 
lodes  ddÌBiwed,  brydferth,  anwyl,  serch 
a  chariad  yr  hon  wyf  wedi  enill  yn  holl- 
ol,  priod  fy  mynwes.  yr  hon  sydd  yn 
meddwl  nad  oes  neb  gyffelyb  i  mi,  yr 
hon  a  ddywed  ei  bod  yn  fy  addoii,  a 
ydyw  yn  bosibl  i  gariad  hon  gyfnewid, 
os  goddiweddid  íi  gan  adfyd  yn  y  dy- 
fodol? 

Bf99p€riiÿs  the  very  òonä  of  hve  / 

Whùtê  frtsh  €omŷUxion  anä  whose  heart  tO" 

gethir^ 
AfflUtion  aìters» 

— **  Nid  y  Sais  a'i  dd^rfais  ddig, 
Aml  ei  anaf  mileinig, 
All  ddifa'n  iaith  iaith  hen  few, 
D'wedaf  mai  gormod  ydyw ; 
Rhaid  i'r  gweilch  crasfeilch  croesfaith 
Ein  lladd  ni  cyn  lladd  ein  hiaith ; 
Gwn  ein  bod  hyglod  eglur 
Yn  un  a'n  hiaith  berffaith  bur. 

Ni  all  yr  holl  ellyllon — na  dyfais 
Un  diafl  echryslon, 
Llid  anwar,  yn  Uaw  dynion, 
Fyth  roi  craith  i'r  heniaith  hon." 

— Fe  fydd  y  TesUment  Newydd  Di- 
wygiedig  ar  hyd  a  Ued  y  wlad  pan  wôl 
y  darllenydd  y  llinellau  h)m.  Fe  fydd 
3m  ddyddorol  ei  gymharu  o'i  ddechreu 
iV  ddiwedd,  yn  gyntaf,  â'nTestament 
Seisnig  awdurdodedig,  1611,  a  chyfrif 
y  cyfhewidiadau ;  yna  ei  gymharu  â*r 
Testament  Cymreig.  Gallem  gasglu 
na  fydd  y  c^rfnewidiadau  mor  lliospg 
o'u  cymharu  â'n  Testament  Cymreig, 
gan  fod  ysgolheigion  \$orí  yn  unfam 


parthed  rhagoriae^  y  cyfíeithiad  Cym- 
raeg  o'r  Beibl  ar  )rr  un  Saesnaeg.  Nid 
o'r  Seisnîg,  ond  o'r  Hebraeg  a'r  Roeg 
y  c^rfieithiwyd  ein  Beibl  Cymraeg. 
Ond  y  mae  copìau  gwell  o'r  Ysgryth- 
yrau  wedi  eu  darganfod — a'r  goreu  oll 
yn  gymharol  ddiweddar — nag  oedd  o 
fewn  cyrhaedd  cyfieithwyr  y  Beibl  awd- 
urdodedig,  161 1 — Beibl  y  Breninlago, 
fel  ei  gelwir, 

Yr  hyn  sydd  )m  s^mdod  )n¥,  er  bydd 
y  diwygiadau  yn  rhifo  miloedd  lawer, 
ni  effeithiant  gyfnewidiad  ar  gymaint 
ag  un  erthygT  o  ffydd,  nac  un  reol 
bywyd. 

Cwyna  Henry  Ward  Beecher  yn 
ddwys  am  glywed  o  hono  fod  y  dem- 
yn  prydferth  o  amlygiad  calon  yr 
lesu,  yn  maddeu  yr  odineb-wraig,  ac 
yn  herio  ei  chyhuddwyr,  yn  cael  ei 
dynu  o'r  Testament.  Mae  Beecher  yn 
barnu  y  bydd  o  )mo  yn  rhyw  le — ar 
ymyl  y  ddalen  fe  allai— ond  os  na  fydd, 
mae  H.  W.  B.  wedi  dyweyd  yn  gy- 
hoeddus  y  bydd  iddo  roddi  dalen  i 
fewn  a'r  hanes  yn  ysgrifenedig  â'i  law 
ei  hun.  Nis  gallaf  feio  Beecher.  Fe 
fydd  i  bob  un  sydd  ganddo  gopi  o'r 
Testament  a  ddygwyd  allan  rai  blyn- 
yddau  yn  ol  gan  yr  American  Baptist 
Uhion,  yn  debyg  iawn  o  edrych  sut 
mae  hwnw  yn  sefyll  wrth  ochr  y  Testa- 
ment  Diwygiedig.  Ryfeddwn  i  ddim 
pe  byddent  yn  debyg  iawn  i'w  gilydd. 
Cawn  weled. 

Yn  awr,  un  gair  o  gyfarwyddyd.  Fe 
fydd  dJtLtyw  o  gyhoeddwyr  llyfrau  rhad 
yn  dwyn  allan  argraffiadau  iselbrìs  o'r 
Testament  Diwygiedig  mor  fuan  ag  y 
cânt  afael  ynddo.  Mae'r  Atnerican 
Book  Exchange,  764  Broadway,  New 
York,  am  ddwyn  allan  wahanol  fîurf- 
iau,  yn  dechreu  mor  isel  z.ỳhunC  cent/ 
Eraiíl  yn  ddiau  a  gyhoeddant  rai  am 
ddeg  cent,  i  redeg  ochr  yn  ochr  gyda'r 
Dime  Novels,  Da  iawn  !  Er  o  bosibl 
y  bydd  yn  yr  argraffiadau  hyn  gyfeil- 
ioraadau,  ni  byddant  o'r  cyíryYr  natur 
ag  i  orbwyso  y  daioni  o  wthio  o'r  neiU- 
du,  i  ryw  raddau,  y  rubbish  sydd  )m 
Uygru  ac  /n  gwenwyno  meddyliau  ein 
hieuenctyd. 

Ond  gall  pawb,  ond  odid,  fforddio 
pymtheg  cdniog^      Derbyniais  circular 


Digitized 


byGoogle 


8a 


Bwrdd  y  Golygydd. 


[Meheíin, 


oddiwrth  Thomas  Nelson  &  Sons,  42 
Bleecker  Street,  New  York,  yr  hwn  a'n 
hysbysa  y  bydd  y  Revised  New  Testa- 
menty  Oxfofd  Edition,  i'w  gael  am  y 
prìsiau  canlynol : 

Nbnparei/ j2mo.-'$o.iS9    .20,    .65, 
.80,  1.75,  2.50,  4.00. 
Breyier  i6tno, — ^0.50,    i.io,    2.25, 

LongPrimer8vo. — ÿi.oo,  1.80,  3.25, 

4.50»  7-50- 

Ficay  Demy8vo, — ^2.50,  7.00, 10.00. 

Pica^    Royal  8vo. ;í4*oo,    10.50, 

16.00. 

Dyna  ddigon  o  amrywiaeth,  o  bym- 
theg  cent  i  un-ddolar-ar-b)antheg — y 
cynwysiad  yr  un  fath  yn  mhob  un — y 
gwahaniaeth  yn  y  prîs  yn  ymgodi  oddi- 
wrth  y  wisg  yn  benaf,  a'r  Uythyrenau  i 
raddau  Uai.  Gellir  ymddibynu  ar  gy- 
wirdeb  hollol  yn  y  rhai'n  oll. 


— Mae  yn  wireb  {axiom)  yn  ngwydd- 
oniaeth  poethder,  fod  gwres  yn  arledu 
pob  corph,  ac  wrth  gwrs  y  rtiae  oerder 
yn  eu  b^rrhau.  Ond  y  mae  un  eithrìad 
brydferth  a  haelionus  i'r  ddeddf  gyff- 
redin  hon.  Y  mae  hon  yn  cael  ei  ham- 
lygu  yn  y  dwfr ;  oblegid  a  chymeryd 
32  o  raddau,  yr  ydym  yn  canfod  fod 
oerder  yn  arledu  y  cyfan  islaw  32,  a 
gwres  )m  arledu  y  cyian  uwchlaw.  Os 
cymerir  dwfr  yn  212  o  raddau,  a  thynii 
oddiwrtho  y  gwres,  parha  i  gwtogi 
(contrcui)  nes  cyrhaedd  32 ;  yna  mae  y 
ddeddf  yn  cyfiiewid,  a'r  dwfr  yn  ar- 
ledu.  Yn  awr  y  mae  cyfhewidiad  y 
ddeddf  hon,  yn  y  man  neiUduol  yma, 
yn  arddangos  yn  rhyfeddol  ragfeddwl 
haelionus  y  Bôd  Dwyfol.  Trwy  y  cyf- 
newidiad  hwn,  y  mae  y  rhew  yn  symud 
yn  y  dwfr,  onidê  rhewai  ein  llynoedd, 
ein  haberoedd,  ein  hafonydd,  a'n  ffym- 
onau  yn  sylweddol — yn  soäd. 


8wi^dd  y  Gfoly^ydd. 


GAIR  AT  FY  NGHYFEILLION  YN 
AMERICA. 

Anwyl  Gyfeilüon — Yr  ydwyf  wedi 
bod  yn  hir  iawn  cyn  eich  anerch,  ond 
''gwell  hwyrnahwyrach."  Gwyddoch 
nad  ydwyf  yn  ngwaelod  y  môr,  na 
chwaith  yn  y  ddaear,  onide  buasech 
wedi  clywed  oddiwrthyf  yn  gynt.  Mae 
blinder,  prysurdeb,  a  thipyn  o  afîech- 
yd  wedi  fy  rhwystro  i  ddanfon  gair  at- 
och  hyd  yn  hyn.  Ymadewais  â'ch 
gwlad  fabwysiedig  fawr  a  phrydferth, 
yn  Tachwedd,  a  chefais  y  gipdrem  ol- 
af,  efallai  am  byth,  ami  o  borthladd 
mawreddog,  a  braidd  dihafal  Efrog 
Newydd,  pan  ruthrai  mil  a  myrdd  o 
adgofìon  a  myfyrdodau  drwy  fy  medd- 
wl,  cofnodiad  o  ba  rai  a  lanwent  rifyn 
cyfan  o'r  Wawr.  Rhoddais  iddi  fFar- 
wel  dwym  a  chalonog  Oymro,  gan 
wylo,  a  bendithio  ei  thrigolion  a'i 
Duw.     Wylwn  a  chanwn  bob  yn  ail ; 

Wylwn  ar  ol  fy  nghyfeillion 

Breswyliant  Amerìca  l&n, 
Ond  cofio  hen  Walia  anwylach 

A  droai  fy  nghwynfan  1  gftn. 


Cefais  fordith  Ued  arw  ond  cyfljrm,  a 
gwnai  cyílymdra  iawn  digonol  am 
dwrw'r  gwynt  a  berw  mawr  y  môr,  a 
melusai  y  cwbl  y  tiriad  yn  Liverpool. 
Fel  hyn  y  bydd  yn  ddiau  ar  derfyn 
y  fordaith  fawr  : 

Po  arwaf  fyddo'r  fordaith  tua'r  Gwawl, 
Melosach  fydd  y  porthladd  tawel,  dyd; 

Po  ddyfnaf  fyddo'r  ing,  uwch  íydd  y  mawl 
I*r  Òen  fii  farw  dros  ein  heuog  fyd ; 

Bydd  hyfryd  dôn  ar  dannau'r  deiyn  bôr, 
Yn  fwy  na  th&l  am  chwerwon  ddagrau  oes; 

Bydd  mynyd  dan  y  goron  uwch  y  ser, 
Yn  anghof  byth  i  ingawl  boenau'r  groes. 

Yn  mhen  wythnos  a  diwrnod  cefais 
fy  hun  yn  hwylio  i  fyny  trwy  yr  Irish 
Channel"— 

'*  Gweled  tiroedd  ar  bob  Uaw, 
Gweled  gwlad  fy  ngenedigaeth, 
Gweled  hefyd  Gwerddon  draw" — 

A  sicrhaf  chwi  na  fu  bachgen  erioed  yn 
falchach  i  weled  ei  fam  neu  ei  gariad 
nag  oeddwn  i, 

Pan  welais  gyntaf  fryniau  Gwalia  wen, 
O  draw  yn  fiu  yn  mwyn  gusanu'r  nen, 
K  Chymru  yn  addoli  wrth  eu  godrau, 
A'r  nefoedd  yn  ymagor  ar  eu  penau. 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Btorád  y  Golygydd. 


«3 


Wel,  wir,  yr  oeddwn  yn  wylo,  canu, 
caru,  addoli,  llesmeirio,  cofleidio,  cus- 
anu  a  neidio.  Efallai  y  d^rwedîr  mai 
gwendid  oedd  hyn  oll,  ond  caniataer 
i  mi  unwaith  ymífrostio  yn  fy  ngwen- 
did.  Cefais  lety  a  chroesaw  a  chysur 
yn  nhy  Mrs.  James,  19  Union  Street, 
Liverpool ;  ac  ni  cha  teithwyr  ei  well, 
ac  anaml  ei  gystal.  Darlithiais  yn  By- 
rom  Hall,  nos  Wener,  ar  "  Dafydd  Ev- 
ans,  Ff)monhenry,*'  a  chafodd  yr  hen 
írawd  a  minau  dderbyniad  croesawus,  a 
chyrhaeddais  orsaf  Narberth  nos  Sad- 
wm,  Ue  yr  oedd  amryw  o'm  cyfeiUion 
jm  fy  nysgwyl,  ac  yn  eu  plith  y  plant 
bach  yn  llamu  o  lawenydd  a  balchder, 
ond  "  y  fron  yn  rhy  lawn  i'r  tafod  lef- 
aru,"  a  minau  yr  un  fath,  ac  arllwysiad 
môr  o  deimlad  naturiol  trwy  goíleidio 
a  chusanu. 

Yn  mhen  tair  wythnos  traddodais 
ddarlith  ar  fy  nhaith  i  America,  ac  er- 
byn  hyn  yr  ydwyf  wedi  ei  thraddodi 
mewn  amryw  fanau,  ac  mae  "nhw"  yn 
dweyd  ei  bod  yn  dda  ìawn,  a  minau  yn 
Ued  goelio  mai  nid  cyfeiliomad  yw  y 
cwbl.  Fel  hyn  yx  ydwyf  wedi  treulio 
fy  amser  trwy  y  gauaf  mewn  dweyd  am 
America,  a  charu  tipyn  ar  Gymru  wen, 
ac  y  mae  y  "  lleuad  fèr*  yn  para  hyd 
yma.  Nid  ydwyí  wedi  bod  yn  Cily- 
cwm  eto  yn  gweled  bedd  **Nero." 
Bwriadwyf  fyned  yr  haf  yma. 

Cyflw)maf  fy  niolchgarwch  gwresoc- 
af  i  chwi,  fy  anwyl  gyfeiUion  yn  Amer- 
ìca,  am  eich  nawdd  i  mi  pan  yna,  am 
bob  gair  a  gweithred  garedig,  am  bob 
gwên  serchog  a  chydymdeimlad  Crist- 
ionogol  a  dderbyniais,  a  derbyniais 
Ìawer — mwy  nag  a  haeddwn — a  chy- 
maint  a  allwn  ddal ;  yr  oedd  yn  ddigon 
î  suëdo  lawr.  Carwn  eich  enwi  bob 
un  ;  rhoddai  hyn  íwynhad  i  mi ;  ond 
gwn  y  gwnai  yx  hen  gyfaill  Giraldus 
dori  allan  i  ddweyd,  ''O  !  'r  taid,  Tho- 
mas  bach,  paid,  wir,  'rwan,  cofìa  brin- 
der  y  gofod  ;  O  !  'r  taid,  paid  'rwan," 

Nid  anghofìaf  b^rth  eich  caredig- 
rwydd,  a  chyda  diolch  i  chwi,  diolchaf 
î  Dduw  pob  dyddanwch  am  ei  wenau 
a'i  amddiíFjm,  am  fywyd  a  mesur  o 
iechyd,  a  hwyl  weddol  ambell  waith, 
er  gwaethaf  bhnder  a  gwres,  y  rhai  a'm 
llethent  yn  lân,   nes  peri  i  fni  waeddi 


yn  aml,  "  Paid  a  mi,  fel  y  cryfhawyf." 
Gofìdiaf  am  na  welais  lawer  a  obeith- 
iwn  weled,  ac  hefyd  am  na  chefais  fwy 
o  gyfeillach  rhai  sydd  yn  anwyl  i  mi, 
ond  efallai  y  cawn  fwy  o  amser  y  tro 
nesaf. 

Diolch  am  y  Wawr  bob  mis.  Yr 
oedd  yn  ddyddorol  o'r  blaen,  ond  mil 
mwy  yn  awr.  Parhaed  i  wenu  arwlad 
y  Gorllewin,  a  thafled,  fel  arfer,  ambell 
i  wên  lon  arnom  ninau  yma. 

Tn  ìach,  yn  iach,  yn  awr  íỳ  hoff  gyfeiUion, 

Eich  Uuniau  y'nt  gerfiedig  ar  íy  nghalon, 

A  thra  bo  hon  o  dan  fy  mron  yn  curo, 

Nis  gallaf  fi  yn  wir  eich  hir  anghofio. 

Yn  '*  ngwlad  machludiad  haul"  bu'r  cwrdd  di- 

weddaf — 
Yn  "  ngwlad  y  dydd"  efallai  cwrddwn  nesaf ; 
Btt  melus  i  mi  yna  y  gyfeiUach, 
Ond  yn  y  Wynfa  wen  fe  fydd  felusach ; 
Mae  Cymru  Iftn  o  hyd  ar  dAn  yn  moli, 
A  Duw  o'r  nef  o  hyd  a  wena  ami ; 
Mae'n  fyw  aciach,  a'i  serch  yn  dyn  am  danoch 
A  deigryn  ar  ei  grudd  yn  cofio  atoch  ; 
Anwylaf,  fwynaidd  fam,  mae'n  caru  beunydd 
Ei  phlant  a  drigant  draw  dros  donau'r  Werydd, 
Ac  wrth  orseddfainc  gras  y  gwna'n  ddi-fraw 
Y  fam  a'r  plant  yn  fynych  jrsgwyd  llaw — 
Mae  hi'n  gweddio'n  aml  drosoch  chwi, 
A  gwn  gweddiwch  chwithau  drosti  hi. 
Mae'n  &ch  i  glywed  weithiau  ar  ei  thaith, 
Eich  bod  yn  caru  'ch  Duw,  eich  gwlad,  a'ch 

iaith, 
A  Uona  wrth  wel'd  y  Wasg,  y  Drych,  a'r  Wínor^ 
Yn  dod  oddiwrthych  dros  y  Werydd  fawr  : 
Parhaed  y  carìad  rhwng  y  plant  a'u  mam, 
A  Uosged  byth  mewn  cenedlgarol  fflam  ! 

B.  Thomas  (My/yr  Bmlyn), 
Bushacre,  Narberih^  Ebriü  18, 1881. 


DYFYNIADAU 

O  GOFIANT  Y  PARCH.    JOHN   PRICHARD, 
D.  D.,    LLANGOLLEN. 

Ganwyd  Dr.  Prichard  Mawrth  25, 
1 796,  mewn  fifermdy  bychan  yn  agos  i 
addoldy  y  Bedyddwyr  yn  Llaneilian, 
tua  milldir  o  dref  Amlwch,  yn  sir  Fon, 
Enw  y  lle  oedd  Tan-y-graig,  ond  gel- 
wid  ef  weithiau  Llain-ynielyn,  oddi- 
wrth  ddarn  o  dir  ar  flfurf  telyn  oedd  yn 
perthyn  i'r  lle.  Enw  ei  dad  a'i  fam 
oedd  John  a  Jane  Prichard.  Ganwyd 
ei  dad  yn  Chwefror,  1763,  a  bu  farw 
Chwefror  12,  1837,  yn  74mlwyddoed. 
Ganwyd  ei  fam  yn  Gorphenaf,  1766,  a 


Digitized 


byGoogle 


84 


Bwrdd  y  Gofygydd, 


fMehefin, 


bu  farw  Mehefin  8,  1852,  yi)  85  oed. 
Claddwyd  y  ddâu  yn  yr  un  bedd,  yn 
mynwent  y  Bedyddwyr  yn  Glanwydd- 
en.  Bu  ei  dad  am  fiynyddoedd  lawer 
yn  gaethwas  i  ddiodydd  meddwol,  ond 
pan  yr  oedd  tua  62  mlwydd  oed,  cym- 
erodd  c)rfiiewidiad  trwyadl  le,  a  bed- 
yddiwyd  ef  a'i  fab  ieuengaf,  Mr.  Wil- 
liam  Prichard,  Llandudno,  ar  yr  un 
pryd,  gan  y  Parch.  John  Roberts,  wedi 
hyny  o  Lansilin.  Dyma  fel  y  dywed 
Dr.  Prichard,  yn  nghofiant  ei  frawd, 
gyda  golwg  ar  jrr  amgylchiad  :  "  Gol- 
ygfa  ddymunol  i  gyfcillion  y  Gwared- 
wr,  yn  y  nefoedd  ac  ar  y  ddaear,  pech- 
adur  ifanc  heb  gyrhaedd  ei  ugain  oed, 
a  hen  bechadur  mawr  dros  driugain 
mlwydd  oed,  yn  profiesu  ar  gyhoedd 
mai  eu  hunig  obaith  am  fywyd  tragy- 
wyddol  oedd  yn  marwolaeth,  cladded- 
igaeth,  ac  adgyfodiad  lesu  Grist,  Mab 
Duw.  Er  íoá  fy  nhad  yn  meddu  syn- 
wyr  cyffredin  o  radd  uchel,  yn  weith- 
iwr  diddiogi,  yn  wybodus  uwchlaw  y 
cyffredin  mewn  mwnyddiaeth ;  fel  y 
dywedwyd  am  Naaman  y  Syriad  a'i 
ragoriaethau,  '  ond  yr  oedd  yn  wahan- 
glwyfus,'  rhaid  dywedyd  am  fy  nhad, 
jrr  oedd  yn  oferddyn,  ac  yn  jmfyd- 
ddyn ;  defnyddiai  ei  synwyr  a'i  ddawn 
canu  i  ddifyru  meddwon,  a  gwariodd 
yn  ei  oes  ganoedd  o  bunau  i  feddwi  ei 
synwyrau  ei  hun,  a  gwneyd  cam  a'i 
deulu.  Wedi  dyfod  at  lesu,  bu  cyf- 
newidiad  moesol  mor  eglur  amo  a 
ch^rfnewidiad  maes-lywydd  Syria.  Llef- 
ai  yn  fynych  mewn  teimlad  dwys,  ^Mí 
a  gefais  drugaredd  1'  Bu  fyw  am  tua 
deuddeg  mlynedd  er  gogoniant  i'r  hwn 
a'i  cipiasai  fel  pentewyn  o'r  g)meu  dân, 
a  bu  farw  a'i  *  bwys  ar  waed  yx  Oen.' " 
Yr  oedd  ei  fam  yn  wraig  gjrnil,  ofal- 
us,  a  gweithgar.  Llafuríodd  yn  ddi* 
wyd  i  fagu  ei  phlant,  yn  ngwyneb 
lláwer  o  anfanteision ;  ac  er  nad  oedd, 
fel  y  rhan  fwyaf  o'i  chyfoedion,  ond 
dynes  lled  anllythyrenog  ei  hun, 
gwnaeth  ymdrech  ganraoladwy  i  roddi 
addysg  i'w  phlant.  Yr  oedd  hithau 
mewn  oedran  lled  fawr  cyn  profiesu 
crefydd,  ond  gan  iddî  fyw  yn  hwy  na'r 
cyfFredin,  cafodd  gryn  lawer  o  flynydd- 
au  yn  y  wmllan,  a  bu  farw  "gan  ddys- 
gwyl   trugaredd   ein   Harglwydd  lesu 


Grist  i  fywyd  tragywyddol."  Darlunia 
Dr.  Prichard  ei  hangladd  yn  y  geiriau 
canljmol :  "  Claddwyd  hi  yn  Llan- 
wydden,  ar  yr  iieg  o  Fehefin,  1852, 
yn  medd  ei  gwr,  yr  hwii  a  gladdwyd 
bymtheg  mlynedd  yn  ol.  Cyn  cy- 
chwyn  yno,  pregethodd  Mr.  John  Grif- 
fiths,  ei  bugail,  oddiar  Mat.  24  :  42-44 
yn  synwyrol  ac  effeithiol.  Ac  yn  Llan- 
wydden,  rhoddes  Mr.  T.  R.  Davies, 
i*w  canu  ar  lan  y  bedd,  y  geiríau, 
'  Pan  byddwy*n  gorwedd  yn  y  Uwch» 

Mewn  heddwdi  gwna  im*  huno  ; 
Ac  adgyfodi  ar  dy  wedd, 

Pftn  glwywy'r  bedd  yn  dadglo/ 

ac  a  areithiodd  yn  bríodol  iawn  i'r  am- 
gylchiad.  Yr  oedd  yn  brydnawn  dydd 
Gwener  teg — haul  pump  o'r  gloch  yn 
tywynu  yn  hyfryd  ar  y  gladdía  lonydd, 
a'r  golygfeydd,  ac  agwedd  y  ddaear  yn 
adfywiol.  Pan  dawodd  y  cantoríon, 
dechreuodd  y  gog  byncio  ei  hundôn  ar 
gangen  gerllaw,  a  phan  orphwysodd, 
tarawodd  y  fronfraith  i  ganu  yn  fwyn 
oddiar  y  cangau  glaswydd,  ar  y  llaw 
arall ;  a  phan  ddystawodd  hîthau,  ail 
ddechreuodd  y  gog  ei  thôn  amserol. 
Yr  oedd  prydferthwch  yr  olygfa,  teg- 
wch  yr  hin,  tawelwch  y  llanerch,  cyn- 
wysiad  yr  araeth,  a  mwyneidd-dra  y 
cantoríon,  yn  gwneyd  i  mi  hoffi  trigle 
Uwch  fy  mam.  Tra  mae  ei  llwch  yn 
gorphwys  yma,  gobeithio  iod  ei  hys- 
bryd  mewn  prydferthach  bro,  Ue  mae 
tecach  hin,  a  thawelach  man,  a  mwyn- 
ach  cân ;  lle  y  cenir  i'r  lesu,  yr  hwB 
a'n  carodd,  ac  a'n  golchodd  oddiwrth 
ein  pechodau  yn  ei  waed  ei  hun,  ac  a'n 
gwnaeth  ni  yn  freninoedd,  ac  yn  ofF- 
eiriaid  i  Dduw  a'i  Dad  ef.  Iddo  ef  y 
byddo  y  gogoniant  )m  oes  oesoedd  ;  a 
hithau,  mi  hyderaf,  yn  uno  yn  y  gân." 
Nis  gallasom  gael  nemawr  i  ddim  o 
hanes  hynafiaid  Dr.  Prichard  yn  mhell- 
ach  yn  ol  na'i  rieni;  daethom  ar  draws 
cofnodiad  fel  hyn  yn  un  o'i  lyfrau 
pregethau :  "  Bu  farw  fy  nhaid  yn  y 
gwanwyn,  Chwefi-or  neu  Mawrth,  1825^ 
yn  y  86  flwyddyn  o'i  oedran,  a  chladd- 
wyd  yn  Rhydwyn."  Y  mae  nodiad  fel 
h)m  hefyd  yn  ei  gofiant  i'w  frawd,  Mr. 
W.  Príchard  :  "  Fel  y  gwel  y  darllen- 
ydd,  nis  gallai  W.  Prichard  ymffrostio 
yn  nghyfoeth  ei  rieni ;  eithr  pan  fydd- 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Bwrád  y  Golygydd. 


85 


ai  plant  y  byd  hwn  yn  ymffrostio  yn 
anrhydedd  bydol  eu  hynafiaid,  gallasai 
yntau  ddyweyd,  *  Yr  oedd  fy  nain  i  a 
Lord  Dinorben  yn  gyfyrdryd,  a'i  daid 
ef  a'i  thaid  hithau  yn  ddau  frawd.'  ** 


AMGUEDDFA  GYMREIG. 

Dyddorol  i  ni,  y  diwrnod  o'r  blaen, 

oedd  galw  gyda  y  Cymro  cenedlgarol, 

Daniel  L.  Jones,  Ysw.,  Brooklyn,  N.Y. 

Y  mae  ei  anedd-dy  yn  wir  deilwng  o'r 

enw   Amgueddfa    Gyrareig,    gan  mor 

llawn  ydyw  o   weddillion  hynafiaethol, 

yn  dwyn  rhyw  gysylltiad  a*n  cenedl  ni. 

in   mhlith  pethau    eraill    dangosodd 

watch  y  byd-enwog  01iver  Cromwell, 

yr  hwn  oedd  yn  sicr,  medd  Mr.  Jones, 

0  gyfF  Cymreig,  ac  yn  berthynas  agos  i 

Roger  Williams.     Ẃel,  ai  tybed  hefyd 

y  bu    hon  yn   eiddo   y  gwron   enwog 

Croniwell?    Digon   gwir,    ebe  Mr.  J. 

Edrychem  ami,  teimlem  hi,  ac  ymsyn- 

iem,  gan  geisio  sylweddoli  i  ddwylaw 

y  Cadfridog  a'r  gwr  mawr  hwnw  fod 

yn  ymaflyd  ac  yn  trosi   )rr  un  gwrth- 

ddrych.     Yn  y  man  arweinid  ni  i  fyny 

i  oruwch-ystafell,  Ue  y  dango&wyd  i  ni 

wreiddiau  coed  afalau  a  estynasant  eu 

breichiau  yn  flfurf  corph  dynol.     Tyst- 

iolaethai  Mr.  Jones   fod   y  gwreiddiau 

hyny  wedi  eu  cael  yn  medd  Roger  Wil- 

liams ;  ac  fel  rheswm  am  y  fifurf  a  gym- 

erasant,  dywedai  iddynt  dyfu  ac  ym- 

ledu  feíly,  gan  gymeryd  eu  ffurf  oddi- 

wrth  gorph  maluriedig  y  Rhyddfrydwr 

enwog,  pan  gan   reddf  yr  ymestynent 

yn  mlaen  am  feithriniad.     Cysegredig 

yn  wir  ydyw  y  gwreiddiau  hyn  gan  yr 

hynafìaethwr  çenedlgarol,   Mr.  Daniel 

L.  Jones.     Dangosodd  i   ni  newydd- 

iaduron  a  Uyfrau  yn  cynwys  erthyglau 

yn  traethu  am  Roger  WiUiams.     Dar- 

llenasom  yn  un  o'r  papyrau  hyn  hanes 

cwrdd,  flynyddau  yn   ol,  a  gynaliwyd 

er  ystyried  y  priodoldeb  o  gael  cofgol- 

ofii  hardd  ar  fedd  Roger  WiUiams,  yn 

mha  un   y  cofnodid  i  Mr.  Daniel  L. 

Jones  roddi  can'   dolar  i  ddechreu  at 

hyny.     Cydnabyddai  un  o'r  siaradwyr 

yn  y  cwrdd    hwnw  fod  y   Cymro  o 

Brooklyn  yn  hawlio  Roger  WiUiams 


fel  yn  perthyn  i'w  genedl  ef;  ac  nid 
oedd  dim  i'w  ddweyd  yn  erbyn  hyny. 
Dangosai  Mr.  Jones  i  ni  hefyd  y  rhif- 
yn  cyntaf  o  bapyr  newydd  Cymreig  a 
gyhoeddwyd  gyntaf  erioed  yn  Ameri- 
ca,  o  dan  yr  enw  Cytnro  America,  sef 
cyfrwng  pymthegnosol  o  wybodaeth 
fuddiol  mewn  hanesiaeth,  athroniaeth, 
celfyddyd,  crefydd,  dysg,  &c.  Caeref- 
rog  Newydd,  lon.  i,  1833.  Argraffed- 
ig  gan  J.  WiUiams,  ^^  Heol  Division. 
Deuddeg  o  rifynau  a  ddaeth  allan. 
Dygwyd  yr  anturiaeth  i  derfyniad  trwy 
i'r  argraifydd  gyfarfod  a'i  ddiwedd 
trwy  foddi.  Deallwn  mai  ar  y  bon- 
eddwr  hwn,  Mr.  Daniel  L.  Jones,  yr 
oedd  y  cyfrifoldeb  o'i  ddygiad  allan. 

Gofod  a  ballai  i  ni  fynegu  yr  haner 
o'r  henafiaethau  Cymreig  dyddorol  a 
ddygwyd  i*n  sylw.  Wrth  ymfwynhau 
yn  eu  canol  teimlem  fel  yn  cael  ein 
mantellu  gan  ysbryd  henafiaethol  Cym- 
reig ;  a'n  calon  a  gynesai  wrth  dder- 
byn  croesawiad  Cymro  mor  genedl- 
garol. 

"BRYS  I  FEDYDDIO." 

3/r.  GoL — Yn  mysg  erthyglau  dy- 
ddorol  y  Wawr  y  mae  yn  bleser  genyf 
ddarllen  jrr  editorialsj  ond  synais  nid 
ychydig  at  gynwys  yr  ysgrif  uchod. 
Diau  fod  rhywbeth  aUan  o  le ;  ond  ai 
tybed  mai  yn  y  "  brys"  yr  achwynir 
yn  ei  gylch  y  mae  y  diffyg  ?  Pa  le  y 
mae  yr  awdurdod  Ysgrythyrol  dros 
oedi  bedydd  ?  Onid  bedydd  baòanod 
yw  bedydd  y  Testament  Newydd? — 
h.  y.,  geni  o  ddwfr  ac  o'r  Ysbryd  yr 
un  diwmod  !  A  ddywedir  fod  gan  yr 
Apostolion  lygaid  mwy  craíf  i  ganfod 
twyll  nag  a  feddir  yn  awr  ?  Twyllwyd 
Phylip.  (Act.  8  :  13.)  Cyfeirlwch  at  y 
catechumens  j  gwell  genyf  droi  at  yr 
Arglwydd  ei  hun.  "  Gwnewch  ddysg- 
yblion  ;"  h.  y.,  dygwch  hwy  dan  fy 
iau ;  yna  bedyddiwch  hwy.  Wedi  hyny 
beth  ?  "  Gan  ddysgu,"  ác.  Dyna  y 
gwir  ddiffyg,  yn  ddiau.  Gwnaeth  yr 
eglwys  foreuol — nid  yr  apostolaidd — 
ddysgu  cyn  bedyddio,  yr  hyn  nadyw 
yn  y  comisiwn.  Yr  ydym  ni  yn  es- 
geuluso  dysgu  wedi  bedyddio,  yr  hyn 


Digitized 


byGoogle 


S6 


Bwräd  y  Golygydd. 


[Mehefin, 


sydd  yn  y  comisiwn.  Nid  pwyll  mwy 
wrth  fedyddio,  ond  ffyddlondeb  mewn 
egwyddori  y  bedyddiedig,  yw  angen 
mawr  yr  eglwys  heddyw — o  leiaf  dyna 
fel  y  darllenir  yr  Ysgrythyrau  gan, 
Yr  eiddoch, 
Coat5VÌlle,  E.  E. 

Er  a  ddywed  y  brawd  Edwards  i'r 
gwrthwyneb,  credwn  yn  ddiysgog  ein 
bod  yn  iawn  wrth  ddweyd  fod  gormod 
brys  i  fedyddio,  a  rhy  fychan  o  addysgu 
cyn  bedyddio  yn  yr  eglwysi  y  dyddiau 
hyn.  Ond  y  pwnc  mawr  ydyw  cael 
dynion  i  ddechreu  y  bywyd  crefyddol 
yn  ol  y  gair — eu  cael  wedi  eu  hail-eni. 
Rhy  ddiweddar  fydd  dysgu  dynion  an- 
nghrediniol  wedi  eu  bedyddio.  Paham 
y  rhaid  cael  Paul  i  blanu  ?  Ni  ysgrif- 
enwn  ragor  ar  y  pwnc  yn  bresenol ; 
bydd  croesaw  i  rywrai  eraiU  ymhel- 
aethu  arno.  Gol. 


BRAWD  FFYDDLAWN. 


Pan  yn  gweinidogaethu  yn  Miners- 
ville,  Pa,,  oddeutu  tair  blynedd  ar  ddeg 
yn  ol,  dygwyddodd  i  frawd  ffyddlon, 
o'r  eglwys,  sef  Mr.  Isaac  Owen,  gyfar- 
fod  a'i  ddiwedd  yn  y  gwaith  glo,  trwy 
i  ddarn  o'r  nen  syrthio  arno.  Cyn- 
yrcbodd  ei  farwolaeth  ar  y  pryd  deim- 
ladau  trallodus  yn  ei  deulu,  yn  yr  eg- 
Iwys,  ac  yn  mhlith  ei  gyfeillion  Uuosog. 
Brawd  da,  ffyddlon,  oedd  ef,  hynod 
selog  gyda'r  achos,  mewn  gair  a  gweith- 
red.  Ar  gareg  ei  fedd  yn  Minersville, 
mae  yr  englyn  canlynol  yn  gerfìedig : 

Cywir  oedd  Isaac  Owen — a  duwiol 
Ei  duedda'i  elfen; 
O'i  wyro  i'r  ddaearen, 
'N  iach  ei  nwyf  aeth  uwch  y  nen. 

Mae  Mrs.  Purcell,  ei  weddw,  yn  byw 
er's  blynyddau  yn  Mahanoy  City,  yn 
chwaer  dda,  selog,  ac  yn  deilwng  o 
gael  ei  chyfrif  yn  un  o  ddiaconesau  yr 
eglwys. 

Pruddaidd  gofiwyf  Isaac  Owen, 

A'r  ffyddloniaid  íiwyddi'n  ol, 

Oe'nt  yn  flyddlon  gyda'r  achos, 

Heb  ymrwystro'n  wag  a  ffol. 

O,  mor  weithgar  oedd  yr  eglwys, 

Pawb  yn  Uenwi'n  dda  eu  Ue, 

Ac  arwyddion  hawdd  eu  gweled 

O  foddionrwydd  Brenin  Ne'. 


YR 


ERTHYGL  AR  Y  DEG  LLWYTH. 

Hyderwn  y  bydd  yn  dda  gan  ein 
darllenwyr  gael  yr  erthygl  ddyddorol 
hon,  a  welir  yn  flaenaf  yn  y  rhifyn 
hwn.  Ysgrifena  y  brawd  Ap  P.  A, 
Mon  atom,  gan  ddweyd,  "  Yr  wyf  yn 
gobeithio  y  bydd  i  chwi  gyhoeddi  yn  y 
Wawr  ysgrif  y  Dr.  Hugh  Jones  ar  y 
Deg  Llwyth,  bob  gair — ^bob  gair,  nid 
synopsis  o  honi."  A  h)ai  yr  ydym 
wedi  cydsynio  mor  belled,  oddigerth 
rhoi  y  cyfeiriadau  Ysgrythyrol  a  Uenor- 
ol  a  noda  yr  awdwr  parchus,  i  ategu  ei 
ymadroddion.  Gadawsom  y  cyfryw 
allan,  oblegid  prinder  gofod — rhoddwn 
y  gweddill  o'r  ysgrif  yn  y  rhifynau  dy- 
fodol.  Canfydda  y  darllenydd  sylw- 
gar  fod  y  gwaith  yn  cynwys  Uawer  iawn 
o  wybodaeth  werthfawr.  A  chan  fod  ' 
y  mater  yn  tynu  cymaint  o  sylw  dysg- 
edigion  ac  eraill  yn  y  dyddiau  h)ni,  hy- 
derwn  y  ca  sylw  darllenwyr  y  Wawr. 
Amcan  yr  ysgrif  y w  dynoethi  y  fläloreg 
o  ddechreuad  luddewig  y  Prydeinwyr. 


WELE  YMA. 


Y  mae  arnom  eisiau  i'r  darllenydd 
wneyd  cyfiawnder  ag  ef  ei  hun  ac  a*r 
Wawr,  mewn  darllen  yn  fanwl  ac  ys- 
tyriol  yr  erthygl  flaenaf  o  gyfres  o  er- 
thyglau,  a  welir  yn  y  rhifyn  hwn.  Ni 
phetruswn  ddyweyd  y  talant  iddo  am 
ei  drafferth.  Mae  yn  dda  genym  weled 
y  brawd  anwyl  William  Jones  yn  trin 
ei  wrthwynebydd  mor  fedrus  ;  ni  syn- 
wn  ddim  na  fydd  yn  "gwichian"  tipyn 
o  dan  y  fíìangell  hon. 

Yn  canlyn  ceir  "Gohebiaeth  o  Gym- 
ru,"  gan  y  Parch.  H.  Cernyw  Wil- 
liams.  Buasai  yn  hynod  dda  genym 
gael  gohebiaeth  oddiwrth  Mr.  WiUiams 
bob  mis,  ond  dywed  ei  fod  yn  rhy 
brysur  \  addawa  anfon  atom  yn  awr  a 
phryd  arall.  Wel,  cofiwch,  frawd 
Williams,  yn  sicr,  canys  mynych  y 
cwynir  gan  ein  derbynwyr  da,  **  Gad-  | 
ewch  i  ni  gael  ychwaneg  o  hanes  Cym- 
ru  yn  y  Wawr." 

*'  Hyn  a'r  Llall"  sydd  yn  ddyddor- 


Digitized 


byGoogle 


i88i.J 


Bwrdd  y  Golygydd. 


87 


ol,  gan  y  Parch.  John  Eyans,  '*  brawd 
Fred."  Anhawdd  iawn  ydyw  cael  gan 
ybechgyn  doniol  yma  ^'  stico^^  ati,  i 
ysgrifenu  yn  gyson.  Yr  ydym  yn  ben- 
derfynol  na  chânt  lonydd  genyf  o  hyn 
allan. 

"Y  Parch.  David  Jones,  Caerdydd," 
gan  y  Parch,  D.  W.  Morris,  Hyde 
Park.  Na  feddylied  neb  ein  bod  yn 
adolygu  yn  ein  ffafr  ein  hunain.  Galw 
sylw  yr  ydym  at  waith  eraill,  rhag  na 
bo  yr  un  briwsionyn  yn  myned  ar  goll. 
Dywed  y  brawd  Morris,  "  Nid  oes  o  fy 
mlaen  yn  awr  un  ddalen,  na  brawddeg, 
na  gair,  o  hanes  am  dano ;  o'r  hyn  a 
ddarllenais,  a  glywais,  ac  a  gofìais,  yn 
unig,  yr  wyf  yn  ysgrifenu."  Wel,  dear 
anwyl,  sut  mae'r  dyn  yn  cofio  dates  a 
roanylion  fel  hyn !  Addawa  y  brawd 
Morris  ysgrifenu  bob  mis  erthygl  o 
natur  hon  ar  y  cewri  Bedyddiedig  Cym- 
reig,  y  rhai  y  mae  eu  coffadwriaeth  yn 
fendigedig. 

Bydd  yn  fuddiol  iawn  i'r  rhai  ydynt 
ddiofal  i  gadw  yn  sanctaidd  ddydd 
Duw,  ddarllen  yn  fanwl  atebiad  y 
Parch.  Llewelyn  Rees.  Mae  yn  ei 
wneyd  yn  fater  personol.  Diolchwn 
i'r  brawd  D.  A.  Davies  am  ddwyn  y 
mater  teilwng  hwn  i  sylw. 

Mae  Ap  P.  A.  Mon  yr  wreiddiol  a 
detholedig  o  hyd.  Mae  ganddo  ef 
damaid  i'r  llenorion,  vn  gystal  ag  i'r 
Cristionogion — i'r  bacn  a'r  mawr.  Y 
neb  a  ddarlleno,  yst)rried. 


TYSTEB  DR.  PRICE. 

Deallwn  fod  tysteb  gyffredinol  yn 
cael  ei  gwneyd  yn  Nghymru  gan  yr  en- 
wad,  i'r  Parch.  Thomas  Price,  D.  D., 
Aberdare ;  credu  yr  ydym  y  dylai  ei 
gyfeiUion  yn  America  wneyd  rh)rwbeth. 
Diamheu  fod  yn  y  wlad  hon  luoedd  a 
deimlent  fel  rhoddi  rhywbeth  at  dysteb 
y  Dr.  Price,  yr  hwn  sydd  wedi  bod 
mor  flfyddlawn  dros  ein  hegwyddorion 
am  gynifer  o  flynyddoedd.  Pwy  byn- 
ag  fyddo  yn  ewyllysio  cyfranu,  gallant 
aníon  eu  rhoddion  i  ni,  a  throsglwydd- 
wn  hwynt  i*r  Trysorydd,  gan  roddi  cyf- 
rif  o'r  enwau  yn  y  Wawr. 


Y  PARCH.  FRED.  EVANS,  D.  D. 

"Wel,  y  mae  Ednyfed  yn  dod  yn 
ol,  onid  yd)rw  ?"  Dyma  fel  ein  cyf- 
erchir  yn  fynych  )m  y  dyddiau  presen- 
ol.  Yr  atebiad  sydd  genym  ydyw  hwn : 
Mae  yn  debyg  iawn  ei  fod  yn  dod  yn 
ol  yn  yfall  nesaf.  Dywedir  fod  yr  eg- 
Iwys  jTí  Franklin  yn  zAt\\Q.áMpafsonage 
iddo  erbyn  y  daw. 


MYFYR  EMLYN. 


Yr  oeddym  wedi  dechreu  digio  wrth 
Myfyr  Emlyn,  wrth  ei  weled  ef  mor  an- 
niolchgar,  ac  mor  anghofus  o  honom, 
wedi  iddo  ein  gadael.  Mae  wedi  enill 
ei  le  yn  ol  yn  ein  serchiadau  eto,  trwy 
iddo  anfon  atom  oll  yr  anerchiad  cynes 
a  welir  yn  y  rhifyn  hwn.  Gwylied  ef 
redeg  dim  ar  ein  gwlad  ni  i  lawr,  wrth 
ddarlithio  ami  draw  yn  Nghymru. 
Bydd  yn  dda  genym  glywed  oddiwrtho 
yn  ûian  eto. 


TRO  FFOL. 


Rhoddodd  y  seneddwyr  Conkling  a 
Platt,  o  Dalaeth  New  York,  eu  swyddi 
i  fyny  fel  seneddwyr  y  Talaethau  Un- 
edig,  ar  y  i6eg  o'r  mis  diweddaf,  am 
eu  bod  yn  wrthwynebol  i  benodiad  y 
Barnydd  Robertson  gan  yr  Arl)n¥ydd 
yn  Gasglydd  i  borthladd  New  York. 
Mae  y  blaid  Werinol  yn  gyíFredinol  yn 
condemnio  y  weithred,  Mae  y  cyn- 
seneddwyr  )m  dra  awyddus  i  gaei  eu 
hail-ethol  ;  ond  cynelir  cyfarfodydd 
yn  mhob  parth  o'r  Dalaeth  a  danfonir 
deisebion  i'r  cynrychiolwyr  yn  Albany 
yn  deisyf  arnynt  beidio  ei  hail  ethol,  a 
dewis  seneddwyr  yn  eu  lle  a  gefnogant 
yr  Arlywydd.  Achosodd  y  mater  gryn 
gyffro. 


MAN-LEWYRCHIADAU. 

— Llesg  gan  henaint  ydyw  y  Parch. 
D.  Jenkins,  Hubbard,  O.  Ychydig 
mae  yn  ei  ymlwybro  yn  bresenol.     Da 


Digitized 


byGoogle 


ss 


Bwrdd  y  Golygydd. 


fMehefin, 


fod  ganddo  '*  dicinach"  erb)m  dyddiau 
blin.  Dymuna  ei  gofio  yn  gynes  at  ei 
gyfeillion  oll.  Enwa  amryw  o'i  hen 
firyndiau  y  mae  yn  cofio  yn  fawr  atynt. 

— Drwg  genym  orfod  dweyd  fod  y 
brawd  anwyl  y  Parch.  Benjamin  Bow- 
en,  Olyphant,  yn  dyoddef  yn  drwm 
oddiwrth  effeithiau  anhwylderau  corph- 
orol  a  phwjrsau  blynyddau.  Nid  yw 
yn  gallu  pregethu  ond  ychydig  ambell 
dro. 

— Mae  y  Llawlyfr  Moliant  wedi  cy- 
mèryd  yn  America  yn  ardderchog.  Y 
mae  naw  cant  wedi  eu  gwerthu  eisoes, 
a  buasai  y  fil  wedi  myned  er's  wyth- 
nosau  pe  yn  yr  hen  nodiant.  Anfon- 
odd  y  pwyllgor  yn  Nghymru  gant  o 
gopiau  yn  y  sol-ffa  yn  fwy  na'r  archeb, 
ac  y  mae  c)mifer  a  hyny  yn  ormod. 
Dichon,  o  ran  hyny,  fod  amryw  eto 
íiiasai  yn  hoffi  cael  rhai  o  honynt. 
Byddwn  yn  anfon  am  gyfienwad  new- 
ydd  yn  ddioed  yn  yr  hen  nodiant. 
Brysied  pawb  fyddo  am  ychwaneg  i  an- 
fon  atom  faint  sydd  eisiau,  canys  ni 
anfonwn  ond  yn  ol  rhif  yr  archebion. 
Gwelwn  fod  yr  ugeinfed  fil  o'r  Uyfr  all- 
an  yn  Nghymru.  Mae  argraffiad  bras 
heb  y  tônau  yn  cael  ei  ddwyn  allan 
hefyd,  i'w  roi  ar  y  pwlpud,  ac  at  was- 
anaeth  hen  bobl  a  phersonau  gwanaidd 
eu  golygon. 

— Y  mae  y  Parch.  John  E.  Evans, 
Woodbine,  111. ,  wedi  dod  yií  ol  yno, 
wedi  bod  am  fiwyddyn  yn  mhellach  yn 
y  Gorllewin.  Mae  Mr.  Evans  yn  sel- 
og  dros  y  Wawr,  a  da  genjrm  bob  am- 
ser  glywed  oddiwrtho.  • 

— Diolchwn  i'n  cyfeillion  yn  y  Gor- 
Uewin  am  eu  ff"yddlondeb  dros  y  cy- 
hoeddiad. 

— Y  rhwystr  mawr  yn  Burmah  i 
Iwyddiant  yr  efengyl  ydyw  Buddiaeth 
{Buddhism),  Gwel  y  "  Maes  Cenadol" 
yn  y  rhifyn  hwn. 

— Ebai  y  brawd  Thomas  Evans,  Si- 
oux  Rapids,  lowa:  ''Frawd  Griffìth — 
Yr  ydym  yn  meddwl  y  gallech  chwi 
fod  yn  gwybod  am  ryw  rai  ydynt  yn 
awyddus  i  symud  i'r  Gorllewin.  Os 
gwyddoch  am  ryw  rai,  byddwch  cystal 


a  rhoddi  cyfarwyddyd  i  ni  i  ysgrifenu 
atynt."  Gwnawn,  gyda  y  parodrwydd 
mwyaf ;  canys  gallwn  yn  galonog  anog 
pobl  o  duedd  ymfudo  i'r  Gorllewin  i 
ddewis  eich  sefydliad  chwi — sefydliad 
campus  ydyw. 

— Mae  ugain  o  Wawriau  yn  myned 
i  Morris  Run  yn  fisol.  Y  brawd  ffydd- 
lon  John  W.  Phillips,  yw  y  dosbarthwr, 
a  gwna  ei  waith  yn  rhagorol. 

— Da  genym  fod  yr  achos  Bedydd- 
iedig  Cymreig  wedi  ei  ail  gychwyn  p 
Shamokin,  Pa.,  yn  yr  hen  gapel;  mae 
y  brodyr  ydynt  yno  yn  teimlo  yn  selog 
ac  yn  benderfynol  i  wneyd  eu  goreti 
dros  yr  achos.  Pregethir  iddynt  gan  y 
Parch.  Jeremiah  Griffìths,  Ashland. 

— Er  mor  ychydig  mewn  nifer  ydyw 
y  frawdoliaeth  yn  Mount  Carmel,  Pa., 
nid  yn  hawdd  y  ceir  brodyr  mwy  ym- 
drechol  na  hwynt.  Maent  yn  bender- 
fynol  o  weled  yddyled  sydd  ar  y  capel 
wedi  ei  symud  cyn  hir.  Mae  ganddynt 
dy  cwrdd  bach  twt. 

— Dîolchwn  i  Mr.  David  T.  Price, 
British  Columbia,  am  barhad  ei  ffydd- 
londeb.  Un  o  deulu  y  Cefn  Mawr  yw 
ef,  ac  un  o  ddysgyblion  yr  anwyl  EUis 
Evans,  D.  D. 

— Bydd  yn  dda  gan  gy feillion  y 
Parch.  Jonathan  Nicholas,  Spencer, 
N.  Y,,  ddeall  ei  fod  ef  yn  hynod  hapus 
ac  yn  llwyddianus  yn  maes  ei  weinid- 
ogaeth. 

— Mae  y  Parch.  Edward  Jenkins 
wedi  symud  i  Palmyra,  ac  yn  cyfyngu 
ei  weinidogaeth  i'r  eglwys  yn  y  Ue 
hwnw  yn  bresenol.  Mae  Palmyra  yn 
dod  yn  lle  poblogaidd,  gweithfeydd 
glo  yn  agoryd  a  lluosogi,  yr  hyn  sydd 
yn  tynu  llawer  o  weithwyr  i*r  ardaL 

—  Ysgrifena  gohebydd  o  RoUing 
MiU  HiJl,  ger  Wilkesbarre,  Pa.,  atom 
fel  hyn  :  '*  Mae  yr  achos  ar  ei  gynydd, 
cyfarfodydd,  poblogaidd  ar  y  Sabboth, 
Mr.  John  Raberts  yn  pregethu  yn  dra 
derbyniol  gan  y  bobl  a'r  gwrandawyr. 
Diolchwn  i  Dduw  trwy  lesu  Grist  am 
ei  anfon  yma.  Mae  yma  ysgol  Sab- 
bothol  lled  gref-*-rhifa  oddeutu  70  ar 
gyfartaledd."       \ 


Digitized 


b^Google 


i68i.] 


Barddomaeth» 


89 


Barddoniaeth. 


RHOSYN  CYNTAF  YR  HAF. 

Testyn  CystacUeaol  Eisteddfod  Hyde  Párk, 
Dydd  Gwyl  Sant  Pndrìg,  1881,  ar  fesur 
•'Toriady  Dydd." 

Mae  rhosyn  cynta'r  hafddydd   yn  tyfu  yn  j 

drain, 
Fel  llygad  seraph  syllu  mae,  pan  fyddo'r  coed 

yngain  ; 

Y  tecaf  yw  y  rhosyn  o  flodan  heirdd  y  maes, 
A  gemyn  yw,  digymar  nn,  mewn  gwisg  o  hug- 

an  laes; 
láae  ef  yn  blentyn  anian,  a  thyner  yw  ei  rudd, 
O'i  Iwyn  mae  peraroglau  swyn  yn  taenu  gyda'r 

dydd, 
Mae  hefyd  yn  adloni  ac  yn  adfywio'r  claf, 
A  balchder  sydd  mewn  llanerch  am  rosyn 

cynta'r  haf. 

Y  rhosyn  sydd  yn  gwenu  y'ngwjmeb  hanlwen 

dlos, 
Mae  addum  prydf  erth  ar  y  berth,  aroglir  ef  y 
noa, 

Y  blaenflrwyth    yw    o'r   meirw,  a  phlentyn 

cynta'r  haf : 

Y  tyst  fiÿddlona'  y  cawn  cyn  hir  hoff'  flrwythau 

llawn  a  braf ; 
Mae  gruddiau  coch  y  rhosyn  yn  gelf  o  waith 

ein  Duw, 
A  gwyrddion  ddaii  y  ddraenen  fad  i'r  rhotyn 

gorsedd  yw; 
Maegwlith  yn  ei  addnmo  ft  pherlan  heirdd  oV 

nen, 
Ac  yntau  sydd  fel  seren  dlos  rhwng  cangau'r 

ddraenen  wen. 

Y  blodau  a  fu'n  harddwchsydd  eto  yn  eu  bedd, 
A  rhosyn  cynta'r  hafddydd  mwyn  sydd  ar  ei 

newydd  wedd, 
A  Unn  y  gwanwyn  amo  yn  newydd  a  di-ail, 
A'r  hnan  wenodd  ar  ei  wedd,  a  gwrídodd  yn  y 

dail ; 
Mae'n  brawf  o  adgyfodiad  gwiwedig  flodau'r 

nais ; 
£r  bod  yn  mynwent  gauaf  du,  cyfodant  wrth 

ei  lais, 

Y  ddaear  oedd  yn  Ilwydaidd  a  welir  mewn 

gwisg  werdd, 
A  rhosyn  cynta'r  hafddydd  sy'n  gain  a  thestjrn 
cerdd. 

Mae'r  ddaear  oll  mewn  pryder  am  wel'd  y 

rhosyn  mad 
Sydd  wyn  a  gwrìdog  fel  yr  haul  a  chenad  Duw 

i'n  gwlad ; 
Hae  gwel'd  y  rhosyn  cynta'n  dadlenu'r  haf  a'i 

fri, 
A  phobpeth  byw  o  fewn  y  byd  a  fola'r  rhosyn 

cu; 

Y  Duw  fu  yn  gofalu  am  rosyn  cynta'r  haf 


Yn  nyfnder  oerni'r   gauaf  du,  a  dd'wedodd 

minau  gaf 
O  ddyfnder  bedd  fy  nghodi  i  eistedd  gydag  ef 
Yn  hardd  fy  Uun  fel  lesu  gwiw  yn  ninas  bw  y 
nef. 

•'  lolo  Fychaní* 
Sef  Edward  E.  Jones,  Proiridence,  Plu 


Y  GWAS  ESGEULUSEDIG, 

A  chamrau  blin,  a  Ilygad  Ilaith 
Ai  dyn  disylw  ar  ei  daith — 

Dyn  Duw  a  daflwyd  heibio ; 
A  dd'wedir  iddo  wneuthur  drwg, 
A  thynu  arno  wawd  a  gwg 

Y  rhai  sy'n  ei  ddibrísio  ? 

Na,  ni  wnaeth  ddrwg,  mewn  gyrfa  hir, 
Ond  gŵnaeth  ei  oreu  dros  y  gwir, 

A  Üiros  eneidiau  dynion  ; 
Ei  fywyd  ro'cs  yn  aberth  byw 
Er  Iles  i  ddyn  a  chlod  i  Dduw; 

Er  cjrmaint  ei  dreialon. 

Ond  dyraod  drom  afiechyd  maith 
Osododd  derfyn  ar  ei  waith, 

Ac  ar  ei  ddefnyddioldeb ; 
Yn  mara  y  byd,  nid  yw  yn  awr, 
O  unrhy  w  les  tra  ar  y  Ilawr 

Nes  cyrhaedd  anfarwoldeb. 

A  chamrau  blin,  a  Ilygad  llaith 
Mae'n  myned  eto  ar  ei  daith, 

Ond  'nawr  mae  yn  heneiddio ; 
A'r  rhai  fu  gynt  yn  cana'i  glod 
Sy'n  edrych  arno'n  myn'd  a  dod 

Heb  farch,  na  sylw  iddo. 

Heb  allu  enili  dim  at  fyw, 

Na  dim  yn  'stor,  ond  cyfoeth  Duw — 

A  oes  rhy w  rai  i'w  beio  ? 
**  Ni  íynwn  ddyn,"  medd  Dìycs  hy', 
**  A  lanwo'i  le  mewn  parch  a  bri — 

A  neb  yn  òeidäio  wffHo, 

£r  cael  ei  wrthod  amser  maith, 
Nid  Ilwyr  unigol  yw  ei  daith — 

Daw'r  Anweledig  ato ; 
Ac  enfyn  ef  ei  engyl  glftn 
I'w  nerthu  ar  ei  daith  yn  mla'n, 

A  gweini  cysur  iddo, 

A  chamrau  blin,  a  Uygad  llaith, 
Nis  gwelir  mwyach  ar  ei  daith, 

Wr  Duw  yn  myned  heibio ; 
Mae'r  gwaith  ar  ben,  ac  yntau'n  rhydd, 
Yn  nghwmni  Duw  a  theulu'r  fiydd, 

Heb  byth  ei  esgeuluso. 

Nac  ofned  unrhyw  was  i  Grìst, 
Er  gorfod  rhodio'n  wyneb  drist, 

Mewn  nychdod  a  thylodi ; 
Er  bod  yn  hen,  a'i  daflu  ma's, 
Ni  edy  ef  ei  ffyddlon  was — 

Ca  nefoedd  i  gartrefu. 
Arall-eirìad,  gan  }.  Edk.£D  Jonbs. 


Digitized 


byGoogle 


90 


Barddomaeth. 


Mehefin, 


ENGLYN  CAREG  BEDD 

T  PARCH.  THOMAS  HOLLAND. 

Yr  awr  hon,  y  Uon  ddarllenydd— ystjr 
Yn  wastad  dy  ddefhydd, 
A  chofia  'n  bena'  beunydd 
Heb  ragfam  y  farn  a  fydd. — Y  GoG. 


MAWREDDAU'R  lESU. 

Enw  lesu  sydd  yn  anwyl, 
Ynddo  ceir  tiysoratt'r  nef ; 

Ac  nis  gall  un  sant  na  cherub 
Dreiddio  eì  fawreddaa  ef ; 

Pwy  sydd  debyg,  &c., 
Iddo  cin  holl  deulu'r  nef. 

lesu,  prophwyd  mawr  ein  cyffes, 
Archoffeiriad  odiaeth  yw, 

Brenin  y  breninoedd  hefyd 
A  chynaliwr  pobpeth  byw ; 

Dttw  y  duwiau,  &c., 
Cyd-addolwn  ger  ei  fron. 

Os  ediychwn  ar  y  cread, 

Gwelwn  yno  allu  Dnw, 
Ond  wrth  edrych  1  Galfaría 

Gwelwn  feirw'n  dod  yn  fyw, 
Gwyrth  y  ^yrthiaa,  &c., 

Gwyrth  y  canad  mwya'  'rioed. 

liiae  y  perffeithderan  dwyfol 
Yn  dysgleirio  yn  yr  lawn, 
A  gofynion  deddf  doredig 
Oll  yn  cael  boddlonrwydd  ilawn, 

Haleliwia,  &c., 
Byth  coroner  ef  yn  ben. 
Parsons^Pa.  Hugh  Owsn. 


LLINELLAU 

L  OL  T  DIWEDDAR  JOHN  B.  JONES,  PICATON- 
IGA,  WIS, 

Brawd  fu  farw  'n  Picatonic' 
Oedd  yn  addurn  mawr  i'r  lle ; 

Byr  y  cystudd  yma  gafodd 
Pan  y  galwyd  ef  i  dre'. 

Un  o'r  rhai  fiÿddlonaf  ydoedd 
Yn  yr  eglwys  ar  bob  pryd, 

Fel  pren  almon  'mhlith  y  coedydd 
Yr  adwaenid  ef  o  hyd. 

Ffyddlon  swyddog  am  fljmyddan 
Y  gweinyddodd  ef  i'r  saint, 

Ni  phetrusai  gario  beichiau 

Gan  nad  beth  en  rhif  a'u  maint. 

Oedd  ddadganwr  tra  rhagorol 

A'i  hoU  enaid  yn  y  dôn, 
Bywiog  ganai  a  gweddîai 

Fel  'r  arferai  yn  sir  Fon. 

Nid  gwan  ganwyll  oedd  dan  lestr 
Fel  mae  Uawer  yn  y  ty, 


Ond  yr  oedd  yn  seren  oleu 
Amlwg  3m  ein  hardal  ni. 

Mawr  y  gofid  sydd  o'i  farw, 
Galar  sydd  yn  eglwys  Ddnw, 

A'i  berth'nasau  a  hiraethant 
Ar  ei  ol  tra  byddont  byw. 

Mae  y  meddwl  yn  ofidus 
Pan  yn  claddu  saint  y  ne', 

Heb  un  arwydd  yn  yr  ardal 
Cael  rhai  eraiU  yn  eu  Ile. 

Bendith  lor  fo  ar  ei  weddw 
A'i  berth'nasau  oll  sy*n  fyw ; 

Cofia  dithatt,  hoff  ddarllenydd, 
Gadw  holl  orch'mynion  Duw. 
PicatûHÌca,  Wis.  D.  D.  HoWBLL. 


YR  lESU  A  SAFODD. 

Yr  lestt  a  safodd  I  Pwy  safodd  ?  Ow  I  syndod  t 

Creawdwr  mawr  fydoedd  aneirif  y  nen, 
Cynaliwr  y  cread^y  Duwdod  mewn  dyndod, 

Y  cadara  Jehofah — ^yr  lor  dyrchafedig  ; 
Tad  tragwyddoldeb — 'r  anfeidrol  Fdd  mawr, 

Y  Duw  Hollalluog— yr  Ydwyf  mawreddig ; 
Ei  gamran  ataliodd !  do,  safodd  yn  awr  ; 

Yr  lesu  a  safodd  I  O,  syned  angylion ! 
A  oes  rhyw  ddyryswch  trwy'r  cread  yn  bod  ? 

A  wyrodd  planedan  o'n  cyson  gylchdroion  ? 
A  gollodd  rhyw  seren  fawreddog  ei  nod  ? 

A  ydyw  deddf  natur  'n  ei  grjrm  wedi  palla  ? 
A  neidiodd  yr  haul  o'r  canolbwynt  yn  syn  ? 

A  ydyw  dymchweliad  y  cread  jm  nesn  ? 
Yr  lesu  a  áafodd !  O I  beth  ydyw  hyn? 

Yr  lestt  a  safodd !  Oes  engyl  yn  syrthio? 
Diamheu  fod  uffem  ar  enill  y  dydd  ! 

Mae  cedym  golofnau  y  nef  yn  dadfeilio ! 
Yr  nchel  orseddfainc  ar  syrthio  y  sydd  1 

Na,  O  !  na,  gwel  acw  rhyw  ddall  sydd  ar 
weddi! 
O  !  lesn  Fab  Dafydd,  trugaredd  i  mi, 

Cyn  gwrthod  ei  wrando,   ca'r  cread  ym- 
dd'iysu, 
O !  weddi,  O  !  weddi,  un  ryfedd  wyt  ti ! 


ENGLYN 

I  GLOCHDY  BOLWYS  BABYDDOL  FROSTBDRGH. 

Y  Clochdy  a  ddeffry  ddyfiÌTn--  y  pen, 
O'r  Pab  y  mae'n  ddarlun  ; 
'E  gttra'r  gwynt  ei  goryn 
A'i  groes  gan  awei  a  gryn. 
Palmyra,  O,  Oabintwb.. 


FFRWYDRIAD    MEWN  GWAITH 
GLO. 

O'r  danchwa !  dyna  daniad — ^yr  angen 
A'i  rengoedd  sy'n  siarad ; 
Ar  faes  brwydr  dost  y  ffrwydriad, 
Erchyll  lais  archolla  wlad. 

J.  P.  Har&is  (/riMif  Ddm,) 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Y  Maes  Cenadol. 


91 


Y  Màe^  Öei\àáol. 


GAN  Y  GOLYGYDD. 

O  herwydd  afiechyd  yn  y  teulu,  mae 
y  brawd  ffyddlon^  y  Parch.  W.  F.  Da- 
Yies,  Nanticoke,  wedi  methu  anfon  un 
dwysen  i'r  Maes  Cenadol  y  mis  hwn. 
Nid  oes  genym  ond  ysgrífenu  gair  ein 
hunain  am  y  tro.  Yr  hyn  gaiff  fod 
0  dan  ein  sylw  fydd  sefyllfa  Buddaeth 
{Buddhism)  yn  Burma. 

Cjrmerwn  ein  cyfarwyddo  gan  ysgrif 
alluog  ar  y  pwnc  yn  y  Standardy  Chi- 
cago,  am  Mai  12,  gan  y  Parch.  J.  N. 
Cuning,  cenadwr  y  Bedyddwyr  yn 
Burma.  Gwnaed  dau  fath  o  adroddiad 
yn  ddiweddar  mewn  perthynas  i  Budd- 
aeth  yn  Burma.  Dywed  un  :  Y  mae 
Buddaeth  yn  colli  tir ;  mae  ei  ddelwau 
a'i  bagodau  yn  dadfeilio,  a'i  allorau 
a'i  demlau  yn  cael  eu  hesgeuluso  fwy- 
fẁy.  Mae  y  llall  yn  tystiolaethu  fod 
llafur  difiino  cenadon  Eglwys  Loegr, 
eglwys  Rufain,  a'r  Bedyddwyr,  er  ys 
rhyw  ugaìn  mlynedd,  wedi  bod  braidd 
yn  hoUol  ddieíTaith,  hyd  yn  nod  mewn 
perswadio  y  Burmiad  mor  ddiwerth  yw 
ei  grefydd.  Mae  awdwyr  y  ddau  ad- 
roddiad  h^m  wedi  cael  profiad  personol 
0  waith  cenadol  yn  Burma. 

Os  cyfyngwn  ein  hystyriaeth  o  efF- 
eithiau  gwaith  cenadol  yn  mhlith  y 
Burmaniaid,  y  genedl  gryfaf  yn  y  wlad, 
mewn  rhif  a  dealltwriaeth,  mae  yr  ail 
adroddiad  yn  llawer  nes  i'r  gwirionedd 
na'r  cyntaf.  Yn  y  ddau  adroddiad 
cyfeirir  at  Buddaeth ;  gan  hyny  rhaid 
gadael  y  Kareniaid  allan  o'rcyfrìf.  Yn 
wir,  hyd  yn  hyn,  oblegid  llwfrdra  y 
Kareniaid,  yn  cael  ei  feithrin  gan  or- 
thrwm  oesau,  o  dan  lywodraeth  Bur- 
mah,  ac  oddiwrth  y  ffaith  eu  bod  hwy 
fel  pobl  yn  preswylio  y  mynyddoedd  a'r 
diíTaeth-leoedd,  gryn  bellder  oddiwrth 
y  Burmaniaid,  nid  yw  y  Cristionogion 
Karenaidd,  er  eu  bod  yn  gorph  mawr 
mewn  rhifedi,  yn  cario  ond  ychydig 
ddylanwad  uniongyrchol  ar  y  Burman- 
iaid,  y  genedl  gryfaf.  Ar  ol  triugain 
mlynedd  o  lafiir  caled  ac  ymroddol, 
nid  oes  i  gyd  ond  rhyw  bymtheg  cant 


o  gymunwyr  Burmanaidd,  tra  y  mae 
poblogaeth  Burma  Isaf  yn  rhifo  amryw 
filiynau.  Pan  yr  ystyriwn  gymeriad 
Buddaeth,  a'i  afael  ar  y  meddwl  Bur- 
manaidd,  mae  genym  resymau  digonol 
i  fendithio  Duw  fod  cynifer  o  ddych- 
weledigion.  Eto  ni  ellir  dweyd  mewn 
un  modd  fod  Buddaeth  yn  coUi  tir.  Y 
mae  mewn  cyflwr  cynyddus  yn  bresen- 
ol,  fel  y  dengys  ychydig  ffeithiau. 

I.  Nifudyddiau  addoliad  y  Uawn 
a'r  newydd  loerau  erioed  yn  cael  eu 
cadw  gan  fwy  o  addolwyr,  ac  ni  fu  yr 
offerynau  erioed  yn  fwy  cyflawn  ac  yn 
fwy  drudfawr  nag  yn  bresenol.  O  dan 
heddwch  a  Uwyddiant  y  Uywodraeth 
Seisnig,  mae  canoedd  o'r  Burmaniaid 
wedi  dyfod  yn  gyfoethog.  Mae  mas- 
nach  y  rice  yn  neillduol  wedi  cyfoeth- 
ogi  y  wlad,  y  trinwyr  yn  gystal  a  mar- 
siandwyr  y  dinasoedd.  Ni  chyfyngir 
offrymau  mwyach  i  riccy  ffrwythau  a 
blodau  y  wlad,  a  nwyddau  o  wneuth- 
uriad  cartrefol.  Defnyddir  nwyddau  o 
wledydd  pellenig  i  raddau  mawr.  Wrth 
ymweled  yn  ddiweddar  (ebe  y  cenad- 
wr)  9,*xýagoda  mawr,  canfyddais  wrth- 
ddrychau  o  wneuthuriad  Seisnig  yn 
gorchuddio  y  byrddau,  megys  potiau  o 
Jam^  canwyllbren  arian,  a  phethau  er- 
aiU  o  darddiad  tramor,  y  rhai  oeddynt 
offrymau  dau  ddyn  cyfoethog. 

2.  Ar  wahan  oddiwrth  roddion 
mawrion,  ni  fu  erioed  symiau  mwy  yn 
cael  eu  creulio  i  adeiladu  neu  adgyw- 
eirio  adeiladau  nag  yn  bresenol. 

3.  Mae  gallu  y  mynachod  yn  aros 
heb  ei  wanhau.  Yn  gymaint  ag  y  dys- 
gwylir  i  bob  plentyn  o  fachgen  i  íyw 
yn  y  mynachdy  am  ryw  amser,  mae  y 
mynach  yn  meddu  y  cyfleusdra  i  roddi 
cyfeiriad  am  ei  fywyd  i  feddwl  ieuanc 
y  plentyn.  Y  canlyniad  yw,  fel  rheol, 
mae  y  Burmaniaid,  dysgedìg  neu  an- 
nysgedig,  yn  edrych  gyda  pharch  ar  y 
swydd  offeriadol,  ac  yn  dangos  eu  parch 
mor  hir  ag  y  byddo  yr  oífeiriaid  yn 
ymddwyn  yn  deilwng.  Yn  ddiweddar 
yn  Zaloon,  pan  y  cerddai  offeiriad  Bur- 
maidd  o'i  fynachdy  i  lan  afon  i  fyned 
gyda  y  bad  i  Ragoon,  efe  a  dderbyn- 
iwyd  gan  y  ffyddloniaid  a  lanwent 
ochrau  y  ffordd  ar  bob  llaw  yn  y  fath 
fodd  fel   yr  ymostyngent  ar  lawr  gan 


Digitized 


byGoogle 


92 


Hanesian  GartrefoL 


[Mehefin, 


roddi  gwallt  hir  eu  penau  ar  draws  ei 
Iwybr  fei  y  gallai  gerdded  arno.  Mae 
rhai  o'r  bobl  hyn  wedi  eu  haddysgu 
mewn  ysgolion  Seisonig^  er  hyny  yn 
hoUol  barchusol  yn  eu  hymddygiad  tu- 
ag  at  swyddogion  oíTeiriadol. 

4.  Y  mae  ysbryd  cenadol  bywydus 
yn  mhlith  y  Buddiaid.  Er's  amser 
maith  mae  yn  ddiamheuol  fod  Budd- 
iaeth  yn  gwneuthur  mwy  o  ddysgyblion 
o  blith  y  Kareniaid,  na  Christionog- 
aeth.  Mae  ymdrechion  mawrion  yn 
cael  eu  gwneyd  yn  bresenol  i  argraffu 
mân  draethodau  Buddaidd,  a  rhanau 
o'r  llyfrau  cysegredig,  fel  ag  yr  ydym 
ni  yn  argraffü  mân  draethodau  o*r  Ys- 
grythyrau.  Mae  dau  sefydliad  argraffu 
yn  Ragoon,  yn  dwyn  allan  argraffiadau 
o  ddeng  mil  o  gopiau  ar  y  tro.  Gwas- 
gerir  y  llyfrau  hyn  ar  led  yn  yr  heol- 
ydd,  yn  y  pagodau,  ac  yn  y  jungles. 
Mae  cynllun  yn  awr  ar  droed  i  ffurfio 
cwmni  o  Burmiaid  cyfoethog  gyda  chy- 
falaf  o  500,000  ^x.,  er  adeiladu  adeilad 
bricky  a*i  wneyd  yn  ganolfan  i  argraffu 
a  gwasgaru  y  Betagat,  ueu  Ysgrythyrau 
Buddiaeth— math  o  Buddhist  Bible  So- 
ciety,  Ofna  y  cenadwr  hwn  nad  ydyw 
gwir  sefyllfa  Burma  yn  cael  ei  iawn 
ddeall  gartref.  "  Yr  ydymyn  clywed," 
meddai,  **  am  eih  mwy  na  phedwar 
cant  o  eglwysi,  ac  un-mil-ar-hugain  o 
gymunwyr  yn  Burma.  Nid  ydjrm  yn 
clywed  mor  aml  fod  dim  ond  yn  unig 
yn  nghylch  ugain  o  eglwysi  Burmaiddy 
a  phymtheg  cant  o  gymunwyr  Bur- 
maiddy  tra  nad  yw  y  mwyafrif  o'r  eg- 
Iwysi  Karenaidd,  oblegid  eu  sefyllfa  a 
Uwfrdra  y  Kareniaid,  yn  cario  unrhyw 
ddylanwad  gweledig  bron  ar  y  Burm- 
iaid,  ac  fel  hyn  ar  Buddiaeth  Burma. 
Mae  y  gwaith  mawr  o  ddychwelyd 
Burma  i  gael  ei  wneyd  eto." 

Mae  y  Bedyddwyr  Americanaidd 
wedi  rhoddi  sylfaen  ardderchog  i  lawr. 
Amser  a  ddengys  a  wnant  hwy  oruwch- 
adeiladu  ar  y  sylfaen  a  roddwyd  i  lawr 
ganddynt,  neu  adael  i  eraill  i*w  wneyd. 
Yr  adeg  hon  mae  genym  yn  Burma 
bedwar  o  genadon  gwrywaidd  yn  mysg 
y  Burmiaid.  Gweithio  yn  mhlith  y 
Burmiaid  ddylai  fod  ein  prif  ymdrech. 
Ond  yn  hytrach  na  bod  Buddiaeth  yn 
lleihau,  ymddengys  mai  rhif  y  cenadon 


sydd  yn  Ueihau.  Yn  gymaint  a  bod  y 
gwaith  cenadol  yn  arwydd  o  fywyd  yr 
eglwysi,  a  bod  ein  maes  Bedyddiedig 
henaf  hwn  yn  cael  ei  esgeuluso  mor  an- 
nghyffredin,  fel  nad  oes  genym  heddyw 
ond  pedwar  dyn  ar  gyfer  pedair  miliwn 
o  Burmiaid  yn  Burma  Isaf,  onid  yw  yn 
bosibl  fod  Cristíonog^eth  American- 
aidd  yn  lleihau  ?  Os  nad  ydyw,  gad- 
ewch  i  ni  gael  nifer  lluosog  a  chryf  o 
ddynion.  Mae  Bassein,  Henthada, 
Shawaygyeen,  a  Tavoy  heb  un  cenad- 
wr  Burmaidd,  tra  y  mae  Burma  Isaf  yn 
unig,  canol-fanau  pwysig  o  boblogaeth 
fel  Thayet,  Neyo,  Myanoung,  a  Pegu, 
heb  erioed  gael  cenadwr,  heblaw  y 
flwyddyn  y  bu  Douglas  yn  byw  yn 
Myanoung.  Yr  hyn  sydd  eisiau  ydyw 
anfon  nifer  cryf  o  genadon  Burmcuddy 
— digon  trwy  fendith  Duw  i  wneyd 
Buddiaeth  i  ddarfod  mewn  modd  gwel- 
adwy. 

H&NESION  CARTREFOL. 


NlLES,    O. 

Mae  yr  eglwys  Fedyddiedig  yn  y  lle 
hwn  jm  adnewyddu,  a  llafur  ein  gwein- 
idog,  sef  y  Parch.  D.  C.  Thomas,  ya 
cael  ei  fendithio — plant  afradlon  yn 
dyfod  adref,  ac  ambell  un  o*r  newydd 
yn  dweyd,  *'Awn  gyda  chwi."  Mae 
yr  ysgol  Sabbothol  hefyd  wedi  cymer- 
yd  agwedd  newydd ;  ein  gweinidog  yw 
yr  arolygydd.  Er  hyn  oll  edrych  yr 
ydym  am  well  amser,  sef  mwy  o  íwydd. 
— Brawd. 


Dawn,  Mo. 

Mr,  GoL — Dymunol  genym  wneyd 
yn  hysbys  i'n  brodyr  a'n  chwiorydd 
drwy'r  wlad  a*r  byd,  am  Iwyddiant  eg- 
wyddorion  teyrnas  ein  Harglwydd  lesu 
Grist.  Mae  yma  Iwyddiant  parhaus  ar 
yr  achos  goreu.  Mae  ein  haddoldy  yn 
cael  ei  lanw  â  gwrandawyr,  a*r  efengyl 
dragywyddol  gyda  nerth  a  dylanwad 
anwrthwynebol  yn  cael  ei  thraethu,  a'i 
derbyxi  fel  gwir  air  Duw.  Sabboth, 
Mai  I,  1881,  wedi  pfegeth  Saesneg  gan 
y  gweinidog  oddiwrth  2  Bren.  5  :  10 — 
12,  aeth  y  dyrfa  yn  eu  cerbydau  tua 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


HaneHon  CartrefoL 


93 


fierm  y  brawd  Thomas  E.  Thomas,  Ue 
yr  oedd  dyfroedd  lawer  yn  gyâeus  i 
fedyddio.  Wedi  canu  yr  hen  emyn 
anwyl, 

**  Mi  welaf  yn  medydd  fy  Arglwydd 
Ogoniant  gwir  grefÿdd  y  groes,'*  &c., 

aeth  ein  gweinidog,  y  Parch.  R.  M. 
Bichardson,  yn-  Uawn  2el,  i  mewn  i 
dreio  y  dwfr ;  daeth  yn  ol  ac  arwein- 
iodd  un  fenyw  ieuanc»  a  chladdodd  hi 
yn  ddiesgeulus  yn  y  dyfrllyd  fedd,  yn 
ol  y  cynllun  ysgrythyrol,  a  threfn  ddi- 
eithriad  yr  oes  apostolaidd,  yna  ar- 
weiniodd  ddwy  ferch  ieuanc,  bob  yn 
un  ac  un  ;  ac  301  eu  canlyn  daeth  dau 
ddyn  ieuanc,  dau  frawd  naturiol,  a 
chrefyddol  bellach,  i  ufuddhau  i  orchy- 
myn  Crist.  Teg  yw  dweyd,  fod  y  5  a 
fedyddiwyd  yn  aelodau  o'r  un  teulu, 
sef  plant  W.  R.  Hughes,  gynt  o  Pont- 
y-beren,  yn  agos  i  Bonthenry,  Sir  Gaer- 
fyrddin,  D.  C,  a  thystiolaeth  unfrydol 
y  dorf  fawr  o  edrychwyr  ydoedd,  na 
welsant  weinyddiad  ac  ufudd-dod  mwy 
gogoneddus  ac  ardderchog  erioed. — 
Llwyddiant  eto  i  air  gwirionedd  yr  ef- 
engyl,  nes  eniU  y  byd  o'i  blaid,  a  chael 
dynion  y  ddaear  i  dalu  mwy  o  sylw  i 
orchymyn  Crist,  pen  yr  eglwys,  nag  i 
ofergoeliaeth  Babyddol  dynion  hun- 
anol. 

O,  îe,  raae  "  Llawlyfr  Moliant,"  y 
rhai  a  anfonasoch  i'r  brawd  J.  A.  Lew- 
is,  yn  gwerthu  yn  rhwydd,  ac  wedi  cy- 
meryd  lle  casgliad  Lewis  Jones  eisoes. 
Yn  wir,  maent  yn  dda  odiaeth,  ac  yn 
deilwng  o  gefnogaeth  unfrydol  yr  en- 
wad  Bedyddiedig. 

Bydd  ein  Cymanfa  eleni  yn  Clay  Co., 
lowa,  Meh.  18 — 20,  1881.  Ai  tybed  y 
bydd  Dr.  Cefni  Parry  yno  ? — deallwn 
yn  ddystaw  bach,  felly,  fod  eglwys  Be- 
vier,  Mo.,  wedi  slcrhau  ei  wasanaeth 
fel  ei  gweinidog.  Da  iawn.  Bydd  yn 
dechreu  ar  ei  weinidogaeth  yno  yn  fu- 
an.     Yn  gywir,  fel  arfer — Owenffrwd, 


pregethwr  rhagorol  hwnw,  sef  y  Parch. 
Thomas  HoUand.  Cawsom  bregethu 
achlysurol  yma  gan  y  Parch.  WiUiam 
Jones,  Bidgeway,  hyd  nes  yr  ymadaw- 
odd  â  Ridgeway.  (Da  genyf  gael  ar 
ddeall  ei  fod  wcdi  dychwelyd.)  £fe  a 
wnaeth  ddaioni  mawr  yn  ein  plith,  ac 
a  fedyddiodd  amryw.  Hefyd  mae  y 
brawd  íTyddlon  a  doniol  David  M. 
Powell  yn  ein  hanerch  rai  gweithiau. 

Mae  yma  Ayddlondeb  neillduol  yn 
mysg  y  brodyr  a'r  chwiorydd,  cyrddau 
gweddi  ac  ysgol  Sabbothol  yn  cael  eu 
cynal  yn  gyson,  a  chýnuUeidfa  ragorol 
bob  Sul — gweddiau  taerion  yn  cael  eu 
hanfon  at  Dduw  ar  ran  y  gwrandawyr, 
ac  y  mae  yntau  yn  ein  hateb  trwy 
ychwanegu  at  ein  rhif.  Gobeithio  nad 
yw  hyn  ond  blaenffrwyth  o  gynhauaf 
toreithiog  yn  y  dyfodol. 

Talodd  y  Parch.  John  Thomas,  o 
Braidwood,  111.,  ymweliad  â  ni,  a  Sul, 
y  I  yeg  o  Ebrill  cawsom  ddwy  bregeth 
ganddo  ;  yr  oedd  yma  gynulleidfa  dda, 
a  chafodd  pawb  eu  boddloni.  Hefyd 
pregethodd  y  nos  Wener  canlynol  a 
Sul  y  24ain.  Y  mae  Mr.  Thomas  yn 
ddyn  serchus,  yn  Uefarwr  hyawdl,  ac 
yn  bregethwr  penigamp.  Teimlad  yr 
eglwys  yw  y  carai  ei  weled  yn  dyfod 
a  sefydlu  yn  ein  plith. — T,  R.  J, 


Eglwys  y  Coed,  ger  Dodgeville,Wis. 

Mae  yma  eglwjrs  fechan  o  Fedydd- 
wyr,  a  golwg  hynod  lewyrchus  ami  yn 
bnesenol.  Yr  ydỳm  yn  araddifad  o 
weinidog  er  pan  y  cipiodd  angau  o'n 
plith  y  dyn  da,   y  Cristion  cywir,    a*r 


GlRARDYILLE,   Pa. 

Yn  y  Ue  hwn  raae  y  Parch.  D.  T. 
Davies  yn  gweinidogaethu.  Cymro 
cywir-galon.  Nid  ydyw  yr  amser  yn 
faith  er  pan  y  dechreuodd  lafurio  yn  y 
lle,  er  hyny  raae  gwaith  mawr  wedi  ei 
wneyd.  Y  flwyddyn  ddiweddaf  adeil- 
adwyd  capel  i'r  enwad,  yn  mesur  34 
wrth  48  o  droedfeddi  \  yr  adeiladwyr 
oeddynt  Price  a  HuU,  Lansford,  Pa., 
ac  maent  wedi  gwneyd  eu  gwaith  yn 
rhagorol.  Y  draul  oedd  ^2,500,  o'r 
hyn  y  mae'r  haner  wedi  ei  glirio  yn 
barod.  Rhoddwyd  y  lot  yn  rhad  gan 
y  Girard  estate,  Agorwyd  y  capel 
newydd  y  Sul  cyntaf  o'r  flwyddyn  hon. 
Rhifa  yr  eglwys  oddeutu  60  o  aelodau. 
Yn  y  ffrynt  mae  yn  gerfiedig,  *^  Zion 
Baptist  Church.    Llwyddiant  eto." 

"  Cerdd  yn  mlaien,  Nefol  dän, 
Cymer  yma  feddiant  glftn." 


Digitized 


byGoogle 


94 


Hanesion  CartrefoL 


[Mehefm^ 


Dawn,  Mo. 

Mae  achos  y  Bedyddwyr  Cymreig  yn 
llewyrchus  iawn  yn  y  lle  hwn — ein 
parchus  weinidog  (y  Parch.  R.  M. 
Richardson)  yn  parhau  i  weini  i'r  eg- 
Iwys  hon  yn  íTyddlon  a  llwyddianus. 
Y  mae  pumb  o  bobl  ieuainc  o  flaen  yr 
eglwys,  y  rhai  a  fedyddir  y  Sabboth 
nesaf  (Mai  laf).  Y  mae  golwg  ddy- 
munol  ar  y  wlad  yma  ar  hyn  o  bryd,  a 
rhagolygon  yr  amaethwr  yn  obeithiol 
am  gnydau  da. 

Diau  y  gwnai  ein  brodyr  sydd  yn  sy- 
mud  i'r  Grorllewin  les  iddynt  eu  hun- 
ain  a  sicrhau  eu  cysuron  crefyddol  pe 
troent  yma,  lle  gallant  brynu  ffermydd 
yn  rhad  iawn,  wrth  ystyried  y  diwyll- 
iadau  amynt,  y  cyfleusderau  a'u  cylch- 
ynant,  yn  nghyda'r  manteision  cref- 
yddol  di-ail  yn  y  Gorllewin.— /.  A.  Z. 


Dygwyddiad  Gauirus  yn  Dawn,  Mo. 

"  Yn  nghanol  ein  bywyd  yr  yáym 
yn  angau,"  sydd  wirionedd  a  gadarn- 
heir  yn  ddyddiol  yn  mhlith  plant  dyn- 
ion.  Felly  y  bu  yn  y  lle  hwn  ddydd 
Sadwm,  EbriU  2, 1881,  fel  yr  oedd  dyn 
o'r  enw  Joshua  Thomas,  mab  i  Mr. 
David  J.  Thomas  a'i  briod,  Mrs.  Ellen 
Thomas,  yn  dychwelyd  o  dref  Utica, 
Ue  yr  oedd  wedi  bod  yn  ymofyn  blawd 
o'r  felin.  Pan  yn  agos  i  haner  y  ffordd 
rhwng  Dawn  ac  Utica  (y  ffordd  y  bu- 
och  chwi,  Mr.  Golygydd,  yn  ei  theith- 
io),  ymddengys  i'r  ceffylau,  ryw  fodd 
neu  gilydd,  gael  eu  dychrynu,  gwyllt- 
iasant  a  gwnaethant  ymdrech  i  redeg 
â'u  hoU  egni ;  a  thra  yr  oedd  y  bach- 
gen  anffodus  yn  ymdrechu  iV  hatal, 
wrth  groesi  culvert  oedd  wedi  myned 
yn  Ued  ddrwg  ar  ol  yr  hoU  dywydd 
garw  diweddar,  torodd  yr  awenau  yn  ei 
law,  a  chan  faint  yr  ysgydwad,  pan 
ddisgynodd  yr  olwynion  i'r  agen,  tafl- 
wyd  ef  ar  ei  ben  o'r  wagen  i  ochr  y 
clawdd,  a'r  tebygolrwydd  yw  iddo  dori 
un  o'i  ìungs.  Cododd  ar  ei  draed  yn 
fuan,  a  cherddodd  ychydig  latheni,  yna 
cwympodd  i  lawr,  a  bu  yn  gorwedd 
yno  ryw  yspaid,  nes  daeth  rhyw  Sa- 
maritan  heibio.  Cyraerwyd  ef  i  ben- 
trefDawn,  Ue  y  derbyniodd  driniaeth 


feddygol  gan  Dr.  Webb.  Cymerwyd 
ef  oddiyno  i* w  gartref  mewn  cerbyd,  yr 
hwn  le  sydd  ryw  ddwy  fìlldir  a  haner 
i'r  de-orlíewin  o  Dawn,  lle  y  bu  mewn 
poenau  dirdynol  hyd  un  o'r  gloch  bore 
Sabboth,  pryd  yr  anadlodd  yr  anadl  ol- 
af ;  rhoddodd  angau  derfyn  ar  ei  holl 
boenau,  ac  ehedodd  y  wreichionen 
fywiol  o  hono  at  Dduw  yr  hwn  a'i 
rhoes. 

Boreu  Llun  canlynol  ymgasglodd 
tyrfa  anarferol  fawr  at  anedd  ei  rieni, 
y  dyrfa  fwyaf  (medd  yr  hen  bobl)  a 
welwyd  erioed  yn  y  lle  hwn  mewn 
angladd.  Gwyddom  ni  fod  50  o  ger- 
bydau  yn  llawn  o  gydymdeimlwyr  â*r 
rhieni  galarus  yno,  ac  yn  tywallt  dagr- 
au  hiraeth  ar  ol  un  o'r  bechgyn  ieuainc 
mwyaf  siriol,  addfw)m,  a  pharod  î 
wneyd  daioni  oedd  yn  y  lle. 

Yr  oedd  Joshua  Thomas  yn  un  a  ger- 
id  gan  bawb ;  ac  fel  y  dywedai  yr  hen 
ddiacon  da  a  ffyddlon  John  Williams 
(y  goO  wrth  gy faill,  "  Dyna  iy  favorite 
i  o  holl  fechgyn  ieuainc  Dawn" — ac 
felly  yr  oedd.  Yr  oedd  yn  gyfeiUgar 
ac  yn  hynaws  i  bawb ;  ond  er  ei  hoU 
ragoriaethau,  fe'i  cymerwyd  ef,  drwy 
gyfrwng  y  ddamwain  erchyll  i  wyddfod 
ei  Famwr.  Teg  yw  dyweyd,  er  na 
chafodd  y  fraint  o  wneyd  proffes  o 
grefydd,  yr  oedd  yn  ffyddlon  fel  gwran- 
dawr,  ac  fel  aelod  o'r  ysgol  Sabbothol, 
ac  amlygodld,  ychydig  yn  ol,  ei  deim- 
lad  wrth  gyfeiUion,  yr  hyn  a  brofai  fod 
crefydd  yn  agos  at  ei  galon,  a'i  awydd 
i  ymuno  â'r  eglwys ;  ond  bu  farw  cyn 
cael  amser  i  ufuddhau.  Ei  oedran  yd- 
oedd  26  mlwydd. 

Gweinyddwyd  yn  yr  angladd  yn 
Saesneg  gan  y  Parch.  R.  M.  Richanl- 
son,  a  chynorthwywyd  ef  ar  lan  y  bedd 
gan  y  Parch.  J.  K.  Mosher  (M.) 

Y  nefoedd  fyddo  yn  dyner  o'i  dad 
clwyfus  a'i  fam  alarus,  y  rhai  sydd  yn 
aelodau  dichlynaidd  o'r  eglwys  Fod- 
yddiedig  yn  y  lle  hwn.  0 1  mae  cu 
galar  yn  annhraethol !  Ond  rieni  an- 
wyl,  ymbwyswch  ar  addewidion  Duw» 
Dyma'r  fan  mae  eich  cysur ;  ymdrech- 
wch  gyrhaedd  profìad  Job,  i  ddwedyd, 
"  Pe  lladdai  efe  fi,  eto  mi  a  ymddiried- 
af  ynddo  efl" 

Yr  un  fraint  i'r  oU  o'r  teulu  yw  ein 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Hanesion  CartrefoL 


95 


gwir  ddymuniad ;  a  bydded  i'r  am- 
I  gylchiad  chwerw  a  difrifol  hwn  fod  yn 
symbyliad  i  ieuenctyd  yr  ardal  i  ym- 
barotoi  ar  gyfer  awr  yr  ymddatodiad. 
^Moril  Ddu. 


BED  YDDIWYD— 
Yn  Hiawatha,  Kansas,  bedyddiwyd 
nn  brawd  ieuanc  gwir  obeithiol  ar  bro- 
ffes  o'i  ffydd  yn  Mab  Duw.  Ei  enw 
ydyw  Isaac  Morgans,  genedigol  o  Sir 
Gaerfyrddm,  D.  C.  Wedi  tori  iâ 
trwchus  a  rhoddi  peniU  i'w  ganu,  aeth 
y  Parch.  R.  M.  Richardson,  Dawn, 
Mo.,  i'r  dyfrllyd  fedd,  gan  arwadn  y 
brawd  ieuanc  gydag  ef,  a  bedyddiodd 
efyn  ddiesgeulus  yn  ol  y  drefn  apos- 
tolaidd  a  gorch)rmyn  Crist.  Llwydd- 
iant  i'r  gwirionedd  dwyfol  nes  enill  y 
byd  o'i  blaid,  &c. 

Frostbufghy  Md. — Bedyddiwyd  naw, 
adferwyd  chwech,  a  derbyniwyd  trwy 
lythyr  un.  Gwnaed  hyn  yn  ystod  mis 
Mawrth,  a'r  Sul  cyntaf  yn  EbriU,  pan 
y  bu  y  Parch.  D.  H.  Jones  yn  gwasan- 
aethu  yno.  Mae  yr  un  yn  myned  ^mo 
eto,  gan  ei  fod  wedi  cael  galwad  un- 
frydol  i  wasanaethu  yr  eglwys  yn  yr 
Arglwydd — i  ddechreu  yr  Sfed  o  Fai, 
"  Hyd  oni  wawrio  y  dydd." — Brawd. 


mewn  glân  briodos,  Mr.  John  E.  Jones, 
Omaha,  Neb.,  a  Miss  Hannah  H  Jones, 
ChiUicothe,  Mo.,  gan  y  Parch.  R.  M.  Rich- 
aMson. 

Ebrill  yfed,  1881,  yn  Providence,  Pa.,  gan 
y  Parch.  J.  P.  Harris,  Mr.  Charles  Jones  a 
Miss  Lydia  WiUiams,  y  ddau  o  Jermyn,  sir 
Ladcawanna,  Pa. 

Yr  nniad  fo*n  wir  enwog,— dau  yn  un 
Dan  wenau'r  Bneiniog  ; 

'E  ddyrcha  Charles  yn  ardderchog— deua 

Efe  a*i  Lydia  yn  nef-oludog. 

EbriU  9fed,  1881,  yn  yr  un  Ue,  a  chan  ç  un, 
Mr.  David  J.  Jones  a  Miss  Margaret  Gnmths, 
o  ProYÌdence. 

Daeth  dydd  i  Dafydd  gael  dyfod— i*r  cylch— 
Cylch  y  gwyr  caU  priod ; 

Diameu  'n  awr  dyma  nod 

Dry  aUan  bob  rhyw  drallod. 

BU  FARW— 


GANWYD-^ 

EbriU  23,  1881,  mab  i  John  R.  Jones,  a'î 
briod,  o  ScweU  Statìon,  W.  Va.  Gclwir  ef 
Robert  £van. 


PRIODWYD— 

lon.  8fed,  1881,  gan  y  Parch.  D.  Probert, 
Mr.  John  AUen  a  Mrs.  Hannah  Evans,  y  ddau 
o  Youngstown,  O. 

Mawrth  28ain,  1881,  gan  y  Parch.  D.  Ptob- 
ert,  Mr.  WiUiam  Rees  a  Miss  Hannah  Perlcins, 
o  Weathersfield,  a  Girard. 

EbriU  i6eg,  1881,  gan  y  Parch.  D.  Probert, 
Mr.  David  Davies  a  Miss  Catherine  Thomas,  y 
ddan  o  Youngstown. 

EbriU  3oain,  1881,  yn  Drifton,  Pa.,  gan  y 
Parch.  Owen  Griffith  {Giraläm),  Mr.  John 
Price  a  Miss  Sarah  Tnmer,  y  ddau  o  Upper 
Lehigh,  Pa. 

Msd  laf,  1881,  yn  nhy  Mr.  a  Mrs.  W.  J. 
Thomas  {Gareg  GocA),  Dawn,  Mo.,  ymunwyd 


MRS.  MARTHA  WILLIAMS. 

Pan  welodd  Mrs.  WUliams  oleuni  dydd,  yr 
oedd  Uawer  o  bethau  yn  Nghymru  yn  cu  baban- 
dod.  Nid  oedd  y  gweithfeydd  haiarn  a  glo 
ond  megys  yn  dechreu,  yn  Morganwg  a  M^- 
wy,  at  yr  hyn  ydynt  heddyw.  Nid  oedd 
chwaith  yr  achos  crefyddol  ond  yn  fachgen 
bach  at  a  weUr  yn  awr.  Digon  gwir  fod 
cewri  y  wemidogaeth,  megys  Christmas  Evan8, 
&c.,  yn  taranu  bygythion  Sinai,  ac  yn  sio  geir- 
iau  mêl  Calfaria  wrth  y  bobl.  Yn  1810,  md 
oedd  Morganwg  a  Mynwy  ond  yn  bl^ro  at 
eu  sefyUfaoedd  blodcuog  presenol. 

Merch  ocdd  Martha  WiUiams  i  WiUiam  a 
Mary  WilUams,  Sirhowy,  Mynwy.  Ganwyd 
hi  (y  dydd  a'r  mis  yn  anhysbys)  yn  1810  Yr 
oedd  ei  thad  a'i  mam  yn  aelodau  parchus 
gyda'r  Bedyddwyr.  O'r  cryd  argraffwyd  yr 
egwyddorion  ar  galon  yr  ymadawedig.  Han- 
odd  o  hen  linach  enwog  o*r  genedl  Gymreig. 
Terfynodd  ei  gyrfa  ar  ol  cystudd  bUn,  yn  nhy 
Mr.  Lewis  Morgan,  Weathersfìeld,  O.,  ÇJiwef. 
13,  i88i,  a  chladdwyd  hi  yn  mynwent  Weath- 
ersfield  y  i^fed  o'r  un  mU,  a  Mr.  Jones  yn 
gwasanaethu  Cafodd  ei  chladdu  yn  anrhy- 
deddus,  a  Uuaws  hebUw  ei  phlant  a'i  pherth- 
ynasau  yn  galaru  ar  ei  hol. 

Ymfudodd  iV  wUd  hon  yn  1841,  asefydl- 
odd  yn  MinersviUe,  Pa.  Yn  EbriU,  1850,  caf- 
odd  ei  phriod,  John  WilUams,  ei  ddiwedd  yn 
y  Red  Ash  Slope.  Yn  yr  amgylchiad  hwn 
cafodd  hi  a  deg  o  blant  eu  gadael  yn  amddi- 
faid  i  ymgodymu  â'r  byd  goreu  y  medrent* 
Nid  coUed  bychan  oedd  coUi  Mr.  WiUiams, 
am  ei  fod  yn  ddyn  hynaws,  gofalus  o»i  deulu, 
ac  vn  aelod  parchus  gyda*r  Bedyddwjj.  Mae 
cofiant  arddcrchog  iddo  gan  y  Parch.  J.  r. 
Harris  yn  y  Seren  OrUennnol,  am  1850. 

Yn  1853,  symudodd  Mrs.  WüUams,  ai 
phlant,  i  Weathersfield,  O.,  ac  wedi  hyny  1 


Digitized 


byGoogle 


96 


Hanesiau  Carirefol. 


[Mehefin, 


Mineral  Ridee.  Yn  y  cylchoedd  hyn  add« 
fedodd  i'r  byd  ysbrydol.  Cafodd  lawer  3  ofid 
I  godi  ei  phlant,  a  llawer  o  flinder  yn  ymad- 
awiad  rhai  o  honynt  am  wlad  yr  aur — Oilifor- 
iiìa.  Cafodd  yr  anrhydedd  o  gael  rhai  o 
honynt  i'w  gwylied  yn  ei  horiau  olaf,  ac  i  ddi- 
lyn  ei  llwch  i  dir  y  bedd.  Bn  William,  diacon 
parchus  yn  eglwys  y  Ridge,  a'i  briod  yn  hyn 
od  o  fiyddlon  iddi  yn  ei  chystudd  olaf. 

Bedyddiwyd  yr  ymadawedig  pan  yn  i^eg 
oed,  yn  Sirhowy,  Mynwy.  Bu  yn  fiyddlon 
hyd  y  diwedd.  Cymeriad  crefyddol  gíoew  a 
feddai  ein  chwaer.  Tr  oedd  yn  frwd  dros  yr 
«gwyddoríon  dwyfol.  Bedydd-wraig  o'r  Bed- 
yddwyr  ydoedd.  Pe  b'ai  rhagor  o4  delw 
gyda'r  enwad,  byddai  gwell  graen  ar  yr  eg- 
Iwysi.  Meddai  galon  i  deimlo  a  Ilaw  i  roi  at 
yr  achos  crefyddol.  Pe  bae  hoU  aelodau  eg- 
Iwysig  yn  meddu  calon  fel  yr  ymadawedig,  ni 
welid  eglwysi  yn  gwywo  o  angen  yr  elfenau 
gofynol  i  flaguro.  Gwyr  llawer  o  bregethwyr 
yr  enwad  am  ei  charedigrwydd.  Yr  oedd  ei 
thy  hi  yn  agored  iddynt  yn  Minersville,  Pa., 
WeathersYÌIIe,  a'r  Ridge,  O.  Heblaw  y  dosbarth 
hwn  mae  ugeiniau  yn  brofiadol  o'i  haelionus- 
rwydd.  Fel  pob  Cristion,  elai  ar  gynydd  mewn 
gras,  addfedai  i  dir  y  bywyd.  Yr  oedd  yn 
neiUduol  yn  hyn  y  blynyddau  olaf  o'i  hoes. 
Gallem  feddwl  ei  bod  yn  ymwybodol  o'i  hym- 
ddatodiad  buan  rai  misoedd  cyn  iddi  farw. 
Aeth  am  dro  i  weled  ei  phlant  yn  Pittsburgh  a 
Parker's  Landing,  Pa.,  ychydig  fisoedd  cyn 
cann  yn  iach  i'r  byd,  gan  ddweyd  y  carai  eu 
gweled  unwaith  eto  cyn  myned  i  ifordd  yr  hoU 
ddaear. 

Mae  ein  chwaer  wedi  tewi  yn  angen,  ond 
mae  ei  chymeríad  yn  îlefam  eto.  Nodded 
Duw  ei  phlant  galarus. — Charles  Jones, 

MR.    GRIFFITH  R.  GRIFFITHS. 

Mawrth  i6,  i88i,  yn  Remsen,  N.Y.,  yr  hen 
frawd  duwiol  a  ffyddlon  gyda  chrefydd,  Mr. 
Oríffith  R.  Gríffiths,  ar  ol  cystudd  byr,  yn  76 
inlwydd,  5  mis  a  5  diwmod  oed.  Ganwyd  ef 
yn  Llidiardau,  Aberdaron,  sir  Gaemarfon. 
Ymnnodd  mewn  príodas  a  Margaret  Williams, 
Bryngroes,  yr  hon  sydd  wedi  ei  gadael  ar  oi 
yn  nyfiryn  galar  a  thrallod.  Ganwyd  iddynt 
naw  o  blant,  pump  o'r  rhai  sydd  yn  fyw,  sef 
tair  o  ferched  a  dau  o  feibion,  i  gydalara  a'u 
«nam  oedranns.  Ymnnodd  ein  brawd  a  chref- 
ydd  pan  yn  Iled  ieuanc  yn  yr  Hen  Wlad,  sef 
gyda'r  Bedyddwyr,  yn  Rhoshirwaen,  Lleyn. 
Ymfudodd  ef  a'i  deulu  am  Ameríca  yn  1825,  a 
•daethant  i  gylchoedd  Remsen  a  Steuben,  ac 
yma  y  bu  nes  i  angau  ei  gymeryd  o'i  dy  o  glai 
i  dy  nid  o  waith  llaw,  tragywyddol  yn  y  nef. 
Mae  yn  debyg  mai  ag  eglwys  y  Bedyddwyr  yn 
y  Capcl  Isaf,  Slcubcn,  yr  ymunodd  gyntaf  yn 
y  wlad  hon,  ac  yna  ag  cglwys  Capel  Coch,  yr 
hon  a  adeiladodd  gapel  yn  mh'entref  Remsen, 
a  elwir  Capcl  Seion.  Wedi  hyny  cawn  ei  fod 
ef  a*i  bríod  yn  mysg  y  tri  ar-ddeg  a  gorphor- 
wyd  yn  eglwys  y  Bordwell,  o'r  rhai  nid  oes  yn 
aros  ond  tri  neu  bedwar.     Mae  yr  achos,  pa 


fodd  bynag,  yn  fyw,  a'r  aelodau  wedi  mwy  na 
dyblu  ;  ond  gwnaeth  angau  fwlch  pwysig  wrth 
dorí  yr  hen  frawd  fiyddlon  i  lawr,  ac  yntau  yn 
ddîacon  mor  flÿddlon,  ac  iddo  air  da  gan  bawb 
a  chan  y  gwiríonedd  ei  hnn.  Un  tro,  yr  oedd 
dyn  pur  ragfamllydd  at  y  Bedyddwyr  yn  golclii 
yn  lled  ddidrugaredd  aroynt  wrth  ddyn  arall 
nad  oedd  yn  Fedyddiwr,  a  gofynai  yn  sydyn 
i'r  cyfaiU  hwnw,  "  A  ydych  chwi  yn  meddwl 
yr  &  rhai  o'r  hen  Faptists  yna  i'r  nefoedd  ?" 
Tarawyd  y  cyfaill  hwnw  a  syndod,  a  gofynodd, 
**  Dear  anwyl,  beth  feddyliech  chwi  am  Griff- 
ith  Gríffiths,  Llidiardau  ?"  Gostyngodd  y  cyf- 
aill  rhagfamllyd  ei  ben  am  eiliad,  a  dywed- 
odd,  "  Yn  wir,  dyna  y  tebycaf  i  fyn'd  i*r  nef- 
oedd  o'r  un  a  wn  i  o  honynt." 

Un  rhinwedd  mawr  ynddo  oedd  ei  fiyddlon- 
deb  hyd  y  gallodd  i  foddion  gras  ;  ond  yr  oedd 
wedi  methtt  a'u  dil^rn  er's  rhai  misoedd  o  her- 
wydd  henaint  a  gwaeledd,  yr  hyn  a  deimlai  7 
firawdoliaeth  yn  goUed  fawr.  Nis  gellid  byth 
ddweyd  am  y  brawd  anwyl  hwn,  ei  fod  yn 
euog  o  esgeuluso  ei  gydgynulliad,  « megys  y 
mae  arfer  rhai."  Os  yn  absenol  y  byddai, 
teimlai  pawb  yvL  benderfynol  fod  rhyw  achos  o 
bwys  wedi  ei  luddias.  Credaf  fod  yr  adnod 
hono  yn  bríodol  iawn  i  fod  ar  ei  gareg  fedd — 
"  Hyny  a  allodd  hwn,  efe  a'i  gwnaeth,"  a 
chredaf  ei  fod  cyn  hyn  wedi  cael  ei  gyfarch 
gan  ei  Arglwydd — <*  Da  was,  da  a  ffyddlon, 
buost  fiyddlon  ar  ychydig,  mi  a'th  osodaf  ar 
lawer,  dos  i  mewn  i  lawenydd  dy  Arglwydd." 
Peth  arall  yn  rhagorol  yn  y  brawd  hwn  oedd 
ei  ddawn  gweddi.  Byddai  yn  toddi  pob  calon 
a'i  gwrandawai,  a  gwelwyd  Ilawer  un  digref- 
ydd  ac  anystyriol  a'r  dagrau  yn  treiglo  dros  eu 
gruddiau  pan  yn  gwrando  amo.  Byddem  yn 
^lch  o'i  gael  i  ddechreu  o  flaen  yr  oedfa,  can- 
ys  gallwn  braidd  bob  amser  bregethu  yn 
rhwyddach.  Ond  y  mae  wedi  gadael  yr  anial 
a  myned  i  wlad  sydd  well  i  fyw  ;  eithr  '*CoffiiP 
dwríaeth  y  cyfìawn  sydd  fendigedig."  Eän 
colled  ni  sydd  enill  tragywyddol  iddo  ef. 
Duw  a  ofalo  yn  dyner  am  yr  hen  chwaer  a'r 
plant  i  orphen  eu  pereríndod  ar  y  ddaear  hon. 
Y  Sadwm  canlynol  ymgynullodd  torf  o'i  hen 
gyfeillion  a'i  berthynasau  i  dalu  y  gymwynas 
olaf  i'w  ran  farwol,  pryd  y  pregethwyd  yn 
nghapel  Bordwell  gan  y  Parch.  John  Sài 
Jones,  Remsen,  yn  Gjrmraeg,  a  chan  yr  ysgrif- 
enydd  yn  Saesneg.  Yna  awd  a'i  ran  farwol  i 
íynwent  Fairchìlds.— tTu^  F*  Parry, 

MR.  CARADOG  THOMAS. 

Yn  Mahanoy  City,  Pa.,  Ebríll  2iain,  1881, 
Mr.  Caradog  l'homas.  Mab  ydoedd  i'r  Parch. 
W.  D.  Thomas  a'i  bríod,  Mahanoy  City,  Pa. 
Ganwyd  ef  yn  St.  Clair,  Pa.,  Rhagfyr  26, 1865. 
Bedyddiwyd  ef  yn  aelod  o  eglwys  y  Bedydd- 
wyr  yn  y  ile  uchod  gan  ei  anwyl  dad,  Hydref, 
1879.  ^u  y°  cael  ei  flino  am  flynyddau  gan 
gryd  cjmalau,  ond  am  y  deg  wythnos  olaf  o'i 
fywyd  dyoddefodd  lawer  gan  glefyd  y  galon,  a 
hyn  a  roddodd  derfyniad  i'w  anadl  einioes  pan 
oedd  yn  15  mlwydd,  3  mis  a  28  diwmod  oed. 


Digitized 


byGoogle 


5i.] 


Haneuon  CartrefoL 


97 


Claddwyd  ef  yn  nghlftddfa  Mahanoy  City, 
Ebríll  27ain.  Yr  oedd  Caradog  yn  fachgen 
mwyn  a  hynod  o  gyfeillgar  yn  ei  ffordd.  Fel 
a  ganlyn  y  dywedai  un  o  newyddiaduron 
Bfahanoy  am  dano  :  "  He  was  a  bríght,  intel- 
ligent  boy,  whose  pleasant  manners  had  gained 
for  him  the  esteem  of  all  his  acqaaintances.  '* 
Tr  oedd  yn  hynod  oddefgar  a  boddlon  yn  ei 
gystudd,  ofnai  berí  gofid  a  thrallod  hyd  yn  nod 
i*w  ríeni  yn  ei  oriau  olaf.  Tebyg  y  gellir  pri- 
odoli  hyn  i  raddau  helaeth  i  ddylanwad  cref  • 
ydd  Críst  ar  ei  galon  ieuanc.  Hofifai  weddio» 
a  gofynai  yn  aml  i*w  dad  a  brodyr  eraiU  o'r  eg 
Iwys  i  weddio  gydag  ef  ;  yr  oedd  cael  mwyn 
hau  moddion  gras  yn  foddíon  efieîthiol  a  dy- 
munol  i'w  enaid,  a  theimlai  ei  hun  yn  gwella  o 
ran  yr  ysbryd  wrth  ymwneyd  a*r  moddion  hyn. 
Cyngborai  ei  gyd-ieuenctyd  i  ddarllen  y  Beibl, 
myned  i'r  Ysgol  Sabbothol,  a  charu  yr  lesu,  a 
chredwn  yn  gadarn  iddo  farw  yn  iach  ei  enaid» 
er  fod  aiiechyd  y  corph  yn  ormod  i'w  orchfygu 
gan  y  gofal  tyneraf  ar  y  ddaear.  Dydd  ei  ang- 
ladd  daeth  tyrfa  yn  nghyd — cynrychiolwyr  oV 
Cymry  o'r  holl  ardaloedd  cylchynol,  ac  yr  oedd 
arwyddion  amlwg  fod  teulu  parchus  iawn 
mewn  trallod,  a  phawb  megys  ar  leddfu  eu 
galar  a'u  presenoldeb  cydymdeimladol.  Yr 
oedd  amry w  o  weinidogion  hefyd  wedi  dod  ar 
yr  un  neges.  Ni  ellid  trefnu  i  bob  un  gael 
rhan  yn  y  gwrando,  ond  fel  y  canlyn  y  cymer- 
odd  pethau  le.  Yn  y  ty  darllenodd  a  gweddi- 
odd  y  Parch.  O.  Gríffith  {Giraldus)\  yn  y 
capel  darllenodd  y  Parch.  D.  Todd  Jones  (A.), 
Shenandoah,  Pa.,  ac  yna  gweddiodd  y  Parch. 
Mr.  Woods,  gweinidog  y  Presbyteríaid, 
Mahanoy  City,  yn  Saesneg.  Pregethodd  y 
Parch.  D.  S.  Thomas  (B.ì,  St.  Clair,  yn  Sacs- 
neg,  a'r  Parch.  D,  Jones  (B.),  Shenandoah,  yn 
G^raeg  Ar  lan  y  bedd  siaradodd  y  Parch. 
Mr.  Mathews  (A.),  Mahanoy  City,  a'r  Parch. 
0.  Griffith.  Aeth  Caradog  o'i  gajtref  daearol 
i'w  gartref  nefol  a  thragywyddol — o  boen  i 
wynfyd— nid  marw  yw,  ond  byw.  Y  nefoedd 
fyddo  yvL  dyner  wrth  ei  ríeni  galarus,  ac  o'r 
plant  sydd  eto  ar  y  ddaear,  ac  a'u  cymwyso  oll,  a 
ninau  gyda  hwy,  i  gyfarfod  tu  fewn  i'r  Ilen,  lle 
na  bydd  raid  ymadael  mwy.  —Detui  Trerhedyn, 

MR.  JOHN  J.    THOMAS. 

Mawrth  8,  i88i,  yn  Steuben,  N.  Y.,yn  50 
mlwydd  oed,  Mr.  John  J.  Thomas,  ar  ol  ych- 
ydig  ddyddiau  o  glefyd  trwm,  yr  hwn  a  der- 
fynodd  yn  angeuol,  sef  typhoid  pneumonia, 
Nid  oedd  ond  ychydig  dros  dair  blynedd  er 
pan  yr  ymunodd  mewn  príodas  a  Miss  Libbie 
Hnmphreys,  merch  Mr.  John  Humphreys  a'i 
bríod,  o  Marcy,  N.  Y.,  a  ganwyd  iddynt  un 
bachgen.  Tad  yr  amddifad  a  bamwr  y  weddw 
a  ofalo  am  danynt.  Yr  oedd  yr  ymadawedig 
yn  frawd  Mr.  Robert  J.  Thomas,  Remsen. 
Nid  oedd  eríoed  wedi  gwneyd  proffes  o  gref- 
ydd,  ond  yr  oedd  yn  wrandawr  cyson,  ac  yn 
hynod  ffyddlawn  gyda'r  Ysgol  Sabbothol,  yn 
Pen'y-graig.  Yr  oedd  yn  ddyn  o  synwyr 
çyffredin  cryf,  ac  yn  ddyn  moesol  hynod,  a 


gair  da  iddo  fel  cymydog  a  dyn  gonest,  a 
theimlai  yn  ddwys  pan  y  deallodd  ei  fod  yn  y 
glyn  fel  Ilawer  wedi  oedi  mater  mawr  yr  enaid 
cyhyd;  ond  gobeichio  ei  fod  wedi  cwrdd  ft 
Gwaredwr,  a'i  fod  wedi  cael  maddeuant  oU 
holl  bechodau.  Ond  cymered  pawb  rybudd  i 
beidio  esgeuluso  achos  mor  bwysîg  hyd  wely 
angau.  "Ceisiwch  yn  gyntaf  deyrnas  Dduw 
a*i  gyfiawnder  ef,"  ydyw  y  gorchymyn.  Y 
Llun  canlynol,  er  fod  y  ffyrdd  yn  hynod  an- 
hawdd  eu  traífaelu,  daeth  tyrfa  fawr  o'i  hen 
gydnabod,  cyfeiUion,  a'i  berthynasau  i  hebrwng 
ei  ran  farwol  i  gladdfa  Pen-y-graíg.  Pregeth 
wyd  yn  y  capel  yn  Gymraeg  gan  yr  ysgrifen- 
ydd,  ac  yn  Saesneg  gan  y  Parch.  £  C.  Evans, 
Remsen.  Cymerwyd  rhan  gan  y  brawd  ieuanc 
o  Hamilton  CoIIege,  W.  D.  Jones,  a'r  Parchn. 
John  Seth  Jones,  Remsen,  ac  £.  R.  Hughes, 
Steuben.— Ów^»  F,  Parry. 

MRS.    DAVI£S. 

Yn  Youngstown,  Ohio,  bu  farw  Mrs.  Davies, 
priod  Evan  Davies,  gynt  o  Rymni,  D.  C,  yr 
bon  a  orphenodd  ei  gyrfa  yn  y  byd  presenol 
Ebríll  3,  1881,  yn  26  oed.  Ni  chafodd  ond 
cystydd  byr,  ond  arteithiol  iawn.  Ei  chlefyd 
oedd  y  typhoid  fever;  am  rai  dyddiau  teimlai 
yn  anhwylus,  ond  cyn  diwedd  yr  wythnos 
gwaethygodd,  a  bu  farw  yn  annysgwyliadwy 
ac  er  pob  ymdrech  i'w  chadw.  Bu  farw 
oddeuttt  pedwar  o'r  gloch,  gan  adael  priod  an- 
wyl  a  dwy  ferch  fechan,  a  brawd  a  chwaer  yn 
amddifaid  i  alaru  ar  ei  hol.  Nid  oedd  hi  a'i 
phríod  wedi  bod  yn  y  wlad  hon  ond  prín 
flwyddyn  ;  ond  wele  hi  wedi  ymadael  am  wlad 
well  na  hon,  a'n  gobaith  ydyw  ei  bod  wedi 
dechreu  canu  yr  anthem  ber  am  farwol  glwyf 
nas  bydd  diwedd  arni  mwy. 

Yr  oedd  ein  chwaer  GBÎtherìne  Davies  yn 
aelod  er  yn  ieuanc  o  eglwys  Fedyddiedig 
Penuel,  Rhymni,  D.  C.  Gwnaeth  broffes  dda 
ger  bron  Ilawer  o  dystion,  a  bu  yn  ffyddlon 
gyda  chrefydd  hyd  ei  marwolaeth.  A  thebyg 
y  gallwn  ddweyd  fel  Críst,  **  Yr  hyn  a  allodd 
hon,  hi  a'i  gwnaeth."  Dydd  Mawrth,  Ebríll  5, 
daeth  tyrfa  luosog  o'n  cydgenedl  yn  nghyd,  er 
cludo  ei  gweddiiîion  marwol  i'r  bedd.  Gwein- 
yddwyd  yn  y  ty  cyn  cychwyn  gan  y  Parch.  D. 
Probert,  gweinidog  yr  eglwys  Ile  yr  oedd  ein 
chwaer  yn  aelod  yn  bresenol,  a'r  Parch.  D.  T. 
Nicholas  wrth  lan  y  bedd,  yn  mynwent  Brier 
Hill,  ger  Youngstown;  yna  daearwyd  ei 
chorph,  Ile  yr  huna  hyd  foreu  udganiad  yr  ud- 
gom  mawr.  Yr  Arglwydd  a  fyddo  yn  dyner 
o'i  phriod  a'i  phlant  amddifaid,  ac  a'u  parotoa 
oll  erbyn  yr  nn  amgylchiad.  — Á  Probert, 

MRS.    ELIZABETH    R.  WILLIAMS. 

Ebrill  7,  1881,  yn  Danville,  Pa.,  yn  55  ml. 
oed,  Mrs  Elizabeth  R.  Williams,  gweddw  y 
diweddar  Wm.  R.  WiIIiams,  ac  yn  adnabydd- 
us  iawn  gan  lawer  o  weinidogion  yr  enwad 
Bedyddiedig.  Yr  oedd  Mrs.  Williams  yn  en- 
edigol  o  DowlaiSy  swydd  Forganwe,  D.  C. 
Ymfttdodd  i'r  wlad  hon  yn  y  flwyddyn  1846, 


Digitized 


byGoogle 


98 


Hanesion    CartrefoL 


[Mehefin, 


gan  ymsefydlu  yn  Howard,  Centre  Cò.,  Pá., 
ond  yn  fuan  symudodd  y  teulu  i  Danville,  lie 
y  bu  hyd  ei  bedd.  Ymnnodd  ein  chwaer  ft 
byddin  lesu  yn  dra  ieuanc,  pan  yn  i^eg  oed. 
Bedyddiwyd  hi  ar  broifes  o'i  ffydd  ]rn  Mab 
Duw,  yn  ol  y  dull  a'r  rheol  apostolaidd  yn 
Llanelli,  sir  Frycheiniog,  D.  C,  a  pharhaodd 
yn  fiyddlon  ac  ymdrechgar  yn  ngwaith  ei  Har- 
glwydd  hyd  angau. 

Meddai  barch  mawr,  a  safle  nchel  am  ei 
hymdrechion  diflino,  a'i  haelioni  yn  y  gym- 
deithas  at  gynorthwyo  y  tlawd,  a  meddylîd  yn 
uchel  o  honi  gan  bawb  o  bobl  y  dref,  fel  y 
gellir  dweyd  am  dani  fod  iddi  **  air  da  gan 
bawb,  a  chan  y  gwirionedd  ei  hun."  Tcimla 
eglwys  Danville  golled  fawr  ar  ei  hol.  Gwel- 
odd  cglwys  Danville  lawer  dydd  cymylog  ac 
ystormllyd  o'r  blaen,  ar  wahanol  adegau,  ohcr- 
wydd  colli  tadau  a  mamau  o  Seion,  ond  ym- 
ddcngys  hwn  y  tywyllaf  oV  oll,  o  herwydd 
colli  chwaer  mor  ffyddlon.  Bu  ty  Mrs.  Wil- 
liams  am  flynyddau  yn  croesawu  gweision  y 
Goruchaf  ar  eu  hymweliad  ft  Danville,  ond  y 
mae  bellach  wedi  ei  ddryllio.  Ac  y  mae  enw 
€in  chwacr  yn  adnabyddus  yn  mhlith  y  rhan 
fwyaf  o'r  saint.  Ymdrechodd  am  wellhad 
trwy  lawer  o  feddygon,  ond  yr  oedd  cu  cyffeir- 
iau  yn  ddieffaith,  a  therfynwyd  ei  gyrfti  ddae- 
arol  gan  angau  drwy  y  clefyd  poenus  a  dirdjrnol 
y  cancr  yn  y  cylla.  Yn  ei  bywyd  sicrhaodd 
olud  gras,  **  Y  rhan  dda,  yr  hwn  ni  ddygir 
oddiarni." 

Mcddai  wybodaeth  helaeth  o'r  Ysgrythyr 
Iftn,  a  hoff  oedd  ganddi  siarad  am  ei  egwydd- 
orion ;  ei  hiaith  ocdd,  "  Marw  a  wnelwyf  o 
farwolaeth  yr  uniawn,  a  bydded  fy  niwedd  fel 
yreiddoyntau."  Claddwyd  hi  Ebrill  loted, 
yn  ymyl  ei  pbriod,  yn  mynwent  yr  Odyddion 
yn  Danville.  Gyda  phriodoldeb  y  gellir 
dweyd  am  ein  chwaer  ymadawedig  fod  ei 
"choffadwriaeth  yn  fendigedig."  Gadawodd 
lawer  o  berthynasau  i  alaru  ar  ei  hol,  a  phed- 
war  o  blant,  dau  o  ba  rai,  mab  a  merch,  tra 
ieuainc,  yn  ddibriod,  wedi  eu  gadael  yn  y  ty 
yn  amddifad  o  dad  a  mam.  Gweinyddwyd  ar 
yr  achlysur  gan  weinidog  y  Presbyteriaid  Seis- 
nig,  J.  B.  Grier,  a  Wm.  D.  WiUiams,  oddiwrth 
y  Methodistiaid  Cymreig.  Tad  yr  amddifaid 
a  ofalo  am  y  rhai  a  adawyd.  Heddwch  i'th 
Iwch  dithau,  fy  chwaer,  hyd  ddydd  mawr  cor- 
oniad  a  gogoniant  y  saint.  Yn  ddiffuant,  yr 
eiddoch.— yflftf^  Davies, 

MARY  ANN  MORRIS. 

Mawrth  24,  bu  farw,  yn  Arnot,  Pa..  Mary 
Ann,  merch  John  ac  Alice  Morris,  yn  8  ml.  a 
5  diwmod  oed.  Yr  oedd  yn  un  o  ddwy  ef- 
eilliaid,  a  thrwy  hyny,  y  mae  yr  amgylchiad 
wedi  peri  galar  dwys  yn  yr  holl  deulu,  yn  fwy- 
af  neillduol  i*w  chwaer  fach;  yr  oeddentyn 
wastadol  yn  gydymaith  y  naill  i'r  llall.  Yr 
oeddynt  y  Sabboth  blaenorol  wedi  adrodd  cu 
damau  i'r  pwyllgor  ymchwiliadol,  i'r  dyben 
o'u  hadrodd  yn  nghyfarfod  adroddiadol  yr 
Ysgol  Sabbothol  y  Sabboth  canlynol.    Ond  yn 


Ue  bod  gyda  phlanigfa  eglwys  Ddnw  yma  ar  y 
llawr,  yr  oedd  o  ran  ei  chorph  yn  y  bedd,  a  i 
henaid  wedi  ehedeg  i  büth  y  dyrfa  ag  sydd  yn 
canu  iddo  ef,  yr  hwn  a*n  carodd  ac  a'n  goldi- 
odd  yn  ei  waed.  Iddo  ef  byddo  y  gogoniant 
yn  oes  oesoedd.  Y  Sadwm  canlynol  cyfitf- 
fyddodd  tyrfa  luosog  i  gyflawni  y  gymwynaa 
olaf  i'w  gweddilUon  marwol,  pryd  y  pregeth- 
odd  y  Parch.  William  Williams  oddiar  Rhof- 
einiad  yiii.  22,  23.  Cawsom  bregeth  dda  a 
tharawiadol  i'r  amgylchiad. 

Dyma  blent^rn  anwyl  i  ni 

Wedi  myned  tua  thref ; 
Dywedodd  lesu,  dyma'n  Cjrsur, 

Mai  eiddo  rhai'n  yw  teyraas  nef, 
Gwna  ni'n  barod,  gwna  ni*n  barod, 

Erbjm  mjrned  ar  ei  hol. 

— Henry  S.  yóms, 

MR.    WILLIAM  J.  LLOYD. 

Chwef.  24,  yn  Providence,  Pa.,  bu  farw  Mr. 
William  J.  Lloyd,  yn  50  ml.  oed.  Mwnwr 
oedd  Lloyd  wrth  ei  alwedigaeth,  a  dywedir  ei 
fod  yn  un  o'r  djmion  mwyaf  gofalus  fel  gweith. 
iwr  tan-ddaearol,  y  rbai  sydd  yn  enill  bywcrf. 
iaeth  iddynt  hwy  en  hnnain  a'u  teuluoedd  yn 
nghanol  peryglon  bob  awr.  Ond  er  pob  TÌULg- 
ofal  a  giR^iiadwriaeth,  daeth  gwrthddrych  ein 
coffa  i'w  ddiwedd  yn  ddisyfyd  drwy  i  gareg 
syrthìo  amo  o'r  nenfwd  a'i  hyrddio  yn  ddi- 
rybudd  i'r  byd  mawr  tragywyddol. 

Ganwyd  a  magwyd  ef  yn  Ceredigion,  sir 
Aberteifi.  Pan  yn  Uanc  i6eg,  ymadawodd  ft 
bro  ei  enedigaeth  gan  hwylio'i  gamran  taa'r 
gweithiau  haiarn  a  glo,  a  daeth  i  Abercanaid 
yn  Mertfayr  Tydfil ;  nis  gwyddom  pa  cyhyd  yr 
arosodd  yno,  ond  yr  hanes  nessíf  gawn  am 
dano  ei  fod  yn  Mountain  Ash,  ac  yno  y  bu  nes 
iddo  ymadael  i  America. 

Yn  y  flwyddyn  1867,  cymerodd  Mrs.  Ifar- 
garet  PoUy  yn  wraig  ;  priodwyd  hwy  yn 
Merthyr.  Yn  y  flwyddyn  1869,  gadawodd 
Mountain  Ash,  fel  rhagredegydd  y  teulu,  gan 
wynebu  ar  fyd  y  Gorllewin,  ac  yn  mhen  naw 
mis  daeth  y  teulu  ar  ei  ol  i  Ameríca,  a  seíydl- 
asant  yn  Providence,  Pa  ,  ac  yma  y.bu  ein  han- 
wyl  frawd  fyw  a  marw,  a  chladdwyd  ei  wedd- 
iUion  marwol  yn  mynwent  y  Cymry  yn  Hyde 
Park.  ¥r  oedd  yr  ymadawedig  yn  ddyn  a 
berchid  yn  fawr  gan  ei  gymydogion  a'i  gyd- 
weithwyr  o  bob  cenedl,  a  chafwyd  amlygiad  o 
hyny  yn  eu  presenoldeb  a'u  galar  ar  ddydd  yr 
angladd.  Dyn  Uawn  o  gydymdeimlad  ft'r  an- 
ffodus  a'r  trallodedig  ydoedd,  a  gwnelai  bob 
amser  yr  oU  ag  oedd  yn  ei  allu  i  liniaru  briw- 
iau  yr  archolledig,  cymwynasgar  a  thawel  yn 
ei  hoU  gylch.  Yr  oedd  yn  d^rner  a  serchog  yn 
ei  deulu ;  dyn  gweithgar  a  darbodus  ar  gyfer 
ci  eiddo,  a  mawr  yw  eu  coUed  ar  ei  ol.  Yn  y 
flwyddyn  1877,  ymunodd  ftg  achos  crefyd^ 
bedyddiwyd  ef  ar  broffes  o'i  ffydd  jm  Mab 
Dew,  yn  un  o'r  dorf  luosog  a  fedyddiwyd  gan 
y  Parch.  J.  P.  Harris  yn  Providence,  ac  yr 
oedd  yn  aelod  gweithgar  o'r  eglwys  pan  ddaeth 

\ 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Dyddanion. 


99 


y  wy»  i'w  alw  gartref.  Y  mae'r  frawd- 
oliaeth  yn  teimlo  hiraeth  a  choUed  ar  ei  ol,  a 
bod  ajigau  wedi  gwneyd  bwich  yn  y  fyddin ; 
ond  credwn,  er  fod  y  datodiad  wedi  bod  yn 
golled  i  ni  ac  i*r  teulu,  iddo  fod  yn  elw  iddo 
ef.  Yr  Arglwydd  fyddo  yn  nawdd  i'r  weddw 
a'r  plant  a  adawyd  yn  amddifaid. 

Ymgasglodd  tyrfa  yn  nghyd  i'w  hebrwng  i*r 
fynwent,  a  chafodd  gladdedigaeth  anrhydäd- 
uSy  ac  amlygwyd  cydymdeimlad  mawr  aV  teu- 
lu  trallodedig.  Gweinyddwyd  wrth  y  ty,  ]rn 
yr  addoldy,  ac  wrth  lan  y  bedd  gan  y  brodyr 
D.  B.  Griffiths  a  J.  P.  Harrís.  Huned  mwy 
hyd  foreu  adferiad,  pan  bydd 

" dorau  beddau*r  byd 

Ar  un  gair  yn  agoryd." 

— Cydymdeimlydd 

MR.  JAMES  DAYIES. 

Yn  Yorlcshire  Center,  swydd  Wyoming, 
N.  Y.,  Hydref  15,  1880,  yn  52  mlwydd  oed, 
bu  farw  Mr.  James  Dayies.  Yr  oedd  yr  yma- 
dawedig  yn  enedigol  o  South  Trenton,  swydd 
Oneída,  N.  Y.,  ond  yr  oedd  wedi  treulio  yr 
28  mlynedd  olaf  o'i  fywyd  yn  Cattaraugas. 
Yr  oedd  yn  aelod  gyda'r  Bedyddwyr  yn  eg- 
Iwys  Freedom.  Bedyddiwyd  ef  yma  gan  y 
Parch.  J.  Edred  Jones.  Bu  yn  ddichlynaidd 
gyda  chrefydd  hyd  angau.  Dyoddefodd  yn 
^ed  am  bythefnos  oddiwrth  y  typAoid /€ver, 
yr  hyn  a  roddodd  derfyn  ar  ei  fywyd  daearol. 
Efe  a  aeth  i  dangnefeid.  Ciaddwyd  ef  yn 
barchus  yn  mynwent  £benezer,  capel  y  Bed- 
yddwyr.  Gweinyddwyd  ar  yr  achlysur  gan  y 
Parch.  A.  S.  Kneeland.  Gadawodd  weddw  a 
dau  o  blant  a  chylch  eang  o  berthynasau  i  al- 
aru  eu  colled  ar  ei  ol. —  Ẅ',  M.  Evans, 

MR.  WILLIAM    P.   MORGANS. 

Yn  Freedom,  swydd  Cattaraugus,  N.  Y., 
Ebríll  2,  1881,  bu  farw  lCr.  WiIIiam  P.  Mor- 
gans,  mab  i  Mr.  John  H.  Morgans  a'i  bríod, 
yn  9  mlwydd,  2  fis  a  25  diwmod  oed.  Dy- 
oddefodd  gystudd  trwm  am  amryw  wythnosau, 
gan  y  dolur  poenus  a  braidd  anfeddyginiaethol 
y  troethlif  {diabetes),  Claddwyd  ef  yn  barchus 
3m  mynwent  £benezer,  capel  y  Bedyddwyr. 
Gweinyddwyd  ar  yr  achlysur  gan  yr  ysgrífen- 
ydd.  Yr  oedd  rhagoIy«on  dymunol  o  flaen  yr 
ymadawedig,  pe  cawsai  fy w ;  canys  yr  oedd  yn 
nodedig  o  gyflym  i  ddysgu  pa  beth  bynag  yr 
ymaflai  ynddo;  ond  dyryswyd  holl  gynlluniau 
a  bwríadau  y  tad  a'r  fam,  a  chymerwyd  Wil- 
liam  bach  i  fyd  gwell  i  fyw  gydag  angylion  a 
saint  perffeitbiedig.  Os  na  welir  ef  mwyach 
yn  nghôr  yr  aelwyd  ar  y  llawr,  y  mae  erbyn 
hyn  wedi  uno  ä  chOr  mwy  urddasol  a  gogon« 
eddus.— ^.  M.  Evans, 


— Rhedodd  Ilanc  ieuanc  17  mlwydd  oed,  yn 
byw  yn  Glen's  Falls,  N.  Y.,  ymaith  gyda 
gwraig  weddw  40  ml.  oed.  Buont  yn  cyfeill- 
achu  am  beth  amser,  yn  fawr  yn  erbyn  dymun* 
iadau  rhieni  y  llanc. 


— Mae  gan  Lundain,  gyda  phoblot^aeth  o 
4/X)o,ooo,  le  mewn  addoldai  i  1,000,000  o  ber- 
sonau  1  addoli,  ond  nid  oes  mwy  na  500,000  yn- 
ddynt  ar  unrhyw  un  Sabboth. 


DYDDANION. 

Aeth  dyn  ieuanc  i  raewn  i  addoldy 
un  boreu  Sul,  ar  ddechreuad  y  gwasan- 
aeth,  ac  eisteddodd  i  lawr,  gan  adael  ei 
het  ar  ei  ben.  Yn  fuan  daeth  y  sext<m 
ato,  a  dymunodd  iddo  dynu  ei  het,  ond 
ni  thalodd  y  dyn  ieuanc  un  sylw  iddo. 
"Tynwch  eich  het,  syr,"  ebai  efe  dra- 
chefn;  ond  ni  thalai  y  llanc  un  sylw 
iddo.  Yna  cydiodd  y  sexton  yn  ei 
het,  a  thynodd  hi  yn  sydyn  oddiar  ei 
ben,  pan  y  treiglodd  i  lawr  chwart  o 
gnau  ffreinig  {walnuis),  gan  wneyd  cryn 
stwr  wrth  syrthio  i*r  Ilawr.  "  'Nawr 
chwi  welwch  beth  a  wnaethoch,"  ebai 
y  dyn  ieuanc,  "  mae'n  well  i  chwi  bigo 
/  cnau  3ma  i  fyny  yn  awr." 

— "John!'*  gwaeddai  mam  wrth  ei 
bachgen,  un  boreu  Sabboth,  "Oes 
arnat  ti  ddim  cywilydd  chwareu 
marbles  yn  yr  heol  ar  ddydd  Sul?  Os 
myni  chwareu  maròles,  dos  i'r  yard^ 
*'  0*r  goreu,  mam,"  ebai  John,  "  ond 
yd^r*  hi  ddim  yn  ddydd  Sul  ýn  yr 
yardr 

— Danfonodd  cyfaiU  at  Daniel  O'Con- 
nell,  yr  areithiwr  Gwyddelig,  am  ei 
autograph  (ei  law-ysgrif),  i'r  hwn  y 
danfonodd  yr  ateb :  '*  Syr,  nid  wyf 
byth  yn  danfon  autographs,  Yr  eidd- 
och,  Daniel  O'Connell." 

— "  Pa  bryd  yn  y  boreu  y  caf  fi  eich 
galw  chwi  i  fyny?"  gofynai  waiter 
mewn  hotel  i  Wyddel,  un  nos  pan  oedd 
ar  fyned  i*w  wely.  Atebodd  yn  ddif- 
rifol,  "  Mi  gana*  i  y  gloch  pan  y  dy- 
munwyf  gael  fy  ngalw." 

— "  Faint  o  amser  fyddi  di  yn  gorph- 
en  y  j'oö  hon?"  gofynai  boneddiges 
i  brentis  oedd  yn  paentio  ei  thy.  "Wel, 
nis  gwn  i  Ma'am,*'  meddai,  "mae  fy 
meistr  wedi  myn'd  i  chwilio  am  j'oò  ar- 
all ;  os  caiff  hi,  gorphenaf  yma  yfory, 
ond  os  na  chaiff,  yr  wyf  yn  ofni  y  cym- 
er  fi  yr  oll  o'r  wythnos  nesaf." 


Digitized 


byGoogle 


ipo 


Dyddanion. 


[Mehefin. 


YMWELIAD  A  SHELTER  ISLAND. 

Y  raae  tua  dwy  flynedd  er  pan  ym- 
ddangosodd  hanes  ymweliad  y  Parch.  Ll. 
D.  Bevan,  New  York,  a  minau,  ä  Shelter 
Island,  pryd  y  cyfansoddwyd  "  Bardd- 
oniaeth  y  Rheilífordd.**  Yn  niwedd 
y  flwyddyn  ddiweddaf,  talasom  ail  ym- 
weliad  â*r  lle,  i'rdyben  o  adolygu  haf- 
dy  y  Doctor ;  ac  er  na  fu  y  daith  mor 
ffrwythlawn  mewn  ystyr  farddonol,  bu 
yn  dra  dyddorgar.  Y  mae  y  Doctor 
yn  gwneyd  ei  oreu  i  ymgydnabyddu  â 
llenyddiaeth  Gymreig,  ac  yn  dwyn 
mawr  hoffder  mewn  cyfieithu  i'r  Seis- 
neg  benillion  ac  englynión  Cymreig. 
Mae  ef  o  gorffolaeth  Ued  fawr,  a'i  ben 
yn  meddu  cyfartaledd  digonol  mewn 
cyferbyniad  idd  ei  aelodau  a'i  gorph.  Y 
mae  ei  het  yn  gorphwys  ar  fy  ysgwydd- 
au,  pan  ei  gwisgaf,  ond  heb  gyffwrdd 
ag  un  ran  o  fy  mhen.  Yr  oedd  ganddo 
het  frethyn  y  tro  hwn,  wedi  ei  gwneyd 
yn  bwrpasol  iddo,  ag  ymylau  anferthol 
lydan.  Gan  fy  mod  wedi  bod  mor  an- 
ffodus  a  cboUi  tair  overcoai  o  fewn  y 
pedair  blynedd  diweddaf,  trwy  ymwel- 
iad  y  frawdoliaeth  a  elwir  sneak  thiev€s 
â'm  swyddfa,  ac  yn  canfod  het  anferth 
y  Doctor  ar  yr  eisteddle  yn  y  cerbyd, 
mi  a  ddywedais  wrtho,  os  buaswn  mor 
anffodus  a  cholli  côt  fawr  eto,  y  deuwn 
1  ofyn  iddo  am  un  o'i  hen  hetiau,  i  gael 
gwneyd  un  allan  o  honi.  Arwyddodd 
foddlonrwydd  i'm  gwasanaethu,  os  dy- 
gwyddaswn  f^d  eto  mor  anffodus  a 
cholli  fy  nghôt  fawr.  Ond  pan  oedd 
yr  ymddyddan  hwnw  wedi  myned  o'm 
côf,  gosododd  ysgrif  yn  fy  llaw  fel  y 
canlyn  : 

TO  THE  PARSON'S  MONSTER  HAT. 

"  My  coat,"  Aneurin  cried,  "some  wicked  man 
Hath  carríed  off,  the  rogue,  but  what  of  that, 
To  save  my  hard  eamed  cash,  I  see  a  plan, 
I'U  make  a  new  one  from  the  parson's  hat." 

THE  PARSON'S   ANSWER. 

You're  welcome  to  the  hat,  my  frìend, 

Although  you  oft  deride  it; 
I  only  wish  that  I  could  lend 

The  head  that  goes  inside  it. 

Wedi  darllen  yr  uchod,  yr  oeddwn 
yn  teimlo  y  gallasai  fod  defnydd  pen 
mor  deilwng  o  ystyriaeth  a'i  faint,  a 
dygwyddodd  i  mi  ar  y  pryd  weled  twll 


bychan  yn  mhlyg  het  y  Doctor,  a  phen- 
derfynais  wneyd  mwys-air  (/»«)  ohono. 
Anhawdd  gwneyd  pun  yn  y  Gymraeg, 
o  herwydd  nad  oes  ynddi  amlder  o  eir- 
iau  cyfunsain  o  wahanol  ystyr.  Eithr 
y  mae  y  Saesneg^  jm  llawn  o  honynt,  yr 
hyn  a  gyfrif  am  luosogrwydd  ei  mwys- 
eiriau.  Yn  mhen  ychydig  mi  a  roddais 
bapyr  yn  llaw  y  Doctor,  ac  a  ganlyn 
amo,  wedi  mwyseirio  y  twll  yn  ei  het :       I 

The  parson's  head  is  lien  of  mine 
I'U  take,  if  for  its  leaming  solely  ; 
But  otherwise  I  must  decline, 
I  think  the  hat  is  much  more  hoI(e)7. 

Y  cysur  oedd,  i*r  Doctor  gael  digon 
o  ddigrifwch  yn  y  gair  mwys  i  faddeu  i 
mi  am  ensyniaw  fod  het  y  person  yvk 
sancteiddiach  na'i  ben.  Yn  ystod  y 
daith  wrth  fyned  a  dyfod,  efe  a  gyf- 
ieithodd  yr  englynion  canlynol : 

Nos  dy well  yn  dyátewi—caddug 
Yn  cuddio  *r  Eryri  ; 
Yr  haul  yn  ngwely  'r  heli, 
A'r  Uocr  yn  arìanu  *r  lli'. 

Gwallter  MechaÌMi 

The  night  is  dark  and  still,  the  shadows  deep 

Lie  thick  and  heayy  on  Eryrì  steep  ; 

The  sun  is  sleeping  in  his  briny  bed, 

The  silver  moonlight  o'er  the  stream  is  shed. 

ARCH  NOAH. 

Noddfayn  mhorthladd  newyddfyd, — a'i  sail 
Ar  gwys  ola'r  cynfyd  ; 
Dros  elfen  drws  i  eilfyd, 
Crothlwythog  beichiog  o'r  byd. 

lago  Emlyn, 

Port  of  a  new  worId*s  refuge  strong  founda- 

tion  laid, 
Where  the  prìmeval  world's  last  furrow  ran  ; 
A  new  world's  portal  o'er  the  waters  made, 
Fnll  womb  of  time,  pregnant  with  future  man. 

Nid  oedd  a'i  boddlonai  heb  gael 
englyn  neu  ddau  o'm  heiddo  fy  hun, 
felly  rhaid  i'r  darllenydd  ei  feio  ef  am 
h)m  o  fyfiaeth  : 

'*Tbe  concious  water  saw  its  God  and  blushed.** 

Y  dw'r  iachus  a  edrychodd — yn  wyneb 
Yr  Eneiniogf—sylwodd 
Ar  y  gwawl  dwyfawl  a  dodd 
Ei  Greawdwr,  a  gwridodd. 

The  pure  water  gazed  upon  the  face 
Of  the  anointed,  and  beheld  the  grace 
Of  the  Creator  veiled  in  light  divine, 
It  knew  its  God,  and  blushed  in  ruddy  wine. 
Aneurin  Fardd. 
[IV  barhau.] 


Digitized 


byGoogle 


Y   WAWR. 


Cyp.  VI.] 


GORPHENAF,  1881. 


[Rhip.  4. 


Y  PARCH.  JAHES  SPENCER   LLANELLI. 


GAN   Y   PARCH.    D.    W.    MORRIS,    TAYLORYILLE,    PA. 


Bu  cysylltîad  rhwng  James  Spencer 
a  phedair  sir  yn  ei  wlad,  pedair  tref  yn 
ei  fro,  aphedairo  eglwysi  clodfawr'yn- 
ddi.  I.  Treífynon,  yn  Flint,  a*i  mag- 
odd.  Mae  i  sir  Flint  ei  Bryn-goleu, 
maenor  Thomas  Pennat;  y  Dderwen 
Lydan,  magwrfa  Matthew  Henry  ;  a 
líireffynon,  a  swyddfá  y  Traethodydd 
ynddi.  Ac  yn  Treffynon  y  ganwyd 
James  Spencer,  yn  y  flwyddyn  i8ia, 
pan  oedd  Nelson  ar  y  Nile  yn  maeddu, 
magnelau  Waterloo  ar  saethu,  ac  An- 
drew  Fuller  yn  dechreü  dihoeni.  Tad 
Mr.  Spencer  a  fu  farw  yn  gynar,  gan 
adael  y  fam  i  wylo,  y  plant  i  gwyno, 
a'r  teulu  i  ymdaro.  Pan  301  12  mlwydd 
öed  bedyddiwyd  James  Spencer  gan  y 
Pärch.  Ówen  WiUiams,  Treffynon,  yr 
adeg  hono,  wedi  hyny  Trefforest,  yn 
Morganwg,  ac  yn  ddiweddaf  y  Twyn- 
gwyn,  yn  Mynwy.  Tri  o  leoedd  ar- 
wyddol — yn  Treffynon,  yr  olchfa ;  Tre- 
fforest,  ein  gyrfa ;  a  Thwyngwyn,  ein 
gorphwysfa.  Dan  ddeunaw  oed  de- 
chreuodd  James  Spencer  bregethu,  a 
m)med  i  Bagillt  i  gael  ei  brofi,  i  Lixwm 
i  gael  ei  bwyso,  ac  i  Mold  i  gael  mesur 
ei  ddawn  yno.  A  bu  rhagidsn  yn  ei 
dafoli,  cam-Sxm  yn  ei  boeni,  a  chywir- 
fam  yn  ei  loni.  Ac  yn  y  cyfnod  hwnw' 
yr  oedd  ganddo  bedwar  gorchwyl  i 
gyflawni — tirio  y  mwnglawdd  du,  dos- 
barth  yn  yt  ysgol  Sul  i  hyfforddi,  cyn- 
orthwyo  ei  fam  i  fywioli,  a  myf)rrio 
gyferbyn  a  phregethu.  Amcanai  nid  i 
ddysgleirio  yn  y  llu,  ond  dysgu  a  gol- 
eüo ;  nid  ymgodi  uwch  y  ser,  ond  ym- 


egnio  yn  fwy  na  llawer,    a  mwy  fu  y 
sylwedd  i  lenwi  na'r  swynion  i  loni. 

2.  Tref-silyn  yn  ei  hyfforddi.  Tua'r 
flwydd^oi  1834  yr  oedd  John  Williams, 
wedi  hyny  o  Rhosllanerchrugog,  a'r 
Drefnewydd,  yn  weinidog  y  Bedydd- 
wyr  )m  Llansilyn,  yn  sir  Dinbych.  Tri 
pheth  i'n  s^mu — *'  Canwyir*  i  Walia  o 
Lanymddyfri ;  "  Gwinllan  y  Prydydd" 
o  Lanrwst,  a  doniau  mawrion  o  Lan- 
silyn.  Yno  cyfansoddwyd  ^^Oraclau 
Bywiol,"  yr  eglurwyd  Hcules  a  Sheol^ 
ac  y  manylwyd  ar  gyfamod  Sinai,  a'r 
cynllun  mwy  rhagorol.  Ac  yr  oedd 
John  Williams  yn  cadw  ysgol  yn  Llan- 
silyn  i  godi  dynion  ieuainc  i  bregethu ; 
ac  efrydwyr  yn  Llansilyn  fu  Oynddelw, 
brenin  awen ;  Nefydd,  y  nofiwr  try- 
len  ;  a  James  Spencer,  ddu  ei  ben, 
gwelw  ei  wedd,  a  thal  ei  gorphyn. 
Tair  cainc  ar  y  winwydden  yno  a  fu — 
crefydd  jn  addum,  cymeriad  dilych- 
win,  a  chynydd  amlwg  i  bawb,  ond  i 
ambell  elyn.  Antur,  amser,  ac  arian, 
oedd  y  tri  pheth  a  ganfyddwyd  yno. 
Antur  i  gydio,  amser  i  lafurio,  ac  arian 
i  dalu  am  ei  ddysg  yno.  Tybiwn  mai 
Coleg  Llansilyn  a'i  gwnaeth  yn  ath- 
ronydd  o  dueddion,  beiraiad  yn  man- 
ylu,  Cymreigydd  C)rwir,  duwinydd  o 
allu,  aç  efengylydd  mor  gymeradwy, 
Deallodd  geinion  Massilon,  derbyn- 
iodd  sylweddau  Surin,  drachtiodd  o 
ffynonau  llawnion  Fuller,  a  gadawodd 
John  Williams,  Llansilyn,  ei  argraff  ar- 
no  ar  hyd  ei  oes,  ac  i'w  therfyn.  Dyn 
crwca  oedd    Alexander  Pope;    bu  y 


Digitized 


byGoogle 


I02 


Y  Parch.  James  Sýencer,  LlanelU. 


[Gorphenaf, 


bechgyn  yn  y  ddinas  y  bu  efe  yn  byw 
ynddi  yn  crymu  a  chamu  er  mwyn  ei 
efelychu  ;  eithr  ni  ddeallais  erioed  i 
James  Spencer  efelychu  Cynddelw, 
dynwared  Nefydd,  na  cheisio  tebygu  i 
Williams,  Drefnewydd,  yn  aruchel- 
edd  ei  ddarfelydd,  dyeithrwch  ei 
ddawn  a  synedigaeth  ei  swyn. 

3.  Trefethin  a'i  derbyniodd.  Mae 
Trefethin  yn  Mynwy,  ac  yn  y  plwyf 
hwnw  mae  Pontypool,  ac  athrofa  fawr 
gan  y  Bedyddwyr,  er  y  s}rmudiad  o  Ab- 
ergaveny  yn  y  flwyddyn  1836.  Dyna 
y  flwyddyn  y  derbyniwyd  James  Spen- 
cer  i  mewn  iddi,  a  Dr.  Thomas  yn  ei 
afWain  i'r  dolydd  duwinyddol;  Mrs. 
Thomas  iddo  yn  fam  fw)m,  a  George 
Thomas,  M.  A.,  yn  ei  hybu  i  diroedd 
Heber  y  Cenead,  yn  ei  groesawu  i 
Groeg,  ac  yn  ei  loni  ar  Iwyfan  y  Llad- 
in,  canys  ^yr  oedd  y  Parch.  George 
Thomas  yn  deall  saith  neu  ddeg  o 
ieithoedd  yn  ddiwadu,  a  thri  pheth 
yn  ei  hynodi — mawreddigrwydd  bren- 
in,  didwylledd  pererin,  a  symledd  y 
plentyn.  Dano  ef  am  agos  tair  o 
flwyddi  y  daeth  James  Spencer  i  lefain 
Abrec,  a  phlygu  Geography  y  lleni,  a 
H<mo  Lupus  Homoni, 

4.  Tref  Llanelli  a'i  galwodd.  Der- 
byniodd  alwad  o  eglwys  Capel  Seion, 
Llanelli,  sir  Gaerfyrddin,  i  gydlafurio 
â'r  doniol  David  Bowen,  yn  y  flwydd- 
yn  1838.     Croesawyd  ef  yno  gan  Mr. 

Ìohn  Davies,  Park  Street ;  John  Hugh, 
ilandafen,  a*r  Thomasiaid,  o  Llanlli- 
edi,  gyda'r  blaenaf  yn  ei  barchu.  Trl 
o  newyddion  i  mi  yn  hogyn,  yn  haf 
1838,  ydoedd  clywed  enwi  y  frenines 
Yictoria,  clywed  am  gladdu  Christmas 
Evans  yn  Abertawe,  a  chlywed  am 
urddo  Mr.  James  Spencer  yn  weinidog 
i  gapel  Seion,  Llanelli.  Pe  yn  y  cwrdd 
buaswn  yn  cofio  heddyw  pwy  fu  yn 
pregethu  yno,  pa  fodd  y  bu  y  modd- 
ion,  a  pha  wedd  ar  y  dyrfa,  canys  mae 
y  cof  gyda  rai  yn  drysgell  i  dderbyn 
iddi,  ac  nid  â  mymryn  i  goUi.  Eithr 
nid  oeddwn  i  yno,  ac  nid  oes  yn  fy 
meddiant  air  o'r  hanes  am  dano  o  dan 
pob  dyferyn  o  gwpan  y  cofio.  Eang^ 
wyd  capel  Seion  yn  llawer  mwy,  adeil- 
adwyd  Bethel,  Glanymor,  ac  addoldy 
tlws  yn  y  Cwmbach,  a'r  Parch.  James 
Spencer  yn  Uwyddo  yn  y  dystawrwydd. 


Priododd  yn  dra  buan  â  merch  ieuanc 
weddaidd,  o  Dreffynon ;  ni  bu  iddynt 
deulu,  ac  y  mae  Mrs.  AÍice  Spencer  eto 
yn  fyw,  a  Bedyddwyr  haelionus  Llan- 
elli  yn  gofalu  am  dani.  Dan  weinid- 
ogaeth  Mr.  Spencer  y  dechreuodd  y 
Parchn.  David  Phillips,  Pontrhydyfen, 
a  J  D.  WiUiams,  Llundain,  breíçethu — 
y  ddau  wedi  meirw  er  ys  tro.  Argraff- 
wyd  pregeth  alluog  o  eiddo  Mr.  Spen- 
cer  yn  Seren  Gomer  tua'r  flwydd)m 
1847,  *'  "  Lonyddwch  i'r  eglwysi  yn 
Gaiilea,  Judea,  a  Samaria,"  a  ffyniant 
yn  ei  ddilyn.  Mi  a  glywais  bregeth 
ddirfawr  o  ddylanwadol  ganddo  ar 
"  Dduw  fel  tad  yn  tosturio  ;"  arall  ar 
"  Y  Gwaredwr  yn  ewyllysio  gogoneddu 
ei  ganlynwyr,"  ac  ar  "  Y  Tyst  ffydd- 
lawn  a  chywir." 

Yn  mis  Chwefror,  1853,  y  gwelais  i 
y  Parch.  James  Spencer  ddiweddaf,  yn 
Llanelli ;  ac  yr  oedd  ei  wallt,  nid  wedi 
gwynu  na  llwydo,  ond  ei  liw  yn  wa- 
hanol,  er  syndod  i  mi  ac  i  eraill  oedd  { 
yn  sylwi.  Ar  ol  dihoeni  am  adeg  fer, 
bu  farw  y  Parch.  James  Spencer,  yn 
mis  Mai,  1854,  yn  42  mlwydd  oed. 
Pregethodd  y  Parch.  Daniel  Dayies, 
D.  D.,  Abertawe,  yn  ei  angladd,  a 
daearwyd  ei  weddillion  yn  mynwent  yr 
YmneiUduwyr,  rhwng  Llanelli  a  Maes- 
ycaner.  Mae  gan  y  Bedyddwyr  yn 
Llanelli  heddyw  naw  o  gapeli  dirfawr 
eu  maintioli,  rhwng  dwy  a  thair  mil  0 
aelodau,  a'r  Parch.  J.  R.  Morgan, 
D.  D.,  yn  nghapel  Seion,  W.  Hughes 
yn  Bethel,  Enos  George  yn  Bethania, 
John  Rowlands  yn  Moriah,  R.  D.  Rob- 
erts  yn  Soar,  R.  Evans  yn  Greenfield, 
P.  Philips  yn  Maesycaner,  John  Jones 
yn  Adulam,  a  J.  G.  Phillips  yn  Horeb. 
Myn  rhai  gyhoeddi  Mr.  Spencer  yn 
Saul  yn  y  llu,  yn  Samson  y  cewri,  ac 
yn  "  anrhydeddusach  na  holl  feibion  y 
brenin;"  eithr  ni'm  gosodwyd  i  yn 
famwr  i  fanylu,  ond  gallaf  ymuno  yn 
galonog  yn  y  waedd  hono  : 

**  Eneinied  yr  Arglwjdd  hil  yr  hen  Gymry 

Ag  olew  goleuni  er  Ilenwi  y  Ue ; 
Mae  r  Ysbryd  yn  ngweddiU,  a  gall  ei  gyfraon, 

Er  donio  rhai  eraiU  yn  weision  y  ne' ; 
O  dyger  ein  meddwl  ar  ol  ein  cyfeìllion, 

I'r  wlad  Ile  mae  Spencer  yn  nofio  mewn  hedd, 
Pan  íyddom  yn  disgyn  i  anedd  y  meirwon, 

O  fyd  y  trallodion  yn  wclwon  o  wedd." 


Digitized 


byGoogle 


iSSi.J 


Y  Deg  Llwyih, 

Y  DEG  LLWYTH. 


103 


GAN  Y  PARCH.    HUGH  JONES,   D.  D.,    PRIF  ATHRAW  COLEG  LLANGOLLEN. 


Rhan  II. 


Yn  y  rhifyn  diweddaf  sylwyd  ar  bed- 
war  o  dybiadau  o  gylch  pwy  ydynt  ol- 
ynwyr  y  deg  llwyth ;  yn  awr  deuwn  at 
y  dybiaeth  olaf  a  enwir,  sef 
1^5.  Preswyìwyr  yr  Ynysoedd  Prydein' 
ig. — Mae  rhai  yn  teimlo  dyddordeb 
rhyfeddol  yn  y  ddamcaniaeth  ryfedd 
hon,  ac  yn  meddu  íTydd  gadarn  ynddi. 
Mae  y  tri  llyfryn  cyntaf  ar  y  rhestr 
uwchben  yr  ysgrif  hon,  yn  cerdded 
bron  yr  un  Uwybr,  ac  yn  defnyddio  yr 
un  rhesymau  ;  felly  adolygu  un  o  hon- 
ynt  fydd  yr  un  peth  yn  sylweddol  ag 
adolygu  y  tri.  Cyfyngwn  ein  sylwad- 
au,  gan  hyny,  i  lyfrjm  y  Parch.  B.  W. 
Savile,  M.  A.  Gwnawn  hyn  yn  fwy 
neillduol,  yn  gyntaf,  am  fod  Lazarus 
yn  nodi  ysgrifau  Philo-Israel  fel  ei  ad- 
noddau  o  ba  rai  y  tynodd  allan  ei  res- 
ymau  ;  ac,  yn  ail,  am  fod  Philo-Israel, 
yn  ei  Ragarweìniad  i  lyfryn  Mr.  Savile, 
yn  desgrifio  Uyfryn  Mr.  Savile  **  a  more 
advanced  and  better  book  upon  the 
subject"  na'r  hyn  a  ysgrifenasai  Philo- 
Israel  ei  hun  ar  y  pwnc. 

Onî  buasai  y  Benod  I.  ar  "  Ymad- 
roddìon  Celyd,*'  buasem  jm  cael  ein 
temtio  yn  y  fan  yma  i  ddefnyddio  rhai 
jrmadroddion  Ued  rymus  am  y  Uyfryn 
dan  sylw ;  ond  yr  ydym  yn  cael  ein 
tyngedu  i  jrmatal  hyd  nes  yr  awn  trwy- 
ddo. 

Wel,  awn  rhagom,  ynte.  Damcan- 
laeth  yr  awdwr  hwn  ydyw,  mai  Pres- 
wylwy^  yr  Tnysoedd  Prydeinig  yw  y 
Deg  Lhúyth.  I  ategu  y  syniad  hwn, 
noda  yr  awdwr  lu  o  resymau  ;  megys  y 
Cronìcl  Saxonaidd,  Prophwydoliaeth 
£zeciel  am  uniad  Judah  ac  Ephraim, 
yr  ysgrifen  Beth  Khumri  ar  lechau  ad- 
feilion  Ninefeh,  Tystiolaeth  yr  Apoc- 
rypha,  Bedd-argraffiadau  yn  y  Crimea, 
leithyddiaeth,  Uchafiaeth  Prydain  yn 
mhlith  y  teyrnasoedd,  Lluosogrwydd 
hiliogaeth,  Crwydriadau  yn  mysg  y 
cenedloedd,  a  Uu  o  brofìon  israddol. 
Pe  byddai  lluosogrwydd  gosodiadau  yn 


profi  gwirionedd  damcaniaeth,  dylai  y 
ddamcanìaeth  dan  sylw  fod  yn  wirion- 
edd  digymysg. 

Gwnawn  ymchwiliad  i  rym  y  gosod- 
iadau  hyn  bob  yn  un,  fel  yx  awn 
rhagom. 

(i.)  Tystiolaethy  Cronicl Saxonaidd. 
— Cyfansoddwyd  y  Cronicl  hwn  tua 
mil  o  fiynyddau  yn  ol,  yn  nheymasiad 
AlfredFawr.  Olrheinir  achau  Alfred 
Fawr  i  fyny  "  link  by  link,  though 
many  generations  are  omitted,"  i'r 
patriarch  Sem,  mab  Noah,  gan  brofi 
trwy  hyny  fod  y  Saxoniaid  yn  gen- 
edl  Semitaidd  !  Da  yr  addefir  fod 
Uawer  o  genedlaethau  ar  goU,  ac 
felly  nid  yw  y  Cronicl  yn  werth  y  pap- 
yr  ar  yr  hwn  yr  ysgrifenwyd  ef.  01- 
rhain  achau  Sais,  fil  o  fiynyddau  yn  ol, 
i  fyny  hyd  at  y  diluw,  a  hyny  yn  caei 
ei  gredu  a'i  ddysgu  gan  un  o  athrawon 
crefyddol  yr  oes,  fel  sail  i  darddiad  Is- 
raelaidd  y  Prydeinwyr  !  Ar  ol  rhes- 
wm  fel  hwn,  ni  ddylem  ryfeddu  at  un 
math  o  wrthuni  yn  ol  Uaw. 

J2.)  ProphwydoUaeth  Ezeciel  amun- 
Judah  ac  Ephraim, — Cyfeirir  at 
brophwydoliaeth  Ezeciel  (Ezec.  37  :  n 
19-22)  am  uniad  y  deuddeg  Uwyth  ar 
adeg  y  dychweliad  o  gaethiwed  Babi- 
lon,  fel  prawf  o  ddamcaniaeth  yr  awd- 
wr,  er  nas  gallwn  ddimad  yn  iawn  pa 
fodd  y  dealla  yr  awdwr  fod  yma  ateg- 
iad  i*w  ddychymyg.  Cyflawnwyd  y 
brophwydoliaeth  mewn  rhan  ar  uniad 
y  Uwythau  ar  adeg  yr  adferiad  o  Babi- 
lon,  a  chyflawnwyd  hi  yn  llwyr  trwy 
undeb  yr  holl  gredinwyr  o  dan  deym- 
asiad  y  Messiah. 

(3.)  Y  Geiricut  Ty  Omri.  ^Swm  y 
prawf  hwn  yw  yr  hyn  a  ganlyn  :  Omri 
a  adeiladodd  .Samaria ;  ar  y  meini  dar- 
ganfyddedig  yn  adfeilion  Ninefeh,  saif 
yr  enw  Beth  Omri  [Khumti,  yn  ol  y 
llyfrynì,  am  y  Deg  Llwyth  caethglud- 
edig ;  bu  y  Cimmerii  yn  preswylio  un- 
waith  mewn  talaeth  o'r  enw  Khubusna, 


Digitized 


byGoogle 


to4 


Y  Deg  Llwyth, 


[Gorphenaíi 


neu  fynyddau  Khurdistan ;  er  fod  yn 
debygol  fod  y  Cimmeriaid  hyn  wedi 
cael  eu  llyncu  i  fyny  gan  y  Beth  Khum- 
ri,  a  bod  y  \^^%  Llwyth  wedi  rhoddi 
eu  henw  eu  hunain,  Khymri,  ar  y  rhan 
hono  o'r  Celtiaid  a  elwir  y  Cyrary. 
Dyma  blethwaith  o  ddychymygion, 
onide  ? 

{<£)  Nid  oes  awdurdod  dros  ddarllen 
Beth  Omri  neu  Beth  Khumri.  Nid 
oes  un  Gramadeg  na  Geiriadur  yn 
seinio  Ayin  yn  K.  Mae  y  sain  yna 
yn  cael  ei  osod  allan  gan  y  Caph  neu 
y  Qoph,  Yn  nhu  dal.  62  seinia  yr  awd- 
wr  ei  hun  hi  By  Aiy  neu  Aing. 

{S)  Nid  oes  rhith  o  sail  dros  ddy- 
wedyd  fod  Ty  Omri  wedi  dyfod  i  ol- 
ygu  Ty  y  Cymry. 

{c)  Mai  tyb  hollol  o  eiddo  yr  awd- 
wr  ydyw  fod  y  Cimmeriaid  wedi  ym- 
gymysgu  â*r  Deg  Llwyth  ac  ymgoUi 
ynddynt,  a  derbyn  yr  enw  Cymry 
oddiwrthynt. 

(d)  Mae  yn  debycach  o  lawer  mai 
parhad  o'r  enw  Cimmeriaid  yw  yr  enw 
presenol  Cymry ;  ac  nid  yw  honi  fod 
cysylltiad  rhwng  Cymry  Prydain  a 
Chimmerii  yr  hynafiaid  yn  cynwys  fod 
y  cysylltiad  Ueiaf  rhyngddynt  a*r  Deg 
Llwyth. 

Mae  yr  awdwr  wedi  trawsnewid  enw 
Omri  yn  Khumri,  ac  adeiladu  castell 
ar  ei  ddychymyg  gwyllt  ei  hun  ! 

(4. )  Tystiolaeth  yt  Apocryỳha,  — -"  Y 
rhai  hyn  yw  y  Deg  Llwyth  y  rhai  a 
gaethgludwyd  o'u  gwlad  eu  hunain  yn 
amser  Hosea  y  brenin,  y  rhai  a  orch- 
fygasai  Samanezer,  brenin  Assyria ;  ac 
efe  a'u  dug  hwynt  dros  yr  afon  Gozan 
[ychwanegiad  awdwr  y  llyfryn  yw  y 
gair  yma],  fel  y  daethant  i  wlad  arall. 
Ond  ymgyngorasant  â*u  gilydd,  y  bu- 
asent  yn  gadael  cynuUeidfa  y  pagan- 
iaid,  a  myned  i  wlad  bell,  yn  yr  hon 
na  thrigasai  dyn  erioed,  fel  y  gallent 
gadw  yno  y  deddfau  y  rhai  na  chad- 
wasent  yn  eu  gwlad  eu  hunain.  Ac 
aethant  dros  yr  Euphrates  yn  lleoedd 
culion  yr  afon  ;  oblegid  dangosodd  y 
Goruchaf  arwyddion  iddynt,  gan  atal 
y  Uif,  nes  iddynt  fyned  drosodd.  A 
theithiasant  yn  mlaert  bellder  raawr, 
caith  blwyddyn   a  haner,   hyd   nes  y 


daethant  i  le  a  elwir  Arsareth.** — 
2  Esdras,  xiii.  4C — 48. 

Yn  awr  y  mae  Ue  o*r  enw  Arsareth^ 
ebe'r  ysgrifenwyr  hyn,  yn  Roumania,  i 
ba  le  yr  aeth  y  Deg  Llwyth  ar  eu  hym- 
daith  i  Brydain;  a  thybia  awdwr  y 
llyfryn  ei  fod  wedi  dwyn  barn  i  fìidd- 
ugoliaeth  !  Dr.  Grant,  modd  bynag,  a 
dybia  fod  Arsareth  yr  un  peth  ag  Aia- 
rat.  {The  Nestorians,  p.  218.)  Ond 
nid  yw  y  llyfr  Apocryphaidd  hwn  ond 
ffug.  Nid  yw  i*w  gael  yn  y  Groeg  na'r 
Hebraeg,  ond  y  Lladin ;  proífesa  fod 
wedi  cael  ei  ysgrifenu  gan  Ezra  yr  off- 
eiriad,  tra  y  cynwysa  ymadroddion  ag 
sydd  yn  debyg  iawn  i  .ddyfyniadau  o'r 
Testament  Newydd.  Mae  yn  debygol 
ei  fod  wedi  cael  ei  ysgrifenu  yn  y  gan- 
rifgyntaf,  a'r  unig  beth  a  brawf  yw 
fod  dychymyg  ar  waith  tua  diwedd  y 
ganrif  gyntaf  yn  nghylch  y  Deg  Llwyth, 
tra  yr  oedd  ffeithiau  yr  hanes  wedi  cael 
eu  hanghofìo. 

^5.)  Bedd-argraffiadau  ac  ysgrifen' 
iaaauyn  y  Crimea, — Ychydig  o  flyn- 
yddau  yn  ol  dangosodd  Rabbi  yn  y 
Crimea,  ysgrif  i'r  Parch.  Mr.  Stem, 
cenadwr  Seisnig  yno,  yr  hon  oedd  fel 
y  canlyn  :  "  Myfi  wyf  Jehudi,  fab  Mo- 
ses,  í^hjehudiy  Galluog,  gwr  o  Lwyth 
Naphtali,  yr  hwn  a  gludwyd  i  gaeth- 
iwed  gyda  llwyth  Simeon  a  llwythau 
eraill  Israel,  gan  y  tywysog  Salmanes- 
er,  o  Samaria,  yn  nheyrnasiad  Hosea, 
brenin  Israel.  Cludwyd  hwy  i  Halah, 
i  Habor,  yr  hon  yw  Ccẃuly  i  Gozah,  ac 
i  Chersonesus,  yr  hon  yw  y  Crimea, 
Adeiladwyd  Cherson  gyntaf  gan  dad 
Cyrus  ;  dinystriwyd  hi  eilwaith,  ac  ad- 
eiladwyd  hi  drachefn,  a  galwyd  hi 
Crim, 

Mae  dau  beth  yn  nodweddu  y  dyst- 
iolaeth  hon:  (i.)  Anwybodaeth  yr  ys- 
grifenydd  o  ddaearyddiaeth  y  Dwyr- 
ain,  canys  gwna  yr  afon  Habor,  Cha- 
bor,  neu  Chebar,  yr  un  peth  a  Chabul, 
prif  ddinas  Aflfghanistan.  (2.)  Ei 
gwrthdarawiad  â'r  Beibl;  canys  dywed 
hwnw  yn  bendant  maî  i  Assyria  y  clud- 
asid  y  Deg  Llwyth. 

Dywed  un  o'rysgrifeniadaudan  sylw 
fod  y  \}tg  Llwyth  wedi  eu  gwasgaru 
trwyyr  holl  Ddwyraiu,  mar  bella  China. 

Nid  yw  y  rhai  hyn,  o  ganlyniad,  o 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Adûfygiad  ary  Parch.  R.  H.  Evans^ 


105 


fawr  werth  i  goleddwyr  yr  athrawiaeth 
Anglo-  luddewaidd . 

(6  )  leithyddiaeih, — Nodir  dau  braẁf 
o  natur  ieithyddol,  er  ategu  y  ddam- 
caniaeth  dan  sylw,  sef  fod  Taliesin  yn 
cyfansoddi  yn  Hebraeg,  a  thebygol- 
rwydd  yr  Hebraeg  i*r  Gymraeg.  **  My 
lore  has  been  declaredin  fíeàrew;  in  the 
Hebrew  tongue  have  1  sung,"  Dyma, 
meddir,  yw  ystyr  dwy  linell  yn  ngwaith 
Taliesln,  yn  y  chweched  ganrif.  Ys- 
j^ifenai  y  bardd  Milton  rai  darnau 
barddonol,  a  chenadwriaethau  y  llyw- 
odraeth,  yn  y  Lladin ;  cyfansoddodd 
yr  esgob  Lpwth  ei  Ddarlithiau  ar 
Farddoniaeth  Hebreig  yn  y  Lladin; 
byddai  yr  im  mor  gyson  haeru  mai 
Rhufeinwyr  oedd  y  ddau  hyn,  am  eu 
bod  yn  cyfansoddi  yn  y  Lladin,  ag  mai 
Hebrewr  oedd  Taliesin  am  ei  fod  yn 
cyfansoddi  yn  yr  Hebraeg.  Yr  oU  a 
brofai  y  cyfansoddiad  Hebraeg  yd- 
oedd,  nerth  talent  naturiol  y  bardd,  a'i 
gariad  at  \\x  yr  Arglwydd,  gan  ei  fod 
yn  ei  ddeall  a*i  fyfyrio  yn  yr  iaith 
wreiddiol. 

Mae  beirniadaeth  yr  awdwr  ar  y 
Gymraeg  yn  rhy  dywyll,  a'i  ymdrin- 
iaeth  â'r  Hebraeg  a'i  thebygolrwydd 
i'r  Gymraeg  yn  rhy  aneglur,  i  mi  allu 
ei  ddilyn  ;  a'i  engreifftiau  yn  ymddang- 
os  i  mi  yn  unrhyw  beth  heblaw  prof- 
ion.  Y  cyfieithiad  o  Psalm  xxiv.  10, 
yn  iaith  y  Cymry,  ebefe,  fyddai,  "Pwy 
yw  Efe  yr  hwn  sydd  yn  Feddianydd 
ar  bob  doniau  ?  Myfi  yr  hwn  wyf 
I-A-VW-VO  lehofah  Arglwydd  y  llu- 
oedd,  Efe  yw  y  Meddianydd  pob  don- 
iau."  Nid  cyfieithiad  o  honi,  fel  y 
mae  yn  y  Beibl  Hebraeg,  bid  siwr. 

(7.)  Uchafiaeth  Prydainyn  mysg  cen- 
edheddy  òyd, — *'  Yna  yr  Arglwydd  dy 
Dduw  a'th  esydyn  uwch  na  holl  genedl- 
4>edd y  ddaear^  Deut.  28:  i.  "Gwae 
y  rhai  esmwyth  amynt  yn  Seion,  .  .  . 
y  rhai  a  emmr  yn  òenafo^r  cenedloedd, 
y  rhai  y  daeth  ty  Israel  atynt.'*  Amos 
vi.  I.  "Cenwch  orfoledd  i  Jacob,  a 
chrechwenwch  yn  tnhüth  rhai  ỳenaf  y 
€tnedloeddy  Jer.  xxxi.  7.  Cymwysir 
y  geiriau  hyn  at  fuddugoliaethau  Lloegr 
ardir  a  môr,  a  dylanwad  Lloegr  yn 
mhlith  teyrnasoedd  y  ddaear.  Esbon- 
iad  hoUol   ddychymygol.      Dichon  y 


gwna  y  tro  i'r  Anglo-Israel,  ond  ni 
foddlona  y  CambrO'British,  Gellid 
profi  unrhyw  beth  a  phob  peth,  os  yw  y 
dull  yna  o  esbonio  yr  Ysgrythyrau  yn 
iawn,  Fe  gofia  y  darllenydd  mai  at 
Israel  y  cyfeiria  y  gair,  ac  nid  at  y 
Saeson  ;  a  mwy  rhesymol  fil  o  weithiau 
yw  deall  y  geiriau  "  penaf  oV  cenedl- 
oedd,*'  am  y  genedl  luddewig,  "yrhon 
a  elwir  felly,'*  (ebe  Dr.  Henderson,  ar 
Amos  vi.  i),  "  am  ei  bod  y  benaf  neu 
y  fwyaf  urddasol  o  holl  genedloedd  y 
ddaear ;  gan  ei  bod  wedi  cael  ei  gwneu- 
thur  yn  bobl  briodol  i  Dduw,  ac  yn 
meddu  cyfreithiau  a  rhagorfreintiau 
anadnabyddus  i  un  genedl  arall.  Da  y 
gellid  ei  desgrifio  fel  yn  sefyll  ar  ben  y 
rhestr." 


ADOLYGIAD 

AR  y  PARCH.    R.    H.    EVANS. 
GAN  Y  PARCH.  WILUAM  JONES,  WISCONSIN. 

Efallai  mai  y  peth  cyntaf  ddylwn 
wneyd  yn  yr  ysgrif  hon  yw  amddiffyn 
Dr.  Carson,  yr  hwn  sy<Jd  yn  awr  yn  ei 
fedd.  Dywed  Mr.  Evans  i  Carson 
roddi  lawr  ei  osodiad,  fod  "  Baỳtito 
bob  amser  yn  arwyddo  trochi."  Dar- 
lunia  y  Dr.  yn  sefyll  ar  ei  anífaeledig- 
rwydd,  gan  ddywedyd,  "Nyni  sydd 
yn  iawn,  ac  y  mae  pawb  eraill  yn  cyf- 
eiliomi,'*  &c.  Ond  paham  y  dylid 
condemnio  Carson  am  lefaru  mor  ben- 
derfynol,  '*  mai  unig  feddwl  y  gair 
bapHzo  yw  trochi,"  pan  y  mae  cymaint 
o  daenellwyr  dysgedicaf  yr  oesau  a'r 
gwledydd  yn  dweyd  yr  un  peth. — 
Haynes^  Cyci.,  voL  i,  p,  18.  **  Bap- 
tisein.  i  fedyddio,  a  arwydda  yn  unig  i 
drochi,  ac  nid  i  olchi ;  ond  yn  unig 
fel  canlyniad."  Dyma  ddyn  gwir 
ddysgedig  yn  llefaru  mor  benderfynol, 
er  yn  daenellwr,  a  Dr.  Carson,  gan 
ddweyd  mai  **  unig  arwyddocad  y  gair 
yw  trochi."  Dyna  yn  gymwys  fel  y 
mae  Dr.  Carson  yn  dweyd.  Beza, 
cyfaill  John  Calvin,  a  ddywed,  "  Crist 
a  orchymynodd  ein  bedyddio,  wrth  yr 
hwn  air  yn  sicr  y  golygir  trochiad." 
Peng.  42.  Eto  dywed,  "  I  fedyddio 
mewn  dwfr  nid  yw  yn   golygu  dim  ar- 


Digitized 


byGoogle 


io6 


Adolygiad  ary  Parch,  R,  H.  Evans. 


[Gorphenafy 


all  ond  ein  trochi  mewn  dwfr."  Syl- 
wer  mai  nid  dyweyd  y  mae  Beza  fod  y 
gair  yn  golygu  trochi,  ond  mai  trochi 
ydyw  ei  unig  feddwl.  Dyma  Bab  arall 
i  JẂr.  Evans  ei  gondemnio,  gyda  Car- 
son  a  minauy  am  anfTaeledigrwydd. 
Altingius.  "  Bedydd  sydd  drochiad, 
pan  fo'r  hoU  gorph  yn  cael  ei  drochi 
mewn  dwfr,  ond  ni  ddefnyddir  y  gair 
bedydd  am  dywalltiad.*'  Judson,  p.  lo. 
Os  na  ddefnyddir  y  gair  am  dywalltiad, 
fel  y  sylwa  y  dyn  dysgedig  hwn,  mae 
yn  sicr  na  ddefnyddir  y  gair  am  daen- 
elliad.  Hospinianus  ddywed,  "  Gor- 
chymynodd  Crist  i  ni  gael  ein  bedydd- 
io,  wrth  yr  hwn  air,  yn  sicr,  trochiad  a 
olygir."  R.  FuUer,  p.  19.  Nid  dy- 
weyd  a  wneir  yma  fod  trochi  yn  un 
meddwl  i'r  gair,  ond  mai  trochi  oedd 
i'w  olygu  wrth  y  gair,  ac  nid  dyweyd 
eî  fod  yn  meddwl  mai  dyna  ei  feddwl, 
ond  ci  fod  yn  sicr  mai  dyma  ei  feddwl. 
Ni  lefarodd  Dr.  Carson,  nac  un  Bed- 
yddiwr  arall,  yn  fwy  penderfynol  na 
hyn.  Buddeus.  "  Y  geiriau  baỳütein  a 
baptìzmos^  nid  yd)mt  i'w  cyfieithu  yn 
dywallt,  ond  bob  amser  yn  drochiad." 
R.  FuUer,  p.  20.  Pe  buasai  yn  bosibl 
cyfieithu  y  gair  yn  rhywbeth  heblaw 
trochi,  ni  fuasai  y  gair  anghyfieithedig 
Bedydd  wedi  ei  roddi  i  ni  gan  gyfieith- 
wyr  y  brenin  lago.  Dr.  Parson,  Pro- 
fFeswr  yn  yr  iaith  Roeg,  yn  Cambridge, 
Lloegr,  ddywed,  "  Mae  gan  y  Bedydd- 
wyr  fantais  amom  ni ;  mae  bedydd  yn 
golygu  Uwyr  drochiad. "  Carson,  p.  23. 
Dengys  y  Proffeswr  fod  bedydd  yn  g©l- 
ygu,  nid  rhyw  drochiad  ysgafn  a  han- 
erog,  ond  llwyr  drochiad.  Pa  fantais 
hefyd,  fel  y  dywed,  sydd  gan  y  Bed- 
yddwyr  arnynt  hwy,  y  taeneUwyr,  os 
yw  y  gair  yn  meddwl  tywaUt  neu  daen- 
eUu?  Dywed  hefyd,  "fod  yn  ddir- 
mygus  meddwl  fod  i'r  gair  un  meddwl 
priodol  araU  ond  trochi."  Dyna  un 
araU  i  R.  H.  Evans  i'w  gondemnio  o 
sefyU  ar  ei  anífaeledigrwydd  ;  oblegid 
mae  yn  dyweyd  yn  gymwys  fel  Dr. 
Carson.  Wele  eto  Roegwr  o  genedl 
yn  Uefaru.  Staurdra.  *'  Nid  oes  gan 
y  ferf  baptìzo  ond  un  meddwl ;  raae  yn 
ílythyrenol  a  gwastadol  olygu  trochi  ; 
mae  bedydd  a  throchiad  yn  gyfystyr ; 
mae  dyweyd   bedydd  trwy  dywaUtiad 


mor  anghyson  a  dyweyd  trochiad  trwy 
dywalltiad."  Dr.  Chase,  p.  63.  Yn 
sicr,  mae  y  Groegwyr  dysgedig  uchod 
yn  gwybod  yn  weU  am  air  perth^mol 
i'w  hiaith  eu  hun,  na'r  Cymio  o  Ẃau- 
kesha.  Drs.  Starr  a  Flatt,  yn  eu  gwaith 
duwinyddol :  "  Nis  gallai  dysgyblion 
ein  Harglwydd  ddeaU  ei  orchymyn 
mewn  un  duU  araU  ond  yn  gorchymyn 
trochi."  Vol.  ii.  p.  290.  Eto,  "  Yn 
ngwyneb  hyn  mae  yn  beth  i'w  ofidio 
na  fuasai  Luther  yn  alluog  i  gwblhau  ei 
ddymuniad  i  ddwyn  trochiad  yn  y 
bedydd,  fel  yr  adferodd  y  gwin  jm  y 
cymundeb."  p.  291.  London  Quar- 
terly  Review.  "  Nid  oes  cwestiwn  ar  y 
pwnc,  nad  duU  gwreîddiol  bedydd,  un- 
ig  feddwl  y  gair,  oedd  Uwyr  drochiad 
yn  y  dyfroedd  dyfnion  ;  ac  am  bedair 
canrif,  o'r  hyn  Ueiaf,  yr  oedd  pob  duU 
arall,  naiU  ai  yn  anadnabyddus,  neu 
ynte  a  gyfrifid  yneithriad."  Salmatius. 
"Bedydd  a  olyga  drochiad,  ac  nid  taen- 
elliad,  ac  ni  fedyddiodd  yr  h^mafiaid 
neb  ond  drwy  suddiad."  FuUer,  p.  20. 
C.  J.  Yosius:  "Fod  yr  apostolion  yn 
trochi  y  rhai  a  fedyddient,  nid  oes  un 
amheuaeth,  a  bod  yr  eglwys  gyntefig 
wedi  dilyn  eu  hesîampl,  a  brofif  yn  dra 
eglur  drwy  dystiolaethau  y  tadau." 
Disp.  I,  §  6.  Dr.  Anthon,  Proffeswr 
yn  yr  iaith  Roeg,  yn  Columbia  CoUege, 
New  York,  un  o  brif  ddysgedigion 
America,  a  ddywed,  *'Prif  feddwl  y 
gair  yw  soddi  neu  drochi ;  a'r  ail  fedd- 
wl,  os  bu  iddo  un  erioed,  oU  a  gyfeir- 
iant  mewn  rhyw  dduU  neu  gilydd  at  yr 
un  prif  ddrychfedd wl ;  mae  taenelliad 
allan  o'r  cwestiwn."  Os  nad  oedd  Dr. 
Anthon  yn  gwybod  am  ail  feddwl  i'r 
gair  baptìzOf  onid  yw  yn  profi  yn  eglur 
y  peth  mae  Dr.  Carson  yn  ei  ddyweyd, 
sef,  mai  un  meddwl  sydd  iddo,  a  phan 
y  mae  yn  dyweyd  fod  taenelliad  allan 
o'r  cwestiwn,  onid  yw  yn  ynfydrwydd 
mewn  dyn  fel  R.  H.  Evans  i  geisio 
gwneyd  taenelliad  yn  un  o  feddyliau  y 
gair;  a  phe  gallai  rhyw  un  gael  ail 
feddwl  i'r  gair,  mae  Dr.  Anthon  yn 
tystio  fod  hwnw  hefyd  yn  cynwj's  yr  un 
drychfeddwl  a'r  gair  trochi.  Mae  yn 
edrych  yn  bur  dywyll  ar  Mr.  E.,  fod 
ei  ddysgedigion  ei  hun  yn  llefaru  mor 
benderfynol  yn  ei  erbyn.    Henry  Ward 


Digitized 


byGoogle 


i83i.] 


Bedyddwyr  Boreuol  Pennsylvania. 


107 


Beecher  a  ddywed  mewn  pregeth  a 
draddododd  amser  yn  ol,  am  fedydd, 
"  No  doubt  it  is  immersion ;  there  is 
no  use  trying  to  dodge  Jordan  ;  and  if 
the  preacher  thought  it  was  a  question 
of  following  the  actions  of  Christ,  he 
would  be  immersed,  and  preach  immer- 
sion.  Greenfield — galwaf  eich  sylw  at 
y  dyn  hwn,  am  mai  efe  oedd  y  dyn 
oedd  yn  India  yn  edrych  dros  y  gwa- 
hanol  gyfìeithiadau,  pan  ddye^wyd  cyf- 
ieithiad  Dr.  Yates  allan,  sef  y  cyfieith- 
iad  y  gwrthododd  y  Gymdeithas  yn 
Llundain  i  roddi  cymorth  i'w  ddwyn 
allan.  Pan  alwyd  am  fam  Greenfìeld 
ar  y  cyfìeithiad,  dywedodd,  "  Er  nad 
oedd  yn  Fedyddiwr,  nac  yn  fab  i  Fed- 
yddiwr,  eto  ei  fod  yn  ystyried  y  cyf- 
ieithiad  mor  gywir  ag  y  gallai  dyn  ei 
wneyd."  Dywed  ar  Fedydd  fel  hyn  : 
"  Ymddengys  mai  y  gair  trochi,  neu 
ryw  air  cyfystyr  iddo,  yw'r  unig  air 
priodol  ellir  ei  ddefnyddio  fel  cyfieith- 
iad  o'r  gair  Groeg  bapHzo*^  Gellir 
ychwanegu  at  y  tystiolaethau  uchod 
luaws  o  rai  eraill,  i  ddangos  fod  Dr. 
Carson  yn  sefyll  yn  mysg  cwmpeini  ar- 
dderchog  o  brif  ddynion  yr  oesau  a'r 
byd,  yn  troi  yn  y  cylchoedd  uchaf, 
megys  Professors  yn  y  colegau  uchaf 
mewn  gwahanol  wledydd,  awdwyr  En- 
cyclopedias  a  Geiriaduron,  yr  esboniad- 
aua'r  cyfìeithiadau  enwocaf  ar  y  ddae- 
ar;  a'r  oll  yn  daenellwyr  oddieithr 
rhyw  un  neu  ddau ;  oblegid  gan  fod 
Mr.  E.  yn  cario  meddwl  mor  isel  am  y 
Bedyddwyr,  yr  wyf  yn  eu  cadw  hwy 
rhag  llefaru  ar  y  pwnc. 

Erfyniaf  amynedd  y  darllenydd  o 
herwydd  fy  mod  yn  dwyn  nifer  mor 
lluosog  o  dystion  i  brofì  fy  ngosodiad- 
au,  ac  amddiffyn  cymeriad  mor  uchel  a 
Dr.  Carson  ;  lle  byddo  anghrediniaeth 
a  gwrthwynebiad  mawr,  mae  yn  ang- 
enrheidiol  cael  y  prawfìadau  yn  gryfìon 
a  lluosog  i*w  symud  ymaith.  Heblaw 
hyny,  gwasanaetha  y  tystiolaethau  uch- 
od  i  wrthbrofi  yr  haeriadau  hyfion  er- 
aill  a  wneir  gan  Mr.  Evans.  Yr  wyf 
yn  eu  galw  yn  haeriadau,  am  nad  yw 
yn  dyfynu  iaith  yr  awdwyr  y  mae  yn 
eu  henwi,  ond  yn  unig  ddyweyd  eu 
bod  yn  dyweyd  fel  hyn  ac  fel  arall ; 
nid  yn  cyfeirio  at  eu  gwaith,  drwy  ddy- 


weyd  pa  le  y  maent  yn  dweyd  felly,  pa 
gyfrol,  pa  du  dalen,  &c. ;  hyd  nes  y 
gwnelo  hyn,  yr  wyf  yn  eu  galw  ym 
haeriadau  hyfion  o'i  eiddo. 

Gan  fy  mod  wedi  clirio  cymeriad 
Dr.  Carson  oddiwrth  y  dybiaeth  p'i  fod 
yn  honi  gormod  o  anffaeledigrwydd, 
drwy  y  t^rstiolaethau  uchod,  yr  ydwyf 
finau  yn  awr  am  roddi  gwaith  i  Mr. 
Evans  i  glirio  a  phrofi  gwirionedd  tyst- 
iolaeth  un  o*i  ddynion  yntau,  yr  hwn 
sydd  yn  awr  yn  ei  fedd,  fel  Dr.  Carson. 
Cyfeiriaf -at  Esboniad  y  Parch.  James 
Hughes,  Llundain,  ar  Act.  8  :  38.  Dy- 
wed,  "  Ffurfied  pawb  eu  meddyliau  eu 
hunain  am  y  dull  y  bedyddiodd  Phyh'p 
yr  eunuch,  yn  ol  eu  gwahanol  dybiau 
ar  y  pwnc ;  ond  mae  yn  sicr  nad  yw  y 
rhagddodyn  eis  yma,  ac  ek  yn  yr  adnod 
nesaf,  yn  arwyddo  dim  mwy  na  myned 
at  ryw  le,  ac  oddiwrth  ryw  le,  ac  nid 
myned  i  mewn  iddo,  ac  allan  o  hono." 
Gwelir  fod  Mr.  Hughes  yn  sicrhau  mor 
benderfynol  a  Carson.  Yn  awr  yr  wyf 
yn  galw  ar  Mr.  Evans  i  brofi  gwirion* 
edd  yr  haeriad  uchod,  os  gall ;  neu  os 
na  all,  ei  ddyledswydd  ydyw  rhybudd- 
io  darllenwyr  yr  Esboniad  mai  sicrhau 
anwiredd  mae'r  awdwr.  Nid  anmharch 
ar  y  marw  sydd  mewn  golwg,  ond  rhy- 
buddio  y  byw  rhag  cael  ei  gam-arwain. 


BEDYDDWrR  BOREUOL  PENRSYL- 
YANIA. 

GAN  Y  PARCH.  E.  EDWARDS,  COATSVILLE,  PA. 
RHAN  II. 

Rhaid  i  mi  ddechreu  yr  ysgrif  hon 
gyda  gair  o  eglurhad.  Ofnwyf  fod  y 
peniad  yn  tueddu  i  gam-arwain  dar- 
llenwyr  yr  ysgrifau  hyn.  Lleol,  nid 
cyffredinol,  drwy  **  oirhain,*'  fel  y  dy- 
wedais,  **  ychydig  o'r  hanes  mewn  cy- 
sylltiad  â  Bedyddwyr  Boreuol  y  parth- 
au  hyny'  yw  amcan  a  gwerth  yr  er- 
thyglau.  Yn  enwedigol  eglwys  Heph- 
zibah,  sydd  yn  fy  meddwl,  a  theulu  o 
Gymry,  sef  y  Powelliaid.  Nodion 
hanesyddol,  nid  hanesyddiaeth,  geir 
yma.  Dyledswydd  yr  Edwards  hwn, 
fel  yr  Edwards   gynt,  yw  cadw   llygad 


Digitized 


byGoogle 


io8 


Bedyddwyr  Boreuol  Pennsylvama. 


[Gorphenaf, 


ar  y  '^materials  towards  a  historyy 
Felly  y  gwasanaethwyd  ei  genedlaeth 
gan  yr  enwog  Morgan  Edwards,  tua 
chanrif  yn  ol. 

Y   POWELLIAID   ETO. 

Soniasom  fod  merch  Abel   Griffiths, 
Rachel,  wedi  dyfod  yn  wraig  i  John 
Powell,  yn  1785.     Pregethodd  ei  thad 
yn  eglwys  Brandywine,  a'i  changen  yu 
Laurel,  neu  Newlin,  am  yspaid  tri-deg- 
tri  o  flynyddoedd.     Y  gangen  hon  yw 
eglwys  Hephzibah,  a  pharhaodd  mewn 
undeb  a*r  fam  eglwys  hyd  18 10      Yn 
nhy  John  Powell,  tad  yr  hanesydd  a'r 
bardd,  a  hendad,  neu  daid,  yr  hen  ddi- 
acon  yr  ymwelsom  ag  ef,  y  corphorwyd 
yr  hen  eglwys,  sef  Brandywine,  yn  y  fl. 
1715.*     Fan   yma  y  dechreuwn  gael 
gafael  yn  hanes  y  teulu  yn  y  wlad  hon. 
Bedyddiwyd   Thomas  Powell  Mawrth 
10,  1697,  yn  Ridley,   ac  yn  yr  un  Ue 
bedyddiwyd   John   Powell  a'i    briod, 
Gorphenaf  27,  o'r  un  flwyddyn.     0*r 
pymtheg  a  ff^urfiasant  eglwys  Brandy- 
wine  ar   y  cychwyn,   ceir  y  drydedd 
ran  yn  y  teulu  enwog  hwn.    John  Pow- 
ell  a'i  briod  Elizabeth,  Joseph   Powell 
a'i  wraig  Joan,   a   Mary   Powell.     Yn 
1 734  prynodd   Joseph   ddam   mawr  o 
dir  gan  deulu  Penn.     Yr   oedd   y  tir 
hwn  yn  East  FallDwfield,  lle   y  ceir  y 
teulu  o  hyny  hyd  yn  awr.  '  Yr  Q|dd  i 
Joseph  ddau  fab,  John  §  Dafydd,^c  i'r 
olaf  y  trosglwyddwyd  gweithredoedd  y 
tir.     Bedyddiwyd  Dafydd  yn  1746,  ac 
unodd   â'r  addolwyr   yn   Newlin,  sef 
Laurel.     Bu  yn  flaenor  canu  yma  am 
flynyddoedd,  ac  yn    1760  urddwyd  ef 
i'r  swydd  ddiaconaidd.     Fel  y  gwedd- 
iU    o*r   "  llwyth,"    anrhydeddodd    ei 
swydd  hyd  angau.     Wedi  i  hwn  fyned 
i'w  orphwysfa,  priododd  ei  weddw  un 
o'r  enw  John  Bentley.     Yn  nhy  y  dyn 
hwn,  ac  yn   ei   ysgubor,  y  pregethai  y 
parch  Owen  Thomas,  gynt  o  Gilman- 
Uwyd,   sir  Benfro,  D.  C.     Daeth  Mr. 
T.  i'r  wlad  hon    yn  1707,    ac  yn  1760 
bu   farw,   wedi   mwy   na    haner   can' 
mlynedd  o  lafur  gweinidogaethol  y  tu 
yma  i'r  Werydd.     Gwel   Benedict,  tu 
dal.  628.    Efe  oedd  y  Bedyddiwr  cynt- 

*  Rhif  prcsenol  yr  hen  eglwys   barchus  yw 
258. 


af  a  bregethodd  yn  Newlin  Township  ; 
er  mai  y  Parch.  Abel  Griffiths  ddech- 
reuodd  yr  achos  a  sefydlwyd  yn  New- 
lin,  ac  a  symudwyd  i  Hephzibah. — 
Rhoddwyd  tir  ac  arian  tuag  at  y  capel 
)m  Newlin  neu  Laurel,  gan  Jeffrey, 
mab  y  Bentley  a  nodwyd,  yn  1752. 

Soniasom  fod  tad  yr  hen  flaenor  John 
Powell,  yn  fardd  ac  emynwr.  Byddai 
yn  ddyddorol  i  ni,  efallai,  wneyd  dy- 
fyniad  neu  ddau,  er  yíi  yr  iaith  arall. 
Yn  1872  canodd  45  o  benillion  ar 
**  Brofiad  Dyn  Canol  Oed,"  sef  ei  hun- 
an,  pan  yn  nesâu  at  y  30  oed,  ac  yn 
ymgeisydd  am  gartref  crefyddol : 

«*  The  Baptist  church  I  lilced  the  best, 

I  thott^ht  it  must  be  rìght ; 
I  tried^  and  found  it  stof^l  the  test^ 

And  shone  with  gospel  Hght." 

Efo'r  boreuaf  o'i  gynyrchion  cawn  ef 
yn  canu,  yn  y  flwyddyn  byth-gofiadwy 
'76,  ar  "  Y  Bedwaredd  o  Gorphenaf," 
am  yr  Ymosodtad^  fel  yma : 

"  Ten  thousand  troops  we  hear  there  are 
Now  landed  on  our  shore,''  &c. 

Am  deimlad  y  wlad,  fel  hyn  : 

*'  They  quickly  said,  *  We  will  be  free. 

Though  all  the  world  say  Nay , 
And  have  proclaimM  this  day  to  be 

An  Independence  day.'  " 

Y  mae  y  gán  hon  yn  29  o  benillion. 
lonawr,  1795,  cyfansoddodd  ar  "Fyw- 
yd  a  Marwolaeth  y  Parch.  Abel  Grif- 
fiths  ;'*  ac  os  na  throseddaf  yn  ormod- 
ol  ar  amser  ac  amynedd  y  darllenydd, 
dyfynaf  ychydig  linellau  o'r  dau'a-thri' 
ugain  peniU  ar  y  testyn  hwn  : 

•*  Gríffiths,  that  sur  that  shone  so  bríght, 

«  #  *  ♦  * 

He  toolc  delight  in  going  to  preach 
To  distant  churches  within  his  reach, 
And  spent  much  time  from  year  tn  year, 
In  preaching  Christ  both  far  and  near." 

Rhoddir  i  ni  amryw  o  nodweddion 
a  rhinweddau  yr  hen  bregethwr,  ond 
rhaid  peidio  ar  hyn.  Maddeuer  i  ni 
os  ydym  wedi  aros  yn  rhy  hir  gyda 
John  Powell  y  bardd.  Terfynaf  y  tro 
hwn.  Yn  y  nesaf  bydd  genyf  hanes 
dyddorol  am  hen  eglwys,  a  hen  breg- 
ethwr,  a  hen  lyfr,  a  hen  wraig. 


Digitized 


byGoogle 


i88i. 


Cyfaädasrwydä, 


109 


CYFADDASRWYDD 

(expediency). 

GAN  Y  PARCH.  LL.  REES,    JOHNSTOWN,   FA. 

Anwyl  ddarllenydd,  galwaf  dy  sylw 
manylaf  y  tro  hwn  at  y  mater  uchod, 
yr  hwn  ar  olwg  neu  ddau  a  ymddengys 
yn  llai  dyddorus  na'r  materion  y  ceíais 
dy  sylw  atynt  o'r  blaen  ;  er  hyny  mae 
yn  fater,  o  dan  ryw  amgylchiadau,  ag 
sydd  o*r  pwys  mwyaf.  I*r  rhai  awydd- 
us  am  ddeall  y  Beibl,  a  gweithredu  yn 
ol  ei  oleuni  ar  bethau ;  y  rhai  a  ed- 
rychant  yn  gyntaf  oll  am  "Fel  hyn  y 
dywedodd  yr  Arglwydd,"  yn  awdur- 
dod  iddynt  weithredu,  y  mae  yn  dyfod 
o'r  pwys  mwyaf  i  ddeall  pa  mor  bell 
mae  natur  gyfaddasol  pethau  at  am- 
gylchiadau,  yn  dyfod  yn  awdurdod  i 
weithredu  ynddynt.  Mae  heddwch 
presenol  a  dyfodol,  a  llwyddiant  ein 
heglwysi,  os  nad  yn  wir  ein  bodolaeth 
yn  y  pen  draw,  yn  ddibynol  iawn,  yn 
ol  fy  ngolwg  i,  o'u  sefyllfa,  ar  iawn 
ddealltwriaeth  o'r  egwyddor  o  gyfadd- 
asrwydd  {exfedÜTuy)  yn  ei  chymwys- 
iad  at  grefydda.  Mewn  oes  dueddol  i 
redeg  i  eithafion,  mae  dynion,  îe, 
Cristionogion  galluog  a  da  301  agored, 
yn  eu  hawydd  mawr  i  ymgadw  rhag  y 
graig,  i  syrthio  i  sugnbwU.  Llawer  o'n 
Uestri,  er  iddynt  gael  eu  cyfrif  fel 
Greai  Eastems,  ac  er  perthyn  i  lynges 
y  Brenin  Mawr,  o  dan  ymospdiad 
rhuthrwyntoedd  anghydfod  perêonol 
neu  eglwysig,  allant  yn  hawdd  suddo, 
neu  gael  eu  gadael  gyda  eu  meirw  i  ym- 
dori  yn  ysg)rrion  ar  draeth  distryw, 
oddigerth  iddynt  o  dan  arweiniad  y 
filût  hoUwybodòl,  gadw  eu  golwg  ar  y 
seren  yr  hon  a  gyfarwydda  ein  tynged 
i'r  cartref  yr  awyddir  am  dano,  ac  yn 
yr  amgylchiadau  y  gelwir  hwy  i  fyned 
drwyddynt. 

Dylem  fod  yn  ddrwgdybus  o  unrhyw 
drefniant,  gan  nad  pa  mor  deg  a  ffansi- 
ol  i*r  golwg  y  byddo,  os  ymddengys 
mewn  rhyw  ystyr  yn  beryglus  i  ryddid 
y  saint  o  dan  yr  efengyl.  Eto  mae  yn 
bosibl  i  amryw  o  honom,  yn  ein  sel 
fawr  a  chyfiawn  dros  sefyll  wrth  gyíar- 
wyddid   geiriol   (veròal  dictation)  ein 


Hathraw  yn  mhethau  crefydd,  i  roddi 
cymeriad  anífafriol  i  drefniadau  y  rhai 
na  ellir  eu  hystyried  yn  cyfyngu  dim 
ar  ein  ffydd,  na*i  deddf ;  nac  ychwaith 
jm  gwneuthur  deddf  ddynol  i  lanw  Ue 
un  ddwyfol.  Mae  y  trefniadau  sonied- 
ig,  er  3^1  ddynol  eu  sefydliad,  yn  her- 
wydd  cymwysder  eu  natur  a'u  cyfeiríad, 
yn  dyfod  yn  foddion  da  a  hylaw  i  sicr- 
hau  parch  a  llwyddiant  i'r  hyn  a  sef- 
ydlodd  yr  Arglwydd.  Mae  hoU  drefn- 
iadau  E)uw  yn  ei  air  yn  eu  natur  yn  at- 
eb  i  angen  dyn ;  ond  y  mae  angen  dyn 
yn  myned  yn  angenrheidiau  ;  a'r  rhai 
hyn,  er  nad  ydynt  301  cyfhewid  yn  eu 
natur,  a  gyfnewidiant  eu  hagweddau, 
yr  hwn  gyfnewidiad  mewn  un  cyfnod  a 
awgryma  y  moddion  cymwysaf  i  gael 
trefn  Duw  ac  angen  dyn  i  gyswllt ;  ac 
mewn  cyfhod  arall  foddion  eraiU. 

Gofyniad  o  bwys  gan  hyny  yw  hwn : 
A  ddarfu  Duw  sefydlu  a  desgrifìo  modd 
neillduol  i'r  ufudd-dod  a  ofyna  yn  ei 
air  i'w  holl  orchymynion  ?  Neu  a  ad- 
awodd  efe  h^m  i  ddadblygiad  galluoedd 
a  doethineb  áyn — i  fabwysiadu  y  duU 
a*r  modd  goreu  i  sicrhau  y  dyben  dwyf- 
ol-awdurdodedig  ? 

Yma  d)rmunaf  wneyd  y  gosodiad 
pwysig  hwn,  sef,  Nad  yw  Crist  o  dan 
yr  efengyl  wedi  desgrifio  y  modd  i 
gadw  un  o'i  orchymynion  ;  mae  wedi 
gorchymyn  ỳ  peth  sydd  i'w  wneyd  yn 
ddiffael,  gan  s^ael  y  modd  i  gael  ei 
awgrymu  gan  ddoethineb  ymarferol  yr 
hwn  sydd  yn  ei  garu,  yn  ol  natur  y 
peth  sydd  i'w  wneyd.  Paid  a  bamu 
pethau  cyn  pryd,  ddarllenydd  meddyl- 
gar,  ond  canlyn  fi  yn  mlaen  hyd  ddi- 
wedd  yr  ysgrif. 

Cyn  myned  yn  mhellach,  priodol  yw 
yn  awr  rhoddi  deffiniad  o  beth  a  fedd- 
ylir  wrth  gyfaddasrwydd,  neu  yn  hyt- 
rach  buddioldeb,  yn  y  Testament  New- 
ydd.  Wrth  fuddioldeb  {e^pediency) 
yn  ei  gymwysiad  arferol  a  chyffredin, 
golygwn,  briodoldeb  —  addasrwydd 
moddion  at  gyrhaedd  rhyw  amcan.  Y 
gair  Groeg  a  gyfieithir  buddiol  {exŷe' 
dient)  yn  y  Testament  Newydd,  yw 
sumỳherooy  ac  y  mae  yn  gyfystyr  i*r 
gair  Lladin  sinmil  fero^  conferoy  &c. — 
dwyn  neu  gario  yn  nghyd.  Cyfieithir 
ef  yn  ei   wahanol  ddullweddau  i  gyd- 


Digitized 


byGoogle 


IIO 


Çyfaddasf  wydd. 


[Gorphenaí^ 


gynwysiad,  budd,  cyfaddas,  buddiol, 
da,  ac  a  gyfarfyddir  yn  Matth.  v.  30 ; 
xviii.  6 ;  xix.  10 ;  loan  xi.  50 ;  xvi.  7; 
I  Cor.  vi.  12:  vii.  35;  X.  33;  xii.  7j 
Heb.  xii.  10. 

Mae  hoU  bwyntiau  ífyddi  duwioldeb 
a  moesoldeb,  priodol  i'w  hystyried  felly 
yn  bwyntiau  eglur  a  phenodol  datgudd- 
iad ;  o  ganlyniad,  unrhyw  ddyn  neu 
ddosbarth  o  ddynion  a  ymgymerant  a 
gwneuthur  erthyglau  ffydd,  gweithred- 
oedd  addoliadol,  neu  egwyddorion 
moesoldeb,  a  gymera  iddo  híawlfraint 
dwyfol,  ac  yn  rhyfygus  a  drespassa  ar 
dirìogaeth  yr  apostolion  a*r  prophwydi. 
I  ddarllenydd  deallus  o*r  Ysgrythyrau, 
ag  sydd  yn  caru  Duw,  ac  yn  meddu 
calon  wir  ufudd  iddo,  mae  yn  afreidiol 
gwneyd  y  gosodiad  hwn,  yn  neiUduol 
ei  brofì  a'i  egluro.  Gwnaethum  y  gos- 
odiad  fel  ar  ei  bwys  y  gallaswn  ddang- 
os  gwahaniad  cyson  rhyngddo  a  deddf 
cyfaddasrwydd  {expedtencv.)  Yn  awr 
a  ydyw  deddf  cyfsüdasrwydd,  yn  ol  y 
deffiniad  a  roddasom  uchod  o  honi, 
wedi  ei  gadael  i  ddyn  ?  Yr  ydwyf  yn 
credu  ei  bod,  ac  yr  ydym  yn  barod  i 
eglurhau  hyn.  Mae  wedi  gadael  i 
ddoethineb  ddynol,  o  herwydd  yn  ol 
natur  pethau  mae  yn  rhaid  ei  bod.  Yr 
ydym  yn  darllen  ar  du  dalenau  hanes- 
yddiaeth  hanes  dyn,  yn  ngoleuni  pa  un 
gwelwn  fod  yr  hil  dd)mol,  o  dywyniad- 
au  cyntaf  hynafiaeth  hyd  yn  bresenol, 
wedi  myned  i  annhrefn  ac  aíreoleidd- 
iwch  ;  fod  y  nwydau  dynol,  a  buddion 
gwrthdarawol  yn  ymrafaelioâ'ugilydd, 
ac  yn  darostwng  ein  natur  1  ryfcl  â  hi 
ei  hun,  ac  a'u  hamgylchiadau  amgylch- 
ynol.  0  ganlyniad  mae  dyn  i  raddau 
pell  yn  greadur  amgylchiadau  ;  a  chy- 
hyd  ag  y  pery  hyn  yn  wir  am  dano, 
bydd  yn  ddyledswydd  arno  i  gymeryd 
mantais  o  bob  cyfaddasrwydd  a  threfn- 
iad  doeth,  ag  y  dichon  Rhagluniaeth 
fod  wedi  ei  roddi  o  fewn  ei  gyrhaedd,  i 
wneyd  ei  sefyllfa  yn  fwy  goddefol  nag 
y  gallasai  fod  pe  fel  arall.  Cyfrifa 
Cristionogaeth  nid  yn  unig  am  an- 
nhrefn  ac  anffodion  yr  hil  ddynol,  ond 
hefyd  darpara  feddyginiaeth,  a  gwna 
defnyddio  neu  annefnyddio  y  feddyg- 
iniath  hon  i  fod  yn  rhan  o*n  cymeriad 
profedigol. 


Cyn  myned  yn  mhellach,  priodol 
sylwi  fod  dau  fath  o  weithrediad  a  el- 
wir  wrth  yr  enw  expediefuy,  Y  c^mtaf 
sydd  hunanol  a  dirmygus,  ac  sydd  a 
dyben  personol  yn  unig  mewn  golwg ; 
ond  y  llall  sydd  haelfrydig,  ac  sydd  fel 
efengyl,  a  lles  cymdeithas  mewn  gol- 
wg.  Nid  yw  cyfáddasrwydd  yn  yr  ys- 
tyr  sydd  genym,  ond  enw  arsdl  ar 
ddoethineb  pur.  Am  hon  yr  ydyna  yn 
son — am  yr  expediency  hono  a  gymwysa 
egwyddor  addefedig  at  amgylchiadau, 
nid  ar  draul  aberthu  egwyddorion  da 
eraill,  ond  trwy  gymwysiad  doeth  a 
theg.  Byrhau  yr  hwyl  mewn  ystorm, 
a'i  lledu  pan  ostynga  y  gwynt,  ydynt 
ddyledswyddau  wrth  reol  cyfaddas- 
rwydd  o*r  fath  ag  ydym  yn  son  ;  ond 
ni  wna  yr  un  ddyledswydd  na'r  Uall 
ddifeichio  y //iÄ7/o*r  cyfrifoldeb  o  gadw 
y  llestr  yn  ei  chwrs  priodol ;  o  fyf^rrio 
y  fôr-len  {chart)  oreu ;  ac  o  gadw  ei 
lygaid  ar  y  ser  ac  ar  y  cwmpawd.  Dyna 
wir  gyfaddasrwydd,  yr  hwn  a  sicrba 
ymarferiad  o  wir  egwyddorion,  y  rhai 
a  elent,  oni  bae  hyn,  i  gam  arferiad, 
neu  allan  o  arferiad,  ac  a  wnaent  hyn 
drwy  gael  eu  cymwyso  yn  briodol  at 
newidiad  amgylchiadau,  amser,  a  lle. 
"  Drwy  gyfaddasrwydd  doeth  y  sicr- 
heir  daioni.*'  Eíe  ydyw  y  droell  {pul- 
i^yJì  y  drosol  {/ever),  yr  echel  {axle), 
a'r  Uyfnyr  (p/ane),  yn  y  wyddor  géíf- 
yddydol.  Mae  yn  ysgaffold  i  saer  maen 
i  uchelu  y  mur ;  yn  argraífwasg  i  ys- 
trydebu  gwybodaeth,  ac  yn  ager-ger- 
byd  i  drafaelu  yn  gyílym.  Mewn  gair, 
mae  cyfaddasrwydd  y  moddion  cyflym- 
af  a  diogelaf  i  gyrhaedd  dyben  da  ac 
angenrheidiol.  Ni  a  edrychwn  yn  nes- 
af  ar  y  mater  hwn  yn  ngoleuni  yr  Ys- 
grythyrau.  Mae  hyd  yn  nod  pethau  yr 
efengyl  wedi  darostwng  i  raddau  hel- 
aeth  i  expediency, 

[Gorphenìr  yn  ein  nesaf.] 


— Y  mae  sancteiddrwydd  a  dedwyddwch 
wedi  cael  eu  cysylltu  mor  ddoelb  ft  u  gilydd 
fel  na  oddefa  Duw  iddynt  gael  eu  gwahanu  — 
W,  Secher. 

— Y  mae  dynion  annuwiol  yn  tramgwyddo 
wrth  flewyn  ar  y  ffordd  i*r  nef,  ac  yn  dringo 
dros  fryniau  ar  y  flfordd  i  ufFem.  -  Yr  un 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Y  ParcKJohn  Prichardy  Llangollen. 


III 


DYFYNIADAU 

O  GOFIANT    Y   PARCH.   JOHN   PRICHARD, 
D.  D.,    LLANGOLLEN. 


SI    DROBDIGAETH. 

Yn  y  flwyddyn  1815  yr  adeiladwyd 
y  capel  cyntaf  i'r  Bedyddwyr  yn  Llan- 
dudno,  yr  hwn  hefyd  oedd  y  capel 
cyntaf  yn  y  Ue,  ond  ymddengys  fod  y 
Bedyddwyr  yn  pregethu  yno  er  tua 
1798.  Y  mae  yn  amlwg,  pa  fodd  byn- 
ag,  mai  ar  y  Methodistiaid  Calflnaidd 
y  byddai  John  Prichard  yn  gwrando, 
ac  mai  gyda  hwy  yx  oedd  ei  holl  gyd- 
ymdeimlad  hjrd  ar  ol  ei  fynediad  i  Liv- 
erpooL  Cafodd  fwy  o  gyfleusdra  i 
wrando  ar  y  Bedyddwyr  ar  nosweîth- 
iau  gwaith,  pan  oedd  yn  yr  ysgol  yn  y 
Fforddlas  gyda  Jesse  Jones ;  ond  gan 
y  byddai  yn  dyfod  adref  dros  y  Sab- 
bothau,  ni  ddaeth  i  lawer  o  adnabydd- 
iaeth  â  hwy.  Dodwn  hanes  cyfnewid- 
iad  ei  olygiadau  ar  fedydd  yn  ei  eiriau 
ef  ei  hunan : 

"  Teimladau  fy  meddwl  o  berthynas 
i  grefydd  pan  oeddwn  ar  gychwyn  i 
Liverpool,  oedd  fel  hyn:  Dymunwn 
o'm  calon  gael  y  fraint  o  yru  adreí  3^1 
fiian  fy  mod  yn  aelod  gyda  y  Trefn- 
yddìon  Calfinaidd.  Dyna  oedd  fy  ny- 
muniad  y  pryd  hwnw.  Tra  buom  yn 
Liverpool,  gwrandawsom  y  cwbl  bron 
gyda  y  Trefnyddion  yn  Bedford  Street. 
Yr  oeddym  yno  yn  yr  ysgol  Sul  hefyd 
mor  gyson  fel  na  choUasom  ond  dau 
Sabboth ;  nn  pan  yn  glaf  iawn  gan  y 
frech  goch,  a*r  llall  wrth  ymofyn  am 
gapel  y  Bedyddwyr  Cymreig.  O'r  am- 
ser  y  deallais  fod  eisiau  gwir  grefydd 
cyn  y  gellid  marw  yn  ddedwydd,  a 
byw  yma  i  ateb  dybenion  ein  creadig- 
aeth,  hyd  yr  amser  hwn,  nid  oedd  neb 
crefyddwyr  wrth  fy  modd  ond  y  Trefn- 
yddion  Calfinaidd,  a  dymunaswn  gael 
bwrw  fy  nghoelbren  yn  eu  plith.  Ond 
wrth  ddarllen  y  Testament  Newydd  yn 
eu  hysgol,  ac  edrych  arnynt  yn  gwein- 
yddu  ordinhadau  yr  eglwys,  synais  yn 
aruthrol  wrth  weled  cymaint  o  wahan- 
iaeth  rhyngddynt  a  loan  Fedyddiwr, 
lesu  o  Nazareth,  a  physgodwyr  môr 
Galilea,  hanes  pa  rai  a  gawn  yn  y  llyfr 
da  a  elwir  y  Testament  Newydd.     Pan 


yn  bedyddio  plentyn,  fel  y  dywedent, 
rhyfedd  mor  annhebyg  i'r  Bedyddiwr 
cyntaf  oeddynt.  Dynion  mewn  oed- 
ran  i  edifarhau,  cyfiesu  eu  pechodau,  a 
chredu  yn  yr  hwn  oedd  yn  dyfod  ar  ei 
ol  a  fedyddiai  hwnw,  ond  yma  maban 
dwy  wythnos  oed.  Dysgwyliwn  wedi 
hyny  i  gael  eu  gweled  yn  myned  at 
*  r^rw  ddwfr,'  rhyw  '  Ainon,'  neu  '  lor- 
ddonen,'  ond  yn  lle  hyny  ychydig  o 
ddwfr  mewn  cwpan  !  Pethau  fel  hyn 
a  fagodd  amheuaeth  yn  fy  meddwl  am 
weinyddiad  yr  ordinhadau  gyda  y 
Methodistiaid.  Hyn  a'm  harweiniodd, 
fel  y  soniwyd  uchod,  i  ymofyn  am  gap- 
el  y  Bedyddwyr  Cymreig;  ond  er 
chwilio  ni  chawsom  ond  un  tlawd  yn 
Beavington  Bush,  ac  ychydig  o  gyf- 
eillion  yno  yn  cadw  cyfarfod  gweddi ; 
wedi  terfyniad  y  cyfarfod  aethom  i  gap- 
el  Byrom  Street,  ac  oddiyno  adref,  gan 
feddwl  peidio  encilio  mwy  o  Bedford 
Street,  ac  felly  y  bu ;  cadwasom  ein 
lle  yno  yn  yr  ysgol  Sabbothol,  ac  i 
wrando  pregethu  tra  yr  arosasom  yn 
Liverpool.'* 

Ymddengys  fod  Dr.  Prichard  wedi 
dyweyd  yr  hanes  y  cyfeirir  ato  uchod 
wrth  Dr.  Ellis  Evans,  Cefnmawr ; 
rhoddodd  yntau  grynodeb  o  hono  yn  ei 
hanes  anghyoeddedig  o  eglwys  Llan- 
dudno.  Gan  fod  ysgrif  Dr.  £vans  yn 
ychwanegu  rhyw  bethau  at  yr  uchod,  a 
bod  yr  ychwanegiadau  yn  cael  eu  cad- 
amhau  yn  rhai  o  )rsgrifau  Dr.  Prichard 
ei  hun,  ni  a  ddyfynwn  yr  hyn  a  ddy- 
wed  Dn  Evans  ar  y  mater  : 

"Ar  y  Trefnyddion  Calfinaidd  y 
byddai  ef  yn  arfer  gwrando  gartref  ac 
yn  Liverpool.  Pan  yn  Liverpool  yr 
oedd  yn  mawr  ddymuno  cael  y  newydd 
i'w  anfon  adref  i*w  fam  ei  fod  wedi 
ymuno  â  hwy,  ond  yr  oedd  rhywbeth 
ar  y  ffbrdd  o  hyd.  Yr  ydoedd  yn 
cyrchu  yn  ddyfal  atynt  i'r  ysgol  Sab- 
bothol.  TJn  tro  yr  oedd  yno  bregeth  ar 
ol  yr  ysgol,  a  thaenellu  baban  ar  ol  y 
bregeth,  a  rhoddid  yr  ysgolheigion  i 
chwilio  am  ysgrythyrau  dros  fedydd 
babanod.  Darllenai  yntau  yr  adnodau 
am  fedydd  yn  y  Testament  Newydd  yn 
ddyfal,  ond  wrth  gydmaru  y  weithred 
a'r  Ysgrythyrau  â'u  gilydd,  meddyliai 
nad  oeddynt  yn  cydgordio.     Wrth  fy- 


Digitized 


byGoogle 


112 


Y  Pareh.  John  Ptichard^  Llangollen. 


[Gorphenaf, 


ned  adref  o*r  oedfa,  dywedodd  wrth  ei 
gyd-ysgolhaig,  a'i  bnf  gyfaill,  yr  hwn 
oedd  yn  fab  i  un  o  ílaenoriaid  y  Trefn- 
yddion,  sef  W.  Williams,  Dr.  Williams, 
Abergele,  wedi  hyny:  'A  wyddost  ti 
beth,  William,  yr  wyf  fi  yn  meddwl 
nad  oedd  y  dyn  yna  yn  bedyddio  yn 
ol  yBeibl.'  'O  nac  oedd,'  ebe  yn- 
tau,  '  y  Bedyddwyr  sydd  yn  bedydd- 
io  yn  ol  y  Testament  Newydd. '  Dyna 
a  fu  am  y  tro  hwnw. 

Yn  mhen  rhyw  gymaint  yr  oedd  yno 
fedydd  i  fod  wedi  hyny,  anogid  y  píant 
i  sylwi  ar  y  prawfiadau  a'r  sylfaeni  o 
hono,  fel  o'r  blaen,  ac  wrth  wneuthur 
hyn  meddyliai  ei  fod  yn  gweled  yr  un 
anghydgordiad  a  chynt,  D)n¥edodd 
wrth  ei  gyd-ysgolhaig,  fel  o'r  blaen,  ei 
ei  fod  yn  meddwl  nad  oedd  eu  bedydd 
yn  ol  yr  hyn  a  ddarllenasai  ef  yn  y 
Testament  Newydd.  *  Wel,  nac  yd- 
yw,'  ebe  yntau,  *  mi  a  ddywedais  i  ti 
o'r  blaen  mai  y  Bedyddwyr  sydd  yn 
bedyddio  yn  ol  y  Testament  Newydd.' 
^  Pa  fodd  y  gwyddost  ti  hyny  ?'  ebe 
John  Prichard.  *  Wel,'  ebe  W.  Wil- 
liams,  '  yn  llyn  melin  ty  nhad  y  bydd- 
ant  yn  bedyddio  yn  y  Fforddlas,  a  mi 
a'u  gwelais  hwy  lawer  gwaith,  ac  y 
maent  yn  gwneyd  yr  un  fath  yn  union 
ag  y  mae  y  Testament  Newydd  yn  dy- 
wedyd.'  Yr  oedd  hyn  tua  y  flwyddyn 
1813-  Cyn  hir  daeth  ei  amser  i  ddy- 
chwelyd  adref  o*r  ysgol.  Wedi  dyfod 
adref,  efe  a  gyfarfu  â'i  hen  gyfaill,  Jas. 
Williams,  ac  aeth  yn  ymddyddan.  Yn 
mhlith  rhyw  bethau  eraill,  gofynodd 
John  Prichard  i  James  Williams,  *  Bed- 
yddiwr  ydych  chwi  yrwan,  onide, 
James  ?'  '  lë/  ebe  yntau,  *  pa  beth 
wytti?'  *  Yn  wir,'  ebe  John  Prich- 
ard,  *  nis  gwn  i  pa  beth  ydwyf  fi  yn 
awr,  os  wyf  fi  ddim  byd.*  Yna  efe  a 
adroddodd  ei  amheuaeth  yn  nghylch 
cysondeb  bedydd  babanod  a'r  Beibl. 
« Wel,*  ebe  James  WiUiams,  *  y  mae 
bedydd  i  fod  yn  y  Roewen  y  Sabboth 
nesaf,  gwell  i  ti  ddyfod  yno  gyda  mi, 
gael  i  ti  weled  hwnw  hefyd,  ac  yna  fe 
fydd  yn  haws  i  ti  benderfynu  pa  beth 
wyt.'  Yno  yr  aed,  ac  wrth  weled 
gweinyddu  yr  ordinhad,  Uwyr  foddlon- 
wyd  ei  feddwl.  Wedi  gorphen,  gofyn- 
odd  James  Williams  iddo,  *  Wel,  John, 


pa  beth  wyt  ti  yn  awr  ?'     *  Yr  un  peth 
a  chwithau,'  oedd  yx  atebiad." 

Bu  tywydd  mawr  ar  ei  feddwl,  ar  ol 
cael  boddlonrwydd  gyda  golwg  ar  fed- 
ydd  y  Testament  Newydd,  cyn  cael 
gorphwysdra  i'w  enaid.  Dyma  fel  y 
mae  ef  ei  hun  yn  darlunio  ei  ystorm- 
ydd :  "  Ychydig  wedi  dyfod  adref  caf- 
odd  fy  meddwl  nychdod  blin  oddiwrth 
ofnau  fy  mod  wedi  pechu  y  pechod  yn 
erbyn  yr  Ysbryd  Glan.  Meëdyliais 
lawer  gwaith  fy  mod  yn  euog  o  gablu 
Ysbryd  Duw ;  nid  erioed  mewn  iaith 
hyglyw,  ond  raeddyliwn  fy  mod  yn 
ddystaw  yn  dyweyd  rhyw  gabledd. 
Poenodd  hyn  fy  meddwl  yn  annhraeth- 
ol  fawr  dros  amser  hir ;  a  phan  glyw- 
wn  ry w  athraw  yn  crybwyll  am  gabledd 
yn  erbyn  yr  Ysbryd  Glan,  gwrandawn 
a'm  hoU  egni ;  eto,  er  gwrando  a  dar- 
llen  pob  peth  a  gawn  afael  arno  a  thu- 
edd  ynddo  i  roddi  goleu  ar  y  mater,  bn 
pobpeth  yn  ofer  hyd  nes  y  gwelais  bre- 
geth  o  waith  y  Parch.  J.  Harries,  Ab- 
ertawe,  ar  y  testyn  ;  rhoes  hyny  dawel- 
wch  i  fy  meddwl,  a  choeliais  nad  oedd-' 
wn  wedi  myned  dros  derfyn  ymgeledd 
maddeuol  gras.  O,  Dduw  !  mawl 
fyddo  i*th  enw. 

MEWN    CYMANFA   FAWR. 

Y  mis  Gorphenaf  dilynol  aeth  y  cref- 
yddwr  ieuanc  i  Gymanfa  Mon,  Ue  y 
mae  araryw  bethau  yn  dygwydd  rhy 
ddyddorol  i*w  cadw  oddiwrth  y  dar- 
llenydd,  ac  ni  chawn  well  lle  i*w  dodi 
i  mewn  nag  yma.  Yr  ydym  yn  cyt- 
ieithu  yr  hanes  o  bapyr  a  ysgrifenodd 
Dr.  Prichard  yn  1865.  "  Yn  y  mis 
Gorphenaf  canlynol,  ymwelais  a  Chy- 
manfa  y  Gogledd,  jcí  Llangefni,  Mon. 
Yr  oedd  gwaith  yr  eglwysi  yn  cael  ei 
gario  yn  mlaen  gan  y  cenadon  a'r 
gweinidogion  mewn  cyfarfod  neillduol. 
Yr  oedd  y  cyfarfodydd  pregethu  yn 
cael  eu  cynal  yn  yr  awyr  agored.  Ed- 
rycher  ar  gynulíeidfa  o  chwe'  mil  o 
bobl  ar  gae  glas,  ar  ddiwrnod  hafaidd, 
wedi  dyfod  yn  nghyd  o  bob  rhan  o'r 
wlad  i  fwynhau  gwledd  ysbrydol.  Yr 
oedd  esgynlawr  wedi  ei  gyfodi  i'r  gwci- 
nidogion ;  ac  o'i  flaen,  un  arall  is  i'r 
cantorion — cantorion  yn  canu  a'r  de- 
all  ac  a'r  ysbryd.     Canwyd  un  o  em- 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Gwreiddiol  a  Detholedig. 


"3 


ynau  y  groes,   darllenwyd  penod,  ofif- 

rymwyd  gweddi,  a  chanoedd  yn  rhoddi 

'Amen'  llawn  o  galon.     Mae  y  preg- 

ethwr  yn  darllen  ei  destyn,  yn  glywad- 

wy  i  bawb.     Yr  un  yr  wyf  yn  cjrfeirio 

ato  oedd  Diar.  xvii.  1 7.     *  Cydymaith 

a  lyn  bob  amser,  a  brawd   a  anwyd  er- 

byn  caledi,'  gan  John   Jenkins,  Hen- 

goed.    Tua  chanol  y  bregeth  mae  y 

gynuUeidfa  fawr  yn  ysgwyd   fel  coed- 

wig  o  dan  wynt  cryf,  mae  y  dagrau  yn 

disgyn   fel  cawod  o  wlaw  haf ;  mae  y 

saint  yn  cael  eu  nerthu  a*u  Uenwi  o  or- 

foledd,  ac  ugeiniau  o  bechaduriaid  yn 

cael  eu  dw)m  at  y  '  Brawd  a  anwyd  er- 

byn  caledi !'     Dyna  y  fath  oedd  cyn- 

ulliad   bendigedig  y  diwrnod  hwnw. 

Wedi  i'r  gwasanaeth   fyned   drosodd, 

cyfarfyddais  â  fy  nhaid ;  amaethwr  cryf, 

golygus,  uwchlaw  triugain  oed.     £i  of- 

yniad  cyntaf  oedd,    *  Fy  machgen  an- 

wyl,  a  wyt  ti  yn  meddwl  am  grefydd  ?' 

Rhoddwyd  atebiad  cadarnhaol,   a  dy- 

chwelwyd  y  gofyniad  gan   y  llanc,  i'r 

hyn  yr  atebwyd,  '  Ydwyf,  fy  machgen 

anwyl.     Mì  a  dreuliais  ddeugain  mlyn- 

edd  o  fy  oes  gan  feddwl  fod  genyf  gref- 

ydd,  a  meddyliai  eraill  fy  mod  yn  gref- 

yddol,  ond  nid  oedd  genyf  ond  rhith  o 

grefydd.      Nid  oeddwn  •  wedi  gweled 

drwg  pechod,  na  fy  hunan  yn  bechad- 

ur  yn  haeddu  marwolaeth  dragywydd- 

ol ;  ac  na  allasai  Duw  y  cariad  achub 

fy  mywyd  heb  aberthu  bywyd  ei  briod 

Fab.    Mi  a  íiim  yn  myned  i'r  eglwys 

ara  ddeugain  mlynedd,   a    rhagor,   a 

pharheais  )m  Pharisead  oer  a  dif)rwyd. 

Ond  yn  awr,  yn  marwolaeth  uniganed- 

ig  Fab  Duw,   yr  wyf  wedi  gweled  fy 

hunan  yn  golledig ;  ac  yr  wyf  jm  go- 

beithio  fy  mod   wedi  fy  nghadw  yn 

Nghrist,  heb  fy  nghyfiawnder  fy  hun. 

Yr  wyf  wedi  fy  medyddio  i  Grist  lesu, 

a  thrwy  gymorth  ei  ras  ef,  yr  wyf  yn 

benderfynol   o  fyw  i'r  hwn   a  fu  farw 

droswyf.'     Ni  a  wylasom,  fel  Joseph  a 

Jacob,  mewn  gorfoledd." 


•C^WF^EIDDIOL  A  PetHOI-EDIQ. 


GAN  AP  P.  A.  MON. 


XII. 


Y  mae  y  byd,  er  pan  y  daeth  pechod 
iddo,  yn  fyd  anghyfìawn ;  ond  o  bawb 
sydd  wedi  dyoddef  camwri,  lesu  a  gaf- 
odd  yr  anghyfiawnder  mwyaf. — Dr. 
^richardy  Llangûllen. 


"  Chwiliwch  yr  Ysgr)rthyrau,*'  &c. 
Ni  fu  erioed  y  fath  chwilio  ag  sydd  yn 
cymeryd  lle  y  dyddiau  hyn,  Dydd 
Gwener,  yr  2ofed  o  fis  Mai,  y  rhodd- 
wyd  y  Testament  Newydd  Diwygiedig 
yn  y  farchnad,  Gwerthwyd  mewn 
deuddydd  yn  Mhrydain  ddau  filiwn  o 
gopiau !  Yn  New  York  gwerthwyd 
dros  haner  miliwn,  ac  yr  oedd  yr  arch- 
ebion  yn  dyfod  i  mewn  o  wahanol  le- 
oedd  yn  yr  CTndeb  am  y  fath  nifer  nas 
gellid  eu  cyflenwi  nes  pellebru  i  Bryd- 
ain  am  chwaneg.  Gwerthwyd  ar  heol- 
ydd  y  ddinas  (New  York)  erbyn  dau 
o'r  gloch  prydnawn  dydd  Sadwrn  dros 
bum'  mil  o  gopiau !  Yr  wyf  yn  ys- 
grifenu  y  Uinellau  h)m  bore  dydd  Llun, 
(Mai  23).  Doe,  ac  am  rai  oriau  ddydd 
Gwener  a  dydd  Sadwrn,  bum  yn  dar- 
llen  ac  yn  cymharu  y  "  Diwygiedig" 
â'r  Hen  Argraffiad  sydd  mor  anwyl  gan 
bob  Cristion.  Nid  oes  yr  amheuaeth 
Ueiaf  yn  fy  meddwl,  fod  y  Testament 
Diwygiedig  yn  rhagori  Uawer  ar  eiddo 
y  Brenin  lago,  fel  ei  gelwir.  Ond  dy- 
lasid  gwneyd  diwygiadau  pellach,  ac 
mae  y  rhai  a  gynygiwyd  gan  yr  Amer- 
icainaid,  ond  na  fabwysiadid,  yn  profi 
hyny  yn  amlwg.  Y  mae  y  rhai  hyn 
mewn  "  Dangoseg"  yn  niwedd  y  Tes- 
tament.  Na  cham-ddealler.  Yr  oedd 
y  Prydeinwyr  yn  cyduno  â'r  rhan  fwy- 
af  o*r  cyfnewidiadau  a  gynygid  gan 
yr  Americaniaid ;  ond  y  rhai  na  fab- 
wydiadwyd  a  geir,  fel  y  dywedais, 
mewn  Attodiad  \Appendix)  yn  niwedd 
y  Testament. 

Un  reol  benderfynol  gan  y  dysged- 
igion  a  ymgymerasant  â'r  gwaith  Ilafur- 
fawr,  yn  yr  hwn  y  treuliasant  ddeg 
mlynedd,  oedd,  Na  byddai  dim  cyf- 
newidiadau  i  gael  eu  gwneyd  ì  ffafrio 
unrhyw  sect  neu  enwad.  Felly  gadaw- 
wyd  y  gair  Bapti%o  ac  eraill  heb  eu  cyf- 
ieithu,  fel  o'rblaen.  Yr  oeddwn  yn 
disgwyl  gweled  y  gair  ymolchi'^wash 
themselües — yn  Marc  vii.  4,  5,  a  Luc 
xi.    38,    wedi    ei   newid  i   feddwl   y 


Digitized 


byGoogle 


114 


Gwteiddiûl  a  DethoUdig. 


[Gorphenaf, 


gwreiddiol;  ond  erys  fel  o'r  blaen. 
Yn  yr  Attodiad,  gwelaf  fod  yr  Americ- 
aniaid  wedi  cyngori  defnyddio  y  gair 
bathe  yn  lle  w<ishi  yn  yr  adnodau  uch- 
od.  Buasai  mabwysiadu  eu  cyngor  yn 
welliant  diamheuol,  gan  fod  ''  bathe 
themselves"  (jnndrochî),  yn  cyfleu 
meddwl  y  gwreiddiol,  mor  bell  a  bod 
y  gair  bathe  yn  cynnwys  y  meddyl- 
ddrych  o  immerse  (trochi),  yr  hwn  air 
sydd  gyfieithiad  cywir   o'r  gair  Groeg. 

Y  mae  holl  newyddiaduron  y  wlad  a 
chanddynt  rywbeth  i'w  ddweyd  )m 
nghylch  y  Testament  Diwygiedig — 
cymeradwyaeth  yw  y  ddedfrjd  gyfìred- 
in ;  er  fod  rhai  yn  cwyno  am  y  peth 
hyn  a*r  peth  arall.  Dywed  un  new- 
yddiadur  yn  Broofclyn :  **  The  revisers 
of  the  New  Testament  have  used  the 
word  *  love'  for  *charity,*  in  St.  Paul's 
immortal  sentences.  They  have  ob- 
scured  the  meaning  and  destroyed  the 
music  of  the  lines."  Er  hyny  y  gair 
lave  yw  y  gair  priodol,  fel  ag  y  mae  yn 
y  Gymraeg :  "  ffydd,  gobaith,  cariad," 
&c. 

Yr  erthygl  alluocai  a  welais  i,  sydd 
yn  Scribner^s  Magazine  am  Mehefìn, 
gan  Proff.  George  P.  Fisher,  o  Goleg 
Yale. 

Boreu  Dydd  Mawrth.  Wedi  edrych 
dros  y  newyddiaduron  ddoe,  yr  wyf  yn 
cael  unfrydedd  annisgwyliadwy  yn 
m^rsg  gweinidogion  New  York  a  Brook- 
lyn,  yn  eu  cymeradwyaeth,  a  gynwysir 
mewn  crynodeb  o'u  sylwadau  ar  y  Sul, 
a  gyhoeddwyd  ynddynt.  Edrychais 
yn  bryderus  am  ddedfryd  y  Dr.  Wil- 
liam  R.  WiUiams ;  ond  hyd  yn  hyn  ni 
welais  air.  Yr  oedd  efe  yn  wrthwyn- 
ebol  i'r  Baptist  Union  ddwyn  allan  gyf- 
ieithiad  newydd  flynyddau  yn  ol,  a 
chyhoeddodd  ei  olygiadau  mewn 
pamphlet.  Y  mae  pob  gair  a  ddywed 
Dr.  Williams  yn  deilwng  o'r  ystyriaeth 
fanylaf  a'r  parch  mwyaf.  Yn  yr  ych- 
ydig  amser  a  gefais  i  gymharu  y  cyf- 
newidiadau  a  wnaed  yn  y  Testament 
ä  darlleniad  Testament  y  Baptist 
Umon^  cefais  fod  y  ddau  yn  fynych 
yr  un  fath,  weithiau  ychydig  yn  wahan- 
ol,  ac  weithiau,  fel  yr  wyf  yn  barnu, 
engreifftiau  o  welliant  yn  y  Diwygied- 
ig.      Yr  oedd   hyn   yn   rhesymol   i'w 


ddisgwyl.  Dywed  Dr.  Porter,  New 
York,  fod  yr  holl  gyfnewidiadau  a 
wnaed  yn  meddiant  ysgolheigion  am 
haner  can'  mlynedd  yn  ol.  Mae  hyn 
yn  bur  amheus — ^ac  efallai  na  ddjrwed- 
odd  y  Dr,  "  yr  holl" — oblegid  )m  ddi- 
weddar  y  bu  Proff.  Tischendorf  mor 
ffodus  a  chael  gafael  mewn  MS.  perth- 
ynol  i'r  bedwaredd  ganrif,  mewn  myn- 
achlog  ar  fynydd  Sinai. 

Dywedîr  fod  pob  cynhyrfiad  nodedig 
a  g^rmerodd  le  o  fewn  dwy  fil  o  flyn- 
yddoedd,  trwy  yr  hwn  y  dyrchafwyd 
Ewrop,  wedi  ei  ragflaenu  gan  gyfieith- 
iad  newydd  o'r  Beibl  yn  iaith  y  werin. 
Nis  gallasai  holl  ysgrifenwyr  clasurol 
hen  a  diweddar  greu  y  fath  gynhyrfiad 
ag  y  mae  ymddangosiad  y  ll)ŵyn  bych- 
an  hwn  yn  wneyd.  Ac  nid  rhyfedd 
hyny,  os  ydyw,  fel  y  dywedodd  yr  en- 
wog  Ewing  wrth  y  Deon  Stanley,  yn 
cynwys  holl  ddoethineb  y  byd. 

Dydd  Mercher.  Dyma  gŵyn  arall 
gan  yr  un  papyr  yn  Brooklyn,  yi  Umon- 
Argus ':  "  While  the  revisers  were  '  go- 
ing  for'  such  archaic  words  as  *  let'  for 
'hinder/   and   'wot'  and  *wist'  for 

*  know,'  they  took  the  trouble  to  sacri- 
fice  Agrippa's  manly  utterance  to  Paul, 

*  Almost  thou  persuadest  me  to  be  a 
Christian,'  and  to  substitute  for  it, 
'  With  but  little  persuasion  thou  wouldst 
fain  make  me  a  Christian.'  '  Fain'  îs 
quite  as  obsolete  (allan  o  arfer)  as  the 
other  tabooed  words." 

Y  mae  Ilawer  iawn  o  rwgnach  hefyd 
am  adael  allan  y  fawl-wers  yn  niwedd 
Gweddi  yr  Arglwydd.  Myn  yr  ysgol- 
heigion  Ellmynaidd  fod  Ilawn  cymaint, 
os  nid  mwy,  o  awdurdod  dros  ei  adael 
fel  ag  yr  oedd. 

Gwelaf  nad  yw  Dr.  W.  R.  WiUiams, 
er  yn  cydnabod  ysgolheigdod  y  gwaith, 
yn  ei  gymeradwyo  yn  hollol.  Dywed 
ei  fod  yn  credu  fod  rhai  pethau  wedi 
eu  gadael  allan  y  bydd  beimiadaeth 
ddyfodol  yn  eu  hadferyd. 

Mewn  perthynas  i'r  gair  charity,  y 
dwrdia  y  BrookIyn  Union-Argus  mor 
chwerw,  am  ei  gyfnewid  i  iove,  gellir 
dyweyd  ei  fod  yn  tarddu  o'r  Lladin 
caritas  from  carus,  dear  (anwyl).  Dcff- 
iniad  Cymraego'r  gair  '«charity,"  yw; 
cariad ;  tosturi ;  elusen,  &c. 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Bwrad  y  Golygydd, 


"5 


Mae  Shakespeare  yn  defnyddio  y 
ddau  air  fel  pe  o  wahanol  ystyron — i 
raddau,  beth  bynag : 

"God  bless  thee,   and  put  meelcness  in  thy 
breast ; 
Love,  cbarity,"  &c. 

«  Daw  a*th  fendithio,  ac  a  roddo  addfwynder 
yn  dy  fynwes ; 
Cariad,  tosturí,"  &c. 

Mehefin  i.  Wrth  derfynu  y  nodiad- 
au  hyn,  yr  wyf  yn  argyhoeddedig  o'r 
ffaith,  yn  ©1  llais  Prydain  a  geir  yn  y 
gohebiaethau  diweddaf,  bod  llawer 
iawn  o  anfoddlonrwydd  i  ran  fawr  o 
waith  y  diwygwyr,  yn  enwedig  lle  y 
maent  wedi  cyfnewid  geiriau  a  brawdd- 
egau  oeddynt  yn  gysegredig  yn  medd- 
wl  y  bobl,  a  hyny  heb  wellâu  dira  ar  y 
synwyr,  er  fe  aillai  yn  dal  yn  nes  at  ar- 
dduU  y  gwreiddiol.  Gwaith  araf 
fydd  beirniadu  llafur  mor  fawr ;  ond 
cymerer  amynedd,  a  chawn  mewn  am- 
ser  wybod  golygiadau  hoU  ysgolheig- 
ion  y  byd ;  felly  byddwn  amyneddgar, 
a  chwiliwn  yr  Ysgrythyrau. 

— Hardd  yw  y  ddaear,  yn  ei  chyfoeth  chwardd, 

A  chadam  yw  yr  wybren  glir ; 
Heneiddio  fel  diUedyn  a  wnant  hwy, 

Darfyddant,  er  cael  gyrfa  hir. 
Efe,  yr  Hwn  o  ddim  eu  crewr  jrw, 
Parhau  yr  nn  y  mae,  Tragwyddol  Dduw. 

Er  cyn  i  Amser  fod,  a  chyn  iV  haul 
Roì  gwawl  a  byw  mewn  bydoedd  fyrdd —  • 

Cyn  cread  dyn  i  wel'd  gweithredoedd  Duw, 
A  gogoneddu  ei  holl  ffyrdd — 


Cyn  i  un  seraph  seinio  clodydd  lOr, 
Byw  oedd  Efe  cyn  bod  na  thir  na  môr. 

Pe  byddai  pobpeth  i  ddyryswch  droi, 
A  chael  ea  hyrddio  i  ddiddymdra  oll ; 

Pe  byddai  i'r  aneiríf  fydoedd  flfoi 
I  ddinystr,  a  phawb  ar  goll  ; 

Pe  trengai  Natur  wech,  a'i  rhwysg  i  gyd, 

Duw  bythol  fyddaì  ynddo'i  hun  o  hyd. 

Cyfyd  yr  haul,  tywyna*n  dér,  ft  i  lawr  ; 

Dydd  ymlid  nos,  a'r  nos  y  dydd ; 
Y  ddaear  oM  thrysorau  rydd  bob  awr, 

Ac  3ma  yn  dadfeilio  bydd. 
Beth  yw  enfawredd,  ond  newidiant  mawr  ? 
Ond  Duw  ni  thry,  yr  un  yw  Ef  bob  awr. 

Anghyfnewidiol  ydwyt  Ti,  O  Dduw ! 

Dirmygi  Amser,  Angau  du  : 
Ni  fydd  ty  ngobaith  byth  yn  llai  nag  yw, 

Ei  sylfaen  yn  safadwy  sy'. 
Ti  fu  eríoed,  O  Dad,  ein  Ceidwad  mawr, 
A  byddi  i  ni'n  Dduw  mewn  cyfyng  awr. 

Gan  hyn,  aed  hoU  gysuron  daear  mwy, 

A  hoU  obeithion  byd  i  gyd  ; 
O'm  bron  doed  trom  loes  grí  fy  enaid,  trwy 
Ddagrau  hallt,  a  phoenau  drud ; 
Mewn  hedd  terfyna'm  holl  ofidiau'n  awr; 
Ti,  Dduw,  yw'm  CyfaiU  a'm  Gwaredwr  mawr. 
(O'r  Daenaeg  gan  Zelitz,  trwy  y  Saesnaeg. 
Ap  P.  A.  Mon.) 

Cywiriadau. — Yn  y  rhifyn  diweddaf, 
yn  lle  "  Adfyd  cyfnewidia,"  darllener 
"gyfnewidia."  Yn  y  farddoniaeth,  y 
gair  olaf  yn  y  drydedd  linell,  yn  lle 
"  few,"  darllener  "  fyw/' 

[Trwy  ddil^ni  y  copi  y  dygwydd- 
odd  y  ddau  wall  uchod.  Nid  bai  y 
cysodydd  ydoedd.] 


©wi'dd  y  Gfolyéydd. 


Y  CYFIEITHIAD  DIWYGIEDIG. 

Diamheu  na  fydd  ymddangosiad  y 
cyfieithiad  newydd  yn  iachusol  i  gref- 
ydd  ar  y  cyfan.  Y  mae  eisoes  wedi 
tynu  sylw  arbenig  at  yr  Ysgrythyrau 
efengylaidd.  Y  mae  fod  y  ^th  nifer 
o  brif  ddysgedigion  y  byd  wedi  treulio 
y  tymor  maith  o  ddeng  mlynedd  gyda 
y  gwaith  yn  tystio  Uafur,  gofal  a  man- 
ylwch  anarferol ;  a'r  casgliad  naturiol 
ac  uniongyrchol  ydyw,  fod  rhyw  bwys 
annhraethol  mewn  meddu  yr  Ysgryth- 
yrau  yn  eu  purdeb  gwreiddiol.  Nid 
cyson  a*r  farh  waith  o  gael  cyfieithiad 


cywir  o'r  Ysgrythyrau  ydyw  bod  yn 
ddifater  yn  nghylch  eu  dysgeidiaeth. 
Y  fath  fendith  i  grefydd  ac  i*r  byd 
fyddai  pe  b'ai  dynion  yn  meddu  mwy 
o  wroldeb  a  gonestrwydd  i  chwilio  yr 
Ysgrythyrau  drostynt  eu  hunain,  yn  lle 
cymeryd  eu  harwain  yn  ddall  gan  dra- 
ddodiadau  ac  opiniynau  dynol,  na 
threuliasant  fynyd  erioed  i  chwilio  pa 
un  ai  gwir  ai  anwir  oeddynt — ysgryth- 
yrol  neu  fympwyol.  Ai  tybed  na  fydd 
y  cyfieithiàd  diwygiedig  hwn  yn  fodd- 
ion  i  symbylu  meddyliau  dynion  yn  y 
cyfeiriad  daionus  hwn  ?  Ún  o'r  prif 
elfenau   yn   nghomisiwn  y  Bedyddwyr 


Digitized 


byGoogle 


ii6 


Bwrdd  y  Golygydd, 


fGorphenaf, 


i'r  byd  ydyw: 
dystìolaeth. 


'  At  y  gair  ac    at  y 


•     YR  HEN  GYFIEITHIAD. 


Ni  allwn  lai  na  barnu  mai  nid  rhyw 
hawdd,  wedi'r  cyfan,  y  troir  yr  Hen 
Gyfieithiad  o'r  neilldu  mewn  ymarfer- 
iad  cyhoeddus.  Braidd  na  addefir  gan 
y  cyfieithwyr  eu  hunain  fod  rhagorion 
yn  ieithwedd  yr  hen  gyfieithiad,  nad 
ellid  mo'u  cyffwrdd  heb  eu  anmharu  ; 
a  chanfyddwn  mai  un  o  reolau  y  cyf- 
ieithwyr  oedd  gwneyd  can  lleied  o  gyf- 
newidiadau  ag  oedd  bosibl  a  bod  ar- 
ddull  yr  hen  gyfieithiad  i*w  ddilyn  yn 
fanwl.  O,  ydyw,  mae  yr  hen  gyfieith- 
iad  yn  ardderchog,  mae  yn  debyg 
iawn ;  ac  yn  siwr  i  chwi,  nid  hawdd  y 
troir  ef  heibio.  Pe  caem  ni  gyfieith- 
iad  newydd  Cymreig,  nid  hawdd  y 
rho'em  ninau  yr  hen  gyfieithiad  cys- 
egredig  heibio. 


WILLIAM  SALESBURY  AT  Y 
CYMRY. 

Yr  anerchiad  canlynoi  a  geîr  ar  dde- 
chreu  Testament  yr  enwog  WiUiam 
Salesbury.  Cyfeirir  3^1  hwn  at  anerch- 
iad  arall  a'i  blaenora,  gan  '^  Episcap, 
Menew.**  Ystyriwn  yr  anerchiadau 
yn  hynod  ddyddorol  ar  hyn  o  bryd,  ar 
ymddangosiad  y  cyfieithiad  newydd. 
Cymered  y  darllenydd  bwyll  wrth  geis- 
io  deall  ei  Gymraeg : 

At  yr  oll  o'r  Cembru  ys  ydd  yn  caru 

FFYDD  EI  HEN  DeIDIAU  Y  BrITANIBIT 

gynt: 
Rat,  a'  thangneddyf  gan   Dduw  Tat  ein  Ar- 
glwydd  lesu  Christ. 

Megis  y  mae  yn  ddiareb  gan  y  met- 
elwyr  may  goreu  aur  yw'r  hen,  ac  mal 
y  dywet  yr  ein  ys  sydd  yn  trino  hanas 
popul  y  byt,  mae  goreu  cydymaith  yw'r 
hen  gydymaith ;  velly  yr  vn  modd  yx 
ei  ys  y  yn  dyval  ymdreiglo  yn  yr  Scry- 
thur  Ìan,  sy  yn  dywedyt  hwytheu  may 
goreu  ffydd  yVr  ffydd  hen,  )rr  yr  vn 
y  Prophwytodd  y  propwyti  o  hanei,  )n: 
hon  a  ddyscawdd  Christ  ai  Apostolion 
ir  popul  yn  eu  hamser,  a'r  hon  gwedy, 


a  gadamháodd  y  Merthyron  ai  gwaed, 
gan  testio  gyd  a  hi,  a'  dyoddef  pop  ar- 
taith  yd  angeu.  Ac  am  hyny  gwae'r 
nep  ailw  hon  yn  newydd,  o  ba  vodd 
bynac  y  gwnel,  ai  o  anwybod  ai  trwy 
wybot,  yw  dwyllo  y  hun  ac  y  hudo  *r 
bopul.  At  y  ffydd  hon  yn  ei  Epistol 
yma  vehot  y  maer  anrrhydeddus  Dat 
D.  R.  D.  ail  Dewi  Menew  yn  yn  ceisio 
eich  gohawdd,  eich  Uwybro,  ach  ar- 
wein  oU  am  yr  eneit.  Can  ys  pwy  all 
cael  dira  bai  arnaw,  o  ddieithr  am  ydd- 
aw  yn  ol  arver  S.  Paul,  ac  ymadrodd 
goisel  cydnabyddus  megis  a  llaethwyt 
ych  porthi  chwi  (yr  ei  yn  wir  nid  yd- 
ych  eto  anyd  'rei  bychein  yn  yr 
iawn  ffydd)  neu  o  ddieithr  yddaw  yn 
ol  addysc  S.  Chrysostom  eich  bwydo 
chwi  mor  vanol  a  mamaeth  naturiol  yn 
bwydo  hi  phlent)ni  bop  ychydic  ac 
ychydic  val  y  gwelo  hi  ef  ei  vwynhau. 
Eithyr  a's  chwychwi  trwy  rat  y  gan 
vaethddrin  cyfryw  laethpwyd  a  gyn- 
nydwch  y  allu  treulo  bwyt  a  vo  dwys- 
ach  a*  flyrfach,  bid  diau  y  cewch  y 
roddy  gar  eich  bron  y  canddo  ef  a  i 
vroder  eich  Escyp  eraiU  trwy  nerth 
Duw,  yr  hwn  ach  gwnel  yn  adds,  yn 
barawt,  ac  yn  wyllyscar  y  ymborth  ar- 
no,  Aroen.  Eich  car  o  waet  yn  ol  y 
cnawt,  ach  brawt  ffydd  yn  Christ  lesu, 

WlLUAM   SaLESBURY. 

O'r  un   Testament  eto  cymerwn  y 
cyngor  canlynol : 

Cyngor  Sanct  Ioan   Aur-Eneu   i'r 
Llaicon  ai  *rei  Bydol.    ccccv. 

Gwrandewch,  atolwc,  chwychwi'r 
lleigion.  Mynnwch  gahel  y-chwi*r 
Bibl  ys  meddiciniaeth  yr  eneit.  Any^/ 
wyllysiwch  ddim  angwanec,  mynnwch 
y  Testament  Newydd  o'r  hyn  lleiaf,  yr 
Epistolae,  yr  Actae,  yr  Euangelon,  yn 
'oystatol  ac  yn  ddyval  ddyscyawdwyr 
y  chwy.  O  bleit  a's  dygwydd  yt'  trist- 
it  neu  adv)rd,  edrych  y  mywn  yma  ar  jr 
hein  megis  yn-cell  meddiciniaetheu. 
O  ddyma,  y  cymery  ymwaieá  ir  mall- 
haint,  pa  vn  pynac  vydd  ai  dygwyddo 
eniwet  yt,  ai  marwoleth,  ai  collet  am 
tuylwyth.  Eithyr  na*c  edrych  y  mewn 
yn  vnic,  amyn  tro  a'  datro  y  cwpl  oU : 
a*  ch)aìnal  yn  vevyr  yn  dy  gof.     Ac  y 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Bwrád  y  Gofygydd, 


117 


dalyymi,  hyn  yw  achos  yr  oU  ddrygeu, 
cisieu  gwybot  yr  Scrythurae. 


ARWYDDION  YR  AMSERAU. 

Yn  hanes  Cymanfa  ddiweddar  y 
Treínyddion  Calfínaidd  yn  Remsen, 
gwelwn  a  ganlyn : 

"Yn  nghyfarfod  y  pregethwyr  yn 
nglyn  a  Chymanfa  y  T.  C.  yn  Remsen, 
bu  y  pwnc  o  Fedydd  o  dan  ystyriaeth, 
sef  y  priodoldeb  o  ganiatau  i  weinid- 
ogion  y  Cyfundeb  drochi  aelodau,  pan 
ddymunir  hyny,  yn  hytrach  na  thaen- 
cllu.  O  blaid  *  perffaith  gyfraith  rhydd- 
id,'  yn  mysg  eraill,  deallwn  fod  y 
Parch.  G.  H.  Humphrey,  M.  A.;  tra 
yr  amddiífynìd  yr  hen  drefn  gan  y 
Parchn.  Hugh  Davies,  James  Jarrett, 
ac  eraill." 

Nid  rhyw  ddiogel  iawn  fuasai  cyflwr 
gweinidogion  a  gynygiasent  bethau  o'r 
fath  yn  nghymanfa  yr  hen  gorph  ych- 
ydig  flynyddau  yn  ol.  Wel,  wir,  mae 
arwyddion  yr  amserau  yn  gwellâu,  Ni 
raid  petruso  wrth  ddweyd  fod  a  fyno  y 
Bedyddwyr  a  chynyrchu  gogwyddîadau 
o*r  natur  hyn. 

CYMANFA  ONEIDA. 


Mae  y  Gymanfa  hon  yn  parhau  i  fod 
yn  boblogaidd  a  Uewyrchus,  er  braidd 
y  gellir  dweyd  fod  y  Bedyddwyr  Cym- 
reig  yn  y  Swydd  hon  yr  hyn  y  buont 
unwaith.  Mae  peidiad  ymfudiaeth  o 
Gymru,  ymfudiaeth  i'r  Gorllewin,  a 
symudiadau  trwy  angau,  wedi  eiddilo  y 
rhengoedd  eglwysig  Cymreig  i  raddau 
gweladwy.  Ond  er  y  cyfan,  mae  y 
Gymanfa  yn  gwrthod  colli  ei  bri  a*i 
brwdfrydedd  cynhenid.  Tystid  gan 
yr  henurìaid  fod  y  Gymanfa  eleni  yn 
dal  ei  chystadlu  yn  dda  â'r  gwyliau 
gynt,  paa  y  byddai  yr  enwogion  Wil- 
liam  Owen,  li'ittsburgh,  a  William 
Morgans,  Pottsville,  yn  sefyll  ar  yr 
"adwy  danllyd"  ynddynt.  Efallai 
nad  oes  un  Gymanfa  yn  y  wlad  yn 
dwyn  adnoddau  pregethwrol  o  dan 
lymach  prawf  na  hon.     Beth  feddyl- 


iech  am  bregethu  ryw  naw  neu  ddeg  o 
weithiau  yn  olynol  o  fewn  ychydig 
ddyddiau,  o  flaen  cynnuUeidfaoedd 
mawrion  wedi  dod  yn  nghyd  i  deimlo 
cynhyrfiadau  cymanfaol?  Dygwyd  y 
Parch.  John  Evans,  Westerly,  R.  I., 
o  dan  y  prawf  crybwylledig  yn  neiUdu- 
ol ;  pregethodd  ryw  naw  o  weithiau,  a 
gwnaeth  hyny  yn  ardderchog.  Er  pan 
y  gwrandawsem  ef  o'r  blaen  yr  oedd 
tair  blynedd  ar  ddeg  wedi  pasio.  Tyn- 
wyd  ein  sylw  yn  fuan  yr  adeg  hon  gan 
ei  gynydd  pregethwrol.  Yr  oedd  efe 
yn  dda  gynt,  ond  yn  sicr  i  chwi  mae 
yn  well  yn  awr.  x  mae  wedi  gwneyd 
cynydd  mawr  fel  pregethwr.  Mae  cyn- 
lluniau  ei  bregethau,  ei  faterion,  ei  eg- 
luriadau,  ei  lais,  ei  arddull,  ei  ymddyg- 
iad,  yn  bob  peth  a  ellid  ddymuno.  Y 
mae  yn  efe  ei  hunan  bob  tro,  a*i  ddelw 
ei  hun  ar  ei  waith.  Mae  yn  rhaid  i'w 
frawd,  Ednyfed,  edrych  ati,  neu  fe  â 
John  o'i  flaen  fel  pregethwr.  Dafrawd, 
ewch  yn  mlaen  ;  nid  ydych  wedi  bod 
)m  segur ;  da  machgen  i,  wir.  Cred- 
wn,  os  cewch  fywyd,  eich  bod  ar  y 
ffbrdd  i  ragori  mwy  eto.  Buasai  y  naw 
pregeth  a  draddododd  efe  yn  Nghy- 
manfa  Oneida  eleni  yn  ymddangos  yn 
ardderchog  mewn  ỳrint,  Gwrandaw- 
wyd  amo  yn  astud. 

Dygwyd  y  brawd  Wm.  M.  Eyans, 
Cattaraugus  o  dan  brawf  pur  danllyd 
hefyd.  Pregethodd  ef  wyth  o  weithiau ; 
a  chofier,  y  mae  efe  yn  Nghymanfa 
Oneida  flwyddyn  ar  ol  blwyddyn.  Y 
mae'r  bobl  yn  gwrando  yn  foddhaus  ar 
Mr.  Evans  bob  amser ;  hoffant  ei  wran- 
do  cystal,  odid,  ag  un.  Mae  ganddo 
efengyl  i'r  bobl,  a  dywed  hi  yn  syml, 
cynes,  a  hyawdl.  Nid  yw  yn  un  o 
"  slafiaid  yr  hwyliau,"  chwedl  Cyn- 
ddelw — ond  parabla  yn  iaith,  llais,  ac 
ieithwedd  efengyl. 

Y  Parch.  Daniel  E.  Bowen  eto,  yr 
oedd  yntau  yn  llefaru  yn  dda  y  tri  thro 
y  safodd  i  fyny.  Yr  oedd  yn  llai 
gwasgarog,  ac  yn  llai  *'  anecdotol  gy- 
ffreditC^  nag  y  clywsom  ef  erioed — 
cadwodd  oddiwrth  "bob  lol  wirion," 
ac  ymadroddion  isel.  Pregethai  fel  jo. 
y  blynyddau  gynt,  meddai  yx  hen 
frodyr.  Yr  oedd  y  bregeth  y  boreu  yn 
Remsen  yn  wir  effeithiol,  a  thynodd 


Digitized 


byGoogle 


1^8 


Bwrdd  y  Golygydd, 


fGorphenaf, 


ddagrau  o  lawer  llygaid,  nî  dybiwn,  a 
ninau  gyda  hwynt. 

Cafwyd  gan  y  Parch.  John  Edred 
Jones,  yntau,  bregeth  addysgiadol,  ap- 
eliadol,  a  theimladwy. 

Y  Parch.  Thomas  T.  Williams,  Pom- 
eroy,  Ohio,  a  enwn  nesaf.  Daethai 
efe  yma  ar  ei  union  o  Gymanfe  Ohio, 
yn  Mineral  Ridge,  gyda  llythyrau  cym- 
eradwyol  fel  efengylydd  *'  i'r  holl  fyd." 

0  ran  hyny,  nid  oedd  nemawr  angen 
amo  ef  am  lylhyrau  cymeradwyaeth. 
Bu  ef  yn  llefaru  dair  gwaith  yn  y  Gym- 
anfa.  Mae  yr  hybarch  frawd  Williams 
yn  berarogl  Crist.  Mae  ganddo  arddull 
weddaidd  )m  y  pwlpud.  Traddoda  yn 
bwyllog  a  difrifol,  ac  weithiau  yn  dan- 
Uyd.  Yn  nghwrs  ei  bregeth,  dwg  law- 
er  o  *'  ymadroddion  iachus  "  o  flaen  ei 
wrandawyr.  Nis  gwyddom  )m  iawn 
beth  i'w  ddweyd  am  rai  pethau  y  mae 
efe  yn  eu  dysgu.  Efallai  mai  ychydig 
a  eniUa  efe  i  gredu  y  dylai  pregethwyr 
ac  aelodau  werthu  eu  meddianau  a'u 
da  a'u  rhoddi  i'r  eglwysi ;  o  ran  hyny, 
anfynych  mae  gan  bregethwyr,  druain, 
ddim  o*r  fath  i'w  roddi  ymaith  na'i 
werthu  i  neb.  Tybid  mai  nid  rhyw 
dda  iawn  yr  oedd  y  Parch.  Owen  P. 
Parry,  Bordwell,  yn  hoffì  yr  athraw- 
iaeth  newydd  hon.  Bwriada  y  brawd 
WiUiams  alw  heibio  yr  eglwysi  yn 
Pennsylvania  yr  wythnosau  dyfodol ; 
gobeithiwn  y  bydd  yr  eglwysi  ac  unig- 
olion  yn  dyner  o  hono. 

Cafwyd  pregethu  efengylaidd  iawn 
hefyd  gan  y  Parch.  Edward  Edwards 
{brawd  Ebenezer  Edwards,  Coatsville). 
Yr  oedd  tuedd  ryfeddol  o  dda  trwy  ei 
hoU  bregeth.  Ei  destyn  oedd,  "0, 
Dad,  maddeu  iddynt,  canys  ni  wyddant 
pa  beth  y  maent  yn  ei  wneuthur.*' 
Gwasgai  at  gydwybodau  yr  angen- 
rheidrwydd  am  faddeugarwch  ynmhlith 
y  saint,  yr  hyn  y  mae  gwir  angen  am 
dano. 

Bu  Golygydd  y  Wawr,  yntau,  yn 
ceisio  dweyd  tipyn,  ond  ni  ymhelaeth- 
wn  am  dano  ef,  rhag  ofn  i  ni  arfer 
myfiaeth.     Gwnaeth  ei  oreu,  druan. 

Ychwanegwn  trwy  ddweyd  i'r  Gym- 
anfa  yn  Oneida  eleni  basio  yn  rhyfedd- 

01  o  dda ;  gadawodd  argraff  dda  yn  y 
gwahanol  fanau  Ue  y  bu. 


Dangoswyd  llawer  iawn  o  garedig- 
rwydd  Cristionogol  yn  Utica,  Bord- 
well  a  Remsen — yr  Arglwydd  a*u 
gwobrwyo. 

Dymunwn  nodi  yn  mhellach  i  ni 
gael  ein  boddhau  ^m  fawr  yn  sjonl- 
rwydd  y  bobl  yn  gwrando.  Sylwasom 
yn  neillduol  ar  hyn  yn  Bemsen.  Cyn 
h^m  gwelsom  fath  o  anesmwythder,  sis- 
ial,  a  thwrf  yn  mhlith  y  bobl  ieuainc  ac 
eraill,  yn  neiUduol  tua'r  drysau  a'r 
Uofft,  ond  dim  o'r  fath  yn  y  Gyman£i 
eleni.  Ystyriwn  fod  ysymlrwydd  hwn 
yn  dweyd  llawer,  nid  yn  unìg  am  barch 
y  bobl  i  grefydd  yn  gyíFredinol,  ond 
am  barchusrwydd  yr  eglwysi.  Gobeith- 
iwn  yn  fawr  y  bydd  effeithiau  daionus 
yn  canlyn  y  cynadleddau,  y  pregethn, 
a  hoU  waith  y  Gymanfa. 


YR  ERTHYGL  ARWEINIOL. 

Galwn  sylw  at  erthygl  ragorol  y 
Parch.  D.  W.  Morris,  Taylorville,  ar  y 
Parch.  James  Spencer,  yn  y  rhifyn 
hwa.  Da  genym  ddeall  fod  nîfer  lu- 
osog  o'n  darllenwyr  yn  gwerthfawrogi 
y  gyfres  hon  gan  Mr.  Morris. 

Mae  yn  eithaf  posibl  i  ambell  un  gy- 
meryd  ysgrifeniadau  Mr.  Morris  fel 
gwaith  brysîog,  neu  chwareu  ä  geiríau 
ac  ymadroddion,  heb  ddeall  peroriaeth 
ei  gyíunseiniau,  ei  barabl  llathraidd,  a'i 
sw)ni  hynodol.  I  ni  ymddengys  ei  eir- 
iau  a'i  frawddegau  fel  rhesi  o  allwedd- 
au  a  chlychau  mewn  gwesty  mawr,  yn 
cyfarwyddo  i  ystafelloedd  ardderchog 
y  ty,  neu  fel  dangoseg  gyfluniol  o  ddy- 
ddorion  amryfath  Amgueddfa  nodedig. 


ATEBIAD 


I   OFYNIAD  J.    SPINTHER  JAMES,    YN 
RHIFYN   MAWRTH,    l88l. 


Barchus  Olygydd—QdiVí  fod  y  gofyn- 
iad  yn  briodol  ac  yn  deilwng  o  sylw, 
penderfynais  wneyd  ymdrech  iV  ateb, 
yn  y  modd  mwyaf  syml.  Gwir  fj  mod 
wedi  hir  ddysgwyl  i  rai  o  gewri  polit- 
icaidd  Cymreig  America  ymgymeryd 
ag  ateb  Mr.  James ;  mae'n  íTaith  fod 
gwrthddrych  ei  ofyniad  yn  werth  sylw, 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Bwrdd  y  Gofygydä^ 


119 


ac  fe  ddylai  pob  Oymro  ymfirostio  yn- 
ddo,  yn  fwyaf  neillduol  am  ei  fod  ef  ei 
hunan  yn  cydnabod  ei  hun  yn  Gymro. 
A  gresyn  mawr  na  b'ai  mwy  o  ymchwil- 
io  )m  cael  ei  wneyd  i  fywyd  a  chymer- 
iad  personau  íel  Jefferson.  Fe  fyddai 
h^rny  yn  fantais  i'r  bobl  ydynt  am  gyr- 
haedd  pinacl  urddas  y  byd  hwn. 

Awn  at  y  pwnc,  sef  gofyniad  Mr. 
Jamesy  Fod  Jefferson  waii  derb^na  ei 
awgrymiad  cyntaf  am  ein  ffurf-lywod- 
raeth  bresenol  oddiwrth  g^rfansoddiad 
athrefn  dysgyblaeth  eglwys  fechan  o 
Pedyddwyr  yn  Monticello,  Yirginia, 

Yn  gyntaf,  dilynwn  y  gwrthddrych 
o'i  enedigaeth.  Ganwyd  Thomas  Jef- 
ferson  Ebrill  2,  1 743,  yn  Shadwell,  Al- 
bemarle  Co.,  Ýa.,  yr  ieuengaf  o  wyth 
o  blant.  Cawn  ef  pan  yn  bump  oed 
mewn  ysgol  Seisnig,  a  phan  yn  naw 
oed  rhoddwydef  mewn  ysgol  Ladin- 
aeg,  Ue  y  bu  hyd  farwolaeth  ei  dad,  301 
1757.  Fe  wel  y  craffus  ei  fod  yn  14 
oed  y  pryd  hwnw.  Ar  ol  marwolaeth 
ei  dad  fe*i  cawn  ef  dan  ofal  gweinidog 
o*r  enw  Maury.  Bu  yn  ngofal  y  gwr 
parchus  hwnw  am  ddwy  flynedd.  Yn 
y  flwyddyn  1 760  cawn  ef  yn  Ngholeg 
WiUiam  a  Mary,  Ue  y  bu  am  ddwy 
flynedd  eto.  Yma  daeth  i  gysylltiad  â 
Dr.  WiUiam  Small,  o  Scotland,  Proff- 
eswr  o  Mathematìcs  yn  y  coleg  hwnw ; 
a  dyma  ddywed  Jefferson  am  dano : 
"  Profound  in  most  of  the  useful 
branches  of  science,  with  a  happy  tal- 
ent  of  communîcation,  of  correct  and 
gentlemanly  manners,  and  with  en- 
larged  and  liberal  mind."  Meddai  yr 
awdwr  {LinrCs  Life  ofjefferson)^  "And 
they  became  daily  and  inseparable  com- 
panions.  From  the  conversations  of 
this  leamed  man  and  true  friend,  Jef- 
ferson  confesses  that  he  first  imbibed 
his  Yiews  of  the  expansion  of  science, 
and  of  the  system  of  things  in  whìch 
weare  placed." 

.  Dychwelodd  Dr.  Small  i  Ewrop  yji 
y  flwyddyn  1762  {American  Biogra- 
pky)i  a*r  doethawr  hwn  sicrhaodd  le  i 
Jefferson  i  fod  yn  fyfyriwr  o*r  gyfraith 
gyda'r  enwog  George  Wythe,  un  o 
ddynion  mwyaf  ei  oes,  ac  un  o  ar- 
wyddwyr   Datganiad   Annibyniaeth  y 


Talaethau  Unedig ;  ac  wedi  hyny  yn 
Gangellydd  Talaeth  Yirginia. 

Daeth  eu  cyfeillach  y  fath  fel  pan  fu 
farw  Wythe,  yr  ewyllysiodd  yr  oll  o'i 
lyÍTgtW  iddo,  am,  meddai  Wythe,  "  ei 
fod  wedi  profì  ei  hun  yn  deilwng  o'r 
parch  hwnw  iddo." 

Nis  gwn  a  ydyw  yr  uchod  yn  ddigon 
i  foddloni  Mr.  James  a'i  peidio.  Nid 
yw  o  bwys  i  roddi  hanes  yr  eglwys,  gan 
fod  yr  uchod  yn  brawf  digonol  íle  y 
cafodd  Jefferson  y  drychfeddwl  cyntaf 
o  ffurf  gwerin-lywodraeth.  Shadwell 
oedd  enw  y  tyddyn  lle  y  ganwyd  Jeff- 
erson ;  mae  y  lle  hwn  yn  gysylltiedig 
a'r  Ue  newydd  Monticello — enw  Ital- 
aidd,  ystyr  yr  hwn  yw  Mynydd  Bych- 
an.  Y  pentref  agosaf  i  Monticello  yw 
CharlottesYÌiie,  meddai  yr  awdwr,  "  a 
town  at  the  foot  of  the '  mountain  on 
which  Mr.  Jefferson  resided. 

Yr  eiddoch  yn  ffyddlon, 
Palmyra,  O.  T.  W. 


GOFYNIADAU. 


Äfr.  GoL — Dymunaf  amoch  chwi 
neu  ryw  rai  o'ch  gohebwyr  medrus  i 
roddi  eglurhad  i  mi  ar  y  gofyniadau  a 
ganlyn : 

1.  Beth  sydd  i'w  olygu  wrth  bren 
melldigedig  y  groes  ?  A  oedd  y  pren 
hwn  yn  gwahaniaethu  oddiwrth  ryw 
bren  arall,  gan  ei  fod  yn  cael  ei  alw  yn 
bren  melldigedig  ? 

2.  A  ydyw  yr  enw  pechadur  yn  bri- 
odol  i  Gristion  sydd  wedi  cael  ei  eniU 
trwy  yr  efengyl  ? 

Öan  fod  llawer  o  ddadleu  wedi  bod 

yn   nghylch   y  pwnc  hwn,    carwn  yn 

fawr  os  gwnewch   sylw  o   hono  trwy 

roddì   eglurhad  goleu  ac  Ysgrythyrol. 

Yr  eiddoch  yn  frawdol, 

Girardy  O*  Dafydd  James. 

Aty  Parch.  Dt.  Cefni  Parry. 

Anwyl  Frawd — Carwn  ofyn  i  chwi 
a  ydyw  ail-eni  dyn  neu  gyfnewid  calon 
pechîadur  301  wyrth  a*i  peidio?  Ateb- 
iad  ac  egíurhad  i'r  uchod  rydd  fodd- 
lonrwydd  i  lawer  heblaw  y  gofynydd. 
—John  M.  Thûmas. 


Digitized 


byGoogle 


I20 


Barddafttoeth. 


[Gorphena^ 


MAN-LEWYRCHIADAU. 

— Ebe  y  Parch.  WiUiam  Jones,  Wis.: 
Bwriadwyf  anfon  amryw  ysgrifau  eto 
ar  Gymundeb.  Pe  byddai  darllenwyr 
y  Wawr  yn  darllen  y  Cyfaiüy  gwelent 
fwy  o  angen,  a  theimíent  fwy  o  ddydd- 
ordeb  yn  fy  ysgrifau.  Eto,  dywed  yn 
mhellach.  Oawsom  Gymanfa  boblog- 
aidd,  yr  hin  yn  ddymunol,  a*r  pregethu 
yn  dra  derbyniol  gan  y  gwrandawyr ; 
dim  gẁrthdarawiadau  yn  y  Gynadledd. 

— Diolchwn  yn  wresog  i*n  cyfeillion 
yn  Hiawatha,  Kansas,  am  eu  ífyddlon- 
deb  dros  ein  cyhoeddiad. 

— Cydnabyddwn  yn  ddiolchgar  hef- 
yd  ein  cefnogwyr  yn  Dodgeville,  Wis., 
ac  yn  neillduol  y  Parch.  Meredydd 
Evans,  am  yr  enwau  newyddion,  a  Mr. 
Thos.  R.  Owens,  y  dosbarthwr,  am  ei 
ffyddlondeb  a'i  onestrwydd.  Gwna  ei 
waith  yn  deilwng  o  fab  yr  hen  Drebor 
anwyl. 

— Bydd  3m  dda  gan  gefnogwyr  y 
Wawr  ddeall  fod  genym  ddosbarthwyr 
gwir  selog  a  gweithgar  bron  yn  ddi- 
eithriad  trwy  y  wlad. 

— Mae  y  Parch.  David  H.  Jones, 
M.  A.,  Johnstown,  Pa.,  wedi  ymsefyd- 
lu  yn  weinidog  ar  yr  eglwys  yn  Frost- 
burgh,  Md.,  o  dan  amgylchiadau  hyn- 
od  ffafriol. 

— Fel  y  gwelir  mewn  man  arall,  mae 
y  Parch.  Allen  J.  Morton  wedi  ymad- 
ael  o  Pittsburgh,  ac  wedi  ymsefydlu  yn 
weinidog  ar  yr  eglwys  yn  Parisville, 
Ohio. 

— Ebe  y  Parch.  D.  S.  Jones,  Thur- 
man,  O.,  "  Mae  y  Wawr  yn  dyfod  yn 
brydlon  i  law,  ac  y  mae  yn  hynod  dda.*' 

— Damwain  ofidus  iawn  oedd  bodd- 
iad  Mr.  David  Davies,  myfyriwr  yn 
ngholeg  Llangollen.  Dywedir  ei  fod 
yn  ddyn  ieuanc  ag  yr  oedd  pawb  yn  ei 
hoffi.  Gwel  yr  hanes  raewn  man  arall 
yn  y  rhifyn  hwn. 

— Mae  Mr.  Thomas  Evans,  Mahanoy 
City,  Pa.,  wedi  ymsefydlu  yn  Auden- 
ried,  a  bwriedir  ei  ordeinio  yn  weini- 
dog  ar  yr  eglwys  Fedyddiedig  301  fuan. 


Barddoniaeth. 


MEHEFIN. 


GAN  lORWERTH  GLAN  ALBD. 

Edrychais  ar  yr  awyr  glir, 

A'r  bryniau  gwyrddion  ban, 
A  thybiais  pan  mewn  tawei  dir 

Y  rhoi*r  fy  marwol  ran, 
Mai  hyfryd  yn  Mehefin  fwyn, 

Pan  ddyry*r  ffrydiau  gerdd  drwy'r  Uwjn, 

A*r  coed  beroriaeth  wan 
Fydd  tori  y  dywarchen  Iwjrs 
£r  gwneyd  o  dani'm  beddrawd  dwys. 

Na  foed  fy  nghell  mewn  rhewbridd  clt', 
Na'm  harch  ei  dwyn  trwy  eirwlaw  flfrodi ; 

Na  thafler  ami  dalpiau  iA 
Tra  cura  y  tymestloedd  croch, 

Mae  hyn  i'm  calon  fach  yn  gas, 

Ond  mwyn  fo'r  gwynt,  a*r  nen  yn  las, 
A  gwjrrdd  fo'r  ddaear  ddu ; 

Yn  dyner  rhoed  y  gwylaidd  brìdd 

I  lenwi'm  beddrod  cudd. 

Ac  yno  trwy  faith  oriau'r  haf 

Gorphwysed  euraidd  wawl, 
A'r  glaswellt  ieuainc,  blodan  braf 

Yn  en  prydferthaf  hawl ; 
Nythrà  yr  oriole  mewn  hedd, 
Gan  draethu  ei  chwedl  ar  fy  medd  ; 

Boed  yno'r  glojm  byw 
Yn  gorphwys,  a  boed  byth  mewn  dyw 
'R  wenynen  facb,  a  chin  y  dryw. 

Ac  os  daw  llonfloedd  draw  o'r  Ilan 

I'r  Ile  yn  niwedd  nawn, 
A  cherdd  morwynion  teg  i'r  fan 

Dan  d'wyniad  lleuad  iawn  ; 
Ac  os  i  ddiljm  gwyil  yr  hwyr 

At  wyddfa  wylaidd  iawn, 
Hoffwn  na  ddelai  dim  i'r  lle 
Mwy  cas  na  hyny  dan  y  ne'. 

Mae'n  wir  na  welaf  fi  mo  wedd 

Y  brydferth  adeg  hon, 

Ni  th'wyna  i  lawr  i'm  tywyll  fedd, 

Ni  chlywaf  ei  miwsig  lon  ; 
Ond  os  o  gylch  fy  argel  fan 
Daw'm  ffryndiau  hoff  i  wylo'u  rhan, 
Awelon  mwyn,  a  cherddi  hedd, 
A'u  cadwo  i  oedi  wrth  fy  medd. 

Boed  hyn  yn  dwyn  i'w  bronau  clau 

Adgofion  am  a  fu, 
Oan  draethtt  am  un  nad  all  fwynhan 

Y  dirion  olwg  gu ; 

Hwn  sydd  a'i  unig  ran  yn  awr 
Rhwng  balchder  bryniau  Uiwiog  wawr, 

Sef  lod  ei  fedd  yn  wjrrdd  ; 
Ac  O  I  mor  fdns  iddynt  hwy 
F'ai  gwrando'i  lais  ef  unwaith  mwy. 


Digitized 


byGoogle 


iSSu] 


YJfaes  Cenadûl. 


121 


LLINELLAU  GALARNADOL 

Ar  ol  7  chwaer  ieiumc  Mrs.  Maggie  Jenkins, 
priod  Mr.  Obkd  Jenrims,  a  merch  fabwya- 
ledig  i  Mr.  Henry  P.  Dayibs  a'i  brìod» 
Kx]^ton,  Pa.,  yr  hon  a  fn  farw  Chwefiror 
25aÌD,  1881,  yn  24  mL  a  13  diwmod  oed. 

'Tro  rhy  anhawdd  idd  ei  ddeall 

Ydoedd  tori  Maggie  i  Uwr, 
Symud  pan  ar  drothwy  byi^yd, 

Un  mor  fwyn  i'r  eilfyd  mawr ; 
Tybiem  fod  y  byd  mewn  eSsian 

Gwragedd  o'i  rhinweddan  hi, 
Symnd  ymaith  y  drygionus 

Fuasai'n  ddoeth  i*n  golwg  ni. 

Ond  er  byred  fn  ei  b]rwyd, 

TreuUodd  ef  yn  ofn  Dnw, 
Ymgysegrodd  i'w  wasanaeüi, 

Iddo  y  chwenychai  fyw ; 
Nid  oedd  hi  'n  un  ymddiriedai 

'I  henaid  drud  i  broffes  wan, 
Ond  un  ydoedd  feddai  galon 

Geisiai'n  fiyddlon  wneyd  ei  rhan. 

Er  mawr  oftd  ei  rhieni, 

A  fiyddlondeb  príod  mwyn, 
Profi  wnaeth  ei  chystudd  chwerw 

'N  ormod  iddi  M  i'w  ddwyn; 
Datod  wnaeth  ei  phabell  egwan, 

Yr  hoel  olaf  ddaeth  yn  rhydd  ; 
Uwch  ei  phen  ymgasglodd  cwmwl, 

Aeth  yn  nos  cyn  canol  dydd. 

Teimlodd  fod  ei  hymddiríedaeth 

Pan  yn  llithro  lawr  i'r  gljrn, 
Yn  yr  hwn  ddyoddefodd  drosti 

Draw  ar  ben  Calfaría  fryn  ; 
Yn  swn  dwndwr  trwm  yr  afon 

Cafodd  afael  yn  ei  law, 
Trwy  ddwfn  rydiau'r  dyfroedd  oeríon 

Aeth  yn  iach  i'r  ochr  draw. 

Anhawdd  ydyw  ymgymodi, 

Goruchwyliaeth  chwerw  yw, 
Archoll  ddofn  raid  fod  ei  cholli — 

Arcdoll  dorodd  hyd  y  byw  ; 
Ond,  gyfeillion,  na  alarwch, 

Chwi  gewch  eto  ail  fwjrnhau 
£i  chymdeithas  ddedwydd,  siríol, 

Yn  y  byd  sydd  i  barhau. 
Idngston^  Pa.  B&AWD. 


Y  >íàe^  denààol. 

GAN  Y  GOLYGYDD. 

Peth  cymarol  ddiweddar  yd)n¥  cen- 
adaeth  dramor  yn  mhlith  Protestan- 
iaid.  Yr  oeddynt  301  estroniaid  i'w 
^ydd.     Un  ^m   cael  ei  anfon  dros  y 


môr  ì  wledydd  paganaidd  i  gyhoeddi  7 
newydd  da  o  lawenydd  mawr  ;  yn  cael 
ei  gynal  yno  gan  gymdeithas  neiUduol 
i'r  pwrpas— y  mae  peth  fel  hyn  301  beth 
newydd  ìddynt  hwy — yn  beth  a  gym- 
erodd  le  yn  eu  plith  yn  ddiweddar. 

Nid  oedd  301  beth  newydd  i'r  Pab- 
yddion.  Tn  mhell  cyn  hyn,  arferent 
hwy  anfon  cenadon  oddicartref ;  ond 
y  gwir  yw,  ychydig  iawn  o  ddaioni  a 

Îynyrchid  ganddynt  wedi  eu  hanfon. 
)ygid  i  mewn  ganddynt  lawer  o  beth- 
au  can  waethed  a  phaganiaeth  ei  hun- 
an ;  gan  hyny,  nid  oedd  y  byd  ne- 
mawr  gwell  o'u  cael. 

Gynt,  edrychid  ar  ddrygau  mawrion 
y  gwledydd  paganaidd  fel  yn  anmhosibl 
idd  eu  symud.  Yr  oedd^nat  yn  debyg 
i  hìnsoddau  afìach  rhanau  o'r  byd. 
Gwyddoch  nad  oes  neb  yn  meddwl  sy- 
mud  y  rhai  hyny ;  a  phe  byddent  yn 
meddwl,  byddai,  wrth  gwrs,  yn  beth 
hoUol  ofer.  Felly  hefyd,  fel  yr  hìn- 
soddau  hyny  yr  edrychid  gynt  ar 
ddrygau  gwledydd  paganaidd  y  ddaear 
fel  yn  ansymudadwy.  Pa  fodd  bynag, 
o'r  diwedd,  cyfhewidiodd  cyfeillîon 
crefydd  yn  eu  barn  er  gwell.  Mynas- 
ant  hwythau  genadon  i  wneyd  ymosod- 
iad  amynt.  Ar  y  dechreu  edrychid  ar 
jí  antiuiaeth  fel  y  ffolineb  a'r  rhyfyg 
mwyaf.  Yr  oedd  yn  peri  i  lawer  aa- 
ffurfìo  eu  gwynebau;  chwerthinid  am 
ben  y  rhai  a  flaenorent  yn  yr  antur- 
iaeth  ;  a  theimlid  tosturi  tuag  atynt  yn 
gweithredu  mor  fìbl  a  diamcan.  Ond 
erbyn  hyn,  gwelir  fod  gwynebau  dyn- 
ion  yn  dechreu  dyfod  i'w  ffurf  briodol. 
Teimlir  erb^oi  hyn  mai  nid  ffolineb 
oedd  gandd^oit  mewn  llaw,  ond  pethau 
yn  llawn  gwirionedd  a  sobrwydd. 

Mae  y  cenadwr  wedi  dyfod  yn  gym- 
eriad  pwysig.  Wrth  ddweyd  hyn  nid 
ydym  yn  anghofio  cymeriadau  da  er- 
aill.  Nid  ydym  yn  anghofìo  gwlad- 
ychwyr  a  dyngarwyr  enwog  sydd  wedi 
ac  yn  llafurio  yn  ddyfal  er  Ues  a  da- 
ioni  eu  cyd-ddynion.  O,  na  fydded  i 
ni  fod  yn  anghyfìawn  i  anghofío  eu 
gwaith  a*u  Uafurus  gariad.  Ar  yr  un 
pryd  ni  ddylem  fod  yn  ddisylw  o  hyn, 
sef  fod  eu  llafiir  hwy  yn  cael  ei  gyf- 
3mgu  )m  unig  er  eu  Ues  tymorol,  tra  y 
mae  y  cenadwr   yn   ymdrechu  gwneyd 


Digitized 


byGoogle 


122 


Hanesian  CartrefoL 


[Gorphenafy 


mwy  na  h)m.  Llafurìa  ef  nid  yn  unig 
er  eu  llcs  tymorol,  ond  hefyd  er  eu  lles 
ysbrydol  a  thragywyddol.  Ymdrecha 
ef,  yn  ol  ei  allu,  eu  dwyn  i  feddu  add- 
ewid  o'r  bywyd  sydd  yr  awr  hon  a'r 
hwn  a  fydd. 

ËisoeSy  y  mae  cenadon  enwog  wedi 
bod  ary  maes,  a  hyny  gan  y  Bedydd- 
w)rr — Ward,  Marshman,  Burchell,  Ca- 
rey,  &c.,  &c.,  gwyr  a  fii  yn  llafurus  a 
Uwyddianus  yn  eu  dydd  a'u  cenedl- 
aeth — gwyr  ag  y  bydd  eu  coífadwriaeth 
yn  fendigedig  tra  fyddo  haul,  ac  yn 
hir  wedi  hyny.  Nid  y  lleiaf  o  honynt 
oedd  yr  anfarwol  Knibb;  ac  erb)ni 
h)m  mawr  yw  mintai  y  rhai  a  gyhoedd- 
ant  y  Gwaredwr  yn  y  gwledydd  tra- 
mor,  a  mawr  yw  y  gwaith  a  wneir  gan- 
ddynt.  Un  o'r  arwyddion  goreu  o 
fiyniant  crefydd  gartref  ydyw,  fod  tu- 
edd  ynddi  i  estyn  cortynau  ei  phres- 
wylfeydd.  Y  mae  yn  gyd)anífurfìad  â'r 
archiad  apostolaidd,  '^  Eanger  chwi." 
Mae  yr  efengyl  yn  newydd  da  Cr  byd. 
Y  mae  Uwyddiant  y  Genadaeth  Dra- 
mor  y  llynedd  wedi  bod  yn  gyfryw  a 
ddylai  ail-enyn  doniau  cenadoî  yr  eg* 
Iwysi  yn  fwy  nag  erioed. 

ATHROFA  Y   BSDYDDWYR  YN  PARIS. 

Y  mae  y  dyddordeb  a  deimlir  yn  y 
sefydliad  ieuanc  ond  pwysig  hwn,  nid 
3rn  unig  yn  parhau,  ond  hefyd  yn  cyn- 
yddu  yn  fwy-fwy.  0)maliwyd  cyfres  o 
gyrddau  yn  ddiweddar  yn  Lloegr  er 
dadleu  ei  hawliau,  a  sicrhau  cynorthwy 
arianol  at  ei  gario  yn  mlaen.  Da  gen- 
ym  weled  Dr.  Mitchel  a'r  sefydliad  yn 
cael  cefnogaeth  wresog  y  fath  frodyr 
pwysig  a  dylanwadol  a  Dr.  Angus,  Dr. 
Dodd,  Dr.  Wayland,  o  America,  Dr. 
Underhill,  ac  eraiU.  Bydd  yn  dda 
gan  ein  darllenwyr,  yn  ddiddadl,  dde- 
all  fod  yn  Ngholeg  Paris,  er  nad  ydyw 
ond  newydd  ei  sefydlu,  chwech  o  wyr 
ieuainc  yn  efrydu  ar  gyfer  y  weinidog- 
aeth.  Hyderwn  y  gwelir  y  chwech 
wedi  cynyddu  cyn  hir  yn  chwech  ug- 
ain.  Na  ddiystyrwn  ddydd  y  pethau 
bychain. 

JAPAN. 

Mae  )m  debyg  mai  ymerodraeth  Ja- 
pan  yw  yr  hynaf  yn  yr  holl  fyd.     Mae 


yn  hynach  a  Uawer  mwy  sefydlog  na 
hyd  yn  nod  ymerodraeth  Ghina.  Mae 
llawer  o  linachau  breninol  wedi  bod  yn 
Ghina  yn  nghorph  y  ddwy  fìl  a'r  pum* 
can'  mlynedd  diweddaf,  ond  y  mae  hen 
deulu  Mikado  wedi  parhau  ar  orsedd 
Japan  yn  ddidor  am  ddwy  fìl  a  hauer  o 
flynyddoedd.  Dywed  hyn,  yn  nghyda 
phethau  eraiU  a  allasem  nodi,  am  sef- 
ydlogrwydd  y  Japaniaid.  Ond  er  mor 
sefydlog  ydynt  wedi  bod  trwy  jt  oesau, 
y  mae  yr  efengyl  yn  peri  cyfnewidiadau 
cyflym  yno  yn  y  bl)myddau  diweddaf. 
Dichon  nad  oes  dim  mor  Bentecostaidd 
yn  hanes  crefydd  mewn  unrh)n«r  wlad 
yn  yr  oesau  diweddaraf  agsydd  yn  han- 
es  crefydd  yn  Japan.  Edrycha  y  Crist- 
ionogion  yno  ar  eu  hanes  fel  math  o 
ail  argraféad  o  Actau  yr  Apostolion. 
Nid  oes  ond  rh)rw  ugain  mlynedd  er 
pan  aeth  y  cenadwr  cyntaf  yno.  Rhyw 
ddeng  mlynedd,  fe  allai,  ar  y  goreu, 
y  mae  Cristîonogaeth  wedi  gael  o  faes 
clir  i  weithio  ynddo.  Y  capel  c)rntaf 
a  godwyd  yno  oedd  yr  un  a  godwyd  501 
Yokohama  yn  y  flwyddyn  1872.  Ond 
erbyn  hyn  y  mae  yno  gant  a  thrìugain 
o  genadon  yn  pregethu  yr  efengyl,  a 
thros  gant  o  bregethwyr  brodoroL  Ceir 
yno  haner  cant  o  eglwysi  corphoredig, 
tair  mil  o  aelodau,  a  rhyw  w)rth  mil  o 
wrandawyr.  Cyfieithir  a  chyhoeddir 
yr  Ysgrythyrau  a  llyfrau  da  eraiU  yno 
hefyd,  yn  nghydag  un  papyr  newydd 
crefyddol.  Fel  hyn  y  mae  "gwlad 
codiad  haul,*'  gyda'i  phymtheg-miliwn- 
ar-hugain  trigolion,  yn  ymryddhau  o 
lyífetheiriau  rhagfamau  a  barbareidd- 
iwch  oesol,  gan  estyn  eu  dwylaw  yn 
brysur  at  Dduw.  Tebygol  yw  nad  oes 
yr  un  maes  cenadol  arall  mor  addawol 
a  deniadol  a  Japan. — Y  GreaL 


HANESION  CARTREFOL. 


TALABTH 


CTMAHFA    BEDTDDWYR 
ÿBW  TORJS: 

Oynaliwyd  y  gymanfa  hon  eleni  fel  y  oan- 
lyn:  Oynadledd  yn  ütioa,  Mehefln  lleg, 
pryd  y  dechrenwyd  trwy  ddarllen  a  ffwedd- 
io  gan  Wm.  H.  Williams,  Freedom,  Oattai»- 
giis.  Dewisiwyd  y  Paroh.  O.  F.  Perry  yn 
Gadeirydd,  a'r  Faroh.  Owen  Oriffith  yn  ys- 
giifenydd  am  y  oyfárfod  hwn,    a  John  & 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Hanesion  CartrefoL 


123 


ElliB  jB  drysorydd  ygymanfa.  Enwan  7 
Oenadon  oddd  fel  7  canlyn:  Utioa,  Wm. 
Thomas  a  John  Hnghefl;  BemseD,  John  B. 
BlllB  ao  Evan  Bobeito;  Bordwell,  Paroh.  O. 
F.  Perr7  a  J.  &  Thomas;  Steaben,  Paroh, 
J.  Seth  Jones  a  Tbos.  E.  WiUiamB;  Oattarar 
gps,  James  Higgins,  a  Wm.  H.  Williams. 
Darllenw^d  reporf  7  O^manfa  ^n  Oattaran- 
ffns,  a  derbyniw^d  ef  fel  nn  o^wir.  OTn^g- 
nr^d  íod  7  penderfTniadan  a  basiwyd  7n 
Oattarangns  mewn  perthTnas  i  eglwysütioe, 
yn  cael  ei  adystyried.  Ar  ol  tipyn  o  siarad, 
penderfynw^d  gohirio  7  mater  nyd  gynad- 
adledd  Bemsen.  Oynaliwyd  oyfarfod  ey- 
hoeddna  nos  Sadwm  lleg,  a  thrwy  y  dydd 
Sabboth. 

Nos  Lnn,  deohrenodd  y  oj  farfod  yn  Bord- 
well,  trwy  ddarllen  a  gweddio  gan  y  Paroh. 
Owen  OriiBth.  Pregethodd  y  Paroh.  Thos. 
T.  Wüliams  a  Daniel  £.  Bowen  yn  Oymraeg, 
a  John  ETans,  Weeterley,  B.  L,  yn  Saesneg. 
Dydd  Mawrth,  deohrenwyd  am  10  trwy  ddar- 
llen  a  gweddio  gan  T.  T.  WiUiams,  a  phreg- 
ethodd  7  Parohn.  Owen  GrifElth  ae  Edward 
Edwarda.  Deohreuw^d  7  o^ihifod  pryd- 
nawn  gan  J.  Seth  Jones,  a  phregethodd  7 
Flurohn.  Wm.  M.  Eyans  a  John  Eyans. 

OTfiurfod  yr  hw^r  a  ddeohrenw^d  gan  D. 
B.  Bowen,  a  phmffethodd  John  Eyans  7n 
Saesneg,  a  Wm.  ]£.  Eyans  yn  G^mraeg. 
Mehefln  15(ed,  oawsoih  g^nadledd  jn  Bem- 
sen,  prrd  7  darllenodd  ao  7  gweddiodd  7 
bnrárd  James  HigginB,  Freedom,  Oattaran- 

EDewiswyd TJPtoroh.  Wm.  M.  ETans ^n 
dd  a  J.  B.  Thomas   7n  ysgrifenydd. 
dw7d  gwahoddiad  oroesawnsi'rbrod^r 
d^eitlir  i  g^mer^d  rhan  ^n  7  o^íarfod.  Dw- 
llenwTd  ll^th^r  e^meradwyaeth  7  Pareh.  T, 
T.  Wäliams,  a  phenderf^nw^d: 
**  Ein  bod  7n  anog  jt  eglw^si  yn  ngh^loh 

Ír  O^manía  hon  i  roddiderbTniad  oroesawna 
'r  hen  h^baroh  frawd,  7  Faroh,  Thos.  T. 
^nillanifl^  Pomei07,  O.,  ar  ei  ymweiiad  pres- 
enol  a  hw^nt. 

*'Ein  bod  7n  galw  B7IW  yr  eglw^si  at  reol 
lleg  o'n  O^manfa:  Nad  ^w'r  eglw^si  perth- 
ynol  i  dderbyn  nnrh^wbregethwr  nen  wein- 
idofl  o  nnrhyw  le  tn  allan  i  gyloh  7  OTman- 
fai^r  pwlpndan  heb  l^th^ran  oymeradwy- 
ol,  wedi  en  Uawnodi  gan  jt  eglwys  y  pertn- 
ynant  iddi,  a'r  Oymanu  nen^  Oyfárfod 
Ohwarterol  y  byddont  yn  aélodan  o  honynt, 
nen  oddiwrth  weinidogion  o  ymddiried 
perthynol  i'r  nnrhyw. 

'•Ein  bod  yn  taer  gymell  y  Ifaior  i  sylw  yr 
eglw^si  Bed^ddiedig,  ao  ^n  en  hanog  i'w 
darllen  ^n  f^f^rgar,  deallns  a  STlwgar,  er  en 
hadeiladaeth  a'n  o^snr  personol;  cd  oh^mell 
(ganf^negi  ei  rhagoriaethan)  i  eraiU,  taln 
am  dani  Tn  br^dlon,  &o.  Ein  bod  hefÿd  yn 
oydnabod  7  gol^ÿdd  h^glodns  g^da'r 
aiolohgarwòh  o^win?,  didw^Uaf,  a  gwresoo- 
af  am  el  ^mdreoliion  o^flawn  a  digou,"  «Sbo. 

Deohrenodd  7  o^fárfod  o^hoeddns  ^n 
Bemsen,  noe  Feroher,  pr^d  7  pregethodd  7 
Ftedh.  J.  Edred  Jones  a  John  Ewib,  a  T.  T. 
WilliamB  a  Danièl  E.  Bowen  am  10  ^n  7 


boren  d^dd  lan;  Wm.  M.  Eyans  a  J.  EYans 
am  2  7n  7  prydnawn;  yn  Dghyfarfod  yr 
hwyr,  pregethodd  y  Paroh.  Owen  Oriffith  a 
Wm.  M.  Eyans  yn  (}ymraeg,  a  John  £vanB 
yn  Seisneg.  Felly  y  terfynwyd  y  gymanfa 
yn  Oneida  y  fiwyddyn  hon.  Oawsom  gym- 
anfa  fendigedig,  bendithion  y  nefoedd  yn 
oael  en  tywallt  yn  y  oyfarfodydd.  Bydded 
i'r  gwirioneddan  pwysìg  a  gafodd  en  traethn 
gael  Ue  yn  nghalonan  llawer  o'r  newydd,  a 
phlant  Seion  fyddo  yn  oael  eu  defiroi. 

YSTADEGAU  YR  EOLWYSI. 

Eglwys  CÄ//ÄrÄ*ÿWJ.— Bedyddiwyd,  i  ;  der- 
byniwyd  trwy  lythyr,  3;  gollyngwyd  trwy 
lythyr,  z\  bn  farw,  4.  Rhif  yr  eglwys,  193. 
David  H.  Evans,  Ysg. 

Eglwys  ^^mf/M.—Derbymwyd  trwy  lylhyr, 
1 1 ;  gollyngwyd  trwy  ly thyr,  4.  Rhif  presen- 
ol,  88.     Wm.  G.  Griffiths,  Ysg. 

Eglwys  Wẁa.— Bedyddiwyd,  l  ;  derbyn- 
trwy  lythyr,  i ;  gollyngwyd  trwy  lythyr,  5 ; 
diarddelwyd,  7  ;  ba  farw,  3.  Rhif  presenol, 
49.    J.  WiUiams,  Ysg. 

Rglwys  Eordwe/L^GoWyngwyá  trwy  lythyr, 
4;  Btt  farw,  I.     Rhif  presenol,  42. 

J.  B.  Tbomas. 


Cymanfa  Bedyddwyr  Cymreig  Ohio 

A  Gk)RLLEWINBARTH  PENNSYLYANIA. 

Cynaliwyd  y  Gymanfa  uchod  eleni 
yn  Mineral  Ridge,  O.,  Mai  27 — 30. 

Boreu  dydd  Saüwrn,  am  10  o'r  gloch, 
agorwyd  y  gynadledd  gan  frawd,  trwy 
weddi,  a  phenderfynwyd  amryw  o  ben- 
derfyniadau,  y  rhai  a  fwriedir  eu  cy- 
hoeddi  yn  y  rhifyn  nesaf  o'r  Wawr. 
Y  rheswm  na  chyhoeddir  hwynt  yn  y 
rhifyn  hwn  yw,  o  herwydd  i'r  gynad- 
ledd  basio  penderfyniad  i  gyhoeddi 
rheolau  y  Gymanfa  yn  gysylltiedig  â 
hanes  y  Gymanfa  hon,  yn  y  Wawr  ;  a 
thaer  gymelliad  ar  i  bob  eglwys  yn 
nghylch  y  Gymanfa  i  osod  copi  o'r 
rhifyn  hwnw  yn  llaw  pob  aelod.  Teim- 
lai  y  gynadledd,  yn  gymaint  a  bod  y 
y  rhan  luosocaf  o'n  haelodau  yn  hoUol 
anwybodus  o  reolau  ein  Cymanfa,  fod 
gwir  angen  am  eu  cyhoeddi  er  mantais 
i*r  rhai  hyny  eu  cael,  a  hyny  ar  deler- 
au  esmwyth.  Byddai  yn  gryn  orchwyl 
i  ni  eu  cyhoeddi  ar  ein  cyfrifoldeb  ein 
hunain  ;  ond  gan  fod  golygydd  parch- 
us  y  Wawr  mor  garedig  a  chaniatau  i 
ni  y  Wawr  at  ein  gwasanaeth  i*r  per- 
wyl  uchod,  taer  ddymunir  ar  i  bob  eg- 
Iwys  anfon  ei  harchebion  iddo  ef  yn 


Digitized 


byGoogle 


124 


Hanesim  CartrefoL 


[Gorphenaf, 


brydlon,  fel  y  gall  wybod  i  sicrwydd 
y  nifer  gofynol  i'w  hargraflu.  Ym- 
ddengys  i  mi  mai  y  cynllun  mwyaf  eíf- 
eithipl  i  gael  hyn  oddiamgylch  yn 
Uwyddianus  fyddai,  i  bob  eglwys  ben- 
odi  un  o*r  brodyr  mwyaf  gweithgar  yn 
eu  plith  i  gasglu  enwau,  a'u  hanfon  ar 
unwaith  i'r  golygydd.  Bydded  i'r  gol- 
ygydd  hysbysu  beth  fydd  pris  y  rhifyn. 
[Y  pris  fydd  15  cent  y  copi. — Gol.J 

Da  genym  allu  dyweyd  i  ni  gael  cy- 
manfa  ragorol  o4  dechreu  i'w  diwedd, 
cynadledd  heddychol  ac  adeìladol,  a 
phawb  fel  pe  yn  ymdrechu  at  les  yr  eg- 
Iwysi,  purdeb  y  weinidogaeth,  a  llwydd- 
iant  yr  achos  yn  gyffredinol. 

Un  peth  ag  y  teimlwn  yn  ddiífyg 
yno,  a  diffyg  mawr  yn  fy  ngolwg  i,  yw 
hyny — Uythyrau  oddiwrth  rai  o'r  eg- 
Iwysi  yn  llawer  rhy  feithion  ;  treuliwyd 
dros  awr  o  amser  yn  unig  i  ddarllen 
llyth)rrau,  yr  hyn  oedd  yn  orçhwyl 
blinderus  i*r  Ysgrifenydd,  ac  yn  sicr  o 
fod  yn  orchwyl  blinderus  i*r  gynadledd 
iV  gwrando.  Byddai  yn  dda  i  Ysgrif- 
enydd  pob  eglwys  ysgrifenu  mor  fyr 
mewn  mor  Ueied  o  eiriau  ag  y  byddo 
modd.  Da  chwi,  frodyr,  cedwch  hyn 
mewn  cof  erbyn  y  Gymanfa  nesaf,  os 
cawn  fyw  i*w  gweled.  Maddeuwch 
i  mi  am  wneyd  y  sylw ;  cofìwch  mai 
trefn  a  hwylusdod  y  gynadledd  sydd 
genyf  mewn  golwg. 

Dygwyd  y  cyfarfodydd  yn  mlaen  yn 
y  drefn  ganlynol : 

Nos  Wener  pregethwyd  yn  y  capel. 
Nos  Sadwm  a  thrwy  y  Sabboth  preg- 
ethwyd  yn  yr  Odd  FelUms'  Hall^  am 
fod  y  capel  yn  llawer  rhy  fychan  i  gyn- 
wys  y  gynulleidfa  luosog  oedd  wedi 
ymgynull  yn  nghyd.  Nos  Lun,  dra- 
chefn,  pregethwyd  yn  y  capel.  Yr 
oedd  yno  amryw  ddoniau,  a  phob  un 
yn  ol  ei  allu  a*i  ddull  ei  hun  yn  ym- 
drechu  i  draddodi  gair  y  bywyd  yn  eg- 
lurhad  yr  ysbryd  a  nerth.  Bendith  Duw 
fyddo  yn  dilyn  y  Gymanfa. 

Yn  y  rhifyn  nesaf  o'r  Wawr  anfonaf 
hanes  ein  Cymanfa  yn  gyfìawn,  y  pen- 
derfyniadau,  rheolau  y  Gymanfa,  ac 
ystadegau  yr  eglwysi   am  y  flwyddyn. 

Sharon,  Pa.     Thos.  Thomas,  Ysg. 


Beyier,  Mo. 

Mr,  GoL — Carem  wneyd  yn  hysbys 
i'r  byd  Cymreig  trwy  gyfrwng  y  Wawr^ 
fod  egwyddorion  teymas  yr  Arglwydd 
lesu  Grist  yn  llwyddo  ychydig  yn  y  lle 
hwn.  Dilewyrch  iawn  ydyw  yr  achos 
wedi  bod  yma  am  lawer  o  amser  \  ond 
y  mae  yn  gwîsgo  agwedd  fwy  dymunol 
yn  ddiweddar,  ar  amryw  ystyríaethau. 
Ond  y  mae  llawer  o  le  i  wella  eto.  Y 
mae  yr  efengyl  yn  cael  ei  phregethu  yn 
y  purdeb  o  honi  yma  301  barhaus  gan 
ein  hanwyl  frawd,  y  Parch.  J.  D,  Ev- 
ans,  er  nad  yw  yn  weinidog  ar  yr  eg- 
Iwys  hon. 

Sabboth  Mai  29,  cawsom  yr  hyfryd- 
wch  o'i  weled  yn  claddu  yn  y  bedydd, 
yn  ol  rheol  y  Testament  Newydd,  un 
chwaer,  yr  hon  oedd  wedi  bod  yn  ael- 
od  am  tua  saith  mlynedd  gyda  yr  An- 
nibynwyr;  ond  oddiar  yr  ystyriaeth 
fod  y  "bedydd  bach"  yn  anysgryth- 
yrol,  daeth  i*r  penderf^miad  ei  bod  yn 
angenrheidiol  ymostwng  i  gomisîwn 
yr  Arglwydd  lesu  Grist,  trwy  gael  ei 
chladdu  gydag  ef  yn  y  dyfrllyd  fedd. 
Cawsom  anerchiad  byr  a  phwrpasol  ar 
yramgylchiad  gan  ein  hanwyl  frawd 
Evans.  Tystiolaeth  gyffredinol  pawb 
o'r  gwyddfodolion  oedd,  na  welsant 
ufudd-dod  na  gweinyddiad  mwy  an- 
rhydeddus  erioed.  Llwyddiant  eto  i 
air  y  gwirionedd,  ac  i'r  brawd  £vans, 
i  gael  y  fraint  o  weinyddu  yr  ordinbad 
ar  luaws  yn  y  dyfodol.  Yr  eiddoch, 
—John  C.  Wtlliams. 


Ymadawiad  y  Paroh.  D.  S.   Thomas 
A  Lansford,  Pa. 

Eglwys  y  Bedyddwyr,  Lansford, ) 
Mawrth  28,  1881.  ) 

At  hawb  y  perthyn  iddynt  wybod  : 

Hyn  sydd  i  hysbysu  fod  y  Parch.  D. 
S.  Thomas  yn  aelod  rheolaidd  o*r  ^- 
Iwys  hon,  ac  fel  y  cyfryw  dymunwn 
iddo  gael  ei  dderbyn  i  fynwes  unrh^rw 
eglwys  o  Pedyddwjrr  NeiIIduoI  y  dich- 
on  iddo  gyflwyno  ei  hun  a'i  lythyr 
hwn,  i  ymaelodi  ynddi. 

Yn  mhellach,  y  mae  gen>Tn  i'ch  hys- 
bysu  fod  y  brawd  Thomas  wedi  ein 
gwasanaethu  yn  ffyddlon  fel  eín  gwein- 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Hanesion  CartrefoL 


"5 


ìdog,  am  saith  mlynedd  a  haner,  yn  di- 
we<Öu  gyda  ni  y  dydd  hwn. 
•  Mae  yr  Arglwydd  wedi  bod  yn  dda 
iawn  i  ni  yn  gysylltiedig  a  gweinidog- 
aeth  y  brawd  Thomas  ;  y  mae  yr  eg- 
Iwys  wedi  treblu  nifer  ei  haelodau,  a'r 
gjrnulleidfa  wedî  lluosogi  yn  fawr  yn 
amser  arosiad  y  brawd  301  fugail  amom. 

Yr  ydym  yn  ei  ollwng  ymaith  gan  ei 
fod  wedi  rhoddi  i  ni  dri  mis  o  rybudd, 
ac  ymddiswyddiad. 

Ni  wnawn  udganu  ei  glodydd;  gwaith 
afreidiol  y^  hyny ;  ni  raid  iddo  wrth 
^thyr  canmoliaeth ;  ond  dymunwn 
Dduw  yn  rhwydd  iddo,  a'r  un  arddel- 
iad  dwyfol  fyddo  ar  ei  weinidogaeth  yn 
y  dyfedol  pa  le  bynag  y  tywysir  ef,  ag 
sydd  wedi  bod  yn  y  gorphenol. 

Yr  eiddoch  dros  yr  eglwys, 
JoHN  Dayies,  David  James, 

JoHN  E.  Jknkins,  Wm,  Warton, 
Diaconiaid, 

[Cyflwynodd  y  brawd  parchus,  y 
Parch.  D.  S,  Thomas,  y  Uythyr  uchod 
i'r  frawdoliaeth  yn  St.  Clairs,  Pa.,  i'r 
hon  y  mae  efeyn  weinidog. — G0L.J 


Sewell  Station,  W.  Va. 

Mehean  6,  1881. 

Barchus  Olygydd—Y  mae  rhai  mis- 
oedd  bellach  wedi  myned  heibio  er  pan 
anfonais  air  i'r  Wawr  o'r  blaen.  Bu- 
asai  yn  dda  genyf  fod  o  ryw  wasanaeth 
i*r  Wawr,  am  mai  **  Cylchgrawn  Misol 
y  Bedyddwyr  Cymreig  yn  America" 
ydyw  !  Hi  sydd  yn  dal  i  fyny  ein 
hegwyddorion  ar  gyhoedd  y  byd,  fel 
nad  oes  achos  i*r  un  Bedyddiwr  oíni  yr 
enllibwr  na'r  athrodwr.  Y  mae  genym 
yn  bresenol  y  Wawr,  a  diolch  am  hyny. 
Aed  rhagddi. 

Anaml  yn  ydym  yn  cael  pregethu ; 
nid  ydym  wedi  clywed  ond  tair  preg- 
eth  Seisnig  er*s  saith  mis;  hefyd  ni 
chawsom  yr  un  gyfeillach  na  chyfarfod 
gweddi,  nac  ychwaith  yr  un  ysgol  Sab- 
bothol — rhy  ddrwg,  yn  wir  !  Y  mae 
yma  lawer  iawn  o  Fedyddwyr  yn  y 
cylchoedd  hyn ;  hwynt-hwy  y^ì  y  mwy- 
ẃif  0  ddigon.  Gresyn  meddwl  fod 
yma  gynifer  o  honom  mor  amddifad  o 
foddîon  gras  mewn  gwlad  fel  hon,  onid 
yw?    O'r  braidd   na  fyddai   yn  well 


genyf  farw  na  bod  fèl  meudwy  wrthyf 
fy  hun.  Pa  fodd  bynag,  hyderwyf  y 
b)rdd  i  Dduw  anfon  rhyw  frawd  da  at- 
om  ar  fyrder. 

Pan  ar  dro  yn  ddiweddar  yn  Coal 
Yalley,  cefaìs  yno,  er  fy  s^mdod,  y 
Parch.  John  R.  Jones,  Mason  City,  W. 
Va.  Yr  oedd  yn  dda  genyf  gael  golwg 
ar  ei  berson,  a  chael  ^rsgwyd  llaw  a'n 
gilydd  am  y  waith  gyntaf  erioed,  sicr 
yw  yr  oedd  yn  dda  genyf  ei  weled  a'i 
glywed  yn  pregethu.  Cawsom  ddwy 
bregeth  odidog  ganddo,  un  yn  Gym- 
raeg,  a'r  llall  yn  Saesneg,  Y  mae  Mr. 
Jones  yn  bregethwr  da  yn  ngwir  ystyr 
y  gair.  Bydded  i  bobl  Mason  City 
wneyd  yn  fawr  o  hono.  Llwydd  iddo 
o  galon.  Byddwn  yn  ei  ddysgwyl  i 
fyny  )rma  o  hyn  i  ddiwedd  y  mis  hwn. 

Y  mae  yr  eglwys  yn  Coal  Yalley  yn 
cynyddu  o  ran  nifer  yn  ddirfawr,  a'r 
ysgolion  Sabbothol  yr  un  modd.  Diau 
mai  "  o*r  Arglwydd  y  mae  hyn  oll,  a 
rhyfedd  yw  yn  ein  golwg  ni."  Hefyd 
y  mae  ganddynt  gapel  hardd  yn  cael  ei 
adeiladu,  a  diau  ei  íbd  erbyn  hyn  wedi 
ei  gwblhau.  Y  mae  yn  amlwg  fod  yr 
Arglwydd  yn  arddel  ei  bobl ;  a  Uef  yx 
eglwys  ydyw,  **  Dyro  le  i  mi,  fel  y  pres- 
wyliwyf." 

Yr  wyf  yn  darllen  y  Wawr  gydablas 
anarferol ;  yn  wir,  Mr.  Gol.,  y  mae  yn- 
ddì  erthyglau  gwerth  ei  phris  am  ddeg 
mlynedd.  Cefnogwn  hi  a'i  golygydd, 
a  dangoswn  hyny  trwy  ei  derbyn,  a 
thalu  am  dani  yn  brydlawn,  **  Hyd 
oni  wawrio  y  dydd."  Yr  eiddoch — 
John  R.  Jones. 

CwRDD  Ymadawol    y  Parch.  Allen 

J.     MORTON. 

^Peth  newydd  i  lawer  o  gyfeillion  y 
Parch.  AUen  J.  Morton,  oedd  iddo 
hysbysu  yr  eglwys  Fedyddiedig  ar  heol 
Chatham  yn  Pittsburgh,  eî  fwriad  i 
^rmadael  ar  unwaith,  ac  ymgartrefii  yn 
ParisYÌUe,  O.;  wedi  derbyn  galwad 
oddiwrth  yr  eglwys  hono,  a'i  hateb  yn 
gadamhaoí,  ac  i  ddechreu  ar  ei  weini- 
dogaeth  yno  y  Sul  nesaf  (Meh.  8fed)* 
Yn  gyffredin,  y  mae  gweinidogion  yn 
rhoddi  rhybudd  prydlawn  i*r  eglwysi 
pan  yn  ymadael,  ond  barnodd  y  bon- 


Digitized 


byGoogle 


126 


Hanesiau  CarirefoL 


[Gorphenafy 


eddwr  uchod  mai  doethach  fel  arall. 
Dydd  Sul  diweddaf,  gwnaeth  yn  hys- 
bys  ei  benderfyniad,  ac  nid  oedd  gan 
yr  eglwys  ddim  i  wneyd  ond  derbyn  ei 
resignation^  a  thalu  iddo  yr  hyn  oedd 
ddyledus,  ac  ychydig  dros  ben  ;  ac  yna 
i  dreio  cael  ychydig  o  gyfarfod  ymad- 
awol  y  nos  Fercher  canlynol,  er  datgan 
teimladau  c)aies  y  bobl  tuag  ato,  a'u 
dymuniad  am  ei  Iwydd  yn  ei  faes  new- 
ydd.  Daeth  cynulieidfa  dda  iawn  yn 
nghyd,  ac  ystyried  fod  mwyafrif  y  bobl 
yn  gweithio  y  nos.  Galwyd  y  cyfar- 
fod  i  drefn,  ac  etholwyd  Mr.  Lloyd 
Jones  yn  gadeirydd,  a  Gol.  y  Wasg  yn 
gofnodydd.  Siaradodd  y  brodyr  can- 
lynol  yn  uchel  am  Mr.  Morton  fel 
pregethwr,  boneddwr  a  Christion,  sef 
Mri.  John  £.  WiUiams,  Henadwr 
Thomas,  Owen  Jones,  R.  T.  Daniels, 
y  Parch.  J.  Gwawrfryn  £vans,  a'r  ll)rw- 
ydd.  Canwyd  gan  Mri.  James  Wjmn, 
R.  T.  Daniels,  a  chôr  y  plant,  o  dan 
arweiniad  y  brawd  D.  Dowlais  Jones. 
GoUed  i  Gymry  y  ddinas  hon  yw  gor- 
fod  ffarwelio  a  Mr.  Morton.  Ni  fu  un 
gweinidog  Cymreig  yn  fwy  parchus 
gan  y  gwahanol  enwadau  crefyddol  yma 
nag  ef,  ac  nid  ydym  yn  credu  fod  un 
rheswm  o'i  eiddo  yn  y  cyfarfod  ymad- 
awol  yn  ei  gyíìawnhau  i  dori  ei  gysyllt- 
iad  a*r  eglwys  y  bu  yn  gwasanaethu  yn- 
ddi  am  ddwy  flynedd.  Dywedai  mai 
mab.  i  ífermwr  ydoedd,  a  bod  awydd 
amo  fyned  i  amaethu.  Y  mae  y  brawd 
yn  llawer  rhy  dew,  ac  heb  nemawr 
gymwysder  at  at  hyny  o  orchwyl,  ac  os 
ydyw  ef  yn  tybied  y  gwna  amaethwr 
llwyddianus,  barn  y  Uuaws  yw,  raai 
faúure  ofnadwy  fydd.  Y  mae  pobl 
Pittsburgh  yn  credu  mai  yr  areithfa  yw 
Ue  y  brawd  Morton,  ac  mai  anhawdd 
iawn  fydd  cael  neb  i  lanw  ei  le  yn 
mhwlpud  gwag  Catham  St.  £glwys 
Parisville,  aethoch  a'r  dalent  oreu,  a'r 
seren  dd)rsgleiriaf  o  ddinas  y  mwg. 
Prisiwch  eich  braint. —  Goheòydd. 


POTTSVILLE,    Pa. 

Gofidus  genym  hysbysu  nad  yw  pob 
peth  yr  hyn  a  ddymunid  yn  y  presenol 
yn  hen  eglwys  barchus  yr  hybarch  Wil- 
liam  Morgans,  gynt.     Bernir  gan  am- 


ryw  y  dylid  ymddw)m  yn  îwy  tyner 
tuag  at  frodyr  da  yd)mt  yn  methu  cyd- 
uno  a  threfniadau  rhai  o'r  swyddogion. 
"  A  chwi  y  rhai  ysbrydol  adgyweiriwch 
y  cyfryw  rai  mewn  ysbryd  addfwyn- 
der." — Brawd, 


BED  YDDIWYD-^ 

Lansfordt  Fa.  —  Bedyddiwyd  jrma 
ddau  frawd  ac  un  chwaer,  ar  yr  asaìn 
o  Mai — y  Parch.  D.  S.  Thomas,  cyn- 
weinidog  yr  eglwys  yn  gwasanaethu. — 
DanielM.  Jones^  Ysg.  pro  tem. 


PRIODWYD^ 

Mai  22,  i88l,  gan  y  Parch.  B.  £.  Jones,  Mr. 
Heniy  Watkins,  Lylcens,  Pa.,  a  Miss  Saiah 
Ann  Dando,  Wiconisco.,  Pa. 

Mehefin  ii,  i88i,  yn  nhy  tad  y  bríodasferch 
Ocean  Mines,  Md.,  gan  y  Parch.  D.  H.  Tones, 
Mr.  Thomas  Lewis  a  Miss  Mary  A.  WiíUainSy 
y  ddau  o  Frostburgh. 


BU  FARW— 


MRS.   MARY  T.   LRWIS. 


Chwefror  i6,  1 88 1,  bu  farw  Mrs.  Mary  T. 
Lewis,  yn  25  ml.,  i  mis  ac  8  diwmod  oed,  yn 
Mahanoy  City,  Pa.  Yr  oedd  gwrthddrych  j 
nodiadau  hyn  yn  ferch  i*r  hen  frawd  a  chwaer 
Howeli  a  Sarah  JefiFreys,  gynt  o  MinersyiUep 
ac  yn  wraig  i  Walter  T.  Lewis  o'r  ddinas  hon. 
Ffaith  amlwg  i  bawb  yw  fod  marw  yn  beth 
cyfiredin. 

*<  Son  am  farw  glywaf  ^rma, 
Son  am  farw  glywaf  draw." 

Ond  nid  jt  un  teimladau  sydd  yn  ein  medd- 
ianu  ar  farwolaeth  pawb  o'n  perthynasau  a*n 
cyfeiilion.  Y  mae  yn  sych  ac  yn  galed  i*r 
eithaf  mewn  ambell  i  angladd— dagrau  hiraeth 
yn  hynod  o  anaml ;  brydiau  eraill,  mewn  ang- 
laddau,  nid  ]m  unig  y  perthynasau  welir  yn 
tywallt  arwyddion  serch  tuag  at,  a  hiraeth  am 
yr  ymadawedig,  ond  y  rhan  amlaf  o  bawb  o'r 
gwyddfodolion.  Y  mae  yna  achos  i*r  naiU 
ymddygiad  fel  y  Ualì.  Gall  dyn  dyeithr  ddar- 
llen  hanes  bywyd  yr  ymadawedig  i  raddan 
pertfaith  iawn.  CoUed  fawr  yw  colli  ambell 
un,  ac  y  mae  colli  ambell  un  arall  yn  fwy  o 
eniU  nag  yw  o  golled  i'r  rhai  sydd  ar  ol ;  ac  y 
mae  maint  y  goUed,  fel  rheol,  yn  cael  ei  ben- 
derfynu  gan  yr  hiraeth  a'r  dagrau  a  welir  ar 
ddyddyr  angladd. 

Mae  eglwys  y  Bedyddwyr  yn  Mahanoy  City, 
yn  ddiweddar,  wedi  colli  amryw  ag  y  teimlir 
coUed  a  hiraetb  ar  eu  hol,  ac  un  o'r  cyfryw  yw 
gwrthddrych  y  Uinellau  hyn. 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Hanesion  CartrtfoL 


127 


Gwnaeth  ein  chwaer  broffes  o  grefydd  yn 
mlodaa  ei  dyddiau,  a  bu  ei  bywyd  yn  ddiar* 
gyhoedd  hyd  ei  hesgyniad  i  baradwys  at  ei 
Duw.  Yr  oedd  nodweddion  gwir  grefydd  yn 
amlwg  yn  ei  bywyd.  Tr  oedd  creíydd  a 
hithau  yn  byw  yn  eu  gilydd. 

Yr  oedd  yn  un  hynaws  iawn — yr  oedd  h^m 
yn  amlwg  yn  ei  gwynebpryd ;  ac  wrth  ymarfer 
a  chymdeithastt  a  hi,  caed  prawf  fod  yr  allan- 
ol  yn  arddangosiad  cywir  o  ansawdd  a  thymer 
ei  meddwl. 

Yr  oedd  yn  un  flÿddlawn — ^mewn  enw  yn 
unig  y  mae  crefydd  llawer  un.  Na  atto  Duw 
i  tti  famu  neb  yn  anmhriodol ;  eto,  mae  rheol 
Grìst  yn  anffaeledig  ar  y  pwnc,  a  dyma  hi, 
'« Wrth  eu  ffrwythau  yr  adnabyddwch  hwynt." 
Nid  yw  moddion  gras  o  fawr  bwys  gan  rai ;  ac 
08  yw  gair  Duw  yn  wir,  nid  yw  crefydd  y  cyf- 
ryw  yn  werthfawr  iawn.  Mae  flÿddlondeb 
l^da  moddion  gras  yn  anhebgorol  er  profi 
meddiant  o  grefydd.  Un  fiÿddlawn  yn  y 
moddion  oedd  Mrs.  Lewis. 

Yr  oedd  jrn  un  ddefnyddiol  gyda  chrefydd. 
Bu  cyhyd  ag  y  gallodd  yn  chwareu  yr  organ 
yn  ngwasanaeth  y  cysegr.  Bu  am  amser  hir 
yn  athiawes  yn  yr  Ysgol  Sabbothol.  Cymer- 
ai  ran  yn  nghyfarfodydd  gweddi  y  chwiorydd, 
a  chymerai  fantais  o'r  gyfeiUach  i  adrodd  ei 
phrofiad  crefyddol.  Gellir  dweyd  am  dani  fel 
y  dywedodd  y  Ceidwad  am  un  arall,  «  Yr  hyn 
a  allodd  hon,  hi  a*i  gwnaeth;*'  felly,  nid  rhy- 
fedd  y  teìmlir  hiraeth  a  choUed  ar  ei  hol,  yn  y 
teolu  ac  yn  yr  eglwys.  OH  choUi,  coUwyd 
plentyn  anwyl,  chwaer  garedig,  gwraig  a  mam 
îwjrn,  hawddgar,  gofalus  a  duwioIfry£g ;  ond 
gan  iddi  roddi  trwy  ei  bywyd  ac  wrth  farw,  cyn- 
oithwyir  hwynt  oll  i  gyflawni  cyngor  yr 
apostol,  i  beidio  galaru  yn  ormodol  fel  rhaiheb 
obaith.  Credir  eu  bod  oll  yn  ymddibynu  ar  yr 
Ârglwydd  am  nerth  i  ddal  yn  ngwyneb  yr  am- 
gylchiadan  chwerwon  sydd  wedi  eu  goddi- 
weddyd  jm  ddiweddar.  Cafodd  ein  chwaer 
a'n  brawd  ieuainc  ddau  o  blant ;  mae  ungyda'i 
Êun  yn  y  wlad  well,  a'r  Uall  yma  yn  ngofal  ei 
dad.    Duw  fyddo  yn  nodded  iddynt  oli. 

O&fodd  angladd  anrhydeddus,  a  chydym- 
deimlad  mawr.  Cawd  gwasanaeth  crefyddol 
yn  y  ty,  y  capel,  ac  wrth  y  bedd.  Gweinydd- 
wyd  gan  yr  ysgrifenydd  a'r  Parchn.  Mr. 
Mathews  (A.),  ac  A.  J.  Keyser  (D.  Ref.)  A 
thystíolaeth  un  ac  oll  oedd  ein  bod  yn  rhoi  ei 
rhan  farwol  yn  y  bedd  mewn  Uawn  obaith  y 
bydd  iddi  gael  rhan  yn  adgyfodiad  y  rhai  cyf- 
iawn  yn  y  dydd  diweddaf. —  W,  D,  Thomas, 

MRS.  MARGARBT  JBNKINS. 

Chwefror  25,  1881,  yn  Kingston,  swydd 
Lozeme,  Pa.,  bu  farw  Mrs.  Margaret  Jenkins, 
anwyl  briod  Obed  Jenlcins,  yn  24  mlwydd  a 
12  cUwmod  oed.  Yr  oedd  llawer  o  bethau  yn 
mywyd  ein  chwaer  yn  deilwng  o  efelychiad. 
Y  mae  y  bywyd  dynol  i'w  gymeradwyo  yn  ol 
graddau  dadblygiad  y  galluoedd  deallol  a 
moesol,  wrth  gyfarwyddyd  y  grefydd  Gristion- 
ogol.    Golygwn  wrth  hyn  fod  Cristionogaeth 


yn  gefnogol  i  ddadblygiad  y  gaUuoedd  medd- 
yliol  yn  mhob  agweddiad,  ac  nis  gall  bywyd 
fel  hwn  lai  na  bod  yn  fywyd  o  wasanaeth  per- 
sonol  a  chymdeithasol. 

Faint  bynag  yw  dylanwad  amgylchiadau  ar 
fywyd,  nid  oes  dim  yn  eglurach  na  bod  rhyw 
fath  o  hawl  gan  bob  dyn  a  dynes  i  wneyd  bjrw- 
yd  yn  hapus,  neu  yn  anhapus,  fel  yr  ewyllysio. 
Nid  yw  yn  arddangosiad  o  ddoethineb  i  feio 
amgylchiadau  a  Rhagluniaeth  am  anhawsderau 
a  thraUodion,  sydd  yn  gynyrchion  ein  ffolineb- 
au  yn  nhrefhiad  amgylchiadau  ein  by wyd.  Yr 
oedd  bywyd  ein  chwaer  hoff  ymadawedig  yn 
rhydd  iawn  oddiwrth  feiau  a  ddeiUiant  oddi- 
wrth  gamlywodraeth  yn  nhrefniad  ei  ham- 
gylchiadau.  Priodolwn  hyn,  i  raddau  helaetb» 
i  hynawsedd  ei  thymerau  naturiol.  Nid  yn 
rhwydd  y  byddai  yn  cyffroi  a  chynhyrfu ;  yr 
oedd  hi  fel  Mair  gynt,  yn  cara  dystawrwydd. 
Bendithiwyd  hi  ag  ysbryd  ufudd  a  boddlongar; 
eto  nid  oedd  yn  Ilwfr  a  difater,  ond  yn  hoUol 
fel  arall ;  byddai  mor  ddiwyd  a'r  wenynen,  ac 
hefyd  yn  ofalus  iawn  am  ddyledswyddau  a 
berthynai  iddi  fel  gwraig  ac  fel  mam.  Dyma 
dystíolaeth  y  rhai  a'i  hadwaenai  oreu:  ni 
chaffai  annhrefn  ac  annybendod  aros  o  fewn 
ei  golwg,  gosodai  bob  peth  yn  ei  le,  a'i  le  i 
bob  peth.  GeUir  dweyd  am  dani  fel  y  dywed- 
odd  Solomon  am  y  wraig  rinweddol,  ei  bod 
yn  goron  i'w  gwr.  Cydymdeimlwn  a'r  brawd 
ieuanc  Obed  Tenkins  yn  ei  alar  a'i  hiraeth  ar 
ol  cydmar  bywyd  mor  ofalus  o'i  amgylchiadao. 

Fel  aelod  eglwysi,  Ilanwai  ei  chylch  yn  hyn- 
od  foddhaol,  yr  oedd  mynychu  moddion  gras 
yn  un  o  bleserau  penaf  ei  henaid  ;  cydunai  ft'r 
frawdoliaeth  mewn  mawl  a  gweddi,  a'r  deaU 
ac  a'r  ysbryd.  Yn  ei  marwolaeth,  collodd  yr 
Ysgol  Sabbothol  un  o'i  deiliaid  ffyddlonaf. 
Gallaf  fi  fel  ei  hathraw  ddweyd  na  welais  neb 
yn  fwy  astud  i  wrando  ;  ac  os  buasai  rhywbeth 
yn  dywyll  yn  yr  hyn  a  ddarllenid,  gofynai 
eglurhad  yn  wylaidd  a  pharchus  ;  nid  oedd  am 
guddio  ei  hanwybodaeth  dan  len  balchder. 
Yr  oedd  tueddiad  Ued  amlwg  yn  ei  meddwl  at 
y  beimiadol,  eto  ni  adawai  hyny  i  wrthdaro 
yn  erbyn  meddyliau  eraiU  oeddynt  yn  fwy  ym- 
arferol  eu  hansoddau. 

Nodweddid  ein  chwaer  hefyd  am  ei  hawdd- 
garwch  a'i  sirioldeb,  a  medrai  ddangos  hyny 
yn  hynod  ledais  a  dystaw,  heb  un  arwydd  o 
ysgafnder  gwageddus,  fel  y  gwelir  rai  prydiau 
gan  bersonau  o'r  nodweddion  hyn.  Hefyd, 
medrai  ddangos  anfoddlonrwydd  heb  ddefn- 
yddio  geirian  Il^rmion  a  sarhans ;  credai  yr 
adnod  hono,  "Ateb  arafaidd  a  ddetry  lid," 
ond  hi  a  fu  farw. 

Dydd  ei  hangladd  daeth  tyrfa  luosog  yn 
nghyd;  hawdd  gweled  fod  un  a  gerid  yn  fawr 
yn  cael  ci  hebrwng  i  dy  ei  hir  gartref.  Cynal- 
iwyd  gwasanaeth  yn  y  capel.  Darllenwyd  a 
gweddiwyd  yn  effeithiol  gan  y  Parch.  T.  C. 
Edwards  (A.),  ac  yna  cafwyd  sylwadau  dwys 
a  phwrpasol  gan  y  Parch.  D.  Rhoslyn  Davies, 
y  gweinidog.  Claddwyd  hi  jm  mynwent  bryd- 
ferth  Fonty  Font,  tua  thair  milltír  o'r  Ue  hwn . 


Digitized 


byGoogle 


128 


Hanesion   CartrefoL 


[Gorphenafy 


Gwasanaethwyd  ar  lan  y  bedd  gan  yr  ysgrif- 
enydd,  yna  ymadawsom  hyd  foreu  mawr  jrr  ad- 
gyfodiad.~^m/j^.  Price, 


MRS.   ANN  HOPKINS. 

Mai  9fed,  1881,  yn  Donghton  Statíon,  yn 
agos  i  Coaìburgh,  Ohio,  bu  farw  Mrs  Ann 
Hopkins,  yn  50  ml.  oed,  priod  Mr.  John  Ho^ 
kins,  gan  adael  priod  a  chwech  o  blant,  pedair 
o  ferched  a  dau  o  feibion  i  alaru  ar  ei  hol.  Y 
dydd  lau  canlynol  ymgasglodd  torf  fawr  o 
Gymry  parchus  a  gwahanol  genedloedd  eraiU 
i  dalu  y  gymwyn^  olaf  iddi,  ac  i  hebrwng  ei 
gweddiUion  marwbl  i'r  gladdfa  yn  Youngs- 
town,  pryd  y  gweinyddwyd  gan  y  Parch.  A.  S. 
Phillips. 

Ganwyd  Mrs.  Ann  Hopkins  y  i^fed  o  Hyd- 
ref,  1831,  yn  Llwynpriod,  yn  agos  i'r  Felinfoel, 
Llanelli,  sir  Gaerfyrddin,  D.  C. 

Merch  ydoedd  i  William  a  Mary  Bowen, 
Uwynpriod,  y  rhai  a  fuont  yn  aelodan  fiydd- 
lon  yn  hen  eglwys  barchus  y  FeUnfoel  am  70 
o  flynyddau,  ac  a  hunasant  yn  yr  lesu  yn  y 
flwyddyn  1869,  a*r  tad  wedi  cyrhaedd  yr  oed- 
ran  mawr  o  92,  a'r  fam  yr  oedran  teg  o  87. 

Prìododd  ein  hanwyl  chwaer  á  Mr.  John 
Hopkins,  o  Llwynhendy,  yn  y  flwyddyn  1852, 
a  bedyddiwyd  hi  gan  y  Parch  William 
Hughes,  Bethel,  Giany-mor,  LlanelU,  tua'r 
flwyddyn  1855.  Yn  Awst,  1856,  ymfudodd 
i'r  wlad  hon  at  ei  phriod  i  Swatara,  Schuylkili 
Co.,  Pa.,  ac  ymunodd  trwy  lythyr  â'r  eglwys 
Fedyddiedíg  yn  Fremont.  Symudodd  oddi- 
yno  i'r  Ile  hwn  yn  y  flwyddyn  1865  ;  ac  yr 
oedd  ein  hanwyl  chwaer  yn  un  o*r  rhai  oedd 
yn  corphori  yr  eglwys  Fedyddiedig  yn  Coal- 
burgh,  O. 

Bu  yn  aelod  ffyddlon  trwy  ei  hoes,  yn  Ila^m 
sel  a  gweithgarwch  dros  orchymynion  sanct- 
aidd  ei  Gwaredwr,  ac  yn  llawn  carìad  at  y 
brodyr,  a  chadwodd  ei  chrefydd  hyd  y  diwedd. 
Ychydig  cyn  iddi  huno  yn  yr  angau,  cusanodd 
ei  theulu  anwyl,  gan  eu  rhybuddio  hwy  ac  er- 
aiU  oedd  yn  ymyl  ei  gwely  i  fawrhau  gorch- 
ymynion  yr  Arglwydd  uwchlaw  pob  peth. 
Cafodd  y  fraint  o  weled  pedwar  o'i  phlant  yn 
talu  ufudd-dod  a  pharch  i  grefydd  ein  Har- 
glwydd  lesu  Grist;  a  hyderwn  yr  atebir  ei 
gweddiau  ar  ran  y  gweddill  o'r  plant  a'n  cyf- 
aUI  anwyl  ei  phríod  galarus. 

Heddwch  i  Iwch  ein  chwaer,'  a  ewyllys  da 
Preswylydd  y  berth  fyddo  ar  y  teulu  anwyl  a 
galarus.--^.  Ä  PhüHps. 

MRS.    MARTHA  MATTHIAS. 

Yn  CenteryiIIe,  AUegany  Co.,  N.  Y.,  EbriU 
22,  188 1.  yn  73  mlwydd  oed,  bu  farw  Mrs. 
Martha  Matthias,  anwyl  briod  Mr.  Thomas  J. 
Matthias.  Yr  oedd  ein  hanwyl  chwaer  ymad- 
awedig  yn  enedig  o  Treletteret,  swydd  Ben- 
fro,  D.  C.  Cafodd  ei  bedyddio  er*s  <kos  haner 
can'  mlynedd  yn  ol  yn  Jabez,  gan  y  diweddar 
Barch  W.  Hayard,  a  daliodd  gyfies  ei  gobaith 
yn  ddisigl  hyd  y  diwedd.  Ymfudodd  y  teulu 
i*r  wlad  hon  er's  tua  28  o  flynyddau  yn  ol,  ac 


ymsefydlasant  yn  ardal  Freedom,  N.  Y.  Yr 
oedd  ein  chwaer  er  ei  dyfodiad  yma  yn  aelod 
selog^a  gweithgar  yn  eglwys  y  Bedyddwyr  jn 
y  Ue  hwn,  a  theimUr  hiraeth  a  cholled  fawr  ar 
ei  hol ;  yr  oedd  yn  un  o  ragoroUon  y  ddaear 
yn  mhob  ystyr.  Chwaer  garíadus,  hunanym- 
wadol,  a  tìiangiiefeddus  (^d  Mrs.  Matthiai. 
Yr  oedd  mor  ddiniwed  a  baban  newydd  eni. 
Bu  yn  bríod  flÿddlon  i'n  hen  frawd  sydd  wedi 
ei  adael  yn  nyffiryn  galar,am  510  flynyddoedd. 
Cawsant  ii  o  blant,  o  ba  rai  y  mae  trí  yn  fyw, 
sef  un  mab  a  dwy  ferch.  Y  mae  y  mab  yma, 
ac  un  ferch  yn  Oiicago,  III.,  a'r  Ilall  yn  mhell- 
aqh  yn  y  gorllewin,  Nawdd  Duw  Israel 
fyddo  ar  y  teulu  oU.  Cafodd  ein  brawd  oed- 
ranus  golled  anadferadwy,  ond  yr  oedd  yr  ym- 
adawiad  yn  elw  tragywyddol  iddi  hi.  Tm- 
gasglodd  torf  luosog  yn  nghyd  i  dalu  y 
gymw]mas  olaf  i'w  gweddillion  marwoL 
Claddwyd  hi  yn  mynwent  Ebenezer,  capel  y 
Bedyddwyr  Cymreig.  Gweinyddwyd  ar  yr 
achlysur  gan  yr  ysgrífenydd.  Bydded  i'r  ^- 
glwydd  lanw  y  bylchau  sydd  yn  cael  ea 
gwneyd  gan  angau  mor  aml  yn  Seion  Duw  y 
dyddiau  hyn. —  W.  M,  Evans. 

MR.   RICHARD  HU6HES. 

Mai  II,  i88i,ger  CentreyiIIe,  GaUiaCo.,  O.i 
o'r  cancer,  yn  59  oed,  bu  farw  Mr,  Richaid 
Hughes.  Dyoddefodd  ein  brawd  boen  mawr 
a  chystudd  maith  iawn  ;  fe  ddyoddefodd  boe& 
dirdynol  am  ddwy  flynedd  a  haner.  Bu  ei 
briod  yn  hynod  dyner,  gwyliadwrus  a  £ÿddloQ 
iddo  yn  ei  gystudd.  Yr  oedd  yn  ddyn  o  fedd- 
wl  cryf,  yn  ymresymwr  da,  ac  yr  oedd  ganddo 
gof  tu  hwnt  i  neb  a  welsom  erioed  ;  yr  oedd 
yn  dda  odiaeth  mewn  dosbarth  yn  yr  Ysgol 
Sabbothol;  yr  oedd  yn  ddiacon  yn  eglwys 
£benezer  er's  rhai  blynyddau,  ond  aech  o*n 
gafael,  collasom  ef  yn  y  glyn.  Gadawodd  bríod 
a  saith  o  blant  i  wylo  ar  ol  un  oedd  yn  ànwyl 
ganddynt  Heddwch  i'w  Iwch.  Brodoroedd 
o  sir  Fon,  G.  C— Z).  S,  yones. 

WILLIB  GRIFFITHS. 

EbriU  24ain,  yn  Oak  HiII,  Ohio,  bn  íarw 
WUUe,  anwyl  fachgen  Dr.  T.  E.  Gríffiths.  Yr 
oedd  yn  fachgen  hynod  addfwyn.  Yr  oedd 
yn  ergyd  drom  'ýt  teulu  i  golli  eu  bachgen 
mor  fuan  ar  ol  en  hanwyl  ferch.  Yr  oedd  yn 
ei  ddeunawfed  flwyddyn. 

MR.   MOSES    RICHARDS 

Ebrill  27,  yn  Oak  HiU,  Jaclcson  Co.,  Ohio, 
bu  farw  yr  hen  ddiacon  parchus  Mr.  Moses 
Richards,  yn  83  oed.  Yr  oedd  ein  brawd  yn 
un  o  oreuon  y  ddaear ;  yr  ydym  yn  t>amn  yn 
sicr  ei  fod  yn  addfed  i*r  nefoedd.  Gadawodd 
bríod,  un  ferch,  ac  amryw  o  wyríon  i  alaru  ar 
ei  ol.— Z?.  S.  ŷones. 

MR.  TITUS  JONES. 

EbríU  26,  1881,  yn  Sharon,  Pa.,  bu  farw 
Mr.  Titus  Jones,  yn  65  ml.  oed.    Ganwyd  ef 


Digitized 


^dbyGoogle 


i88i.] 


Nodion  o'r  Hen  Wlad. 


129 


yn  mhlwyf  Llangynog»  sir  Gaerfyrddin,  Ebríll 
1, 1816.  Pan  yn  ddyn  ieuanc  symudodd  i 
Dowlais,  sir  Forganwg,  lle  y  bedyddiwyd  ef 
yn  Nghaersalem,  gan  y  Parch.  Wm.  Dayies. 

Bn  dair  blynedd  yn  aelod  yn  Nghalfaria, 
Aberdar.  Symudodd  yn  ol  drachefn  1  Dowlais, 
a  bn  yn  aelod  am  flynyddau  yn  Nghaersalem  a 
tfofiah.  Yn  y  flwyddyn  1869,  symudodd  o 
Dowlais  i  Youngstown,  Ohio,  ac  oddiyno  1 
Bedford,  Ohio.  Bu  byw  yr  wyth  mljmedd 
olaf  o'i  íywyd  jfn  Sharon,  Ile  yr  oedd  yn  aelod 
gyda'r  Bedyddwyr  Cymreig.  Dyoddefodd  am 
flynyddau  oddiwrth  yr  asíàma,  o'r  hwn  glefyd 
y  bu  farw.  Bum  yn  sîarad  ag  ef  y  noson  cjn 
iddo  farw,  a  dywedodd  wrthyf  ei  fod  ynteimlo 
ynhapus  iawn  ei  feddwl.  Claddwyd  ef  yn 
Sharon.  Gwasanaethwyd  yn  ei  angladd  gan  y 
brodyr  Jenkins,  gweinidog  yr  A.,  Thos.  l^om- 
as,  a'r  ysgrifenydd.  Gadawodd  weddw  oed- 
ranus  a  chystuddiedig  ac  wyth  o  blant  i  alaru 
en  colled.  Gofaled  yr  Arglwydd  am  danynt 
oll.— 7.  T.  Griffiths, 

MRS.   SARAH  EVANS. 

Yn  Ebensburgh,  Cambria  Co.,  Pa.,  ar  yr 
28ain  o  Mai,  bu  farw  hen  chwaer  fiyddlawn 
a  bucheddol  iawn,  sef  Mrs.  Sarah  Eyans, 
gwraig  £van  R.  Eyans.  Genedigol  oedd  o 
blwyf  Llanüûr,  sir  Drefaldwyn,  G.  C.  Ym- 
fiidodd  i'r  wlad  hon  pan  yn  chwech  oed,  gyda'i 
rhieni ;  mae  er  hyny  63  mlynedd,  felly  yr 
oedd  yn  69  oed  pan  fn  farw.  Ymunodd  a 
chrefydd  pan  yn  21  oed,  a  bn  ei  bywyd  cref- 
yddol  yn  ddifrycheulyd.  Ymunodd  mewn 
priodas  ag  Eyan  R.  Eyans  yn  Ebensbnrgh,  a 
bnoot  yn  cydfwynhau  y  sefyllfa  hono  am  yr 
yspaid  o  47  mlynedd.  Bn  iddynt  120  blant, 
chwech  o  ba  rai  sydd  eto  yn  fyw  i  gydalam  a'r 
tad  ar  ol  mam  a  gwraig  durìon,  ofalus,  cariad- 
ns  a  rhinweddol  iawn  mewn  gwahanol  ystyr- 
on.  Tiriwyd  ei  gweddillion  yn  mynwent  y 
Bedyddwyr,  Gogledd  Ebensburgh.  Gwein- 
yddwyd  ar  yr  achlysur  gan  y  Parch.  J.  J  Mor- 
ris,  o  HontzdaIe,  Pa.  Pregethwyd  wrth  y  ty 
oddìar  Job  xvi.  22,  ac  yn  yr  addoldy  oddiar 
2  Timotbeus  iy.  7,  8.  Heddwch  i'w  Uwch 
hyd  ddydd  yr  ad^odiad,  pryd,  yn  ddiamheu 
i  mi,  y  caiff'  dderbyniad  croesawus  gan  ei 
Cheidwad  i'r  Ile  a  ddarparwyd  iddi  er  seiliad 
y  byd. — J.  J,  Marris, 

JOHN    ROBERT    PA&RY. 

Mehefîn  14,  1881,  yn  Newburgh,  O.,  yn  2 
flwydd  a  9  mis  oed,  John  Robert,  mab  Dafydd 
a  Jane  Parry.  Cafodd  y  bychan  tlws  gystudd 
caled  a  phoenus  am  chwech  w^rthnos,  a  bu 
farw  o  dan  effeithiau  y  scarlei  fever,  Qadd- 
wyd  y  rhan  farwol  o  hono  dydd  lau  canlynol, 
yn  Newborgh  Cemetery.  Gweinyddwyd  yn  y 
ty  ac  ar  lan  y  bedd  gan  y  Parchn.  Edwards 
(A.),  Richards  (B.),  a  Thomas  (M.  C.)  Boed 
nodded  ac  amddiítyn  y  nef  ar  y  teulu  yn  en 
galar. — Jota, 


NODION  O'R  "HEN  WLAD.'' 


— Mae  mesur  cau  y  tafaraau  ar  y  Sab- 
both  wedi  dod  yn  ddeddf  yn  Nghymru, 
ac  y  mae  y  ffaith  fod  y  genedl  bron  yn 
unfrydol  drosto,  yn  glod  i'r  Dywysog- 
aeth. 

— ^Y  mae  tysteb  Dr.  Price,  Aberdar, 
yn  debyg  o  droi  allan  yn  llwyddiant, 
Y  mae  cydymdrech  cyffredinol  trwy 
Gymru  yn  câel  ei  gwrieyd  er  sicrhau 
hyn,  a  chymellir  cyfeiUion  American- 
aidd,  a  phawb,  i  gymeryd  rhan  yn  y 
gorchwyl  teilwng, 

— Yn  mis  Mai  diweddaf  yr  oedd  y 
Parch.  J.  R.  Morgan,  D.  D.,  yn  de- 
chreu  ar  ei  seithfed-fiynedd-ar-hugain 
yn  weinidog  ar  eglwys  Seion,  Llanelli^ 
a  dygir  tystiolaeth  fod  )rr  achos  yno  yn 
bresenol  yn  dra  llewyrchus, 

— Rai  dyddiau  yn  ol  cyflwynwyd 
cofeb  i  Archesgob  Caergaint,  wedi  ei 
Uawnodi  gan  23,997  o  aelodau  Ueygol 
Eglwys  Loegr,  yn  protestio  yn  bendant 
yn  erbyn  goddef  oddimewn  i  Eglwys 
Loegr  unrhyw  un  o'r  athrawiaethau  neu 
yr  arferion  sydd  yn  ffafriol  i  arferiad 
Pabaidd,  neu  unrhyw  efelychiad  o 
hono,  neu  ddygiad  y  gyffesgell  i  mewn 
neu  unrhyw  honiadau  offeirîadol  ar  ran 
y  clerigwyr  wrth  bregethu  y  gair  a 
gweinyddu  y  sacramentau. 

—  Mae  Arglwydd  Faer  Llundain 
newydd  roddi  mil  o  bunau  i  Gymdeith- 
as  Genadol  Wesleyaidd,  fel  cofeb  gar- 
iadus  o'r  diweddar  Dr.  Morley  Pun- 
shon.  Rai  dyddiau  yn  ol  hefyd  darfu 
iddo  roddi  gwledd  yn  y  Mansion  House 
er  croesawu  Dr.  Moffat,  y  cenadwr  Aff- 
ricanaidd  enwog,  a  thad-yn-nghyfraith 
Dr.  LÌYÌngstone. 

— Pan  yr  oedd  pwnc  çofgolofn  larll 
Beaconsfield  yn  cael  ei  ddadlu  yn  Sen- 
edd  Lloegr,  ni  roddodd  Mr.  Bright  ei 
bresenoldeb  yn  y  Ty ;  a  phan  gliriwyd 
y  Ty  i  ymranu  ar  y  gwelliant,  aeth  Mr. 
Ohamberlain,  Syr  Charles  Dillce,  Mr. 
Trevelyan,  a  Mr.  Courtney,  allan. 

— Ymddengys  fod  y  brodyr  da,  Mr. 
Williams,   Rhondda,   a  Mr.  Thomas,. 


Digitized 


byGoogle 


tSO 


Nûdian  o'r  Hen  Wlad. 


[Gorphenaf 


Porth,  yn  bwriadu  cychwyn  cyhoedd- 
iad  cenadol  Cymreig,  at  wasanaeth 
Bedyddw^rr  Cymru.  Maent  eisoes  nid 
yn  unig  wedi  cael  addewidion  amryw 
o'r  cenadon  am  ysgrifau  cyson  a  phar- 
haus,  ond  addewir  eu  cynorthwyo  gan 
bersonau  o  nod  a  safle  yn  yr  enwad. 
Llwyddiant  i'r  anturiaeth. 

—  Y  mae'r  byd-enwog  a'r  "Prif- 
fardd  Cefni"  (chwedl  ei  hun)  yn  anfon 
llithiau  yn  achlysurol  i  Seren  Cymu  yn 
bresenol,  ac  y  mae  yn  sicr  y  dylai  Cym- 
ry  dirywiol  yr  Unol  Dalaethau  gael 
gwybod  ychydig  am  gynyrchion  Uen- 
yddol  diweddaraf  awdwr  mor  adna- 
byddus.  Ofnwn  na  chaniata  y  golyg- 
ydd  i  ni  wneyd  ond  dyfyniad  neu  ddau 
fel  hyn  :  '*  Còlled  i  Gymry  America 
ydyw  coUi  dynion  fel  Thalamus,  pe 
baent  yn  deall;  ond,  o  ran  hyny, 
y  maent  yn  rhy  hunanol  i  weled  rhag- 
oriaeth  yn  neb  ond  ynddynt  eu  hunain. 
Y  maent  lawer  gwaeth  am  eu  hunanol- 
deb  yn  awr  na  phan  oedd  Thalamus  yn 
gadael  America ;  oblegid  y  mae  rhyw 
lu  o  weinidogion  ieuainc  wedi  codi,  y 
rhai  ydynt  yn  efrydwyr,  wedi  treulio 
rhyw  gymaint  o  amser  yn  y  Brif-ysgol, 
ond  heb  berffeithio  eu  hunain  mewn 
un  gangen  o  ddysgeidiaeth,  eithr  yn 
dod  allan  yn  students'  crcŷyn  wynt  i 
gyd,  ac  yn  diystyru  ac  yn  dirmygu  pob 
peth,  a  phawb  ag  y  byddo  gwynt  John- 
ny  Bull  amo.  Dyna  ydyw  teimlad 
hunanol  rhyw  gilod  fel  hyn,  sydd  yn 
blino  Israel  y  dyddiau  hyn  yn  y  wlad 
hon.'' 

Ac  er  mwyn  pobl  y  flfwrnesi  a*r  pyll- 
au  glo,  dyfynwn  un  nodyn  bach  arall : 
"  Nid  yw  mor  galed  i  ddynion  weithio 
y  cynhauaf  yn  Àmerica  ag  ydyw  yn 
Nghymru,  ond  y  mae  yn  Uawer  calet- 
ach  i  geffylau.  Yn  bur  gyíTredin,  men- 
ywod  sydd  yn  eistedd  ar  y  reaỳers  i 
yru  y  ceffylau.  Golwg  sobr !  Merch 
barchus  amaethwr  cyfrifol  a  chyfoeth- 
og,  a  hen  wrapper  mawr  am  dani,  a 
hen  fonet  mawr  fel  bonet  gipsy  am  ei 
phen,  a  chwip  fawr  yn  ei  Uaw,  yn  eis- 
tedd  ar  y  reaper  drwy  y  dydd,  ac  yn 
drivoyx\íÇXi  geffylau  i'r  andras  wyllt, 
gan  waeddi  a  chlochderain  nes  dy- 
chrynu  hoU  bryfed,  ac  adar,  a  bwystfìl- 


od  yr  ardaloedd  i  flfoi  am   heddwch  a 
diogelwch  yn  yr  anialwch  draw." 

Os  bydd  y  nodiadau  hyn  yn  dder- 
byniol,  Mr.  Golygydd,  addawaf  bar- 
hau  i  godi  nodiadau  i  chwi  o  hyn  all- 
an  yn  fisol.  Yr  oedd  y  Wawr  am  y 
mis  diweddaf  yn  fy  moddloni  yn  rhjrf- 
edd.  Glanclydau. 


BODDIAD   MyFYRIWIL 

Oddeutu  pump  o'r  gloch  nos  Fawrth, 
Mai  3iain,  tafìwyd  LlangoUen  i  grjm 
brofedigaeth  gan  y  newydd  pniddaidd 
ddarfod  i  ddyn  ieuanc  o'r  enw  David 
Davies,  un  o  fyfyrwyr  athroía  y  Bed- 
yddwyr  yn  y  dref  gyfarfod  a*i  farwol- 
aeth  drwy  foddi  yn  yr  afon  Dyfhiwy, 
Ymddengys  ddarfod  iddo  ef  a  thri  er- 
aill  o  ddynion  ieuainc  yr  athrofa  fÿned 
i  )rmdrochi  i*r  afon,  ac  iddo  fyned  i  le 
dwfh  a  gwyllt,  a  suddo  i'r  gwaelod,  yr 
hwn  le  ydoedd  yn  ddeuddeg  troedfedd 
o  ddyfnder.  Gwnaeth  ei  gymdeithion 
eu  goreu  i'w  gynorthwyo,  ond  i  ddìm 
pwrpas,  a  bu  agos  i  un  o  honynt  a 
boddi  wrth  geìsio  ei  achub.  Daeth 
canoedd  o  bobl  i'r  Ue  pan  wnaed  y  peth 
301  hysbys,  a  deuwyd  o  hyd  i*w  gorpb 
ar  ol  cryn  ymdrech.  Brodor  ydoedd  o 
Blaen  y  Ffos,  swydd  Frycheiniog,  ac 
unig  fab  gweddw  dlawd.  Y  mae  un 
peth  rhyfedd  yn  nglyn  a'r  amgylchiad 
hwu,  sef  fod  yr  ymadawedig  yn  preg- 
ethu  y  boreu  hwnw  yn  yr  athrofa  ar  y 
geiriau  hyny,  "  Y  nos  hon  y  gofynir  dy 
enaid  oddiwrthyt."  Mae  y  teimladau 
dyfnaf  ar  ei  ol  yn  y  gymydogaeth  a'r 
athrofa,  canys  yr  oedd  301  ffîìfryn  hoflf 
yn  y  cylch  yr  oedd  yn  troi  ynddo. — 
Llaisy  Wlad. 


Marwgoffa, — Bu  farw  yr  hen  frawd 
John  R.  Jones,  (Alltud  Glyn  Maelor), 
Brymbo,  Mai  8,  yn  84  mlwydd  oed. 
Yr  oedd  yn  dad  i'r  Parchn.  W.  Jones^ 
Abergwaen,  a  J.  R.  Jones,  Llw^mpia. 
Nis  gwyddom  ond  y  peth  nesaf  i  ddim 
am  ddyddiau  boreuol  ein  hen  frawd. 
Credwn  ei  fod  yn  enedigol  o  Lanar- 
mon  yn  lâl,  swydd  Dinbych.  Ganwyd 
ef  tua'r  fìwyddyn  1797.  Sjrmudodd  i 
ardal  Cefn  Mawr  pan  yn  îeuanc,  ac  yno 


Digitized 


byGoogle 


1881.] 


Dyddaniûn. 


131 


yr  ymunodd  a'r  Bedyddw^n-,  ac  y  bed- 
yddiwyd  ef  gan  y  diweddar  Dr.  EUis 
Evans.  Nid  ydym  yn  gwybod  dydd- 
iad  ei  fedydd,  ond  tybiwn  i  hyny  g^rm- 
eryd  lle  er's  dros  50  mlynedd  301  ol. 
Symudodd  o'r  Cefn  i  Brymbo.  Daeth 
a'i  lythyr  gollyngdod  gydag  ef,  ond 
nid  oedd  achos  gan  y  Bedyddwyr  yn 
Br^rmbo  y  pryd  hwnw.  Dechreuwyd 
yr  achos  yn  y  flwyddyn  1836,  pan 
ddaeth  y  Parch.  Benjamin  James  heib- 
io  i'r  lle  i  bregethu.  Yr  oedd  AUtud 
yn  un  o  dri  neu  bedwar  a  ymunodd  i 
ddechreu  yr  achos  301  y  lle  y  pryd 
hwnw.  Efe  yn  awr  oedd  y  Bedyddiwr 
hynaf  yn  y  Ue.  Bu  yn  gymorth  mawr 
i'r  achos  yn  ei  wendid.  Yr  oedd  yn 
gyfaill  mawr  i  bregethwyr,  ac  y  mae  Ue 
i  gredu  iddo  fod  yn  fwy  hael  nag 
y  gallasai  ei  amgylchiadau  íTorddio 
mewn  croesawu  pregethwyr  i'w  dy,  &c., 
a  hyny  pan  oedd  y  Bedyddwyr  yn  ym- 
drechu  gosod  eu  traed  i  lawr  yn  y  g)rm- 
ydogaeth.  Y  mae  enw  AUtud  Glyn 
Maelor  yn  adnabyddus  trwy  Gymru  fel 
bardd,  ac  fel  awdwr  rhai  o'r  emynau 
goreu  yn  yr  iaith  Gymmeg,  megys, 

"  Cofio'r  wyf  yr  awr  ryfeddol, 

Awr  wirfoddol  oedd  i  fod,"  &c., 

a  hefyd, 

"  Mi  welaf  yn  medydd  fy  Arglwydd, 
Ogoniant  gwir  grefydd  y  groes,''  &c  , 

a  Uuaws  o  rai  eraiU  nas  gaUwn  eu  nodi. 
Cyhoeddwyd  Uawer  o'i  weithiau  awd- 
urol  yn  Uyfryn,  dan  yr  enw,  "  Y  Fod- 
rwyAur,"  ac  y  mae  darnau  amrywiol 
o'i  waith  yn  britho  tu  dalenau  ein  cyf- 
nodoUon  yn  ystod  y  deugain  mlynedd 
diweddaf. 

Cymerodd  ei  angladd  le  dydd  Mer- 
cher,  Mai  11.  Claddwyd  ef  yn  myn- 
went  hen  eglwys  Brymbo.  Gweinydd- 
wyd  yn  y  capel  ac  wrth  y  bedd,  gan  y 
brodyr  J.  Davies,  gweinidog,  S.  Rob- 
erts,  a  J.  Pickering,  Coedpoeth. — Y 
Greal. 

— Ysgriíena  y  brawd  ffyddlon  Mr. 
Robert  Roberts,  Ffestiniog,  G.  C, 
(Utica  gynt),  fel  hyn  :  "Lled  farwaidd 
yw  y  fasnach  lechau,  ond  yr  ydym  ni 
yn  Ffestiniog  yn  cael  gweithio  chwe' 
diwmod  ;  ond  pedwar  y  mae  Llanber- 


is  a  Bethesda  yn  ei  weithio.  Y  mae 
yma  adeiladu  capelau  anarferol.  Mae 
Bedyddwyr  Tanygrisiau  bron  a  chael 
to  ar  eu  capel  newydd  hardd ;  hefyd  y 
mae  Bedyddwyr  Four  Crosses  ar  dde- 
chreu  adeiladu  capel  yn  Llan  Ffestin- 
iog.  Mae  Ue  i  gredu  fod  dychweliad 
pobloedd  lawer  at  y  Siloh  i  fod,  gan  ei 
fod  yn  rhoddi  yn  nghalon  ei  blant  i 
barotoi  mor  helaeth  am  le  i'w  derbyn. 
DarUenais  eich  erthygl  yn  y  Wawr 
ddiweddaf,  yn  cwyno  fod  y  gyfeülach 
grefyddol  yn  coUi  tir  yna.  Mae  yr  un 
peth  i'w  weled  yma.  Yn  wir,  geUir 
dyweyd  yr  un  peth  am  hoU  gyfarfodydd 
yr  wythnos ;  mae  gogwydd  yr  oes  at 
wagedd.  Bu  ein  cyfarfod  blynyddol  y 
Sabboth  olaf  yn  Mai,  y  brodyr  can- 
lynol  yn  ei  gynal :  Dr.  Fred.  Evans, 
Seth  Jones,  a  Dan  Davies,  Bangor. 
Hefyd  bu  Dr.  Evans  yn  traddodi  dar- 
Uth  ar  "  Y  Cymro  yn  America,"  y  nos 
Lun  ganlynol. 


BEDYDDIWYD- 


Yn  Niles,  Ohio,  Mai  20,  1881,  bedyddiwyd 
dau  frawd  ar  broffes  o*u  fiydd  yn  lesu  Grisr, 
gan  y  brawd  D.  C.  Thomas. 

Yn  yr  un  lle,  a  chan  yr  un  brawd,  bedydd- 
iwyd  un,  Mehefin  19,  1881.  Da  genym  fod 
Ilafur  ein  gweinidog  yn  cael  ei  fendithio. — 
Brawd, 


GANWYD— 

Mai  28,  yn  Niles,  O  ,  bachgen  tlws  iawn  i 
Mrs  Job,  anwyl  briod  John  Job,  diweddar  o 
Gymru,  gelwir  ei  enw  William  Yemon  Job, 

NiLES,  Ohio.— Mae  yr  eglwys  hon  yn  bres- 
enol  yn  gweithio  gydag  egni  er  harddu  y 
capel, — Brawd, 


DYDDANION. 
YMWELIAD  A  SHELTER ISLAND, 

YN  NGHWMNI  Y  PARCH.  LL.   D.  BEYAN. 

[ParhadJ 

Y  GWADWR  A'R  BRADWR. 

Rhwygiedig  eiriau'r  gwadwr — a  ddioed 
Faddeuai'n  Hiachawdwr ; 
Eithr  ei  hedd  dros  gamwedd  gwr, 
Ni  f^riadodd  i'w  fradwr. 


Digitized 


byGoogle 


13« 


DyddanUm, 


[Gorphenaf. 


Denial  spake  the  harrowing  word 

The  Sayionr  swift  forgave, 
The  love  that  all  the  Godhead  stirred 

The  traitor  woald  not  save. 

Yna  cafwyd  cyfieithiad  o  englyn 
Dewi  Wyn  i'r  rhaiadr. 

Uchelgadr  raiadr  dwr  ewyn— hydrwyllt 
ârych  amo*n  disgyn  ; 
Crochwaedd  y  rhedlíf  crychwyn, 
Sjrnu,  pensyfrdanu  dyn. 

Lofty  and  strong  the  foaming  waters  leap, 
Behold  how  bold  and  wild  adown  the  steep, 
Loud  roars  the   rushing  torrent,  rough   and 

white, 
Man  stands  bewildered,  dizzy  at  the  sight. 

Eithr  dygwyddiad  mwyaf  cyífrous  y 
daith  oedd  ehediad  delorbrith  (golden 
winged  woodpecker)  yn  min  nos  ein 
h)rmweliad  a  thy  Mr.  Bevan.  Pan  yn 
cerdded  oddiamgylch  y  ty,  ac  yn  myn- 
ed  heibio  un  o'r  bwthynod  {cottages) 
cyfagos^  ni  a  glywem  ruthriad  yn  erbyn 
y  mur  o  dan  y  bargod,  a  thybiem  i  ni 
glywed  aderyn  yn  hedfan  ar  ei  draws 
yn  ngolewych  yr  echwydd,  ond  meth- 
em  weled  ei  ehediad  oddiyno.  Boreu 
dranoeth,  wrth  rodio  oddiamgylch  yr 
un  lle,  cododd  Mr.  Bevan  yr  aderyn  i 
fyny  ar  y  cae  yn  farw.  Damweiniodd 
hedeg  yn  erbyn  y  ty,  a  rhwng  braw  ac 
anaf,  bu  iarw  mewn  canl^aiiad.  Ader^ 
yn  brith,  mel^mfron,  hardd  ydoedd,  ac 
y  mae  ei  rywogaeth  yn  gyffredin  yn 
y  rhan  hono  o'r  wlad,  ond  nid  mor 
gyfifredin  mewn  amryw  o  wledydd 
Ewrop.  Rhoddodd  y  Doctor  ef  iV 
lenwi  gan  wr  cynefìn  â'r  gwaith,  ac 
anfonodd  ef  yn  anrheg  i  gyfaill  yn 
Switzerland.  A  chan  fod  yr  amgylch- 
iad  mor  hynod  efe  a  gyfansoddodd  y 
peniUion  canlynol  ar  yr  achlysur: 

To  A  GOLDEN-WINGED  WoODPECRER, 

which  the  author  and  his  írîend  startled, 
and  it  ílew  against  a  cottage  and  in- 
jured  itself,  and  was  picked  up  next 
day  dead. 

Alas  !  poor  golden  winged  bird, 
Affríghted  as  we  hasty  stepped, 

Why  wert  thoa  from  thy  refuge  stirred 
Where  sheltered  thou  hadst  safely  slept  ? 

Onr  feet  npon  the  críspen  leaves, 
Bore  no  marauders  to  thy  nest ; 


We  spread  no  net  that  malioe  weayes, 
We  aimed  no  missile  at  thy  breast. 

We  saw  thee  in  thy  luclcless  flight 
Againsl  the  eayes  in  terror  bome  ; 

Then  vanish  from  our  pitying  sìght 
With  bruised  head  and  pinion  tom. 

Ah  !  now  thou  liest  stíU  and  cold 
My  bleedîng  heart  doth  o*er  thee  yearn, 

Where  doth  thy  mate  her  wing  enfold, 
And  longing  wait  for  thy  retum  ? 

Fair  golden  wing  I  red  ruby  crest ! 

No  more  to  flash  'neath  sunny  sky  ; 
Vain  open  beak  !  poor  silent  breast ! 

Thine  only  safe^  was  to  die. 

Ah  !  thus  the  cords  of  life  are  ríven 
Startled  we  fly  with  pantíng  breath; 

Fear  blinded,  or  by  passion  driyen, 
To  find  our  refuge,  but  in  death. 

Gan  fod  y  dygwyddiad  mor  hynod, 
a  phenillion  Dr.  Bevan  raor  briodol  i'r 
achlysur,  teimlais  awydd  eu  cyfìeithu 
i'r  Gymraeg. 

Ow  I  ddelor  eurog  edyn  tlawd, 
Qan  swn  ein  traed  ddychrynwyd,  pa'm 

O'th  noddfa  daethost  mor  ddifiawd, 
Lle  y  gallesit  fod  heb  nam  ? 

Ein  üwst  ar  y  crasddeiliog  lawr, 

Difwriad  oedd  roi  iti  darf ; 
I'th  ddrygtt  ni  feddyliem  fawr 

Dy  rwydo,  nac  anelu  arf. 

Dy  ddilwydd  hediad  welsom  pan 

yn  erbyn  y  bargodion  Uym 
Mewn  braw  tarewaist  d'aden,  gan 

0*n  gwyddíod  hofîaw  yn  ddi  ryoi. 

Ha  I  *n  oer  gorweddi  yn  y  cae, 

Fy  nghalon  erddot  deimla'n  ddwys  ; 

Dy  gymar  unig,  Pa  le  mae 
Yn  dysgwyl  dy  ddychweliad  glwys  ? 

Deg  euraidd  aden !  gopa  rhydd  ! 

Dan  heulwen  ni  lewyrchi  mwy  ; 
Agora*th  big  yn  ddystew  brudd, 

Marwolaeth  oedd  lachad  dy  glwy  ! 

Ha  I  felly  edau'r  bywyd  brau, 

Brawychus  hedwn  yn  ein  biys 
Yn  ofnus  ddall,  gan  gael  yn  glau 

Ymwared  mewn  angeuol  wys. 

Os  ydyw  ffrwyth  helyntion  íel  uchod 
yn  ateb  chwaeth  darllenwyr  y  Waw»,. 
lled  debyg  y  bydd  genyf  ychwaneg  i'w 
rhoddi  cyn  bo  hir,  Y  mae  genym  am- 
ryw  beniUion  eraiU,  yn  nghyd  a  chyf- 
ieithiadau  iddynt,  y  rhai  a  gesglir  eto 
yn  syp^mau  pan  fo  híundden. 

New  York.         Aneurin  Fardd. 


Digitized 


byGoogle 


Y   WAWR. 


Cyf.  VI.] 


AWST,  1881. 


[Bhif.  6. 


PAÜL   YN   ATHEN 


GAN  Y   GOLYGYDD. 


Rhif  L 


RhagarweinioL 

Awn  yn  ol  ddeunaw  cant  a  haner  o 
flynyddau,  a  pha  beth  welwn  ?  Gwel- 
wn  "gyflawnder  yx  amser"  wedi  dod 
yn  ffaith — ^goruchwyliaeth  newydd  wedi 
gwawrio  ar  y  byd.  Y  fath  wanwyn 
moesol  a  dorodd  allan  !  Yr  amser  i'r 
adar  ganu  a  ddaeth,  ac  mae  llais  y  ddur- 
tur  yn  y  wlad.  Murmurai  bywyd  hy- 
lifol  drwy  holl  anian ;  nawseiddiodd 
tymeredd  awyrgylch  y  byd.  Onid 
yw  ysbryd  y  peth  byw  yn  y  fan  hyn  ac 
yn  y  fan  draw  ?  Onid  yw  awel  y  dydd 
yn  fwy  lledneisfwyTi  nag  arfer  ?  A 
mwy  na  hyn,  oni  adnewyddodd  siriol- 
deb  y  ser,  tegwch  y  lleuad,  ac  urddas 
yr  haul?  Yn  ddiau  ar  ddaear  dyn 
gwawriodd  gobaith  gwell ; 

"  Blwyddyn  y  Jubili  a  ddaeth 
A  rhyddid  cu  ir  enaid  caeth." 

Mae  goruchwyliaethau  blaenorol  yn 
ymddatod  a  diflanu.  Mae  goruchwyl- 
iaeth  ragorach  wedi  ymddangos.  Tros- 
glwyddir  gwaed  newydd  i  wythienau  y 
corph  cymdeithasol.  Adeg  y  diwyg- 
iad  ydyw— diwygiad  y  diwygiadau. 
Gwireddir  y  geiriau,  "  Yr  hen  bethau 
aethant  heibio,  wele  gwnaethpwyd  pob 
peth  yn  newydd" — cyfreithiaü,  dysg- 
eidiaeth,  cymellion,  rheolau  ac  arferion 
newydd.  Hen  ganolfuriau  gwahaniaeth 
cenedloedd  dynir  i  lawr  hyd  eu  syl- 
feenj.  Uychlama  calon  dynoliaeth  o 
dan  ddylanwad  gobaith  gwell ;  ym- 
ddadebra  ysbryd  a  meddwl  dyn  ;  b)n¥- 


heir  cyneddfau  meirwon.     *'  Pob  pant 
a  gyfodir,  a  phob  mynydd  a  bryn  a  os- 
tyngir ;  y  gŵyr  a  wneir  yn  uniawn,  a'r 
anwastad  yn  wastadedd."     "Tir  Zab- 
ulon,   a   thir  Naphtali,  wrth   ffordd  y 
môr,  tu  hwnt  i'r  lorddonen,  Galilea  y 
Cenedloedd  :  y  bobl  oedd  yn  eistedd 
mewn  tywyllwch,  aweloddoleuni  mawr; 
ac  i'r  rhai  a  eisteddent  yn  mro  a  chys- 
god^angau,   y  cyfododd  goleuni  idd- 
ynt.  '     Daeth   teyrnas  Dduw  yn  agos 
at   ddyn.     Yn   ddiau,   dyma  adeg  na 
welsai  y  byd  erioed  ei  thebyg.     Bu  ad- 
egau   rhwysgfawr,   cynhyrfus  a  thryst- 
fawr  yn  flaenorol,    a  gadawsant  eu  hol 
ar  genedlaethau,  ond  nid  un  yn  gyffel- 
yb  i  hon.      Fel   mewn   pedair-awr-ar- 
hugain  gall  llawer  dygwyddiad  yn  nat- 
ur  fod  yn  fwy  trystfawr  a  chynhyrfiol 
na  chodiad  haul  y  boreu,  eto  nid  oes  yr 
un  mor  effeithiol  ac  ymlonol — yr  un 
mor  bwysig   i'r   myrddiynau,   ac  mor 
hanfodol  i  fywyd— mor  angenrheidiol  i 
anian  fawr  amgylchog  :    felly  hefyd  yn 
ystod   pedair  mil  o   flynyddoedd,  ol- 
wynodd   heibio  adegau  o  bwys  i'r  hil 
ddynol— adegau  cynhyrfìol,    brochus, 
ac  weithiau  bendithiol ;  ond  eilfydd  i'r 
adeg  hon  ni   fu.     Yn    awr  coda  Haul 
Cyfiawnder  ar  y  byd  tywyll  cenedlig,  a 
meddyginiaeth  yn  ei  esgyll.     Yr  efeng- 
yl  a  bregethir  i'r  Cenedloedd— sefydlir 
teyrnas  Dduw  ar  y  ddaear.     Yr  amcan 
yw  dyrchafu  dyn — ei  urddasoli  yn  fat- 
erol,   yn  gymdeithasol,    ac  ysbrydol. 
Bydd  y  naill  urddas  yn  amod  i*r  llall. 


Digitized 


byGoogle 


134 


Paul  yn  Athen, 


[Awst, 


Yn  y  dyn  cyfyngir  yr  hunanol,  helaethir 
y  dyngarol,  a  dysgyblir  yr  ysbrydol. 
Eangir  dyn  tu  allan  iddo  ei  hun  ;  cod- 
ir  ef  yn  uwch  nag  ef  ei  hun.  Yr  ysgol 
fawr  i  ddringo  i'r  lan  at  y  dwyfol  fydd 
y  dynol  —  cydymdeimlo  a'r  dynol ; 
gwneyd  daioni  i  bawb,  ond  yn  enwed- 
ig  i  rai  o  deulu  y  flfydd ;  caru'r  brodyr. 
Y  ffordd  i  ddytod  o  hyd  i  Dduw  fydd 
cyd*weithredu  ag  ef  yn  iachawdwriaeth 
y  byd. 

Portread  (tnodet)  yr  oruchwyliaeth 
hon  fydd  bywyd  a  marwolaeth  lesu  o 
Nazareth.  "  Gwir  yw  y  gair,  ac  yn 
haeddu  pob  derb)miad,  ddyfod  Crist 
lesu  i'r  byd  i  gadw  pecìuiduriaidy  Y 
groes — ^hunan-aberthiad — yw  prif  nod- 
wedd  y  portread  gogoneddus  hwn ;  y 
groes  yw  hey-note  iachawdwriaeth  teulu 
y  codwm  mawr.  Ni  ddaeth  Mab  y 
dyn  Vw  wasanaethu,  ond  i  wasanaethu. 
"  Yr  hwn  a  fyno  fod  yn  fawr  yn  eich 
plithchwi,  bydded  was  i  bawb."  O 
lesu  mawr,  tybiwn  weled  gwawr  yn 
tori  arnom.  *'  Yr  hwn  a  ddisgynodd 
yw  yr  hwn  hefyd  a  esgynodd  goruwch 
yr  hoM  nefoedd."  Y  mae  diwygiad 
mawr  efengyl,  meddwn,  i  ddwyn  delw 
y  cynilun  a  roes  lesu  yn  ei  fywyd  a'i 
farw  i  ni.  Ac  y  mae  y  diwygiad  yn  yr 
unigol  i  ddwyn  delw  yr  un  cynllun  nef- 
ol.  Mae  goruwch-reolaeth  y  gwaith 
achubol  yn  ol  y  portread  a  nodwyd,  i 
fod  yn  llaw  lesu ;  **  Canys  rhaid  iddo 
deyrnasu  hyd  onid  osodo  ei  hoU  elyn- 
ion  dan  ei  draed.*'  Y  mae  hyd  yn  nod 
dylanwadau  argyhoeddiadol  a  sanct- 
eiddiol  yr  Ysbryd  Glan  i  fod  yn  unol  a 
deddfau  ei  deymasiad  ef.  '^  £fe  a 
ddysg  i  chwi  yr  holl  bethau,  ac  a  ddwg 
ar  gof  i  chwi  yr  holl  bethau  a  ddywed- 
ais  i  chwi.**  Dyna  rai  o  nodau  rhyf- 
eddol  y  cyfnod  mawr  efengylaidd  oedd 
yn  bresenol  wedi  ymweled  â  phlant 
dynion. 

Yr  oeddyn  y  bydfawr  angen  am  y  di- 
wygiad  newydd  hwn. 

Yr  oedd  cyflwr  yr  hen  fyd  wedi  my- 
ned  mor  ddrwg  fei  nad  oedd  nemawr 
gwell  na  methdalwr.  Llawer  gwaith  y 
bu  ei  wisg  yn  goch  gan  waed.  Ei  brif 
orchwyl  erioed  íu  gwrthryfela  yn  erbyn 
deddfau  Duw  a  dyn.     £i  brìf  ddrwg 


oedd  hunanoldeb.  Os  yw  ei  ddrych 
yn  druenus,  efe  ei  hun  sydd  i'w  feio  ; 
os  nad  oes  drws  ymwared,  efe  ei  hun 
a'i  cauodd.  Ymraoodd  y  ty  yn  ei  er- 
byn  Qt  höan,  ac  am  liyny  pa  fodd  y  saif  ? 
Aeth  hyd  yn  nod  y  genedl  ddewisedìg 
o  dan  draed  gormeswyr  esgeler  estron- 
ol ;  ac  am  ganoedd  o  flynyddau  peid- 
iasai  y  nefoedd  a  Uefaru  wrthi.  Ni 
chyfodasai  prophwyd,  offeiriad,  na 
brenin  i  arwain  na  rheolì.  Mae  Uyfr 
prophwydoliaeth  o  dan  sel,  ac  ni  chaed 
neb  yn  deilwng  i  ddatod  ei  seliau  ef. 
Aeth  y  ty  fuasai  unwaith  yn  dŷ  Ddaw 
yn  anghyfanedd.  Y  mae  y  byd,  dru- 
an,  erioed  wedi  byw  uwchlaw  ei  sefyll- 
fa.  Ei  lais  yn  bresenol  ydyw,  Pwy 
a'm  gwared  i  oddiwrth  gorph  y  farwol- 
aeth  hon  ?  A  oes  dim  baîm  yn  Gìle- 
ad  ?  ai  nid  oes  yno  physigwr?  Y  gwyl- 
iedydd,  beth  am  y  nos  ?  Y  gwylied- 
ydd,  beth  am  y  nos  ?  Un-ochrog  fii 
ei  ddiwylliaeth,  anmherflaith,  hunancd, 
a  fu  ei  ymgeisiadau,  blinderog  a  llwyth- 
og  ei  gyflwr.  Pwy  a  dosturia  wrtho  ? 
Pwy  a  ddengys  i'r  truanfyd  foddion 
gwaredigaeth  ?  Mae  oesau  yn  myned 
heibio,  a  neb  yn  ateb.  Modd  b^mag, 
o'r  diwedd,  yn  nghyflawnder  yr  amser, 
mae  ymwared  yn  dod ;  mae  trugaredd 
ddwyfol  )m  ei  haelionusrwydd  giasol 
yn  cofio  am  Iwch  y  llawr.  Haleliwia  ! 
Bendigedig  !  Molianus  fyddo  enw  yr 
Arglwydd-  Cenwch,  nefoedd,  a  gor- 
foledda  ddaear;  bloeddiwch  ganu,  y 
mynyddoedd,  canys  yr  Arglwydd  a  gy- 
surodd  ei  bobl,  ac  a  drugarha  wrth  ei 
drueiniaid. 

Parotoisid  y   byd  gan  Ragìuniaeih 
Ddwyfol  i  dderbyn  y  diwygiad. 

Mae  y  Uywodraeth  fawr  Rufeinig  jm 
cyfodi.  Cyrhaedda  ben  pinacl  ei  go- 
goniant  drwy  rym  egnion  tri  math  o 
lywodraethau — y  freninol,  y  werinol, 
a'r  ymerodrol.  Tafla  ei  chysgodion 
awdurdodol  dros  brif  genedloedd  dae- 
ar.  Ni  welwyd  gyffelyb  y  peth  hwn 
erioed,  cynt  na  chwed'yn.  Bu  joner- 
odraethau  eraill  yn  helaethach  eu  tir- 
iogaethau,  a  Uuosocach  eu  poblogaeth, 
ond  ni  fu  ail  ymerodraeth  iddi  yn  holl 
gwrs  hanesyddiaeth,  allodd  gysylltu  yn 
gyffelyb  ynddi  ei  hun  holl  genedioedd 


Digitized 


byGoogle 


i88i.J 


Paul  yn  Aihen, 


«35 


diwylliedig  ei  hamser.  Ond  tra  yr  yd- 
ocdd  yr  ymerodraeth  rwysgfawr  yn 
ymddadblygu,  yn  enill  nerth,  a  thra- 
chefn  3m  tra  ymawdurdodii  y  mae 
rhagluniaeth  yn  defnyddio  y  gallu  ar- 
uthrol  hwn — yntau  yn  is  wasanaethgar 
i  hyrwyddo  cerbyd  efengyl  trwy  oror- 
au  a  dififaeth-leoedd  y  byd  cenedlig. 
Mae  teymas  nefoedd  yn  debyg  i  ronyn 

0  had  mwstard,  ond  os  yw  yr  had  i 
dyfu,  rhaid  i'r  maes  gael  ei  barotoi. 
Yr  ymerodraeth  Rufeinig  oedd  y  maes. 
Mae  teyrnas  nefoedd  yn  debyg  i  sur- 
does,  ond  os  yw  y  surdoes  i'w  gymysgu 
â'r  blawd,  rhaid  i*r  blawd  gael  ei  gyd- 
ysgwyd.  Yr  ymerodraeth  Rufeinig 
oedd  y  clamp  toes  cymysgedig  i  dder- 
b^m  Cristionogaeth  gyntaf.  Yn  mhar- 
otoad  y  maes  hwn  beth  a  welwn  ? — 
Gwelwn  brif-ffyrdd  a  phontydd  yn  cael 
cu  gwneuthur  fel  rhed-welyau  i  wahan- 

01  gyfeirìadau  peilaf  yr  ymerodraeth 
eang  ar  hyd  y  rhai  y  symudai  y  lleng- 
oedd  milwrol  a'r  ilys-genadon — y  sy- 
mudai  trafhidaeth  masnach — yr  ym- 
deithiai  dysgedigion  i  gasglu  gwybod- 
aeth  o'r  byd.  Ac  O !  mor  hynod  gyf- 
leus  a  gwasanaethgar  y  daeth  y  prif- 
íTyrdd  h)m  i  genadon  hedd  i  allu  cyd- 
s)mio  a'r  archeb  hono,  "  Ewch  i'r  holl 
fyd,  a  phregethwch  yr  efengyl  i  bob 
creadur." 

Eto  gwelwn  ianteision  i  ledaeniad  yr 
efengyl,  oddiwrth  y  ffaith  fod  y  cen- 
edloedd  Uuosog  o  dan  yr  un  lywodr- 
aeth  fawr  gyffredinol.  Trwy  hyn  ym- 
dreiddiai  cyfreithiau  adiwylíiaeth  Rhu- 
fain  i  bob  cwro'r  byd  ;  i  raddau  o  flaen 
y  gallu  cyffredinol  hwn  diflanai  rhag- 
farnau  hen,  anghofìd  gwersi  traddod- 
iadau,  ymddatodai  llyffetheiriau  ofer- 
goeledd,  trais  a  gormes  oesoedd  gynt. 
Öwelwn  yr  iaith  Roeg,  y  Lladin  a'r 
Hebraeg  yn  cymeryd  y  flaenoriaeth  yn 
mharabl  pobloedd  estronol — yr  Heb- 
raeg  yn  ymdreiddîo  o'r  Dwyrain  i'r 
Gorllewin;  y  Lladin  o'r  Gorllewin  i'r 
Dwyrain,  a'r  Roeg  yn  y  canol,  yn  ym- 
ledu  ar  bob  llaw,  i'r  Dwyrain  a'r  Gor- 
Uewin — y  tair  iaith  hyn  yn  aros — a'r 
fwyaf  o'r  rhai  hyn  oedd  y  Roeg.  Ni 
phetruswn  ddweyd  felly,  gan  mai  hi 
gafodd  fod  yn  iaith  gyntaf  Cristionog- 
aeth ;  ac  o  gostrelau  yr  iaith  hon  y  mae 


yn  rhaid  i  ni  yn   awr   yfed  gwinoedd 
puraf  efengyl. 

Gwelwn  wahanol  genedloedd  )ni 
meddu  diwylliaeth  unffurf.  Yn  yr  hen 
gyfnod  cadwai  cenedloedd  ar  wahan 
oddiwrth  eu  gilydd — yr  oedd  pob  cen- 
edl  yn  byw  iddi  ei  hun,  ac  yn  Uafurío 
iddi  ei  hun.  Parai  hyn  ddiwylliaeth 
gyfyngedig.  Nid  oedd  cenedloedd  jcl 
cyd-gynorthwyo  er  effeithio  dadblyg- 
iad  cyffredinol ;  ond  o  dan  yr  ymer- 
odraeth  fawr  Rufeinig  dechreuodd  cen- 
edloedd  ddyfod  yn  naill  ddibynol — 
pob  un  yn  meddu  rhan  i'w  wneyd — 
pob  un  yn  rhoddi  ac  yn  derb)m.  Ar- 
weiniad  at  bethau  gwell  oedd  hyn.  Yr 
efengyl  yn  unig  oedd  i  rwymo  cenedl- 
oedd  mewn  unoliaeth  gwiríoneddol  a 
mewnol.  Unoliaeth  sdlanol  yn  unig 
oedd  hwn ;  nid  oedd  yn  amgen  nag 
unffurfìaeth.  Mae  unoliaeth  sylweddol 
yn  tybio  amrywiaeth.  Braidd  mae  yn 
angenrheidiol  awgrymu  fod  y  pethau 
hyn  yn  gynorthwyon  i  ledaeniad  yr  ef- 
engyl  yn  y  byd.  Nid  oedd  cynhyrfîad 
crefyddoi  a  gynyrchid  mewn  un  man 
)m  agored  mwyach  fel  y  gallasai  fod 
mewn  canrîfoedd  blaenorol,  i  farw 
mewn  cylch  bychan  pobl  neiUduedig  ; 
yr  oedd  y  ffordd  wedi  ei  pharotoi  i'r 
gair  fyned  i  derfynau  pellaf  y  ddaear. 
Ganwyd  yr  ymerodraeth  Rufeinig  yx 
un  adeg  a'r  deyrnas  nad  yw  o'r  byd 
hwn.  Pan  oedd  yr  hen  fyd  ar  ben  ei 
binacl  uchaf,  o  dan  deymasiad  Augus- 
tus  Caesar,  '<  Bachgen  a  aned  i  ni,  Mab 
a  roddwyd  i  ni,  a  bydd  y  Uywodraeth 
ar  ei  ysgwydd  ef."  Dyma  y  gyfnew- 
idfe  o'r  hen  gyfnod  i'r  newydd--d)maia 
dro-bwynt  jx  oesau.  Ac  fel  mewn  nat- 
ur,  nid  yw  y  planigyn  newydd  a  gymer 
le  un  arall,  yn  aros  i'r  hen  farw  yn 
hoUoi,  ond  ymsaetha  allan,  gan  dyfìi 
tra  mae  y  Uadl  yn  marw,  ac  )mibortha 
y  newydd  ar  fywyd  yr  hen,  felly  yma ; 
yx  oedd  planigyn  Cristionogaeth  wedi 
tarddu  allan  a  Uwyddo  Uawer  pan  oedd 
yr  hen  blanigyn  yn  ymddangosiadol 
fyw  yn  ymerodraeth  Rhufain,  ond  di- 
r)rwio,  marw  yr  ydoedd,  tra  yr  oedd  y 
gallu  newydd  yn  eniU  tir.  Ganwyd 
un  i  gynyddu,  a'r  Uall  i  leihau. 

Ond  nid  yn  y  byd  paganaidd  yn  un- 
ig  yr  adnabyddir  cyfiawnder  yr  atnser ; 


Digitized 


byGoogle 


13^ 


Paul  yn  Athen. 


[Awst, 


yny  byd  luddewig  yn  neillduol  adnab- 
yddid  efyn  ddiamheuol.  Yr  oedd  i  Is- 
rael  genadwriaeth  ddeublyg.  \  r  oedd 
i  fod  yn  darddle  yr  eglwys  Gristionog- 
ol,  ac  i  barotoi  y  ffordd  iddi  yn  mhlith 
y  paganiaid.  Meddai  yr  luddewon  ar 
bob  cymwysder  i  gyfarfod  â'rgofyniad- 
au  hyn.  Sefydlai  yr  luddew  ei  hunan 
fel  dinesydd  yn  mhob  gwlad  ;  gwydd- 
ai  y  ffordd  yn  dda  yn  mhob  man  i 
wneyd  cartref  iddo  ei  hun,  ac  ar  yr  un 
pryd  parhau  i  fod  yn  luddew.  Yr  yd- 
oedd  Palestina,  gyda'r  Deml  a*r  Hen 
Destament  Hebreig,  yn  cyfansoddi 
gallu  canolbwyntol  cartrefol.  Yr  oedd 
y  synagog,  hithau,  gyda'r  Hen  Desta- 
ment  yn  yr  iaith  Roeg,  yn  allu  gwas- 
garol,  ac  yn  addasu  Israel  i  fod  yn 
genad  Duw  yn  yr  holl  fyd. 

Yn  flaenorol  i'r  caethgludiad  bu  yr 
luddewon  gartref  ar  wahan,  er  ffurfio 
eu  cymeriad  cenedlaethol.  Y  caech- 
gludiad  oedd  y  tro-bwynt.  Rhan  yn 
unig  o'r  luddewon  a  ddychwelasant  o 
Babilon ;  arosodd  y  nifer  luosocaf  o 
honynt  yno,  neu  hwy  a  grwydrasant  i 
wledydd  eraill.  Yr  oedd  y  nifer  hwn 
yn  cynyddu  yn  feunyddiol.  Fel  yr 
oedd  yn  naturiol,  cynrychiolid  hwy 
gryfaf  yn  y  gwledydd  dwyreiniol.  Ac 
yn  y  cyfeiriad  gorllewinol  hefyd,  oddeu- 
tu  tueddau  Mor  y  Canoldir,  yn  mlaen 
hyd  at  Groeg,  yr  Ital,  Ffrainc,  a'r 
Ysbaen,  ac  hyd  yn  nod  Prydain,  yr 
oeddynt  yn  cyfansoddi  elfen  bwysig  o'r 
boblogaeth,  odid  yn  mhob  dinas  a 
phentref.  Eu  prif  orchwyl  oedd  mas- 
nachu,  a  lle  bynag  y  gellid  gwneyd  ar- 
ian  yr  oedd  luddew  yno.  Yn  mha  le 
bynag  y  preswylient  yn  nghyd  yn  nif- 
er  digonol,  meddent  synagog,  neu  o'r 
hyn  lleiaf  le  gweddi.  Yr  oedd  yr  holl 
gynulleidfaoedd  luddewig  hyn  yn  dwyn 
y  cysylltiad  agosaf  â'u  gilydd,  ac  â'r 
canolfan  cysegredig  yn  Jerusalem.  Nid 
Uuosog,  efallai,  oedd  nifer  y  dychwel- 
edigion  atynt  oddiwrth  baganiaeth,  ac 
eto  mae  lle  i  gredu  oddiwrth  gyfeiriad- 
au  Ysgrythyrol  fod  nifer  cymedrol  o 
honynt,  a  bod  personau  duwiolfrydig 
yn  eu  plith.  Mor  ryfedd  yr  oedd  hyn 
oll  wedi  ei  barotoi  ar  gyfer  yr  efengyl. 

Yr  hyn  oedd  Palestina  i'r  holl  fyd, 
ydoedd  y  synagog  i  bob  dinas.     Pa 


fodd  y  gallasai  Cristionogaeth  ieuanc 
weithio  ei  ffordd  trwy  haenau  creigaidd 
paganiaeth  heb  y  gwasgariad  ?  Trwy- 
ddo  cafodd  rwydwaith  o  gamlesi  meg- 
ys  yn  ymledu  dros  holl  ymerodraeth 
Rhufain  i'w  galluogi  i  ymwasgaru  yn 
mhob  cyfeiriad.  Wrth  i  ni  wybod  am 
brif  eisteddleoedd  luddewiaeth,  yr  yd- 
ym  yn  gwybod  yn  mlaen  llaw  am  brif 
eisteddleoedd  Cristionogaeth  íoreuol. 
Gwasanaethodd  luddewiaeth  fel  cledd- 
yf  amddiffynol  i'r  planigyn  ieuanc,  nes 
y  cyrhaeddodd  nerth  digonol  i  ddal  y 
stormydd.  Mor  hir  ag  yr  oedd  Crist- 
ionogion  yn  cael  eu  hystyried  yn  sect 
luddewig,  ymddengys  iddynt  gael  eu 
goddef  heb  erlidigaeth. 

Yr  oedd  diwylliaeth  Roegaidd  mewn 
ffurf  fanteisiol  fr  diwygiadmawr  Crist- 
ionogoL 

Ni  pherthyn  i  ni  yma  fanylu  pa  mor 
bell  y  troes  y  diwylliaeth  hwnw  yn  gy- 
ffredinol  yn  fanteisiol  i  Gristionogaeth. 
Nodwn  yn  unig  ddwy  elfen — iaith  ac 
athroniaeth,  neu  yn  hytrach  deddfau 
rhesymeg.  Ond  nid  oedd  y  naiU  na'r 
llall  o'r  elfenau  hyn  yn  meddu  ar  y 
cymwysderau  angenrheidiol  fel  yr  oedd- 
ynt  gartref ;  rhaid  oedd  iddynt  f)med 
trwy  barotoad  pellach  mewn  gwledydd 
estronol.  Pa  fodd  y  dygir  hyn  o  am- 
gylch?  Gwasanaethwyd  yr  amcan 
trwy  dueddiad  y  Groegiaid  i  fasnachu 
a  threfedigaethu.  Yn  canlyn  eu  gweith- 
garwch  meddyliol,  yr  oedd  anesmwyth- 
der  yni  corphorol.  Dangosodd  y  bobl 
nodedig  hyn  bob  amser  duedd  i  ym- 
wasgaru.  Ac  mae  y  byd  yn  ddyledus 
iddynt  hwy  ara  egwyddorion  cyntaf 
morwriaeth  a  daearyddiaeth.  Yma  y 
mae  canlyniadau  buddugoliaethau  Al- 
exander  Fawr  yn  ymddangos  Tra  yr 
oedd  efe  ei  hun  yn  dilyn  cymellion 
uchelgeisiol  ei  natur,  troes  Rhaglun- 
iaeth  y  canlyniadau  yn  fanteisiol  i'w 
bwriadau  neillduol  hi.  Gwasgarwyd 
diwylliaeth  Roegaidd  ar  hyd  llinellau 
ei  ymdeithiadau.  Ac  ar  ol  rhanu  ei 
ymerodraeth,  yr  oedd  yr  effeithiau  )ti 
aros.  Daeth  Alexandria  ac  Antiochia 
yn  brif  fanau  masnach  a  diwylliaeth  yn 
y  Dwyrain.  Y  prif  ddaioni  yn  y  cyf- 
eiriad  hwn  a  wnaeth  i  Antiochia  oedd 
gwasgaru  yr   iaith  Boeg — yr  iaith  gyf- 


Digitized 


byGoogle 


i88i] 


Adolygiad  ar  y  Parch,  R.  Ä  Evans^ 


137 


lawnaf  a  mwyaf  Uednais,  meddìr^  a 
welodd  y  byd  erioed — ac  am  hyny  yn 
iaith  wreiddiol  Cristionogaeth,  a  chyf- 
ieithiad  yr  Hen  Destament.  Gwaith 
penaf  Aleicandria  oedd  ílurfìo  iaith 
dduwinyddol  a  rhesymegol,  î  dros- 
glwyddo  ác  amddiífyn  athrawiaethau 
Cristionogol ;  ac  nid  oedd  gwaith  y 
ddwy  ddinas  uchod  ond  engreifiltiau  o'r 
hyn  a  ddygid  yn  mlaen  mewn  Ueoedd  * 
eraill  ar  raddfa  lai  trwy  holl  derfynau 
eang  ymerodraeth  ddiwylliedig  Alex- 
ander  Fawr ! 

Yn  sicr  yr  oedd  cyflawnder  yr  am- 
seroedd  wedi  gwawrio ;  yr  oedd  yr  hen 
fyd  yn  barod,  nid  i  gynyrchu  Cristion- 
ogaeth  o  hono  ei  hunan,  ond  i'w  der- 
byn.  Yr  oedd  dygwyddiadau  dyfodol 
yn  taflu  eu  cysgodion  o'u  blaen.  Yma, 
os  yn  unman,  y  gwelwn  law  rasol  Duw 
yn  palmantu  y  ífordd  er  cyflawni  bwr- 
iadau  ei  ras  yn  Nghrist  lesu  tuag  at  hil 
syrthiedig  Adda.  Ac  wrth  i  ni  adol- 
ygu  yn  frysiog  fel  hyn  weithrediadau 
Rhagluniaeth  mewn  dwyn  amser  gwell, 
y  fath  doriad  gwawr  gobeithiol  a  gyf- 
archa  ein  golygon  !  *'  O'r  Arglwydd 
y  daeth  hyn,  a  rhyfedd  yw  yn  ein  gol- 
wg  ni." 

*•  Wele'r  dydd  yn  gwawrío  draw, 
Amser  hyfryd  sydd  gerUaw." 


R.  H.  EYAHS  A  CHAETH-GYHUNDEB. 

GAN  Y  PARCH.   WILLIAM  JONES,  WISCONSIN. 

Erthygl  III. 

Gall  y  rhai  sydd  wédi  bod  yn  dar- 
llen  fy  ysgrifau  yn  y  Wawr  am  lon., 
1880,  gofio  fy  mod  wedi  profi  fod  y 
plant  yn  cael  eu  hystyried  yn  aelodau 
eglwysig  gan  y  rhan  fwyaf  o*r  enwadau 
a  arferant  daenellu  ar  blant.  Profais 
drwy  dystion  o  íysg  y  taenellwyr  fod 
cymundeb  babanod  wedi  dechreu  ar  yr 
un  pryd  a*u  bedydd,  a  bod  eu  cymun- 
deb  wedi  parhau  am  tua  mil  o  flynydd- 
oedd,  a  bod  yr  un  dynion  ag  oedd  yn 
dadleu  dros  eu  bedydd,  yn  dadleu  yr 
un  mor  selog  dros  eu  cymundeb,  gan 
ddywedyd  fod  yr  un  rheswm  dros  y 
naill  ag  oedd  dros  y  llall.  Profais  yr 
hoU  bethau  uchod,  nid  drwy  dystiolaeth- 


au  y  Bedyddwyr,  ond  drwy  gyfaddef- 
iadau  taenellwyr  dysgedìg  ac  enwog. 
Dangosais  fod  y  Bedyddwyr  yn  fwy 
rhydd  a  chyson  yn  eu  cymundeb  na*r 
rhai  a'u  condemnìant  o  fod  yn  gaeth, 
gan  eu  bod  yn  ei  roddi  i'r  oll  a  yslyr- 
iant  yn  aelodau  eu  heglwysi,  tra  mae  y 
taenellwyr  yn  atal  cymundeb  oddiwrth 
y  naill  haner  o'u  haelodau  goreu  ac 
addfetaf  i'r  nefoedd.  Nid  yw  Mr,  E., 
wrth  sylwi  ar  fy  ysgrif,  yn  ceisio  gwadu 
fod  plant  yn  cael  eu  hystyried  yn  ael- 
odau  eglwysig  ganddynt.  Nid  yw 
ychwaith  yn  ceisio  gwadu  na  ddechreu- 
wyd  cymuno  plant  pan  ddechreuwyd 
eu  bedyddio ;  nid  yw  yn  ceisio  dangos 
fod  mwy  o  gysondeb  nac  ysgryth^rr 
dros  roddi  yr  olaf  iddynt  mwy  na'r 
cyntaf.  Nid  yw  yn  ceisio  dangos  fod 
mwy  o  briodoldeb  yn  ngwaith  y  Pab  o 
Rufain  yn  stopio  y  cymundeb  ac 
yn  parhau  y  bedydd,  mwy  na  phe  bu- 
asai  yn  stopio  y  bedydd  a  pharhau  y 
cymundeb.  Nid  ^^w  yn  ceisio  gwrth- 
brofi  y  pethau  a  nodais,  er  eu  bod  yxí 
bethau  pwysig,  a  phriodol  iddo  eu 
gwrthbrofi,  os  gall;  ond  yn  hytrach 
na'u  gwrthbrofî,  mae  yn  eu  hysgoi  drwy 
ddweyd  fy  mod  yn  beio  y  taenellwyr 
mewn  ffordd  wawdlyd,  gan  eu  darlunio 
yn  "  cadw  y  plant  yn  y  ty,  ond  mewn 
modd  creulon  yn  cadw  oddiwrthynt  un 
o  freintiau  y  ty;"  eu  bod  yn  "gwrth- 
od  rhoddi  iddynt  fwyd  cryf  am  eu  bod 
yn  'rhy  wan  iV  dderbyn."  Os  wrth 
(fwyd  cryf)  yr  hwn  a  gedwir  gan  y 
taenellwyr  oddiwrth  y  plant  am  eu  bod 
yn  rhy  wan  i'w  dderbyn,  y  golyga  Mr. 
E.,  y  cymundeb,  nis  gall  fod  yn  wir, 
gan  i  mi  brofi  fod  y  plant  wedi  bod  yn 
derbyn  cymundeb  am  oddeutu  mil  o 
flynyddoedd.  Mae  yn  sicr  fod  y  prawf 
wedi  bod  yn  ddigon  o  hyd. 

Wedi  hyny,  aiff  Mr.  E.  yn  mlaen 
gan  ddarlunio  y  Bedyddwyr  fel  "dyn 
yn  troi  ei  blant  allan  o'r  ty,  ac  yn  ym- 
ffrosiio  ei  fod  yn  rhoddi  bwyd  i'r  oU 
sydd  yn  y  ty."  Arwydda  R.  H.  E. 
drwy  y  gydmariaeth  nodedig  hon,  fod 
y  Bedyddwyr  lawer  yn  fwy  creulon  at 
eu  plant  na'r  taenellwyr,  am  eu  bod  yn 
eu  cadw  allan  o'r  ty,  '*  byw  neu  farw," 
tra  mae  y  taenellwyr  yn  eu  cadw  i 
mewn.     Ond,   atolwg,   Pa  beth    mae 


Digitized 


byGoogle 


138 


Adolygiad  ary  Parch^  R,  H.  Evans. 


[Awst, 


plant  taenellwyr  yn  ei  gael  yn  y  ty  mwy 
nag  mae  plant  y  Bedyddwyr  yn  ei  gael 
allan  o'r  ty?  Maent  wedi  cael  eu  taen- 
ellu,  mae  yn  wir,  ond  pa  ragorfraint 
yd)rw  hyny  iddynt?  Pa  les  iddynt 
gael  peth  mor  ddibwys  ag  y  darlunir 
bedydd  yn  fynych  gan  daenellwyr  ?  A 
íèdr  plant  fyw  ar  blisg  a  chysgod,  &c.? 
Pa  fantais  i  blant  ydyw  eu  rhoddi  yn 
yr  eglwys?  Gofynir,  *' A  all  y  Bed- 
yddwyr  brofi  fod  plant  wedi  cael  eu 
tori  allan  o'r  eglwys  Gristionogol  ?" 
Atebaf  tod  yn  anmhosibl  i'r  Bedydd- 
wyr  brofi  iddynt  gael  eu  tori  allan  o 
eglwys  lesu  Grist,  gan  na  phrofwyd  er- 
ioed  eto  iddynt  fod  i  mewn  ynddi. 
Yn  wir,  mae  yn  anhawdd  i'r  Bedydd- 
wyr  gredu  fod  y  taenellwyr  eu  hunain 
yn  credu  eu  bod  yn  aelodau,  hyd  nes 
yr  jrmddygant  atynt  fel  aelodau.  Gof- 
ynaf,  A  oes  rhith  o  sail  i  gredu,  wrth 
ddarllen  y  Testament  Newydd,  fod 
mwy  nac  un  math  p  aelodau  yn  eglwys 
Crist — rhai  yn  caeí  hoU  freintiau'r  eg- 
Iwys,  a'r  Ueill  ran  o  honynt ;  rhai  yn 
aelodau  cyflawn,  a'r  lleill  yn  haner  ael- 
odau ;  rhai  fel  Ismael  wedi  eu  geni  yn 
ol  trefn  natur,  a'r  Ueill  fel  Isaac  wedi 
eu  geni  yn  oruwchnaturiol,  drwy  íFydd 
yn  addewid  Duw ;  rhai  wedi  eu  geni 
o'r  cnawd,  a  thrwy  hyny  yn  gnawd,  ac 
eraill  wedi  eu  geni  o'r  ysbryd,  a  thrwy 
hyny  yn  feini  bywiol  yn  yr  adeiladaeth 
ysbrydol  ?  Nid  yw  eglwys  lesu  Grist 
yn  gynwysedig  o  rai  yn  adnabod  yr 
Arglwydd,  a'r  lleill  yn  rhy  anwybodus, 
gan  ddiífyg  oedran,  i  adnabod  eu  tad 
a'u  mam ;  na,  nid  rhyw  Babel  gymysg- 
edig  fel  yna  ydyw  eglwys  Gristionogol. 
"  Hwynt-hwy  oll  a'm  hadnabyddant  i, 
medd  yr  Arglwydd,  o'r  lleiaf  o  honynt 
hyd  y  mwyaf  o  honynt.'*  "  Od  oes 
neb  yn  Nghrist,  mae  efe  yn  greadur 
newydd,"  meddai  Paul.  Y  Bedydd- 
wyr,  meddai  Mr.  E.,  "  fel  dyn  yn  troi 
ei  blant  bach  allan  o'r  ty  I"  Ond,  at- 
olwg,  pa  fantais  mae  plant  y  taeneliwyr 
yn  ei  gaei  trwy  eu  gwneuthur  yn  ael- 
odau  o'r  eglwys?  Ni  honir,  mae  yn 
debyg,  eu  bod  yn  cael  gwell  manteis- 
ìon  teuluaidd;  gan  fod  plant  y  Bed- 
yddwyr  yn  cael  eu  magu  mor  anwyl,  eu 
hymgeleddu,  eu  porthi,  eu  dilladu,  a'u 
dysgu;  ni  haerir,  mae'n  debyg,  nad  yw 


plant  y  Bedyddwyr  mor  laned,  mor 
gryfed,  mor  iachusol,  dysgedig,  a  moes- 
ol,  &c.,  ag  ydyw  plant  taenellwyr. 
Mae*n  debyg  mai  mewn  breintiau  cref- 
yddol  ac  ysbrydol  yr  ystyrir  fod  plant 
y  taenellwyr  yn  cael  y  fantais  drwy 
gael  eu  taenellu,  a'u  codi  yn  yr  eglwys, 
ond  gwan  yw'r  arwydd  hwn  eto  fod 
plant  y  Bedyddwyr  ar  ol.  Dywed  Dr. 
Watts  "  Nad  yw  ef  wedi  sylwi  ar  un 
fantais  yn  deilliaw  oddiwrth  weinydd- 
iad  bedydd  i  fabanod."  Dr.  Gibbon 
in  Carter's  Remarks,  p.  24.  Yn  sicr, 
pe  buasai  rh)rw  fantais  o  fedyddio  plant, 
&c.,  buasai  Dr.  Watts  wedi  ei  gweled. 
Mewn  adroddiad  a  wnawd  gan  arolyg- 
wyr  yr  Ysgol  Sabbothol  yn  Baitimore, 
yn  y  fl.  1851,  cawn  fod  agos  dair  gwaith 
gymaint  o  ddychweledigion,  mewn  cyf- 
artaledd  i  rifedi  yr  aelodau,  yn  eglwysi 
y  Bedyddwyr  ag  oedd  yn  ysgolion  en- 
wadau  erailí.  Ac  onid  yw  cynydd  rhy- 
feddoly  Bedyddwyr,  yn  fwy  nag  enwad- 
au  eraill,  yn  brawf  anwadadwy  nad  yw 
bedydd  ac  aelodaeth  babanod  o  un  lles, 
ond  yn  hytrach  yn  niwed  iddynt.  Mae 
sylw  Bunsen  yn  ei  nodiadau  ar  H)rp- 
polytus  a*i  Amserau  yn  deilwng  iawn  o 
sylw  ar  y  pen  hwn  ;  meddai,  "  Pan 
gysylltodd  yr  eglwys  hawliau  ac  addew- 
idion  o  fendithion  ag  unrhyw  beth  hel>- 
law  â  chydwybodol  ymwrthodiad  à 
phechod,  yn  nghyd  ag  ymrwymiad 
gwirfoddol  o  gyflwyno  corph  ac  enaid 
i'r  Arglwydd,  darfu  cydwybodrwydd  o 
bechod,  yn  nghyd  ag  hiraeth  am  drwy- 
adl  a  gwirioneddol  ddiwygiad,  fawr- 
eìddio  ymaith  yn  mysg  eu  haelodau. 
Gwel  Bunsen's  View  of  Baptîsm,  p.  11. 
Gwnaeth  yr  awdwr  dysgedig  y  nodiad- 
au  uchod  wrth  sylwi  ar  effeithiau  a  ddi- 
lynodd  y  cyfnewidiad  a  wnawd  ar  ddull 
a  deiliaid  bedydd  yn  yr  eglwys  wedi  yr 
oes  apostolaidd. 

Dywed  Mr.  E.  yn  mhellach,  "Y 
cawn  fod  bedydd  babanod,  wrth  ddar- 
llen  hanesyddiaeth,  yn  yr  eglwys  er  yr 
oes  apostolaidd."  Nid  )rw  Mr.  E.  yn 
enwi  ei  awdurdod  hanesyddol  ;  ond 
gan  fod  Mosheim  a  Neander  yn  cael  eu 
hystyried  yn  ddau  o  brif  haneswyr  y 
byd,  cânt  hwy  ddwyn  eu  tystiolaeth  ; 
dywed  Neander,  "  Gyda  golwg  ar 
ddull  bedydd,  yr  oedd  mewn  cydffurf- 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Bedyddwyr  Boreuol  Fenmyívania. 


139 


iad  â'r  sefydliad  cyntefig,  ac  â  meddwl 
gwreiddioí  y  gair,  yn  cael  ei  gyflawni 
drwy  drochiad."  Church  His.  Vol.  i, 
p.  310.  Eto,  Mosheim  a  ddywed, 
"  Yr  oedd  yr  ordinhad  o  fedydd  yn 
cael  ei  chyflawni  yn  y  ganrif  hon  (sef  y 
g)mtaf)  tu  ailan  i'r  cynuUiadau  cy- 
hoeddus,  mewn  lleoedd  wedi  eu  parotoi 
i'r  dyben,  ac  a  gyflawnid  trwy  droch- 
iad  yr  holl  gorph  yn  y  Fedyddfan." 
Gwel  Vol,  I,  p.  46.  Gyda  golwg  ar 
ddeiliaid  bedydd  dywed  Neander, 
"  Mae  yn  sicr  na  ordeinìodd  Crist  fed- 
ydd  babanod.  Nis  gallwn  brofi  fod  yr 
apostolion  wedi  ordemio  bedydd  baban- 
od  yn  y  lleoedd  hyny  Ue  mae  son  ara 
fedyddio  teuluoedd,  megys  yn  Act. 
^^ !  33  j  I  ^or.  1 :  16.  Ò'm  rhan  fy 
hun,  yr  wyf  yn  analluog  i*r  gorchwyl." 
Eto  dywed,  "  Mae  genym  bob  rheswm 
i  beidio  sylfaenu  bedydd  babanod  ar 
ordeiniad  apostolaidd.''  Mae  geiriau 
Neander  fawr  o  Berlin  yn  deilwng  o 
sylw  neiUduol,  "O'm  rhan  fy  hun,  yr 
wyf  yn  analluog  i*r  gorchwyl."  Dyw- 
ed  Lange,  *'Fod  pob  cynyg  i  brofi 
bedydd  babanod  o'r  Testament  New- 
ydd  wedi  methu."  Wedi  y  cwbl,  mae 
R.  H.  E.  yn  meddwl  y  gall  wneyd  yr 
hyn  y  dywed  Neander  ei  fod  yn  anallu- 
og  i'r  gorchwyl !  A  Lange  yn  dweyd 
fod  pob  cynyg  wedi  methu  ! 

Bunsen  ddysgedig  ddywed,  "  Yr 
oedd  bedydd  babanod  yn  hollol  an- 
adnabyddus  i*r  eglwys  gyntefig,  nid  yn 
unig  i  lawr  i'r  ail  ganrif,  ond  hefyd  i 
ganol  y  drydedd  ganrif. 

North  BriiishRemeWy  Presbyterian : 
"  Nid  oes  301  hollol,  un  hanes  am  dano 
(bedydd  babanod)  yn  y  Testament 
Newydd ;  nid  oes  un  gair  sydd  yn 
tystio  ei  fodolaeth."  Mae  yn  edrych 
yn  dywyll  iawn,  Mr.  Evans. 

Henry  Ward  Beecher  :  "  Yr  wyf  yn 
caniatau,  ac  yn  tystio,  yn  gyntaf,  na 
orchjrmynir  bedyddio  babanod  mewn 
un  man  yn  y  Testament  Newydd,  ni 
ddygwyd  ef  i  mewn  i  gymeryd  lle'r  en- 
waédiad."  Mae  yn  edrych  yn  dywyll 
iawn  fel  hyn. 


Nid  Uadron  yw  pawb  y  byddo  cwn 
yn  cyfarth  amynt. 


BEDYDDWYR  BOREUOL  PENRSYL- 
YANIA. 

GAN  Y  PARCH.  E.  EDWARDS,  COATSYILLE,  PA. 
RHAN  III. 

[Cywiriad  Gwall.— Rywfodd,  naill  aì 
drwy  ddiofalwcb  yr  ysgrifenydd  neu  y  cysod- 
ydd,  ymddangosodd  y  fl.  1872  yn  lle  1782, 
pan  yn  crybwyll  amseriad  y  PeniUion  ar  Brof* 
iad  Dyn  Canol  Oed.] 

Yr  wyf  eisoes  wedi  awgrymu  cynllun 
ac  amcan  yr  ysgrif  hon.  Âddawais 
sylwi  ychydig  ar  "  Hen  eglwys,  a  hen 
bregethwr,  a  hen  lyfr,  a  hen  wraig.*' 
Ymddengys  fod 

Hen  Eglwys  Brandywine, 

ger  Rhyd  Chadd,  neu  Chadd's  Ford, 
yn  hynach  na'r  dyddiad  a  welir  yn 
Benedict  a  Spencer.  Dywedais  inau 
mai  "  yn  nhy  John  Powell,  tad  yrhan- 
esydd  a*r  bardd,  a  hendad  neu  daid  yr 
hen  ddiacon  yr  ymwelsom  ag  ef,  y 
corphorwyd  yr  hen  eglwys,  sef  brandy- 
wine,  yn  y  fl.  1715.**  Oddiwrth  ddy- 
fyniadau  a  welais,  ar  fy  ail  ymweliad 
â*r  brawd  Powell,  yn  llaw-ysgrif  y 
bardd,  ei  dad,  ymddengys  fod  hanes 
am  Fedyddwyr  a  bedyddiadau  mor  for- 
eu  a  1699  yn  y  lle  hwn.  Hefyd,  mae 
yr  enwau  yn  profi  cysylltiad  y  Bedydd- 
wyr  hyn  a'n  cenedl ;  megys  Thomas 
Powell,  William  Thomas,  Jane  Phil- 
lips^  Samuel  Miles,  Edward  Edwards, 
&c,  T>y{ymx  fel  hyn :  "  Hyd  1700 
yr  oedd  yr  eglwys  yn  fyw,  yna  diflan- 
odd  am  flynyddoedd.  Yn  1 7 1 5,  ar  ddy- 
fodiad  mynych  ein  hoffus  frawd  Abel 
Morgan  i  bregethu  i  ni,  ar  nosweithiau 
yr  wythnos,  ail'gorphorwyd  yn  nhy 
John  Powell.  Cynorthwyodd  Abel 
Morgan,  Philadelphia,  James  James^  a 
Jos.  Eaton,  o  eglwys  y  Welsh  Tract, 
o*r  un  fam  a  threfn,  yn  Province  of 
Pennsylvania  and  New  Jersey."  Heb- 
law  "  y  drydedd  ran"  o'r  pymtheg  a 
ail  gychwynasant  yr  achos,  y  rhai  oedd- 
ynt  yn  Powelliaid,  yr  oedd  eraill  o  hil 
Gomer  yn  y  corphoriad,  megys  Thom- 
as  George  a  Dafydd  Roberts.  Wele 
ddyfyniadau  eraill  o'r  Llyfr  Eglwys : 
"  Sadwm,  cyn  ail  ddydd  yr  Arglwydd 


Digitized 


byGoogle 


I40 


Bedyddwyr  Bareuol  Pennsylvanta. 


[Awst, 


3m  Hydref,  1770,  bedyddiwyd  John 
Powell,  a'r  dydd  canlynol  derbyniwyd 
efigymundeb. — Abel  a-riffith,  gwein- 
yddydd." 

Eto,  engraiüì:  arall :  "  Ar  y  seithíed 
dydd  cyn  y  trydydd  dydd  yr  Arglwydd 
yn  Medi,  1790,  bedyddiwyd  Joseph 
Powell  a'i  briod  Mary,  ac  a  dderbyn- 
iwyd  i  gymundeb. — Joshua  Yaughan, 
gweinyddydd." 

Un  dyfyniad  eto  :  "  Rhag.  9,  1787, 
derbyniwyd  Josh.  Vaugban  drwy  lyth- 
yr,  i  aelodaeth  yn  yr  eglwys.  Cafodd 
yr  eglwys  fod  ein  brawd  Josh.  Yaughan 
yn  ddyn  o  ddoniau  aîbenigol.  Mewn 
cwrdd  eglwys,  Awst  9,  1 788,  cafodd 
alwad  gan  yr  eglwys  i  arfer  ei  ddoniau 
yn  y  weinidogaeth,  a  chydsyniodd  efe. 
Mewn  cyfarfod  trefniadol,  {òusiness 
meeiing,)  Hydref,  1789,  cynygiwyd 
gan  Abel  Grifîith  i  neillduo  ein  brawd 
Josh.  Vaughan  trwy  urddiad  difrifol  i 
waith  y  weinidogaeth.  Cymerodd  yr 
urddiad  le  Rhagfyr  12,  a  phregt* thodd 
Abel  Grifîìth  ar  yr  achlysur. ' '  Hwn  yw 

Yr  Hen  Bregethwr 

oedd  yn  fy  meddwl.  Tybiwyf  fod  yr 
hanesyn  canlynol  yn  werth  ei  gofnodi 
mewn  cysylltiad  â'r  Parch.  Joshua 
Vaughan,  gweddillion  yr  hwn  sydd  yn 
gorwedd  yn  mynwent  Hephzibah.  Y 
mae  yr  hanes  yn  meddiant  yr  hen 
flaenor,  Powell,  ac  yr  oedd  yn  ffafr  ar- 
benig  i  mi  gael  menthyg  y  papyr  o'r 
hwn  y  codais  y  dernyn  hynod  a  gan- 
lyn  : 

Yr  oedd  yr  ordinhad  o  fedydd  yn 
agored  i  wawd  nid  ychydig  y  dyddiau 
hyny.  Ar  un  adeg  clywodd  Fychan 
fod  dau  ddyn  wedi  ymrwymo  i  ddial 
arno  am  ei  frwdfrydedd  enwadol.  Tyng- 
ent  y  gosodent  ef  o  dan  y  dwfr  y  tro 
nesaf  y  gweinyddai  yr  ordinhad.  Daeth 
yr  adeg  yn  o  fuan,  Pan  welodd  y 
pregethwr  nad  oedd  ar  lan  yr  afon  ne- 
mawr  nad  oeddynt  mewn  cyngrair  â'i 
elynion,  dywedodd  ei  fod  yn  gwy- 
bod  pwy  oedd  yn  ei  fygwth.  Yr  oedd, 
er  yn  Fychan  mewn  enw,  yn  ddyn 
mawr,  cryf.  wedi  arfer  gweithio  fel 
gôf  Yn  wrol,  fel  y  Joshua  gynt,  ni 
phetrusodd  fwrw  ymaith  ei  gôt  a  lledu 
ei  freichiau  nerthol,  a  thorchi  llawes 


ei  grys  mewn  agwedd  amddifTynoL 
Heriodd  y  mwyaf  gwrol  o'i  elynion  i 
ddynesu  ato ;  anogai  hwynt  ì'w  oíhi  efj 
os  nad  oeddynt  yn  ofni  Duw.  Dywed- 
odd  y  tarawai  y  cyntaf  a  ddynesai  i'r 
llawr,  y  taflai  ef  i*r  afon,  ac  y  mathrai 
y  cyfryw  o  dan  ei  sawdl  yn  y  dwfr  ! 
Meddyliodd  '^meibion  Belial"  mai 
goreu  ydoedd  peidio  ymosod  ar  y  Bed- 
yddiwr  hwn.  Ceisient  wthio  y^naill  y 
llall  i.ddechreu  yr  ymosodiad.  Gan  feio 
eu  gilydd  ara  eu  *diffyg  gwroldeb,  yra- 
adawsant,  ac  aeth  y  pregethwr  yn 
mlaen  a'i  waith  yn   weddaidd  a  diofid. 

Y  mae  golygydd  parchus  y  Wawr 
am  gael  ysgrifau  byrion^  felly  erfyniaf 
ar  y  darllenydd  faddeu  i  mi  os  ychwan- 
egaf  ychydìg  ar  "  yr  hen  bregethwr," 
er  gorfod  gwneyd  erthygl  neu  ran,  ar- 
all  ar   •*  Yr  heii  Lyfr  a'r  hen   Wraîg." 

Ganwyd  Yaughan,  neu  Fyrhan,  yn 
Chester  Co.,  o  deulu  o  darddiad  Cym- 
reig,  Yr  oedd  yn  fachgenyn  yn  adeg 
gyffrous  y  Chwyldroad  (Revolutionary 
War).  Bu  yn  Deputy  Sheriff  i'r  Sir, 
ac  0  dan  ei  ofal  ef  y  gosodwyd  carchar 
Caer  neu  Chester.  Pregethai  y  Parch. 
Phylip  Hughes  yn  fynych  yno  ar  y 
pryd.  O  dan  ei  weinidogaeth  ef  y 
cafodd  J.  V.  droedigaeth.  Yn  1780 
bedyddiwyd  ef  gan  Hughes,  ac  unodd 
fel  aelod  ag  Eglwys  Gyntaf  y  Bedydd- 
wyr  yn  ninas  Philadelphia,  a  gorphor- 
wyd  yn  y  fl.  1686.  Yr  ydym  eisoes 
wedi  nodi  ei  symudiad  i  eglwys  Bran- 
dywine,  a'i  dderchafiad  i'r  swydd  weîn- 
idogaethol.  Pregethwr  hynod  o  lafur- 
us,  a  phoblogatdd  anarferol,  ydoedd 
Josh.  Yaughan.  Yn  Hephzibah  rhaid 
oedd  iddo  bregethu  yn  y  coed  y  tu  all- 
an,  am  fod  y  capei  yn  líawer  rhy  fych- 
an  i  gynwys  y  torfeydd  a  ymgasglent 
i'w  wrando.  Yr  oedd  yn  enwog  am  ei 
ddyngaredd,  ac  ar  ei  feddfaen,  yn  sef- 
yll  i  fyny  yn  bedwar-ochrog,  tua  tbair 
troedftdd  oddiar  y  ddaear,  y  mae  yn 
gerfiedig,  **  In  hope  of  a  glorious  re- 
surrection  here  lies  all  that  was  mortal 
of  the  Kev.  Joshua  Yaughan,  a  Chris- 
tian  Philanthropist.  He  finished  his 
labors  on  the  ^oth  day  of  August,  1808, 
in  the  57th  year  of  his  age.  As  a  min- ' 
ister  of  the  gospei  his  exertìons  were 
unremitting,     and     were    abundantly 


Digitized 


byGoogle 


i88i.J 


Y  Deg  Liwyth. 


141 


owned  of  God.**  Er  fod  Vaughan  yn 
ei  fedd  bellach  saithdeg-a-thair  o 
flynyddoedd,  yr  oedd  yr  hen  flaenor, 
Powell,  y  dydd  o'r  blaen  yn  sìarad  am 
dano  oddiar  adgofion  ei  ieuenctyd,   a 


choledda  syniadau  uchel  am  Fychan, 
fab  Vuican,  Yr  oedd  y  gôf  "yn  weith- 
iwr  cymeradwy,  difefl,"  jrn  yr  eglwys 
megys  y  bu  yn  yr  efail.  "  CoflÌMlwr- 
iacth  y  cyfiawn  sydd  fendigedig." 


Y  DEG  LLWYTH. 


GAN  Y  PARCH.    HUGH   JONES,   D.  D.,    PRIF  ATHRAW  COLEG  LLANGOLLEN. 


Rhan  III. 


(8. )  Lbiosogrwydd  HiHogaetií,  — •  Add- 
awsai  Duw  wneyd  had  Abraham  mor 
Uuosog  a  iiwcìi  y  ddcuar,  a  gwneyd  y 
genedl  Israelaidd  yn  fii  nwuy  nagyd- 
oedd,  a  gwneyd  had  Ephraim  yn  iiuaws 
o  genedioedd,  Nis  gellir  gweled  cyf- 
lawniad  yr  addewidion  a'r  prophwyd- 
oliaethau  hyn  yn  un  man,  yn  ol  yr 
awdwr,  ond  yn  lluosogrwydd  ac  am- 
rywiaeth  deiliaid  Prydain  Fawr.  Tu 
dal.  39—41. 

Mae  yr  awdwr  yn  gorestyn  pwynt, 
er  cadamhau  ei  ddamcaniaeth. 

(a)  Gesyd  boblogaeth  China  yn  250,- 
000,000  :  buasai  yn  agosach  i'w  le  pe 
dywedasai  350,000,000. 

(^j  Gesyd  boblogaeth  y  Llywodr- 
aeth  Brydeinig  yn  300,000,000.  Ond 
nid  Angio-Saxons  yw  yr  Hindwaid,  ac 
felly  nid  yw  y  ffigyrau  i'r  pwrpas. 

{c)  Ni  olygid  fod  had  Ephraim  i 
ddyfod  yn  lluaws  o  genedloedd.  Y 
darlleniad  Uythyrenol  yw,  "  Ei  had  a 
ddaw  yn  gyflawnder  y  cenedloedd," 
neu  "yn  gyflenwad  yllwythau.*'  Gol- 
yga  y  gair  '*cenedloedd''  {goim)  yma 
ìwythau  Israel,  a  chyfeirir  at  flaenor- 
iaeth  a  dylanwad  Ephraim  yn  mhlith  y 
Uwythau,  fel  pen  y  Deg  Llwyrh.  Fe 
gofia  y  darllenydd  o  hyd  mai  Israel 
sydd  gan  yr  ysgrifenwyr  sanctaidd 
mewn  golwg,  ac  mai  Lloegr  sydd  gan 
awdwr  y  Uyfryn  o  flaen  ei  lygaid. 

(9.)  Crwydriadau  yn  mysg  y  Cenedi- 
oedd. — Yr  oedd  Israel  i  fod  yn  crwydro 
yn  mysg  y  cenedloedd  ;  yr  oedd  y 
Saeson  yn  crwydro  cyn  sefydlu  yn 
Lloegr;  o  ganlyniad  Israeliaid  yw  y 
Saeson.  Bu  cenedloedd  eraill  hefyd 
yn  crwydro  wrth  ymwasgaru  ar  hyd 
wyneb  y  ddaear,  cyn  yrasefydlu  o  fewn 


"terfynaueu  prcbwylfod  ;*'  o  ganlyn- 
iad,  Israeliaid  yw  pob  cenedl  arali ! 

Íio.)  Amrywiol  Brofion  etaiii. 
á)  Jacob  yn   dad  •'cenedl  a  chyn- 
ulleidfa    cenedloedd."      Gwel  y  sylw 
blaenorol  yn  nghylch  Ephraim,  8  {c). 

(^)  Israel  i  "gornio  y  bobl  hyd  ei- 
thaf  y  ddaear,"  yn  arwyddo  Lloegr  yn 
estyn  ei  changenau,  a  gwthio  ei  budd- 
ugoliaethau  i  eithafoedd  y  byd. 

Desgrifio  buddugoliaethau  Israel, 
modd  bynag,  y  mae  Moses,  yn  benaf 
yn  nyddiau  Joshua,  ar  Iwythau  Ca- 
naan,  hyd  eithaf  neu  derfynauj'  wicui, 
yr  hyn  a  olyga  y  gair  erets,  yn  ogystal 
a*r  ddaear  yn  yr  ystyr  eangaf. 

{c)  "  Saith  amser." 

"  I  will  punish  you  seven  times  more 
for  your  sins" — **  saitìi  mwy  am  eich 
pechodau."  Mae  y  "  seven  times*'  h)m, 
ebe'r  awdwr,  yn  golygu  cyfnod  o  2,520 
o  flynyddau,  yr  hyn  oedd  hyd  y  cyf- 
nod  o  gaethgludiad  y  Deg  Llwyth,  cyn 
Crist  720  mlynedd,  hyd  A.  D.  1801, 
pryd  y  dechreuai  mawredd,  buddugol- 
iaethau  a  llwyddiant  Lloegr  fyned 
rhagddynt  fel  llanw  anorchfygol,  ac  y 
daeth  Ephraim  grwydrol  yn  '*benaf  yn 
mysg  y  cenedloedd."  Tu  d.  49. 

Gresyn  nad  oedd  rhith  o  sail  i  ad- 
eilad  mor  dlws.  '*  Saith  mwy"  ydyw 
y  cyfieithiad  Cymreig.  Siieòa  yn  un- 
ig  a  geir  yn  yr  adnodau,  yr  hwn  a  gyf- 
ieithir  seyenfoid  gan  Keil.  Dywed 
Gesenius  mai  rhagferf  ydyw,  aM  fod  yn 
cael  ei  ddefnyddio  am  amser  neu  rifedi 
anmiienodoi,  Defnyddir  y  gair  yn  yr 
adnodau  canlynol  :  *  *  Seitìiwaitìi  yn  y 
dydd  yr  ydwyf  yn  dy  glodfori."  Ps. 
119  :  164.  **  Canys  seithwaitìi  y  syrth 
y  cyfiawn,  ac  efe  a  gyîyd   drachefn." 


Digitized 


byGoogle 


14» 


Y  Deg  Llwyth, 


[Awst, 


Diar.  24  :  16.  Ehaid  rhoddi  y  2,520 
mlynedd  i  mewn  yn  gyntaf,  cyn  y  gell- 
ireu  cael  allan  o'r  gair. 

(d)  "  Anifeiiiaid  buain.*' 

"  A  hwy  a  ddygant  eich  holl  frodyr 
♦  *  *  ar  anifeiliaid  huain  i*m  mynydd 
sanctaidd  Jenisalera." 

Wrth  ddefnyddio  y  geiriad  *'  anif- 
eiliaid  buain,"  yr  oedd  Esaiah,  ebe'r 
awdwr,  yn  llefaru  o  dan  ysbryd  pro- 
phwydoliaeth,  ac  yn  cyfeirio  at  y 
^*  tnarch  haiartC^ — y  ceffyl  tan,  neu  y 
train,  gyda  dyfeisio  a  gweithio  pa  un  y 
mae  yr  Anglo  Saxon  wedi  dyfod  mor 
enwog !  Ac  ar  awdurdod  Cardinal 
Mezzofanti,  dywed  yr  awdwr  fod  y  gair 
Hebraeg  circaroih,  yr  hwn  a  gyfìeithir 
"anìfeiliaid  buain,''  yn  golygu  **  peir- 
ianau  yn  troi  o  amgylch  gyda  chyflym- 
dra  y  fellten."  Dyna'r  train  ar  y  line  I 
Ystyr  y  gair,  modd  bynag,  yn  ol  yr  es- 
bonwyr  luddewig,  ydy w  camelodf  dram- 
edariaid;  â*r  hyn  y  cytuna  Gesenius, 
Delitzsch,  Henderson,  Barnes,  Noyes, 
Alexander,  a  Lowth. 

{è)  Tystion  Duw. 

"  Fy  nhystion  i  ydych  chwi,  medd 
yr  Arglwydd"  (wrth  Israel),  yr  hyn  a 
gymwysa  yr  awdwr  hwn  at  y  genedl 
Brydeinig,  am  ei  bod  301  Brotestan- 
aidd,  ac  am  fod  y  grefydd  Brotestan- 
aidd  yn  grefydd  sefydledig  y  wlad  I 
Tu  d.  52,  58,  59.  Mae  addewidion 
Duw  i'w  eglwys  yn  cael  eu  cymwyso 
gan  yr  awdwr  yn  ddibetrus  at  y  genedl 
oeisnig,  fei  pe  na  íuasai  safon  sanct- 
eiddrwydd  y  Beibl  ddim  uwch  na  moes- 
oldeb  presenol  y  werin  Seisnig  ! 

(/)  y  Dderwen  Brydeinig. 

Fel  y  mae  yr  awdwr  hwn  yn  nesu  at 
y  climax,  y  mae  ei  brofíon  o  hyd  yn 
dyfod  yn  fwy  arbenig.  Yr  oedd  Israel 
yn  eilun-addoli  o  dan  y  dderwen ;  yr 
oedd  y  Derwyddon  yn  addoli  o  dan  y 
dderwen  ;  o  ganlyniad  yr  oedd  y  Der- 
wyddon  Prydeinig  yn  disgyn  o'r  Deg 
Llwyth.  Yr  oedd  mamau  Israel  yn 
rhoddi  llaeth  i'w  plant ;  yr  oedd  mam- 
au  Prydain  gyntefig  yn  rhoddi  y  fron 
i'w  hiliogaeth;  o  ganlyniad  yr  oedd 
mamau  Prydain  yn  disgyn  o  famau  Is- 
rael!  Prawf  yw  hwn  sydd  yn  profi 
dim,  am  ei  fod  yn  profi  gormod.  Ym- 
ddengys  fod  llawer  o  genedloedd,  hen 


a  diweddar,  yn  myned  trwy  eu  defo- 
siynau  o  dan  gangenau  tewfrig  y  goed- 
wig,  yn  ogystal  jj  a'r  Israeliaid  a'r 
Cymry. 

(g)  Y  Llew,  a*r  Unicom,  a'r  Ysgar- 
lad. 

Ystyria  yr  awdwr  fod  y  cyfeiriadau 
at  Judah  ac  Israel  yn  y  Beibl,  fel  Llei» 
ac  Unicom,  yn  cyfeirio  at  arwyddlun- 
iau  yr  awdurdodau  Prydeinig,  a  bod  y 
fath  eiriau  a  Nahum  2:3,  "  Ei  wyr  o 
ryfel  a  wisgwyd  ag  ysgarlad^ — yn  cyf- 
eirio  at  wisg  goch  y  fyddin  Seisonîg. 
Wel,  nid  oes  genym  ond  dweyd  mai 
dychymyg  gwyllt  yw  y  cyfan,  ac  nad 
oes  un  sail  i  gredu  yn  y  fath  esboniad. 
Dywed  Gesenius  nad  oes  awdurdod  dros 
gyfieithu  reem  yn  unicom;  ac  mai  y 
buffalo  neu  yr  ych  gwyilt  a  olygir. 

(K)  Y  gair  England  yn  y  Beibl. 

Dyma  y  climax  /  Beth  mwy  sydd 
eisiau?  *' Sonir  am  Ephraim,"  ebe'r 
awdwr,  "  fel  ^«^rwedi  ei  dysgu,  ac  yn 
dda  ganddi  dynu.  Gellir  seinio  y  gair 
Hebraeg  am  '*  aner,"  Aingl-ah;*  ac  yn 
ei  flfurf  luosog,  megys  )m  Amos  6:  1-4, 
lle  y  cyfFelybir  ty  Israel  i'r  "  lloi  o  gan- 
ol  y  cut,"  gellid  ei  seinio,  megys  yn 
Mal.  4 :  2,  AingH  neu  Angliy  yr  enw 
adnabyddus  ar  y  genedl,  yr  hon  ar 
ddiwedd  ei  chrwydriadau,  a  aeth  dros- 
odd  o  Saxony  i*r  Ynysoedd  Prydein- 
ig."  Ysiyr  y  gair  Englandf  yn  ol  yr 
oracl  yma,  gan  hyny,  yw  aner^  ac  ystyr 
y  gair  Englishmen  yw  lloi  !     Wel,  nid 


*  Gellid    cynyrchu  beirniadaeth   o'r 
yma  wrth  y  dunell ;  er  engraifft: 

Hebread^Gtitì,  14  :  1$  Heb.  IB&I,  lluosog» 
AbARIM,  yr  nn  petb  ag  Aber,  tm  o  drigolim 
Aber, 

Camarfon — Heb.  Cb&SN,  mewn  cystrawiad 
Cailn,  pen  mynydd,  bryn,  (Esa.  5  :  i),  yn  cyf- 
eirio  at  fynyddau  uchel  Arfon. 

Carmarthen — Heb.  Cbrbm,  mewn  cystraw- 
iad,  Carm,  gwinllan,  (Esa,  5 :  i),  yn  cyfeirio 
at  ddyffrynoedd  ffrwythlon  sir  Gaerfyrddin. 

Z>tif^KA— Heb.  DiN,  bam,  yn  cyfeirío  at 
ddyrchafiad  aelodau  Seneddol  sir  Ddinbych  i'r 
gadair  famol. 

A/^— Heb.  MiN,  oddiwrth,  ar  wahan,  gan 
gyfeirio  at  Fon  fel  ynys,  ar  wahan  oddiwrth 
siroedd  eraill  y  Dywysogaeth. 

Ystyríd  beimiadaetbau  fel  hyn,  a  hyny  yn 
gyfiawn,  yn  eithafîon  ynfydrwydd  ;  ac  eto  y 
mae  yn  llawn  mor  gadam  a  chywir  a'r  hyn  a 
geir  yn  y  Uyfryn  dan  sylw. 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Y  Parch.  H.  W.  Jones^  Caerfyrddin. 


M3 


awn  i  ddadleu  ag  ef  ar  y  pen  hwn,  gan 
fod  yn  bosibl  ei  fod  yn  gywir  am  rai  o 
honynt. 

Mae  gan  yr  awdwr  rai  pwyntiau  er- 
aill  er  ategu  ei  ddaracaniaeth,  megys 
fod  Israel  a  Judah  i  ddychwelyd  o'r 
Gogledd  i  Ganaan,  h.  y.,  yn  ol  ei  dyb 
ef,  o'r  Gogledd-Orllewin^  sef  o  Bryd- 
ain.  Ond  yn  ieithwedd  Jeremiah,  saif 
y  "  gogtedd'*  a  *'  thir  y  gogledd"  am 
y  Oogledd- Ddwyratn,  sef  Assyria  a 
Babilon,  o*r  lle  y  daeth  y  dinystr  ar  y 
genedl. 

Nyni  a  derfynwn  ein  sylwadau  ar  yr 
adran  hon  o'n  hysgrií,  trwy  ddyfynu  y 
Dodiadau  canlynol  ar  y  pwnc,  o  lyfryn 
Mr.  John  Wilkinson,  "  Englishmen  not 
IsraeliteSy  '  cyhoeddedig  gan  Shaw  & 
Co.,  Llundaìn : 

"  I .  Mae  pobl  Israel  i  breswylio  eu 
hunain,  ac  i  beidio  cael  eu  cyfrif  gyd- 
a*r  cenedloedd.  Mae  hyn  yn  wir  am 
yr  luddewon,  ond  nid  am  yr  Anglo- 
Saxons. 

2.  Mae  Israel  i  barhau  am  ddyddiau 
lawer  heb  frenin  na  thywysog,  ac  heb 
wybodaeth  gywir  am  Dduw.  Nid  yw 
yr  Anglo-Saxons  yn  yr  amgylchiadau 
hyn. 

3.  Mae  y  Deuddeg  Llwyth,  allan  o 
Palestina,  i  fod  yn  ychydig  mewn  rhif, 
0  dan  felldith  fel  cenedl,  ac  yn  aml  a 
llaosog  yn  unig  ar  ol  eu  hadferiad,  ac 
nid  cyn  hyny.  Ond  mae  yr  Anglo- 
Saxons,  er  allan  o  Palestina,  yn  mwyn- 
hau  bendith  fel  cenedl,  ac  yn  Uawer 
mewn  nifer. 

4.  Y  gosp  am  fod  yn  ddienwaeded- 
ig  oedd  toríad  ymaith.  Mae  yr  Ang- 
lo-Saxons  yn  ddienwaededig. 

5.  Mae  yx  Anglo-Saxons  yn  saint  neu 
yn  bechaduriaid  :  os  saint,  yna  (er  yn 
Israeliaid)  y  maent  wedi  eu  gwahanu 
oddiwrth  y  genedl,  a*u  huno  â'r  eg- 
Iwys ;  os  pechaduriaid,  )ma  y  maent  o 
dan  felldith  y  ddeddf. 

Dychwelodd  nifer  digonol  o  Babilon 
0  herwydd  ystyriaethau  gwladol  a  chref- 
yddol,  i  berí  fod  y  caethion  dychwel- 
cdig  yn  gynrychiolaeth  deg  o'r  holl 
genedl ;  fel,  pe  na  fuasai  gan  un  gen- 
edl  arall  yn  y  byd  hawl  i  ystyried  eu 
hunain  o  darddiad  Israelaidd,  y  gellir 
ystyried  y  bobl  a  elwir  yn   luddewon 


yn  raeddu  hawl  á^g  i  fod  yn  gynrych- 
iolwyr  deuddeg  llwyth  Israel,  ac  i  etif- 
eddu  yr  hyn  a  fwriedid  iddynt." 

Rhaid  i  ni  adael  damcaniaeth  Dr. 
Grant,  yn  nghyda  sylwadau  terfynol 
o'r  eiddom  ein  hunain  ar  y  pwnc  hyd 
rifyn  dyfodol. 


T  PARCH.  H.  W.  JONES. 

CAERFYRDDIN. 
GAN  Y  PARCU.  D.  W.  MOR.R.IS,  TAYLORYILLS. 

Ei  dri  enw  oedd,  Hugh,  a  hoíFwn  ; 
William,  a  welwn  ;  a  Jones,  a  gwrdd- 
wn  yn  gyfFredin.  Anturiodd  Hugh 
Latimer  i  ddwrdio  tywysogion  ;  Hugh 
Miller  i  chwilio  celloedd  anian,  a  Hugh 
William  Jones  i  deithio  tiroedd  trugar- 
edd,  broydd  cariad,  ac  uchelfeydd  y 
tragywyddol. 

1.  Penrhyncoch  yn  adwedd  ei  eni. 
Y  mae  Penrhyn  yn  Maldwyn,  heb 
ychwanegu ;  Penrhyn-deu-draeth  yn 
Meirion,  a  Phenryncoch  yn  mharthau 
uwchaf  Sir  Aberteifi.  Mewn  amaeth- 
dy  mawr,  gerllaw  môr  Aberystw^rth, 
mwnau  Talybont,  mawndir  Llanbad- 
am,  a  maenor  y  Gogerddan,  y  ganed 
H.  W.  Jones,  o  gwmpas  y  flwydd)m 
1799,  pan  oedd  yr  Awstriaid  wedi  eu 
danfon  o  Itali ;  Ffrainc,  ar  ol  y  chwyl- 
droad,  yn  llonydd ;  Napoleon  Bona- 
parte  yn  ei  rym ;  enwogrwydd  mor- 
dwyol  Britannia  yn  fawr;  S)n:  John 
Jarvis  yn  meddianu  Cape  St.  Vincent, 
a  Camperdown  301  plygu  i  alluoedd 
Duncan.  Adeg  fel  yna  oedd  hi  pan 
ddaeth  H.  W.  Jones  gyntaf  i  dy  ei  ri- 
eni ;  ac  y  mae  enw  y  fam,  nodwedd  y 
tad,  a  rhif  y  teulu,  o'n  golwg  ni. 

2.  Penderfynol  Eglwyswyr  oedd  ei 
rieni.  Degwm  Lefi,  cloch  Aaron,  llith- 
iau  y  Llan,  a'r  Weddi  Gyffredîn,  oedd 
eu  cân  ar  hyd  y  dydd,  eu  cerdd  ar  y 
dolydd,  a'u  cysur  yn  mhob  rhyw  djrw- 
ydd.  Marchnad  Aberystwyth,  ffair  y 
Borth,  ac  eglwys  Llanfihangel-geneu-y- 
glyn,  oedd  eu  balm,  eu  blodeuyn  a'u 
mel.  Eu  meddwl  a  fu  codi  Hugh  eu 
mab  yn  Eglwyswr  diwyro,  yn  Llanwr 
drwyddo,  ac  yn  oífeiriad  dawnus  yn  ei 


Digitized 


byGoogle 


144 


YParch.  H.  W.  Janes,  Caetfyrddin. 


[Awst, 


fro.  Tri  ofTeiriad  diguro  fuasai  David 
Parry,  Llywel ;  John  Hughes,  LÌan- 
badarn,  a  H.  W.  Jones,  Gogìnan,  y 
bachgen  gwridog  ei  wedd,  glän  ei  dduli- 
wedd,  a  mawr  ei  rinwedd.  Trí  phall  a 
íu  yno—pallu  gogwyddo  i  gyfeiliomi, 
pallu  gwrando  ar  y  clochdy,  a  phallu 
gadael  i  anianolion  ei  ddenu«  Trí 
thlws  i'r  Bedyddw)rr  a  fu  James  Har- 
ríngton  £vans  yn  cychwyn,  Baptist 
Noel  i  ganlyn,  a  H.  W.  Jones  gyda  y 
rhai  h^m.  Tri  math  o  gylchoedd  y  bu- 
asai  yn  eu  llenwi — Rector  gweddus, 
Rheithor  dawnus,  a  Chanon  campus,  a 
wnai  i  deyrnas  Denmark  i  grynu,  dyfr- 
oedd  Copenhagen  i  ferwi,  ac  Ynys  yr 
Arcbangel  i  ryfeddu. 

3.  Pyncio  ag  un  arall  501  ei  argy- 
hoeddi.  Teithwyr  drwy  y  wlad  yn 
mhlith  y  Bedyddwyr  oedd  John  Vul- 
can,  o  Ferthyr  ;  Jenkin  Harris,  o  Lan- 
avan,  a  William  Goodman,  o'r  Gog- 
ledd.  Mawr  ddaioni  gyflawnodd  y  tri, 
ac  y  mae  Mr.  Bowman  i  blygu,  Mr. 
Merryman  i  wenu,  a  Mr.  Ooodman  i 
flaenori.  Trwy  ymddyddanion  Mr. 
WiUiam  Goodman  yn  nhy  ei  rieni  y 
cafodd  H.  W.  Jones  ei  argyhoeddi  o'i 
ddyledswydd  i  gydffurfio  a'r  lesu  yn  y 
bedydd  yn  ddioedi.  Bedyddiwyd  ef 
gan  John  James,  Aberystwyth,  neu  Si- 
mon  James,  Penrhyncoch,  o  gylch  y 
flwyddyn  1820,  a  daéth  o*r  Llan  i*r 
Uyn ;  o  gorlan  y  degymu  i  gorlan  lesu, 
ac  o'r  eglwys  waddoledig  i'r  eglwys 
gyntefig,  i  ymaelodi  mwy. 

4.  Parwyd  iddo  gychwyn  gyda  y 
pregethu.  Tlysni  ei  gorph,  serchawg- 
rwydd  ei  wedd,  swynion  anghydmarol 
ei  lais,  a  rhinweddolrwydd  ei  ymar- 
weddiad,  a  barasant  i'r  bobl  gyda  brys 
ei  anog  i  gyhoeddi  tangnefedd ;  ac  yr 
oedd  Duw  yn  ei  gefnogi,  d)aiion  yn 
awyddu,  a'i  duedd  ei  hun  yn  gogwyddo 
gyda  hwy.  Ebrwydd  y  gwybu  y  torf- 
eydd,  o  Dan  i  Delphos,  o  Bethel  i 
Beth-horon,  ac  o  Siîoh  i  Salem,  godi 
gwr  grymus  yn  Sir  Aberteifi,  gwr  mawr 
ar  lanau  y  Rheidiol,  a  gwr  yn  Mhen- 
rhyncoch,  a  phen  arno,  pwer  ynddo,  a 
phawb  yn  son  am  dano.  Derbyniwyd 
ef  i  Athrofa  y  Bedyddwyr  yn  Bradford, 
a  gall  mai  y  Dr.  WiUiam  Steadman,  a 
W.  H.  Murch,  ac  athrawon  felly,  a  fu 


yn  ei  addysgu.  Tri  Hugh  o  frí  gjrda 
y  Bedyddwyr  gynt  a  fu  Hugh  £vans  o 
Bristol,  Hugh  Wîlliams  o  Gaerbaddon, 
a  Hugh  W.  Jones,  o  Gaerfyrddin. 

5.  Penodwyd  y  man  i  ymroddL  Efc 
a  urddwyd  yn  Blaenavon,  symudodd 
i'r  Casnewydd,  ac  ymseíýdlodd  yn  y 
Tabemacl,  Caerfyrddin,  yn  y  fLwjóA- 
yn  1835.  Mae  y  cof  yn  mynegu  i  mi 
mai  cyn-weinîdogìon  y  Tabernacl  a  fa 
Titus  Lewis,  D.  D.  £vans,  wedi  hyny 
o  Bontrhydyryn,  a  Bhys  Gibbon,  a  fìi 
ferw  yrí  1833,  yn  33  mlwydd  oed.  Ti- 
tus  Lewis  yn  athrawiaethu,  D.  D.  Ev- 
ans  yn  adeiladu,  Rhys  Gibbon  yn  bodd- 
loni,  a  H.  W.  Jones  yn  meddu  rhagor- 
ion  y  tri,  a  llais  dihafal  yn  y  Uu.  Merch 
Titus  Lewis  oedd  ei  wraig,  a  chafodd 
lawer  ganddi,  mwy  ynddi,  a  chrefydd 
yn  ei  chon^ni ;  ond  bu  farw  mewn  oed 
cynar.  Enw  ei  mab  oedd  Titus  Lewis 
Jones.  ac  megys  *'  Haran,  a  fu  farw  o 
flaen  Terra  ei  dad,"  wedi  cystudd  poen- 
fawr.  Priododd  Mr.  Jones  yr  ail  waith 
yn  1849,  ^  ^^-  Watkins,  gweddw  y 
Dr.  Watkins,  M.  D.,  a  mab  y  Paich. 
Joshua  Watkins,  Heol  yprior,  a  bu  hi 
íarw  o'i  flaen  amryw  flwyddi.  Eang- 
wyd  y  Tabemacl  yn  1842,  adeiladwyd 
addoldy  Saesneg  yn  Heol  Awst,  jm 
1859,  a  bernid  Aberhonddu,  y  Bont- 
faen,  a  Chaerfyrddin,  yn  meddu  y  Saes- 
neg  puraf  drwy  holl  Gymru.  Bu  Mr. 
Jones  yn  golygu  Seren  Gomer,  pan 
oedd  Mrs.  Aiice  WiUiams,  Heol-y- 
Brenin,  yn  ei  chyhoeddi,  ac  am  flyn- 
yddoedd  yn  Ysgrifenydd  Cymanía 
Caerfyrddin  ac  Aberteifí.  Rhagorolion 
yn  y  Tabernacl  yn  nydd  Mr.  Jones  a 
fu  Mr.  W.  M.  Evans,  D.  M.  Morgan, 
Roberts  yr  ironmonger^  Williams  y  cur- 
rier,  a  Davies  y  Faciory.  Treuliodd 
H.  W.  Jones  ddeunaw-ar-hugain  o 
flwyddi  yno,  a  chaed  ynddo  y  cyfaiU 
diwyrni,  y  gweinidog  dylynwiw,  a'r 
pregethwr  rhyfeddol  ei  ddawn.  An- 
rhydeddwyd  fi  â'r  fraint  o  gyd-breg- 
ethu  ag  ef  yn  agoriad  capel  Llansteph- 
an  a  Soar,  Llwynhendy;  ond  yr  oedd 
y  corn  aur  yn  methu,  y  freiniol  floedd 
yn  colli,  a  Phicton  y  torfeydd  yn  di- 
arfogi. 

6.  Penaeth  y  cynulleidfaoedd  a  fii. 
A  oes  gan  y  golygydd,  neu  ycysodydd. 


Digitized 


byGoogle 


x88i.] 


Y  Parch.  Ä  W.  Jones,  Caerfyrddin, 


145 


neu  ryw  ddarllenydd  y  Wawr,  air 
Cymraeg  a  rodda  i  mi  i  ddynodi  Stage- 
man  f  canys  ni  wna  chwareuyddwr,  es- 
gynloriwr,  na  Uwyfanwr,  fy  moddloni. 
Mi  a  glywais  droion  mai  tri  o  siagemen 
a  geid  yn  mhlith  gweinidogion  Cymru, 
a  dyna  hwy — John  Elias  gyda  y  T.  C, 
Rees,  Llanelli,  gyda'r  Annib)mwyr,  a 
H.  W.  Jones,  Caerfyrddin  ar  y  ban- 
lawr  Bedyddiol,  ddydd  C)rmanfa.  Ed- 
rychwch  ar  y  gwallt  melyngoch  yn 
modrwyo  y  wyneb,  a  gwên  y  wawr,  y 
llygad,  a'r  lloer  301  llawn  ynddo,  a 
dyna  y  brenin  yn  y  llu,  y  boneddwr  di- 
goegni,  a'r  brawd  fyddwch  yn  ei  hofii. 
Eithr  cljrwch,  dyna  y  daran  íloedd  yn 
fyw,  y  delyn  danog  a  bys  angel  ami,  a 
dyfroedd  y  mynydd  yn  brawddegu  car- 
iad.  Ddydd  Cymanfa  Llaneilio  mae 
coed  y  gelli  aur  yn  anthemu,  castell 
Denefwr  301  crynu,  uchelion  Brynceth- 
in  yn  canu,  a  H.  W.  Jones  yn  gerub  y 
llu.  Dydd  C)rmanfa  Llwynhendy,  yn 
1859,  bu  yn  enwi  y  meirw  oeddynt 
newydd  ymadael  â  ni,  ac  effeithiodd  yr 
ymadroddi,  fel  yr  oeddem  yn  aros  i 
Simon  Jones,  Cilgeran,  J.  D.  Thomas, 
Felinfoel,  a  B.  Thomas,  Saron,  i  gyf- 
odi  a  defnyddio  iaith  y  mellt,  a  myn- 
egu,  **  Wele  ni,"  canys  y  mae  Jones, 
Caerfyrddin  a'i  ddihafal  ddawn  )m  ein 
denu.  Ddydd  Cymanfa  Bethel,  Cayo, 
yû  1843,  y  ^^^  y  pregethwr  newydd 
gladdu  ei  fam  ei  hun,  a  ch^nnerodd  yn 
y  Gymanfa  yn  destyn,  "  Y  Jerusalem 
uchod,  yr  hon  yw  ein  mam  ni  oU;" 
ac  yr  oedd  H.  W.  Jones  yn  yr  oedfa 
hono  wedi  rhoddi  ei  law  ar  orsedd  y 
goleuni,  a'r  bobl  yn  credu  iddynt  glyw- 
ed  yr  awelon  yn  canu  "  Y  Jerusalem 
fry  ;'*  y  cwmwl  yn  parablu,  "  Uchod 
ymae,"  a  phelydron  haul  yn  mynegu, 
"  Ein  mam  ni  oU  yw  hi."  Eniliwyd 
yno  amryw  i  lefain  ar  Dduw,  "  Ein 
Tad  ni,"  ar  Seion,  "  Ein  mam  ni," 
ac  ar  lesu,  "  Ein  brawd  ni/'  Bu  farw 
y  dyn  rhagorol,  y  cyfaill  mad,  a'r 
gweinidog  poblogaidd  hwn  yn  y  fl. 
1873,  y^  llawn  72  mlwydd  oed. 

7.  Perarogla  ei  enw  er  ei  gladdu. — 
Tri  sylw  carem  eu  cyhoeddi  yn  mhell- 
ach  am  dano : 

íi.)  Triga  yn  ddwfn  yn  serchiadau 
y  llu.     Pan  elai  i  gyfarfodydd  tri-mis- 


ol,  y  gymanfa,  a  gwyliau  mawrion  er- 
aill,  byddai  y  teuluoedd  )m  darpani 
danteithion  er  mwyn  ei  roesawu,  ond 
dyna  Mr.  Jones  yrí  eu  rhoddi  o'r  neiU- 
du  ac  yn  galw  am  y  bara  ceirch  a*r 
ymenyn,  y  llaeth  a'r  bwyd  cyffredin^ 
a  gadael  y  mwythebion  i*r  neb  oedd  yn 
eu  caru.  Mae  pob  gwr  a  gwraig,  pob 
mab  a  merch,  pob  gwas  a  morwyn,  yn 
mhob  teulu  Ue  bu,  yn  rhwym  o  edmygu 
y  brawd  pur,  y  cyfaill  calonog,  a*r  dyn 
mawr  yma.  A  byddai  yr  un  falh  yn  y 
palas  ag  yn  y  bwthyn,  yn  y  parlwr  ag 
yn  y  gegin,  a  chyda  phendeíìgion  a 
phobl  gyffredin. 

(2.)  Triga'ei  ddylanwad  yn  y  dref 
yn  ddaioni.  Aeth  i  Gaerfyrddin  pan 
oedd  David  Peters  yr  hanesydd  yn  di- 
hoeni,  John  Breese,  Liverpool,  ar  ddy- 
fod  iddi,  Seren  Gomer  yno  yn  cael  ei 
chyhoeddi,  doniau  Rhys  Gibbon  eto 
yn  llefaru,  ac  eglwys  y  Tabernacl  i 
raddau  yn  afionydd,  fel  Llyn  Ontario 
wedi  i  gorwyntoedd  Canada  ei  íîlang- 
ellu.  Eto  medrodd  H.  W.  Jones  hedd- 
ychu  Ephraim,  llonyddu  Manasseh,  a 
magu  meibion  Joseph  yn  mhebyll  Ju- 
dah,  a'u  dwyn  i  ganu  tôn  y  brawdgar- 
wch.  Parchedigaeth  i*r  tri  a  barai  i 
weinidogion  ieuainc  i  son  am  '*  y  Dall 
o  Abertawe,**  "y  Mel)m  o  Aberyst- 
wyth,*'  a'r  '*  Coch  o  Gaerfyrddin ;''  ac 
yr  oeddem  yn  caru  y  dall,  y  melyn,  a'r 
coch,  â  rhyw  gariad  anniffoddadwy. 
Rhaid  y  gofyna  lawer  o  synwyr,  o  sylw 
ac  o  swyn,  i  allu  byw  gyda  yr  un  gyn- 
ulleidfa  am  yn  agos  i  ddeugain  mlyn- 
edd  yn  ddigoUi. 

3.  Triga  ei  enw  yn  mynwes  cyfeiU- 
ion.  Ei  gorph  a  orphwysa  yn  mynwent 
y  Tabernacl,  yn  y  dref  y  bu  y  Rhufein- 
iaid  yn  byw  ynddi  cyn  geni  yr  Ar- 
glwydd  lesu,  y  merthyrwyd  yr  Esgob 
Robert  Ferrar  yn  nydd  Mari,  ac  y  cod- 
wyd  arwyddfaen  milwrol  Picton,  er  ad- 
gof  am  Waterloo,  ynddi.  Ryw  ugain 
mlynedd  yn  ol  aeth  Mr.  Jones  i  Lun- 
dain  i  wrando  Dr.  Landels,  i  gym- 
deithasu  â  Samuel  Morton  Petto,  ac  î 
ymofyn  Baptist  Noel  i  bregethu  ddydd 
Cymanfa  y  Tabernacl.  Daeth  y  bon- 
eddwr  megys  brawd,  a  mawr  a  fii  Eg- 
lwysw)n:  yn  barnu,  Annibynwyr  yn 
canmol,  Trefnyddion  yn  dawel,  a  Bed- 


Digitized 


byGoogle 


146 


Cyfaddasfwydd. 


[Awst, 


yddwyr  yn  canu,  "  Dyna  Mr.  Jones  ni 
wedi  llwyddo  i  gael  Mr.  Baptist  Noel  i 
bregethu  yn  ein  Cymanfa  ni,  a  phawb 
ond  Mr.  Jones  yn  íFaelu  Uwyddo,  er  i 
lawer  ei  geisio."  Mae  Mr.  Jones,  a 
Mr.  Noel,  a  liuaws  oedd  yn  y  Gyman- 
fa,  wedi  eu  gogoneddu  yn  dragywydd. 
Ein  neges  ni  yma  yw  cyfarwyddo  ym- 
fudwyr  i'r  Talaethau  Tragywyddol,  ac 
awn  yno  yn  ebrwydd  i  ail  fyw  gyda 
charedigion  lawer  y'nt  wedi  bíaenu. 


CYFADDASRWYDD 

(expediency). 

gan  y  parch.  ll.  rees,  johnstown,  pa, 

[Gorpheniad.] 
I.  Edrychaf  ar  y  raater  dan  sylw  fel 
prawf  y  gosodiad  diweddaf  a  wnawd. 
Dywedasom  mai  dweyd  beth  i  wneyd 
wna  Duw  dan  yr  efengyl,  ac  nid  dweyd 
pa  fodd  iV  wneyd.  Gadawer  i  ni  wel- 
ed  a  ellir  profi  peth  fel  hyn.  Dechreu- 
wn  gyda  gwneyd  yr  efengyl  yn  hysbys 
i  ddynion.  Pe  gwnelsai  lesu  gyfraith 
o  gyfaddasrwydd,  wrth  ba  un  y  bwr- 
iadai  gario  alian  ei  ddybenion  tuag  at 
y  byd,  cydweddol  a'r  oes  pan  oedd  ef 
ar  y  ddaear,  a  phe  gwnelsai  y  gyfraith 
hon  i  fod  yn  rhwymedig  ar  bob  oes, 
buasai  i'w  ddangos  yn  ddeddfroddwr 
hynod  annoeth,  gan  na  allai  ragweled 
amgylchiadau  amrywiol  dyn.  Deddf  o 
expedüncy  addas  i  un  oes  a  fyddai  yn 
anghyson  neu  yn  ffol  a  dwl  mewn  oes 
arall.  Fel  eglurhad  :  pe  gorchymyn- 
asai  Orist  fod  y  cyhoeddiad  o'r  efengyl 
i  gael  ei  wneyd  yn  unig  gan  ddyn  yn 
sefyll  mewn  man  cyhoeddus,  ac  yn  Uef- 
ain  yn  uchel  fel  cyhoeddwr  cyffredin 
newyddion  i'r  ddinas  ;  nis  gellid  yn 
awr  gymeryd  mantais  o  dafod  yr  ar- 
graífwasg ;  buasai  yn  rhaid  i'r  Wasg,  y 
Dtych^  a'r  Wawr  daflu  i'r  fasged  bob 
peth  efengylaidd ;  buasai  yr  efengyl  i 
gyd  yn  beth  i'r  glust,  ac  i'w  chy- 
hoeddi  yn  unig  oddiar  y  Iwyfan  gy- 
hoeddus.  Mae  dyfeisiadau  pob  oes  yn 
newid  1  ryw  fesur  gymeriad  yr  oes.  O 
ganlyniad,  o  fewn  y  tair  canríf  ddi- 
weddaf  mae  dyfeisiad  yr  argraffwasg 
wedi  newid  hoU  arwynebedd  cjrmdeith- 


as,  a  gwneyd  ei  chyilwr  mor  annhebyg 
i'r  hyn  ydoedd  yn  amser  Crist  ag  yw 
ieuenctyd  i  henaint.  Gwelwn,  gan 
hyny,  ddoethineb  a  hollwybodolrwydd 
ein  Harglwydd,  yn  y  ífaith  na  ystryd- 
ebodd  efe,  yn  ei  amser  yn  y  cnawd, 
ddull  arbenig  o  wneyd  yr  efengyl  yn 
hysbys,  yr  hwn  oedd  i  fod  i  bob  oes. 
Sefyll  ar  y  stump^  neu  ar  gonglau  yr  he- 
olydd,  neu  yn  y  marchnadoedd,  neu 
unrhyw  le  cyhoeddus,  oedd  y  rhai  a 
gyhoeddent  newyddion  o  bwys  yn  y 
dref  a'r  ddinas.  Fel  y  cyfrjrw,  djma  y 
dull  a  gymerodd  yr  apostolion  i  wneyd 
yr  efengyl  yn  hysbys.  Yn  awr  y  mae 
neuaddau  a  chapeli  a  chyhoeddiadau 
pwrpasol  i'w  cael.  Credu  yr  wyf  pe 
buasai  Paul  b)rw  mai  ysgrifenu  i'r 
Wawr  fuasai  o  hyd  os  cawsai  pob  ad- 
nod  ymddftngos.  Credwn  y  bydd  i'r 
gosodiad  na  ystrydebodd  Crist  on 
modd  neillduol  i  bregethu.  yr  efengyl, 
yn  neillduol  y  modd  lleisiol-ysgrech- 
iadol  a  cherddorol,  pan  ddaw  gwirion- 
eddau  yr  efengyl,  yn  eu  gwerth  eu  hun- 
ain  fel  gwirioneddau  a  ffeithiau,  yn 
sefyll  yn  ddiangenrhaid  o  fenthyca 
swyn  a  nerth  oddiwrth  lais  a  chwirhs 
areithyddol,  gael  ei  deimlo  a'i  dder- 
byn.  Mynych  y  sonir  am  ddyn  o  flaen 
ei  oes.  Wel,  y  mae  rhai  wedi,  301,  ac 
i,  fod,  am  beth  amser,  sut  bynag,  o 
ilaen  eu  hoes ;  a  diau  fod  llawer,  pe 
deallent  gyfrifoldeb  yr  oes  hon,  ar  ol 
eu  hoes.  Ond  gan  nad  pa  nifer  o 
ddynion  sydd  o  flaen  eu  hoes,  sicr,  fel 
mae  resyn  y  ffaith,  fod  Uawer  o'r  ef- 
engyi  o  flaen  ei  hoes.  Nid  oes  genym 
ofod  nac  amser  i  ymhelaeth  yn  awr. 

2.  Bedydd. — ^Tueddir  fi  i  gredu  na 
orchymynodd  Crist  y  modd  i  fedyddio. 
Gorchymyn  y  peth  a  wnaeth  Crist,  gan 
adael  y  modd  i'w  benderfynu  gan 
ddoethineb  yr  eglwys  oleuedig.  Nid 
yw  y  peth  gorchymynedig — bedydd — 
wedi  ei  adael  i  gyfaddasrwydd,  ond  y 
mae  y  modd.  Gorchymynodd  Crist 
fedydd,  yr  hyn  yn  ddadansoddedig  yw 
ba-ad'yddy  yr  hyn  sydd  gyfjrstyr  i  dan- 
suddiad  neu  drochiad  ;  ond  ni  orchy- 
mynodd  y  modd.  Trocha  y  Bedydd- 
wyr  ddyn  ar  ei  gefn,  ond  y  Dunkards 
a  wnant  ar  y  wyneb,  ac  y  mae  im  dull 
gystal  a'r  Uail  o  ran  gwasanaeth  yr  or- 


Digitized 


byGoogle 


i88i. 


Cyfaädasrwydd. 


147 


dinhad  i' w  hathrawiaeth.  Yr  oU  o  ang- 
en  corph  marw  yw  cael  ei  roddi  yn  y 
ddaear — i  gyd  yn  y  ddaear.  Nid  yw  o 
gymaint  pwys  iddo  ef  nac  î  gymdeith- 
aSyyny  pen  draw,  pa  mi  ai  ar  ei  wyn- 
eb,  ynte  ar  ei  gefn,  ar  yr  ochr  ddeheu 
ynte  yr  ochr  aswy  y  ca  ei  gladdu ;  cael 
ei  glaîddu  i  gyd  o'r  golwg«  yw  yr  hyn  a 
orchymynir — doethineb  y  byw  sydd  i 
benderfynu  y  dull  o  gladdu.  Felly  yr 
un  modd  gyda  chladdu  ffigyrol  yn  yr 
ordinhad,  Gan  nad  oes  genym  orchy- 
myn  pendant  gyda  y  dull  fel  y  cyfryw, 
mae  yn  rhaid  fod  yr  expediency  anoch- 
eladwy  i'w  benderfynu  gan  athrawiaeth 
yr  ordinhad.  Nid  oes  tu  arall  (aUer- 
naHve)  am  dani  gyda  golwg  ar  gorph 
marw;  mae  sefyllfa  farwol  y  corph,  a'i 
chanlyniad,  yn  gofyn  yn  benderfynol 
gladdu — gosod  o'r  golwg  yn  y  ddaear  \ 
ond  y  mae  y  duU  o  gladdu  i'w  bender- 
fynu  wrth  ddeddf  expediency,  Tra  y 
mae  Crist  yn  gorchymyn  tansuddiad, 
nid  jTf  joi  dyweyd  pa  un  ai  mewn  cel- 
wro,  cafn,  pwll,  ilyn,  neu  mewn  dwfr 
rhedegog.  y  dylid  ei  wneyd;  neu  pa 
un  ai  y  ca  ei  wneyd  ar  yr  ochr,  y  wyn- 
eb,  neu  ar  y  cefn.  Mae  hyn  i  gyd  wedi 
ei  adael  i  gyfaddasrwydd ;  ond  y  mae 
yn  rhaid  i'r  gyfraith  gael  ei  chyíìawni. 
Yn  ngwyneb  fy  ngosodiadau  uchod, 
gwelir  fod  yr  egwyddor  ddoeth  a  da  o 
gyfaddasrwydd,  ag  yr  ydym  yn  son  am 
dani,  i  gael  ei  rheol  gyda  golwg  ar  fed- 
ydd  oddiwrth  adnabyddiaeth  drylw^rr 
o  athrawiaeth  neu  ddyben  yr  ordinhad; 
dyma  y  cyfeiriad  yn  benaf  y  dylid  myn- 
ed  i  wybod  y  modd  iawn  i  gyflawni  yr 
ordinhad  yn  foddhaus  i  Dduw.  Nid 
oes  achos  wrth  gymaint  o  ddadhuddo 
ystyron  geiríau  bedyddiadol  estronol ; 
gormod,  mae  yn  debyg  genyf,  sydd 
wedi,  ac  yn  bod  o  hyn.  Byddai  hy- 
ddysgrwydd  yn  nyben  yr  ordinhad,  fel 
y  dysg  yr  epistolau  apostolaidd  ef,  yn 
gadarnach  safle  i  egluro  y  pwnc  yn  eff'- 
eithiol,  ac  ì  ladd  cecraeth  hunanol. 

3.  Swper  yr  Arglwydd. — Mae  y  Beibl 
yn  gorchymyn  i  ni  dori  bara  ac  yfed 
gwin  mewn  cymundeb  er  cof  am  far- 
wolaeth  yr  Arglwydd,  ac  niewn  rhag- 
ddysgwyliad  am  ei  ail  ymddangosiad ; 
ond  ni  ddywed  pa  un  ai  dan  y  balm- 
wydden,   neu  mewn  ty  cysegredig  at 


hyn,  y  dylid  gwneyd  hyn — mae  hyn 
wedi  ei  adael  i  gyfaddasrwydd. 

Mae  yr  eglurhadau  uchod  yn  dangos 
yn  amlwg,  feddyliwyf,  na  ellir  cyflawni 
un  ddeddf  o  eiddo  lesu  Grist  heb  fab- 
wysiadu  eaŷediency;  a  chan  fod  e^pe- 
diencies  yn  ymddibynu  ar  ddewisiad,  fe 
ddysgwylir  i  ni  fei  creaduriaid  rhesym- 
ol  ddethc  1  a  mabwysiadu  yr  expedien- 
cies  mwyaf  cyfáddas  i  gyrhaedd  dyben 
y  trefniant  )rsbrydoledig. 

Mae  Gair  Duw,  mewn  manau  ynddo, 
yn  gwneyd  yn  amlwg  y  gwahaniad 
rhwng  yr  hyn  sydd  yn  orchymyn  Crist 
a'r  hyn  sydd  wedi  ei  adael  i  ddoethin- 
eb  y  saint.  Darliener  y  i^eg  a'r  i^fed 
benod  o'r  Epistol  at  y  Bhufeinìaid,  a 
cheir  gweled  y  raeddylddrych  hwn  yn 
cael  ei  ddirwasgu  ar  y  saìnt :  ''  Mae  un 
yn  bamu  diwrnod  uwchlaw  diwrnod, 
ac  arall  yn  bamu  pob  diwrnod  yn  ogyf- 
uwch.  Bydded  pob  un  yn  sicr  301  ei 
feddwl  ei  hun."  Mae  yr  adnod  hon 
yn  engraiff't  dda  ar  y  mater.  Gyda 
golwg  ar  hyn  y  áywtáìi  am  Grist,  na 
ymddangosoddd  i  foddio  ei  hun,  gan  ei 
fod  yn  was  a  gweinidog  i'r  enwaediad. 
Mae  yr  egwyddor  hon  yn  rhedeg  trwy 
yr  efengyl.  "  Dygwch  feichiau  eich 
güydd,"  &c.  "  Nac  edrychwch  ar  yr 
eiddoch  eich  hunain,  ond  ar  yr  eiddo 
eraiU  hefyd,"  Pwy  na  wel,  nid  yn  un- 
ig  awdurdod  ddwyfol  i  blygu  i  ddeddf 
expediencyy  ond  hefyd  ddoethineb  y  fath 
ddeddf  ?  Nid  oçs  dim,  gan  hyny,  yn 
fwy  amlwg  yn  y  gwirionedd  na  bod 
deddf  eocpediency  i  i  gael  ufudd-dod  yn 
nheymas  nefoedd ;  a  dylai  y  saint  uf- 
uddhau  iddi  hyd  yn  nod  pan  ddargan- 
fyddont  fel  Ueiafrif  fesur  heb  fod  y 
doethaf,  o'r  hyn  Ueiaf  hyd  nes  gallant 
drwy  ffordd  gyfreithlawn  fabwysiadu 
mesur  doethach.  Os  gallai  ein  Har- 
glwydd  yn  gyson  â  dyben  eithai  ei  ym- 
weliad  a'r  byd,  ufuddhau  i  ddeddiau  yr 
ymerodraeth  Rufeinig,  a  chenedl  Is- 
rael,  am  y  bamai  h^my  yn  gyfaddas ; 
ac  os  gallai  Psftil  eillio  ei  ben,  a  chym- 
eryd  amo  yr  adduned  Nazareaidd,  fel 
na  rwystrid  yr  efengyl,  gallwn  ninau, 
feddyliwyf,  gyda  rhwyddineb,  blygu  i 
bob  expediency  ddoeth  yr  oes,  gyfaddas 
i  garío  allan  egwyddoríon  a  dybenion 
ein  crefydd  ogoneddus. 


Digitized 


byGoogle 


148 


Bwrdd  y  Gofygydd, 


[Awst, 


Heblaw  hyn,  mae  yn  ogoniant  Crist- 
ionogaeth  ei  bod  yn  Uywodraethu  ei 
hoU  ddeiliaid  wrth  egwyddor  yn  fwy 
nag  wrth  ddeddf  bendant ;  gan  hyny^ 
dylai  pob  expediency  a  fabwysiedir  fod 
yn  ddarostyngoi  i  egwyddor  fawr  yr 
efengyl.  Ni  orchymynwyd  bedydd, 
mwy  na  ffydd  a  chariad,  er  mwyn  dang- 
os  awdurdod  benarglwyddiaethol,  gan 
mai  expediency  yw — peth  ag  y  mae 
rheidrwydd  yn  galw  am  dano  er  gwas- 
anaethu  yr  athrawiaeth  fawr  sydd  yn- 
ddo.  Gwel  Rhuf.  6ed  ben. ;  Col.  2  : 
12,  a  3:  I. 

Rhaid  i  mi  yn  awr  sychu  yr  inc  ar  y 
pin.  Mae  y  pwnc  hwn  yn  gofyn 
traethawd   llafurfawr    arno,   gwahanol 


iawn  i'r  bras  olwg  yr  ydwyf  wedi  gym- 
eryd  o  hono.  Gobeithiwyf  yx  un  pryd 
y  bydd  yr  hyn  a  ysgrifenais  arno  yn 
foddion  i  osod  meddyliau  darllenwyr  y 
Wawr  arno,  ac  y  bydd  iddynt  ddyfod 
i*w  ddeall  yn  drwyadl,  ac  y  daw  y 
pwnc  drwy  hyny  o  wasanaeth  mawr  i'r 
eglwysi  efengylaidd.  Daeth  y  mater 
hwn  i  fy  meddwl  drwy  offer^moliaeeh 
gair  neu  ddau  o  eìddo  D.  A.  Davies, 
yn  ei  ofyniadau  i  mi  yn  y  Wawr  am  fis 
Ebrill,  a  dyma  fi  wedi  gosod  i  lawr  y 
meddyliau  a  ymdarawent  i  mi  fel  ar 
wibdaith  ar  y  pwnc.  Dichon  yn  mhen 
ychydig  amser  yr  ymaflaf  yn  y  mater 
hwn  eto,  ac  y  bydd  genyf  well  ham- 
dden  i  wneyd  cyfiawnd^r  ag  ef. 


8wfdà  y  Gfoly^dd. 


Y  PARCH.  HENRY  THOMAS. 

Mae  yn  hysbys  bellach  i  lawer  o'n 
darllenwyr  fod  y  brawd  teilwng  uchod 
wedi  glanio  yn  America.  Dymunwn 
yma  gyduno  yn  y  tystiolaethau  cymer- 
wyol  a  roddir  mor  gyffredinol  iddo. 
Adnabyddwn  Mr.  Thomas  er's  blyn- 
yddoedd.  Pan  oeddym  yn  Hwlffordd, 
arferai  ef  ddod  yno  o  Briton  Ferry  i'r 
etholiad  blynyddol.  Amlygai  ei  hun 
y  pryd  hwnw  yn  hynod  o  ddirodres,  ac 
yn  ddiofal,  fel  yr  ydym  ni  yn  America 
yma,  o  ryw  fân  reolau  cymdeithasol. 
Nid  yw  ryfedd  yn  y  byd  gen)rm  iddo 
ddod  trosodd.  Mae  yn  Americanwr 
erioed.  Mae  yn  sicr  o  dreulio  gwedd- 
iU  ei  oes  yma.  Yn  canlyn  mae  dau 
lythyr  Saesoneg  ganddo  o  Gymru.  Pa- 
ham  na  fuasai  y  brodyr  yn  ysgrifenu  yn 
Gymraeg,  nis  gwyddom : 

Neath,  May  16.— The  Welsh  Baptist  As- 
sociation  of  Glamorganshíre,  South  Wales, 
to  the  Baptist  Charches  of  America :  Dear 
brethren  in  the  Lord — The  *following  resolu- 
tion  was  passed  at  a  quarterly  meeting  of  the 
above  Association,  held  at  Aberdulais,  near 
Neath,  on  the  4th  of  May,  188 1 .  "  That  a  letter 
of  recommendation  be  given  to  the  Rev.  Henry 
Thomas,  of  Swansea,  from  this  Association  to 
the  Baptist  churches  in  Ameríca;  and  inas- 
much  as  he  intends  to  spend  some  time,  if  not 
tfae  remainder  of  his  life,  in  that  country,  we 


hope  he  will  be  received  there  as  a  worthy 
brother,  and  a  good  and  faithful  preacher  of 
the  gospel  of  our  Lord  Jesus  Chnst  — Ben/. 
EVANS,  Secretary, 

Maesteg,  May  13.-  I  know  ihe  Rev.  Hen- 
ry  Thomas  weil ;  he  is  a  kind  man,  a  consci* 
entìous  Christian  and  a  good  preacher.  He 
leaves  Wales  with  the  good  wisbes  of  his 
brethren  in  the  ministry.  As  an  architect  he 
has  excelled  most  — the  chapels  which  he  has 
built  are  an  ornament  to  the  country.  Inas- 
much  as  he  has  made  up  fais  mind  to  tum  fais 
face  to  tfae  '*  land  of  the  West/'  I  wish  faim 
God  spêed,  and  you,  kind  bretbren,  receÌTe 
faim  ki'ndly  in  the  Lord.  He  his  wortfay  of 
your  sympathy.  Yours  fraternally — Fred.  Ev- 
ANS. 

Dymunem  ddweyd  yn  mhellach,  fod 
y  brawd  Thomas  yn  frawd  da,  yn  breg- 
ethwr  rhagorol  yn  y  ddwy  iaith  fel  eu 
gilydd.  Ond  dtuain  o  honom  ni  y 
Cymry,  gadael  i  Mr.  Thomas  fyned  at 
y  Saeson  a  wnawn,  mi  wrantaf. 


AT  Y  SAESON  ETO  I 


Cyn  y  bydd  y  rhifyn  hwn  o'r  wasg> 
bydd  y  Parch.  John  Edred  Jones,  Uti- 
ca,  wedi  ymsefydlu  yn  weinldog  ar  eg- 
Iwys  o  Fedyddwyr  Americanaidd  yn 
New  England,  o  fewn  ychydig  filldir- 
oedd  i'r  brodyr  adnabyddus,  y  Parchn» 
John  Evans  a  Stephen  Howells.     De- 


Digitized 


byGoogle 


x88i.] 


Bwrdd  y  Golygydd. 


149 


allwn  ei  bod  yn  eglwys  luosog  a  hynod 
gyfrifol,  a'i  bod  wedi  rhoddi  galwad 
unfrydol  i  Mr.  Jones.  Fel  hyn  mae  y 
brodyr  Cymreig  yn  ymadael  o  un  i  un 
at  y  Saeson.  Dylai  y  Cymry,  fodd 
bynag  deimlo  yn  dda  fod  cynifer  o 
honynt  yn  myned  ydynt  yn  adlewyrchu 
anrhydedd  ar  eu  cydgenedl.  Bydd  y 
brawd  Jones  yn  gadael  Utica  gyda  dy- 
muniadau  goreu  llawer  o  gyfeiUion. 
Bydd  yntau  yn  ddiau  yn  teimlo  yn 
chwith  ar  ol  llawer  o  íFryndiau  yn  y 
cylch  Cymreig. 


chreuodd  yr  arwyddion  bygythiol  gilio 
yn  ol  drachefn. 


PAUL  YN  ATHEN. 

Gwelir  yn  erthygl  arweiniol  y  rhifyn 
hwn  ddechreu  cyfres  ar  y  tesiyn  uchod. 
Yr  ydym  yn  ymgymeryd  â'r  gwaith 
hwn  ar  gais  amryw  frodyr  adnabyddus 
yn  ein  plith,  y  rhai  a  rwgnachent  am  na 
ysgrifenem  fwy  ein  hunain  i'n  Cylch- 
grawn.  O'r  dechreu  hyd  yn  awr  yr 
ydym  yn  fwriadol  wedi  ymgadw  rhag 
ysgrifenu  ond  cymharol  ychydig,  gan 
y  tybieni  y  buasai  yn  well  gan  ein  dar- 
llenwyr  weled  gwaith  ein  llenorion  ad- 
nabyddus. 

Os  deallwn  fod  y  gyfres  newydd  hon 
yn  dderbyniol,  bwriadwn  ychwanegu 
am  amryw  fisoedd. 

ADFERIAD  YR  ARLYWYDD. 

Mae  calonau  lawer,  lawer  yn  curo  yp 
obeithiol  am  adferiad  yr  Arlywydd,  yr 
hyn  bob  dydd  sydd  yn  dyfod  yn  fwy 
tebygol.  Credwn  y  bydd  i'r  anfad- 
waith  hwn  ar  brif  swyddog  y  llywodr- 
aeth  effeithio  yn  ddaionus  ar  wladlyw- 
iaeth  a  moesau  y  wlad.  Y  mae  eisoes 
wedi  tynu  sylw  y  wlad  at  ragoriaethau 
yr  Arlywydd  fel  dyn  cywir,  crefyddol, 
a  gwrol. 

Mae  lle  i  ofni  fod  y  spoils  systeniy  sef 
yr  arferiad  sydd  yn  ffynu  o  roddi 
swyddau  am  wasanaeth  etholiadol,  wrth 
wraidd  ydrwgadorodd  allan  yn  saeth- 
iad  yr  Arlywydd. 

Cafodd  yr  Arlywydd  relapse^  ar  y 
a^ain  a*r  a^ain,  ond  trwy  gyfìawni 
gweithrediad    law-feddygol   amo,   de- 


MAN-LEWYRCHIADAU. 

Ebe  Ap  P.  A.  Mon :  Anwyl  frawd, 
Wedi  addaw  i  chwi,  ac  wedi  addunedu 
i  mi  fy  hun,  y  buaswn  yn  ymdrechu  an- 
fon  gohebiaeth  bob  mis  am  flwyddyn, 
yr  wyf  wedi  cyflawni  fy  addewid.  Pan 
bydd  y  tywydd  poeth  wedi  myned 
heibio,  efallai  y  bydd  i  mi  anfon  ail 
gyfres  o'r  "  Gwreiddiol  a'r  Detholed- 
ig,*'  os  bydd  hyny  yn  dderbyniol  gen- 
ych  chwi  a  derbynwyr  y  Wawr.  Mae 
ysgrif  Wm.  Jones  yn  sledge  hamtner  ar 
gopa  R.  H.  Evans  \  ac  ysgrif  Mr.  Mor- 
ris,  yr  arweiniol,  yn  wir  ddyddorol. 

iDysgwyliwn  i'r  brawd  gofio  ei  add- 
ewid. — GoL.J 

— Mae  capel  Danville,  Pa.,  wedi  my- 
ned  o  dan  adgyweiriad  ardderchog  yn 
ddiweddar ;  rhoddwyd  yn  agos  i  ;f  600 
o  gostau  arno.  Mae  y  frawdoliaeth 
fechan  hon  yn  dangos  gweithgarwch 
mawr.  Yr  oedd  yr  arian  at  y  treulion 
mewn  llaw  cyn  dechreu  y  gwaith. 

—  Cydymdeimlwn  yn  ddwys  â'r 
brawd  parchus  y  Parch,  Dr.  Grifíìth, 
Oak  Hill,  Ohio,  a'i  deulu,  ar  farwol- 
aeth  ei  anwyl  fab,  Willie  Grifíìth.  Yn 
ddiweddar  bu  farw  anwyl  ferch  iddynt, 
ac  yr  oedd  coUi  Willie  mor  fiian  yn 
dyfnhau  yr  archollion  o  golli  Maggie. 
Chwith  genym  feddwl  na  chawn  weled 
yr  anwyliaid  hyn  yn  Oak  Hill  mwy. 

— Nid  oedd  marwolaeth  yr  hybarch 
Benjamin  Bowen,  Olyphant,  Pa,,  ond 
yr  hyn  a  ofnid  er's  tro.  Pan  oeddym 
yno  ychydig  wythnosau  yn  ol,  edrych- 
ai  yn  bur  wael.  Amlygai  wrthym  ei 
fod  yn  teimlo  bron  ar  ben  ei  yrfa,  ac  na 
ddysgwyliai  fyw  nemawr  hwy.  Oedd- 
ym  yn  rhyíeddol  hoff"  bob  amser  o  alw 
heibio  Mr.  Bowen.  Credwn  nad  aeth 
o'r  cyffiniau  nemawr  gwell  dyn  nag  ef. 
Nid  oedd  dichell  yn  ei  ysbryd.  Diniw- 
ed  oedd  efe.  Deddf  ei  Dduw  oedd  yn 
ei  galon.  Dyma  un  o'r  hen  bererin- 
ion  gynt,  cydoeswyr  yr  enwogion,  W. 
Owen,  Pittsburgh,  a  W.  Morgan,  Potts- 


Digitized 


byGoogle 


I50 


Barddoniaeth. 


[Awsty 


Yille,  wedi  ein  gadael  eto.  Coded  yr 
Arglwydd  lawer  tebyg  iddynt.  Dys- 
gwyliwn  y  bydd  rhyw  frawd  medrus, 
megys  y  Parch.  J.  P.  Harris,  yn  ysgrif- 
enu  cofiant  i'n  hanwyl  frawd  ymadaw- 
edig. 

— Mae  y  Bedyddwyr  yn  cyduno  a'r 
teimlad  cyífredinol  o  goUi  yn  yr  angau 
yr  enwog  Dean  Stanley.  Yr  oedd  ef 
yn  ddigon  gonest  i  gyfaddef,  er  yn  un 
o  brif  ddynion  yr  Eglwys  Sefydledig, 
mai  y  Bedyddwyr  sydd  yn  bedyddio 
yn  ol  y  dull  apostolaidd.  Y  mae  ei 
ysgrif  ar  y  pwnc  hwnw  wedi  gwneuthur 
yn  ddiangenrhaid  ysgrifenu  Uawer  ar  y 
pwnc  mwyach,  a  pheri  i  ni  deimlo  fod 
y  sawl'a  geisio  ddysgu  fod  yr  apostol- 
ion  yn  taenellu  babanod  yn  mhell  ar  cl 
yr  oes. 

— Bydd  marwolaeth  Mr.  Lewis 
Everett,  golygydd  y  Cenhadwr  Am- 
ericanaidd  yn  cael  ei  deimlo  yn  fawr 
yn  ei  deulu,  ei  gymydogaeth  a'i  enwad. 
Rhoddid  gair  uchel  i  Mr.  Everett  bob 
amser  gan  bawb  a'i  hadnabyddai. 

— Mae  y  Parch.  B.  James,  diweddar 
o  America,  yn  cael  derbyniad  cynes  yn 
yr  hen  wlad. 

— Mae  cyflenwad  newydd  o'r  **Llaw- 
lyfr  Moliant'*  yn  yr  Hen  Nodiant 
wedi  dod.  Brysied  pawb  fydd  am 
dano. 


Barddoniaeth. 


LLINELLAU 

O  gydymdcimlad  ä  Mr.  Eyan  Thomas  (leuan 
Dar)  a'i  Briod  hoff,  Mrs.  Ellen  Thomas, 
Parsons,  Pa.,  wedi  Marwolaeth  eu  hanwyl 
ac  unig  Blentyn,  yn  union  wedi  i'w  hofif  dad 
ymadael  i'r  America. 


O  ganol  perswynion  awelon  yr  haf, 

A  cherddi  hudolus  yr  adar, 
Gan  storom  aruthrol  fy  chwythu  a  gaf 

O'r  mwyniant  i  ofid  a  galar ; 
Ha  !  gyda  fod  blodau  ei  swynion  bach  hi 

Yn  lledu  a  chwerthin  yn  dirion, 
Dy  Lizzie  fach,  leuan,  a  hedodd  i  fri, 

Gan  hyny  paid  tori  dy  galon. 

Pan  gollais  y  lili  a  blenais  o'm  gardd, 
Fy  ngardd  a  wnaeth  goUi  ei  thlysni. 


0*i   hol  nid  oes  flodyn  fel  hon  sydd  mor 
hardd, 

EiU  lenwi  lle  gwag  fy  hoff  lili  ; 
Dy  Lizzie  di,  leuan,  pa  lili  mor  fwyn  ? 

O,  meddai  ryw  lu  o  brydferthion  ; 
Nid  rhyfedd  ei  bod  hi  mor  giyfed  ei  swyn, 

O,  leuan,  paid  tori  dy  firalon. 

Mi  wn  fod  dy  Lizzie  yn  lach  ac  yn  llon 

Pan  aethost  i  fiwrdd  oddi  yma, 
Ond  gyda  y  newydd  dy  fod  dros  y  don, 

Ehedodd  yn  union  i  Wynfa  ; 
Ond  nid  fel  y  lili  yr  aeth  Lizzie  chwi, 

Heb  adael  o'i  hol  i'ch  gysuron  ; 
O  fyd  o  wae  'hedodd  i  wynfyd  o  fri — 

Paham  y  gwnewch  dori  eich  calon  ? 

Aberdare,  D,  C.  Cynonfryn. 


lESU  A'R  GWAREDIGION. 

O  !  'r  olwg  ddysglaer  welaf  fry, 

Y  gwr  fu  ar  y  pren, 
A'r  goron  hardd  gyfryngol  sy 

Yn  berlog  ar  ei  ben, 

Yno  y  mae'r  ddedwyddaf  dorf, 

Afrifawl  ydynt  hwy, 
Yn  uchel  seinio  cän  heb  dor, 

Am  rinwedd  marwol  glwy. 

CyfeiUion  calon  i  mi  sydd 
Ar  fynydd  Seíon  draw, 
Yn  ddedwydd  mewn  trag'wyddol  ddydd, 
A'u  palmwydd  yn  eu  llaw. 

O,  ddedwyd  fan  i'r  saint  i  fod, 

Yn  ngwyddfod  lesu  glAn, 
Ac  iddo  ef  y  rhoddant  byth 
.£u  mawl  a'u  dilyth  gftn. 
Dell  Roy,  O.  Llywarch. 


Y  Màe^  dei\àdol. 

GAN  Y  PARCH.  W.    F.  DAYIES,  NANTICOKK,  PA- 
CENEDL  O   DAN   WARTH. 

Nid  oes  dim  wedi  bod  o  gymaint 
rhwystr  i'r  gwaith  cenadol  yr  haner 
can'  mlynedd  diweddaf  a'r  fasnach 
helaeth  mae  Lloegr  yn  gario  yn  mlaen 
yn  China  mewn  cysgfwl  {opium),  Mae 
gwthio  y  nwydd  dinystriol  uchod  ar  y 
Chineaid,  er  gwaethaf  pob  peth,  a  hyny 
gan  genedl  sydd  yn  honi  bod  yn  Grist- 
ionogaidd  a  chrefyddol,  yn  peri  i'r 
Chineaid,  a  hyny  yn  naturiol,  gredu 
nad   yw  crefyddoldeb  a  Christionog- 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Y  Maes  CenadoL 


^51 


aeth  y  Saeson  yn  ddim  ond  honiad. 
Nid  yw  paganiaid  China  wedi  dysgu 
digon  i  wahaniaethu  rhwng  Oristionog 
€tôth  Crist  ag  eiddo  ei  ganlynẃyr. 
Cysgfwl  yw  sudd  y  poppy  wedi  ei  sychu. 
Tyf  y  rhan  helaethaf  o  hono  yn  India. 

Y  prif  fan  yn  India  yw  darn  o  dir  ar 
lan  y  Ganges,  yr  hwn  sydd  yn  600 
milldir  o  hyd,  ac  yn  200  o  led.  Mae 
yr  hoU  dir  yn  perthyn  i  Lywodraeth 
Lloegr,  ac  ni  oddefa  i  neb  dyfu  y  cysg- 
fwl  heb  ei  chaniatad  hi.  Golala,  wedi 
rhoddi  caniatad  i'w  dyfu,  naill  ai  am 
brynu  yr  hoU  gynyrch,  neu  osod  cy- 
maint  o  doll  arno  fel  na  all  neb  wneyd 
arian  arno  ond  hi  ei  hunan.  Yr  oedd 
cyllid  Lloegr  oddiwrth  fasnach  yr  opi- 
um  yn  1877  yn  cyrhaedd  y  swm  ar- 
uthrol  o  $45,612,300.  Dygir  y  nwydd 
i'r  farchnad  raewn  blychau,  yn  cynwys 
136  pwys  yr  un.  Yn  1878,  gwerthai 
yr  opium  yn  rhwydd  am  $5.67  y  pwys» 
China  yw  y  brif  farchnad.  Cludwyd 
yno  yn  1878  9,656,400  pwys  o  hono. 
Ysmocio  y  nwydd  y  bydd  y  Chineaid 
fynychaf ;  ond  bwyteir  ef  gan  rai,  a 
gwneir  gwlybwr  o  hono  gan  eraill.  Y 
mae  yr  oll  o'r  dyn  yn  cael  ei  eífeithio 
ganddo.  Achosa  boen  arteithiol  yn  yr 
aelodau  a'r  coluddion ;  coUir  archwaeth 
at  fwyd — methu  cysgu  yn  esmwyth,  ac 
eir  i  sefyllfa  o  wendid  cyífredinol.  Ar 
ol  dechreu  ei  ddefnyddio,  rhaid  ei  gael 
yn  barhaus.  Gwna  y  cadam  a'r  iach 
yn  hen  wr  methedig  pan  yn  40  mlwydd 
oed.  Dylanwada  yn  rhyfedd  hefyd  ar 
alluoedd  meddyliol,  a  moesau  y  rhai 
a'i  defnyddiant ;  coUant  y  gallu  i  gof- 
io,  ac  ânt  yn  llygredig  eu  meddyliau 
a'u  harferion.  Dywedyd  celwydd,  an- 
lladrwydd,  a  phenrhyddid,  ydyw  prif 
ddrygioni  y  Chineaid ;  a  dywedir  gan 
awdurdodau  o  bwys,  fod  y  defnydd  ar- 
uthrol  a  wnant  o'r  cysgfwl  yn  gorwedd 
wrth  wraidd  y  drygioni  hyn,  ac  yn  brif 
achosydd  o  honynt. 

Y  CHINEAID    YN    WRTHWYNEBOL   IDDO. 

Nid  oes  awydd  naturiol  yn  y  Chine- 
aid  at  opium — wedi  ei  fagu  y  mae  yr 
awydd  ynddynt.  Er  y  flwyddyn  1799 
hyd  yn  awr,  mae  Llywodraeth  China 
wedi  gwrthwynebu  masnach  yr  opium, 
hyd   y  gallai ;  ac   er    amser    Warren 


Hasting,  yr  hwn  yn  y  flwyddyn  1781  a 
ddanfonodd  i  China  1,600  o  flychau  o 
hono,  mae  Llywodraeth  Lloegr  wedi 
cario  y  fasnach  yn  mlaen,  er  pob  peth 
a  ddywedwyd  yn  ei  herbyn  gan  y  Chi- 
neaid.  Gwnaeth  Llywodraeth  China 
ymgais  ar  ol  ymgais  o'r  flwyddyn  1799 
i  lawr  i  1834,  i  gael  gan  Loegr  osod 
terfyn  ar  y  fasnach  uffernol,  ond  i  ddim 
pwrpas.  Yn  hytrach  nag  atal,  gyrid 
Uongau  rhyfel  i  lanau  China  er  cyn- 
orthwyo  y  rhednwyddwyr  (smugglers) 
i'w  gario  i'r  wlad  yn  ddiarwybod  i 
swyddogion  y  llywodraeth.  Mae  mas- 
nach  yr  opium  yn  hollol  yn  raeddiant 
y  Lly wodraeth  Brydeinig  er  1834,  pryd 
y  darfyddodd  breinlen  yr  East  India 
Company.  Penderfynwyd  yn  1834, 
trwy  bleidlais  gan  brif  ddynion  China, 
nad  oedd  rhagor  o  opium  i  ddyfod  iV 
gwlad.  Hysbyswyd  Lloegr  o*r  pender- 
fyniad,  a  rhoddwyd  dwy  flynedd  a  han- 
er  iddi  i  ymtyddhau  o'r  fasnach.  Ond 
er  cael,  a  hyny  gan  baganiaid,  ddwy 
flynedd  a  haner  o  ras,  ni  edifarhaodd, 
ac  ni  newidiodd  ei  íFyrdd  drygionus 
— aeth  yn  mlaen  a'r  fasnach  fel  arfer. 
Yn  y  diwedd  gyrodd  China  swyddog  i 
Canton,  o'r  enw  Lin,  yr  hwn  a  gymer- 
odd  feddiant  o  20,000  o  flychau  o*r 
nwydd,  y  rhai  a  dorodd  yn  agored; 
cymysgodd  galch  a  halen  ag  ef,  yna 
taflodd  ef  i  aber  oedd  gerllaw,  a  chaf- 
odd  ei  gario  gan  ddyfroedd  yr  aber  i'r 
môr.  Dygodd  hyn  ar  China  law  greu- 
lon  Lloegr,  a  chawsom  ryfel  cyntaf  yr 
opium  rhwng  y  ddwy  wladi  Gorch- 
fygodd  Lloegr  wrth  gwrs — dylasai  orch- 
fygu.  Wrth  wneyd  amod  heddwch  gor- 
fodwyd  China  i  agor  pump  o'i  phorth- 
laddoedd,  rhoddi  $21,000,000  o  iawn, 
ac  Ynys  Hong  Kong  i  Loegr.  Er  hyn 
oll,  ni  chaniataodd  China  ryddid  i  gar- 
io  yn  mlaen  y  fasnach  opium.  Eto  i 
gyd  gyrai  Lloegr  drwy  ei  swyddogion 
yn  India  werth  miloedd  ar  filoedd  o 
ddoleri  yno  bob  blwyddyn  drwy  rydd- 
nwyddwyr.  Yn  nechreu  y  flwyddyn 
1856,  daliodd  swyddogion  China  long 
ag  oedd  yn  cario  lluman  Prydeinig 
wrth  y  gorchwyl  o  ysmyglio,  a  bu  hyny 
yn  achos  o  ail  frwydr  rhyngddi  hi  a 
Lloegr.  Mae  China  wedi  bod  yn  ym- 
drechu  dro  ar  ol  tro  oddiar  hyny  hyd 


Digitized 


byGoogle 


152 


Hancsion  CartrefoL 


[Awst, 


yn  awr,  ond  i  ddim  Uwyddiant.  Mae 
y  fasnach  mor  fywiog  heddyw  ag  er- 
ioed,  os  nad  yn  fwy  felly. 

TEIMLAD    Y    CHINEAID    HEDDYW    MEWN 
CYSYLLTIAD   A'R   FASNACH. 

Yn  Medi,  1880,  llaw-nodwyd  cytun- 
deb  rhwng  America  a  China,  yr  hwn  a 
gynwysa,  gyda  phethau  eraill,  "  nad 
yw  dinasyddion  Americanaidd  i  atgludo 
cysgfwl  i  un  o  borthladdoedd  agored 
China.'*  Hefyd,  mae  China,  yn  ddi- 
weddar,  trwy  ei  llys-genad  yn  Washing- 
ton,  wedi  bod  yn  deisyf  ar  y  wlad  i  atal 
opiura  i'r  wlad  hon,  a  hyny  er  budd  y 
Chineaid  sydd  yn  trigianu  yma.  Felly 
ti  weli,  ddarllenydd,  fod  China,  er  yn 
wlad  anwareiddiedig,  ar  ei  heithaf  i 
gadw  draw  oddiwrth  ei  phobl  y  nwydd 
sydd  yn  myned  o  dan  wraidd  bywyd, 
ac  yn  difa  cysur,  a  damnio  eneidiau  ei 
miliynau  trigolion. 

A  OES  GOBAITH  Y  DERFYDD  RYW  BRYD  ? 

Mr.  Gladstone,  cyn  dyfod  i*r  swydd 
y  mae  ynddi,  a  ddywedai  yn  ddifloesg- 
ni  ei  fod  yn  erbyn  y  fasnach,  ac  y  car- 
ai  weled  y  gwarthrudd  wedi  ei  symud 
yn  llwyr  oddiar  gymeriad  Lloegr.  Mae 
hyn  i  raddau  yn  obeithiol.  Da  gen- 
ym  feddwl  hefyd  fod  miloedd  heblaw 
Mr.  Gladstone  yn  teimlo  i'r  un  cyfeir- 
iad.  Mae  y  cwestiwn  pwysig  hwn  wedi 
bod  bump  o  weithiau  yn  y  deugain 
mlynedd  diweddaf  o  flaen  Senedd  Pryd- 
ain,  ond  bob  tro  yn  aflwyddianus.  Ond 
hyderwn  a  gweddiwn  na  fydd  yn  hir 
cyn  dod  eto,  ac  y  bydd  i'r  holl  wlad 
deimlo,  a  phenderfynu  na  fydd  iddi 
byth  mwy  drochi  ei  dwylaw  a*i  chym- 
eriad  yn  nglyn  â  masnach  mor  warad- 
wyddus.  Am  hyn  bydded  i  bob  Crist- 
ion  weddio  o  eigion  ei  enaid. 


HANESION  CARTREFOL. 


Hyde  Park,  Pa, 

Er  fod  eglwys  y  Bedyddwyr  Cym- 
jreig  yn  y  lle  hwn  yn  cael  rhai  o 
oreuon  cyfenwad  Bedyddiedig  y  cylch- 
oedd  yma,  beth  bynag,  i  bregethu  idd- 
ynt  dri  Sabboth  obob  mis,  sef  y  Parchn. 
D.  W.  Morris,  Tayloryille;  Theophilus 


Jones,  Willcesbarre,  a  D.  R.  Jones, 
Plymouth ;  er  hyny,  nid  oes  rhyw 
Iwyddiant  neillduol  i'w  ganfod  yx  adeg 
bresenol.  Gobeithio  y  gwawria  yn 
fuan, 

Gorph.  3ydd,  pregethodd  y  Parch. 
Henry  Thomas,  Abertawe,  D.  C,  yma 
gyda  gradd  o  Iwyddiant.  Penderfyna 
yr  eglwys  ei  wahodd  i'w  gwasanaethu 
am  ddau  fis.  Dechreua  ar  ei  waith  y 
Sabboth  cyntaf  o'r  mis  nesaf,  os  cyd- 
synia  a'r  cais.  ' 

Mae  gan  yx  eglwys  hon  Ysgol  Sab- 
bothol  weddol  Iwyddianus  a  lluosog, 
rhifa  o  bump  i  chwe'  chant  o  ysgolheig- 
ion.  Cynelir  yr  ysgol  mewn  pedwar  o 
wahanol  fanau  ar  y  Sabboth,  oblegid 
mae  ganddi  dair  o  gangenau,  sef  y  4th 
Ward,  Belleyue  a'r  Continental.  Ar 
y  4th  of  July  cafodd  yr  ysgol  a'r  cang- 
enau  yn  nghyd  bic-nic  ardderchog,  a 
digon  o  bob  peth  angenrheidiol  er  eu 
gwneyd  yn  hapus. 

Nos  Wener,  y  cyntaf  o  Gorphenaf, 
cafodd  cangen  Bellvue  gyfarfod  dydd- 
orol — Ebenezer  Lloyd  yn  llywyddu. 
Cafwyd  areithio,  canu  gan  y  Band  of 
Hope,  a  solos.  Ei  ddyben  oedd  talu 
yn  ol  i'r  plant  yr  arian  a  gynilasant  yn 
ystod  y  flwyddyn  erbyn  y  Fourth,  Mae 
gan  y  plant  bach  yma  fath  o  fanc  cy- 
nilo  (savtngs  bank)y  bydd  yn  agored  un 
noswaith  o  bob  mis  i  dderbyn  arian  i 
fewn.  Ymdrechant  fyned  a  phob  cent 
allant  gaelgafael  ynddi  i'r  banc ;  obleg- 
id  telir  bob  blwyddyn,  ychydig  ddydd- 
iau  cyn  y  Fourthy  yr  arian  gyda  Uog, 
yn  ol  i*r  plant,  fel  byddo  ganddynt  ar- 
ian  at  law  y  diwrnod  hwnw.  Mae 
wedi  cychwyn  yn  agos  i  bedair  blyn- 
edd  yn  ol. 

Ar  y  noswaith  uchod,  talwyd  y  swm 
o  fil,  pum'  deg  a  phedair  o  ddoleri 
(11,054),  ysymiau  yn  amrywio  o  5  cent 
i  fyny  i  amryw  ddoleri,  a  phawb  yn 
cael  llôg.  Ymdrechodd  y  swyddogion 
dalu  llôg  o  I  cent  i*r  hwn  oedd  a  dim 
ond  5  cent  yn  dod  iddo,  ac  ychydig  o 
lôg  i'r  rhai  a  25  cents  ganddynt.  Barna 
y  swyddogion  fod  hyny  yn  llawer  iawn 
o  Iwyddiant  iddo. 

Nos  Sadwrn,  y  çfed,  agorodd  i  dder- 
byn  i  fewn  erbyn  y  4th  nesaf,  pryd  y 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Haneòton  CarttefoL 


153 


derbyniwyd  y  swm  o  I167.  Lled  dda, 
meddaf. 

Meddyliodd  y  brodyr  a'i  cychwyn- 
odd  y  gallai  fod  yn  gynllun  da  iawn  i 
blanu  yn  foreu  yn  meddwl  yr  ieuanc  y 
syniad  o  gynilo  ac  arbed  arian.  Gwel- 
ant  erbyn  hyn  fod  eu  cynllun  yn 
llwyddo  yn  dda.  Yr  ymddiriedolwyr 
ydynt  y  brodyr,  Thomas  D.  Davies, 
Isaac  Morgans,  Kbenezer  Lloyd,  Wm. 
D.  Davies  a  William  Jenlcins ;  Ysgrif- 
enydd,  Edward  E.  Thomas,  a'i  gyn- 
orthwydd,  George  Sanders  ;  Trysor- 
ydd,  J  W.  Davies. 

Mae  y  gweithfeydd  ychydig  yn  well 
yma  yn  bresenol  nag  y  buont. 

Yreiddoch,  D.  Z.  D. 


CYMANFA 
Bedyddwyr   Cymreig   Ohio  a  Gor- 

LLEWINBARTH   PeNNSYLYANIA. 

Cynaliwyd  y  gymanfa  uchod  eleni  yn 
Mineral  Ridge,  Mai  27 — 30,  1881. 

Am  10  o'r  gioch  boreu  dydd  Sadwrn 
agorwyd  y  gynadledd  trwy  ddarllen  a 
gweddio  gan  y  brawd  Joseph  T.  Jones, 
Johnstown,  pryd  y  penderfynwyd  a 
ganlyn  : 

1.  Wedi  darllen  llythyrau  ac  ystad- 
egau  yr  eglwysi  am  y  flwyddyn,  ethol- 
wyd  y  brodyr  canlynol  yn  swyddogion 
y  gymanfa  am  y  flwyddyn  ddyfodol : 

Charles  Jones,  M.  A.,  New  Straits- 
ville,  yn  Llywydd  \  Thomas  Thomas, 
Sharon,  yn  Ysgrifenydd  ;  a  Thomas  M. 
Matthews,  Hubbard,  yn  Drysorydd. 

2.  Ein  bod  yn  rhoddi  derbyniad 
gwresog  i'r  brawd  John  T.  Griffiths  i'n 
hundeb  cymanfaol,  ar  sail  llythyr  a 
dderbyniwyd  oddiwrth  gymanfa  Seis- 
nig. 

3.  Ein  bod  yn  rhoddi  gwahoddiad 
i'r  brodyr  A.  S.  Phillips,  Church  Hill ; 
Samuel  Bassett,  Palmyra ;  George 
Hague,  Cleveland  Shaffìt,  a  Philip 
Martin,  Sharon,  i  gyd-eistedd  a  chyd- 
weithredu  â  ni  yn  y  gynadledd. 

4.  Ein  bod  yn  penderfynu  sefyll  at 
yr  hen  gynllun  parth  breinlen  yr  eg- 
Iwysi,  sef  i  bob  eglwys  ofalu  am  ei 
heiddo  ei  hun. 


5.  Ein  bod  yn  cymeradwyo  ysgrif  y 
brawd  Charles  Jones,  M.  A.,  yn  y 
Wawr,  ac  yn  anghymeradwyo  yr  ysgrif 
ymosodol  yn  y  Wasg, 

6.  Ein  bod  yn  penodi  pwyllgor  o 
dri  i  dynu  allan  benderfyniad  i  anghy- 
meradwyo  ysgrif  "Nid  Gelyn,'*  yn  y 
Wasg, 

Daeth  y  pwyllgor  a'u  hadroddiad  i 
mewn,  yr  hyn  sydd  fel  y  canlyn  :  Ein 
bod  fel  pwyllgor  yn  ystyried  ysgrif  fal- 
eisddrwg  "  Nid  Gelyn,'*  yn  y  Wasg^m 
Mai  21,  yn  ymosodiad  di-alw  am  dano, 
annheg,  ar  ysgrif  y  Parch.  Chas.  Jones, 
M.  A.,  yn  y  Wawr,  gan  na  wnaeth  ef 
gymeradwyo  na  chefnogi  y  naiU  na'r 
llall  mewn  cysylltiad  a  breinlen  yr  eg- 
Iwysi ;  ond  yn  unig  nodi  y  manteision 
a'r  anfanteision  yn  syml,  yn  ol  dymun- 
iad  cynadledd  Cymanfa  Pittsburgh,  yn 
y  flwyddyn  1880. 

Amos  Prosser,  Mineral  Ridge,  D.  Ll. 
Jones,  Pittsburgh,  Thos.  E.  Parry, 
Hubbard,  Fwyllgor. 

7.  Kin  bod  yn  derbyn  ac  yn  mab- 
wysiadu  adroddiad  y  pwyllgor,  ac  yn 
eu  rhyddhau. 

8.  Ein  bod  yn  cyngori  y  brawd 
Francis  Argust  i  weithredu  yn  unol  a'r 
cyngor  a  gafodd  yn  Nghyfarfód  Tri- 
misol  Palmyra,  sef  ymaelodi  mewn  eg- 
Iwys  Gymreig,  a'r  eglw)rs  hono  (os  yn 
unol  a'i  hewyllys)  i  wneyd  apeliad  at 
gwrdd  tri-misol  neu  gymanfa,  am  ei 
godi  yn  rheolaidd  i*r  weinidogaeth. 

9.  Ein  bod  yn  cydnabod  y  brawd 
Wm.  R.  Jones,  diweddar  o  Houtzdale, 
Pa.,  fel  aelod  a  phregethwr  rheolaidd 
yn  ein  plith,  ar  sail  llythyr  a  dderbyn- 
iwyd  oddiwrth  Wm.  S.  Edwards,  un  o 
ddiaconiaid  eglwys  Houtzdale,  yr  hwn 
sydd  yn  ysgriíenu  yn  enw  ac  yn  awd- 
urdod  yi  eglwys  hono,  yn  sicrhau  fod 
pob  cyhuddiad  a  ddygwyd  yn  erbyn  y 
brawd  Jones,  tra  yn  aros  yn  eu  plith, 
yn  hoUol  anwireddus,  heb  y  gradd  llei- 
af  o  wirionedd  ynddynt.  Rhoddodd 
hyn  berffaith  foddlonrwydd  i'r  gyn- 
adledd. 

10.  Ein  bod  yn  penodi  pwyllgor  o 
dri  i  chwilio  i  mewn  i  achos  Llewel)ni 
Rees. 

Daeth  y  pwyllgor  a'u  hadroddiad  i 
mewn,  yr  hwn  sydd  fel  y  canlyn  : 


Digitized 


byGoogle 


154 


Hanesion  Cartrefol. 


[Awst, 


"  Ein  bod  yn  cyngori  yr  eglwysi  i 
gau  eu  pwlpudau  yn  erbyn  Llewelyn 
Rees,  gan  nad  yw  wedi  cydymffurfìo 
â  rheol  yr  unfed-ar-ddeg  o'r  Gymanfa 
hon,  yr  hon  sydd  yn  darllen  fel  y  can- 
lyn  :  '  Na  fyddo  derbyniad  i  un  preg- 
ethwr  yn  eglwysi  y  Gymanfa  hon,  heb 
fod  ganddo  lythyr  oddiwrth  yr  eglwys 
y  perthyna  iddi ;  ac  oddiwrth  gwrdd 
tri-misol  yn  ei  gymeradwyo  o  ran  ei 
gymeriad  cyífredinol,  ac  o  ran  ei  gym- 
wysderau  gweinidogaethol. ' 

Willîam  Williams,  Mineral  Ridge ; 
Thos.  Gwyn,  Weathersfield  ;  Phil- 
ip  Davies,  Parisville,  Pwyll^or,'' 

1 1 .  Ein  bod  yn  derbyn  ac  yi>  mab- 
wysiadu  adroddiad  y  pwyllgor,  ac  yn 
eu  rhyddhau. 

12.  Em  bod  yn  teimlo  yn  llawen  i 
roddi  y  derbyniad  mwyaf  gwresog^  i 
eglwys  Girard  i'n  hundeb  cymanfaol. 

13.  Ein  bod  yn  caniatau  i'r  hen 
frawd  Thomas  T.  Williams,  Karr's 
Run,  i  fyned  o  amgylch  yr  eglwysi  i 
bregethu  yr  efengyl,  ac  yn  cymell  yr 
eglwysi  i  roddi  derbyniad  gwresog  iddo. 

14.  Ein  bod  yn  datgan  ein  cydym- 
deimlad  mwyaf  dwys  â'r  brawd  John 
W.  James,  yn  marwolaeth  ei  anwyl  bri- 
od  ;  a'r  hen  frawd  David  Jenkins, 
Hubbard,  yn  ei  henaint  a'i  fethiant ; 
ac  â  David  Evans  a'i  briod,  Wheat- 
land,  yn  eu  cystudd ;  a'n  gweddi  yw, 
ar  i  Dduw  Israel  ofalu  am  danynt  oU. 

15.  Ein  bod  yn  gohirio  cais  eglwys 
New  Straitsville  am  fìwyddyn,  sef  codi 
trysorfa  i  gynorthwyo  eglwysi  gwein- 
iaid  i  adeiladu  addoldai. 

16.  Ein  bod  yn  teimlo  dan  rwymau 
i  gydnabod  y  brawd  Owen  Griffith, 
golygydd  y  \^'awr,  yn  ddiolchgar,  am 
ei  ffyddlodeb  yn  dwyn  allan  y  Wawr 
at  ein  gwasanaeth  fel  enwad,  ac  yn  dy- 
muno  am  ei  barhad  yn  y  dyfodol. 

17.  Ein  bod  yn  cyhoeddi  Rheolau  y 
Gÿtoanfa  yn  nghyda  hanes  y  Gymanfa 
hon  yn  y  Wawr,  ac  yn  taer  gymhell 
pob  eglwys  yn  ngbylch  y  Gymanfa  i 
os^  copi  o'r  rhifyn   hwn   yn  Uaw  pob 

Gwneir  hyn  am  y  rheswm  fod  y  rhan 
luosocaf  o'n  haelodau  yn  hollol  anwy- 
bodus  o  reolau  y  Gymanfa. 


18.  Fod  y  cyfarfod  tri-misol  nesaf 
i'w  gynal  yn  Niles,  O. 

19.  Fod  cymanfa  y  fiwyddyn  1882 
i'w  chynal  yn  Palmyra,  O. 

Y  Moddion  Cyhoeddus, 

Nos  Wener,  am  7  o'r  gloch,  dechreu- 
wyd  y  cyfarfod  gan  y  brawd  David 
Hopkins,  Palmyra,  a  phregethwyd  gan 
y  brodyr  George  Hague,  Cleveland 
Shaft,  ac  Edward  Jenkins,  Palmyra. 

Cynaliwyd  y  cyfarfodydd  nos  Sad- 
wm  a'r  Sabboth  yn  yr  Oddfellaws^  Hall^ 
am  fod  y  capel  yn  llawer  rhy  fychan. 

Nos  Sadwm,  am  7  o'r  gloch,  darllen- 
odd  a  gweddiodd  y  brawd  Thgmas  M. 
Matthews,  Hubbard,  a  phregethodd  y 
brodyr  James  F.  Richards,  Newburgh, 
a  David  C.  Thomas,  Niles. 

Boreu  Sabboth,  am  10  o'r  gloch,  de- 
chreuwyd  y  cyfarfod  gan  y  brawd  D. 
Lloyd  Jones,  Pittsburgh,  a  phregeth- 
wyd  gan  y  brodyr  John  T.  Griffiths, 
Sharon,  Thomas  M.  Matthews,  Hub- 
bard,  a  Joseph  T.  Jones,  Johnstown. 

Am  2  o'r  gloch,  darllenwyd  a  gwedd- 
iwyd,  i  ddechreu  y  cyfarfod,  gan  y 
brawd  David  Nicholas,  Youngstown, 
a  phregethwyd  gan  y  brodyr  Edward 
Jenkins,  Palmyra,  ac  Allen  J.  Morton, 
Pittsburgh. 

Am  7  o'r  gloch,  yn  yr  hwyr,  dech- 
reuwyd  gan  y  brawd  Samuel  Bassett, 
Palmyra,  a  phregethwyd  gan  y  htoáyr 
Thomas  Thomas,  Sharon,  Chas.  Jones, 
M.  A.í  New  Straitsville,  a  D.  Probert, 
Youngstown. 

Nos  Lun,  am  7  o'r  gloch,  pregethodd 
y  brodyr  Thomas  T.  WiUiams,  Karr*s 
Run,  a  Wm.  A.  Jones,  Palmyra. 

Felly  terfynodd  y  Gymanfa  ragorol, 
— cynulliadau  mawrion,  gwrandawiad 
astud,  pregethau  hwylus  a  dylanwadol, 
a  Duw  fel  pe  yn  gwenu  ar  y  cyfarfod- 
ydd,  o'r  dechreu  i*r  diwedd. 

Teimlwn  yn  ddiolchgar  i  eglwys 
barchus  Mineral  Ridge,  ac  i  enwadau 
eraill  yn  ogystal,  am  eu  sirioldeb  a*u 
caredigrwydd  tuag  atom  yn  ystod  y 
gymanfa.  Bendith  Duw  fyddo  yn  aros 
arnynt  oll. 

Mae  Ystadegau  y  Gymanfa  am  y  fl. 
1881,  fel  y  canlyn: 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Hanesion  OarirefoL 


155 


•ppXu3jiJiâsi  I   8  2,8 
ik  inwp  îv      I 


I  »» 


o  o  o  o 
o  to  o  o 


o 


•  o 


"Bjireai/íf) 


o  Q  o 
o  ^*  o 


M   o   O   O  «/î  o 
r^oo  t^  in  t^  M 


O    O    O 

N  NO  00 


»o  o  o 
o  o  o 


^8 


\n  tONO  oo  M  M 


O  O  m 

O    O  00 


[oa9S9jdjiq^ 


lOOOO    «mo    «oo    «ooo 


»0  O 

«o  »o 


o 


o  o 
o  ^ 


'Si(MiBg[  liC 


M    IOVO  »0    "^lOVOH«OOr«»«VO     tOO 
tONO    W  00    «OOO    »000    to  M    N    w    ^  ro  ' 


«  «o 

Hl     «1 


Digitized 


byGoogle 


156 


Hanesion  CarirefoL 


[Awst, 


Goll^mgwyd  i8  trwy  lythyrau  o  eg- 
Iwjrs  New  Straitsville,  i  ymsefydlu  yn 
eglw)rs  yn  Shawnee — y  brawd  D.  B. 
Davies  yn  gofalu  am  danynt  yno,  ac  yn 
pregethu  iddjmt  bob  Sabboth. 

Rhai  eglwysi  heb  anfon  eu  hystadeg- 
au  i  mewn. 

Crweinidogion  heb  ofal  Eglwysi, — 
Thomas  Thomas,  Sharon  ;  David  Nich- 
olas,  Youngstown;  David  Hopkins, 
Palmyra ;  Thomas  T.  Williams,  Wm. 
Lawrence,  Karr*sRun;  David  Jenkins, 
Hubbard,  a  Wm.  R.  Jones,  Palmyra. 

Pregethwyr  CynorihwyoL — D.  Lloyd 
Jones,  Pittsburgh ;  George  Hague, 
Brookfie)d  ;  Samuel  Bassett,  Palmyra, 
a  Thomas  Morris,  Thomastown. 

Symudiadau  Gweinidogion  am  y 
flwyddyn, — ^Joseph  T.  Jones,  yn  symud 
o  Thomastown,  i  gymeryd  gofal  eg- 
Iwys  Johnstown,  John  T.  Griffiths,  o 
Sheckleyville,  i  gymeryd  gofal  eglwys 
Sharon.  Edward  Jenkins,  o  Parisville, 
i  gymeryd  gofal  eglwys  Palmyra.  Al- 
len  J.  Morton,  o  Pittsburgh,  i  gymer- 
yd  gofal  eglwys  Parisville.  D.  B.  Da- 
vies,  o  New  Straitsville,  i  gymeryd  gof- 
al  y  brodyr  yn  Shawnee.  Chas.  Jones, 
M.  A.,  o  Mineral  Ridge,  i  gymeryd 
gofal  yr  eglwys  yn  New  Straitsville. 
James  F.  Richards,  o  Church  HiU,  i 
gymeryd  goíal  yr  eglwys  yn  Newburgh; 
a  Wm.  M.  Evans,  Houtzdale,  wedi  my- 
ned  yn  ol  i*r  Hen  Wlad. 

Llwyddiant  i'r  brodyr  oll  yn  eu  gwa- 
hanol  leoedd  i  wneyd  Uawer  o  ddaioni 
i  ddynion,  a  dyrchafu  gogoniant  y 
Meistr  mawr. 

Thomas  Thomas,  Ysg, 


RHEOLAU  CTMANFA 

Bedyddwyr  Cymreig   Ohio   a  Gor- 

LLEWINBARTH   PeNNSYLYANIA. 

1.  Fod  y  Gymanfa  i  gael  ei  galw  yn 
Gymanfa  Bedyddwyr  Cymreig  Ohio  a 
Gorllewinbarth  Pennsylvania,  Gogledd 
America. 

2.  Fod  y  pynciau  a  ganlyn,  y  prif 
athrawiaethau  a  gredir  ac  a  broffesir 
gan  eglwysi  y  Gymanfa,  ac  i  fod  yn  syl- 
faen  euperthynas  gymanfaol  yn  nheyrn- 
as  ac  amynedd  lesu  Grist,  sef  yw  hyny: 


Tri  o  bersonau  gogyẁwch  »yn  y  Duw- 
dod,  priodol  Dduwdod  a  gwir  ddyn- 
dod  ein  Harglwydd  lesu  Grist  ; 
etholedigaeth  drag^rwyddol ;  pechod 
gwreiddiol ;  prynedigaeth  neillduol ; 
cyíìawnhad  rhad  trwy  gyfìawnder  cyftif- 
ol  Crist ;  gras  effeithiol  mewn  ail-en- 
edigaeth  ;  adgyfodiad  y  meirw  \  y  fam 
gyffredinol  \  dedwyddwch  trag^rwydd- 
ol  y  cyfiawn ;  cosbedigaeth  ddiddiw- 
edd  yr  anedifeiriol ;  yn  nghyda  holl 
drefti  yr  eglwys  yn  ol  y  Testament 
Newydd. 

3.  Fod  amcan  a  dyben  y  Gymanfa 
yn  gyfangwbl  yn  grefyddol  ac  efengyl- 
aidd,  ac  nid  yn  wladol  a  pholiticaidd ; 
ac  na  fyddo  dim  •a  berthjma  i'r  wlad- 
wriaeth  un  amser  i  gael  ei  ddwyn  i  gy- 
nadledd  y  Gymanfa. 

4.  Fod  y  Gymanfa  i  gyfarfod  un- 
waith  bob  blwyddyn  mewn  rhyw  le  ag 
y  penderfynir  amo  y  flwydd)m  o'r 
blaen. 

5.  Fod  gwasanaeth  cyhoeddus  y  Gy- 
manfa  i  gynwys  darllen  yi  Ysgrythjrrao, 
gweddio,  canu  mawl,  a  phregethu  gair 
Duw,  yn  nghyda  chyngori  bawb  ea 
gilydd  yn  mhob  peth  a  dueddo  i  adeil- 
adaeth  y  frawdoliaeth  yn  gyffredinol. 

6.  Fod  pob  eglwys  berthynol  i'rGy- 
manfa  i  anfon  llythyr  a  chenad  neu 
genadau  i'r  cyfarfod  blynyddol,  a  bod 
hwnw  i  gynwys  cyffes  ffydd  yr  eglwys, 
hanes  ei  gweithrediadau  trwy  y  flwydd- 
yn,  a'r  cyfnewidiadau  a  gymerasant  le 
ynddi  oddiar  y  cyfarfod  o'r  blaen. 

7.  Fod  enwau  cenadon  pob  eglwys 
i  fod  yn  eu  llythyr  at  y  Gymanfa,  ac  na 
fyddo  hawl  pleidlais  gan  neb  yn  y  cyf- 
arfod  blynyddol  ond  y  cenadon  a  en- 
wir  felly. 

8.  Fod  y  Gymanfa  yn  ymwrthod  yn 
hollolâ'r  duedd  leiaf  i  dra-awdurdodi 
ar  yr  eglwysi  o  ran  eu  ffydd,  eu  hymar- 
ferion,  neu  eu  dysgyblaeth  ;  eithr  3^- 
t^rried  pob  eglwys  yn  gorph  anymddi- 
bynol,  ac  amcan  neiUduol  eu  hundeb 
yw  cjmorthwyo  eu  gilydd  trwy  gyngor- 
ion,  rhybuddion,  cyfarwyddiadau,  an- 
ogaethau,  ac  yn  mhob  modd  dichon- 
adwy  cydweithredu  yn  achos  y  Gwar- 
edwr  mawr,  er  ei  ogoniant  ef  a'u  cysur- 
on  hwy  eu  hunain. 

9.  Fod  y  Gymanfa  i  ymwrthod  ym- 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Hanesion  CartrefoL 


157 


drin  ag  unrhyw  anghydfod  a  ddichon 
godi  mewn  un  eglwys,  heb  yn  gyntaf 
fod  y  rheol  a  roddes  Crist  yn  Matth. 
i8  :  15 — 20,  wedi  ei  chymeryd  a*i  di- 
lyn  yn  yr  achos.  Hefyd  fod  y  mater 
wedi  bod  dan  sylw  a  thriniaeth  y 
Cwrdd  Tri-misol  ag  y  perthyna  y  pleid- 
iau  ymrysonol  iddo,  a  bod  y  pleidiau 
hjmy  a'r  Cwrdd  Tri-misol  yn  cyduno  i 
roddi  y  mater  i  ystyriaeth  ac  ymdrin- 
iaeth  y  Gymanfa. 

10.  Na  fyddo  un  eglwys  berthynol 
i'r  Gymanfa  i  dderbyn  un  a  fyddo  wedi 
ei  ddiaelodi  o  eglwys  arall  heb  gania- 
tad  yr  eglwys  hono,  neu  ymgyngori  a'r 
Cwrdd  Tri-misol  ar  yr  achos. 

11.  Na  fyddo  derbyniad  i  un  preg- 
ethwr  yn  un  o  eglwysi  y  Gymanfa  hon 
heb  fod  ganddo  lythyr  oddiwrth  yr  eg- 
Iwys  y  perthyna  iddi,  ac  oddiwrth  y 
Cwrdd  Tri-misol,  yn  ei  gymeradwyo 
o  ran  ei  gymeriad  cyffredinol,  ac  o  ran 
ei  gymwysderau  gweinidogaethol. 

12.  Fod  llythyr  arwyddbwynt  defn- 
yddiol  i  gael  ei  anfon  oddiwrth  y  Gy- 
manfa,  wedi  ei  arwyddo  gan  y  Cymed- 
rolwr,  yn  flynyddol,  at  yr  eglwysi,  er 
eu  haddysg  a'u  hyfforddiant  yn  ath- 
rawiaeth  yr  Arglwydd. 

13.  Fod  pob  eglwys  i  roddi  rhyw 
gymorth  arianol  yn  flynyddol  er  cyn- 
orthwy  yr  eglwys  lle  y  byddo  y  Gyra- 
anfa  i  gael  ei  chynal. 

14.  Fod  perthynas  pob  eglwys  â'r 
Gymanfa  hon  yn  ymddibynu  ar  ei  chyd-* 
ffurfiad  â'r  rheolau  hyn. 

15.  Na  fyddo  awdurdod  gan  neb  i 
gyfnewid  na  chwanegu  at  y  rheolau 
hyn,  ond  mewn  cyfarfod  cyffredinol 
bíynyddol  y  Gymanfa,  pryd  y  gellir 
cyfnewid,  diwygio,  neu  chwanegu  at- 
ynt,  yn  ol  fel  y  byddo  yr  amgylchiad- 
au  yn  galw, 

Trefny  Gynadledd, 

1.  Fod  cynadledd  er  darllen  Uythyr- 
au  yr  eglwysi  ac  ymdrin  â  materion  er- 
aill  y  Gymanfa,  i  gael  ei  chynal  y  dydd 
cyntaf  o'r  cyfarfod  blynyddol. 

2.  Fod  gweinidog  yr  eglwys  Ue  y 
cynelir  y  Gymanfa,  neu  ryw  frawd 
gweinidogaethol  arall  a  ddewiso  y  cyf- 
arfod,  i  fod  yn  Gymedrolwr. 

3.  Fod  i  bob  gweinidog  neu  genad 


a  fyddo  yn  llefaru  yn  y  gynadledd, 
godi  ar  ei  draed,  a  chyfeirio  ei  ymad* 
roddion  at  y  Cymedrolwr. 

4.  Fod  trefn  a  dystawrwydd  cyffred- 
inol  i  gael  ei  gadw  tra  y  byddo  y 
gweinidogion  a*r  cenadon  yn  ymdrin 
ag  achosion  y  Gymanfa. 

5.  Na  fyddo  dim  ond  un  yn  Uefaru 
ar  y  tro  ;  er  atal  dyryswch  ac  annhrefn. 

6.  Fod  y  gweinidogion  a'r  cenadon 
yn  ddarostyngedig  i  reolaeth  y  Cym- 
edrolwr,  yn  nygiad  yn  mlaen  y  gynad- 
ledd. 


Cymanfa  Dwyreinbarth  Pennsyl- 
YANiA. — Cynelir  y  Gymanfa  hon  eleni 
gyda'r  eglwys  yn  Lansford,  Swydd  Car- 
bon,  ar  yr  20,  21,  a'r  22ain  o  fis  Awst. 
Y  Gynadledd  yn  dechreu  ddydd  Sad- 
wrn,  am  10  o'r  gloch.  Gofaler  fod 
Uythyrau  yr  eglwysi  at  y  Gymanfa  yn 
cynwys  y  cyfnewidiadau  sydd  wedi 
cymeryd  lle  yn  ystod  y  flwyddyn — fod 
yr  ystadegau  yn  llawn  parth  rhif,  a'r 
swyddogion  perthynol  i'r  Gymanfa  iV 
cyhoeddi,  yn  nghyd  a'r  arian  a  gasgl- 
wyd  at  y  gwahanol  Gymdeitbasau ;  hef- 
yd  rhif  yr  Ysgol  Sul  cysylltiedig  â*r 
eglwysi.  Dysgwyhr  i'r  gweinidogion 
a'r  cenadon  fod  yn  brydlawn,  ac  i  ar- 
ian  traul  y  Gymanfa,  &c.,  gael  eu  han- 
fon  yn  llaw  y  genad,  neu  mewn  Uythyr 
at  yr  Ysgrifenydd. 

J.  P.  Harris,  Ysg. 

Proyidence,  Pa, 


Cymanfa  Bedyddwyr  Cymreig  Wis- 

CONSIN. 

Cynaliwyd  y  Gymanfa  hon  eleni  yn 
Dodgeville,  Meh.  4ydd  a'r  ^ed.  Boreu 
dydd  Sadwrn,  am  10,  dechreuwyd  y 
gynadledd  trwy  ddarllen  a  gweddio 
gan  y  brawd  David  James,  Salem,  ger 
Oshkosh. 

Etholwyd  y  Parch.  Meredith  Evans 
yn  Gadeirydd  y  Gymanfa ;  R,  Bennett 
yn  Ysgrifenydd,  a  D.  M.  Powell  yn 
Drysorydd.  Yna  galwyd  am  y  llythyr- 
au  oddiwrth  yr  eglwysi. 

Cenadon — Eglwys  Dodgeville,  Joseph 
Powell  a  David  Williams ;  Ridgeway, 
H.  E.  Davies,  B.  Lewis  ac  R.  D,  Jones; 


Digitized 


byGoogle 


iS8 


Hanesion  CarirefoL 


[Awst, 


Salena,  y  Coed,  D.  M.  Powell  a  Henry 
Davies ;  Salem,  ger  Oshkosh,  R.  Ben- 
nett  a  D.  James ;  Berlin,  Parch.  R.  D. 
Evans ;  Springwater,  R.  D.  £vans ; 
Braidwood,  IIL,  Parch.  John  Thomas ; 
Braceville,  Parch.  JohnThomas;  Pica- 
tonica,  Parch.  Hugh  Hughes. 

Darllenwyd  Uythyr  cymeradwyol  y 
Parch.  John  Thomas,  Braidwood,  o 
Gymanfa  Ohio,  a  derbyniwyd  ef  i'r  un- 
dely  cymanfaol  yn  unfrydol  ar  sail  y 
Uythyr  cymeradwyol. 

Caniatawyd  i'r  Parch.  R.  M.  Rich- 
ardson,  Dawn,  Mo.,  i  gyd-eistedd  yn 
ein  plith,  a  chymeryd  rhan  yn  ngweith- 
rediadau  y  gynadledd. 

Daeth  cais  oddiwrth  eglwys  Brace- 
Yille  ger  bron  am  gael  derbyniad  i'n 
Cymanfa,  yr  hyn  a  ganiatawyd  yn  un- 
frydol. 

Penderfynwyd,  Ein  bod  yn  cefnogi 
cyhoeddiad  y  Wawr,  a'n  bod  yn  dy- 
muno  ei  Uwyddiant  a'i  chynydd  yn 
mhob  cyfeiriad. 

Penderfynwyd,  Fod  y  Gymanfa  y 
flwyddyn  nesaf  i  gael  ei  chynal  gyda'r 
eglwys  yn  Braidwood,  111. — yx  eglwys  i 
benderfyìiu  yr  amser  i'w  chynal. 

Penderfynwyd,  Fod  pwyllgor  o  dri, 
i  gael  eu  dewis  gan  y  cadeirydd,  i  ffurf- 
io  cydnabyddiaeth  o  gydymdeimlad  a*r 
eglwys  a  thylwyth  y  Parch.  Thomas 
Holland,  am  y  golled  y  maent  wedi  ei 
gael  trwy  ei  golli  yn  nghanol  ei  lafur  a'i 
ddefnyddioldeb.  Y  pwyllgor  ydynt  y 
Parchn.  WiUiam  Jones,  H.  C.  Parry, 
D.  D.,  ac  R.  M.  Richardson. 

Penderfynwyd,  Fod  yr  Ysgrifenydd 
i  anfon  ystadegau  y  Gymanfa  hon  i'r 
Parch.  R.  M.  Richardson,  i*w  hanfon  i 
Gymru,  i'w  cyhoeddi  yn  y  Dyddiadur. 

Gohiriwyd  hyd  2  o'r  gloch,  a  ther- 
fynwyd  trwy  ganu  mawl,  a  gweddi. 

Am  2  o'r  gloch,  dechreuwyd  gan  R. 
Bennett ;  yna  darllenwyd  penderfyn- 
iad  y  pwyllgor  yn  nghysylltiad  â  mar- 
wolaeth  y  Parch.  Thomas  Holland,  a'r 
chwiorydd  Mrs.  R.  C.  Owen  a  Mrs. 
James  Jones :  Dymuna  y  Gymanfa  hon 
gydnabod  Uaw  yr  Arglwydd  yn  ei  rag- 
luniaeth  ddoeth  a  da  gydag  ymostyng- 
iad  parchus  i'w  ewyllys  yn  symud  ein 
hanwyl  frawd,  y  Parch.  T,  HoUand, 
gweinidog  parchus  a  ifyddlon  eglwys  y 


Bedyddwyr  yn  Dodgeville,  o  &es  ei  laf- 
ur  gwerthfawr  i  dderb jn  ei  wobr  ogon- 
eddus  yn  ngwlad  y  bywyd  byth ;  ac 
hefyd  ddatgan  cydymdeimlad  dwys  a'r 
eglwys  alarus,  yn  nghyd  a'i  briod  wyl- 
ofus  a'ì  blant  amddifaid,  yn  ngwyneb 
yr  oruchwyliaeth  dywyll  hon,  gan  ddy- 
muno  i  Ben  yr  eglwys  gofìo  yn  ei  dir- 
iondeb  am  yr  eglwys  drallodus,  drwy 
ei  chysuro  a'i  llwyddo  eto  yn  mhob 
gras,  a  thaenu  aden  Tad  yr  amdditaid 
a  Barnwr  y  gweddwon  dros  deulu  gal- 
arus  ein  brawd  ymadawedig,  gan  eu 
cymwyso  i  gael  eto  ei  gyfartod  ar  dir- 
iogaeth  y  bywyd  byth,  trwy  lesu  Grist 

Yn  mhellach,  dymunwn  ddatgan  ein 
cydymdeimlad  ä  pherthynasau  galanis 
ein  chwiorydd  ffyddlon  a  fuont  yn  yr 
eglwys  hon  yn  nghorph  y  flwyddyn 
gymanfaol  hon,  sef  Mary  Ann  Owen, 
gweddw  y  diweddar  Barch.  R.  C.  Owcn 
\Trebor)  \  a.  Mary  Jones,  gweddw  y  di- 
weddar  Morgan  Jones,  y  rhai  a  gynaer- 
wyd  o  daith  yr  anialwch  i'r  orphwysfii 
nefol.  Bydded  i  Dduw  pob  gras  noddi 
a  chysuro  y  perthynasau  galarus  oU,  a 
dwyn  eraill  i  lenwi  y  bylchau  a  dorwyd 
gan  angau. 

Penderfynwyd  gohirio  y  gynadledd 
hyd  y  Gymanfa  yn  Braidwood,  yn 
1882. 

Terfynwyd  cyfarfod  2  0*r  gloch  mewn 
cyfeillach  grefyddol  dra  dymunol. 

Y   MODDION  CYHÓEDDUS. 

Am  6  o'r  gloch  nos  Sadwm,dechreu* 
wyd  gan  y  Parch.  John  Thomas,  Braid- 
wood,  a  phregethwyd  gan  y  Parchn.  R. 
D.  Evans,  Springwater,  ac  H.  C.  Par- 
ry,  D.  D. 

Boreu  Sabboth,  am  8,  cafwyd  cyfar- 
fod  gweddi  gwresog  i  ddymuno  Uwydd- 
iant  ar  y  Gymanfa,yn  nghyd  a'r  efeng- 
yl  dros  y  byd. 

Am  10,  dechreuwyd  gan  y  Parch.  H. 
C.  Parry,  a  phregethodd  y  Parchn,  J. 
Thomas  ac  R.  M.  Richardson,  Dawn. 

Am  2,  dechreuwyd  gan  y  Parch.  H. 
Hughes,  Picatonica,  a  phregethodd  y 
Parchn.  R.  M.  Richardson,  ac  H.  C. 
Parry,  D.  D. 

Am  6,  dechreuwyd  gan  y  Parch.  W. 
Jones,  Ridgeway,  a  phregethwyd  gan  y 


Digitized 


byGoogle 


i88i.J 


Hanesion  CarirefoL 


159 


Parchn.    R.  M.  Richardson  ac   H.  C. 
Parry,  D.  D. 

Felly  terfyDodd  y  Gymanfa  mewn 
modd  Uewyrchus;  cafodd  y  gweinid- 
ogion  rwyddineb  mawr  i  draethu  y  gen- 
adwrì  yn  eglurhad  yr  Ysbryd  ac  mewn 
nerth.     Gobeithiwn  y  bydd  arddeliad 


amlwg  yn  y  dyfodol,  trwy  fod  llawer 
)m  cael  eu  dychwelyd  o  gyfeiliomi  eu 
ffyrdd  at  Fab  Duw. 

Gallwn  gasglu  oddiwrth  lythyrau  yr 
eglwysi  fod  brawdgarwch  a  chydweith- 
rediad  yn  ffynu  ynddynt  oll. 

RlCHARD  BeNNETT,  Ysg. 


YSTADEGAU. 


Eglwysi, 


Salem,  ger  Oshkosh . . . 

Coed,  ger  Berlin 

Ebenezer,  Springwater 
Sardis,  Dodgeville  . . . 

Ridgeway 

Salem  y  Coed 

Picatonica 

Braidwood,  111 

BraceyîUe,  111 


Gweinidogion. 


H.  C.  Parry,  D.  D. 

R.  D.  Evans   

R.  D.  Evans 

Meredith  Evans  . . . 
Wm.  Jones 


Hugh  Hughes. 
John  Thomas  . 
John  Thoraas  . 


T3 

T3 
a> 


II 


=3 


"    15 


38 

25 
10 

3    29 

45 
20 

4 

13 
I 


193 


I 


39 

35 
17 


25 

49 

2  [40 


Cymanfa    y    Bedyddwyr    Cymreig 

GORLLEWINOL  i'R   MiSSISSIPPI. 

Cynaliwyd  y  Gymanfa  hon  eleni  yn 
swydd  Clay,  lowa,  Mehefin  18,  19,  20, 
188 1.  Y  brodyr  fuont  yn  gwasanaethu 
fno  oeddynt  y  rhai  canlynol :  y  Parchn. 
R.  M.  Richardson,  Dawn,  Mo.;  Thos. 
D.  Evans,  Bevier,  Mo.;  Wm.  Evans, 
Beatrice,  Neb.,  a  D.  V.  Thomas,  Hia- 
iratha,  Kansas. 

Prydnawn  Sadwrn,  am  2,  agorwyd 
jr  gynadledd  trwy  ddarllen  a  gwedd- 
b  gan  y  brawd  Daniel  Davies,  Aspin- 
irall,  Neb.  Ac  wedi  darllen  Uythyrau 
f  gwahanol  eglwysi,  etholwyd  y  swydd- 
ìgion  canlynol  am  y  flwyddyn  ddyfod- 
)1:  Cymedrolwr,  y  rarch.  J.  W. 
fones,  Clay  Co.,  lowa ;  Ysgrifenydd, 
Fhos.  D.  Evans,  Bevier,  Mo.;  Trysor- 
rdd,  Mr.  Thomas  Evans,  Sioux  Rapids, 
íuenaYista  Co.,  lowa.  Wedi  hyny, 
Äsiwyd  y  penderfyniadau  canlynol  : 


1.  Ein  bod  yn  derbyn  adroddiad  y 
trysorydd  am  y  flwyddyn  ddiweddaf. 

2.  Fod  yr  eglwys  Gymreig  yn  Hia- 
watha,  Kansas,  yn  cael  ei  derbyn  yn 
aelod  o'r  G)mianfa  hon.  Rhoddwyd 
deheulaw  cymdeithas  gan  y  cymedrol- 
wr  i'w  chynrychiolydd,  y  Parch.  D.  V. 
Thomas. 

3.  Fod  chweched  penderfyniad  cyn- 
adledd  Red  Oak,  Mehefin,  1878,  yn 
cael  ei  gyfnewid  i  ddarllen  fel  hyn : 
"  Fod  pob  eglwys  o  fewn  y  cylch  i 
dalu  treulion  ei  gweinidog  i'r  Gyman- 
fa,  ac  fod  yr  eglwys  lle  cynelir  y  Gym- 
anfa  i  dalu  eu  treulion  yn  ol." 

4.  Fod  pob  eglwys  o  fewn  y  cylch  i 
wneyd  casgliad  blynyddol  tuag  at 
ddwyn  treulion  y  Gymanfa. 

5.  Ein  bod  yn  parhau  i  roddi  ein 
cefnogaeth  i  Giraldus  yn  nygiad  allan 
y  Wawr  ;  ac  yn  anog  ein  dynion  mawr 
i  ysgrifenu  yn  amlach  i'w  cholofnau. 


Digitized 


byGoogle 


i6o 


Hanesion  CarirefoL 


[Awst, 


6.  Ein  bod  yn  awdurdodi  y  trysor- 
ydd  i  dalu  ddwy  ddolar  i'r  ysgrifenydd 
tuag  at  ei  dreulion. 

7.  Fod  y  Gynadledd  hon  yn  neillduo 
cenadon  i  fyned  i  Aspinwall,  Neb.,  i 
geisio  adferyd  trefn  yn  yr  eglwys  hono. 

8.  Fod  y  brodyr  J.  W.  Jones,  D.  V. 
Thomas,  ac  R.  M.  Richardson  i  fod 
yn  genadon  i'r  perwyl  hwnw. 

9.  Fod  cais  eglwys  Dawn,  Mo.,  am 
y  Gymanfa  y  flwyddyn  nesaf  yn  cael  ei 
ganiatau.  Gohiriwyd  y  Gynadledd 
hyd  foreu  Llun.  Terfynwyd  trwy 
weddi  gan  R.  M.  Richardson. 

Cyfarfyddwyd  boreu  Llun  drachefn 
mewn  Cynadledd,  ac  wedi  darllen  a 
gweddio  gan  Thos.  D.  Evans,  Bevier, 

10.  Darllenwyd  y  papyr  parotoedig 
ar  "  Gariad  Brawdol,'*  gan  Thomas  D. 
Evans,  Bevier. 

11.  Ein  bod  yn  cyflwyno  ein  diolch- 
garwch  gwresocaf  i*r  brawd  Evans  am 
ei  bapyr  dyddorol  ac  adeiladol,  ac  yn 
dymuno  arno  ei  gyhoeddi  yn  y  Wawr 
yn  ddiffael. 

12.  Fod  y  Parch.  D.  V.  Thomas  i 
gyfansoddi  papyr  erbyn  y  Gymanfa 
nesaf  ar  '*  Y  Cyfieithiad  newydd  o'r 
Testament  yn  ei  gysylltiad  a'r  gwahan- 
ol  enwadau. 

Treuliwyd  *y  gweddiU  o'r  cyfarfod 
hwn  mewn  ymddyddanion  crefyddol, 
ac  yr  oedd  yn  gyfarfod  gwlithog  a  dy- 
munol  dros  ben,  llawn  o  deimladau 
hyfryd  yr  hen  amser  gynt.  Gohiriwyd 
igyfarfod  nesaf  gyda'r  eglwys  yn  Dawn, 
Mo.  Cawsom  gynadleddau  trefnus  a 
heddychol  rhagorol. 

Y  MODDION    CYHOEDDUS. 

Nos  Sadwrn,  am  saith  o'r  gloch, 
dechreuwyd  trwy  ddarllen  a  gweddio 
gan  Thomas  D.  Evans,  Bevier,  aphreg- 
ethodd  Wm.  Evans,  Beatrice,  ac  R.  M. 
Richardson,  Dawn. 

Boreu  Sabboth,  am  ddeg  o'r  gloch, 
dechreuwyd  gan  R.  M.  Richardson,  a 
phregethodd  y  brodyr  Thomas  D. 
Evans,  Bevier,  a  D.  V.  Thomas,  Hia- 
watha. 

Am  ddau  o'r  gloch,  dechreuwyd 
trwy  ddarllen  a  gweddio  gan  y  Parch. 
D.  James  (Pres.),  o  Le  Mars,  lowa,  a 


phregethodd  Wm.  Evans  ac  B.  M. 
Richardson,  yr  olaf  yn  Saesneg. 

Am  chwech  o'r  gloch,  dechreuwyd 
gan  William  Evans,  a  phregethodd 
Thos.  D.  Evans,  Bevier,  ac  R.  M. 
Richardson,  Dawn. 

Nos  Lun,  dechreuwyd  trwy  ddarllen 
a  gweddio  gan  y  Parch.  D.  James,  a 
phregethodd  D.  V.  Thomas  ac  R.  M. 
Bichardson. 

Cawsom  Gymanfa  ardderchog  o'i 
dechreu  hyd  y  diwedd.  Yr  ydym  yn 
credu  fod  gwenau  yr  Arglwydd  ar  yr 
holl  gyfarfodydd.  Yr  oedd  y  teimlad- 
au  hyfryd,  a'r  gwres  ysbrydol  a  deimlas- 
om  yn  y  dyddiau  gynt  yn  ngwlad  ein 
tadau  i'w  deimlo  yn  amlwg  yn  yr  holl 
gyfarfodydd.  Gobeithio  y  bydd  i'r 
Gymanfa  hon  fod  yn  fendith  i'r  eglwys 
yn  Clay  Co.,  lowa,  yngystal  ag  i  bawb 
o'r  ymwelwyr.  Yr  oedd  ein  cyfeiUîon 
yn  gyífredinol  yn  Clay  Co.,  ar  en 
heithaf  yn  gwneyd  y  Gymanfa  hon  yn 
llwyddiant  yn  mhob  ystyr.  Ni  welsom 
gymaint  o  garedigrwydd  ac  haelfiyd- 
edd  calon  mewn  un  man  erioed.  Tal* 
ed  yr  Arglwydd  iddynt  yn  helaeth  yn 
dymorol  ac  ysbrydol. 

YSTADEGAETH   Y   GYMANFA. 

Dawn,  Mo. — Gollyngwyd  trwy  lyth- 
yr,  9  ;  bedyddiwyd,  8  ;  diarddelwyd, 
i;  rhif  presenol,  90. 

Bevier,  Mo. — Bedyddiwyd,  i  ;  der- 
byniwyd  drwy  lythyr,  2  ;  adferwyd,  2; 
diarddelwyd,  3  ;  bu  farw,  i ;  rhif  pres- 
enol,  39. 

Hiawatha,  Kansas. — Bedyddiwyd,  i; 
rhif  presenol,  12. 

Clay  Co.,  lowa  — Bu  farw,  i ;  rhif 
presenol,  27. 

Gweinidogion  heb  fod  a  gofal  eg- 
Iwysi  arnynt,  Wm.  Evans,  Beatrice, 
Neb.,  a  Thomas  D.  Evans,  Bevier,  Mo. 

Ni   chlywyd  oddiwrth  eglw^^i  New 
Cambria,  Mo.,  a  Red  Oak,  lowa. 
J.  W.  JoNES,  Cymedrolwr. 
Thos.  D.  Evans,  Ysgrifenydd. 


BED  YDDIWYD— 

yohnstown^  Fa. — Dydd  Sabboth  y  içcg  o 
Mehefin,  cafodd  y  Bedyddwyr  yn  7  Ile  nchod 
y  mwynhad  a'r  plesermawr  o  weled  a  syllu  ir 
un  o'r  golygfeydd  harddaf  ag  sydd  yn  bosibl  i 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Hanesion  CattrefoL 


i6i 


blant  a  pbobl  yr  Arglwydd  ei  weled  a'i  fwyn- 
bmu  y  tu  yma  i'r  trigfanan  nefol  ei  hnnan,  a*r 
•lygfa  hono  oedd  gweled  chwaer  ieuanc  o'r 
mw  Lizzie  Owens  yn  canlyn  ol  traed  ein  Har- 

Slwydd  a'n  Hiachawdwr  lesu  Grist  yn  y  dyfr- 
yd  fedd.  Darllenwyd,  gweddiwyd,  a  «iarad- 
wyd  ar  lan  y  dwfr  (y  Long  Creck)  gan  y 
Plsrch.  H.  F.  Colelesser.  Dyn  ieuanc  gwir 
obeithiol  yw'r  person  nchod,  a  gweinidog  pres 
enol  yr  eglwys  Fedyddiedig  Seisnig  yn  y  dref. 
Oweìnyddwyd  yr  ordinhad  mewn  modddeheu- 
ig  iawn  gan  y  brawd  anwyl  a  pharchus, 
Joseph  T.  Jones,  gweinidog  yr  eglwys  Gym- 
reis,  i'r  hon  y  perthyna  y  bedyddiedig.  Duw'r 
Befoedd  fyddo  gyda'r  hen  frawd  o  hyn  hyd 
derfyn  ei  oes,  a*i  Iwyddo  yn  y  dyfodol  fel  yn  y 
gorphenol  jrw  dymuniad  yr  eiddoch. —  TTtanuLS 
T,  Price. 

Sàaron,  Pa. — Nid  wyf  wedi  gweled  dim  yn 
y  Wawr  mewn  perthynas  i-r  eglwys  hon  yn 
ddiweddar,  am  hyny  dichon  y  bydd  ychydig 
fieithiau  yn  dderbyniol.  Dechreuais  fy  ngwein 
idogaeth  yma  y  Sul  cyntaf  yn  mis  Mawrth, 
i88i.  Yn  fuan  wedi  i  mi  ddyfod  yma,  cynal- 
iasom  dair  wythnos  o  gyfarfodydd,  a  phreg- 
ethaìs  bron  bob  nos  yn  Gymraeg  a  Saesneg ; 
cawsom  wenaa  a  bendith  Duw  ar  y  cyfarfod- 
ydd,  ac  felly  cawsom  y  fraint  o  fedyddio  ped- 
war-ar-bymtheg  fel  y  canlyn :  Mawrth  27&in, 
^wech;  Ebríll  lofed,  tri-ar-ddeg  Y  mae  yr 
eglwys  yn  unol  iawn  yn  bresenol,  a  phethau 
yn  ymddangos  yn  ffafríol.  Gobeithio  y  bydd 
iddi  barhau  felly.  Bwnadwn  fedyddio  un  y 
8ul  ncsaf.-T:  T.  Griffiths, 


PRIODWYD— 

Yn  Kingston,  Pa.,  Gorph.  2il,  gan  y  Parch. 
D.  Rhoslyn  Davies,  Mr.  Morrís  James  a  Miss 
Ann  Jones,  y  ddau  o*r  ile  uchod. 

Yn  Wilkesbarre,  Mehefin  28ain,  gan  y  Parch  • 
Tbeophilus  Jones,  yn  nhy  Mr.  William  Rees» 

grnt  o   Mninersyille,  tad  y  bríodasferch,  Mr. 
aniel    J.  Jones,  Wilkesbarre,  a  Miss  £Iiza- 
beth  Rees  o'r  un  lle. 

Yn  WilkesbarTe,  Gorphenaf  2il,  1881,  gan 
y  Parch.  Theophilus  Jones,  Mr.  WiIIiam  Brett 
a  Miss  Mary  Ann  Telley,  y  ddau  oV  Plains, 
Liizeme  Co.,  Pa. 

Yn  Newtown,  Luzeme  Co.,  Gorphenaf  2il» 
1881,  gan  y  Parch.  Theophilus  Jones,  Mr. 
WiHiam  M.  Hughes,  o  Upper  Lehigh,  a  Miss 
Miss  Ellenor  Edwards,  o  RoIIing-MiII  HiII,  yn 
agos  i  Wilkesbarre,  Pa. 

Yn  Youngstown,  Ohio,  Gorph.  I2,  iSSi, 
gan  y  Parch.  D.  Probert,  Mr.  David  P.  Jones 
a  Miss  E1izabeth  Thomas,  y  ddau  o  Church 
HUl.  O. 

Yn  Wheatland,  Pa.  Gorph.  i^eg,  gan  y 
Parch.  J  >.  Evans,  Mr.  David  Edmunds  a  Miss 
£lizabeth  Jones,  y  blaenaf  o  Wheatland,  a*r 
olaf  o  Hubbard. 


BU  FARW— 

MRS.    MARY  JAMES. 

Gwraig  ydoedd  yr  ymadawedig  i'r  Parch.  J. 
W.  James,  Mineral  Ridge,  Ohio.  Mae  bywyd 
rhinweddol  mewn  byd  o  Iygredd  fel  hwn  yn 
teilyngu  cofiBadwriaeth  barchus,  am  ei  fod  yn 
arddangosiad  o  ras  Duw,  ac  yn  tueddu  i  nerthu 
gweiniaid  Seion  ar  eu  taith  tua  gwlad  yr  add- 
ewid.  Gallwn  ddweyd  hyn  am  fywyd  ein 
hanwyl  chwaer  ymadawedig,  Mary  James.. 

Cychwynodd  ei  gyrfa  grefyddol  pan  yn  dra 
ieuanc,  a  chadwodd  ei  hyder  yn  y  Gwaredwr 
hyd  y  mynydau  olaf.  Trwy  ei  holl  waeledd 
corphorol,  yr  oedd  yn  teimlo  fod  Duw  yn  gar- 
edig  iddi.  Dywedodd  gyda'r  Salmydd  pan  yn 
rhodio  glyn  cysgod  angau  nad  oedd  yn  ofni 
dim  niwed.  Cyrhaeddodd  yr  oedran  teg  o 
58  mlwydd. 

Ganwyd  hi  yn  Rhymni,  D.  C.  Merch  yd- 
oedd  i  Philip  a  Sarah  Phillips.  Y  mae  iddi 
ddau  frawd  yn  y  Ile  uchod  yn  awr,  os  ar  dir  y 
byw ;  ac  yn  y  Ue  hwnw  y  daeth  ein  hanwyl 
chwaer  i  gyffyrddiad  a  chydmar  bywyd  jm 
mherson  y  Parch.  John  W.  James,  yr  hwn  sydd 
wedi  ei  adael  i  alaru  ar  ei  hol  yn  ei  hen 
ddyddiau.  Yr  oedd  yr  ymadawedig  yn  fam  i 
12  o  blant,  o  ba  rai  y  mae  saith  yn  fyw  i  alara 
eu  colled  ar  ei  hol,  a  phump  o  honynt  wedi  ei 
rhagflaenu  i'r  ty  rhagderfynedig  i  bob  dyn  byw. 

Bedyddiwyd  hi  32  mlynedd  yn  ol  gan  un 
Dewi  Elfed.  Nid  wyf  yn  gwybod  yn  iawn  yn 
mha  le,  ond  y  ffaith  yw  ei  bod  wedi  cael  ei 
chydgladdu  gydag  ef  yn  y  bedydd,  ac  wedi 
cyfodi  i  fyw  buchedd  newydd.  Daeth  y  teulu 
i'r  wlad  hon  tua  28  mlynedd  yn  ol,  a  gwnaeth- 
ant  eu  harosiad  cyntaf  yn  Remsen,  New  York, 
buont  by w  yn  y  líe  hwn  am  rai  blynyddau  gyda 
rhy  w  Iwyddiant,  ond  tueddwyd  hwy  i  symud 
o'r  Ile  hwn  i  Cattaraugus,  fel  ag  y  mae  am- 
gylchiadau  yn  newid  pethau.  Sjrmudasant 
oddiyma  drachefn  i  Pittston,  Pa.,  o'r  hwn  le  y 
daethant  i'r  lie  hwn.  Dygasant  yr  iau  gyda'n 
gilydd  yn  dra  ffyddlawn  am  hirfaith  flynyddau 
yn  dra  chysuras.  Torodd  angau  y  cysylltiad 
rhyngddynt  ar  y  l^eg  o  Fai  diweddaf.  Dydd 
Sul  canlynol  ymgasglodd  tyrfa  luosog  i  dalu 
iddi  y  gymwynas  olaf,  ac  hebryngwyd  y  corph 
i  dy  cwrdd  y  Dysgyblion,  pryd  y  gweinydd- 
wyd  gan  amryw  o  weinidogion  yr  enwad  ac 
amryw  o  weinidogion  enwadau  eraill  yn  y 
ddwy  iaith  yn  dra  effeithiol.  Ar  ol  y  gwasan- 
aeth,  awd  yn  orymdaith  drefnus  tua  Warren 
Cemetery,  ac  yno  dodwyd  hi  mewn  cell  {yault) 
hyd  y  3ydd  o  Fehefin,  pryd  y  daearwyd  hi  yn 
yr  un  gladdfa  Nis  gallwn  ddweyd  yn  iawn 
beth  oedd  ei  chlefyd  ;  bu  yn  dihoeni  am  flyn- 
yddoedd  dan  ryw  anhwyldeb  oedd  yn  nglyn  â 
hi  am  yn  agos  i  ugain  mlynedd  heblaw  pethau 
eraill,  felly  rhwng  pob  peth  fe  dynwyd  y  ty  o 
bridd  i  lawr.  Gellir  dweyd  am  ein  banwyl 
chwaer  ei  bod  yn  un  o  ragorolion  y  ddaear, 
mewn  diniweidrwydd  yn  nodedig,  yn  ddystaw 
yn  ei  chymydogaeth,  byth   yn  trafod  helyntion 


Digitized 


byGoogle 


102 


Hanesion  CartrefoL 


[Awst; 


pobl  eraiU»  ymddygai  yn  dirion  tuag  at  bawb, 
ei  bywyd  yn  esiampl  i  wragedd  gweinidog- 
ion  yn  efengyl.  Nerth  a  gaffom  oU  i'w  hefel- 
ychn  yn  ei  rhinweddau  Dymunwn  heddwch 
i*w  llwch  hyd  nes  bydd  "  beddau  y  byd  ar  un 
gaìr  yn  agoryd." — David  Mathews,  Mineral 
Ridge,  O. 

MR.    HUGH    RICHARDS. 

lon.  20,  1881,  yn  swydd  Ciay,  lowa,  bu 
farw  Mr.  Hugh  Richards,  yn  74  ml.  oed.  Yr 
oedd  yn  enedigol  o  Felin  Byr-redyn,  sir  Dre- 
faldwyn.  Pan  yn  26  ml.  oed,  ymunodd  mewn 
prìodas  a  Mrs.  Ann  Jones,  o'r  Ile  uchod.  Yno 
y  treuliodd  y  blynyddau  cyntaf  o*i  oes,  yno 
Ìiefyd  y  dechreuoìdd  ei  fywyd  priodasol  a  chre- 
fyddol. 

Yn  y  flwyddyn  1847,  daeth  ef  a*i  deulu  dros- 
odd  i'r  wlad  hon.  Treuliasant  rai  blynyddau 
yn  nghylchoedd  Remsen  a  Cattaraugus,  Tal- 
aeth  New  York.  Symudasant  i  Dalaeth  Wis- 
consin.  Treuliasant  lawer  blwyddyn  yn  ar- 
daloedd  Columbus  a  DodgeviIle.  Yn  y 
fiwyddyn  1870,  symudasant  i'r  arda)  hon. 
Derbyniwyd  y  brawd  Richards  a'i  briod  yn 
aelodau  o'r  eglwys  Fedyddiedig  yn  y  lle  hwn, 
a  bu  yn  aelod  ÍFyddlawn  ac  ymdrechol.  Yr 
oedd  iechyd  y  brawd  yn  wael  er's  tua  blwydd- 
yn  neu  fwy.  Tua  dechreu  y  gauaf  cafodd 
síroÂe  o'r  apop/exy,  fel  y  gorfu  amo  aros  yn  ei 
wely.  Ar  y  ipeg  o  lonawr,  cafodd  stroke  arall, 
pryd  y  dystawodd  ei  leferydd,  a  phallodd  ei 
holl  nerth ;  bu  fyw  yn  y  sefyllfa  hono  o  ddi- 
deimladrwydd  am  ychydig  oriau.  Tynodd  ei 
anadl  olaf  boreu  yr  2ofed.  Mae  sail  gref  i 
gredu  ei  fod  wedi  cael  mynediad  helaeth  i 
mewn  i  dragy wydd  deyrnas  ein  Harglwydd  a'n 
Hachubwr  lesu  Grist.  Gadawodd  wraig  ac  8 
o  blant  i  alaru  ar  ei  ol.  Tad  yr  amddifad  a 
Bamwr  y  weddw  fyddo  yn  nodded  ac  amddi- 
ffyn  i'n  hanwyl  ch\.aer  yn  ei  galar. 

Cafodd  un  o'r  claddedigaethau  mwyaf  llu- 
osog  a  fu  erioed  yn  Clay  Co.  Gweinyddwyd 
yn  y  capel  ac  wrth  y  bedd  gan  y  Parch.  J.  W. 
Jones.  Ciaddwyd  ef  yn  nghladdfa  y  Bedydd- 
wyr.  — T'.  Eyans. 

MRS.   ANNE  JANE  HARRIES. 

Yn  Pittston,  Mawrth  21, 1881,  bu  farw  Mrs. 
Ann  Jane  Harries,  gwraig  Mr.  George  Harries, 
yn  26  ml.  oed,  gan  ei  adael  gyda  thri  o  rai 
bach  i  ofalu  am  danynt,  ar  ol  mam  dyner  a 
gofalus.  Bu  Mrs.  Harries  íarw  ar  enedigaeth 
ei  thrydydd  plcntyn,  yr  hwn  sydd  yn  dyfod  yn 
mlaen  yn  dda.  Bu  y  bychan  yn  hynod  ffodus 
trwy  gael  maraaeth  dda  yn  ei  modryb,  Mrs.  B. 
Havard,  yr  hon  oedd  newydd  gladdu  ei  baban. 
Ganwyd  Mrs.  Harries  yn  Pittston,IletreuIiodd 
ei  hoU  ddyddiau.  Ymunodd  mewn  príodas  a 
Mr.  Harries  yn  1876,  a  threuliasant  eu  tymor 
byr  yn  hynod  ddedwydd  hyd  nes  y  dadgysyllt- 
odd  angau  yr  undeb.  Yr  oedd  Mrs.  Harries 
yn  hynod  dawel  a  charedig,  gyda  gair  da  iddi 
gan  bawb  a'i  hadwaenai.  Merch  ydoedd  i 
Thomas  a  Martha  Havard,  y  rhai  sydd  yn  ael- 


odau  parchus  o  o'r  eglwys  Fedyddiedig,  a 
chymydogion  parchus  wedi  dyfod  jnna  a 
Rhymni,  D.  C.  Y  dydd  lau  canlynol  jt  oedá 
tyrfa  luosog  o  bell  ac  agos  wedi  dyfod  î  dali 
y  fifymwynas  olaf  i'w  gweddillion  marwol, 
pryd  y  gweinyddwyd  yn  y  ty,  ac  yn  7  capd, 
ac  ar  lan  y  bedd  gan  y  Parch.  Mr.  Fnnnaii, 
a'r  brawd  Mr.  John  Hnnden,  Hyde  Fark. 
Rhoddwyd  yr  hyn  oedd  farwol  o  honi  i  or- 
phwys  yn  nghladdfa  yr  Odyddion  hjá  fores 
caniad  yr  udgora  diweddaf ;  yna  cefnodd  ú 
pherthynasau  a  chymydogion  gyda  dymnno  fr 
awel  chwythu  yn  dawel  ar  ei  beddrod.— 
yacob  W.  Evans. 

MISS  LIZZIE  OWEN.  ! 

Yn  Providence,  Pa.,  Gorph.  6ed,  ba  faiw 
Lizzie,  merch  William  Owen  ac  Ann  ei  briod, 
yn  10  mlwydd,  5  mis  a  5  diwrnod  oed.  Gea- 
edigol  o  Ynys  Mon  yw  Mr.  Owen  a'i  bríod,  a 
hen  sefydlwyr  yn  y  Ue  hwn.  Yr  oedd  Lizzìe 
yn  un  o'r  genethod  mwyaf  deailus  a  ffraeth,  ac 
yn  anwyl  iawn  gan  ei  rhieni  a  pbawb  a'i  had 
waenent.  Cafodd  y  fechan  y  scarlet /rver,  ac 
wedi  hyny  yr  inflammatory  Theumatism^  yn 
nghyd  a  chlefyd  y  galon  ;  dihoenodd  yn  radd- 
ol,  ac  yn  ddisymwth  ymadawodd  a*r  ty  o  gUi, 
yn  yr  ymwybodolrwydd  ei  bod  yn  newid  er 
ei  gwell.  Yr  Arglwydd  fyddo  yn  noddfa  i'r 
rhieni  hiraethlawn.  Daearwyd  ei  gweddîllioi 
yn  y  Forest  HiU  Cemetery,  y  Parch.  J.  P. 
Harris  yn  gweinyddu. 

Dwyn  y  gwan  o  dan  y  gwys  —  wnaeth  angeu, 
£i  thynged  oedd  gorphwys ; 
Ehedodd  hi,  Lizzie  Iwys 
Ar  edyn  i  baradwys. 

-^Cydymäeimhdd. 

MRS.  ANN  WATRINS. 

Yn  Youngstown,  Ohîo,  Mehefin  26,  1S81, 
bu  farw  Mrs.  Ann  Watkins,  g^raig  John  Wat- 
kins,  yn  63  ml.  oed,  ar  ol  hir  aíìechyd — ond  y 
diwedd  yw  marw.  Ganwyd  Mrs.  Watkîns  yn 
Brynbica,  swydd  Fynwy.  Merch  ydoedd  i 
Joshua  ac  Ann  Davies  ;  cigydd  oedd  ef  wrth 
ei  alwedigaeth,  ac  fel  yr  adwaenid  ef  orea. 
Ymunodd  ein  chwaer  mewn  priodas  pan  yn 
22  oed,  a  Mr.  Watkins.  6u  iddynt  1 1  o  blant, 
o  ba  rai  nid  oes  ond  tri  yn  fyw,  sef  nn  mab  a 
dwy  ferch  — y  mab  yn  weddw,  ond  y  merched 
yn  briod  er's  blynyddoedd,  y  cyfryw  sydd 
weddill  gan  angau  wedi  eu  gadael,  yn  nghyd 
a'i  phriod  i  alaru  eu  colled  ar  ol  mam  dyner  a 
gofalus,  a  gwraig  rìnweddol.  Cafodd  hi  a'i 
phriod  gydoesi  gyda'u  gilydd  am  yr  ysbaid  hir 
o  yn  agos  i  41  o  flynyddoedd.  Buasai  yn  65 
oed  pe  cawsai  fyw  i  weled  y  lofed  o  Awst 
nesaf ;  ond  cyn  cyrhaedd  pen  y  tymor  diaog- 
odd  o'n  byd  ni  i  wlad  well  i  fyw,  gan  fiarwelio 
a  chanu  yn  iach  i  bob  trallod  a  helbul,  poenan 
corphorol,  a  thrallod  meddwl  am  bjrth.  Cano 
yn  hyfryd  iawn  mae  hi.  "  Cofiadwriaeth  y 
cyíìawn  sydd  fendigedeg,"  a*r  unig  ffordd  i 
ysgoi  cael  ein  hanghoiìo  y w,  bod  yn  gyfiawnger 


Digitized 


byGoogle 


i88i.J 


Hanesi&n  Cartrefol. 


163 


bron  Duw.  Bydd  gweithredoedd  da  y  saint 
byth  mewn  cof.  Ni  ddarfa  i  dyran  mawrion 
yr  Aipht  drosglwyddo,  hyd  yn  nod  enwau  y 
rhai  a  gladdwyd  ynddynt  i'r  hiliogaeth,  ac  ni 
wnaeth  y  gelfyddyd  o  embalmo  ond  rhoddi 
mantais  i'w  symad  oddeutu,  a*a  hamlygu  hwy 
i*r  byd,  a*u  gwneyd  yn  ddrych  i'r  celfydd 
mewn  iselder  ac  erchylldod.  Ond  y  mae  cref- 
ydd  y  saint  a'r  hen  dduwiolion  a  fu  yn  cael  eu 
mawrygu  hyd  heddy w.  Pan  bydd  y  pyramids 
wedi  suddo,  a'r  môr  wedi  darfod  chwareu  yn 
ei  wely  mawreddog,  a'r  haul,  a'r  ser,  a'r  Ileu- 
ad  wedi  myned  i  ebargofiant,  bydd  y  cyf- 
iawn  mewn  coffadwriaeth  y  pryd  hwnw,  ac  am 
byth  Anghofia  Duw  ddim  o  waith  a  líafur  ei 
blant ;  un  o'r  teulu  yma  yw  gwrthddrych  ein 
cofìant  Bu  ein  chwaer  Mrs.  Watlcins  yn  ael- 
od  gyda'r  Bedyddwyr  am  yr  ysbaid  o  40  mlyn- 
edd,  ac  nid  yn  rhywfodd  fel  llawer,  y  rhai  y 
mae  yn  anhawdd  gwybod  pa  un  ai  crefyddol 
neu  ddigreíydd  ydynt.  Ond  am  hon,  rhodiodd 
fel  Enoch  gyda  Duw,  yr  oedd  yn  actio  crefydd 
mewn  modd  gwastadol  yn  ei  bywyd  ;  ymdrech- 
odd  hardd  deg  ymdrech  y  ffydd,  gorphenodd 
ei  gyrfa»  cadwodd  ei  íFydd.  Bu  farw  fel  y  bu 
byw,  a  phwys  ei  henaìd  ar  y  Ceidwad.  Teim- 
lodd  ai'gen  crefydd  yn  ieuanc  ;  aeth  i'r  gyfeill- 
ach  yn  Brynbica,  gan  amlygu  ei  phenderfyniad 
i  ymuno  a  chrefydd,  a  chanlyn  lesu  Grist ; 
ond  cyn  cael  ei  bedyddio,  symudodd  hi  a'i 
phríod  i  Dredegar,  ac  yno  y  cafodd  y  fraint  o 
wneyd  proffes  gyhoeddus  o  Fab  Duw,  ac  yr 
aelododd  yn  eglwys  Soar,  Tredegar.  Bed- 
yddiwyd  hi  gan  y  Parch.  William  Davies, 
Caersalem,  Dowlais,  am  fod  Soar,  Tredegar 
heb  weinidog  ar  y  pryd.  Mewn  rhyw  gymaint 
o  amser  ar  ol  hyny,  yr  hyn  nad  wyf  yn  sicr  o'r 
amser,  daethant  i'r  wlad  hon,  a  buont  yn  ar- 
08  mewn  gwahanol  fanau,  a  gwahanol  eglwysi 
yn  Nhalaeth  Pennsylyania,  ond  cymerai  yr  ys* 
gríf  hon  ormod  o  ofod  i'w  henwi,  ond  daeth- 
ant  i'r  Ue  hwn  yn  1864— dwy-flynedd-ar  bym- 
theg  yn  ol,  a  gailaf  ddweyd  oddlar  adnabydd- 
iaeth  o'r  chwaer,  heb  ymorphwys  ar  dystiol- 
aeth  eraill,  ei  bob  wedi  bob  yn  ffyddlon  trwy 
bob  tywydd  ac  amgylchiadau.  Cadwodd  ei 
gwisgoedd  yn  lan.  Bu  yn  ffyddlon  a  diwyd 
yn  ol  ei  gallu,  fel  mai  priodol  dweyd  am  dani 
fel  Maìr,  "  Yr  hyn  a  allodd  hon,  hi  a'i 
gwnaeth."  Corph  gwan  a  gafodd,  yr  oedd  yn 
hynod  wanaidd  ei  hiechyd  yn  aml.  Er's  rhai 
blynyddoedd,  byddai  weithiau  am  wythnosau 
yn  methu  dyfod  allan  o'i  thy  gan  ei  gwendid 
mawr ;  ond  mor  gynted  ag  y  cawsai  dipyn  o 
bamdden  a  rhyddhad  oddiwrth  y  dolur,  bydd- 
ai  yn  y  capel — crefydd  oedd  ei  phob  petb.  Y 
Sabboth  cyn  ei  hymadawiad  bu  yn  y  capel  y 
boreu  a'r  hwyr  yn  siarp  iawn.  Nid  oedd  neb 
yn  meddwl  y  buasai  y  boreu  Sabboth  canlyn- 
oi  yn  dechreu  ar  Sabboth  na  fuasai  diwedd 
amo  mwy. 

Siaradai  am  grefydd  fel  peth  ymarferol,  ac 
fel  prif  wrthddrych  ei  serch,  nid  siarad  am 
feiau  ei  brodyr  a'i  chwiorydd  a'r  cymydogion 
byddai  hi,  ond  sain  cân  a  moliant  i  Dduw 


oedd  yn  ei  genau  am  ei  hachub,  a  dweyd  ei 
phrofiad  crefyddol  y  byddai  pan  yr  ^rmwelwn  a 
hi.  Un  o  blant  Duw  oedd,  a  diameu  d  bod 
heddyw  mewn  gwell  Ile  na  bod  yma  gyda  ni, 
Dydd  Mawrth,  Mehefìn  28ain,  a'm  10  o*r 
gloch,  daeth  cynulliad  Iluosog  i'r  angladd,  er 
gosod  ei  gweddillion  marwol  yn  y  bedd,  pryd 
y  pregethwyd  ar  yr  amgylchiad  gan  y  Parch. 
D,  J.  Nicholas  a'r  ysgrifenydd,  yn  y  ty  ac  wrth 
y  bedd.  Claddwyd  hi  yn  mynwent  y  ddinas, 
Ìle  yr  huna  yr  hun  dawel  hyd  foreu  y  codi 
cyffredinoL  Wrth  derfynu,  dywedaf  o  deim- 
lad  calon,  Yr  Arglwydd  a  ofala  am  ei  phríod 
unig  yn  ei  drallodd,  a'r  plant  yr  un  modd,  a'a 
C]morthwyo  i  fyw  i  Dduw  fel  y  bo  marw  jm 
elw,  fel  y  cAnt  gwrdd  yn  y  wlad  well,  Ile  na 
bydd  raid  ymadael  mwy.  Pregethodd  yr  ys- 
grífenydd  bregeth  angladdol  iddi  y  Sabboth 
cyntaf  ar  ol  claddu,  oddiar  Hos.  13  :  14. — D, 
Probert, 

MRS.   HANNAH  FREY. 

Mehefín  5,  1881,  yn  Brier  HiII,  yn  ymyl 
Toungstown,  bu  farw  Mrs.  Hannah  Frey, 
gwraig  George  Frey,  yn  79  ml.  oed,  wedi  bod 
yn  nychu  am  flynyddoedd  ;  ei  cblefyd  oedd  y 
dropsy.  Yr  oedd  yn  un  o  hen  aelodau  yr  eg- 
Iwys  hon.  Daeth  yma  yn  1847,  ac  yr  ydym 
jTi  hyderus  ei  bod  wedi  marw  yn  yr  Arglwydd. 
Daeth  tyrfa  luosog  yn  nghyd  i  ddaearu  ei  rhan 
farwol,  prydnawn  dydd  Mawrth,  Mehefin  ^fed, 
pryd  y  gweinyddwyd  ar  yr  amgylchiad  yn  y 
ty  ac  wTth  y  bedd  gan  yr  ysgrifenydd,  a'r 
Parch.  Mr.  MaxweII  yn  Saesneg;  ynadaear- 
wyd  ei  chorph  yn  mynwent  y  dref,  lle  yr  huna 
yn  dawel  mewn  hedd  hyd  foreu  y  codi  cyffre- 
dinol.  Yr  Arglwydd  a  fyddo  yn  dyner  o'i 
phriod  amddifad,  ac  a'i  parotoa  er  teithio  yr 
un  daith. — David  Probert 

MRS.   SUSANNAH    JAMES. 

EbriH  1, 1881,  bu  farw  Mrs.  Susannah  James, 
priod  Mr.  David  James,  yn  55  ml.  ac  8  mis 
oed.  Byr  fu  ei  chystadd,  ond  rrwm  ac  eithaf- 
ol.  Ymadawodd  yr  elfen  fywiol  o'r  ty  daear- 
ol  yn  hoUoI  annysgwyliadwy  i'w  pbriod,  y 
teulu,  a'r  holl  berthynasau. 

Yr  oedd  Mrs.  James  yn  ferch  i'r  diweddar 
Wm  Rowlands  a'i  briod,  y  rhai  a'i  blaenasant 
hi  i  fyd  yr  jrsbrydoedd  er's  amrai  flwyddi. 
Hanodd  o  un  o'r  teuluoedd  parchusaf  yn  yr  hen 
sefÿdliad  Cymreig  yn  Parisville,  Ohio,  a  gellir 
dywedyd  iddi  hi  gadw  i  fyny  ag  urddas  y  teulu 
yn  ei  serchawgrwydd  a'i  pharodrwydd  llety- 
garol  a  chynortbwyol  at  bob  achos  ac  amgylch- 
iad  teilwng  o'i  nodded. 

Ganwyd  Mrs.  James  mewn  lle  a  elwir 
Croespenmaen,  swydd  Fynwy,  D.  C.,  o'r  hwn 
le  yr  ymfudodd  ei  rhieni  pan  ydoedd  hi  yn 
blentyn  tua  6  mlwydd  oed,  ac  i'r  ardal  hon  y 
daethant  ac  y  sefydlasant ;  ac  felly,  yma  y 
treuliodd  hi  y  rhan  flaenaf  o'i  hoes. 

Yn  y  flwyddyn  1861,  bedyddiwyd  hi  ar 
broffes  o'i  ffydd  yn  Mab  Duw  gan  y  Parch.  R. 
T.  Davies,  gweinidog  yr  eglwys  yn  Paris  ar  y 


Digitized 


byGoogle 


104 


Nodion  o*r  Hen  Wìad. 


[Awst, 


pryd  hwnw.  Yn  1863  ymunodd  mewn  priodas 
a  Mr.  David  James,  a  gweinyddwyd  ar  yr 
achlysur  gan  y  diweddar  Barch.  Wm.  Owen, 
Pittsburgh,  ac  yn  y  ddinas  hono  y  buont  byw 
am  tua  15  mlynedd,  a  Mrs.  James  yn  aelod 
ffyddlawn  yn  eglwys  y  Beddyddwyr  drwy  y 
blynyddau  hyny. 

Tua  thair  blynedd  yn  ol,  wedi  marwolaeth 
Mrs.  Gittins,  ei  modryb,  a  diweddar  briod  yr 
hen  frawd  Thos.  Gittins,  darfu  iddynt  symud  i 
ParisYÌlle,  a  sefydlu  ar  dyddyn  Mr.  Gittins,  a 
chadw  ty  a  chartref  cysurus  i'r  hen  wr  yn  ei 
hunigedd  ar  ol  ei  hanwyl  briod,  yr  hyn  a  gyf- 
lawnwyd  gan  Mr.  a  Mrs.  James  yn  odidog, 
drwy  ofalu  am  yr  hen  frawd  fel  pe  buasai  yn 
dad  naturiol. 

Ac  yn  y  ty  hwn  y  gorpheEodd  ei  gyrfa 
ddaearol,  gan  adael  ar  ei  hol  i  wylo  mewn  hir- 
aeth  dwys  ei  phriod  anwyl,  tyner  a  fFyddlawn, 
mab  a  merch,  chwe'  brawd  a  dwy  chwaer,  yn 
nghyd  a  lluaws  o  berthynasau  a  chyfeillion 
hoff,  oblegìd  yr  oedd  hi  yn  fam  dyner  a  gofal- 
us,  yn  wraig  dda  odiaeth,  yn  gymydoges 
hawddgar,  gonest,  a  pharod ;  calon  agored, 
ty  agored,  a  bwrdd  agored  a  Uawn  pan  fuasai 
angen  yn  galw  am  hyny. 

Teimlir  colled  fawr  ar  ei  hol.  Dydd  Llun, 
y  4ydd,  daeth  tyrfa  fawr  yn  nghyd  i  hebrwng 
ei  gweddillion  marwol  i  orphwys  yn  hen  fyn- 
went  Capel  Ceryg.  Gweinŷddwyd  ar  yr  ach- 
lysur  gan  y  Parch.  D  DavieS  (Dewi  Emlyn), 
a*r  ysgrifenydd  Pregethwyd  y  bregeth  ang- 
laddol  ar  gais  y  teulu  gan  yr  ysgrifenydd  yn 
nghapel  Parisville.  Ein  gweddi  yw  ar  fod 
nodded  y  nef  ar  ein  cyfaiU  anwyl  James  yn  y 
storm  arw  hon,  yn  nghyd  a'r  hoU  berthynasau 
agos  a  phell.— -£í^.  JenHns, 


NODION  O'R  "HEN  WLAD." 


— Bu  Mr.  Parry  (Robyn  Ddu  Eryri), 
yn  Abercarn  yn  ddiweddar  (dan  nawdd 
Arglwyddes  Llanofer)  yn  areithio  ar 
ddirwest.  Y  mae  yr  hen  bererin  yn 
edrych  yn  dda,  ac  yn  gallu  dweyd 
cystal  ag  erioed. 

— Y  mae'r  gweinidogda  a'rpregeth- 
wr  melus,  y  Parch.  J.  R.  Jones,  Llwyn- 
pia,  wedi  bod  yn  glaf,  yn  agos  i  angau, 
ond  erllawenydd  i'w  gyfeillion  lluosog, 
y  mae  yn  gwella  yn  gyflym. 

— Y  mae  gwaith  haiarn  Cyfartha, 
Merthyr,  ar  gael  ei  atal  yn  gyfangwbl, 
a'r  wythnos  hon,  mae  yn  debyg,  y 
chwythir  allan  y  ffwmes  olaf. 

— Cynrychiolir  y  Pabyddion  yn  dda 
yn  Senedd  Lloegr,  canys  y  mae  yn 
Nhy  yr  Arglwyddi  39  o  bendefigion 
Pabyddol ;   mae  47  o*r  Barwniaid  yn 


Babyddion  ;  chwech  o  aelodau  y  Cyf- 
ringyngor  yn  Babyddion,  a  55  o  aelod- 
au  y  Ty  Cyffredin  yn  credu  yx  un  gref- 
ydd. 

— ^Darganfyddwyd  yn  ddiweddar  fod 
afon  yn  Algiers,  Affrica,  yn  inc  du  o'r 
fath  oreu.  Ffurfir  yr  afon  trwy  uniad 
dwy  ffrwd,  un  yn  tarddu  o  fwn  haiam 
du,  a*r  llall  o  ryw  sylwedd  du  arall,  a'r 
canlyniad  yw  inc  du. 

— Y  mae  Anghydffurfwyr  Prydain 
yn  ystyried  yr  angenrheidrwydd  am 
gyfieithiad  diwygiedig  o'r  Testament 
Cymreig,  ac  y  mae  yn  foddhad  i'r 
Cymry  weled  fod  mudiad  o*r  fath  ar 
droed  yn  mhlith  y  gwahanol  enwadau  i 
gario  allan  yr  amcan  clodwiw  hwn. 

— Dywedir  y  dengys  y  census  fod 
poblogaeth  PrydaÌH  wedi  cynyddu  dair 
miliwn  yn  ystod  y  deng  mlynedd  di- 
weddaf.  Cynyddodd  poblogaeth  yr 
Unol  Dalaethau  yn  ystod  yr  un  amser 
un-filiwn-ar-ddeg  1 

— Ymddengys  fod  yn  Ariandy  Lloegr 
94,000,000  o  nodau  papyr  perthynol 
i'r  banc,  wedi  eu  newid  am  aur  yn  ys- 
tod  y  saith  mlynedd  diweddaf ;  a  phe 
byddai  iddynt  gael  eu  gosod  y  naill  ar 
y  llall,  gwnaent  golofn  wyth  miUdir  o 
uchder  !  Pe  gosodid  hwy  oll  ar  y 
ddaear,  y  ffordd  hwyaf,  ac  iddynt  gy- 
ffwrdd  a'u  gilydd,  byddai  y  rhes  yn 
bymtheg  mil  o  fiUdiroedd  o  hyd  ! 

— Hysbysir  fod  Mr.  WiUiam  Thom- 
as,  C.  E.,  Bryn  Awel,  Aberdar,  yn 
bwriadu  gwneyd  prawf  gyda'r  eleciric 
üghi,  er  goleuo  dan  y  ddaear  301  nglofa 
y  Maerdy.  Os  gellir  llwyddo  301  yr 
amcan,  diau  y  bydd  iddo  leihau  ffrwydr- 
iadau  yn  y  pyllau  glo  i  raddau  helaeth. 

— Dyn  dall  ydyw  Mr.  Henry  Paw- 
cett,  Post  Feistr  Cyffredinol  Prydain, 
ond  y  mae  y  mwyaf  medrus  a  Uwydd- 
ianus  o  neb  a  fu  erioed  yn  y  swydd. 

— Cymerodd  mab  ieuangaf  Yictoria 
ei  eisteddle  yn  Nhy  yr  Arglwyddi 
ychydig  amser  yn  ol,  dan  y  teitl  0 
Duke  of  Albany  ;  dywedir  mai  efe  yw'r 
galluocaf  o*r  teuíu  breninol,  a'i  fod  yn 
debyg  o  enill  safle  uchel  fel  dadleuwr. 
Glanclydaü. 


Digitized 


byGoogle 


Y   WAWR. 


Cyp.  VI.] 


MEDI,  1881. 


[Rhip.  6. 


Y  PARCH.  JOHN  JENRINS.  D.  D  ,  HENGOED. 


GAN   Y   PARCH.    D.    W.    MORRIS,    TAYLORYILLE,    PA. 


Tal  yn  mhlith  y  llu,  ac  yn  Uawn 
pump  o  droedfeddi,  a  deg  modfedd  i 
ychwanegu,  yn  y  cyfeirnod  a  gymer 
dyn  tuag  i  fyny,  talcen  y  pwyllebwr, 
trwyn  mam,  llygaid  mwynion,  a  gwedd 
yn  dynodi  meddylgarwch,  boddineb,  a 
mwynhad.  Trwsiad  am  dano  fyddai 
hugan  lâs,  gwasgod  ddu,  llodrau  llwyd- 
ion,  het  lydan,  a  napcyn  sidan  neu  y 
gwyn.  Tywysog  a  fu  yn  mhlitb  Bed- 
yddwyr  Cymru  am  ddeg-a-deugain  o 
flwyddi.  **  Shon  Siencyn"  y  byddai  yr 
hen  bobl  yn  ei  enwi ;  John  Jenkins, 
meddai  ambell  un ;  Mr.  Jenlcins,  medd- 
ai  Miss  Thomas,  Tygwyn  ;  a  Dr.  Jen- 
kins  bellach  gan  y  werin.  Rhag  uieith- 
der,  cymerwn  destyn  i  bregethu  am 
dano  yn  Exodus  xxxii.  i8 :  "  Yntau  a 
ddjrwedodd,  Nid  Uais  bloeddio  am  or- 
uchafiaeth,  ac  nid  llais  gwaeddi  am 
golli  y  maes  j  ond  swn  canu  a  glyw- 
affi.'' 

I.  Tri  llais,  a'r  cyntaf  yn  adrodd 
achau  yr  arwr. 

I.  Am  y  blaguryn  boreuol.  Ei  dad 
oedd  Jenkin  Jenkins,  gwr  moesol  a  di- 
niwed,  a  darllenwr  y  Beibl  gyda  man- 
ylrwydd.  Ei  fam  oedd  Margaret  Plu- 
mer  cyn  iddi  briodi ;  ac  yn  Eglwys  y 
Plwyf  yr  oedd  hi  yn  arddel  crefydd. 
Ei  frodyr  a*i  chwiorydd  yn  saith  o  nif- 
er,  ac  efe  oedd  yr  ieuangaf  ond  un  o 
blant  ei  rieni.  Ei  Sir  oedd  Brychein- 
iog,  yn  blodeuo  swynion ;  ei  blwyf 
oedd  Llangynidr,  ar  geulan  afon  ;  ei 
gartref  oedd  Cilfynydd,  ar  y  fron ;  a 
mis  ei  eni  oedd  Tachwedd  anhylon,  a'r 


aSain  o'r  mis  hwnw,  yn  y  flwyddyn 
1779,  y  daeth  John  Jenkins  i'r  byd  i 
ymboeni ;  "  a'r  gauaf  oedd  hi."  Dyna 
Brycheiniog  yn  bwydo  awdwr  i  "  Bal- 
as  Arian  ;''  Llangynidr  yn  magu  es- 
boniwr  y  Beibl  drwyddo ;  a  Chilfyn- 
ydd  yn  codi  lladmerydd  i'r  llu. 

2.  Am  dano  yn  blentyn  c^myddol. 
Pan  yn  bedair  mlwydd  oed,  drwy  ym- 
ddyddanion  ei  fam  a  dynes  arall  yn  y 
ty,  y  gwybu  y  medda  dyn  enaid  nad 
)rw  i  drengu.  Pan  yn  bum'  mlwydd 
yr  oedd  yn  caru  gwrando  ei  dad  yn 
darllen  manylion  Jacob  a  Laban,  hel- 
yntion  Joseph  yn  Midian,  a  nodwedd- 
ion  Moses  a  theulu  Canaan  ;  aphan  yn 
naw  mlwydd,  bu  yn  y  maes  yn  myf)rrio 
y  Mawrhydi  yn  mhenod  y  blodau, 
memrwn  y  meillion,  a  Salm  yr  afon  yn 
murmur  ei  melodi.  Ac  yr  oedd  mam 
yn  addysgu,  tad  yn  athroni,  ac  anian 
yn  ei  arddenu  i  drigfa  goleuni. 

3.  Am  y  bachgenyn  dewisol.  Ac 
efe  yn  12  oed,  aeth  i  LansantfFraid, 
chwe'  milldir  islaw  Aberhonddu,  at 
amaethwr  yno  i  weinyddu ;  ac  yr  oedd 
y  meistr  yn  darllen  y  Beibl  a'i  barchu, 
yn  cadw  y  Sabboth,  ac  yn  gwrando  yr 
efengyl.  Tua'r  flwyddyn  1792  daeth 
y  Parch.  James  Lewis,  Llanwenarth, 
Mynwy,  i  Langynidr,  i  bregethu,  a 
gwybu  John  Jenkins  am  y  fath  blaid  a'r 
Bedyddwyr  yn  bodoli.  Tyddynwr  yn 
hyw  yn  y  Tyle  oedd  y  cyntaf  a  ganfii 
yn  cael  ei  fedyddio,  a  theimlai  yn  an- 
foddlon  i'r  Bedyddwyr  am  weinyddu, 
i'r  bedyddiedig  am  iddo  blygu,  ac  i'r 


Digitized 


byGoogle 


i66 


Y  Parch.  John  Jenhins,  D,  D. 


[Medi, 


bedydd  am  y  soddi.  Pan  yn  14  oed 
aeth  yn  was  i  Philip  Joseph,  DyfFryn 
Crannon,  yr  hwn  oedd  yn  wrandawr 
cýson,  a  thra  yno  y  cafodd  John  Jen- 
luns  olwg  ar  lesu  yn  noddfa  i  golledig- 
ion.  Dyna  yr  adeg  y  daeth  y  Parch. 
Morgan  Rhys  i  anog  sefydlu  ysgolion 
yn  mhob  cynuUeidfa ;  ac  yn  fuan  ym- 
fudodd  i  America.  Prynodd  John 
lyfr  bychan  ganddo  er  ei  ddysgu  i  ddar- 
lien,  canjrs  awr  o  ysgol  erioed  ni  chaf- 
odd  y  bachgen.  Philip  Joseph  a  brof- 
odd  iddo  nad  oes  yn  y  Beibl  un  adnod 
dros  fedydd  babanod.  Tachwedd  29, 
1795,  bedyddiwyd  John  Jenlcins  gan 
Mr.  James  f^wis,  Llanwenarth,  ac  ef 
yn  15  mlwydd  oed. 

4,  Am  dano  yn  bererin  edmygol. 
Tair  Llan  a'i  denodd — Llangynidr  y 
bedyddîo ;  Llangatwg  i  deithio ;  a 
Uanwenarth  i  gymuno.  Tair  llanerch 
a  gymerodd — aeth  yn  mhen  blwyddyn 
wedi  ei  fedyddio  at  Ffwrnes  Cenedl  i 
lafurio ;  i  Sirhowi  i  godi  glo ;  ac  i 
Merthyr  er  mwngloddio.  Tair  Uen  ddu 
a  welodd — methu  enill  digon  i  dalu  am 
ei  lety ;  methu  aros  gan  g)n¥ilydd  yn  y 
ty,  a  methu  ymadael  heb  roddi  ei  ddiU- 
ad  i*r  teulu.  Tri  Ueuad  yno  a  lewyrch- 
odd — gonestrwydd  diwadu;  cydwyb- 
odusrwydd  diwyrni ;  a  chrefydd  yn  ei 
ddyrchafu. 

II.  Tri  llais,  a'r  ail  heb  gyhoeddi  y 
buddugwr. 

1.  Dim  bloeddio  goruchafíaeth  cyn 
ei  brofì.  Efe  a  adawodd  Merthyr,  a 
myned  i  Gwm  Ebwy,  at  un  Edmund 
Thomas  Edmunds,  i  weinyddu,  a'i 
gyflog  yn  y  flwydd^m  oedd  wyth  gini. 
Treuliodd  flwyddyn  allan  o*r  cymun. 
Dychwelodd  i  Lanwenarth  yn  edifeir- 
iol  gredadyn ;  ac  wedi  ei  ddwys  gyng- 
ori  cafodd  ei  dderbyn  i  dy.  Ac  nid 
oedd  yr  eglwys  wedi  ei  ddiaelodi,  a  bu 
coron  olew  eneiniad  ei  Dduw  arno  yn 
ddigoUi,  a  methodd  Amon  ei  duo, 
Amalec  ei  ddiraddio,  Bethaven  ei 
dwyn,  na  phalasau  Benhadad  ei  chym- 
eryd  oddiarno.  • 

2.  Dim  bloeddio  gorichafíaeth,  ond 
awyddir  am  bregethu.  Mynych  y  bu  y 
ffordd  yn  deml,  y  cart  yn  bwlpud,  y 
ceffylau  yn  gwrando,  a'r  gwas  yn  preg- 
€thu  i  gynulleidfa  fel   hono.     Eto  yr 


oedd  yn  dymuno  ar  y  bobl  yn  Llan- 
wenarth  i  weddio  y  duedd  i  bregethu 
yn  mhell,  ac  na  ddychwelai  mwy  i'w 
flino  ganddi ;  ond  nid  oedd  y  bobl  yn 
gweddio,  na'r  duedd  yn  cilio,  a  rhaid 
fii  cydsynio.  Anogwyd  ef  gan  un  o'r 
diaconiaid  i  ddewis  testynau  anghyff"- 
redin,  iddo  gael  profi  ei  hun,  a'r  cyntaf 
iddo  yn  y  gyfeillach  a  fu  Psalm  cxii, 
10 :  '*  Yr  annuwiol  a  wel  hyn  ac  a 
ddigia,''  a  dyna  un  digon  anghyfiredin. 
"A'r  ail  yn  gyffelyb  iddo,"  canys 
methodd  Mr.  James  Lewis  a  dyfod  i 
Langynidr  i'w  gyhoeddiad.  Anogwyd 
John  Jenkins  i  roddi  anerchiad,  a'r 
testyn  fu  Job  xlii.  2  :  "  Pethau  rhy  ryf- 
edd  i  mi  í^  a  mawr  y  cafodd  y  bobl  eu 
boddloni  yn  rhyfeddodau  y  genadwrî. 
Rywbryd  yn  y  flwyddyn  1801  y  bu 
hyn,  a  derbyniodd  nodyn  o  Lanwen- 
arth  yn  ei  gyflwyno  i  efengylu  i'r  hoU 
eglwysi,  a*r  gweinidog  a  phump  o'r  dia- 
coniaid  yn  ei  law-nodi. 

3.  Dim  bloeddìo  goruchafìaeth,  a 
dyna  briodi.  Erbyn  haf  1801  yr  oedd 
Mr.  Edmunds,  Glyn  Ebwy,  wedi  ei 
gladdu,  Mrs.  Martha  Edmunds  yn 
weddw,  gyda  theulu;  ac  aeth  John  Jen- 
kins  yno  yr  ail  waith  i  weini,  ac  ^m 
Hydref  priododd  hi.  Bu  iddo  301  wraig 
ragorol  am  naw-ar-hugain  o  flwyddi,  a 
a  phedwar  mab  a  dwy  ferch  fu  rhif  y 
teulu.  Eu  mab  Benjamin  a  fu  farw  yn 
1827;  Titus,  yr  hwn  oedd  yn  weinid- 
og  3m  Lloegr,  fu  farw  yn  1835  ;  John, 
y  cenadwryn  Llydaw,  fii  farwtua  1869, 
a  Llewelyn  yn  1878.  Adwaenwn  ei 
ferch  Martha,  a  chyda  hi  a*i  phríod, 
Mr.  Daniel  Price,  Maesycwmwr,  yr 
oedd  Dr.  Jenkins  yn  1851  yn  cartrefu. 
Bum  yno  droion  yn  ei  gwmni,  a  phles- 
er  oedd  ymweled  a*r  teulu. 

4.  Dim  bloeddio  goruchafìaeth,  can- 
ys  aeth  y  byd  i  wgu.  Maent  yn  mudo 
o  Blaen  Ebwy,  yn  1804,  i  dyddyn 
bychan  Blaenmorlais,  yn  agos  i  Mer* 
thyr ;  ac  yn  mhen  blwyddyn  a  haner 
nid  oedd  eidion  yn  y  beudy,  na  dafad 
yn  porí,  na  dim  gan  y  teulu  ond  a  en- 
illai  y  tad  dan  y  cwmni.  Adeg  yr  af- 
Iwydd  aeth  i  Lanwenarth  yn  ei  dro  i 
bregethü,  ac  yn  Ue  dau  swllt  neu  drî, 
cafodd  ddeg  o  niferi ;  gan  Mrs.  Lewis, 
Darenfelen,   cafodd  sofren  melyn  i'w 


Digitized 


byGoogle 


i88i.l 


Y  Parch.  John  /enhinsy  D.  D. 


167 


loni.  Edrychai  ar  hyn  yn  rhagluniaeth 
yn  gofalu,  a  bu  yn  diolch  iddi.  Erbyn 
yr  adeg  yma  yr  oedd  wedi  ymaelodi  yn 
Ebenezer,  Merthyr,  ac  yn  pregethu  yn 
aml  yn  nhy  un  Henry  Thomas,  Gwern- 
llwgur,  Dowlais.  Elai  yno  a'i  ddillad 
gwaith  am  dano,  ystôl  fechan  i  sefyll 
ami,  a  dechreuad  eglwys  y  Bedyddw^n- 
yn  Dowlais  fel  yna  y  bu.  D^ma  yr  ad- 
eg  y  gwahoddwyd  Mr.  Jenlcins  gan 
ddyn  anghrefyddol  i  bregethu  ar  bryd- 
nawn  Sabboth  yn  ei  dy ;  cafodd  y  pre- 
gethwr  yno  un  o'r  oedfaon  mwyaf  ty- 
wyll  a  chaled,  ond  er  ei  syndod  argy- 
hoeddwyd  pedwar  ynddi.  Aml  oedfa 
hwyliog  yn  methu,  a'r  oedfa  gymylog 
yn  ail-eni. 

in.  Tri  llais,  heb  nodi  y  colledwr. 

1.  "  Ac  nid  llais  gwaeddi  am  golli  y 
maes,"  a  dyna  iddo  alwad.  Ddechreu 
haf  1806  aeth  i  fyw  i  Ddyffryn  Cran- 
non,  ac  yn  y  Tryfil  yn  codi  meini  y 
bu,  a  galwodd  eglwys  Llangynidr  ef  301 
weinidog  iddi.  Ei  urddiad  a  fu  Mai 
21,  1805.  Mr.  Joshua  Thomas,  Tred- 
edgar,  yn  gweddio,  a*r  enwogion  Da- 
vid  Evans,  Maesyberllan  ;  John  Evans, 
Penygarn ;  a  Christmas  Evans  o  bob 
man,  yn  pregethu.  Dull  y  talu  oedd 
casglu  bedair  gwaith  y  flwyddyn.  Bych- 
an  fyddai  y  symyn,  ond  nid  oedd  efe 
b)rth  yn  achwyn.  Tri  pheth  anny- 
munol  yn  y  pregethwr  yw  anghofìò  an- 
ian,  bloeddio  yn  annyddan,  a  chrio  am 
fwry  o  arian. 

2.  "  Ac  nid  llais  gwaeddi  am  golli  y 
maes,"  ond  bu  iddo  ail  benodiad.  Eg- 
Iwys  Hen£:oed  a  gorphorwyd  yn  1652  ; 
yr  oedd  01iver  Cromwell  yn  penogi,  a 
derbyniodd  y  Parch.  John  Jenkins  al- 
wad  iddi  yn  1808.  Merthyr  oedd  ei  le 
i  gartrefu ;  cadwai  yno  swyddfa  i  ar- 
graffu,  ac  yno  y  cyhoeddwyd  ei  "  Balas 
Arian,"  ei  Esboniad  ar  y  Beibl,  a'i 
Barthsyllydd,  yn  gydranog  a'r  hynaf- 
ydd  clodfawr,  lolo  Morganwg.  Ac 
onid  syndod  meddwl  am  ddyn  ag  oedd 
ugain  mlwydd  oed  cyn  medru  ysgrifenu 
gair  ar  bapyr,  yn  dyfod  yn  awdwr  o 
allu,  yn  bregethwr  o  fri,  a  chadlywydd 
oaawr  yn  myddin  ei  Brynwr. 

3.  **  Ac  nid  llais  gwaeddi  am  golli  y 
maes*'  o'r  cychwyniad.  Ein  brawd  R. 
Edwards,  Pottsville,  a  gofia  am  Hen- 


goed  yn  ymgangenu,  Berthlwyd  a 
Phontypridd,  i  Gelligaer  a  Phontypen- 
gam,  i'r  Ynys  Owen,  ac  Ysgwyddgwyn 
i  Maesycwmwr,  ac  i'r  Nelson.  Ac 
yn  y  44  o  flynyddoedd  y  bu  Dr.  Jen- 
lcins  yn  Hengoed,  canfu  ddeg  neu 
ddeuddeg  o  eglwysi,  magwyd  dano  am- 
ryw  ddoniau  i  bregethu,  ac  yn  mhlith 
y  rhai  hyn  yr  oedd  tri  mab  iddo  ef  ei 
hun.  Daeth  o  Merthyr  i  fyw  i  Maes- 
ycwmwr  yn  1827,  fel  y  byddai  yn  fwy 
agos  i'r  eglwys  dan  ei  ofal ;  a  chafwyd 
ynddo  y  trugarog  i  dlodion,  y  tangnef- 
eddwr  yn  mhlith  cymydogion,  a*r  c)rf- 
aiU  y  medrai  un  ymddiried  iddo  gyf- 
rinach  ei  galon.  Edrychaf  y  pechad- 
uriaid  duaf,  y  pererinion  glanaf,  a  phobl 
y  broydd  arno  yn  seren  y  goleuni,  yn 
salm  ddiwyrni,  ac  yn  sant  diffaelu. 

4.  *'  Ac  nid  llais  gwaeddi  am  golli  y 
maes"  yn  ei  ddylanwad.  Annichon- 
adwy  ei  ddarlunio  yn  pregethu,  canys 
yr  oedd  yn  dylanwadu  heb  ddelwi,  yn 
darswyno  heb  dôno,  ac  yn  dysgu  y  gal- 
on  i  ganu  heb  lef  na  gwaeddi.  Preg- 
ethodd  yn  y  Berthlwyd  ar  nos  Sul, 
Awst,  1851,  achadwodd  ni  yno  hyd 
naw  y  nos  i  oríoleddu  gyda  y  "  Testa- 
ment  gwell,  y  Meichniydd  yn  talu,  a 
diogelwch  ei  eiddo."  Traddodwyd 
pregeth  o'i  flaen  nos  Cymanfa  Ton- 
gwynlais,  y  flwyddyn  185 1,  ar  y  Berth 
yn  Llosgi,  a  fliamiau  ofnadwy  a  fu ;  ac 
ar  oly-tânmawr  dyna  Jenkins,  Hen- 
goed,  yn  mynegi  gweinidogaeth  cyf- 
iawnder  yn  rhagori,  ac  yno  y  bu  rhyf- 
eddu  a  bloeddio,  gorfoleddu  ac  wylo,  a 
braidd  nad  oedd  yno  aml  gredadyn  yn 
dechreu  dawnsio  yn  y  dyffr^m.  Tra- 
ddododd  bregeth  yn  Hengoed  un  bor- 
eu  Sabboth,  ar  "  Weithredoedd  y  gwar- 
edigion  yn  eu   canlyn  i'w  coron  ;"  ac 

Alon  Bacuth  oedd  yr  oedfa  drwyddi 

pawb  yn  wylo  gorfoledd  ynddi ;  ac  ein 
brawd  rhagorol,  Mr.  William  0.  Wil- 
liams,  Hyde  Park,  a  gofia  byth  am 
dani.  Adnabuwyd  ei  allu  yn  Arfon ; 
bu  yn  dyferu  ymanna  yn  Mon,  abren- 
in  a  fu  ar"^  banlawr  droion. 

IV.  Tri  llais,  a'r  diweddaf,  i  dang- 
nefeddwr. 

I.  Ei  swn  canu,  nid  alarmus  alawon. 
Ei  ddymuniad  a  fu,  na  byddai  i'r  gel- 
yn  i  arafii,  na  llygaid  duon  marwolaeth 


Digitized 


byGoogle 


i68 


Paul  yn  Athen, 


|Hedi, 


yn  hir  i*w  boeni,  ond  y  rhoddid  iddo 
aden  dystawrwydd  i  ymgodi  o'r  glyn ; 
marw  yn  sydyn,  a  byw  yn  y  mwyniant 
diderfyn.  Ac  yr  oedd  yn  ddigon  o 
athronydd  i  ddeall  angau  yn  ergydio  ; 
yn  ddigon  o  addolwr  i  ymbwyso,  ac  yn 
ddigon  agos  i'r  nefoedd  i  neuaddu  ar 
Nebo,  gwenu  ar  y  dyffryn  drwyddo,  a 
chanu  yn  ymyl  y  fro. 

2.  Ei  swn  canu  yn  bêr  i  brynedigion. 
Efe  ydoedd  wr  glân  ei  gorph,  glân  ei 
galon,  glân  ei  gredo,  a  glân  ei  genad- 
wri — ac  yn  meddu  nodweddion  felly, 
nid  rhyfedd  iddo  dawelu  yn  mrochell- 
ion  angeu  (ài,  rhifo  tonau  y  rhyferthwy 
a  hwylio  i  hafan  y  gogoneddu.  Mis- 
oedd  y  bu  yn  dihoeni,  Maesycwmwr  yn 
dy,  ardal  y  Mynyddislwyn  yn  lle  i 
drengu,  ac  **0,  fy  Arglwydd  a'm  Duw, 
derbyn  fi,''  oedd  y  diweddaf  ymad- 
roddi.  A  gallasai  pob  un  yn  ymyl  ei 
orweddfa  gyhoeddi,  **  Ond  swn  canu  a 
glywaf  fi,  penill  angelion,  mesur  neíol- 
ion,  ac  emyn  i  brynedigion  i  ddysgu. 

3.  Ei  swn  canu  allan  o'r  cyffion.  Ar 
brydnawn  y  dydd  Sabboth,  Mehefin  5, 
1853,  y  bu  farw  y  Dr.  John  Jenkins  o 
Hengoed,  yn  74  mlwydd  oed.  Daeth 
llu  mawr  i'w  gladdu,  pregethodd  y 
Parch.  William  Jones  yn  yr  addoldy,  a 
mynwent  fawr  Hengoed  yn  derbyn 
gweddillion  credadyn  i'w  chysegru. 
Erioed  ni  welwyd  cymaint  o  wylo  yn- 
ddi,  gan  deuhi  am  dad,  gan  eglwys  am 
fugail,  gweinidogion  am  frawd  diwyr- 
ni,  a  chymydogion  am  gyfaiU,  a'i  fwr- 
iad  beunydd  ar  ddaioni. 

4.  Ei  swn  canu,  y  fywiol,  fyddarol 
dôn.  Anrhydeddwyd  ef  yn  nechreuad 
ei  oes  ag  anian  i  geisio  diangfa ;  ganol 
ei  oes  â  dyrchafiad  mwy  yn  y  dyrfa ; 
ar  hyd  ei  oes  â  gwenau  y  drugareddfa ; 
ddiwedd  ei  oes  â'r  D.  D.,  o  goleg  yn 
America ;  ac  yn  ei  ail  oes  â  lle  mawr 
yn  mhlith  tywysogion  gwynfa. 

<*  Pe  cawn  lety'n  mhell  oddÌTma, 

Draw  o  diroedd  aniai  míèm, 
Man  gorphwysa  y  fforddolion, 

Ar  ol  itudded  blin  y  llawr ; 
Meddu  pabell  i  breswylio, 

Lle  na  throediodd  £wae  eríoed, 
Yno  V  cawn  ymgartrefu, 

Mewn  rhadioni  uwch  y  rhod." 


PAUL  YN  ATHEN. 


GAN  Y  GOLY6YDD. 


Rhif  II. 
Rhagarweiniol — {Parhad, ) 

Boneddwr  Seisnig  a  ddywed  iddo,  ar 
ymweliad  diweddar  ag  Athen,  yn  hyt- 
rach  na  ch)rmeryd  ei  gipio  mewn  ych- 
ydig  fynydau  gyda'r  gerbydres  o'r 
porthladd  i'r  ddinas — sef  ar  hyd  yr  un- 
ig  gledrífordd  a  fedd  Groeg,  iddo  ag- 
osâu  at  y  ddinas  mewn  cerbyd  araf, 
cyffredin,  gan  farnu  y  cawsai  trwy 
hyny  well  mantais  i  fwynhau  y  teim- 
ladau  cyntaf  ar  yr  amgylchoedd  clasur- 
ol,  ac  hefyd  y  buasai  y  modd  hwn  yn 
fwy  cydweddol  â'r  gwyleidd-dra  dylaúd- 
wy  wrth  agosâu  at  y  fath  fan  hynodol. 

EfaUai  y  byddai  yn  eithaf  priodol  i 
ninau  i'w  efelychu  ef  yn  y  myfyrdodair 
hyn,  trwy  beidio  rhuthro  yn  ddisym- 
wth  i'r  fath  le,  rhag  cael  ein  hunam 
yno  yn  ymddwyn  yn  chwithig — rhag  i 
ni  goUi  golwg  ar  ysplander  y  golyg- 
feydd  ar  y  ífordd,  ac  yn  neillduol  rhag 
ein  cael  yn  fyr  o  dalu  gwarogaeth  ddy- 
ladwy  i  bwysigrwydd  yr  anturiaeth,  a'r 
neges  sydd  genym  mewn  golwg.  Mae 
ystyríaethau  eraill  yn  cymell  arnom  i 
fabwysiadu  y  cynllun  hwn.  Carem  fy- 
ned  yn  nghwmni  yr  Apostol  tuag  Ath- 
en  wedi  ein  llenwi  ag  ysbryd  y  cyfnod 
hwnw,  oedd  yn  bresenol  wedi  gwawrio 
ar  y  byd ;  carem  ymgydnabyddu  ag 
adnoddau  y  gallu  newydd  oedd  yn  de- 
chreu  gweithredu ;  carem  gymeryd  ein 
darllenwyr  gyda  ni  yn  debyg  fel  y 
gwna  cadfridog  doeth  wrth  agosâu  at  y 
gwrthwynebydd,  pan  yn  cadw  cysyllt- 
ìad  rhwng  ei  adran  fìlwrol  a'r  adnodd- 
au  o'r  tu  ol. 

Os  cyrhaeddwn  Athen  rywbryd  dy- 
munem  allu  barnu  pethau  yno  yn  ngol- 
euni  y  drefn  newydd — dymunem  gario 
ffaglen  gwybodaeth  Gristionogol  yn  dn 
llaw,  fel  na  byddom  yn  ymbalfalu  yn  y 
tywyllwch.  Os  felly,  arafwn,  ynte — 
ymdrown,  gan  ymdeithio  yn  mlaen 
megys  ar  hyd  ochr  bryn,  gan  esgyn  i 
fyny  yn  raddol,  ac  eto  yn  ddyfal. 

Pwnc    y   benod    flaenorol    ydoedd 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Paul  yn  Aihen, 


169 


Gwawriad  y  cyfnod  Cristionogol  ar  y 
byd  ;  cyfyngwn  y  benod  hon  i  sylwi  ar 
y  Moddian  Offerynol  i  ddwyn  oddiam- 
gylch  y  cyfnod  byd-lydan  hwnw.  Ceis- 
iwn  lenwi  ein  Uusernau  gweigion  ag  ol- 
ew  gwirionedd — ceisiwn  drwsio  ein 
lampau»  canys  rhaid  i  ni  addef  ein  bod 
yn  bwriadu  yrosymud  yn  mlaen  trwy 
£anau  tywyllion,  ac  ymlwybro  trwy  nos 
tra  chaddugawl,  fel  os  na  allwn  Iwyddo 
î  gadw  yn  agos  at  yr  Apostol  yn  mhob 
man,  a  rhodio  yn  ei  oleuni  ef,  y  byddo 
genym  ronyn  o  oleuni  personol  i'n 
cadw  rhag  myned  ar  gyfeiliom. 

Yn  yx  hen  amser  byddai  cyfnodau 
chwyldroadol  a  diwygiadol  yn  cael  eu 
befieithio  gan  nerthoedd  ffurf-fawr, 
trym-fawr,  goresgyiîol,  yn  llaw  ffurf- 
lywodraethau  unbenaethol  a  thrahaus- 
íalch.  Pa  foddion  bynag  a  ddefnydd- 
ìd  i  ddwyn  trefn  gymdeithasol  a  gwell- 
had  per&onol,  yr  oedd  y  cyfan  yn  dwyn 
delw  y  llywodraeth — ategid  yr  oll  gan 
ei  hawdurdod  ormesol  a  llethiadol  hi. 
Yr  oedd  y  deddfau  yn  ddigyfnewid,  ac 
nid  oedd  Ilys  apeliadol  nac  achwyniad- 
ol  i'w  gael.  Teyrnasai  yr  allanol 
mewn  modd  haerllug,  ac  yr  oedd  yn 
rhäid  cydymffurfio.  Gwisgai  yr  awd- 
urdod  olwg  frawychus,  a  chynyrchai  oín 
yn  y  deiliaid.  Y  dyfamiad  oedd,  Yr 
enaid  a  becho  hwnw  fydd  marw.  Yr 
oedd  pob  gweithrediad  dynol  wedi  ei 
linellu  allan  fel  nad  oedd  gan  neb  pwy 
bynag  hawl  i  roddi  llais  ar  y  mater. 
Deuai  pob  gorchymyn  at  ddyn  megys 
tyngedfen,  na  fynai  ei  throi  yn  ol.  Tar- 
anai  bygythion,  ysgydwid  teyrnwiail, 
fflachiai  coronau,  nes  brawychu  truein- 
iaid.  Dirwasgid  dynoliaeth  i  lawr  fel 
na  allent  ddringo  i  fyny  gan  faint  y 
pwysau  gorlethol,  Bron  na  ddihanfod- 
ai  rai  cyneddfau  yn  y  meddwl  dynol, 
ac  eraill  a  anffurfìd.  Drain  a  mieri  a 
dyfent  yn  lle  myrtwydd,  ysgall  yn  lle 
gwenith.  Crasdir  a  welid  yn  lle  por- 
feydd  gwelltog.  Arwyddlun  eglur  yr 
hen  gyfnodau  ydoedd  gwialen  haiam. 
Y  trystfawr  allanol  oedd  y  moddion  ar- 
feredig  er  sicrhau  ymostyngiad.  0*r 
diwedd,  modd  bynag,  daeth  y  cyfnod- 
au  trwm-lwythog  hyny  i  derfyniad — 
dyma  gyfnod  newydd  yn  cael  ei  ddwyn 
oddiamgylch    gan    foddion    newydd  \ 


dyma  Baganiaeth  henafol  a  Christion- 
ogaeth  foreuol ;  y  lly wodraeth  Rufein- 
ig  a'r  eglwys  efengylaidd,  yn  sefyll 
wyneb  yn  wyneb.  Erioed  o'r  blaen 
yn  nghwrs  hanesiaeth  ni  welwyd  dau 
allu  ymddangosiadol  mor  anghyfartal 
yn  gwynebu  eu  gilydd — y  nerthoedd 
gwanaf  yn  cyfarfod  a'r  cryfaf.  Cymer- 
er  i  ystyriaeth  y  galluoedd  gwrthw)m- 
ebol:  y  Rhufeiniaid  buddugoliaethus, 
y  Groegwr  craff  ac  amryddawn,  y 
Dwyreiniwr  coelgrefyddol,  y  deddfvin: 
luddewig,  y  galiu  Rhufeinig,  dysg- 
eidiaeth  Alexandria,  elw,  arabedd, 
gwawdiaeth,  gwatwaredd,  edmygedd 
o'r  gorphenol,  rhagfarn  traddodiadol, 
uchelfrydedd  rheswm  dytiol,  trysorau 
doethineb  ddaearol,  a  llygredd  calon 
dyn — meddylier — yr  oedd  yr  oll  o'r 
nerthoedd  hyn,  ac  ychwaneg,  yn  erbyn 
Cristionogaeth  dyner,  addfwyn,  ieu- 
anc — y  cwbl  yn  sefyll  yn  uniongyrchol 
ar  ei  ffordd  î  gyrhaedd  ei  hamcanion 
daionus,  a  dwyn  i  mewn  amser  gwell. 
Yn  erbyn  y  nerthoedd  hyn,  modd  byn- 
ag,  cawn  y  gallu  gwylaidd,  llariaidd, 
boneddigaidd,  ac  ymddangosiadol  an- 
nghyfartal,  yn  cychwyn  i'r  frwydr;  ac, 
ebai  Uais  prophwydolìaeth,  nî  ddigal- 
ona  y  maes-lywydd,  nes  "  dwyn  allan 
farn  i  fuddugoliaeth."  Ymgorpholai  y 
galiu  newydd  nodedig  hwn  mewn  nifer 
o  bersonau  na  chaed  eu  henwau  erioed 
cyn  hyny  yn  rhestr  enwogion  daear. 
HoUol  wahanol  i  hyn  y  buasai  doeth- 
ineb  ddynol  yn  trefnu.  "  Eithr  Duw 
a  etholodd  ffol-bethau  y  byd,  fel  y 
gwaradwyddai  y  doethion,  a  gwan- 
bethau  y  byd  a  etholodd  Duw,  fel  y 
gwaradwyddai  y  pethau  cedyra.  A 
phethau  distadl  y  byd  a  phethau  dir- 
mygus  a  ddewisodd  Duw,  a'r  pethau 
nid  ydynt,  fel  y  diddymai  y  pethau 
sydd.'' 

Mae  yr  ymdrechfa  yn  cael  ei  chy- 
chwyn  trwy  bregethu  yr  efengyl;  ac  yn 
ddilynol,  trwy  sefydliad  yr  eglwysi 
Cristionogol,  y  rhai  oeddynt  i  drysori 
yr  effeithiau  buddugoliaethus,  mewn 
ffurf  gyfánsoddedig,  fel  na  byddai  dim 
o*r  yspail  yn  myned  ar  goll ;  ac  fel  y 
byddont  yn  rhanol  yn  y  gwaith  mawr 
ei  bwys.  Y  gorchymyn  oedd,  "  Ewch 
i'r  holl  fyd,  a  phregethwch  yr  efengyl 


Digitized 


byGoogle 


170 


Paul  yn  Athen. 


[Medi, 


i  bob  creadur/'  &c.  Y  testyn  oedd 
**  lesu  Grist,  a  hwnw  wedi  ei  groes- 
hoelio."  Yn  sicr,  testyn  newydd  a 
dyeithr — testyn  i*r  luddew  yn  dram- 
gwydd,  ac  i'r  Groegwr  yn  fiblineb. 
Ymddangosasai  yr  lesu  hwn  yn  y  byd 
mewn  agwedd  gwas,  ond  bu  yn  ufudd 
hyd  angeu,  ie,  angeu  y  groes.  **  Yn- 
ddo  ef  yr  oedd  b^rwyd,  a*r  bywyd  oedd 
oleunî  dynion."  Preswyliai  ^mddo  el- 
fenau  bywyd  ysbrydol.  Caed  ynddo  ef 
yn  y  perfFeithrwydd  mwyaf  bob  peth  a 
berthyn  i  fywyd  dynol  cyflawn.  Ynddo 
ef  yr  oedd  bywyd — bywyd  yd^rw  y 
rh^rwbeth  hwnw  sydd  yn  cyfuno  yn 
nghyd  holl  ararywiol  ranau  bodolaeth 
d)m  mewn  ífurf  weithredol.  Bywyd 
naturiol  sydd  yn  cadw  y  corph  a'r  ael- 
odau  rhag  Uygru — yn  peri  gweiihgar- 
wch  trwy  ei  holl  ranau — yn  achosi 
prydferthwch,  defnyddioldeb  a  gweith- 
garwch  yn  yr  hoU  fbdolaeth — yn  cadw 
undeb  rhwng  pob  rhan,  gan  jrsgogi  pob 
c^meddf,  gallu  ac  aelod  i  gyrhaedd  am- 
canion  teilwng,  ac  i  gyfìawni  swyddog- 
aethau  priodol  dyn  fel.creadur  cyfrifol. 
Bjrwyd  ysbrydol  neu  foesol  ydyw  y 
peth  hwnw  a  effeithia  gydweithrediad 
yn  mhob  rhan  foesol  ac  ysbrydol  o 
ddyn — y  peth  hwnw*  a  gyfuna  yr  holl 
amrywiol  ranau  yn  un  gyfundrefn,  ac 
a  asia  bob  mymryn  o  honom  fel  bodau 
rhesymol'  er  gwneyd  i  fyny  un  dernyn 
o  fodolaeth,  heb  un  iota  yn  llygni,  yn 
anffurfìedig,  yn  ddiffrwyth,  yn'  ffaeled- 
ig,  yn  farw.  Wel,  ynddo  ef  yr  oedd 
y  bywyd  hwn  raewn  perffeithrwydd 
cyflawn.  Cyd-hanfodai  ynddo  ef  bob 
peth  a  berthyn  i  fywyd  dyn  ar  y  ddae- 
ar,  ac  a'i  cyfaddasai  i  fyw  mewn  byd 
uwch  a  gwell.  Gwasanaethodd  y  byw- 
yd  cyflawn  hwn  yn  oleuni  d^mion — yn 
ddangoseg — yn  bortread  o'r  hyn  ddylai 
y  bywyd  d)mol  fod — llewyrchodd  oddi- 
wrtho  oleuni  ar  holl  Iwybrau  a  dyled- 
swyddau  dyn.  Dyraa  oedd  eisiau — 
dyma  oedd  angen  mawr  y  byd — cael  y 
bywyd  dynol  mewn  ffurf  berffaith  yn 
cael  ei  actio  allan  o  dan  yr  anfanteis- 
ion  mwyaf.  Yn  ra^rwyd,  marwolaeth, 
ac  adgyfodiad  lesu  caed  y  portread  dy- 
munadwy  hwn.  Am  hyny,  yn  ei  fjrw- 
yd  ef  bodola  blagur  gwareiddiad  y  byd. 
Os  gofynir  am   ddarnodiad  o'r   peth 


hwnw  ynddo  eî  hun  a  elwir  bywyd|ys- 
brydol,  credwn  y  gallwn  ateb  ýn  gy- 
wir  trwy  ddweyd,  mai  y  bywyd  hwnw 
yn  lesu  ydoedd  adnabyddiaeth  ber- 
ffaith  o'r  Tad  a'i  gymeriad,  a  chariad 
angerddol  ato.  B)rwyd  ysbrydol  yn  y 
Cristion  yáyw  adnabyddiaeth  o  lesu,  a 
chariad  dwfn,  nes  ei  arwain  i*w  efel- 
ychu.  Ymarweddodd  lesu  yn  ddi- 
fwlch  yn  y  tair  berth)mas  fawr  y  saif 
dyn  ynddynt — y  berthynas  â'r  dwyfol, 
y  d)mol,  a*r  materol ;  dadblygodd  ef  y 
corphorol,  y  d)mol  a'r  dwyfol  yn  ddi- 
lynol  yn  eu  nodweddau  Uawn.  Y  áyn 
bach  yn  y  preseb  a  ganfyddwn  gyntaf 
— y  bachgen  lesu  yn  y  deml  yn  mhlîth 
y  doctoriaid.  Drachefn :  yn  y  man, 
wele,  aeth  y  byd  ar  ei  ol  ef ;  ac  ni  all- 
ai  efe  fod  yn  guddiedig — deuai  i  g^- 
sylltiad  ymarferol  â  d)mion  fel  eu  dysg- 
awdwr  a*u  cymw)maswr — deuai  ei  nod- 
weddau  moesol  i'r  golwg.  Fel  yr  elai 
yn  mlaen  yn  ei  f^rwyd  cyhoeddus,  dea- 
ai  mwy  o'r  dwyfol  ger  bron ;  ymgyfod- 
ai  megys  oddiwrth  a  thrwy  y  dynol  at 
y  dwyfol,  gan  ddangos  y  ffordd  y  dyl- 
em  ninau  wneyd  yr  un  peth. 

Pa  ryfedd  i'r  fath  berson  a  hwn— un 
)m  meddu  y  fath  fywyd,  ganfod  ei 
ffordd  trwy  angeu  a'r  bedd,  a  thrwy  y 
pyrth  i  mewn  i*r  nefoedd  wen  !  Wel, 
yn  hwn,  ynte,  Mab  y  Tad,  y  mae  ein 
gobaith  ni.  Efè  ei  hun  yw  craidd  y 
byd  moesol ;  ato  ef  y  pwyntia  nod- 
wydd  serch  ein  calonau.  Ynddo  ef  y 
mae  holl  drysorau  doethineb  a  gwyl>- 
odaeth  yn  guddiedig.  Efe  yw  Pro- 
phwyd,  Offeiriad,  a  Brenin  ein  cyffes 
ni.  Er  ffrwydriadau  cenedlaethol, 
cymdeithasol,  ac  unigol ;  gwrthdyniad- 
au  afr)rwiog  amseroedd  enbyd,  rhaid 
fydd  ei  gydnabod  ef  yn  ben. 

Gwylier  darnio  y  portread  a  geir  yn- 
ddo.  Nid  jYf  ei  rinweddau  fel  esiampl- 
ydd  yn  wahanol  i'w  rinweddau  lawnol, 
fel  y  dysgir  i  ni  weithiau.  Yr  un  syl- 
weddau  yn  lesu  oedd  yn  gwneyd  lawn 
i  Dduw  ag  sydd  yn  esiampl  i  ddyn.  Y 
mae  yr  egwyddor  o  hunan-aberthiad  yn 
rhedeg  trwy  ei  holl  hanes — yr  egwydd- 
or  hon  oedd  yn  cyfansoddi  lawn  i'r 
llywodraeth  ddwyfol,  ac  hefyd  yn  gyn- 
llun  b)rwyd  i'r  byd. 

lesu  Grisi  a*i  groes  oedd  testyn  mawr 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Paul  yn  Athen, 


171 


gweinidogaeih  y  pregethwyr  boreuol. 
Efe,  yn  ei  gymeriad  hunan-aberthol,  a 
godent  hwy  i  fyny  ar  drostan  eu  gwein- 
idogaeth  o  flaen  llygaid  y  byd  cenedl- 
ig,  ac  a  weithient  allan  yn  addumol  yn 
eu  bywyd  :  oddiyma  yr  oeddynt  yn 
cymeryd  defnyddiau  etf  pregethau,  yr 
hyn  oedd  yn  troi  yn  newydd  da  i  fil- 
oedd  o  blant  Adda. 

Sylwer  ar  ffurf  eu  gweinidogaeth, 
Yr  oedd  yn  syml.  Ni  allasai  fod  yn 
wahanol.  Pregethent  y  pethau  oedd- 
ynt  wedi  eu  gweled  a'u  clywed  a*u 
teimlo  am  air  y  bywyd.  Ni  athron- 
yddent  yn  ddamcanìaethol  a  chasgl- 
iadol.  Arosent  gyda  y  pethau  hysbys 
a  diamheuol,  gan  gymeryd  safle  gadam 
i  sefyll  arni,  oddiar  ba  un  yr  esgynent 
yn  wyliadwrus  a  graddol  megys  ai  hyd 
ysgol,  i  fyny  at  y  dwyfol.  i)a  fyddai 
pe  gwnaethai  llawer  o  hyf-feddylwyr  a 
damcaniaethwyr  anianol  yr  oes  hon  yr 
un  peth,  yn  lle  athronyddu  y  dwyfol, 
ac  amcanu  dyhysbyddu  ar  unwaith 
ddirgelion  y  natur  ddwyfol  a  byd  ys- 
brydol,  da  fyddai  iddynt  chwilio  yn 
gyntaf  oll  am  risiau  iselaf  yr  ysgol  fawr. 
Yn  mlaenaf  oU  dysgent  actio  yn  ddyn- 
ol,  yn  gymwynasgar,  dysgent  garu  eu 
rhywogaeth,  dysgent  ymhofíì  yn  y  pur 
a'r  llednais,  cymhwysid  hwy  trwy  hyny 
i  gydymdeimlo  a'r  ysbrydol,  ac  i  dde- 
all  dirgelion  teyrnas  nefoedd,  a  chaent 
yn  y  man  y  fraint  o  rodio  gyda  Duw. 

Nodweddau  eraill  yn  flurf  gweinid- 
ogaeth  yr  Apostolion  oedd  difrifoldeb 
a  brwdfrydigrwydd.  Y  canlyniad  oedd, 
pregethent  yr  efengyl  yn  eglurhad  yr 
Ysbryd  a  nerth,  ac  mewn  sicrwydd 
mawr. 

Llefarent  wrth  yr  hyn  oedd  oreu  mewn 
dyn,  Y  flbrdd  a  gymer  y  meddyg  gyda 
y  claf,  ydyw  gweithredu  ar  yr  afiechyd 
trwy  y  raanau  goreu  yn  ei  gyfansodd- 
iad — yr  organau  treuíiadol  a  bywydol 
nesaf  ato,  teimla  guriad  y  gwaed,  ym- 
gydnebydd  â  chyflwr  y  cylla  a'r  afu  ; 
yn  y  modd  hwn  ymdrecha  weithio  ar 
yr  afiechyd,  a  myned  o  dan  ei  wreidd- 
iau,  gan  gymell  y  rhanau  mwyaf  byw- 
ydus  ac  iachus  i  fwy  o  weithgarwch,  a 
chael  ganddynt  eangu  terfynau  eu  dy- 
lanwad,  nes  gwthio  yr  afiechyd  ymaith. 
Yn   gyson   a'r   modd   naturiol  hwn  y 


gweithredai  y  pregethwyr  cyntaf.  Cyf- 
archent  yr  hyn  oedd  oreu  mewn  dyn— 
ei  syniad  am  dda  a  drwg,  ei  syniad  o 
rwymedigaeth  i  wneyd  y  da  a  gwrthod 
gwneyd  y  drwg,  a'i  allu  i  fwynhau  y 
da,  a'i  allu  i  deimlo  gofid  o  wneyd  y 
drwg.  Cywirent  syniadau  dynion  am 
dda  a  drwg — dangosent  iddynt  yn  lesu 
y  da  puraf— deuent  a'r  rhesymau  cryf- 
af  dros  wneyd  y  da  ac  ymadaw  rhag  y 
drwg — sicrhaent  y  dedwyddwch  mwy- 
af  o  wasanaethu  y  naill,  a'r  gofid  mwy- 
af  o  wasanaethu  y  llall.  Tarawent  fys- 
edd  eu  gweinidogaeth  ar  dant  y  dys- 
gwyliad  dwfn-bryderus  oedd  yn  mhlith 
dynolryw  yn  neillduol  yn  y  cyfnod 
hwnw  am  y  Messiah.  Yn  ddiau  yr 
oedd  cyfeirio  nerthoedd  fíeithiau  dwyf- 
ol  yn  y  modd  hwn  yn  gyson  â'r  doeth- 
ineb  mwyaf.  Yr  oedd  Cristionogaeth 
foreuol,  yn  y  modd  a  nodwyd  o  ddysgu, 
yn  defnyddio  y  cynllun  a  gymhellir 
yn  y  dyddiau  hyn  gan  awdwyr  galluog, 
fel  y  dull  mwyaf  effeithiol  i  gyfranu 
addysg  i'r  ieuanc,  er  ei  addasu  i  gyf- 
lawni  gorchwylion  bywyd.  Eglurir  yr 
angenrheidrwydd  i  sylwi  ar  dueddfryd 
a  thueddiadau  naturiol  plant  i  wybod  y 
peth  hwn  a'r  peth  arall,  megys  y  nod- 
wedd  a  welir  yn  yplentyn  pan  y  deng- 
ys  i  chwi  y  tegan  a  fedd,  neu  a  welir 
ynddo  pan  yn  rhedeg  atoch  i  ddangos 
y  blodau  prydferth  a  gasglodd.  Pan 
yr  ystyriom  yn  ddyladwy,  ni  raid  am- 
heu  nad  y  ffordd  hon  sydd  iawn.  Ac 
wrth  gymeryd  i  fyny  yr  egwyddor  hon 
yr  oedd  yr  efengyl  yn  rhagflaenori ; 
blaenorai  yn  y  modd  i  ddysgu,  yn  ogys- 
tal  ag  yn  y  gwirioneddau  a  ddysgai  yn 
y  fath  fodd  efteithiol. 

Cyhoeddid  maddcuant  fr  euog.  Tra 
byddo  gan  ddyn  ei  dda  a'i  ddrwg,  a 
thra  y  byddo  efe  yn  dewis  y  drwg  yn 
hytrach  na'r  da,  mae  euogrwydd  i  ryn 
raddau,  a  fFurfiau,  yn  sicr  o  ganlyn. 
Dichon  iddo  fod  megys  awyrgylch 
drom  yn  gorchuddio  y  meddwl  a*r 
gydwybod;  dichon  iddo  fod  yn  fud- 
farw ;  er  hyny  mae  yn  rhwym  o  fod 
yn  bresenol,  yn  pwyso  yn  flinderus  ar 
yr  ysbryd,  ac  yn  sychu  i  fyny  ffynonau 
sirioldeb  a  chysur.  Yn  yr  adeg  hon, 
deífroai  ymwybodolrwydd  o  bechod  yn 
y  byd  cenedlig,  a  dysgwyliad  am  war- 


Digitized 


byGoogle 


172 


Paul  yn  Athen. 


[Medi, 


edigaeth.  Gruddfanaì  llawer  o  dan 
faich  o  euogrwydd,  gan  ymddyheu  am 
lanhad,  am  faddeuant.  Yn  ngweinid- 
ogaeth  leddf  efengyl  cawsant  yr  hyn  y 
chwiliasant  am  dano  yn  ofer  yn  y  teml- 
au  paganaiddy  y  rhai  oeddynt  lawn  o 
eilunod,  defodau  a  seremoniau  cnawd- 
ol.  Trwy  waed  yr  Oen  cynygid  idd- 
5ait  faddeuant  rhad  a  llawn  o'u  hoU 
bechodau,  yn  unig  ar  yr  amod  iddynt 
gredu,  ufuddhau,  a  dwyn  íFrwythau 
addas.  Pan  oedd  y  byd  yn  dirywio,  a 
rhifedi  y  blinderog  a'r  trwm-lwythog 
yn  amlhau  yn  barhaus,  y  fath  werth  a 
dylanwad  oedd  yn  ngwahoddiad  ein 
Harglwydd,  *'  Deuwch  ataf  fi  bawb 
sydd  yn  flinderog  a  llwythog,  a  mi  a 
esmwythaf  arnoch.  *  * 

Gyhoeddaiy  pregeihwyr  dihafal  hyny 
hefyd  ryddid  Vr  caethion,  **  Canys  ym- 
ddangosodd  gras  Duw,  yr  hwn  sydd  yn 
dwyn  iachawdwriaeth  i  bob  dyn." 
Pob  dyn — y  gwas  yn  gystal  a'r  meistr; 
y  caeth  yn  gystal  a*r  rhydd.  "  Os  y 
Mab  a'ch  rhyddha  chwi,  rhyddion  a 
fyddwch  yn  wir ;"  hyn  a  wnai  efe  yn 
awr.  Y  genadwri  oedd,  *'  Nid  oes  nac 
luddew  na  Groegwr,  nid  oes  na  chaeth 
na  rhydd,  nid  oes  na  benyw  na  gwryw, 
canys  chwi  oU  un  ydych  yn  Nghrist 
lesu.  Newydd  da  yn  wir  oedd  hyn  i'r 
miHjmau  rhwym ! 

Gyhoeddid  cyfoeth  Vr  tlodion.  Yra- 
Ufai  y  dylanwad  Cristionogol  megys 
Uifeiriant  tuag  at  y  tlawd,  yr  angenus, 
y  gorthrymedig,  y  dirmygedig,  y  Uaf- 
urus,  a'r  galarus.  Mab  y  dyn  a  ddaeth 
yn  ngherbyd  ei  drugaredd  i  geisio  a 
chadw  y  rhai  a  goUasid — y  darnau  ar- 
ian — y  defaid  cyfrgoUedig — yr  afrad- 
loniaid.  Gyda  swyn  ei  gydymdeimlad 
agorodd  ffynonau  dyfnder  mawr  calon- 
au  meibion  dynion,  a  rhoddodd  yn  eu 
genau  gân  o  foHant  i  Dduw.  Yn  yr 
amseroedd  hyny  yr  oedd  nifer  y  tlod- 
ion  gorthrymedig  a  diamddiffyn  yn 
fawr  iawn.  Y  fath  argraff  ddwfn- 
dreiddiol,  gan  hyny,  a  raid  fod  yx\, 
cael  ei  gwneyd  ar  y  cyfryw  bersonau,  y 
rhai  na  feddent  un  gyfran  yn  nghy- 
foeth  a  mwynianau  Rhufain  foethus — 
ar  y  dinod,  ar  y  rhai  oeddynt  o  dan 
draed  eu  gorthrymwyr — ar  gelfyddyd- 
wyr,  y  rhai  na  chyfrifid   o  un   gwerth 


ond  i  ddilyn  eu  galwedigaeth,  ac  i'w 
hesgeuluso  a'u  gadael  iddynt  eu  hunain 
pan  fethent.  Y  fath  argraiT,  meddwn, 
a  raid  fod  gweinidogaeth  yr  apostolion 
yn  ei  gael  ar  y  cyfryw  bersonau,  pan 
ydoedd  y  tlawd  lesu,  yr  hwn  ei  hun  fti- 
asai  farw  o  farwolaeth  caethwas,  ^m 
cael  ei  gyhoeddi  iddynt,  ac  ynddo  ef 
dderbyniad  i  mewn  i'w  deyrnas  fendig- 
edig — heb  yr  un  gwahaniaeth  yn  cael 
ei  wneyd  ynddi  rhwng  y  tlawd  a'r  cy- 
foethog  ! 

Cyhoeddid  sicrwydd  Vr  amheus^ — 
Mewn  amser  pan  oedd  ymofynion  pryd- 
erus  yn  nghylch  byd  araU  yn  beth  cy- 
ífredin,  a  chwestiynau  fel  hyn  yn  cael 
eu  mynych  roddi,  A  oes  byd  araU  ? — 
os  oes,  pa  fodd  y  gaUwn  fod  yn  dded- 
wydd  yno  ? — y  fath  argraff  a  raid  fod 
pan  gyhoeddid  adgyfodiad  Crist.  Yn 
y  ffaith  hon  yr  oedd  atebiad  iV  oU 
o'r  fath  gwestiynau.  Yma  y  dygid  yn 
mlaen  yr  hyn  na  feddai  y  byd  pagan- 
aidd  ddim  o'r  fath — gobaith  bywiol. 
Dal  y  pethau  hyn  mewn  cof  a  rydd 
help  i  ni  ddeaU  Uwyddiant  Cristionog- 
aeth,  yn  ngwanwyn  "  blwyddyn  gym- 
eradwy  yr  Arglwydd. 

Yr  oedd  yr  eglwysi  Cristionogol  yn  eu 
cymeriad  a^u  gweithgarwch  yn  cario  dy- 
lanwad  mawr,  Yr  oedd  y  gwasanaeth 
crefyddol  yn  eu  pUth  yn  syml,  ac  yn 
rhydd  oddiwrth  yr  aUanol  gorwych. 
Yn  y  gynuUeidfa  yr  oedd  bywyd  add- 
oUadol.  Ffynai  cariad  brawdol,  ac  un- 
ai  yr  hoU  frawdoUaeth  yn  nghwlwm 
tangnefedd.  Dysgid  cysegredigrwydd 
y  rhwymau  priodasol.  Dyrchefid  dyn- 
es  i*w  safle  briodol.  Dysgid  dyled- 
swyddau  rhieni  at  y  plant,  a'r  plant  at 
y  rhieni.  Mewn  gair,  yr  oedd  yr  eg- 
íwys  y  pryd  hwnw  yn  halen  y  ddaear 
ac  yn  oleuni  y  byd— oedd  yn  engraifit 
deilwng  o'r  hyn  ddylai  y  bywyd  d^mol 
fod;  cesgUd  i  mewn  iddi  ífrwythau 
Uafur  gweinidogaeth  lafurus  apostoUen 
yr  Oen.  Mawr  oedd  y  dylanwad. 
Braidd,  meddir;  yr  aethai  canrif  heib- 
io  er  dydd  y  Pentecost  cyn  i'r  hoU  ym- 
erodraeth  fawr  Rufeinig  gael  ei  gor- 
chuddio  megys  â  rhwydwaith  o  eglwysi 
efengylaidd.  Yn  sicr,  profasai  y  dtefn 
newydd  yn  Uwyddiant.  O  !  na  cheid 
mwy  o  ysbryd  gweithgarwch,   a  sel  y 


Digitized 


byGoogle 


i88i,] 


Dr^  loan  Ceni. 


m 


Cristionogìon  boreuol  yn   y   dyddiau 
hyn. 

•*0  Arglwfdd  Dduw,  'r  hwn  bia'r  gwaith, 

Arddel  dy  faith  wiríonedd, 
Fel  byddo  i  bechod  o  bob  rhyw 

Gad  marwol  friw  o'r  diwedd." 


DR.  lOAH  CENT  (SHOH  CEHT). 

GAN  CADWGAN  FARDD. 

Nid  yw  y  dyn  mawr  a  dysgedig  hwn 
wedi,  nac  yn  cael,  y  sylw  a  haeddai 
gan  ei  genedl  yn  ol  y  cnawd.  Dichon 
mai  yr  achos  o  hyny  yw,  fod  y  werin 
anwybodus  yn  credu  ei  fod  yn  swynwr 
peryglus,  a'i  fod  mewn  masnach  gyson 
â'r  diafol,  a  bod  hyd  yn  nod  enwi  Shon 
Cent  yn  gymaint  o  bechod  ag  ydyw  i 

grefyddwr  ddweyd  d 1.     Yr  oedd  y 

werin  yn  Ngwent  a  Morganwg,  haner 
canrif  yn  ol,  yn  credu  yn  ddieithriad  y 
medrai  Shon  Cent,  trwy  gynorthwy 
Mr.  Nic,  wneyd  unrhyw  beth  a  ewyll- 
ysiai ;  ac  y  mae  y  gorchestion  rhyfedd- 
ol  a  gyflawnasent  gyda  eu  gilydd,  ar 
len  y  werin,  i'w  caeí  yno  hyd  y  dydd 
hedd)n¥,  Ónd  gan  nad  oes  neb  am  a 
wn  i,  yn  y  dyddiau  yma,  yn  credu  y 
fath  chwedlau  disail,  nid  ydynt  yn 
werth  i'w  rhoddi  ar  bapyr. 

Ganwyd  Dr.  loan  Cent  yn  Abertri- 
dwr  (fel  y  gelwid  y  Ue  y  pryd  hwnw), 
yn  mhlwyf  Eglw^rs  Eliam,  Morganwg, 
D.  C.  Enw  cyffredin  Abertridwr  yn 
awr  yw,  Cwmyraber,  ac  y  mae  yn  sefyll 
tua  milldir  o  Gaerffili,  a  haner  miUdir 
o  hen  eglwys  barchus  y  Groes  Wen,  lle 
mae  llwch  y  ddau  fardd  enwog  leuan 
Gwynedd  a  Chaledfryn  yn  llechu  hyd 
nes  y  chwytho  yr  archangel 

"  Yn  ei  gom  mingom  mawr." 

Yr  oedd  Shon  Cent,  pan  nad  oedd 
ond  hogyn  ieuanc,  yn  hynod  awyddus 
am  addysg,  a  phenderfynodd  ei  gyr- 
haedd  os  cawsai  einioes  ac  iechyd. 
Dyma  ei  ddewis  bethau  pan  ydoedd  yn 
fachgen  tlawd  yn  Nghwm-yr-aber,  ac 
yn  cael  ei  adnabod  wrth  yr  enw  Shoni, 
Abertridwr : 

Myvyr  encilgoed, 
Trem  serchawg, 


Wynebpryd  siriawl, 
Boddlondeb  i*r  byd  a  vo, 
Cof  am  gâr  a  chyfaill, 
Hoffi  rhagorgamp, 
Blasog  bwyd  a  vo, 
Ymddwyn  yn  syber,  &€• 

Dywedai  Shon  Bradford  amShon  Cent, 
*'  Mai  hynod  am  awen  a  deall  oedd  yn 
fachgen;  ond  cfel  y  bu  erioed,  ac  y 
bydd  byth)  ei  gymydogion  a  genfigen- 
ent  wrtho,  ac  a'i  hanmharchent  yn  an- 
nghyfiawn,  ac  yntau  yn  fachgen  tlawd, 
wedi  colli  tad  amam." 

Yr  oedd  rhieni  Shon,  tra  fuont  fyw, 
yn  rhoddi  pob  cymorth  ag  a  fedrent 
i'w  mab  gael  ychydig  addysg,  o  her- 
wydd  ei  fod  mor  awyddus  am  dano. 
Yr  oedd  gan  Shon  y  pryd  hwnw  ew- 
ythr  yn  byw  yn  mhlwyf  Pentyrch  ;  ac 
yr  oedd  yn  fonach  gwir  ddysgedig ;  ac 
yr  oedd  mor  haelfrydig  ar  ei  ddysgeid- 
iaeth  eang,  fel  yr  oedd  yn  foddlon  ei 
chyfranu  yn  rhad  ac  am  ddim  i  bwy 
bynag  a  fuasai  yn  dyfod  ato  iV  der- 
byn.  Gwnaeth  Shoni  bach  y  goreu  o'r 
cyfleusdra  hwn.  Cychwynai  yn  y  bor- 
eu  o  Abertridwr,  tua  Phentyrch,  i*r  ys- 
gol  at  ei  ewythr,  gwlaw  a  hinon,  rhew 
ac  eira,  yr  un  fath ;  ac  yr  oedd  yn  yf- 
ed  dysgeidiaeth  helaeth  ei  ewythr  gyda 
rhwyddineb  a  chywirdeb  anhefelydd. 

Dywedir  nad  neb  Uai  na  Dafydd  Ddu 
Hiraddug,  ydoedd  y  monach  dysgedìg 
a  haelfrydig  hwn ;  ac  y  mae  y  ile  yr 
oedd  yn  byw  ynddo  yn  myned  o  dan 
yr  enw  "  Llwyn  Dafydd  Ddu,*'  hyd  y 
dydd  heddyw. 

Wedi  i  Shon  gladdu  ei  dad  a'i  fam, 
cymerodd  ei  ewythr  ef  i'w  dy  ato  ei 
hun ;  ac  yr  oedd  hyny  yn  ateb  chwaeth 
Shon  gystal  a  phe  buasai  yn  cael  der- 
byniad  i  Ooleg  Rhydychain.  Yn  fiian 
wedi  hyny  cafodd  Dafydd  Ddu  ddyr- 
chafìad  eglwysig,  meddai  Dafydd  Mor- 
ganwg,  yn  ei  lyfr  rhagorol  ar  Hanes 
Morganwg ;  a  chafodd  f)n¥oliaeth  Bod- 
fari,  Sir  Fiint.  Cymerodd  ei  nai  bych- 
an  gydag  ef,  er  mwyn  ymgeleddu  ei 
gorph  a'i  feddwl — ei  feddwl  yn  neiU- 
duol,  o  herwydd  yr  oedd  yn  gwybod 
fod  ganddo  feddwl  seraph.  Ond  wele 
eto  ergyd  arall  i  Shon,  can  drymed  a 
choüi  ei  dad  a'i  fam,  sef  marw  ei  ew- 


Digitized 


byGoogle 


174 


Dr,  loan  Ceni. 


[Medi, 


ythr,  gan  ei  adael  yntau  yn  hogyn  ty- 
lawd,  amddifad,  heb  gar  na  chyfaill, 
yn  mhlith  dyeithriaid,  Felly  pender- 
fynodd  ddychwelyd  yn  ol  iV  hen  ardal 
enedigol,  ac  i  wneyd  yr  hyn  a  allai  at 
ei  fywoliaeth  gyda  yr  amaethwyr.  Caf- 
odd  le  gydag  amaethwr  yn  ymyl  ei  hen 
gartref,  yr  hyn  oedd  ef  yn  ei  hoffì  yn 
fawr.  Ónd  dygwyddodd  i'w  feistr  fod 
yn  hen  greadur  cas  iawn ;  ac  yr  oedd 
yn  dwrdio  ac  yn  curo  Shon  bach  am- 
ddifad,  a  hyny  mor  ddidrugaredd  a 
phe  buasai  ful  neu  Iwdn  asyn  gwyllt. 
Y  mae  llawer  o  fechgyn  a  genethod 
bychain,  amddifaid  a  diamddiffyn,  yn 
cael  eu  dwrdio  a'u  trin  yn  erwin  gan 
feistriaid  creulon,  dideimlad  a  disyn- 
wyr.  Duw  a  dalo  i'r  cyfryw  rai  yn  eu 
bathion  eu  hunain,  yw  hyd  a  iled  fy 
ngweddi  i  drostynt. 

Gan  nad  oedd  Shon  fychan  yn  cael 
ei  drin  gan  ei  feistr  yn  debyg  fel  y  dy- 
lasai,  penderfynodd  ymadael  i  chwilio 
am  well  lle.  Cychwynodd  heb  ddy- 
weyd  gair  wrth  neb,  heb  ddim  yn  ei 
feddiant  ond  ychydig  ddiUad  am  dano, 
a  nifer  bychan  o  lyfrau,  y  rhai  yn  ddi- 
au  oedd  ei  ewythr  wedi  ei  anrhegu  â 
hwy  ;  ac  os  felly,  nid  bychan  oedd  eu 
gwerth  yn  ei  olwg.  Trodd  ei  wyneb 
tua  Mynwy,  gan  gyfeirio  tua  chodiad 
haul ;  a  chroesodd  Gwent  o'r  naill 
ochr  i'r  llall,  heb  gael  neb  i'w  gyflogi, 
yn  ol  dim  a  wyddus  yn  amgen.  Wedi 
iddo  gyrhaedd  Sir  Henffordd,  aeth  at 
balas  boneddwr  o*r  enw  Syr  John  Scud- 
amore,  yr  hwn  oedd  yn  briod  ä  merch 
y  gwladgarwr  dewr  a  diffuant,  Owain 
Gl)mdwr.  Cafodd  le  yno  i  ofalu  ara  y 
ceffylau,  ac  i  gael  ei  wala  o  fwyd,  ych- 
ydig  o  arian,  a  gwely  i  gysgu  y  nos  yn 
yr  ystabl. 

Nid  hir  y  bu  ei  ffyddlondeb  gyda  y 
ceffylau  cyn  eniU  sylw  ei  feistr.  De- 
allodd  hefyd  fod  ei  farchwas  bychan 
yn  perchenogi  ychydig  o  lyfrau,  a'i  fod 
yn  medru  eu  darlien  ;  ac  yr  oedd  fod 
bachgenyn  tlawd  fel  Shon  yn  medru 
darllen,  y  pryd  hwnw,  yn  gy maint  o 
ryfeddod  a  phe  byddai  dyn  yn  awr  yn 
Uyncu  das  o  wair.  Aeth  ei  feistr  i 
brofi  Shon,  er  mwyn  cael  gweled  ei  hun 
pa  un  ai  darllen  yn  wirioneddol,  neu 
ynte  ai  ffugio  darllen  ydoedd  ;  ac  er  ei 


fawr  syndod  fe  welodd  fod  ei  farch-was 
yn  medru  darllen  C)anraeg,  Saesnaeg, 
a  Lladin,  gyda  rhwyddineb  a  chywir- 
deb ;  ac  nid  yn  unig  h^my,  ond  yn  eu 
deall  yn  drwyadl  hefyd.  Pan  welodd 
ei  feistr  beth  felly,  dywedodd  wrth 
Shon  na  chawsai  ef  ddim  bod  ychwan- 
eg  yn  yr  ystabl  i  ofalu  am  y  ceffylau  ; 
fod  yn  rhaid  iddo  ddod  i*r  palas,  yn 
athraw  i'w  biant ;  ac  felly  bu.  Dyna 
godiad  i  Shoni  bach,  Abertridwr, 
onide  ?  Beth  ond  athrylith  annhraeth- 
ol  ei^grym  a  allasai  wneyd  peth  mor 
fawr  a  hynjma  ?  Gresyn  na  fuasai  Mr. 
Humphrey,  New  York,  yn  rhoddi  hyn- 
yna  yn  ei  awdl  orchestol  ar  Athrylith, 
yn  lle  rhai  o'r  cymeriadau  estronol 
sydd  yn  ei  britho. 

Wedi  i  Shon  fod  yn  athraw  am  flyn- 
yddau  i  feibion  a  merched  Syr  John 
Scudamore,  a  chyflawni  ei  swydd  mor 
ddeheuig,  a  bod  ei  ymarweddiad  a'i 
fuchedd  yn  ddifrycheulyd,  ac  o  jmi 
crefyddol,  penderfynodd  ei  feistr  ei 
anfon  i'r  coleg  i  Éhydychain,  a  thalu 
ei  draul  ei  hun.  Bu  yno  am  flynydd- 
oedd,  nes  daeth  yn  un  o  brif  ddysged- 
igioH  y  coleg,  ac  enillodd  y  gradd  o 
D.  D.  Yno  urddwyd  ef  yn  offeîríad,  a 
chafodd  eglwys  yn  Emlyn,  meddai  Da- 
fydd  Morganwg.  Ond  beth  bynag  am 
hyny,  nid  hir  y  bu  yno  cyn  cael  gal- 
wad  i  ddod  yn  offeiriad  teulu  iV  hen 
feistr,  Syr  John  Scudamore,  i  Kent- 
church ;  ac  yno  lle  bu  hyd  derfyn  ei 
oes,   mewn  parch  ac  anrhydedd  mawr. 

Óddiwrch  Kentchurch  y  cafodd  y 
cyfenw  Kent.  Nid  wyf  yn  gwybod  ei 
gyfenw  cyn  hyny  ;  Shonì,  Abèrtridwr, 
oeddynt  yn  ei  alw  yn  ei  ardal  enedig- 
ol,  nes  cafodd  y  cyfenw  Kent. 

Urddwyd  y  l)r.  Shon  Cent  yn  offeir- 
iad  gan  yr  £glwys  Babaidd,  a  gwasan-^ 
aethodd  hi  yn  ffyddlawn  am  íìynydd- 
au  ;  ond  yr  oedd  yn  canfod  llygredig- 
aethau  yn  ymlusgo  iddi  yn  dra  chyf- 
lyro,  ac  ni  phetrusai  yntau  gyhoeddi  yn 
eu  herbyn.  Dyma  fel  y  d^rwed  lolo 
Morganwg  ar  ol  Shon  Bradford,  yn  y 
Myyyrian  Archaiology  of  Wales  : 

**  Yr  oedd  yn  wr  hen  iawn  yn  marw; 
yr  oedd  ev  yn  gweled  y  mawr  lygred- 
igaeth  ag  oeddynt  wedi  ymlusgo  i 
mewn  i*n  eglwys,  ac  yn  dwyn  ei  dyst- 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Dr,  loan  Cent 


175 


iolaeth  yn  vawr  yn  eu  herbyn;  am 
hyny  y  cyvrivid  ef  yn  un  o'r  Lolariaid." 

Yr  oedd  y  Dr.  Shon  Cent  yn  Lolar- 
iad,  fel  y  prawf  ei  Gywyddau  Coffa  am 
ei  anwyí  gyfaill  Syr  John  Oldcastle, 
neu  Arglwydd  Gobhara,  yr  hwn  a  rost- 
iwyd  gan  y  Pabyddion  tanllyd,  wrth 
dân  araf,  am  ei  fod  yn  un  o'r  Lolar- 
iaid.  Gan  fod  y  Dr.  S.  Cent  yn  Lolar- 
iad,  yr  oedd  yn  fwy  na  haner  Bedydd- 
iwr,  gan  fod  y  Lolariaid  yn  ymwrthod 
â  bedydd  babanod  fel  seremoni  afreid- 
iol.  Mae  llawer  yn  rhyfeddu  pa  fpáá 
y  diangodd  y  Dr.  Cent  rhag  cael  ei 
wneyd  yn  aberth  tanllyd  i  ddofi  llid 
eiriasboeth  y  Pabyddion,  fel  y  gwnaeth- 
ent  a'i  gyfaill  anwyl  Arglwydd  Gob- 
ham.  Credai  y  ddau,  "  Fod  pob  tra- 
ddodiad  na  ddysgir  yn  yr  Ysgrythyr, 
yn  afreidiol  a  drygionus,  ac  na  ofyna 
Duw  ragor  gan  y  Cristion  yn  y  bywyd 
hwn  nag  ufuddhau  i  orchymynion  ei 
gyfraith  fendigedig.  Ac  os  gofyna  oflf- 
eiriad  neu  Bab  fwy  na  hyn,  neu  ryw 
feth  arall  o  ufudd-dod,  ei  fod  yn  elyn  i 
Grist,  ac  yn  codi  ei  hun  uwchlaw  Duw.'^ 
Nid  yw  athrawiaeth  fel  hona  yn  dygy- 
mod  dim  â  daliadau  y  Pabyddion  yn 
eiri  dyddiau  ni,  llai  o  lawer  yn  nyddiau 
y  Dr.  Cent,  tua  phedwar  can'  míynedd 
yn  ol.  Yr  oedd  y  Dr.  yn  pregethu 
athrawiaeth  felly  bob  Sabboth  am  law- 
er  o  flynyddau ;  a  chan  fod  Pabydd- 
iaeth  ar  yr  orsedd,  yn  y  Senedd,  ac  yn 
yr  eglwys,  mae  yn  syndod  braidd  na 
fuasent  wedi  rhoddi  taw  amo,  trwy 
wneyd  i'r  tân  ei  droi  yn  Uudw.  ''Ond 
a  fyno  Duw  a  fydd,  a'r  hyn  ni  fyno  ni 
fydd.'' 

Er  fod  y  Dr.  Shon  Cent  yn  Lolariad, 
eto  cadwodd  ei  le  fel  offeiriad  yn  yr 
eglwys  tra  fu  byw.  Nid  oedd  am  ym- 
neillduo  oddiwrth  yr  Eglwys  Babaidd, 
ond  am  ei  diwygio  a'i  phuro  oddiwrth 
y  sothach  anghristaidd  oeddynt  wedi 
dyfod  i  mewn  iddi  fel  afon  ddinystriol. 
Yr  oedd  y  Dr.  Shon  Cent  yr  un  fath 
yn  union  a'r  Dr.  John  Wickliífe,  "Ser- 
en  Ddydd  y  Diwygiad,"  fel  ei  gelwir. 
Nid  oedd  y  Dr.  Wickliffe  am  ymadael 
â'r  Eglwys  Babaidd,  o  herwydd  bu  fyw 
a  marw  yn  offeiriad  ynddi ;  ond  yr 
oedd  am  ei  diwygio  a'i  phuro  oddiwrth 
y  Uygredigaethau  drewedig  oedd  yn  ei 


chynteddau.  Mae  yn  amlwg  oddiwrth 
y  áeithiau  yna  mai  dau  Buritan  oedd  y 
Dr.  Wicklíffe  a'r  Dr.  Cent ;  a  phe  bu- 
asent  yn  byw  )m  oes  î)lizabeth,  dyna 
fuasent  yn  cael  eu  galw,  Yr  oedd  y 
Dr.  Shon  Cent  yn  ddyn  hynod  lafurus, 
fel  llenorydd,  bardd,  a  duwinydd. 
Dywed  y  Parch.  D.  Peter,  Caerfyrddin, 
yn  Hanes  Crefydd  yn  Nghymru,  am 
dano  fel  hyn:  **  Yn  nghylch  yr  amser 
hyn  (sef  yr  amser  y  Uosgwyd  i  farwol- 
aeth  Syr  John  Oldcastle  am  ei  gref- 
ydd),  yr  oedd  Dr.  John  Cent,  yr  hwn 
oedd  yn  brydydd  ac  yn  dduwinydd  en- 
wog,  yn  ei  flodau.  Yr  oedd  ef  yn  un 
o'r  Lolariaid,  ac  ysgrifenodd  lawer  o 
lyfrau  ar  dduwinyddiaeth,  yn  yr  iaith 
Ladin,  a  llawer  o  brydyddiaeth  yn  yr 
iaith  Gymraeg. 

Oblegid  fod  Dr.  John  Cent  yn  fwy 
ei  ddysg  a'i  wybodaeth  na'r  cyffredin, 
y  bobl  anwybodus  a  choelgrefyddol  a 
dybient  ei  fod  yn  swynwr ;  ac  adrodd- 
ir  llawer  o  bethau  gwag  a  disail  yn 
nghylch  ei  fasnach  â'rdiafol,  hyd  hedd- 
yw.*'  Nid  wyf  yn  gwybod  yn  sicr  pa 
le  y  gellir  cael  golwg  ar  lyfrau  duwin- 
yddol  Dr.  Shon  Cent ;  ond  tybiwyf  y 
gellid  eu  gweled  yn  rhai  o  lyfrgelloedd 
Rhydychain,  neu  o  leiaf  mi  glywais 
beth  felly.  Ond  am  ei  farddoniaeth 
Gymreig,  y  raae  Uawer  o  hono  ar  gael, 
ychydig  yn  argraffedig,  a  llawer  mewn 
llaw-ysgrifau.  Gwelais  amryw  o  gyy^- 
yddau  o'i  waith  gan  Cynddelw,  mewn 
llaw-ysgrif.  Yr  oeddynt  wedi  eu  hys- 
grifenu  yn  gampus,  mewn  llaw  fras, 
ddim  yn  annhebyg  i  law-ysgrif  J.  W. 
Jones,  y  Drych,  Mae  yn  ofid  genyf 
yn  awr  na  fuaswn  wedi  eu  cofio ;  ond 
hyny  ni  wnaethum.  Bu  ymryson 
barddonol  go  chwerw  rhyngddo  ef  a 
Rhys  Goch  o  Eryri,  yn  nghylch  drwg- 
ymarwçddiad  beirdd  yr  oes  hono.  Yr 
oedd  Rhys  yn  credu  mai 

•*  Ysbryd  Glan  fel  tân  tyner— puredig, 
Paradwys  oleufer," 

oedd  awen  y  beirdd  Cymreig.  Ond  yr 
oedd  y  Dr.  Cent  yn  amheu,  a  hyny  o 
herwydd  drwg-ymarweddiad  y  beirdd. 
Credai  mai  yr  Ysbryd  Glan  oedd  awen 
Esay,  mab  Amos,  ac  eraill  o'r  pro- 
phwydi  ysbrydoledig,  ac   yn  neiUduol 


Digitized 


byGoogle 


176 


Bedyddwyr  Bareuol  Fennsylvania, 


FMedi, 


Awen  Crist.  Ond  gwadai  yn  bender- 
fynol  mai  nid  Ysbryd  Glan  oedd  awen 
beirdd  y  Cymry,  fel  y  prawf  y  llinellau 
canlynol  o'i  eiddo : 

**  Dwg  ryw  awen,  dioer,  ewybr, 
Y  sy'n  y  byd  loywbprd  Iwybr ; 
Awen  gan  Gríst,  ddidrist  ddadl, 
O  iawn  dro,  awen  drwyadl : 
Awen  arall,  nid  call  cant, 
Ar  gelwydd  fudr  argoeliant, 
Yr  hon  a  gafas  Gwyr  Hu, 
Camrwysg  brydyddion  Cymru." 

Mae  yn  amlwg  oddiwrth  y  llinellau 
uchod  fod  y  Dr.  Shon  Cent,  heblaw 
puro  yr  eglwys  oddiwrth  y  llygredie^- 
aeth  Pabyddol  oedd  wedi  ymlusgo  iddi, 
ei  fod  am  buro  barddoniaeth  ei  genedl 
hefyd  oddiwrth  y  twyll  a'r  rhagrith 
oeddynt  wedi  ymiusgo  i  mewn,  yr  un 
fath  yn  union  ag  y  mae  yn  ein  dyddiau 
ni.  Nid  oes  eisiau  ychwaneg  i  brofi 
hynyna  na  darllen  y  marwnadau  sydd 
yn  gorfritho  maes  ein  barddoniaeth  y 
blynyddoedd  hyn.  Y  mae  y  llinellau 
d)rfynedig  yví  dangos  hefyd  ei  fod  yn 
fardd  o'r  dosbarth  blaenaf. 

Dyf)maf  eto  ychydig  linellau  o'i 
Gywydd  i'r  Nef,  y  rhai  a  ddangosant 
yr  un  peth : 

'*  Llan  uchel  yn  llawn  iechyd, 
O  bob  dirífwch  o'r  byd ; 
Llawn  traserch  yw,  llawn  trysor, 
Llawn  cerdd  felusig  mewn  cor  ; 
Llawn,  llawn,  llawn,  llawn  llawenydd, 
Llawn  oesdeg,  heb  nos  ond  dydd; 
Llawn  aml  yw'r  ilan  yma, 
Llawn,  Uawn  yw  o  bob  dawn  da." 

Dywed  Shon  Bradford  fod  Shon 
Cent  yn  gydoeswr  a  Dafydd  ab  Gwil- 
ym  y  ac  y  mae  ei  Gywydd  i'r  Nef  yn 
profi  hyny,  neu  o  leiaf  ei  fod  wedi  ei 
gyfansoddì  cyn  i  Llawdden  berffeithio 
y  gynganedd  yn  Eisteddfod  fawr  Caer- 
fyrddin  yn  y  flwyddjm  1450.  Gan  fod 
y  papyr  yn  darfod,  rhaid  i  minau  der- 
fynu  gyda  dweyd, 

loan  Cent  oedd  Gristio'n  cu — ^yn  gadam 
Ddysgawdwr  i*n  dysgu  ; 
A  chywrain  barch  arwain  bu 
Reidusion  at  Gríst  lesu. 


— Byddwn  fyw  fel  y  dylem,  sef  yn 
dduwiol ;  yna  ni  a  gawn  farw  fel  y  dy- 
munem,  sef  yn  ddedwydd. 


BEDYDDWYR  BOREUOL  PEHRSYL- 
YAHIA. 

GAN  Y  FARCH.  E.  EDWAROS,  COATSYILLR,  PA. 
RHAN   IV. 

Tybiasom  yn  oreu,  rhag  gwneyd  ys- 
grif  faith,  dori'r  hyn  y  bwriadwyd  ei 
gynwys  yn  Rhif  III.  yn  ddau.  Nid 
ydym  yn  sicr  na  flina  y  darllenydd  ar 
fy  nodion  gwasgaredig.  Cofus  genym 
am  bregethwr  yn  Nghymru  a  arferai 
gysuro  ei  wrandawyr  gan  ddweyd  '*  Yr 
ydym  yn  tynu  tua'r  amen.^^  Gwir  fod 
y  gymydogaeth  yn  bur  eang,  ond  yr 
oedd  y  pregethwr  yn  golygu  dyfod  i*r 
terfyn  rhyw  bryd.  Yr  wyf  am  hysbysu 
na  bydd  ond  un  ysgrif  ar  ol  hon,  ar  y 
pwnc  yr  ydym  wedi  ceisio  ei  godi  i 
sylw  yn  yr  erthyglau  hyn. 

Yr  Hen  Lyfr 

y  cyfeiriasom  ato  yw  y  Beibl  Teuluaidd 
sydd  wedi  gadael  cymaint  o'i  argraff  ar 
y  Uwyth  diaconaidd  a  nodasom,  o  waed 
Cymreig.  Fel  hyn  y  soniai  Rachel 
Powell,  merch  yr  hen  flaenor  John,  a 
chwaer  y  blaenor  Abel  G.,  sydd  yn  awr 
o  dan  fy  ngofal  yma  :  Yn  ol  a  ddysgais 
i,  meddianwyd  y  Uyfr  yn  gyntaf  gan 
Richard  Miles,  Cymro  a  ddaeth  i'r 
wlad  hon,  ac  a  sefydlodd  yn  neu  ger- 
llaw  i  Montgomery  County.  Ar  farw- 
olaeth  hwn,  daeth  y  Beibl  yn  eiddo  îV 
fab-yn-nghyfraith,  y  Parch.  Benjamin 
Griffilhs,  ac  ar  ei  ol  yntau  yn  eiddo  y 
Parch.  Abel  Griffiths,  ei  fab.  Rhodd- 
odd  Abel  ef  i*w  fab  yntau,  sef  John, 
gan  yr  hwn  ei  cludwyd  i  Baltimore,  lle 
y  bu  farw  John  Griffiths,  yn  Medi, 
1795.  Wedi  hyn  syrthiodd  y  trysor 
gwerthfawr  i  Elizabeth  Griffiths,  chwaer 
John.  Yr  oedd  hon  yn  byw  yn  Phila- 
delphia,  ac  felly  anfonwyd  y  Beibl  iddi 
hi.  Ar  y  ffbrdd,  yn  Georgetown,  ys- 
beiliwyd  y  llyfr  o'r  cefn,  y  clasp^  a'r 
gofrestr  deuluaidd.  Bu  hyn  yn  an- 
fíawd  enfawr.  Pa  fodd  bynag,  yn  y 
zyixj^  gyflwr  y  daeth  yr  hen  lyfr  i  fedd- 
iant  Elizabeth,  gor-wyres  y  Richard 
Miles  a  nodwyd.  Ar  ol  marwolaeth 
hon  trosglwyddwyd  y  Beibl  i'w  chwaer, 
sef  Mrs.    Rachel  Powell,  mam  yr  hen 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Bedyddwyr  Bareuol  Pennsylvania, 


177 


ílaenor  John  G.,  i'r  hwn  y  rhoddodd 
hi  y  relic  enwog.  Am  yspaid  blynydd- 
oedd  bu  y  gyfrol  sanctaidd  o  hanes 
dyddorol  yn  nhy  hwn  ac  yn  fendithiol 
i'w  deulu.  Mynai  rhai  o*r  gweinidog- 
ion  i'r  hen  frawd  Powell  osod  y  Beibl 
yn  feddiant  i'r  enwad,  a'i  gyflwyno  yn 
anrheg  i  Goleg  Duwinyddol  Rochester, 
N.  Y.,  ond  barnodd  yntau  yn  naturiol 
y  galíai  fod  o  gymaint  defnydd  yn 
ílyfrgell  athrofa  Lewisburgh,  Pa.,  ac 
felly  y  bu.  Yno  y  mae  yr  hen  gyfrol 
gysegredig,  ond  mewn  rhwymiad  new- 
ydd.  Y  raae  yn  gyfieithiad  hen,  gan 
Theodore  Beza,  ac  wedi  ei  argraffu  yn 
Llundain,  mor  foreu  ^1587.*  Os)n¥ 
yr  Hen  Lyfr  anwyl  wedi  myned  o  fedd- 
iant  y  teuíu  diaconaidd,  y  mae  ei  ddy- 
lanwad  yn  aros,  ac  yn  cael  ei  arddang- 
os  mewn  aml  i  lythyr  Crist  a  ddeallir 
ac  a  ddarllenir  yn  y  parthau  hyn. 

Yr  Hen  Wtaig 

oedd  mewn  golwg  genym  sydd  fam  yn 
Israel,  ac  yn  ymyl  pedwar-ugain-a-deg 
oed.  Y  mae  ei  chartref  o  fewn  tua 
thair  milltir  i  Coatsville,  yn  West 
Coln.  Ei  henw  )rw  PoUy  Doran. 
Mor  foreu  a  Mai,  181 4,  bedyddiwyd 
hi,  a  chafodd  ei  derbyn  yn  aelod  o  eg- 
Iwys  y  Dyffryn  Mawr,  tua  deunaw  miU- 
tir  o  Philadelphia.  Dywedodd  wrth- 
ym  mai  y  Parch.  Dafydd  Jones,  taid 
yr  aelod  o'r  Ddeddf-wneuthurfa  yn 
Harrisburgh,  yr  Anrh,  Horatio  Gates 
Jones,  oedd  yn  pregethu  pryd  hwnw 
yn  eglwys  y  Dyflryn.  Gwelodd  dad 
Horatio,  mab  y  pregethwr  Horatio,  yn 
cael  ei  fedyddio.  Nid  oedd  hi  ond 
îeuanc  iawn  y  pryd  hwnw,  a  meddyliai 
fod  y  gweinidog  yn  greulawn  dros  ben 
pan  yn  bygwth  boddi  dyn  !  Cymro  o 
Gymru  oedd  taid  Mrs.  Doran,  a  Jones 
oedd  ei  enw  yntau  hefyd.  Wedi  ym- 
uno  â'r  achos  pan  nad  oedd  ond  21 
neu  22  oed,  y  mae   yn  parhau  yn  selog 

•Dichon  y  carai  rhywun  hofF,  fel  fy  hun,  o 
hen  bethau,  i  mi  frrybwyll  íod  yn  meddiant  y 
blaenor  Abel  G.  Powell,  hen  lyfr  a  argraffwyd 
yn  Llundain  yn  1681,  sef  gwaith  enwog  Benj. 
Keach  ar  "  Gydmariaethau  Ysgrythyrol. "  Y 
mae  hwn  yn  dwyn  enw  John  Davies,  1733, 
yna  Rachel  Powel),  nain  Abel,  yna  Ábel  G. 
Powell,  rhodd  gan  ei  nain  1844. 


neiUduol  dros  ei  hegwyddorion  hyd  y 
dydd  hwn.  Y  mae  ei  brawd  yn  byw 
gyda  hi,  sydd  tua  blwyddyn  a  haner 
yn  hynach ;  ac  y  mae  yn  bleser  genyf 
alw  i*w  gweled  a'u  cysuro.  Nid  oedd 
am'gylchiadau  y  chwaer  Doran  yn  can- 
iatau  iddi  gadw  cerbyd,  ac  yr  oedd  tua 
saith  miUtir  o'i  thy  i  gapel  Hephzibah, 
er  hyn  oll  cerddai  bob  Sabboth  agos 
am  yspaid  pymtheng  mlynedd  ac 
ychwaneg  i'r  addoldy  ac  yn  ol.  Un- 
odd  mewn  priodas  â  Phabydd,  ac  ni 
chafodd  fawr  gefnogaeth  gan  ei  gwr  yn 
ei  hymdrech  i  wasanaethu  yr  Arglwydd. 
Pa  fodd  bynag,  y  mae  ei  chlod  yn  y 
cylchoedd  hyn  am  ei  hymdrech  a'i 
defnyddioldeb.  Gosododd  ei  meddwl 
ar  gael  capel  yn  agos  i'w  chartref,  ac  y 
mae  hen  eglw^rs  West  Coln,  lle  yr  wyf 
yn  pregethu  ddau  brydnawn  Sabboth 
yn  y  mis,  yn  gofgolofn  i'w  ffyddlondeb 
hi.  Arferai  y  Parch.  John  S.  Jenkins, 
gwr  da  o  waed  Cymreig,  bregethu  yma 
am  flynyddoedd.  Gobeithiwn  y  gwel- 
ir  yr  hen  faes  yn  adfywio  eto.  Er  nad 
oes  ond  ychydig  o  aelodau  wedi  eu  gad- 
ael,  y  maent  yn  anturio  gwneyd  cryn 
gyfnewidiad  yn  agwedd  y  capel,  yn 
ddioedi.  Ceir  yn  y  gladdfa  sydd  yn 
ymyl  amry w  enwau  Cymreig  ar  y  bedd- 
lechau.  Cyn  bo  hir,  gosodir  gweddiU- 
ion  yr  hen  wraig  i  orphwys  yn  y 
NecrapoUs  hon — dinas  y  meirw ;  canys 
er  fod  ei  chof  yn  dda,  a'i  thafod  a4 
chalon  yn  iach,  y  mae  yn  gloíf  a  ífael- 
edig  ei  haelodau. 

Yn  y  nesaf,  a'r  olaf,  o'r  brys-ysgrif- 
au  hyn,  gwnawn  sylw  o  Hephzibah,  ac 
o  enwau  Oymreigaidd  y  cylchoedd  hyn. 


— MaeSultan  Twrcí  wedi  caniatau  1,500,000 
o  erwau  o  dir  yn  rhandir  Gilead  a  Moab,  i 
drefedigaeth  luddewig.  V  mae  wedi  derbyn 
ei  däl  am  y  tir  oddiwrth  luddewon  cyfoethog. 
Mae  y  tir  wedi  gorwedd  yn  hir  yn  ddidrin- 
iaeth,  yn  benaf  o  herwydd  fod  yr  Arabiaid  di- 
ddeddf  wedi  bod  yn  crwydro  drwyddynt. 
Amcan  yr  luddewon  ag  ydynt  yn  trefnu  yr 
anturiaeth  yw  sefydlu  trefedigaeth  fawr  o'u 
cenedl  yno. 

— Dywed  gohebydd  o  Rufain  fod  cynygìon 
difrifol  wedl  cael  eu  gwneyd  yn  ddiweddar  i'r 
Pab,  yn  ei  anog  i  drosglwyddo  sedd  yr  Esgob- 
aeth  Sanctaidd  i  America,  Ue  y  sicrheir  setyii- 
fa  annibynol  iddo  ef. 


Digitized 


byGoogle 


X78 


Y  Diweddar  Batch.  Benj\  £.  Bawetu 


[Medi, 


COFIANT 

Y  DiwEDDAR  Barch.  Benj.  E.  Bowen, 
Olyphant,  Pa. 

Mae  coflfadwriaeth  y  da  a'r  rhin- 
weddol  yn  werth  ei  gofnodi ;  yn  ddy- 
ddorol  i'r  oes  a  ddel  i'w  ddarllen,  ac 
edmygu  y  cymeriad  Cristionogoí  yn 
myd  y  profedigaethau.  Cymeriad  wedi 
ei  addurno  â  rhinweddau  nefol  ydoedd 
eiddo  ein  diweddar  írawd  Bowen.  Yr 
oedd  addfwynder  a  gostyngeiddrwydd 
yn  nodweddion  ei  fywyd  llafurus.  Ni 
fynai  wthio  ei  hun  ar  y  blaen,  ac  i  sylw 
cyhoeddus;  na,  blodeuyn  ydoedd  yn 
ngardd  ei  Àrglwydd  a  ymagorai  yn  ei 
brydferthwch  swynol,  gan  berarogli  o'i 
gwmpas ;  nid  yn  aml  y  ceid  ef  yn  y 
gwely  blodau,  ond  yn  nghwr  yr  ardd, 
ac  yno  yn  gwenu  ar  bawb  o'i  amgylch. 
Mae'r  seren  wibiog,  gynfFonog,  yn 
galw  sylw'r  byd  ati  pan  wnel  ei  hym- 
ddangosiad  ;  nid  comed  oedd  y  brawd, 
ond  seren  sefydlog  y  gwyddid  pa  le  i'w 
chael  yn  nos  adfyd,  ac  yn  hwyrddydd 
bywyd.  Nid  gwynt  ystormus  ydoedd, 
yn  cynhyrfu  íFordd  yr  elai,  ond  awel 
fwyn  ac  adfywiol  yn  nydd  y  poethder 
mawr ;  afonig  ddofn  yn  ymddolenu 
drwy'r  glyn  yn  ddystaw  ac  araf,  ac  nid 
comant  trystfawr,  yn  agored  i  sychu  yn 
nhymor  haf,  yn  ansefydlog  fel  Ephraim, 
gan  droi  yn  siomiant  i'w  edmygwyr. 
Na,  deuai  atom  fel  gwlithyn  perlog,  yn 
dawel  a  didwrw,  ac  nid  yn  ddylif  i 
foddi  y  gymydogaeth ;  yn  hyn  yr  oedd 
ei  fawredd  a'i  ddefnyddioldeb  yn  gyn- 
wysedig.  Un  o  fechgyn  sir  Gaerfyr- 
ddin  ydoedd — un  ardal,  Rhydargaeau, 
yn  adwedd  iddo  fiynyddoedd  ei  oes — 
lle  bu  James  Davies  yn  llafurio,  David 
Eyans,  Ffynonhenry,  â*i  arabedd  yn 
swyno'r  bobl ;  a  Joshua  Watkins,  Caer- 
fyrddin,  yn  traddodi  iddynt  fawrion 
weithredoedd  Duw. 

Ganwyd  Benjamin  E.  Bowen,  Mai 
lo,  1810,  mewn  Ue  a  adnabyddir  wrth 
yr  enw  **  Pen  Boreu  Bach,*'  yn  mhlwyt 
Abergwili.  Nid  ydym  yn  gwybod  ne- 
mawr  o  hanes  boreuol  ein  hanwyl 
frawd,  amgen  ei  fod  wedi  dechreu  ei 
yrfa  grefyddol  yn  foreu,  pan  yn  13 
oed — ei  fod  wedi  dysgu  y  gelfyddyd  o 


wneyd   esgidiau   yn  dda,  canys  crydd 
oedd  efe  o  ran  ei  alwedigaeth,  a  phar- 
haodd  i  raddau  mwy  neu  lai  drwy  ei 
oes  i  ddilyn  yr  aiwedigaeth  hono ;  son- 
iai  lawer  am  y  laŷstone,  a  byddai  wrth 
ei  fodd  ar  y  sedd  yn  y  gweithdy.     Tra 
yn   ieuanc,   gwnaeth    ei    ffordd    tua'r 
gweithfeydd  yn  sir  Forganwg  ;  yr  han- 
es  cyntaf  gawn  am  dano   yw,    ei  fod 
mewn  undeb  crefyddol   yn  yr  eglwys 
Gynulleidfaol  yn  Maesteg,  a  pherthyn- 
ai  i'r  undeb  parchus  hwnw  pan  welsom 
ef  gyntaf  yn  Minersville,   Pa.,  yn  y  fl. 
1845,  2ic  yn  cael  ei  gydnabod  yn  breg- 
ethwr  derbyniol  a  chymeradwy  yn  eu 
plith.     Yn  y  fl.  1831  ymunodd    mewn 
priodas  â  Dinah,  merch  Jenkin  Lloyd, 
o*r  Wig,  Morganwg,  yr  hon  fu  iddo  yn 
ymgeledd  gymwys  yn   mhob  ystyr  o'r 
gair;  ac  wedi   cyd-rodio   dan    yr  iau 
briodasol  am  50   mlynedd,  mae  Mrs. 
Bowen  wedi  goroesi  ei   hanwyl  bríod, 
yn  fam  i  ddeg  o  blant,  tri  o  ba  rai  yd- 
ynt   hedd)n¥   yn   fyw.     Yn  Maesteg  y 
dechreuodd  ein  hanwyl  frawd  a  chwaer 
gyd-fyw  yn   y  rhwymyn  priodasol,  ac 
o'r  Ue  hwnw  y  cychwynasant  i  Ameri- 
ca  yn  y  fl.  1840.     Do,  creuliodd  ddeu- 
gain  mlynedd  yn  ngwlad   machludìad 
haul — deugain  mlynedd  yn  yr  anialwch 
cyn  croesi'r  lorddonen  i'r  Ganaan  hy- 
fryd.     Yn  New  Jersey  y  rhoddodd  Mr. 
Bowen   ei   droed  i  lawr  ar  y  cyfandir 
newydd ;  bu  yno  yií  dilyn  ei  alwedig- 
aeth  dymhorol  am  tua  blwyddyn  o  am- 
ser,  ond  o  herwydd  afìachusrwydd  ylle, 
ymadawodd,   gan  groesi'r  afon  Dela- 
ware  i  Dalaeth  Gwilym  Penn,  a  syrth- 
iodd  ei  goelbren  yn  Philadelphia,  din- 
as  y  cariad  brawdol,  lle  y  bu  ef  a'r  teu- 
lu  yn  aros  am  ystod  pum'  mlynedd,  yn 
gysurus  ac  yn  ddiwyd ;  ond  awyddent 
am  fwy  o  gymdeithas  Gymreig,  ac  am 
y  moddion  crefyddol   yn  yr  hen  iaith 
anwyl  yn  yr  hon  y  magwyd  hwynt,  ac 
y  clywsant  gyntaf  son  am  Geidwad  en- 
aid — yn  nghydag  awydd  yn  y  brawd  i 
fod   yn  fwy  defnyddiol  a  gwasanaeth- 
gar  gyda'r  achos  goreu — yn  îwy  felly 
nag  y  gallasai  fod  yn  mhlith  yr  Amer- 
icaniaid.     Daethont  i  Minersville,  sir 
Schuylkill,  yn  1845  ^^^  1846,  ond  byr 
fu  eu  harosiad  yno ;  bráidd  cyn  fod  y 
babell    wedi    ei    lledu,    darbwyllwyd 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Y  Diweddar  Barch.  Benj.  E,  Bowen. 


179 


hwynt  i  ymadael.  Yr  oeddentyn  teim- 
lo  yn  ddedwydd  yn  mhlith  eu  cenedl 
yn  Maesdre'r  Mwnwyr;  yr  oedd  y  Ue 
)m  un  cynyddol  y  pryd  hwnw,  yr  ach- 
os  yn  addawol  a  llewyrchus  yn  mhlith 
y  Bedyddwyr  a'r  Annibynwyr,  y  brawd 
J.  P.  Harris  yn  bugeilio  y  gorlan  Fed- 
yddiedig,  a'r  Parch.  R.  R.  WiUiams 
newydd  ymsefydlu  yn  fugail  ar  yr  eg- 
Iwys  Gynulleidfaol.  Byddai  ymfiid- 
wyr  o'r  Hen  Wlad  yn  dylifo  wrth  yr 
ugeiniau  i'r  ardal  hon  yr  adeg  hono. 
Daeth  ei  frawd  naturiol,  y  Parch.  D.  E. 
Bowen,  heibio  y  pryd  hwnw,  yn  esgob 
Carbondale,  a  dylanwadodd  ei  frawd 
a'r  teulu  i  symud  i  Luzerne,  y  gwnelai 
yn  well  yno ;  felly  cododd  y  brawd  ei 
babell  drachefn  ;  ac  ar  ein  hymweliad 
â  Carbondale  yr  ydym  yn  ei  gael  yno, 
ac  yn  parhau  gyda  ei  alwedigaeth,  hef* 
yd  yn  pregethu  yr  efengyl  gyda  nerth 
a  deheurwydd  mawr.  Yn  esgobaeth 
y  diweddar  a'r  parchus  frawd  Lewis 
Williams,  coffa  da  am  dano,  y  bonedd- 
wr  Cristionogol  a  welsom  ni  ynddo, 
wedi  hir  flynyddoedd  o  gydnabydd- 
iaeth,  y  mae  yntau  yn  dwysen  addfed 
wedi  symud  o  faes  ei  laíiir  i  ddinas  ei 
Dduw. 

Ni  bu  arosiad  y  brawd  Bowen  ond 
rhyw  bum'  mlynedd  yn  Carbondale. 
Yr  oedd  Pittston  (Pittston  Ferry,  fel  y 
gelwid  y  Ue  y  pryd  hwnw)  yn  ei  gyn- 
ydd  yn  amlwg — y  fasnach  lo  yn  cael  ei 
dwyn  yn  mlaen  ar  raddfa  eang,  a 
chyrchfa  y  Cymry  tuag  yno  o'r  Hen 
Wlad,  ac  o  Schuylkill — addoldai  new- 
yddion  wedi  cael  eu  hadeiladu  gan  y 
gwahanol  enwadau  crefyddol,  ac  nid  y 
lleiafoedd  eglwys  y  Bedyddwyr  Cym- 
reig  yn  y  Ue.  Yr  oedd  y  brawd  E. 
Edwards  wedi  bod  yn  llafurio  am  beth 
amser  yn  eu  plith,  ac  wedi  adeiladu 
capel  cyíleus  i  addoli  Duw  ein  tadau  ; 
ond  ymadawodd  y  brawd  oddiyno  i 
CÌDCÌnnati,  Ohio.  Yr  oedd  y  praidd 
erbyn  hyn  heb  un  bugail,  a  baich  o 
ddyled  ar  lethu  y  frawdoliaeth.  Daeth 
Pittston  yn  faes  llafur  gwrthddrych  ein 
coffa,  ac  ymddangosai  fod  y  lle  a'r  dyn 
yn  cyfateb  i*w  gilydd. 

Wedi  i  Mr.  Bowen  symud  i  Pittston, 
arwyddodd  mai  Bedyddiwr  ydoedd  o 
ran   ei  olygiadau  ar  ddull  a  deiliaid 


bedydd,  a'i  fod  felly  er  pan  oedd  yn 
medru  darllen  a  deall  y  Testament 
Newydd,  ond  fod  rhyw  gwlwm  agos 
wedi  ei  ddal  wrth  ei  hen  frodyr  Anni- 
bynol ;  eto  ei  fod  ar  hyd  yr  araser  yn 
credu  syniadau  gwahaniaethol  y  Bed- 
yddwyr,  ac  yn  ystyried  ei  bod  yn 
ddyledswydd  arno  i'w  proffesu  yn  gy- 
hoeddus,  ac  nid  oes  yr  amheuaeth  Uei- 
af  am  ei  ddidwylledd,  wedi  gwasan- 
aethu  yr  enwad  Bedyddiedig  drwy  law- 
er  o  siomedigaethau  hyd  derfyn  ei  oes 
(dros  ddeng  mlynedd  ar  hugain).  Er 
mor  anhawdd  oedd  gadael  hen  gjrfeiU- 
ion  ac  arferion,  y  mae  yn  dadgysylltu 
ei  hun  oddiwrth  undeb  yr  eglwys  Gyn- 
uUeidfaol,  ac  ar  broffes  o'i  ffydd  yn 
Mab  Duw,  bedyddiwyd  ef  yn  ngwydd 
torf  o  dystion  yn  afon  y  Susquehanna, 
gan  ei  frawd,  y  Parch.  D.  E.  Bowen. 
Derbyniwyd  ef  yn  aelod  y  dwthwn 
hwnw,  ac  yn  fuan  cafodd  alwad  un- 
frydol  i  gymeryd  gofal  bugeiliol  yr  eg- 
Iwys,  ac  urddwyd  ef  i  gyflawn  waith  y 
weinidogaeth ;  y  cyngor  yn  cael  per- 
ffaith  foddhad  yn  ei  olygiadau  ar  bync- 
iau  sylfaenol  crefydd,  ac  mai  gwirion- 
edd  Duw,  y  gwirionedd  fel  y  mae  yn  yr 
lesu,  oedd  wedi  bod  yn  foddion  iddo 
ymuno  â*r  Bedyddwyr,  a  bu  yn  fugail 
ffyddlon  a  gofalus  am  flynyddau — ac 
ychwanegwn,  yn  Uwyddiaûus  hefyd  yn 
llaw  ei  Dduw  fel  offeryn  i  droi  lluaws 
at  y  Ceidwad.  Ymdrechodd  lawer  i 
godi  yr  achos  trwy  Luzerne,  yn  nghwm 
y  Lackawanna,  ac  yn  nyffryn  y  Wy- 
oming,  o  Carbondale  i  Wilkesbarre  ;  a 
gellir  d)rweyd,  Efe  a  lafuriodd,  ac  eraiU 
a  aethant  i  mewn  i'w  lafur.  Yr  oedd 
angen  gweithwyr  yn  ngwinllan  Orist 
yn  ardaloedd  Cymreig  Luzeme  y  pryd 
hwnw. 

Yr  oedd  y  brawd  WiUiam  Richmond, 
un  o'r  hen  Honeers^  wedi  myned  yn 
hen,  efe  oedd  tad  eglwys  fawr  Hyde 
Park;  arferai  bregethu  yn  yn  yr  ys- 
goldy  ar  Shanty  HiU,  Scranton,  a  thrwy 
yr  hoU  gylchoedd,  cyn  bod  eglwysi 
rheolaidd  wedi  eu  sefydlu  mewn  lle- 
oedd  Ue  mae  yr  achos  yn  flodeuog 
heddyw.  Bu  ein  hanwyl  frawd  yn  hau 
yr  had  ar  hyd  y  meusydd,  ac  yn  tra- 
faelio  yn  aml  o  Pittston  i  Carbondale 
ar  ei  draed,  wedi  ymadawiad  ei  frawd. 


Digitized 


byGoogle 


i8o 


Y  Diweddar  Batch  Benj  E.  Bawen. 


[Medi, 


y  Parch.  D.  E.  Bowen,  o'r  cylchoedd 
Cymreig,  ac  o'r  Dalaeth  wedi  hyny. 

Mae  bíynyddoedd  bellach  er  pan  ym- 
adawodd  y  brawd  Bowen  o  Pittston — 
un  ar  bymtheg  o  flynyddoedd  oddìar 
ei  symudiad  a'i  sefydliad  yn  Olyphant. 
Bu  yn  wasanaethgar  i*r  eglwys  hon  yn 
ei  gwendid ;  gwerthfawrogid  ei  lafur  yn 
eu  plith,  a  theimlir  colled  fawr  yn  yr 
eglwys  a'r  ardal  ar  ol  gweinidcg  hedd- 
ychol  ac  yradrechol.  Yr  oedd  yn  gof 
alu  yn  fisol  am  yr  achos  yn  Carbon- 
dale  tra  y  parhaodd  ei  nerth,  ond  o 
ran  hyny  bu  farw  yn  yr  hamessy  a  gell- 
ir  d)n¥eyd  am  dano,  **  Da,  was  da  a 
flfyddlon,  buost  ífyddlon  ar  ychydig. 
*  *  *  dos  i  mewn  i  lawenydd  dy  Ar- 
glwydd."  "Trwy  ífydd  y  mae  efe, 
wedi  marw,  yn  Uelaru  eto."  Heb.  ii; 
4.  Gellir  cymwyso  geiriau  yr  Aposol 
Pedr,  pan  ar  ddiosg  ei  dabernacl  dae- 
arol — **  Ac  mi  a  wnaf  fy  ngoreu  hefyd 
ar  allu  o  honoch  bob  amser,  ar  ol  fy 
ymadawiad  i,  wneuthur  coffa  am  y 
pethau  hyn."     2  Pedr  i :   15. 

Nid  oes  genym  ddim  i'w  ddyweyd 
am  dano  fel  bardd  a  lienor,  fel  y  dy- 
wedir  am  lawer  y  dyddiau  hyn ;  ond 
gwyddom  fod  ynddo  arabedd  y  gallai 
rhai  beirdd  fod  yn  falch  o  hono. 
Gwyddom  ei  fod  yn  feddyliwr  gafael- 
gar,  ac  yn  feddyliwr  mawr,  ond  ni 
wyddom  pa  nifer  o'i  feddyliau  tlysion 
sydd  wedi  eu  rhoddi  ar  bapyr,  eto 
gwyddom  y  bydd  llawer  o  honynt  ar 
gof  a  chadw  yn  meddwl  y  werin  am 
amser  hir,  ac  yn  bendifaddeu  yn  fwy 
na'r  cyfan,  yr  hoffem  ei  dduwiolfryd- 
edd.  Yr  oedd  Cristionogaefh  y  brawd 
Bowen  nid  yn  unig  yn  y  llyfr,  ac  jm  y 
deall,  ond  wedi  gwreiddio  yn  y  galon, 
ac  felly  i'w  gweled  a'i  theimlo  yn  y 
fuchedd ;  gweithiai  allan  ei  hegwydd- 
orion  yn  ei  fywyd,  a  diau  fod  hyn  yn 
annhraethol  fwy  gwerthfawr  nag  un 
ymhonìad  a  ellir  wneyd.  Nid  yw  ein 
holl  eiriau  na'n  pregethau  ond  megys 
ûs  a  gwegi,  heb  fod  y  fuchedd  yn  cyd- 
bregethu.  "  Yr  oedd  iddo  ef  air  da 
gan  bawb,  a  chan  y  gwirionedd  ei 
hun."  O,  fy  mrawd,  fy  mrawd,  er  tra- 
llodion  y  llawr,  siomedigaethau,  cys- 
tudd  a  galar,  "ni  ddygodd  neb  dy  gor- 
on  di." 


Fel  pregethwr,  yr  oedd  ei  bregeth 
bob  amser  yn  drefnus,  y  geiriad  yn 
bwyntog — trafodai  ei  fater  yn  oleu — 
deallai  ef.  Nid  mewn  niwl  a  thywyll- 
wch  y  byddai  yn  siarad,  ond  yn  y  gol- 
euni.  Yr  oedd  y  meddwl  yn  oleu,  ac 
ymsaethai  goleuni  a  gwres  drwy  ei  hoU 
bethau.  Pregethu  y  gair  oedd  ei  am- 
can.  Byddai  bob  amser  y  clywais  i  ef 
yn  fyr,  ond  yn  swynoL  Nid  yn  y  Uais 
yr  oedd  ei  swyn  ef,  ond  yn  y  pethau  a 
ddangosai  i'r  bobl.  Carem  weled  rhai 
o'i  shetches  gwreiddiol  a  tharawiadol  yn 
ymddangos  yn  **  Mhwlpud  y  Wawr." 
Ydyw,  y  mae  yn  llefaru  eto,  er  wedi 
rhoi  y  tabernacl  hwn  heibio  ;  cofir  am 
ei  weddiau ;  yr  oedd  yn  hynod  afael- 
gar  o  flaen  yr  orsedd,  yn  syml,  ac  an- 
aral  ei  eiriau,  tra  yn  galw  ar  enw  yr 
Arglwydd.  Gwr  yn  ymdrechu  â  Duw 
oedd  efe,ac  yn  gweddio  mewn  gweddi; 
siaradai  yn  ffyddiog  ac  yn  hyderus  â'i 
Dad  nefol.  Ni  chlywsom  ef  erioed, 
fel  y  mae  arfer  rhai,  yn  amgylchu  tir  a 
môr,  a  ffynonau  dyfroedd,  tra  yn  nghy- 
mydogaeth  yr  orsedd;  gwell  ganddo  ef 
oedd  gweddio  yn  y  bregeth  na  phreg- 
ethu  yn  y  weddi,  ac  nid  anghofir  ei 
eiriau  sobr  a  difrifol— ydyw,  y  mae  yn 
Uefaru  eto,  er  wedi  marw. 

Yr  oedd  y  brawd  yn  hollol  ymddir- 
iedol  fel  cyfeiU,  ni  wnai  efe  fychanu 
na  bradychu  ei  írawd.  Wedi  gwneyd 
cyfaiU,  glynai  wrtho  drwy  y  blynydd- 
oedd,  ac  ni  oUyngai  ei  afael.  Gwn  fod 
ei  afael  yn  gryf  yn  ei  hen  gyfeiUion 
pan  oedd  angau  yn  tynu  y  ty  o  glai  i 
lawr;  ac  yn  ilaw  y  Cyfaiil  goreu,  y 
Cyfaill  a  lyn  yn  well  na  brawd,  y  glan- 
iodd  yn  ddiogel  yr  ochr  draw.  Dy- 
oddefodd  gystudd  yn  amyneddgar  ;  bu 
ei  salwch  yn  hir  a  thrwm — yr  oedd 
gwywder  wedi  ei  ddal — dihoenai  yn 
raddol.  Yr  oedd  y  flwyddyn  ddiwedd- 
af  o'r  einioes  wedi  pwyso  yn  drwm  ar- 
no.  Rhyw  fis  y  bu  yn  gyfyngedig  i'w 
wely,  a  thra  yno  awyddai  am  fyned  ad- 
ref.  Yr  oedd  yn  ymwybodol  fod  pen 
draw  y  daith  yn  agos,  ac  yn  hoUol 
dawel  yn  pwyso  ei  enaid  ar  air  ac  add- 
ewid  ei  Dduw — "Yr  hwn  y  mae'r  Mab 
ganddo,  y  mae  ganddo  fywyd."  "  Ni 
frysiayr  hwn  a  gredo.*'  Trefnai,  ac 
ymddyddanai  am  bethau  perthynol  i'w 


Digitized 


byGoogle 


i88i.J 


Oofymadau. 


i8i 


gladdedìgaeth  gyda'r  tawelẃch  mwyaf; 
yr  oedd  ofn  marw  wedi  ei  symud.  Dy- 
wedai  wrth  yr  ysgrifenydd,  nad  oedd 
am  iddynt  wneuthur  rhjrw  arddangos- 
iad  o'i  gorph  ar  ddydd  yr  angladd, 
Gofynodd  a  wnai  yr  ysgrifenydd  breg- 
elhu  ei  bregeth  angladdol— foid  ganddo 
destyn  wedi  ei  ddewis,  ac  adroddai  eir- 
iau  y  Salmydd,  "  Arwain  fi  a'th  gyng- 
or,  wedi  hyny  y'm  cymeri  i  ogoniant." 
Addawsom  wneuthur,  yn  nghydag  ys- 
erifenu  nodion  bywgraffiadol  ar  ei  ol 
(os  mai  hyny  oedd  ewyllys  yr  Ar- 
gîwydd). 

Gofynasom  iddo  pan  ar  lan  yr  afon, 
a  swn  ei  thonau  yn  cylchynu  ei  enaid, 
os  oedd  y  pethau  ag  oedd  wedi  breg- 
ethu  i  eraiíl  yn  werthfawr  iddo  yn  awr 
yn  y  cyfyngder  olaf?  "O,"  ebai  efe 
gyda  nerth,  ac  effaith  trydanol,  yn  ei 
lais  crynedig,  a  gwên  byd  arall  ar  ei 
ruddiau,  "  O,  y  maent  yn  aur  pur — ^m 
dal,^*  ebai  efe,  "  fy  unig  gysur  ydynt — 
maent  yn  grjrfach  na  phileri  y  greadig- 
aeth."  Do,  aeth  o*i  ludded  i  dangnef- 
edd,  gan  adael  priod  a  phlant  i  ddwys 
alaru  ar  ei  ol.  Mae'r  chwaer  Bowen 
wedi  ei  gadael  yn  weddw ;  wedi  bod 
yn  cyd-ddwyn  yr  iau  am  haner  canrif 
Gwnaeth  ei  rhan  fel  cydmares  gwr 
Duw.  Cafodd  nerth  gan  yr  Arglwydd 
i  weini  ar  ei  hanwyl  briod  hyd  y  di- 
wedd.  Barnwr  y  weddw  fo  yn  nawdd 
iddi  3rr  ychydig  sydd  yn  weddiU  o'i 
heinioes.  Y  mae  ei  hunig  ferch,  sef 
gweddw  y  diweddar  Dr.  Roberthon,  o 
Hyde  Park,  wedi  cael,  ac  yn  teimlo, 
coUed  fawr  ar  ol  ei  hanwyl  dad  a'i 
chyfaill  daearol  goreu.  Yr  oedd  yx  af- 
ael  a*r  ymlyniad  o  bob  tu  yn  gryfach 
na'r  cyfFredin.  Mae'r  chwaer  anwyl 
hon  wedi  colli  ei  hiechyd,  wedi  ei  gad- 
ael  yn  amddifad  yn  nhy  ei  mam,  gyda 
ei  phedwar  bychain  amddifaid.  Tad 
yr  amddifaid  ledo  ei  aden  dros  y 
gweddwon  a'r  plant  amddifaid.  Ni 
chaf  ond  enwi  y  ddau  fab.  Y  mae  y 
Parch.  B.  F.  Bowen  yn  Randolph,  Sir 
Cattaraugus,  N.  Y.,  a'r  brawd  Lloyd 
Bowen  yn  Sir  Yenango,  Pa. 

Y  mae  ein  hanwyl  frawd  wedi  ein 
blaenu ;  gorphenodd  ei  yrfa  ar  y  26ain 
o  Fehefin;  ei  anhwyldeb  oedd  clefyd 
yr  arenau,  neu  yr  hyn  a  eilw  y  medd- 


ygon  diabetes — aeth  tu  draw  i  fedrus- 
rwydd  dynol  i'w  wella,  er  gwneyd  pob 
ymdrech.  Claddwyd  ei  weddiUion 
marwol  yn  mynwent  Washbum  Street, 
Hyde  Park.  Wrth  y  ty  darllenodd  a 
gweddiodd  y  brawd  T.  T.  Williams, 
Karr's  Run,  O.  Pregethodd  J.  P. 
Harris,  Providence,  ar  ei  ddymuniad, 
ac  ar  destyn  o'i  ddewisiad,  y  bregeth 
angladdol  (Salm  74 :  24),  a  gwnawd 
sylwadau  pwrpasol  gan  y  brawd  B.  W. 
Thomas,  Jackson  St.,  Hyde  Park,  yn 
yn  yr  iaith  arall.  Ar  lan  y  bedd  siar- 
adodd  y  brodyr  Theophilus  Jones, 
Wilkesbarre,  a  D.  Bhoslyn  Davies, 
Kingston,  yn  deimladol  a  hiraethlawn 
iawn,  a  gweddiwyd  gan  ybrawd  W.  F. 
Davies,  Nanticoke.  "Ystyr  y  per- 
ffaith,  ac  edrych  ar  yr  uniawn,  canys 
diwedd  y  gwr  hwnw  fydd  tangnefedd." 
J.  P.  Harris. 


GOFYNIADAU. 


Mr.  Gol — Gan  raai  cyfrwng  yw  y 
Wawr,  er  goleuo  y  deall,  a  gyru  ar  íFo 
bob  cwmwl  tywyll  oddiar  len  hanesydd- 
iaeth,  agoryd  hen  gloiau  dyrys  y 
gwyddorau,  a  myned  i  mewn  i  athron- 
iaeth  pynciau  mawr  y  gyfrol  ysbrydol- 
edig,  erfyniaf  arnoch  roddi  Ue  i'r 
pwtyn  bychan  hwn. 

At  y  Parch.  LL  Rees^  Johnstowtu 

Hynaws  gymrawd.  Hoffwn  i  chwi 
roddi  ychydig  eglurhad  ar  a  ganlyn  : 
Mewn  pa  beth,  neu  bethau,  yr  oedd 
ymddygiad  yr  luddewon,  yn  eu  prawf 
diweddaf  o  Grist,  yn  anghyson  â'u 
deddf  a'u  harferion.  Pob  llwydd  i'r 
Wawr  a*i  Gol.  anturiaethus.  Yr 
eiddoch, — Ymofynydd. 

Aty  Parch./ohn  Evans^  Westerly,  i?.  L 
Wrth  roddi  ystadegau  y  gwahanol 
enwadau  yn  y  Wawr  dro  yn  ol,  d)rwed- 
wch  y  Pump  enwad  Protestanaidd.  Ar 
ba  dir  y  gelwch  y  Bedyddwyr  yn  Bro- 
testaniaid  ?  Os  syrth  y  gofyniad  eich 
sylw,  dymunaf  i'r  Parch.  Ll.  Rees 
wneyd  sylw  o  hono. — Bedyddiwr. 

Mr.  Golygydd~Q^xvfVí  gael  eglurhad 
ar  y  brawddegau  canlynol,  y  rhai  yd- 


Digitized 


byGoogle 


I82 


Bwrdd  y  Golygydd. 


[Medi, 


ynt  yn  dra  thywyll  i  mi,  yn  eu  per- 
thynas  ac  yn  gysylltiedig  â  Rhe- 
olau  Cymanfa  Bedyddwyr  Cymreig 
Ohio  a  Gorllewinbarth  Pennsylvania  : 
Y  peth  cyntaf,  Tri  o  bersonau  yn  ogyf- 
uwch  yn  y  Duwdod.  Y  gofyniad  cyn- 
taf,  Pa  faint  sydd  yn  bodoli  yn  y  Duw- 
dod,  a  pha  faint  o  nifer  sydd  ?  Yn  ail, 
Pa  sawl  Person  sydd  yn  y  Duwdod,  z, 
pha  beth  y  mae  Person  yn  ei  olygu  fel 
trosglwyddiad  i  ni  eu  hamgyffred.  Y 
brawddegau  tywyUion  eraill  sydd  yma 
i  mi  ydynt,  gofyniad  cyntaf,  líeth  sydd 
i'w  olygu  wrth  Etholedigaeth  Dragyw- 


yddol,  Pechod  Gwreiddiol,  Prynedig- 
aeth  Neillduol  ? 

Brawddeg  arall  sydd  dywyll  i  mi,  sef 
"  Gras  effeithiol  mewn  ail  enedigaeth." 

Anwyl  frodyr,  nid  wyf  yn  gofyn  y 
gofyniadau  uchod  ermwyn  cecruâ  neb, 
ond  er  mwyn  eglurhad  a  goleuni  ar  y 
pwnc  ;  a  rhag  i*r  gofyniadau  fyned  yn 
ddisylw,  cyfeiriaf  hwynt  at  y  Parch.  T. 
Thomas,  Sharon,  Pa.,  Ysgrifenydd  y 
Gymanfa.  Yr  eiddoch  yn  rhwymau 
cariad,  David  Mathews. 

Mineral  Ridge,  O. 


SwMà  y  Gçoly^dd. 


Y  PARCH.  ALEXANDER   CAR- 
SON,  LL.  D. 


Yn  y  Greal  am  Gorphenaf,  ysgrifena 
y  Parch.  Owen  Davies,  Caerynarfon, 
am  y  gwr  enwog  uchod  fel  y  canlyn  : 

Ganwyd  Dr.  Carson  yn  Ngogledd  yr 
Iwerddon,  yn  y  íiwyddyn  1776.  Ys- 
gotiaid  oedd  ei  rieni,  ond  eu  bod  wedi 
myned  i*r  Iwerddon  i  fyw.  Wedi  der- 
byn  pob  addysg  gyrhaeddadwy  yn  agos 
i'w  gartref,  anfonwyd  ef  i  brifysgol 
Glasgow,  a  dywedir  iddo  ddjrfod  yr 
ysgolhaig  goreu  yn  y  Ue.  Yr  oedd 
wedi  ymuno  â'r  Presbyteriaid  er  yn 
ieuancj  a  phan  yn  ddwy-ar-hugain 
mlwydd  oed,  ordeiniwyd  ef  3^  weini- 
dog  ar  eglwys  Bresbyteraidd  yn  Tub- 
bermore,  Iwerddon.  Yn  fuan  wedi  ei 
ordeinio,  priododd  â  Miss  Margaret 
Ledlie,  merch  i  foneddwr  cyfrifol  a 
chyfoethog,  a  chafodd  ynddi  gydmares 
bywyd  o'r  fath  fwyaf  rhagorol  yn  mhob 
ystyr.  Yn  y  flwyddyn  1804,  yn  mhen 
tua  phum'  mlynedd  ar  ol  ei  ordeinio, 
cyfnewidiodd  ei  olygiadau  ar  drefn  eg- 
Iwys,  a  gadawodd  y  Presbyteriaid,  ac 
ymunodd  â'r  Annibynwyr.  Yr  oedd  y 
cam  hwn  yn  un  tra  cholledus  iddo 
mewn  ystyr  dymorol,  canys  yr  oedd  yn 
derbyn  cyíîog  cysurus  gyda  y  Presby- 
teriaid;  ond  nid  oedd  golwg  am 
ond  y  peth  nesaf  i  ddiro,  yn  yr  ardal 
hono,  gyda'r  Annibynwyr.  Yn  ngwyn- 
ebhyn,  cymerodd  fferm  yn  ygymydog- 


aeth,  yn  yr  hon  y  magodd  dri-ar-ddeg 
o  blant.  Ymddengys  mai  y  wraig  oedd 
yn  gofalu  yn  gwbl  bron  am  y  fferm,  a 
phethau  amgylchiadol  eraill,  tra  yr  oedd 
yntau  yn  ymroddi  at  waith  y  fyfyrgell. 
Ymddengys  îddo  fod  am  tua  deng  mlyn- 
edd  yn  pregethu  mewn  ysguboriau  a 
thai  anedd,  gan  nad  oedd  ganddo  ef 
na'i  bobl  fodd  i  adeiladu  capel.  Yn  y 
fìwyddyn  1814,  adeiladwyd  capel  rhad 
a  diaddurn,  yn  yr  hwn,  wedi  amryw 
adgyweiriadau,  y  bu  yn  ílaiurio  am  tua 
deng-mlynedd-ar-hugain.  Yn  mhen 
rhai  blynyddau  wedi  i  Dr.  Carson  fyn- 
ed  at  yr  Annibynwyr,  ymunodd  y  ddaa 
Haldane  o  Scotland  â*r  Bedyddwyr,  ac 
anfonasant  genadwr  i  bregethu  i*r 
Iwerddon.  Tynodd  athrawiaeth  y  cen- 
adwr  sylw  rhai  o  bobl  Dr.  Carson,  a 
gofynasant  iddo  ysgiifenu  yn  eu  her- 
byn.  Ymgymerodd  yntau  â'r  gwaith, 
ac  wedi  bod  yn  llafurio  am  tua  mis, 
methodd  a  myned  yn  mlaen  heb  newid 
ei  ochr.  Argyhoeddwyd  ef  yn  llwyr 
mai  y  Bedyddwyr  oedd  yn  iawn  ar  fed- 
ydd  ',  ac  un  prydnawn  Sadwm,  llo^- 
odd  yr  hyn  a  ysgrifenasai,  a'r  Sabbotb 
canlynol,  cyhoeddodd  ei  hun  yn  Fed- 
yddiwr.  Wrth  iddo  egluro  gweithred- 
ladau  ei  feddwl,  daeth  yrhan  fwyaf  o'r 
eglwys  yn  Fedyddwyr  i'w  ganlyn,  ac 
felly  ni  newidiodd  ei  gapel,  ac  ni  new- 
idioddeieglwysj  a'rfathoeddeianwyl- 
deb  at  bobl  ei  ofal,  fei  y  methwyd  ei 
gael  oddi  ẁrthynt  hyd  angeu,  er  cael 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Bwrád  y  Golygydd. 


183 


gwahoddiadau  oddiwrth  eglwysi  mawr- 
ion,  a  chael  cynyg  hefyd  ar  y  gadair 
Roeg  yn  Mhrifysgol  Glasgow.  Bu  am- 
ryw  droion  ar  daith  trwy  Scotland  a 
Lloegr,  ac  yn  1844  bu  hefyd  yn 
Nghymru.  Wrth  ddychwelyd  y  tro 
hwnw  i  Belfast,  tra  yn  dysgwyl  y  llestr 
yn  Lerpwl,  dygwyddodd  iddo,  yn  holl- 
ol  ddamweiniol,  i  syrthio  i  un  o'r  docks, 
Yn  ffodus,  yr  oedd  dyn  yn  ei  ymyl  yn 
ei  weled,  a  chafwyd  ef  allan  yn  fuan, 
ond  yr  oedd  wedi  derbyn  cryn  niwed. 
Aeth  yn  mlaen  i  Belfast  gyda  yr  ager- 
long  gyntaf,  ond  bu  farw  yno  yn  mhen 
wyth  niwrnod,  sef  ar  y  24ain  o  Awst, 
1844. 

UNDEB  CYMANFAOL. 


Mewn  traethawd  gan  y  Parch.  C. 
Davies,  Lerpwl,  yn  y  Greal  am  Gorph- 
enaf,  mae  y  sylwadau  canlynolar  Anni- 
bjoiiaeth  Eglwysig  a  dybenion  yr  Un- 
deb  Cymanfaol  : 

Nid  oes  gan  y  cyfryw  Gymanfa  neu 
gyngor  unrhyw  awdurdod  i  lywodr- 
aethu  ar  yr  eglwysi,  nac  i  rwymo  ei  ben- 
derfyniadau  amynt.  Cyngor,  a  chyng- 
or  yn  unig,  sydd  gan  bob  rh)rw  Gym- 
anfa  fel  hyn  i'w  roddi ;  nid  deddf,  na 
gorchymyn,  na  bygythiad  awdurdodol. 
Ac  nid  prawf  o  wendid  ynddi  yw  hyn, 
ond  o  wir  nerth,  sef  y  nerth  moesol 
hwnw  sydd  gynwysedig  mewn  cyngor 
doeth  a  charedig,  a'r  unig  nerth  sydd 
yn  gyson  âg  ysbryd  Cristionogaeth  bur. 

Mor  bell  ag  yr  wyf  fi  wedi  sylwi  ar 
ddeddfau  cyfansoddiadol  Undeb  Bed- 
yddwyr  Cymru,  a  rheolau  ein  Cyman- 
faoedd,  nid  ydynt  ond  cyfryngau  o  un- 
deb  cariadlawn  rhwng  yr  eglwysi ;  ac 
ni  phroffesant  wneuthur  mwy  na  chyf- 
arwyddo  Ja  chyngori ;  ac  y  maenr  yn 
cyfyngu  eu  hunain  i*r  pethau  hyny  a 
berthynant  i  lesiant  cyffredinol  yr  achos 
yn  ein  plith,  heb  ymyryd  âg  amgylch- 
iadau  mewnol  yr  eglwysi. 

Nid  wyf  yn  meddwl  y  dylid  edrych 
ar  gynadledd  Cymanfa  fel  cynadledd  o 
gynrychiolwyr  yr  eglwysi.  Cynrychiol- 
ydd  ydyw  un  wedi  ei  ddanfon  gan  er- 
aiU  gydag  awdurdod  i  weithredu  dros- 
tynt.   Yn  awr,  os  yw  eglwys  yn  awdur- 


dodi  unrhyw  un  i'w  chynrychioli  mewn 
cynadledd,  y  mae  yn  rhwymo  ei  hun  i 
gydsynio  a  chydweithredu  â'r  pender- 
fyniad  y  delo  y  gynadledd  iddo ;  yr  un 
fath  ag  y  mae  teyrnas  neu  lywodraeth 
wrth  benodi  person  neu  bersonau  iV 
chynrychioli  raewn  llys  neu  gyngorfa 
rhwng-genedlaethol,  yn  rhwymo  ei  hun 
i  dderbyn  y  penderfyniad  y  deuir  iddo. 
Y  mae  eglwys  wrth  ddewis  un  i'w  chyn- 
rychioli,  yn  rhoddi  yn  Uaw  un,  y  gallu 
sydd  yn  perthyn  yn  briodol  i'r  llawer ; 
ac  yn  rhoddi  ar  arall  yr  awdurdod  a'r 
cyfrifoldeb  a  ymddiriedwyd  ac  a  rodd- 
wyd  yn  unig  iddi  hi  ei  hunan  fel  cym- 
deithas.  Nid  yw  eglwys  i  fod  yn  gyf- 
rifol  am  gario  allan  ddim  ond  abender- 
fyno  hi  ei  hun ;  ond  y  mae  yr  egwydd- 
or  o  gynrychiolaeth,  os  wyf  yn  ei  deall 
yn  iawn,  yn  symud  y  cyfrifoldeb  a*r  aw- 
durdod  o'r  eglwys,  ac  yn  ei  osod  mewn 
cynadledd  o  gynrychiolwyr. 


YN  Y  GORLLEWIN. 


Hysbys  i  lawer  o'n  darllenwyr,  bell- 
ach,  fod  y  Parch.  Joseph  T.  Jones 
wedi  ymadael  o  Johnstown,  ac  wedi 
myned  i  Dodgeville,  Wis.  Cychwyn- 
odd  oddicartref  foreu  dydd  Mercher, 
Awst  1 7,  er  gallu  cyrhaedd  yn  gysurus 
i  wasanaethu  ar  y  Sabboth  canlynol. 
Yr  oedd  y  brawd  parchus  Mr.  Jones  yn 
myned  i  Dodgeville  trwy  gael  gwa- 
hoddiad  cynes  gan  y  brawdoliaethau 
yno.  A  thebyg  iawn  os  byddant  yn 
hoffi  eu  gilydd  y  bydd  efe  yn  ymsef- 
ydlu  yn  eu  plith.  Mae  yno  ddwy  eg- 
Iwys  heb  fod  yn  lluosog,  er  hyny  maent 
o  çuality  pur  dda,  ni  gredwn.  Mae 
yno  frodyr  a  chwiorydd  a  chyfeillion 
selog.  Hiraethant  yn  fawr  ar  ol  eu  di- 
weddar  weinidog,  y  Parch.  Thos.  Hol- 
land — dyn,  Cristion,  a  phregethwr  gwir 
dda.  Hiraethant  hefyd  ar  ol  yr  hen 
frawd  calon-dda,  Trebor.  Hoffaf  wel- 
ed  arwyddion  o  deimladau  felly.  Ryw- 
sut  neu  gilydd,  mae  mwy  o  gynes- 
rwydd,  serchawgrwydd,  brwdfrydedd, 
a  sel  Gristionogol  yn  eglwysi  y  Gor- 
llewin  nag  yn  y  Dwyrain;  o'r  hyn  llei- 
af  dyna  ein  barn  ni ;  ac  y  mae  Uawer 
iawn  o'r  elfenau  da  hyny  yn  Dodgeville 


Digitized 


byGoogle 


i84 


Bwrdd  y  Golygydd, 


[Medi, 


a*r  gymydogaeth.  Yn  y  gymydogaeth 
hon  yr  ymgartrefa  y  Parch.  Meredydd 
Evans,  pregethwr  da,  cyfaill  c)rwir,  a 
Christion  ffyddlon — ac  yn  Fedyddiwr 
hefyd.  Y  mae  efe  yn  myned  y^mlaen 
mewn  blynyddau,  a  galwedigaethau  ei 
fywoliaeth  yn  gyfryw  fel  nad  ydjrw  yn 
teimlo  i  gymeryd  gofal  yr  eglwysi.  Y 
mae  efe  yn  llenor  a  bardd  gwych.  Nid 
oes  caredicach  pobl  i  gael  i  bregethwyr 
nag  efe  a'i  briod.  Y  mae  brawd  arall 
cystal  ag  yntau,  wedy'n,  yn  byw  ger- 
llaw,  sef  y  Parch.  D.  M.  Powell.  Y 
mae  yntau  yn  teimlo  gyda  golwg  ar  y 
weinidogaeth  yn  debyg  i'r  brawd  Ev- 
ans.  Y  mae  ei  dy  ef  hefyd  yn  agored 
i  bregethwyr,  ac  nid  oes  terfyn  ar  gar- 
edigrwydd  Mr.  a  Mrs.  Powell.  Bydd 
y  brodyr  da  hyn,  yn  gystal  a'r  aelodau 
yn  gyífredinol,  yn  llawen  i  weled  rhyw 
frawd  da  yn  dyfod  i  lafurio  yn  eu  plith. 
Mae  y  Parch.  Wm.  Jones  gerllaw,  a 
bydd  yn  dda  gan  ei  galon  gael  cymyd- 
og  newydd  o  weinidog,  yn  perthyn  i'w 
bobl  ef,  y  rhai  a  gred  efe  ydynt  yn  di- 
lyn  apostolion  yr  Oen. 

Wel,  llwyddiant  i'r  Parch.  Joseph  T. 
Jones  yn  Dodgeville,  a  Salem  y  Coed. 
Da  genym  iddo  dderbyn  cymaint  o  ar- 
wyddion  o  barch  difîuant  yn  Johns- 
town  ar  ei  ymadawiad  oddiyno.  Par- 
haed  brawdgarwch. 


cyflwr  tra  pheryglus.  Gofynir  amryw 
ddyddiau  o  welliant  cyson,  cyn  y  gellír 
ystyried  ei  adferiad  yn  sicr. 


YR  ARLYWYDD. 


Mis  o  bryder  dwys  oedd  y  mis  di- 
weddaf  mewn  perthynas  i'r  Arljrwydd 
-^weithiau  byddai  y  gobeithion  am  ei 
adferiad  yn  uchel,  tra  ar  brydiau  eraiU 
byddent  bron  a  diflanu  yn  llwyr.  Ond 
y  dyddiau  mwyaf  pruddaidd  mewn 
perthynas  iddo  oeddynt  ddydd  Gwener 
a  dydd  Sadwrn,  y  26ain  a*r  ^yain,  pryd 
y  rhoddodd  yr  holl  feddygon  fyny  bob 
gobaith,  a  dysgwyliai  y  wlad  glywed 
am  ei  farwolaeth  ar  y  Sabboth.  Ond 
yn  ddiweddar  brydnawn  Sadwrn,  cy- 
merodd  tro  le,  a  pharhaodd  arwyddion 
o  wella  drwy  y  diwrnod  ddydd  Sul,  ac 
erbyn  boreu  Llun,  y  ^pain,  mae  y 
meddygon  yn  dra  gobeithiol  am  ei  ad- 
feriad — er,  wrth  gwrs,  y  mae  eto  mewn 


CYMANFAOEDD  CYMRU. 


[Yr  oeddym  wedi  bwriadu  cyhoeddi 
yr  hanesion  canlynol  yn  ein  rhifyn  di- 
weddaf,  ond  o  ddiffyg  gofod  cawsant 
eu  hoedi  hyd  yn  awr.  Nid  yw  eu 
dyddordeb  yn  ddim  Uai  yn  bresenol.] 

Cymanfa  Mynwy. — Cynaliwyd  yn 
Nebo,  Glyn  Ebbwy,  Mai  24,  25.  Yn 
Bengoed  bydd  y  Gymanfa  nesaf,  y 
Parch.  J.  G.  Davies,  Beulah,  yn  llyw- 
ydd.  Aeth  y  brodyr  oU  drwy  eu  gwaith 
yn  ganmoladwy. 

Yr  Hen  Gymanfa. — Cynaliwyd  yn 
Llandrindod,  Meh.  i,  2.  Neillduwyd 
y  Sul  cyntaf  yn  Awst  i  weddioamdyw- 
alltiad  yr  Ysbryd  Glan,  er  adfywio  cred- 
inwyr  a  dychwelyd  pechaduriaid. 

Cymanfa  Arfon,  —  Cynaliwyd  yn 
ninas  henafol  Bangor,  Meh.  8,  9.  Y 
llywydd,  yr  hen  dad  y  Parch.  R.  Jones, 
Llanllyfni.  Y  Gymanfa  nesaf  i  fod  yn 
Pwllheli;  Richard  Williams,  Ysw., 
Garn,  yn  gadeirydd.  Anogwyd  hael- 
ionusrwydd  at  y  gymdeithas  genadol. 
Cafwyd  Cymanfa  dda. 

Cymanfa  sir  Benfro, — C)aialiwyd  yn 
Blaenconin,  Meh.  7,  8,  Darllenodd  y 
cadeirydd,  y  Parch.  H.  Price,  bapyr 
dyddorol  ar  "Grefydd  gyhoeddus,"  neu 
"  Grefydd  yn  ngwydd  y  byd."  Pas- 
iwyd  29  o  benderfyniadau,  un  o  ba  rai 
oedd  neillduo  y  Sul  cyntaf  yn  Awst  i 
weddio  am  dywalltiad  yr  Ysbryd  Glan. 
Y  Gymanfa  nesaf  i  fod  yn  Ebenezer ; 
Dr.  Davies,  Hwlffordd,  yn  Gadeirydd. 
Mae  y  Gymanfa  hon  yn  awr  wedi  ym- 
uno  âg  Undeb  Bedyddwyr  Cymru. 

Oymanfa  Dinbychy  Fflinf,  a  Meirion. 
— Cynaliwyd  yn  Penycae>  Meh.  14,  15. 
Pasiwyd  yn  mhlith  pethau  eraill,  *'  Ein 
bod  yn  rhoddi  derbyniad  cynes  i  eg- 
Iwys  Bootle  a'i  gweinidog  parchus  i'n 
Hundeb  Cymanfaol."  Nid  oes  gwell 
gweinidog,  dyn,  a  Christion  yn  Lerpwl 
na   Mr.    Davies;    brawd   da  sydd  yn 


Digitized 


byGoogle 


x88i.1 


Bwrdd  y  Gofygydd, 


185 


teimlo  gwir  ddyddordeb  yn  yr  achos 
ydyw  cf.  Hiraethir  yn  y  Gymanfa  hon 
ar  ol  y  brawd  anwyl  ymadawedig,  y 
Parch.  Henry  Morgan,  Dolgellau. 

Cymanfa  Caerfyrddin  ac  Aberteifi, — 
Cynaliwyd  hon  yn  Nghwm-sam-ddu, 
Meh.  14,  15.  Yr  oedd  yr  oU  bron  yn 
cael  eu  cynal  mewn  cae  cyfleus,  a  chaf- 
wyd  Cymanfa  lewyrchus.  Bydd  y 
Gymanfa  nesaf  yn  Mhen-y-parc,  a'r 
Uywydd  am  y  flwyddyn  yw  y  Parch.  J. 
Jones,  Felinfoel. 

Cymanfa  Mon. — Cynaliwyd  yn  Am- 
Iwcb,  Meh.  15,  16.  Cadeirydd,  y 
Parch.  D.  Thomas,  Llangefni ;  caed 
anerchiad  prydferth  ganddo.  Da  oedd 
sylwi  ar  sel  a  chydweithrediad  y  brod- 
yr  drẃy  yr  ynys.  Yr  oedd  darpariad- 
au  cyfeillion  crefyddol  Amlwch  yn  hel- 
aeth  a  chroesawus.  Rhyfedd  fel  y  mae 
bron  yr  holl  gymanfaoedd  yn  cael  eu 
c^mal  ar  yr  un  dyddiau. 


MAN-LEWYRCHIADAÜ. 


— Mae  amryw  o'r  hen  bererinion 
Cymreig  wedi  marw  yn  ddiweddar  yn 
Utica,  N.  Y.  Bu  tri  o  honynt  farw 
mewn  oedran  teg,  yn  mis  Awst.  Mri. 
William  WiUiams  a  David  Morgan, 
buont  hwy  yn  ddiaconiaid  yn  yr  eglwys 
Fedyddiedig  Gymreig  am  flynyddau — 
y  llall  ydoedd  Mr.  Thomas  Davies,  gwr 
a  berchid  yn  gyífredinol.  Fel  hyn  y 
mae'r  Cymry  yn  myned  yn  llai  eu  nifer 
yn  barhaus  yn  y  parthau  hyn. 

— Mae  y   frawdoliaeth   yn    Sharon, 
Pa.,  yn  hynod  weithgar  a  llwyddianus 
ar  hyn   o  bryd  o  dan   weinidogaeth  y 
Parch.  J.  T.  Griffiths,     Un  o'r  petbau 
da  a  wnant  ydyw  rhoddi  y  capel  o  dan 
adgyweiriad  trwyadl.     Bydd  y  treulion 
o  wneyd  hyn  uwchlaw  tri  chant  o  ddol 
eri.    Gwaith  da  a  gwir  angenrheidiol 
Cynaliwyd  cwrdd  agoriodol  ar   y  Sab 
both,  yr  28ain  o  Awst,  pryd   y  gwein 
yddwyd  gan  y  Parchn.  David  Probert, 
Youngstown;  ac   Edward  Jenlcins,  Pal 
myra.  \ 

— Yn  Church  Hill,  0.,  mae  yr  eg- 
Iwys  a'r  gynuileidfa   yn  defnyddio  y 


Llawlyfr  Moliant  i  bwrpas.  Arweinia 
y  brawd  D.  D.  Griffiths  y  canu  yn 
îedrus.  Anfynych  y  gwelir  neb  yn  ar- 
wain  y  canu  yn  fwy  hunan-feddianol  a 
sicr — ä  yn  mlaen  gan  ddal  ei  ben  yn 
steady^  megys  ar  led-ochr,  ond  heb 
droi  ar  y  dde  na*r  aswy.  Mae  yr  eg- 
Iwys  mewn  cyflwr  siriol,  a'r  teimladau 
yn  dda  yn  mhlith  y  frawdoliaeth.  Y 
mae'n  ddrwg  iawn  genym  glywed  am  y 
ddamwain  ofidus  a  gyfarfyddodd  â'r 
brawd  Benjamin  Williams.  Gobeith- 
iwn  yn  fawr  y  bydd  ar  y  ífordd  i  wella 
yn  fuan.  Cael  niwed  i  asgwrn  ei  frest 
a  wnaeth  yn  y  gwaith,  os  hysbyswyd  ni 
yn  gy  wir. 

— Bydd  yn  dda  gan  lawer  ddeall  f©d 
yr  eglwys  yn  Newburgh,  O.,  yn  byw- 
iocau  a  lluosogi  o  dan  weinidogaeth  y 
Parch.  James  F.  Richards. 

— Er  fod  y  gweithfaoedd  glo  o  am- 
gylch  Coalburgh  yn  darfod,  a'r  gweith- 
wyr  yn  gorfod  rayned  i  bellder  o  ffbrdd 
o'r  líe  bob  dydd  i*r  gweithiau  ydynt 
wedi  agor  yn  y  gymydogaeth,  mae  yr 
eglwys  a'r  gynulleidfa  yn  dal  heb  lei- 
hau. 

— Rywfodd  dygwyddodd  casgliad  o 
^2.15  o  eglwys  Hubbard,  O.,  gael  ei 
adael  allan  o  gyfrifon  Ysgrifenydd  y 
Gymanfa,  yn  y  rhifyn  diweddaf. 

— Yr  oedd  gweinidogaeth  y  Parch. 
D.  Rhoslyn  Davies  yn  gymeradwy  iawn 
yn  Pittsburgh,  ar  ei  ymweliad  diwedd- 
ar  â'r  frawdoliaeth  yno, 

—  Mae  llawer  iawn  o  Fedyddwyr 
Cymreig,  a  phregethwyr  hefyd,  yn  ym- 
sefydlu  yn  Palmyra,  O.  Y  mae  y  lle 
yn  dod  fel  math  o  Jerusalem.  Deallwn 
fod  gweinidogaeth  Mr.  Jenkins  yn  cy- 
meryd  yn  dda,  gan  fod  y  capel  yn  rhy 
fychan  i  gynwys  y  gwrandawyr  yn  aml. 
Nid  rhyw  dda  mae  y  gweithfeydd  yn 
myned  yn  ddiweddar. 

— Mae  y  Parch.  lago  W.  James  wedi 
bod  yn  wael  ei  iechyd  yn  ddiweddar ; 
ond  mae  yn  gwella  yn  raddol. 

— Bu  y  Parch.  T.  P.  Morgan,  Ash- 
land,  Pa.,  yn  supplyo  yn  Thomastown, 
O.,  yn  Awst.  Sonid  am  ei  gael  yn 
weinidog. 


Digitized 


byGoogle 


i86 


Barddoniíuih . 


[Medi, 


— Ebe  gohebydd  :  Ddydd  Sabboth, 
Awst  21,  yr  oedd  yr  hybarch  David 
Evans  yn  supplyo  yn  Church  Hill,  y 
Parch.  James  F.  Richards  yn  Girard, 
Giraldus  yn  Weathersfield,  a'r  Parch. 
Mr.  Morton  yn  Mineral  Ridge.  Yn 
Bryn  Eglwys  yr  oedd  Mr.  Evans  yn 
dyddanu  ac  adeiladu  y  saint,  Richards 
yn  Girard,  yn  traethu  y  genadwri 
mewn  ardduU  cydweddol  ag  enw  y  lle 
hefyd,  sef  â  nodwedd  Seisnig,  a  Ilen- 
orol ;  h.  y.,  mwy  yn  ardduU  y  dydd- 
iau  diweddaf  hyn,  gyda  mwy  o  deim- 
lad  a  ihân  nag  a  geir  yn  gyffredin. 
Giraldus,  yntau,  yn  Weathersfield,  yn 
ddarluniadol,  ac  efallai  yn  ymylu  tipyn 
ar  y  barddonol,  megys  a  wneir  wrth 
ddarlunio  y  tywydd  a'r  maesydd.  Mr. 
Morton  yn  Mineral  Ridge,  yn  trin  y 
minerals  a  geir  mor  gyflawn  yn  mwn- 
gloddiau  yr  Ysgrythyrau.  Gwnaeth  y 
pedwar  eu  goreu,  mae  yn  debygol. 

— Mae  yr  hybarch  dad,  y  Parch.  Da- 
vid  Probert,  yn  fawr  ei  barch  yn 
Youngstown.  Mae  yr  eglwys  hono  yn 
parchu  ei  hunan  wrth  barchu  ein  han- 
wyl  frawd.  Yn  Youngstown  mae  y 
Proff.  PhiUips.  Mae  yn  gwneyd  yn 
dda. 

— Oafodd  y  Parch.  Saml.  Job,  Cleve- 
land,  O.,  dderbyniad  croesawgar  yn 
Nghymru.  Cwynai  am  na  chafodd 
fwy  o  amser  i  ymweled  a  gwahanol  fan- 
au  yn  y  Dywysogaeth.  Mae  yn  ed- 
rych  yn  rhagorol.  Bu  uwch  ben  bedd 
Nefydd,  meddai,  yn  fyfyriol  a  hiraeth- 
lon,  am  haner  awr. 


B  a  r  d  d  o  n  i  a  e  t  h . 


DU  W. 

[V  gân  ardderchog  ganlynol  sydd  allan  o 
gasgliad  Rwssiaidd,  ac  a  gyfansoddwyd  gan  yr 
enwoj;  fardd  Derzavine.  Dywedir  iddí  gael 
ei  chyfieithu  i'r  Japanese  trwy  orchymyn  yr 
Ymerawdwr,  a'i  gosod  i  fyny  mewn  gemwaith 
aur  yn  nheml  Jeddo.  Cyfieithwyd  hi  hefyd  i'r 
Cbineaeg  a'r  ieilhoedd  Tartaraìdd,  ac  wedi  ei 
bysgrifenu  ar  ddarn  o  sidan  prydferth,  a'i  gos- 
od  i  fyny  yn  y  palas  breninoi  yn  Pekin.  Mae 
yn  gyfansoddiad  ardderchog,  ac  yn  deilwng 
o'r  holl  gyfryw  anrhydedd.] 


CYFIEITHIAD. 

Drag'wyddol  Un.  w\l  holl-bresenol  Dduw  ; 
Wyt  îon'd  diddymdra,  ac  ASFEIDROL  FoD : 
Trwy  chwyldroadiu,  dig^rfoewid  wyl; 
Wyt  UDÍg  Ddaw,  heb  arall  ond  tydì  ; 
Wyt  uwchlaw  pawb,  ac  yn  alluog  lor  — 
Anamgyífredawl,  annarluniawl  byth ; 
Wyt  lon'd  bodolaeth,  heb  ond  Tl  DY  HüN, 
Yn  cynwys,  cynal,  ac  yn  llywio'r  oll ; 
Am  nad  oes  arall,  galwn  di  yn  Dduw. 

Gall  athronyddiaetb  yn  ei  hymchwyl  dwfo 

Fesur  y  dyfnder,  rhifo'r  tywod  mân, 

Neu  íân  ronynaa  'r  haul  :  ond  ti,  O  Dduw, 

Nid  oes  it'  bwysau,  na  mesur,  ac  níd  oes 

A  ddring  i'th  ddirgelion.   Rheswm  sydd  fflam; 

Er  wedi  ei  gyneu  genyt,  ofer  bylh 

Yr  ymchwil  i'th  fwriadau  dyfnion  cudd; 

Dychymyg  ymgolla  mewn  trag'wyddol  fyd, 

Fel  awr  yn  colli  mewn  trag'wyddol  rawd. 

O  ddim  dechreuawl  gelwaist  oll  i  fod, 
A'ööj— Bodolaelh  wcd'yn.     Arglwydd  !     Tydi 
Oedd  sylfaen  Trag'wyddoldeb  -pobpetli  oll 
O  honot,  gwawl  a  dedwyddwch  unawl  ddaetb, 
Awdwr  prydferihwch — hollgyfoethog  Dduw; 
V>^  air  a  greodd  bobpeth  ac  mae'n  creu  ; 
D'ogoniant  leinw'r  gwagle  ä  Dwyfol  wawl; 
Yr  wyt,  yr  oeddit,  ac  a  fyddi  byth, 
Yn  rhoddwr  bywyd,  a  chynalydd  mawr. 

Dy  linyn  a  gylchyna'r  bydoedd  oU, 
A'u  cynal,  a  chael  genyt  anadl  byw  ; 
Rhwymaist  y  Dechreu  wrth  y  Diwedd  mawr ; 
Bywyd  a  marwolaeth,  cymhlethaist  hwy, 
Fel  gwreichion  yn  esgyn  o  angerddol  fflana  ; 
Heuliau  a  enir — bydoedd  a  wreîcbioni  Di» 
Fel  perlau  eirian  yn  ngronynau'r  haul, 
Yn  gwueyd  yr  eirian  arian,  a  hoU  rwysg 
L'u'r  nefoedd  sydd  yn  datgan  byth  dy  fawl. 

Myrdd  o  fan  ffaglau  daniwyd  gan  dy  law, 
Ymgrwydrant  byth  o  fewn  y  gwagle  dwfn, 
Yn  rhwym  i'th  allu,  ac  yn  gwneyd  dy  arch  ; 
Nofiant  mewn  bywyd,  ac  y'nt  hyawdl  i  fawl  ; 
Pa  beth  y'u  galwn  ?     Talpiau  giisial  pur, 
Gogonawl  uniad  y'nt  o  ífrydiau  aur ; 
Llusemau  *n  Uawn  ufelwy'n  ddysglaer  fflam, 
Heuliau  yn  Ilawenhau  cysawdiau  fyrdd, 
A  thithau  iddynt  fel  mae'r  lloer  i'r  nos. 

lë,  fel  dyferyn  dwfr  yn  y  môr, 

Syrth  eu  gogoniant  yn  dy  ymyl  di ; 

Beth  yw  deng  mil  o  heuliau  ger  dy  Iron  ? 

Gan  hyny,  beth  wyf  fi  ?  Afrifed  lu, 

A'u  Uuoseiddio  fil-waith,  ac  o'u  rho'i 

Yn  ngwisg  dychymyg,  â'u  hoU  addurn  byw, 

Ni  f'ai  ond  gronyii  yn  dy  glorian  di ; 

Ger  dy  ogoniant  megys  diddim  yw, 

Ger  anfeidroldeb  beth  wyf  fi  ond  dim  î 

Dim— Ond  dylifiad  o  dy  ddwyfol  wawl, 
Dy  wybiawl  fydoedd  i'm  myfyrdod  ddaeth, 
Ac  yn  fy  ysbryd  t'wna'th  Ysbryd  Di ; 
Megys  dysgleirdeb  haul  mewn  gwUthyn  bach ; 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Y  Maes  CenadoL 


187 


Dim !— Ond  *rwy'n  byw—ar  edyn  gobaith  af 

Y  n  fywiog  i  dy  wyddfod  ;  ynot  Ti 
*Rwy'n  byw,  anadlu,  ac  yn  dringo'a  uwch, 
Hyd  ymyl  gorsedd  dy  Ddwyfoldeb  claer, 
Yr  wyf,  O  !  Dduw,  a  rhaid  i  tithau  fod. 

Yr  wyt  I — yn  tywys  pobpeth,  ac  yr  wyt ! 
O  !  tywys  fy  ncall  atat  ti  dy  hun ; 
Arwain  fy  ysbryd  a  fy  nghrwydrawl  serch, 
Os  gronyn  wyf  mewn  trag'wyddoldeb  mawr, 
Eto  wyf  rywbeth  luniwyd  gan  dy  law, 
Tn  dal  canolbwynt  rhwng  y  nef  a'r  Uawr, 
Ac  ar  derfyngylch  bodaeth  sefyll  'rwyf, 
Oerllaw  'r  uchaMys,  Ile  ca'dd  engyl  fcd, 
Ac  ar  derfyngylch  yr  ysbrydol  fyd. 

Cadwyn  bodolaeth  sydd  gyflawn  ynof  fi, 
Owehelyth  mater  ynof  ymgoUa  'n  Uwyr. 

Y  raddfa  nesaf — Ysbryd! — Duwdod;  ond, 
Oallaf  reoli'r  mellt,  ac  eto'n  llwch ; 

Wjrf  deyrn,  a  chaethwas;  wyf  bryfyn,  a  Duw; 
Pa  fodd  y  daethum  ?     Mor  ofnadwy  yw. 
Fy  nghreu  a'm  geni  y'nt  ddirgelwch  dwfn, 
Tywarchen  godwyd  gan  ryw  allu  uwcb, 
Nis  gaUai  yn  ddamweiniol  neidio  i  fod. 

Oreawdwr  !  dy  ddoethineb  a  dy  Air, 
A'm  creodd — Ffynon  bywyd  wyd; 
Ysbryd  fy  ysbryd,  a  fy  Arglwydd  lor, 
Cyflawnder  d'oleuni  a  dy  gariad  pur, 
A*m  Uanwodd  ag  anfarwoí  enaid,  fel 

Y  croeswn  Iynclyn  mawr  marwolaeth  ddu, 

Y  gwisgwn  wisgoedd  y  trag'wyddol  ddydd, 
Ac  yr  ehedwn  uwch  presenol  rawd, 

Nes  cyrhaedd  ei  darddle-  atat  Ti  Dy  Hun. 

O  !  feddwl  annhraethadwy  !  ac  O  !  wawl, 
£r  boll  ddistadledd  ein  hamgyffred  byr ; 
Cysgod  dy  ddelw  leinw  'm  mynwes,  fel 

0  honi  i'th  Dduwdod  yr  ymsaetha  mawl : 
Fy  Nuw  !  fel  hyn  fy  isel  fryd  ehed 

1  geisio'th  bresenoldeb.  Ddoeth  a  Da; 
E^lmygn  dy  weithredoedd  gyda  mawl : 
Pan  gyll  y  tafod  ei  hyawdledd  byr 

Mewn  dagrau  gorfoledd  traetha*r  enaid  byth. 
Palmyra,  O,     Oyf.  E.  Morddal  Evans. 


Y  DYDDIAU  DEDWYDD. 

Fe  droir  holl  wyneb  daear 

Gan  bur  wybodaeth  lor, 
'NoI  geiriau'r  brophwydoliaeth, 

Fel  toa'r  dwr  y  mor  ; 
Daw  cred  Mahomet  greulon 

A  Babilon  i  lawr, 
Gwir  eglwys  Crist  ddyrchefir 

Uwch  holl  fynyddau'r  Uawr. 

Un  Duw,  un  ffydd,  un  bedydd, 
Un  grefydd  fydd  trwy'r  byd, 

Bydd  pleidwyr  camsyníadau 
Yn  gorfod  myn'd  yn  fud; 

Bydd  Uednais  gariad  brawdol 
O  fewn  i  Seion  wiw; 


Ar  ffrwynau'r  meirch  pryd  hyny 
Ceir  gwel'd  sancteiddrwydd  Duw. 

0  bedwar  cwr  y  ddaear 
At  lesu  try  pob  un, 

luddewon  a  Chenedloedd 

A  fyddant  yn  gytnn, 
Diddymir  trais  a  gormes, 

A'r  byd  fydd  megys  gardd, 
Cyfìawnder  a  flagura 

Ac  a  flodeua'n  hardd. 

Daw'r  Deist  i  gywir  dystio, 
Mai  gwir  yw  geiriau  Duw, 

A'r  AtheJst  ddaw  i  gredu 
Fod  lesu  Grist  yn  Dduw, 

1  lawr  daw  camsyniadau 
A  gau  gredoau'r  oes, 

Daw  pawb  i  ganu'n  beraidd 
Am  rinwedd  gwaed  y  groes. 


Dell  Roy, 


Llywarch. 


CUSAN. 


Agorwr  iFordd  i  gariad  -  ymsuddo 

Am  sêdd  aur  y  teimlad, 

Ydyw  cusan  mwynlan,  mäd, 

Byr,  rhyfedd,  yw  ei  brofîad. 

BraceyilU,  III,  Arianfryn, 


Y  jSíàe^  denààol. 

GAN  Y  PARCH.  W.   F.  DAYIES,  NANTICOKE,  PA 

RHYFEDDODAU   DUW  YN   MHLITH  Y 

TELUGUS. 

Nid  oes  yr  un  genadaeth  wedi  dy- 
oddef  cymaint,  eto  wedi  llwyddo  i'r 
fath  raddau,  ag  eiddo  y  Bedyddw)rr  yn 
mhlith  y  trigolion  uchod  yn  India.  Y 
mae  Duw  wedi  cyflawni  pethau  rhyfedd 
yn  eu  mysg,  a  hyn  raewn  amser  byr. 
Mae  Ongole  heddyw,  a'r  torfeydd 
mawrion  sydd  wedi  eu  dychwelyd  yno 
yn  y  ddwy  flynedd  ddiweddaf,  yn  peri 
i'r  byd  Cristionogol  i  siarad  ara  dani 
fel  y  Pentecost  a  Jerusalera  gynt.  Y 
mae  Uawer  yn  dra  chyfarwydd  a  hanes- 
ion  cenadol  gwlad  y  Telugus  ;  tra  mae 
eraill  nad  ydynt.  Er  mwyn  y  rhainad 
ydynt  yn  gwybod  yr  ysgrifenwn  a  gan- 
lyn  : — 

Mae  Bedyddwyr  America  wedi  ar- 
graflu  eu  henwau  yn  annileadwy  mewn 
llawer  man    yn  India.      Cawn   ol  eu 


Digitized 


byGoogle 


i88 


Y  Maes  CenadoL 


[Medi, 


traed  braidd  o  amgylch  Machwy  Ben- 
gal,  o  Madras  i  Calcutta,  i  Bangoon  a 
Tavog.  Yn  mhlith  y  Telugus  mae  ein 
brodyr  Americanaidd,  yn  nghyda  Bed- 
yddwyr  Canada,  yn  llafurio.  Yn  Oris- 
sa  mae  y  brodyr  a  alwant  eu  hunain  yn 
Fedyddwyr  Rhydd  yn  Uafurio ;  o  gylch 
Calcutta  mae  Bedyddwyr  Lloegr  wrthi 
yn  ffyddlon  er  diwedd  y  ganrií  o'r 
blaen ;  a  phan  ddeuwn  yn  nes  i  lawr,  a 
chadw  i'r  chwith,  cyfarfyddwn  a  Bed- 
yddwyr  America  yn  Burmah.  Yn  As- 
sam,  i'r  gogledd  o  Bengal,  cawn  Fed- 
yddwyr  Americanaidd  yn  llafuriö  er 
1836,  a  hyny  gyda  gradd  da  o  Iwydd- 
iant,  wrth  ystyried  cymeriad  y  trigol- 
ion.  Yn  y  rhanau  dwyreiniol  o  India 
mae  gwlad  y  Teluguaid.  Mae  yn  wlad 
helaeth,  yn  fwy  na  Thalaethau  Canol  a 
Dwyreiniol  America  gyda'u  gilydd. 
Mesura  600  miUdir  o  hyd,  a  350  o  led, 
ac  mae  yn  perthyn  iddi  agos  i  ddau  cy- 
maint  o  drigolion  a'r  Talaethau  uchod. 
Yn  ol  y  cyfrifiad  diweddaf  yr  oedd 
poblogaeth  y  wlad  yn  18,000,000,  O 
dan  ofal  Prydain  Fawr  mae  y  wlad  hon 
i  gyd.  Y  brif  dref  yw  Madras.  Dyn- 
ion  byr  yw  y  Teluguaid  fel  rheol,  ond 
yn  dra  chedyrn,  esgyrn  y  bochau  yn 
uchel,  ychydig  o  farf,  gwefus  deneu,  y 
trwyn  yn  tebygu  peth  i  eiddo  y  dyn 
du,  a  lliw  y  croen  yn  tynu  at  liw  y 
pres.  Mae  eu  hiaith  yn  anhawdd  iawn 
ci  dysgu,  eto  ystyrir  hi  yn  un  o  leith- 
oedd  prydferthaf  India,  ac  y  mae  mor 
llyfii  fel  y  gelwir  hi  yn  fynych  Italaeg 
yx  India.  Mae  y  ffurf  waethaf  o  ei- 
lunaddoliaeth  yn  mhlith  y  bobl  hyn. 
Mae  y  caste  hefyd  yn  ei  rym  yn  eu 
mysg.  Prif  ddosbarthiadau  y  castiau 
ydynt  y  Brahminiaid,  y  Gwroniaid,  y 
Marchnadwyr,  a'r  Sudra,  neu  caste  y 
caethion.  Heblaw  y  rhai  hyn,  ac  yn 
is  drachefn,  mae  Pariahs,  y  rhai  a  ys- 
tyrir  yn  rhy  annheilwng  hyd  yn  nod  i 
berthyn  i  ddosbarth  y  caethion.  Y 
castiau  uchod  yw  y  prif  rwystrau  ar 
y  ffordd  i'r  efengyl  gael  ei  derb^m  gan 
y  bobl  hyn.  Mae  cenadon  ar  y  maes 
hwn  er  1805  gan  Gymdeithas  Genadol 
Llundain.  Dechreuodd  cymdeithas  ar- 
all  yno  yn  1841.  Aeth  y  Lutheriaid 
yno  yn  1850 ;  ac  mae  amrai  eraill  wedi 
danfon  cenadon  yno  oddiar  hyny  hyd 


yn  awr ;  ond  mae  Uwyddiant  cenadon 
y  Bedyddwyr  wedi  bod  y  fath  fel  mae 
anaml  y  clywir  am  genadon  un  enwad 
arall,  er  eu  bod  yno  yn  llafurio.  Cen- 
ad  cyntaf  y  Bedyddwyr  at  y  Telugus 
oedd  y  Parch.  Samuel  S.  Day,  yx  hwn 
a  aeth  yno  yn  1835.  Bu  Mr.  Day  ag- 
os  a  chael  ei  ladd  yn  Madras  yn  fuan 
wedi  myned  yno,  am  iddo  bregethu  ar 
ddiwrnod  o  wyl  yn  y  ddinas.  Yn  1840 
y  bedyddiodd  Mr.  Day  y  Telugu  cynt- 
af,  yn  Nellore.  Yn  1845  gorfodwyd 
ef  i  ddychwelyd  adref  o  herwydd  af- 
iechyd,  a  Mr.  Van  Husen,  yr  unig  gen- 
adwr  Bedyddiedig  arall  yn  y  wlad.  Yn 
nghyfarfod  yrUndeb  Cenadol  y  flwydd- 
yn  hono  bu  dadleu  brwd  gan  rai  dros 
roddi  y  genadaeth  yn  Telugu  i  fyny. 
Yn  y  cyfarfod  hwnw,  ac  yn  mhoethder 
y  ddadl,  cododd  yr  anfarwol  Judson  ar 
ei  draed,  a  dywedodd,  Er  ei  fod  yn 
hen  ac  wedi  colli  ei  iechyd,  eto  byddai 
yn  well  ganddo  groesi  y  Bengal  Bay,  a 
dysgu  iaith  newydd,  na  chodi  ei  law 
dros  roddi  y  maes  i  fyny.  Cafodd  y 
maes  lonydd  am  dair  blynedd.  Yn  y 
fl.  1848  daeth  y  pwnc  i  fyny  drachefn, 
dychwelodd  Mr.  Day,  ac  aeth  un  Mr. 
Jewett  gydag  ef.  Dilynodd  pum'  mlyn- 
edd  o  lafur,  ond  dim  llwyddiant  er  y 
mynediad  yno  y  tro  hwnw.  Dychwel- 
odd  Mr.  Day  drachefn,  gan  adael  Mr. 
Jewett  yno  wrtho  ei  hun.  Yn  nghyf- 
arfod  yr  Undeb  yn  Albany,  yn  1855, 
dadleuwyd  drachefn  dros  roddi  y  maes 
i  fyny.  Yn  ystod  y  cyfarfodydd  hyny 
y  cyfansoddodd  Dr.  Smith  ei  benillion 
ar  The  Lone  Star — yr  enw  roddodd  un 
o'r  siaradwyr  ar  y  maes.  Adroddodd 
y  penillion  yn  y  cyfarfod,  a  chawsant 
ddylanwad  gwefreiddiol  ar  yr  hoU 
wyddfodolion.  Yn  hytrach  na  rhoddi 
y  maes  i  fyny,  danfanwyd  un  Mr.  Dou- 
glass  allan  at  Mr.  Jewett.  Buasai  yn 
dda  genym  osod  holl  beniUion  Dr. 
Smith  ger  bron  y  darllenydd,  ond  ni 
chaniata  gofod.  Modd  bynag  gosod- 
wn  un,  fel  y  gwelo  y  darllenydd,  wrth 
gymharu  llwyddiant  yr  efengyl  yno  a 
syniadau  y  penill,  pa  mor  gyíiawn  y 
mae  wedi  ei  wirioneddu. 

«*  Shine  on,  Lone  Star,  the  day  draws  near 
When  none  shall  shine  more  fair  than  thoo. 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Haneston  CartrefoL 


189 


Thou,  born  and  nursed  in  doubt  and  fear, 
Wilt  glitter  on  Immanuers  brow." 

Bu  Mr.  Jewett  yno  am  naw  ml^medd, 
drachefn,  y'nghanol  aflwyddiant.  Dy- 
chwelodd  wedi  colli  ei  iechyd.  Yn 
1862  dadleuwyd  y  cwestiwn  o  roddi 
Telugu  i  fyny  unwaith  yn  ychwaneg. 
Defnyddiodd  Mr.  Jewett  yr  holl  nerth 
oedd  ynddo  i  berswadio  ei  frodyr  i 
barhau  i  ddanfon  cenadon  yno.  '*  Mae 
yno  bobl  lawer  i  Dduw,*'  meddai,  "  ac 
os  caf  iechyd,  af  yn  ol  jm  un  i'w  cas£- 
lu."  Wedi  y  cyfarfod  hwnw,  yn  Pro- 
Yidence,  Rhode  Island,  ysgrifenodd  un 
brawd  at  Mr.  Jewett,  gan  ddywedyd, 
"  Os  oedd  yn  benderfynol  i  ddychwel- 
yd  i  Telugu,  y  byddai  yn  angenrheid- 
iol  iddynt  ddanfon  brawd  gydag  ef  i'w 
gladdu — ei  fod  yn  deilwng  o  gladded- 
igaeth  Gristionogol  yn  y  wlad  bagan- 
aidd  hono.*'  Yn  1854  bu  Jewett  yn 
pregethu  yn  Ongole,  ac  yn  hwyr  y 
dydd  aeth  a  phagan  dychweledig  i  fryn 
uwchben  y  ddinas,  a  chynaliwyd  awr 
mewn  gweddi  daer  ar  Dduw  i  ddanfon 
cenadon  i  Ongole.  Yn  1864  mae  y 
gweddiau  hyny  yn  cael  eu  hateb.  Wele 
Mr.  Jewett  ac  un  Mr.  John  Everett 
Clough,  yr  hwn  fti  yn  swyddog  dan  y 
Llywodraeth  yn  Minnesota,  a  chenad- 
wr  am  flwyddyn  yn  lowa,  yn  cychwyn 
am  Telugu,  ac  yn  cyrhaedd  jjno  yn 
gynar  yn  1865.  Yn  fuan  wedi  euglan- 
iad  mae  y  cymylau  oeddynt  wedi  bod 
am  gymaint  o  amser  yn  cuddio  y  Lone 
Staty  yn  dechreu  gwasgaru,  a'i  llew- 
yrch  siriol  yn  dyfod  i'r  golwg.  Yn  y 
fl.  1867  mae  yr  eglwys  gyntaf  yn  cael 
ei  chorphori  yno,  ac  wyth  o  aelodau  yn 
ei  gwneyd  i  fyny.  Erbyn  1874  yr  oedd 
wedi  cynyddu  i  3,300,  Aeth  cenadon 
neẃyddion  yno.  Daeth  yn  amlwg  fod 
yno  filoedd  ar  roddi  i  fyny  eu  heilun- 
od,  a  chofleidio  y  Mab  ;  a  rhag  blaen 
yr  aeth  y  giyaith  hyd  1877,  pan  y 
rhoddwyd  braidd  atalfa  hollol  arno. 
Bu  newyn  trwm  yn  y  wlad  am  dros 
ddwy  flynedd.  Bu  500,000  o'r  trigol- 
ion  feirw.  Gyrwyd  i  bob  man  am  gyn- 
erthwy,  a  daeth  cynorthwy.  Gorfu  i'r 
cenadon  roddi  heibio  bregethu,  i  ofalu 
am  y  cleifion  a'r  newynog.  Ni  dder- 
b^miwyd  un  aelod  ara  bymtheg  mis. 
Mehefín,  1878,  dechreuwyd  pregethu  a 


derbyn  aelodau,  ac  301  yr  amser  byr  o 
chwech  wythnos  yr  oedd  dros  8,000 
wedi  eu  bedyddio.  O'r  dydd  hwnw 
hyd  yn  awr,  rhag  blaen  mae  y  gwaith 
wedi  myned,  a  miloedd  lawer  wedi  eu 
hychwanegu.  Bedyddiwyd  yno  yn  ys- 
tod  y  flwyddyn  ddiweddaf,  2,757.  Y 
mae  yr  eglwys  yno  hcddyw  yn  rhifo 
15,692.  *'  O  Dduw  y  mae  hyn,  a 
rhyfedd  yw  yn  eingolwg  ni." 

Mae  eisiau  Uawer  iawn  o  genadon 
yno  i  ofalu  am  gymaint  o  ddychweled- 
ion.  Mae  eisiau  athrawon  yn  yr  ysgol- 
ion,  gweinidogion  i  sefydlu  eglwysi 
newyddion,  a  gofalu  am  danynt,  yn 
nghyda  meddygon  Cristionogol  i  weini 
ar  y  dorf  dlodion  sydd  yn  eu  plith  yn 
analluog  i  dalu  dim  am  feddyginiaeth. 
Mae  cynauaf  o  ddeunaw  miliwn  o  en- 
eidiau  yn  fawr ;  am  hyny  atolygwn  ar 
Arglwydd  y  cynauaf  i  ddanfon  gweith- 
wyr  i'r  cynauaf. 


HANESION  CARTREFOL. 


Cyfarfod  Tri-Misol  yn  Niles,  O. 

Cynelir  y  Cwrdd  Tri-Misol  sydd  )m 
perthyn  i  Gymanfa  Ohio,  yn  Niles,  ar 
yr  i6eg,  i^eg,  a'r  i8fed  o  Fedi — y 
gynadledd  i  ddechreu  am  2  o'r  gloch, 
ddydd  Sadwm,  yr  i  ^eg.  Dymunir  ar 
y  cenadon  a  gweinidogion  y  cylch  fod 
yma  yn  brydlon. 

Dayid  Williams. 


GWERTHFAWROGI   TeILYNGDOD. 

Ddydd  Llun,  Mai  2,  pr^rsurodd  Mr. 
Jacob  W.  Evans,  Ysgrifenydd  ac  un  a 
ddiaconiaid  eglwys  y  Bedyddwyr  Cym- 
reig  yn  Pittston,  Pa.,  o  gyfarfod  Od- 
yddol  i  fyned  i  gyfarfod  busnes  yn  ei 
eglwys.  Synwyd  ef  wrth  weled  tyrfa 
fawr  tu  allan  i*r  capel,  a'r  tu  fewn  wedi 
ei  orlenwi.  Yn  fuan  ar  ol  dyfodiad 
Mr.  Evans,  cyfododd  Mr.  Samuel  Ed- 
wards,  diacon  arall  o'r  eglwys,  a  de- 
chreuodd  roddi  mawr  ganmoliaeth  i'r 
Ysgrifenydd  am  ei  wasanaeth  gwerth- 
fawr  yn  y  blynyddoedd  aethant  heibio. 
Yna  dywedodd  Mr.  Edwards  fod  y^ 
chwiorydd  yn  myned  i  roddi  arwydd 


Digitized 


byGoogle 


iço 


Hanesion  CartrefoL 


[Medi, 


bychan  o'i  gwerthfawrogiad  o  Mr.  Ev- 
ans  am  ei  wasanaeth  gwerthfawr.  Gal- 
wodd  y  llefarwr  yn  nesaf  ar  Mrs.  Alex- 
ander  Martin,  yr  hon  a  ddaeth  yn 
mlaen  ac  a  anrhegodd  Mr.  £vans  a 
rosewood  desk  brydferth  iawn  a  phin  a 
phwyntil  aur  ardderchog,  yn  nghyda 
llogell-lyfr  hardd,  a  edrychai  fel  pe  bu- 
asaî  yn  lled  lawn.  Tarawyd  Mr.  Ev- 
ans  â  syndod — yr  oedd  hyn  yn  hollol 
annysgwyledig  iddo.  Gorchfygwyd  ef 
gan  ei  deimladau  fel  mai  prin  y  gallai 
dalu  diolch,  ac  amlygu  ei  ddymuniad  i 
wasanaethu  yr  eglwys  a'i  Feistr  yn  fwy 
flfyddlon  ynydyfodol. — Z>.  S,  ThomaSy 
Si.  Glair,  Pa. 


AiL  Agoriad  Capel  y  Bedyddwyr 
Cymreig  yn  Danyille,  Pa. 

Mae  pawb  sydd  wedi  bod  yn  Dan- 
ville  yn  ystod  y  ddwy  flynedd  ddiwedd- 
af  yn  gwybod  fod  ein  capel  wedi  myn- 
ed  i  sefyllfa  wael  dros  ben.  Ond  pa 
fodd  oedd  ei  wella,  oedd  gwestiwn  an- 
hawdd  iawn  ei  ateb,  gan  fod  y  frawd- 
oliaeth  can  lleied  o  rif,  a'r  rhan  fwyaf 
o  lawer  yn  chwiorydd.  Modd  bynag, 
ychydig  fisoedd  yn  ol,  gwnaed  ymgais 
i  weled  beth  alUm  wneyd.  L'echreu- 
wyd  gweithio  o  ddifrif,  ac  os  rhywbeth, 
y  chwiorydd  oeddynt  fwyaf  brwdfryd- 
ig.  Er  syndod  i  bawb,  yn  mhen  ychyd- 
ig  wythnosau  wedi  dechreu,  yr  oedd 
dros  I500  yn  y  drysorfa,  yr  hyn  oedd 
agos  gymaint  ag  oedd  arnom  eisiau,  a 
llawer  mwy  nag  oedd  neb  o  honom 
wedi  ei  ddysgwyl  wneyd.  Dechreuwyd 
ar  y  gwaith  yn  uniongyrchol.  Pender- 
fynwyd  gwneyd  y  tu  fewn  oll  yn  waith 
coed,  a  gwneyd  i  ffwrdd  ^phlastering 
yn  mhob  man.  Gosodwyd  lle  bed- 
yddio  o  dan  y  pwlpud,  a  lampau  new- 
yddion  bob  tu  i'r  pwlpud,  y  rhai  a 
roddant  oleuni  ardderchog.  Yn  ymyl 
y  drysau  oedd  yn  arwain  i'r  capel  o'r 
blaen,  mae  dwy  ystafell  dlos  a  chyf- 
leus  wedi  eu  hadeiladu,  er  cyfleusdra 
i'r  bedyddiedigion  i  newid.  Gosodwyd 
hefyd  garpet  newydd  ar  y  iloriau,  a 
phaentiwyd  yr  hen  ddodrefn  mewn 
lliwiau  cyfatebol  i'rcapel;  a  ihwng  y 
cyfan,  mae  yr  hen  gapel  yn  edrych  fel 
yn  newydd  spon  i  gyd.     Wedi  ei  or- 


phen  mor  anrhydeddus,  rhaid  oedd  ei 
agor,  fel  bydd  y  Cymry  yn  arfer,  sef 
drwy  gael  rhes  o  gyfarfodydd  pregethu. 
Penderfynwyd  ar  y  ^oain  a'r  ^iain  o 
Orphenaf  i  hyny  gymeryd  Ue.  Y  preg- 
ethwyr  a  wahoddwyd  oeddynt  y  Parch- 
edigion  Theophilus  Jones,  Wilkesbarre, 
a  W.  F.  Davies,  Nanticoke. 

Nos  Sadwrn,  pregethodd  Mr.  Jones. 
Boreu  Sul,  am  10,  Mr.  Davies  a  Mr. 
Jones.  Am  2,  Mr.  Street,  gweinidog 
y  Bedyddwyr  Seisonig,  a  Mr.  Davies, 
y  ddau  yn  Seisonig.  Am  6,  yn  yr 
hwyr,  Mr.  Davies  a  Mr.  Jones.  Caed 
cynullíädau  rhagorol  trwy  y  dydd,  a'r 
brodyr  yn  pregethu  gyda  dylanwad 
neillduol.  Teimlad  pawb  oedd  yn  bres- 
enol  oedd,  na  wrandawsant  Mr.  Jones  er- 
ioed  yn  well,  a  mwy  hapus,  os  mor  hap- 
us,  a'r  tro  hwn.  Ac  am  Mr.  Davies, 
myned  i  fyny  yn  uwch  o  hyd  fel  preg- 
ethwr  y  mae  yn  mam  y  Danvilliaid  o 
bob  enwad,  er  y  tro  cyntaf  y  pregeth- 
odd  yma,  pan  yn  yr  Athrofa.  Dechreu- 
wyd  y  cyfarfodydd,  un  gan  Mr.  Jones, 
y  llall  gan  Mr.  W.  Williams,  dyn  rhag- 
orol,  a  phregethwr  gyda  y  M.  C.,  a  Mr. 
Rees,  pregethwr  arall  gyda  yr  un  en- 
wad. 

Wedi  cael  capel  mor  dlws  a  chysur- 
us  ag  sydd  genym  yn  awr,  a'r  fath  gyf- 
arfodydd  rhagorol  ar  ei  agoriad,  hyd- 
erwn  y  bydd  i  Seion  Duw  o'i  fewn 
weled  cyfnod  o  Iwyddiant  ac  adfywiad 
cyfíredinol .  — Brawd, 


KlNGST0N,   Pa. 

Cynaliodd  Ysgol  Sabbothol  y  Bed- 
yddwyr  yn  Kingston  gyfarfod  tra  dy- 
ddorol  Gorphenaf  i8fed.  Yr  oedd  y 
plant  yn  canu  ac  yn  adrodd  yn  rhagor- 
ol.  Canwyd  amryw  ddarnau  yn  arben- 
ig  gan  Mri.  J.  T.  Jones,  E.  Arthur,  J. 
D.  Evans,  ac  M.  J.  Davies.  Hefydi 
mewn  canu  ac  adrodd,  ychwanegwyd 
llawer  at  ddyddordeb  y  cwrdd  gan 
Misses  Maggie  Waters,  Mary  Jane  Jen- 
kins,  C.  Price,  Mary  Ann  Davies,  El. 
Mary  Carpenter,  Annie  Bedford,  Sarah 
Jane  Davies  a  Sallie  Hatten.  Cafwyd 
anerchiad  hefyd  ar  *'  Judas  Iscariot," 
gan  Mr.  H.  P.  Davies,  a  darlleniad  gan 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Hanesion   CarttefoL 


191 


Mr.  Eichard  Jones.  Aeth  pawb  adref 
wedi  cael  eu  mawr  foddloni,  a'r  teim- 
lad  cyíTredinol  oedd,  **  Melus,  moes 
€to.''  Llywyddwyd  gan  y  gweinidog, 
y  Parch.  D.  Rhoslyn  Davies.--  Un  Oedd 
Ytio. 


Palmyra,  Ohio. 

Mae  achos  y  Gwaredwr  yn  myned 
yn  ei  flaen  yn  llewyrchus  yn  y  Ue  hwn 
yn  bresenol.  Mae  y  capel  yn  rhy  fych- 
an  i'r  gynulleidfa.  Sabboth,  Mehefin 
lafed,  bedyddiwyd  tair  chwaer  ac  un 
brawd,  ac  adferwyd  un  brawd^ — Go 
hebydd. 


GWEITHRED    DeILWNG   O   EfELYCHIAD. 

Y  mae  pob  gweithred  o  haelionus- 
rwydd  crefyddol  yndeilwng  o  gydnab- 
yddiaeth  a  chyhoeddusrwydd.  Teith- 
ia  y  son  am  gyflawniadau  drwg  dynion 
trwy  y  byd  cymdeithasol  bron  gyda 
chyflymder  y  fellten  chwim  ;  ond  y 
mae  miloedd  o  weithredoedd  da  yn 
cael  eu  cyflawni  gan  unigolion  nad  oes 
gair  byth  o  son  am  danynt.  Nid  yw 
hyn  yn  iawn.  Dylid  bod  yn  barotach 
i  gydnabod  y  weithred  ddaionus  nag  i 
son  am  ddiffygion  pobl.  Canmolai  ein 
Ceidwad  y  da  lawn  can  gynted  ag  y 
ceryddai  y  drwg  :  **  Ha,  wraig,  mawr 
yw  dy  ffydd,"  &c. 

Yn  ddiweddar,  darfu  i  Mrs.  Ann 
Lewis,  o  Remsen,  Swydd  Oneida,  N. 
Y.,  roddi  pedwar  cant  o  ddoleri  yn 
anrheg  i  egiwys  y  Bedyddwyr  yn  Free- 
dom,  Cattaraugus,  N.  Y.  Nid  ydym 
am  organmol  na  seboni  y  chwaer  Lew- 
is,  ond  yn  unig  am  grybwyll  y  ffaith. 
Dymuna  y  frawdoliaeth  yraa  ei  chyd- 
nabod  yn  ddiolchgar  iawn  trwy  gyf- 
rwng  y  Wawr,  am  ei  rhodd  werthfawr. 
Dymunol  fyddai  i  lawer  o  gyfoethogion 
€in  heglwysi  gymeryd  yr  awgrym  oddi- 
wrth  y  chwaer  hon,  i  roddi  cyfran  o*u 
heiddo  at  wasanaeth  crefydd.  Y  cwbl 
sydd  ar  feddwl  Uawer,  hyd  yn  nod  o 
bobl  flaenaf  ein  heglwysi,  yw  darparu 
cyfoeth  i'w  plant,  gan  adael  achos  yr 
Arglwydd  i  fyw  neu  farw  o'u  rhan  hwy. 
Dysgwylia  y  cyfryw  gael  **  pyrth  y  nef 
o  led  y  pen  "  iV  derbyn  iddi  ar  eu 


hymadawiad  o'r  byd  hwn,  a  hwythau 
wedi  bod  ar  hyd  eu  hoes  yn  gybyddlyd 
at  achos  y  Gwaredwr.  Mae  lle  i  ofni 
y  câ  liawer  eu  siomi  yn  ddirfawr  y  dydd 
hwnw  y  daw  Crist  i  farnu  y  byd.  Ceir 
Uawer,  ysgwaetheroedd,  yn  werth  eu 
railoedd  yn  methu  hebgor  cymaint  ag 
un  ddolar  yn  y  mis  i'r  Arglwydd.  Prif 
bechod  crefyddwyr  y  wlad  hon  y w  byd- 
olrwydd,  a  gor-awydd  i  ymgyfoethogi 
ar  bethau  daearol.  O  !  na  fyddai  i 
Arglwydd  y  lluoedd  ddeffroi  y  cyfryw 
rai  o'u  cysgadrwydd  ysbrydol.  Y  mae 
rhodd  deilwng  at  achos  crefydd  yn  fwy 
effeithiol  i  aníarwoli  y  rhoddwr  o  beth 
annhraethol  nag  un  maen  cywrain  o 
fynor  a  ellir  ei  gael.  Garedigion  cyf- 
oethog,  efelychwch  y  chwaer  dda  o 
Remsen  mewn  haelioni  Cristionogol. 
Carwn  weled  ysgrif  dda  yn  y  Wawr  ar 
"Haelioni  Cristionogol.*'  Hwyrach  y 
gwnelai  les  mawr. —  W.  M.  Evans. 


Parsons,  Pa. 

Mr,  Gol. — Dymunaf  arnoch  roddi 
ychydig  o  ofod  y  Wawr  nesafihys- 
bysu,  fod  eglwys  Parsons,  Pa.,  wedi 
rhoddi  galwad  unfrydol  i'r  Parch.  Wm. 
D.  Thomas,  Mahanoy  City,  i  ddyfod 
i'wbugeilio  yn  yr  Arglwydd  \  ac  y  mae 
yntau  wedi  ateb  yn  gadarnhaol,  a  bydd 
yn  dechreu  ar  ei  lafur  yn  ein  plith  y 
Sabboth  cyntaf  yn  Medi.  Yn  frawdol 
—  Wtn,  Francis. 


TPABCH.  J08SPH  T.  JONBS  TH  TM- 
ADABL  0  JOHNSTOWN,  PA. 

Oyfcafod  ymadatool  Uuosog'-Temíadau  da  at 
Wemdog  ììeffurua, 

JoHSSTowN,  Pa.,  Awst  5ed. — ^Byd  rhyfadd 
yw  hwn— byd  oyfnewidiol  iawn;  a  ehteàwjí 
ein  bod  ninau  yr  nn  mor  gyfnewidiol.  Ao 
7  mae  Uawn  oynSfer  o  gyfnewidiadan  yn 
oymeryd  lle  yn  Johnstown  yn  ol  ei  íáint  a 
rhif  7  boblogaeth,  ag  yn  nn  rhan  arall  o*r 
byd  Amerioanaidd  beth  bynag.  T  oyfnew- 
Idiad  oyntaf  ddaw  dan  ein  sydd  yn  dal 
perthynas  a'r  brawd  da  a  dnwìol,  y  Paroh. 
Joseph  T.  Jones,  gweinidog  y  Bedyddwyr 
Ojrmreig,  yn  nghyd  a  phobl  ei  ofal,  sef  ei 
ymadawiad  ef  oddiwrthynt.  Mae  yn  wlr  na 
fn  ei  aroBìad  yn  hlr  yn  en  plith — ^rhywle  tna 
deg  mÌH  uen  flwyddvD,  eto  gtillwn  ddweyd 
iddo  f'od  yn  ffyddlawo  i'w  alwedigaeth  yn 
NgbrÌBt.  'gan   iawn  gyfraDU  gair  y  gwirion- 


Digitized 


byGoogle 


192 


Hanesion    CarirefoL 


[Medi, 


edd  i  bawb  a  ddenai  i'w  wiandaw,  a  hTny 
mewn  modd  gonest,  a  òhydwybodol,  neb 
dder  byn  wjmeb  neb  mwy  na'n  gilydd.  Hefyd, 
er  na  f a  ond  ond  tymor  byr  yma,  oawsom 
brawfion  amlwg  oa  fo  ei  Ufnr  yn  ofer  yn  yr 
Arglwydd.  Gan  mai  y  Sabboth  diweddaf 
oedd  ei  Sabboth  olaf  yn  Johnetown  dros 
dymor  beth  bynag,  os  nid  am  byth,  pen- 
derfynodd  y  brawd  parehns  draddodi  preg- 
eih  ymadawol  ▼  noson  hono,  yr  hyn  a 
wnaeth  er  boddhad  oylfiredinol  i  bawb  a'i 
dywodd,  gan  fod  ei  tliraddodiad  yn  orlawn 
o'r  teimladan  mwyaf  dymonol  toaff  at  bawb 
oedd  yn  ei  wrandaw,  a  ohredwn  iddi  gael 
dylanwad  bendigedig  ar  y  mwyafrif  mawr 
o'r  rhai  oedd  yn  bresenoL 

T  noB  Lnn  ganlsmol  oynaliwyd  oyfarfod 
ymadawol  a  thystebol  iddo.  Deòhrenwyd 
am  10:30,  trwy  ddarllen  rhan  o'rgwirionedd 
dwyfol«  ao  oflíwm  gweddi  gan  y  Pareh.  D. 
Oelyddon  Phillips,  yn  nghyd  a  ohann  swyn 
gm  y  ç^nUeidfa.  Yna  oynygiwyd,  eiliwyd 
a  phasiwyd  mewn  modd  rheolaidd,  fod  Mr. 
Benjamin  F.  Watktns,  Fonndry  Boss  y  O.  L 
&  S.  Oo.,  a  diaoon  ienangaf  yr  eglwys  i  fod 
yn  llywydd,  a  Thomas  J.  Prioe  yn  ysgrifen- 
ydd  gohebol.  Wedi  anerohiad  agoriadol  gan 
y  lljrwydd,  galwyd  ar  y  Paroh.  Henry  Ool- 
olasler  (B.  S.)  i  draddodl  yr  anerohiad  oyf- 
Iwynol,  yr  hyn  a  wnaeth  mewn  modd  dylan- 
wadol  a  tharawiadol  iawn  yn  yr  iaith  Saes- 
neg,  er  mwyn  y  bobl  ienaino,  a  ffryndian 
eraiU  pf>rthynol  i'r  gynnlleidfa.  Terfynodd 
ei  araeth  drwy  alw  ar  y  ohwaer  Mra.  Ann 
Lewis  (gwraig  weddw  gyfrifol  a  pharohns 
perthjmol  i'r  eglwys)  i  roddi  ooden  sidan 
hardd  am  ei  wdd^  o  wnenthnrìad  ei  meroh 
MiBS  Maggie  Lewis,  yn  oynwys  $26,  fei  ar- 
wydd  feehan  a  gwanaìdd  iawn  o'r  paroh  a'r 
eariad  oynes  oedd  wedi  ei  enyn  al  feithrin 
oydrhyngddynt  fel  bngail  a  phraidd  mewn 
oan  lleied  o  amser.  Amoanodd  y  derbynydd 
gwylaidd  a  gostynffodig  wneyd  rhyw  fath  o 
armeth  mewn  ÍTorda  o  ddiolohgarwoh  am  en 
earedigrwydd  tnag  ato;  ond  dyn  a  helpo'r 
dyn,  aeth  yn  Uongddrylliad  amo  yn  yr  ym- 
aais,  oblegid  yr  oedd  wedi  ei  dreohn  yn 
Uwyr  gan  y  teimladan  drylUog  yn  ngwyneb 
y  lath  brawf  diymwad  o'r  seroha'ranwyldeb 
oedd  yn  ftynn  rhyngddynt  fel  gweinldog  ao 
eglwys. 

Gan  iddo  fethn  dweyd  gair  braidd,  fe'i  hee- 
gnsodwyd,  a  galwodd  y  Uywydd  ar  y  Paroh. 
Ë.  W.  Jones  (Â.)  i  aneroh  y  oyíárfod.  Dy- 
wedodd  ef  ei  fod  yn  adnabod  y  Paroh.  J.  T. 
Jones  am  15  mlynedd  yn  Talsam,  Q.  0.,  oyn 
i'r  nn  o  honynt  ddyfod  i'r  wlad  hon,  ao  mai 

Îr  nn  oymeriad  bendigedig  oedd  iddo  y  pryd 
wnw  ag  sydd  jm  awr,  fel  gwas  da  a  íl^dd- 
lon  i'w  Felstr  nefol,  a  bod  Uawer  o  bobl  ien- 
aino  gwyllt  ao  anystyriol  y  dyddian  hyny 
oddentn  y  òhwarelan,  ag  ydynt  wedi  dyfod  i 
oedran  gwyr  a  gwragedd,  yn  dioloh  i  Ddnw, 
yn  ogystal  ag  i'r  nurah.  J.  T.  Jones,  am  y 
^ynghorion,  y  rhybnddion,  a'r  oeryddon 
gwerthlawr  a  gawsant  ganddo  yn  y  dyddian 
gynt  Teimlid  yn  siomedig  hefyd  wrth  ei 
golU  mor  fnan,  am  fod  oynifer  o  weinidog- 


ion,  o  bob  enwad  ao  iaith,  wedi  dyfod  a 
myned  oddiar  pan  y  mae  ef  yn  Johnstown, 
sef  10  mlynedd  i'r  Sabboth  diweddaf .  TSid 
olaf  yn  Gorphenaf,  1871,  yx  ymgymerodd  m 
bngeiUaeth  y  praidd  Anîdbynol  yn  y  lla 
hwn.  GobeiUiiai  hefyd,  os  ymadael  y  bnasal 
ef  rywbryd  yn  y  dyfodol,  y  oawsai  y  fraint 
werthfáwr  o  ymadael  fel  y  brawd  Jonee,  0ef 
myned  o  hono  ei  hnn,  ao  nid  oael  ei  yra 
3miaith  fel  nn  o  ddilfrwythwyr  y  tlr  yn 
ngwinllan  ei  Arglwydd.  Dywedodd  wfth 
derfynn  hefyd,  er  fod  yx  ymadawedig  wadi 
bod  yn  enan  oyhoeddns  am  47  mlvnedd  ya 
yreglwys  Oristionogol,  eto  y  gailasai  gy- 
hoeddi  nwohben  Johnstown,  wrUi  ymadael* 
feipobUearall  y  bnynddo,  **Qlanyâw7f 
oddiwrth  waed  pawb  oil  o'm  gwrandawyr." 

Y  nesaf  ar  yr  esgynlawr  ydoedd  y  bardd 
awenyddol  y  Pároh.  D.  Oelyddon  PhilUp0 
(T.  0.),  gan  yr  hwn  y  oawsom  sylwadAii 
ífraethbert  a  thlws  iawn.  Nid  oedd  eíe  yn 
ffwybod  yr  aehosion  o  ymadawiad  y  br»wd 
líones,  08  oedd  aohosion  o  gwbl,  ao  nid  oedd 
yn  ymofyn  gwybod  yohwaith;  ond  yr  oedd 
ynjpjbod  nn  peth,  sef,  fod  tarddle  y  Paroh. 
J.  T.  Jones  yn  darddle  nodedig  iawn  mewn 
ystyr  neiUdnol.  Megysag  yr  oedd  Stratford- 
on-ÀYon  yn  nodedig  fel  taiddle  Shakespeare^ 
nn  o  brif  feirdd  y  byd;  felly  tarddle  Mr.  J., 
bn  yn  darddie  rhai  o  ser  dysgleirìaf  y  pwl- 

gnd  Oymreig,  ao  jm  en  plith,  nid  y  Uedaf  o 
onynt  yw  y  g[wr  a  anrhydeddir  yma  heno. 
Wedi  yohydig  sylwadan  terfynoi  yn  fyr  ae 
i'r  pwTpas  gan  y  Ujrwydd,  yn  nghyd  a  phas- 
io  pleidlais  o  ddiolohgarwoh  y  oyfarfod  i'r 
ddwy  ohwaer  a  gasglasant  y  donation,  aef 
Bírs.  Mary  Bdwards  a  Mrs.  Ann  Lewis,  ter- 
fynwyd  drwy  gann  y  Doxology  yn  Seisneff^  a 
gof yn  y  fenditìi  gan  y  Paroh.  Henry  OoleleB- 
ser,  yna  aeth  pawb  i'w  oartrefleoedd  wedi  en 
meddiann  a'r  teimladan  goren  tnag  ai  y 
brawd  ymadawedig,  gan  ddymnno  Dnw  yn 
rhwydd  iddo  ef  a'i  denln  o  hyn  hyd  deiÿn 
en  hoes.  T  boren  oanlynol  daeth  amryw  o1 
ífryndian,  yn  wyr  ao  yn  wragedd,  at  áifàL  j 
PennsyWania  Bailroad  i  ílarwelio  ag  el.  pan 
yn  oymeryd  y  oars  a'i  wyneb  tna'i  nofl 
gartref.  Oobeithio  y  oyrhaedda  ben  ei  daith 
yn  ddiogeL  Hyn  yw  dymnniad  ei  edmyg- 
ydd —  Thoicas  J.  Puoi. 


PRIODWYD— 

Yn  Pomeroy,  Ohio,  Mehefin  i6,  i88i,yn 
nhy  tad  a  mam  y  briodasferch,  D.  S.  Lewis  a^ 
briod,  gan  y  Parch.  J.  R.  Jones,  Mr.  WiUiam 
£.  Morgan  &  Miss  Mary  A.  Lewis,  y  ddaa  o'r 
Ue  uchod.  Cafwyd  cerddoriaeth  leisiol  ac 
oflferynol,  a  gwledd  ragorol  ar  yr  achlysur. 

Awst  lofed,  yn  Taylorville,  gan  y  Parch.  D. 
Rhoslyn  Davies,  Mr.  Thomas  Jones  â  Miss 
Priscilla  Hughes,  y  ddau  o'r  Ue  uchod. 

Awst  I3eg,  yn  Kingston,  gan  y  Parch.  D. 
Rhoslyn  Davies,  Mr.  PhiUip  Ftice  &  Miss 
Lydia  Parsons,  y  ddau  o'r  lle  uchod. 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Hanesion  CartrefoL 


193 


BU  FARW— 

MR.  JOHN  F.   JONES,  MORRIS  RUN,  PA. 

"  Y  cyfiawii  a  obeithia  pan  fyddo  yn  marw." 
DjTwed  Dafydd,  **  Y  cyfiawn  fydd  byth  mewn 
coffadwriaeth ;"  hefyd  rhydd  Solomon  reswm 
digonol  dro6  barhau  ei  goffadwriacth  ;  canys 
d^rwed,  "  Coffadwriaeth  y  cyfiawn  sydd  fendi- 
gedig."  Gallwn  weled  wrth  hyn  paham  y  mae 
cynifer  o  gofiantau  dynion  da  yn  y  Beibl.  Cy- 
hoeddodd  lesu  Grìst  ei  hun  gofiant  rbai,  gan 
sicrhan  eu  parhad  cyhyd  a  pbregethiad  ei  ef- 
engyl  ef  yn  y  byd.  Gallwn  ddweyd  fod  y 
stamp  a'r  ddeíw  yr  bon  y  mae  Duw  yn  ei  har- 
ddel  yn  y  dydd  diweddaf  i'w  gweled  yn 
ngwrthddrych  y  cofiant  hwn»  a  dyna  ein  rhes- 
wm  dros  ei  anfon  i*r  Wawr  Ganwyd  John 
F.  Jones  yn  sir  Aberteifi,  D.  C.  Nid  ydym  yn 
gwybod  yn  mha  le  yn  y  sir  y  ganwyd  ef ;  ond 
dechreuodd  ei  yrfa  grefyddol  o  dan  ofal  gwein- 
tdeg  o'r  enw  Jones,  yn  eglwys  Sjrmlog,  a  bed<- 
yddiwyd  ef  yn  Afon  Symlog  er's  jm  agos  i 
ddeugaîn  mlynedd  yn  ol.  Oddi  yno  efe  a  sy- 
mudodd  i  Rhymni,  sir  Fynwy ;  yno  cawn  ef 
yn  aelod  o  eglwys  Penuel,  o  dan  ofal  gweini- 
dogaethol  y  Parch.  Mr.  Jones,  Youngstown, 
yn  bresenol.  Oddi  yno  symudodd  i  Tredegar, 
ac  yn  aelod  yn  Siloh,  yn  mha  le  y  bu  yn  aelod 
ddeng  mlynedd,  ac  yn  athraw  ar  yr  un  dosbarth 
yn  yr  Ysgol  Sul  am  yr  holl  amser  heb  golli  yr 
un  Sabboth. 

Ymfudodd  i'r  wlad  hon  yp.  mis  Mehefin, 
187 1,  ac  ymsefydlodd  yn  yr  ardal  hon,  yn  mha 
le  y  treuliodd  yr  holl  amser  hyd  nes  daeth  cen- 
ad  i'w  alw  oddiwrth  ei  waith  at  ei  wobr.  Yr 
oedd  yn  aelod  ac  yn  ddiacon  parchus  gyda'r 
Bedyddwyr  yn  y  lle  hwn.  Cafodd  wylK>d  fel 
eraiU  o  blant  dynion,  trwy  brofiad,  eirwiredd 
tystiolaeth  yr  Arglwydd  lesu  Grist  i'w  ddys- 
gyblion  mai  trwy  lawer  o  orthr^rmderau  y  mae 
myned  i  mewn  i  deymas  Dduw.  Tystìol- 
aeth  pawb  ar  ei  ol  ydyw  ei  fod  wedi  anrhy- 
deddu  athrawiaeth  Duw  ei  iachawdwriaeth,  ac 
wedi  rhodio  yn  addas  i  efengyl  Crist.  Yr 
oedd  yn  ddarllenwr  mawr,  y  Beibl  oedd  ei  hoff 
lyfr.  Hefyd  yr  oedd  ^m  un  ffyddlon  iawn,  nid 
oedd  dim  ond  afiechyd  a  fuasai  yn  ei  atal  o  dy 
yr  Arglwydd  ;  bu  yn  ei  holl  ddyledswyddau  yn 
fiyddlon  hyd  angeu.  Ei  eiriau  diweddaf  pan 
yn  marw  oedd,  "  GoIIwng  fi  yn  rhydd,  O,  Ar- 
glwydd." 

Gorphenodd  ei  yrfa  ddaearol  Chwefror  22ain, 
yn  yr  oedran  teg  o  62  mlwydd  oed.  Cladd- 
wyd  ef  yn  nghladdfa  Morris  Run.  Cafodd 
gladdedigaeth  barchus.  Cyflawnwyd  y  gwas- 
anaeth  crefyddol  gan  y  Parch  Owen  Griffith 
(Giraldus).  Darllenodd  yr  Iforiaid  eu  llith 
angladdol  ar  lan  y  bedd.  Gadawodd  weddw 
a  phlant  a  lluaws  o  gyfeillion  i  alaru  ar  ei  ol. 
Bydded  i'r  Arglwydd  eu  parotoi  oU  i  wynebu 
yr  un  daith. 

Heddwch  i'w  Iwch  hyd  foreu  mawr  y  bydd 
lesu  yn  agos  **  holl  ddorau  beddau'r  byd  "  i'w 
saint  ddod  i  fyny  i  fod  ar  ei  ddelw  am  byth. 


•*  Ystyr  y  perffaith  ac    edrych    ar  yx  union, 
cynes  diwedd  y  gwr  hwn  fydd  tangnefedd." 

"  Na  alarwn  ar  ol  y  saint« 
Nid  marw  ond  ymado  maent, 
'Dyw  angeu  ond  cenad  Crist  o'r  nef 
I'w  galw  hwynt  i*w  freichiau  ef." 

—  Thomas  y,  Evans, 

JOHN   PRICHARD. 

Gorphenaf  22ain,  yn  Lansford,  Pa.,  ar  ol 
byr  gystudd,  bu  farw  y  plentyn  uchod  yn 
nghymydogaeth  tair  blwydd  oed.  Yr  oedd  yr 
un  batráin  yn  fab  i  Hannah  a  Thos.  Pritchard 
o'r  lle  hwn.  Yr  achos  uniongyrchol  o'i  farw- 
olaeth  oedd  c<mvulstom,  Yr  oedd  yn  nodedîg 
am  ei  ffraethineb  yn  y  teulu,  er  nad  oedd  ond 
tair  blwydd  oed,  ac  yr  oedd  ei  golli  o'r  teulu 
yn  oruchwyliaeth  chwerw  iddynt.  Bydded 
hyn  yn  rhybudd  i'r  teuln  hwnw,  ac  yn  alwad 
effeithiol  iddynt  i  droi  o  gyfeiliomi  eu  ffyrdd, 
rhag  dygwydd  iddynt  beth  fo  gwaeth.  Gwas- 
anaethwyd  yn  yr  angladd  gan  ysgrifenydd  y 
Uinellau  hyn.  Priodol  iawn  i'r  amgylchiad 
hwn  yw  geiriau  yr  anfarwol  Telynog. 

"  Os  dirgel  cyngor  Duw,  mae^n  ddoeth — 

Na  wylwch  chwi  rieni ; 
Aeth  heibio  i  bechod  cas  a'i  boen, 

A  gwlad  ddihoen  trueni. 

Er  na  wnaeth  cich  blodeuyn  bach 

Ar  ddaear  lawr  addfedu, 
Ei  harddwch  wna  yn  awyr  iach 

Y  nef,  fyth,  fyth  ymledu." 

— Daniel  M.  Jones, 

ELLA    MAY  JONES. 

Awst  3,  1881,  yn  Newburgh,  O.,  Ella  May, 
plentyn  ieuangaf  Jobn  a  Maggie  £.  Jones  (gynt 
o  Utica)  yn  agos  i  naw  mis  oed.  Gwywodd  o 
herwydd  effeithiau  y  cholera  infanium,  ì  flod- 
euo  ac  addfedu  yn  y  fro  nefol.  Claddwyd  yr 
hyn  oedd  farwol  y  dydd  canlynol  yn  mynwent 
y  lle  gan  dorf  barchus.  Gweinyddwyd  yn  y 
gwasanaeth  crefyddol  gan  y  Parchn.  Thomas, 
M.  C,  Jeffreys,  M.  C,  a  Richards,  B.  Bydd- 
ed  nodded  y  nef  ar  y  teulu  yn  eu  galar.— 
Brawd, 

MR.  WILLIAM  E.  WILLIAMS. 

Yn  Freedom,  swydd  Cattaraugus,  N.  Y., 
Gorphenaf  29,  1881,  yn  92  mlwydd  oed,  Mr. 
William  E.  WiUiams.  Adnabyddid  ef  yn 
fwyaf  cyffredin  wrth  yr  enw  "  WiUiams,  Pwll- 
ycyw."  Ganwyd  gwrthddrych  y  nodiadau 
hyn  mewn  lle  o'r  enw  Gwag-y  noi,  sir  Feirion- 
ydd,  G.  C,  yn  mis  Gorphenaf  yn  y  flwyddyn 
1789.  Symudodd  ei  rieni  pan  oedd  efe  yn 
Ued  ieuanc  i  le  a  elwir  Uwch  y  Mynydd,  ac 
oddiyno  drachefn  i  Pwll  y-cyw,  yn  mhlwyf 
Aberdaron,  sir  Gaernarfon,  G.  C.;  ac  yno  yr 
arosodd  hyd  ei  ddyfodiad  i'r  wlad  hon.  Ym- 
unodd  mewn  priodas  ft  Miss  Margaret  Lewis; 
o'r  nn  lle,  yn  y  flwyddyn  181 2,  a  bn  y  briod 
hawddgar  a  ffyddlon  iddo  am  dros  haner  cant 


Digitized 


byGoogle 


194 


Hanesion  Cartrefol. 


[Medi^ 


o  flynyddoedd.  Gadawodd  hi  y  fuchedd  hon 
tuag  l6  o  íìynyddoedd  o  flaen  ei  hanwyl  briod. 
Ymfudodd  y  teulu  i'r  wlad  hon  yn  1832,  a  sef- 
ydlasant  yn  Holland  Patent,  plwyf  Trenton, 
swydd  Oneida,  N.  Y.  Buont  yno  14  o  flyn- 
yddau  ;  ac  yn  1846  daethant  i'r  lle  hwn.  Ún- 
odd  yr  ymadawedig  ft  chrefydd  pan  yn  23  oed, 
gydag  enwad  parchus  y  Wesleyaid,  ac  ar  ol 
dyfod  i  Oneida  ymaelododd  ef  a'i  bríod  yn  eg- 
Iwys  Sixty.  Wedi  iddynt  ddyfod  i'r  lle  hwn, 
cymerasant  eu  haeiodaeth  gyda'r  Annibynwyr 
ar  County  Line,  Freedom,  o  herwydd  nad 
oedd  yma  un  eglwys  Gymreig  gan  y  Wesley- 
aid.  Parhaodd  yn  aelod  gyda'r  Annibynwyr 
hyd  angeu ;  ond  yn  y  blynyddoedd  olaf  o'i  fyw 
yd  yr  oedd  wedi  cyfnewid  yn  ei  fam  gyda  gol- 
wg  ar  y  pwnc  o  Fedydd.  Credai  a  thystiol- 
aethai  mai  y  Bedyddwyr  sydd  yn  dilyn  y  Tes- 
tament  Newydd  yn  null  a  deiliaid  Bedydd.  A 
chredwyf,  yn  ol  ei  iaith  ef  ei  hun,  mai  dim  ond 
henaint  a  methiant  oedd  yr  unig  rwystr  ar  ei 
ffordd  i  dalu  ufudd  dod  yn  y  peth  hwn  i 
orchymyn  Pen  yr  eglwys.  Bu  yn  aelod  byw- 
iog  diwyd,  a  gweithgar  tra  yn  aliuog  i  ddilyn 
moddion  gras.  Ystyríd  ef  gan  bawb  a'i  had- 
waenai  yn  un  o  r  dynion  mwyaf  parchns  a 
chrefyddol  trwy  yr  holl  gymydogaeth.  Nid 
oedd  neb  yn  ameu  ei  dduwioldeb,  oblegid  ym- 
ddysgleiríai  bob  amser  yn  ei  fy wyd  pur  a  chys- 
on,  ac  yn  ei  holl  ymdrafodaeth  ft'r  byd  Yr 
oedd  crefydd  lesu  Grìst  yn  Ilanw  ei  enaid,  hi 
oedd  yn  teymasu  ar  orsedd  ei  galon,  ac  yn 
llywodraethtt  ei  holl  ysgogiadau.  Nid  cre- 
fydd  fits  andstarts  oedd  ganddo  ef,  fel  y  gwel- 
ir  gan  lawer  yn  rhy  aml  y  dyddiau  hyn  ;  eithr 
crefydd  sound^  fel  y  dywedai  yr  hen  bobl.  Yr 
oedd  yn  blaen,  gonest,  a  dirodres.  Ffìeiddiai 
weniaith,  a  cheryddai  y  balch  yn  Uym  yn  ei 
wyneb.  Crybwyllai  gyda  dyddordeb  am  hen 
bregethwyr  tanllyd  a  hwyliog  dechrea  y  ganríf 
bresenol ;  ac  adroddai  amryw  o'u  testynan,  yn 
nghyd  a  damau  o'u  pregethau,  a  thywalltai  y 
dagrau  yn  hidl  yn  aml  wrth  wneyd  hyny.  Dy- 
munol  oedd  ei  glywed  yn  adrodd  am  y  di- 
weddar  T.  Rees  Davies  (y  Cap  Du)  ac  eraill. 
Yr  oedd  yn  hofi  iawn  o  ddarllen  a  myfyrío 
Gair  Duw.  Dyma  y  ffynonell  fawr  o  ba  un  y 
tynai  faeth  a  chysur  i'w  enaid  yn  wastadol. 
Trysorodd  lawer  o  hono  ar  ei  gof,  ac  ysgrifen- 
odd  ddyfyniadau  Iluosog  o  hono,  y  rhai  a  hoff. 
ai  ddangos  i'w  gyfeillion  pan  y  byddent  ar  ym- 
weliad  ag  ef.  Y  Beibl  a'i  athrawiaethau  dwy- 
fol  oedd  ei  bob  peth  ef  er's  amser  maith.  Ýr 
oedd  yn  nodedig  am  gywirdeb  wrth  adrodd 
geirìau  y  Beibl.  Ni  byddai  byth  yn  Uurgunio 
a  Ilofruddio  adnodau,  hefyd  rhoddai  y  pwyslaìs 
fynychaf  yn  y  Ue  priodol. 

Gadawodd  bôr  arogl  hyfryd  ar  ol  yn  y  teulu 
a*r  gymydogaeth  yn  gyffredinol.  Y  mae  efe 
yn  ei  aml  rinweddau  '•  er  wedi  marw  yn  Ilef- 
aru  cto. "  Bu  farw  fel  y  bu  byw  a'i  ymddir- 
ied  yn  ddisigl  ar  ei  Waredwr.  Rhai  o'i  eir- 
iau  olaf  oedd,  **  Críst  yn  y  galon,  gobaith  y 
gogoniant."  Bu  iddo  ef  a*i  briod  un-ar  ddeg 
o  blant,  o  ba  rai  y  mae  saith  yn  fyw.    Mae  y 


mab  hynaf,  sef  Samuel  Williams,  yn  IlUnois, 
ac  un  ferch,  sef  Mrs.  Dayìcs,  yn  lowa.  Mae 
yma  ddau  fab  a  thair  merch  iddo,  sef  W.  M. 
WiIIiams,  a  John  W.  WiUiams,  yr  hwn  sydd 
jrn  ddiacon  parchus  yn  eglwys  y  Bedyddwyr,  a 
Mrs.  Owens,  Mrs.  Higgins,  a  Mrs.  Benjamin, 
y  rhai  ydynt  yn  aelodau  gweithgar  gyda'r  Bed- 
yddwyr  yn  Freedom. 

Ciaddwyd  un  ferch  i'r  ymadawedig  o'r 
gymydogaeth  hon  tua  chwech  wythnos  o  flaen 
ei  thad,  sef  Mrs.  Margaret  Roberts,  anwyl 
briod  Mr  R.  Roberts.  Y  Sul  canlynol  i'w 
farwolaeth  ymgasglodd  torf  fawr  o  gyfeiIUon  a 
pherthynasAu  i'r  angladd.  Yr  oedd  capel  y 
Bedyddwyr  yn  orlawn,  yn  ymyl  yr  hwn  y 
rhoddwyd  ei  weddillîon  i  orwedd  hyd  forea 
caniad  yr  udgorn  diweddaf.  Gweinyddwyd 
ar  yr  achlysur  gan  yr  ysgrífenydd.  Heddwch 
i'w  Iwch.— ;r.  M,  Evans, 

MRS.  JAMES. 

Ganwyd  Mrs.  James  yn  Tredegar,  D,  C,  yn 
y  flwyddyn  1825.  Enwau  ei  rbieni  oeddynt 
Joshua  a  Jane  Jones.  Ymbríododd  ft  John 
James  yn  y  flwyddyn  1847.  Bu  iddynt  wyth  o 
blant,  o'r  rhai  y  mae  chwech,yn  nghyd  a  phrí- 
od  oedranus,  wedi  eu  gadael  i  alaru  ar  ol  mam 
dyner  a  gofalus,  a  phriod  hawddgar  ;  a  gellir 
dyweyd  eu  bod  wedi  treulio  eu  tymor  yn  hyn« 
od  ddedwydd  hyd  nes  torodd  angau  yr  ondeb 
rhyngddynt.  Cafodd  Mr.  James  goUed  fawr 
ar  ei  hol,  canys  yr  ydoedd  hi  yn  hynod  ofalos 
am  dano,  yr  hwn  sydd  wedi  ei  amddifadu  o'i 
olwg  er's  amryw  flynyddau ;  eto  mae  yn  gysnr 
iddo,  er  wedi  ei  amddifadu  o'i  anwyl  bríod, 
fod  ganddo  blant  tyner  a  gofalus  o  hono. 

Cafodd  ein  chwaer  y  fraint  o  ymuno  ft  chref- 
ydd  pan  oedd  yn  i^eg  oed.  Bedyddiwyd  hi 
gan  y  Parch.  David  Roberts,  yn  Carmeí,  Sîr- 
howy,  lle  y  bu  yn  aelod  ffyddíawn.  Yn  y  fl« 
1855  ymfudodd  hi  a'i  phríod  a'u  plant  i  Amer- 
ica,  a  sefydlasant  yn  Tamaqua,  SchuyUciU  Co., 
Pa.,  Ile  y  treuliasant  amryw  flynyddau,  ac  en- 
iUodd  serch,  a  pharch  mawr  iddi  ei  hun  yn 
m^mwes  yr  eglwys.  Yn  y  flwyddyn  1862  sy- 
mudodd  i  Pittston,  Pa.,  Ue  y  treuliodd  weddiU 
ei  dyddiau,  ac  ymaelododd  yn  yr  eglwys  hon, 
gan  enill  iddi  ei  hun  enw  da. 

Yr  oedd  ein  hanwyl  chwaer  yn  feddianol  ar 
lawer  o  rínweddau  gwerth  eu  cofnodi,  ac  yn 
deilwng  o  efelychiad.  BywgrelBr  nodweddion 
plant  yr  Arglwydd  yn  aml,  a  mynegir  eu  peth- 
au  goreu,  gan  adael  i'r  brychau  fyned  ymaith,. 
a  chladdu  eu  gwendidau  yn  y  Ilwch.  Nid 
wyf  am  ddyweyd  nad  oedd  ffaeleddau  yn  ein 
chwaer  ;  O,  na,  ond  yr  oedd  ei  rhinweddau  yn 
gorbwyso  ei  ffaeleddau ;  yr  oedd  ei  sêl  a'i  di- 
wydrwydd  gyda  chrefydd  yn  werth  eu  cadw  o 
fedd  ebargofíant;  ac  er  ei  bod  wedi  marw,  y 
mae  ei  ffyddlondeb  eto  yn  Ilefaru  wrthym  ni;  a 
gellir  dywedyd  am  y  chwaer  hon  yn  Seion» 
mai  crefydd  oedd  y  peth  agosaf  at  ei  meddwi 
bob  amser. 

Hefyd,  yr  oedd  yn  hynod  haelionus  at  yr 
achos  ;  byddai  yn  cyfranu   yn  llawen,  yr  hyn 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Nodion  CyffredinoL 


195 


oedd  yn  rhinwedd  da  ynddi ;  hefydÿn  chwaer 
synwyrol  a  charedig,  yn  Gristion  dysglaer,  a 
mam  dyner  a  gofalus  iawn ;  yn  gymydoges 
dirion,  addfwyn  a  chymwynasgar.  Yr  oedd 
gair  da  iddi  gan  bawb,  a  chan  y  gwirionedd  ei 
hun.  Fel  aelod  eglwysig,  yr  oedd  yn  íFyddlon, 
diwyd  a  chyson  yn  ei  hymarferiad  ä  moddion 
gras,  a  gwelir  ei  lle  yn  wag  yn  yr  eglwys. 

Cafodd  gystudd  trwm.  Ei  hafiechyd  oedd 
y  dyfrglwy^  yn  nghyd  a  dolur  y  galon ;  ond 
dyoddefodd  y  cwbl  yn  amyneddgar  hyd  y  di- 
wedd.  Bu  farw  mewn  tangnefedd,  a'i  ffydd 
wedi  ei  sylfaenu  ar  Graig  yr  Oesoedd,  a'i  Ilyg- 
aid  yn  gweled  ei  iachawdwriaeth  Ef.  Erys  ei 
choffadwriaeth  ar  ei  hol  yn  fendigedig  yn  yr 
eglwys  hon.  Hunodd  ein  hanwyl  chwaer  yn 
yr  angau  Mehefîn  29,  1881,  gan  adael  priod  a 
chwech  o  blant,  a  llu  o  berthynasau,  i  alaru  ar 
ei  faol. 

Dydd  Gwener  canlynol  daeth  torf  luosog  yn 
nghyd  i  dalu  y  gymwynas  olaf  i'w  gweddillion 
marwol.  Claddwyd  hi  yn  mynwent  yr  Odydd- 
ion,  Pittston,  a  gweinyddwyd  yn  y  ty  ac  ar  lan 
y  bedd  gan  yr  Hybarch  Theophilus  Jones, 
a  phregeẃodd  oddiwrth  Dat.  14:  13.  "  Gwyn 
eu  byd  y  meîrw,  y  rhai  sydd  yn  marw  yn  yr 
Arglwydd,"  &c.  Yr  oedd  yn  un  o'r  pregeth- 
an  goreu  a  glywsom  ar  y  fath  amgylchiad,  y 
traddodiad  yn  nerthol  a  theimladwy.  Wel, 
gorphwysed  ein  chwaer  yn  dawel,  a  chwythed 
yr  awelon  yn  dyner  dros  ei  beddrod  hyd  foreu 
caniad  yr  udgorn  diweddaf,  yw  gwir  ddymun- 
iad  yr  ysgrifenydd.  Jacob  W.  Evans. 

MRS.  THOliAS. 

Awst  9,  188 1,  yn  Danville,  Pa.,  bu  farw 
Mrs.  Thomas,  priod  Mr.  Samuel  Thomas,  o'r 
lle  nchod,  yn  47  mlwydd  oed.  Bu  yn  sal  am 
gryn  amser.  Achos  ei  hafiechyd  a'i  marwol- 
aetfa  ydoedd  tumor  ar  y  coluddion.  Aetfa  trwy 
boenau  dirfawr,  ond  dyoddefodd  yr  oll  yn  faoll- 
ol  ddirwgnacfa.  Bu  ei  faanwyl  bríod,  y  cym- 
ydogion,  a  meddygon  yr  ardal,  yn  gweini  arni 
yn  nyddlon,  a  cfaafodd,  yn  ddiamheu,  yr  oll  a 
allai  dyn  wneyd  iddi,  ond  i  ddim  pwrpas.  Ym« 
adael  oedd  raid,  ac  ymadael  a  wnaeth,  a  hyny 
yn  foreu  y  dydd  a  nodwyd. 

Dydd  Gwener  canlynol,  daetfa  tyrfa  fawr  i'w 
faangladd,  yr  fayn  a  brofai  yn  amlwg  fod  dynes 
barchus  wedi  canu  yn  iach  i'r  byd.  Wedi 
darllen,  gweddio  a  chanu,  yn  y  ty,  aed  a'r 
corph  i  gapel  y  Bedyddwyr  Cymreig,  a  chaed 
gwasanaeth  yno,  yn  Gymraeg,  gan  y  brawd  W. 
WiIIiams  (M.  C),  Danville,  ac  yn  Saesoneg 
gan  y  Parch.  W.  F.  Davies,  Nanticoke,  yr 
hwn  hefyd  a  wasanaethodd  yn  y  ty  ac  ar  lan  y 
bedd.  Rhoddwyd  ei  gweddillion  marwol  i 
orphwys  yn  mynwent  yr  Odyddion,  mewn  go- 
baith  am  adgyfodiad  gwell  y  **  dydd  hwnw." 

Genedigol  o  Dredegar,D.  C,  oedd  y  chwaer 
Mrs.  Thomas.  Daeth  i  Ameríca  yn  y  fl.  1855. 
Bedyddiwyd  hi  an  1858,  gan  y  Parch.  David 
£van5,  yn  DanviUe,  lle  y  bu  yn  aelod  ffyddlon 
hyd  ddiwedd  ei  hoes.  Yr  oedd  yn  ddynes 
dawel,  cymydoges  garedig,  gwraig  hynod  of- 


alus,  ac  yn  un  o  ragorolion  y  ddaear.  Fel  cref- 
yddwraig,  yr  oedd  gair  da  iddi  gan  bawb,  a 
cfaan  y  gwirionedd  ei  faun.  Brawd. 

MR.    WILLIAM  J.  HUGHES. 

Gorphenaf  27,  i88i,  yn  Freedom,  Swydd 
Cattaraugus,  N.  Y.,  bu  farw  Mr.  WiIIiam  J. 
Hughes,  yn  61  mlwydd  oed.  Ganwyd  yr  ym- 
adawedig  yn  Rhydwyn,  Sir  Fôn,  G.  C  Mab 
ydoedd  i  John  Hughes,  Gyfynys,  yr  hwn,  fel  y 
clywais,  oedd  yn  ddiarhebol  am  ei  dduwiol- 
deb.  Ymfudodd  i'r  wlad  hon  o  Gaergybi,  tua 
saitfa  mlynedd  ar  hugain  yn  ol,  ac  ymsefydlodd 
yn  y  lle  uchod.  Bedyddiwyd  ef  ar  broffes  o'i 
ffydd  er's  tua  deng  mlynedd  ar  faugain,  gan  y 
diweddar  Barch.  Dr.  Morgan.  Ar  ol  dyfod 
yma,  ymunodd  ef  a'i  anwyl  briod  ag  eglwys  y 
Bedyddwyr  yn  Freedom,  lle  y  bu  yn  aelod 
dysglaer  hyd  angau. 

Gwr  cadam  yn  yr  Ysgry thyrau  oedd  y  brawd 
Wm.  Hughes.  Yr  oedd  yn  Grístion  goleued- 
ig  a  gweitfagar  yn  ngwinllan  ei  Arglwydd. 
Percfaid  ef  yn  fawr  gan  bawb  a'i  hadwaenai. 
Btt  yn  ddiwyd  am  y  ddau  fyd.  Gadawodd 
dystiolaeth  dda  ar  ol  ei  fod  yn  marw  mewn 
heddwch  ft  Duw.  Nid  oes  amheuaeth  nad 
oedd  marw  jm  elw  iddo.  Ymdrechodd  hardd 
deg  ymdrecfa  y  ffydd.  Hyderwn  y  bydd  iV 
plant  oll  ddilyn  llwybrau  uniawn  eu  tad  dnw- 
iol.  Ghulawodd  weddw  a  naw  o  blant  i  alaru 
ar  ol  priod  go£Biltts  a  thad  tyner.  Y  mae  iddo 
bedwar  o  frodyr  a  mam  oedranus  yn  byw  yn 
agos  i  Oshkosh,  Wisconsîn.  Bydded  Tad  y 
weddw  a  Phríod  yr  amddifad  yn  djmer  a  gof- 
altts  o*r  pertfaynasau  sydd  ar  ol  *yn  nyffryn 
galar. 

Claddwyd  ei  weddillion  marwol  yn  barch- 
us  yn  mynwent  Ebenezer,  addoldy  y  Bedydd» 
wyr,  yn  Freedom,  N.  Y.  Pregetfaywyd  ar  yr 
acfalysur  yn  y  capel  gan  yr  ysgrífenydd,  oddi- 
wrtfa  2  Tim.  4  :  7,  8.  Bydded  i  Dduw  yn  ei  ras 
alw  Ilawer  eto  i  lanw  y  bylcfaau  a  wneir  y  dydd 
iaa  fayn  yn  rhengoedd  byddin  yr  Oen. 

W.  M.  Eyans. 


NODION  CYFFREDINOL. 

— Yn  Newport,  Quebec,  ymgrogodd  Ferdi- 
nand  Pitcher,  bachgen  deng  mlwydd  oed,  o 
faerwydd  iV  fam  ofyn  iddo  osod  y  bwrdd  i 
swper. 

—  Mae  amry w  o  Negroaid  wedi  cael  eu 
penodi  yn  heddgeidwaid  gan  Faer  Philadelphia 
yn  ddiweddar,  yr  hyn  sydd  yn  anfoddloni  rhai 
pobl  wynion;  ond  rhydd  y  Maer  resymau  da 
dros  yr  hyn  a  wnaeth. 

— Yn  ol  adroddiad  Mine  Imptctors  rhandir- 
oedd  glo  Pennsylvania,  ag  sydd  newydd  ei  gy- 
hoeddi,  nifer  y  personau  a  laddwyd  yn  mhyll- 
au  glo  y  Dalaeth  yn  ystod  y  flwyddyn  1880, 
ydoedd  202,  tra  y  cafodd  671  eu  clwyfo  yn 
dost.     Mae  Ilawer  o'r  olaf  wedi  meirw  er  pan 


Digitized 


byGoogle 


196 


Dyddaman, 


[Medi, 


wnaethpwyd  yr  adroddiad,  ac  y  mae  eraiU 
wedi  eu  hefryddu  am  eu  hoes. 

— Mae  y  Cadf.  Grant  wedi  prjmu  ty  yn  New 
York  am  $90,000. 

— Casglwyd  y  swm  o  ^11,764  yn  New  Yorlc 
am  drwyddedau  i  gadw  cwn  y  tymor  presenol. 

— Cafodd  omestwr  yn  Ffrainc  ei  ddedfrydn 
i  bedwar  mis  o  garchariad ;  ac  i  dalu  ^20,000 
i  deulu  ei  wrthwynebwr,  yr  hwn  a  laddodd. 

— Mae  nifer  o  for  gwn  (sharAs)  wedi  cael 
eu  dal  yn  ymyl  y  dociau  yn  New  Vork  yn  ddi- 
weddar.  Mesurai  un  o  honynt  ddeg  troedfedd 
o  hyd,  ac  un  arall  dros  naw  troedfäd  a  chwe* 
modfedd. 

— Mae  Ilythyr  cymnn  David  Carroll,  dyn  cyf- 
oethog  o  Baltimore»  yn  gadael  ei  holl  eiddo  i 
aelodau  o*i  deulu,  ac  y  mae  yn  gosod  o*r  neiU- 
du  ^100,000  i  amddiflÿn  yr  ewyllys  y%  erbyn 
nnrhyw  ymgyfreithiad  dichonadwy. 

— •**  Fe  chwarddwn  pe  b*ai  i  mi  syrthio  a 
thori  fy  ngwddf/*  ebai  James  Maloney,  o  Tap- 
pan,  N«  Y.,  tra  yn  y  weithred  o  ddisgyn  o  ben 
coeden.  Y  foment  nesaf  yr  oedd  yn  gorwedd 
ar  y  ddaear  wedi  torì  ei  wddf.  Ond  ni 
chwarddodd. 

— Darfu  i  Dy  yr  Arglwyddi  o'r  Parliament 
Prydeinig  y  dydd  o'r  blaen  wrthod  y  land  bill 
fel  y  gadawodd  Dy  y  Cyffredin  ar  ol  saith  mis 
o  waith  arno.  Yr  oedd  y  weithred  o'i  wrtb- 
odiad  yn  syndod  nid  yn  unig  i  Dy  y  Cyffredin; 
ond  i'r  holl  genedl.  Gwnawd  ymdrechion 
wed'yn  gan  y  ddau  Dy  i  ddyfod  i  gytundeb,  a 
buont  yn  Uwyddianus. 

— Gwnaeth  tramp  ymgais  i  fyned  i  mewn  i 
dolldy  a  gedwid  gan  wraig  weddw,  yn  agos  i 
Greenwood,  Ind.,  yn  ddiweddar.  Rhoddodd 
y  weddw  ei  holl  arian  i'r  dyn  trwy  ffenestr  yn 
y  drws,  ond  parhaodd  efe  1  geisio  myned  i 
fewn  i*r  ty,  a  saethodd  hi  ef  yn  farw. 

~Yn  ystod  y  trì  chanríf  a  haner  diweddaf 
mae  y  Pabyddion  wedi  cynyddu  yn  Ewrop  o 
80,000,000  1  149,000,000.  Mae  poblogaeth  y 
cyfandir  wedi  cynyddu  yn  ystod  yr  amser 
hwnw  yn  driphlyg,  tra  y  mae  y  Protestaniaid 
wedi  enìU  eu  hoil  nifer  yn  ystod  yr  amser 
hwnw. 

— Mae  awdurdodau  Madrid  wedi  cau  i  fyny 
yr  hapchwareudai  yn  y  ddinas  hono,  ac  y  mae 
yr  hapchwareuwyr  wedi  bod  yn  cymeryd  dial- 
edd  trwy  ffrwydro  torỳtdoes  yn  yr  heolydd. 
Maent  yn  gobeithio  dychrynu  y  Llywodraeth 
i'w  gadael  hwy  yn  Ilonydd. 

—  Ehedodd  ^enynen  y  meirch  {homeí)  i 
mewn  i  geg  lodes  ddu  yn  New  Jersey,  yn  ddi- 
weddar,  a  brathodd  hi  yn  ei  gwddf  fel  yr  yd* 
oedd  yn  ei  Iyncu  ef.  Chwyddodd  ei  gwddf 
yn  y  fath  fodd  fel  yr  ydoedd  y  lodes  yn  debyg 
i  farw;  ond  trwy  ddefnyddio  meddyginiaethau 
yn  ddiatreg,  achubwyd  ei  bywyd. 


DYDDANION. 

— Cwynai  y  Parch.  Grìffith  Jones, 
Tre'rgarth,  wrth  chwaer  mewn  ty  capel 
yn  sir  Gaernarfon,  fod  ganddo  bìoen  yn 
ei  glun.  "lê,  effaith  henaint  Mr. 
Jones  bach,  ydyw,  oblegid  ni  ddaw 
henaint  ddim  ei  hunan/'  medd  hithau. 
"  Nage,  Mary,  yx  ydych  yn  camsyn- 
iad/'  medd  yntau,  "  oblegid  y  mae  y 
glun  arall  cyn  h^med  a  hithau,  ac  y  mae 
hono  yn  berffaith  iach.'* 

— "Y  mae  dau  wedi  priodi  (medd 
rhywun)  yn  gyffelyb  i  siswm,  wedi  eu 
huno  yn  y  fath  fodd  fel  nad  ellir  yn 
hawdd  eu  gwahanu,  yn  yms)nnud  yn 
fynych  mewn  gwahanol  gyfeiriadau, 
ond  bob  amser  yn  cosbi  pa  beth  bynag 
ddaw  rhyngddynt." 

— "  Pa  sawl  blwyddyn  sydd  er  pan 
ydych  yn  fud  ?*'  gofynai  boneddwr 
tosturiol  i  gardotjni,  a  gymerai  amo  ei 
fod  wedi  ei  amddifadu  o'i  lafar.  ^'Pum 
mlynedd,"  atebai  y  twyllwr  yn  ddi- 
feddwl. 

— Yr  oedd  cybydd  ^m  ddiweddar 
mewn  dawnsfa,  a  chlywsai  foneddwr 
yn  adrodd  am  hen  foneddiges  gyfoeth- 
og.  "  Bu  farw  ddoe  yn  89  mlwydd," 
meddai  yx  hysbysydd.  "  Y  fath  Mty 
(meddai  y  cybydd)  buasai  yn  fatch 
iawn  i  ryw  un  ddeuddydd  yn  ílaen- 
oroL" 

— Arferai  y  diweddar  WiUiams  o'r 
Wern  wneyd  y  sylw  pert  a  ganlyn: 
Pan  welai  bregethwr  yn  gwneyd  rhag- 
^rmadrodd  cwmpasog  anmherthynol  i'w 
destyn,  dywedai  na  wyddai  i  ba  le  yr 
oedd  yn  mynedj  ac  os  byddai  yn  y  di- 
wedd  yn  tynu  addysgiadau  anmherth- 
ynasol  i'w  bwnc,  ei  fod  yn  amlwg  na 
wyddai  yn  mha  le  yr  oedd  wedi  bod. 

— "  A  welodd  un  honoch  groen 
Elephant  erioed  ?"  gofynai  holwr  mewn 
Ysgol  Frytanaidd  amser  yn  ol.  "  Do, 
Syr,  mi  welais  i,''  medd  bachgen 
bychan  chwech  oed.  **  Yn  mha  le  ?" 
medd  yr  holwr.  "  O  gwmpas  yr  Ele- 
phant  ei  hun,"  medd  y  bachgen  gyda 
phobdifrifwch. 


Digitized 


byGoogle 


Y   WAWR. 


Cyp.  VI.] 


HYDREF,  1881. 


[Rhif.  7. 


Y  PARCH.  BENJAMIN  THOMAS.  PENRHIWGOCH. 


GAN  Y   PARCH.    D.    W.    MORRIS,    TAYLORYILLE,    PA. 


I.  Agorodd  ei  lygaid  gyntaf  yn 
mhentref  Cilgeran.  Mynych  y  cwyn- 
ir  mai  cul  yw  Cymru ;  ac  nid  yw  yn 
gwadu.  Ac  y  mae  Cilbebyll  yn  Mor- 
ganwg,  Cilmaenllwyd  yn  Myrddin, 
Cilfain  yn  Mrycheiniog,  a  Chilgeran 
yn  Mhenfro.  Rhyw  frenin  yn  nydd- 
iau  Owain  Glyndwr,  a  ddigiodd  wrth 
ei  ferch  am  briodi ;  Ann  oedd  yn  enw 
ami;  ac  i  ddial  arni  am  briodi  a'r 
bachgen  Bili,  mynegodd  ei  thad  iddi, 
"Cul  fydd  y  caerau  i  ti,  Ann."  Ad- 
nabyddus  iawn  fu  William  Morris,  Cil- 
geran,  drwy  Walia;  Thomas  John, 
Cilgeran,  oedd  wr  hyglod ;  ac  yn  Cil- 
geran  y  ganed  Benjamin  Thomas,  Pen- 
rhiwgoch.  Meddwl  yr  wyf  fi  mai  yn 
y  flwyddyn  1804  y  cafodd  ei  eni ;  abu 
aflonyddwch  mawr  yn  y  Werddon  y 
flwyddyn  hono,  fel  eleni.  Robert  Em- 
mett  oedd  yn  ei  achosi,  a  lladdwyd 
Arglwydd  Cilwarden  a  nai  iddo  gan  y 
Pamelliaid  oedd  y  cyfnod  hwnw  yn 
blaenori.  Y  mae  cyfoethogion  yn  y 
Bridell,  y  ty  mawr  Cilfowyr,  yn  Llan- 
goedmor,  a  phalas  Cilwendeg ;  ond  y 
cyffredinolion  gan  mwyaf  yn  preswylio 
Cilgeran.  Twno  y  meini  llwydion, 
taflu  rhwydau  i'r  afon,  a  chyflawni  pob 
cyflredin  orchwylion,  y  byddai  pobl 
onest  Cilgeran.  Adwaenwn  y  tri  brawd, 
David  yn  masnachu  glo  yn  Aberteifi  ; 
John  yn  archenyddwr  yn  Cilgeran,  a 
Benjamin  yn  was  i'r  lesu  yn  Penrhiw- 
goch ;  ac  yr  oedd  y  tri  yn  grefyddol 
iawn,  ac  yn  dwyn  tebygolrwydd  neill- 
duol  i'w  gilydd.     Tu  hwnt  i  Lechryd 


y  mae  Tregaron ;  draw  i  Monachlog- 
ddu  y  mae  Trelech,  ac  heibio  i  Lan- 
dudoch  y  mae  Trewyddel,  a  phobl  er- 
aiU  yn  byw  yno  ;  ond  magwyd  Benja- 
min  Thomas  yn  Cilgeran ;  y  Bedydd- 
wyr  yno  yn  blaenori,  a  Penuel  y  gal- 
want  yr  addoldy. 

II.  Afon  Teifi  oedd  y  man  ei  bed- 
yddiwyd.  Mae  afon  Teifi  yn  golchi 
gwyneb  Cilgeran,  yn  magu  pysgod  i'r 
bobl,  ac  yn  rhoddi  lle  i  fedyddio  y 
sawl  fyddai  yn  credu.  Ac  nid  oedd  hi 
yn  lluddias  dwfr  i  daenellu ;  ond  myn- 
egwyd  i  mi  mai  gwell  gan  yr  afon  y 
sawl  fyddai  yn  soddi.  Tri  Benjamin  o 
fri  a  fedyddiwyd  ynddi — Benjamin  Da- 
vies,  Cilfowyr  ;  Benjamin  Jones,  Coed- 
mor,  a  Benjamin  Thomas,  Cilgeran. 
Rhyw  impyn  bach  oedd  efe  )m  cael  ei 
fedyddio  ;  y  dawnus  John  Henry  yn  ei 
fedyddio  ;  a  glynodd  gyda'r  lesu  wedi 
ei  fedyddio  am  ddeugain  mlynedd,  os 
nad  mwy.  Trueni  na  buasai  Mr.  Tho- 
mas,  Cwmbach,  Llanelli ;  Mrs.  Evans, 
yi  Erw-wastad,  Llanedi ;  a  Richard 
Jones,  Pontarddulais,  yn  fyw  yn  awr  i 
ddarllen  y  manylion  am  anwylddyn  eu 
calon.  Eithr  y  raae  Benjamin  Thomas, 
Ysw.,  Cornhwrdd,  Llanelli,  wedi  cael 
yr  enw  Benjamin  gan  ei  rieni  er  mwyn 
Benjamin  Thomas,  Penrhiwgoch,  ac  i 
ddal  ei  enw  i  fyny. 

III.  Addasdeb  ynddo  i  gylch  cy- 
hoeddus.  Mae  Duw  yn  donio  yr  afon 
i  glebran  â'r  meini,  y  daran  i  roddi 
bloedd,  a'r  eos  i  ganu.  Ac  yr  oedd  y 
daran,  yr  afon,  a*r  eos  yn  y  bachgen  o 


Digitized 


byGoogle 


193 


Y  Parch.  Benjamin  Thomas,  Penrhiwgoch. 


[Hydref, 


Gilgeran.  Trugaredd  oedd  y  gwely, 
heddwch  oedd  y  cwmwl,  a  chariad 
oedd  y  llwyn.  Magodd  adenydd  i 
godi,  galwyd  ef  yn  rheolaidd  i  breg- 
ethu,  a  bu  John  Henry  yn  ei  wrando 
gyda  hwyl ;  William  Richards,  Pen- 
parc  yn  ei  galonogi,  a  Nathaniel  Miles, 
Cilfowyr,  yn  foddlon  i  Benjamin  breg- 
ethu  yn  well  nag  ef  ei  hun.  A  chof- 
iwch  mai  yno  y  codwyd  Thomas  Rhys 
Davies,  yr  hwn  a  ddaeth  yn  dywysog  y 
"  Cap  Du,"  yn  ddarluniwr  y  Cap  Coch, 
ac  yn  dderbyniwr  y  Cap  Gw)m,  An- 
ogwyd  Benjamin  Thomas  i  gario  "dyfr- 
oedd  Siloah"  o  ^'  borth  y  brenin"  i 
blant  y  glyn,  a  bu  siroedd  y  Gogledd 
yn  sugno,  y  Deheudir  yn  drachtio,  a 
Chymru  oll  a  wybu  am  dano.  Mi  a 
dybiwn  iddo  roddi  tro  i  drefydd  Lloegr, 
ond  nid  i'r  Werddon,  na  Newfound- 
land,  na  Chanada,  nac  un  o  Dalaethau 
America,  a  byddai  amo  ofn  byw  yn- 
ddi ;  ac  ar  hyn  y  bydd  i  ni  sylwi  cyn 
diweddu,  os  daw  hyny. 

IV.  Agorwyd  iddo  le  i  lafurio.  Mi 
roddwn  lawer  am  un  gair  yn  awr  wedi 
ei  argraffu  am  dano,  ond  rhaid  i  mi  ys- 
grifenu  hebddo.  Eithr  gan  iddo  dder- 
byn  galwad  i  Penrhiwgoch,  a'i  urddo 
yn  weinidog  i'r  eglwys  yno  tua*r  fl. 
1833,  rhaid  roai  y  Parchn.  John  Mor- 
gan,  Talgryn ;  Daniel  Davies,  Velin- 
voel ;  David  Bowen,  Llanelli,  a  Joshua 
Watkins,  Caerfyrddin,  a  fu  yn  ei  urddo. 
Anhawdd  mewn  ambell  wlad  yw  cael 
un  eglwys  fechan  ynddi  er  y  son  mawr 
am  dani ;  eithr  yr  oedd  gan  Mr.  Tho- 
mas  dair  o  eglwysi  cryfion,  yn  sir  Gaer- 
fyrddin,  mewn  tri  o  blwyfi — Penrhiw- 
goch,  Llanarthey ;  Sardis,  Llanedi  ; 
a  Saron,  Llandybie.  Priododd  â  merch 
i  David  Stephens,  amaethwr  o  allu, 
brawd  rhagorol,  cymydog  diwyro,  ac 
un  o  ddiaconiaid  Saron.  Ac  yno  y  bu 
Mr.  Thomas  yn  magu  ei  deulu,  ac  oddi- 
yno  y  cafodd  ei  gladdu,  wedi  byw  yno 
o  bump  i  saith  ar  hugain  o  flwyddi. 
Achubwyd  ef  rhag  i  Abimelech  ei  daro 
â  meini ;  mab  Jerubaal  â  drain  yn  ei 
ddysgu ;  neu  y  twr  yn  Sichem  i  syrth- 
io  ar  ei  ben  a'i  lethu. 

V.  Agweddau  i'w  cofio.  Mae  tri 
sylw  man  hyn  amo  :  i.  Ei  brydwedd- 
ion.     Mi  a'i  gwelaf  yn  awr  o  fy  mlaen 


yn  wr  tew,  trwm,  a  thywyll  o  wedd  ; 
pen  mawr,  a  llygaid  mor  llonydd  a'r 
ser  yn  yr  haf ;  ac  yn  y  ddau  lygad  y 
mae  diniweidrwydd  yr  oen  bach  ar  y 
mynydd  mawn,  twyni  Maespica,  a  mor- 
fa  Moreb.  2.  Ei  bryder.  Marchog- 
aeth  y  byddai  i'r  gwahanol  eglwysi,  a 
llawer  gwaith  y  bu  David  Evans  y  saer 
yn  ei  hebrwng  o  Sardis,  John  Jenkins 
o  Benrhiwgoch,  a  Thomas  Thomas  o 
Saron.  Ac  od  )rw  un  o  feibion  y 
Wawr  ddim  yn  credu,  gofyned  i  Mrs. 
Daniel  Smjth,  eî  mam  a'i  brodyr  hi  yn 
Parsons,  Pa. ;  ond  bu  eu  tad  yn  teithio 
droion  gyda  Mr.  Thomas,  o  Saron  i*r 
ty.  Tybio  yr  wyf  fi  mai  nid  ofn  tarw, 
ofn  ci,  nac  ofn  dyn  oedd  arno ;  ond 
ofn  ei  hunan  yn  anadlu,  y  llwyn  yn 
ddu,  a'r  nos  yn  tewi.  3.  Ei  bregethu. 
Tybiwyf  eto  y  byddai  yn  hoff"  iawn  o 
Petr  yn  ysgrifenu ;  ac  felly  yr  Esgob 
Leighton,  y^  esboniwr  Adams,  a  Mr. 
Thomas,  Penrhiwgoch.  Tachwedd, 
1839,  oedd  y  waith  gyntaf  i  mi  eì  wran- 
do,  a  rhy  ieuanc  oeddwn  i  gofio  ond  y 
testyn  yn  i  Petr  iv.  18.  "  Y  cyfiawn 
caredig  braidd  yn  gadwedig."  Dra- 
chefn  '*Cael  ei  deulu  mewn  tangnefedd 
gyda'r  lesu.'*  2  Petr  iii.  14.  Ac  yn 
ddiweddaf,  yn  agoriad  Soar,  Ystalyfera, 
Medi,  1856.  Pregethwyd  o'i  flaen  gan 
frawd  o  fri,  a'r  dylanwad  yn  annarlun- 
iadwy ;  ond  aeth  yr  alawydd  o  Ben- 
rhiwgoch  i  ddolydd  Simon,  cawg  yr 
addewidion,  a  mynodd  y  "  didwyll 
laeth"  i  fabanod  Seion ;  ac  yno  y  bu 
sugno,  a  gwenu,  yfed  a  chanu,  a  gellid 
aros  yno  i'r  wawr  i  godi.  Mae  mwyn- 
der  y  dôn,  naturioldeb  y  nodion,  a 
sylweddau  y  swynion,  yn  rhy  anhawdd 
eu  gadael  i  golli.  Ddydd  Nadolig,  y 
flwyddyn  1845,  ^^  urddo  dîaconiaid 
yn  Aberavon — "Arwystl"  yn  darlunio 
y  swydd ;  Dr.  Davies,  Abertawe,  gyd- 
a'r  Logos  yn  pabelli,  a  Mr.  Thomas, 
Penrhiwgoch,  yn  off'rymu  gweddi  y 
neillduad,  ac  yn  dymuno  i  wallt  y  brod- 
yr  hyny  i  droi  yn  wyn  gyda  bwrdd  y 
c)anun,  a  thrwy  gario  y  bara  a'r  gwin  ; 
ac  y  mae  yr  oslef  hono  yn  awr  yn  ffbr- 
est  fy  meddwl  i.  Dibynai  gryn  lawer 
ar  "y  deheuwynt  yn  chwythu  yn  araf," 
a  phan  na  byddai  y  "  Porthladdoedd 
Prydferth"    yn   y  golwg,    yr   oedd  yn 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Ail'Enedigaeih, 


199 


gorweddan  ar  astyllen  ei  areithfa,  yn 
pwyso  ar  y  Beibl,  yn  methu  cydio 
mewn  colofn  o'r  ty,  ac  yn  rhoddi  yr 
oedfa  yn  fuan  i  fyny.  Tri  pheth  rhy 
anhawdd  ganddo  eu  cyflawni,  oedd, 
curo  y  diniwed,  ceryddu  yn  galed,  a 
chasglu  at  gapel  a  fyddai  mewn  dyled. 
Aeth  i  Morgaowg  un  waitb  ar  neges 
felly,  gan  alw  yn  Merthyr  "  o  dy  i  dy,'* 
ac  os  byddai  yno  ballu,  dyna  Mr.  Tho- 
mas  yn  digaloni,  ac  yn  wylo  yn  ei  wely, 
am  nad  oedd  y  bobl  yn  cyfranu.  Pen- 
derfynwyd  peidip  ei  anfon  mwyach  i 
ymboeni,  ond  ei  gadw  gartref  i  godi 
"cloffion  Ephraim,'*  "  grawnwin  Abi- 
ezer,"  sypiau  £ngedi,  a  danteithion 
**  yr  hyfryd  wlad." 

VI.  Adrodd  yn  mhell  am  dano.  Ed- 
rycha  yr  ysgrifenydd  beddyw  amo  ei 
hun  yn  wr  wedi  ei  anrhydeddu  drwy 
gael  galwad  yn  olynydd  i  Mr.  Thomas, 
yn  Saron,  ac  i  eglwys  arall  yn  y  fro 
gyforiog  hono,  Eithr  nid  hyny  oedd 
gyda  mi  yn  awr  i  nodi,  ond  adroddion 
pell  am  dano.  Mr.  Henry  E.  Davies, 
o  Ridgeway,  yn  Wisconsin,  a  gofía  am 
y  cenadydd  o  Benrhiwgoch,  yn  Gallt- 
yr-erw,  Rhandirmwyn,  ac  yn  pregethu 
i  bobl  Bwlchy-rhiw  a  chapel  Seion,  ar 
gynllun  trugaredd  yn  eiddo  y  colledig 
ddyn,  a  Morgan  Lewis  yn  ymgolli, 
David,  Troedrhiwblynon,  yn  ymdoddi, 
a  Shon  o'r  Bylchau  wedi  neidio  i  gopa 
Nebo,  ac  yn  mesur  tiroedd  Naphtali, 
yn  mhellach  na  Soar.  Mrs.  Sarah  Da- 
yies,  pan  oedd  hi,  a  gofìai  hyny ;  ond 
y  mae  hi  yn  awr  o  Wynfa  y  gwaredig- 
ion  yn  meddu  melus  adgofìon,  ac  wedi 
ail-ymuno  â'r  pregethwr  dawnus  y  tu 
hwnt  i'r  afon  gynhyrfus. 

YII.  A*r  negesydd  yn  ei  gipio.  Ar 
foreu  Sabboth  yn  nrws  ei  dy,  pan  yn 
cychwyn  i  Sardis,  Llanedi,  dyna  y  gel- 
yn  mawr  yn  rhoddi  ergyd  o'r  parlys 
mud  iddo,  a  bu  am  ddyddiau  mewn 
cyflwr  o  dawedogrwydd,  ac  ni  ddy- 
wedodd  un  gair  mwyach,  a  bu  farw  dan 
wenu,  yn  mis  Rhagfyr,  y  flwyddyn 
1858  \  SLC  nid  oedd  yn  fwy  na  54  ml. 
oed.  Ei  orweddfa  a  geir  yn  ymyl  Sa- 
ron,  a  maen  yn  nodi  y  man ;  a  medd- 
yliau  llu  mawr  yn  anwylo  ei  enw. 
Mab  i  frawd  iddo  yw  y  Parch.  Benja- 
min  Thomas,  Trelettert,  yn  sir  Benfroj 


ac  y  mae  yn  dra  thebyg  iddo  yn  ei 
dduU  o  gyfansoddi,  ei  ddawn  yn  tra- 
ddodi,  ac  amryw  o  neillduolion  y  preg- 
ethu.  Tra  byddo  Benjamin  Thomas, 
Narberth,  yn  byrlymu  ei  brydferthion, 
a  Benjamin  Thomas,  Trelettert,  yn 
brawddegu  swynion,  bydd  Benjamin 
Thomas,  Penrhiwgoch  gyda  ni  mewn 
anrhydeddus  adgofíon. 

Dyna'r  nablydd  wedi  tewî, 

Tafod  aur  y  ddwyfol  glocb, 
Ar  y  twyni  uwch  y  dolydd 

Bu  alawydd  Penrhiwgoch ; 
Dodi*r  surdoes  fu  yn  Sardis, 

Dwys  lefeinio  yn  y  fan, 
A  rhyw  seren  fu  yn  Saron, 

Yn  sirioli  ar  y  lan. 

Dwsmel  gras  a  nabl  cariad, 

Dyna  ganiad  felus  fwyn, 
A  chynfrodoríon  maesydd  Myrddin 

A  f u  yn  delwi  dan  y  swyn  ; 
Mae'r  mynydd  mawr  a'r  meini  gwyniott 

A  maes  y  meiUion  eto  yn  fyw, 
Rhyw  angyles  yw  yr  afon, 

Ac  yn  ei  chalon  gofion  gwiw. 

Aml  nn  i  diroedd  estron, 

Aeth  o  Saron  draw  yn  mhell, 
Eto  deigryn  o*r  gorllewin 

Adrodda  gwyn  y  dyddiau  gwell. 
Tra  symudir  ser  y  siroedd, 

Mae  y  floedd  a  waedda'n  groch, 
Am  gael  lampau  mwy  Uewyrchus, 

Megys  Thomas,  Penrhiwgoch. 


AIL-ENEDIGAETH. 


GAN  DR.  H.  CEFNI  PARRT. 

Athrawiaeth  fawr  a  phwysig,  ac  un  o 
brif  athrawiaethau  y  grefydd  Gristion- 
ogol  yw  Ail-enedigaeth ;  a  gellir  ed- 
rych  arni  yn  sefyll  fel  un  o  wirionedd- 
au  hanfodol  yr  efengyl,  ac  un  o  eg- 
wyddorion  neillduol  y  Testament  New- 
ydd.  Dygwyd  yr  athrawiaeth  bwysig 
hon  ger  bron  yn  yr  ymddyddan  mawr 
a  gymerth  le  rhwng  ein  Harglwydd 
sanctaidd  a  Nicodemus,  penaeth  yr  lu- 
ddewon.  "  Yn  wir,  yn  wir,  meddaf  i 
ti,  oddieithr  geni  dyn  drachefn  ni  ddi- 
chon  efe  weled  teyrnas  Dduw."  Gwir- 
ionedd  newydd  !  Ffaith  ryfedd  ! — ^geni 
dyn  drachefn  I  Disgynodd  yr  ymad- 
roddion  dyeithr  hyn  ar  glust  a  chalon 
Nicodemus    yn     hoU    newydd»deb    a 


Digitized 


byGoogle 


200 


Ail'Enedigaeth, 


[Hydref, 


nerth  llais  o  fyd  arall.  Ni  ddeallodd 
y  sjmiad  newydd  hwn,  eithr  safodd  yn 
syn  uwchben  y  dirgelwch  a  orweddai 
ynddo,  a  gofynodd  yn  frawychus,  "Pa 
fodd  y  dichon  dyn  ei  eni  ac  efe  yn 
hen  ?  a  ddichon  efe  fyned  i  groth  ei 
fam  eilwaith  a'i  eni?'*  Tebyg  i  Nico- 
demus  ceir  llawer  eto,  o  ran  dirnadaeth 
gywir,  neu  amgyíFred  goleuedig  am  nat- 
ur  yr  oruchwyliaeth  fawr  hon,  *' Geni 
dyn  drachefn!"  Mae  yr  un  oruch- 
wyliaeth  yn  cael  ei  dysgu  mewn  gwa- 
hanol  ymadroddion ;  megys,  ad-ened- 
igaeth,  ail-eni,  geni  o  Dduw,  adgenedlu, 
creu  o'r  newydd,  íFurfìo  Crist  ynoch. 
Yr  un  peth  a  osodir  allan  trwy  yr  holl 
ymadroddion  hyn,  a'r  cyffelyb.  Rhaid 
cofio  mai  ymadroddion  cymhariaethol 
neu  draws-symudol  (metaphorical)  yd- 
ynt  oll.  Nid  oes  geni  llythyrenol,  yn 
ysbrydol  neu  foesol,  mwy  nag  yn  an- 
ianyddol,  yn  cymeryd  lle,  pan  yr  eff- 
eithir  yr  oruchwyliaeth  fawr  hon ;  ac 
nid  oes  creu  Uythyrenol,  mewn  un  ys- 
t^rr  yn  cymeryd  Ue.  Ni  roddir  dim 
newydd,  yn  anianyddol,  yn  y  natur 
foesol  neu  ysbrydol ;  ac  ni  newidir  sef- 
yllfa  natuFÌol  un  gallu  neu  gyneddf  yn 
y  meddwl,  pan  y  dygir  yn  mlaen  y 
gwaith  mawr  hwn.  Ý  syniad  a  ddysg- 
ir  trwy  yr  ymadroddion  cyfFelybiaeth- 
ol  hyn,  ydyw,  Bod  y  cyfnewidiad  a 
ddygir  yn  mlaen  ar  y  dyn  trwy  yr  or- 
uchwyliaeth  hon,  mor  fawr,  effeithiol, 
ac  eglur,  a  phe  genid  dyn  drachefn, 
neu  y  crëid  ef  o*r  newydd,  Am  hyny 
y  dywedir,  *'  Gan  hyny  od  oes  neb  yn 
Nghrist  y  mae  efe  yn  greadur  newydd ; 
yr  hen  bethau  a  aethant  heibio,  wele 
gwnaethpwyd  pob  peth  o'r  newydd." 
Ymddengys  fod  y  gyffelybiaeth  wedi  ei 
chymeryd  oddiwrth  dderbyniad  y  pros- 
elyt  o*r  cenedloedd  i  mewn  i  ragor- 
freintiau  gwladwriaeth  Israel,  y  rhai  yn 
wladol  ac  eglwysig  a  berthynent  yn 
wreiddioi  i*r  luddewon,  plant  o  gen- 
edl  Abraham.  Edrychai  yr  luddewon 
ar  y  proselyt,  yr  hwn  a  dderbynid  i 
mewn  i  blith  cynulleidfa  yr  Arglwydd, 
trwy  yr  enwaediad  gwaedlyd  a  seremo- 
niau  cnawdol  eraiU,  fel  dyn  wedi  ei  eni 
drachefn,  ei  eni  eilwaith,  neu  ei  eni  o*r 
newydd.  Ni  feddyliai  yr  luddew  am 
enedigaeth  íelly  i  neb  ond   i'r  cenedl- 


ddyn.  Ni  ddychymygai  am  i  un  lu- 
ddew  gael  ei  eni  drachefn  ;  a  theimlai 
y  syniad  o  enedigaeth  newydd  i'r  lu- 
ddew,  yr  hwn  eisoes  a  anesid  yn  frein- 
iol,  mor  ddyeithr  a  phe  buasai  dyn  i 
fyned  i  groth  ei  fam  eilwaith,  a*i  eni. 
Dyna  oedd  yn  synu  a  dyrysu  Nicode- 
mus.  Nid  yr  ail-enedigaeth  gymaint 
a'r  ffaith  o  eni  yr  luddew  drachefn. 
"  Na  ryfedda  ddywedyd  o  honof  i 
wrthyt,  Y  mae  yn  rhaid  eich  geni  chwi 
drachefn."  Mae  dwy  ffaith  fawr  yn 
hawlio  ein  sylw  wrth  ymdrin  â'r  pwnc 
dyrys  a  phw)rsig  hwn. 

I.  Natur  Ail-Enedigaeth. — Ym- 
ddengys  fod  yr  ysgrifenwyr  sanctaidd 
ac  ysbrydoledig  yn  golygu  dau  beth 
pan  yn  defnyddio  yr  ymadroddion  hyn 
— adenedigaeth,  ail-eni,  adgenedlu, 
geni  drachefn,  a  genedigaeth  newydd. 
Cynwysa  y  syniad 

I.  Ffutfiad y  fuchedd  sanctaidd,  neu 
ddadblygiad  y  cymeriad  Cristiono^ol^ 
trwy  ymarferiad  y  grasusau  ysbrydol,  — 
Priodolir  hyn  i  air  Duw ;  felly  i  gyf- 
rwng  moddion.  **  Wedi  eich  ail-enî 
nid  o  had  llygredig,  eithr  anllygredîg, 
trwy  air  Duw,  yr  hwn  sydd  yn  parhau 
yn  dragywydd  "  **  Fy  mhlant  bych- 
ain,  y  rhai  yr  wyf  yn  eu  hesgor  dra- 
chefn,  hyd  oni  ffurfir  Crist  ynoch." 
**  O'i  wir  ewyllys  yr  enillodd  efe  nyni 
trwy  air  y  gwirionedd,  fel  y  byddem 
ryw  flaenffrwyth  o'i  greaduriaid  ef." 
Pan  y  priodolir  cyfnewidiad  pechadur 
i  ffydd,  ffurfiad  y  fuchedd  sanctaidd  a 
ddeallir ;  oblegid  ffydd  yw  y  gras  cynt- 
af  ynddi  ;  ac  felly  yn  gynhyrfydd,  sy- 
mudydd,  ac  arweinydd  y  grasusau  er- 
aill,  yn  eu  dadblygiad  rhinweddol  yn 
nghyfansoddiad  y  cymeriad  Cristion- 
ogol.  *'Gan  buro  eu  calonau  trwy 
ffydd."  **  Yn  yr  hwn  hefyd  y'ch  cyd- 
gyfodwyd  trwy  ffydd,  gweithrediad 
Duw."  Yn  yr  ystyr  hwn  y  priodolir 
ail-enedigaeth  i  fedydd,  fel  proffes, 
rhwymedigaeth,  neu  ffurf  y  fuchedd 
sanctaidd  ;  oblegid  mai  yn  y  bedydd  y 
dechreuir  rhodio  mewn  newydd-deb 
buchedd.  '*  Geni  o  ddwfr;"  "  golch- 
iad  yr  adenedigaeth,  ac  adnewyddiad 
yr  Ysbryd  Glan ;"  "  yr  olchfa  ddwfr 
trwy  ygair;*'  "  cyffelybiaeth  cyfateb- 
ol  i'r  hyn  sydd  yr  awrhon  yn  ein  hach- 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Ail'Enedigaeth. 


20I 


ub  ninau,  sef  bedydd,  (nid  golchi  ym- 
aith  fudreddi  y  cnawd,  eithr  ymateb 
cydwybod  dda  tuag  at  Dduw)  trwy  ad- 
gyfodiad  lesu  Grist,"  ydynt  ymad- 
roddion  301  priodoli  ffurfiad  y  fuch- 
edd  sanctaidd  i  fedydd,  fel  ufudd-dod 
ffydd. 

Fel  y  mae  bedydd  yn  ail-enedigaeth 
í'w  chymeryd  yn  y  synwyr  o  ddechreu- 
ad  y  fuchedd  newydd  a  sanctaidd,  pri- 
odolir  maddeuant  pechodau,  golchiad 
ymaith  bechodau,  a  mabwysiad  i  deulu 
Duw,  i  fedydd,  fel  dechreuad  y  bywyd 
newydd,  a  rhwymedigaeth  iddo.  Yn 
yr  ystyr  eang  hwn  priodolir  ail-enedig- 
aeth  i  gyfrwng  neu  offerynoliaeth 
moddion. 

Yr  ail  symad  i  ail'enedigaeth  yWy  cyf- 
newidiad  ysòtydol,  0  waith  Ysbryd  Duw 
ar  natur ysbrydol  dyn,  ynffurfiad y  du- 
edd  sanctaidd  yn  y  galon. — Priodolir 
hjoi  bob  amser  i  Dduw,  ac  i  Ysbryd 
Duw,  yn  hoUol,  ac  annib^mol  ar  gyf- 
rwng  moddion.  "  A'r  Arglwydd  a  ag- 
orodd  galon  Lydia."  *'  Ac  efe  a  rodd- 
es  i  ni  feddwl,  fel  yr  adnabyddem  yr 
hwn  sydd  g)rwir."  "  Nid  cig  a  gwaed 
a  ddatguddiodd  hyií  i  ti,  ond  fy  Nhad 
yr  hwn  sydd  yn  y  nefoedd."  "Canys 
ei  waith  ef  ydym  ni,  wedi  ein  creu  yn 
Nghrist  lesu  i  weithredoedd  da.'*  "Yr 
hyn  a*n  gweithiodd  ni  i  hyn  yma  yw 
Ehiw."  "  A'r  hyn  a  aned  o'r  Ysbryd 
sydd  ysbryd."  Nid  all  gweinidogaeth 
moddion  effeithio  dim  ar  y  natur  ddi- 
ail-enedig,  gan  nad  oes  ganddi  ffydd, 
gweithrediad  Duw,  i  wneyd  defnydd 
rhinweddol  o'r  moddion. 

Yn  yr  ail-enedigaeth  rhoddir  gallu 
yn  y  gaJon  i  gredu.  Felly  gelwir  ffydd 
yxí  rhodd  Duw,  a  gweithrediad  Duw. 
Nid  oes  ond  y  drwg  yn  y  dyn  pan  yr 
ail-enir  ef.  Am  hyny  d)rwedir  fod 
Duw  yn  rhoddi  calon  newydd  ac  ys- 
bryd  newydd  yn  yr  ail-enedigaeth.  Dy- 
wedir  fod  Duw  yn  gweithio  yr  ewyllys- 
io  a'r  gweithredu  o'i  ewyllys  daef; 
ond  ni  ddywedir  ei  fod  yn  creu  ewyll- 
ys  newydd.  Pe  byddai  rhyw  allu,  cyn- 
eddf,  neu  ermig  newydd  yn  cael  ei 
roddí  yn  y  dyn,  byddai  hyny  yn  din- 
ystrio  ei  gyfrifoldeb.  Er  nad  oes  dim 
newydd  yn  cael  ei  roi  ynddo,  eto  mae 
pob  peth  yn  cael  ei  wneyd  yn  newydd. 


Am  hyny  y  gelwir  y  gwaith  yn  "  Ad- 
newyddiad." 

A  ydyw  ail-enedigaeth  yn  wyrth? 
Yr  ydym  yn  d)rweyd,  nad  all  ond  gallu 
dwyfol,  a  hyny  yn  oruch-naturiol, 
wneyd  y  gwaith ;  ac  nad  trwy  foddion, 
eithr  yn  ddigyfrwng  moddion  y  gwneir 
ef  j  a  hefyd  nad  oes  dim  newydd  yn 
cael  ei  roi  yn  y  dyn,  na  dim  cyfnewid- 
iad  Ueol  yn  cael  ei  effeithio  ar  yr  un  o 
alluoedd  y  meddwl,  jm  y  cyfnewidiad 
mawr  hwn ;  eto  yr  ydym  yn  dywedyd 
yn  mhellach,  Nad  yw  ail-enedigaeth 
neu  gyfnewidiad  calon  pechadur,  yn 
wyrth,  yn  mhellach  na  bod  pob  peth 
perthynol  i  drefn  cadw  d^m,  ^m  wjrrth, 
Pe  yn  wyrth,  dinystrid  seiliau  cyfrifol- 
deb  d)m,  a  dir)rmid  rhwymedigaeth 
áyn  i  f)rwyd  rhinweddol.  Y  cwestiwn 
gan  hyny  )rw,  Pa  beth  a  roddir  yn  y 
d)m,  yn  yr  ail-enedigaeth,  i  effeithio  y 
cyfnewidiad  mawr  hwn?  Dim,  ©nd 
tuedd  {bias)  newydd  !  Gwyddis  nad 
yw  tuedd  ond  agwedd,  osgo  (beni)  ar 
beth.  Pa  fodd  y  rhoddir  y  duedd 
{bias)  newydd  yn  y  meddwl  heb  gyf- 
ryngiad  gwyrthiol  ?  Gw)rrth  yw  eithr- 
iad  i  drefn  gyffredin  natur,  yn  anìan- 
yddol  neu  ysbrydol,  a  hyny  naiU  ai 
trwy  weithredu  yn  groes  i  ddeddf  sef- 
ydlog,  neu  yn  uwchlaw  iddi.  Nid  yw 
ail-eni  pechadur  yn  cymeryd  y  naiU 
ochr  na'r  llall,  eithr  )m  berffaith  gyd- 
weddol  â  deddfau  natur  ysbrydol  dyn. 
Rhoddwyd  natur  ysbrydol  yn  y  dyn 
pan  y  crewyd  ef ;  sef  natur  i  dderbyn 
argraffiadau  (impressions)  oddiwrth  yr 
amlygiadau  allanol  o  Dduw,  i  ddirnad 
am  Dduw,  ac  i  gydymdeimlo  â  Duw. 
Dyma  y  natur  a'i  gwna  yn  fod  crefydd- 
ol.  Ni  chollwyd  y  natur  hono  yn  y 
cwymp.  Y  mae  hi  ynddo  eto,  ond  ei 
bod  wedi  ei  dyrysu,  ei  rhwystro  a'i 
marweiddio;  a'r  duedd  ysbrydol  wedi 
marw  ynddi,  o  herwydd  diffyg  gweith- 
io  allan  y  natur  hono  yn  rheolaidd  a 
rhinweddol,  mewn  cydffurfìad  ag  ew- 
yllys  Duw.  Pechod  sydd  wedi  dyrysu 
y  natur  ysbrydol ;  a  difiyg  gweithio  all- 
an  y  natur  hono  yw  marwolaeth  tuedd 
wreiddiol  y  na'tur  ysbrydol.  Trwy 
hyny  y  mae  y  natur  ysbrydol  dan  lyw- 
odraeth  y  natur  anianol;  a'r  duedd 
wreiddiol  wedi  ei  gorthrechu  dan  lyw- 


Digitized 


byGoogle 


302 


Ail'Enedigaeth, 


[Hydref, 


odraeth  y  cnawd  yn  y  chwantau  a'r 
meddyliau.  Yr  hyn  sydd  raid  ei  gael 
i  ddwyn  pethau  i  drefn  yw,  cyffroi  y 
natur  ysbrydol  yn  y  dyn,  a'i  galw  allan 
yn  duedd  ysbrydol  ynddo.  Nis  gall  y 
dyn  ei  hun  wneyd  hyn ;  nis  gall  neb 
ond  Duw  ei  hun  wneyd  hyn.  Gall 
Duw  wneyd  hyn,  yn  y  natur  ysbrydol, 
heb  gyfryngiad  gwyrthiol,  yr  un  modd 
ag  y  gollynga  ei  Ysbryd  i  adnewyddu 
gwyneb  y  ddaear,  ar  aden  awel  y 
gwanwyn  yn  y  byd  anianyddol.  "  Yr 
Ysbryd  a  anadla  lle  y  myno."  Mae 
yr  Ysbryd  Glan  yn  allu  hydreiddiol 
\petvasive  energy)^  yn  gallu  myned  i 
mewn  i'r  dyn,  a  threiddio  ei  natur  ys- 
brydol,  a  dwyn  bywyd  a  nerth  gydag 
ef,  nes  ei  bywhau,  ei  deffroi,  a'i  thynu 
ailan  yn  anian  neu  duedd  ysbrydol.  Y 
cyffyrddiad  hwn  sydd  yn  rhoddi  go- 
gwyddiad  newydd  yn  y  dyn ;  a'r  bias 
newydd  hwn  ydyw  dechreuad  chwyl- 
droad  ysbrydol  yn  natur  foesol  dyn,  a 
chychwyniad  cyfeiriad  y  fuchedd  new- 
ydd — yr  ail-enedigaeth. 

Yr  anadliad  dwyfol  {divine  inspira' 
tion),  nid  i  lefaru  geiriau  Duw,  ond  i 
wneuthur  ei  ewyllys  ef,  ydyw  y  goruch- 
wylydd  effeithiol  yn  nygiad  yn  mlaen 
yr  enedigaeth  newydd — "geni  o'r  Ys- 
bryd."  Y  cwestiwn  yw,  Gan  mai  yn 
gyson  ä  deddfau  sefydlog  y  natur 
íoesol,  ac  nid  trwy  gyfryngiad  gwyrth- 
iol,  y  dygir  yn  mlaen  y  cyfnewidiad 
hwn,  pa  fodd  na  byddai  pob  dyn  yn 
cael  ei  ail-eni  ?  Rhaid  cofìo  fod  rh)rw 
agwedd  meddwl  neu  ystâd  teimlad 
neillduol  yn  ofynol  i*r  Ysbryd  Dwyfol 
i'w  gael,  i  weithio  yn  achubol  arno. 
Rhaid  argyhoeddi  y  dyn  yn  gyntaf  cyn 
ei  ail-eni.  Ysbryd  Duw  sydd  yn  argy- 
hoeddi,  yn  gystal  ag  ail-eni.  Eto, 
gweithrediadau  allanol,  ac  nid  mewnol, 
ydyw  hyn ;  a  thrwy  foddion  y  dygir 
hyn  yn  mlaen.  Gall  yr  Ysbryd  Glan 
fod  yn  ymryson  â'r  meddwl  am  fl)m- 
yddau,  cyn  i'r  dyn  deimlo  argyhoedd- 
iad  effeithiol  ac  achubol.  Tra  heb 
deimlo  hyn,  ni  ellir  ei  ail-eni,  oblegid 
yn  gwrthwynebu,  yn  tristâu,  ac  yn  di- 
ffodd  yr  Ysbryd  ;  a'r  Ysbryd  eto  yn 
cael  ei  gadw  allan  o'r  galon.  Mae  gan 
ddyn  gydwybod,  a  dyna'r  unig  beth 
achubadwy  sydd  yn   aros  yn  y  dyn  ar 


ol  y  cwymp.  Mae  y  deall  wedi  ei  dy- 
wyllu,  y  serch  yn  ddaearol,  a'r  rheswm 
yn  gnawdol.  Ond  y  mae  y  gydwybod, 
er  ei  bod  yn  ddrwg,  eto  yn  deimladwy. 
Ar  y  gydwybod  mae  cymellion  )rr  Ys- 
bryd  yn  gweithio.  Pan  bydd  y  gyd- 
wybod  yn  cael  ei  dwyn  i  gydymdeimlo 
â'r  hyn  sydd  rinweddol,  y  mae  agwedd 
y  meddwl  ac  ystâd  teimlad  y  dyn  yn 
gyfryw  ag  y  gall  yr  Ysbryd  Dwyfol  fy- 
ned  i  mewn  i'r  natur  ysbrydol  yn  y 
dyn,  ac  anadlu  bywyd  ysbrydol  ynddi, 
fel  y  ffurfìer  y  duedd  ysbrydol  allan  o'r 
natur  ysbrydol  sydd  yn  y  dyn  y  dydd 
y  crewyd  ef,  er  wedi  ei  dyrysu  gan 
bechod.  Nid  gwyrth  ydyw  hyn,  ond 
trefn  reolaîdd  Duw  i  weithio  ar  ddeddf- 
au  ysbrydol  byd  y  meddwl,  megys  v 
gweithia  yn  ei  drefn  reolaidd  ar  ddeddf- 
au  anian,  yn  y  byd  naturiol.  Y  perygl 
mawr  )rw,  peidio  rhoddi  chwareu  teg 
i'r  gydwybod  i  deimlo,  meithrin,  a 
phlygu  i*r  argyhoeddiadau,  fel  y  deuai 
j  meddwl  i  agwedd  briodol  i'r  Ysbryd 
1  weithio  ynddo  y  cyfnewidiad  mawr 
hwn,  yr  hwn  yn  ei  ddygiad  yn  mlaen, 
mewn  dadblygiad  rheolaidd  o  rasusau 
yr  Ysbryd  Glan,  a  ffurfìa  y  fuchedd 
sanctaidd,  a'r  cymeriad  Cristionogol. 
Arweinia  hyn  nyni  at  y  meddwl  arall, 
sef— 

II,  Yr  Angenrheidrwydd  am  An,- 
Enedigaeth. — Mae  tri  meddwl  aw- 
gr)rmedig  yn  yr  ymddyddan  rhwng 
yr  Arglwydd  lesu  a  Nicodemus,  ar  yr 
angenrheidrwydd  hwn ;  sef  geni  dra- 
chefn,  geni  o  ddwfr,  a  geni  o'r  Ys- 
bryd.  Geni  drachefn,  i  weled  ttyrms 
Dduw ;  geni  o  ddwfr,  i  fyned  i  mewn 
i  deyrnas  Dduw ;  a  geni  o'r  Ysbryd  i 
fwynhau  yn  ysbrydol  deyrnas  Dduw. 
Mae  yr  awgrymiadau  hyn  yn  cynwys, 

I.  Difnadaeth  ysbrydol  i  adnabod 
pethau  ysbrydoL  "  Gweled  teyrnas 
Dduw."  Yn  ol  y  dysgedig  John  Wil- 
liams,  "  Teyrnas  Duw,"  sef  y  drefh 
achubol  a  osodai  Duw  i  fyny  dan  yr 
efengyl ;  neu  yr  egwyddor  ddwyfol,  a'r 
ddysgeidiaeth  sanctaidd,  trwy  y  rhai 
yr  ymwnai  Duw  â  dynion  daear,  dan 
deyrnasiad  y  Messiah.  Mae  elfenau 
ysbrydol  teyrnasiad  Duw  yn  bethau 
nad  ellir  eu  dirnad  yn  eu  hysbrydol- 
rwydd,  eu  canfod  yn   eu  gwerth,  na'u 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Ail'Enedigaeth, 


203 


derbyn  yn  eu  rhinwedd  achubol,  heb 
y  geni  drachefn.  "  Canys  dyn  anianol 
nid  yw  yn  derbyn  y  pethau  sydd  o  Ys- 
bryd  Duw ;  canys  fFolineb  ydynt  gan- 
ddo  ef ;  ac  nis  gall  eu  gwybod,  oblegid 
yn  ysbrydol  y  bernir  hwynt."  Bhaid 
cael  dirnadaeth  ysbrydol  i  farnu,  neu 
ymsynied  pethau  ysbrydol.  "  Ond  yr 
hwn  sydd  yn  barnu,  sydd  yn  barnu 
pob  peth ;  eithr  efe  nis  bemir  gan 
neb.'*  Y  geni  drachefn  sydd  yn  gol- 
euo  llygad  y'meddwl,  yn  agor  y  galon, 
ac  yn  datguddio  pethau  ysbrydol,  fel  y 
gwelir  teyrnas  Dduw  yn  ysbrydolrwydd 
ei  chymeriad,  arucheledd  ei  natur,  a 
nefolrwydd  ei  hansawdd. 

2 .  Cymwysder  ysbrydol  ifreiniiau  ys- 
brydoL — Rhaid  geni  dyn  o  ddwfr  ac  o'r 
Ysbryd  cyn  y  gall  efe  fyned  i  mewn  i 
deyrnas  Dduw.  Megys  na  allai  y  cen- 
edl-ddyn  fyned  i  mewn  i  fwynhau  rhag- 
orfreintiau  yr  eglwys  luddewig  gynt, 
heb  fyned  dan  ddefodau  gwaedlyd  yr 
enwaediad,  i'w  eni  drachefn,  fel  prose- 
lyt,  felly  nid  all  na  luddew  na  chen- 
edl-ddyn  fyned  i  mewn  i  eglwys  y  Tes- 
tament  Newydd,  heb  ei  eni  drachefn  o 
ddwfr  y  bedydd.  Gwaed  oedd  yn  ail- 
eni  y  proselyt  gynt ;  ond  dwfr  yw  ail- 
enedigaeth  dan  y  Testament  Newydd. 
Yr  enwaediad  gwaedlyd  oedd  sacra- 
ment  yr  eglwys  hono ;  bedydd  dwfr 
yw  sacrament  yr  eglwys  yn  awr.  "Geni 
drachefn*' — gennethe  annothen  —  geni 
oddi  uchod.  Eto,  mae  y  geni  oddi 
uchod  yn  eni  o'r  dwfr.  Paham  y  gel- 
wir  geni  o  ddwfr  yn  eni  oddi  uchod? 
Gelwir  ef  felly  ar  daìr  ystyriaeth. 
I.  Oblegid  mai  sefydliad  dwyfol  yw 
bedydd.  Os  oedd  bedyddio  y  prose- 
lytiaid  yn  arfer  yn  mysg  yr  luddewon, 
peth  nad  ellir  ei  brofì,  nid  oedd  yn  sef- 
ydliad  dwyfol.  Ni  orchymynid  ef  yn 
y  gyfraith.  Peth  dynol  oedd.  Yr  oedd 
bedydd  loan  o'r  nef;  felly  yn  beth 
oddi  uchod,  ac  yr  oedd  ufudd-dod  iddo 
yn  eni  oddi  uchod.  Mae  pethau  dwyf- 
ol  yn  dyrchafu  dyn — pethau  oddi  uch- 
od  ydynt.  Felly  bedydd — geni  oddi 
uchod.  2.  Oblegid  egwyddorion  nefol 
mewn  meddiant  yw  y  cymwysder  i 
fedydd.  Edifeirwch  am  bechod,  ífydd 
yn  Nghrist,  ac  ufudd-dod  i*r  efengyl. 
Nis   gellir  dod   i   eglwys  Dduw,  trwy 


ddwfr  y  bedydd,    neu   y  geni  drachefn 

0  ddwfr,  heb  y  pethau  nefol  hyn. 
3.  Oblegid  mai  i  gyfiwr  nefol  y  tros- 
glwyddir  y  bedyddiedig.  Nid  i  ragor- 
freintiau  gwladwriaeth  ddaearol,  ond  i 
ddinasfraint  nefol  teulu  Duw,  ac  etif- 
eddion  gobaith  bywyd  tragywyddol,  yn 
nghadw  yn  y  nefoedd.  4.  Oblegid  ar- 
ferion  nefol  a  actir  yn  y  broffes  uchel 
yn  y  bedydd.  Marw  i  bechod — cyd- 
gyfodi  gyda  Christ — rhodio  mewn  new- 
ydd-deb  buchedd  —  cydeistedd  gyda 
Christ  yn  y  nefolion  leoedd — ceisio  y 
pethau  sydd  uchod — rhoddi  y  serch  ar 
bethau  sydd  uchod — actio  pob  peth 
uchel  a  nefol.  Mae  geni  o  ddwfr  yn 
rhwymo  hyn.  Cydnabydda  pob  en- 
wad  Cristionogol  fod  bedydd  yn  ang- 
enrheidiol  fel  cymwysder  i  fyned  i 
mewn  i  eglwys  Crist,  neu  deyrnas 
Dduw  ar  y  ddaear. 

3.  Gallu  ysbrydol  i  fwynhau  pethau 
ysbrydoL 

Mae  yn  rhaid  geni  o  ddwfr  ac  o'r 
Ysbryd,  i  fyned  i  mewn  i  deyrnas 
Dduw.  Er  meddu  cymwysder  seremo- 
niol,  trwy  eni  o  ddwfr  bedydd  i  fyned 
i  mewn  i  eglwys  weledig  Orist  ar  y 
ddaear,  rhaid  geni  o'r  Ysbryd  i  fyned 
i  mewn  i  deyrnas  ysbrydol  gras,  i  fwyn- 
hau  ei  bendithion  achubol  ar  y  ddaear, 
ac  i  deyrnas  dragywyddol  y  gogoniant 
yn  y  nefoedd.  Ni  all  dim  ond  geni  o'r 
Ysbryd  godi  dyn  uwchlaw  lefel  y 
cnawd.  "Yrhyn  a  aned  oV  cnawd 
sydd  gnawd,  a'r  hyn  a  aned  o'r  Ys- 
bryd  sydd  ysbryd.*'  Er  pob  peth, 
cnawd  fydd  y  dyn,  ac  ni  all  y  cnawd 
fod  yn  ddarostyngedig  i  ddeddf  Duw. 
Rhaid  dyrchafu  dyn  uwcblaw  lefel 
y  cnawd,  cyn  y  gall  ymgodi  at  bethau 
ysbrydol  i*w  mwynhau.  "  A'r  hyn  a 
aned  o'r  Tsbryd  sydd  ysbryd."  Geni 
o'r  Ysbryd  sydd  yn  rhoddi  gallu  yn  y 
natur  ysbrydol  i  ddarostwng   yr  anian- 

01  dan  lywodraeth  yr  Ysbryd,  ac  i  far- 
weiddio  gweithredoedd  y  cnawd  trwy 
yr  Ysbryd,  nes  yn  y  diwedd  llwyr  ddy- 
fetha  llywodraeth  y  cnawd  yn  rhanau 
iselaf  y  natur,  nes  rhyddhau  yr  ysbryd- 
ol  i  ymddyrchafu  yn  hoUol  at  bethau 
nefol,  ysbrydol,  ac  anllygredig,  ac  ym- 
orphwyso  yn  Nuw,  o'r  hwn  y  gan- 
wyd  ef. 


Digitized 


byGoogle 


204 


Paul  yn  Aihen. 


I  Hydref, 


PAÜL  YN  ATHEN. 


GAN  Y  GOLYGYDD. 


Rhif  III. 


Mae  y  gallu  mawr  newydd  wedi  cyr- 
haedd  Ewrôp.  Sylweddolwyd  deisyf- 
iad  "y  gwr  o  Macedonia,"  "  Tyred 
drosodd  a  chymhorth  ni."  Mae  chwa- 
on  dwyfol  hedd  a  chariad  yn  chwareu 
yn  dyner  ar  aeliau  meibion  a  merched 
Japheth.  Âfonydd  a  rhaiadrau  y  wlad 
chwareuant  newydd  alawon.  Ymlona 
gwynebpryd  y  diriogaeth.  Glaniodd 
yr  oruchwyliaeth  rasol  a*i  hofferynau 
yn  ddiogel.  Sanga  ei  chynrychiolw)n: 
ý  tir  3m  galonogol.  Ymdeithiant  yn 
mlaen  gyda  llygaid  treiddgar.  Dyeithr 
yw  y  Dalaeth — Macedonia.  Macedon- 
ia!-  Pa  dywysogaeth  fwy  hynodol? 
Dyma  fagwrfan  Alexander  Fawr — dy- 
chryn  y  byd.  Yma  y  bu  Cicero  yn 
alltud ;  yma  y  trengodd  y  weriniaeth 
rwysgfawr  Rufeinig.  O,  Macedonia,  ti 
a  gefaist  yr  awrhon  fraint  fawr,  Ti  a 
anfonaìst  allan  rengau  rhyfelgar  i'r 
dwyrain,  gan  ladd,  gorthrymu,  a  din- 
)rstrio.  Yn  dâl  yn  ol,  yr  wyt  yn  cael 
cenadon,  ydynt  yn  dwyn  gyda  hwynt 
fywyd,  rhyddid  a  chân.  Mor  hardd  ar 
y  mynyddoedd  yw  traed  y  rhai  sydd 
yn  efengylu  tangnefedd  i  ti,  ac  yn  cy- 
hoeddi  i  ti  heddwch.  Onid  )rw  eu 
henwau  yn  fiwsig  i*r  glust,  ac  yn  bryd- 
ferthwch  i*r  llygaid  ?  Nac  ymddigia, 
na  ffroma,  Macedonia,  wrth  glywed  eu 
henwau — Paul,  Silyanus,  Luc  a  Timo- 
theus.  Y  mae  i  ti  feibion  a  merched 
ddeuant  yn  y  man  i  ddysgu  parchu 
gwyr  o'r  enwau  yna.  Sefydlir  tair 
gorsaf — yn  Philippi,  Thessalonica,  Be- 
rea.  Blaenorid  yn  y  llafur  gan  Paul. 
Daeth  yr  efengyl  i'r  manau  hyny,  nid 
mewn  gair  yn  unig,  eithr  hefyd  mewn 
nerth,  ac  yn  yr  Ysbryd  Glan,  ac  rhewn 
sicrwydd  mawr.  Anmhosibl  dwyn  ar 
gof  y  lleoedd  nodedig  hyny  heb  adgof- 
io  gorchestion  ardderchog  y  deyrnas 
nad  yw  o'r  byd  hwn,  ynddynt.  Yn  yr 
ymdrechfa,  ar  un  ochr  yr  oedd  cablu, 
erlid,  bygwth,  fflangellu,  carcharu.  0*r 
ochr  amll  yr  oedd  tiriondeb,  cariad, 
maddeugarwch,   amynedd.      Os  o  un 


ochr  y  ceid  edifeirwch,  cyffesiad — o'r 
ochr  arall  y  ceid  maddeuant  ac  iach- 
awdwriaeth.  Os  o  un  ochr  y  ceid  gel- 
ynion,  yn  yr  ochr  arall  y  caed  cyfeiU- 
ion.  Gelyníon  penaf  dyn  fydd  tylwyth 
ei  dy  ei  hun.  Felly  yma,  y  gwrthwyn- 
ebwjrr  ffymicaf  oeddynt  yr  luddewon. 
Nid  oedd  diwedd  ar  eu  dialedd  yn 
Thessalonica.  Nid  digon  ganddynt 
oedd  erlid  gartref ;  mynent  fyned  hyd 
Berea,  bellder  mawr  o  ffordd,  pan 
glywsant  fod  yr  efengyl  yn  cael  ei 
phregethu  gan  Paul  yno  hefyd.  Yr 
oedd  yn  Berea  bobl  foneddigeiddiach, 
y  rhai  a  chwilient  beunydd  yr  Ysgrjrth- 
yrau  i  edrych  a  oedd  y  pethau  hyn 
felly.  Ond  ni  chawsai  Paul  lonydd 
i'w  dysgu ;  a  chan  mai  efe  a  erlidid 
fwyaf,  y  brodyr  a'i  hanfonasant  ef  ym- 
aith  i  fyned  megys  i'r  môr.  Dwg  h)m 
i  derfyniad  fuddugoliaethau  cyntaf  yr 
efengyl  yn  Ewrop.  Ac  wrth  adolygu 
yr  ysgarmesoedd,  adlewyrchai  anrhyd- 
edd  ar  yr  offerynau,  yn  gystal  ag  ar  yr 
effeithiau. 

Mae  Cristionogaeth,  y  tro  nesaf,  i 
ddyfod  i  wrthdarawiad  â  phaganiaeth  )m 
ei  man  cadarnaf— yn  Athen.  Tegwch 
bro  a  llawenydd  yr  holl  ddaear  oedd 
Athen,  prif  ddinas  Groeg.  Gan  luos- 
oced  swynion  y  ddinas  arwenog  hono, 
lluosog  oedd  yr  ymwelwyr  iddi  yn  ddi- 
au,  oes  ar  ol  oes.  Yr  ymwelwyr  hyn  a 
ddygent  ddelw  eu  gwahanol  ŵledydd, 
cenedloedd,  ieithoedd,  amgylchiadau, 
cymeriadau  a  chwaethau,  yr  hyn  barai 
wahaniaeth  dirfawr  rhyngddynt.  Yn 
mhlith  eraill  ceid  marsiandwyr  antur- 
iaethus,  athronwyr  dyfnddysg,  hanes- 
wyr  manwl,  celfyddydwyr  medrus,  a 
beirdd  awenawl,  y  rhai  yn  eu  tro  a 
sangent  am  y  tro  cyntaf  balmantau  es- 
mwyth  ac  esgynfeydd  troellog  y  ddin- 
as  ymerodrol.  Prin  y  gellid  dweyd 
fod  neb  o'r  lluaws  ymwelwyr  hyn  yn 
dyfod  i'r  ddinas  gyda'r  amcan  i  chwan- 
egu  yr  un  cufydd  at  eu  maintioli,  Ni 
feiddiasai  y  mwyaf  uchelfrydig  bro- 
ffesu  amcan  felly.  Hunan-les,  hunan- 
fwynhad,  hunan-gywreinrwydd,  oedd 
gan  y  rhan  fwyaf,  os  nad  yr  oll,  mewn 
golwg.  Hawdd  y  gallwn  ddyfalu  y 
brys  a  feddianai  pawb  dyeithr  ar  ol 
cyrhaedd  )mo  am  gael  gweled  ceinion 


Digitized 


byGoogle 


z88i.] 


Paul  yn  Athen. 


20$ 


y  ddinas  wech.  Prin  y  cymerai  y  cy- 
ffredin  amser  i  ymloewi  a  gorphwyso 
ar  ol  helyntion  blinderus  y  daithi  cyn 
mwynhau  tremiadau  cyntaf  ar  ei  go- 
gonianau. 

Ymwelid  yn  gyntaf  a'r  Acropolis  a'i 
wyrthiau  celfyddydol  dihafal — yx  Ar- 
eopagus  uchelfawr — y  farchnad  fynwes- 
ol — ^ysgolfanau  yr  athronwyr,  a  chein- 
ion  amryfath  eraill.  Ond  yn  nghwrs 
yr  oesau  y  mae  ymwelydd  neillduol  ar 
ddyfod  i'r  lle.  Mae  ar  ei  daith  yma. 
Nid  yw  nepell  o  gyffiniau'r  wlad  eis- 
oes.  Gwahaniaetha  hwn  yn  ddirfawr 
oddiwrth  bawb  o'r  ymwelwyr — yn  ei 
ymddangosiad  a'i  neges.  Ni  wel  y  cy- 
firedin  nemawr  o  ddim  hynod  ynddo  j 
ond  credwn  y  gwelsai  y  crafF  ynddo 
nodweddau  neillduol.  Dacw  fe  yn  my- 
ned  yn  ngh^rfeiriad  y  môr.  Bychan 
ydyw  o  gorpholaeth ;  arwydda  ei  wyn- 
ebpryd  ddealltwriaeth  uwch  na'r  cy- 
ffredin  ;  edrycha  ei  lygaid  a'i  amrant- 
au  yn  uniawn  o'i  fìaen.  Mae  symud- 
iadau  ei  gamrai  yn  tueddu  i  fod  yn 
brysur,  er  hyny  yn  ofalus.  Mae  gan- 
ddo  neges  bwysig.  Ymddengys  yn 
ááyn  bob  mymryn  o  hono.  Hwn  yw 
Paul,  apostol  mawr  y  Cenedloedd. 

Yn  bresenol  mae  ar  gychwyn  o  Be- 
rea,  yn  nghyfeiríad  Athen.  Mae  y 
symudiad  hwn  yn  un  gwir  anturiaethus. 
Y  mae  ei  waith  yn  argymeryd  ag  ef  yn 
dangos  gwroldeb  o'r  radd  flaenaf.  A 
chan  fod  i'r  fordaith  y  fath  ystyr,  mae 
yn  werth  i  ni  graffu.  Mae  y  dysgybl- 
ion  yn  Berea  yn  trefnu  cyíarwyddwyr 
cymwys  i'r  apostol.  Gwerthfawr  yd- 
oedd  gwasanaeth  y  rhai  hyn  iddo,  gan 
y  gallasai  fod  yn  dyoddef  naiU  ai  oddi- 
wrth  wendid  golygon  neu  ryw  lesgedd 
corphorol  arall.  Gyda  golwg  ar  y 
modd  y  cyflawnodd  y  daith  hirfaith, 
bemir  yn  gyffredin  mai  mordwyo  a 
wnaeth,  ac  nid  myned  dros  y  tir,  gan 
gymeryd  Uong  mewn  porthladd  cyfag- 
os.  Mawr  oedd  braint  y  cyfarwydd- 
wyr  hyn.  Gan  fod  lle  i  gredu  mai  dy- 
chweledigion  ieuainc  oeddynt,  newydd 
eu  dychwelyd  i*r  ffydd  o  dan  weinid- 
ogaeth  yx  apostol,  nid  bychan  oedd 
y  lles  a'r  cysur  a  allasai  hyn  o  wasan- 
aeth  fod  iddynt.  Trwy  hyn  yr  oedd- 
ynt   yn   cymeryd   rhan    ymarferol  yn 


iachawdwríaeth  y  byd.  Trwy  hyn  yr 
oeddynt  yn  cael  mantais  i  gadw  eu 
teimladau  crefyddol  yn  gynes,  a'u  troi 
yn  arferion  sylweddol.  Trwy  h)m  yr 
oeddynt  yn  cael  y  fantais  o  fod  yn 
nghymdeithasd  yn  oedd  yn  mhob  modd 
3m  esiampl  deilwng  o  fywyd  crefyddol 
a  buchedd  sanctaidd. 

Mae  Paul  a'i  ffryndiau  yn  y  Uong  yn 
cychwyn.  Nid  ydym  i  dybied  fod  yr 
apostol  yn  siarad  llawer  a'i  gyfarwydd- 
wyr.  Dyn  a  phethau  pwysig  ar  ei 
feddwl,  nid  yw  barablwr  mawr.  Yr 
oedd  ef  yn  genad  neiUduol  i  ddwyn 
ger  bron  y  cenedloedd  anchwiliadwy 
olud  Crist.  Ac,  fel  yx  hen  brophwydi 
gynt,  teimlai  bwys  gair  yr  Arglwydd, 
Ni  wyrai  ar  y  dde  na'r  aswy.  Gor- 
weddai  iachawdwriaeth  ei  gyd-ddynion 
yn  agos,  agos  at  ei  galon.  Gallai  ddy- 
weyd,  *'Y  mae  genym  y  trysor  hwn 
mewn  liestri  pridd."  Nid  )rw  yn  nat- 
uriol  i  ni,  gan  hyny,  dybied  ei  fod  yn 
aml  ei  eiriau  yn  nghymdeithas  y  cyf- 
eiUion  hyn.  Eto  yr  oedd  pob  gair  a 
ynganai,  yn  llednais,  yn  garedig,  ac  i 
bwrpas.  Os  gofynent  iddo  am  oleuni 
ar  ryyr  fater  d)rrys  iddynt,  yr  oedd  ei 
help  yn  barod.  Ei  gyfarwyddiadau 
oeddynt  301  fyr  a  difrifol.  A  hwynt- 
hwy  deimlent  bob  dydd  yn  olynoi  eu 
serch  yn  cynyddu  tuag  ato.  0*r  neill- 
du  siaradent  yn  fawrygol  am  dano ;  ac 
md  anaml,  pan  gerllaw,  y  taffent  gip- 
dremiadau  edmygawl  arno.  Ar  y  for- 
daith  hon  hwylid  gyda  glanau  oeddynt 
yn  dryfrith  ä  dyddorìon  y  gorphenol, 
yn  lleoedd  a  gwrthddrychau.  Yn  y 
pellder,  trwy  yr  awyr  las,  gellid  canfod 
mynydd  enwog  Olympus,  hen  gartref 
y  duwiau  Groegaidd.  Ar  y  dde,  wrth 
dynu  yn  mlaen,  deuid  gyferb)m  a  maes 
b)rth-gofìadwy  Marathon,  y  man  lle  bu 
nifer  fechan  o  Atheniaid  yn  cyfarfod 
yn  arfogol  â  lluoedd  aneirif  Persia  belL 
Honir  mai  yf  ymdrechfa  anghyfartal 
hono  ydoedd  y  frwydr  bwysicaf  i  war- 
eiddiad  y  byd,  o'r  natur,  a  ymladdwyd 
erioed.  Dywedir  y  buasai  y  golled  yn 
anadferadwy  i  ddiwylliaeth  yr  hil  ddyn- 
ol  pe  gorchfygasid  y  Groegiaid  y  tro 
hwnw.  Pe  gorchfygasid  Wellington 
yn  Waterloo,  yr  oedd  cenedloedd  er- 
aiU  yn  barod  i  gymeryd   i  fyny  ffaglen 


Digitized 


byGoogle 


2o6 


Paul  yn  Athen, 


[Hydref, 


gwybodaeth  o  law  Lloegr,  a  pharhau  ei 
gwareiddiad.  Ond  nid  felly  yn  Mara- 
thon ;  pe  gorchfygasid  yr  Atheniaid 
yno,  ac  i'r  Persiaid  fuddugoliaethu,  nid 
oedd  un  genedl  ar  y  ddaear  y  pryd 
hwnw  yn  alluog  i  fyned  a  gwareiddiad 
yr  Atheniaid  yn  ei  flaen,  ac  i  gymeryd 
'  i  fyny  ffaglen  eu  gwybodaeth.  Ond  yn 
ífodus,  troes  y  fantol  yn  ffafr  gwareidd- 
iad  j  ac  nid  rhyfedd  fod  Marathon 
byth  mewn  cof. 

Ni  allwn  ymdroi  i  sylwi  ar  fanau  hy- 
nod  y  glanau.  Hwyliai  y  Uong  yn 
mlaen,  gan  ddwyn  ynddi  ei  theithwyr 
yn  nes,  nes  at  ben  eu  taith.  Dyfalwyf 
fod  pysgotwyr  a  breswylient  mewn  pen- 
tref  llwyd  ar  lan  y  môr,  yn  sylwi  un 
prydnawn  ar  y  llestr  fechan  yn  gweith- 
io  ei  íFordd  trwy  y  tonau  geirwon — 
cryfhâi  y  gwynt,  a  gwyll  y  nos  a  ífurf- 
iai  olygfa  bruddaidd.  Dau  neu  dri  o*r 
pysgotwyr  barhaent  i  ddyfal  sylwi.  Y 
naiU  a  gyfarchai  y  Uall,  gan  ddyweyd, 
"  Caiff  y  llong  fechan  acw  noson  dym- 
estlog  heno,  yn  ol  pob  tebygolrwydd.'* 
Yn  y  man  collasant  yn  Uwyr  yr  olwg 
arni,  ond  ni  pheidiasant  ymsonio  yn 
hir  am  dani  hi,  ei  llwyth  a'i  thynged. 
Foreu  yr  ail  ddiwrnod,  dyma  y  fad- 
long  yn  cael  ei  mynwesu  gan  borthladd 
amgylchog — yPiraeus;  a'r  apostol  a'i 
gyfarwyddwyr  yn  sangu  ar  dir  clasurol 
gwlad  Groeg.  Wrth  ymdeithio  tua'r 
ddinas,  dilynent  adfeilion  y  muriau  hir, 
y  rhai  unwaith  gysylltent  y  porthladd 
a*r  ddinas — pellder  o  bum*  milldir. 
Haws  yw  dyfalu  nag  adrodd  teimladau 
Paul  fel  yr  agosâi  at  y  ddinas  nodedig. 
Wrth  ardremio  y  golygfeydd  dyeithr, 
hiraethai  ei  galon  am  ei  frodyr  a  adaw- 
sai  ar  ol  yn  Macedonia.  A  chyíar- 
wyddwyr  Paul  a*i  dygasant  ef  hyd  Ath- 
en.  fan  gyrhaeddodd  y  ddinas  y 
dydd  hwnw,  aethai  pob  peth  yn  mlaen 
fel  arfer.  Chwyrnellai  y  cerbydau  ar 
byd  y  prif  heolydd  fel  arfer.  Murmurai 
helyntion  masnach  fel  arfer ;  ymlwybr- 
ai  pleser  garwyr  cyfoethog  ar  hyd  eu 
Uyfnion  rodfeydd  fel  arfer.  Ychydig, 
os  neb,  oedd  yn  tybied  fod  y  fath  ym- 
welydd  pwysig  wedi  gwneyd  ei  ym- 
ddangosiad  yn  eu  plith.  Yr  oeddynt 
yn  lletya  angel  yn  ddiarwybod — pe  yn 
ei  letya  hefyd. 


Nis  gallwn  lai  na  meddwl  am  yr  ap- 
ostol  foreu  dranoeth  yn  nhybrawd  iddo 
yn  ol  y  cnawd,  lle  y  cawsai  orphwys- 
fan,  yn  eistedd  yn  fiinderus  yr  olwg  ar- 
no.  Os  oedd  gan  wr  y  ty  lygaid  i 
weled  anian,  a  chalon  i'w  theimlo, 
rhaid  ei  fod  yn  canfod  rhywbeth  yn 
fawreddog  yn  y  dyn  dyeithr  hwn,  er  yo 
orchuddiedig  gan  arwyddion  llafur  a 
chaledwaith. 

Yn  ddiau  mae  rhywbeth  yn  hardd 
mewn  person  fyddo  yn  dwyn  arno  ol- 
ion  gweithgarwch.  Dyna  y  gweithiwr 
caled,  diwyd  a  gonest,  yn  dilyn  ei  or- 
chwyl  hyd  yr  hwyr,  ac  yna  i'w  gartref 
i  fynwes  ei  deulu,  llwch  y  gwaith  ar  ei 
wisg,  ac  aberoedd  o  chwys  ar  ei  wyn- 
ebpryd.  Onid  yw  yn  hardd,  yn  bryd- 
ferth  ?  Yn  neillduol  y  gallwn  ddweyd 
hyn  am  y  gwas  Uafurus  hwn  i  Grs  t. 
O,  mor  fawreddig  y  rhaid  fod  yr  olwg 
arno,  pan  yn  dwyn  arno  nodau  gweith- 
iwr  difefl,  yn  gorphorol  a  meddyliol, 
ac  yn  benaf  nodau  yr  Arglwycid  lesu  ! 
Ac  y  mae  wedi  dyfod  i  Athen  i  gyn- 
rychioli  y  dylanwad  newydd — y  diwyg- 
iad  efengylaidd — i  ddwyn  gydag  ef 
lewyrchiadau  y  gwanwyn  moesol  a  dor- 
odd  allan  ar  feibion  dynion.  Yma  y 
geliir  gofyn,  Ai  ni  fuasai  yn  ddoeth 
eithrio  Athen,  a  cheisio  diwygio  man- 
au  oeddynt  yn  mhellach  yn  ol  mewn 
addysg  a  gwareiddiad  ?  Gallasai  am- 
rywiol  bethau  yn  flaenorol  dueddu  i 
gadarnhau  y  dybiaeth  yna,  a  pheri  i  ni 
amheu  doethineb  y  symudiad  hwn. 
Enwn  rai  pethau  : 

Owrthodai  elfenau  dinystr  bton  i  gy- 
ffwrdd  a  gorwychderau  y  ddinas,  Er's 
canoedd  o  flynyddau  yr  oedd  gorchest- 
gampau  celfyddyd  megys  heb  eu  cy- 
ffwrdd  gan  law  amser — heb  eu  anmharu 
gan  ruthriadau  y  tywydd  a'r  tymestl- 
oedd.  Yr  oedd  elfenau  cryfìon  anian 
trwy  hyn  fel  yn  talu  gwarogaeth  i'r 
gronfa  hon  o  geinion  digyffelyb.  ^n 
ymddangosiadol  yr  oedd  yr  awel  yn 
lleddfu,  y  dymhestl  yn  Uarieiddio,  y 
gwyllt  gorwynt  yn  dofì,  y  ddaeargryn 
yn  sobreiddio,  yn  amgylchoedd  prif 
ddinas  Groeg. 

Yn  rhyfelgyrchoedd  yr  oesau,  pan 
oedd  pob  peth  arall  yn  dwyn  olion  din- 
ystr,  arafai  camrau  a  llaw  y  dinystriwr 


Digitized 


byGoogle 


i88i.J 


Faul  yn  Athen. 


207 


wrth  agosâu  i  Athen.  Cynyrchai  y 
cerf-ddelwau  arddunol  fwy  o  dosturi 
yn  y  goresgynydd  nag  a  wnelai  bodau 
dynol  byw.  I'r  fath  raddau  yr  oedd 
athrylith  wedi  ymdaflu  ei  hunan  i'r 
coed,  y  ceryg  a'r  pres,  fel  yr  yrogiliai 
yr  ynìosodydd  yn  ol  mewn  gwyleidd- 
dra  a  phetrusder,  rhag  cyffwrdd  a 
hwynt.  Fel  hyn  yr  oedd  elfenau  dwyf- 
ol  anian,  a'r  hyn  oedd  oreu  mewn  dyn, 
yn  gwrthod  megys  tynu  dim  i  lawr 
yma. 

Pan  orchfygwyd  yr  Atheniaid  gan  y 
Rhufeiniaid^  gwfihodasantfodyn  ddysg- 
awdtuyr  iddynt  mewn  ystyron  pwysig, 

Fel  yr  oedd  y  rhanau  mwyaf  addum- 
ol  o'r  ddinas  ar  safleoedd  bryniog, 
uwchafol,  a'r  edrychwyr  islaw  yn  trem- 
io  i  fyny  yn  edmygawl  amynt,  felly  y 
Rhufeiniaid  buddugoliaethus,  ni  allent 
lai  nag  edrych  i  fyny  yma  a  darllen  yn 
y  diwylliaeth  uwchraddol  waharddeb,  i 
beidio  ymhyfhau  yn  Athen  fel  mewn 
lleoedd  eraill  cyffredin.  Am  hyny 
breintiwyd  hi  a  manteision  dinas  rydd, 
gan  roddi  hawl  iddi  i  hunan-l^rwod- 
raethiad.  Yn  y  peth  hwn  gwelwn  hyd 
yn  nod  Rhufain  awdurdodol  yn  gwrth- 
od  dysgu  y  bobl  hyn  yn  y  materion  o 
wladlywiaeth  a  chrefydd.  Teimlent  eu 
hunain  fel  yn  analluog  i  r  gorchwyl. 

Yr  oeddy  bobl  hyn  yn  wir  ddysgedig, 
Yr  oeddynt  301  sefyll  ar  y  blaen  yn 
mhlith  cenedloedd  y  byd  yn  y  mater  o 
ddysgeidiaeth  ;  ac  yr  oeddynt  yn  gwy- 
bod  hyny.  Y  mae  gwybodaeth  301 
chwyddo,  a  chariad  yn  adeiladu.  Bar- 
bariaid  oedd  pawb  eraill  yn  eu  golwg. 
Nid  ystyrient  eu  hunain  yn  ddyledus  i 
neb  am  y  rhagoriaethau  a  feddent.  Nid 
oedd  ffrwythau  eu  dysg  wedi  tyfii  ar 
dir  estronol.  Nid  oedd  aberoedd 
gloewon  eu  diwylliaeth  wedi  tarddu 
mewn  gwlad  bellenig ;  yr  oedd  pobpeth 
yno  301  Athenaidd.  Pwy  a  feiddiai 
broffesu  bod  yn  ddysgawdwr  i  bobl  fel 
h)m? 

Yr  oedd  cenadwri  Paul  morgroes  t'w 
credoau  crefyddol  ag  yr  oedd  modd  i  un 
aihrawiaeth  foif  yn  groes  i  athrawiaeth 
aralL  Cymharer  yr  eiddo  ef  a'r  eiddo 
hwynt  mewn  unrhyw  nodwedd,  yr 
oedd  yn  groes.  Rhwng  y  ddysg  new- 
ydd  hon  a  bregethai  Paul,   a'u  hopin- 


iynau  henafol  hwy,  yr  oedd  pellder  an- 
fesuradwy.  Anhawdd  meddwl  am  un 
pw^mt  fiiasai  yn  gwasanaethu  fel  man 
cyfarfod  rhyngddynt.  Ymddangosai 
pob  peth  yn  anfanteisiol  i'r  pregethwr 
dyeithr  i  fod  yn  llwyddianus  yn  am- 
can  ei  ymweliad,  ac  hyn  yn  nod  i  gael 
gwrandawiad  o  gwbl. 

Eto^  yr  oedd  diwylliaeth  Paulyn  an- 
ffafriol  iddo.  Nis  gellir  bod  yn  sicr 
pa  mor  hyddysg  ydoedd  yn  hanesydd- 
iaeth  a  diwylliaeth  Roegaidd.  Hyn 
sydd  debygol,  fod  yn  anmhosibl  iddo 
gyrhaedd  rhagoriaeth  ond  tra  chym- 
edrol,  mor  bell  oddiwrth  y  ffynonell 
wreiddiol,  yn  Tarsus  neu  Jerusalem. 
Modd  bynag,  rhaid  fod  llediaith  Heb- 
reig  trwm  ar  ei  dafod,  yr  hyn  oedd  yn 
gwneyd  unrh)rw  lefarwr  yn  y  farchnad 
3m  wir  ddìrmygus. 

Yr  oedd  yr  Apostol  yn  ddyn  dyeithr  yn 
y  lle^  ac  heb  neb  fw  gyflwyno  i  syho, — 
Yn  mhlith  pobl  Ue  yr  oedd  yr  elfen 
bendefìgaidd  mor  gref,  yr  oedd  hyn  yn 
ddiffyg  nid  bychan,  er  cael  sylw  a 
gwrandawiad  yn  eu  plith.  Wrth  gym- 
eryd  i  ystyriaeth  y  ffeithiau  a  nodwyd, 
oeddynt  fel  rhagfuriau  ar  ffordd  Uwydd- 
iant  y  dysgawdwr  Cristionogol  hwn,  ni 
ftiasai  iV  feio  am  betruso  i  agoryd  ei 
enau  301  y  Ue.  Yn  wir,  gallesid  }nn- 
resymu  y  mater  gyda  llawer  iawn  o 
s^mw^rr,  a  dyfod  i  benderfyniad  y  buas- 
ai  yn  ddoethineb  yn  y  gwneuthurwr 
pebyll  i  eithrio  Athen,  a  throi  ei  wyn- 
eb  i  gyfeiriadau  at  leoedd  y  buasai  yn 
fwy  tebyg  o  Iwyddo,  ac  y  buasai  ei 
bresenoldeb  301  fwy  angenrheidiol  yn- 
ddynt.  Onid  oedd  Athen  yn  cael  ei 
hystyried  yn  llygad  Groeg  ?  Ai  tybed 
fod  y  Meistr  mawr,  30-  anfonydd  dwyf- 
ol,  yn  bwriadu  gwneyd  clai  o'r  poeryn, 
sef  gweinidogaeth  yr  apostolion,  a'i 
gymhwyso  at  lygaid  Groeg — llygaid  y 
dall  ?  Onid  yw  yn  ddarostyngiad  an- 
nyoddefol  ar  bobl  mor  ddoeth  ?  Paul, 
onid  yw  dy  ddyfodiad  i  Athen  yn  an- 
noeth  ac  yn  ddiangenrhaid  ?  Onid 
gwell  peidio  peryglu  cymaint  ar  fywyd 
y  grefydd  newydd,  a'i  dwyn  i  warth,  a 
thrwy  hyny  lladd  ei  dylanwad  ar  y  cy- 
chwyn  ?  Onid  gwell  ymbwyllo  ?  On- 
id  mwy  priodol  teimlo  yn  raddol  y 
ffordd  y'mlaen,  a  chaçl  pob  cam  yn  sicr ? 


Digitized 


byGoogle 


20S 


R,  H,  Evans  a  Chaeih-Oymundeb. 


[Hydref, 


Er  ateb  yr  ymof^mion  uchod,  a  chyf- 
iawnhau  dyfodiad  Paul  i  Athen  i  breg- 
ethu  yr  efengyl,  cyflwynwn  y  rhesym- 
au  canlynol :  Cyflwr  isel  yr  Athen- 
iaid,  yn  grefyddol  a  moesol.  Anallu 
pob  moddion  cartreíol  i'w  gwaredu  o*r 
•cyflwr  hwnw ;  a  chyfaddasrwydd  yx  ef- 
engyl  at  wneyd  hyn  ond  ei  chredu  a'i 
derbyn. 


B.  H.  EYAHS  A  CHAETH-GYHUNDEB. 


GAN  Y  PARCH.  W.  JONBS,  WISCONSIN. 

Erthygl  IV. 

Gofyna  Mr.  Evans,  **  A  glywodd 
neb  erioed  son  am  drochi  mewn  Ys- 
l)ryd  Glan  ac  mewn  tân  ?"  Mewn  at- 
•ebiad  iddo,  dywedaf,  Os  wyf  fi  yn 
gwneuthur  babi  o  honof  fy  hun,  fel  yr 
arwydda  R.  H.  E.,  addefaf  nàd  yw 
h)my  yn  beth  anmhosibl ;  ond  y  mae 
3^1  Uawn  mor  anmhosîbl  iddo  ef  wneu- 
thur  dyn  o  hono  ei  hun,  wrth  ofyn 
gofyniadau  y  rhai  sydd  yn  dangos  cy- 
maint  o*i  anwybodaeth ;  a'r  peth  sydd 
yTL  dangos  ei  anwybodaeth  yn  fwy 
gwarthus  ydyw,  ei  fod  heb  wybod  y 
pethau  y  gall,  ac  y  dylai  fod  yn  eu 
gwybod,  yn  anturio  ysgrifénu  ar  y  pwnc 
sydd  ganddo  mewn  Uaw.  Ond  mi 
geisiaf  ateb  ei  ofyniad,  er  lleied  ydwyf 
yn  ei  olwg.  Edryched  Mr.  E.  ar  syl- 
wadau  Archesgob  Tillotson  ar  Actau  ii. 
a.  Dywed  yr  awdwr  dysgedig  a  gallu- 
og:  "Llanwodd  y  swn  yr  holl  dy. 
Dyma  yr  hyn  a  eilw  ein  Gwaredwr  yn 
fedyddio  â'r  Ysbryd  Glan — fel  yr  oedd 
y  rhai  a  eisteddent  yn  y  ty  megys  wedi 
eu  trochi  yn  yr  Ysbryd  Glan,  megys  y 
mae  y  rhai  a  gleddir  â  dwfr,  yr  hyn  yw 
arwyddocad  priodol  bedydd.'* 

Eto,  Cyril,  Esgob  Jerusalem,  a.  d. 
350  :  **  Megys  y  mae'r  hwn  a  suddir 
yn  y  dwfr,  ac  a  fedyddir,  yn  cael  ei 
amgylchynu  gan  y  dwfr  ar  bob  tu,  felly 
mae  y  rhai  a  fedyddir  gan  yr  Ysbryd 
<^lan  yn  cael  eu  hollol  orchuddio.— 
Fengelly,  tu  d.  75. 

Eto,  Neander  a  ddywed  :  "  Bedydd 
a  gyflawnid  drwy  drochiad,  fel  ar- 
•ddangosiad  o  Iwyr  fedydd  yn  yr  Ys- 
bryd  Glan,  o  fod  yn   hollol  dreiddied- 


ig  gan  yr  unrhjrw.'* — Ch.  Hüt.y  voL  -T, 
tu  dal.  310. 

Curtlerus,  eto,  a  sylwa :  "  Bedydd 
yn  yr  Ysbryd  Glan  ydyw  trochiad  yn 
nyfroedd  pur  yr  Ysbryd  Glan,  oblegid 
mae  yr  hwn  y  mae  yr  Ysbryd  Glan 
wedi  ei  dywallt  amo,  megys  wedi  ei 
drochi  iddo." 

Buasai  yr  uchod  yn  ddigon  i  aigy- 
hoeddi  dyn  cyffredin,  fod  y  fath  beth 
i'w  gl)rwed  a'i  ddarllen  a  *'  throchi  yn 
yrYsbrydGlan." 

Ychwanegaf  La  Clark:  "Efe  a'ch 
bedyddia  chwi  yn  yx  Ysbryd  Glan, 
megys  yr  wyf  fi  yn  eich  suddo  chwi  yn 
y  dwfr,  felly  y  gellir  dywedyd  y  bydd 
iddo  yntau  eich  suddo  chwi  yn  yr  Ys- 
bryd  Glan.'*— ^.  FulUr,  72. 

Casaubon  :  **  I  fedyddio  ydyw  i 
drochi,  ac  yn  yr  ystyr  yma  yn  gywir  y 
dywedir  fod  yr  apostolion  wcíli  eo 
bedyddio,  oblegid  yr  oedd  y  ty  yn  yr 
hwn  y  gwnawd  hyn  wedi  ei  lenwi  a'r 
Ysbryd  Glan  ;  felíy  yx  oedd  yx  apos- 
tolion  wedi  eu  suddo  ynddo  megys  i 
bysgodlyn.*' — R.  FulUr^  72. 

Eto,  dywed  Lange,  301  ei  Esboniad 
ar  Mat.  iii.  6  :  **  A  fedyddiwyd  yn  yr 
lorddonen — trochwyd  yn  yr  lorddon- 
en — gan  gyfaddef  eu  pechodau.  Troch- 
iad  oedd  y  ffbrdd  arferol  o  fedyddio, 
ac  arwyddlun  o  edifeirwch.  Adn.  11, 
Myfi  yn  wir  wyf  yn  eich  bedyddio 
chwi  yn  (en)  y  dwfr,  eich  trochi  chwi 
yn  yr  elfen  ddwfr  i  edifeirwch ;  Efe 
a'ch  bedyddia  chwi  301  yr  Ysbryd  Glan 
ac  yn  tân  ;  Efe  a'ch  llwyr  drocha  chwi 
yn  yr  Ysbryd  Glan,  fel  rhai  edifeiriol ; 
neu,  os  yn  anedifeiriol,  efe  a'ch  gor- 
chuddia  chwi  â  thân  bamol." 

Dyna  drochi  301  yr  Ysbryd  Glan  ac 
yn  tân.  Fe  bae  Mr.  E.  yn  darllen 
ychwaneg,  ni  byddai  raid  iddo  ddang- 
os  ei  anwybodaeth  i  fabanod  fel  m^ 
a*m  cyffelyb,  trwy  ofyn  cwestiynau  fel 
yr  uchod.  Pe  buasai  y  dynion  a  en- 
wais  yn  Fedyddwyr,  ni  buasai  yn  gy- 
maint  o  syndod  fod  Mr.  E.  mor  anhys- 
bys  a'u  gweithiau,  gan  ei  fod  yn  medd- 
wl  mor  isel  o  honom,  oddigerth  ychyd- 
ig  eithriadau.  Mae  Dr.  G.  Campbell, 
Presbyterian  enwog  Scotland,  a  Wm. 
Tyndal,  yr  hwn  a  gyfieithodd  yr  ar- 
grafiiad  cyntaf  o'r  Beibl  i'r  iaith  Seis- 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Cyfiawn. 


209 


nig,  wedi  cyfieithu  y  geiriau  yn  Matth. 
iii.  II,  i  "  yn  yr  Ysbryd  Glan  ac  yn 
tân."  Byddai  yn  dda  i  Mr.  E.  ddar- 
llen  gweithiau  yr  awduron  uchod;  cad- 
wai  hyny  ef  rhag  gwneuthur  y  fath 
blunders  drwy  ei  gwestiynau  ffol.  Mae 
Bobinson,  yn  ei  Greek  Lexicon,  tu  dal. 
126,  yn  darllen,  "  Yn  yr  Ysbryd  Glan 
ac  yn  y  tân.*'  Felly  hefyd  y  cyfieitha 
Beza  a  Neander  yr  arddodiad  Groeg 
enì  "yn,"ac  nid  i  "â"  nac  "â'r." 
D)rwed  Harvey  y  gall  ef  brofi,  "  fod  yr 
arddodiad  {preposition)  en  wedi  bod 
mewn  meddiant  heddychol  o'r  meddwl 
'*  yn,"  ac  nid  "  â,"  am  ddwy  fil  o  flyn- 
yddoedd."  Y  mae  Dr.  Halley,  un  o 
weinidogion  dysgedicaf  y  CynuUeidfa- 
olion  yn  Manchester,  yn  dweyd  ei  fod 
ef  yn  ymwrthod  â'r  cyfieithiad  '*  bed- 
yddio  â"  dwfr ;  "yn"  y  dwfr,  yn  ffrwd 
yr  lorddonen,  y  barnai  ef  fod  loan  yn 
bedyddio.  Mae'r  arddodiad  en  yn  dy- 
gwydd  naw  gwaith  yn  y  drydedd  benod 
o  Matthew.  Cyfieithwyd  y  gair  saith 
waith  i  ")rn,"  a  dwy  waith  i  "â" 
dwfr,  "â'r"  Ysbryd  Glan.  Nid  yw  yn 
debyg  y  buasai  47  o  gyfieithwyr  y 
Brenin  lago  yn  cyfieithu  y  gair  i  "yn" 
bob  tro  ond  yn  unig  Ue  yr  oedd  bed- 
yddio  yn  ymyl,  sef  adn.  11,  oni  bae 
mai  hyn  yw  meddwl  priodol  y  gair. 
Mae  Dr.  G.  Campbell  yn  ceryddu  y 
cyfieithwyr  yn  llym  am  na  fuasent  wedi 
rhoddi  "  yn"  ydwfr,  "  yn"  yr  Ysbryd 
Glan,  yn  yr  iieg  adnod,  yn  gystal  a 
phob  man  arall  yn  y  benod.  Gw)rr 
pob  dyn  sydd  yn  deall  yr  iaith  Roeg, 
mai  meddwl  gwreiddiol,  priodol,  a 
chyntaf  y  gair  baptizo  yw  trochi,  suddo, 
&c.,  ac  mai  meddwl  priodol  yr  arddod- 
iad  en  yw  *'yn,"  ac  nid  **â;"  ond 
gan  fod  taenelliad  yn  favorite  gan  y 
cyfieithwyr,  cadwyd  baptizo  dan  len  an- 
nghyfiaith  o  olwg  yr  annysgedig,  a 
throwyd  en  o'i  feddwl  priodol  yn  mhob 
man  y  gellid,  lle  byddai  bedyddio  yn 
agos.  Peth  rhyfedd  fel  mae  ŵ,  en^  ac 
ek  yn  colli  eu  nerth  pan  y  deuant  yn 
agos  i  ddwfr,  a  chadwant  eu  nerth  yn 
ymyl  y  dwfr  os  na  fydd  bedyddio  yn 
myned  yn  mlaen.  Mwy  priodol  fuasai 
i  Mr.  E.  ofyn  mewn  syndod,  A  glyw- 
odd  neb  erioed  son  am  ddim  ond  trochi 
yn  yr  Ysbryd  Glan  ac  yn  tân ;  oblegid 


profais  drwy  y  dynion  uchod  mai  felly 
y  dylai  y  geiriau  gael  ei  cyfieithu.  Pan 
gyfnewidiwyd  ordinhadau  y  Testament 
Newydd,  y  peth  nesaf  a  wnawd  oedd 
ystw)rtho  iaith  y  Beibl,  i  geisio  ei  chy- 
soni  a'r  cyfnewidiad  yn  yr  ordinhadau, 
trwy  adael  rhai  geiriau  heb  eu  cyfieithu 
o  gwbl,  a  chyfieithu  eraiU  yn  anghy- 
wir,  fel  y  profasom  eisoes.  Mae  Dr. 
G.  Campbell,  yn  ei  nodiadau  ar  Mat. 
iii.  II,  yn  dweyd  fod  y  Pabyddion 
wedi  dangos  mwy  o  barch  i'r  Yulgate, 
(sef  cyfieithiad  Lladinaidd),  nag  a 
ddangosodd  Protestaniaid  yn  gyífredin 
i'r  gwreiddiol.  Yn  y  cyfieithiad  uchod 
darllenir,  "  in  aqua,in  Spiritu  Sancio,*^ 
Felly  hefyd,  meddai  Campbell,  y  dar- 
llena  y  Syriac  a  hen  g)rfieithiadau  er- 
aill.  Dywed  John  Calvin,  yn  ei  Nod- 
iadau  ar  yi  Epistolau :  ^'  Pan  mae  Paul 
yn  cyfarch  credinwyr,  y  rhai  sydd  yn 
iawn  ddefnyddio  yi  arwyddion,  mae  )m 
eu  cysylltu  â'r  gwiríonedd  a  ddangosir 
ganddynt ;  )ma  mae  yn  rhesymol  iddo 
ddywedyd  iddynt  wisgo  Crist  yn  y 
bedydd."  Nid  yw  R.  H.  E.  yn  iawn 
ddefhyddio  arwyddion  y  Testament, 
am  h)my  mae  yn  methu  deall  iaith  bri- 
odol  y  Testament  Newydd.  Mae  yn 
rhaid  i  Chalmers,  Whitefield,  a  Calvin, 
a  Uuaws  eraill,  gy feirio  at  y  claddu  yn 
y  bedydd,  cyn  y  gallant  esbonio  llawer 
o  ranau  o'r  Ysgrythyrau,  mtgys  Rhuf. 
vi.  6,  a  Col.  ii.  12.  Pe  bae  Mr.  E. 
yn  gallu  ymostwng  i  ddarllen  cyfieith- 
iadau  y  Bedyddwyr,  sef  eiddo  yr  en- 
wog  Williams,  Drefnewydd,  i*r  Gym- 
raeg,  a'r  Bible  Union  translation^  New 
Yorlc,  i'r  Saesneg,  ni  byddai  raid  iddo 
fod  mor  anwybodus  a  gofyn  byth  mwy, 
'*  A  glywodd  neb  erioed  son  am  drochi 
mewn  Ysbryd  Glan  ac  mewn  tân  ?* ' 


CYFIAWN. 

Cyfiawn — iawn,  uniawn,  dyledus^ 
cyfreithlawn,  gwir,  cywir,  un  cywir, 
didwyll,  un  ag  a  fyddo  gywir  a  didwylì 
yn  ei  weithredoedd  a'i  ymddygiadau 
tuag  at  eraiU  ;  '*  Ac  wele  gwr  a'i  enw 
Joseph,  yr  hwn  oedd  gyngorwr,  gwr  da 
a  chyfiawn;'*  y  Creawdwr  mawr,  yr 
hwn   sydd   hanfodol  gyfiawn,    ac    yn 


Digitized 


byGoogle 


2IC 


Sani  Protestanaidd, 


[Hydref, 


ffynon  cyfìawnder  ei  hoU  greaduriaid  ; 
Efe  yw  y  graig,  perffaith  yw  ei  weith- 
red ;  canys  ei  hoU  ífyrdd  ydynt  farn ; 
Duw  gwirionedd,  ac  heb  anwiredd ; 
cyfìawn  ac  uniawn  yw  efe.  Gwr  geir- 
wir  a  ffyddlon  i  V  air  a*i  addewid.  "Os 
cyfaddefwn  ein  pechodau,  ffyddlawn 
yw  efe  a  chyfìawn,  fel  y  maddeuo  i  ni 
€in  pechodau,  ac  y'n  glanhao  oddiwrth 
bob  anghyfìawnder.  Os  dywedwn  na 
phechasom,  yr  ydym  yn  ei  wneuthur 
ef  yví  gelwyddog,  a'i  air  ef  nid  yw  yn- 
om.'*  Yr  hwn  yn  ei  fywyd  a'i  angeu 
a  gyrhaeddodd  berffeithrwydd  union- 
der  cyfraith  Duw,  sef  lesu  /Grist, 
"  Oblegid  Crist  hefyd  unwaith  a  ddy- 
oddefodd  dros  bechodau,  y  cyfiawn 
dros  yr  anghyfìawn,  fel  y  dygai  ni  at 
Dduw*' — "  Wedi  ei  farwolaethu  yn  y 
cnawd,  eithr  ei  fywhau  yn  yr  ysbryd." 
Cyfìawn  trwy  gyfrifìad  o  gyfìawnder 
Crist,  '*  Canys  ynddi  hi  y  datguddir 
cyfìawnder  Duw" — "Offydd  i  ffydd, 
megys  y  mae  yn  ysgrifenedig,  Y  cyf- 
iawn  a  fydd  byw  trwy  ffydd."  Ún 
heb  ei  argyhoeddi  o'i  bechadurus- 
rwydd,  ac  yn  ei  dybied  ei  hun  yn  gyf- 
iawn^  ac  nid  ydyw;  "Ac  efe  a  ddy- 
wedodd  y  ddameg  hon  hefyd  wrth  y 
rhai  oedd  yn  hyderu  arnynt  eu  hun- 
ain  eu  bod  yn  gyfìawn,  ac  yn  diystyru 
eraiU.*'  Dyn  ystyriol,  arafaidd,  calon 
djnier ;  *'  A  Joseph,  ei  gwr  hi,  gan  ei 
fod  yn  gyfìawn,  ac  heb  chwenych  ei 
gwneuthur  hi  yn  siampl,  a  ewyllysiodd 
ei  rhoi  hi  ymaith  yn  ddirgel."  Un 
haelionus  a  thrugarog  wrth  y  gwan  a'r 
angenus.  "  Mi  a  fum  ieuanc,  ac  yr 
ydwyf  yn  hen,  eto  ni  welais  ỳ  cyfìawn 
wedi  ei  adu,  na'ihadyncardotabara." 
Thomastimmy  O,     Jas.  W.  Thomas. 


ANERCHIAD. 


Gwneled  y  gwanwyn  bleth  i'w  phen, 

Lliwied  y  wawr  ei  gruddiau, 
Llanwer  ei  chwpan  â  gwlith  y  nen, 

Gydag  awel  lefn  y  borau, 
Deued  y  cynar  wlaw  i  lawr, 

A  gwres  diludd  yr  haulwen  ; 
Uned  pob  peth  yn  fach  a  mawr 

I  wneyd  ei  hoes  yn  llawen. 


Dyged  yr  awel  o  dir  y  de 

Arogl  ei  hoU  berlysiau, 
Cluded  yr  haulwen  lawr  o'r  ne' 

Fwyniant  ar  ei  phelydrau ; 
Gwneled  goleuni  pur  y  nen 

A  lliwiau  hardda'r  wawrddydd 
Enfys  o  fri  o  gylch  ei  phen, 

Yn  wybren  ei  boreuddydd. 

Engyl  gwarcheidiol,  gwyliwch  hi, 

Seintiau,  gweddiwch  drosti ; 
Dalier  ei  phen  uwchlaw  y  Ui* 

Sydd  yn  y  glyn  raid  groesi ; 
Gwisger  ei  henaid  â  gwisg  y  nen — 

Gwenwisg  y  gwaed  a*i  haeddiant; 
Ac  aed,  pan  ddaw  ei  hòes  i  ben, 

Adref  i  wlad  y  mwyniant. 


SAHT  PROTESTAHAIDD. 

Mk.  Gol.— Ymddangosodd  yr  ysgrif  hon  yn 
yr  Examiner  anä  ChronicU^  Mawrth  24,  1881, 
a  chan  fod  ynddi  rai  ffeithîaa  na  welir  yn  gy- 
firedin  yn  ein  cylchgronau  Cymreig,  jrmdrech- 
ais  ei  chyfieithu  i'r  Wawr      Tr  eiddoch, 

Kinçston,Pa,  Jas.  R.  Pb.ick. 

Sant  Padrig  o'r  bumed  ganrif  oedd, 
yn  ddiamheu,  yn  sant,  ond  nid  yn  yr 
ystyr  Babyddol.  Un  o  seintiau  Duw 
ydoedd,  yn  ol  y  Testament  Newydd. 
Y  mae  yn  gam  a'i  goífadwriaeth  ac  a*r 
egwyddor  Brotestanaidd,  i  gysylltu  ei 
enw  a'r  eglwys  Rufeinig.  Yn  meddwl 
y  cyffredin  saif  Sant  Padrig  fel  Pabydd 
defosiynol — yn  ddieithriad  felly  gan  y 
Gwyddelod.  Cyflwynir  ef  i  ni  gan  han- 
esìaeth  fel  gweinidog  Cristionogol  0 
galon  fawr  a  meddwl  pur,  o'r  canrif- 
oedd  cyntaf. 

Cawn  fyr  hanes  o'i  fywyd  yn  ei  Gy- 
ffesiadau.  Dygwyd  ef  o'i  gartref  yn 
Mhrydain  pan  yn  ddwy-ar-bymtheg 
oed ;  bu  am  chwe'  mlynedd  yn  gaeth- 
was  yn  yr  Iwerddon.  Pan  mewn  caeth- 
iwed  daeth  goleuni  i'w  feddwl.  Mae 
ei  eiriau  wrth  ddesgrifio  ei  ddychwel- 
iad,  yn  llawn  o  dân  cysegredig  : 

"  Yr  oedd  cariad  ac  ofn  Duw  yn 
gwresogi  fy  nghalon  yn  barhaus  j  cyn- 
yddai  fy  fíydd  a'm  difrifoldeb  gymaint 
fel  yr  oeddwn  yn  gweddio  ganwaith  y 
dydd,  a  chymaint  a  hyny  hefyd  y  nos." 

Wedi  iddo  ddychwelyd  gartref,  nid 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Sani  Protestanaidd, 


211 


oes  genym  fawr  o'i  hanes  nes  y  mae  yn 
dair-a-deugain  oed.  Y  pryd  hwnw 
daeth  llef  Macedonaidd  i'w  enaid  ;  ac 
aeth  allan  yn  unig,  pan  oedd  ei  gyfeili- 
ion  yn  ei  anog  i  aros  gartref ;  aeth  i 
wlad  oedd  yn  llawn  o  anwybodaeth  a 
barbareidd-dra  Derwyddol.  Yr  oedd 
fel  Paul  yn  ddifrifol  a  brwdfrydig  iawn, 
er  na  feddai  ar  gyneddfau  dealltwr- 
ìaethol  Paul.  Geilw  ei  hun  yn  annysg- 
edig. 

Yr  oedd  yn  Bregethwr  Beiblaidd. 
Yn  ei  Gyffesiadau  y  mae  pump-ar-hug- 
ain  o  ddyfyniadau  o*r  Ysgrythyrau ;  nid 
oes  ynddynt  yr  un  awgrymiad  at  y  Pab, 
y  Fair  forwyn,  na  gweddio  ar  y  seint- 
iau.  Yr  oedd  ei  dad  a'i  dad  cu  yn 
weinidogion  yr  efengyl.  Daeth  ei  gref- 
ydd  ef  o  Jerusalem,  ac  nid  o  Rufain. 
Myfyriodd  yr  Ysgrythyrau,  a  chymell- 
odd  hwynt  i  sylw  y  bobl.  Bu  ei  gan- 
Iynwyr  am  genedlaethau  yn  enwog  am 
eu  credo  Feiblaidd ;  a  phan  gyfarfydd- 
ent  a'u  gwrthwynebwyr  Pabyddol,  saf- 
asant  yn  gadam  yn  eu  herbyn.  Fel 
hyn  yr  oedd  yr  Iwerddon  o  angen- 
rheidrwydd  yn  wlad  Brotestanaidd  (er 
nad  oedd  y  gair  hwn  wedi  cael  bodol- 
aeth  y  pryd  hwnw,  nac  hyd  yr  unfed- 
ganrif  ar  ddeg).  Y  mae  yr  holl  chwedl- 
au  Pabyddol  sydd  yn  amgylchynu  ei 
goffadwriaeth  wedi  eu  ffurfio  ar  ol  y 
cyfnod  hwn. 

Cafodd  Sant  Padríg  yr  Iwerddon  yn 
anialwch  moesol ;  gadawodd  hi  yn 
wlad  o  oleuni.  Dywed  iddo  fedyddio 
miloedd  o'r  bobl  o  bob  graddau.  Ad- 
eiladwyd  yr  addoldy  cyntaf  yn  Armagh, 
yn  y  flwyddyn  456,  ac  ni  ordeiniodd 
laî  na  thri  chant  a  haner  o  weinidog- 
ion.  Yr  oedd  yr  Iwerddon  wedi  ei 
gwareiddìo  i  raddau  helaeth  cyn  iddo 
farw,  Mawrth  17,  465. 

Nid  oedd  ei  waith  yn  eífaith  pen- 
boethni  anwybodus ;  lle  bynag  y  sef- 
ydlai  eglwys,  sefydlai  yno  ysgol  hefyd. 
Yr  oedd  y  Tadau  Pererinol  yn  Lloegr 
Newydd  yn  codi  addoldy  ac  ysgoldy 
yn  gyfochrog.  Yn  hyn  yr  oeddynt  yn 
cfelychu  Sant  Padrig.  Daeth  yr  Iwer- 
ddon  yn  oleuni  y  tywyll  oesoedd  yn 
Ngorllewin  Ewrop.  Yr  oedd  Armagh, 
Bangor,  a  Derry,  yn  rhifo  eu  myfyrwyr 
wrth   y  miloedd.       Yn  gyffredin  cy- 


sylltwn  anwybodaeth  â'r  Iwerddon ; 
ond  y  mae  pawb  o  hononi  yn  ddyled- 
wyr  iddi.  Y  mae  y  bobl  Wyddelig 
sydd  yn  byw  yn  nherfynau  y  ddaear 
wedi  gwneyd  mwy  i  noddi  a  dyrchafu 
dysgeidiaeth  nag  unrhyw  barth  arall 
yn  Ewrop ;  aeth  dylanwad  dwyfol  allan 
o'r  Iwerddon  i  oleuo  gwledydd  eraill. 
Bu  yr  athrofa  yn  lona  yn  ddyrchafiad 
i*r  Alban,  Ffrainc,  Switzerland,  a  Ger- 
mani,  trwy  fod  dynion  o  ysbryd  yr  hen 
Padrig  yn  eu  tramwyo,  Dau  Wyddel 
oedd  Columba  a  Columbanus,  yn  deil- 
wng  i  sefyll  ochr  yn  ochr  a'r  hen  Pad- 
rig  enwog. 

Y  mae  geiriau  ei  Gyffes  yn  odidog  a 
Phaulaidd  {Paul  liké)  :  "  Ac  yn  awr 
jt  wyf  yn  gorchymyn  fy  enaid  i  Dduw, 
yr  hwn  sydd  yn  ffyddlawn,  dros  yr 
hwn  mewn  gwaradwydd  y  cyflawnais  yr 
ymddiriedaeth  hon ;  gweddiaf  ar  Dduw 
am  ddyfal-barhad,  fel  y  dygwyf  dyst- 
iolaeth  ffyddlawn  hyd  fy  nghyfnewid- 
iad  i  Dduw.'* 

Yr  Iwerddon  oedd  y  wlad  olaf  yn 
Ewrop  yn  ymostwng  i'r  iau  Babyddol. 
Plygodd  ei  gwddf ;  gorfodwyd  hi  gan 
fidogau  y  Saeson.  Pe  bae  y  bobl  Wydd- 
elig  yn  meddianu  ysbryd  yr  hen  Pad- 
rig  a  saif  o'u  blaen  yn  ei  Gyff«siadau,  a 
gwaith  ei  fywyd,  hwy  a  daflent  ymaith 
yr  iau  Babaidd,  ac  a  lawenhaent  yn  y 
rhyddid  a*r  hwn  ymae  Crist  yn  rhydd- 
ha^i  dynion. 

Credwyf  nad  )rw  Dr.  Cattecant  yn 
myned  yn  rhy  bell  yn  "  Medydd  yr 
Oesau,"  pan  yn  dweyd,  "Ymae  St. 
Padrig  yn  rhoddi  hanes  ei  droedigaeth 
yn  ei  Gyffesiadau,  yn  union  fel  y  gwna 
ymgeisydd  ail-enedig  am  fedydd  mewn 
eglwys  o  Fedyddwyr.  Ni  fedyddiai 
efe  neb  ond  y  cyfryw  a  ddygent  ar- 
wyddion  amlwg  o  ail-enedigaeth.  Y 
mae  hanes  ei  fywyd  yn  ei  ddangos  mor 
debyg  i  genadwr  y  Bedyddwyr,  nes 
ydym  yn  credu  ei  fod  yn  un." 

Dichon  nad  yw  y  syniadau  a  gynwys- 
ir  yn  yr  ysgrif  hon  yn  boddloni  pawb. 
Bydded  i'r  cyfryw  wneyd  ymchwiliad  i 
hanes  yr  hen  sant  enwog,  a  chânt  eu 
hargyhoeddi. 


Edrychwch  ar  ol  pa  beth  y  rhedoch. 


Digitized 


byGoogle 


212 


Llythyr  o  Gymru. 


[Hydref, 


LLYTHYR  0  GYMRU 

AT   FY   NGHYFEILLION   YN   AMERICA. 


Y  mae  yn  wybodus  i  chwi  bellach, 
fy  mod  wedi  dyfod  drosodd  i  Hen 
Wlad  fy  Nhadau,  ac  wedi  cwrdd  a  rhai 
o'm  hen  gyfeillion,  pan  oeddwn  yn  byw 
yma  ;  ond  er  fy  mawr  siomedigaeth, 
wedi  colli  llawer,  y  rhai  a  garwn  wel- 
ed,  ond  sydd  heddyw,  lawer  o  honynt, 
yn  huno  yn  dawel  yn  y  bedd. 

Bum  mewn  dwy  Gymanfa  yma  yr 
haf  a  aeth  heibio  sef  yn  Blaenwnin, 
swydd  Benfro,  a  Cwmsarnddu,  swydd 
Gaerfyrddin,  hen  gartref  y  Parch.  D. 
W.  Morris,  Taylorville,  Pa.  Gwelais 
)mo  rai  brodyr  a  adwaenwn,  megys  y 
Parchn.  H,  Price,  Rhydwylim ;  Ed- 
wards,  Ffynon ;  B.  Thomas,  Narberth; 
Jenkins,  Trefdraeth ;  Jones,  Aber- 
gwaen,  ac  E.  Davies,  Llangloífan,  &c. 
Ond  yr  oedd  y  brawd  anwyl  D.  George, 
Jabez,  a  James,  Tabor,  yn  absenol,  ond 
gwelais  hwynt  wedi  h)my,  a  bum  yn 
cyfeiUachu  â  hwynt,  ac  yn  pregethu  yn 
eu  capeli,  ac  yn  Uetya  yn  eu  tai.  Gwel- 
ais  lawer  o  frodyr  da  a  charedig  nad 
oeddwn  yn  eu  hadnabod  o'r  blaen— 
bechgyn  gobeithiol,  ac  yn  bregethwyr 
doniol — y  rhai  hyn  yn  sir  Benfro.  Yn 
Owmsamddu  y  gwelais  luaws  o*m  hen 
gyfeiUion,  megys  Dr.  Rowlands,  a  Dr. 
Morgan,  Llanelli;  yParch.  W.  Hughes, 
Bethel,  Glanymor,  Llanelli — yn  wir, 
yr  oedd  yn  edrych  yn  wrol,  mor  ieuanc 
ag  erioed — yr  un  fath  ag  oedd  pan  y 
gadewais  Gymru,  er  ys  dros  un-ar-ddeg 
o  flynyddau  cyn  hyny.  Yr  oedd  y 
ddwy  gymanfa  yn  fendigedig. 

Bum  yn  Aberteifi,  yn  fy  hen  fam  eg- 
Iwys,  lle  y  dechreuais  bregethu,  er  ys 
haner  can'  mlynedd  yn  ol.  Mawr  yw 
y  cyfnewidiadau  sydd  wedi  cymeryd 
Ue  yno — neb  o'r  hen  aelodau  na*r  hen 
ddiaconiaid  yn  fyw  oeddynt  yno  pan 
oeddwn  yno  o*r  blaen — Mr.  Henry  Da- 
vies,  a  John  Davies  ei  frawd,  wedi  eu 
claddu,  a'r  brawd  caredig  John  J. 
Jones,  a  Uawer  eraill. 

Da  oedd  genyf  weled  eglwys  Beth- 
ania  mor  Uuosog,  ac  eglwys  newydd  o 
Saeson  yn  ei  hymyl.  Mae  ganddynt 
ddau   gapel   hardd,   ac  yn  edrych  yn 


rhagorol — y  Parch.  John  Williams  yn 
arwain  y  llu  yn  Bethania,  ac  y  mae 
brawd  arall  yn  Seion  erbyn  hyn.  Yr 
Arglwydd  a'u  llwyddo. 

Bum  hetyd  yn  Castell-newydd  Em- 
lyn — y  Parch.  Mr.  Griffiths  ydyw  eu 
gweinidog — dyn  ieuanc  galluog  ac  yra- 
drechol.  Gwelais  yno  dri  o  feibion  y 
diweddar  Barch.  Timothy  Thomas,  sef 
Dr.  Thomas,  Timothy  Thomas,  a  Da- 
vid  Thomas,  y  druggist — bechgyn  rhag- 
orol,  yn  addurn  i*r  achos,  ac  yn  deil- 
wng  o'r  hen  Thomasiaid  gynt,  sef  y 
brodyr  Timothy  Thomas,  o*r  Maes — y 
tad  a'r  mab  o'r  un  enw;  Zechariah 
Thomas,  a  llu  o*r  Thomasiaid,  fu  yn 
dal  yr  egwyddion  gynt,  yn  Aberdar, 
Bwlch-y-rhiw,  Bethel  a  Salem,  Cayo, 
Coed-gleision,  a  Uawer  o  fanau  eraiU. 
Bydd  y  teulu  hwn  mewn  cof  am  oesau 
i  ddyfod.  Coded  Duw  lawer  eto  yn 
debyg  iddynt. 

Mawr  y  cyfnewidiadau  er  gwell  sydd 
mewn  llawer  o  fanau — capelau  mawr- 
ion,  heirdd,  wedi  cael  eu  hadeìladu, 
braidd  yn  mhob  man.  Y  mae  hyn  yn 
dangos  fod  gan  y  bobl  galon  i  weithio. 

Mae  y  Parch.  Dr.  Price,  Aberdar,  yn 
myned  rhagddo,  yn  garedig,  fel  arfer, 
ond  yn  heneiddio,  fel  fy  hunan.  Mae 
tysteb  iddo  yn  cael  ei  gwneyd,  ac  yn 
wir  mae  yn  haeddu  cael  un  dda.  Gym- 
ry  America,   cynorthwywch  ef. 

Mae'r  Parch.  B.  £vans,  Castellnedd, 
fel  arfer,  ac  yn  edrych  yn  rymus.  Y 
Parch.  R.  D.  Roberts,  Llwynhendy,  yn 
edrych  yn  gryf,  ac  yn  gadarn  fel  yr 
Wyddfa.  Hir  oes  iddo.  Jones,  Felin- 
foel,  hefyd,  yn  edrych  yn  dda.  Yr 
oedd  y  brawd  Roberts,  Caerfyrddin,  yn 
glaf  pan  y  bum  yno,  a  rhai  o'r  teulu ; 
yr  Arglwydd  a'u  hadfero  i'w  hiechyd. 
Nid  wyf  wedi  cwrdd  eto  a'r  brawd  hoíT 
Dr.  Fred.  Evans,  ond  mae  yn  myoed 
yn  mlaen  yn  rhagorol,  fel  y  clywais. 
Cewch  glywed  eto,  pan  elwyf  y'mlaen. 

Nid  yw  America  yn  anghof  genyf,  a 
gobeithiwyf  y  caf  nerth  ac  iechyd  i 
ddyfod  yn  ol  eto  i  wlad  y  Gorllewio. 
Cofion  at  bawb  o*m  hen  gy  feillion.  Os 
bydd  rhai  yn  chwenych  anfon  gair  at- 
af,  cyfarwydder  fei  y  canlyn  : — "  Rev. 
B.  James,  Bryn  Ivor,  Glyn  Neath,  Gla- 
morganshire,  Great  Britain" — gan  mai 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Bwrád  y  Golygydä, 


213 


yn  nhy  fy  chwaer  yr  wyf  yn  gwneyd  fy 
arosfa  fwyafl  Hyn  yn  bresenol.  Yr 
eiddoch  yn  frawdoly 

B.  James. 
Glyn  Neath,  Medi  s,  iS8i. 


Amser  a'i  Werth. — Yr  hwn  sydd 
yn  cyrhaedd  dyben  bywyd,  er  fod  ei 
amser  yn  fyr,  eto  y  mae  ei  fywyd  yn 
hir,  oblegid  y  mae'n  byw  llawer  mewn 
ychydig. 


8wfàà  y  Gfoly^dd. 


EXTRACT    FROM    "  GRAY'S 
ELEGY." 


"  Their  names,  their  years,  spelt  by  th'  unlet- 
ter'd  mase, 

Tbe  place  of  fame  and  elegy  snpply  ; 
And  many  a  holy  text  around  she  strews» 

That  teach  the  nistic  moralist  to  die." 

The  same  translated  into  Welsh  by 
"  Dafydd  Rhydderch.*' 

21 

"  'R  oed  a'r  enw,  a'r  dydd  bu  farw, 

Ar  gareg  arw  Iwyd  ddi-rftn, 
A  geir  yma'n  lle  cof  feiní, 

A  chanmoUaeth  peraidd  gftn  ; 
Cyngor  prysar  ma*s  o'r  'sgrythyr 

Ar  ei  gádre'  gwed'yn  gawn, 
I  rybad(Uo  pawb  el  heibio 

Lwyr  ddiwygio  a  marw'n  iawn  !  " 

Anfonwyd  i  ni  yr  uchod  gan  Thos. 
R.  Davies,  Ysw.,  Philadelphia,  Cymro 
mewn  swydd  anrhydeddiis  o  dan  gwm- 
nî  y  Penn.  R.  R.  Os  nad  ydym  yn 
anghofio,  '^Dafydd  Rhydderch"  yd- 
oedd  ted  Mr.  Davies.  A  fydd  i'n 
gohebydd  chwaethus  anrhegu  ein  dar- 
llenwyr  ag  ychwaneg  o'r  cyfieithiad 
penigamp  o'r  gân  anfarwol  ? 


PYSGOTA  MEWN  LLYNAU  BYCH- 
AIN. 


Mewn  cynadledd  cysylltiedig  a  chol- 
eg  Mr.  Spurgeon,  adroddai  efe  mewn 
fifordd  o  egluro  y  doethineb  o  bysgota 
mewn  llynau  bychain,  yn  gystal  ag 
mewn  moroedd  dyfnion,  ei  fod  pan  yn 
analluog,  oblegid  afiechyd,  i  bregethu 
yn  y  Tabemacl,  ac  eto  yn  alluog  i  sym- 
ud  o  un  ystafell  i*r  Uall,  yn  arferol  o 
gynal  moddion  byr  jm  Westwood,  i'w 


weision  ei  hun  ac  eraill  a  ewyllysiont 
ddod  i  mewn.  Ar  un  o*r  achlysuron 
hyn,  argyhoeddwyd  garddwr^  ac  yn 
teimlo  yn  dda  yn  y  cyfnewidiad  oedd 
wedi  cymeryd  Ue  yn  mywyd  ei  gwr, 
dymunai  gwraig  y  dyn  wybod  os  bydd- 
ai  i  Mr.  Spurgeon  bregethu  wed'yn  yn 
y  parlwr  y  Sabboth  canlynol.  Gwna, 
ebe  y  dychweledig,  os  na  fydd  iddo 
welia  y  Sabboth  canlynol. 

Cynaliwyd  y  gwasanaeth  bychan,  ac 
eniUwyd  y  wraig  at  Grist.  Dywed- 
ai  Mr.  Spurgeon,  dichon  na  fuaswn  yn 
gwneyd  cystal  yn  y  Tabemacl. 


Y    WALDENSIAID, 

Eu  Hanesy  eu  Credo,  a'u  Dyoddefiadau. 
Ail  Argraffiad.  Gan  y  Patch.  John 
Jones,  FelififoeL 

Yr  yd^rm  wedi  darllen  y  Uyfr  hwn 
gyda  phleser  a  mwynhad  nid  bychan. 
Y  mae  yr  awdwr  wrth  ei  fodd,  ac  yn  ei 
elfen,  yn  trafod  gwrthrychau  ei  hanes. 
Mae  y  Waldensiaid  g)mt,  yn  edrych  jm 
hardd  ar  len  ei  hanes,  ac  yn  neillduol, 
yn  ymyl  Rhufain  Baganaidd,  ac  yn 
neiUduoI  Rhufain  Babaidd.  Pobl  r^rf- 
edd  oeddynt ! — yn  trigo  mewn  manau 
rhyfedd,  fel  pe  buasai  Duw  wedi  eu 
darparu  o  bwrpas  iddynt  "yn  nodfa 
rhag  y  stormydd,  a  chysgod  rhag  y 
gwres."  Gan  y  credir  mai  hwynthwy 
oedd  y  ddolen  gydiol  Fedyddiedig  o 
ddyddiau  yr  Apostolion  hyd  y  Diwyg- 
iad  Protestanaidd,  mae  eu  hanes  yn 
ddwbl  ddyddorol  i  bob  Bedyddiwr. 
Nid  y w  Mr.  Jones  yn  ysgrifenu  eu  han- 
es  ar  antur,  ond  yn  wir  ofalus,  a'i  dyst- 
iolaethau  )m  sylfaenedig  ar  ffeithiau. 

Cyngorwn  ein  darllenwyr  i  fynu  y 
Uyfr  dyddorol  ac  add^rsgiaídol  hwn,  a  i 


Digitized 


byGoogle" 


214 


Bwrdd  y  Goiygydd, 


[Hydref, 


ddarllen  yn  ofalus.  Anfoned  pob  un 
fyddo  yn  ewyllysio  ei  gael,  atom  i 
Útica,  yn  ddioed,  fel  y  gallora  wybod 
y  nifer  fydd  eisiau.  Ei  bris  yn  Ameri- 
ca,  fydd  250.  wedi  talu  y  cludiad. 


MARWOLAETH    YR  ARLYWYDD 
GARFIELD. 

Ar  ol  meithion  wythnosau  o'r  pryder 
mwyaf  mewn  perthynas  i'r  Arlywydd 
yn  ei  glefyd — weithiau  hyder  yn  uchaf, 
brydiau  eraiU  ofn — o'r  diwedd,  yr  hyn 
a  fawr  ofnasom  a  ddaeth  i  ni.  Bu  farw 
James  A.  Garfield,  Arlywydd  y  Tal- 
aethau  Unedig  am  10:35  ^^  Y  ^9^Z  ^ 
Medi,  pan  yn  agos  i  50  mlwydd  oed. 
Ar  y  6ed  o'r  mis  diweddaf  symudwyd 
yr  Arlywydd  o  Washington  i  Long 
Branch,  ar  lan  y  mor.  Daliodd  y  daith 
yn  dda,  ac  am  rai  dyddiau  wed'yn 
meddyliwyd  ei  fod  yn  gwella;  ond 
tua'r  J  6eg,  dechreuodd  waethygu,  a  bu 
farw  ar  y  dyddnodiad  crybwylledig,  a 
llanwyd  y  wlad  a'r  tristwch  dyfnaf. 
Ni  welwyd  erioed  o*r  blaen  y  fath  ar- 
wyddion  cyffredinol  o  alar,  nid  yn  unig 
yn  y  wlad  hon,  ond  trwy  y  byd  gwar- 
eiddiedig,  ac  yn  enwedig  yn  Lloegr, 
lle  y  cenid  clychau  yr  eglwysi  mewn 
llawer  ardal,  a  gorchymynodd  y  Fren- 
ines  i'r  Llys  wisgo  mauming  am  wyth- 
nos.  Gorchymynodd  hefyd  i  addurn- 
bleth  ysplenydd  o  flodau  gael  ei  gwneyd 
a'i  chyflwyno  yn  ei  henw  hi  at  yr  ang- 
ladd.  Dygwyd  y  gweddillion  o  Long 
Branch  i  Washington,  Ue  y  buont  yn 
gorwedd  am  ddeuddydd  in  statCy  yna 
dygwyd  hwynt  i  Cleveland,  O.,  a  chy- 
merodd  yr  angladd  le  dydd  Llun,  y 
26ain,  a  dygwyd  y  gweddillion  i  Lake 
View  Cemetery  yn  agos  i  Cleveland. 
Cedwid  y  diwrnod  yn  ddydd  ò  alar 
a  gweddi  trwy  yr  hoU  wlad,  gwisgid  yr 
adeiladau  ja  y  dinasoedd  ag  arwyddion 
galar,  a'r  bobl  a  elent  yn  dyrfaoedd  i'r 
addoldai.  Palla  gofod  i  ni  gynyg  ar 
roddi  dim  o  fanylion  yr  angladd—ond 
gallwn  ddyweyd  nad  oedd  dim  yn  eis- 
iau  ag  y  gallai  serch  ddyfeisio,  ac  arian 
yn  ddibrin  ei  sicrhau,  er  dangos  parch 
i  un  a  eniUodd  ei  ffordd  i  galon  pawb. 


Priodol  yw  dweyd  ddarfod  i'r  pott 
mortem  examinati<m  amlygu  y  ffaith  na 
wyddai  y  meddygon  y  fan  Ue  30-  oedd 
y  belen  yn  nghorph  yr  Arlywydd — sef 
tu  cefn  i'w  galon,  a  bod  ei  angeu  yn 
anocheladwy. 


ADOLYGIAD  T  WASG. 

Y  Pwlpud  yn  Bethania,  sef  cyfres  o 
Bregethau  gan  y  Parch,  R.  Hughes^ 
Maesteg,  Rhanau  IL — ^IIL,  Pris 
swUt  yr  un. 

Tybiwn  fod  y  trydydd  rhifyn  yn 
dwyn  i  derfyniad  gynwysiad  y  g^ẃol 
hon  o  bregethau.  Mae  rhif  y  pregeth- 
au  yn  31.  Gwyr  pawb  a  glywsant  Mr. 
Hughes  yn  pregethu,  bech  sydd  i'w 
ddysgwyl  gael  o'r  pwlpud  yn  Bethania. 
Pregethau  Mr.  Hughes  ei  hun  ydynt. 
Nis  gellir  dweyd  hyny  am  bob  gwaith 
o*r  fath  a'r  enwau  fo  wrthynt.  Yn  y 
pregethau  hyn,  portha  yr  awdwr  y 
saint  "adidwyll  laeth  y  gair."  Mae 
ei  ymadroddion  oU  yn  f^rr,  yn  gryno, 
yn  ddealladwy,  ac  i  bwrpas.  Mae  Mr. 
Hughes  yn  perthyn  i'r  rhes  flaenaf  o 
bregethwyr  o'r  ardduU  hon. 

Bhaid  ei  bod  yn  arddull  hoUol  natur- 
iol  iddo,  gan  ei  fod  yn  cadw  mor  ddi- 
wyro  ati  o*r  dechreu  i'r  diwedd.  Ed- 
rych  efe  yn  myw  llygad  ei  wrandawr — 
mae  ganddo  air  ato— oddiwrth  Dduw 
ato — tremia  yn  siriol,  eto  difrifol  yn  ei 
wyneb.  Nid  gwiw  i  ni  fanylu  ar  rag- 
oriaethau  "  Y  Pwlpud  yn  Bethania" — 
mae  yn  werth  ei  gael.  Nid  yw  pris  y 
tair  rhan  ond  tri  swUt . 


MAN-LEWYRCHIADAU. 


— Maent  yn  falch  yn  Nghymru  fod 
y  Parch.  E.  Rob^rts,  Pontypridd,  a'r 
Parch,  J.  Rowlands,  Llanelli,  wedi 
cael  D.  D.  o  America. 

— Ebe  Gol.  Seten  Cymruy  mewn 
llythyr  atom:  Cafwyd  Cyrddau  Un- 
debol  dayn  Nhreorcieleni,  gwell  medd- 
ir  nag  lyn  Nghaerdydd  y  llynedd. 
Yr  oedd  anerchiad  y  Llywydd,  Dr. 
Robérts,  yn  un  ardderchog  iawn,  teil- 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Barädûmaeih, 


«^S 


wng  o  Ddoctor  ac  o  Fedyddiwr.  Yr 
oedd  papyr  y  Proffeswr  Edwards,  Pont- 
ypool,  yn  wir  ddysgedig,  mewn  iaith 
chwaethus,  ac  yn  cael  .ei  ddarllen  gyda 
h)rawdledd  a  synodd  y  dorf,  Esgyn- 
odd  drwy  y  papyr  hwn,  i  gylch  o  ys- 
goleigion  addfetaf  Üymru,  ac  ni  feidd- 
ia  yrun  ei  ddifreinio  o'i  hawl  i  fod  yno. 
Efe  yw  rising  man  Bedyddwyr  Cymru. 
Diolch  i  Dduw  am  dano.  Gwyddoch 
€i  fod  yn  B.  A.  o  Brif  Ysgol  Llundain 
— íFrwyth  efrydiaeth  galed,  a  gwedda 
yn  anrhydeddus  iddo.  Yr  oedd  yr 
holl  areithiau,  papyrau,  a  phregethau 
yn  dda,  ond  y  rhai  a  enwais  oedd  yr 
ardderchocaf. 

Penodwyd  pwyllgor  o  Fedyddwyr  i 
gyd-weithio  gyda  phwyllgorau  eraiU, 
yn  nygiad  allan  ddiwygiad  o'r  cyfieith- 
iad  Cymraeg  o'r  Beibl.  Pasiwyd  pen- 
derfyniad  gwresog  o  gydymdeimlad  a'r 
Ll)rwydd  Garfield  (ofnwyf  bob  mynyd 
gl)rwedam  ei  farwolaeth),  ei  wraig,  ei 
blant,  a  phobl  yr  Unol  Dalaethau. 

— Cynaliwyd  cyfarfodydd  bl)myddol 
arholiadol  Coleg  Hwlifordd,  Awst  2,  3. 
Y  mae  y  coleg  yn  ol  yr  adroddiadau, 
mewn  cyflwr  Uewyrchus.  Y  Parch.  G. 
Roberts  a  bregethodd  i'r  myfyrwyr. 
Yn  hwyr  y  dydd  olaf,  pregethodd  y 
Parch.  Fred  Evans,  D.  D.,  yn  rymusa 
dylanwadol  i  gynulleidfa  astud  yn 
nghapel  Bethesda,  oddiarCol.  1:28-29. 
Traddododd  hefyd  yn  ystod  y  cyfarfod- 
ydd  ar  Pwlpud  y  DyfodoL 

— Cyfarfodydd  blynyddol  LlangoU- 
cn,  a  gynaliwyd  Gorph.  26,  27.  Hys- 
bysir  fod  "  y  sefydliad  yn  awr  mewn 
cyflwr  iachus  iawn  o  ran  y  gwaith  a 
gyfrenir  ganddo,  ond  oblegid  iselder  ei 
sefÿllfa  arianol,  penderfynodd  y  pwyll- 
gor  gweithiol,  na  ellid  derbyn  ond  un 
yn  unig  ar  y  drysorfa  eleni,  er  fod  rhif 
yr  )rmgeiswyryn  lluosog  iawn.** 

— Er  mwyn  rhoddi  lle  i  Gymanfa 
Lansford  yn  gyflawn  yn  y  rhifyn  hwn, 
gorfodwyd  ni  i  oedi  cyhoeddiad  amryw 
bethau  eraill  tan  y  rhifyn  nesaf.  Hyd- 
erwn  y  bydd  pawb  )m  foddlon. 

— Hwyr  yr  iieg  o'r  mis  diweddar  cymerodd 
tir-lithríad  le  yn  agos  i  bentref  Elm,  Canton 
Glarus,  Switzerland.  Lladdwyd  tua  200  o 
bobl,  a  dinystriwyd  deg  ar-hugain  o  dai. 


Barddoniaeth. 


YR  YMDRECHFA 

KHWNG  BCARW  A  BYW  YN  MHEÄSON  ARCHOLL- 
EDIG    YB.  ARLYWYDD    GARFIBLD. 

Ein  penaeth  urddasol  archollwyd, 

Miliynau  a  deimlodd  y  loes, 
A  chenedl  drwy'r  archoll  a  waedodd 

Gweriniaeth  fyrhaodd  ei  hoes ! 
Columbia  fedyddiwyd  mewn  dagrau, 

Cymylau  orchuddiodd  ei  bri, 
Ei  chalon  ddyrwygwyd  gan  ofnau, 

Tra'n  suddo  yn  ymchwydd  y  lli  I 

Daeth  angeu  fel  rhwysgfawr  orchfygwr 

Tn  mlaen  gan  ddadweinio  ei  gledd, 
A  meddwl  mai  hawdd  oedd  cymeryd 

Ein  Garfield  i  garchar  y  bedd; 
Ond  arfau  cyngreiríol  i'w  erbyn 

Yn  wrol  a  ddaethant  i'r  gftd— 
Gwyddoniaeth,  medrusrwydd  meddygol, 

A  gweddi  ffyddloniaid  pob  gwlad. 

Daeth  gobaith  gan  gadam  aíaelyd 

Mewn  bywyd  mor  werthfawr  a  phAr— 
Ffydd  hefyd  a  dreiddiai  drwy'r  cwmwl, 

Dysgwyliai  am  gymorth  Duw  ner ; 
Pob  enwad  a  phleidiau  gwleidyddol, 

Mewn  dagrau  ymbilient  ft  Duw ; 
Gan  lefain,  O,  Arglwydd  tosturía, 

Arbeda,  gad  iddo  gael  by w. 

Cysgodion  marwolaeth  o'i  amgylch 
Ymgasglent  yn  nyfnder  y  glyn, 

A'i  enaid  a  dawel  ymorphwys 
Ar  Geidwad  pechadur  pryd  hyn ; 

Gofynai  am  ríf  y  gorsafon 
Oedd  rhyngddo  a  ch^rrhaedd  y  wlad — 

Gwlad  nefol  y  padmwydd  a'r  goron, 

.    A'r  delyn  yn  ninas  ei  Dad. 

Prwiäence,  Pa.  Ieuan  Ddu* 


BODDIAD  PHARAOH  A'I  FYDDIM 

Y  dyn  dtg  o  dan  y  don — a  foddwyd 
Gyda'i  fyddtn  greuion  ; 
£u  hanturiaeth,  weilch  taeríon, 
Er  eu  braw  fu^n  friw  i'w  bron. 

Duw  lor  uchel  edrychodd  1— ei  alon 
Mewn  eiliad  ddinystríodd ; 
A*i  gudeg  blant  a  gadwodd 
Er  ei  fawl  mewn  difyr  fodd. 

Ieuan  Dwyfacb,. 


BRENIN  Y   GOGONIANT. 

Fe  anwyd  mab  yn  Metblem,  - 

Yn  foreu  gyda'r  wawr, 
Mewn  trefn  i  achub  dynion 


Digitized 


byGoogle 


2l6 


Y  Maes  CenadoL 


[Hydref^ 


Oedd  mewn  camweddau  mawr, 
EBgynodd  i  Galfaria, 

Ba  farw  ar  y  pren, 
Mae  heddfw'n  mro*r  gogoniant 

A  choron  ar  ei  ben. 

Llywarch. 


Y  ]V[àe^  dei\ààol. 


QAN  Y  PARCH.  W.   F.  DAVIES,  NANTICOKE,  PA. 


JAPAN. 

Mae  Japan  i  Asia  yr  hyn  yw  Pryd- 
ain  Fawr  i  Ewrop,  gyda  hyn  o  wahan- 
iaeth;  y  mae  pedair  o  ynysoedd  yn  per- 
thyn  i  ymerodraeth  Japan,  tra  nad  oes 
ond  dwy  yn  perthyn  i  Brydain.  En- 
wau  yr  jniysoedd  hyny  ydynt,  Kuishin, 
Shikoku,  Nipon,  (neu  Hondo),  a  Yes- 
so;  neu  yn  ol  fel  y  siUeba  rhai  ef,  Yezzo. 
Mae  Uawer  iawn  o  ynysoedd  bychain 
eraiU  yn.gyfagos;  ond  gan  neb  yn  cael 
Éawr  sylw.  Mae  ynysoedd  Japan  yn 
20,000  o  filldiroedd  ysgwar  yn  fẁy  na 
Phrydain.  Yn  yfl.  1878,  meddai  Ja- 
pan  ar  boblogaeth  o  34»  338, 404-  Felly, 
ychydig  yn  fwỳ  na'r  ynysoedd  Pryd- 
einig.  Nid  oes  afonydd  o  un  pwys  yn 
Japan,  mwy  na  Phrydain.  Ond  os  yn 
amddifad  o  afonydd  hir,  llydan,  a  nof- 
iadwy,  eto  medda  ar  ddyífrynoedd 
heirdd,  a  nodedig  o  ffrwythlon.  Hef- 
yd  mynyddoedd  uchel  a  chyfoethog  o 
fwnau.  Mae  copa  un  o'i  mynyddoedd 
sef  y  Fuji-Yama,  yn  codi  12,000  o 
droedfeddi  uwchlaw  y  mor.  Ceir  rhai 
o'r  meteloedd  gwerthfawrocaf  ynddi 
mewn  Uawer  man;  ond  ychydig  o  hon- 
ynt  sydd  hyd  yma  yn  cael  masnachu 
ynddynt.  Nid  oes  rhagor  nag  un  ran  o 
ddeg  o  arwynebedd  y  wlad  dan  drin- 
iaeth  amaethyddol  o  unrhyw  fath. 
Mae  y  bobl  yn  gallu  b)ny  mor  rhad,  a 
masnach  wedi  ei  chyfyngu  am  gymaint 
o  ganrifoedd  i'r  cylch  cartrefol  yn  un- 
ig,  fel  nad  yw  adnoddau  mwnawl  ac 
amaethyddoì  y  wlad  wedi  eu  dadblygu 
ond  y  nesaf  peth  i  ddim  o*r  herwydd. 
Y  pinwydd,  bamboo,  neu  gaeau  reis, 
yw  y  pethau  y  cyfarfyddir  a  hwy  fyn- 
ychaf  wrth  deithio  y  wlad.  Prin  iawn 
yw  adar  yno.  Brain  yw  y  lluosocaf  o 
lawer. 


Yn  yr  afonydd  mae  Uuosogrwydd  o 
bob  math  o  bysgodj  anifeiUaid  sydd  yn 
brin  iawn  yno  hefyd.  Y  rheswn  o  hyiì 
yw,  nad  )rw  y  Japaniaid  byth  yn  yfed 
llaeth,  gwneyd  ymenyn,  na  byth  yn 
bwyta  cig  eidion.  Mae  yno  ych- 
ydig  geífylau  o  rywogaeth  neillduol,  at 
gario  beichiau.  Ffyrdd  sydd  bethau 
anaml  iawn  yno  hefyd.  Nid  oedd  y 
Japaniaid  wedi  cymaint  a  breuddwyd- 
io  am  reilffordd  hyd  yn  ddiweddar. 
Beth  bynag,  erbyn  heddyw  mae  yno 
dair  o  honynt,  ac  un  arall  ar  waith  yn 
bresenol  yn  Yesso.  Nid  yN  y  tair 
sydd  wedi  eu  hadeiladu  yn  mesur  ond 
rhyw  66  o  filldiroedd .  Mesura  y  rheil- 
ffordd  sydd  yn  rhedeg  o  Yokohama  ì 
Tokio,  18  milldir;  a'run  oKobe  i  Osa- 
ka,  22  milldir;  a  mesura  yr  un  o  Osaka 
i  Kiobo,  26  milldir.  Tokio  yw  y  brif 
ddinas  i'rdwjrrain,  aKioto  i*r  gorllew- 
in.  Tokio  yw  y  canolbwynt  llenyddol, 
a  Kioto  y  celfau.  Mae  hinsawdd  Ja- 
pan  mor  agos  àg  sydd  bosibl  i  eiddo  y 
wlad  hon,  gyda  glan  y  Werydd,  o  New 
Jersey  i  Florida. 

Rhana  trigolìon  Japan  yn  naturìol  i 
ddau  ddosbarth,  sef  jrr  Ainos  a'r  Yam- 
atoos.  Daeth  y  rhai  hyn  i'r  ynysoedd 
o  wahanol  gyfeiriadau.  Y  dosbarth 
cyntaf  a  ddaethant  o'r  gorllewin,  dros 
y  tir  a*r  mor  o  China  a  Chorea;  y  di- 
weddaf  a  ddaeth  o'r  deheu,  o  diriog- 
aethau  Malay.  Fel  rheol,  dynion  o 
gyrph  bychain  ydynt;  ond  yn  alluog  i 
ddaì  o  dan  gryn  bwys  o  galedwaith. 
Mae  y  naill  ryw  yn  agos  mor  lluosog 
a'r  llall  yno.  Mae  y  Japaniaid  ar  y 
blaen  ar  y  rhan  fwyaf  o  genedioedd 
Asia,  )m  y  parch  a'r  safle  a  roddant  i'r 
fenyw.  Tra  mae  y  rhan  fwjraf  o  gen- 
edloedd  Asia,  yn  edrych  i  lawr  ar  y 
wraig,  ac  yn  ei  hystjrried  yn  dda  i  ddim 
braidd,  ond  i  gyflawni  yr  hyn  fyddo 
yn  sarhad  i'r  gwr  ei  gyflawni,  edrycha  y 
Japaniaid  arni  yn  deilwng  agos  o'r  un 
breintiau  a  pharch  ag  efe  ei  hnn.  Fel 
rheol  hefyd  meddyliant  yn  fawr  am  eu 
plant. 

Dywedodd  rhyw  un  mai  "Paradwys 
babanod  yw  Japan."  Nid  oes  adeg 
yn  mywyd  y  Japaniad  y  teimla  mor 
ddedwydd  a  phan  yn  chwareu  gyda'i 
blant  ar  yr  aelwyd.  Talant  sylw  braidd 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Hanesion  Carirefol 


217 


ormodol  ì  ddifyrwch  y  plant.  Mae  y 
CasU  wedi  ei  ddiddymu  yn  hollol  yn 
Japan,  a  phawb  yn  teìmlo  yn  holíol 
rydd  i  gyfythrachu  y  naill  a'r  llall. 

Japan  yw  yr  ymerodraeth  hynaf  yn  y 
byd.  Mae  ei  gorsedd  wedi  ei  dal  gan 
ddísgynyddion  o'r  un  teulu,  nas 
gwyddys  er  pa  bryd.  Mae  ganddi 
hanesiaeth  fanol  o'r  gwahanol  symud* 
iadau  sydd  wedi  cyraeryd  Ue  yno,  yr 
hwn  a  elwir  Dai  Nihan  Sht.  Gelwir 
yr  hwn  sydd  a  gofal  y  Il^rwodraeth  yn 
ei  law  yn  Mikado  gan  dramorwyr,  ond 
yn  Tenshi  (neu  Fab  y  Nefoedd)  gan  y 
Japaniaid.  Yn  y  fi.  1843  cymerwyd 
y  Uywodraeth  oddiar  y  teulu  ag  oedd 
yn  arfer  ei  meddu,  a  chadwyd  hwy  all- 
an  am  flynyddoedd  o  honí.  Beth  byn- 
ag  yn  y  flwyddyn  1868,  ail  feddianas- 
ant  hi  drachefn.  £r  yr  adeg  hono 
mae  Japan  wedi  symud  yn  y  blaen  gyda 
chyflymder  synfawr,  a  hyny  mewn 
rhagor  nag  un  cyfeiriad.  Yn  ei  chyn- 
ydd  a'i  gwelliantau  yn  yr  ystod  byr  o 
15  mlynedd  mae  ar  y  blaen,  ac  yn  sef- 
yll  wrthi  ei  hun  yn  mysg  holl  wledydd 
y  ddaear.  Yn  1872  diddymwyd  yn 
hollol  y  system  warogol  {feudaí).  Yn 
yr  un  flwyddyn,  sefydlwyd  canoedd,  os 
nad  rhai  miloedd  o  ysgolion  cyhoedd- 
us,  ac  agorwyd  bathdy,  a  llawer  iawn  o 
lyth)rrdai  ar  draws  y  wlad  mewn  gwa- 
hanol  gyfeiriadau.  Y  flwyddyn  gan- 
lynol,  sef  1873,  dechreuwyd  defnyddio 
blwyddiadur  gwledydd  gwareiddiedig, 
gyda'r  eithriad  eu  bod  hwy  yn  dechreu 
cyfrif  o  ddyddiau  y  Mikado  cyntaf,  yn 
'Ue  y  cyfnod  Cristionogol. . 

Mae  hon,  y  flwydd)m  1881,  O.  C, 
gyda  ni.  Gyda'r  Japaniaid  mae  yn 
2341  o  esgyniad  Jimmu  Tumo.  Cref' 
ydâau  y  Japaniaid, — Yr  hynaf  a'r  lleiaf 
ei  dylanwad  heddyw  o  grefyddau  y 
Japaniaid  yw  Shintoiaeth.  Addoli 
galluoedd  anîan  mae  y  Shintoiaid  a 
dim  arall.  Crefydd  arali  y  wlad  yw 
Buddhyddiaeth,  daeth  i  Japan  o  Corea 
y^  y  fl«  552.  Yn  India  y  cenedlwyd 
Buddhyddiaeth,  chwech  cant  o  flyn- 
yddau  cyn  Crist.  Aeth  o  India  i  Cey- 
îon,  ac  oddi  yno  i  Burmah,  China, 
Thibet,  a  Ghozea,  ac  yn  ddiweddaf  i 
Japan*  Mae  llawer  o  ddelwau  yn  Ja- 
pan,    rhai  yn  fychan  iawn,  ac  eraiU  yn 


fawr  iawn.  Y  ddelw  fwyaf  yw  yr  hon 
sydd  yn  Kamakara,  gelwir  hi  Dai  Butz, 
a  mesura  65  o  droedfeddi  o  uchder. 
Mae  un  arall  y  telir  parch  mawr  iddi 
yn  Nara;  ond  nid  yw  y  ddiweddaf  agos 
mor  berflaith  o  ran  gwneuthuriad  a'r 
gyntaf.  Yn  y  nesaf,  nodwn  yr  hjm 
sydd  wedi  ei  gyflawni  er  efengyleiddio 
Japan. 

« ♦  »  » »  — 

H&NESION  CARTREFOL 


Y  Parch.  D.  E.  Bowen. 

Carbondaley  Pa. — Diau  fod  yn  hys- 
bys  i  luaws  o  ddarllenwyr  y  Wawr,  am 
y  ddamwain  a  gyfarfu  a'r  Parch.  D.  £. 
Bowen,  ddydd  Sadwrn,  Awst  ^^ain. 
Tra  yn  cychwyn  o  orsaf  Carbondale,  y 
boreu  hwnw  am  Olyphant,  yn  y  ger- 
bydres,  cofìodd  ei  fod  wedi  gadael  ei 
valise  ar  ol,  a  neidiodd  allan  i'w  ymoU 
yn.  Yn  ei  ffrwst  syrthiodd  o  dan  yr 
olwynion,  ac  anafwyd  ef  yn  beryglus. 
Cludwyd  ef  i*r  Court  House,  ac  oddì- 
yno  i*r  Harrison  House,  a  galwyd  y 
meddyg  Wheeler.  Bu  raid  tori  un 
troed  ymaith,  ond  credid  y  geliid  ar^ 
bed  y  llall,  er  ei  fod  wedi  ei  falurío  yn 
erchyll.  Yno  mae  hyd  yn  hyn  yn  gor- 
wedd  ar  ei  gefn  mewn  cyflwr  truenus — 
digon  i  dori  calon  y  dyn  caletaf.  Er 
chwanegu  at  y  trueni,  y  mae  ei  wraig 
yn  suddo  yn  gyflym  i  afael  angeu,  mewn 
ystafell  arall  yn  yr  un  ty,  dan  eflaith 
patalyHc  stroke» 

Y  mae  pobl  yr  ardal  hon,  yn  gref- 
yddol  ac  arall,  yn  garedig  iawn  wrth- 
ynt.  Y  maent  mewn  angen  cymorth, 
ac  apelir  at  yr  eglwysi  Bedyddiedig 
i  wneyd  a  allant  ar  eu  rhan  a  hyny  yn 
ddioed.  Bydd  unrh)rw  gyfraniadau  yn 
dderbyniol.  Gellir  eu  haníon  i  ofal  J. 
W.  Edwards,  Carbondale,  Pa. 


PiTTSBURGH,  Pa.,  Medi  14. — Dys- 
gwylir  y  Parch.  J.  Evans,  Westerly,  yma 
nos  Lun,  y  26ain.  Y  mae  yn  Frank- 
lin  yn  awr.  Bydd  W.  F.  Davies,  Nan- 
ticoke,  yma  y  mis  nesaf.  Yr  oedd  D. 
Rhys  Jones,  i  fod  yma  y  Sul  diwedda^ 
ond  ni  ddaeth.  Yr  achos  nis  gwn. — 
W,  Lloyd  fones. 


Digitized 


byGoogle 


2l8 


Hanesian  GartrefoL 


[Hydrcf^ 


flu 


O) 


ss 

Ml 

Cl 

g 


•Bj  5sX 

-ppv  ppj^a 


§ 


o 


O   »o 


O 

o 


o 
o 


jX  jij|Ouu3 


•nBpo 


o  « 

O  00 


•J3UIV  \Opiì 

.jvqî3«pBU33  l   ::::  co  :::::::  fo 

Jl..1ŵ..^....*....: •....:....::....'....^....!.....:..^.. 

•JOUIBJQ  m^B 

-pBU^o   X   ;v       .    .    .>ooo    .    .  cs  .    .    .    .>o  N 

•ppi(u3jij5sj^ 
JiC  lUBjp  îv 

•BjUBUliíf) 

X  piBjp  ;v 


.  o  o 
.  o  o 


ö"" 
o 

M 

o* 
o 


Os 

o 


o  o 
o  o 


o  o  o  o 
o  O  O  0 


ö  ò  o  ö  ö  ö  o  ö  ò  o  o  o  o 

'     '  ----  -"OioO 


•00»oOOOOtoOO 


o  o  o 

V)  O  O 


o  o  o 
o  o  o 


ooooooooooo 

OOtoOOOOOOOO 
coM».«MMMfOi-4eic«ei 


t^  o  o  oioo»oo  oioo  looo  o  ŵ  toob  «o 

M  nO    lOOO    M    lOO    OnO    ^IOM>0    M    lOOO    M    M 

M^MM  MMM  M 


00    eOiOtO^M^O    O    M    M    OvO    ^tOO^OOO   io^«0  ^  Ov  "^  ^ 
>Omm^nOMMioO*^       vO    Ov^O  00   "^eOO    fOM    ^0\««    «O 

M      «<0  M  M      M  M 


•AUBj[  ng  I 


•pXALl3ppJBÎQ 


MfO.MCO^tOMM      .MM      •"^►*>0 
"fÖ"  M  "i^  «O  \o  !>- ÒÖ~t^ 


■^«o    •MMí>.fOMí>.í>.cor^ 


qîXr[  -Jî  •iioQ 


k    M         .      M  VO 


í^^O  00   "^  o    ^oo 


'j^m^T  Xiiuî 

pXAiuXqj9Q 


t^   M      Tj-VO      M 


^    lO    M 

M 


lO  M    ^   CO 


fO  O       .    M    O    **     M    ^ 
rO    .   M    M  M 


•pXAU3JpV 


•pXMippXp9g 


o 
12 

I 

o 


M    M   "Tí-  O      •   lo  M    ro 


ẃ  : 
n  : 

li 


dd 


0\      .     M     -^ 


etf     •   fl 

^  :^Q 


ro 


.53 


fl 
o 

''3 

fl 


1 


fl  fl 
:3  o 


Is 


.•<2 


ca 


^§•1 


s  ^  » 


—    dj  ■*-» 


,rt     _-    ^.^J= 


:MÌÌJÂ> 


íí  c.T:flfl-^Swfeo-c 


c 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Hanesion  CartttfoL 


219 


o 


o 
o 


o 
o 


o 


o 


I 
t 


o 


'«I-  o 
tn  o 


o  o 
o  o 


0000 
0000 


M    «    «    "* 


iO  iO  O    O 


o  o 
o  o 


10  iovO    M    ro  iO 
10  ^  M    rt-  co  Ov 


M         .      M      fO  M 


M    »0    ^O     M 


:& 


o 

í 


.2á 

*Ü 

:? 

CJ 

.2 
'4-» 

3 

P-i 


S 


Ö 

4J 
C(3 


a 

o 

a 

"g 

o 


g  s 


Ìl§||s.8ll 


io^ 


2    ^öiS 


CYMANFA  LAN8F0RD. 

Cynaliwyd  Oymanfa  Dwyreinbarth 
Pa.  yn  Lansford,  Swydd  Carbon,  Awst 
20,  21  a'r  22ain. 

Agorwyd  Eisteddiad  cyntaf  y  Gyn- 
adledd  am  10  o'r  gloch  dydd  Sadwm, 
drwy  ddarllen  a  gweddio  gan  y  brawd 
W.  F.  Davies,  Nanticolce. 

D.  Rhoslyn  Davies  yn  y  Gadair. 

Croesawu'r  Gymanfa, 

Darllenwyd  llythyr  croesawol  eglwys 
Lansford  at  y  Gymanfa,  yr  hwn  a  gyn- 
wysai  dderbyniad  gwresog  i  weinid- 
ogion  a  chenadau  yr  amrywiol  eg- 
Iwysi  i*w  tai,  ac  i*w  calon. 

Neillduodd  y  Gadair  y  brawd  John 
Davies,  Lansford,  i  gydweithredu  â'r 
brawd  James  Evans,  Wilkesbarre, 
Trysorydd  y  Gymanfa,  i  dderbyn  cyf- 
raniadau  yr  eglwysi — i  ddwyn  yn  mlaen 
y  casgliadau  a  thalu  treulion  y  Gym- 
anfa. 

Fwyllgor  Trefniadol  y  Moddion  Cy- 
hoeddus, 
Pen.  Fod  y  brodyr  John  Davies,  a 
John  Johns,  Lansford,  yn  nghyd  a 
Noah  Griífith,  Summit  HiU,  i  ffurfio'r 
pwyllgor,  ac  i  gydweithredu  a'r  brawd 
D.  S.  Thomas,  Arweinydd  y  Gymanfa, 
yn  nhrefniad  y  moddion  cyhoeddus. 

Pwyllgor  ar  Gynwysiad  y  Llythyron. 
Neillduwyd  y  brodyr  W.  F.  Davies, 
a  D.  Rhoslyn  Davies,  yn  Bwyllgor  er 
cyfleu  ceisiadau'r  llythyron  o  flaen  y 
Gynadledd,  yn  Eisteddiad  2  o'r  gloch, 

Pwyllgory  Marw-gofion. 
Neillduwyd  y  brodyr  D.  W.  Morris, 
Yaughan  Richards,   a  J.  W.    Roberts, 
Parsons,  yn  Bwyllgor  y  Marw-goffa. 

Derbyn  Aelodau  Newyddion, 

Derbyniwyd  y  brawd  D.  W.  Morris, 
diweddar  o  Gwmsarnddu  yn  aelod  o'r 
Gymanfa  ar  sail  cymeradwyaeth  o 
Gymanfa  siroedd  Caerfyrddin  a  Cher- 
edigion,  dyddiedig  Mai  8, 1880.  Hef- 
yd,  y  brawd  John  M.  Evans,  yr  hwn 
sydd  yn  bugeilio  eglwys  Minersville, 
a*r  brawd  Thomas  D.  Evan£  Auden- 
ried,  yr  hwn  sydd  newydd  ei  urddo  i 
waith  y  weinidogaeth,  ac  i  fugeilio  yr 
eglwys  yn  Audenried. 


Digitized 


byGoogle 


S20 


Hanesian  CartrefoL 


[Hydref, 


Brodyr  YmweliadoL 

Gwahoddwyd  y  brodyr  canlynol  i 
gyd-eistedd  a  ni  gydag  hawl  i  gyd-ym- 
gynghori,  sef  T.  T.  WiUiams,  Ohio, 
R.  Edwards,  Pottsville,  E.  Edwards, 
CoatSYÌUe,  a'r  brawd  Henry  Thomas, 
diweddar  o  Abertawe,  Cymru,  yr  hwn 
wedi  darllen  ei  gred-lythyron  o  Gym- 
anfa  Morganwg,  a  roesawyd  i'n  plith, 
ac  a  gydnabyddwyd  fel  brawd  yn  yr 
efengyl,  a  chydlafuriwr  a  ni  yn  ngwin- 
llan  lesu  Grist,  drwy  ddeheulaw  cym- 
deithas  y  Cymedrolwr  dros  y  Gyman- 
fa. 

Wedi  darllen  Uythyron  yr  eglwysi  at 
y  Gymanfa,  cafwyd  fod  y  cenadon 
canlynol  yn  wyddfodol. 

Cenadon  yr  Eglwysi, 

Lansford,  John  Davies,  a  John  John; 
Drifton,  y  Parch.  D.  R.  Davies;  Hyde 
Park,  Thos.  Howells  ac  Evan  J.  Da- 
vies;  Ringston,  H.  P.  Davies  a  Jonah 
A.  Davies;  Minersville,  Jno.  R.  Jen- 
kins,  a  Thos.  R.  Jones;  Nanticoke, 
Solomon  Havard;  Parsons,  J.  W.  Rob- 
erts  (Callestr);  Providence,  Llewelyn 
Roberts  a  D.  B.  Griffiths;  Shenandoah, 
Jonathan  Rogers,  a  Jno.  R.  Jones;  St. 
Clair,  Francis  Smith;  Summit  Hill, 
Noah  Griffiths;  Wilkesbarre,  Jas.  Evans, 
ac  Evan  Rowlands;  Upper  Lehigh, 
Joseph  Parry;  Ashland,  Thos.  Thomas, 
Philip  Rees;  Mahanoy  City,  Evan  John; 
Audenried,  Hugh  T.  Jones  a  Thos. 
Watkins;  Taylorville,  y  Parch.  D.  W. 
Morris;  Pottsville,  W.  Taliesin  Jones. 

Swyddogion  am  y  Flwyddyn, 

D.  T.  Thomas,  Cymedrolwr.  W.  F. 
Davies,  Is-Gymedrolwr.  J.  P.  Harris, 
Ysg.,  am  y  tair  blynedd  dilynol.  Jas. 
Evans,  Trysorydd. 

Gollyngwyd  drwy  weddi  gan  y 
brawd  Jonathan  Rogers,  Shenandoah. 

Cynadledd  2  o'r  gloch,  Sadwrn. 
Agorwyd  yr  eisteddiad  drwy  weddi 
gan  y  brawd  W.  D.  Thomas,  Mahanoy. 

ArgraffuW  Rheolau, 

Pen.  Ein  bod  yn    derbyn  adroddiad 

y  Pwyllgor  ar  argraffu  Rheolau  y  Gym- 

anfa  yn  llyfryn  destlus,    ac  yn    awdur- 

dodi'r  pwyllgor  i  godi   |2o  o  Drysor- 


fa'r  Gymanfa  i  ddwyn  y  gwaith  301 
mlaen,  a  bod  yrarian  deilliedig  oddi- 
wrth  ei  werthiad  i'w  ddefnyddio  er  ad- 
dalu'r  benthyg  i'r  Drysorfa. 

Pwyllgor  Tysteb  yr  Hybarch  Theophilus 
Jones. 
Pen.  Ein  bod  301  derbyn  adroddiad 
y  pwyllgor  ar  Dysteb  y  Parch  Theo- 
philus  Jones,  Wilkesbarre,  ac  yn  ei 
ryddhau.  Cafwyd  fod  cyfanswm  y 
Dysteb  yn  I540. 

Breinlen  {Charier)  CymanfaoL 
Pen.  Fod  y  Pwyllgor  ar  y  priodol- 
deb  o  sicrhau  Breinlen  (Charter)  Gym- 
anfaol  yn  cael  ei  ryddhau,  a  bod  y  fant* 
ais  o  fod  heb  un,  o  gymaint  mantais  a 
chael  un. 

Aelodaeth  y  brawd  Llewelyn  Rees, 

Wedi  dwys  ystyriaeth,  Pen.  Fod  y 
Parch.  Llewelyn  Rees  yn  aelod  o'r 
Gymanfa  hon  tra  yn  bugeilio  eglwys 
Johnstown,  a'isafleyn  gymeradwy,  Eb- 
rill  26,  1880,  sef  amser  dyddiad  y 
llythyr  o  ollyngdod  a  gafodd  fel  aelod 
o'r  e^lwys  hono.  Ond  yn  gymaint  a 
bod  Cymanfa  Ohio  yn  gwrthod  cyd- 
nabod  y  brawd  Rees  yn  weinidog  rhe- 
olaidd  heb  yn  gyntaf  cael  Uythyr  cym- 
eradwyol  Cymanfa  Dwyreinbarth  Pa., 
ac  yn  ngwyneb  fod  y  brawd  Rees  wedi 
bod  cyhyd  heb  ofyn  am  ei  lythyr, 

Pen.  Fod  Pwyllgor  ymchwiliadol  yn 
cael  ei  neillduo;  sef,  y  brodyr  H.  P. 
Davies,  Wm.  F.  Davies,  a  James  Evans, 
i  ohebu  ag  Ysgrifenydd  Cymanfa  Ohio, 
parth  cymeriad  moesol  Mr.  Rees;  ac 
os  na  cheir  profìon  diymwad  o  euog- 
rwydd,  y  bydd  i  ni  ganiatau  llythyr  o 
oUyngdod  iddo  er  ymaelodi  mewn 
rhyw  Undeb  Cymanfaol  arall. 

Gollyngwyd  drwy  weddi  gan  y  brawd 
Jonah  A.  Davies,  ICingston. 

Cynadledd  ç  o^r  gloch  boreu  Llun^  yr 
22ain. 
Dechreuwyd    drwy    weddi    gan    y 
brawd  H.  P.  Davies. 

Ymgeiswyram  Addysg  AthrofaoL 

Cafwyd  fod  y  brodyr  canlynol  wedi 
myned  drwy  arbrawf  y  Cyfeisteddfod: 
Daniel  M.  Jones,  Lansford,  a'r  brodyr 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Hanestan  CartrefoL 


221 


John  W.  Grifíìths,  a  Henry  J.  Roberts, 
Nanticoke,  a  chael  cymeradwyaeth  yr 
Arholwyr,  a  bod  drws  y  Coleg  yn  Lew- 
isburg  yn  agored  iddynt. 

"  Y  Wa^utry 

Pen.  Ein  bod  y  flwyddyn  hon  eto,  yn 
mawr  gymeradwyo  ein  cyhoeddiad 
misol,  "  Y  Wawr,"  i  sylw  yr  eglwysi, 
ac  yn  dymuno  galw  eu  hystyriaeth  at 
yr  angenrheidrwydd  o  roddi  cefnog- 
aeth  ffyddlon  a  brwdfrydig  i'r  cyhoedd- 
iad.  Teimlwn  fod  ymdrech  llafurfawr 
y  parchus  Olygydd  yn  wir  deilwng  o'n 
cydymdeimlad,  a'n  cydymdrech  mwy- 
af  calonog. 

Pen.  Fod  y  Cymedrolwr  i  enwi'r 
pwyllgorau. 

Ybrawd  T.  G./ones,  {Fab  Dewt). 

Pen.  Ein  bod  mewn  atebiad  i  iyth- 
yr  y  brawd  T.  G.  Jones,  yn  galw  ei 
sylw  at  reolau  ein  Cymanfa,  ac  mai 
trwy  gydfîurfio  a'r  rheolau  yn  unig  y 
gall  sicrhau  yr  amcan  sydd  ganddo 
mewn  golwg. 

Y Pwysigrwydd fod  Enwau  Gweinidog- 

ion  a  Phregethwyr  ar  Ystadegau'r 

Oymanfa. 

Yn  gymaint  a  bod  rhai  o  fewn  cylch 
y  Gymanfa  yn  gwasanaethu  fel  gwein- 
idogion  a  phregethwyr,  na  chydna- 
byddir  fellyyn  rheolaidd  genym  fel 
Cymanfa, 

Pen.  Nad  ydym  yn  ystyried  neb  yn 
deilwng  i  wasanaethu  yn  y  swydd  wein- 
idogaethol  na  phregethwrol  heb  fod  ei 
enw  yn  cael  ei  gydnabod  gydag  hanes 
ac  j^tadeg  y  Gymanfa;  neu  drwy  lyth- 
yr  o  Gymanfa  arall. 

YParch,  E.  C,  Parry,  D.  JD, 
Gan  ein  bod  wedi    penderfynu   yn 
Nghymanfa  TayIorville,  1874, 

Pen.  10. — Ein  bod  yn  anghymerad- 
wyo  ymddygiadau  Gweinidogion  yr 
Efengyl  yn  trin  a  thraflyncu  eu  gil- 
ydd  yn  y  Newyddiaduron  wythnosol, 
ac  yn  gwahardd  y  cyfryw  ymddygiad 
yn  y  dyfodol, 

Pen.  Ein  bod  yn  anghymeradwyo 
gwaith  isel-wael  y  Parch.  H.  C.  Parry 
yn  ysgrifenu  Uythyrau  cyfeiliornus  i'r 
Hen  Wlad,  ac  a  gyhoeddwyd  yn  "  Ser- 


en  Qymm  "  am  ei  frodyr  yn  y  weinid- 
ogaeth,  ac  eraiU  yn  y  wlad  hon. 
Slatington, 
Pen.  Fod  y  brawd  J.  P.  Harris  i  ym- 
weled  ac  i  dreulio  Sul,  gyda'r  frawdol- 
iaeth  yn  Slatington,  ac  i  ymdrechu 
sicrhau  yr  addoldy  a  adeiladwyd  i'r 
enwad  gan  ein  diweddar  frawd  Henry 
WiUiams,  Ysw.,  drwy  ymgynghori  a'r 
etifeddion,  a  bod  y  brawd  i  gael  ei  ddi- 
golledu  parth  treulion  ac  amser  gan 
Drysorydd  y  Gymdeithas  Artrefol  Gym- 
reig,  yn  nghyd  a*r  hyn  aall  y  frawdol- 
iaeth  wneyd  tuag  at  hyny. 

Belmonty  ger  Poitsville. 

Gan  fod  hen  addoldy  perthynol  i*r 
enwad  yn  y  Ue  hwn, 

Pen.  Fod  y  brodyr  D.  S.  Thomas, 
St.  Clair,  a  W.  Taliesin  Jones,  Potts- 
ville,  i  fod  yn  Bwyllgor  i  chwilio  i 
fewn  idd  ein  hawíiau,  ac  i  sicrhau 
meddiant  o'rýroperty  i'r  enwad. 
Morris  Run  ac  Amot. 

Pen.  Fod  Trysorydd  y  Gymdeithas 
Artrefol  Gymreig,  y  brawd  B.  Hughes, 
i  dalu  traul  y  brawd  D.  Rhoslyn  Da- 
vies  un  ffordd  i  Morris  Run  ac  Arnot,  a 
bod  y  brawd  i  wasanaethu  yr  eglwys 
yn  Morris  Run  un  Sabboth,  a'r  eglwys 
yn  Arnot  y  Sabboth  arall,  a  hwythau  i 
dalu  ei  draul  i  ddychwelyd,  yn  nghyd  a 
chydnabyddiaeth  deilwng  am  ei  lafur 
yn  eu  plith. 

Danville  ac  Olyphant. 

Pen.  Fod  tri  o  frodyr  yn  y  weinid- 
ogaeth  i  wasanaethu  y  naiil  a'r  llall  o'r 
eglwysi  hyn:  Tri  Sabboth  yn  Oly- 
phant,  a  thri  yn  Danville,  yn  ystod  y 
flwyddyn  gymanfaol  hon.  Telir  am  eu 
gwasanaeth  o  Drysorfa  y  Gymdeithas 
Artrefol  Gymreig,  a'u  treulion  gan  yr 
eglwysi.  D.  S. — Wedi  mabwysiadu  y 
penderfyniadau  rhagflaenol,  deallwyd 
fod  y  Gymanfa  yn  tynu  mwy  o'r  Drys- 
orfa  nag  sydd  ynddi — mwy  o  tua  ^15 
nagsydd  mewn  llaw.  Ni  wnaeth  yr 
un  eglwys  gyfranu  tuag  ati  y  flwyddyn 
ddiweddaf  oddigerth  JI3.50  o  Olyphant 
a  |5  o  Drifton.  Canmola  eglwys  Dan- 
ville  y  daioni  a*r  lles  sydd  wedi  deiU- 
iaw  iddi  drwy  gymorth  y  Gymdeithas. 
Os  na  wna  yr  eglwysi  gyfranu  tuag  ati. 


Digitized 


byGoogle 


322 


Hanesion  Cartrefol. 


[Hydref, 


bydd  y  drysorfa  yn  wag,  ac  mewn  dyl- 
ed,  os  cerir  allan  benderfyniadau  y 
Gynadledd  eleni. — [Yr  Ysgrifenydd]. 

Adroddiad  Trysoryddy  Gymdeithas  Ar- 
trefol  Gymreig, 

Yn  Uaw'r  Trysorydd  Í39.68 

Eglwys  Drifton 5.00 

Yn  llaw'r  Trysorydd í 44.68 

Talwyd  allan  y  flwyddyn  ddiweddaf 
yswm  o  $35,  er  cynorthwyoyr  eglwysi 
yn  Danville  a  Jermyn. 

Swyddogion    y    Gymdeithas     Artrefol 
Gymreig, 

Pen.  Fod  i'r  un  rhai  i  barhau.  W. 
W.  Rees,  Parsons;  Wm.  Powell,  Upper 
Lehigh,  a  B.  Hughes,  yn  Drysorydd. 

Y  Gymanfa  Getddorol, 

Pen.  Ein  bod  yn  anog  yr  eglwysi  i 
fwy  o  ymdrech  yn  mhlaid  Caniadaèth 
y  cysegr,  a  gan  fod  y  Gymanfa  Gerdd- 
orol  wedi  myned  i  lawr,  Ein  bod  yn 
galw  ar  yr  eglwysi  yn  Luzerne  a  Lack- 
awanna  i  ymfFurfio  yn  ddau  ddosbarth, 
Pittston  yn  Gentre  y  dosparthiadau. 
Anogwn  yr  eglwysi  i  alw  cyfarfod  o 
gynrychiolwyr  yr  eglwysi  yn  y  Ue 
mwyaf  cyfleus,  a  myned  at  y  gwaith  yn 
ddioedi.  Hefyd,  gan  fod  y  Gymanfa 
Gerddorol  yr  hon  a  gynaliwyd  yn 
Hyde  Park,  wedi  penderfynu  mabwys- 
iadu  LlyfrTonau  Harris,  Howells,  a 
Jones  fel  safon, 

Gorchymynwyd  i'r  bràwd  R.  Ed- 
wards,  yr  hwn  sydd  yn  masnach  y  Uyfr- 
au,  i  ddanfon  i'r  Hen  Wlad  amsypyn  o 
honynt  i  gyflenwi'r  angen;  ond  cyn  i'r 
llyfrau  ddyfod  i  law,  yr  oedd  Llaw-lyfr 
Moliant  wedi  eu  gwasgaru  drwy  yr  eg- 
Iwysi,  fel  pan  ddaeth  y  goruchwylydd  a'r 
Uyfrau  anfonedig  am  danynt  oddìam- 
gylch,  ni  werthwyd  ond  rhyw  bump 
neu  chwech  o  honynt,  ac  y  maent  yn 
awr  ar  law  Mr.  Edwards,  yn  dead  stoch, 

Pen.  Pod  yr  eglwysi  drwy  gylch  y 
Gymanfa  Gerddorol  i  wneyd  y  goUed 
i  fyny,  a  bod  yr  arian  gweddiU  yn  llaw 
yJTrysorydd,  y  brawd  Jacob  W.  Kvans, 
Pittston,  I5.87  i  gael  eu  defnyddio  fel 
rhan  o  ddigollediad  Mr.  Edwards,  a 
bod  y  brawd  Evans  iV  talu  ar  order^ 


wedi  ei  arwyddo  gan  Gymedrolwr  ac 
Ysgrifenydd  y  Gymanfa. 

Casglu  at  Addoldai, 

Pen.    Fod  eglwys  Lansford  yn    cael 
caniatad  y  flwyddyn  hon  eto,  i  orphen 
casglu  drwy  gylch  y  Gymanfa. 
Marw-gofion  (^Oòituaries). 

Ein  bod  yn  dymuno  cydnabod  ju 
hiraethlawn  symudiad  drwy  angeu  o'n 
plith  y  flwyddyn  ddiweddaf  ein  hanwyl 
frodyr  yn  y  Weinidogaeth:  Benjamin 
E.  Bowen,  Olyphant;  David  Harris, 
Arnot;  a*r  myfyriwr  addawol  David 
Evans,  Providence.  Yr  oedd  Bowen 
yn  Dywysog  yn  y  fyddin;  Harris  yn 
ddefnyddiol  mewn  amrai  gylchoedd, 
a'rbrawd  Evans  yn  eginyn  a  dyfodd  ar 
ol  gwlaw  pan  gyfodai  arno  haul  foreu- 
ddydd,  ond  gwywodd  ar  lasiad  y  dydd, 
gan  adael  Plyraouth,  ei  hen  gartref,  a 
Lewisburg,  mewn  galar  mawr. 

Gan  nad  yw  yr  eglwysi  wedi  danfon 
y  manylion  am  farwolaeth  eu  haelodau, 
y  mae'r  pwyllgor  yn  analluog  i  ffurfio 
Coffadwriaeth  Cymanfaol  am  danynt; 
ond  yn  unig  ein  bod  yn  cydnabod  llaw 
yr  Arglwydd  yn  ei  waith  yn  symud  ei 
blant  adref  Y  mae  eglwys  Hyde 
Park  mewn  galar  ar  ol  brodyr  a  chwi- 
orydd  hoff  ac  anwyl,  heblaw  y  Diacon 
D.  T.  Roberts.  Mae  cwynfan  yn 
Providence,  ar  ol  ymadawiad  aelodau 
ffyddlon  heblaw  y  swyddog  Isaac  R. 
Davies,  a  gallwn  ddyweyd  yr  un  peth 
âm  eglwys  Kingston,  fod  anwyliaid  er- 
aill  heblaw  y  Diacon  Wm.  Esau,  wedi 
myned  oddiwrth  eu  gwaith  at  eu  gwobr. 
Cydnabyddwn  yr  Arglwydd  yn  ddoeth 
a  da  yn  ei  holl  weithredoedd.  Gwnaed 
a  fyddo  da  yn  ei  olwg. 

D.    W.    Morria,  V.    Richards, 
J.  W.  Roberts,  PwyUgor, 

Y  Genhadaeth  Dramar, 
Pen.  Ein  bod  yn  anog  yr  eglwysi  i 
fwy  o  weithgarwch  i  ddanfon  yr  éf- 
engyl  i'r  byd  paganaidd,  i  fwy  o  hael- 
frydedd,  a  mwy  o  ysbryd  gweddi,  fel 
bo'r  lesu  i  weled  o  lafur  ei  enaid. 
YOenhadaeth  Oartrefol  Americanaidd. 
Pen.  Ein  bod  yn  ystyried  y  Gym- 
deithas  Artrefol  Americanaidd,  yn  deil- 
wng  o  bob  cefnogaeth,  a   chefnogaeth 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Hanesion  CarírefoL 


a23 


pawb.  Tir  lawer  sydd  eto  iV  fedd- 
ianu,  a  thrwygyfrwng  yGymdeithas 
hon  mae  cymeryd  meddiant  o  hono. 

Y  Gymdeithas  Artrefol  Gymreig. 
Pen.  Ein  bod  yn  galw  sylw  yr  eg- 
Iwysi  yn  arbenigol  at  y  Gymdeithas 
Artrefol  Gymreig,  amcan  yr  hon  yw 
cynorthwyo  eglwysi  gweiniaid,  a  lled- 
aenu  yr  achos  yn  mhlith  ein  cenedl 
drwy  gylch  y  Gymanfa. 

Bwfdd  Addysg  Bedyddwyr  Pa. 

Pen.  Gan  fod  nifer  o  fechgyn  Cym- 
rèig  o  bryd  i  bryd  wedi  bod  dan  nawdd  y 
Bwrdd,  ac  wedi  derbyn  addysg  yn 
Iŵwisburg  ac  yn  Crozier,  Ein  bod 
yn  anog  yr  eglwysi  i  wneyd  eu  goreu  y 
flwyddyn  hon  i  gyfranu  at  Drysorfa 
Addysg  y  Dalaeth,  ac  fel  hyn  cefnogir 
ein  brodyr  ieuainc  addawol  sydd  yn 
Lewisburg  yn  barod,  ac  eraiU  sydd  ar 
gael  eu  derbyn  i'r  Coleg. 

Yr  Wythnos  Weddi. 

Pen.  Ein  bod  yn  dechreu  yr  Wyth- 
nos  Weddí  y  Sul  cyntaf  yn  lonawr, 
1882. 

Darparu  Papyri'w  ddarllen  0  flaeny 
Gymanfa, 

Oddiar  yr  ^rstyriaeth  fod  gwybod- 
aeth  yn  ymledaenu,  chwaeth  yr  oes  yn 
cyfnewid,  a  bod  angen  cyfarfod  â  di- 
wylliant  yr  oes, 

Pen.  Fod  papjo-  ar  ryw  bwnc  cref- 
yddol,  eglwysig  neu  enwadol,  yn  dal 
cysylltiad  a  sefyllfa  bresenol  pethau 
yn  cael  ei  ddarllen  yn  lle  pregeth  yn 
un  o  gyfarfodydd  mwyaf  cyhoeddus  a 
phoblogaidd  y  Gymanfa  nesaf,  a'r  rhai 
dilynol,  a'i  gyhoeddi  gydag  hanes  y 
Gymanfa. 

Pen.  Fod  y  brawd  W.  D.  Thomas, 
Mahanoy  (Parsons  yn  awr),  i  ddarparu 
a  darllen  y  papyr  cyntaf.  Wm.  F. 
Davies,  ei  altetnate. 
RolUng  Mill  Hill,  ac  eglwys  Wilhes- 
barre, 

Neillduwyd  Pwyllgor  o  saith,  y 
brodyr  V.  Richards,  Plymouth;  Thom- 
as  Howelis,  Hyde  Park;  John  Davies, 
Lansford;  John  R.  Jones,  Shenandoah; 
Llewelyn  Roberts,  Providence;  Philip 
Rees,  Âshlandj   a    John  B.   Jenkins, 


Minersville,  i  wrando  ar  adroddiadau 
y  ddwy  ochr,  ac  i  wneyd  ymchwiliad 
trylwyr  i'r  holl   amgylchiadau  gofidus. 

Adroddiady  P'wyllgor. 

Yr  ydym  ni  y  Pwyllgor  a  benodwyd 
i  chwilio  i  fewn  i'r  mater  sydd  rhwng 
y  blaid  ar  Rolling  Mili  Hill,  ac  eg- 
\wys  Wilkesbarre,  wedi  gwrando  yn 
bwyllog  ar  y  ddwy  ochr,  ac  wedi  dyfod 
yn  unfrydol  i'r  penderfyniad  canlynol: 

Pen.  Ein  bod  yn  cymeradwyo 
gweithrediadau  dysgyblaethol  eglwys 
Wilkesbarre,  mewn  cysylltiad  a'r  cyf- 
eiUion  ar  Rolling  Mill  Hill,  ac  yn  eu 
hanog  yn  y  modd  mwyaf  taer  i  ymuno 
a'r  eglwys  yn  Wilkesbarre,  a  chyd- 
weithredu  hyd  y  mae  yn  eu  gallu,  er 
hyrwyddo  Uwyddiant  yr  achos  goreu, 
fel  yr  enillo  nerth  a  dylanwad  yn 
Wilkesbarre,  a'r  amgylchoedd.  Ar- 
wyddwyd,  Ll.  Roberts,  Ysg.;  V.  Rich- 
ards,  Cadeirydd. 

Pen.  Ein  bod  yn  rhyddhau'r  pwyll- 
gor  ac  yn  mabwysiadu'r  adroddiad. 

Yr  Arlywydd  Garfield, 

Pen,  Fod  yr  ysgrifenydd  i  ddanfon 
Uythyrdros  y  Gynadledd  at  Mrs.  Gar- 
fìeld,  yn  amlygiad  o  gydymdeimlad 
Cymanfa  Bedyddwyr  Cymreig  Penn- 
syWania  â  hi  a'i  theulu  yn  nydd  eu  cyf- 
)mgder,  tra  mae  ei  phriod,  Cad.  Gar- 
field,  Arlywydd  y  Talaethau,  yn  suddo 
)ai  nyfroedd  dyfnion  dyoddefaint  a 
ch^rsiudd. 

Frostburgf  Md, 

Pen.  Ein  bod  yn  ystyried  y  pwnc  o 
gynal  ein  Cymanfa  gyda'r  eglwys  yn 
Frostburg  yn  anymarferol  ar  hyn  o 
bryd,  o  herwydd  pellder  ffordd,  traul  y 
cenadon,  &c,,  ac  yn  cynghori'r 
frawdoliaeth  i  alw  cyfarfod  pregethu 
yno,  iddynt  ddewis  eu  pregethwyr,  ac 
y  mae  iddynt  gydymdeimlad  y  Gym- 
anfa. 

Y  Gymofifa  Nesaf 

Pen.  Pod  y  Gymanfa  nesaf  i  gael  ei 
chynal  gyda'r  eglwys  yn  Nanticoke, 
Swydd  Luzerne,  ar  yr  amser  arferol. 

Gohiriwyd  agoUyngwyd.trwy  weddi 
gan  y  brawd  D.  Jones  Shenandoah. 


Digitized 


byGoogle 


224 


HanesUm  CartrefoL 


fHydrcf, 


Cyfrifon  y    Trysorydd, 
Derbyniwyd  cyfraniadau  yr  eg- 

Iwysi I58  00 

Casgliadau    dyddiau'r    Gym- 

anfa 43  «o 

Casgliadau  yr  Annibynwyr  ....   i  60 

|io2  60 
Treulion 44  35 

Í58  31 
Mewn  Uaw  83  65 

Yn   Uaw'r  Trysorydd  yn  bres- 
enol $141  96 

Y  MoDDioN  Cyhoeddus. 

Dan  arweiniad  y  brawd  D.  S.  Thom- 
as,  St.  Clair,  Awst  20.  Nos  Sadwm 
am  saith  o'r  gloch,  dechreuwyd  yr  add- 
oliad  drwy  ddarllen  a  gweddi  gan  y 
brawd  Yaughan  Richards,  Plymouth. 
Pregethodd  y  brodyr  Thomas  D.  Ev- 
ans,  Audenried,  oddiar  Eph.  4.  8 — 10. 
Henry  Thomas,  diweddar  o  Gymru, 
oddiar  Dat.  22.  1 1,  a  Theophilus  Jones, 
Wilfcesbaare,  oddiar  loan  17.  20 — 21. 

Sul.  Am  naw  o'r  gloch,  cynaliwyd 
cyfarfod  gweddio  dan  arweiniad  y 
brawd  R.  Edwards,  Pottsville.  Yr 
oedd  gwrandawr  gweddî  yn  agos  iawn. 
Am  10,  darllenodd  a  gweddiodd  y 
brawd  William  G.  Watkins,  Myfyriwr 
yn  Lewisburg.     Pregethodd  y  brodyr 

D.  Rhoslyn  Davies,  Kingston,  i  Cor, 
2:2.,  a  D.  W.  Morris,  Taylonrille, 
oddiar  Diar.  15:24. 

Ar  ddiwedd  y  cyfarfod  hwn,  dygwyd 
dau  o  frodyr  dewisedig  gan  yr  eglwys 
i'r  Swydd  Ddiaconaidd  ger  bron. 
Traddodwyd  siars  iddynt  yn  nghlyw 
llu  o  ddiaconiaid  ag  oeddent  wyddfod- 
ol  fel  cenadon  yr  eglwysi,  gan  y  brawd 
Theophilus  Jones,  Wilkesbarre, 

Yr  un  amser,  yn  addoldy  yr  Anni- 
bynwyr  Seisnig,  pregethodd   y  brawd 

E.  Edwards,  Coatsville,  yn  Saesneg 
oddiar  Salm  105:27.  Amddau  dech- 
reuwyd  yr  addoliad  gan  y  brawd  David 
Hughes  (A.)  Coaldde.  Pregethodd  y 
brawd  H.  Thomas,  diweddar  o  Aber- 
tawe,  D.  C,  yn  Saesneg,  oddiar  Dat. 
3:12,  a  David  Jones,  Shenandoah, 
oddiar  Salro  42:6. 


Am  chwech,  gweddiodd  B.  NicholaSy 
Hazleton.  Pregethodd  y  brodyr  Wm. 
F.  Davies,  Nanticoke,  Dan.  12:3.  W. 
D.  Thomas,  Mahanoy,  loan  5:5-7  a  J. 
P.  Harris,  Providence,  oddiar  Phil.  i: 
5-6. 

Yr  un  amser,  yn  addoldy  yr  (A.), 
gweddioddybrawdR.  Edward^.  Pr^- 
ethodd  y  brodyr  Jeremiah  Griffith, 
Ashland,  a  Theophilus  Jones.  Ni 
chawsomeu  testynau. 

Yr  un  amser,  ar  Summit  Hill,  yn 
addoldy  y  Bedyddwyr.  Dechreuwyd 
drwy  ddarllen  a  gweddi  gan  y  brawd 
D.  B.  Griffith,  Providence.  Pr^eth- 
odd  y  brodyr  D.  R.  Davies  (Saesneg), 
a  D.  W.  Morris,  yn  hen  iaith  Gomer. 

Dydd  Llun,  am  dau  o'r  glochy  yn 
Lansford,  darllenodd  a  gweddiodd  y 
brawd  D.  M.  Jones,  Lansford.  Preg- 
ethodd  y  brodyr  John  M  £vans,  Mi- 
nersville,  a  Benj.  Nicholas,  Audenried, 
oddiar  2  Cor.  4:7,  a  loan  3:16. 

Am  saith,  yn  Lansford,  deohreuwyd 
yr  addoliad  gan  y  Parch.  Morlais 
Hughes  (A.),  Lansford.  Pregethodd 
y  brodyr  R.  Edwards,  oddiar  ExodQS 
25:22;  Jeremiah Griffith,  Luc  14:16-17, 
ac  E.  Edwards,  Coatsville,  (diweddar 
o  Wilkesbarre),  oddiar  loan  6:68. 

Yr  un  amser,  ar  Summit  Hill,  pr^- 
ethodd  y  brawd  Henry  Thomas.  Ac 
yn  Coaldale,  pregethodd  y  brodyr  W. 
F.  Davies,  a  W.  D.  Thoroas 

Fel  hyn  y  dygwyd  y  Gyroanfa  hon  i 
derfyniad,  a  phawb  yn  ymddangos  en 
bod  wedi  eu  llwyr  foddhau;  cafodd  y 
gweision  hwylusdod  mawr  i  draddodi. 
Yr  Arglwydd  yn  gwenu,  a'r  g)mulleid- 
fa  luosog  301  yroborthi  ar  y  mana  nefol. 
Dangoswyd  serchogrwydd  a  charedig* 
rwydd  mawr  tuag  at  y  dyeithriaid  gan 
drigolion  Lansford  a'r  arogylchoedd. 
Bydded  i  eífeithiau  daionus  a  chadwed- 
igol  ganlyn.     Amen. 

J.  P.  Harris,  Ysg. 

[Gadawsom  allan,  oherwydd  prinder 
gofod,  benderfyniad  y  Gymanfa  o  gyd- 
ymdeimlad  â  theulu  yr  Arlywydd,  &C., 
yn  nghydag  atebiad  y  Postfeistr  Cyff- 
redinol,  Mr.  James.  Hyderwn  na 
thramgwydda  neb]. 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Hanesion  CarirefoL 


225 


Thobíastown,  O. 

Mae  y  brawd  a'r  Parch,  T.  P.  Mor- 
gan,  M.  A.,  gynt  o  Dalaeth  New  York, 
wedi  derb)m  a  chymeradwyo  galwad 
unfrydol  gan  yr  eglwys  hon,  ac  fe  fydd 
yn  dechreu  ar  ei  lafur  gweinidogaethol 
ar  y  Sabboth  c)aitaf  yn  mis  Medi.  Y 
cyfarwyddyd  at  y  brawd  o  hyn  allan 
fydd,  Rev.  T.  P.  Morgan,  Thomas- 
town,  Summit  County,  Ohio. — Alltud 
o  Jum. 


AiL  Agoriad  Capel  y  Bedyddwyr  yn 
Sharon. 

Tua  mis  yn  ol  penderfynodd  yr  eg- 
Iwys  Fedyddiedig  yn  y  lle  hwn  fod 
angen  adgyweirio  y  capel  yn  allanol  ac 
yn  fewnol,  ac  am  hyny  gorfodwyd  ei 
gau  am  fis  i'r  dyben  hjoiy.  Y  mae 
gwelliantau  mawrion  wedi  eu  gosod 
amo  oddifewn  ac  oddiallan.  Y  mae 
picket  fence  wedi  ei  gosod  o'i  amgylch, 
ac  adeiladau  allanol  oedd  yn  wir  ang- 
enrheidiol  wedi  eu  codi.  Y  mae  y  capel 
wedi  cael  tair  cot  o  baent  oddiallan,  a 
dwy  got  a'i  graenio  oddifewn,  ac  wedi  ei 
ddodreíni  ä  llawrleni  a  chelfi  newydd- 
ion.  Yn  wir,  y  mae  yn  edrych  yn 
hardd  yn  awr,  ac  y  mae  y  brodyr  a'r 
chwiorydd  yma  yn  teilyngu  canmol- 
iaeth  am  eu  gweithgarwch  a'u  haelion- 
usrwydd.  Y  mae  wedi  costio  dros  dri 
chant  o  ddolerí.  Nos  Sadwm  a  Sul, 
y  27ain  a'r  aSain  o  Awst,  c)maliwyd  y 
cyíarfod  ail  agoriadol,  pan  y  gwasan- 
aethwyd  gan  y  broiw  Probert,  o 
Youngstown,  Evans,  Wheatland,  Jen- 
kins,  Palmyra.  Dechreuwyd  y  cyfar- 
fod  nos  Sadwrn  gan  Jenkins,  Palmyra, 
a  phregethodd  Jenkins  a  Probert,  oddi- 
wrth  Rhuf.  v.  6,  a  loan  i.  29.  Boreu 
Sabboth,  am  haner  awr  wedi  naw,  caf- 
wyd  cyfarfod  gweddi  rhagorol. 

Am  haner  awr  wedi  deg,  dechreu- 
wyd  y  c)rfarfod  gan  y  brawd  £vans,  o 
Wheatland,  a  phregethodd  y  brodyr 
Jenkins  a  Probert,  oddiarHeb.  ix.  13, 
14,  a  I  Cor.  I.  13. 

Dechreuwyd  y  cyfarfod  dau  gan  y 
brawd  Jenkins,  gweinidog  yx  eglwys 
Annib^mol  yn  Sharon,  a  phregethodd  y 
brodyr  Griffiths,  Sharon,  ac  £vans, 
Wlieatland;  y  biaenaf  yn  Saesneg  oddi- 


ar  Dat.  i.  5,  6,  a'r  olaf  oddiar  Preg- 
ethwr  vii.  1. 

Agorwyd  y  cyfarfod  chwech  gan  y 
brawd  Williams,  pregethwr  c)morthwy- 
ol  gyda'r  Annibynwyr  yn  Sharon,  a 
phregethodd  y  brodyr  Jenkins,  Pal- 
myra,  a  Probert,  Youngstown,  oddiar 
Luc  vii.  50,  a  Gen,  xxvii.  10-17. 

Felly  terfynwyd  y  cyfarfodydd  rhag- 
orol  hyn.  Cafwyd  pregethau  da,  cyn- 
ulliadau  lluosog,  a  gwenau  y  nefoedd. 
Dymunwn  gyflwyno  diolchgarwch  i'r 
Annibynwyr  am  roddi  eu  cyfarfodydd 
i  fyny,  ac  i  bawb  am  eu  serchogrwydd 
a'u  cynorthwy.  J.  T.  G. 

SURPRISE  YN  SUMMIT  HlLL. 

Bu  eich  gohebydd  mor  ffodus  a  bod 
yn  bresenol  ar  achlysur  dyddorol 
rhoddiad  surprise  i  Mrs.  Catherine 
Williams,  nos  Fawrth,  Medi  6ed. 
Mrs.  Joseph  Richards,  a  Mrs.  WiUiam 
J.  Morgan,  oedd  a'r  llaw  flaenaf  yn  y 
mudiad.  Dangosodd  bawb  oedd  bres- 
enol  (ac  yx  oedd  llon'd  y  ty  o  ddyeithr- 
iaid,  ac  aelodau  yr  eglwys,)  fod  gan- 
ddynt  gyfrif  mawr  o  Nain,  fel  y  gelwir 
hi  ganddynt.  Yr  oedd  yn  amlwg  na 
fynai  ei  chyfeillion  iddi  ddyoddef  y 
gauaf  nesaí,  hyd  yn  nod  os  bydd  yn 
oerach  na'r  un  diweddaf,  oblegid  dyg- 
wyd  i  mewn  iV  thy,  ddefnydd  pedwar 
gwisg,  a  chyda  h)m,  dair  shawll  Heb- 
law  hyn  cafodd  ddefnyddiau  lawer — 
bwyd,  dillad,  arian,  i  ddatgan  teimlad 
da  y  bobl  tuag  at  ddynes  dda. 

Cawsom  ein  boddio  yn  y  teisenau 
breision,  a'r  Umonade  blasus,  a'r  canu 
swynol,  mewn  gair  yn  y  cwbl  olL 
Teimlwn  yn  ddiolchgar  am  y  fraint  o 
gael  bod  yn  mysg  y  gwahoddedigion 
yn  y  wledd  hon.  Cafwyd  noson  hyfryd 
dros  ben;  cwmni  difyrus,  awelon  yr 
hwyr  ar  ol  poethw^mt  y  dydd,  a'r  lloer 
llawn  yn  goleuo  uwch  ein  pen. 

Daeth  y  chwaer  Williams,  i'r  wlad 
hon  dros  49  mlynedd  yn  ol.  Y  mae 
erbyn  hyn  yn  73  mlwydd  oed,  er  y 
gellid  meddwl  neithiwr,  ei  bod  mor 
ieuanc  a'r  un  **lodes"  yn  y  lle.  Mam 
yd)nP7  i  Mrs.  Noah  Griffith,  ac  o  gys- 
ylltiadau  perthynasol  parchus  neiUduol. 
£wythr  iddi  hi  oedd   yr  enwog  John 


Digitized 


byGoogle 


226 


Hanesion    CartrefoL 


[Hydref, 


Jones,  Ramoth,  ac  y  mae  John  Rich- 
ards,  Ysw.,  Wool-dealery  Utica,  yn 
gefhder  iddi.  Ganed  hi  yn  Llanuwch- 
Uyn,  ger  y  Bala.  Duw  ei  thadau, 
Duw  Cymru  ac  America,  a  fyddo  yn 
noddydd  i'rhen  chwaeranwyl  hyd  oni 
dderbynir  hi  "  i  ogoniant  !*' 

Summit  HilL  £.  Edwards. 

Cyfarfod  Haner-canmlwyddol  Eg- 
LWYS  Fedyddiedig  Georgetown, 
Pa. 

Dyddiau  lau,  Gwener,  Sadwro  a  Sul,  cyiit- 
af  yn  mis  Medi,  cynaliwyd  cyfarfodydd  han- 
er-canmlwyddol  yr  hen  eglwys  barchus  uchod, 
ac  yn  y  cyfarfodydd  cefais  ffeithiau  pwysig 
mewn  perthynas  i  gysylltíad  y  Cymry  ft  sefydl- 
iad  achos  y  Bedyddwyr  yn  y  Sir  hon,  sydd  yn 
wir  deilwng  o  sylw.  Pregethwyd  y  bregeth 
gyntaf  yn  nghymydogaeth  Sheakleyyille  gan 
Gymro  o'r  enw  David  PhiUipSj  o  Peter's 
Creek,  oddiwrth  loan  i  :  23,  tua  diwedd  y 
ganrif  o'r  blaen,  tua  dwy  filldir  a  haner  i*r 
gorllewin  o'r  pentref,  mewn  ty  perthynol  i 
Thomas  Fhillips,  ei  fab.  Wedi  hyny  pregeth- 
ai  y  Parch.  Thomas  G.  Jones  iddynt  unwaith 
3^  y  mis,  am  ^18  y  flwyddyn.  Yr  oedd  gan 
Mr.  Jones  tua  phedair  ar  hugain  o  fiUdiroedd 
i  deithio  trwy  y  coed.  Sefydlwyd  yr  eglwys 
yn  gangen  o  Sharon  yn  y  flwyddyn  181 7.  Yn 
y  flwyddyn  1831  corphorwyd  hi  yn  eglwys 
Annibynol.  Yn  y  flwyddyn  1834  dechreuas- 
ant  adeiladu  eu  capel  cyntaf,  a  gorphenasant 
ef  yn  1839.  Addolasant  yn  yr  hen  gapel  hyd 
y  flwyddyn  1875,  Wl^  Y^  agorwyd  eu  capel 
presenol  gan  y  Parchn.  J.  T.  Griffiths,  y  pryd 
hwnw  o  Jamestown,  yn  awr  o  Sharon  ;  Fred. 
£vans,  i '.  D.,  yr  amser  hwnw  o  Franlclìn,  yn 
awr  o  Maesteg,  Cymru  ;  G.  W.  Snyder,  a'r  di- 
weddar  G.  M.  Young,  D.  D.,  McadyiUe.  Yn 
ngwyneb  y  ffaith  mai  hon  oedd  y  flwydd^m 
Jubiii,  penderfynasant  gael  cyfarfodydd  neiJI- 
duol  ar  yr  achlysur,  ac  am  hyny  gwahoddwyd 
amryw  o  hen  weinidogion  ac  eraill  i  bregethu. 
CynaUwyd  y  cyfarfodydd  yn  y  drefn  ganiynol: 

N06  lau,  Medi  laf,  pregethwyd  gan  y  Parch. 
J.  T.  Bradford,  gweinidog  presenol  yr  eglwys, 
oddiwrth  loan  14:  i — 3.  Nos  Wener,  y  Parch. 
C.  T.  Jack,  LinesYÌUe,  oddiwrth  loan  12 :  31. 
Boreu  dydd  Sadwm,  y  Parch.  C.  S.  Tinker,  o 
GreenyiUe,  oddiwrth  Rhuf.  3  :  19.  Yn  y 
prydnawn,  cafwyd  anerchiad  hanesyddol  gan 
yr  hen  ddiacon  parchus  Isaac  PhiUips,  yr  hwn 
sydd  wedi  bod  yn  aelod  o'r  eglwys  am  49 
mlynedd,  heb  goUi  ond  dau  gyfarfod  paroto- 
adol.  Nos  Sadwm,  pregethwyd  gan  y  Parch. 
J.  T.  Grifliths,  Sharon,  oddiwrth  Dat.  i  :  5,  6. 
Boreu  Sabboth,  cyfarfod  mawr  yr  wyl.  Agor- 
wyd  y  cyfarfod  gan  y  brodyr,  Bradford  a  Ross 
Ward,  a  phrcMethodd  y  brawd  J.  T.  Griffiths, 
oddiwrth   Hebreaid  11 :  4.  Ffydd  Abel.     Ar 


ol  y  br^eth,  eweinyddwyd  ^rr  ordinhad  o  swp- 
er  yr  Arglwydd.  Nos  Sabboth,  pr^ethodd  7 
brawd  G.  Whitman,  o  MeadyiUe,  oddiwrtfa 
Marc  14 :  8,  Pregethodd  yr  ysgrifenydd  dra- 
chefa  nos  Lun,  oddiwrth  Ephes  i:  7. 

Yr  oedd  y  cyf&rfod  oU  yn  wir  dda  ;  7  nuie 
arwyddion  am  ddiwygiad  yn  canlyn.  Gwnaeth 
tri  broffesu  fiydd  yn  Nghrist  nos  Lun.  Llwydd- 
ed  yr  Arglwydd  yr  hen  eglwys  hon  yn  y  dy- 
fodol  fel  y  mae  wedi  gwneyd  yn  y  gorphenol. 
Y  mae  yn  y  Sir  hon  naw  o  eglwysi  Bedydd- 
iedig,  a  Chymry  sydd  wedi  bod  a'r  Uaw  fiaen- 
af  yn  sefydliad  yr  oll  o  honynt. — y,  71  {?., 
SAaron,  Pa, 


GANWYD^ 


Awst  28,  1881,  yn  Pittsburgh,  Pa,,  etifedd  i 
Mr.  D.  Lloyd  Jones  a*i  briod.  Bydd  yr  na 
enw  a'i  dad. 


PRIODWYD-- 

Gorph.  20,  1881,  yn  Ashland,  Pa.,  gan  y 
Parch.  Jeremiah  Grìffiths,  yn  ei  dy  ei  hun,  Mr. 
Ebeneser  Morrìs,  a  Miss  Mary  Rees,  y  ddan 
o'r  dref  hon. 

Yn  Summit  HUI,  Carbon  Cò.,  Awst  25,  Mr. 
WiUiam  Dayies  ft  Miss  Annie  £vans.  Gwein- 
yddwyd  ar  yr  achlysur  gan  y  Parch.  E.  E^- 
wards,  CoatesviUe. 

Medi  17,  1881,  yn  Ashland,  Pa.,  gan  y 
Parch.  Jeremiah  Grìffiths,  yn  nhy  Mr.  T.  R« 
Davies,  brawd  i'r  mab  ieuanc,  Mr.  Davìd 
Dayies  ft  Miss  Mary  Jones,  y  ddau  o'r  dref 
uchod. 

May  28th,  by  the  Rev.  W.  F.  Davies,  at 
his  own  residence  in  Nanticoke,  Pa.,  Mr.  Rich- 
ard  Evans  and  Emma  Esau,  both  from  King8- 
ton,  Pa. 

Yn  Niles,  Ohio,  Awst  29,  gan  y  Párch.  D. 
C.  Thomas,  Mr.  David  Lewis  a  Mrs.  Jane 
Evans,  oU  o*r  Ile  hwn. 


BU  FARW— 

THOS.  WILLIAM  RICHARDS. 

Awst  30,  1881,  Thomas  William»  unig  blen- 
tyn  John  a  Mary  Ann  Richards,  yn  Newbnrgh» 
0.  Er  nad  oedd  ond  i  flwydd  a  2  wythnos 
oed.  Profodd  ef  yn  fyd  o  gystudd.  Cladd- 
wyd  ef  yn  mynwent  y  Ue.  Awd  trwy  y  gwas- 
anaeth  crefyddol  gan  y  Parch.  J.  R.  Richards. 
— Brawd, 

MR.  DAVID  H.  R£ES. 

Yr  oedd  gwrthddrych  y  cofiant  hwn  yn  fab  i 
Thomas  Rees,  Closteg,  yn  mhlwyf  Llangender- 
iene,  sir  Gaerfyrddin,  D  C.  Ganwyd  ef  Meh. 
3,  1819.     Priododd  yn  1847  Vl^  -A.nn,  merch 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Hanesion  CartrefoL 


227 


Stephen  E^ans,  Ysw.,  o'r  plwyf  uchod,  yr  hon 
a  fn  yn  bríod  fiÿddlon  a  serchog  iddo  drwy  ei 
oes.  Gadawodd  weddw  ac  w^rth  o  blant  i  gyd- 
alara  ar  ei  ol.  Ymfudodd  gyda*i  detfla  i  Am- 
erìca  yn  y  fl.  1851.  Sefydlodd  gyntaf  yn 
Bloomsburgb,  Pa.  Ar  ol  aros  yno  ryw  bedair 
blynedd,  symudodd  i  ardal  Ridgeway,  lowa 
Co  ,  Wis.,  lle  y  treuliodd  y  ^eddill  o'i  oes. 
Yr  oedd  yn  ddyn  o  gorph  a  meddwl  yn  hytrach 
yn  gryfach  na'r  cyfiredin,  o  dymer  arafaidd  a 
phwyllog,  ac  o  ysbryd  tawel  a  thangnefeddos  ; 
ystyrìd  ef  yn  gymydoe  cymwynasgar  gan  bawb 
o'i  gwmpas  Yr  oedd  ei  iechyd  wedi  gwaeth- 
yga  er's  rhai  misoedd  cyn  ei  farwolaeth,  a 
pnarhaa  i  waethygu  a  wnaeth  er  llawer  o  ym- 
drech  meddygon.  Bu  farw  y  çfed  o  Awst,  a 
chladdwyd  ei  weddion  marwol  y  lofed  gerllaw 
addoldy'r  CynuUeidfaolion  yn  yr  ardaL 
Gweinyddwyd  i'r  Iluaws  cjrmydogion  oedd^rnt 
wedi  dyfod  yn  nghyd  ar  y  pryd  gan  D.  Powell, 
M.  Evans,  a  W  Jones.  Boed  ymddiried  y 
weddw  a'r  amddifaid  yn  yr  Hwn  sydd  yn  cyf- 
enwi  ei  hun  yn  Dad  yr  amddifaid  a  Bamwr  y 
gweddwon. 

Ni  ddarfn  broffesa  Crist  a'i  grefydd,  am  yr 
fayn  y  gofidiai  ar  ei  glaf  wely  yn  ddwys,  a 
phwy  a  ddymunai  roddi  terfyn  ar  Sanct  yn  Is- 
rael,  a  phedio  gobeithio  ei  fod  wedi  cael  madd- 
euant  hyd  yn  nod  ar  wely  angeu,  ond  na  fydd- 
ed  i  neb  ddilyn  esiampl  o'r  fath,  ac  anfurío 
dedwyddwch  ei   enaid  ar  sail  mor  ansicr. — 

w.  y. 

MISS  SLLEN  ROBERTS. 

Mehefin  22, 1881,  yn  Springwater,  Wis.,  o'r 
äipMíheria,  bu  farw  Miss  Ellen  Robetts,  yn  17 
mlwydd  oed  er  mis  Hydref  diweddaf. 

Merch  hynod  dawel  a  siriol  oedd  bi  bob 
amser,  ac  yn  mhob  Ile.  Teimlwn  goUed  o'i 
phresenoldeb,  yn  neillduol  yn  yr  Ysgol  Sab- 
bothol,  ac  o'r  braidd  bob  cynulliad  crefyddol 
arall,  oddigerth  cyfeillachau  yr  eglwys,  ond 
yr  wyf  yn  meddwl  y  carasai  yn  fawr  fod  yn  y 
rhai  hyny  lawer  tro.  Bu  yn  codi  mewn  cyfar- 
fodydd  i  arwyddoam  ran  yn  ngweddiau  y  saint. 
Amlygodd  wrthyf  yn  bersonol  ei  dymuniad  o 
fod  gydag  achos  Mab  Duw.  Anogais  hi  yn 
ddifrífol  i  beidio  oedi.  Dyledswydd  arbenig 
rhienî  yw  gwasgu  y  pethau  at  feddwl  eu  plant, 
sef  eu  rhwymau  i  Dduw  a  dynìon.  Dywed 
Paul,  yn  ei  Epistol  at  yr  Ephesiaid  6 :  4, 
'*  M[aethwch  hw^rnt  yn  addysg  ac  athrawiaeth 
yr  Arglwydd."  Hefyd,  dywed  ein  Hathraw 
mawr,  "  A  chymellwch  hwynt  i  ddyfod  i 
mewn,  fel  y  Ilanwer  fy  nhy."  Luc  14 :  23 — 
yn  neillduol  wedi  dyfod  i  oedran  o  gyfrífol- 
deb.  Mae  yn  wir  fod  gwrthddrych  ein  cofiant 
yn  ymddangos  yn  hynod  ddiniwed,  ac  felly  yr 
oedd  yn  caru  bod  yn  nghymdeithas  y  diniwed 
a'r  diddichell ;  ond  yr  oedd  yn  ddigon  call  i 
gilio  oddiwrth  bob  cymdeithas  ddrwg,  yn  groes 
i  lawer  o  ieuenctyd  ei  hoes. 

Merch  ydoedd  hi  i  GrífEth  ac  Elizabeth 
Roberts,  o'r  Tj  Comiog,  Llanfylldym,  ger 
PwUheli,  Sir  Gaemarfon,  G.  C.,  ac  hefyd  wyr- 


es  i  Gríffith  Thomas,  Delhi,  Omro,  Wis.  El- 
len  oedd  yr  ieuengaf  o  saith  o  blant,  os  da  yr 
wyf  yn  cofio.  Bu  farw  ei  thad  cyn  ei  geni  hi, 
a  daeth  ei  mam  a^r  plant  (oddieithr  un  mab  a 
arosodd  ar  ol)  i  Ameríca,  ac  ymsefydlasant  ger 
Berlin,  Wis.  Ymunodd  ei  mam  mewn  príod- 
as  ag  Evan  EIIis,  diacon  eglwys  y  Bedyddwyr 
yn  y  Ile  hwn,  sef  ffarmwr  wrth  ei  alwedigaeth. 
Glynodd  EUen  wrth  ei  thad  a'i  mam  hyd  y 
diwedd,  ac  ymddengys  iddi  fod  yn  ufudd  ac 
ewyllysgar  iddynt,  fel  y  mae  galar  dwys  ar  ei 
hol.  Hefyd,  y  mae  brawd  a  thair  cbwaer  i  al« 
aru  ar  ei  hol  yn  y  wlad  hon.  Gwasanaethodd 
yr  ysgrìfenydd  mewn  preeeth  angladdol,  yn  yr 
iaith  Gymraeg,  a'r  brawd  W.  T.  WiUiams  yn 
Saesoneg.     Heddwch  i'w  Uwch. 

ROBBRT  D.  EVANS. 
SARAH  DIANA  GRIFFITHS, 

Bu  farw  yn  ardal  y  Coed,  ger  DodgeyiUe, 
Wis.,  o'r  dípihiria,  Awst  ^çain,  Sarah  Diana 
Griffiths,  yn  ei  lofed  flwydd  o'i  hoedran« 
Merch  ydoedd  i  Samuel  a  Sarah  Griffiths.  Yr 
oedd  yn  ieuengaf  o'r  tealu,  ac  yn  wrthddrych 
serch  a  hoffder  neiUduol  y  rhieni  a'r  plant.  Yr 
oedd  ynddi  lawer  o  bethau  naturiol  i  dyna 
hoffder  pawb  a'i  hadwaenai— yr  oedd  yn  fyw- 
iog  ei  s^rmuiadau,  yn  brydferth  ei  golwg,  craff- 
us  ei  deall,  ffiaeth  ei  hatebion,  ac  yn  gynes  a 
charedig  ei  serchiadau ;  a  chan  ei  bod  yn  wyiw 
es  i'r  hoff  ymadawedig  Trebor,  yr  oedd  gan- 
ddi  dalent  neUlduol  at  ganu.  Mynych  y  cl^rw- 
ais  hi  yn  canu,  er  fy  mawr  hyfrydwch,  a  thrwm 
yw  meddwl  na  chlywir  ei  llais  gwanaidd,  ond 
peraidd,  mwy.  Cafodd  y  fechan  siríol  gystudd 
trwm  am  tna  deng  niwraod,  yr  hwn  a  ddy- 
oddefodd  yn  hynod  am^meddgar.  Ni  ba  ei 
tbaith  ond  ber  twy  y  byd,  eto,  ni  gredwn,  di- 
ogel  er  hyny.  Diamheu  genym  nad  yw  yn 
gofidio  yn  awr  o  herwydd  iddi  gael  ei  chym- 
eryd  ymaith  mor  foreu.  Mor  ddedwydd  jyr 
meddwl  fod  y  plant  bychain  a  fendithiodd  y 
Gwaredwr  bendigedig  yn  cynrychioli  hoU 
blant  y  byd  trwy  yr  oesaa,  y  rlúii  sydd  yn  fen- 
digedig  yn  ei  olwg  ef.  Boed  i'r  ystyriaeth  o 
hyn  gymodi  meddyliau  y  rhiedi  a'r  plant  sydd 
ar  ol;  a'r  amgylchiad,  er  ei  fod  yn  chwerw  i'r 
teimlad,  eto  mae  yn  felns  i'r  meddwl.  Heb- 
ryngwyd  ei  chorph  bychan  i'r  gladdfa  gan  lu- 
aws  o  drígolion  yr  ardal.  Gweinyddwyd  ar  y 
pryd  gan  Mrí.  S.  PhiUips,  J.  T.  Jones  ac  M. 
£vans.  Mor  briodol  yw  geirían  y  bardd — 

Ein  hyder  ar  ein  hoes,  na  ro'wn  yn  hwy, 
Ond  ias  y  gelyn  mawr,  dysgwyUwn  mwy ; 
Pob  oed  a  gwymp  i'r  bedd,pob  gwedd  i  gyd, 
Ca'dd  Ilawer  maban,  do,  y  gro  yn  gryd. 

W.  JONES, 
MRS.   MARY  ANN  PROBSRT. 

Awst  4,  1881,  yn  Church  HiII,  Ohio,  bu 
farw  Mrs  Mary  Ann  Probert,  anwyl  briod  Mr. 
Edward  Probert,  yr  hwn  sydd  yn  ddiacon 
ffyddlon  yn  eglwys  Fedyddiedig  Chnrch  HUl, 
ac  wedi  bod  felly  o'i  sefydliad  hyd  yn  bresen- 


Digitized 


byGoogle 


228 


Hanesian  CartrefoL 


[Hydref, 


ol.  *'  Gwerthfawr  yn  ngolwg  yr  Arjp^lwydd 
yw  marwolaeth  ei  saint  cf."  "  Y  cyfiawn  a 
obeithia  pan  fyddo  yn  marw."  Melus  yw  cof- 
io  am  y  nyddloniaid  ;  felly  gellir  dyweyd  am 
y  chwaér  hon,  yr  oedd  yn  un  o'r  fiyddloniaid. 

Ganwyd  Mrs.  Probert  yn  Potts/ille,  Pa.  yn 
mis  £bri]l,  1837.  Merch  ydoeddi  Mr.  Dayid 
a  Jane  Griffiths,  y  rhai  a  unwyd  wrth  allor 
Hymen  jíì.  PottsviIle.  Bedyddiwyd  Mrs.  Jane 
Griffiths  yn  yr  un  lle,  gan  y  diweddar  Barch. 
Wm.  Owens,  Pittsburgh,  a  bu  farw  yn  y  fl. 
1S40.  Yn  yr  adeg  yma,  gadawyd  gwrthddrych 
y  Uineilau  hyn,  a  brawd  iddi,  o'r  enw  John 
Griffiths,  yn  lled  amddiíaid,a  hyny  yn  dra  ieu- 
ainc.  Ond  diolch,  gellir  dyweyd,  Tad  yr  am- 
ddifaid  a  ofalodd  am  danynt  Nid  oedd  Mrs. 
Probert  ond  tair  blwydd  oed  pau  symudwyd 
hi  a'i  brawd  John  gan  beithynas  iddync  i  Par- 
isYÌlIe,  Portage  Co.,  Ohio,  a  buont  yn  aros  am 
ychydig  gyda  eu  taid  a  u  nain.  Cymerwyd 
hwy  wedi  hyn  gan  eu  hewythr  a*u  modryb,  sef 
William  ac  Ellenor  Probert,  gyda  y  rhai  y  bu- 
ont  nes  dyfod  i  gyflawn  faintiolì,  a  gofalu  am 
yr  eiddynt. 

Ymunodd  ein  chwaer  â  chrefydd  lesu  Gríst 
yn  moreu  ei  dyddiau,  a  theimlodd,  yn  ddiam- 
heuol,  bwysigrwydd  y  geiríau  hyny,  "  Cofìa 
yn  awr  dy  Greawdwr  yn  nyddiau  dy  ieuenc- 
tyd,"  a  daliodd  yn  wrol  nes  gorphen  ei  dydd- 
iau.  Pan  y  teimlodd  ei  dyledswydd  tuag  at 
Arglwydd  Dduw  Israel,  ymwasgodd  at  y  dysg- 
yblion,  a  bedyddiwyd  hi  ar  ei  thystiolaeth  o'i 
lÿdd  yn  y  Cyfryngwr  gan  y  Parch.  Shadrach 
Tames,  yn  Parisville,  O.,  yn  y  flwyddyn  1857. 
Symudodd  yn  y  fl.  1857  i  Youngstown,  O.,  ac 
yma  y  daeth  i  gysylltiad  a*r  brawd  da  a  ífydd- 
lon  Mr.  E.  Probert,  a  phenderfynasant  ffm  yn 
nghyd,  er  gwell  ac  er  gwaeth,  drwy  yr  undeb 
príodasol,  yr  hwn  a  wnaed  cyd-rhyngddynt 
Chwefror  10,  1858,  yn  Brier  Hill,  gerllaw 
Yonngstown;  ac  yn  wir,  gellir  dyweyd  iddi 
barhau  yn  lÿddlon  i*w  hymrwymiad  i  gydmar 
eì  bywyd  hyd  ei  hawr  ddiweddaf. 

Bnont  yn  b^rw  ychydig  amser  yn  Hubbard, 
Ohio,  ac  ar  eu  symudiad  oddiyno  fe  deimlodd 
yr  eglwys  y  golled,  ond  hyny  a  drodd  yn  elw 
i'r  brodyr  yn  Church  Hill;  oblegid  wedi  eu 
dyfod  yma,  ni  buont  yn  segur.  Hoff  waith 
ein  hanwyl  chwaer  oedd  gwneyd  ewyllys  y 
Gwr  a  ddywedodd,  *<  O  cherwch  fi,  cedwch  fy 
ngorchymynion.*' 

Yr  oedd  yr  ymadawedig  ^m  un  a  berchid  yn 
fawr  gan  bawb;  ond  pa  ryfedd  ?  yr  oedd  yn 
nn  o'r  ífyddloniaid !  Yr  hyn  a  allodd,  hi  a'i 
gwnaeth.  Ei  hymadawiad  a  deimlwyd  gan  yr 
eglwys  ar  y  llawr,  oblegid  ei  lle  sydd  yn  wag; 
ond  mae  genym  hyder  cryf  íod  ei  phresenol- 
deb  i'w  deimlo  yn  yr  eglwys  orfoleddus  fry.  Y 
peth  olaf  a  wnaeth  yma  oedd  glanhau  y  capel, 
yr  hyn  a  ystyríai  yn  fraint  ac  yn  ddyledswydd; 
a  thra  yn  cyflawni  ei  gorchwyl  diweddaf  mewn 
cysylltiad  ft  thy  yr  Arglwydd  y  cymerwyd  hi 
yn  glaf  i  beidio  gwella  mwy  ar  y  llawr.  Dy- 
oddefodd  gystudd  maith  a  chaled  am  oddeutu 


deng  mis.  Gwnaed  pob  ymdrech  gan  ei  han- 
wyl  bríod  er  ei  hadferiad,  ond  yr  oll  yn  ofer. 
Ymadawodd  a'i  daearol  dy  Medi  4ydd,  yn  44 
mlwydd  oed.  Ehedodd  fry,  er  cael  mwynhaa 
y  "  ty  nid  o  waith  llaw,  tragywyddol  yn  y  nef- 
oedd." 

Dydd  Sadwm,  Awst  yfed,  daeth  tyrfa  fawr 
yn  nghyd  er  gweini  y  gymwynas  olaf  i'w  rhan 
farwol,  yr  hyn  a  brofodd  ei  bod  wedi  eniU  gair 
da,  a  serch  ei  chydnabod.  Gan  fod  y  capel 
mor  agos,  aed  a'r  corph  yno,  a  chafwyd  pr^- 
eth  ardderchog  (yn  Saesoneg)  gan  y  Parch.  A. 
J.  Morton,  ParisyiUe,  O.,  oddiar  y  geiriau  an- 
wyl  i  bob  Crístion,  "  Byw  i  mi  yw  Críst,  a 
marw  sydd  elw."  Yna  aed  yn  orymdaitb 
drefnus  tua  chladdfa  Youngstown,  a  dyma  y 
fan  y  dodwyd,  hyd  foreu  y  codi,  weddiUion 
marwol  Mrs.  Probert.  Gweinyddwyd  ar  lan  j 
bedd  gan  y  Parch.  Mr.  Morton.  Heddwch 
i'w  Uwch  hyd  foreu  y  dydd  y  daw  eilwaith  o'i 
chell  oer  yn  iach  gyda'r  Uu,  ar  wedd  Iwys  ei 
hanwyl  lesu.  Nawdd  y  Nefoedd  fyddo  ar  y 
teulu  galarus.  David  D.  Gripfiths. 


GOFYNIAD. 

Aty  Parch,  LL  Rees  : 

Carwn  gael  eich  sylw  yn  y  Wawr  ar 
a  ganlyn ;  "  Gweddîo  fel  moddion  cy- 
hoeddus." 

CarbotidaUy  Fa.  J.  W.  E. 


NODION  CYFFREDINOL. 

—  Dengys '  Deiliadeb  India  boblogaeth  o 
252,000,000. 

—  Yn  Camden,  N.  J.,  ymddangosodd  y 
Parch.  Jacob  Mulford  yn  ei  bwlpud  yn  feddw 
ychydig  wythnosau  yn  ol,  mewn  canlyniad  i'r 
hyn  yr  amddifadwyd  ef  o'i  fugeiliaeth.  yr  hyn 
a  effeithiodd  gymaint  amo  fel  y  cyflawnodd 
hunan-Iaddiad. 

— Ysgubodd  tdn  o  dftn  dros  y  rhan  fwyaf  o 
amryw  Siroedd  yn  Michigan  y  mis  diweddaf, 
gan  achosi  colled  fawr  ar  fywyd,  a  dinystrío 
llawer  o  eiddo.  Yn  Siroedd  Huron,  Tnscola, 
Sanilac,  a  St.  Clair,  ni  bu  gwiaw  am  wythnos- 
au,  ac  yr  oedd  pobpeth  mor  sych  a  tinder,  a 
llawer  o'r  bobl  yn  gorfod  myned  filldiroedd  i 
gael  dwfr.  Pan  yn  y  cyflwr  hwn,  cychwyn- 
odd  ugeiniau  o  dftnau  yn  y  coedwigoedd,  y 
rhai  a  ymledasant  gyda  cbyflymdra  mawr,  gan 
ddifa  pob  peth  o'u  blaen— coed,  ysguborian, 
cnydaUf  anedd-dai,  a  bywydau  anifeiliaid  a 
dynion.  Dinystríwyd  amryw  o  bentrefydd 
bychain  cyfain,  beb  adael  yn  sefyll  gymaint  a 
fence-post,  Bemir  ddarfod  i  dros  500  o  ber- 
sonan  goUi  eu  bywydau,  a  bod  cynifer  a  lo^ 
000  yn  ddigartref,  ac  mewn  angen.  Mae  apel- 
iad  wedi  ei  wneyd  at  bobl  y  Talaethau  Unedi|r 
am  gynorthwy  i'r  traeiniaid  anffbdus. 


Digitized 


byGoogle 


Y   WAWR. 


Cyp.  VI.] 


TACHWEDD,  1881. 


[Rhip.  8. 


Y  PARCH.  JOHN  JONES,  HERTHTR. 


GAN  Y   PARCH.    D.    W.    MORWS,    TAYLOBYILLE,    PA. 


I.  EÄn  golwg  gyntaf  arno.  A  bu  yn 
y  pedwerydd  mis  yn  y  flwyddyn  1841, 
ddydd  agor  addoldy  Adulam,  y  Yelin- 
voel,  Llanelli,  ac  yno  yn  llencyn  yr 
oeddwn  yn  adeg  y  cysegru,  daeth  mab 
yr  ystorm,  plentyn  y  ser,  a  brawd  y 
serapb,  )mo  i  bregethu.  Dyn  tua  deg- 
ar-hugain  oed,  o  daldra  cyffredin,  y 
prydweddion  yn  heulio,  y  llygaid  yn 
melltenu,  y  genau  megys  cwrel,  a'i  daf- 
od  yn  ail  i  delyn  Judah.  Darllenodd 
yn  destyn,  "Llusern  yw  dy  air  i'm 
traed,  a  líewyrch  i'm  llwybr."  Ac 
wedi  egwyl  fer  i  flaen-ymadroddi,  dyna 
y  "llusem"  yn  fflamio,  y  "llewyrch" 
yii  fwy  na  dolenau  Sadwrn,  a'r  "Uwybr" 
yn  oleuach  na  siroedd  Caergwdion. 
Erioed  ni  chlywais  i  y  fath  barablu 
pêr,  brawddegu  tlws,  neu  bentyru 
meddyliau  byw  ar  ben  tyrfa,  a  hono 
wedi  ei  syfrdanu,  ei  synu  a'i  swyno. 
Dyna  John  Jones,  Seion,  Merthyr,  a 
mwy  adnabyddus  yr  adeg  hono  fel 
"  Jones,  Blaenavon,"  a  phobl  y  nent- 
ydd  tryloewon,  y  dyffrynoedd  têr,  y 
bryniau  banawg,  a'r  mynyddoedd  eng- 
yrth,  yn  ei  ddaiífoli,  megys  udgorn  Ra- 
ma,  i  gario  llais  y  Tragywyddol  i  alw 
tyrfa  i  godi  a  derbyn,  i  garu  a  dilyn,  i 
ganu  yn  y  dyffryn,  a  chydio  yn  y 
ddawnus  delyn. 

II.  Ein  ymwybodusrwydd  am  dano. 
Efe  a  aned  rhwng  Aberdyfi,  Meirion, 
ac  Aberystwyth,  Ceredigion,  yn  y  fl. 
1807.  Dyna  Meirion  fynyddog,  Mal- 
dwyn  fâd,  ac  Aberteifi  glodus,  yn  ei- 
ddawg  iddo  ddydd   ei   eni.    Bedydd- 


iwyd  ef  yn  ieuanc  gan  Mr.  Simon 
James,  Penrhiwgoch;  derbyniwyd  ef 
)m  aelod  i  eglwys  Talybont,'  ac  anog- 
wyd  eí  yn  ddioedi  i  ddechreu  efengylu. 
Anfonwyd  ef  yn  genadwr  i  siroedd 
Gwynedd,  a  bu  Cadair  Idris  iddo  yn 
chwaer,  y  Wyddfa  yn  gares,  ac  Yn)rs 
Enlli  yn  deml  "  yn  nghanol  y  môr.*' 
Derb)miwyd  ef  i  Athrofa  y  Bedyddwyr 
yn  Abergaveny ;  urddwyd  ef  )m  Hor- 
eb,  Blaenavon;  a  s)miudodd  i  gapel 
Seion,  Merthyr,  yn  1839,  i  ol)mu  y 
gwr  cynwythig  hwnw,  y  Parch.  David 
Saunders,  yr  hwn  oedd  yn  dihoeni,  ac 
a  fti  farw  lonawr,  1840,  yn  72  ml.  oed. 
Arabeddwr  oedd  Mr.  Saunders,  ond 
annarluniadwy  oedd  Mr.  Jones.  B)rw- 
iog  a  byr  oedd  Mr.  Saunders,  ond  bwa 
Midian  yn  saethu  mellt  oedd  Jones ;  a 
byddai  Mr.  Saunders  yn  cloddio  y 
meini,  a  Mr.  Jones  yn  caboli  muriau  y 
ty,  yn  lliwio  y  Ueni,  ac  yn  paentio 
pyrth  y  sancteiddiolaf^  yn  síde  i  Aaron, 
yn  swyn  i  Solomon^  ac  yn  ser  ì  ddenu 
meibion  Merari. 

III.  Ein  galareb  iddo.  Tua'r  fl. 
1842,  a  Mr.  Jones  yn  myned  o  Mer- 
thyr  i  ffynonau  Llangamarch,  gwyllt- 
iodd  yx  anifail  oedd  yn  tynu  y  cerbyd, 
neidiodd  Mr.  Jones  allan  yn  ei  ddy- 
chr)m,  a  thorodd  ei  ddwy  goes;  ac 
wrth  ffyn  baglau  y  bu  mwyach  yn  rhod- 
io ;  rhwystrwyd  ef  i  allu  bedyddio,  ac 
anffodiog  fu  y  tro.  Tri  o  ddynion  an- 
afus  yr  enwad  yn  Morganwg  oedd  Dr. 
Davies,  Abertawe,  yn  ddall ;  Roberts, 
y  Tabemacl,  yn  gloff,  a  Jones  o  Seion 


Digitized 


byGoogle 


330 


Y  Parch,  John  Jones^  Merihyr, 


[Tachwedd, 


wrth  ei  ffyn  yn  llamu.  Eto  yr  oedd  y 
meddwl  yn  llawn  asbri,  bywiogrwydd, 
a  grym,  megys  camd  yr  anialwch  yn 
buanu,  y  lefìathan  yn  fflangellu  y  môr, 
ac  eryr  a'i  gartref  yn  y  cwmwl,  ei  ad- 
enydd  yn  y  mellt,  ei  fro  yn  yx  haul,  a'i 
haddef  yn  y  goleuni.  Efe  a  wahodd- 
wyd,  Tachwwid,  1847,  i  agoriad  Beth- 
ania,  Aberteifi,  a  rhoddwyd  ef  a'r 
dawnus  lorwerth  Glan  Aled  i  gyd-breg- 
ethu. 

Darluniai  lorwerth  y  bardd  )m  de- 
all  Duw  yn  y  dderwen  dewfrig,  yn  y 
blodeuyn  Uiwdeg,  yn  alaw  yr  afon,  301 
neuadd  y  ser,  ac  yn  salm  yx  eos.  Ac 
yx  oedd  awenyddwr  Palestina  wedi 
swyno  y  dyrfa  drwyddi,  megys  y 
gwnaeth  ein  brawd  H.  C.  Parry,  301 
maẁredd  ei  ddarfelydd,  godi  pobl 
Swyddffynon  i  safle  angelion  i  aneddu. 
Eithr  ar  ol  i'r  bardd  dewi,  dyna  Bama- 
bas  yn  codi  ac  yn  darllen  y  daith  trwy 
"  Iconium,  a  L^rstra,  a  Derbe,  gan  ef- 
engylu."  Dywedai  yno  fel  hyn: — 
**  Bâuddoneg  i  awenyddwr;  môr  i  nof- 
iwr  ;  craig  i  ddaearegwr,  a  phlaned  i 
seryddwr;  ond  y  groes  i  wella  adyn 
drwg  ei  gyflwr,  fy  mrodyr  i."  JKrbyn 
hyny  yr  oedd  yr  angel  yn  y  Uu,  y  cer- 
ub  ar  ei  aden,  ac  un  o  de)rmgenadon  y 
drugareddfa  yn  darlunio  cadwyni  ar- 
faeth,  doleni  y  cyfamod,  modrwy  car- 
iad,  a  sidrwyon  y  saint.  Tri  pheth  ell- 
ir  eu  nodi  am  dano — taran  o  allu,  UU- 
graph  yn  buanu,  a  thrugamaws  yn  ei 
holl  ymadroddi. 

IV,  Ein  gwyndawd  o'i  gofìo.  Er  ei 
hoU  ddawn  yr  oedd  Mr.  Jones  yn  ddyn 
gwylaidd  a  gost)mgedig,  hynaws  a  hun- 
an-ymwadol,  ac  yn  hawdd  ei  hoffi.  Er- 
ioed  ni  bu  yn  briod,  a  methodd  car- 
iadusrwydd  morwynion  ei  ddenu, 
merched  y  broydd  ei  swyno,  na  llanc- 
esi  llon  enill  ei  galon.  Ei  chwaer  yd- 
oedd  yn  cadw  ei  dy ;  a  gadawodd  y 
byd  heb  adael  ynddo  deulu  i  gwyno  a 
galaru  am  ei  goUi.  Mynych  y  gwa- 
hoddid  Mr.  Jones  o  gartref  *'  i  ddinas- 
oedd  eraill,"  i  draethu,  ac  at  *'  bobl  er- 
aiir'  i  gyhoeddi  y  deyraas  iddynt  hwy. 
Am  hyny  byddai  aml  un  yn  anfodd- 
loni ;  ond  Rhys  Jones,  y  diacon  mwy- 
af  ei  ddylanwad  o  swyddwyr  capel  Sei- 
on,  a  ddadleuai  dros  y  gweinidog,  a 


mynegai  fel  yma:  "  Wel  y  mae  yn 
hawdd  i  ni  gael  dyn  na  bydd  lub  yn 
ymofyn  am  dano,  ond  dyna  Jones,  a 
ỳhawb  yn  awyddu  am  ei  wrando." 
Dystawodd  Rhys  Jones  yx  achwynion ; 
daeth  y  bobl  )m  fwy  boddlon,  a  chaf- 
odd  Jones  ryddid  helaethach  i  dramwy 
yn  mhlith  ei  garedigion.  Er  yn  ymyl 
y  "dyfroedd  mawrion,"  nid  oedd  ar- 
no  nemawr  arwydd  meddiantwch,  ond 
yr  hyawdledd  mor  hwyliog,  y  parabl 
mor  ddengar,  a'i  ddawn  yn  effeithiol, 
megys  yn  mlynyddoedd  canolfan  ei 
rym,  Pregethodd  dair  gwaith  y  Sab- 
both  diweddaf  ond  un  y  bu  ar  y  ddae- 
ar — dwy  waith  i  gynulleidfa  capel  Sei- 
on,  ac  un  waith  i'r  gynulleidfa  Anni- 
b)mol  yn  Soar ;  ac  un  Sabboth  mwy 
oedd  ganddo  C)ai  diweddu  eî  ddar- 
chwyl  yn  y  farwol  fro. 

V,  Ein  gogwydd  at  ei  adeg  i  nos- 
wylio.  Am  un  wythnos  y  bu  yn 
gwaelu,  a  marw  fii  y  Parch.  John  Jones^ 
Capel  Seion,  Merthyr,  yn  mis  Mai  y 
flwyddyn  1859,  yn  52  mlwydd  oed. 
D)ma  yx  ped  a  ddarllenir  heddyw  ar 
gofeb  Matthew  Henry,  yn  eglwys 
Caerlleon,  ar  faen  Joseph  Harris,  yn 
mynwent  Esgobyddol  Abertawe,  ac  ar 
fedd  y  Parch.  John  Jones,  yn  ymyl 
addolfa  Seion,  Merthyr.  Mi  a  glywais 
rai  yn  dyweyd,  "  Yr  hen  Jones,  o 
Seion,"  arao;  ond  os  felly,  pa  gyf- 
archwel  a  roddir  i*w  dad,  yx  hwn  a 
ddaeth  o  Sir  Aberteifì  i'w  angladd,  a 
byw  bl)myddoedd  wedi  i  John  y  mab 
gael  ei  gladdu.  Derbyniais  garden  ddu 
yn  gwahodd  i  arwyl  un  oeddwn  yn  ed- 
mygu ;  daeth  ugeiniau  o  bell  i'w 
barchu,  ac  yn  eu  plith  yr  oedd  tad  Mr. 
Jones,  ac  eraiU  o'r  teulu.  Efe  a  gladd- 
wyd  yn  mynwent  yr  addoldy,  yn  )rmyl 
beddau  y  Parch.  Rees  Jones,  a  fu  farw 
Ebrill,  1815,  yn  35  oed ;  David  Saun- 
ders  fii  farw  lonawr,  1840,  yn  73  oed ; 
Enoch  Williams,  yn  ddiweddarach,  yn 
43  oed,  a  John  Jones  wedi  ei  gladdu 
cyn  iddo  weled  mwy  na  52  o  flwyddi. 
Traddododd  bregeth  mewn  capel  yn 
Morganwg,  ar  y  *'  myned  trwy  y  pyrth 
i'r  ddinas,"  a  daliodd  yr  oedéi  am 
dair  awr  yn  ei  blas.  Tybiai  y  bobl  y 
gwelent  y  pyrth  yn  ymledu,  paradwys 
yn    ymylu,   y  pren   byw  yn  y  Ue,  a 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


R.  JT.  Evans  a  Chaeth'Gywmndeb. 


231 


Phryniawdwr  y  pererinion  wedi  dyfod 
i  aros  gyda  ei  deulu. 

••  Er  gwyro  i  âr  gweryd— ein  dwyfdd* 
Ddyn  difalch  a  gyíÿd, 
Mewn  eonfawr  mwyn  wynfyd, 
O  orwael  fcdd  i'r  ail  fyd." 


R.  H.  BYAHS  A  CHAETH-GYHUHDEB. 

GAN  Y  PARCH.  W.  JONBS,  WISCONSIN. 

Erthygl  V. 

Dywed  Mr.  Evans,  "  fy  mod  wedi 
ei  demtio  i  ddadleu  ar  fedydd."  Nis 
gwn  pa  sail  a  gafodd  i  dd^rwe^rd  h^m, 
os  nad  iy  ngwaith  yn  dyweyd,  maî  yn 
y  bedydd,  ac  nid  yn  y  cymundeb,  yr 
oedd  yr  holl  wahaniaeth  rhwng  y  Bed- 
yddwyr  a'r  taenellwyr.  Credwn  ni  a 
hwythauy  fod  bedydd  i  fiaenori  cymun- 
deb.  Derbynir  Cristion  bedyddiedig 
i  gymundeb  genym  ni;  felly  y  gwnant 
hwythau  ;  gwrthodir  hyd  yn  nod  Grist- 
ion  anfedyddiedig  genym  ni ;  felly  yn 
gymwys  y  gwneir  ganddynt  hwythau. 
Nid  cymeriad  Cristionogol  301  unîg,  ar 
wahan  oddiwrth  fedydd,  ydyw  amodau 
Cjnnundeb  gan  y  Bedyddwyr  na'r  taen- 
ellwyr.  O  herwydd  hyny  gofynais, 
Paham  na  ymosodid  amom  yn  yr  h^m 
yr  oeddym  yn  gwahaniaethu,  sef  y 
bedyddy  ac  nid  )m  y  cymundeb  ?  Di- 
chon  mai  y  sylwadau  uchod  a  barodd  i 
Mr.  £.  ddyweyd,  fy  mod  yn  ei  demtio 
i  ddadleu  ar  fedydd.  Dywed  ei  fod  am 
adael  y  pwnc  hwnw  i  Dr.  R.  a  Dr.  R. 
G.  J. ;  ar  yr  un  pryd  mae  yn  myned  i 
amddiíTyn  y  pwnc  o  daenellu  babanod 
ei  hunan,  fel  pe  na  fuasai  yn  ystyried 
fod  y  Doctoriaid  uchod  yn  ddigon  o 
ddynion,  heb  ei  help  ef  i  drin  y  pwnc. 
Pe  buasai  y  pwnc  mor  gryfed  a'r 
D.  D.'s  sydd  wedi  bod  yn  ceisio  ei  am- 
ddifiyn,  buasai  wedi  ei  brofi  er's  Uawer 
dydd.  Wrth  geisio  amddìífyn  bedydd 
babanod,  dywed,  '^  Fod  plant  yn  cael 
eu  bedyddio  er  yx  oes  apostolaidd  ;  fod 
Justin  Ferthyr  ac  Irenseas  yn  cadam- 
f  hau  hyny ;  ac  Origeu,  meddai,  yn 
cadarnhau  yr  un  peth  goruwch  pob 
dadl."  Tystia  Mr.  E.  fod  Origen  yn 
dyweyd,  "  Fod  yr  eglwys  wedi  derbyn 
gorchym^m    oddiwrth  yr  Apostolion  i 


weinyddu  bedydd  ar  fabanod."     Mae 
son  fod  yr  eglwys  wedi  derbyn  gorchy- 
myn  oddiwrth  yr  Apostolion  i  fedydd- 
io  babanod,   yn   swnio   yn  Babyddol 
iawn ;  oblegid  dyna   fel  y  maent  hwy 
yn   amddifTyn  eu   holl  draddodiadau. 
Profer    fod  yr  Apostolìon  yn  gwneyd 
hjmy  eu  hunain,  d)ma  yr  oll  sydd  eis- 
iau  ei  brofi.     Os  nad  oeddynt  hwy  yn 
gwneyd  hyny  eu  hunain,  pa  hawl  oedd 
ganddynt  i  roddi  gorchymyn  i  neb  ar- 
all  wneyd  ?    Os  cyn   marwolaeth   yr 
Apostolion  y  rhoddwyd   y  gorchjon^m, 
mae  i'w  gael  yn  y  Testament  Newydd. 
Os  ar  ol  eu  marwolaeth  y  cafodd  yr  eg- 
Iwys  orchymyn,  yna  mae  ym  rhy  ddi- 
weddar,  oblegid   fe  gauwyd  y  lljrfrau 
cyn  marwolaeth  loan,  a  chyhoeddwyd 
gwae  ar  y  sawl  a  dynai  oddiwrth,  neu 
a  ychwanegai  at,  y  pethau  oedd  wedi 
eu  hysgrifenu  yn   "  Llyfr  y  Brophwyd- 
oliaeth  hon.^'      Atolwg,   oddiwrth  ba 
rai  o'r  Apostolion   y  daeth  y  gorchy- 
myn?— oddiwrth  rai,  neu  yr  oU  o  hon- 
ynt  yn  nghyd  ?    At  ba  eglwys  y  daeth 
y  gorchym'yn  ?— ai  eglwys  Jerusalem, 
neu  Rufain,  Ephesus,  neu   ryw  eglwys 
arall,  gafodd   y  gorchymyn  ?    Os  dy- 
wedodd  Origen   h)m,  mae  yn   dangos 
nad  oedd  ganddo  well  sail  dros  fedydd 
babanod ;  o  ganlyniad  mae  ei  sail  oreu 
3m  annhraethol  rhy  sigledig  i  adeiladu 
arai.     Os  yw  bedydd  babanod  er  yr 
oes  apostolaidd,  fel  y  dywed  R.  H.  E., 
pa  fodd  mae  genym   hanes  am  blant 
rhieni  Cristionogol    heb  eu  bedyddio 
hyd  nes  c)rrhaeddasant  gyflawn  oedran, 
fel  y  tystia  Esgob  Tayior,    a'r  ymad- 
awedig  Deon  Stanley  ac  eraill,  am  Je- 
rome,  Austin,    Ambrose,   Chrysostom, 
Gregory,  Nariansen,  Basil,  Ephrem  o 
EdesssL  &c.,   y  rhai   oedd)mt  wedi  eu 
geni  o  neni  Cristionogol,  eto  wedi  eu 
gadael  yn  ddifedydd  nes  tyfu  i  fyny  yn 
ddynion.     Gwel   waith  Taylor,    Dis- 
suasive  from  Fopery^  Pt.  ii.  ŷ.  117,  a 
Stanley  on  Baptism^  complete  ed,yp,  24. 
Dywed  Prof.  Heman  Lincoln  am  Nan- 
na,  Anthusa,  a  Monica,  mamau  Grego- 
ry,  Ghrysostom  ac  Austin,  eu  bod  yn 
wragedd  rhagoraf  yr  oes,  ac  yn  batrwm 
i  wragedd  Cristionogol  yr  holl  oesau ; 
fod  Nanna  yn  wraig  i   Esgob,  ac  iddi 
ddod  a'i  phlentyn  yn  ei  Êibandod,  a'i 


Digitized 


byGoogle 


232 


jR.  H.  £vans  a  Chaeih'Gymundeb. 


[Tachwedd, 


g^rflwyno  i  Dduw  drwy  wasanaeth  ffurf- 
iol  yn  yr  eglwys  ar  amser  gwasanaeth 
cyhoeddus,  ond  ni  weinyddwyd  un 
bedydd  iddo.  Yr  un  modd,  meddai 
cyflwynwyd  Chrysostom  ac  Awstin,  er 
nad  mor  gyhoeddus,  eto  yr  un  mor 
wirioneddol,  a  gwnawd  cyflwyniad  yr 
oll  o  honynt  yn  drwyadl  yn  eu  bedydd 
ar  ol  eu  hargyhoeddiad."  Gwel  Bap- 
tist  Weehlyy  Mehefín  22,  1880. 

"  Mae  yn  amlwg,"  meddai  A.  Pen- 
ihyn  Stanley,  "nad  oedd  neb  yn  yr 
oes  apostolaidd,  nac  am  y  taîr  canrif 
cyntaf  ar  ol  hyny,  yn  derbyn  bedydd, 
ond  dynion  mewn  oed,  yn  dyfod  yn 
wirfoddol.     Yr  ydym  yn  cael  ychydig 

0  engreifftiau  o  fedydd  plant.  Yn  y 
drydedd  ganrif  cawn  un  hanes  am  fed- 
ydd  babanod. ' '  * '  Bedydd  drwy  daen- 
elliad  a  wrthodid  gan  yr  hoU  eglwys 
gyntefig  (oddieithr  pan  y  gweinyddid 
ef  ar  weiy  angau,  neu  ynte  mewn  ach- 
osion  eithafol  angenrheidiol),  fel  pe  na 
fuasai  yn  fedydd  o  gwbl.  Yr  engraifft 
gyntaf,  braidd,  oedd  yr  heretic  Nova- 
lian.*'     Complete  Ed.,  23  a  24. 

Dywed  Bunsen,  fod  bedydd  babanod 
yn  hollol  anadnabyddus  i'r  eglw)rs 
gyntefig,  "  y  cymerid  tair  blynedd,  fel 
rheol  gyffredin,  i  ddysgu  cyn  bedydd- 
io,  a  golygu  eu  bod  yn  alluog  i  dder- 
byn  dysg;  fod  y  rheol  yr  un  fath  gyda 
phlant  Cristionogion,  oddieithr  fod  yr 
amser  yn  cael  ei  fyrhau,  fel  y  byddai 
yr  amgylchiadau."  Bunsen^s  View  of 
Baptismypp,  10,  II.  Pabeth,  atolwg, 
ydyw  haeriadau  dibrawf  R.  H.  £vans, 
yií  ngwyneb  tystiolaethau  penderfynol 
dynion  mor  aüuog  a*r  rhai  uchod,  a*r 
oll,  fel  Mr.  E.,  yn  daenellwyr? 

Mae  peth  arall  yn  deilwng  o  sylw 
mewn  perthynas  i  fedydd  bab^^od,  ar 

01  iddo  ddechreu  rai  canoedd  o  flyn- 
yddoedd  ar  ol  yr  oes  apostolaidd,  Mai 
y  rhai  claf,  mewn  perygl  o  farw,  oedd- 
ynt  yn  eu  bedyddio ;  a  rhag  iddo  am- 
heu  nad  yw  hyn  yn  wir,  edryched  i 
Hanes  yr  Eglwys,  gan  Neander,  Cyf. 
I,  tu  dal.  310;  Cornelius,  EsgobRhuf- 
ain,  Judson,  tu  dal.  28 ;  Dr.  Knapp*s 
Theology,  Cyf.  ii.,  tu  dal.  510;  Sal- 
masius,  Proff.  yn  University  Leyden, 
Judson,  tu  dal.  27,  a  Deon  Stanley  yn 
ei  waith  ar  Fedydd,    yn    y  Nineteenth 


Centufy.  Rheol  Common  Prayer  Eg- 
Iwys  Loegr  ydyw  trochi  y  cryf  a'r  iach, 
a  thywallt  ar  y  gwan  a'r  afiach.  Yn 
raddol  y  daeth  y  cyfnewidiad  yn  y  dull 
a'r  deiliad—ambell  i  blentyn  yn  awr 
ac  eilwaith,  oedd  mewn  perygl  o  farw, 
a  fedyddid ;  ac  íel  yr  oedd  bedydd 
plant  yn  dyfod  yn  íwy  fashionaòUy  awd 
i  fedyddio  mwy,  a  mwy,  a  mwy  yn  bar- 
haus,  nes  o*r  diwedd  yr  awd  i  fedydd- 
io  yr  oll  o'r  braidd ;  a  chosbid  y  rhi- 
eni  am  beidio  dyfod  a'u  plant  i  gael 
bedydd,  a  gwrthodid  claddedigaeth 
Cristionogol  yn  y  mynwentydd,  &c., 
iddynt  ar  ol  marw,  os  yn   ddifedydd. 

Yn  raddol  y  cyfnewidiwyd  y  duU  o 
drochiad  i  dywalltiad ;  megys  y  caf- 
odd  Novatian  ei  fedyddio  yn  ei  wely  ; 
aeth  y  tywalltiad  yn  ysgafnach  yn  bar- 
haus,  fel  o'r  diwedd  y  daeth  yn  daen- 
elliad  trwm ;  ysgafnhaodd  hwnw  fel  y 
mae  yn  awr,  fel  yr  achwyna  un  offeir- 
iad,  yn  ddim  ond  tynu  bys  a  bawd 
llaith  dros  y  talcen.  Ond  mae  y  dull 
a'r  deiliad  newydd  wedi  pasio  ei  golden 
age  er's  Ilawer  dydd,  ac  yn  diflanu  yn 
raddol  ac  yn  gyson.  Gwelais  yn  ddi- 
weddar  hanes  Esgob  Tuttle,  Montana, 
yn  ei  anerchiad  blynyddol  i'r  gweinid- 
ogion,  yn  gwahardd  iddynt  yn  bendant 
beidio  taenellu — dim  ond  trochi  a  thy- 
wallt.  D)rma  arwydd  da  fod  y  byd  yn 
dyfod  yn  ol  i'r  hen  drefn,  "  Glew  yw 
y  gwir  am  y  goleu  ;  dyna  y  taenelliad 
wedi  ei  daflu  over  boardj  aiff  y  tywallt- 
iad  ar  ei  ol,  er  hoU  ymdrech  Mr.  E. 
i'w  gadw  i  mewn. 

Dywed  Mr.  Evans  y  gofynwyd  i 
Cyprian,  tua  chanol  y  drydedd  ganrif, 
"  A  oedd  bedyddio  drwy  daenelliad  yn 
safadwy?  Atebodd,  nad  oedd  gwa- 
haniaeth  rhyngddynt."  Gan  fod  Mr. 
Evans  wedi  enwi  Cyprian,  mi  roddaf 
ei  dystiolaeth  ef  yn  fwy  Ilawn,  fel  y 
gallo  y  darllenydd  famu  drosto  ei  hun: 
**  Gofynwch  i  mi,  anwyl  fab,  pa  beth 
yw  fy  meddwl  am  y  rhai  a  fedyddir 
pan  yn  afìach,  y  rhai  gan  nas  golchwyd 
hwynt  yn  y  dwfr  achubawl,  eithr  cael 
tywallt  y  dwfr  arnynt,  a  ellir  eu  hystyr- 
ied  yn  Gristionogion  iawn  ?  Yn  yr  or- 
dinhadau  pan  mae  angenrheidrwydd 
yn  galw,  a  Duw  yn  caniatau  ei  dyner- 
wch      {indulgence  ,      gwna      talfyriad 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Bedyddwyr  Bareuol  Pennsylvania, 


233 


(jihridgment)  o  bethau  dwyfol  roddî  y 
cwbl  i  gîedinwyr.*'  Jud,  on  Bap,,ŷ, 
37.  Gwelwn  yr  olwg  oedd  gan  Cyp- 
rian  ar  dywalltiad  yn  Ue  trochiad ; 
geilw  ef  yn  dalfyriad  ar  bethau  dwyfol ; 
ei  fod  yn  dysgwyl  ara  gydoddeíiad 
Duw  yn  y  gweinyddiad  o  hono,  a  bod 
y  t)rwalltiad  yn  cael  ei  gyflawni  mewn 
achosion  o  angenrhdidrwjdd,  ar  glaf 
mewn  perygl  o  farw.  Os  oedd  Cyp- 
rian  yn  edrych  ar  dywalltiad  yn  dalfyr- 
iad  o  bethau  dwyfol,  rhaid  fod  taenell- 
iad  R.  H.  E.  yn  dalfyriad  o  dalfyriad ; 
a  pha  le  mae'r  prawf  fod  Duw  yn  can- 
iatau  i'w  bethau  gael  eu  talfyru  gan 
ddynion?  a'i  fod  yn  caniatau  ei  gyd- 
oddefiad  pan  mae  dynion  yn  gwneyd 
hyny?  Achan  fod  Mr,  E.  yn  dyweyd 
"  fod  Justin  Ferthyr  yn  cadarnhau  fod 
yr  arferiad  o  fedyddio  babanod  yn  yr 
oes  apostolaidd,''  rhoddaf  i'r  darllen- 
ydd  iaith  Justin  ei  hun  :  **Arweinid 
hwy  (sef  yr  ymofynwyr  am  fedydd) 
genym  i  le  yr  oedd  dwfr,  a  genid  hwy 
drachefn  301  yr  un  fath  enedigaeth  new- 
ydd  ag  y  ganwyd  ni  ein  hunain ;  obleg- 
id  yn  enw  Duw  Dad,  ac  Arglwydd 
pawb  oll,  a  Chrlst  lesu  ein  lachawdwr- 
a*r  Ysbryd  Glan,  y  cyflawnir  y  troch- 
iad  yn  y  dwfr."  Stovel  onDis.yp,  360, 
Mae  Dr.  Wall  yn  dyweyd,  "  mai  hwn 
yw  yr  hanes  henaf,  ac  agosaf  at  yr  ap- 
ostolion  sydd  gen^rm  am  weinyddiad 
bedydd,  a*i  fod  yn  ein  dysgu  am  y  modd 
syml  y  cyflawnid  ef.'' 

Jerome  a  ddywed,  *'  Yn  gyntaf  hwy 
a'u  d)rsgent,  ac  wedi  eu  d)rsgu  hwy  a'u 
trochent  mewn  dwfr."  Wistake,  ch.  8. 
Ambrose,  eto.  "  Gofynwyd  i  ti,  A  wyt 
ti  yn  credu  yn  Nuw  Dad,  Hollalluog  ; 
dywedaist,  Ydwyf ;  yna  ti  a  drochwyd, 
h)my  yw,  a  gladdwyd."  Orchard  Hist. 
p.  44.  Chrysostom,  '*  Bod  yn  fedydd- 
ìedig,  yn  soddedig,  ac  yna  yn  ddad- 
soddedig,  sydd  yn  ddarluniad  o'r  dis- 
gyniad  i'r  bedd,  ac  o*r  cyfodiad  o 
hono.'*  Dymadystion  R.  H.  E.  dros 
daenellu  babanod ;  mae  yn  well  iddo 
beidio  eu  dw)ai  yn  mlaen. 


Llefara  gyda  phwyll  ac  arafwch,  yn 
enwedig  mewn  achlysuron  a  fo  yn  tu- 
eddu  i  fod  yn  gynhyrfus. 


BEDYDDWYR  BOREUOL  PENRSYL- 
YANIA. 

GAN  Y  PARCH.  E.  EDWARDS,  COATSYILLB,  PA. 

Rhan  V. 

Addawsom,  yn  ein  hysgrif  olaf,  roddi 
rhyw  gymaint  o  hanes 

HEPHZIBAH, 

lle  mae  y  Powelliaid  yn  flaenoriaid,  a*r 
hanes  boreuol  yn  lled  Gymroaidd  a 
dyddorol  i  fy  nghenedl. 

Yn  ymyl  yr  hen  eglwys  uchod  y 
mae  claddfa  eang  a  hardd.  Y  mae  hon 
yn  helaethach  o  lawer  yn  bresenol  nag 
yr  ydoedd  yn  yr  hen  amser,  pan  osod- 
wyd  cynifer  o  hil  Gomer  i  orwedd  )mo. 
S)aiais  at  nifer  yx  enwau  Cymreig  a 
welir  ar  y  bedd-lechau,  yn  y  rhan  h)my 
o'r  gladdfa  sydd  gyfagos  i'r  hen  gapel. 
Nid  oes  yno  ond  ychydig  iawn  o*r  en- 
wau  dyeithr  sydd  yn  hynodi  y  rhanau 
diweddaraf  o'r  fonwent.  Yno  gallas- 
wn  feddwl  fy  mod  yn  rhòdio  yn  mysg 
beddau  rhyw  gladdfa  yn  ngwlad  fy 
nhadau. 

Yn  y  fl.  1720  y  sefydlwyd  achos  yn 
Newlin,  ac  oddiyma  y  daeth  dechreu- 
ad  eglwys  Hephzibah.  Fel  y  gladdfa, 
felly  mae  y  capel,  wedi  ei  helaethu 
droion.  Maintioli  yr  adeilad  c)mtaf 
oedd  43  X  33  o  droedfeddi  oddi  mewn, 
Codwyd  hwn  yn  amser,  ac  o  dan  ar- 
weiniaeth,  y  Parch.  Joshua  Yaughan. 
Capel  ceryg  ydoedd,  a  Jacob  Thomas, 
perthynas  agos  i'r  Powelliaid,  oedd 
enw  y  saer  meini  a'i  hadeiladodd.  Yr 
ydoedd  amryw  o'r  ymddiriedolwyr 
gwreiddiol  yn  ddynion  o  waedoliaeth 
Cymreig — Jacob  Humphrey  oedd  un ; 
Thomas  Davies,  taid  Frank  Dayies, 
sydd  a  gofal  ariandy  {bank)  Coates- 
ville,  ac  yn  aelod  o'r  eglwys  sydd  o 
dan  fy  ngofal,  oedd  un  arall ;  ac  arall 
ydoedd  John  Powell,  yr  hwn  oedd 
hefyd  yn  Drysorydd.  Yn  yx  agoriad, 
T^  1793»  pregethodd  y  Cymro  enwog 
a  dysgedig,  y  Parch.  Dafydd  Jones,  o 
Philadelphia ;  a  hyd  heddyw  y  mae  yr 
eglw)rs  yn  dal  cysylltiad  cymanfaol  â 
hen  Gymanfa  Philadelphia.  Wele  yma  ' 
benill  o'r  emyn  a  gyfansoddwyd  i'w 
ganu   yn   yr  agoriad ;  gwaith  y  bardd 


Digitized 


byGoogle 


«34 


Bedyddwyr  Bareuúl  Pennsylvatda. 


[Tachwcdd, 


Powell  yd)nP7,  ac  y  mae  yn  nodwedd- 
iadol  neillduol  o'r  Cristion  uniongred 
bwn : 

"  Now  in  thy  presence,  Lord,  we  stand, 
Here  in  thy  house  that's  new  ; 
Prepare  our  heads,  our  hearts,  our  hand, 
To  do  and  speah  whafs  írue.^* 

Yn  ngogoniant  prydferthwch  mis  Mai 
y  bu  hyn,  ac  hyd   heddyw  hynodir  y 

Sirdydd  Sul  301  Mai  fel  yn  ^^Hephziò<ih 
ay  Meeting,'^  i'r  hwn   y  cyrcha  can- 
oedd  o  bob  cwr  o'r  wlad, 

Yn  1804  torodd  allan  ddiwygiad 
grymus  a  gogoneddus  iawn,  a  pharha- 
odd  y  **  cawodydd  bendith"  i  ddisgyn 
yma,  o'r  braidd  yn  ddieithriad,  dros 
yspaid  pedair  blynedd.  Ychwanegwyd 
llaweroedd  at  yr  eglwys  yn  y  bljmydd- 
oedd  hyn.  Y  mae  amryw  gangenau 
firw)rthlawn  wedi  myned  allan  o*r  eg- 
Iwys  hon,  megys  Beulah,  Pequea,  Green 
Yalley,  a  West-coln.  Rhif  presenol  y 
fam  eglwys  y w  1 79.  Dywedai  yr  hen 
firawd  John  G.  Powell  wrthym  fod  tua 
naw  o  bregethwyr  wedi  eu  codi  yn  yr 
eglwys  enwog  hon.  Y  mae  tir,  26  erw, 
yn  perthyn  i'r  eglwys,  ac  yn  dwyn  iddi 
elw  sydd  yn  gynorthwyol  er  cynal  yr 
achos.  Ar  y  pryd  hwn  mae  y  capel  yn 
m]med  o  dan  adgyweiriadau. 

Wele  ni  wedi  brasgamu  dros  hanes 
Bedyddwyr  Boreuol  y  rhan  yma  o*r 
wlad,  yn  eu  cysylltiad  â,  a'u  dyled  i, 
ein  cenedl.  Fel  Cymro  ac  fel  Bedydd- 
iwr,  tybiais  y  dylaswn  ufuddhau  i'r 
cymhelliad  a  deimlais  ynof  i  osod  y 
ffeithiau  a  loíTais  ar  gael  a  chadw ;  ac 
am  hyny  trosglwyddais  hwynt  i  du  dal- 
enau  ein  misolyn  teilwng  a  dyddorol,  y 
Wawr.  Maddeued  y  darllenydd  i  mi 
na  wnaethum  gyfìawnder  â'r  testyn. 
Yr  wyf  yn  wybodus  na  fynegwyd  **  yr 
haner  "  ac  na  wisgwyd  yr  hyn  a  ys- 
grifenwyd,  mewn  ardduíl  teilwng  o 
bwnc  mor  gyffrous  a  phwysig. 

Awgrymais,  yn  Rhan  IV.,  y  gwnawn 
sylw  o  "  enwau  Cymreigaidd  y  cylch- 
oedd  hyn."  Y  mae  y  rhai  'hyny  yn 
lluosog  ac  addysgiadol.  O  fewn  saith 
milldir  neu  lai  i  Coatesville  ceir  godrau 
y  Welsh  Mountains.  Wrth  fyned 
oddi  yma  i  Philadelphia,  trwy  y  **  Dy- 


ffryn  Mawr,'*  yr  wyf  yn  cael  y  Berwyn 
a'r  Bryn  M^wr.  Rhwng  Philadelphia 
a  Bethlehem  y  mae  y  gledrffordd  yn 
myned  trwy  "  Pen^y-U^m,"  "Gw^m- 
edd,"  a  "  North  Wales,"  Caer  (Che*. 
ter),  yn  y  Caunty  yr  wyf  yn  byw  yn- 
ddo ;  ac  yn  hwn  y  ceir  Taumships 
fel  h)m :  Tredyffryn,  ac  Uwchlan,  a 
Nantmel,  tiroedd  yn  rhan  o'r  Welsh 
Traet  gwreiddiol.  Yn  ymylu  ar  y 
Caunty  yma  y  mae  Trefaldwyn  (Mont- 
gomery),  tua'r  dwyrain  gogleddol ;  a 
Delaware  ar  y  ffin  deheu-ddwyreiniol. 
Yn  y  Caunty  olaf  hwn  y  mae  taumships 
Radnor,  ym  gyfagos  i  Tredyffryn,  Ches^ 
ter  County^  ac  yna  Newtown  ar  y  gor- 
Uewin,  a  Haverford  ar  y  deheu.  Fd 
engraiíft  o'r  cysylltiad  sydd  rhwng  yr 
enwau  hyn  a  Chymru  hoff,  nodaf  mai 
ymfudwyr  o  Hwlffordd,  Sir  Benfro, 
D.  C.«  a  sefydlasant  yn  Haverford  er 
yn  foreu.  Gwelais  gyfrea  o  drethdal- 
wyr  yn  y  tawnship  hwnw,  yn  cynwys 
tua  dau  ddwsm  o  enwau  Cymreig,  ac 
mor  foreu  a  1693.  ^^  gorllewin  o 
Chester  Co.,  ac  heb  fod  yn  mhell  o 
Coatesville,  cawn  Lâncaster  Co.,  ac  yn 
hwn  y  tawnships  canlynol :  Brecknock, 
Lampeter,  Caemanron.  Digon  Cjrm- 
reigaidd.  Hyd  yn  nod  lle  na  cheir 
enw  Cjrmreigaidd  ar  y  tawnship,  can- 
fyddir  yr  ^ŷSr»  yn  amlwg  iawn  yn  yr 
hanes  foreuoi.  Er  engraifft,  y  mae  yn 
gorwedd  rhwng  Coatesville  a  Phila- 
delphia,  ar  y  Pennsylvania  R.  R.,  ddau, 
West  Whiteland  Tawnship  ac  East 
Whiteland  Tawnship,  sydd  yn  liawn  o 
olion  sefydliad  Cymreig  ynddynt  ar  y 
cyntaf.  Enw  yr  heddgeidwad  cyntaif 
yn  hanes  y  tawnships  hyn  oedd  Dafydd 
Jones,  1704-5,  Dysgir  ni  yn  nghyfres 
y  Whiteland  raie,  1715,  fod  llawer  o 
blant  Gwalia  yn  dir-feddianwyr  yno, 
megys  James  Thomas,  Richard  Thom- 
as,  Thomas  James,  Owen  Thomas, 
Lewis  WiUiams,  Evan  Bowen,  Thomas 
Owen,  Llewelyn  Parry,  Dafydd  How- 
ell,  Rees  Hughes,  Rees  Prichard,  Jas. 
Rowlands,  Griffith  PhiUips,  £van  LÌew- 
is.  Cymro  oedd  y  Superuisor  cyntaf 
yma,  sef  James  Thomas,  1714,  a  deng 
mlynedd  yn  ddiweddarach  yr  ydoedd 
Griffith  Howell  yn  y  swydd,  Yn  1711 
sefydlodd   Richard   Thomas  ar  ddam 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Paul  yn  Athen. 


»35 


mawr  o  dir  a  brynodd  gan  WiUiam 
Penn,  a  dechreuodd  werthu  allan  ddarn- 
au  iV  gydgenedl,  gan  eu  cefnogi  hwy 
i  wneyd  iddynt  gartref  yn  ei  ymyl. 
Mab  ydoedd  y  Richard  hwn  i  Richard 
ap  Thomas  a  brynodd  òufff  ndl  o  erwau 
oddìar  yr  enwog  Penn. 

Rhaid  peidio  ychwanegu  at  hyn ; 
agorir  1  faes  rhy  eang.  Heblaw  hyny, 
mater  cenedlaetholy  ac  nid  enwadol^  yw 
peth  fei  hyn.  Bwriadwn  anfon  ysgrif 
i'r  MÇasg  ar  hyny  yn  fuan,  a  thybiwn  y 
bydd  yn  gweddu  yn  well  i  bapyr  wyth- 
nosol  Cymreig,  nag  i  gyhoeddiad  mis- 
ol  yn  perthyn  i  enwad  neillduol. 


PAUL  YN  ATHEN. 


GAN  Y  GOLYGYDD. 


Rhif  IV. 


Cymwysderau  Paul  fel ỳregeihwr  fr 
Atheniaid. 

Yn  awr,  ynte,  mae  Paul,  prií  arwr  y 
diwygiad  roawr  efengylaidd,  wedi  cyr- 
haedd  Athen ;  ac  y  mae  efe  ÿno  ei 
hunan,  heb  gwmpeini  cysurol  a  chyn- 
orthwyol  un  o'i  frodyr.  Mae  y  cyfar- 
wyddwyr  wedi  canu  yn  iach  iddo,  a 
dychwelyd — Silas  a  Timotheus  yn  cy- 
suro  y  praidd  trallodus  yn  Macedonia. 
£bai  Paul,  **  Ni  a  welsom  yn  dda  ein 
gadael  ni  ein  hunain  yn  Athen."  Oedd 
hyn  "yn  dda,"  nid  yn  unig  i'r  eg- 
Iwysi  draw,  er  cael  gwasanaeth  y  brod- 
yr  Silas  a  Timotheus,  ond  hefyd  am 
nad  oedd  neb  ond  ei  hunan  yn  meddu 
ar  y  cymwysderau  angenrheidiol  i  breg- 
ethu  yr  efengyl  yn  y  tath  le  hynodol. 
Yr  oedd  efe  yn  Apostol  y  Cenedloedd, 
ac  yn  benodol  yr  Atheniaid.  Maeat 
yn  bobl  neiUduol,  ac  y  mae  eisiau 
pregethwr  neillduol  iddynt.  Y  mae 
hwn  wedi  ei  gael  yn  Paul.  Os  oedd 
Athen  yn  rhagori  mewn  dysgeidiaeth, 
yr  oedd  y  pregethwr  hwn  yn  rhagori 
yn  gyferbyniol,  er  yn  ei  olwg  ei  hun  yn 
Uai  na'r  lleiaf  o'r  holl  saint*  Mae  dy- 
ben  i'r  pethau  am  dano  yn  Athen  ei 
hunan.  Ehyfedd  ddarfod  i'r  trefniant 
hwn  iddo  fod  ei  hunan  yno  ganlyn 
heb  ddyrysu,  ystormydd   mor  gyíîrous 


o  erledigaeth.  Gallesid  tybied  )m 
flaenorol  y  buasai  y  fath  erledigaeth 
greulawn  yn  taâu  pob  cynllun  i  an- 
nhrefh,  gan  fod  yr  ymosodiadau  gwrth- 
wynebol  yn  dod  mor  sydyn  a  nerthol. 
Modd.  bynag,  ni  allasai  unrhyw  gyn- 
llun  gwreiddiol  fod  yn  gyfanach  ac  yn 
berffeithiach.  Canys  nid  oedd  neb  ar- 
all  o'r  Apostolion  yn  meddu  y  cym- 
wysderau  pregcthwrol  gofynol  i  gyf- 
arch  yr  Atheniaid  yn  y  ddysg  nefol. 
Rhaid  oedd  fod  rhyw  allu  anweledig 
yn  cyfarwyddo  symudiad  doeth  fel  hwn, 
neu  ynte  rhaid  ei  benodi  i  gydymffurf- 
iad  greddfol  â  deddfau  y  byd  ysbrydol, 
yn  debyg  fel  a  welir  mewn  gweith- 
rediad  yn  symudiadau  creaduriaid  as- 
gellog  ymfudol,  ar  wahanol  dymorau  y 
flwyddyn,  pan  y  gwnant  symudiad  o'r 
naill  hinsawdd  i'r  Ilall.  Beth  gan 
hyny  oeddynt  y  cymwysderau  ynddo 
ef,  Paul,  i  anerch  yr  Atheniaid  byd-en- 
wog? 

Yn  mlaenafy  nodwn  argraffiadau  bareu 
oes,  Ganwyd  a  dygwyd  ef  i  fyny  yn 
Tarsus,  yn  Cilicia.  Yr  oedd  yn  lle 
manteisiol  i  dderbyn  argraffiadau  nat- 
ur,  ac  i  dderbyn  ei  haddysg.  Yr  oedd 
yr  amgylchiadau  yn  cynwys  amryw- 
iaethau  golygfeydd  ysblenydd — yr  oedd 
rhuad  y  môr  a  sisial  y  ífrydiau  yn  y 
clyw — yr  oedd  arucheledd  y  creig- 
fynyddau,  a  hyfwynder  gostyngedig  y 
bryniau  yn  y  golwg.  Yn  y  parth  hwnw 
yr  oedd  yr  hinsawdd  yn  dyroherus,  a'r 
tymorau  yn  dilyn  eu  gilydd  gyda  rhe- 
oleidd-dra  a  graddoldeb  a  berai  i  gyn- 
yrch  y  ddaear  darddu  a  thyfu  yn  y 
modd  tlysaf.  Ymlonai  yr  adar,  chwif- 
iai  yr  awelon  yn  y  modd  dymunolaf ; 
yr  oedd  ceinder  y  bychàn  ac  aruthredd 
y  mawr  yn  bresenol.  Yr  oedd  hoew- 
der  y  buan  a  syrthni  yr  araf  yno — 
mewn  gair,  yr  oedd  amgylchedd  Tar- 
sus  megys  amgueddfa  fawr  yn  cynwys 
pob  rhyw  geinion  a  phrydferthion  a 
fedd  natur,  bron  yn  ddihafal.  Yn 
nghanol  y  golygfeydd  a*r  swynion  hyn 
agorodd  y  bachgen  Saul  ei  Iygaid  am  y 
tro  cyntaf.  Nid  oedd  y  llygaid  a  ed- 
rychai  yn  graff  ar  y  cyngor  wedi  hyny 
yn  gallu  bod  yn  ddisylw  iddynt,  ac  nid 
oedd  y  glust  y  disgynodd  ami  y  Ilef 
megys  o'r  nef  yn  medru  bod  yn  gaued- 


Digitized 


byGoogle 


236 


Paul  yn  Athen. 


[Tachwedd, 


ig  i*r  lleisiau  amrywiol  a  pherorol ;  ac 
nid  oedd  y  galon  ag  a  brofodd  ei  hun- 
an  mor  dyner  ac  mor  barod  i  gydym- 
deimlo,  yn  gailu  bod  yn  ddìdeimlad  i'r 
dylanwadau  amgylch^mol.  Eto,  fel 
prawfìon  na  threuliodd  natur  ei  hadd- 
ysgiaeth  yn  ofer  ar  y  bachgen  hwn, 
nodwn  y  cyfeiriadau  mynych  at  natur, 
ei  gwrthddrychau  a'i  deddfau,  a  geir 
yn  ysgrifeniadau  Paul,  yr  Apostol.  Y 
fath  ddefnydd  a  wneir  ganddo  o*r 
gronyn  gwenith  ! — yn  marwolaeth  y 
cyfryw  yn  rhoddi  bywyd  i*r  eginyn 
newydd,  y  gwel  bosiblrwydd  yr  adgyf- 
odiad  o'r  bedd.  Yn  y  gwahaniaeth  a 
welir  rhwng  seren  a  seren  mewn  gogon- 
iant,  y  darllena  urddas  cymharol  y  cad- 
wedigion.  Yn  yr  olewydden  yr  hon 
oedd  wyllt  wrth  naturiaeth,  y  gwel  al- 
wad  y  Cenedloedd ;  ac  yn  nhywod  y 
môr  gwel  rif  y  rhai  cadwedig.  Pwy 
ond  dyn  o'i  brofiad  ef  allasai  bregethu 
dysgeidiaeth  natur  mor  ardderchog  ag 
y  gwnaeth  ef  i  bobl  Lystra  ?  Daliodd 
wersi  y  greadigaeth  ger  eu  bron  wrth 
ddweyd  am  Dduw  jm  yr  oesoedd  gynt 
yn  goddef  i'r  holl  genedloedd  fyned  yn 
eu  ffyrdd  eu  hunain.  Pwysleisiodd  yn 
dda  yr  adnod  hon  :  '*  Er  hyny  ni  ad- 
awodd  efe  mo  hono  ei  hun  yn  ddidyst, 
gan  wneuthur  daioni,  a  rhoddi  gwlaw 
o^r  nefoedd  i  ni,  a  thymorau  ffrwyth- 
lawn,  a  llenwi  eich  calonau  â  lluniaeth 
ac  a  llawenydd."  Mae  ei  ysgrifeniad- 
au  yn  dryfrith  o  gyfeiriadau  at  ddysg- 
eidiaeth  natur. 

Yma  rhaid  i  ni  droi  dalen.  Beth 
oedd  cymeriad  trigolion  Tarsus?  Beth 
oedd  eu  moesau  ?  Beth  ocdd  y  drych 
a  welai  Saul  ieuanc  yn  y  cyfeiriad  hwn  ? 
Ow,  ar  wahan  i'r  luddewon,  pagan- 
iaeth  a  ffynai !  Nid  yn  ddi-len,  mae 
yn  wir,  fel  yn  y  dwyrain,  ond  yn 
gwisgo  am  dano  fantell  deg.  Cymer- 
iadau  y  bobl  oeddynt  fel  beddau  wedi 
eu  gwyn-galchu.  Ceid  Tarsus  yn  ddi- 
arebol  am  ei  drygioni.  Yr  oedd  y 
Dalaelh  yn  un  o  driawd  adnabyddus  y 
cyn-oesau,  fel  lleoedd  anfpesol.  Lle- 
oedd  a  fantellant  ddrwg  gyda  ffug- 
foesgarwch  a  dysgeidiaeth  ydynt  bob 
amser  y  lleoedd  gwaethaf.  Yr  oedd 
Tarsus  yn  ddau  for  gyfaríod — moroedd 
llygredigaeth  y  Dwyrain  a'r  Gorllewin. 


Yno  y  gwelid  gwynebau  dyeithr  eîlun- 
dduwiau  Persia,  yr  Aipht  a  Groeg.  O 
dan  yx  un  gronglwyd  yr  oedd  Duw  a 
Mammon.  Gerllaw  yr  oedd  llechi  cyf- 
raith  natur ;  yn  nes  adref  yr  oedd 
Uechî  traddodiadau,  philosophi  a  g^wag 
dwyll.  Oddi  draw  yr  oedd  y  Uef 
ddystaw  fain  ;  yn  nes  î'r  glust  yr  oedd 
dadwrdd  gwag  bleserau.  Onid  oedd 
)mo  ysgol  athropol  ?  Oedd — un  en- 
wog,  fawr ;  ond  mynegfys  oedd  ei  dy^ 
yn  cyfeirio  i'r  ffordd  lydan.  Llydan 
oedd  ei  phorth,  ond  yn  arwain  llawer  i 
ddistryw.  Ei  dysgyblion  oeddynt 
ílaenoriaid  gwag-chwareuon  y  ddinas. 
Pwy  welaf  yn  mhlith  y  boneddigion 
draw  yn  y  chwareudai  ?  Onid  athraw- 
on  y  coleg  athronyddol  ?  Pwy  a  grea 
asbri  yr  uchel-wyliau  ?  —  onid  gwyr 
gwyn-wisgoedd  yr  allorau  ?  Trown  tua 
chymydogaeth  y  porthladd  \  yma  y 
dadlwythir  nwyddau  heblaw  cynyrch  y 
tir  a  rhoddion  anian  deg.  Os  y  llong- 
au  a  hwylient  yno  trwy  gymorth  awel- 
on  Duw,  hwyliai  llawer  o'r  mordeith- 
w)rr  yno  trwy  rym  "  pob  awel  dysgeid- 
iaeth.'.*  Rhyfedd  y  ffaith,  yn  y  Ue  hwn 
y  dygwyd  i  fyny  Paul,  Apostoi  mawr  y 
Cenedloedd.  Golygfeydd  o'r  natur  a 
nodwyd  gyfarchent  ei  lygaid  yn  moreu 
ei  oes.  Glenydd  o'r  fath  a  gyfyngai 
led  afon  ei  grefydd  a'i  fywyd  boreuol ! 
Megys  gerddi  bychain  yn  nghanol  an- 
ialwch  garw,  oedd  yr  aelwydydd  lu- 
ddewig  a'r  synagog,  yn  Tarsus.  Nid 
y  mwyaf  di-nod  oedd  yr  ardd-ael?ryd 
ar  ba  un  y  magwyd  y  gwr  ifanc  yr  oedd 
y  nefoedd  a'i  llygaid  arno.  Hardd  a 
theg  yr  olwg  oedd  y  planhigyn  hwn,  er 
mewn  tir  estronol,  ac  yn  mhell  o'i  hin- 
sawdd  naturiol.  Siriol  yr  ymddad- 
blygai  o  dan  gysgod  cedrwydd  ei  rieni 
crefyddol.  Aml  y  gwelid  ei  ddwylaw 
tyner  yn  troi  dalenau  cysegredig  yr 
Ysgrythyr  Lân.  Ai  tybed  na  ddisgyn- 
odd  ei  lygaid  ar  y  geiriau  jm  yr  ail 
Salm,  '*  Cusenwch  y  Mab  rhag  iddo 
ddigio,"  a'r  geiriau  hyny  yn  Ësaiah, 
'*  Yna  y  daw  allan  wialen  o  gyff  Jesse, 
a  blaguryn  a  dyr  o'i  wraidd  ef."  Ai 
tybed  na  thynwyd  ei  sylw  gan  y  bro- 
phwydoliaeth  hono,  **  Cenedloedd  hef- 
yd  a  rodiant  at  dy  oleuni,  a  brenin- 
oedd  at  ddysgleirdeb  dy  ddyfodiad?" 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Paul  yn  Athen, 


«37 


Eithaf  posibl ;  ond  bachgen  ydoedd 
efe  eto,  ac  fel  bachgen  y  llefarai,  ac  fel 
bachgen  y  deallai.  Derbyn  argraíliad- 
au  yn  y  t^rmor  hwn  yr  ydoedd  o  wrth- 
ddrychau,  dygwyddiadau  affeithiau  i'w 
cofio,  a  myfyrio  arnynt  ganddo  ar  ol 
hyn.  Gosodid  i  lawr  yn  awr  sylfeini  ei 
gymeriad — ei  haenau  dyfnaf  a  ymffurf- 
ient.  Ac  jrr  ydym  bron  yn  sicr  ygwel- 
wn  argraffiadau  boreuol  yn  tori  allan 
yn  y  darlun  cyffrous  o'r  byd  cenedlig  a 
geir  yn  yr  Epistol  at  y  Rhufeiniaid. 
Credwn  nad  allasai  efe  ddeall  cyflwr  yr 
Atheniaid  mor  drwyadl,  teimlo  mor 
ddwys  drostynt,  ac  ymawyddu  mor 
angerddol  am  eu  goleuo,  oni  buasai  ei 
wybodaeth  gynt  o'r  byd  cenedlig.  Fel 
mae  pob  gwlad  yn  cario  ei  hinsawdd  ei 
hun,  er  chwyrndroi  o*r  ddaear  drwy  y 
gwagle,  felly  cariai  Paul  hinsawdd  foes- 
ol  Tarsus  yn  awyrgylch  ei  feddwl  trwy 
ei  holl  syroudiadau  fel  Pharisead  a 
Christion. 

Y  mae  wedi  cael  sylwi  arno,  fod  di- 
wygwyr  yn  fynych  yn  cael  eu  codi  yn 
mynwes  y  cyfundraethau  neu  y  credo- 
au  y  byddont  wed'yn  yn  eu  dinystrio. 
Luther  a  ddygwyd  i  fyny  yn  Babydd  ; 
Jesuitiad  ydoedd  Paschal ;  parsonîaid 
yn  Êglwys  Loegr  ydoedd  Wesley  a 
Whitefield.  Yn  gyffelyb  y  bu  gyda 
PauL  Efe  yr  hwn  a  ddaeth  yn  brif  el- 
yn  athroniaeth  ac  eilun-addoliaeth  y 
Cenedloedd,  a  dreuliodd  ddyddîau  ei 
ìeuenctyd  yn  cael  ei  amgylchu  gan  ar- 
ferion  a  seremoniáu  paganaidd. 

Sylwer  ar  gymwysderau  Paul  yn  ei 
aädysg, 

Dacw  y  gwr  ieuanc  a  elwir  "  Saul," 
yn  Jerusalem,  wrth  draed  Gamaliel, 
doctor  dysgedig  o'r  gyfraith,  ac  athraw 
parchedig  yn  ysgol  Hillel.  Nodwedd- 
id  Gamaliel  gan  ryddfrydigrwydd 
barn.  Fel  Pharisead  yr  oedd  yn  selog 
dros  draddodiadau  y  tadau,  eto  ni 
feddai  ddim  o  gulni  rhagfarnlíyd  Sham- 
mai,  sylfeinydd  ysgol  enwog  arall. 
Tystir  ei  fod  hyd  yn  nod  yn  caniatau 
iV  ddysgyblion  fyfyrio  llenyddiaeth 
baganaidd.  Y  mae  rhyddfrydigrwydd 
ei  deimladau  yn  amlwg  yn  ei  araeth  o 
flaen  y  Sanhedrim.  Y  farn  gyffredin 
yw  ei  fod  yn  ddyn  ardderchog,  syn- 
wyrol,     meddylgar    a  chrefyddol— yn 


ddigon  call  i  beidio  fiurfio  bam  fr)rsiog 
ar  unrhyw  bwnc — yn  ddigon  ffyddiog 
i  greduyn  Uwyddiant  y  gwirionedd, 
beth  bynag  y  rhwystrau.  Wrth  draed 
y  dysgawdwr  enwog  hwn  y  bu  Saul  am 
flynyddau  lawer ;  a  thystia  ysgrifenwyr 
profedig  a  edrychant  i'r  mater  yn  ngol- 
euni  hanesyddiaeth,  nad  allasai  neb  fod 
yn  fwy  cymwys  i  fod  yn  athraw  iddo. 
Ac  wrth  i  ni  geisio  cael  allan  natur  y 
ddysgeidiaeth  a  dderbyniodd,  y  mae  o 
bwys  i  ni  gofio  nodweddau  ei  athraw 
hyglodus.  Tebygol  i  lygaid  llariaidd 
ac  ymadroddion  mwynion  ei  athraw 
larieiddio  llawer  ar  hywylltedd  ei  frwd- 
frydedd,  a  thymeru  peth  ar  danbeid- 
rwydd  ei  sel  Phariseaidd — cymedroli  a 
sobreiddio  ei  syniadau,  a  hau  yn  ei  nat- 
ur  rai  hadau  rhyddfrydig.  Rhai  o  brif 
bynciau  ei  efrydiaeth  oeddynt  ddeddf- 
au  a  rheolau  deongliaeth  Ysgrythyrol ; 
teithi  yr  Hebraeg  a'r  Groeg ;  ffurfiau 
dadleuaeth  a  rhesymeg;  traddodiadau 
y  tadau ;  esboniadau  Ysgrythyrol ;  cyn- 
wysiad  ac  awduriaeth  yr  Ysgrifeniadau 
Sanctaidd — y  cwbl,  yn  ddiarwybod 
iddo,  yn  ei  gymwyso  i  fod  yn  Apostol 
y  Cenedloedd.  Mor  wasanaethgar 
iddo  oedd  ei  wybodaeth  o'r  iaith  Roeg, 
ac  o  lenyddiaeth  baganaidd,  yn  gystaí 
ag  o'r  pynciau  eraill,  wrth  anerch 
doethion  Athen  a'u  cyfíelyb. 

Cymwyswyd  Paul  yn  neiUduol  i  fod 
yn  bregethwr  i'r  Atheniaid  yn  gystal 
ag  i'r  cenedloedd  yn  gyffredinol,  yn  ei 
droedigaeth  ryfeddoL 

Eiddo  y  genedl  luddewig  oedd  yx 
hen  oruchwyliaeth  —  dewiswyd  hwy  i 
fod  yn  bobl  neillduedig  i  Dduw ;  an- 
rhydeddwyd  hwy  ä  breintiau  rhagorol ; 
ond  eto  yr  oedd  hyn  oll  er  cyrhaedd 
amcanion  eangach  eu  terfynau.  Dwyf- 
ol-Iywodraeth  ydoedd  y  drychfeddwl 
gwreiddiol  yn  Ilywodraethiad  plant 
dynion.  Yn  y  wedd  uniongyrchol 
hon  y  cynygiwyd  Ilywodraeth  i  Israel 
gyntaf.  Yr  oedd  cynddelw  crefydd 
eangach  yn  nghyfansoddiad  y  gyfìm- 
draeth  luddewig.  Yr  oedd  y  pro- 
phwydoliaethau  mewn  gwewyr  esgor 
ar  amser  gwell.  Swm  a  sylwedd  yr 
hen  gyfamod  oedd  y  Messiah,  yr  hwn 
oedd  i  fod  yn  lachawdwr  hyd  eithaf  y 
ddaear.     Ei  bortreadu  a'i  ragfynegi  ef 


Digitized 


byGoogle 


•3» 


Paul  yn  Athen, 


[Tachwcdd, 


oedd  prif  swydd  a  dyben  yr  aberthau 
a'r  seremoniau.  Os  felly,  yr  oedd  lu- 
ddewiaeth  yn  rhy  gul  i  arfaethau  gras- 
ol  Duw  tuag  at  y  byd.  Tr  luddewon 
yr  oedd  y  grefydd  genedlaethol  hon  yn 
rhy  eang  ei  therfynau.  Ni  allent  fedd- 
wl  fod  ganddi  yr  un  neges  i'w  chyf- 
lawni  tuag  at  y  byd  llydan.  Os  oedd 
y  Messiah  i  ddod,  yr  oedd  hwnw  i  fod 
yn  Flaenor  ac  yn  Frenin  iddynt  hwy. 
Os  oedd  i  deyrnasu  amynt,  yr  oedd  i 
deymasu  yn  dymorol  yn  unig,  Gwel- 
wn  yr  ysbryd  cul  hwn  yn  dangos  ei 
hunan  yn  sectau  y  genedl — yn  arbenig 
y  Phariseaid.  Ymffrostient  hwy  yn  eu 
neiUduaeth.  Gwnai  Saul  ddadwrdd 
felly.  £i  fost  oedd  ei  fod  wedi  cael 
enwaedu  arno  yr  wythfed  dydd,  o  gen- 
edl  Israel,  o  Iwyth  Benjamin,  yn  Heb- 
rcwr  o'r  Hebreaid,  yn  ol  y  ddeddf  yn 
Pharisead,  yn  ol  sel  yn  erlid  yr  eglwys, 
yn  ol  y  cyfiawnder  sydd  yn  y  ddeddf 
yn  ddiargyhoedd.  Y  mae  swn  cyf- 
yngu  ac  ymneiUduo  trwy  yr  hoU  restr, 
a  gwelwn  y  cylch  yn  dyfod  yn  gyfyng- 
ach  yn  barhaus  nes  dyfod  ato  ef  ei  hun 
Yr  oedd  ymysgaroedd  cariad  y  grefydd 
luddewig  yn  ymlapio  ati  ei  hun  yn  hy- 
trach  nag  yn  gogwyddo  dim  at  ymhel- 
aethiad.  Mynal  ei  phlant  fyrhau  cort- 
)mau  ei  phreswylfeydd ;  ac  yn  benaf  o 
bawb  yn  y  gwaith  hwn  yr  oedd  Saul  o 
Tarsus.  A  phan  yr  oedd  Cristionog- 
aeth  yn  meiddio  rhoddi  ei  Uaw  yn  ag- 
os  i'r  terfynau  a  roddasai  y  tadau,  ni 
wnai  dial  Uai  nag  erHd  y  tro.  Pan 
oedd  dylanwad  ymhelaethol  y  gyíiin- 
draeth  efengylaidd  a  darddodd  allan 
yn  nhiriogaeth  luddewiaeth  yn  bygwth 
gwneyd  yr  hen  derfynau  yn  gyd-was- 
tad  â'r  liawr,  dacw  Saul  ar  y  ffordd  i 
Damascus,  gyda  Uythyrau  oddiwrth  yr 
archoffeiriad,  301  rhoddi  awdurdod,  fel 
06  cai  efe  neb  o*r  ffordd  hono,  nagwyr 
na  gwragedd,  y  gaUai  efe  eu  dwyn  hwy 
yn  rhwym  i  Jerusalem.  Ond — ond — 
dyma  derfyn  ar  ei  erUd  ef.  Dyma  fawr 
oleuni  o'r  nef — dyna  lais — dyna  ofyn- 
iad  am  reswm  dros  y  fath  ymddygiad. 
Ond  nid  oedd  rheswm  !  "  Arglwydd, 
beth  a  fyni  di  i  mi  ei  wneuthur  ?"  oedd 
yr  atebiad  bendigedig.  Y  mynyd 
byth-gofiadwy  hwnw  yr  ysgubwyd  ym- 
aith  acalfa  Saul  gan  rym  Uifeiriant  gras- 


ol  efengyl  hedd.  Y  mae  y  gwrthwjrn- 
ebwr  ar  lawr — aeth  ef  ei  hun  gyda'r 
Uifeiriant.  Gyda  h^m  mae  wedi  dod 
yn  frawd  yn  y  frawdoUaeth  fechan — 
"Y  brawd  Saul,*'  ebe  Ananias.  Yn 
awr  torodd  argae  teimladau  yr  hen  er- 
Udiwr,  gan  ymUfo  aUan  yn  nghwrs 
rhediad  afon  iachawdwriaeth.  Dyna 
oedd  yn  ei  boeni  beUach,  ei  fod  wedi 
erUd  eglwys  Dduw — ddarfod  iddo  fod 
mor  ffol  a  rhyfygus  a  sefyU  ar  ffordd 
trefn  fawr  Duw  i  achub  y  byd.  O,  gul- 
ni,  wedi  ei  ddryUio !  O,  ras  mawr, 
wedi  ei  amlhau  !  A  feiddia  neb  amheu 
nad  oedd  y  person  hwn  yn  Uestr  ethol- 
edig  i  ddwyn  enw  y  gwir  Dduw  ger 
bron  y  Cenedloedd,  a  breninoedd,  a 
phlant  Israel,  ac  i  sefyU  gyda  yr  un  neg- 
es  ger  bron  yr  Atheniaid  ar  Areopa- 
gus?  Pwy  allasai  fod  mor  gymwys  i 
gyfarch  pobl  mor  falch,  hunanol,  ym- 
neiUduol,  rhagfarnUyd — ^ac  i  ddyweyd 
wrthynt  am  ryddid  gweU,  nag  efe  yr 
hwn  oedd  unwaith  yn  Pharisead,  ond 
)m  awr  yn  Gristion  ? 

Ychwanegwn  un  cymwysder  araU  a 
welwn  yn  Paul  fel  pregethwr  i*r  Athen- 
iaid.  Hwnwydyw  ei  brofiad  o  danyr 
erledigaeth  yn  Macedonia,  ar  ei  daith 
tua  thir  Groeg,  *'  Gan  wybod  fod  prof- 
iad  eich  ffydd  yn  gweithredu  amyned" 
— pwyU.  Gweithredodd  profiad  ffydd 
yr  Apostol  yn  ei  ddyoddefiadau  a'i  laf- 
ur  dirfawr  yn  Macedonia,  amynedd, 
goddefgarwch.  Yr  oedd  arao  ef  angen 
amynedd,  yn  neiUduol  yn  Athen,  os 
cymerwn  ni  amynedd  i  dybio,  mewn 
rhan,  pwyU  ac  arafwch.  Yr  oedd  tan- 
beidrwydd  ei  sel  yn  tueddu  i'w  gario 
yn  rhy  beU  yn  eofndra  ei  ymosodiadau 
ar  deyrnas  y  tywyUwch.  Yr  oedd  ei 
yni  rhyfeddol  yn  peri  iddo  fyned  i 
drafferth  a  helbul  weithiau.  Yn  Athen 
yr  oedd  galwad  am  arafwch,  ystyriaeth 
a  phwyU  mawr  wrth  geisio  cael  sylw 
pobl  o'r  fath  ag  oedd  yno  at  wirionedd- 
au  oeddynt  mor  ddyeithr  iddynt.  Ac 
ond  ì  ni  sylwi  yn  fanwl  ar  ei  symudiad- 
au  olynol  yn  Atheni  ni  aUwn  lai  na 
rhyfeddu  at  ei  ddoethineb,  ei  bwyU,  a'i 
ochelgarwch,  wrth  agoryd  ei  enau  i'w 
hanerch.  Mae  ei  fedrasrwydd  yn  y 
modd  hwn  yn  gynUun  o  ddoethineb 
pregethwrol. 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Y  Beibl. 


«39 


Ni  ymhelaethwn  ar  y  mater  d^^dor- 
ol  hwn ;  hyderwn  ein  bod  wedi  cyn- 
orthwyo  y  darllenydd,  i  ryw  raddau,  i 
weled  a  chydnabod  cymwysderau  ar- 
dderchog  yr  Apostol  fel  pregethwr  i'r 
Atheniaid. 


«  FY  MAM  YW,  DOED  A  DDELO." 

Mordwyo  wnes  o  Gymru  gu, 

Dros  li'  o  hylif  donau, 
I  wlad  Americ'  fawr  ei  bri, 

A'i  Uu  o  ryfeddodau  ; 
Ond  nid  rhy  bell  i  gofio  pwy 

Rhag  clwy'  gynt  fu'n  fy  ngwylio, 
Mae  gwadu  hon  rhy  anhawdd  mwy, 

"  Fy  mam  yw,  doed  a  ddelo." 

Pan  oeddwn  gynt  o  fewn  fy  nghryd, 

Rhyw  fyd  bach  oeddwn  iddi, 
Gylchdroai  yn  ei  chalon  glyd, 

Rhy  ddrud  i  neb  fy  mhrynu  ; 
Gweddiai  uwch  fy  nghyrliog  ben, 

Ar  Nen  i'm  tyner  gofìo, 
Daeth  hon  i  minau'n  frawddeg  wen, 

"  Fy  mam  yw,  doed  a  ddelo." 

Os  cryf  a  nw)rfus  wyf  yn  awr, 

Fel  cawr,  'nol  crwydro  ymaith, 
'Rwy'n  cael  fy  nghuro  ambell  awr 

I  lawr  gan  donau  hiraeth, 
Am  wel'd  siriolaf  wedd  yr  hon 

O'i  bron  y  bum  yn  sugno, 
A  dyma  iaith  fy  nghalon  gron, 

*'  Fy  mam  yw,  doed  a  ddelo." 

Pan  fyddo  athrawiaethau  gau 

Yn  gwau  o  gylch  fy  nghlustiau, 
Gan  geisio  hudo'm  bywyd  brau 

Dan  iau  rhyw  goeígrefyddau, 
Ei  grymus  gyngor  hi  a  bâr 

Yn  gardod  rhag  eu  coelio» 
Am  hyn  fy  nghalon  byth  a'i  câr, 

"  Fy  mam  yw,  doed  a  ddelo." 

Mi  garwn  fyw  a  dod  yn  ol, 

I  gôl  hen  Gymru  anwyl, 
Er  cael  un  cusan  ar  ei  grudd 

C)m  bydd  oer  ddydd  ei  harwyl ; 
Ond  os  ei  hysbryd  'hed  i'r  nen, 

Uwchben  ei  bedd  gwnaf  wylo, 
Gan  sibrwd  hyn  raewn  cywair  lleddf, 

**  Fy  mam  sydd  yma'n  huno." 

Coalburghy  O.  G.  H.  (Afalwy.) 


Y  BEIBL-dAHGE.) 

[CYFIBITHIAD.] 

Y  Beibl  ydyw  llyfr  y  bywyd,  wedi  ei 
ysgrifenu  er  addysgiaeth  ac  adeilad- 
aeth  yx  hoU  oesoedd  a  chenedlaethi- 
au.  Nid  oes  neb  ag  sydd  wedi  gweled 
a  theimlo  ei  ddwyfol  degwch  a'i  allu, 
a  gyfnewidiai  yr  un  gyfrol  hon  am  holl 
lenyddiaeth  y  byd.  Dim  ond  tragy- 
wyddoldeb  ei  hun  a  all  ddatguddio  hel- 
aethder  ei  ddylanwad  er  daioni.  Mae 
y  Beibl,  fel  person  a  gwaith  ein  Hiach- 
awdwr,  yn  gyfranog  o'r  ddwy  natur  yn 
ei  gymeriad  a'i  amcan — y  tragywydd- 
ol  bersonol  Air  Duw  "a  wnaethpwyd 
yn  gnawd,"  a  holl  gyflawnder  y  Duw- 
dod,  a  dynoliaeth  ddibechod  a  unwyd 
am  b^rth  mewn  un  person.  Felly  pri- 
odol  y  gellir  dweyd,  i  lefaredig  air 
Duw  ddyfod  yn  gnawd  yn  y  Beibl.  Y 
mae  gan  hyny  oli  yn  ddwyfol,  ac  eto 
oll  yn  ddynol,  o'r  dechreu  i'r  diwedd. 
Trwy  len  y  llythyren  y  gwelwn  ogon- 
iant  tragywyddol  wirionedd  Duw.  Y 
mae  y  dwyfol  a'r  dynol  yn  y  fieibl  yvk 
dal  cyffelyb  berthynas  i'w  gilydd  ag 
ydynt  yn  mherson  Crist — ^yn  anghy- 
mysgedig,  eto  yn  anwahanadwy  unol, 
ac  yn  cyfansoddi  ond  un  bywyd,  yr 
hwn  a  enyn  fywyd  yn  nghalon  yr  hwn 
sydd  yn  credu.  Wrth  edrych  amo  yvk 
unig  fel  cyfansoddiad  dynol  neu  len- 
yddol,  y  mae  y  Beibl  yn  llyfr  rhyfedd- 
ol,  ac  heb  ei  gyffelyb.  Ni  rydd  holl 
lyfrgelloedd  duwinyddiaeth,  athron- 
iaeth,  hanesiaeth,  hynafìaeth,  bardd- 
oniaeth,  cyfraith  a  llywodraeth,  ddigon 
o  ddefnydd  i  drjrsor  mor  werthfawr  o'r 
gemau  mwyaf  dewisol  o  athrylith  ddyn- 
ol,  doethineb,  a  phrofiad.  Cynwysa 
weithiau  tua  deugain  o  awdwyr,  yn 
cynrychioli  eithafion  cymdeithas,  o  or- 
sedd  y  brenin  i  fad  y  pysgotwr.  Ys- 
grifenwyd  ef  yn  ystod  yr  amser  hir- 
faith  o  un-deg-a-chwech  o  ganrifoedd, 
ar  lanau  y  Nilus,  yn  anialwch  Arabia, 
yn  ngwlaíd  yr  addewid,  yn  Asia  leiaf, 
yn  Groeg  glasurol,  ac  yn  Rhufain  Ym- 
erodrol.  Dechreua  gyda'r  cread  ;  di- 
wedda  gyda'r  gogoneddiad  terfynol, 
wedi  darlunio  yr  holl  raddau  yn  y  dad- 
blygiad  o  Dduw  ac  ymddadblygiad  ys- 
brydol  dyn.     Defnyddia  bob  math  o 


Digitized 


byGoogle 


340 


Pa  beih  a  Bfawfy  Ffigyrau. 


[Tachwedd, 


gyfansoddiad  llenyddol ;  esgyna  i'r 
uchelderau  uchaf,  a  disgyna  i  ddyfn- 
deroedd  iselaf  dynoliaeth  ;  mesura  hoU 
sefyllfaoedd  a  chyflyrau  b)rwyd.  Y 
mae  yn  adnabyddus  a  phob  gofid  a 
f)hob  gwae  ;  cyífyrdda  ä  hoU  dannau  y 
teimlad  ;  cynwysa  fywgraffiad  ysbrydol 
o  bob  calon  dd^mol ;  y  mae  yn  gym- 
wys  i  bob  dosbarth  o  gymdeithas ;  gell- 
ir  ei  ddarllen  gyda'r  un  dyddordeb  ac 
elw  gan  y  brenin  yn  ogystal  a'r  car- 
dotyn,  gan  )rr  athronydd  yn  gystal  a'r 
plentyn.  Y  mae  mor  gyífredinol  a'r 
hil  ddynol,  ac  yn  cyrhaedd  tu  draw  i 
derfynau  amser,  i  mewn  i  dirìogaethau 
annherfynol  tragywyddoldeb.  Y  mae 
hyd  yn  nod  y  crynodeb  anghydmarol 
hwn  o  ragoriaethau  dynol  yn  cyfeifio  at 
ei  gymeriad  a'i  wreiddioldeb  dwyfol, 
fel  y  mae  hoU  berffeithrwydd  dynol- 
iaeth  Crist  yn  dystiolaeth  o'i  ddwyfol- 
deb. 

Ond  y  Beibl  yn  gyntaf  a  dìweddaf 
yw  llyfr  crefydd.  Dangosa  yr  unig 
wir  gyffredinol  a  hollol  grefydd  Duw, 
yn  ei  gyrfa  ddarpariadol  neu  dyfiant 
dan  oruchwyliaeth  y  gyfraith  a'r  add- 
ewid,  yn  gystal  a'i  chwblhad  dan  or- 
uchwyíiaeth  yr  efengyl ;  yn  grefydd  yr 
hon  sydd  wedi  ei  bwriadu  i  lyncu  yn 
hollol  holl  grefyddau  y  byd.  Siarada 
wrthym  fei  bodau  anfarwol  ar  y  pync- 
iau  aruchelaf,  godidocaf,  a  mwyaf  pwys- 
fawr  a  all  hawlio  ein  sylw,  a  chydag 
awdurdod  ag  sydd  yn  hollol  anwrth- 
wyneboi.  Gall  hyfforddi,  adeiladu, 
rhybuddio,  dychrynu,  Uonyddu,  Uoni, 
a  chefnogi,  yn  wahanol  i  unrhyw  lyfr 
arall.  Gafaela  mewn  dyn  yn  nyfh- 
deroedd  cuddiedig  ei  gyfansoddiad  de- 
allol  a  moesol,  ac  yn  myned  hyd  at  f^rw 
yr  enaid,  ac  at  y  man  dirgelaidd  hwnw 
ag  sydd  yn  ei  g^rsyUtu  â'r  byd  anwel- 
edig,   ac  ä  Thad    yr  ysbrydoedd. 

Gweithreda  fel  lefain  oll-dreiddiol  ac 
oU-ffurfnewidiol  ar  bob  cyneddf  y 
meddwl,  ac  ar  bob  cynhyrfiad  y  galon. 
Y  mae  yn  cyfoethogi  y  cof,  yn  dyrch- 
afii  y  rheswm,  yn  bywhau  y  dychymyg, 
yn  cyfarwyddo'r  fam,  yn  cyffroi  y 
serchiadau,  yn  Uywodraethu'r  nwydau, 
yn  bywiogi'r  gydwybod,  yn  nerthu  yr 
ewylíys,  yn  enyn  fflam  sanctaidd  ffydd, 
gobaith,  a  chariad.    Y   mae  yn  puro. 


urddasoH,  ac  yn  sancteiddio  yr  hoU 
ddyn,  ac  yn  ei  ddwyn  i  fywiol  undeb  â 
Duw.  GaU  nid  yn  unig  oleuo,  diwyg- 
io,  a  gweUa,  ond  hefyd  ail-eni  a  chreu 
o  newydd,  a  chyn^rrchu  effeithiau  a  or- 
weddant  yn  mhell  tu  hwnt  i  allu  ath- 
ryUth  ddynol. 

Y  raae  ganddo  oleuni  i'r  daU,  nerth 
i'r  gwan,  ^nnborth  i'r  newynog,  diod 
i'r  sychedig;  y  mae  ganddo  gyíiw- 
wyddyd  mewn  gorchymyn  neu  esiampl 
i  bob  amgylchiad  mewn  bywyd,  cysur 
yn  mhob  tristwch,  ac  enaint  i  bob 
clwyf.  O  hoU  lyfrau  y  byd,  y  Beibl 
yw  yr  unig  un  nad  ydym  b)rth  yn  blino 
amo,  ond  yn  ei  edmygu  a*i  gani  yn 
fwy  po  fwyaf  fyddwn  yn  ei  ddefnydd- 
io.  Fel  y  perl  teifl  ei  lewyrchiadau  i 
bob  cyfeiriad ;  neu  fel  y  ffagl,  po  fwyaf 
3rr  ysgydwir  hi,  mwyaf  oU  yt  )rmddys- 
gleiria.  Y  mae  fel  U)rsieuyn  iachaol, 
po  galetaf  y  gwesgir  ef  pereiddiaf  oll 
yw  ei  arogl.  Y  fath  fendith  annhraeth- 
adwy  )rd)rw,  fod  y  trysor  anhysbyddad- 
wy  hwn  o  ddwyfol  wirionedd  a  chysur 
yn  awr  yn  gyrhaeddadwy,  heb  gyfnew- 
idiad  pwysig,  bron  i  bob  cenedl  ar  y 
ddaear,  yn  eu  hiaith  eu  hun,  ac  o  leiîtf 
yn  y  gwledydd  Protestanaidd,  hyd  yn 
nod  i'r  dyn  a'r  ddynes  mwyaf  daros- 
tyngedig,  a  fedrant  ddarllen  !  Elo,  yr 
ydym  yn  croesawu  pob  ymgais  i  agor 
meddwl  y  Uyfr  hwn,  yr  hwn  sydd  ddi- 
gon  eglur  i'r  plentyn,  eto  yn  ddigon 
dwfn  i'r  athronydd  dyfnaf  a'r  ysgol- 
haig  mwyaf  treiddgar. 

Kingstany  Fa,         Eb.  P.  Dayies. 


^•<«» 


PA  BETH  A  BRAWF  Y  FFIGRYAU7 

Y  mae  maban-fedyddwyr  yn  gyflred- 
in  yn  Ued  deimladol  pan  y  dywedir 
fod  yr  arferiad  o  "fedydd"  babanod 
yn  marw  yn  eu  pUth  ;  ac  y  maent  yn 
dueddoi  i  wadu  yr  haeriad  gyda  gradd 

0  sarugrwydd.  MeddyUwn,  beth  byn- 
ag,  na  fydd  unrhyw  un  a  gymero  y 
drafferth  i  chwiUo  Adroddùid  Bfyftydd- 

01  y  CyfiulUidfaohüyr  am  i88i^  a  dan- 
soddi  yr  ystadegau  swyddçgol  a  geir 
ynddo,  yn  tueddu  i  amheu  yr  haeríad 
fod  Ueihad  nodedig  wedi  bod  ar  '^  fed- 
ydd*'  babanod  yn  mhlith  y  CynuUeid- 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Pa  beth  a  Brawfy  Ffigyrau. 


241 


faolwyr.  Er  mwjm  y  cyfryw  o'n  dar- 
Uenwyr  nad  ydynt  yn  feddianol  ar  y 
Uyfr  hwn,  yr  ydym  am  roddi  y  prif 
ffeithìau  a  gynwysa : 

Yn  y  flwyddjm  1859  jrr  oedd  250,- 
452  o  aelodau  yn  eglwysi  Cynulleidfaol 
y  wlad  hon,  a  "  bedyddiwyd*'  5,061  o 
fabanod,  neu  un  o  bob  50  o'r  aelodau. 
Yn  1880  yr  oedd  384,332  o  aelodau,  a 
4,989  o  *'  fedyddiadau"  babanod,  neu 
un  o  bob  77  o'r  aelodau.  Y  mae  y 
Ueihad  yn  bendant,  ac  yn  berthynasol  y 
ac  nid  oedd  y  flwyddjm  1880  yn  eithr- 
iad  nodedig.  Allan  o'r  blynyddoedd 
rhwng  1859  ac  1880,  "bedyddiwyd" 
llai  na  5,000  o  fabanod,  a'r  nifer  mwy- 
af  a  fedyddiwyd  erioed  oedd  yn  y  fl. 
1878,  pan  y  cyrhaeddodd  5,556.  Y 
mae  yn  íTaith  dra  adnabyddus  fod  y 
nifer  jm  yr  eglwysi  hyny  sydd  yn  dal 
yr  arferiad  yn  fanwl,  mor  uchel  ag  un 
baban  o  bob  wyth  neu  ddeg  o  aelodau. 
Ood  nis  gellii  taflu  un  amheuaeth  ar  y 
ffaìth  fod  lleihad  mawr  wedi  ^od  ar  yr 
arferiad  er  y  flwyddyn  1859. 

Er  mwyn  cael  drychfeddwl  pellach  o 
gyffredinolrwydd  anymarferiad  "  bed- 
ydd*'  babanod,  bydd  ydaflen  ganlynol 
0  wasanaeth,  gan  ei  bod  ^m  rhoddi  ad- 
roddiadau  y  flwyddyn  ddiweddaf : 

Bedyddiftdaci 
Talaethao.  Aelodau.      Bat>anod. 

Connecticut 5S>598  690 

IUinois 22,409  304 

lowa '^SfS^^  ^4^ 

Maine 21,400  142 

Massachusetts. ... .  91,439  9^8 

Michigan 17,083  215 

New  Hampshîre. . .  20,134  126 

Efrog  Newydd 33.964  399 

Ohio 22,650  298 

Yermont 20,083  '9® 

Y  mae  yr  ansefydlogrwydd  a  welir 
yn  y  ffigyrau  h^m  yn  bwysig.  Y  mae 
lowa  yn  rhoddi  cyfrif  am  yn  agos  i 
ddau  cymaint  o  "fedyddiadau"  baban- 
od  a  Maine  a  New  Hampshire,  er  fod 
y  Taiaethau  olaf  yn  cynwys  33  y  cant 
yn  fwy  o  aelodau  nag  lowa.  Ond  nid 
yw  hyd  yn  nod  y  daflcn   hon    yn  ar- 


ddangosiad  cywir  o*r  fíeithiau  ^m  yr 
achos.  I  wneyd  hyn  rhaid  cael  taflen 
arall : 

Dim 
Talaethaa.  Eglwysi.  Adroddiad. 

Connecticut 298  117 

Illinois 244  157 

lowa 234  151 

Maine 238  188 

Massachusetts 526  282 

Michigan 233  180 

New  Hampshire 187  131 

Efrog  Newydd 258  164 

Ohio 212  147 

Yermont 198  129 

Wrth  "  Dim  Adroddiad"  y  meddyl- 
ir,  fod  cymaint  a  hyny  o  eglwysi  na 
roddasant  repart  am  gymaint  ag  un 
achos  o  "  fedydd"  babanod  yn  ystod  y 
flwyddyn.  Gwelir  felly  nad  y^  Ueihad 
yr  arferiad  o  "fedydd'*  babanod  yn 
gyfyngedig  i  ryw  un  Ue.  Yn  Massa- 
chusetts,  Connecticut,  ac  Ëfrog  New- 
ydd,  y  tair  Talaeth  Ue  y  mae  sefydl- 
iadau  lleol  Cynulleidfaol  wedi  gwreidd- 
io  gadarnaf,  nid  oes  haner  yr  eglwysi 
yn  adrodd  am  g^miaint  ag  un  baban 
wedi  ei  '*  fedyddio*'  yn  ystod  y  flwydd- 
yn  orphenol,  tra  yn  Maine,  New  Hamp- 
shire,  Yermont,  Indiana,  a  Thalaethau 
eraiU,  y  mae  un  rhan  o  dair,  neu  lai^ 
yn  adrodd  am  "  fedyddiadau"  baban- 
od.  Rhaid  fod  y  fath  ddarfodedig- 
aeth  o'r  hyn  oedd  unwaith  yn  arferiad 
cyfFredinol  pan  y  sefydlwyd  yr  Eglwys 
G^muileidfaol  drwy  gyfraith  yn  Lloegr 
Newydd,  wedi  cael  ei  achosi  gan  argy* 
hoeddiad  cyffredinol  o  berthynas  i'r 
ordinhad.  Os  parha  tueddiadau  pres> 
enol  pethau  yn  ddiatai  am  bum'-mlyn- 
edd-ar-hugain  arall,  gellir  teimlo  yn 
sicr  y  bydd  yr  arferiad  o  "fedydd''  bab- 
anod  wedi  marw  mewn  ystyr  ymarferol 
yn  mhlith  eglwysi  CynuUeidfaol  y  wlad 
hon.  Pan  ddaw  yr  amser  hyny  i  ben, 
nid  yw  yn  ormod  i  ni  obeithio  y  gwna 
yr  eglwys  hono  ddychwelyd,  nid  yn 
unig  mewn  rhan,  ond  yn  gyflawn,  i'r 
eglwysi  cyntefig  ac  apostolaìdd. 

Talfyrwyd  oW  Examimr  and  Chron^ 
icle^  gan 

Shatony  Fa,         J.  T.  Griffiths. 


Digitized 


byGoogle 


242 


"  Ondy  Rhwymau  hyn^ 


[Tachwedd, 


«OHD  Y  RHWYMAÜ  HYN."-Paul. 

GAN  Y  PARCM    D.  RHOSLYN  DAYIES. 

Y  mae  yr  Apostol  ^rma  yn  garcharor, 
ac  edrychir  arno  yn  droseddwr  pwysig. 
Dywed  ei  gyhuddwyr  yr  haedda  far- 
wolaeth.  Yn  y  prawf  hwn  y  mae  yn 
dadleu  am  ei  fywyd.  Gan  ei  fod  yn  y 
sefyllfa  beryglus  hon  trwy  gam  dystiol- 
aethau  ei  elynion,  priodol  ydyw  tybied 
fod  yr  olwg  amo  yn  sarug  ac  anfodd- 
og.  Ond  nid  felly ;  meddiana  ei  hun 
yn  nodedig,  a  theimlir  fod  yn  ei  fyn- 
wes  galon  ddewr,  garedig,  a  haelfrydig 
— ''ond  y  rhwymau  hyn.'*  Y  mae  ar 
brawf  yn  y  Uys  uwchaf,  ac  am  un  o'r 
troseddau  pwysicaf.  Âr  y  fainc  y  mae 
Agrippa,  brenin  Judea,  a  Ffestus,  y 
Uywodraethwr  Rhufeinig.  Wedi  rhoddi 
o  hono  ychydig  o  hanes  ei  fywyd,  ei 
argyhoeddiad,  ei  drefn  arferol  o  breg- 
ethu,  a  nodi  profìon  o'r  Prophwydi 
mai  lesu  yw  y  Crist,  y  mae  Ffestus  jm 
cael  ei  gynhyrfu,  a  than  ddylanwad 
grymus  ymadrodd  yr  Apostol,  y  mae 
yn  gwaeddi  allan,  "  Paul,  yr  wyt  ti  yn 
)mfydu ;  Uawer  o  ddysg  sydd  yn  dy 
yru  di  yn  ynfyd.*'  Gyda  phwyll  a 
hunan-feddiant  rhyfeddol  apelia  )rr  Ap- 
ostol  at  wybodaeth  y  brenin  Agrippa, 
gan  ddysgwyl  oddiwrtho,  ac  yntau  yn 
luddew,  gydnabyddiaeth  o  resymol- 
deb  ei  ymadrodd.  Ond  er  ei  siomed- 
igaeth,  wele  Agrippa  yn  ei  ateb  yn 
sarug,  gan  ddywedyd,  **  Ai  gyda  mor 
ychydig  o  ymdrech  yr  wyt  yn  tybied  y 
gelli  fy  ngwneyd  i  yn  Gristion  ?*'  Gell- 
ir  gosod  y  gefnogaeth  a  gynwysa  y 
frawddeg  hon  i'r  Apostol  mewn  lle 
bychan  iawn.  Eithr  amlwg  yw,  ei  bod 
yn  sawru  yn  gryf  gan  ddirmyg.  Pa 
eflfaith  gafodd  yr  ateb  swrth  a  sarhaus 
bwn  ar  feddwl  yr  Apostol  ?  A  dorodd 
ef  i  lawr?  A  fethodd  efe  lefaru  yn 
mhellach  ?  Nid  felly  j  ond  gydag  ei- 
ddigedd  duwiol  a  chalon  dosturiol  at 
yr  hwn  a'i  hatebodd  mor  ddiraddiol,  y 
mae  ei  enaid  mawr  yn  cael  ei  gyffroi 
drwyddo,  ac  mewn  gweddi  aiddgar 
riiydd  vent  iV  deimlad  duwiolfrydig,  a 
dywed,  **  Mi  a  ddymunwn  ar  Dduw, 
pa  un  ai  gydag  ychydig,  ynte  gyda 
îlawer  o  ymdrech,  ar  fod  nid  yn  unig 


tydi,  ond  pawb  sydd  yn  fy  ngwrandaw 
hedd)rw,  yn  gyfryw  ag  wyf  fì,  and  y 
rhwymau  hyn.**  Wedi  cael  o  hono,  fel 
hyn,  ei  waradwyddo  gan  y  swyddog- 
ion,  ei  insuäio  gan  Ffestus,  a'i  ddir- 
mygu  gan  Agrippa,  amlwg  yw  nad  yd- 
oedd  hyn  oU  yn  foddión  i  leihau  dim 
ar  yr  ysbryd  ncfol  a  duwiolfrydig  oedd 
lon'd  ei  galon  fawr.  Nid  oes  yr  on 
gair  chwerw  a  chyffrous  yn  áyfoá  o'i 
enau.  Y  mae  yn  hoUol  foddlawn  i'w 
sefyllfa,  a  dywed  yn  fuddugoliaethus 
wrth  Agrippa  a  phawb  oedd  yn  ei 
wrandaw,  y  buasai  yn  gaffaeliad  iddynt 
hwy  gael  gwisgo  ei  sandalau  ef. 

Onid  oes  amom,  fel  Cristionogion, 
angen  ychwaneg  o*r  ysbryd  hwn  ?  On- 
id  ydym  jn  rhy  barod  i  Iwfrhau  ac  en- 
ciho  o'r  maes?  Ëfelychwn  yr  Apostol. 
Y  mae  ei  ymddygìad  yn  y  prawf  hwn 
yn  arddani^os  cymeriad  o'r  radd  flaen- 
af,  ac  ŵgwyddor  o'r  fath  oreu.  Y  mae 
ei  ddyoddefgarwch  dihafal,  a'i  lafur  dì- 
ildio,  yn  profì  ei  fod  wedi  ei  arfogi 
oddi  uchod.  Y  mae  ei  fod  wedi  galln 
Uefaru  y  geiriau  h^m,  dan  y  fath  am- 
gylchiadau,  yn  un  o'r  profìon  cadamaf 
ei  fod  yn  ddyn  Duw,  ac  yn  wr  mawr 
yn  Israel.  Nis  gallasai  ond  dyn  yn 
cael  ei  gyfarwyddo  gan  ysbryd  grasusol 
efengyl  ein  Ceidwad  lefaru  y  geiriau 
hyn  dan  y  cyfryw  amgyichiadau.  Mor 
wahanol  ei  deimlad  ydyw  ef  yma  i'r 
hyn  oedd  yn  meddianu  y  dysgyblion 
pan  yn  dyfod  unwaith,  dan  amgylch- 
iadau  neillduol,  trwy  Samaria.  Dy- 
munasant  am  dän  o'r  nefoedd  i  losgi  y 
Samariaid ;  ond  gwnaethant  hyn  am 
na  wyddent  o  ba  ysbryd  yr  oeddynt  yn 
llefaru.  Yn  y  cyfìwr  meddwl  hwn  yr 
ydym  ninau  yn  cael  ein  hunain  yn  rhy 
aml.  Nid  oes  amgylchiadau  y  medrwn 
fyned  iddynt  a  allant  ein  cyfìawnhau  i 
ddymunodrwg  i'n  cydfforddolion,  gan 
nad  pa  mor  felldigedig  bynag  ydynt. 
Cawn  ein  temtio  yn  fynych  i  h)m,  ond 
gwareded  yr  Arglwydd  ni  rhag  gwneyd. 
Cyflwr  peryglus  ydyw.  Gymerwn 
esiampl  dduwiol  yr  Apostol — "ond  y 
rhwymau  h)m."  Beth  ond  crefydd  ein 
Harglwydd  allasai  godi  dyn  ì'r  safie 
hon  ?  Y  mae  mwy  o  wir  fawredd  ac  o 
odidawgrwydd  i'w  gweled  yn  Stephan 
pan  yn  Uefaru  dan  y  gawod  geryg,  *'Na 


Digitized 


byGoogle 


i88i.J 


Anghysandeh  yr  luddewoìii  ò*c. 


243 


ddod  y  pechod  hwn  yn  eu  herbyn," 
nag  oedd  i'w  weled  na'i  deimlo  yn 
holl  )nmerodraeth  Rhufain.  Gwelwn 
hefyd  ein  Blaenor  mawr  ar  Galfaria ; 
tra  yr  oedd  yr  hoelìon  dur  yn  rhwygo 
ei  draed  a'i  ddwylaw,  a  phigiadau  creu- 
lon  y  goron  ddrain  yn  ei  ddirdynu, 
dirmyg  yr  hoU  bobl  yn  cael  ei  dywallt 
amo;  y  mae  iddo  allu  dweyd  yn  y 
cyfwng  hwn,  "  O,  Dad,  maddeu  idd- 
)mt,"  yn  gymaint  arddangosiad  o  íawr- 
edigrwydd  bywyd,  ac  o  haelfrydedd 
calon,  a  dim  a  wnaeth  erioed.  A  thrwy 
i'r  Apostol  ^rfed  mor  helaeth  o  ysbryd 
ei  Flaenor,  erys  dylanwad  ei  íywyá  yn 
nerth  ac  yn  galondid  i'r  oesau.  M^rn- 
wn  fẁy  o  haelfrydedd  yr  Apostol.  Nis 
gallasai  ef  ymostwng  i  wneyd  dim  oedd 
wael,  hyd  jtl  nod  i'w  el^mion.  Nid  yn 
imig  peidiai  wneyd  niwed  iddynt,  ond 
dymunai  ddaioni,  a  hwnw  y  daioni 
mwyaf  oedd  bosibl  iddynt  gael,  sef 
iachawdwriaeth  eu  heneidiau,  gwynfyd- 
edigrwydd  tragywyddol  y  nef;  pob- 
peth,  "ond  y  rhwymau  hyn." 


ANGHYSONDEB 

YR   lUDDEWON   A'U  DEDDF  A'U  HARFER- 
lON  YN  EU  PRAWF  DIWEDDAF  O  GRIST. 


Ateìnad  i   Ofyniad   ''Ymofynydd;'  yn 
rhifyn  Medi^  tu  dal.  i8z. 

Ymffrostiai  y  rabiniaid  luddewig  fod 
y  pwyntiau  canljmol  yn  nodweddu  eu 
treialon  llysol ;  ac  os  gellir  eu  coelio 
^nis  gwn  paham  nad  ellir,  oddigerth 
pan  wnai  rhagfam  a  malais  feddianu  eu 
calonau),  amlwg  yw  fod  perffeithrwydd 
tegwch  a  chyfìawnder  yn  agos  yn  holl- 
ol  yn  eu  Uysoedd,  fel  rheol. 

1.  Fel  yn  mhob  gwlad  ddiwylliedîg, 
yx  oedd  y  llys  i  fod  yn  gyfreithlon  yn 
ol  y  Cyfansoddiad. 

2.  Yr  oedd  yn  of^mol  fod  yr  achos 
wedi  bod  ger  bron  y  Uys  isaf  yn  gynt- 
af ;  yna  os  methid  ei  benderf^mu  ^mo, 
yr  oedd  iV  gymeryd  ger  bron  y  Uys 
bam  a  gynelid  ar  fynydd  y  Deml ;  ac 
os  methid  ei  benderfynu  yno,  yn  y  di- 
wedd  dygid  ef  ger  bron  y  prif-lys — y 
Sanhedrim.  (Mae  hyn  yn  nodweddu, 
h.  y.,  y  raddeg  hon  yn  mhwysigrwydd 


cymharol  Uysoedd,  dreìalon  yn  Lloegr, 
America,  a  phob  gwlad  ddiwylliedig 
arall,  lle  naü  oes  gormeswr  yn  ben- 
adur.) 

3.  Yr  oedd  y  cyhuddedig  i'w  ystyr- 
ied  yn  ddienog  hoUol  hyd  nes  y  profìd 
y  cyhuddiadau  yn  ei  erb^m.  (D^mia 
wers  bwysig  i  rai  mewn  byd  ac  eglwys.) 

4.  Ystjnrid  y  Sanhedrim  yn  lle  i  ddi- 
ogelu  bywyd,  os  gellid  ^m  gyfiawn,  ac 
nid  i'w  ddistrywio. 

5.  Ni  ellid  treio  a  chondemnio  ach- 
os  yn  absenoldeb  y  cyhuddedig;  a 
phan  ddygid  y  cyhuddedig  o  flaen  y 
C^mgor,  yr  oedd  yn  ddyledswydd  ar  y 
LÍywydd,  yn  y  cychwyniad,  i  rybudd- 
io  y  tystion  i  beidio  anghofìo  gwerth 
bywyd,  ac  î  gadw  mewn  cof  bob  peth 
a  wyddent  oedd  ffafriol  i*r  cyhudd- 
edig. 

6.  Er  sicrhau  cyfiawnder  i'rcyhudd- 
edig,  yr  oedd  y  llys  yn  darparu  diffyn- 
ydd  iddo,  yr  hwn  oedd  i  gael  pob 
chwareu  teg  a  hwylusdod  yn  nghyf- 
lawnìad  ei  orchwyl  pwysig. 

7.  Yr  oedd  pob  tystiolaeth  dueddol 
at  ryddhau  y  cyhuddedig,  i  gael  ei  der- 
byn  yn  ddiatreg ;  ac  ni  chaniateid  i  un 
aelod  o'r  Uys  a  lefarodd  unwaith  yn 
ffafr  y  cyhuddedig,  i  newid  ei  farn 
wed'yn,  a  llefaru  yn  wahanol,  erdrygu 
y  carcharor ;  ond  i'r  hwn  a  lefarodd  y 
tro  cyntaf  yn  anffafriol  i  achos  y  cy- 
huddedig,  rhoddìd  cyfìeusdra  i  newid 
ei  lais,  a  dyfod  yn  ffafriol  iddo. 

8.  Ni  chaniateid  cynal  y  llys  yn  y 
nos. 

9.  Mewn  achosion  o  bwys,  rhaid  yd- 
oedd  cael,  yn  y  man  lleiaf,  iwyafrif  o 
ddau  ;  ac  er  y  gellid  dwyn  rheith£uii 
ryddhaol  i'r  cyhuddedig  i  fewn  ar  un- 
waith,  yr  oedd  ^m  rhaid  oedi  cyhoedd- 
iad  rheithfarn  gondemniol  iddo,  hyd 
dranoeth. 

10.  Rhaid  i'r  bamwyr  a  gondemn- 
ient  dd^m  i  farw,  ymprydio  y  dydd 
blaenorol;  ac  ni  oddefìd  i'r  condemn- 
iedig  gael  ei  goUi  yr  un  dydd  ag  y 
condemniwyd  ef. 

Yn  awr,  sylwer :  y  mae  deddfau  a 
moesau  llysol  hafal  i'r  uchod,  yn  gosod 
allan  dreial  yr  lesu  yn  y  goleuni  o*r 
ffyrnigrwydd    mwyaf   cynddareddol — 


Digitized 


byGoogle 


244 


"  Pa  beth  bynag  a  ddywedo  efe  wrthychy  gwnewchy      [Tachwedd, 


cellweiriaeth  hollol  ydoedd.     Ystyrier 
y  gyferbyniaeth : 

1.  Ni  chafodd  lesu  dreial  o  ílaen  llys 
cyfreithlon.  Nid  yr  uchel-lys — y  San- 
hedrim — oedd,  ond  math  o  bwyllgor 
gwyliadwruSy  o  benodiad  Caiaphas  ei 
hun  y  pryd  hwnw — math  o  bwyllgor  o 
ddewisiad  Cadeirydd  y  Gymanfa  lu- 
ddewig  ydoedd,  o  rai  y  gwyddai  Caia- 
phas  fuasent  yn  cydfarnu  ac  yn  cyd- 
wneyd  ag  ef  ac  a'u  gilydd  yn  erbyn  yr 
lesu. 

2.  Mynai  barnwyr  yr  lesu  ei  fod  yn 
euog,  cyn  cynyg  ar  ei  brofi.  Yr  oedd 
tynged  yr  lesu  wedi  ei  phenderf^mu, 
hyd  yn  nod  cyn  i  Judas  werthu  ei  hun 
yn  offeryn  i  hil  y  fall.  Matter  ofform 
yn  unig,  z.form  hebfod  yn/7fwhefyd, 
oedd  ei  dreial.  Lle  bynag  y  bydd  cy- 
huddwr  neu  gyhuddwyr  yn  bygwth  yn 
hyf  ac  ymddiriedol  cyn  y  treial,  ei  fod 
yn  sicr  o  ddwyn  y  gosp  hon  neu  y  llall 
ar  y  cyhuddedig,  gellir  braidd  bender- 
fynu,  nad  yw  ef  neu  hwy  ^m  golygu 
rhoddi  ond  tnock  irial  iddo.  Dyna 
deimlad  yr  luddewon  tuag  at  yr  lesu. 

3.  Cynaliwyd  y  llys  dan  sylw  yn  y 
nos.  Yr  oedd  hyn  yn  afreolaidd.  Eu 
dyben,  mae'n  debyg,  wrth  ddal  a  phrofì 
yr  lesu  yn  y  nos,  oedd,  fel  na  chawsai 
y  cyfeillion  lluosog  a  dybient  oedd  i'r 
lesu  yn  y  ddinas  gyfleusdra  i  roddi  llaw 
o  gymorth  iddo. 

4.  Nid  oedd  caniatad  i  dyst  ffafriol 
ddod  yn  mlaen ;  a  phe  deuai  un  neu 
ragor  felly  yn  mlaen,  ni  íuasai  o  un  lles 
i*r  lesu. 

5.  Croeshoeliwyd  yx  lesu  ar  yr  un 
dydd  ag  y  condemniwyd  ef. 

Dyma  fi  wedi  cymeryd  mwy  o  ofod 
yn  awr  nag  a  fwriedais  yn  y  cychwyn. 
Gelli  di,  **Ymofynydd/'  wrth  ddar- 
Uen  hanes  treial  Crist,  gan  y  pedwar 
bywgraffydd,  gymharu  ymddygiad  yr 
luddewon  â'r  hyn  a  weli  uchod — rhe- 
olau  eu  Uys  barn — er  gweled  faint  o 
gam  a  gafodd  yr  lesu.  Gallesid  dys- 
gwyl  pethau  gwell  oddiwrth  geidwad 
yr  oraclau  tuag  at  Geidwad  enaid  ! — 
oddiwrth  yr  hwn  a  wisgai  y  mitre  a'r 
fantell  gysegredig  ! — ond  fel  yr  oedd 
lesu  yn  gorffoliad  o  Dduw  yn  y  cnawd, 
yr  oedd  Caiaphas  a'i  gyd-fradwyr  yn 
gorffoliad  o  ddiafol  yn   y  cnawd  !     Yn 


yr  oU  o  hyn  profir  nad  yw  gwedd  all- 
anol  grefyddol — gwisgoedd  cysegredig, 
teitlau  mawrion,  a  sefyllfa  grefyddol  yn 
ngolwg  y  byd,  yn  brawf  bob  amser  yn 
erbyn  y  ffaith  y  gall  y  cyfr^rw  un  fod 
yn  cario  calon  ellyll  y  fall  o'i  fewn. 
Ein  cysur  yw,  mai  trwy  ei  dywydd 
garw,  drwy  y  bradychiad,  camdríniaeth 
y  cellweir-lys,  a'i  farwolaeth  ar  y  groes, 
y  daeth  lesu  yn  "  awdwr  iachawdwr- 
iaeth  dragywyddol  i'r  rhai  oU  a  ufudd- 
hant  iddo." 
JohnstowHy  Pa.  Ll.  Rees. 


"  Pa  beth  bynag  a  Ddywedo  Efe 
wrthych»  Gwnewch-" 

Gelwir  arnom  i  weithredu :  Gwnewch. 
Pob  gweithred  wir  grefyddol  sydd  yn 
weithred   o  ufiidd-dod.     Nis  gaU  fod 
ufudd-dod  Ue  nad  oes  deddf.     Nis  gaU 
fod  ufudd-dod  heb  yn  gyntaffod  gwyb- 
odaeth   o'r  ddeddf  hono.     Nis  gelUr 
cyfrif  un  weithred  yn  weithred    o  uf- 
udd-dod  heblaw  ei  bod   yn  bersonol. 
Rhaid  i  bob  gweithred  fod  yn  wirfodd- 
ol  cyn  i'r  weithred   hono  fod  yn  dder- 
byniol.     Nid  oes  ufudd-dod   heb  gar- 
iad  Crist  yn  gymellydd.     Y  mae  pob 
gweithred  o  ufudd-dod  yn  debyg  iawn 
i  fedydd,    sef  ymateb  cydwybod  dda 
tuag  at  Dduw.     Ymddengys  i  mi,  gan 
hyny,  nad   yw  taeneUu  dwfr  ar  faban 
yn   weithred  grefyddol  o  gwbl.     Pl- 
ham  ?    Am  nad  yw,  ac  nis  geUir  mewn 
un  wedd  ei  hystyried  yn  weithred  o  uf- 
udd-dod.     Am  nad  oes  na  deddf  na 
gorchymyn  am   y  fath   beth  1 — a  phe 
byddai  deddf,  ni  aUai   y  baban  wybod 
dim  am   y  ddeddf  hono.     Gweinydd- 
ir  amo  yn  rhy  foreu.    Nis  gaU  y  baban 
feddu  ffydd  yn  lesu  Grist,  na   chariad 
at  y  Ceidwad.     Nis  geUir  cyfrif  fod  y 
baban  mewn  un   wedd  yn   rhoddi  uf- 
udd-dod  personol.     Nis  geUir  d^rweyd 
ei  fod  yn  wirfoddol ;  gan  hyny  nis  gail 
fod  yn  weithred  grefyddol.     Nid  Pa 
beth   bynag  a  dd)rwedo   efe  wrthych, 
gwnewch,  a  wneir  fel  yna,  ond  yr  hyn 
a  ddywedo  un  araU.    Rhaid  fod  deddf, 
gwybodaeth  o'r  ddeddf  hono,  y'nghyd 
a  gwir  barch   i  roddwr   y  ddeddf,  er 
cyflawni  gweithred  wir  grefyddol,   sef 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Adfel  0  Wely  Adfyd. 


«45 


gweithred  o  uflidd-dod.  Gwrandewch 
arno  ef ;  yr  hyn  y  mae  efe  301  ei  ddysgu 
y  gelwir  arnom  i'w  wrando,  ac  .nid  ei- 
ddo  neb  dynion,  faint  bynag  fyddo  eu 
dysg.  Christopher  Bach. 


ADFEL  0  WELY  ADFYD. 

GAN  Y  PARCH.    D.    E.  BOWEN. 

Llith  L 

Gyfeillion  Hoíf — Mae  eich  goheb- 
iaethau  cynes  o  gy dymdeimlad  â  mi 
yn  fy  nwfn  drallod,  a'ch  rhoddion  hael- 
ionus  er  fy  nghynorthwyo,  yn  fy  ngos- 
od  dan  deyrnged  o  ddiolchgarwch  di- 
fiftiant  i  chwi  oll.  Ni  fedraf  ysgrifenu 
ond  ychydig  ar  y  gwely  ;  pe  amgen  mi 
a*ch  anerchwn  yn  bersonol.  Gan  hyny 
rhaid  i  mi  ehedeg  atoch  ''  ar  adenydd 
y  Wawr." 

Mae  genyf  deimladau,  datguddiedig- 
aethau,  a  phrofìadau  newyddion  i'w 
dadlenu.  Mae  rhan  o'm  corph  yn  y 
bedd  anghofus  dn,  a'r  rhan  arall  yn 
gyfyngedìg  i'r  ystafell  fechan  hon,  ond 
mae  fy  enaid  yn  gyfan  eto,  ac  yn  fẁy 
gwibiog,  gweithgar,  ac  aflywodraethus 
nag  erioed.  Nid  oes  na  chloion  na 
barau»  na  muríau,  a  wna  ei  gadwyno. 
Rhuthra  trwy  y  mur  roarmor,  llama 
drcs  y  gagendor  ddyfnaf,  neidia  dros 
benau  y  pinaclau  uwchaf,  tery  ei  aden- 
ydd  wrth  barwydydd  amser,  a  gwib- 
deithia  trwy  lanerchau  diderfyn  tra- 
gywyddoleb.  Pa  beth  a  ddaw  o  honof? 

Ymddengys  fod  yr  enaid  yn  fwy  af- 
lonydd  a  chynhyrfus  pan  fyädo  y  corph 
wedi  ei  gaethiwo.  Carcharwyd  John 
Bunyan  am  12  mlynedd  301  hen  gar- 
char  Bedford ;  ond  ni  charcharwyd  ei 
enaid  cawrfilaidd.  Ni  feiddiai  breg- 
ethu  dan  benyd  marwolaeth  \  gan  h^my 
aeth  ei  enaid  1  freuddwydio,  a  daeth  y 
/r'ft^hyawdl  yn  freuddwydiwr  anfar- 
wol !  Nid  breuddwydion  sydd  genyf 
i*w  hadrodd  jm  bresenol,  ond  fTeîthiau 
ystyfnig  a  gerwin. 

Awst  27,  syrthiais  ar  fy  wyneb  wrth 
neidio  allan  o  gerbyd  y  railroadj  caf- 
odd  yr  olwynion  annhrugarog  afael  yn 
fy  nhraedy  gan  eu  malurio  yn  deilch- 


ion  !  Credwn  yn  sicr  fy  mod  wedi 
cyfarfod  â  brenin  braw  wyneb  yn  wyn- 
eb  j  ond  nid  oedd  hen  Angeu  mor  hyll 
ag  y  tybiais.  Nid  oedd  colyn  ganddo, 
ac  yr  oedd  ei  ysgerbwd  wedi  ei  lyncu  i 
grombil  y  Ceidwad  ar  foreu'r  trydydd 
dydd. 

**  Y  Gwr  di-bris  fu*n  nghrog  ar  bren, 
A'i  waed  yn  dortbaa  am  eì  ben, 
lê,  f  enaid,  dyna  fe.'* 

**  Yr  ur  modd  er  ein  mwyn, 
Bu  farw  Mab  y  forwyn." 

Bendigedig,  mae  crefydd  lesu  yn  werth 
i  fyw  ac  i  fàrw  wrthi  !  Bechadur,  cred 
ynddo. 

Yn  nghanol  yr  helbul  hwn  syrthiodd 
fy  mhriod  fryddlon  yn  gelain  farwol  yn 
fy  ymyl.  Bu  yn  gweini  arnaf  yn  galed 
am  ddeg  diwrnod  a  noson.  Ond  Ow  I 
wele  íìoedd  y  genad  o'r  llys  fry,  "  //  /> 
enaugh;  come  uỳ  Mgher^ 

**  Drop  the  anchor,  furl  the  sail, 
I  am  safe  within  the  vail," 

ebe  hithau,  a  dyna  y  cwbl  drosodd  ! 
Meddyliais  fod  hjm  yn  greulon  ofhad- 
wy ;  ond  erbyn  cymeryd  aii  olwg  ar  y 
peth,  er  ei  mw^m  hi  mae  yn  dda  genyf 
ei  bod  wedi  croesi  yr  afon  ddofn,  ddu ; 
çanys  credwyf  ei  bod  )m  addfed  i  wlad 
sydd  well  i  fyw.  Hi  a  wasanaethodd 
eî  Duw  yn  fifyddlon  am  50  mlynedd,  a 
hi  a  gariodd  y  pen  trymaf  o'r  iau  deu- 
luaidd  ac  eglwysig  gyda  minau  am  35 
mlynedd.  Buom  yn  llafurio  mewn  di- 
wygiadau  gogoneddus  efo'n  gilydd 
trwy  y  Gorllewin  mawr;  a  phan  y 
byddwn  )m  pregethu  yn  wael  ofhatsan, 
hyderwn  y  gwnai  hi  y  diffyg  i  fyny  â'i 
gweddiau ;  ac  nid  yn  aml  y'm  siomwyd 
chwaith.  Gwaith  annuwiol  yw  cuddio 
goleuni  y  chwiorydd  o  dan  y  bmhel. 
Mae  mwy  o  effeithioirwydd  yn  eu  Uaf- 
ur  er  achub  eneidiau  gan'  waith  na'r 
dynion. 

Terfynaf  y  Uith  hon  gyda  diolch  a 
rhyfeddu  yr  haelfiydedd  Cristionogol  a 
ddangoswyd  i  ni  301  ein  trallod  blin. 
Yr  oeddwn  yn  meddwl  am  Elias — y 
blíích  waitets  oedd  yn  dyfod  a  bara  a 
chig  iddo.  Yr  oedd  yn  ofynol  cael  ar- 
chwaeth  lled  gryf  i  fwyta  tŵra  a  chig  o 
gegau  rhyw  hen  hylldod  fel  yna,  heb 
wybod  oddiar  fwrdd  pwy  yr  ysglyfeith- 


Digitized 


byGoogle 


246 


Cymdeithas  YswirioL 


[Tachwedd, 


iwyd  hwynt.  Ond  cefais  i  y  bonedd- 
igesau  blaenaf  yn  y  ddinas,  yn  dyfod 
dair  gwaith  yn  y  dydd  a'u  basgedau  yn 
llawn  danteithion,  ar  y  naill  ddydd  y 
deuent  am  fis  cyfan.  Yr  ydwyf  yn 
bresenol  yn  y  clafdy  hwn  dan  well  trin- 
iaeth  feddygol,  ac  y  mae  y  droed  yn 
fwy  gobeithiol.  Rhoddaf  lith  mwy  dy- 
ddorol  y  tro  nesaf  ^  tipyn  o  ragymad- 
rodd  yw  hwn. 

Lackawanna  Hospital^  Scraniony  Fa, 


CYMDEITHAS  YSWIRIOL,  NEU 
RAGDDARBODOL,  GWEINID- 
OGION  Y  BEDYDDWYR. 


GAN  Y  PARCH.  &.  M.  RICHÀ&DSON,  DAWN,  MO. 


Mr.  Gol. — Dymunwyf  eich  caniatad 
i  ddw)m  y  mater  pwysig  hwn  ger  bron 
ein  brodyr  yn  y  weinidogaeth  drwy 
gyfrwng  y  Wawr. 

Ni  raid  treulio  amser,  na  chymeryd 
i  fyny  eich  gofod,  er  profi  gwerthfàwr- 
edd  cymdeithas  o'r  natur  uchod,  gan 
ein  bod  yn  ddieithriad  yn  teimlo  ang- 
en  am  ryw  ragddarbodaeth  ar  gyfer  ein 
teuluoedd  anwyl,  wedi  ein  myned  ni  i 
"ffordd  yr  holl  ddaear." 

Fel  rheol,  mae  gan  weinidogion  yr 
efengyl  deuluoedd  (eithriadau  eithaf 
anhapus  ydyw  hen  lanciau  yn  rhestr 
gweinidogion  y  Testament  Newydd),  a 
chan  nad  yw  ein  cyflogau  odd  prin 
ddigon  i  gynal  teulu  uwchlaw  tlodi  ac 
angen  ^ar  gyfartaledd  nid  yw  cyflogau 
gweiniaogion  y  Bedyddwyr  Cymreig 
ond  prin  bedwar  cant  o  ddoleri  yn  y 
flwyddyn,  os  cyrhaeddant  hyny  at  eu 
gilydd),  felly  canlyniad  anocheladwy 
ydyw  tlodi  ac  eisiau  yn  mhlith  eu  teu- 
luoedd  wedi  eu  marwolaeth  hwy.  Yn 
yr  ystyriaeth  o*r  annymunoldeb  hwn, 
mae  yn  ddigon  naturiol  fod  chwerwedd 
yn  Uanw  ein  cwpanau  tra  yn  eu  plith, 
a  chyda  ein  gwaith,  yn  y  rhagolwg  o'r 
dyfodol.  Mae  yn  wir  fod  Uuaws  o'n 
brodyr  yn  aelodau  o  gymdeithasau 
dyngarol  a  rhagddarbodol,  ond  gwydd- 
om  mai  ychydig  bach  o  help  a  ga  ein 
teuluoedd  wedi  ein  dydd  ni  oddiwrth 
yr  Odyddion,  yr  Iforiaid,  neu  y  Free 
Masons,  &c.     Cofier  nad  ydym  mewn 


un  modd  yn  amcanu  iselhau  y  cjrm- 
deithasau  rhagorol  uchod;  na,  teimlwn 
yn  falch  o*r  cyfryw;  ^m  bersonol  yr 
ydym  yn  aelod  o'r  Oymdeithas  Odydd- 
ol  {Odä  Feüows)  ein  hunan,  ac  ^m 
teimlo  hyny  yn  fraint;  ond  wedi  y  cyf* 
an  prín  fydd  ein  cymorth  i'n  hanwyl- 
iaid  wedi  eìn  dydd  ni,  &c.  Ac  mae  y 
cymdeithasau  bywyd  yswiriol  sydd  yn 
ein  plith,  fel  rheol,  a'u  fees  yn  nghyd 
a'u  assessments  mor  uchel,  fel  nas  gall 
y  mwyafrif  o  honom  eu  cyrhaedd.  Yn 
nfew)meb  hyn,  mae  yn  dda  gen^ma  allu 
dwyn  i  sylw  ein  brodyr  Gymdeithas 
Yswiriol  neu  ragddarbodol  perthynol  i 
weinidogion  y  Bedyddwyr  yn  unig,  yr 
hon  sydd  o  fewn  cyrhaedd  pob  un  o 
honom. 

Yn  agos  i  ddwy  flynedd  yn  ol,  gwcl- 
som  grybwylliad  am  y  gymdeithas  hon 
mewn  cysylltiad  â  hanes  C^maanÊi  Gy- 
ffredinol  Talaeth  Illinois,  a  chan  ein 
bod  yn  awyddus  am  ragor  o  wybodaeth 
o  berthynas  iddi,  dechreuasom  ohebu 
â'r  Ysgrifenydd,  ac  wedi  ein  boddloni» 
&c.,  ymunasom  a'r  gymdeithas.  Nìd 
ydym  yn  sicr  ond  am  ddau  Gymro  yn 
perthyn  iddi,  sef  Evans,  Beatrice, 
Nebraska,  a'r  ysgrifenydd. 

YCHYDIG  0   HANES  Y  GYMDEITHAS. 

Sefydlwyd  hi  Hydref  4ydd,  1874, 
gan  nifer  o  weinidogion  Amerícanaidd 
mewn  cyfarfyddiad  yn  Nghymanfa  Gy- 
ffredinoí  Talaeth  Illinois.  Ymddeng- 
)rs  mai  i'r  boneddwr  Cristionogol  a 
haelfrydig,  John  W.  Dean,  Yswain, 
Chicago,  yr  ydym  yn  ddyledus  am  y 
syniad  rhagorol  hwn,  yr  hwn  a'i  dyg- 
odd  ger  bron  ei  frodyr,  ac  a'u  cynorth- 
wyodd  yn  ei  ffurfiad  a'i  dygiad  yn 
mlaen,  ac  y  mae  yn  parhau  yn  gefnog- 
ydd  gwresog  i'r  gymdeithas  hyd  hedd- 
yw. 

Mae  y  Gymdeithas  wedi  bod  yn  fen- 
dith  i  deuluoedd  150  frodyr  ymadawed- 
ig  oddiar  ei  sefydliad  ;  mae  wedi  galla 
talu  symiau  o  I231.00  i  fyny  i  I3 78.00 
yn  y  gwahanol  amgylchiadau  yna.  Am- 
can  y  Gymdeithas  ydyw  talu  mil  0 
ddoleri  ar  farwolaeth  brawd  can  gynt- 
ed  ag  y  cyrhaedda  rhif  yr  aelodau  yn 
350.  Hyd  yn  hyn  nid  oes  ond  rhjrw 
161  o  aelodau  ynddi,  eithr  dylasai  fod 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Bwràd  y  Gofygydd. 


247 


yn  llawer  rhagor;  ond  gan  ei  bod  yn 
gyfjmgedig  i  weinidogion  y  Bedydd- 
wyr  yn  unig,  a  lluaws  mawr  o'r  rhai 
hyn  yn  ddibris  gyda  golwg  ar  drefhu 
materion  "awr  yr  ymddatodiad/'  mae 
wedi  aros  ^m  y  fan  yna,  &c.;  ond  daw 
yn  gref  a  blodeuog  cyn  hir.  Da  genyf 
allu  dweyd  fod  brod)rr  o  safle  y  Doc- 
toriaid  W.  W.  Everts,  J.  A.  Smith,  A. 
N.  Amold,  J.  N.  Hobart,  &c.,  jm  ddi- 
gon  o  sicrwydd  fodamcan  y  Gymdeith- 
as  yn  bur,  a'i  dyben  yn  ddaionus.  Cof- 
ier  hefyd  nad  oes  swyddogion  cyflog- 
cdig  yn  perthjm  iddi.  Mae  y  Parch. 
Alexander  Blackburn,  Lafayette,  Ind- 
iana,  yx  hwn  ydyw  Ysgrifenydd  y  Gym- 
deithas,  yn  gwneyd  ei  waith  ef  am 
ddim,  er  mwyn  ei  frodyr ;  ac  nid  oes 
Tetritimal Limiis  yn  perthyn  iddi,  ond 
unrhyw  un  sydd  yn  weinidog  Bedydd- 
iedig,  ynygwaith  ar  y  pryd,  yn  unrhyw 
un  o'r  Talaethau  Unedig,  gall  ymael- 
odi  drwy  dalu  un  ddolar,  ac  arwyddo 
y  cyfansoddiad,  y  rhai  y  gellir  eu  cael 
oddiwrth  yr  Ysgrifenydd  Oyffredinol, 
neu  genyf  fi. 

Ar  farwolaeth  brawd  o  weinidog,  yr 


ctssessmeni  yw  tair  dollar  gan  bob  ael- 
od,  y  rhai  a  gyflwynir  i  deulu  yr  ym- 
adawedig  jm  ddidoU,  &c.  Mae  y  treul- 
iau,  gyda  reparts^  postage^  &c.,  yn  cael 
eu  talu  o'r  annual  fee  o  un  ddolar  gan 
bob  aelod. 

Yn  awr,  frodyr,  un  ac  oU,  pwy  sydd 
yn  barod  i  ymrestru,  er  cynorthwyo  teu- 
luoedd  ein  brodyr,  a  rhagddarbod  ar 
gyfer  «in  teuluoedd  ein  hunain  ?  Fel 
yr  awgrymwyd,  gellir  gohebu  a'r  Ys- 
grifenydd  Cyíîredinol,  neu  ataf  fi.  De- 
aller  ein  bod  ni  wedi  dwyn  y  mater 
hwn  i'ch  sylw  heb  gael  ein  c^maell  gan 
elw  personol  o  gwbl,  ond  awydd  am 
i'n  brodyr  Cymreig  gael  gwybodaeth 
am  Gymdeithas  Yswirol  Enwadol  deil- 
wng  o'u  ceínogaeth;  ac  yn  wir,  ein 
teimlad  personol  ydyw,  ei  bod  yn  ddy- 
ledswydd  arnom  gyfranu  tair  dolar  (os 
byddant  genym)  i  deulu  brawd  o  wein- 
idog,  3m  annibynol  ar  bob  cymdeithas 
ond  yr  un  grefyddol,  &c. 

Heb  ymhelaethu,  gadawn  y  mater, 
mewn  hyder  y  bydd  i'n  brodyr  ei  ys- 
t^rried,  a  gweithredu  ^m  ol  eu  hargy- 
hoeddiad  o  hono. 


SwT^àà  y  Gfoly^àd. 


CREFYDD  DEULUAIDD. 

Yn  llythyr  Cymanfa  Morganwg  am 
y  flwyddyn  hon  ceir  a  ganlyn :  *•  Yr 
esgeulusdod  o'r  grcfydd  deuluaidd,  neu 
yr  addoliad  ar  yr  aelwyd.  Arferai  yx 
hen  grefyddwyr  ddarllen,  gweddio,  a 
chanu  mawl  i  Dduw,  hwyr  a  boreu ; 
anaml  iawn  y  gadawent  i  amgylchiad- 
au  i'w  rhwystro  i  wneuthur  hyny.  Yr 
oedd  ymarfer  â  hyn  yn  eu  c)miwyso  at 
orchwylion  y  dydd,  ac  at  orphwyso  yn 
y  nos.  Yr  oedd  gwneuthur  hyn  yn 
profi  yn  eglur  eu  bod  yn  teimlo  eu 
hjmiddibyniad  ar  y  Duw  hwnw  *  y  mae 
anadl  pob  peth  byw  yn  ei  law,  a*u 
íTyTdd  yn  eiddo  iddo.'  Ond  fel  y  mae 
gwaethaf  y  modd,  y  mae  yr  hen  arfer- 
iad  dda  hon  yn  cael  ei  hesgeuluso  i 
raddau  pell  genym  ni.  Gall  fod  rhai 
o  blant  ein  rhieni  crefyddol  y  dydd 
heddyw  na  chlywsant  eu  tad  yn  gwedd- 


io  erioed,  oddigerth  eu  bod  yn  ddam- 
weinîol  wedi  ei  glywed  yn  y  capel.  Es- 
geulusir  h)m  mor  bell  gan  lawer  fel  na 
phlygant  eu  glin  wrth  erchwyn  eu 
gwely  i  gyfl wyno  eu  hunain  a'r  teulu  i 
ofal  yr  Arglwydd  tra  yn  cysgu  y  nos. 
Dywedai  merch  fechan  wrth  ei  mam 
yn  ddiweddar,  *ei  bod  hi  yn  awr  yn 
rhy  hen  i  weddio  wrth  fyned  i'r  gwely.' 
'Rhaid  i  chwi  weddio,  íy  ngeneth,  trwy 
eich  hoes,  a  pheidio  diffygio,'  meddai 
y  fam  mewn  atebiad  iddi.  *Na,'  medd- 
ai  y  fechan,  'nid  ydyw  dynion  mewn 
oed  yn  gweddio  wrth  fyned  i'r  gwely.' 
'Ydynt,  y  maent/  meddai  y  fam.  'Pa- 
ham  na  fiiasech  chwi  a  dada  yn  gwneyd 
h)my,  ynte,'  meddai  y  fechan.  Y  mae 
yn  achos  ofni  fod  hyn  yna  yn  wirion- 
edd  am  ryw  rai  heblaw  am  dad  a  mam 
grefyddol  (?)  yr  eneth  hon.  Gofalwn 
am  yr  addoliad  teuluaidd." 


Digitized 


byGoogle 


248 


Bwrdd  y  Golygydd, 


[Tachwedd, 


ARFERION  LLYGREDIG. 

O'r  un  llythyr  dyfynwn  eto  y  syl- 
wadau  hyn:  "  Mynychu  lleoedd  an- 
weddus,  ac  ymoUwng  i  arferion  llygr- 
edig.  Gwelir  weithiau  y  crefyddwr  yn 
y  circus^  y  chwareudy  a'r  ddawns.  Yn 
y  dafarn  y  mae  y  crefyddwr  a'r  digref- 
ydd  yn  nghyd,  ac  yn  ymddangos  yn 
debyg  i'w  gilydd.  Pa  wahaniaeth  a  wel- 
ir  yn  aml  rhwng  yr  hwn  a  broffesa  was- 
anaethu  Duw  a*r  hwn  nid  yw  yn  pro- 
ffesu  hyny  ?  Yn  ofer  y  dadleuir  y  gali 
dyn  fyned  a'i  grefydd  ganddo  i  bob  lle, 
y  mae  hi  yn  foneddiges  o  natur  rhy  bur, 
ac  o  foesau  rhy  sanctaidd  i  fyned  i  bob 
man. 

Y  mae  y  fasnach  feddwol,  fel  y  dyg- 
ir  hi  yn  mlaen  yn  Uawer  tref,  pentref  a 
thy — yr  iaith  lygredig  a  arferir  yn  ei 
themlau,  yr  arferion  halogedig  a  ddi- 
lynir  gan  ei  hymgyflwynwyr,  yn  nghyd 
a'r  dylanwad  niweidiol  a  adawa  ar  gal- 
on  a  theimlad  y  sawl  a  ymwnänt  a  hi, 
yn  gwneyd  Ue  o'r  fath  yn  gwbl  anghyf- 
addas  1  broffeswyr  crefydd.  Pe  cadwai 
y  moesol  a'r  crefyddolîallan  o'r  fath  fan- 
au,  elai  yn  ormod  o  faich  i*r  annuwiol 
i'w  ddwyn  :  **  Canys  pa  gyfeiUach  sydd 
rhwng  cyíìawnder  ac  anghyfìawnder ;  a 
pha  gymundeb  sydd  rhwng  Crist  a  Be- 
lial ;  a  pha  ran  sydd  i  gredadyn  gydag 
anghredadyn;  a  pha  gydfod  sydd 
rhwng  teml  IMuw  ac  eilunod  ?" 


TRO  HYNOD. 

Mewn  cysylltiad  ag  adroddiad  am 
ddjrrchafìad  y  Llyngesydd  Bythesea, 
— milwr  adnabyddus  yn  ngwasanaeth  y 
Llywodraeth  Brydeinig  yn  India — cy- 
hoeddir    yr  hanes  hynod  a  ganlyn  : 

Pan  oedd  un  o'r  llongau  rhyfcl  ar  ei 
thaith,  codasant  faban  ychydig  wyth- 
nosau  oed  oedd  yn  rhwym  wrth  ddarn 
o  long  yn  nofìo  ar  wyneb  y  môr.  Yr 
oedd  y  bychan  yn  nghol  ei  fam,  ond  yr 
oedd  hi  wedi  marw.  Cyhoeddwyd  pob 
hysbysiad  oedd  yn  bosibl  er  cael  gafael 
ar  berthynasau  y  baban,  ond  yn  af- 
Iwyddianus.  Rhoddwyd  yr  enw  By- 
the-sea  arno,  ac  addysgwyd  ef  ar  draul 
dwylaw  y  llong  y  ccídwyd  ef  iddi.     Ar 


ol  tyfu  i  fyny  ymunodd  Bythesea  â'r 
llynges-iong  hono,  ac  wedi  hyny  eniU- 
odd  enwogrwydd  yn  mrwydr  y  Crímea 
ac  amryw  leoedd  eraill.  Mae  yn  awr 
wedi  ymneiUduo  wedi  oes  o  lafur  )m 
ngwasanaeth  ei  wlad,  ac  y  mae  pob  yn^- 
gais  o*i  eiddo  i  ddarganfod  ei  berthyn- 
asau  wedi  bod  yn  aflwyddianus. 


YR  EISTEDDIAD   NEILLDUOL 
O'R  SENEDD. 


Agorwyd  eisteddiad  neillduol  o  Senedd  y 
Talaethau  Unedig,  yn  unol  a  galwad  yr  Ar- 
lywydd  Arthur,  yn  Washington,  ar  y  lofed  o'r 
mis  diweddaf.  Y"  prif  amcan  oedd  dewis  Is- 
Lywydd  pro  tem.,  yr  hwn  fydd  i  weithredu  fel 
Arlywydd  os  dygwydd  analluogrwydd  neu 
farwolaeth  i'r  Arlywydd  Arthur.  Gan  na  odd- 
efid  tyngu  i  mewn  y  ddau  Seneddwr  newydd 
o  New  York  ac  un  o  Rhode  Island,  cyn  cy- 
meryd  y  bleidlais,  yr  oedd  y  Democratiaid  yti 
y  mwyafrif,  felly  dewisa.«ant  y  Seneddwr  Bay- 
ard,  o  Delaware.  Ond  ar  ol  i'r  Seneddwyr 
newydd  Gwerinol  gael  eu  derbyn,  cymerwyd 
pleidlais  drachefn,  ac  etholwyd  yr  Anrhyd. 
David  Dayis,  o  Illinois  {IndiŷenäeHt),  yn  Is- 
Lywydd,  yn  lle  Mr.  Bayard.  Dywedir  mai  yr 
achos  y  dewisodd  y  Gwerinwyr  DaYÌd  Datìs 
ynls-Lywydd,  oedd,  er  mwyn  diogelu  bjrwyd 
Arthur.  Óddiwrth  y  fiaith  nad  yw  Mr.  DaTÌs 
yn  perthyn  i  un  blaìd,  dadleuid  yn  y  caucus  na 
wnai  neb  geisio  bywyd  Arthnr  er  mwyn  i  Da- 
vis  fod  yn  Arlywydd. 


AMCANU  AT  HEDDWCH. 


Ytaiae  Cymdeithas  Gyflafareddol  Genedl- 
aethol  wedi  ei  chyd  drefna  yn  Washiii^oii, 
^*  ^*»  SfàaiT  amcan  o  ddwyn  dylanwadao 
moesol  i  effeithio  ar  gadwraeth  heddwch  ac 
ataliad  rhyfel.  Maent  yn  cynyg  fod  Cydgyng- 
orfa  o  gynrychiolwyr  o  bob  cenedl  i  gael  ei 
chynal  yn  ninas  Washington  yn  y  flwyddyn 
1885.  Y  mae  yr  Anrhyd  F  P.  Stanton  yn 
Llywydd,  a  J.  Weed  Corey  yn  Ysgrifenydd  y 
gymdeithas  hon,  amcan  yr  hon  a  gymeradwya 
ei  hun  i  ffafr  pob  dyn  da.  Po  fwyaf  y  tynir 
sylw  y  byd  at  y  posiblrwydd  o  drefnu  anhaws- 
derau  cydgenedlaethol  heb  ryfel,  goreu  oli. 
Mae  byddinoedd  sefydlog  Ewrop  yn  warth  ar 
wareiddiad  yr  oes,  ac  yn  faich  aríanol  ag  sydd 
bron  yn  annyoddefol. 


lUDDEWES  GALL. 

Yr  ydym  wedi  gweled  hanesyn  Ued  ddy- 
ddorol  am  y  modd  yr  arbedodd  luddewes  bryd- 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Barddoniaeih, 


249 


€erth  ei  heiddoa'i  by wyd  mewn  tref  Rwssiaidd 
yn  ystod  yr  ymosodiad  diweddar  ar  yr  luddew* 
on.  Aeth  adyn  mawr,  garw,  i  mewn  i  siop  a 
gedwid  gan  yr  luddewes  rag-grybwylledig,  à 
phrynodd  dorth  o  fara.  Ar  ol  bwyta  rhyw  gy- 
maint  o  honi,  taíiodd  ei  hun  ar  y  ddaear  o 
£aen  y  siop,  a  dechreuodd  ruddfan  a  galarnadu 
€i  fod  wedi  ei  wenwyno.  Wrth  gwrs,  ym- 
gasglodd  torf  ddigllawn  yn  uniongyrchol,  a 
buasai  yn  debyg  o  fod  yn  galed  ar  yr  luddew- 
«s  oni  buasai  iddi  ruthro  allan  o'r  siop,  cipio  y 
bara  o  law  y  twyllwr,  a  dechreu  ei  fwyta  yn 
-eu  gwydd  hwynt  oll.  Safodd  y  dorf  yn  syned- 
ig,  yna  gwawriodd  gwân  ar  bob  gwyneb.  Yna 
gwaeddodd  un  o'r  dorf  wrth  gyfaiU,  "  Dyro 
^nthyg  dy  knout  (math  o  fflangell),  wnei  di  ?" 
Yna  neidiodd  y  twyllwr  i  fyny  ar  ei  draed,  a 
rhedodd  ymaith  gyflymed  ag  y  gallai,  a'r  dorf 
^n  waeddi  yn  rhedeg  ar  ei  ol. 


Wawr,  eu  danfon  mor  gynar  yn  y  mis 
ag  y  gallant.  Bydd  hyn  yn  hwylusdod 
i'r  argraffydd. 


MAN-LEWYRCHIADAU. 

— Mae  y  Bedyddwyr  Cymreig  yn  As- 
pinwali  yn  dra  awyddus  i  ail  gychwyn 
yr  achos  yno.  Gresyn  na  fyddai  modd 
llwyddo  i  gyrhaedd  hyny.  Mae  yno 
<idefnyddiau  eglwys  dda. 

— Mae  y  Dr.  Cefni  Pairy  wedi  de- 
<Jireu  ar  ei  weinidogaeth  yn  Bevier,  o 
dan  ragolygon  tra  addawol.  Mae  yno 
lawer  o  Fedyddwyr  yn  yr  ardal,  ac  y 
mae  y  gweithfeydd  mewn  cyflwr  gweíl 
nag  arferol. 

— Mae  yr  eglwysi  canlynol  yn  meddu 
y  rhifedi  hyn : 

Eglwys  Treorci 525 

Eglwys  Rhos,  Mountainash  . .  435 
Eglwys  Tabernacl,  Caerdydd,  562 
Eglwys  Bethesda,  Abertawe.  .566 

— Mae  genym  ar  lawatebiad  y  Parch. 
X.l.  Rees  i  ofyniad  Mr.  J.  W.  Edwards, 
mewn  perthynas  i  "  Weddio  fel  Modd- 
ion  Cyhoeddus.*'  Bwriadwn  iddo  gael 
ymddangos  yn  ein  rhifyn  nesaf. 

— Ymddengys  oddiwrth  gyfeiriadau 
personol  a  wneir  gan  rai  o'n  gohebwyr 
at  y  golygydd,  nad  ydynt  yn  hysbys 
o'r  ffaith  nad  yw  Giraldus  gartref,  nac 
wedi  bod,  er*s  tro.  Rhydd  gwybod- 
aeth  o  hyn  oleuni  i  rai  o  honynt  ar  rai 
pethau. 

— Dymunir  ar  y  rhai  y  dysgwylir  ys- 
grifau  oddiwrthynt  i  form  g^mtaf   y 


Barddoniaeth. 


THE  NATION'S  SORROW. 


BY  REV.  E.   EDWAS.DS,   COATESYILLE,  PA, 

Great  God  of  nations,  see  this  favor'd  land 
Bow*d  down  in  sorrow  *neath  thy  mighty  hand. 
Gone  is  its  Chief,  its  noble,  honor'd  bead — 
The  nation's  heart  is  bleeding  o*er  its  dead  1 
Was  ever  prince,  or  potentate,  or  king, 
So  honor'd  as  was  he  of  whom  we  sing  ? 
This  universal  sorrow  tells  of  worth 
Notoríous  in  the  annals  of  the  earth. 
Of  him  whose  body  we  have  iaid  away, 
In  yonder  gTave-yard,  it  is  safe  to  say, 
And  say  with  emphasis  most  trae  and  just, 
The  world  had  few  his  equals  ! — so  august 
Was  he,  so  truly  great,  that  to  his  name 
«  Augustus"  might  be  added,  for  his  fame 
Outshone  the  lustre  of  those  sons  of  Rome 
Who  proudly  wore  that  title.    From  his  home, 
A  humble  cabin  in  Ohio,  see 
A  more  than  Csesar  rise  from  poverty 
To  honor  such  as  Jsesar  never  knew  : 
Such  was  the  Chief  to  whom  we  said  «*Adieu  I" 
Who  then  shall  chide  this  nation's  sorrow  now, 
The  wail  of  woe  with  which  we  try  to  bow 
To  this  mysterìous  Providence  ?  Weep,  weep  I 
Ye  sons  of  sorrow — let  your  grief  be  deep 
As  is  the  loss  you're  called  to  mourn — the  loss 
Of  one  who  climbed  to  glory  ihrough  the  cross, 
For  he  had  known  the  hardships  of  a  lot 
By  no  means  easy.     This,  our  Chief,  was  not 
Dandled  in  luxury,  and  rich,  but  knew 
A  lowly  origin  !     And  yet,  so  true 
Was  he  to  nature  and  to  God  and  self, 
As  not  to  grovel  in  pursuit  of  pelf ; 
He  was  ambitious,  yet  sought  not  to  be  rìch, 
But  chose  the  better,  nobler,  part,  by  which 
He  rose  to  be  the  nation's  Chieftain,  and 
To  hold  the  helm  of  State  with  Christian  hand. 
Thank  God  for   Garfield:   by  his   wondrous 

grace 
Our  God  did  mold  him,  made  him  of  a  race 
Whose  birth  is  heavenly,  the  true  sons  of  God, 
Whom  he  doth  lead  and  govern  by  his  nod. 
Such  was  the  Christian  President  we  mourn  ; 
Such  was   our   Chieftain,  to  yon  grave-yard 

bome. 
There  sleeps  his  honor'd  dust,  nigh  Erie's  lake, 
Until  the  trump  of  God  shall   bid  the  dead 

awake. 
Our  mourning  may  the  God  of  nations  see, 
And  help  us  profít  by  this  mystery. 
God  grant  the  holy  influence  of  one 
Whose  course  as  President  had  just  begun 


Digitized 


byGoogle 


«50 


SiTift  (jfofnâf^. 


[Tachwedd^ 


To  open  with  such  promise,  may  henceforth 
Indiiìe  this  nation  to  concede  the  worth 
Of  YÌrtue,  picty  and  Godly  fear, 
That  made  our  Garfield's  walk  with  God  so 

near. 
Thns  chastened  by  our  sorrow,  we  shall  be 
A  nation  ever  glorious,  pure  and  free ! 


MERCH  O'R  DDOL. 

Pwy  welaf  ar  y  llechwedd  draw, 

Yn  rhodiaw*n  araf  brudd, 
A  Ilyfryn  bychan  yn  un  llaw, 

Llaw  arall  ar  ei  grudd  ? 
Ah  1  dacw'r  man  Ue  cenais  gynt 

Yn  iach  i  Ferch  o'r  Ddol, 
Pan  o  fy  ngwlad  yr  eis  i'm  hynt, 

Heb  obaith  dod  yn  ol. 

Ai  gwir  y  gwelaf  ar  y  brjm, 

Y  fwyn  gariadlawn  ferch, 
Yn  darllen  gwaith  ei  bardd  fel  hyn, 

Er  ail  enynu  serch  ; 
Gan  sangu'r  lle  a  sangwn  i 

Tro  olaf  ar  y  rhìw, 
Pan  oedd  fy  llygaid  oll  yn  Ui', 

A'r  galon  hon  yn  friw  ?  Tsgid. 


JONAH. 

[buddugol.] 

Y  ffoedig  brophwydwr— oedd  Jonah, 
Fydd  enwog  fel  morwr  ; 
Mewn  penbleth,  y  pregethwr 
Aeth  draw  i'w  daith  drwy  y  dw'r. 

Yn  y  morfil  bu'n  ymarfer— gweddi, 
A  gwaeddodd  o'r  dyfnder  ; 
Aeth  ei  lais  noeth  i  Iys  Ner, 
Wrth  edyn  prydferth  hyder. 

Deuddeng  myrdd  o'u  ílÿrdd  tra  fifol^heb 
Nag  un  bregeth  ddwyfol,  [ragor 

Gymerai — ^mae'r  digymarol — enfys 
Yn  dyst  a  erys  fod  Duw'n  dosturiol. 

Arfonydd. 


Y  LLONG  DDYSGWYLIEDIG. 
[  Hameward  Bound,  \ 

[yn  y  pellder.] 

Hoi !  draw'r  llong  ar  odre'r  lli'— o  gaerau 
Y  gorwcl  yn  codi  ; 
Moesgryma'r  don  i'w  Iloni  — 
Byd  halit  yw  ei  bywyd  hi. 

[yn  dod  yn  nes.] 

O  !  ei  hoender  ar  y  wendon — gwyra 
I  gawr  yr  awelon ; 


Dewr  a  braf,  fel  dnr  ei  bron, 
Yn  frigog  nofia'r  eigion. 

Mae'n  nes  nes  drwy'r  tonau'n  rhesi — ^yn  dod 
O  dan  ei  baneri ; 
Dyrwyga'r  don  a  lluchia'r  lli' 
Tra  ystwyth  yn  gawod  drostL 

[yn  y  porthladd.] 

Eitha'  trwm  o  bethan  tramor — y  mae, 
Bydd  fel  mêl  i'n  goror ; 
Yn  awr  y  mae  holl  ofnan'r  môr 
Yn  gwingo  wrth  big  ei  hangor. 
Proviäen€ê,  Pa.     J.  P.  Harris  (leuan  Ddu). 


Y  CRICEDYN. 


Baglog  a  bachog  bryf  bychan— cadam 
Yw'r  cricedyn  buan  ; 

E  naid  trwy  y  tanbaid  dftn, 

A  hwn  ni  lysg  ei  hunan ! 
Dell  Roy.  Llywarch. 


SEREN  GOMER. 


GirardsYÌlle,  Pä.,  Awst  17,  1881. 
Mr.  Gol. — Derbyniais  sypyn  oSeren 
GotneTy  yn  cynwys  y  rhifynau  oU  o'r 
dechreuad,  a  chyda  llawer  o  foddhad. 
Yn  gyntaf,  am  fod  cymaint  o  uchelgais 
yn  mrodyr  yr  Hen  Wlad  i  ddwyn  allaa 
y  Chwarteryn  mor  gymeradwy.  Y  mae 
yn  tra  rhagori  ar  ddim  o'r  fath  sydd 
wedi  ei  gynyg  hyd  yn  hyn,  yn  amryw- 
aeth  a  dyddordeb  yr  ysgrifau.  Nid 
ydynt  ym  rhy  hir,  i  dreisio  amynedd  y 
darllenydd ;  ac  nid  oes  gormod  o  un- 
fîurfìaeth  yn  ngwneuthuriad  i  fyny  y 
rhanau.  Nid  rhif^m  o  dduwinyddiaeth, 
nac  ychwaith  un  cyfan  o  hanesyddiaeth, 
neu  fywgraffiaeth,  neu  gyfanswm  o  gelf- 
yddyd  ac  anianeg,  neu  wleidiadaeth^ 
ond  tipyn  o*r  amryw  gangenau ;  bwrdd 
wedi  ei  ddarparu  i  ateb  Uawer  melus- 
ddant. 

Hawddamor  i  Seren  Gamer  /  a 
rhwydd  hynt  iV  chylchrediad,  ddy- 
wedaf  fi  !  Dengys  y  saith  rhifyn  fod  y 
golygydd  wedi  llwyddo  i  gael  cyd- 
weithrediad  Ued  unfrydol,  ysgrifenwyr 
hen  ac  ieuanc  yr  enwad,  yn  ol  eu  ham- 
rywiol  dalentau  ;  a  hyny  sydd  ^m  cyf- 
rif  am  y  gwaith  destlus  y  mae  yn  wneyd. 
Fel  un   yn  ymdryboli   {daàòU)  tipyn 


Digitized 


byGoogle 


1 881.1 


y  Maes  CenadoL 


25« 


mewn  hanesyddiaeth,  y  mae  y  rhanau 
hanesyddol  a  bywgraffiadol  yn  fwy  dy- 
ddorol  i  mi  na'r  erthyglau  gwerthfawr 
eraiU,  a  buaswn  yn  llwyr  foddlon  talu 
pris  y  rhanau  am  y  rhai  hyny  yn  unig. 
Cynwysa  rhifyn  Gorphenaf  fywgraffiad 
am  y  diweddar  H.  H.  Williams,  Chel- 
tenham,  ac  un  o  ysgrifau  yr  hen  Grist- 
mas  ar  Fedyddwyr  Lleyn.  Y  mae  yn 
nghof  genyf  fod  yn  pregethu  am  Sul 
yn  nghapel  y  Bedyddwyr,  Tewksbury, 
yn  yr  hwn  y  sonir  yn  yr  erthygl  ar 
Hugh  Williams,  y  dygwyddodd  un  o'r 
hen  bererinion  wneyd  crybwylliad  am 
dano.  Byddent  yn  anfon  am  dano  ar 
daro,  a  byddai  yntau  y  parotaf  o  breg- 
ethwyr  i  lanw  bwlch.  Yr  argraff  aros- 
ol  am  dano  yno,  y  pryd  hwnw,  dros 
ugain  mlynedd  yn  ol,  oedd,  am  hen 
wr  yn  gwisgo  fel  larll,  a'i  fysedd  yn 
cael  eu  cuddio  gan  fodrwyau  costfawr  ; 
ac  nid  oedd  hyny  yn  eî  erbyn  chwaith, 
ond  yn  hytrach  fel  rhywbeth  yn  teil- 
yngu  parch.     Yr  eiddoch,  &c., 

D.  T.  Dayies. 


Y  Màe^  ÖeiiààoL 

GAN  Y  PARCH.  W.    F.  DAYIES,  NANTICOKE|  PA. 
JAPAN. 

Y  cenadon  a'r  tramorwyr  cyntaf  a 
ymwelasant  â  Japan,  ag  sydd  genym 
hanes  am  danynt,  oeddynt  Jesuitiaid 
Pabyddol.  Yn  y  flwyddyn  1298,  ys- 
grifenodd  un  Marco  Polo,  Jesuit,  ddes- 
grifíad  rhagorol  o  Jepangu  (Japan). 
Dau  gant  o  flynyddau  wedi  hyn,  cawn 
y  morwr  a'r  darganfyddwr  byd-enwog, 
Christopher  Columbus,  yn  cychwyn  i 
chwilio  am  dani ;  ond  fel  mae  y  ffaith 
yn  hysbys,  mi  wn,  i'r  rhan  fwyaf  o  ddar- 
llenwyr  y  Wawr,  yn  lle  cael  gafael  ar 
Japan,  daeth  ar  draws  y  cyfandir  Amer- 
ìcanaidd.  Ymwelodd  y  tramorwr  cynt- 
af  â'r  ynysoedd  hyn  yn  y  flwyddyn 
1542.  Yn  mhen  saith  mlynedd  wedi 
dyfodiad  y  fintai  gynlaf  i'r  wlad,  ym- 
welwyd  a  hi  gan  un  o'r  enw  Francis 
Xavier,  Jesuit,  a'r  hwn  oedd  yn  llawer 
mwy  cenadol  ei  ysbryd  na  neb  o*r  ty- 
Iwyth  oedd  yn  y  wlad  o'i  flaen.  Tafl- 
odd  Xavier  ei  hun  gorph  ac  enaid  i'r 


gwaith,  a  llafuriai  nos  a  dydd  i  greu  ar- 
graff  ar  feddyliau  y  brodorion ;  ac  ^m 
dâl  iddo  am  ei  lafur,  cyn  nemawr  o  am- 
ser,  rhifai  y  dychweledigion  150,000. 
Modd  bynag,  nid  rhyw  lawer  o  waith 
dychwelyd  oedd  ganddynt,  oblegid 
cawn  i  Xavier  wneyd  y  ffordd  o'u  sef- 
yllfa  baganaidd  i'r  hon  yr  oedd  efe  am 
eu  cael  mor  fyred  ag  oedd  yn  bosibl. 
Teimlai  na  allai  wneyd  Paganiaeth  yn 
debyg  i  Babyddiaeth,  felly  gwnaeth  y 
peth  nesaf,  sef  gwneyd  Pabyddiaeth  yn 
debyg  i  Baganiaeth.  Wrth  gwrs,  nid 
oedd  hyn  ond  gorchwyl  hawdd  iawn 
iddo.  Newidiodd  enwau  rhai  delwaw 
a  seremoniau,  a  dyna  braidd  yr  oll. 
Galwai  ddelw  Buddha  yn  Grist,  a  Ka- 
vanon,  Brenines  y  Nefoedd,  fel  y  gal- 
want  hi,  yo  Fair  y  Forwyn.  Ond  er  y 
cyfan,  byr  iawn  y  parhaodd  eu  llwydd- 
iant,  a  bu  yr  un  peth  yn  angeu  iddynt 
yn  Japan  ag  gydd  wedi  bod  mewn  llaw- 
er  man  arall,  sef  eu  gorawydd  ara  awd- 
urdod  gwladwriaethol.  Bu  y  Japan- 
iaid  yn  ddigon  craffus  i  weled  yn  fuan 
iawn  nad  eu  lles  hwy  fel  cenedi  oedd 
wedi  peri  i*r  bobl  hyn  adael  eu  gwlad 
a  chroesi  moroedd,  a  Uafurio  mor  hun- 
anymwadol  ag  yr  ymddangosent,  ond 
mai  moddion  yn  hytrach  oedd  hyn  i 
gyrhaedd  dylanwad  gwiadwriaethol,  a 
dim  arall.  Yn  herwydd  hyn  bu  raid 
iddynt  ymadaei.  Erlidiwyd  hwy  yn 
chwerw,  a  chafodd  nifer  mawr  o  hon- 
ynt  angeu  chwerw  a  phoenus. 

Wedi  eu  cael  oU  allan,  neu  eu  lladd, 
cauodd  Japan  ei  dorau,  a  gosododd  ar 
y  dorau  cauedig,  nad  oedd  neb  mwy  i 
ddod  i  mewn  trwyddynt  ag  oedd  a  dim 
Cristionogol  yn  perthyn  iddo.  Heb- 
law  hyn,  ni  chaniateid  i'r  un  tramorwr 
ddod  yn  agos  i'r  cyffiniau,  oddigerth  ei 
fod  yn  perthyn  i'r  Dutch  Traders  o 
Nagasaki.  Yr  oedd  y  gyfraith  a  gy- 
hoeddwyd  fel  y  canlyn  :  '*  Tra  byddo 
yr  haul  yn  gwresogi  y  ddaear,  na  fydd- 
ed  i'r  un  Cristion  fod  mor  rhyfygus  a 
dod  i  Japan  ;  a  bydded  i  bawb  wybod, 
os  bydd  i  Frenin  Spaen  ei  hun,  neu 
Dduw  y  Cristion,  neu  y  Duw  Mawr, 
droseddu  y  gorchymyn  hwn,  y  cyli  efe 
ei  ben."  Yr  hyn  a  olygir,  yn  ddiam- 
heu,  wrth  '*  Dduw  y  Cristion  *'  uchod 
yw  y  Pab  o  Rufain. 


Digitized 


byGoogle 


252 


Hanesion  CartrefoL 


[Tachwedd, 


Wedi  gyru  y  Jesuitiaid  allan,  bu  dor- 
au  Japan  yn  gauedig  am  ychydig  dros 
ddau  gant  o  flynyddoedd,  ond  nid  yd- 
ynt  fellyheddyw.  Gorphenaf  8,  1853, 
fe  dorodd  y  wawr ;  y  diwrnod  hwnw, 
angorodd  llongau  Americanaidd  yn 
nyfroedd  Japan.  Ar  fwrdd  un  o  hon- 
ynt,  a*r  hwn  hefyd  oedd  a  gofal  yr  oll, 
yr  oedd  y  dyn  da  hwnw,  Commodore 
Perry.  Penderfynodd,  os  yn  bosibl, 
fyned  i  mewn  i  Japan.  Wedi  cryn  dra- 
fferth,  Uwyddodd  i  wneyd  cytundeb  ag 
oedd  yn  sicrhau  agoriad  dau  o*i  phorth- 
laddoedd  i  longau  Americanaidd.  Ar 
ol  hyn,  mae  cytundebau  eraill  wedi  eu 
gwneyd  sydd  wedi  bod  yn  foddion  i 
gael  saith  eraiU  yn  agored,  sef,  Tokio, 
Yokohartia,  Osaka,  Hiogo,  Niigata, 
Nagaski.  a  Hakodate. 

Dwy-flynedd-ar-hugain  yn  ol  yr  aeth 
y  cenadwr  Protestanaidd  cyntaf  i*r  yn- 
ys.  Yn  y  blynyddoedd  1859  ac  1860 
aeth  cenadon  yno  yn  perthyn  i'r  Epis- 
copaliaid,  Presbyteriaid,  a  Dutch  Re- 
formed — yr  uchod  oll  o  America.  Pas- 
iodd  o  ddeg  i  ddeuddeg  mlynedd  heb 
ond  i  ychydig  gael  ei  gyflawni,  oddi- 
gerth  dysgu  yr  iaith.  Modd  bynag, 
cawn  fod  yno  un  wedi  ei  ddychwelyd 
yn  y  flwyddyn  1865,  ac  eglwys  wedi  ei 
chorfíbri  yn  1872.  Yn  yr  amser  cyr- 
haeddodd  cenadon  newyddion  i*r  yn- 
ys. 

Yn  mhen  blwyddyn  wedi  sefydlu  yr 
eglwys  gyntaf  yno,  cawn  y  gorchymyn 
yn  gwahardd  Cristionogion  i*rwlad  yn 
cael  ei  ddiddymu  yn  hollol  Wedi  i 
hyn  gymeryd  lle,  aeth  y  gwaith  yn 
mlaen  yn  gyflymach  o  lawer.  Mae 
yno  heddyw  176  o  genadon  gan  bob 
enwad,  a  2,871  o  gymunwyr. 

Cofier  nad  yw  Japan  hyd  yn  nod 
heddyw  yn  agored  i  dramorwyr  fyned 
lle  y  mynont.  Yr  oll  sydd  yn  rhydd 
yw  y  porthladdoedd  a  nodasom.  Mae 
genym  genadon  yn  llafurio  tu  fewn  yn 
y  wlad.  Y  rheswm  y  goddefir  hwy  yw, 
am  eu  bod  yn  gwasanaethu  i  Japaniaid 
fel  gweision.  Aíae  cenadon  yn  myned 
yn  wasanaethyddion  i  baganiaid,  er 
cael  cyfleusdra  i  ddwyn  goleuni  yr  ef- 
engyl  iddynt.  Mae  yn  Tokio  1,036,- 
771  o  drigolion,  a  36  o  genadon ;  Ki- 
oto,  567,334  o  drigolion,  a  5  o  genad- 


on.  Mae  Yokoharaa  yn  meddu  35  o 
genadon ;  Osoka,  25  ;  Kobe,  10;  Ni- 
igata,  2 ;  Kagasaki,  5,  a  üakodate  4. 
Y  niae  yno  8  yn  wasgaredig — oil  yn 
gwneyd  125.  Mewn  30  o  ysgolion 
cenadol  mae  1,525  o  ysgolheigion.  Y 
mae  dau  gyfieithiad  o'r  Testament 
Newydd  wedi  eu  gwneyd  i  iaith  y  trig- 
olion,  un  gan  Dr.  Nathan  Brown,  Bed- 
yddiwr. 

Nid  oes  ond  ychydig  o  flynyddoedd 
er  pan  yr  anfonodd  y  Bedyddwyr 
Americanaidd  eu  cenad  cyntaf  yno,  sef 
Dr.  Nathan  Brown,  a*r  Parch.  Jonathan 
Goble,  yn  Chwefror,  1873.  ^"  ^^- 
Brown  yn  hir  yn  Assam,  ac  yr  oedd  yn 
64  ml.  oed  pan  ddechreuodd  lafurio  yn 
Japan.  Yr  oedd  Mr.  Goble  wedi  byw 
am  beth  amser  yn  Japan  cyn  ei  apwynt- 
io  yn  genadwr.  Blwyddyn  y  bu  ef  yn 
cael  tâl  gan  y  Gymdeithas ;  daeth  trwy 
ei  lafur  yn  alluog  i  gynal  ei  hun.  Mae 
un  cenad  yno  gan  Fedyddwyr  Lloegr. 
Mae  gan  Fedyddwyr  America  yn  Japan 
heddyw  bedwar  o  genadon  priod,  a 
thair  o  chwiorydd  sengl.  Mae  ystad- 
egau  yr  eglwysi  yno  fel  y  canlyn  : 
Yokohama,  49  ;  Tokio,  38  ;  Morioko, 
1 1 ;  Hanamaki,  6  ;  Sandai,  9.  Gwedd- 
iwn  yn  daer  am  i*r  fechan  hon  fyned 
yn  fil,  a'r  wael  hon  i  fyned  yn  genedl 
gref,  a  hyny  yn  fuan. 


HANESION  CARTREFOL. 


Cyfarfod  Tri-Misol  Bbdyddwyr 
Cymreig  Ohio  a  Gorllew- 

INBARTH   PENNSYLYANIA. 

Cynaliwyd  y  cyfarfod  uchod  yn  Niles, 
Ohio,  ar  yr  1  yeg  a'r  i8fed  o  Fedi,  1881. 
Yn  absenoldeb  y  Llywydd  rheolaidd, 
sef  y  brawd  C.  Jones,  M.  A.,  etholwyd 
y  brawd  Edward  Jenkins,  Palmyra,  i 
lywyddu  y  cyfarfod. 

Am  10  o'r  gloch,  y  dydd  cyntaf,  ag- 
orwyd  y  gynadledd  drwy  weddi  gan  y 
brawd  Thomas  M.  Matthews,  Hubbard. 

Pendeifynwyd, 

I.  Fod  pwyligor  ymddiriedol  i  gael 
ei  benodi  i  edrych  dros  gyfrifon  casgl- 
yddoi  L.  Mathias,  Mineral  Ridge,  at 
gapel  Niles,  a*r  pwyllgor  hwnw  i  gy- 
hoeddi   y   cyfrifon   yn   gyflawn    yn  y 


Digitized 


byGoogle 


s88i.] 


Hanesian  CartrefoL 


253 


Wawr  am  fis  Tachwedd.  Y  pwyllgor 
ydynt,  William  Williams,  D.  C.  Tho- 
mas  a  D.  M.  Job. 

2.  Fod  y  brawd  Ll.  Rees,  Johns- 
town,  yn  cael  derbyniad  i'n  hundeb 
cymanfaol,  ar  sail  llythyr  a  dderbyn- 
iwyd  oddiwrth  Ysgrifenydd  Cymanfa 
Dwyreinbarth  Pennsylvania. 

3.  Fod  y  brawd  Thomas  T.  Morgan, 
Thomastown,  i  gael  ei  le  yn  ein  plith 
hyd  nes  y  byddo  llythyr  rheolaidd  yn 
dyfod  iddo  o  Gymanfa  Seisnig,  i'r  hon 
y  perthynai  yn  flaenorol. 

4.  Fod  y  brawd  D.  C.  Thomas  i 
fyned  i  Cleveland,  i  gasglu  at  gapel 
Niles. 

5.  Fod  dymuniad  y  gynadledd  i'r 
Cyfarfod  Tri-Misol  nesaf  gael  ei  gynal 
yn  Girard. 

Nid  wyf  wedi  clywed  dim  oddiwrth 
y  frawdoliaeth  yno;  ond  os  byddant  yn 
dewis  ei  gael,  cyhoeddir  eto  yn  bryd- 
lon. 

Pregethwyd  gan  y  brod^n- canlynol  — 
J.  T.  Griffiths,  Sharon  ;  W.  R  Jones, 
Palmyra ;  Samuel  Job,  Cleveland;  Ll. 
Rees,  Johnstown ;  Thomas  Thomas, 
Sharon ;  Edward  Jenkins,  Palmyra,  a 
Thomas  T.  Morgan,  Thomastown.  De- 
chreuwyd  y  cyfarfodydd  gan  y  brodyr, 
Thomas  T.  Morgan,  Thomas  Thomas, 
Samuel  Job,  D.  Probert  a  W.  R.  Jones, 

Cafwyd  cyfarfodydd  rhagorol,  preg- 
ethu  da,  a  chynulliadau  Uuosog  iawn. 
Gobeithio  y  bydd  i  effaith  daionus  ddi- 
lyn  y  cyfarfodydd. 

Thomas  Thomas,   Ysg. 


BED  YDDIWYD— 

Boreu  Sabboth,  Gorphenaf  24,  i8$i,  yn 
Audenried,  Pa.,  bedyddiwyd  un  chwaer  ar 
broífes  o'i  fîÿdd  yn  Mab  Duw  gan  T.  D.  £vans. 

Prydnawn  Sabboth,  Medi  25, 188 1,  bedydd- 
iwyd  tri  o  bersonau  ar  broffes  o'u  ffÿdd  yn 
Mab  Duw.  Y  mae  y  gwaith  da  yn  myned  ar 
gynydd  yn  y  Ue  hwn. — T.  D,  Evans. 


PRIODWYD-^ 

Hydref  5,  1881,  yn  Ashland,  Pa.,  gan  y 
Parch.  Jeremiah  Griffiths,  yn  nhy  tad  y  ferch 
ieuanc,  Mr.  Jacob  Davies  a  Miss  Mary  A. 
Phillips,  unig  ferch  y  brawd  a*r  diacon  ffydd- 
lawn,  John  PhiUips,  y  ddau  o*r  dref  hon. 


Medi  22,  yn  ei  dy  ei  hun,  gan  7  Parch.  Jas. 
Jarrett,  Mr.  Charles  Humphreys  a  Miss  Han- 
nah  Rees,  oll  o  Plymouth,  Pa. 

Medi  29, 1881,  yn  ei  dy  ei  hun,  gan  y  Parch. 
James  R.  Price,  Mr.  Wm.  Lewis  a  Miss  Mary 
Jane  Price,  y  ddau  o  Kingston.  Pa. 


BU  FARW— 

Cywiriadau. — Yn  nghoíìant  Mrs.  Probert, 
yn  y  rhifyn  diweddaf,  yn  Ile  David  Griffiths, 
darllener  Daniel  Griffiths.  Hefyd,  bedydd- 
iwyd  Mrs.  P.  yn  1852,  ac  nid  yn  1857. 

MR.   JAMES   ARMSTRONG. 

Yn  Hyde  Park,  Pa.,  Awst  i^eg,  tra  yr  oedd 
Mr.  James  Armstrong  yn  dilyn  ei  alwedigaeth 
tanddaearol,  mewn  modd  disyfyd  cyfarfydd- 
odd  a'i  angeu  yn  55  oed. 

Genedigol  oedd  gwrthddrych  ein  coffa  o 
Ben-y-cae,  sir  Fynwy,  D.  C.  Ganwyd  ef  yn 
y  flwyddyn  1826,  Ile  y  treuliodd  dymor  ei  ieu- 
enctyd,  ac  y  cafodd  ei  gymwyso  i  wynebu  mor- 
daith  ystormus  bywyd,  ac  yma  y  dechreuodd 
cî  yrfa  grefýddol.  Bcdyddiwyd  cf  i  gyffelyb- 
iaeth  marwolaeth  y  Blaenor  pan  yni2  oed,  gan 
y  diweddar  Barch.  Edward  01iver,  y  pryd 
hwnw,  yn  fugail  ar  eglwys  Nebo.  Ymrestrodd 
yn  filwr  yn  myddin  Seion.  Ond  maeV  bach- 
gen  serchog-fwyn  jm  symud  i  Tredegar  yn 
1844,  ac  yn  ymaelodi  yn  Siloh.  Nid  anghof- 
iodd  ei  fod  wedi  rhoddi  ei  hunan  i*r  Arglwydd, 
na'i  ymrwymiadau  i*w  bobl  ef,  Yn  y  flwydd- 
yn  1846,  ymunodd  mewn  priodas  a  Jane  Jones, 
merch  i  William  a  Susannah  Jones,Tredegar  ; 
ac  yno  y  treuliasant  flaenffrwyth  eu  bywyd 
priodasoi. 

Yn  1862,  maent  yn  gadael  Tredegar,  ac  yn 
canu'n  iach  i  wlad  eu  tadau,  gan  wynebu  ar 
fyd  mawr  y  Gorllewin,  a  bu  tonau  M^r  y  Wer- 
ydd  yn  dyner  wrthynt.  Dechreuasant  eu  gyr- 
fa  Americanaidd  yn  Pittston,  Pa.,  ac  wcdi 
trculio  ychydig  dros  flwyddyn  yno,  symudas* 
ant  i  Hydc  Park,  llc  y  treuliodd  ein  brawd 
weddiU  ei  ocs,  oddigcrth  rhyw  ddwy  flynedd 
y  bu  yn  aros  yn  Denison,  Ohio.  Dangosodd 
James  ei  fod  o  du  crefydd  a  duwioldeb  yn  y 
lle  hwn,  a  chafodd  yr  anrhydcdd  o  flacnorì  yn 
mhlith  y  frawdoliaeth  yno  Yr  ocdd  wcdi 
ffurfìo  cymcriad  yn  mhlith  ei  gydnabod,  ac  ad- 
nabyddid  ef  fel  dyn  pwyllog,  amyneddgar,  a 
gwir  grefyddol.  Cafodd  lawer  o  dreiaJon — 
profedigaethau  fuasai  wedi  llwyr  ddigaloni 
Uawer  a  ymddangosai  yn  fwy  gwrol  nag  cfe. 
Ond  yn  y  tywydd  garw,  meddianodd  ci  enaid 
mewn  amynedd,  glynodd  wrth  ci  grcfydd,  gan 
werthfawrogi  ci  fraint,  ac  ymddirìed  yn  yr  hwn 
a  demtiwyd  yr  un  ffunud  a  ninau,  a'r  Hwn  a 
wcddiodd  dros  ci  ddysgyblion,  na  ddiffygiai 
Cd  ffydd.  Mac  Duw  wedi  cysylltu  Uwyddiant 
ag  ufudd-dod  i*w  air. 

Yr  oedd  cin  hanwyl  frawd  yn  ffyddlon  i 
gadw  ei  le   yn  nhy   yr  Arglwydd,  gwerthfawr- 


Digitized 


byGoogle 


«54 


Hanesion   CarirefoL 


[Tachwedd, 


ogai'r  moddion.  Un  gwasanaethgar  a  defnydd- 
iol  ydoedd  yn  yr  Ysgol  Sul,  y  cwrdd  gweddi, 
a'r  gyfeillach  grefyddol.  Ymdrechai  nid  yn 
nnig  i  gadw  ei  le,  ond  i  lanw  ei  le  yn  mhob 
man.  A  chredwn  mai  Israeliad  yn  wir  yd- 
oedd,  yn  yr  hwn  nid  oedd  twyli. 

Teimlai  yn  ddwys  dros  ei  dealu,  ac  yr  oedd 
yn  ofalus  iawn  am  danynt  yn  mhob  ystyr. 
Bydded  i'r  Arglwydd  ateb  ei  weddiau  taerion 
ar  ran  ei  feibion — tri  o  ba  rai  sydd  wedi  eu 
gadael  i  ddwys  alaru  a  hiraethu  ar  ei  ol. 

Yn  ngwyneb  sydynrwydd  ei  farwolaeth,  nis 
gallasai  adael  tystiolaeth  ar  ei  ol  yn  y  glyn  ; 
ond  yr  oedd  ei  fuchedd  a'i  ymdrech  yn  mhlaid 
yr  efengyl  yn  dystiolaeth  o'r  fath  gadarnaf  o 
werthfawrogrwydd  crefydd,  a'i  bod  wedi 
talu'r  ffordd  iddo  ef  yn  nghanol  helbulon  byw- 
yd.  Treiglodd  ei  faich  ar  yr  Arglwydd — ei 
gadarn  lor,  yr  hwn  a*i  cynorthwyodd  mewn 
cyfyngder ;  do,  bu  yn  filwr  da  i  lesu  Grist,  a 
gorchfygodd  drwy  waed  yr  Oen.  Yr  oedd  yn 
gyfarwydd  ag  arfau'r  fìlwriaeth,  y  rhai  nid  yd- 
ynt  gnawdol ;  ond  nertbol  trwy  Dduw  i  fwrw 
ccstyll  i'r  Ilawr.  Daearwyd  ei  weddillion 
archolledig  yn  mynwent  Washburn,  pryd  y 
gweinyddodd  y  brawd  J.P.Harris,  ProYÌdence, 
yn  cael  ei  gynorthwyo  wrth  y  ty  gan  y  brawd 
Henry  Thomas,  diweddar  o  Gymru.  Bydded 
ei  hûn  yn  dawelhyd  foreu  adferiad. 

MRS.   JANE  ARMSTRONG. 

Yn  mhen  rhyw  dair  wythnos,  sef  Awst 
3iaìn,  canlynwyd  ef  gan  ei  bríod  drwy  borth 
tywyll  matwolaeth  i  fyd  yr  ysbrydoedd.  Yr 
oedd  Mrs.  Armstrong  yn  53  oed,  pan  ymadaw- 
odd  ft*r  fuchedd  hon. 

Bu  yn  dihoeni  am  tua  blwyddyn,  a  gwnaeth 
colli  ei  phriod  dan  amgylchiadau  mor  annys- 
gwyliadwy  glwyfo  ei  chalon ;  teimlodd  yr 
ergyd,  a  hithau  aeth  i  ffordd  yr  holl  ddaear. 
Bu  farw  yn  dawel,  a  chladdwyd  hi  yn  meddrod 
eiphriod,  Medi  2,  1881. 

Yr  Arglwydd  fo'n  nodded  ac  yn  dwr  cadam 
i'r  meibion  sydd  heddyw  heb  dad  na  mam 
daearol.  Bydded  iddynt  werthfawrogi  cyng- 
oríon  tad  duwiol,  a  rhodio  yn  ei  Iwybrau,  can 
belled  ag  y  rhodiodd  efe  ar  ol  y  Blaenor 
n»wr.— ŵtfW. 

COFFA  AM  BIN  LOUISA 

Dywed  Solomon  fod  coffadwriaeth  y  cyfiawn 
yn  fendigedig.  Ffordd  Iwyddianus  er  anfar- 
woli  ein  henwau  yw  trwy  ymdrechu  gogon- 
eddu  yr  Arglwydd,  Uesoli  y  byd,  a  gweithredu 
gweithtedoedd  cyfiawnder.  Nid  oedd  ein 
merch  anwyl  heb  ei  ffaeleddau  a  gwendidau. 
Yr  oedd  ynddi  rinweddau  lawer  hetyd. 

Ganwyd  hi  ar  y  Grawen  Terrace,  NÍerthyr, 
Morganwg,  D.  C,  Ebrill  20,  1850,  a  daeth 
gyda'i  rhieni  i'r  America  pan  yn  faban.  Ni 
fu  ar  hyd  ei  hoes  yn  un  o'r  rhai  mwyaf  iach. 
Cafodd  ei  derbyn  yn  aelod  eglwysig  pan  yn  15 
mlwydd  oed.  Pan  yn  24  mlwydd  oed  priod- 
odd  a  John  R.  Trottcr,  yr  hwn  a  ymadawodd 
a'i  gartref  o  Warren,  Ohio,  yn   mhen  pedwar 


reu  bump  o  fîsoedd,  heb  yr  un  gair  croes,  ac 
nis  gwelodd  ef  mwy.  Dywedir  ei  fod  ef  wedi 
marw.  Modd  bynag,  wedi  ei  ymadawiad  ef 
gwnaeth  hi  ei  chartref  gyda'i  rhieni.  Un  mwy 
diwyd  a  fifyddlon  nid  oedd  mewn  byd—  tyner- 
ach,  anwylach  gan  ei  thad  a'i  mam  a'i  brodyr 
— o'i  cholli,  mae  ein  calonau  wedi  eu  harchoUi 
yn  ddwfn  ac  anfeddyginiaetboL  Tua  dwy 
wythnos  yn  ol  aeth  yn  nurse  i  deulu  parchus 
Mr.  Arms,  yn  Youngstown,  Ohio,  ac  yno  yn 
sydyn  bu  farw.  Rhoddasant  iddi  y  cymerìad 
uchaf  a  rfaagoraf ;  ac  O,  y  parch  a'r  teimladau 
ddangosasant  iddi  hi  a'i  pherthynasau.  Yr 
oedd  Mrs.  J.  Roberts  gyda  hi  trwy  ei  holl 
gystudd  hyd  yr  anadliad  olaf.  Mrs.  Roberts 
anwyl,  hir  y  cofir  genym  eich  ffyddlondeb  a'ch 
Ilafums  gariad.  Cymerwyd  corph  ein  merch 
mewn  arch  hardd  a  chostfawr  o  balas  Mr. 
Arms  i  gartref  ei  rhieni  yn  Niles.  Bu  farw 
Medi  yr  8fed,  a  chladdwyd  hi  y  çfed,  am  fod 
y  gwres  mor  fawr.  Cymerwyd  ei  chorph  i 
gapel  y  B.,  pryd  y  gweinyddwyd  gan  y  Parchn. 

C.  V.  Wilson  ac  A.  A.  Mealy.  Wedi  hyn  awd 
a  hi  i'r  cemetery^  ac  yn  nghanol  y  galar  mwyaf 
rhoddwyd  hi  yn  y  bedd  oer  ac  unig.  Yr  ydym 
yn  hiraethus  iawn  ar  ei  hol,  a  gallwn  ddjrweyd 
fel  y  dywedodd  un  arall  : 

*'  Briwiau  a  saethau  sy'  weithion  -  ynom 
Trywanant  ein  calon ; 
Tra  mawr  ocbeneidiau  trymion 
Yn  mhob  Ile  am  ein  merch  lon. 

Ymholi,  crwydro  mewn  cri — Och  alar  ! 
Hir  chwilir  am  dani  ; 
Chwilio'r  celloedd  oedd  eiddi, 
A  chwilio  heb  ei  chael  hi  " 

'  Angeu  du  rodd  ddyrnod  drom  i  ni ;  ond  yn 
y  twrw  a'r  taro  daw  llais  i  ni — •*  Gwyliwch, 
byddwch  barod."  Diolch  am  obaith  cael  cyd- 
gyfarfod  yn  y  nef,  Ue  na  bydd  raid  ymadael 
mwy. 

Yn  yr  Arglwydd  yr  ymddiriedwn, 
O  Arglwydd  bydd  i  ni  yn  amddiffyn. 

Yr  eiddoch  mewn  galar  mawr,  ei  thad,  sef — 

D.  (7.  Thomas,  Nües,  O, 

ARTHUR    GARFIELD  EVANS. 

Hyd.  1$,  1881,  bu  farw  Arthur  Garfield 
Evans,  yn  i  mlwydd  a  4  mis  oed,  baban  Mr. 
Evan  Evans  a'i  briod  o'r  lle  hwn,  sef  Kingston, 
Pa.  Claddwyd  ef  y  dydd  canlynol  yn  myn- 
went  Fontyfont.  Gweinyddwyd  wrth  y  ty  ac 
ar  lan  y  bedd  gan  yr  ysgrifenydd. — yames  R. 
Frùe, 

MARGARET  BYANS. 

Medi  I,  1881,  yn  Audenried,  Pa.,  bu  farw 
Margaret  £vans  yn  6  mlwydd  ocd.  Merch  yd- 
oedd  i  Isaac  £vans.  Claddwyd  hi  yn  James- 
ville,  Pa.     Gweinyddwyd  gan  T.  D.  £vans. 

fiDWARD  FARR  WILLIAMS. 

Yn  Mineral  Ridge,  Ohio,  Medi  5ed,  ar  ol 
byr  gystudd,  bu  farw  y  plentyn  uchod  yn  17  mis 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Hanesion  CartrefoL 


«55 


oed  o'r  clefyd  a  elwir  yn  enyniad  yr  ysgyfaint. 
Mab  ydoedd  i  John  Margaret  Williams.  Yr 
oedd  yn  nodedÌ£  am  ei  ddengarwch.  Br 
nad  oedd  ond  ienanc  mewn  dyddian,  gellir  dy- 
weyd  am  dano  ei  fod  y  tlysaf  o'r  tlysau  yn  y 
teoln  hwn  ;  ac  yr  oedd  ei  golli  o'r  tenln  yn  on* 
nchwyliaetíi  chwerw  i  gig  a  gwaed  ;  eto  i  gyd, 
y  mae  yn  rhaid  ymfoddloni  dan  amgylchiiäau 
fel  hyn,  gan  fod  yr  alwad  hon  yn  alwad  dra 
effeithiol  ac  uniongyrchol,  ac  yn  rhybudd  i'r 
teulu  i  ymbarotoi  i*r  un  siwmai  gan  fod  marw 
yn  sicr  i  ni  oll.  Hyderaf  y  bydd  yr  amgylch- 
ìad  hwn  yn  agos  at  feddwl  y  perthynasau  iV 
dwyn  at  y  Gwaredwr  mewn  amser  phodol. 
Gwasanaethwyd  yn  y  ty  ac  ar  lan  y  bedd  yn 
dra  effeithiol  ar  yr  amgylchiad  gan  y  Parch.  J. 
W.  James.  Heddwch  i*w  Iwch  ac  i'w  fedd 
hyd  y  boreu  mawr  a  ddaw. 

Mae  Edi  wedi  ymadel-^fe  hedodd 
Fel  'hedydd  o'n  gafel ; 
Fe'i  dygwyd  yn  nghol  angel 
At  delyn  mwy  na'r  duliau  mel. 

— David  Mathiws 

MRS.  CATHERINE  HUGHES. 

Medi  13, 1881,  bu  farw  Catherîne  Hughes, 
gweddw  y  diweddar  William  H.  Hughes, 
Remsen,  N.  Y.,  yn  yroedran  teg  o  72  mlwydd 
ac  20  diwrnod  oed.  Bedyddiwyd  ein  chwaer 
tra  yr  ydoedd  yn  ienanc,  a  bu  yn  addum  i'w 
phrosffes  trwy  ei  holi  oes.  Ni  roddodd  ar  un- 
rhyw  adeg,  dan  unrhyyr  amgylchiad  ddolur  i 
lygad  na  gofid  i  galon  neb  o  feibion  Seion. 
Yr  ydoedd  o  ran  ei  bywyd  a*i  nodweddiad  yn 
^fryw  un  ag  y  buasai  yn  fendith  i'r  eglwys 
Grístionogol  pe  buasai  pawb  o'i  haelodau  yn 
ymdrechu  ei  hefelychu  mewn  llawer  iawn  o 
bethau. 

Yr  ydoedd  yn  hynod  addfwyn  ci  thymer ; 
ei  chas  beth  ydoedd  ymrafaelion  eglwysig  (er 
iddi  weled  Ilawer  o  honynt),  gwnai  ei  goreu 
er  cadw  heddwch  a  thangnefedd — merch  tang- 
nefedd  ydoedd  hi.  Yr  ydoedd  yn  ffyddlon 
^da'r  achos  yn  ei  chyfraniadau.  Nid  oedd 
eìsiau  ei  chymell  er  cyfranu  at  gynal  crefydd, 
ond  gofalai  am  gynal  crefydd  fel  cynal  ei  tbeu- 
In  gartref.  Talai  ei  haddewidion  yn  Ilawen 
fel  un  3rn  cael  mwynhad  a  hyfrydwch  yn  ngbyf- 
lawniad  ei  dyledswydd.  Tr  ydoedd  yn  ofalus, 
hyd  y  gallai,  am  ei  chynulliadau  crefyddol ; 
nid  oedd  yn  arfer  esgeuluso  ei  chyd  gynulliad 
ei  hunan,  fel  yr  oedd  arfer  rhai  yn  nyddiau 
Fául,  ac  arfer  Ilawer  yn  ein  dyddiau  ni.  Bydd« 
ai  hi  yn  y  cyfarfodydd  os  yn  alluadwy  o  fewn 
terfynau  rhesymoldeb. 

Nid  oedd  ein  chwaer  yn  un  a  siaradai  lawer, 
nac  yn  gwneyd  ilawer  o  drwst  gyda  dim  ;  ond 
yr  ydoedd  wedi  myfyrìo  ei  dyledswyddau,  a 
chyflawnai  hwy  mewn  dystawrwydd,  gwyl- 
eidd-dra,  a'r  gostyngeiddrwydd  hwnw  ag  sydd 
yn  gweddu  i  efengyl  Crist.  Yr  ydoedd  y  nod- 
weddion  rhag-grybwylledig  ar  unwaith  yn  sicr« 
hau  ei  nodweddiad  fel  gwraig  rinweddol,  mam 


ofalus  a  thyner-galon,  ac  hefyd  fel  cymydogea 
heddychlawn  a  charedig. 

Dyoddefodd  gystudd  trwm  am  yr  ysbaid 
maith  o  16  wySinos ;  le,  bu  am  bedwar  mis 
bron  heb  fod  o'i  hystafell  wely,  ond  dyoddef- 
odd  y  cyfan  fel  Cristion,  yn  amyneddgar  a  di- 
rwgnach. 

Claddwyd  hi  y  dydd  Gwener  canlynol  yn 
mynwent  Fairchild.  Darllenwyd  a  gweddi- 
wyd  yn  y  ty  gan  y  Parch.  E.  R.  Hughes,  Sten- 
ben,  yn  addoldy  y  Bedyddwyr  gan  y  Parch.  O* 
F.  Parry,  Bordwell,  a  phregethwyd  yn  Saesneg 
gan  Dr.  E.  G.  WiUiams  a'r  Parch.  J.  Seth 
Jones,  Remsen,  a  gweinyddwyd  wrth  y  bedd 
gan  y  ddan  olaf.  Gadawodd  ein  hanwyl 
chwaer  blant  ac  wyrion,  brawd  a  chwaer,  yn 
nghyd  a  chylch  eang  o  gyfeiilion  apherthytias« 
au  i  alaru  eu  colled  ar  ei  hol.  Heddwch  i'w 
llwch,  a  gorphwysed  bendith  yr  lor  ar  ei  han> 
wyliaid.  •>  DeÌMÌûlwr. 

MRS.  ANN  HOWELLS. 

Yn  Coalburgh,  Ohio,  Medî  4,  i88l,bu  farw 
Mrs.  Antl  Howells,  gwraig  Enoch  Howells,  ar 
ol  hir  nychdod,  ond  o'r  diwedd  cafodd  ei  dodi 
yn  y  gwely  ar  enedigaeth  plentyn  cyn  ei  ham- 
ser ;  ac  yn  fuan  ar  ol  hyny,  ter^odd  ei  gyrfa 
yn  y  byd  trallodus  yma,  gan  adael  yn  weddw 
briod  anwyl  a  chwech  o  blant  amddifaid  i  al- 
aru  ar  ei  hol. 

Dydd  Mawrth,  y  6ed,  am  un  o*r  gloch,  daeth 
tjrrfa  iuosog  yn  nghyd  i*w  hangladd,  er  rhoddi 
ei  gweddillion  marwol  yn  y  bedd.  Darllen- 
wyd  rhanau  pwrpasol  o'r  Ysgrythyrau,  taraw- 
iadol  i'r  amgylchiad,  a  gweddiwyd  yn  fyr  a 
tharawiadol  gan  y  Parch.  Thomas  Thomas» 
Sharon,  cyn  codi  o'r  ty.  Yna  awd  a*r  corph 
i'r  capel,  lle  yr  oedd  ein  chwaer  yn  aelod» 
pryd  y  dechreuwyd  y  gwasanaeth  trwy  ddar- 
Ilen  a  gweddio  gan  y  Parch.  Mr.  Dayies, 
gweinidog  yr  eglwys  Annibynol  yn  y  lle ;  yna 
siaradodd  y  rhai  canlynol :  Y  Parchn.  Ed. 
Jenkins,  Palmira  ;  Thomas  Thomas,  Davies, 
a'r  ysgrifenydd,  oll  yn  fyr  a  phwrpasol  i*r  am- 
gylchiad.  Àr  ol  hyny  rhoddwyd  y  fantais  t 
bawb  gael  golwg  ar  ei  chprph  am  y  tro  olaf  yn 
y  byd  presenol.  Yna  cychwynwyd  yn  orymdaith 
drefnus  tua'rfynwent  i  Hubbard,  pryd  y  daear- 
wyd  ei  chorph.  Ar  lan  y  bedd  cyn  gwasgaru, 
traddododd  y  Parch.  D.  Probert  araith  fer  a 
tharawiadol,  yn  nghyd  a  gweddi  fer  dros  y 
teulu  a'r  cyfeillion  wrth  ymadael ;  yna  trodd 
pawb  tua  thref,  gan  ffarwelio  a'n  hanwyl 
chwaer  hyd  foreu  udganiad  yr  udgom  mawr 
yn  y  dydd  olaf. 

Ganwyd  ein  chwaer  Mai  3, 1840,  yn  Dow- 
lais,  D.  C.  Merch  ydoedd  i  John  ac  Ann 
Yaughan.  Claddwyd  ei  mam  pan  nad  oedd 
hi  ond  ieuanc  iawn,  a  phriododd  ei  thad  dra- 
chefn  ag  un  o'r  enw  Miss  Mary  Lewis,  yr  hon 
sydd  yn  awr  yn  fyw,  a  bn  yn  fam  dyner  iddi 
hi  nes  tyfu  i  fyny,  a'r  hon  a  anwylai  hyd  ei 
bedd.  Feily  cwrddodd  a  mam  dyner  yn 
mherson  Mn.  Yaughan,  fel  na  welodd  eisiaa 


Digitized 


byGoogle 


2S6 


Hanesion  CartrefoL 


[Tachwedd, 


mam.  Bedyddiwyd  ein  chwaer'  ar  broffes  o'i 
ffÿdd  yn  mab  Duw,  yn  nghyd  a  saith  eraill  o'r 
un  oedran,  yr  un  dydd  ;  un  o  ba  rai  a  ddewis- 
odd  yn  briod,  sef  Enoch  Howells.  Enw  y 
gweinidog  a*u  bedyddiodd  oedd  WiUiam 
Lewis,  yn  Mehefin,  1857,  yr  hwn  oedd  yn 
weinidog  yn  Moriah,  Dowlais  ar  y  pryd.  Ýn 
mhen  rhyw  dair  blynedd,  1860,  ymunodd  hi 
a'i  hanwyl  briod  mewn  glan  bríodas.  Caws- 
ant  eu  bendithio  a  10  o  blant,  o*r  cyfryw  y  mae 
chwech  yn  fyw  i  alaru  eu  coUed  ar  ol  mam 
dyner  ac  anwyl. 

Daethant  i*r  wlad  hon  yn  1861,  pryd  y 
darfü  iddynt  sefydlu  yn  Haselton,  dwy  fìlldir  o 
Youngstown,  a  derbyniwyd  hi  a*i  hanwyl 
briod  trwy  lythyr  o  Gymru  yn  aelodau  o*r  eg- 
Iwys  hon.  Gallwn  ddyweyd  ei  bod  hi  a'i 
hanwyl  briod  wedi  bod  yn  aelodau  hardd, 
diwyd,  a  Ilafurus,  a  ffyddlon,  yn  ystod  y  chwe* 
blynedd  y  buont  yma.  Oddi  yma  y  darfu  idd- 
ynt  symud  i  Coalburgh,  lle  y  treuliodd  hi  a^ 
phríod  y  gweddiU  o*u  hoes  gyda'u  giiydd. 
Mae  ein  chwaer  wedi  marw,  eto  yn  llefaru. 
Mae  ei  rhinwedd  yn  fyw,  ac  fe  gofir  ei  rhin- 
wedd  pan  y  bydd  ei  chorph  yn  malurío  yn 
mhríddeilau  y  dyífryn.  "  Coffadwriaeth  y  cyf 
iawn  sydd  fendigedig."  Teimlir  colled  ar  ei 
hol  yn  yr  eglwys  a'r  gymydogaeth,  ond  yn 
benai  gan  y  teulu.  Cwrddodd  hithau,  fel  er- 
aill  o  blant  Adda,  a  thrallod,  a  helbul,  ac  an- 
hawsderau,  yn  y  fuchedd  hon,  wrth  wthio  yn 
mlaen  trwy  y  byd,  ond  wedi  canu  yn  iach  iddo 
am  byth-  Bu  farw  fel  y  bu  fyw,  a'i  phwys  ar 
lesu  trwy  ffydd.  Gofynai  brawd  iddi  ychydig 
oriau  cyn  ymadael,  "  Beth  wyt  yn  feddwl  am 
dani  yn  awr,  a  wyt  yn  ofni  ?"  "  Pa'm  yr  ofn 
af  a  fìnau  wedi  rhoddi  fy  hunan  iddo  er  ys 
blynyddoedd  ?"  Nid  llawer  fyddai  byth  yn 
ddyweyd,  ond  meddyliai  lawer,  gan  ymdrechu 
i  fyw  crefydd  allan.  Siarad  llawer  a  gwneyd 
ond  ychydig  mae  rhai,  ond  nid  felly  Mrs. 
Howells  ;  nid  oedd  yn  dueddol  i  redeg  ei 
brodyr  i  lawr  tu  ol  i'w  cefnan.  Yr  oedd  hedd- 
wch  yn  lianw  ei  chalon,  a  lles  yr  achos  yn  agos 
at  ei  meddwl,  a  charíad  Duw  yn  Ily wodraethn 
•ei  henaid.  Yr  oedd  iddi  air  da  gan  bawb,  a 
chan  y  gwiríonedd  ei  han. 

CoUwyd  gwraig  dda  a  gofalus,  mam  dyner 
a  hynaws,  cymydoges  baiod,  a  cbwaer  dduw- 
iol ;  ond  ein  coUed  ni  sydd  eniU  iddi  hi.  Yr 
Arglwydd  yn  ei  drugaredd  a  fyddo  yn  dyner 
o*i  hanwyl  bríod  galarus,  a'i  phlant  amddifaid 
sydd  eto  ar  ol.  Rhodded  yr  Arglwydd  gy- 
morth  iddynt  i  fyw  yn  dda,  fel  byddo  marw  yn 
«Iw  iddynt  yw  dymuniad  eich  ufudd  was  yn 
efengyl  Críst.  Bydd  y  bregeth  angladdol  yn 
cael  ei  thraddodi  genyf  Sabboth  23ain. — D, 
Frobert, 

Dymunir  ar  bapyrau  Cymru  godi  yr  uchod. 

HRS.  ROBERT    WILLIAMS   A    MRS.    BLIZABSTH 
DAYIES. 

Mae  dau  beth  mawr  mewn  golwg  wrth  ys- 
grifenu  marw-goffa  am  bersonau,  sdf  gwneyd 
y  ffaith  yn  hysbys,  ac  i  wneyd  hyny  yn  eff- 


eithiol,  rhaid  nodi  rhai  manylion  hanesyddol 
am  danynt;  a  gwneyd  yn  hysbys  y  modd  y 
gorphenasant  eu  gyrfa  ddaearol,  yn  nghyd  a'a 
cyflwr  moesol  a  chymdeithasol  pan  yn  cai«l  en 
galw  i  dragywyddoldeb. 

Y  mae  eglwys  y  Bedyddwyr  yn  Lansford, 
Pa.,  eto  yn  ei  galar,  ac  nid  heb  achos  teilwng, 
pan  edrychwn  arni  yn  unig  fel  c^rmdeithas. 
Mae  colli  aelodau  da  yn  achos  o  alar  i  bob 
cymdeithas ;  ond  pan  gofiwn  mai  atbrofa  yw 
yr  eglwys,  yn  yr  hon  y  cymwysir  aelodan  i'r 
bywyd  tragywyddol  yn  y  gogoniant,  nid  achos 
o  alar,  ond  o  lawenydd,  yw  symudiad  flfydd- 
loniaid. 

Mae  genyf  i  gofnodi  ymadawiad  dwy  chwaer 

0  eglwys  Lansford  yn  ddiweddar.  Er  fod 
gwahaniaeth  dirfawr  rhwng  y  ddwy  mewn 
oedran,  a  phethau  eraill,  eto  fel  aelodan  eg- 
Iwysig  yr  oeddent  yn  tebygoli  yn  fawr  i'w  gil- 
ydd.  Yr  oeddent  wedi  proffesa  lesu  Gríst  er 
yn  foreu,  drwy  ei  wisgo  am  danynt  yn  7  bed- 
ydd,  ar  broffes  o'u  ffydd  ynddo.  Buont  flpydd- 
lon  hyd  angeu,  ac  felly  nid  gormod  genym 
gredu  fod  lesu  wedi  taln  ei  addewid  iddynt 
drwy  roddi  iddynt  goron  y  bywyd.  Nid  yd- 
ym  yn  hawlio  eu  bod  yn  hynod  ar  gyfrìf  ea 
gwybodaeth  yn  y  pen,  ond  profasant  yn  eglur 
eu  bod  yn  gyfoethog  o  ddeall  crefyddol  yn  y 
gaion.  Yr  oeddent  wedi  dysgu  i  fod  yn  fodd* 
lon  iawn  braidd  yn  mhob  cyflwr  ;  ni  charíeiit 
feichiau  o  ofid  heb  raid  i'w  blino,  a'n  rhwystro 
i  fwynhau  crefydd  ar  eu  pereríndod  trwyy  byd. 
Yr  oeddent  yn  ystyried  dyledswyddau  eglwys- 
ig»  megys  myned  i'r  cyfarfodydd,  a  thalu  at  yr 
achús,  yn  rhanau  o  ddyledswyddau  eu  bywyd, 
mor  wirioneddol  felly  a  dyledswydd&n  teuln- 
ol.  Tr  oeddent  hwy  a  gofal  am  y  cwrdd,  gof- 
al  am  y  gweinidog,  gofai  am  y  capel,  a  gofal 
am  heddwch  yn  yr  eglwys  a'r  gymydogaeth. 

Un  o'r  ddwy  hyn  sydd  a'i  hanes  fel  y  can- 
lyn:  Sarah  oeid  ei  henw.  Ganwyd  hi  yn 
Dowlais,  D.  C,  Medi  15,  1840.  Mercb  yd- 
oedd  i  Edward  a  Mary  Edwards.  Prtododd 
ft  Robert  WiUiams  oddeutu  deunaw  miynedd 
yn  ol,  yn  Merthyr.  Ganwyd  iddynt  naw  o 
blant,  ond  nid  oes  ond  pedwar  o  honynt  yn 
amddifaid  o  fam  ar  y  ddaear  yn  awr.  Yn 
Dowlais  y  bu  y  teulu  fyw  ar  ol  priodi,  nes  dy- 
fod  i'r  wlad  hon,  tua  ddeuddeng  mlynedd  yn 
ol,  a  sefydlasant  yn  Lansford,  CarboitCo.,  Pa,, 
Ue  hefyd  y  goiphenodd  ein  chwaer  ei  gyrfa,  ar 

01  tua  naw  diwrnod  o  gystudd,  gan  adael  et 
phriod  mwyn  a'i  phlant  anwyl  yn  eu  galar 
dwys  ar  ei  hol.  Awst  9,  1881,  oedd  y  dydd 
tywyli  hwn,  ac  ar  yr  iieg  claddwyd  hi  yn 
Summit  HiU,  Pa. ;  y  brawd  Daniel  M.  Jones 
yn  gweinyddu.  Methwyd  a  dyfod  o  hyd  i*r 
Parch.  D.  S.  Thomas  i  ddyfod  i  wasanaethu, 
er  anfon  am  dano  i  St.  Clair,  Pittston  a  Wilàes- 
barre. 

Bedyddiwyd  Mrs.  Williams  gan  yr  hybaich 
Edward  Evans,  yn  aelod  i  Caersalem,  Dow- 
lais,  tua  26  mijmedd  yn  ol ;  a  dy wedai  wrth  et 
mam  pan  yn  marw,  **  Mae  yr  hwn  y  credais 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Haneston  CartfefoL 


257 


•  yn  d< 
wrth  fyned  trwy  jc  afon." 

Enw  y  chwaer  arall  oedd  Elisabeth  Davie8. 
Ganwyd  hi  yn  Merthyr,  yn  1800.  Priododd  ft 
Dayid  DaYÌes  pan  yn  21  mlwydd  oed,  yn  Ab 
erdare.  Buont  íyw  yn  Aberdar  a  Merthyr,  yn 
yr  Hen  Wlad,  ac  yno  y  collodd  eîn  chwaer  ei 
phriod.  Daeth  i'r  wlad  hon  yn  1865.  Bu  yn 
byw  yn  Summit  Hill,  Upper  Lehigh,  Ashton, 
Piymouth,  a  Lansford.  Wedi  i'w  mab  John 
goUi  ei  briod,  cymerodd  y  famgu  at  y  plant 
amddifaid— tri  mewn  nifer — yr  ieuengafond' 
tua  18  mis  oed.  Magodd  yr  hen  wraig  hwynt, 
ac  y  mae  yr  ieuengaf  yn  awr  oddeutu  21  ml. 
oed.  Pan  yn  Plymouth,  collodd  Mrs.  Davies 
ei  mab  John,  tad  y  plantbychain,  ond  ymrodd- 
odd  hi  i  ofalu  am  danynt,  a  bu  yn  famaeth  dda 
iddynt.  Bu  i'n  chwaer  chwech  o  blant,  ond 
dan  sydd  yn  fyw  ar  ei  hol.  Bedyddiwyd  hi 
yn  aelod  iV  Tabernacl,  Merthyr,  dros  ddeu- 
gain  mlynedd  yn  ol,  a  bu  hithau  yn  íFyddlawn 
hyd  y  diwedd.  Cafodd  tuag  wythnos  o  gys« 
tudd,  a  bu  farw  mewn  gwth  o  oedran  (81 
ml^,  Medi9,  1881. 

CÚddwyd  hi  yn  Summit  Hill,  Medi  i  leg. 
Anfonwyd  am  y  Parch.  D.  S.  Thomas,  St. 
Clair,  a  daeth  i  weinyddu  yn  yr  angladd. 
Pregethodd  bregeth  angladdol  i'r  ddwy  chwaer 
j  nos  Sabboth  hwnw  (Medi  iieg)  yn  nghapel 
y  Bedyddwyr  yn  Lansford,  Pa. 

Dymunwyf  nawdd  y  Nef  ar  y  teuluoedd  gal. 
arns,  a  bydded  i'r  perthynasau  a  phawb  o  hon- 
om  efelychu  £fyddlondeb  cymdeithasol  a  chref- 
yddol  ein  chwiorydd,  fel  y  byddo  genym  hyd- 
er  y  cawn  eu  cyfarfod  yn  llawen  mewn  byd  Ile 
na  bydd  raid  ymadael  mwy. 

Dbwi  Tkskhbdtn. 

lOtS.   SABAH  DAYIBS. 

Medi  23.  1881,  yn  ShenaHdoah,  Schuylldll 
Co.,  Pa. ,  bu  farw  Mrs.  Sarah  Dayies,  gwraîg 
y  brawd  John  £.  Dayies,  yn  36  mlwydd  oed. 
Dyoddefodd  ein  chwaer  gystudd  trwm,  ond 
byr,  eto  yr  oedd  ei  marwolaeth  yn  sydyn  ac 
annysgwyliadwy  iawn.  Rhoddodd  enedigaeth 
i  ferch  fach  nos  lan,  y  22ain,  a  bu  farw  pryd- 
nawn  y  dydd  canlynol. 

Yr  oedd  yr  ymadawedig  yn  ferch  i  John  a 
Hannah  Eyans,  Wyddgrug,  Sir  Faint,  G.  C, 
lle  hefyd  y  ganwyd  hi.  Coilodd  ei  mam  pan 
yn  ienanc  iawn.  Ymunodd  mewn  glftn  briod- 
as  a'r  brawd  Davies  pan  yn  ngain  oed,  yna 
trenliasant  rai  blynyddau  yn  ngwlad  eu  gened- 
igaeth.  Yn  y  flwyddyn  1869  ymfndodd  y 
iŵawd  Davies  i  Amerìca,  ac  yn  y  flwyddyn 
1870  anfonodd  am  ei  deuln,  ac  ymsefydlasant 
yn  Shenandoah,  Ile  y  bu  hi  farw. 

Fel  mam,  yr  oedd  yn  ofalus  o'i  phlant.  Caf- 
odd  wyth  o  blant,  pcdwar  o*r  rhai  sydd  yn 
lyw,  a  chawsant  goiled  fawr  yn  marwolaeth  eu 
mam,  oblegid  yr  oedd  gandddynt  olwg  a  gaf- 
ael  mawr  ynddi ;  yr  oedd  en  gweled  a'n  clyw- 
ed  ddydd  yr  angladd  yn  profi  hyny. 

Fel  gwraig,  yr  oedd  yn  siriol  mewn  cym- 
deithas,  yn  ofalns,  ac  yn  ymgeledd  gymwys  yn 


ngwir  ystyr  y  gair.  Mae  ein  brawd  tralbdus 
yn  gweled  ei  heisiau.  Duw  pob  gras  fyddo  yn 
nodded  iddo  ef  a'r  plant,  ac  a'u  parotoa  i  gyf- 
arfod  a  hi  yn  ngwlad  y  gwynfyd  draw. 

Cafodd  ein  cbwaer  y  fraint  o  wneyd  profles 
o'i  fiydd  yn  Mab  Duw  yn  foreu.  Bedyddiwyd 
hi  pan  yn  i^eg  oed,  gan  y  Parch.  Mr.  Hughes, 
Lixwm,  ac  mae  ei  ffydd  wedi  bod  yn  ddiys- 
gog  yn  ei  Cheidwad  hyd  ei  bedd. 

Claddwyd  rhan  farwol  ein  chwaer  y  dydd 
Llnn  caniynol,  sef  yr  un  dydd  ag  y  claddwyd 
Arlywydd  ein  gwlad  (Medi  26),  yn  nghladdfa 
yr  Odyddion.  Daeth  tyrfa  luosog  yn  nghyd  i 
ddangos  eu  parch  a'u  cydymdeimlad  ft'r  teula 
galarus  yn  eu  trallod.  Gadawodd  ein  chwaer 
briod  a  phedwar  o  blant  i  alaru  ar  ei  hol,  yn 
nghyd  a  phedair  o  chwiorydd  yn  yr  Hen  Wlad, 
y  rhai  sydd  eto  i  glywed  y  newydd  galarus. 
Tad  yr  amddifaid  a  Barnwr  y  gweddwon  a'u 
dyddano.  Gweinyddwyd  ar  yr  achljrsur  gan 
y  Parch.  D.  Jones,  y  gweinidog. 

Shenandùohf  Pa,  Edward  Cappbr. 

DAVID  EVANS. 

Medi  I,  1881,  yn  Audenried,  Pa.,  bu  farw 
David  Evan8,  wedi  byr  ond  trwm  gystudd,  yn 
bedair  blwydd  ac  wyth  mis  oed.  Mab  ydoedd 
i  Benjamin  Evans  o'r  Ue  hwn.  Yr  oedd  Da- 
vid  yn  nn  o  rai  fiyddlonaf  yr  ysgol  Sui.  Ciadd- 
wyd  ef  yn  Janesville»  pryd  y  gweinyddwyd 
gan  y  Parch.  T.  D.  Evans. 


ATEBIAD 

/  Ofyniad  ''Bedyddiwr,''  yn  Rhifyn 
Medi^  iu  daL  181. 


Na,  nid  yw  yn  briodol  galw  y  Bed- 
yddwyr  yn  Brotestaniaid,  na'r  un  en- 
wad  arall  ond  yr  un  Lutheraidd.  Yr 
achlysur  o'r  enw  Protestaniaid  yw  hyn  : 

Wedi  marwolaeth  Frederick,  Ethol- 
ydd  Saxony,  yr  hwn  a  fu  yn  gyfaiU  a 
noddwr  pwysig  i  Luther  yn  mhoethder 
y  Diwygiad,  cymerwyd  ei  sedd  gan 
John  ei  frawd.  Yr  awdurdod  Pabaidd 
wrth  weled  John  yn  ymuno  yn  gy- 
hoeddus,  fraich  ac  ysgwydd,  â*r  Di- 
wygiad,  yr  hyn  ni  wnaeth  Frederick,  a 
gynhyrfwyd  drwyddo.  Cafodd  Luther 
a  Melancthon  gomisiwn  gan  John  i 
dynu  cyfreithiau  l])nf7odraethol  i  eg- 
Iwys  y  l3iwygiad  ;  trowyd  Uawer  o  off- 
eiriaid  anaddas  o'u  swyddau,  a  Uanwyd 
eu  Ueoedd  gan  eraiU.  Amryw  o  ranau 
helaeth  o'r  Ymerodraeth  Germaiiaidd 
a  ddilynasant  eu  hesiamplau ;  a  thrwy 
hyn  daeth  yr  achos  Lutheraidd  301  allu 


Digitized 


byGoogle 


2SS 


Gûheòiaeth  o  Gymru. 


[Tachwe 


gwrth-heriol  cryf  yn  yr  i  merodraeth. 
Wrth  weled  hyn  deffrodd  y  gallu  Pab- 
aidd;  ac  yn  yflwyddyn  1526  galwyd 
cyngor  mewn  lle  o*r  enw  Spires.  Yr 
hytí  basiwyd  yno  oedd  yn  fFafriol  i  ach- 
os  y  Diwygîad.  Yn  mhen  tair  blyn- 
edd  wed'yn,  galwyd  ail  gyngor  yn  yr 
un  Ue,  gan  yr  Ymerawdwr,  drwy  anog- 
aeth  y  Pab.  Yn  y  cyngor  hwn  cytun- 
odd  y  mwyafrif,  nad  ymadawai  neb  â'r 
grefydd  Babaidd  hyd  nes  y  cynelid 
cymanfa  gyíFredinol  i  benderfynu  y 
mater.  Pan  ddeallwyd  h)m  gan  y  tyw 
ysogion  Lutheraidd,  cynhyrfwyd  hwy 
yn  fawr,  a  thynasant  dystiolaeth  yn  ei 
erbyn,  yr  hon  dystiolaeth  a  elwid 
^^  Frotest/^  ac  oddiwrth  hyn  y  gelwid 
y  Diwygwyr  yn  Brotestaniaid. 

Ll.  Rees. 


GOHEBIAETH  O  GYMRU. 

[Dylasem  gohoeddi  yr  ysgrif  hon  y  mis  di 
weddaf,  ond  nid  yw  ei  dyddordeb  yn  ddim 
lUi  y  mis  hwn.] 

At  Olygydáy  "  Wawr :" 

Anwyl  Frawd — Yr  ydwyf  newydd 
ddychwelyd  o  gyfarfodydd  blynyddol 
Undeb  Bedyddwyr  Cymru.  Cynelid  y 
cyfarfodydd  eleni  yn  nghapel  eang 
Treorci,  yn  Nghwm  Rhondda,  Ue  y 
gweinidogaetha  Ysgrifenydd  egniol  yr 
Undeb,  y  Parch.  W,  Morris  (Rhosyn- 
og).  Cafwyd  cyfres  o  gyfarfodydd 
rhagorol,  yn  y  rhai  yr  amlygid  hufen 
athrylith,  gwybodaeth,  a  theimlad,  yr 
enwad  yn  y  Dywysogaeth.  Ymestyn- 
ai  y  cyrddau  o  nos  Lun,  Awst  8fed, 
hyd  nos  lau,  yr  iieg.  Cynaliwyd 
pwyllgorau  a  chyfarfodydd  blynyddol 
y  Gymdeithas  Gyhoeddiadol,  y  Gym- 
deithas  Adeiladu,  Trysorfa  yr  Hen 
Weinidogion,  y  Gymdeithas  Ddirwest- 
oi,  yn  gystal  a  chyfarfodydd  mwy  un- 
iongyrchol  yr  Úndeb.  Darllenwyd 
papyrau  rhagorol  gan  y  Parchn.  W. 
Jones,  Ebbw  Vale,  a  Proff.  Edwards, 
B.  A.,  Pontypool.  Testyn  Mr.  Ed- 
wards  oedd,  "  Yr  angenrheidrwydd 
am  ddiwygiad  yn  y  cyfîeithiad  Cym- 
raeg  o'r  Ysgrythyrau  Sanctaidd,"  ac 
yn  sicr  yr  oedd  ei  bap)rr  yn  un  o'r  rhai 
mwyaf  gorchestol  a    ddarllenwyd  yn 


holi  gyfarfodydd  llwyddianus  yr  Un- 
deb,  ac  yn  un  a  fiiasai  yn  addum  i  un- 
rhyw  gymdeithas.  Nid  wyf  yn  medd- 
wl  i  Mr.  Edwards  gymeryd  rhan  yn  y 
cyfarfod  o'r  blaen,  ond  cododd  eî  hun- 
an  a'r  athrofa  sydd  dan  ei  ofal  yn  ddir- 
fawr  drwy  ei  draethawd  ardderchog. 
Yr  oedd  areithiau  Dr.  Jones  a'r  Parch. 
A.  J.  Parry  yn  hynod  bwrpasol  ar  yr  un 
pwnc. 

•  Pe  b'ai  yn  bríodol  ymffrostio  o  gwbl, 
gallem  wneyd  hyny  yn  y  ffaith  fod  gen- 
ym  fel  enwad  yn  y  D)rwysogaeth  y  íath 
nifer  o  ysgolheigion  galluog  i  gymeryd 
rhan  yn  y  gwaith  pa  bryd  bynag  y  cy- 
merir  ef  mewn  llaw.  Nid  oes  gan  un- 
rhyw  enwad  ddynion  rhagorach  na  Dr. 
Thomas,  Dr.  DaYÌes,  Dr.  Jones,  Dr. 
Boberts,  T.  Lewis,  a  W.  Edwards,  B. 
A.,  y  rhai  a  apwyntiwyd  gan  y  Gynad- 
ledd  i  gynorthwyo  unrhyw  bwyllgor  a 
apwyntir  gan  eraill.  Cafwyd  areithiaa 
a  phregethau  rhagorol  hefyd  yn  Nhre- 
orci  j  ac  yr  oedd  bai  ar  ben  neu  ar  gal- 
on  yr  hwn  a  elai  o  honynt  heb  fod  ar 
ei  well.  Bellach  mae  yr  hoU  eglwysî 
Cymreig  i  mewn  yn  yr  Undeb,  nes  bod 
ystyr  i'w  enw,  a  grym  yn  ei  weithred- 
iadau.  Llwỳddiant  iddo  yn  y  dyfodol, 
i  grynhoi  nerth  yr  enwad,  nes  dadmer 
rhew  anystyriaeth  a  segurdod,  a  gwas- 
gar  haul  belydrau  i  feithrin  blodau  rhin- 
wedd,  a  lloni'r  wlad. 

A  geir  cyfîeithiad  diwygiedig  o'r 
Beibl  Cymraeg,  sydd  bwnc  lled  amheus. 
Am  y  priodoldeb  o  hono,  bron  na  ddy- 
wedwn  nad  oes  ddau  feddwl — beth  byn- 
ag,  ceir  mwyafrif  mawr  yn  credu,  erfod 
y  cyfîeithiad  presenol  Cymraeg  yn 
rhagori  llawer  ar  y  cyfîeithiad  "awdur- 
dodedig'*  Seisonig,  eto  nad  yáyw  o 
lawer  mor  berffaith  ag  y  gallai  fod. 
Cyhoeddwyd  yn  ddiweddar  yn  nghol- 
ofnau  yr  Wythnos  nifer  luosog  o  lyth- 
yrau  oddiwrth  rai  o  brif  ddynion  Cym- 
ru,  o  blith  pob  enwad,  yn  dadleu  dros 
hyn.  Cyfyd  yr  anhawsder  o  gulni  rhai 
o  glerigwyr  yr  Eglwys  Sefydledig,  yn 
eu  hanmharodrwydd  i  gydweithredu  â 
gweinidogion  YmneiUduol,  ac  o'r  ffaith 
fod  yn  anhawdd  gwybod  pwy  sydd  i 
gychwyn  y  gwaith,  a  phwy  sydd  i  fod 
yn  gyfrifol  am  dano.  Yn  y  cyfamser 
bydd  yn  dda  gan  bawb  ddeall  fod  Mr. 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Nodion  CyffredinoL 


«59 


Humphreys,  Caemarfon,  yn  dwyn  all- 
an  argraffiad  newydd  o'r  "Oraclau 
B)rwiol/'  gan  yr  enwog  John  WiUiams, 
o'r  Drefnewydd,  dan  olygiaeth  y 
Parch.  O.  Davies.  Gwnaeth  hwn  was- 
anaeth  pwysig  yn  ei  ddydd,  a  chaiff 
groesaw  eto,  mae'n  ddiamheu.  £r  ei 
hoffder  o  eiriau  ansathredig,  a'i  duedd 
i  arall-eirío,  mae  ei  gywirdeb  a'i  nerth 
yn  ddigOB  i'w  gymeradwyo  i  bob  medd- 
wl  diragfam. 

Bu  yr  hen  frawd  B.  James  heibio 
yma  yr  wythnos  hon.  Owynai  yn  fawr 
ani  y  derbyniad  oeraidd  a  gaiíf  mewn 
Uawer  man,  ond  mae  pregethu  teithiol, 
fel  rheol,  wedi  myned  out  of  date ;  a 
brodyr  da  yn  gorfod  teimlo  yr  anfan- 
tais. 

Yr  wyf  wedi  bod  yn  dysgwyl  gweled 
yn  eich  tu  dalenau  hanes  am  y  Parch. 
T,  Evans,  gynt  o  Toucester,  North- 
ampton,  a  chydfyfyriwr  i'r  ysgrifenydd, 
yn  Llangollen,  yr  hwn  a  ddaeth  dros- 
odd  yna  i  Dalaeth  Ohio,  flwydd^m  a 
haner  yn  ol.  ^f ae  ei  gymeriad  yn  ddi- 
lychwin,  a'i  yrfa  ar  ei  hyd  wedi  bod 
yn  addurn  i'w  broffes,  a  da  fyddai  gen<- 
yf  gl)rwed  am  ei  Iwyddiant  )m  y  byd 
newydd.     Yr  eiddoch,  4c., 

Corwen.         H.  Cernyw  Wiluams. 


NEWYDDION  CYFFREDINOL. 


Meddylia  y  Cathoîic  TeUgraỳh  pe  buasai  yr 
eglwys  Babyddol  yn  alluog  i  gadw  yr  holl 
blant,  y  byddai  yn  y  wlad  hon  yn  bresenol  o 
20,coo,ooo  i  25,000,000,  yn  Ile  rhywbeth  llai 
na  7,000,000.  Priodola  y  Telegraph  y  golled 
fawr  i  ddylanwad  yr  ysgolion  cyhoeddus. 

— Gafaelwyd  yn  Pamell,  y  terfysgwr  Gwydd- 
elig,  gan  swyddogion  y  Llywodraeth,  foreu  y 
l^eg  o'r  mis  diweddaf,  tra  yn  ei  wely  mewn 
gwesty  yn  Dublin,  a  throsglwyddwyd  ef  i  gar- 
ehar  Kilmainham.  Mae  yr  Iwerddon  mewn 
berw,  a  Dublin  yn  y  cyffro  mwyaf.  Dywedir 
mewn  cylchoedd  politicaidd,  fod  y  Llywod- 
raeth  yn  benderfynol  i  gymeryd  i  fyny  hoU  ar- 
wcinwyr  y  Cyngrair  Tirol. 

Dywed  newyddion  diweddarach  fod  Dilion, 
Seston,  0*Brien,  ac  0*KelIy,  wedi  eu  cymer- 
yd  i  ddalfa. 

— Dywedir  nad  yw  y  gofgolofn  sydd  i  gael 
ci  chodi  er  coffadwrìaeth  i*r  Cad.  Garfield,  yn 
Lake  View  Cemetery  (tuag  at  yr  hon  y  cesglir 
arían  drwy  y  wlad  yn  bresenol),  igostiollai 
Jia  ^200,000.     Mae  y  pwyllgor  yn  dysgwyl 


codi  yr  arian  mewn  amser  byr.     Bwriada  din- 
as  Cleyeland  ei  hun  gyfranu  $50,000. 

— Mae  Howard,  yr  archwiliwr  Icelandaidd, 
o'r  fam  y  bydd  Iceland  wedi  ei  diboblogi  cyn 
hir.  Gynt  ceid  bythynod  trwy  yr  holl  ynys, 
ond  yn  awr  nis  geUir  eu  cael  fwy  na  phymtheg 
milldir  o  lan  y  môr,  ac  y  mae  y  Uinell  yn  myn- 
ed  yn  gulach  yn  barhans.  Yr  haf  diweddaf 
hwyliodd  deugain  o  Icelandwyr  am  Manitoba. 
Mae'n  debyg  y  bydd  200  yn  ychwaneg  yn 
symud  ymaith  y  flwyddyn  nesaf .  T  gau^  di- 
weddaf  oedd  y  caletaf  yn  Iceland  er  1690. 

— Dywed  gohebydd  Rwsiaidd  mewn  sefyllfa 
nchel,  fod  y  Czar  yn  dyoddef  neruous  e^cite^ 
ment  eithafol  yn  ddiweddar.  Dywedir  ei  fod 
yn  barhaus  yn  newid  ei  benderfyniadau,  yn 
beio  ei  weînidogion  a'i  gyfeillion  agosaf,  ac  yn 
en  cyhttddo  o  hunanoldeb.  Dywed  ei  feddyg- 
on  fod  cyflwr  ei  neroes  y  fath  nas  gall  deithio, 
a  bod  yn  rhaid  iddo  gadw  ei  hnn  yn  bresenoi 
mewn  ymneillduad. 

— Bu  farw  Mr.  Isaac  Sprague,  henddinesydd 
o  TottenyUle,  N.  Y.,  yn  sydyn  y  dydd  o*r 
blaen,  ^m  y  pentref  hwnw.  Yr  ydoedd  Mr. 
Spragne  yn  80  ml.  oed,  ac  yr  oedd  i  brìodi  y 
diwraod  hwnw,  ac  yn  aros  am  yr  awr  apwynt- 
iedig  i'r  seremoni  brìodasol,  pan  y  cymerodd 
ei  farwolaeth  le. 

^Bwrìedir  adeiladu  yspyty  coffadwrìaethol 
yn  Washington,  yn  y  man  Ile  y  saethwyd  yr 
Ariywydd  diweddar,  i  gael  ei  alw  y  Garfibld 
HospiTAL.  Mae  ei  ddrysau  i  fod  yn  agored 
i'r  sawl  a  fyddo  mewn  angen  ei  gjmorthwy, 
heb  ystyriaeth  o  ddosbarth,  cred,  na  IHw.  Bck1 
yn  ddyoddefydd,  ac  mewn  angen,  a  fydd  yr 
unig  drwydded  a  ofynir,  i  gael  derbyniad  i'r 
sefydUad,  a  chael  ei  wasanaeth. 

— Cymerodd  yr  etholiadau  Talaethol  le  yn 
Ohio  ac  lowa  ar  yr  iieg  o'r  mis  diweddaf,  a 
charìodd  y  Gwerinwyr  y  ddwy  Dalaeth  gyda 
mwyafrìf  mawr. 

— Dywed  hysbysiad  o  St.  Petersburgh  fod 
headquarters  y  Nihilistiaid  wedi  ei  ddarganfod, 
a  bod  trittgain  o  bersonan  wedi  en  cymeryd  i 
ddaUa. 

— Daethpwyd  o  hyd  i  neidrgynffondrwst  gan 
chwarelwyr  y  dydd  o'r  blaen  yn  y  graig  solid 
yn  Prospect  HiII,  N.  Y.  Yr  oedd  yn  mesur 
dros  saith  troedfedd  o  hyd,  ac  yr  oedd  yn 
meddu  14  o  rattìes.  Credir  iddi  fod  yno  1,000 
o  flynyddoedd.  Danfonwyd  hi  iV  Smithson- 
ian  Institute,  yn  Washington. 

— Dywedir  i  weinidog  jrn  Nghymru  breg. 
ethu  yn  ddiweddar  ar  ein  gofid  cenedlaethol, 
oddiwrth  y  geirìau,  "  Gofid  sydd  amaf  am 
danat  ti,  fy  Mrawd  Jonathan?'* 

— Yn  Kokomo,  Colorado,  firwydrodd  lamp 
yn  y  <'  Summit  House,'*  gan  ei  osod  ar  dftn. 
Ymledaenodd  y  fflamian,  cymerodd  magazine 
bylor  dftn,  ac  achoswyd  amryw  ffirwydnadau, 


Digitized 


byGoogle 


26o 


Dyddanian, 


[Tachwedd, 


dinystriwyd  llawer  o  daì,  ac  y  mae  80  o  deulu- 
oedd  yn  ddigartref.  Mae  y  golled  yn  $400,- 
000. 

— liae  bywyd  John  Bright  wedi  ei  gyhoeddi, 
yn  cynwys  llythyr  at  (y  pryd  hwnw)  yr  Arlyw- 
ydd  Hayes,  yn  Uawenhau  yn  undeb,  rhyddid, 
a  dylanwad  cynyddol  y  wlad  hon^  ac  yn  am- 
lygu  dymuniad  i  Loegr  ac  America,  er  yn 
ddwy  genedl,  fod  yn  un  bobl. 

— Y  mae  prawf  Guiteau  i  ddechreu  ar  y  yfed 
o'r  mis  hwn. 

— Dywedir  fod  cost  aíìechyd  ac  angladd  y 
diweddar  Arlywydd  Garfield  oddcutu  ^ioo,- 
000,  neu  $1,250  y  dydd,  o  amser  y  saethiad 
hyd  yr  angladd. 

— Trwy  losgiad  melin  neu  ffactri  yn  Phila 
delphia,  ar  y  I2fed  o*r  mis  diweddaf,  collodd 
tuag  ugain  o  bersonau  eu  bywydau  trwy  gael 
eu  llosgi  i  farwolaeth,  a  thrwy  neidio  allan  o*r 
fienestrì.  Neidiodd  un  fenyw  allan  o  ffenestr 
y  pumed  Uoffc,  gan  ddryllio  ei  lioll  esgyrn,  ac 
ni  anadlodd  mwy.  Cafodd  nifer  mawr  eu 
hanafu,  rhai  o  honynt  yn  farwol. 

—  Tn  Brook's  Mills,  Ga.,  yn  ddiweddar,  tra 
yr  oedd  nifer  o  genadon  Mormonaidd  yn  cynal 
cyfarfod,  ymgasglodd  tyrfa  o  bobl  gyda  gynau, 
a  thaniasant  ar  y  Mormoniaîd,  a  gyrasant  hwy 
o'r  gymydogaeth.    Ni  saethwyd  neb. 


DYDDANION. 

— Gofynodd  gwr  eglwysig  i  fachgen- 
yn,  pa  un  ai  Duw  ynte  dyn  a  ddech- 
reuodd  garu?  "  Dyn,^*  medd  y  bach- 
gen.  "  Na,"  medd  y  gweinidog,  ^*Duw 
a  ddechreuodd."  "  Y  mae  hyny  yn 
gamgymeriad,"  medd  y  bachgen ;  "  y 
mae  cariad  Duw  yn  ddiddechreu ;  d^m 
a  ddechreuodä,^^ 

—  Gofynodd  yr  Arglwyddes  Yar- 
mouth  i*r  chwareuydd  enwog  Garrick, 
beth  oedd  yr  achos  fod  cariad  yn  was- 
tad  yn  cael  ei  arddangos  fel  plentyn  ? 
"O  herwydd,"  meddai  ybardd,  "  nad 
yw  byth  yn  cyrhaedd  oedran  pwyll  a 
doethineb.'* 

— <'  Unwaith  erioed  yr  wyf  yn  cofio 
i  mi  rwgnach  yn  ngwyneb  fy  sefyllfa," 
medd  hen  wr,  "  y  pryd  hwnw  yr  oedd- 
wn  yn  gorfod  cerdded  yn  droednoeth, 
ac  nid  oedd  genyf  arian  i  br^mu  esgid- 
iau;  ond  ar  fy  ffordd  cyfarfyddais  â 
dyn  heb  ẃŵfí/ ganddo,  a  gyrodd  hyny 
fy  ngrwgnachrwydd  ymaith  ar  frys  !" 


—  Yr  oedd  crydd  yn  ddiweddar  yn 
myned  a  phär  o  esgidiau  newyddion 
adref  i*w  perchenog,  ac  ar  yr  heol  cyf- 
arfyddodd  a  thafamwr  yn  ceisio  arwain 
dyn  meddw  tua*i  gartref.  "Holo,  Mr. 
Jones,"  medd  y  crydd,  "  yr  ydych 
chwithau  yn  myned  a'ch  gwaith  adref 
fel  finau." 

— Ni  chafodd  gwraig  Syr  Thomas 
Moore  ond  merched  yn  unig  am  hir 
amser.  Yr  oedd  ei  wraig  yn  dra  aw- 
yddus  am  gael  bachgen.  O'r  diwedd, 
hwy  a  gawsant  fachgen  heb  ddim  syn- 
wyr  ynddo.  "  Chwi  a  ddymunasoch 
yn  fawr  am  gael  bachgen,*'  medd  Syr 
Thomas  wrth  ei  wraig,  "ac  o'r  diwedd 
dyma  ni  wedi  cael  bachgen,  yr  hwn  a 
barha  yn  fachgen  holl  ddyddiau  ei 
oes." 

— Nid  yw  Ymerawdwr  Chîna  yn  gy- 
ffredin  yn  dueddol  i  fod  yn  glaf  am  hîr 
amser,  oblegid  y  foment  y  cymerir  ef 
yn  glaf,ataliagyflogauei  bedwar  medd- 
yg  !  Buasai  yn  burion  peth  pe  buasai 
ein  deddf-wneuthurwyr  ninau  wedi  pas- 
io  cyfraith  gyffelyb  yn  y  wlad  hon. 

— ^Yr  oedd  Cenadwr  yn  ymddyddan 
â  hen  negroes  dduwiol,  a  dywedai 
wrthi,  ^'  Mari,  onid  yw  cariad  Duw  yn 
rhyfedd?"  Aeth  yn  mlaen  i  ymhel- 
aethu  ar  yr  amlygiad  o  hono  yn  lawn 
Crist,  a  gofynai  eilwaith,  "Onid  yw  yn 
rhyfeddol?"  Atebodd  Mari  yn  syml, 
ac  ar  yr  un  pryd  yn  aruchel,  "Na, 
Massa,  fí  dim  yn  meddwl  fo  ynrhyfedd- 
ol,  achos  y  mae  yr  un  fath  a  fo  yn  mi- 
ion." 

— Yr  oedd  gan  y  diweddar  Barch. 
Moses  Brown  ddeuddeg  o  blant.  Dy- 
wedai  cyfaill  wrtho  unwaith,  *'Syr,  y 
mae  genych  bron  yr  un  faint  o  blant 
a'r  hen  Jacob."  Ei  ateb  oedd,  "Oes, 
ac  y  mae  genyf  Dduw  Jacob  i  ofalu  am 
dan^oit." 

—  Pan  y  daeth  dyn  i  dy  gweinidog 
ar  brydnawn  Sadwrn,  yr  hwn  oedd  jm 
bur  brysur  yn  ei  lyfrgell,  y  dyn,  er 
mwyn  cael  ei  neges,  a  ofynodd,  "Beth 
ydych  chwi  yn  ei  wneyd  yn  y  fan  yna 
mor  brysur  ?"  "  Yr  wyf  yn  trwsio  fy 
rhwydi  i  geisio  dalpysgod  yfory,"  ebai 
y  pregethwr. 


Digitized 


byGoogle 


Y   WAWR. 


Cyf.  VI.] 


RHAGFYR,  1881. 


[Rhip.  9. 


Y  PARCH.  FRANCIS  HILEY,  LLANWENARTH. 


GAN   Y   PARCH.    D.    W.    MORRIS,    TAYLORYILLE,    PA. 


I.  Amryw  o  weinidogion  yr  enwad 
a  aned  yn  y  Cymydd  :  David  Jones, 
Pontypool,  yn  Cwmaman  ;  Thomas 
Morris,  Casnewydd,  yn  Cwmanaeth; 
Joshua  Thomas,  Llanllieni,  yn  Cwm 
pedol ;  a  Francis  Hiley  yn  Cwmwen- 
arth,  ar  lan  afon  Wysg,  yn  Mynwy,  ac 
yn  agos  i  dref  y  Penni  Fwyn,  yn  y  fl. 
1781.  Enwid  ei  rieni  yn  William  ac 
Anne  Hiley,  yn  meddu  tyddyn  eu 
hunain  i  fyw  arno ;  a  magodd  y  rhai 
hyn  saith  o  feibion  a  thair  o  ferched 
yno,  a  dyna  nifer  teulu  Job  yn  gryno. 
Bu  William  Hiley  íarw  heb  arddel 
lesu,  er  yn  wrandawr  cyson  0*1  genad- 
wri ;  ond  yr  oedd  y  fam  yn  aelod  yn 
Llanwenarth,  a  bu  yn  ífyddlon  yn  y  ty 
am  driugain  a  phump  o  flwyddi ;  ac  yn 
Medi,  1844,  y  bu  farw,  i  fyw  drachefn 
yn  mroydd  y  mwynhad  a'r  molianu. 
Treuliodd  Mr.  Francis  Hiley  flynydd- 
oedd  boreuaf  bywyd  yn  Llanddewi 
Rhydderch,  yn  cael  ei  ddysgu  yn  eg- 
wyddorion  amaethu  gyda  manylrwydd 
mwy  yn  y  swyddi  o  hau  a  medi,  clodd- 
io  a  phlanu,  llyfnu  y  maes,  a  thrin  y 
perthi.  Tra  bu  yno  yr  oedd  yn  ddyn 
ieuanc  anystywallt  ei  arferion,  gwyllt 
ei  dueddion,  ac  ysmala  ei  ymddyddan- 
ion.  Elai  yn  aml  i  hen  ysgubor  o*r 
neilldu,  ac  yn  y  gwellt  y  bu  droion  ar 
weddi ;  ac  yr  oedd  un  Joshua  Lewis 
iddo  yn  gwmni.  Tair  golygfa  gwerth 
eu  cofio  yw,  Francis  Drake  yn  mor- 
dwyo  o  amgylch  y  gwledydd,  Francis 
Bacon  yn  egluro  deddíau  y  meddwl 
i  dorfeydd,  a  Prancis  Hiley  yn  ysgub- 


or  Llanddewi  ger  bron  yr  Arglwydd 
mewn  gweddi.  Tri  gweinidog  o  fri 
mawr  gyda  y  Bedyddwyr  yn  cydoesi, 
a'r  llythyren  H  yn  cychwyn  enwau  y 
tri,  oedd  Hier,  o  Basaleg,  yn  toddi  y 
dorf  i  wylo ;  Herring,  Aberteifi,  yn 
taro  y  tabwrdd  i  gyffro,  a  Hiley,  Llan- 
wenarth,  yn  telynori  uwch  y  fro. 

II.  Amryw  flwyddi  y  bu  yn  ceisio 
crefydd.  Trwy  wrando  un  Morgan 
Davies  yn  pregethu  ar  "  guddio  bywyd 
gyda'r  lesu,"  y  cafodd  Prancis  Hiley 
ei  argyhoeddi.  Bedyddiwyd  ef  gan  yr 
haeddbarch  James  Lewis,  Llanwenarth, 
yn  1803,  a  Francis  Hiley  yn  22  ml. 
oed,  Dwyfol  ras  yn  cychw)m,  Mor- 
gan  Davies  yn  ofleryn,  Francis  Hiley 
yn  gredadyn,  a  James  Lewis  yn  ei 
dderbyn  i*r  gynulleidfa.  Adeiladwyd 
addoldy  Llanwenarth  yn  ylHiryddyn 
1695,  a'i  oriel,  ei  seti,  ei  areithfa,  a 
bwrdd  y  cymun  yno  o  dderw,  na  thyf- 
odd  erioed  yn  Basan  un  ddewen  yn 
rhagori.  Ar  Sabboth  yn  yr  haf  y  mae 
Llanwenarth  yn  Eden  i  addoli,  yn  bar- 
adwys  drwyddi,  a  Gosen  y  goleuni. 
Monwent  fawr  yn  eiddawg  i'r  addoldy, 
gorweddfaoedd  y  meirw  wedi  eu  gwynu, 
a  blodau  Mehefin  megys  mân  angelion 
yn  gwylio  pob  gwely,  ac  am  dano  yn 
gofalu.  Erbyn  1804  mae  yn  cychwyn 
gyda  y  pregethu  ;  yn  180Ö  y  mae  yn 
Athrofa  Mr.  Micah  Thomas,  yn  Aber- 
gaveni,  ac  yno  y  bu  ddwy  flynedd  yn 
ymroddi.  Tra  yn  yr  Athrpfa  anfonid 
am  dano  gan  lawer  o  eglwysi ;  myfyr- 
wyr  llai  yn  cenfigenu,  a  Francis  Hiley 


Digitized 


byGoogle 


202 


Y  Parch,  Francis  HiUy^  Llanwenarth. 


[Rhagfyr, 


oedd  mab  y  corwynt,  rhwyfwr  yn  y 
rhyferthwy,  a  rhyw  salm  ar  aden  yr 
ystorm.  Pregeth  oedd  ei  eilun,  preg- 
ethu  oedd  ei  swyn,  a  phregethwr  di- 
helfydd  yn  y  dyddiau  hyny  oedd  y 
dyn  \  ac  yn  ein  barn  ni  nid  oes  ne- 
mawr  un  yn  y  dyddiau  hyn  ddwy  fod- 
fedd  yn  uwch  i  fyny.  Efallai  y  gwna 
y  gwybedyn  ei  ddiraddio,  y  pilcodyn  ei 
bwyso,  a'r  llwchyn  ei  dafoli ;  ond  y 
mae  diddymdra  iddynt  hwy,  ac  efe  yn 
**  swynber  syber  sant,  a  seren  y  gogon- 
iant. ' '  D)rwed  y  Parch.  Daniel  Jones, 
Liverpool,  am  dano,  wedi  ei  wrando 
yn  nhy  Thoraas  Morgan,  Ysw.,  Talyr- 
yn,  yvi  y  flwyddyn  1810,  **  Mae  byw- 
iawgrwỳdd  ei  ddawn,  prydferthion  ei 
wedd,  a  phereidd-dra  ei  lais,  yn  aros 
am  fwy  na  deugain  mlynedd  i'm  swyno, 
ac  aros  a  wnant  tra  byddwyf  fi  yn 
meddu  synwyr  i  gofio. ' '  Alawydd  y 
ddinas,  anthem  y  llu,  a  thelyn  y  dyrfa, 
oedd  Mr.  Daniel  Jones  ei  hun ;  ond 
iddo  ef  yr  oedd  Francis  Hiley  yn  bêr 
aderyn  yn  y  berllan  a'r  llwyn,  a  dal- 
iodd  hyd  ei  derfyn. 

III,  Amryw  eglwysi  yn  ymofyn  y 
cenadydd.  Anfonwyd  galwadau  iddo 
o  Aberteifi,  Caerlleon,  Capel  Seion, 
Merthyr,  a  Llanwenarth.  Am  nad  yd- 
oedd  efe  yn  bedwar  o  niferi,  gwrthod- 
odd  dri,  a  derbyniodd  Lanwenarth  yn 
Ue  i  weinyddu.  Dyna  ardal  ei  eni, 
maes  ei  fagu,  a'r  eglwys  y  bedyddiwyd 
ef  ynddi.  Er  cydlafurio  a'r  Parch. 
James  Lewis,  urddwyd  Mr.  Francis  Hi- 
ley  yn  Llanwenarth  yn  1811,  ac  efe 
oedd  y  seithfed  gweinidog  yno  yn  yr 
adeg  faith  o  ddau  cant  o  flwyddi ;  a 
dyma  enwau  y  saith  hyny  :  Parchn. 
WiUiam  Pritchard,  fu  3010  55  mlynedd, 
a  marw  yn  1 708 ;  -Joshua  James,  yn 
1728;  Roger  David,  yn  1742;  Thom- 
as  Edwards,  yn  1746;  Caleb  Harris, 
yn  1792;  James  Lewis,  yn  1837,  wedi 
llafurío  yn  Llanwenarth  am  46  o  flyn- 
yddoedd;  a  Francis  Hiley  am  haner 
canrif  yn  glynu.  "  Rhad  ras"  oedd  ei 
genadwri ;  rhagorol  ymarweddiad  yn 
ei  nodweddu ;  rhosdir  Llanwenarth  yn 
ei  ddenu,  ac  nis  medrodd  ond  marwol- 
aeth  eu  gwahanu. 

Priododd,  Tachwedd,  i8í6,  ä  Miss 
Sarah  Williams,  Ffynon  Lwyd,  gerllaw 


Salem,  Meidryra ;  adwaenwn  Mrs.  Hi- 
ley  a'i  swynau  hi ;  Sarah  i'w  thad  yn 
tebygu  ;  ac  er  syndod,  eleni,  yn  1881, 
y  bedyddiwyd  dau  o*r  meibion  yn  Pen- 
uel,  Rymni,  ac  yr  oeddynt  dros  60 
oed  cyn  proífesu.  Mr.  Isaac  Hiley  yd- 
oedd  frawd  iddo,  yn  byw  yn  Llety- 
pererin,  rhwng  Blaenavon  a  Phont-y- 
pool,  yn  ddiacon  yn  Pisga,  yn  Ysgrif- 
enydd  C^nnanfa  Mynwy,  a  bardd  0 
gryn  fri. 

IV.  Amryw  brawfion  o'r  cynydd. 
Pan  urddwyd  Francis  Hiley  )m  Llan- 
wenarth,  yn  181 1,  nid  oedd  eglwysi  y 
Bedyddwyr  yn  Myirwy  ond  deg  o  nif- 
eri ;  ond  agorwyd  Horeb,  Blaenayon, 
yn  1823;  y  Goetre  yn  1826;  Llan- 
ddewi  Rhydderch  301  1828 ;  Llanfi- 
hangel  yn  1829 ;  Hermon,  Nantyglo, 
yn  1830  ;  Bethlehem,  Llanelli,  yn 
1838,  a  Darenfelen  yn  1842.  Allan  0 
Lanwenarth  y  torodd  y  rhai  yna  oll, 
ac  felly  y  Glasgoed  a  Ohrughowell,  a'r 
addoldy  Cymraeg  yn  Abergaveni,  a  bn 
gan  Prancis  Hiley  law  amlwg  yn  yr 
ymeangu.  Ac  os  ydoedd  yn  eithafol  0 
Galfinaidd  yn  ei  bregethu,  efe  a  wnaeth 
fwy  o  ddaioni  nag  aml  un  a  fu  yn  or- 
mod  o  Armin  i  godi  un  addoldy,  enìU 
nemawr  i  addoli,  na  llwyddo  ond  ych- 
ydig  gyda  y  dynol  allu.  Tri  o  aelod- 
au  hynod  yn  Llanwenarth  yn  nyddian 
Francis  Hiley  oedd,  Harry  Edwards 
yn  arabwr,  Sami  Shon  y  synfawr  wedd- 
iwr,  a  John  Rolings  yn  ddiacon  a 
phregethwr.  Aeth  Mr.  Rolings  i  fyw 
i  Gaerfyrddin,  ac  yno  y  bu  farw,  gan 
adael  ar  ei  ol  enw  pur,  coffadwríaeth 
swyeol,  a  nodweddion  y  sant^  yn  ei  or* 
fucheddu. 

V.  Amr)rw  droion  ar  y  caerydd. — 
Tair  cymanfa  nodedig  a  enwaf  fi,  a  Mr. 
Hiley  yno  yn  pregethu.  i.  Mewn 
cymanfa  yn  Hengoed  yn  181 2,  yr  ym- 
ddangosodd  gyntaf  ar  y  llwyfán  yn 
ngwydd  y  llu.  "  Duw  yn  mynu  dryll- 
io  yr  lesu  er  mwyn  arbed  ei  deulu," 
oedd  y  genadwri ;  ac  yn  y  gymanía 
hono  yr  oedd  y  clodfawr  Andrew  Fui- 
ler  yn  pregethu,  yr  unig  waith  y  bu  yn 
ymwelydd  â  Ch^rmru.  2.  Mewn  cym- 
anfa  yn  Hermon,  Nantyglo,  yn  1846  ; 
dyna'r  waith  gyntaf  i  mi  glywed  Hí- 
ley,    Llanwenarth,   yn   traddodi ;  efe 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Y  Parch,  Francis  Eiley,  Llanwenarth, 


263 


ydoedd  yn  heneiddio,  ei  ben  yn  wyn, 
€i  wedd  yn  wridog,  ei  gorph  yn  gryno, 
ei  wisg  yn  bendefigaidd,  a*i  lais,  dyb- 
iwn  i,  yn  tramwy  o  Nantyglo  i  Aber- 
tilery.  Testyn  Mr.  Hiley  yn#  ydoedd, 
*'A'n  gwnaeth  ni  yn  weinidogion  cym- 
wys  y  testament  newydd."  Darluniai 
€i  hun  yn  goeden  gam  yn  y  goedwig 
ddu,  a  gras  yn  dyfod  i  unioni,  naddu, 
a  chaboli.  "  Mi  a  fuais,"  meddai, 
"  am  fwy  nag  ugain  mlynedd  yn  peid- 
io  siarad  â  Duw;  ac  efe  yn  ei  ras  dde- 
chreuodd  yr  ymddyddan,  Francis  301 
ceisio  clebran,  ac  yn  hyderu  cyn  hir 
ymuno  yn  y  gân ;"  a  chyn  iddo  ddi- 
weddu  yr  oedd  yno  amryw  ar  gychw)m 
y  canu.  3.  Mewn  cymanfa  yn  Tred- 
egar,  yn  1855,  daeth  oer  awelon  i 
chwythu,  Ueni  mawrion  yr  esgynlawr 
yn  cr)mu,  a'r  lladmerydd  o  Lanwen- 
arth  yn  codi  i  anerch  y  llu.  Ei  oed- 
ran  yw  pedair-ar-ddeg  a  thriugaîn  o 
flwyddi ;  yn  ddiweddaf  am  ddeg  y  mae 
jm  pregethu,  ac  er  gwaethaf  y  tywydd 
a'r  trybini  arddelwyd  Francis  Hiley 
gan  y  Mawrhydi,  megys  yn  y  blynydd- 
oedd  a  fu.  Mynegai  Cynddelw  mai 
dau  bregethwr  oedd  yn  gallu  traddodi 
yr  ystorm  i  dewi — Jehofa  ar  Sinai,  a 
Hiíey,  Llanwenarth,  yn  Tredegar,  yn 
y  gymanfa.  Ond  dywedai  Mr.  Hiley, 
*'  Tewch,  Ellis,  mae  y  gyffelybiaeth  yn 
anweddus.'* 

Tragywyddol  goffa  a  íydd  am  un 
boreu  Sabboth  y  safai  Francis  Hiley  ar 
y  mur,  o  flaen  Hermon,  Nantyglo,  i 
bregethu  ar  "  Drochi  yr  aderyn  byw 
yn  ngwaed  y  marw,  a*i  oUwng  yn 
rhydd  i'r  maes."  Tybiai  un  mai  arch- 
angel  oedd  yn  alawu,  taran  yn  traethu, 
neu  udgom  byd  a  ddaw  yn  deffro  y 
dyrfa.  Trioedd  cyfanwedd  i  Gymanfa 
M)mwy  oedd  cael  WiUiams,  Daranfel- 
cn,  i  weddio,  cael  Thomas  Bevan  i 
wrando,  a  chael  Francis  Hiley  i 
âoeddio  ''  Calfaria,  gogoniant,  a  rhad 
rzsfûr  every*  yno.  Aeth  un  i  wrando 
Mr.  Hiley  i'r  Brynmawr,  gyda  bwriad 
molestu  amo,  a  chodi  meini  i'w  daro  ; 
ond  daliwyd  y  Saul  ar  y  Sul,  a  bu  yn 
mwlch  yr  ail-eni.  Bu  yn  ddiacon  i*r 
Bedyddwyr  yn  Casnewydd,  a  thrwy  ei 
oes  yn  gâr  i  grefydd.  Dadleuodd  Mr. 
Hiley  lawer  a'r  galluog  J.  P.  DaYÌes, 


ar  Offrwm  y  Messiah  a  phryniad  y  g)m- 
nlleidfa.  Eu  dadl  oedd  er  mwyn  dir- 
nadu  y  gwirionedd,  ac  nid  dyrnu  mewn 
dialedd.  Ac  yr  oedd  Davies,  Tredeg- 
ar,  a  Hiley,  Llanwenarth,  yn  rhy  debyg 
i'r  angelion  i  garu  ymryson ;  eithr  ä 
bys  ac  a  gwefus  yn  dadlenu  egwyddor- 
ion.  Er  nad  oedd  Christmas  Evans 
yn  gallu  ymgodi  nemawr  yn  uwch  na'r 
"  dyn  bach  o  Lanwenarth,"  eto  erioed 
ni  chlybuwyd  i  Mr.  Hiley  droedio  yr 
egwan,  i  daro  y  gwr  amlwg,  neu  ddi- 
raddio  ei  frawd. 

VI.  Amryw  amlygiadau  o'r  canmol- 
usrwydd. 

1.  Ei  lenwi  o  gysuron.  Adolygodd 
y  daith,  boddlonodd  ei  diweddu,  cad- 
wodd  y  lamp  i  oleuo,  ac  nid  oedd  gan- 
ddo  mwyach  ond  myned  i  ragorach 
cwmni. 

2.  Efe  a  lonwyd  gan  ei  gyfeillion, 
Awst;  1857,  yr  oedd  jubili  Mr.  Hiley 
yn  LÍanwenarth  i  fyny,  ac  efe  yn  mron 
deg-a-deugain  o  flwyddì  ar  y  maes  ; 
penderfynwyd  ei  anrhydeddu ;  oriawr 
aur  a  roddwyd  iddo,  yn  arwyddo  ei 
oes  ddiwyrni ;  llun  udgorn  arni  yn  ar- 
wyddo  ei  ddawn  i  draddodi ;  ac  ardeb 
telyn  arni  yn  arwyddo  y  dedwyddwch 
a'r  gogoneddu. 

3.  Efe  a  lonyddwyd  yn  y  gwaelod- 
ion.  Ar  y  i^eg  yn  mis  Hydref,  yn  y 
flwyddyn  1860,  a'r  dydd  yn  Sabboth, 
yr  adeg  yn  brydnawn,  y  bu  farw  Fran- 
cis  Hiley  yn  79  mlwydd  oed. 

4.  Efe  a  lanerchwyd  gyda  galluog- 
ion.  Dydd  Gwener,  yr  2ofed  o'r  mis, 
daeth  llu  mawr  o  Brycheiniog,  a  Mor- 
ganwg,  a  Mynw)r,  i  angladd  Francis 
Hiley.  Dyna  Williams,  Darenfelen, 
yn  gweddio  yn  y  ty,  Morgan  Lewis, 
Capel-y-ffin,  yn  yr  addoldy,  a'r  Parchn. 
Dr.  Thomas,  Pontypool,  a  Samuel 
WiUiams,  Nantyglo,  yn  pregethu.  Ar- 
fer  eglwys  y  Bedyddwyr  yn  Llanwen- 
arth,  am  ddau  cant  o  flynyddoedd,  a 
fu  gadael  i'r  nefoedd  symud  eu  gwein- 
idogion,  ac  yna  eu  claddu  gyda  eu  gil- 
ydd  yn  mynwent  yr  addoldy ;  a'r  un 
modd  y  gwnaed  â  gweddiUion  Francis 
Hiley. 

"Aeth  i  athrofa'r  Wynfa  wen, 
Er  ail  fyw  yn  ei  elfen.". 


Digitized 


byGoogle 


204 


J^.  H.  Evans  a  Chaeih'Gymundeb. 


rRhagfyr, 


R.  H.  EVAHS  A  CHAETH-GÍMÜHDEB. 


GAN  Y  PARCH.  W.  JONES,  WISCONSIN. 

Erthygl  VI. 

Dywed  Mr.  Evans  fod  Paul  yn  dy- 
weyd  yn  bendant,  fod  y  tadau  wedi  eu 
bedyddio  yn  y  raôr.  Dyma  gam-ddar- 
lunio  Paul.  Ni  ddywedodd  Paul  er- 
ioed  y  fath  beth.  Buasai  gan  ryw 
R.  H.  E.  arall  gystal  hawl  i  ddweyd 
fod  Paul  yn  dweyd  yn  bendant,  iddynt 
gael  eu  bedyddio  yn  y  cwmwl ;  ond  bu- 
asai  y  ddau  yn  gwrthddyweyd  eu  gil- 
ydd,  a*r  ddau  yn  dyweyd  anwiredd  \ 
oblegid  ni  fedyddiwyd  y  tadau  yn  y 
môr  heb  y  cwmwl,  nac  yn  y  cwmwl 
heb  y  môr.  Dyweyd  y  mae  Paul,  idd- 
ynt  gael  eu  bedyddio  yn  y  cwmwl  ac 
yn  y  môr.  Dywed  Mr.  E.  iddynt  gael 
'*  eu  bedyddio  ar  dir  sych."  Os  nad 
yw  yn  gwybod  gwahaniaeth,  yn  yr  oed- 
ran  y  mae  ynddo  yn  awr,  rhwng  bed- 
ydd  ffigyrol  a  bedydd  Uythyrenol,  mae 
yn  bur  anobeithiol  i  gymeryd  at  y  gor- 
chwyl  i*w  ddysgu.  Bedydd  ffigyrol  yw 
hwn,  fel  bedydd  y  dyoddefiadau ;  nid 
oedd  yno  na  thaenellu,  tywallt,  na 
throchi ;  ond  yr  oedd  yno  ddarluniad 
prydferth  o  fedydd  y  Testament  New- 
ydd.  Mae  taenellwyr  wedi  bod  mewn 
trafferth  rhyfeddol  gyda  bedydd  y  Môr 
Coch  erioed — rhai  yn  gwneyd  taenell- 
iad  o  hono,  gan  ddweyd  mai  gwynt  y 
dwyrain  a  chwythodd  ddafnau  o'r  môr 
ar  y  tadau.  Eraill,  megys  Dr.  Hib- 
bard,  Cook,  Towne,  a  Watson,  yn  dy- 
weyd  mai  o'r  cwmwl  y  daeth  dyferion 
arnynt.  Eraill  yn  dweyd  iddi  wlawio 
arnynt  pan  yn  myned  trwy  y  môr,  gan 
gyfeirio  at  Salm  77  i  brofi  hyny;  ond 
darluniad  o  ystorm  ofnadwy  o  fellt  a 
tharanau  a  thrwm-wlaw  sydd  yn  y  Salm 
uchod.  Peth  rhyfedd  i  Dduw  stormio 
ar  ei  bobl  wrth  eu  harwain  drwy  y  môr. 
Ond  mae  Dr.  Kitto,  lawer  yn  fwy  syn- 
wyrol,  yn  barnu  mai  darluniad  o  storm 
ydyw,  ac  mai  ar  yr  AiíTtiaid  y  disgyn- 
odd,  a  bod  ganddynt  gofnodion  o*r 
ystorm  a  ddaeth  ar  eu  pobl  pan  yn  my- 
ned  drwy  y  Môr  Coch.  Mae  Witsius 
yn  ysgrifenu  yn  dra   phriodol   ar  y  lle 


hwn.  "  Pa  fodd/'  meddai,  "  y  bed- 
yddiwyd  yr  Israeliaid  yn  y  cwmwl  ac 
yn  y  môr,  gan  na  throchwyd  hwynt  yn 
y  môr,  na*u  gwlychu  gan  y  cwmwl  ? 
Rhaid  ystyried  fod  yr  Apostol  yma  yn 
defnyddio  bedydd  mewn  ystyr  ffigyrol; 
eto  mae  yma  ryw  debygolrwydd  i'r  ar- 
wydd  allanol.  Dwfr  yw  y  môr,  ac  nid 
yw  y  cwmwl  yn  gwahaniaethu  ond 
ychydig  oddiwrth  ddwfr.  Yr  oedd  y 
cwmwl  yn  crogi  uwch  eu  penau,  a'r 
môr  yn  eu  hamgylchynu  ar  bob  tu  ;  ac 
felly  y  mae  y  dwfr  i'r  rhai  a  fedyddir." 
—Peng.,p.50. 

Dywed  Whitby,  "  Fod  eu  mynediad 
i'r  môr  yn  tebygoli  i'r  hen  ddefod  0 
fyned  i*r  dwfr,  a'u  dyfodiad  allan  0 
hono  yn  debyg  i'w  cyfodiad  allan  o'r 
dwfr."  Stuart  a  sylwa  (tu  dal.  113), 
"  Mae  yn  ddull  ffigyrol  o  ymadroddi, 
wedi  ei  dynu  oddiwrth  y  drychfeddwl 
fod  bedydd  yn  amgylchyniad  gan 
wlybwr.**  Mae  o  bwys  i  ddyn  fel  Mr. 
Evans  wybod  y  gwahaniaèth  rhwng  y 
ffigyrol  a'r  llythyrenol.  Pe  taenelliad 
fuasai  bedydd,  ni  buasai  Paul  yn  tynu 
darluniad  fel  hyn  o  hono. 

Etü  dywed  Mr.  E.,  "  Fod  Dr.  Hal- 
ley  yn  dyweyd,  nad  yw  baptizo  yn  ar- 
wyddo  unrhyw  ddull  neillduol,  ©nd 
gwneuthuriad  y  peth ;  ac  felly  ei  fod 
yn  cael  ei  ddefnyddio  am  bob  dull." 
Gan  nad  yw  Mr.  E.  yn  cyfeirio  at  y 
lle  mae  y  Dr.  yn  dweyd  fel  hyn,  gal- 
waf  y  dywediad  hwn  yn  haeriad  noeth, 
hyd  nes  y  dangoso  y  man  lle  mae  y 
dywediad  hwn  i'w  gael.  Dywed  Hal- 
ley,  *'  Yr  ydym  yn  credu  mai  ystyr  bap- 
tizo  yw  gosod  un  peth  yn  y  llall,  drwy 
drochi,  suddo,  claddu,  gorchuddio, 
neu  unrhyw  íTordd,  ond  gofalu  fod  y 
ddau  yn  dod  i  gysylltiad  uniongyrchol 
a'i  gilydd." — Halley  on  Sac^  p,  J4_$. 
Gwelir  fod  y  Dr.  yn  defnyddio  pedwar 
o  eiriau  braidd  yn  hollol  gyfystyr  â'u 
gilydd.  Nid  yw  yn  dyweyd  ei  fod  yn 
golygu  taenelhi  na  thywaUt.  Mewn  lle 
arall  sylwa  y  Dr.,  "Pod  loan  yn  bed- 
yddio  (rhaid  i  mi  ymwrthod  â'r  cyf- 
ieithiad)  â'r  lorddonen,  neu  â  dwfr. 
Yn  yr  lorddonen,  naìll  ai  yn  sefyll  ar 
yr  ymyl,  fel  y  tybia  Dr.  Carson,  neu  yn 
y  ffrwd,  fel  yr  wyf  fi  (yr  hwn  wyf  well 
Bedyddiwr  yn  y  fan  hyn)    yn  credu." 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


R,  H.  Evans  a  Chaeth-Gymundeò. 


265 


Gan  fod  Halley  yn  credu  mai  yn  ffrwd 
yr  lorddonen  yr  oedd  loan  yn  bed- 
yddio,  nid  yw  yn  debygei  fod  yn  credu 
mai  taenellu  oedd  loan,  neu  ynte  ei 
fod  yn  ffolach  na  thaenellwyr  yr  oes 
hon.  Pe  buasai  y  Dr.  yn  barnu  fod 
òaptizo  yn  golygiî,  neu  yn  cael  ei  ddef- 
nyddio  am  bob  rhyw  ddull,  rhaid  ei 
fod  yn  edrych  ar  loan  yn  ddwl  iawn, 
drwy  ddewis  y  dull  mwyaf  afrwydd  i 
gyfiawni  y  weithred. 

Peth  arall,  y  mae  Mr.  E.  mewn  trefn 
i  geisio  amddiffyn  taenelliad,  yn  cy- 
mysgu  y  bedyddiadau  luddewig  a'r 
taenelliadau  luddewig.  Dywed  *'  fod 
y  bedyddiadau  hyn  )m  cynwys  taenell- 
iad  gwaed  geifr  a  lloi  ar  yr  allor,  a 
thaenelliad  yr  afìan  â  dwfr  neilldu- 
aeth,"  a  chyfeiria  at  Heb.  9  :  13,  i 
brofì  ei  haeriad.  Pe  buasai  yn  cyfeirio 
at  Marc  7  ;  9,  buasai  yn  llawer  mwy 
priodol  i  ateb  iddo  ei  hun.  "  Yma  y 
gwelir,"  meddai,  "fod  taenelliad  yn 
gynwysedig  yn  y  gair  bedyddiadau." 
Dyma  haeriad  eto  heb  un  prawf.  Dy- 
wed  Dr.  Gill  ar  y  lle,  y  gelwid  y  golch- 
iadau  hyn  yn  fedyddiadau,  am  eu  bod 
yn  cael  eu  cyfìawni  drwy  drochiad  ; 
ond  gan  mai  Bedyddiwr  oedd  y  Dr., 
rhaid  ei  adael  ef  o'r  naiU  du,  er  ei  fod 
yn  gwybod  cymaint  am  yr  luddewon 
a'i  harferiadau  a  nemawr  ddyn  yn  ei 
oes.  Mae  W.  Salesbury,  yn  ei  gyfieith- 
iad  o'r  Testament  Newydd  (sef  y  cyf- 
ieithiad  cyntaf  o  hono  i*r  Gymraeg), 
yn  cyfieithu  Heb.  9  :  10,  "amryw 
drochiadau,'*  yn  lle  amryw  olchiadau, 
fel  y  mae  yn  y  cyfieithiad  cyffredin. 
Mae  Bible  Union  New  York  yn  ei  gyf- 
ieithu  yn  divers  immersions^  ac  mae  y 
diweddar  Dean  Stanley  yn  sylwi  ar  y 
cyfieithiad  a  nodwyd,  ei  fod  yn  ber- 
ffaith  gywir,  drwy  alw  loan  Fedyddiwr 
yn  John  the  Immerser,  (Gwel  Stanley 
on  Bap.,  complete  ed.,  p.  23.)  Yr  yd- 
oedd  y  golchiadau  luddewig  yn  hollol 
wahanol  i'r  taenelliadau  luddewig.  Yn 
nn  peth,  ni  ddefnyddid  yr  un  gaír  am 
j  golchi,  ag  a  ddefnyddid  am  y  taen- 
ellu.  Peth  arall,  ni  arferir  yr  un  ar- 
ddodiad  (fireposition)  mewn  cysylltiad 
a'r  ddau  air.  "  Golched  ei  gnawd 
mewn  dwfr,"  a  ddywedir.  (Gwel  Lef. 
XV.)     Ond,  taenelled  ar  y  bobl,  ar  yr 


allor,  ar  Aaron,  ar  y  drugareddfa ;  ar 
y  babell,  ar  yr  aflan,  ar  y  llyfr.  Ni 
ddywedir  byth,  Golched  ar  ei  ddillad, 
golched  ar  ei  gnawd,  ond  golched  ei 
ddiUad,  golched  ei  gnawd.  Gwahan- 
iaeth  arall  oedd  rhwng  y  golchiadau 
luddewig  a*r  taenelliadau,  oedd  yn  y 
sylwedd  a  arferid.  Ni  orchymynodd 
Duw  erioed  daenellu  dwfr  glan  a  di- 
gymysg  ar  ddim  ;  yr  oedd  y  dwfi:  a 
daenellid  yn  gymysgedig  â  lludw  neu 
waed,  neu  ryw  sylwedd  arall;  ond 
byth  ni  orchymynwyd  taenellu  a  dwfr 
digymysg.  Ó'r  ochr  arall,  ni  orchy- 
mynodd  Duw  olchi  dim  yn  y  puredig- 
aethau  luddewig  ond  mewn  dwfr  glan, 
digymysg.  Mae  hwn,  fel  y  lleill,  yn 
wahaniaeth  na  ddylid  byth  ei  anghofio; 
eto,  er  y  cwbl,  mae  Mr.  E.  am  gy- 
mysgu  y  taenelliadau  a*r  golchiadau 
luddewig  a'u  gilydd,  pan  y  dywed — 
"  Yr  oedd  y  bedyddiadau  hyn  yn  cjm- 
wys  taenelliadau  gwaed  geifr  a  lloi," 
&c.  Nac  oeddynt,  Mr.  Evans;  peid- 
iwch  a  chymysgu  y  pethau  a  gadwodd 
Duw  ar  wahan  mor  ofalus.  Darllened 
Mr.  E.  ei  Feibl  yn  fwy  gofalus,  a  daw 
i  ddeall  pethau  yn  well  nag  y  dealla  yn 
awr.  Yr  oedd  yr  luddewon  a*r  cen- 
edloedd  o'u  hamgylch  yn  mynych  gy- 
sylltu  y  meddwl  o  drochi  â'r  gair 
golchi.  Pan  y  gorchymynodd  Eliseus 
i  Naaman  ymolchi,  aeth  ac  ymdroch- 
odd  saith  waith.  Prawf  yn  yr  engraifft 
hon  mai  trochi  a  ddeallai  y  prophwyd 
a'r  cadfridog  wrth  y  gair  golchi.  Dy- 
wed  A.  Clark  yn  niwedd  ei  esboniad 
ar  Marc,  "Yr  oedd  bedydd  loan,  yr 
hwn  a  fedyddiodd  Grist,  drwy  sudd- 
iad  yr  holl  gorph,  )rr  un  dull  ag  y  bed- 
yddid  person  aflan.'*  Sylwa  Stephan- 
us,  fod  baptizo  yn  golygu  trochi,  fel  y 
byddwn  yn  trochi  pethau  i'w  lliwio 
neu  eu  glanhau.  Dywed  Joseph  John 
Gurney,  *'  Fod  bedydd  loan  a*r  apos- 
tolion  yn  hollol  yr  un  fath  a'r  golch- 
iadau  luddewig  yn  y  prif  beth,  sef 
trochiad  mewn  dwfr."  {ffaynes  Bap, 
Den.  p.  ijy.)  "  Yr  oedd  bedydd  )nr 
luddewon  yn  cael  ei  gyflawni  drwy 
drochiad,  felly  hefyd  yr  oedd  bedydd 
loan,  ac  nid  oes  yrun  amheuaeth,  beth 
bynag,  nad  felly  y  gweinyddid  bedydd 
gan  y  Cristionogion  cyntefig."     I*r  un 


Digitized 


byGoogle 


266 


Gweddiofel  Moddion  Cyhoeddus. 


[Rhagfyr^ 


perwyl  y  tystiolaetha  Micfcelus,  Vata- 
blus,  Grotius,  Starlc,  &c. ;  ond  rhaid 
i  mi  adael  eu  tystiolaethau  hwy  ar  ol,  i 
ochel  meithder,  gan  fod  tystiolaethau 
Rabbiaid  luddewig  yn  fwy  pwysig  ar 
bwnc  fel  hwn.  Rabbi  Maimonides,  yr 
hwn  sydd  yn  un  o'r  awdurdodau  goreu, 
os  nad  y  goreu  ellir  gael  ar  y  defodau 
luddewig,  a  ddywed  :  **  Pa  bryd  byn- 
ag  y  sonir  am  olchi  cnawd  neu  ddillad 
yn  y  gyfraith,  nid  yw  yn  meddwl  dim 
arall  ond  suddiad  yr  holl  gorph  yn  y 
drochfan,  baddon,  oblegid  os  bydd  i 
ddyn  soddi  ei  hun  i  gyd  drosto  oddi- 
eithr  blaen  ei  fys,  mae  efe  eto  yn  ei  af- 
lendid  ;  mae  pob  un  a  fedyddir  (fel  y 
gwnant  ar  eu  dyfodiad  o'r  farchnad),  i 
drochi'r  holl  gorph  mewn  baddon, 
la!ver,  a  ddaliai  40  sheahs,  (sef  can* 
galwyn),  o  ddwfr,  pob  person  haloged- 
ig  a  soddai  ei  hunan,  ac  ynddynt  y 
soddent  bob  llestr  aflan — gwely,  os 
byddai  wedi  ei  Iwyr  halogi,  os  soddir 
ef,  ddarn  ar  ol  darn,  a  burir.  Os 
soddir  gwely  mewn  llyn,  er  fod  y  traed 
yn  soddi  yn  y  clai  tew  yn  ngwaelod  y 
llyn,  mae  yn  lân.  Pa  beth  a  wneir 
gyda  gobenydd  neu  bolster  o  groen  ? 
JUiaid  ei  soddi  a'i  godi  fyny  wrth  yr 
ymylau  {fringes),*'  (Gwel  Âdlcins,  p. 
108.)  Dywed  Eliezer,  offeiriad  lu- 
ddewig,  ar  Num.  31  :  22,  "  Fod  cyf- 
raith  Moses  yn  ordeinio  i  bob  peth  all- 
ai  oddef  y  tân,  i  gael  ei  dynu  trwy  y 
tân,  a  bydd  yn  lân  j  a  phob  peth  na  all 
oddef  y  tân,  i  gael  ei  dynu  trwy  y 
dwfr."  Dywed  Mr.  E.,  ''Wrth  fed- 
yddio  byrddau  mae  i  ni  ddeall,  eu  bod 
yn  cael  eu  golchi  â  dwfr,  neu  eu  bod 
yn  taflu  dwfr  arnynt."  A  glywodd 
neb  erioed  son,  ond  gan  Mr.  E.,  fod 
yr  luddewon  yn  golchi  dim  mewn 
ífordd  seremoniol  drwy  daflu  dwfr  ar- 
no  ?  Pe  )rr  un  peth  fuasai  haeru  peth- 
au,  a'i  profi,  buasai  Mr.  E.,  fel  y  dy- 
wedodd  un  o'i  frodyr  am  dano,  "  yn 
ddadleuwr  diguro."  Ond  mae  ei  haer- 
iadau  yn  syrthio  i  ddiddymdra  yn 
ngwyneb  yr  awdurdodau  a  enwais." 


— ^Ymdawela  wrth  wneuthur  yr  hyn 
sydd  dda,  a  gad  i  eraill  siarad  am  dan- 
at  yr  hyn  a  fynont. 


GWEDDIO  FEL  MODDION  CYHOEDDUS 

GAN  Y  PARCH.   LL.  REES,  JOHNSTOWN,    PA. 

Atebiad  i  Ofyniad  J,    W.  Edwards^yn 
y''Wawr''  a^i  Hydref 

Pa  un  a  fyddaf  iawn  gyda  golwg  ar 
eich  meddwl  yn  y  gofyniad  a'i  peidio, 
cymeraf  yn  ganiataol  mai  eich  meddwl 
yw,  "gweddio  fel  moddion  cyhoedd- 
us'/  i'r  byd,  ac  nid  i'r  eglwys  :  h.  y.,  a 
gosod  yr  hyn  y  crefwch  sylw  arno  yn  y 
ffurf  o  ofyniad,  yn  ol  fel  y  dyfalaf  eich 
meddwl,  ymddengys  fel  y  canlyn  :  A 
yw  yn  iawn  cynal  moddion  gweddio  yn 
gyhoeddus  i'r  byd,  ai  nad  yw  ?  Os  yd- 
yw,  pa  beth  yw  dyben  y  moddion 
gweddio  ? 

Gyda  golwg  ar  y  cyntaf,  dywedaf,  Er 
nad  oes  'Sx\xi{formuld)  o  gwrdd  gweddi 
yn  y  Testament  Newydd,  eto  crybwyll- 
ir  Uawer  ynddo  am  weddio.  Yn  yr  oll 
a  siadadir  am  weddi  yn  y  Testament 
Newydd,  ac  yn  wir  yn  yr  Hen,  cawn 
yn  amlwg  i*n  meddwl  fod  iddi  ddwy 
agwedd ; 

I.  Yr  agwedd  o  weddi  hunan-flfiyd- 
iol  (jspontaneous),  heb  ragddysgwyliad 
na  rhagdrefn.  Cymerai  y  weddi  hon 
le  pan  fuasai  achos  arbenig  wedi  cym- 
eryd  lle,  neu  i  gymeryd  lle,  yn  galw  am 
dani.  Gweddi  oedd  hon  o  dan  gyn- 
hyrfiad  y  foment  —  math  o  saeth* 
weddi.  Fel  engreifftiau  o'r  weddî 
hon,  cymerer  y  rhai  a  ganlyn  :  gweddi 
Jacob  yn  yr  ymdrech  yn  Peniel,  wedi 
clywed  fod  Esau  yn  dyfod — ^gwaedd 
Moses  wrth  y  Môr  Coch — gweddi  y 
llanc-filwr  Dafydd  pan  ar  wynebu  Go- 
liath — gweddi  Simeon  pan  oedd  y  bab- 
an  yn  ei  freichiau — eiddo  Crist  yn  yr 
olwg  ar  yr  "awr"  wedi  dyfod — ei 
weddi  ar  y  groes — gweddi  Stephan — 
gweddi  yr  Apostolion  wedi  eu  gwared- 
igaeth  o  flaen  y  Cyngor — ^gweddi  Paul 
a  Silas  yn  y  carchar ;  ac  eiddo  yr  cg- 
Iwys  yn  nhy  Marc  ar  ran  Pedr,  cya 
hyny.  Hyd  y  gallaf  weled  jm  awr^ 
nid  oes  dim  yn  amgylchiadau  y  gwedd- 
iau  uchod  a  brawf  o  angenrheidiwydd 
fod  neb  oV  rhai  a  elwir  "  rhai  o'r  byd""- 
yn  clywed.     Gallwn  i,  yn  ol  y  ddoeth* 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Gweddiofel  Moddion  Cyhoeddus, 


267 


ineb  hynod  gyfyngedig  ddynol  a  fedd- 
wyf,  farnu  yr  atebasai  bwrpas  da  i  elyn- 
ion  Crist  a'r  eglwys,  fod  wedi  cl)rwed  y 
gweddiau  uchod,  fel  y  gallasent  weled 
cysylltiad  pw^rsig  pethau  ;  fel  y  gallas- 
ent  weled  mai  canlyniad  y  weddi  oedd 
y  wyrth  aralwg  a'r  llef  hyglyw.  Pe  bu- 
asai  yn  mwriad  y  Goruchaf  Dduw  i  gyf- 
lawni  gwyrth  ar  gorph  ein  hanwyl  Gar- 
field,  galíwn  feddwl  ybuasai  o  bwys  i*r 
byd,  nid  yn  unig  i  wybod  fod  yr  eg- 
Iwys  yn  gweddio  drosto,  ond  hefyd 
wybod  y  weddi.  Ond  gwir  dilys  yw, 
"  Nid  fy  meddyliau  i  yw  eich  raeddyl- 
iau  chwi,"  &c.  Dywedaf  eto  nad  oes 
dim  yn  aragylchiadau  y  gweddiau  uch- 
od  i  gyd,  ac  eithrio  y  weddi  gyffredin- 
ol  yn  ffafr  ein  hanwyl  Arlywydd  ymad- 
awedig,  a  brawf,  o  angenrheidrwydd,  i 
neb  ond  y  parties  concerned  tw  clywed. 

2.  Yr  ail  agwedd  i  weddi  yw  yr  un 
barhaus,  am  yr  hon  y  mae  achosion 
parhaus  yn  galw.  Ychydig  o  engreifft- 
iau :  Yr  oedd  angen  parhaus  am 
'^Weddi  yr  Arglwydd"  ar  y  dysgybl- 
ion,  hyd  farwolaeth  Crist — gweddiau 
Crist  ar  y  mynydd  yn  y  nos— y  dych- 
weledigion  ar  ddydd  y  Pentecost  a 
aethant  yn  naturiol  i  weddio — cefnogid 
yr  arferiad  o  weddio,  drwy  i  Pedr  gael 
y  weledigaeth  pan  wedi  gweddio,  a 
Chomelius  gael  cenadwri  angelaidd 
ato  n»ewn  canlyniad  i'w  weddiau  a'i  el- 
usenau.  Anogai  yr  Apostolion  yr  eg- 
Iwysi  i  weddio — i  weddio  yn  ddibaid. 
Ni  welaf  ddim  yn  anogaethau  Paul  i'r 
Corinthiaid  Cristionogol  gyda  golwg 
ar  weddio,  yn  dangos,  o  angenrheid- 
rwydd,  ei  fod  yn  golygu  i'r  gweddiau 
ddylanwadu  ar  anghredinwyr  allent  fod 
yn  bresenol. 

Yn  awr,  301  wyneb  y  golygiad  uch- 
od  ar  weddi,  priodol  gofyn  yn  nesaf, 
Beth  yw  dyben  gweddi  ?  Os  nad  yw 
gweddi,  wrth  ei  chlywed,  ac  am  ei  bod 
yn  cael  ei  chl)rwed,  ei  deall  a'i  theim- 
lo,  i  effeithio  yn  dröedigaethol  ar  wran- 
dawyr,  i  ba  beth  y  mae  da  ? 

I.  Yn  nacaol.  Ymddengys  ar  ryw 
ystyriaethau  cryfion,  na  fwriadwyd  y 
weddi  ynddi  ei  hun,  h.  y.,  gweddi  yr 
eglwys,  i  achub  y  gwrandawyr.  Ós 
bydd  iddi  wneyd  hyn,  ystyriwn,  nad  o 
herwydd  ei  bod  yn  weddi  y  gwna  hyn, 


ond  am  ei  bod  yn  foddion  adseiniol  i 
wirionedd  yr  efengyi.  Ar  yr  un  cyf- 
rif  y  mae  pregeth,  a  gall  breuddwyd,  o 
dan  fendith  Duw,  fod  yn  foddion  ach- 
ub.  Yn  y  trefniant  dwyfol  awdurdod- 
edig  i  achub,  fel  y  ceir  ef  yn  y  Testa- 
ment  Newydd,  gwel  y  craffus  na  fwr- 
iadwyd  gweddi,  fel  y  cyfryw,  i  fod  yn 
foddion  i  achub  y  byd  o  anghredin- 
iaeth.  Sut  y  darllenir  ?  Nid,  Ewch  a 
gweddiwch  yr  efengyl !  Gwel  y  byraf 
ei  ddeall  y  camsyniad.  "  Ewch  a 
phregethwchy'  neu,  "Ewch  a  dysgwch,^* 
&c,,  yw  y  cywir.  Ni  chawn  hanes  yr 
Apostolion  a'r  Efengylwyr  cyntefig  yn 
eu  hymlyniad  wrth  y  comisiwn  raawr, 
yn  ymddangos  o  flaen  cynulleidfa  fel 
gweddiwyr,  ond  fel  pregethwyr  neu 
ddysgeidwyr  y  bobl.  Ni  wnaent  hwy 
un  amser  parcuíe  o  weddi.  Pan  breg- 
ethent  hwy,  cadwent  bwrpas  pregethu 
yn  y  golwg  \  a  phan  weddient,  gwedd- 
ient  i  bwrpas  ordeiniedig  gweddi.  Ai 
nid  yw  yn  aralwg  iawn  fod  llawer  o  eg- 
Iwysi,  yn  neillduol  y  rhai  di-arian,  wedi 
colli  golwg  hollol  ar  ddyben  gweddi  ? 
Nid  yw  gweddi  ond  rhywbeth — careg 
lanw  yn  y  raur  !  Os  bydd  y  drysorfa 
yn  ddigon  cryf  i  gael  pregethwr  doniol, 
ni  fydd  cwrdd  gweddi  o  werth ;  ond 
os  na  fydd  "  dy  was*'  i'w  gael,  cynelir 
cwrdd  gweddi  fel  pe  b'ai  yn  ddira  ond 
esgus  dros  agor  drysau  yr  addoldy ! 
Nid  oes  hawl  gan  y  weddi  i  drawsfedd- 
ianu  lle  y  bregeth — bydded  y  Beibl  yn 
farnwr.  Yn  wyneb  hyn  raedda  rh)rw- 
un,  "  Pa  beth  a  wnawn  pan  fyddwn  yn 
rhy  dlawd  i  gael  pregethwr  ? — rhaid  i 
ni  beidio  agor  yr  addoldy,  neu  gadw 
cwrdd  gweddi  !*'  Dywedaf  yn  ddiofn, 
raewn  atebiad,  y  dylid  yn  hytrach  na 
gwneyd  peth  raor  bwysig  a  gweddio  yn 
rhywbeth  i  gadw  lle  peth  arall,  raewn 
siomedigaeth,  beidio  agor  y  capel  o 
gwbl  y  pryd  hwnw.  Ond  atolwg,  pa 
achos  i  un  eglwys,  pan  wedi  ei  siomi  o 
bregethwr  urddedig  neu  anurddedig,  i 
fod  heb  gwrdd  a  siarad  addysgiadol,  os 
nad  yw  yr  eglwys  yn  ieuanc  iawn  ?  Pa 
ddyben  cael  pregethu  da  am  flynydd- 
au,  os  nad  yw  y  bobl  yn  dysgu  ?  Pa 
reswm  sydd  i  ddiaconiaid  ac  aelodau 
eraill  i  ymgymeryd  a  mesur  a  phwyso 
talentau  ac  athrawîaeth  pregethwr,  os 


Digitized 


byGoogle 


268 


Oweddio  fel  Moddi&n  Oyhoeddtis, 


[Rhagfyr, 


nad  ydynt  yn  ddigon  dysgedig  yn  yr 
efengyl  i  adeiladu  y  frawdoliaeth  yn 
absenoldeb  pregethwr?  Beth  ddywed- 
ai  un  tad  chwaethus  pe  gwelai  ei  blent- 
yn,  ar  ol  bod  yn  yr  ysgol  am  flynydd- 
au,  yn  methu  bod  yn  dipyn  o  athraw 
ei  hun  ?  Yn  sicr  mae  hyn  yn  iselhad 
mawr  i'r  dysgybl  neu  i*r  ysgol,  os  nad 
yn  wir  i*r  ddau  !  Ai  nid  yw  ymddyg- 
iad  presenol  llawer  o  eglwysi,  gyda 
golwg  ar  y  mater  dan  sylw,  yn  gynyg 
cryf  al  dori  cymeriad  ysgol  lesu  Grist, 
neu  gyraeriad  diaconiaid  ac  aelodau 
blaenllaw  llawer  o  eglwysi ! 

Mae  elfenau  gwrthdarawol  iawn  yn 
ymddygiad,  braidd  naddywedaf  yr  hoU 
eglwysi,  gyda  golwg  ar  berthynas  cwrdd 
gweddi  a*r  gwrandawyr  anghrediniol. 

(i.)  Gellir  meddwl  nad  ydys  yn  gol- 
ygu  i'r  gweddiau  gael  effaith  ddeall- 
twriaethol  ar  un  gwrandawr,  oblegid 
dywedir,  "  Na  fydded  yma  un  gwran- 
dawr  gweddi  ond  dy  hunan."  Yr  hyn 
feddylir,  mae'n  debyg,  yw,  Na  fydded 
yr  un  beimiad  gweddi  ond  dy  hunan. 
Pa  fodd  y  gall  dyn  dderbyn  effaith 
oddiwrth  beth  ar  gyfrif  y  meddwl  sydd 
ynddo,  heb  ddeall  y  meddwl  ? — 2.  pha 
fodd  y  gall  dyn  ddeall  unrhyw  beth 
heb  feirniadu  ?  Mae  pob  bôd  rhesym- 
ol,  i'r  graddau  y  dealla,  yn  feimiad. 
Na,  gyfeillion,  yn  nghyflwr  presenol 
pethau,  pan  mae  cynifer  mor  barod  i 
ofyn  tân  o*r  nefoedd  ar  ben  rhai,  yn 
gystal  a  nianna  ar  eraill  \  pan  mae  cy- 
maint  o  ofyn  pob  peth  niegys  ar  un 
gwynt  gan  y  dwyfol  Fôd,  mae  angen 
beirniadu.  Mae  yr  hwn  a  ddefnyddia 
y  geiriau,  **  Na  fydded  yno  wrandawr 
gweddi  ond  dy  hun,"  yn  golygu  mai 
anifeiliaid  sydd  yn  bresenol  i  gael  eff- 
aith  oddiwrth  swn,  ac  nid  sylwedd  ; 
neu  ynte  nid  yw  yn  ystyried  beth  mae 
yn  ddweyd  ;  mae  ei  eiriau  yn  ddisyl- 
wedd,  ac  felly  yn  segur. 

(2.)  Gellir  meddwl  y  golygir  i*r 
weddi,  fel  y  cyfryw,  i  gael  effaith  un- 
iongyrchol  ar  y  gwrandawr ;  oblegîd, 
(a)  Anogir  gwrandawyr  i  ddod  i*r  cyf- 
arfod.  (^)  Trefnir  i'r  gweddiwr  don- 
iolaf  fod  yn  olaf.  Gellir  meddwl  y 
d)rsgwylir  i*r  gwrandawr  fod  y  ì  **wran- 
dawr"  neu  yn  feirniad  gweddi,  obleg- 
id,  (fl)  Cedwir  mewn  rhai  manau  gwrdd 


gweddi  (trefn  dda)  i  drainio  at  y  cwrdd 
gweddi  mawr,  drwy  **arfer  doniau." 
\b)  Siarad  â  dyn,  addysgu  dyn  am 
Dduw,  am  dano  ei  hun,  am  ei  gymyd- 
ogion,  am  yr  hyn  a  wyr,  a  llawer  mwy 
ar  yx  hyn  na  wyr,  yw  llawer  o  weddi 
rhai,  ac  nid  arllwys  ei  deimlad  drylliog 
i  Dduw,  yn  gystal  a  cher  bron  Duw ! 
Mae  yr  un  mor  reidiol  beirniadu  preg- 
eth  yn  nghymeriad  gweddi,  ag  yn  ei 
gwir  gymeriad  ei  hun. 

2.  Yn  gadamhaol.  Ymddengys  mai 
dyben  gweddi  )rw  •  (a)  Dwyn  dyn  neu 
yr  eglwys  i  stâd  meddwl  ymostyngar 
ger  bron  y  Tad  nefol.  Mae  ymarfer- 
iad  o  dan  egwyddor  iawn  yn  dw)m  dyn 
dan  gyffroad.  Mae  llawer  wrth  gy- 
chwyn  gweddio,  er  yn  meddu  eg- 
wyddor  o  ymlyniad  wrth  Dduw,  eto  ar 
y  pryd  yn  amddifad  o  deimlad  fel  y 
dymunent ;  ac  wrth  droi  meddyliau 
gweddi  o'u  mewn,  ac  nid  wrth  waeddi, 
screchain,  a  chwysu  a  chrygu,  a  gaws- 
ant  nofìo  mewn  teimlad  cyn  tewi. 
[V)  Fel  y  cyfryw  gosod  dyn  mewn  cyf- 
Iwr  addas  i  gyfarfod  arfaethau  Duw. 
Pan  mae  y  Cristion  yn  y  teimlad  hap- 
us  uchod,  mae  ymwybyddiaeth  yn  dod 
i'w  galon  ei  fod  301  gofyn,  yn  curo,  ac 
yn  ceisio  yn  wirioneddoí ;  fel  y  cyfr^rw, 
o  dan  y  cyffroad  a  ga  drwy  yr  ymwyb- 
yddiaeth  uchod,  mae  ei  ffydd  megys  yn 
ail  gydio  yn  addewidion  yr  efengyl,  nes 
mae  sicrwydd  yn  dod  i  fewn  i'w  galon 
y  bydd  i*w  Dad  Nefol  ateb  ei  weddi. 
\c)  Nid  parch  yw  gweddi,  ond  cyfrin- 
ach  y  Cristion  neu  yr  eglwys  â  Duw — 
yr  eglwys  yn  dweyd  ei  secrets  wrth  ei 
Phen.  Nid  yw  o  bwys  i'r  wir  eglwys 
pan  yn  gwir  weddio  a  fydd  un  gwran- 
dawr  yn  ei  chlywed  yn  gweddio  ;  mae 
ei  nerth  hi — effeithiolrwydd  ei  gwas- 
anaeth  gweddigar — yn  dibynu  ar  fod 
Duw,  ac  nid  y  gwrandawyr,  yn  clywed. 
Credwyf  y  bydd  yn  well  i,  ac  ar,  yr  eg- 
Iwys,  pe  byddai  yn  fwy  shy  i  ddweyd 
ei  secret  teuluol  yn  nghl)rw  rhai  na 
chânt  ddyddordeb  ynddi. 

Dyna  i  chwi,  anwyl  frawd,  yn  rhydd 
a  rhwydd,  yr  hyn  heb  un  ymgais  at 
newyddiaeth,  &c.,  a  ymg)niygìa  i'm 
meddwl.  Gobeithio  y  bydd  hyn  yn 
gydweddol  a'ch  barn,  ac  y  bydd  hyn  o 
siarad,   oblegid   felly  yr   ystyriwyf  ef, 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Yr  Ysgol  SabbothoL 


269 


yn  foddion  i  arwain  arweinyddion 
yr  eglwysi  i  roddi  eu  Ue  priodol  i'r 
weddi  a'r  bregeth.  Cofier,  nid  rhyw- 
beth  i  ladd  amser,  pan  na  ellir  cael 
pregethwr,  yw  gweddi.  Wrth  ieith- 
wedd  yr  Ysgrythyr  gellir  mcddwl  i*r 
weddi  gael  ei  bwriadu  yn  foddion  cym- 
deithasiad  rhwng  yr  eglwys  a  Duw,  a'r 
bregeth  yn  foddion  yr  Ysbryd  Glan  i 
gael  rhai  o'r  byd  i'r  eglwys,  a  thrwy 
hyny  i  ddal  cymdeithas  weddigar  a 
Duw. 


DYLEDSWYDD  CRISTIONOGION  AT 
YR  YSGOL  SABBOTHOL 


Mae  y  Bedyddwyr,  fel  corph,  o  flaen 
yr  oes.  Nid  ydym  yn  barnu  y  Bed- 
yddwyr  fel  pobl  yn  well  nac  yn  waeth 
na  rhyw  blaid  arall ;  ofnwn  eu  bod  yn 
mhell  yn  ol  mewn  llawer  o  bethau, 
megys  yr  ysgol  Sabbothol,  a  thrysori 
gair  Duw  yn  y  cof,  ond  pethau  a  ddi- 
wygir  gydag  ymdrech  ac  amser ;  ond 
yn  yr  ordinhadau  y  maent  yn  gyson  â 
gwirionedd  Duw.  Y  maent  yn  llai 
mewn  nifer  na  rhai  enwadau  eraill ;  ac 

0  herwydd  eu  ffyddlondeb  i  beidio 
gwyro  uniawn  ffordd  yr  Arglwydd  yn 
yr  ordinhadau,  dyoddefasant  a  dyodd- 
eíant  yr  anmharch  a'r  erledigaethau 
trymaf.  Mae  ein  hegwyddorion  yn 
galw  arnom  i  feithrin  mwy  o  ysbryd 
cyhoeddus.  Nid  yw  yn  ddigon  i  ni 
foddloni,  trwy  ddweyd  fod  genym  yr 
egwyddorion  goreu;  eithr  y  mae  yn 
angenrheidiol  i  ni  eu  dwyn  i  sylw  y 
byd  mewn  trefn  i  ddynion  deimlo  eu 
bodolaeth.  Mae  eisiau  mwy  o  undeb 
a  brawdgarwch  yn  ein  plith  ;  a  heb  ein 
bod  yn  meithrin  mwy  o  ysbryd  undeb- 

01  a  brawdol,  nis  gallwn  byth  wneyd 
Uawer  oddi  allan  i  ni,  a  dwyn  y  byd  i 
deimlo  ein  dylanwad.  Dylai  undeb, 
caríad  a  brawdgarwch,  ein  nodweddu 
yn  anad  un  enwad  crefyddol,  gan  fod 
ein  hegwyddorion  fel  Bedyddwyr  meg- 
ys  yn  gwingo  am  fyned  yn  y  blaen  ;  eji 
llais  yw,  "  Awn  a  meddianwn  y  wlad/' 
Y  mae  genym  ddigon  o  dalentau  a 
chyfoeth,  ond  eu  defnyddio,  i  gario  all- 
an  ein  hegwyddorion  i  bob  cymydog- 
aeth.    Os  edrychwn  o'n  hamgylch  can- 


fyddwn  fod  pawb  yn  ymdrechu  ac  yn 
gweithio  mwy  na  ni.  Mewn  gwirion- 
edd,  gweithgarwch  a  sel  enwadau  eraiU 
sydd  wedi,  ac  yn  eu  cadw  yn  fyw ; 
ond  mae  ein  bywyd,  ein  nerth,  a'n 
Uwyddiant  ni  i'w  briodoli  yn  fwy  i'n 
hegwyddorion  nag  i'n  gweithgarwch 
a'n  sel.  Gan  hyny  defifrown  i  deimlo 
mwy  o  ddylanwad  natur  ac  ysbryd  ym- 
osodol  egwyddorion  ein  crefydd. — 
Gweithiwn,  ymdrechwn,  ac  awn  yn  y 
blaen  i  feddianu  y  ddaear  i  Fab  Duw. 
Mae'r  ddaear  yn  galw  ara  "  y  gwirion- 
edd,"  ac  mae  y  nefoedd  am  iddi  ei 
gael ;  a  thrwy  ei  eglwys  y  mae  Duw 
wedi  bwriadu  ei  roddi  iddi.  "Canys 
y  gyfraith  a  â  allan  o  Seion,  a  gair  yr 
Arglwydd  o  Jerusalem."  Ni  ddylai 
un  diwrnod  fyned  o*n  gafael  heb  i  ni 
wneuthur  rhywbeth  yn  egniol  er  dysg- 
yblu  ein  plant ;  ac  i'r  ewyllysgar  a'r 
ymroddgar  mae  pob  diwrnod  yn  esgor 
ar  luaws  o  gyfleusderau  i'w  hyfíbrddi 
yn  Uwybrau  uniondeb  a  sobrwydd. 
"  Canys  mi  a*i  hadwaen  ef,"  medd 
Duw  am  Abraham,  "  y  gorchymyn  efe 
i'w  blant,  ac  i*w  dylwyth  ar  ei  ol,  gadw 
o  honynt  ffbrdd  yr  Arglwydd,  gan 
wneuthur  cyfiawnder  a  barn.**  Pwy 
all  ddatgan  y  filfed  ran  o'r  daioni  a 
effeithiwyd  gan  yr  hen  batriarch  wrth 
egwyddori  ei  blant  ? — daioni  ag  yd- 
oedd  yn  dylanwadu  ar  gymdeithas 
yn  yr  oesau  dilynol,  a  thrwy  yr  oesau 
hyd  heddyw,  fel  y  gellir  dweyd  am 
dano.  er  wedi  marw  er's  oesau  lawer, 
ei  fod  "  yn  llefaru  eto." 

Ychydig  a  wneir  er  sefydlu  gwybod- 
aeth  Gristionogol  yn  y  genedl  sydd  yn 
codi.  Y  mae  y  plant,  trwy  y  manteis- 
ion  sydd  yn  ei  meddiant,  yn  dyfod  yn 
wybodus  mewn  Uawer  o  bethau ;  ond 
nid  ydyw  eu  gwybodaeth  Feiblaidd  yn 
gyfatebol.  Ai  gormod  dweyd  fod  yr 
oes  oleu  hon  yn  oes  dywyll  mewn  gwy- 
bodaeth  Ysgrythyrol.  Dim  ond  dar- 
llen  hanes  cyfarfodydd  adroddiadol  yr 
ysgolion  Sabbothol  yn  y  Wawr,  y  naill 
rifyn  ar  ol  y  llall,  maent  yn  ddigon  i 
ddangos  i  bob  dyn,  na  wyddant  ddim 
am  addysg  Ysgrythyrol — dim  ond  canu 
ac  adrodd,  ac  y  mae  arnaf  gywilydd 
dweyd  beth,  gan  ddeiliaid  yr  ysgo 
Sabbothol.     Diwygiwch,  frodyr  anwyll 


Digitized 


byGoogle 


2/0 


Gchebiaeth  o  Gymru. 


[Rhagfyr, 


Carwn  gael  gwybod  trwy  y  Wawr,  a 
oes  rhai  o'n  hysgolion  yn  dysgu  rhyw 
Holwyddoreg  ?  Y  mae  llawer  ar  gael 
yn  yr  Hen  Wlad,  sef  un  Dr.  Prichard, 
J.  Simon,  T.  Lewis,  Catecism  y  Bed- 
yddwyr,  Hanesiaeth  y  Beibl,  a  llawer 
yn  ychwaneg.  Er  mwyn  cysondeb, 
frodyr,  goddefwch  i  mi  ymresymu  â 
chwi  am  fynyd.  Trwy  ba  un  o'r  ffyrdd 
canlynol  yr  ydych  yn  dysgwyl  i  Dduw 
ateb  eich  gweddiau  ?  Ai  trwy  weithio 
heb  foddion  ? — neu  ynte  trwy  i  chwi 
ddiwygio,  a  defnyddio  moddion  ? — 
neu  trwy  i  Dduw  eich  galw  chwi  i*r 
farn,  a  gosod  rhai  eraill  a  weithiant  yn 
well  na  chwi  yn  eich  lle  ?  Trwy  ba  un 
o'r  fifyrdd  yna  y  dysgwyliwch  i  Dduw 
Iwyddo  ei  achos?  Fe  fyn  weithio  a 
llwyddo  trwy  un  o  honynt,  "  oblegid 
rhaid  iddo  deymasu." 

Y  maes  sydd  i  ni  weithio  ynddo  yn 
awr  yw  yr  ysgol  Sabbothol ;  oblegid  hi 
Y^  planhigfa  yr  eglwys.  Gadewch  i 
ni  weithio  yn  awr,  gan  fod  yr  amser  yn 
agoshau  pan  y  cawn  ddigon  o  orphwys. 
Meddyliwch  am  yr  achos  gogoneddus 
sydd  yn  ein  cymhell  i'r  ymdrech  dior- 
phwys  hwn — iachawdwriaeth  eneidiau. 
Cyn  y  gallwn  fod  yn  gyson  a*n  profifes 
mae  yn  rhaid  i  ni  fod  yn  ymdrechol  o 
blaid  yr  ysgol  SabbothoL'  Os  Cristion, 
rhaid  ei  fod  yn  ganlynwr  i  Grist.  Un 
o  brif  nodweddiadau  Crist  yw  Athraw 
neu  Ddysgawdwr  y  rhai  bychain.  Os 
credwn  fod  ein  hegwyddorion  yn  ol  y 
gwirionedd,  oni  ddylem  eu  planu  yn 
nghalonau  y  plant,  ac  oni  ddylem  eg- 
wyddori  pawb  a  allom  ynddynt  ?  Lle 
bynag  y  gwelir  yr  ysgol  yn  flodeuog,  a 
phob  Cristion  yn  fywiog  gyda  hi, 
gellir  penderfynu  fod  yno  fywiogrwydd 
gyda  holl  ranau  crefydd.     Mae   rhai, 

0  safle  a  dylanwad  yn  ein  heglwysi,  a 
allant  wneuthur  Uawer  fel  ymwelwyr, 
tra  nad  yw  yn  gyfleus  iddynt  i  wneyd 
ond  ychydig  gyda  gwaith  mewnol  yr 
ysgol.     Dylai  pawb  fod  yn  fifyddlon  yn 

01  eu  gallu  a'u  hamgylchiadau  i  gyd- 
weithredu  yn  yr  anturiaeth  bwysig  hon. 
Wedi  cael  y  plant  i'r  ysgol,  y  mae  yn 
angenrheidiol  wrth  gorph  o  athrawon 
ac  athrawesau  i'w  hyflforddi  yn  mhen 
eu  flfordd.  Mae  egwyddori  plant  yn 
ngwirioneddau    yr    efengyl    yn   waith 


pwysig,  ac  yn  waith  nad  )rw  pawb,  er 
yn  grefyddol,  yn  medru  amo.  Dylai 
yr  eglwys,  gan  hyny,  fod  yn  ofalus, 
hyd  ag  y  mae  yn  ddichonadwy,  i  gael 
rhai  cymwys  i  ymaflyd  yn  y  gorchwyl 
hwn — rhai  cyfarwydd  yn  yr  Ysgrythyr- 
au,  selog  dros  y  gwirionedd,  ac  yn 
feddianol  ar  ddawn  i  ddysgu  eraiU. 
'*  Ffydd  heb  weithredoedd  marw  yw." 
Delta,  Pa.  Wm.  J.  Thomas. 

GOHEBIAETH  0  GYHRU. 

Llawer  o  siarad  ac  ysgrifenu  a  fu  o 
barthed  cael  cyfieithiad  diwygiedig  o'r 
Ysgrythyrau  i*r  Gymraeg.  Penodwyd 
pwyllgorau  ar  y  mater  gan  y  Bedydd- 
wyr,  y  Methodistiaid,  a'r  Eglwys  Sef- 
ydledig,  ond  nid  oes  dim  wedi  ei 
wneyd  eto  mewn  modd  cyffredinol,  ac 
ofnwyf,  yn  ol  yr  arwyddion  presenol, 
na  wneir  dim.  Anhawdd  iawn  ydyw 
cael  yr  Eglwyswyr  i  gydweithredu  â'r 
YmneiUduwyr  mewn  un  mudiad  cen- 
ediaethol,  ac  felly  rhaid  i'r  genedl 
ddyoddef  colled. 

Bydd  yn  dda  gan  lawer  o  Fedydd- 
wyr  ddeall  fod  Mr.  H.  Humphreys^ 
Caernarfon,  ar  ddwyn  allan  argraffiad 
o'r  "  Oraclau  Bywiol,"  sef  gwaith  y 
diweddar  ysgolhaig  addfed  ac  enwog 
John  Williams.  Golygir  yr  argraffiad 
presenol  gan  y  Parch.  Owen  Davies, 
Caernarfon,  a  bwriada  ysgrifenu  nod- 
iadau  rhagarweiniol  helaeth  ar  yr  awd- 
wr  a'i  waith.  Buasem  yn  caru  cael 
nodiadau  mìn-ddalenol,  yn  dangos 
darlleniadau  diwygiedig  mewn  rhai 
manau,  oblegid  mae  MSS.  pwysig 
iawn  wedi  eu  darganfod  er  yr  adeg  y 
cyhoeddwyd  y  gwaith  gyntaf,  ac  y  mae 
beirniadaeth  Feiblaidd  wedi  rhoddi 
camrau  breision  ìawn  yn  mlaen  er  yr 
amser  hwnw  ;  ond  bydd  i*r  gwaith 
brofi  fod  John  WiUiams  yn  mhell  o 
flaen  mwyafrif  ei  oes,  a  dichon,  ar  y 
cyfan,  fod  manteìsion  trymach  wrth 
gadw  yn  hollol  at  ei  waith  ef.  Credaf 
y  bydd  llawer  o  Gymry  Ameríca  yn 
falch  o  feddianu  y  trysor  llenyddol 
hwn. 

Ystjrriaf  fod  c)rflwr  ein  benwad  yn  y 
Dywysogaeth  yn  bresenol  yn  iachus  ac 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Adlef  o  Wely  Adfyd. 


271 


addawol  iawn.  Y  mae  yn  debyg  na  bu 
erioed  o'r  blaen  y  fath  nifer  o  weinid- 
ogion  sefydlog  dan  ofal  eglwysi.  Nid 
oes  ond  ychydig  nifer  o  eglwysi  yn 
weigion ;  ac  mewn  gwirionedd  gwyro 
i'r  cyfeiriad  arail  sydd — y  supply  yn 
fwy  na'r  demand,  Mae  nifer  y  preg- 
ethwyr  cynorthwyol  yn  Uuosog  iawn,  a 
nifer  yr  ymgeiswyr  am  fynediad  i'r 
athrofeydd  yn  llawer  mwy  na'i  llesydd 
ar  eu  cyfer.  Mae  hwn  yn  bwnc  sydd 
yn  cael  ei  wyntyllio  i  raddau  yn  Seren 
Cymtu;  ond  y  mae  amryw  agweddau 
0  hono  eto  heb  gael  sylw  priodol.  O 
herwydd  y  cyfyngder  amaethyddol,  a'r 
caledi  masnachol  sydd  yn  Uethu  y 
wlad  er's  rhai  blynyddau  bellach,  teim- 
la  Uawer  o'r  eglwysi  bychain  anhaws- 
der  i  ddal  eu  tir  a  chynal  gweinidog- 
aeth  gyson.  Gresyn  na  byddai  i  ragor 
o'r  cyfryw  yrouno  â'u  gilydd  i  gynal 
gweinidogaeth  sefydlog ;  ac  y  mae  yn 
chwith  genym  hefyd  am  y  brodyr  da  a 
fuont  yn  wasanaethgar  iawn  i'r  eglwysi 
tra  ar  yr  un  pryd  yn  dilyn  eu  galwed- 
igaethau  tymorol.  Byddai  yn  dda  i*r 
eglwysi  bychain  gael  brodyr  o'r  dos- 
barth  yma  eto. 

Mae  cofiant  eto  wedi  ymddangos  i'r 
enwog  Christmas  Evans ;  Paxton  Hood 
yw  yr  awdwr,  ac  nid  oes  achos  dweyd 
mai  yn  Saesoneg  y  mae.  Mae  yn  Uyfr 
trwchus,  420  o  du  dalenau,  ac  yn  hy- 
nod  ddyddorol  a  darllenadwy.  Da 
genyf  gael  cyfleusdra  unwaith  yn  rhag- 
or  i  dreulio  ychydig  amser  yn  nghwm- 
ni  yr  hen  bregethwr  dychymygol  ac 
enwog.  Yr  oedd  yn  ddyn  i'w  oes,  ac 
yn  gymeriad  bendigedig.  Cwynir 
weithiau  nad  oes  genym  neb  fel  efe  ac 
eraiU  erbyn  hyn,  ond  sicr  yw  fod  cys- 
tal  pregethu  yn  awr  yn  Nghymru  ag  a 
fu  erioed.  Tyfii  y  mae  dynion  da  a 
phregethwyr  enwog,  a  hyny  yn  raddol, 
a  cheir  yr  hen  yn  mhob  cenedlaeth  yn 
cwyno  nad  yw  y  rhai  presenol  fel  y 
cewri  gynt,  tra  y  bydd  yr  ieuanc  yn 
meddwl  mai  y  rhai  sydd  yn  awr  ar  y 
maes  ydynt  y  penaf. 

Sonìa  y  Parch.  A.  J.  Parry  am  gy- 
hoeddi  misolyn  newydd,  dan  yr  enw 
"  Y  Pwlpud,"  at  wasanaeth  pregethwyr 
yn  benaf ;  addawa  hefyd  gyfrol  o  breg- 
ethau,  am  y  rhai  mae  llawer  o  ddys- 


gwyliad,  gan  fod  ei  allu  mor   hysbys. 

Yn  ystod  cyrddau  yr  Undeb  gwerth- 
id  cyfrol  o  bregethau  y  Parch.  R. 
Hughes,  Maesteg,  Pwlpud  y  Plant,  gan 
Rhosynog,  Hanes  y  Waldensiaid,  gan 
y  Parch.  J.  Jones,  Felinfoel,  ac  efallai 
lyfrau  eraill  nad  wyf  yn  awr  yn  cofio. 
Gwelir  fel  hyn  fod  y  wasg  yn  cael  ei 
defnyddio  yn  helaeth  gan  ein  brodyr. 

Mae  y  brodyr  canlynol  wedi  eu  neill- 
duo,  neu  ar  gael  eu  neiUduo  i  waith  y 
weinidogaeth  yn  y  Gymanfa  hon  :  P. 
Williams,  yn  Abergele ;  E.  Jones,  yn 
Helygen  ;  D.  Williams,  yn  Llangoilen; 
C.  Roberts,  yn  Abermaw,  a  D.  Evans, 
yn  Dolgellau. 

H.  Cernyw  Williams. 

Corwen^  Hyd,  21  ^  1881. 


ADLEF  0  WELY  ADFYD. 

GAN   Y  PARCH.    D.    E.   BOWEN. 

Llith  IL 

DUWIOLDEB   AC   ADGOFION. 

Mr.  Gol. — Mae  fy  mhen  yn  gyd- 
wastad  yn  bresenol,  a'r  meddwl  wedi 
dychwelyd  o*i  wibdeithiau,  a'i  ddaros- 
twng  i  ufudd-dod  Orist. 

"  Un  peth  sydd  angenrheidiol ;  a 
Mair  a  ddewisodd  y  rhan  dda,  yr  hon 
ni  ddygir  oddi  arni." 

Dichon  na  fydd  íy  nyfyniadau  Ys- 
grythyrol  yn  gywir  yn  ol  y  cyfieithiad 
cyflfredin,  canys  nid  oes  un  llyfr  Cym- 
reig  o  fewn  miUdir  i  mi,  am  a  wn  i. 
Y  mae  genyf  g)rstal  hawl  ag  eraill  i 
wneyd  cyfieithiad  newydd ;  canys  dyna 
yw  trefn  y  dydd. 

Duwioldeb  yw  y  peth  angenrheidiol, 
a'r  un  peth  angenrheidiol ;  ac  yn  y 
peth  hwnw  yr  ydym  ni  fwyaf  diffygiol 
yn  yr  oes  hon.  Tuedd  arwynebol  sydd 
ynom ;  math  o  efelychiad*  sydd  genym 
o  bob  nwyddau,  ac  nid  y  gwreiddiol. 
Job  a  dd)rwedai,  "  Gwreiddyn  y  mater 
a  gaed  ynof."  Efelychiad  o  grefydd, 
rhith  duwioldeb.  Ó,  elfenau  gwael  f 
Mae  ein  palasau  yn  edrych  yn  orwych 
oddi  allan,  ac  ar  gynllun  Rhufeinaidd, 
Groegaidd,  a  Gothaidd.    Y  difFyg  )rw 


Digitized 


byGoogle 


272 


Adlef  o  Wely  Adfyd. 


fRhagfyr, 


nad  oes  un  sylfaen  danynt  ond  tywod- 
lyd  ddynol  haeddiant.  Bydded  i  ni 
gloddio  am  "  Graig  yr  Oesoedd"  o 
dan  ein  henaid  gwerthfawr ;  ni  syflir 
hon  gan  ruthr  angeu  du.  Mae  genym 
ledrith  y  pethau  mwyaf  difrifol.  Rhith 
angladdau,  gwawd  alarnadau,  a  hoU 
fFurfiau  Pabyddol  a  Phaganaidd  y  byd 
anwaraidd.  Dywedir  fod  rhith  ang- 
laddau  a  chanwyllau  cyrph  yn  Nghym- 
ru  cyn  dyddiau  Dewi  Sant.  Ond  y 
maent  yn  dyfod  allan  yma  yn  wyneb 
haul  a  llygad  goleuni.  Yn  mhlith  y 
miliynau  o  frysebau  a  anfonwyd  oddi- 
wrth  glaf  wely  ein  teilwng  ddiweddar 
Arl)nvydd,  ni  chlywais  am  yr  un  sydd 
yn  datgan  ei  brofiad  crefyddol,  ei  ffydd 
yn  aberth  iawnol  lesu,  a*i  hyder  gryf 
am  fynedfa  i*r  "  orphwysfa  sydd  eto 
yn  ol  i  bobl  Dduw.**  Credwyf  fod  yr 
Arlywydd  Garfield  yn  Gristion,  a*i  fod 
wedi  egluro  hyny  mewn  bywyd  a  buch- 
'Cdd,  yr  hyn  sydd  annhraethol  well  nag 
«difeirwch  gwely  angau ;  eto  hyderwyf 
■ei  fod  wedi  cofnodi  ei  dystiolaeth  o 
blaid  gwir  grefydd  a  grym  duwioldeb 
yn  yspaid  ei  hir  gystudd. 

Teimlwyf  fod  fy  enaid  wedi  adnew- 
yddu  mewn  duwiolfrydedd  yn  y  cys- 
tuddiau  presenol,  "  Cyn  fy  nghys- 
tuddio  yr  oeddwn  yn  cyfeiliorni ;  yna 
•dysgais  gadw  dy  gyfraith  di.*'  Yr  yd- 
*wyf  wedi  treulio  dau  fis  o  unigedd 
brawychus ;  ond  mae  yr  lesu  íFyddlon 
wedi  bod  yn  gydymaith  i  mi ;  a  dych- 
ymygwyf  fod  ysbrydion  y  cyfiawn  y 
rhai  a  berffeithiwyd  yn  chwareu  eu  hed- 
yn  gwynion  o'm  cwmpas.  Mae  per- 
aroglau'r  gwledydd  draw  yn  chwythu 
amaf ;  diau  fod  y  wlad  gerllaw.  "  Nid 
oes  ond  cam  rhyngwyf  ag  angau,"  ebe 
rhyw  un ;  ond  nid  oes  ond  modfedd 
rhyngwyf  fi  ag  angau.  Awst  ^yain  ! 
— dyna  ddiwmod  tywyll  du,  byth-gof- 
îadwy  i  mi  !  Ond  gan  fod  Duw  wedi 
achub  fy  mywyd  o  safn  marwolaeth,  ac 
wedi  agor  caíonau  ei  blant  i  fy  nghyn- 
al  yn  fy  nghystudd,  oni  thraethaf  ei 
glodydd  byth  ac  yn  dragywydd  ? — 
Gwnaf,  rhoddaf  brydnawn-ddydd  byw- 
yd  i  ganmol  y  gwr  fu  farw  dros  bech- 
odau  y  byd.  Cymellaf  bechaduriaid  i 
gredu  yn  y  Mab  mawr,  ac  i  ymofyn 
noddfa  yn   "  y  man  sy*n   ymyl  Duw- 


dod,  i  bechadur  wneyd  ei  nyth.**  Ac 
os  na  chaf  droedio  daear  Duw  eto,  mi 
bregethaf  Grist  trwy  yr  argraffwasg.  Y 
wasg  yw  y  pregethwr  rhataf,  ffyddlon- 
af,  a  mwyaf  di-dderbyn  wyneb  yn  y 
byd.  Rhydd  i  ni  y  bregeth  oreu  a 
draddodwyd  yn  Llundain  erioed  am 
geiniog ;  ac  â  i  mewn  i  filoedd  o  fyth- 
od  lle  ni  chlywyd  llais  un  pregethwr 
arall  erioed.  Gwna  i  Spurgeon  breg- 
ethu  i  filiynau  bob  wythnos,  mewn  laf- 
odieithoedd  na  wyr  efe  air  o  honynt, 
Ond  y  mae  y  wasg  wedi  eu  dysgu.  Y 
mae  genyf  haner  cant  o  bregethau  yn 
barod  i'r  wasg,  pe  byddai  genyt  fodd 
iV  cyhoeddi. 

Yn  unigedd  y  nosweithiau  hìrìon 
hyn,  mae  fy  meddWl  yn  llamu  dros  gyf- 
nod  íy  arosiad  yn  y  wlad  hon,  o'r  fl. 
1841  hyd  yn  bresenol.  Canfyddaf  fin- 
tai  o  gewri  dan  eu  llawn  arfau  yn 
myddin  yr  Oen.  Ond  heddyw  maent 
yn  gorwedd  yn  y  bedd  anghofus  du. 
Mae  eu  henwau  yn  werth  eu  hargrafiíu 
yn  y  graig  dros  byth,  â  phin  o  haiam 
ac  â  phlwm."  "  Perarogl  Crist  oedd- 
ynt  i  Dduw."  David  Michael,  Jesse 
Jones,  John  Stephens,  Robert  Everett, 
William  Rowlands,  James  Harris,  Da- 
vid  Price,  Morris  Roberts,  James  Grif- 
fiths,  William  Richmond,  John  Davìes, 
William  Morgan,  William  Owens,  Recs 
Davies,  Jones  Davies,  David  Phillips, 
E.  B.  Evans,  J.  E.  Davies,  Lewis  Wil- 
liams,  Howell  Powell,  Benjn.  Bowen, 
P.  L.  Davies.  Gwnaf  sylwadau  ar  rai 
o'r  cymeriadau  llachar  uchod  mewn 
llithiau  dyfodol ;  ond  terfynaf  y  waíth 
hon  gyda  deigryn  ar  fedd  anamserol  yr 
olaf  a  nodais.  Cewri  Gwalia  oedd  y 
rhes  uchod  gan  mwyaf,  wedi  croesi  y 
weilgi  yn  eu  llawn  nerth  a'u  harfau  yn 
loew.  Ond  am  P.  L.,  gwron  Americ- 
anaidd  oedd  efe.  Gwir  iddo  gael  ei 
eni,  ei  fagu,  a'i  ail-eni,  yn  Mlaenau 
Gwent,  Mynwy,  D.  C.  Talodd  war- 
ogaeth  i  eirchion  y  Ceidwad  mawr  yno 
hefyd ;  yn  cael  ei  arwain  yn  Uaw  yr 
hynafieithydd  hyglodus,  y  Ilenor  add- 
fed,  a'r  beirniad  treiddgar,  yr  anfarwol 
Nefin,  y  Parch.  Wm.  Roberts,  LL.  D. 
Anrheg  y  llanc  bychan  hwn  i*w  dad  ys- 
brydol  ydoedd  y  radd  anrhydeddus 
LL.  D.,  yn  mhen  blynyddoedd  dyfod- 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


AdUf  0  Wâly  Adfyd. 


27S 


ol.  Dengys  hyn  adgofion  Ued  dda,  ac 
y  mae  yn  ddangoseg  hefyd  o  ddylan- 
wad  yr  hogyn  hwn  ar  Brif-ysgol  Lewis- 
burgh,  Pa.,  Ue  y  rhoddwyd  y  teitl. 
Daeth  P.  L.  drosodd  pan  yn  ieuanc, 
gyda  ei  ewythr,  yr  hwn  a*i  dygodd  ef  i 
fyny  yn  y  teulu  fel  ei  eiddo  ei  hun. 
Aethant  i  weithio  yn  y  glo  yn  Swydd 
Schuylkill;  ond  buan  y  canfyddodd 
Uygad  craíTus  y  Parch.  WiUiara  Mor- 
gan  flagur  doniau  y  llanc  yn  tori  allan, 
ac  yn  ei  dduU  tadol  a  meithringar  efe 
a'i  hanogodd  iV  gwrteithio.  Profodd 
y  gwr  ieuanc  ar  unwaith  fod  y  peth  o 
Dduw ;  a  rhoddodd  yr  eglwysi  bob 
cymorth  iddo  oedd  joi  eu  gallu.  De- 
chreuodd  ar  ei  fyfyrdodau  yn  ddioed, 
gan  ymbarotoi  ar  gyfer  yr  athrofa.  Yn 
mhen  enyd  agorodd  Prif-ysgol  Lewis- 
burg  ei  dorau  iddo,  ac  aeth  i  mewn  i 
gelloedd  dyfnion  gwybodaeth  glasurol 
a  duwinyddol.  Ni  chafodd  nemawr 
o'r  dysgedigion  uchod  fanteision  col- 
egaidd  ;  ar  fronau  yr  ysgol  Sul  y  mag- 
wyd  hwynt.  Pa  fodd,  ynte,  y  daeth- 
ant  yn  ddysgedig?  Geilw  y  Sais 
hwynt  yn  ^^  self-made  men /*  ond 
brawddeg  ddisynwyr  yw  hona.  V  per- 
son  a  gymerai  at  hunan-wneuthuriad  a 
wnd.joò  wael  o  honi,  ac  a  ddaw  allan 
yn  minus  yn  y  diwedd.  Cafodd  y  per- 
sonau  hyn  eu  dysgeidiaeth  trwy  yr  un- 
rhyw  gyfryngau  ag  a  ddefnyddir  yn  y 
colegau,  sef  myfyr  astud  o'r  awduron 
goreu  ar  bob  cangen  o  wybodaeth. 

Nid  yw  rhoddi  raanteision  colegaidd 
o  un  buddìoldeb  i  rai  personau.  Fel 
yr  oedd  Mr.  Windy  yn  siarad  yn  groch 
â'r  Parch.  Robert  Hall,  unwaith,  ebai 
efe,  "  Mr.  fíall,  yr  ydwyf  wedi  gradd- 
io  mewn  dwy  Uniyersity^^  "  Aië,  yn 
siwr  !'*  ebai  Hall,  "  yr  wyt  ti  yn  fy 
adgofio  am  lo  o  eiddo  fy  nain,  yr  hwn 
a  sugnai  ddwy  fuwch.'*  **  Pa  fath  lo 
oedd  hwnw,  Mr.  Hall?''  '*  O,  syr, 
Llo  mawr  ofnadwy  ydoedd.*'  Fel  y 
dywed  Mr.  John  Ploughman  yn  wirion- 
eddol,  **  Ni  ddaw  mochyn  byth  i 
chwareu  yn  dda  ar  y  chwibanogl,  faint 
bynag  o  addysg  a  roddir  iddo.'* 

Ond  yr  oedd  manteision  colegaidd 
o  werth  annhraethol  i  wr  o  athrylith 
P.  L.  Davies.  Daeth  ef  allan  o*r  Brif- 
ysgol  fel  un  o  feibion   Anac,  a'i  grym- 


an  wedi  ei  awchlymu  yn  barod  i*r  cyn- 
auaf.  Urddwyd  ef  gan  y  Cymry  yn 
Carbondale,  a  phregethai  haner  yr  am- 
ser  i'r  Saeson  yn  Blakeley.  Ond  rhy 
gyfyng  oedd  y  Ue  iddo  ef  i  chwareu  ei 
adenydd  eryraidd  ynddo.  Agorodd 
rhagluniaeth  ddoeth  y  nef  faes  eang- 
ach  o'i  flaen  yn  fuan.  Cafodd  alwad  í 
Camden,  N.  J.,  o  dan  gysgod  dinaa 
fawr  y  **  Cariad  Brawdol."  Mellten- 
odd  ei  oleuni  yn  groes  i*r  Delaware,  a 
thalodd  athrawon  mawr  Arch  Street 
warogaeth  iddo.  Chwifiodd  baner  ei 
boblogrwydd  dros  Afon  y  Gogledd  i 
brif  ddinas  y  Byd  Newydd.  Cafodd 
alwad  i  un  o  eglwysi  Bedyddiedig  Uu- 
osocaf  New  York,  sef  y  "  Berean  Bap- 
tist  Church.'*  Efe  oedd  olynydd  y 
cawrfil  corphorol  a  meddyliol  mwyaf 
ar  y  cyfandir,  sef  y  Parch.  John  Dow- 
ling,  D.  D.,  awdwr  araryw  o  lyfrau 
dysgedig,  yn  neiUduol  "  Hanes  Pab- 
yddiaeth.''  Safai  y  mwnwr  main  a 
gwelw  yn  areithfa  y  Dr.  mawr,  gan  ei 
daflu  i*r  cysgodau  ar  fyr  enyd.  Chwar- 
euai  ei  fysedd  meinion  ar  dannau  cal- 
onau  ei  gynuUeidfa,  **  fel  telyn  Dafydd 
aryrwyl.''  Yr  oedd  ei  areithydd- 
iaeth  yn  Uawer  mwy  poblogaidd  nag 
eiddo  y  Doctor,  er  maint  ei  ddysgeid- 
iaeth. 

Yn  y  cymanfaoedd  Cyrareig  yma 
P.  L.  Davies  oedd  y  champion,  Er 
bloeddio,  cicio,  a  screchain  ein  goreu, 
Phil.  oedd  yn  cario  y  gyraanfa  yn 
mryd  y  bobl.  Cof  ara  bregeth  y 
"Gwedd-newidiad,"  yn  Minersvilley 
pan  ydoedd  gwrthddrychau  daearol 
wedi  gwedd-newid  i  agwedd  gwyneb  y 
nef ;  ac  Isaac  Jones  a  Thomas  Elias 
wedi  dyrysu  yn  eu  penau  can  waethed 
a  Phedr  ar  y  raynydd,  gan  feddwl  y 
buasai  y  golygfeydd  per-lesraeiriol  yn 
para  byth.  Eilwaith,  ar  Surarait  HiU, 
pan  yn  traethu  ar  "  Ysbrydolrwydd^ 
aberthau,  a  gwobrwyon  yr  efengyl," 
yr  oedd  y  dylanwad  yn  annhraethol. 
Eto,  yn  Carbondale,  ar  '*  Fyrapwyon 
y  werin,  a  barn  y  gwir  ddysgybl  am 
Grist.**  Canipus  !  —  model  sermons  / 
Ond  P.  L.,  nid  yw  rawyach  ;  machlud- 
odd  ei  haul  cyn  cyrhaedd  y  cyhydedd. 
Boed  heddwch  i'w  Iwch. 

Hospital,  Scranton,  Pa, 


Digitized 


byGoogle 


374 


Paul  yn  Athen, 


[Rhagfyr, 


PAÜL  YN  ATHEN. 


GAN  Y  GOLYGYDD. 


Rhif   V. 

Gyflwr  tneddwlyr  Aỳosiol  yn  yr  olwg 
ar  Athen, 

Yn  ngalwad  Abraham  o  Ur  y  Chal- 
deaid  y  gwelwn  wir  grefydd  yn  troi  ei 
chefn  ar  y  byd  cenedlig  :  yn  mynediad 
Paul  i  Athen  y  gwelwn  hi  yn  troi  ei 
gwyneb  ato  drachefn.  Rhwng  y  ddau 
amgylchiad  nodedig  pasiodd  y  cyfnod 
maith  o  bymtheg  cant  o  flynyddau. 
Yr  oedd  hwnw  yn  symudiad  o  bwys  i 
Abraham  ac  i'r  byd.  Yn  ddiau  medd- 
ianid  ef  ar  yr  adeg  gan  deimladau  rhyf- 
edd.  Gyda  grudd  wleb  ac  â  chalon 
drom  yr  aeth  efe  allan  o*i  wlad  ac  oddi- 
wrth  ei  genedl.  Ond  symudiad  yd- 
oedd,  modd  bynag,  yr  oedd  rheidrwydd 
arno  ef  i'w  wneyd.  Yr  oedd  ei  wlad 
a'i  genedl  yn  ymroi  i  eilunod,  gan  ad- 
ael  Duw,  ffynon  y  dyfroedd  byw.  Ar- 
swydai  yntau  rhag  syrthio  i'r  unrhyw 
rysedd.  Ymddyddanai  â'i  galon  ei 
hun,  gan  ddweyd,  Nid  gwiw  dull  fel 
hyn  o  fyw ;  O,  fy  Arglwydd,  beth  a 
wnaf  ? — mae  arnaí  ofn  dy  anghofio,  a 
myned  yn  debyg  i'r  bobl  anhywaith 
hyn.  Syrthiais  fy  hunan  unwaith  a 
dwywaith  i*r  un  camwedd  a  hwythau  ; 
ond  yn  wir,  ni  allaf  feddwl  ymuno  â 
hwy  mwyach  yn  yr  eilun-addoliaeth 
hyllig  hwn.  Mae  yn  rhaid  i  mi  ym- 
neiUduo — ^gwell  genyf  farw  na  byw  yn 
y  modd  hwn.  Nis  gallaf  fod  yn  an- 
ffyddlon  i'm  Duw.  Ar  hyn  dyma  al- 
wad  ddwyfol :  "  Dos  allan  o'th  wlad, 
ac  oddiwrth  dy  genedl,  ac  o  dÿ  dy 
dad,  i'r  wlad  a  ddangoswyf  i  ti."  Yn 
Abraham  fel  yna  teimlai  gwir  grefydd 
ei  hunan  yn  rhy  wan  i  wrthsefyll  y  dy- 
lanwadau  anghydnaws.  Teimlai  na 
fedrai  fyw  yn  y  fath  le.  Echrydai  yn- 
ddo  ei  hun  wrth  feddwl  am  hyny. 
Chwiliai  am  le  i  ddianc  ymaith. — 
Greddfol  deimlai  pad  oedd  yn  ddigon 
cryf  i  wrthweithio  y  nerthoedd  gwrth- 
wynebol.  Yr  oedd  hyn  oll  yn  iawn, 
ac  yn  gyson  â'r  ewyllys  ddwyfol.  Yr 
oedd  y  teimlad  gofídus  hwn  yn  ar- 
wyddo  elfenau  iachus  yn  nghyfansodd- 
iad  crefydd.     Trwy  yr  oesoedd  dilyn- 


ol  y  gorchymyn  oedd  i  ymgadw  oddi- 
wrth  y  byd  cenedlig  eilun-addolgar ;  a 
phan  y  troseddid,  yr  oedd  cosbau  trym- 
ion  yn  canl^m.  Nid  oedd  crefydd  yn 
y  cyfnodau  hyn  yn  roeddu  ar  allu  dig- 
onol  i  ymosod  ar  ddrygau  y  byd  cen- 
edlig.  Y  cwbl  fedrai  wneyd  oedd  dal 
heb  roi  ffordd  gyda  ffasiwn  ddidduw  y 
wlad,  ac  yn  fynych  methai  wneyd  cy- 
maint  a  hyny.  Nid  anaml  yr  oedd  y 
gorchymyn  yn  myned  allan,  "  Deuwch 
allan  o'u  canol  hwynt,  ac  ^rmddidol- 
wch,  medd  yr  Arglwydd."  O'r  di- 
wedd,  wedi  hir  drigo  mewn  tir  ymneill- 
duaeth,  dyma  wir  grefydd  yn  myned  i 
droi  ei  gwyneb  at  y  Oenedloedd.  Mae 
yn  awr  yn  meddu  adnoddau  a  swynion 
newyddion  ;  y  mae  yn  dwyn  gyda  hi 
drysorau  ac  adgyfnerthion  o  fyd  arall. 
Am  ei  thraed  mae  sandalau  arian ; 
gwisg  am  dani  wisgoedd  ei  gogoniant ; 
mae  yn  myned  allan  yn  gorchfygu  ac  i 
orchfygu — ^nid  i  gadw  draw  mwyach 
rhag  cael  diffodd  ei  goleuni  a'i  difodì 
o'r  byd.  Mae  yn  m)med  i*r  jrmdrech- 
fa,  efallai  heb  ffon  nac  ysgrepan,  ond 
gydag  arfogaeth  effeithiol,  nid  cnawd- 
ol,  ond  nerthol  trwy  Dduw  i  fwrw  ces- 
tyll  i'r  Uawr. 

Yn  mynediad  Paul  i  Athen  y  mae 
gwir  grefydd  yn  ffurfiol  yn  gwneyd  ym- 
osodiad — y  rhuthrgyrch  cyntaf  ar  anii- 
ddiffynfeydd  y  byd  cenedlig.  Yr  yd- 
oedd  ysgarmesoedd  bychain  wedi  bod 
o'r  blaen,  ar  hyd  yr  ymylon,  ond  yn 
awr  y  mae  taraw  i  fod  ar  y  brif  gaerûu 
Meddienid  yr  angyles  nefol  yr  awrhon 
gan  deimladau  cyffelyb  yn  rhanol  i'r 
teimladau  a*i  meddianai  gynt  wrth  ym- 
adael  o'r  hen  gartref  yn  y  Dwyrain. 
Yr  oedd  elfen  alarus  yn  y  teimlad  eto. 
Nid  rhyfedd,  canys  yr  oedd  yr  un  drwg 
mawr,  sef  eilun-addoliaeth,  yn  aros  o 
hyd,  ond  y  mae  hyn  o  wahaniaeth ;  yn 
nglyn  â'r  pruddglwyfus  yn  awr  ceir  y 
gobeithiol.  Mae  meddyginìaeth  ar 
gyfer  y  clwyf,  a  chysur  ar  gyfer  yr  ofn- 
us.  Paul  a  dd^rwed,  **  A  Duw  wedi 
esgeuìuso  amseroedd  yr  anwybodaeth 
hon,  sydd  yr  awrhon  yn  gorchymjm  i 
bob  dyn  yn  mhob  man  i  edifarhau." 
Yr  Apostolyn  mhlith  yr  eilunod, 
Mae  Paul  yn  rhoddi  y  camrau  cyntaf 
er  caei  golwg  ar  y  ddinas.    Y  mae  yn 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Paui  yn  Aihen, 


275 


^rmsymud  yn  arafaidd  a  sylwgar  ar  hyd 
y  prif  heolydd.  Gwel  ar  bob  llaw 
wyrthiau  celfyddydol.  Darllena  ystyr 
pethau  o'i  gylch.  Gan  ymgyfodi  yn 
eu  hurddas  uwchafol  mae  y  cerf-ddel- 
wau  a'r  temlau,  yn  bell  ac  yn  agos,  yn 
cyfarch  ei  olygon.  Er  yn  gwíóian- 
iaethu  mewn  maint,  ffurf,  a  11  un,  y 
maent  oll  yn  dwyn  yr  un  ddelw.  Bych- 
an  yw  yr  ymwelydd  o  gorpholaeth,  ac 
yn  ngwaelod  yr  heol  nid  yw  ond  mym- 
rynaidd  yr  olwg  arno ;  ond  tybiwn,  er 
hyny,  fod  ei  bresenoldeb  yn  peri  rhyw 
gyífro  yn  mhlith  yr  eilun-dduwiau. 
Megys  yn  yr  hydref  mae  crinion  ddail 
y  goedwig  yn  sibrwd  y  naill  wrth  y 
llall  ar  ddynesiad  dyeithr-ddyn  i*w 
plith,  felly  yma  y  duwiau  a  amneid- 
ient  ar  eu  gilydd  gan  arwyddo  presen- 
oldeb  rhyw  un  neiUduol  yn  eu  mysg 
hwythau.  Dywedwch  i  mi,  a  ydyw  y 
gerf-ddelw  fawr  yn  y  fan  draw  yn  ym- 
symud?  Pwy  a  roddes  yr  hysbysiad 
allan  i'r  urddasolion,  canys  y  maent  oU 
yn  ymwybodol  fod  rhyw  berson  nod- 
edig  gerllaw.  Yn  y  man,  yn  ngrym 
ymwybyddiaeth  o*u  mawredd  ail  gasgl- 
asant  hunan-feddiant,  ac  ni  oddefant  i 
neb  adnabod  unrhyw  gyffro  yn  eu 
plith.  Eto  ni  allent  beidio  troi  eu 
llygaid  ar  ol  yr  Apostol  fel  yr  ymsy- 
mudai  yn  mlaen,  a  chenfydd  yntau 
hyny.  Ymddangosai  eu  llygaid  iddo 
yn  debyg  fel  yr  ymddengys  llygaid 
darlun  da  pan  yn  troi  ar  ein  hol  wrth 
ymsymud  o*i  flaen  yn  y  parlwr.  Ni 
allent  chwaith  beidio  gwneuthur  ym- 
ddangosiad  balch,  mawreddig,  pendef- 
igaidd.  Pan  unwaith  yr  oedd  yr  en- 
wog  Judson  yn  bedyddio,  un  boreu 
Sul,  yn  Burmah,  yn  ffrynt  rhyw  hen 
deml  baganaidd,  lle  yr  oedd  eilun- 
dduw  hagr  yn  gwynebu  tuag  ato,  tyb- 
iai  y  cenadwr  fod  yr  eilun-dduw  yn 
edrych  yn  fwy  hagr  nag  arferol  y  boreu 
Sul  hwnw,  pan  arweìniai  efe  y  bedydd- 
iedigion  i'r  dyfrllyd  fedd.  Fel  gwaith 
celfyddyd,  ac  fel  íluríìau  o  fodau  urdd- 
âsol,  yr  oedd  eilunod  Athen  yn  heirdd 
ryfeddol ;  a  phan  yn  awr  yr  oedd  Paul 
yn  eu  plith,  eu  gelyn  mawr,  dysgai  eu 
balchder  hwynt  i  argymeryd  golwg  a 
ychwanegai  eu  harddwch,  eu  mawrfryd- 
ìgrwydd    a'u    hawdurdod,   os  ydoedd 


modd  ;  ond  gan  nad  pa  effaith  gawsai 
presenoldeb  yr  Apostol  ar  yr  eilun- 
dduwiau,  yr  oedd  presenoldeb  yr  eilun- 
dduwiau  yn  cael  dylanwad  mawr  arno 
ef ;  canys  ei  ysbryd  a  gynhyrfwyd  yn- 
ddo  wrth  weled  y  ddinas  wedi  ymroi  i 
eilunod. 

Tra  iheòygoi  fod  ceinion  ceijyddyd  y 
ddinas  yn  wtihddrychau  edmygedd  yr 
Aposioi, 

Achwyna  rhai  na  fuasai  gan  Paul 
ryw  air  o  ganmoliaeth  i  orchestion  celf- 
yddydol  Athen,  y  rhai  oeddynt  mor 
lluosog  o'i  amgylch.  Ni  chanfyddir 
un  gair  yn  hanes  ei  ymweliad  a*r  lle, 
na  chwaith  yn  ei  Epistolau  un  myneg- 
iad  edmygawl  o  honynt.  Oblegid  y 
dystawrwydd  hwn  ni  phetrusa  rhai  dad- 
ogi  iddo  ddiffyg  chwaeth  at  y  pryd- 
ferth.  A  mwy  na  hyn,  gan  ei  fod  ef 
yn  arbenig  yn  cynrychioli  Cristionog- 
aeth,  mynir  nad  ydyw  ei  natur  hithau 
yn  gydnawsiol  â  rhagoriaethau  gwydd- 
oniaeth,  ac  a  buddugoliaethau  cywrein- 
fawr  y  meddwl  dynol.  Myntumir  hyd 
yn  nod  yn  mhellach  eto  gan  rai,  fod  ei 
bysbryd  yn  groes  i  anianawd  celfydd- 
yd  a  gwyddoniaeth.  Yn  wrthbwysol 
i'r  fath  dybiadau  disail,  honwn  nad  oes 
dim  yn  hanes  ymweliadol  Paul  ag  Ath- 
en  yn  rhoddi  y  lle  lleiaf  i  dybiaethau 
o*r  fath.  Ni  fynwn  honi  i*r  Apostol 
allu  beirniadol  y  celfyddwr  ymarferol ; 
ni  cheisiwn  gystadlu  ei  chwaeth  a'r  ei- 
ddo  yr  arch-adeiladydd  a'r  cerfîedydd 
mewn  maen  a  mynor.  Gallai  efe  yn 
ddiau  gymeryd  i'w  feddwl  eífaith  gy- 
ffredinol  ceinwychderau,  ar  raddfa  teb- 
yg  i*r  hon  y  mae  y  glust  gyffredin  yn 
cymeryd  i  fewn  swynion  melusber  per- 
oriaeth;  neu  ar  egwyddor  debyg  i'r 
hon  y  mae  y  Uygaid  annysgybledig  yn 
gallu  gwerthfawrogi  effaith  gyffredinol 
prydferthwch.  Pe  buasai  angen,  gall- 
esid  yn  hawdd  egluro  fod  meddwl  ac 
enaid  y  cenad  neillduol  hwn  i  Grist  yn 
llawn  o'r  prydferth.  Beth  a  ddaeth  o'i 
argraffiadau  boreuol  o  geinion  natur  yn 
amgylchoedd  Tarsus  ?  Onid  oedd  ed- 
mygiad  o'r  prydferth  yn  elfen  gref  yn 
y  meddwl  Hebreig?  Pa  ddyben  fuas- 
ai  i*r  Cynllunydd  nefol  roddi  portread 
o'r  tabemacl  a'r  deml  i  Israel,  heb  fod 
yn  eu  plith  feddwl  c^rmwys  i'w  ddeall 


Digitized 


byGoogle 


276 


Paul  yn  Aihen, 


[Rhagfyr, 


a'i  weithio  yn  ymarferol  allan  ?  Ac 
onîd  ocdd  Paul  yn  engraifft  deilwng 
o'r    athrylîrh  Hebreig?      Y  mae  dal 

ei  fod  yn  meddu  llygaid  i  weled  y 
cain  a'i  edmygu,  yn  hollol  gyson  â 
hanei  ei  genedl,  yn  gystal  ag  â'i  hanes 
ei  hunan. 

Eilun'addoliaeih  y  ddtnas  oedd  yn 
tynu  ei  syho  benaf. 

Beth  bynag  am  allu  Paul  i  fawrygu 
gwaith  llaw  ddjrnol  gywraîn,  ni  phet- 
ruswn  sicrhau  ei  fod  yn  feirniad  uwch- 
raddol  y  moesol  a'r  da  yn  eu  holl  ag- 
weddion.  O'r  holl  dalentau  dynol,  y 
dalent  hon  yw  yr  un  fwyaf  hanfodoî,  i 
adnabod  rhagoriaethau  a  diffygion  pen- 
af  plant  dynion.  Hon  sydd  yn  gallu- 
ogi  ei  pherchenog  i  farnu  ystyron  peth- 
au.  Hon  yw  y  ddawn  a  fedr  fyned  tu 
fewn  i'r  llen,  a  dwyn  i'r  amlwg  ddy- 
benion.  Hon  yw  y  gyneddf  i  farnu 
pethau  fel  mae  Duw  yn  gwneyd.  Ac 
am  fod  y  saint  wedi  eu  breintio  â'r 
nodwedd  nefol  hon,  y  dywedir  am  dan- 
ynt,  "Oni  farna  y  saint  y  byd  ?" 
Trwy  rym  ei  ddiwylliaeth  foesol  a 
chrefyddol  anghydmarol,  gwelai  Paul 
Athen  falch  yn  resynus  i'r  eithaf,  wedi 
ymroi  i  eilunod.  Ymddangosai  iddo 
fel  ar  ei  heithaf  yn  gwasanaethu  duwiau 
gau.  Yr  oedd  sylwi  ar  geinwychedd  y 
moddion  a  mawredd  traul  eilun-addol- 
iaeth  yn  gwneyd  yr  amcan  iselwael  i 
ymddangos  yn  waelach  fyth.  Y  mae 
eilun-addolw)rr  yn  wrthddrychau  tos- 
turi  pan  y  byddont  yn  gyfartal  isel 
mewn  yst^rron  eraill ;  ond  pan  y  gwel- 
id  pobl.uwchraddol  fel  yr  Atheniaid  yn 
defnyddio  eu  talentau  dysglaer  a'u  had- 
noddau  mawrion  at  wasanaeth  gwael 
eilunod,  y  maent  yn  wrthddrychau 
tosturi  yn  wir !  Ac  yn  y  modd  tostur- 
iol  hwn  y  rhedai  meddwl  a  theimladau 
yr  Apostol  yn  yr  olwg  ar  bethau — 
teimlai  dros  y  ^í?^/— pobl  mor  uwch- 
raddol,  ac  eto  mor  isel.  Wrth  gael 
dylanwadu  arno  yn  y  modd  hwn  gan 
yr  hyn  a  welai,  ymddengys  cysondeb 
dymunol  a  chydgordiad  ardderchog 
rhwng  proffes  yr  Apostol  a'i  fuchedd. 

Onid  oeddgwrihuni  moesol  eilun-add- 
oliaeih  Aihenynfwy  eithafolnag  oedd  ei 
ogoniani  ceîfyddydolì 

Y  mae  yn  ddiau  ei   fod,  a  chredwn 


fod  yr  Apostol  yn  cael  golwg  gyroharal 
felly  ar   y  naill  a'r  llall.     Mesurwch  i 
mi  uchder  diwylliaeth  a  medr  y  bobl 
yn  ngweithîau  eu  celfyddyd,  mesanif 
finau  i  chwithau  yn  yr  un  pethan  ddyfn- 
der  moesol  mwy.     Lle  yr  amlhaodd  j 
prydferth,    y   rhagor    yr  aralhaodd  y 
gwrthun.     Edrycher  yn  gymharol  am 
fynyd  ar  y  gogoneddus  celfol  a'r  gwrth- 
uni    addoliadol     yn    eilun-addoliaeth 
Athen,  a  gwelir  ar  unwaith  fod  yr  olaf 
yn  raawr  gorbwys»o  y  blaenaf.     Yr  yd- 
oedd  y  blaenaf  yn  addumiant  o'r  niat- 
erol  yn   unig,  tra  yr   oedd  yr  olaf  yn 
llychwino  y  bywyd  dynol,     Yr  oedd  un 
yn  waith  am  unwaith,  yn  orphenedig, 
tra  yr  oedd  y  llall  yn   cael  ei  fynychu 
yn   barhaus   mewn    gweithredoedd    o 
addoliad.     Yr  oedd  un   yn  prydferthn 
y  dychymyg  a  diwyllio  ychydig  ar  y 
cain  yn  allanol,  tra  yr  oedd  y  Jlall  yn 
niweidio  y  gydwybod  ac  yn  anghjrwiro 
syniad  dyn  am  dda  a  drwg.     Yr  oedd 
y  gogoneddus  celfol  yn  mwyhau  mwy 
ar  y  gwrthuni  nag  oedd  y  gwrthnni 
moesol  yn  ei  leihau  ar  y  gogoneddus- 
rwydd  celfol.     Pa  ryfedd  fod  ysbryd 
yr  Apostol  yn  cynhyrfu  ynddo    wrth 
weled  ffyniant  y  drwg  i'r  feth  raddau 
yn  mhob  man  o'i  amgylch  1 

Teimlai  yr  Aỳosiol  yn  ddwfn  oòlegid 
cyflwr  Aihen, 

Ei  ysbryd  a  gynhyrfwyd  ynddo  wrth 
weled  y  ddinas  wedi  ymroi  i  eilunod. 
Yr  oedd  ei  natur  grefyddol  ef  yn  y  fath 
gywair  perffaith-gwbl,  fel  y  gellid  cy- 
meryd  ei  deimladau  cynhyrfus  yn  saf- 
on  gywir  o  sefyllfa  foesol  a  chrefyddol 
y  ddinas,  yn  debyg  fel  y  cymerir  yr 
hin-fesurydd  yn  ddangoseg  cywir  o  an- 
sawdd  yr  hin  naturiol.  Mae  Ue  i  ofni 
mai  cymharol  ychydig  o  ddysgawdwyr 
crefyddol  ddaliant  iV  cymharu  ag  ef 
yn  yr  ystyr  hwn.  Onid  oes  yma  wers 
i  Gristionogion  yn  gyffredinol  gyda 
golwg  ar  y  modd  y  dylent  deimlo  yn 
ngwyneb  drygau  cymdeithas? — yn  lle 
bod  yn  dawel  a  digyffro  yn  yr  olwg  ar- 
nynt,  fel  yn  gyffredin  yr  arferir  bod, 
dylid  efelychu  yr  Apostol  raewn  cyn- 
hyrfìadau  ysbryd. 

Yr  ydym  yn  syhui  yn  mheüach  fod 
gradd  0  syndodyngymysgedig  c^rteimiad 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Faul  yn  Athen. 


277 


dwfn'gynhyrftûl  hwn    a  feddianai  yr 
ApostoL 

Tmddengys  nad  oedd  yn  dysgwyl 
gweled  sefyllfa  grefyddol  y  lle  mor  ryf- 
eddol  ddirywiedig.  Gwyddai  fod  peth- 
au  yn  ddrwg,  ond  ni  feddyliodd  fod 
cyílwr  y  ddinas  mor  eithafol  eilun-add^ 
olgar.  Oellid  barnu  oddiwrth  ysgrif- 
eniadau  rhai  awdwyr,  eu  bod  yn  credu 
y  gall  gwyddoniaeth  a  dysgeidiaeth 
wneyd  yr  hoU  waith  raewn  íTordd  o 
addysgu  a  dyrchafu  dyn.  Y  mae'r  tu- 
eddfryd  hwn  yn  peri  i  ni  feddwl  am  yr 
hyn  a  wneir  yn  yr  eglwysi  Cadeiriol, 
a*r  eglwysdai  gorwych,  wrth  eu  cyfadd- 
asu  i'r  addoliad,  yn  y  dyddiau  presen- 
ol.  Dodrefnir  y  ty  sanctaidd  â  gwrth- 
ddrychau  firurfîol  ac  addurnol.  O  dan 
esgus  o  gynal  y  nenfwd,  gosodir  col- 
ofoau  preifl&on  i  fyny,  y  rhai  a  gysgod- 
ant  rhwng  y  bobl  a'r  pregethwr,  y  rhai 
os  dymunant  roddi  clust-ymwrandaw- 
iad,  a  ysmiciant  olygon  llechwrus 
heibio  iddynt.  Mewn  rhai  engreifft- 
iau  bydd  y  lìefarwr  draw  mewn  comel 
bellenig  yn  murmur  wrtho  ei  hun  ddysg 
yr  addoliad.  Ac  mewn  lleoedd  Ue  y 
proffesir  chwaeth  uwchraddol,  rhaid 
cau  allan  oleuni  teg,  bywiocaol,  ac 
iachus  haui  y  nef  bron  yn  hoìlol ;  ac  ni 
fydd  yn  rhyfedd  os  cymerir  y  nwy  neu 
y  lampau  i  wneyd  i  fyny  y  diffyg.  Cyf 
eiriwn  at  y  ffeithiau  fel  eglurhad  ar  yr 
hyn  a  wneir  mewn  ystyr  grefyddol, 
yn  feddyliol  ac  athrawiaethol.  Y  mae 
gormod  yn  cael  ei  briodoli  i'r  materol 
a'r  gwyddonol.  Tywyllir  ffenestri  y 
meddwl  dynol  gyda  lleni  philosophi  a 
gwag-dwyll,  nes  cau  allan  oleuni  claer, 
dwyfol.  Adeiledir  pileri  i  gynal  y  cre- 
ad  i  fyny ;  prin  yr  ymdiriedir  i  droell 
naturiaeth  gael  ei  rheoleiddio  gan  ew- 
yllys  y  Tad  netol ;  ac  y  mae  dysg- 
eidiaeth  fel  hon  i  wneyd  pob  petìt^ 
meddir,  er  dadblygu  galluoedd  eneid- 
iol  dyn  !  Y  fath  gamsyniad  !  Y  mae 
anallu  pob  dysgeidiaeth  o'r  fath  yn  dra 
eglur,  feddyliem,  yn  y  ffaith  fod  yr 
Atheniaid,  er  eu  holl  ddwyfoliaeth  a*u 
hathroniaeth,  yr  un  pryd  yn  eilun-add- 
olwyr.  Rhaid  fod  gogwyddiad  cryf 
yn  y  meddwl  dynol  at  briodoli  gormod 
i  ddoethineb  dd)mol  yn  y  pwynt  o 
grefydd,  gan  fod  yr  Apostol  ei  hunan. 


i  ryw  raddau,  o  dan  ddylanwad  go- 
gwyddiad  o'r  fath.  Gallwn  bron  fod 
yn  sicr  ei  fod  ef  yn  dysgwyl  gweled 
pethau  yn  well  yn  Athen.  Yr  oedd  yn 
ffaith  wybyddus  iddo  fod  y  ddinas  hono 
yn  nodedig  am  ei  dysgeidiaeth  a'î 
hathronwyr.  Am  hyny  ymddengys 
nad  oedd  yn  dysgwyl  gweled  golygía 
mor  gyffrous  yn  y  fath  le  byd-enwog. 
Llanwyd  ei  feddwl  â  syndod,  a'i  galon 
â  braw.  Gwelai  yn  egìur  wirionedd  y 
ffaith  nad  adnabu  y  byd  trwy  ddoeth- 
ineb  mo  Dduw. 

Yn  ganlynol  meddienid  tf  gan  ddy- 
muniad  angerddol  am  fod  yn  foddion  fw 
gwaredu  oW  cyflwr  truenus  hwn, 

Nid  teimlo  yn  fawr  dros  druenus- 
rwydd  y  bobl  yn  unig  a  wnaeth  efe  ; 
heblaw  hyny  ymdrechai  am  wneyd  ei 
ran  i'w  gwaredu  o'u  trueni.  Yr  oedd 
y  genadwrí  nefol  y  daethai  efe  i'r  ddin- 
as  i'w  chyhoeddi,  yn  rhedeg  yr  un 
ffordd  a*r  teimladau  h)m.  Ac  )m  hyn, 
yn  gystal  a  phethau  eraiU,  yr  oedd  efe 
yn  cynrychioli  yn  deilwng  drefn  fawr 
cadw  dyn.  Gan  hyny  teimladau  cy- 
mysg  o  alar,  o  syndod,  o  frwdfrydedd, 
ac  o  obaith,  raid  fod  yn  ei  feddianu  yn 
yr  olwg  arsylliadol  ar  brif  ddinas  y  byd 
paganaidd.  Yr  oedd  argraff  Paul  o 
Athen  yn  g^rwir,  ond  nid  oedd  argraff 
dinasyddion  Athen  yn  gywìi  o  Paul. 
Pan  wedi  gwrando  arno  yn  eu  hanerch, 
dywedent,  "  Beth  a  fyn  y  siaradwr 
hwn  ei  ddywedyd  ?" — a  thua'r  diwedd 
rhai  a  watwarasant. 

Gwelwn  oddiwrth  hyn  oll  mor  ddy- 
eithr  oedd  hyd  yn  nod  doethion  y 
byd  paganaidd  i'r  gwir  a'r  bywiol 
Dduw.  Yn  ystod  y  cyfnod  maith  o 
bymtheg  cant  o  flynyddau  gwyrasai  y 
byd  cenedlig  yn  bell  oddiwrth  wir 
grefydd ;  ac  er  cael  o  hono  y  fantais 
fawr  hon  yn  Athen,  i  ymgyfarch  â  hi, 
a  thremio  yn  ei  gwyneb,  a  nodi  hy- 
nawsedd  ei  thôn,  prin  yr  oedd  yn  gallu 
ei  hadnabod. 


Y  mae  y  rhagríthiwr  yn  barhaus  o 
dan  gaethiwed,  Beth  sydd  yn  fwy  o 
boenedigaeth  i  ddyn  na  cheisio  ym- 
ddangos  yn  barhaus  yn  groes  i'r  hyn 
ydyw  yn  wirioneddol  ? 


Digitized 


byGoogle 


a78 


Bwrdä  y  Gofygydd, 


[Rhagfjr, 


©wi^dd  y  Geoly^dd. 


DYWEDYD  CELWYDD. 

Y  mae  yn  rhyfedd  i  feddwl  y  fath 
duedd  sydd  mewn  rhai  dynion  i  ddy- 
wedyd  celwydd ;  y  maent  yn  yr  hwyl 
gelwyddog  unrhyw  adeg  y  bydd  gal- 
wad.  Wrth  gwrs  bydd  raid  cael  rhyw 
g^rmaint  o  wirionedd  yn  rhyw  gomel 
neu  gilydd  i'r  stori,  er  fod  íle  cryf  i 
gredu  mai  pur  ychydig  fydd  gan  am- 
bell  un  yn  fynych.  Gelwir  sylw  at 
gysondeb  a  phriodoldeb  yr  hyn  a  ddy- 
wedir,  yn  debyg  i  hyn :  '<  Yr  y'ch  yn 
gwel'd."  Wed'yn  eir  yn  mlaen,  a 
gelwir  sylw  drachefn  at  eglurder  y  stori 
gelwyddog,  "  Yr  y'ch  ch'i  yn  gwerd," 
a  mynychir  yr  ymadrodd  gwasanaeth- 
gar,  ''Yry'ch  ch'î  yn  gwerd,"  nes 
terfynu  y  stori.  Nid  anaml  mae  y  ty- 
Iwyth  celwyddog  hwn  yn  anonest  hef- 
yd ;  îe,  yn  anonest  hyd  yr  eithaf  Yn 
gyffredin  proífesant  haelioni  mawr; 
hawdd  y  gallant  fod  yn  haelionus  pryd 
nad  ydynt  yn  talu  eu  dyledion,  ac  fe 
allai  ddim  yn  talu  rhent  y  ty  y  bydd- 
ont  yn.  byw  ynddo.  Yd)mt,  siwr,  y 
maent  yn  gymwynasgar  a  haelionus  an- 
nghyffredin  !  Honant  eu  bod  yn  bar- 
od  i  gynorthwyo  hwn  a  hwn  ond  iddo 
symud  yn  agos  atynt  hwy.  Bum  yn 
meddwl  fwy  nag  unwaith  beth  fuasai 
celwyddwr  mawr  haelionus,  c)rmwyn- 
asgar  o'r  fath  yn  ei  feddwl  pe  cawsai 
efe  lonaid  gwagen  o'i  gelwyddau  wedi 
eu  hargraffu  a*u  gwneyd  i  fyny  yn  gyf- 
rol  ddestlus.  Ai  tybed  na  fuasai  yn 
synu  tipyn  at  ei  gelwyddau  ? 


AMLINELLIAD  O  BREGETH 

A  Draddodwyd  gan  y  Parch,  0.  H. 
Spurgeon^  yn  ei  Dabemacl^  nos  lau^ 
Medi  22,  /881. 

Yr  amlinelliad  hwn  yn  ysgrifcnedig 
ar  ddam  o  bapyr  oedd  y  cwbl  mewn 
ffordd  o  ysgrifen  a  ddefnyddiai  y  preg- 
ethwr  enwog  ar  y  tro ;  yr  hwn  bapyr 
y  Uwyddodd  gweinidog  Amerícanaidd 
oedd  yn  gwrando  y  bregeth  i*w  gael 
gan  Mr.  Spurgeon  ar  ddimdd  yr  oedfa. 


Jer.  14 :  ;• 

*^Mae  llawer  yn  gweddio  mewn  tra- 
Uod,  na  ddaríu  iddynt  weddio  erìoed 
o'r  blaen. 

Mae  yn  drugaredd  fawr  fod  Daw  yn 
gyffredin  yn  gwrando.  Mae  yn  betfa 
dychrynllyd  pan  na  wna  efe  wrando 
mwjrach. 

I.    Esiatnỳl  addas  i  egèwys  mewn 
traUûd. 

I.  Addefant  eu  heuogrwydd. 
Anmhosibl  gwado :  tystia  ea  pech- 

odau. 

Anmhosibl  esgusodi :  gwrthgiliadn 
iawer. 

Anmhosibl  cyfrif :  yn  dy  erbyn  di. 

a.  Ni  apeliant  at  unrhyw  ddadl  ar- 
all  ynddynt  eu  hunain. 

Dim  gobaith  o  wneyd  yn  well. 

Dim  nerth  penderfynìad. 

Dim  cyflawnder  o  edifeirwch. 

3.  Gwnant  ddadl  o  enw  Duw. 

Ëfe  oedd  eu  gobaith. 

Efe  oedd  eu  gwaredwr. 

Efe  oedd  Arglwydd  y  ty. 

Efe  oedd  eu  Duw. 
Dywedant — 

Yr  oedd  wedi  ei  ddai  yn  annysgwyl- 
iadwy. 

Yr  oedd  yn  analluog  i  achub. 

Yr  oedd  wedi  ei  orchfygu  ei  hunan. 

II.  Estampl  addysgiadol  i  òecMadÊtr' 
iaid  mewn  ymbiUau, 

1.  Cyfaddefwch  eich  bai. 
Eich  beiau  lluosog. 
Eich  twyll. 

Eich  pechodau  yn  erbyn  Duw, 

2.  Cyfaddefwch  eich  annheil^mgdod, 

3.  Cyfaddefwch  eich  anallu. 

4.  Pwyswch  ar  y  ddadl  o  ras — i  og- 
oneddu  dy  allu— dy  ras — dy  ddoethin- 
eb— Tad,  Mab,  ac  Ysbryd  Glan. 

Cred,  ac  yna  ymrwyma  ei  ffyddlon- 
deb.  Dadlena  iachawdwiiaeth  un  ar- 
all,  ac  felly  ei  anghyfhewidioldeb. 


ADOLYGIAD  Y  WASG. 

Tht  Heroes  of  Faiih :  a  Scries  of  Diih 
courses  on  the  Names  Immortaliaed 


Digitized 


byGoogle 


t88i0 


Bwréd  y  Gûfygyäd, 


«79 


in  the  £leventh  Chapter  of  Hebrews. 

By  Rev.  T.  D.  PhiUips,   Port  Ches- 

ter,  N.  Y. 

Mae  y  Uyfr  hwn  gan  Mr.  PhiUips  yn 
un  go  dda,  yn  wir.  Cynwysa,  feddyl- 
iem,  lawer  iawn  o  wirioneddau  gwertii- 
íawr;  er,  fe  ddichon,  fod  yr  arddal] 
yn  fwy  cydweddol  â  llaíár  y  pwlpud 
nag  ag  ieithwedd  arferol  llyfran.  £r 
fod  llawer  o'r  materion  yr  ymdrinia  yr 
awdwr  á  hw]mt  yn  ddwfn,  eto  dengys 
hwylusdod  nid  bychan  wrth  eu  trafod, 
ymdeithia  yn  mlaen  yn  eofn  a  dias- 
gloff.  Pan  yn  myned  i  ddyfroedd 
dyfnion  iawn,  mae  gyda  mawr  ddoeth- 
ineb  yn  cadw  cwmpeini  dynion  o  nod 
ac  awdwyr  adnabyddus..  Y  mae  yr  en- 
wau  a  dryfrithant  ei  waith  yn  dangos 
adnabyddiaeth  eang  ag  awdwyr  hen  a 
diweddar.  Yma  a  thraw  cyfarfyddwn 
a  rhai  sylwadau  hynod  o  hapus,  megys 
y  canlynol  am  Moses:  "Gwelir  llaw 
rhagluniaeth  o'i  gryd  i'w  fedd.  Fel 
pan  anwyd,  a  guddiwyd  rhag  y  gelyn 
dri  mis ;  felly  yn  ei  gladdedigaeth,  ni 
chaniatawyd  ì  un  dyn  dori  na  gweled 
«i  fedd.  Dangosir  chwaeth  dda  yn  y 
darnau  barddonol  a  ddyfynir.  Cym- 
«radwywn  y  dyfyniadau  ar  ffydd  gan 
wahanol  awdwyr  a  geir  ar  ddechreu  y 
gyfroL  Pe  gweddus  i  ni  yma  sylwi, 
^lem  nodi  rhai  pethau  a  allasent  fod 
yn  fwy  cydweddol  a  chyrhaeddiadau 
awdwr  o  brofìad  Mr.  PhiUips.  £fallaì 
y  gallasai  fod  y  Postfeistr  Cyffredinol 
yn  cysylltu  enw  Mr.  PhiUips  a  rhyw 
waith  o'i  eiddo  ef,  yn  fwy  o  anrhyd- 
edd  i'r  Parch.  Mr.  Phillips,  nag  yw 
fod  Mr.  Phillips  yn  cysylltu  enw  Mr. 
James,  a'i  waith  ef  yn  anrhydedd  i'r 
Postfeistr.  Nis  gwyddom  yn  iawn 
beth  i'w  ddweyd  am  deitl  y  llyfr.  Y 
mae  ffydd  y  gwroniaid  a  gofhodir  wedi 
gwneyd  mwy  nag  anfarwoli  enwau  y 
cyfryw  yn  yr  unfed-benod-ar-ddeg  o'r 
Hebreaid,  fel  y  mae  yr  awdwr  yn 
tiaethu.  Ar  y  cyfan  y  mae  y  Uyfr 
newydd  hwn  yn  Uefaru  yn  dda  am  allu, 
llaíîir,  anturiaeth,  a  chwaeth  yr  awdwr. 

—  Mae  arddanf^osfa  gyffredinol  yn  Rhufain 
yn  cael  ei  hamcanu  yn   1885-6.    Mae  pwyll- 

Sùv  dylanwadol  wedi  ei  ffiirfio  yn  Llundain  i 
diogdn  qrfnnogiadarddango«wyr  Ptydèinig. 


Llyfrau  Cyhoeddedig  gan  y  BapHst  Pub- 
Hcation  Societyy  1420  Chestfmt  Sireei^ 
Phtladeîphia, 

On  ihe  Border  Land. 

Dyma  lyfr  hanesyddol,  at  wasanaeth 
ieuenctyd  ein  hysgolion  Sabbothol.  Os 
oes  arnoch  eisiau  defhyddiau  darllen 
da  i'ch  plant,  gellwch  gael  y  cjrfryw 
trwy  brynu  y  llyfr  hwn. 

The  BapHst  Principle  in  its  AppHcaHon 
to  Baptism  and  the  Lords  Supper. 
By  William  Cleaver  Wilkinson,  D.D. 

Pwy  bynag  sydd  yn  dewis  cael  gol- 
euni  ar  y  pynciau  uchod  pryned  y  llyfr 
hwn.  Mae  yn  wir  dda  a  meistrolgar ; 
y  peth  goreu  eto  ar  gysylltiad  y  ddwy 
ordinhad. 

The  New  Testament^  with  theReaditm 
and  Penderings  preferred  by  the 
American  Committee  of  Revisiony  in^ 
corporeUed  into  the  Text. 

Gwel  y  darllenydd  ar  unwaith  natur 
y  cyfieithiad  diwygiedig  uchod.  Mac 
yn  hysbys  fod  y  pwylìgor  a  fu  yn  dwyn 
allan  y  cyfìeìthiad  diwygiedig  yn  cael 
ei  gyfansoddi  o  Saeson  ac  American- 
iaid.  Nid  oedd  yr  Americaniaid  yr  un 
farn  a'r  Saeson  am  lawer  o*r  darllen- 
iadau  a  gynygiasant;  gan  mai  yn  Lloegr 
y  cychwynwyd  y  mudiad,  awgrymiaid- 
au  y  Saeson  gawsant  y  flaenoríaeth,  a 
rhoddwyd  y  gwelliantau  awgrymedig 
gan  y  pwyllgor  Americanaidd  yn  ni- 
wedd  y  gwaith  gyda  eu  gilydd.  Yn 
awr  yn  y  cyfìeithiad  hwn  mae  y  diwyg- 
iadau  Americanaidd  wedi  eu  rhoi  yn  y 
testyn,  a*r  diwygiadau  Seisnig  yn  y 
diwedd.  Credwn  fod  y  gwelliantau 
Americanaidd  yn  ilawn  mwy  tebygol  i 
fod  yn  gywir  nag  eiddo  y  Saeson.  Yn 
un  peth  yr  oeddynt  yn  fwy  rhydd  oddi- 
wrth  hen  draddodiadau,  a  dylanwad 
dysgeidiaeth  Eglwys  Loegr ;  peth  arall, 
yn  fwy  rhydd  oddiwrth  ragfam  enwad- 
ol.  Cyngorwn  bob  B^yddiwr  yn 
neiUduol  i  f^my  y  cyfieithiad  hwn, 
gan  ei  fod  yn  ffafriol  i'r  hyn  a  gredir 
yn  ddiamheu  yn  ein  plith.  Ond  o  ran 
hyny,  oni  fydd  yn  ddagan  bob  un  sy'n 
caru  y  gwirionedd,  gael  gafael  yn  y 
Testament  Newydd  hwn  ? 


Digitized 


byGoogle 


28o 


Barddaniaeth. 


LRhagfyr, 


Ruth  Stuyyesani;  or  the  Golden  ffar- 
vest.     6y  Estelle  Thomson. 

**  Ruth  Stuyyesant'*  sydd  gymeriad 
gwerth  i  ddarllen  ei  hanes  o'i  dadblyg- 
iad,  fel  y  cofnodir  ef  yn  y  llyfr  hwn. 
Dangosir  fel  y  mae  cymdeithasu  â  chre- 
aduriaid  glân,  ac  â  natur,  yn  tueddu  i 
goethi  meddwl  yr  ieuanc,  a'i  barotoi  i 
dderbyn  argraffiadau  dwyfolach,  urdd- 
asolach  y  Beibl,  moddion  gras,  a  chref- 
ydd.  Yn  gymaint  a  bod  y  llyfryn 
gwerthfawr  hwn  wedi  ei  addasu  i'r  ieu- 
ainc,  ac  yn  cynwys  llawer  o  ymborth 
i'r  dychymyg,  cymellwn  ef  fel  un  addas 
neillduol  i  roi  yn  llaw  plentyn,  dyn 
neu  ferch  ieuanc  yr  amser  hwn  o*r 
flwyddyn,  pan  y  mae  traddodiad  wedi 
arfer  creu  dysgwyliad  yn  meddyliau 
ieuenctyd  am  y  dyeithr  a*r  rharaantus. 


— Mae  genym  ar  law  er's  tro  amryw 
ddamau  o  farddoniaeth  dderbyniol,  y 
rhai  a  gânt  ymddangos  yn  ein  rhifynati 
dyfodol. 

Cywiriad. — Yn  nghofiant  Miss  EI- 
len  Roberts,  yn  rhifyn  Hydref,  darllen- 
er  Berlin  yn  Ue  Sprìngwater.  Hefyd, 
ychwaneger,  bu  Miss  R.  14  o  ddydd- 
iau  yn  dyoddef  dan  ei  anhwylder 
poenus. 


MAN-LEWYRCHIADAU. 

— Mae  yr  eglwys  yn  Clay  Co.,  lowa, 
mewn  cyflwr  llwyddianus  a  llewyrchus 
yn  bresenol.  Y  mae  y  gweinidog,  y 
Parch.  John  W.  Jones,  yn  teimlo  yn 
dda.  Adrodda  gyda  phleser  am  y 
teimladau  dymunol  a  feddiana  rhai 
wrth  ddyfod  "gartref." 

— Yn  mhlith  eraiU  mae  y  brawd  da 
Theophilus  Powell  a'i  deulu,  a'r  hen 
chwaer  Mrs.  Powell,  gynt  o  Picatoni- 
ca,  Wis.,  newydd  symud  i  fyw  i  Clay 
Co.,  lowa.  Dyna  gaffaeliad  gwerth- 
fawr  arall  i'r  eglwys  yno. 

— Deallwn  fod  y  Parch.  Joseph  T. 
Jones,  gynt  o  Johnstown,  wedi  sefydlu 
yn  Dodgeville,  Wis. 

— Mae  son  fod  y  Parch.  Wm,  Jones, 
Ridgeway,  yn  myned  i  wasanaethu  yr 
eglwys  yn  Oshkosh. 

— Ebai  y  brawd  David  Jenkins,  Giv- 
en,  lowa,  am  y  **  Wawr" — 

Y  Wawr  sydd  drysor  buddiol, 
Hì  ddysga  yn  rbagorol, 
A'i  ^uleu  clir  gan  ddatgan  gwir, 
'N  alhronol  a  chrefyddol, 

Mae  o  bwys  i  bawb  a*i  derbyn 

Gaeì  hyny  bob  yn  ronyn, 
Fel  roaelh  ac  arlwy'r  meddwl  gwan^ 
A  hyn  mewn  rhün  fel  maethlon  fam, 

A  thad  y  dydd  yn  canlyn. 


Barddoniaeth 


DEIGRYN  HIRAETH 

Ar  ol  Mr.  Richard  PARCELL.  0  Beacon  Ma- 
haska  Co,t  lowa,  gynt  o  Afinersville,  Ps., 
yr  hwnfufarw  trwy  ddamwain  yn  y  gwaith 
gìo,  Medi  ^ed,  1878. 

Colli  príod,  tad  gofalns, 

*Storom  ydoedd  nerthol,  gref, 
A'i  hadenydd  Uydain,  duon, 

Guddient  glaer  oleuni  'r  nef ; 
Yn  y  dwfn  gysgodion  pruddaidd, 

Caed  y  plant  heb  wên  y  tad, 
A'r  weddw  heb  ei  phriod  mwynlon, 

Chwerw  oedd  eu  galar-nad. 

Pan  y  cwympwyd  y  gedrwydden, 

Dan  yr  hon  y  Uechent  oli, 
Yn  agored  aent  i'r  gwyntoedd, 

A*r  tymestloedd  yn  ddi-goll : 
Eiddil,  gwanaidd,  y  planhigion,. 

A  dibrofìad  bob  yr  un, 
P9n  yn  sydyn  angau  'torodd 

Ef  i  lawr — yr  anwyl  ddyn. 

Ebe*r  weddw,  "  Mi  ni  wyddwn 

Beth  oedd  ystyr  hiraeth  ddim, 
Nes  y  coUais  fanwyl  Richard, 

Hysbys  *n  awr  ei  ystyr  im*; 
Cyn  hyn  yma  mi  ni  wyddwn 

Beth  oedd  gofíd  gweddwon  lu, 
Bellach  gallaf  gydymdeimlo 

A  hwy  oll  mewn  galar  dn. 

"  Ton  ar  don  a  lifai  droswyf, 

Pan  y  collais  Richard  fwyn— 
Tybiwn  am  fy  nghyflwr  unig. 

Am  y  plant  ac  am  eu  cwyn ; 
Teimlwn  fod  fy  nghalon  ysig 

Yn  lluddiedig  ac  yn  wan; 
Gwelwn  bobpeth  yn  fy  erlyn, 

Nid  oedd  cysu»  yn  un  man." 

Nid  oedd  ryfedd  am  y  galar, 
A'r  dwfn  hiraeth  hwn,  yn  wir, 

Pan  ystyriwn  nodau'r  person 
A  roed  yn  yr  isel  dir  ; 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Barddantaeih, 


281 


Richard  Parcell  ydoedd  wron 

Tra  llafuras,  gonest,  call; 
Am  gysttroa  ei  hoff  dealu 

Y  gofalai  yn  ddiball. 

Os  oes  oolled  fwy  na'i  gilydd, 

CoUi  tad  i  anwyl  rai, 
Colli  príod  i  wraig  ffýddlon 

Ydyw  hono,  yn  ddiaii ; 
A  phan  fyddo  hyny  'ndygwydd 

Ar  ganol-ddydd  bywyd  dyn, 
Y  mae'r  goUed  yn  fwy  chwerw, 

Yn  fwy  Uymdost,  yn  fwy  syn. 

Erbyn  hyn  hawdd  ydyw  gweled 

Gofal  y  Tad  nefol  cn, 
Am  y  teula  hwn  golledodd 

Gweinidogaeth  angau  du ; 
Mae  holl  droion  chwith  rhagluniaeth, 

£r  mor  ddyrys,  er  mor  gudd, 
Yn  cyd-weithio  er  daioni 

I  bob  rhai  o  deulu  'r  ffydd.  G. 


IN  MEMORY 

Of  Mr,  RlCHARD  Parcell,  of  Beacon,  Ma- 
haska  Co.,  lowa,  who  was  accUentally  hilled 
ÌH  the  coai  mineSf  SepL  qth^  1878. 


Right  and  proper  this  loud  wailing, 

And  this  longing  void  of  plan, 
If  we  ponder  and  consider 

The  good  features  of  the  man  ; 
Richard  Parcell  was  a  hero, 

Good,  industríous,  honest,  wise, 
In  his  dealings  with  his  fellows 

Neyer  made  a  false  disguise. 

If  a  greater  loss  than  others 

Can  exist  in  death's  domain, 
To  lose  a  father  and  a  husband, 

Is  that  loss,  with  all  its  train ; 
When  that  dark,  death-blow  is  gìven 

In  mid-day  of  human  life, 
The  loss  is  worse  and  more  bitter, 

More  severe  is  the  strife. 

By  this  time  we  can  dÌ8cover 

Clear  proofs  of  Heavea's  great  care, 
For  this  family  did  suffer 

So  scvere  death's  bold,  sharp,  spear, 
AU  the  wOTÌcings-  deep  of  nature, 

Though  mysterìotts  to  our  ken, 
Wheei  around  in  sweetesc  concert 

For  the  good  of  pious  men.  G. 


PA  LE  MAE'R  BLODAU  ? 


To  miss  husband  and  a  father 

From  the  circle  of  sweet  home, 
It  creates  a  storm  of  feelings 

Tiiat  wiU  hide  the  heavenly  dome; 
In  such  shades  of  mental  anguish, 

Dear  children  then  were  found, 
And  a  dear  Christian  widow,  ' 

Bitter  was  their  moaning  sound. 

When  the  cedar  strong  was  stricken 

Undcr  which  they  shelter'd  aU, 
Unprotected  from  the  cyclone, 

They  were  left  in  bittçr  gall  ; 
Tender,  weak,  and  inexperienced, 

Wcrc  thc  youngsters  every  one, 
When  with  sweeping  siroke  terrific 

Death  did  fell  the  dear  man. 

^*  Hiraeth  was  beyond  my  knowledge,'* 

Said  the  widow  to  a  friend, 
^»  Until  I  lost  my  dear  Richard, 

The  word  now  I  comprehend  ; 
Likewise  I  could  not  imagine 

What  the  widow's  sorrow  meant, 
fittt  Oh,  how  clear  is  its  meaning 

Since  this  gríef  to  me  is  sent  I 

My  distress  was  overwheIming 

When  dark  grave  ipy  Richard  hid, 
Brooding  o'er  my  own  bereavement, 

And  my  children  then  I  did  ; 
My  heart  ach'd  with  throbbing  sorrow, 

That  was  now  so  weak  and  sore, 
Anywhere  could  not  discover 

At  the  time  no  openmg  door. 


Pa  le  yn  awr  mae'r  blodau  heirdd 

Addument  erddi  *r  byd  ? 
Yr  Hydref  a'i  awelon  oer 

A'i  deifiodd  bratdd  i  gyd  ; 
Ond  daw  y  gwanwyn  yn  ei  ol, 
Ac  harddant  eto  fryn  a  ddl. 

Pa  le  yn  awr  mae'r  heuliog  wres, 
A'r  nwyfìant  Uon  oedd  gynt, 

A'r  meddwl  lach  dderbyniai  les 
Wrth  rodio  ar  ei  hynt  ? 

Daw  eto  ryw  awelon  pêr 

0  fryniau'r  wlad  sydd  uwch  na'r  sèr. 

Pa  le  yn  awr  mae'r  Uanciau  Ilon 
A  chwarddent  boen  o'r  byd, 

A'r  teg  enethod  bywiog  wedd, 
O  lawp  hawddgarol  fryd  ? 

Aeth  rhai  o  swn  y  byd  iV  bedd, 

A  gorphwys  maent  mewn  cyílawn  hedd. 

Pa  le  yn  awr  mae'r  cerddor  coeth, 
A'i  ddn  oedd  lawn  o  swyn  ? 

A'r  bardd  awengar,  pur  a  doeth, 
A'i  gân  i'r  nef  gwnai  'n  dwyn  ? 

Mae'r  gân  a'r  dôn  yn  fyw  o  hyd, 

1  loni'r  llesg  yn  nhrallod  byd. 

Mae  Duw  'n  gofalu  'n  dyner  iawn 

Am  ddyn  a'i  fywyd  brau, 
A*i  Iygaid  sydd  yn  chwilio  am 

Ryw  1e  i  faddeu  bai ; 
Mae  ef  yn  ddoeth  o  galon  bur, 
Am  wared  pawb  rhag  ioes  a  chur. 
ICingston,  Pa.  JAMES  R.  Price. 


Digitized 


byGoogle 


sSa 


Y  Maes  CenadoL 


[Bhagfyr, 


Y  Màe^  Öenàdol 


OAH  y  PAJtCH.  W.   F.  DAYIBS,  NANTICORB,  PA. 


AFFRICA. 

O  hoU  randiroedd  roawrion  y  byd, 
nid  oes  un  hedd^rw  ag  mai  llygaid  y 
byd  yn  syllu  amo  gyda  chymaint  o 
ddyddordeb  ag  Affrica.  Nid  oes  dim 
yn  rhyfedd  yn  hyn,  wrth  i  ni  ystyried 
eangder  y  wlad,  ei  chyfoeth,  yr  hwn 
sydd  eto  ond  braidd  ei  gyíTwrdd,  ty- 
lodi  naturiol  a  moesol  ei  lluosog  drig- 
olion,  a  hefyd  y  darganfyddiadau  rhyf- 
eddol  sydd  wedi  eu  gwneyd  ynddi  yn 
y  blynyddoedd  diweddaf,  a'r  dysgwyl- 
iad  y  mae  y  rhai  hyny  wedi  godi  mewn 
cysylltiad  â'r  rhanau  hyny  sydd  eto  yn 
aros  i'w  dwyn  i  oleuni  dydd.  Y  mae 
AíTrica  yn  ail  o  ran  maintioli  o'r  cyf- 
andiroedd  ;  medda  arwynebedd,  ^m  an- 
nibynol  ar  yr  ynysoedd,  o  11,363,000 
o  filldiroedd  ysgwâr.  Gwn  mai  drych- 
feddwl  anghywir  geir  am  faintiolì  y 
cyfandir  eang  hwn  wrth  y  rhifnodau 
uchod.  Ond  gwnawn  ymdrech,  ddar- 
llenydd,  áy  gynorthwyo  fel  hyn  :  Di- 
ameu  nad  oes  genyt  syniad  weddol  gy- 
wir  am  faintioli  Prydain,  ond  cymer 
90  o  wledydd  fel  Prydain  i  wneyd  i 
fyny  gyfandir  fel  Affrica,  a  50  o  wled- 
ydd  fel  Ffrainc  a  Germany.  Mae  Aff- 
rica  bump  a  haner  o  weithiau  yn  fwy 
na'r  Talaethau  Unedig  a  gadael  allan 
Alaska ;  ac  mae  yn  agos  dri  chymaint 
a'r  oU  o  gyfandir  Ewrop.  Mae  yn 
perth^m  i  Affrica  rai  o*r  anialdiroedd 
a'r  corsdiroedd  eangaf  mewn  unrhyw 
wlad.  Gall  ymffrostio  cystal  ag  un 
cyfandir  yn  ei  fawrion  fynyddau,  yn  ei 
afonydd  a'i  Iynoedd,  yn  ogystal  a  dy- 
ffrynoedd  llydan  a  phrydferth,  a'r  rhai 
olaf  yn  ddiguro  am  eu  ffrwythlondeb. 

Yn  ol  yr  amcan-gyfrif  diweddaraí 
cynwysa  Affrica  200,000,000  o  fodau 
dynol,  yr  hyn  sydd  tuag  un  ran  o 
chwech  o  holl  deulu  y  ddaear.  Mae 
mesur  o  wareiddiad  >n  yr  Aipht  a 
thalaethau  gogleddol  y  cyfandir,  a  hef- 
yd  3m  y  rhan  ddeheool ;  ond  y  mae 
corph  mawr  y  boblogaeth  wedi  suddo 
mewn  barbareiddiwch  o  bob  math,  ì 


lawr  at  y  mathau  iselaf  o'r  Wahombo- 
aìd  a'r  Hottentotiaid. 

Mae  ar  y  cyfandir  amrywiaeth  cief- 
yddol  mawr  iawn.  Mahometaniaetb 
yw  y  grefydd  a  ganfyddir  yn  gyffredin 
y^  y  gogledd,  a  hefyd  mewn  Ilawer 
man  yn  nghanolbarth  y  wlad.  Mewn 
rhanau  eraiU  cyfarfyddwn  â  braidd  bob 
ffurf  o  eilun-addoliaeth.  Cawn  Bab- 
yddîaeth  yn  gr^rf  iawn  yn  Algeria,  ac 
yn  cael  ei  gwthio  gyda  llawer  o  egm 
i  leoedd  eraiU  o*r  cyfandir.  Yn  bri- 
odol  iawn  mae  Affríca  wedi  cael  yr 
enwo  "Gyfandir  Tywyll,"  a  byny 
nid  am  fod  croen  ei  breswylwyr  yn 
ddu,  nac  ychwaith  yn  herwydd  eu  tra- 
enusrwydd,  ond  yn  hytrach  ar  gyfirif  y 
dirgelwch  o  dan  ba  un  fel  Ileni  y  nos 
ddu  mae  wedi  bod  yn  gorwedd  o  olwg 
y  byd.  Yr  ydys  yn  gwybod  rhyw  ych- 
ydig  am  ei  ymylon  gogleddol  a  gog- 
ledd-ddwyreiniol  er  yr  oesau  a  cben- 
edlaethau,  yn  enwedîfç  yr  Aipht,  yr  bon 
efallai  ílaenorodd  ar  Babilon  yn  eî 
masnach  a'i  gwybodaeth  o'r  celéiu  a'r 
gwyddorau.  Dygir  yn  mlaen  draínid- 
aeth  gan  y  rhanau  gorllewinol  a  dwyr- 
einiol  y  cyfandir  a  gwledydd  eraiU  er 
ys  rhai  canrifoedd,  ac  mae  dylanwad 
Prydain  yn  lledu  yn  gyflym  iawn  cr  y» 
blynyddoedd  yn  y  parthau  deheuol, 
ond  am  ranau  mewnol  y  wlad,  y  rhai 
sydd  yn  )rmestyn  o  ddiffaethwch  Saha- 
ra  yn  y  gogledd  hyd  Cape  Colony  yn 
yn  y  deheu,  ac  a  geuir  i  mewn  yn  y 
dwyrain  aV  gorilewin  gan  gorsdiroedd 
afíach  a  marwol,  maent  wedi  bod  dan 
dywyllwch  a  dystawrwydd  eithaf  o  ran 
dim  a  wyddai  cenedloedd  gwareidd- 
iedig  am  danynt.  Y  rhan  hyny  sydd 
yn  gorwedd  i'r  gogledd  i'r  afon  2Ìm- 
besi  sydd  yn  neillduol  yn  cael  ei  alw 
heddyw  yn 

GANOLBARTH   AFFRICA. 

Medda  y  rhan  hyn  arwynebedd  sydd 
oddeutu  yr  un  faint  a*r  Talaethau  Un- 
edig  yn  ddwyreiniol  i'r  Mynyddoedd 
Creigiog,  ond  y  preswylwyr  yn  lluos- 
ocach  na'r  holl  o  America.  Cydmarir 
y  darn  yma  o'r  wlad  o  ran  ffurf  i  saucer 
wedi  eî  throi  wyneb  i  waered.  Wedi 
cyrhaedd  trwy  y  tiroedd  isel  ac  afiach 
sydd  tua  glanau  y  môr,  dechreua  godi. 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


BanêSÌûH  CarhtfoL 


a83 


ac  fel  yr  eir  tuag  i  fewn  cyfyd  yn  bar- 
haus,  nes  cyrhaeddir  yr  uchder  o  dair 
mil  o  droedfeddi.  Mae  y  wlad  i  fyny 
yno  yn  iach^  ac  yn  meddu  ar  hinsawdd 
rhagorol.  Ceir  yno  ddyffrynoedd 
ffrwythlon,  mynyddoedd  godidog,  pen- 
au  rhai  o  honynt  a  godant  mor  uchel 
a'r  dosbarth  blaenaf  o  fynyddoedd  y 
byd.  Mae  yno  lynoedd  mawreddog 
hefyd  ;  coda  y  Nile  o  un  o  honynt,  a 
rheda  mewn  cyfeiríad  gogleddol  am 
4,200  o  filldiroedd ;  a'r  Gongo  (neu  y 
Liyingstone),  yr  hon  sydd  yn  rhedeg 
yn  ogleddol  a  gorllewinol  am  4,000  o 
fiUdìroedd,  a'r  Zambe8i,  yrhonadeith- 
ia  am  rai  miloedd  o  filldiroedd,  ac  yna 
arUwysa  i'r  Indian  Ocean  yn  ydwyrain. 
Mae  yr  hyn  ydys  yn  wybod  am  y  rhan- 
au  hyn  yn  ein  dysgu  y  daliant  i'w  cys- 
tadlu  a'r  manau  ffrwythlonaf  ar  wyneb 
y  ddaear.  Ar  yr  ucheldir  hwn  y  mae 
disgynyddion  Ham  ac  Ismael  wedi  ad- 
eiladu  trefydd  a  dinasoedd,  yn  llyw- 
odraethu  teymasoedd  ac  ymerodraeth- 
au,  yn  ddiarwybod  hoUoli'r  byd  tu  all- 
an,  ond  ar  yr  un  pryd  yn  syrthio  yn 
ddyfnach  ddyfnach  mewn  arawybod- 
aeth  a  Uygredd.  Yma  mae  arch-elyn 
yr  oesau  wedi  bod  am  ganrifoedd  yn 
cadw  gloddest-wyl,  yn  golchi  ei  ddwy- 
law  yn  ngwaed  y  miUynau  twylledig, 
miUynau  o  honynt  drachefn  yn  caeí 
ea  Uadd  trwy  ymrafaeUon  cartrefoi,  ac 
aberthau,  yn  gruddfan  dan  ddyoddef- 
iadau  caethiwed,  aml-wreiciaeth,  coel- 
grefydd,  ac  anwybodaeth,  y  rhai  sydd 
wedi  bod  yn  ben  yn  mhob  man  yno 
am  oesau  lawer.  Bernìr  fod  tua  mil- 
iwn  yn  syrthio  yn  aberthau  i'r  fasnach 
gaethwasol  yno  bob  blwyddyn,  a  thua 
yr  un  nifer  mewn  rhyfeloedd  cartrefol, 
dynol  aberthiad,  a  gwleddoedd  cani- 
balaidd.  Pa  le  mae  y  tafod  fedr  ddar- 
lunio  gofìdiau  Affrica  druenus  a  thy- 
lawd,  drwy  y  canrifoedd  tywyU  sydd 
wedi  myned  heibio  ?  Pwy  fedr  bwyso 
y  fath  fynyddoedd  o  alar,  neu  pwy  all 
ddilyn  UineUau  darlun  ag  sydd  mor 
ddu  yn  mhob  rhan  ag  ydyw  hwn? 
Yn  naturiol  mae  yn  wlad  yr  haulwen 
gUr,  y  prydfcrth,  y  mawreddog,  y 
ffrwythlawn  a'r  iachusol ;  ond  yn  foes- 
ol  ac  ysbrydol  yn  dywyUwch,  yn  ddi- 
drefn,  yn   diríogaeth   marwolaeth.     Y 


mae'r  wlad  yma  heddyw  yn  ei  gwaed 
yn  apeUo  at  Gristionogion  y  gwledydd 
i  ddod  dros  y  moroedd  i'w  chynorth- 
wyo  hi.  GaUwn  benderf)mu  fod  lesu 
yn  edrych  dros  ganUawiau  y  nefoedd 
mewn  tosturi  ami,  ac  yn  dweyd  wrth- 
ym  ni  am  fyned  a  d^rsgu  iddynt  ffordd 
bywyd  a  dedwyddwch.  Diolch  i 
Dduw,  y  mae  rhai  yn  gwrando,  ac  yn 
myned,  ac  y  mae  goleuni  yr  efengyl 
eisoes  yn  gwasgaru  y  t^rwyllwch. 


H4NESI0N  CARTREFOL. 


Y    PaRCH.    J.    W.  WlLLlAMS   YN  PlTTS- 
BURGH. 

Talodd  y  Parch.  J.  W.  WiUiams, 
gynt  o  Drefnewydd,  G.  C,  ymweUad 
a'r  eglwys  Fedyddiedig  Gymreig  yn 
Pittsburgh,  ddydd  Sul,  Tach.  6ed,  a 
phregethodd  yn  y  boreu,  prydnawn,  a'r 
hwyr.  Yr  oedd  cynulleidfa  luosog  yn 
y  ddau  gyfarfod  cyntaf,  ond  erbyn  y 
cyfarfod  hwyrol  yr  oedd  y  capel  wedi 
ei  orlenwi  \  ac  yr  oedd  y  pregethwr  yn 
ei  lawn  hwyUau  trwy  y  dydd.  Ni  raid 
i'r  gwr  parchedig  hwn  wrth  ffyn  bagl- 
au  o  bwffyddiaeth  i  fyned  trwy  yr  Un- 
edig  Dalaethau,  a  chael  croesaw  dylad- 
wy,  oblegid  myn  wrandawiad  gan  ei 
athryUth  ;  myn  gael  cynuUeidfa  gan  ei 
ddylanwad,  a  myn  barch  o  herwydd 
safon  uchel  ei  gymeriad.  Gwledd  i  en- 
aid  pob  Cristion  oedd  ei  glywed  y 
Sabboth  diweddaf  yn  pregethu  efengyl 
mor  bur,  ac  athrawiaeth  mor  iachus, 
gyda  y  fath  ddylanwad.  Ar  ddiwedd 
yr  oedfa  hwyrol,  cyn  goUwng  y  gyn- 
uUeidfa,  cododd  y  brawd  Thomas  D. 
Harris  (ar  gais  flaenorol  swyddogion  a 
brodyr  eraiU  yn  yr  eglwys),  a  d)rwed- 
odd,  fod  yr  eglwys  eisiau  bugail  ami, 
a*i  íod  yn  credu  fod  rhagluniaeth  Duw 
wedi  arwain  y  brawd  WiUiams  atom 
fel  y  cymwysaf  i'n  golwg  ni  i  borthi 
praidd  Duw  yn  y  Ue,  a'i  fod  am  gael 
pleidlais  y  frawdoUaeth  ar  y  pwnc,  er 
gweled  os  oedd  pawb  yn  unfrydol  yn 
y  mater  pwysig  hwn.  Goíynwyd 
pleidlais  y  gynulleidfa  oU  trwy  godi  ar 
eu  traed,  ac  O !  mor  fendigedig  yr  ol- 
ygfa,  pawb  ar  eu  traed,  yn  Annibyn- 


Digitized 


byGoogle 


284 


ffattâsion    CarírefoL 


[Rhagfyr, 


Tyyr,  Methodistiaid,  a  Bedyddwyr, 
pawb  yn  dymuno  i'r  ymwelydd  hwn 
ddyfod  yn  ddinasydd  o'r  Ddinas  Fyg- 
lyd.  Nid  oes  genym  yn  awr  ond  dys- 
gwyl  am  atebiad  cadamhaol  oddiwrth 
y  brawd.  Os  byddwn  mor  íFodus  a'i 
gael,  credwn  mai  danfonedig  Duw  a 
fydd.  D.  Ll.  Jones. 

Pittsburgh,  Pa.,   Tach.  lo. 


Casgliad  at  Gapel  Bedyddwyr 
NlLES,   O. 

Casglodd  Lazarus  Mathias  yn  y  gwa- 
hanol  fanau  y  swm  o ^256  00 

Yn  uniongyrchol   oddiwrth  yr 

eglwysi 206  00 

Gan  E.  Jenlcins,  yn  Niles. . . .   200  00 

Y  cyfanswm I662  00 

Talwyd  allan  i'r  gofynwyr I559  10 

Treulion    gyda'r    casglu    i'r 

casglwr 103  66 

Cyfanswm    I662  76 

Y  ddyled  yn  aros  fel  y  canlyn  : 

Note  Evan  Davies ^220  93 

Yn  ddyledus  i  Rahel  o  Fon,  sef 

Mís.  Davies 528  63 

Yn  nghyda'r  llogoddiarMawrth 
10,  1876. 

Mae  y  ddyled  yn  drwro,  y  llogau  yn 
fawr,  fel  mai  gwaith  caled  yw  dyfod 
allan  o'r  ddyled. 

Arwyddwyd  yr  uchod  gan 
D.  M.  JoB, 
Wm.  Williams, 
D.  C.  Thomas,  Ysg, 
NiUs,  a,  Hyd.  26,  1881. 


Hyde  Park,  Pa. 

Cynelir  Cymanfa  Gerddorol  Bed- 
yddwyr  Lackawanna  yn  Hyde  Park, 
lon.  2,  1882,  pryd  y  bydd  corau  Hyde 
Färk,  Providence,  Taylorville»  &c.,  yn 
canu  y  tônau  canlynol  o  '*  Law-lyfr 
Moliant:"  Amana,  Martyrdom,  Hurs- 
ley,  Babel,  Claudia,  Dolgellau,  Llan- 
deblig,  Gwalchmai,  Patmos,  St.  Gar- 
mon,  Catherine,  Dismission,  Gor- 
hwysfa,  Bethel,  Cyfamod,   yn  nghyd- 


ag  Huddesfìeld,  Duw  mawr  y  Rhyfedd« 
odau  maith,  &c 

Anihemau, — "  Yital  spark  of  heav- 
enlyflame" — Musical  Times  j  '*Arlan 
yr  lorddonen,"  ftc,  o'r  Congrcgation' 
al  Anthem. 

Swyddogion. — B.  Hughes,  Llywydd 
y  dydd  ;  E.  D.  Jones,  Providence,  Aj- 
weinydd  Cerddorol ;  William  P.  Jen- 
kins,  Trysorydd  ;  Ll.  Roberts,  Ysgrif- 
enydd. 


Cyfarfod  Cenadol. 

Cynaliwyd  cyfarfod  cenadol  yn  add- 
oldy  y  Bedyddwyr,  yn  Providence,  Pa., 
ddydd  Sul,  y  ^^ain  o  Hydref. 

Am  10  o'r  gloch,  traddodwyd  preg- 
eth  bwrpasol  ar  y  pwnc  gan  ein  gwein- 
idyg,  J.  P.  Harris,  oddiar  Esa.  1 1 :  10. 

Am  2,  dechreuwyd  drwy  weddi  gan 
y  brawd  Wm.  Roberts.  Cymerwyd  y 
gadair  gan  y  brawd  Thomas  J.  Evans, 
ac  areithiodd  Thomas  S.  Evans.  Eî 
destyn  oedd  Japan.  Wed'yn  y  brawd 
D.  B.  Griffiths,  ar  y  Dr.  Wm.  Carey, 
ei  waith  yn  yr  India,  )m  cynyg  at  beth- 
au  mawrion,  yn  dysgwyl  gwneyd  peth- 
au  mawrion,  ac  yn  llwyddo  i  sylwedd- 
oli  ei  ddysgwyliadau.  Terfynwyd  y 
cyfarfod  hwn  drwy  ychydig  sylwadau 
cymwysiadol  gan  y  gweinidog.  Yr 
oedd  canu  y  Band  ofHope^  yn  nghyd- 
a'r  canu  cynuUeidfaol  rhwng  yr  areith- 
iau,  yn  swynol  iawn. 

Am  6,  agorwyd  y  cyfarfod  drwy 
weddi  gan  y  brawd  George  Canton. 
Cadeiriwyd  gan  y  brawd  D.  B.  Grif- 
fiths.  Areithiodd  y  brawd  Ll.  Rob- 
erts  ar  China,  yn  fyr  ond  tra  chynwys- 
fawr,  yn  cael  ei  ganlyn  gan  y  brawd 
Ed.  D.  Jones.  Ei  bwnc  ef  oedd  Tele- 
goo,  a'r  llwyddiant  Pentecostaidd  di- 
weddar  sydd  wedi  bod  ar  y  genadaeth 
ynu.  Yna  galwyd  ar  y  Parch.  J.  P. 
Harris  i  siarad  ar  destyn  dyddorol 
iawn,  sef,  Pa  un  ai  y  Gymdeithas  Dra- 
mor  neu  yr  un  Gartrefol,  American- 
aidd,  yw  y  pwysicaf  i  ni  weithredu  o'i 
phlaid.  Dangosodd  yr  areithiwr  bwys- 
ign^'ydd  y  ddwy  gymdeithas,  a'r  rheîd- 
rwydd  i'w  cefnogi,  gan  mai  dwy  fraich 
yr  eglwys  oeddynt. 

Yr   oedd  v  canu    yn    fwy  denîadol 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Hanesion  CartrefoL 


»«S 


fyth  yn  y  cyfarfod  hwyrol,  a'r  brawd 
neu'r  brodyr  sydd  wedi  ymdrechu  cy- 
maint  i  drainio^r  plant  yn  teil)mgu 
parch  deublyg. 

Amcan  y  cyfarfodydd  hyn  oedd 
dwyn  sefyllfa  foesol  y  byd  paganaidd, 
a  phaganìaid  y  cyfandir  hwn  o  ílaen  y 
gynuUeidfa»  er  eu  hanog  i  fwy  o  ym- 
drech  a  chydweithrediad  dros  y  cym' 
deithasau ;  a  Uwyddwyd,  i  raddau,  fel 
y  tystiai  arian  y  casgliadau.  ''  Eto  y 
mae  Ue."  Yr  Ysgrifenydd. 


DODGEYILLE,  WlS. 

Mae  hi  yn  dywydd  gwlyb  iawn  er*s 
amser  hir  iawn,  bellach,  yma ;  yr  yd- 
ym  yn  methu  a  gyru  dim  gwaith  yn 
mlaen  werth  son  am  dano,  y  stcukiau 
yd  yn  tyfu  yn  leision,  a'r  tywydd  yn 
eìn  hatal  i  ddyrnu. 

Mae  fy  iechyd  wedi  bod  yn  wael  am 
o  gwmpas  dau  fis,  bellach,  ond  yr  wyf 
yn  teimlo  dipyn  yn  weil  yn  awr;  er  na 
chefais  fy  nghyfyngu  yn  hoUol  i  fy 
ngwely,  eto  nid  oeddwn  yn  gallu  myn- 
ed  nemawr  oddi  amgylch.  Nid  wyf 
wedi  bod  yn  Dodgeville  er's  mis  yn 
awr. 

Mae  y  Parch.  Joseph  Jones,  gynt  o 
Thomastown,  O.,  wedi  ymgymeryd  â*r 
weinidogaeth  yn  Dodgeville  a'r  Coed 
yn  awr,  ac  y  mae  efe  yn  pregethu  yn 
rhagorol  dda,  meddant  hwy.  Y  mae 
efe  yn  edrych  yn  ddyn  bach  nice  iawn, 
mwyn  a  gostyngedig  a  difalch.  Gob- 
eithio  y  bydd  efe  yn  fendith  i*r  eg- 
Iwysi,  a'r  eglwysi  yn  fendith  iddo  yn- 
tau,  ac  y  bydd  y  fecban  yn  myned  yn 
fil,  a'r  wael  yn  genedl  gref,  o  dan  ei 
weinidogaeth — Duw  yn  cael  ei  ogon- 
eddu  a  phechaduriaid  lawer  yn  cael  eu 
hachub  i  fywyd  tragywyddol. 

Yr  eiddoch  mewn  cariad, 

Meredith  Evans. 

Tach.  8,  1881. 


Cydnabyddiaeth  Ddiolchgar. 

Dymunwn  fel  teulu  gyflwyno  ein  di- 
olchgarwch  puraf  a  gwirioneddolaf  i'r 
eglwys  a'r  gwrandawyr,  a  chyfeillion 
eraiU,  am  eu  haelfrydedd  tuag  atora. 
Ond  yn  benaf  derbynied   Mrs.  Daniel 


Thomas  ein  diolchgarwch  am  y  ^22  a 
gawsom  ganddi,  a  Mrs.  Willîam  Da- 
vies,  (gynt  o  Johnstown,  Pa.),  am  y 
;f  46  a  gawsom  drwy  ei  gweithgarwch ; 
hefyd  rhoddion  gwerthfawr  eraill  a 
roddodd  yn  bersonol,  megys  stovey  &c, 
Yr  eiddoch  yn  serchog, 

James  F.  Richards. 
Newburgh.  O. 


Cyfarfod  Tbi-Misol 

Bedyddwyr  Cymreig  Ohio  a  GorlleW' 
inbarih  Pennsylvania. 

Cynelir  y  cyfarfod  uchod  yn  Girard, 
Ohio,  Rhagfyr  10,  11,  1881.  Dymun- 
ir  ar  weinidogion  y  cylch  a'r  cenadon 
fod  yn  bresenol.  Bwriadir  cynal  y 
cyfarfod  n^s  Sabboth  i  ymddyddan  am 
y  moddion  mwyaf  eífeithiol  i  gael  di- 
wygiad  crefyddol  yn  ein  plith.  Agor- 
ir  y  cyfarfod  trwy  anerchiad  ar  y  pwnc 
gan  y  brawd  Ll.  Rees. 

Thos.  Thomas,  Ysgr. 


BEDYDDIWYD— 

Nanticohe^  Fa. — Prydnawn  Sabboth, 
Tachwedd  6ed,  yn  ngwydd  tyrfa  luos- 
og  o  edrychwyr,  bedyddiodd  ein  parch- 
us  weinidog,  Mr.  Davies,  un  brawd  ar 
broffes  o'i  íîydd  yn  Mab  Duw.  Mae 
eraiU  eto  yn  aros  am  yr  un  fraint.  Di- 
olchwn  i  Dduw  am  fendithio  llafur  ein 
brawd,  ac  adfywio  ei  waith  yn  ein  plith. 
— Aelod, 

Boreu  Sabboth,  Tach.  6ed,  yn  Clay 
Co.,  lowa,  bedyddiwyd  dau,  sef  gwr  a 
gwraig,  y  ddau  wedi  bod  amryw  flyn- 
yddau  yn  aelodau  gyda  y  T.  C,  a'r 
brawd  yn  bregethwr  yn  y  cyfundeb 
hwnw.  Hefyd  y  dydd  lau  blaenorol 
derbyniwyd  tri  trwy  lyth)rr,  ac  adfer- 
wyd  un.  Mae  yr  achos  goreu  yn  gwisgo 
agwedd  lewyrchus  yn  y  lle  hwn  yn  bre- 
senol,  amryw  aelodau  parchus  yn  dy- 
fod  o  leoedd  eraill  i  fyw  i*r  ardal,  tra 
mae  nifer  o'r  hen  ardalyddion  oeddynt 
bell  yn  dod  yn  agos. 

Boreu  Sabboth,  Tach.  20,  1881,  yn 
Ashland,  Pa.,  bedyddiwyd  dwy  chwaer 
ieuainc  ar  broffes   o'u  ffydd    yn  Mab 


Digitized 


byGoogle 


tS6 


Hanesian  öarirefoL 


[Rhagfyr, 


Duw,  )m  ol  rhcol  y  Testament  Newydd, 
gan  y  Pìarch.  Jeremiah  Grííiìths. 


PRIODWYD— 


Medi  27,  yn  ProYÌdence,  Pa.,  gan  y  Parcb. 
J.  P.  Harrìs,  John  Thomas  Morgan  a  Mary 
Owens,  oU  o  ProYÌdence. 

Cym  henaid  'rwy'n  dymuno — i*r  ddau  hyn 
Yr  hedd  a*u  cysnro, 
Ac  hir  iechyd  yn  fywyd  fo 
I'w  llesiant  yn  ymarllwyso. 

lEÜAN  DDU. 

Hyd.  II,  yn  Providence,  Pa.,  gan  y  Parch. 
J.  P.  Harrís,  Thos.  M.  Lewis  a  Catheríne  Mor- 
gans,  ill  dau  o  Providence. 

Thomas  M.  Lewis  ddewisodd— ei  fûn, 
A'r  feinwen  bríododd ; 
lach  a  hoenus  y  cychwynodd 
Yn  ferth  î  fyw  wrth  ei  fodd. 

IKUAN  DdU. 

Tachwedd  11,  yn  ProvideDce,  Pa.,  gan  y 
Parch.  J.  P.  Harrís,  John  T.  Uewelyn  a  Mrs. 
Jane  Alexander,  oll  o  Providence. 

Bellach  dedwyddach  y  dyn— o'i  uno, 
A  Jane  i  hwylio  ei  John  Llewelyn. 

Tachwedd  2,  yn  nhy  Mr.  Samuel  Morgans, 
Merthyr  Fach,  ger  Mineral  Ridge,  Ohio,  gan 
y  Parch.  J.  W.  James,  Mr.  Charles  £.  Cariher, 
o  gymydogaeth  Yonngstown,  a  Miss  Mattíe 
Richards,  o  Merthyr  Fach.  Wedi  gwledda 
oddiar  fwrdd  llawn  a  hynod  flasus  Mrs.  Mor- 
gana,  ymadawodd  pawb  am  eu  cartrefi  Treul- 
iwyd  prydnawn  a  rhan  o  noswaith  yn  dded- 
wydd. 

Medi  7,  1881,  yn  Freedom,  Swydd  Cat- 
taraugurf,  N.  Y.,  ỳn  nhy  rhieni  y  briodasfercb, 
sef  Mr.  Thomas  Davies  a'i  bríod,  gan  y  Parch. 
W.  M.  Evans,  Mr.  Albert  M.  Bainett,  a  Miss 
LiUie  A.  Davis.  Yr  oedd  bwrdd  llawn  o 
ddanteithion  amrywiol  wedi  ei  ddarparu  gan 
Mrs.  Davies  erbyn  yr  amgylchiad.  Aeth  y 
pftr  ieuanc  tna  Bufialo  a  Springville  i  dreulio 
en  **mis  mêl." 

Medi  27,  1881,  yn  Freedom,  Swydd  Cat- 
taugus,  N.  Y.,  gan  y  Parch.  W.  M.  Evans,  yn 
ei  dy  ei  hun,  Mr.  WiUiam  Higgins  a  Miss 
Maggie  A.  Morgan. 

Tachwedd  i,  i88i,yn  Freedom,  Swydd  Cat- 
taran^s,  N.  Y.,  gan  y  Parch.  W.  M.  Evans, 
yn  ei  dy  ei  hun,  Mr.  John  Higgins  a  Miss 
Hannah  L.  Morgan.  Boed  nawdd  y  Goruch- 
af  amynt  oll. 

Hydref  19,  1881,  yn  Freedom,  Swydd  Cat- 
taraugns,  N.  Y.,  yn  nhy  rhieni  y  bnodasferch, 
sef  Mr._John  P.  Williams  a'i  bríod,  gan  y 
Parch.  W.  M.  Evans,  Mr.  Hngh  Owens  a 
Miss  Jennie  A.  WiUiams. 

Yr  oedd  nifer  y  gwahoddedigion  i*r  bríodas 


hoo  yn  dra  Unosog,  a  chafwyd  amser  da,  a 
gwledd  deilwng  o'r  angylchiad.  Aetfa  y  pâr 
ieuanc  am  dro  i  Utica,  South  Trenton  a  Rem- 
sen,  a  chawsant  dderbyniad  urddasol  a  gwres* 
og  yn  mhob  man  y  buont.  Deallwn  iddynt 
gael  eu  hanrhegu  ag  amnrw  roddion  gw«rth- 
fawr,     Boed  bendith  y  Nefoedd  i  aros  arnynt. 

BU  FARW— 

MR.  J.   J.    DAYIES,  HYDE  PARK,   PA. 

Cyhoedda  Uais  oV  nef  fod  co&dwriaeth  j 
cyfiawn  yn  fendigedig,  ac  un  o  gofnodiadan  j 
gwiríonedd  dwyfol  yw,  "  Gwyn  fyd  y  m^rw, 
y  rhai  sydd  yn  marw  yn  yr  Arglwydd."  Teim- 
la  y  Crístion  lawer  o  foddlonrwydd  meddwi 
yn  adlewyrchiad  bywyd,  marwolaeth,  a  gwyn- 
fydedigrwydd  ei  gyfaiU,  yr  hwn  a  rodiodd 
gyda  Duw»  ac  a  fii  farw  yn  yr  Arglwydd.  Mae 
dyffryn  galar,  y  Uynoedd  Uawnion  a  gwledd- 
oedd  Seion  yn  ddelweddau  byw  yn  ymgyfodi 
o  flaen  y  meddwl,  ac  yn  ein  gallnogi  i  gann  : 

**  Yn  y  dyffryn  ty wyll,  garw, 

Ffydd  iV  lan  a'u  daliodd  hwy, 
Mae*r  addewid  lawn  i  minau, 
Pa*m  yr  ofha  fenaid  mwy  ?'* 

Ganwyd  John  J.  Davies  Awst  i^eg,  yn  J 
flwyddyn  1808.  Mab  ydoedd  i  John  a  Mar» 
garet  Davies,  o  blwyf  Llanewydd,  Sir  G«er- 
fyrddin,  D.  C,  ac  efe  oedd  yr  hynaf  o  chwech 

0  blant.  Y  mae  genym  seilian  da  i  greda 
fod  gwrthddrych  ein  coffa  wedi  cael  dygiad 
da  i  fyny,  wedi  cael  addysg  grefyddol  a  moo»- 

01  yn  foreu  ar  yr  aelwyd,  cyngori^n  bnddMl 
ac  esiamplau  da,  gan  fod  ei  dad  a*i  fam  jn 
ganlynwyr  lesu  Grist,  a*i  dad  yn  flaenor  fljdd- 
lawn  yn  eglwys  y  Bedyddwyr  ar  heol  y  Príor, 
yn  Nghaerfyrddin.  Treuliodd  ei  ddyddÌMi 
bachgenaidd  mewn  gwasanaeth  yn  mhliâi 
amaethv  yr  ei  fro  enedigol.  Ho&i  a  myn» 
ychai  John  Davies  y  moddion  crefyddol  er  yn 
ieuanc,  ac  yn  y  flwyddyn  1833  bedyddiwyd  ef 
ar  broffes  o'i  ffydd  yn  Mab  Duw  gan  y  diw- 
eddar  Barch.  Rees  Gibbon,  a  derbyniwyd  ef 
yn  aelod  o  eglwys  y  Tabernacl,  yn  nhref  Caer- 
fyrddin.  Yr  oedd  merch  ieuanc  brydweddol 
yn  ufttddhau  i  Ben  yr  eglwys  yr  un  Sabbodi» 
yn  yr  un  lle,  a'r  un  gweinyddwr  yn  cyd-gJaddn 
y  ddau  i  gyffelybiaeth  ei  farwolaeth  ef.  Enw 
y  ferch  oedd  Margaret  Davies,  merch  i  Mr. 
Jonathan  Davies,  Croes  y  Ceiliog,  yr  hon  yn 
1835  a  ymunodd  mewn  priodas  gyda  gwrth* 
ddrych  ein  coffa,  ac  sydd  heddyw  yn  fy w,  i 
ddwys  alaru  ar  ol  priod  ei  hieuenctyd,  wedi 
bod  yn  cyd  garío  yr  iau  am  hir  flynyddan,  a 
sicr  yw  iddi  fod  yn  ynigeledd  gymwys  iddo 
hyd  awr  y  gwahanu.  Yr  oedd  tad  Urs.  Da- 
vies  hefyd  yn  aelod  ffyddlawn,  ac  yn  ddtacon 
yn  y  Tabernacl,  ac  yn  mawrygn  gweinidog* 
aeth  yr  anfarwol  Gibbon.  Un  o'r  meddylwyr 
blaeoaf  yn  ei  oes  ydoedd  Mr.  Gibbon,  a  bo 
farw  yn  ieuanc  ;  ond  mae  achos  y  Tabemacl 
yn  fyw,  ac  yn  flodeuog  heddyw. 


Digitized 


byGoogle 


i88z.] 


Haneòìon  CarirefoL 


287 


Wedi  i  Mr.  DAYÌes  bríodi,  STBmdodd  ef  a'i 
wraig  iettanc  i  íỳw  i  Lad^Iî,  yn  yr  nn  Sir,  gan 
ymaelodi  jn  Nghapel  Seion — yr  unig  gapel 
perthynol  i'r  Bedyddwyr  yn  y  Ue  y  pryd  hwnw 
— a*r  bybarch  David  Bowen  yn  bngeilio  praidd 
Dnw  yno,  yn  cael  ei  gynorthwyo  gan  yr  add* 
awol  a*r  poblogaidd  James  Spencer.  Rhoddes 
Mr.  Davies  ei  ysgwydd  dan  yr  arch  tra  bu  yn 
Llanelli ;  ond  symad  a  wnaeth  oddi  yno  i  le  a 
elwir  On]lwyn,  gerllaw  Ystrad-gynlais,  Sir 
Forganwg ;  a  chan  nad  oedd  gan  y  Bedydd- 
wyr  eglwys  yno,  rhoddasant  eu  hunain  yn  ael- 
odau  yn  Nantyffin,  Sir  Frecheiniog,  a  tfaair 
milldir  o  flFordd  ganddynt  i  fyned  o'r  Onllwyn 
i'r  Nant ;  ond  er  pelled  y  ffordd,  ni  ddarfu 
gwlaw  nac  eira,  oemi  na  gwres,  ei  rwystro  i 
u>d  yn  bresenol  yn  rghyfarfodydd  yr  eglwys. 
Yr  oedd  ei  galon  yn  Uosgi  ynddo  o  garìs^,  nes 
düa  y  rhwystran  o'i  flaen.  Un  yn  gweled  yr 
Aoweledig  ydoedd,  a'i  ymdrech  yn  y  gwaith 
yn  argraffu  gwertb  ar  ei  grefydd. 

Safodd  y  gweithfeydd  yn  nghymydogaeth 
Onllwyn,  peidiodd  olwynion  masnach  droi, 
feUy  yn  1852  yr  ydym  vn  cael  y  teulu  ar  Heol 
y  Felin,  Aberdar.  Nid  oedd  gan  y  Bedydi* 
wyr  yr  un  addoldy  yn  y  Ue  y  pryd  hwnw»  ond 
yr  oeddynt  yn  gangen  fechan  o  eglwys  Hir- 
wain,  yn  cynal  eu  cyfarfodydd  mewn  capel 
byehán  o  eiddo  y  Wesleyaid.  Cynaliai  yr  en- 
wad  hwnw  eu  moddion  yn  y  boren,  a'r  Bed- 
yddwyr  yn  yr  hwyr.  Deuai  y  Parch.  B.  Ev- 
ans,  Hirwain,  y  pryd  hwnw,  wedi  hyny  Heol 
y  Felin,  ond  yn  awr  o  Gastell  nedd,  atynt  un 
Sabboth  yn  y  mis,  i  dorí  bara  iddynt  yn 
ngweinyddiad  swper  yr  Arglwydd,  a  bu  yr 
ymdrech  i  godi  achos  yno  yn  Uwyddianus 
iawn.  Adeiladwyd  yno  gapel  helaeth  a  hardd, 
a'r  eglwys  yn  gallu  rhifo  ei  haelodau  wrth  y 
canoedd.  Na  ddiystyrer  dydd  y  pethau  bych- 
ain.  Bu  John  J.  Davies  ^m  aelod  ffyddiawn 
yn  yr  eglwys  hon,  canys  flÿddlondeb  oedd  nn 
o  nodweddion  ei  gymeríad.  Do,  gwelodd  y 
fechan  yn  fil,  a'r  wael  oedd  yn  ymgynnll  at  en 
gilydd  mewn  capel  benthyg  yn  genedl  gref. 
Ond  symudodd  y  golofn,  ac  yn  y  flwyddyn 
1869  dacw  ef  a'ì  bríod  a'r  plant  oedd  gartref, 
yn  cefnn  ar  Aberdar,  ac  ar  eu  gwlad  enedigol, 
gan  wynebu  ar  fyd  y  GorUewin,  ac  ymsefydl- 
asant  yn  Pittston,  Pa.,  lle  yr  oedd  en  plant 
henaf  wedi  eu  blaenu,  yn  bedwar  mewn  rhif- 
edi,  ac  yn  eu  croesawu  ar  eu  dyfodiad  i'w 
plith.  Ni  wnaeth  y  môr  na  newid  gwlad  yr 
un  cyfnewidiad  amo  ef— gwyddai  mai  yr  un 
ocdd  ei  Dduw  yn  y  byd  newydd,  ac  mai  jrr  un 
oedd  hawliau  crefydd  amo,  cawn  ef  yn  Pitts- 
ton  yn  ^rmafaelyd  yn  y  gwaith  fel  cynt,  lle  y 
bn  yn  ymdrechol  gyda  phob  rhan  o'r  gwaith 
drwy  ystod  ei  arosiad  yn  yr  ardal  hono;  ym- 
Iwybrai  1  Hughestown  i'r  addoliad  mor  aml  ag 
oedd  ei  nerth  yn  caniatau  iddo. 

Yn  ei  symudiad  i  Provideoce,  bn  yn  ffodus  i 
gael  anedddy  ar  bwys  y  capel,  a  hwylusdod  i 
gyrchu  i  byrth  merch  Seìon,  Ue  yr  oedd  ei 
ddewis  fan,  ac  wrth  ei  fodd  gyda'r  moddion 
yn  nhy  ei  Dad.     Yr  oedd  ei  Amen  seinber  yn 


werthfawrocach  na'r  aur ;  yr  oedd  rhywbeth 
yn  drydaool  yn  ei  waith  yn  codi  pan  yn  cael 
ei  alw  i  anerch  gorseddfainc  y  gras.  L«diai 
ei  emyn  mewn  llais  cryf,  bywiog  a  soniarus. 
Rhyw  hen  benUl  Ilawn  o  brofiad  ac  o  enaint 
nefol  fyddai  ei  ddewisiad  bob  amser,  ac  ar  ei 
ddwylin  ymadroddai  yn  groew,  yn  gryf,  yn 
bwrpasol,  a  phob  amser  yn  fyr.  Nid  dyn  aml 
ei  eirían  ydoedd.  Gwyddai  mai  nid  ag  aml- 
der  geiriau  yr  oedd  eniU  gwrandawiad.  Tr 
ydym  yn  dyst  fod  ei  ddymuniadau  yn  dda,  ac 
o'i  barodrwydd  i  gyfranu  yn  haelionus  tnag  at 
bob  achos  da;  ni  fyddai  ef  yn  ol,  gan  nad  pwy 
fyddai  yn  palln,  ac  y  mae  heddyw  yn  mwyn- 
hau  cyfoeth  y  wlad  well  gyda  phendefigion  y 
deyraas. 

Ychydig  fisoedd  cyn  ei  ymadawiad,  symud- 
odd  at  y  plant  i  Hyde  Párk.  Yr  oedd  meth- 
iant  a  henaint  wedi  ei  orddiwes — y  ty  o  glai 
wedi  ei  ergydio  yn  aml  gan  ddamweiniau  yn  y 
glofeydd ;  ond  yr  ysbryd  yn  siriol  drwy  bob 
tywydd.  Gwyddai  ef  beth  oedd  trallodion  y 
llawr — wedi  codi  teulu  Uuosog-cyfnewidiad- 
au  gweithfaol,  caledi  masnachol— beth  oedd 
gwasga  y  gwan  ;  ond  ni  achwynai  efe  yn  nydd 
y  caledi — ymddangosai  fel  yn  foddlawn  yn 
mhob  cyflwr  ;  er  mai  gwers  anhawdd  ei  dysgu 
ydyWfOnd  mae  duwioldeb  gyda  boddlonrwydd 
yn  elw  mawr.  Yn  mhob  tywydd  yr  oedd 
ganddo  fan  i  droi,  sef  at  ei  Dduw;  dyna  y 
man  yr  hofiai  yn  ei  ddyddiau  oiaf :  <*  Y  tlawd 
hwn  a  lefodd,  a'r  Arglwydd  a'i  clybu,  ac  a'i 
gwaredodd  o'i  holi  draUodau."  Do,  bu  John 
Davies  farw  mewn  ffydd,  yn  pwyso  ar  Dduw» 
a'i  lygaid  yn  gweled  yr  iachawdwríaetb.  **  Ym- 
drecHodd  ymdrech  dcg,  gorphenodd  ei  yrfa  ** 
&c.,  fel  y  sylwyd  yn  ei  bregeth  ani;laddoI.  De- 
chreuodd  ei  yrfa  gyhoeddus  yn  Nghaerfÿrddin 
er's  yn  agos  i  haner  canrif  yn  ol,  a  pharhaodd 
i  redeg  nes  cyrhaedd  Hyde  Park ;  yno  ar  ei 
Uniau  o  flaen  yr  orsedd  y  gorphenodd  ei  yrfa, 
gan  mai  dyna  y  weithred  gyhoeddus  olaf  a 
wnaeth  gyda  chrefydd.  Cyfarfod  gweddi  oedd 
yn  eglwys  Hyde  Park  y  Sul  olaf  yn  mis  Medi, 
a  galwyd  ar  ein  hanwyl  frawd  i  derfynu  y  cyf- 
arfoü,  yr  hyn  a  wnaeth  gyda  gafael  a  nerth 
mwy  nag  arferol ;  ac  wrtb  ddychweiyd  o'r  cyf- 
arfod  hwnw  gyda  ei  hoff  briod,  achwynai  ar  ei 
wendid  corphorol,  gan  ychwanegu  ei  fod  wedi 
gorfod  gwneyd  ymdrech  i  godi  oddiar  ei  lin- 
iau.  Taflodd  i  fyny  lawer  o  waed  y  noson 
hono,  a  hunodd  yn  yr  angeu  Medi  29ain. 

D&earwyd  ef  weddiUion  marwol  y  dydd 
Linn  canlynol,  yn  mynwent  Washbum  Street. 
Gwemyddwyd  yn  yr  angladd  gan  y  brawd  J. 
P.  Harris,  ProYÌdence,  yn  cael  ei  gynorthwyo 

?m  y  Parch.  L.  Lake  ( A.) ,  Hyde  Park,  a'r 
arch  D.  Rhoslyn  Davies,  Kingston  ;  a  gell- 
ir  dyweyd,  ei  ddiwedd  a  fu  yn  dangnefedd. 
Ni  fydd  ein  hanwyl  chwaer,  yr  hon  sydd 
heddyw  yn  weddw,  ond  ychydig  cyn  ei  gaa- 
lyn.  Tad  pob  dawn  íyddo  yn  gysnr  ac  yn 
ymgeledd  iddi  hyd  borth  y  bedd. 

Mae  wyth  o  blant  yn  fyw,  ac  yn  cyd  hir- 
aethn  gyda  eu  mam  ar  ol  tad  tyner  a  gofẃit. 


Digitized 


byGoogle 


38S 


Hanesion  Oartrefoh 


fRhagfjrr, 


Y  maetìt  oU  yn  7  wlad  hon  oddieithr  an  mab, 
yr  bwn  sydd  wedi  aros  yn  Heol  y  Felin,  Abcr- 
^ar.  "  Preswylydd  y  berth  **  fyddo  yn  nawdd 
iddyntolL  J.  P.  Harris. 

MR.  R.  JONES  A  MISS  ANNIE  DATIBS. 

Dau  Gorph  yn  yr  ün  7>. 

Hydref  S,  1881,  yn  Dell  Roy,  Ohio,  wedi 
tmir  wythnosogystudd  trwm,  o'r  hemorrhage  of 
4h€  hŵoelSy  bu  Sirw  Mr.  John  R.  Jones,  yn  35 
mlwydd  oed,  gan  adael  gweddw  a  thrí  o  blant, 
a'r  lleiaf  ddim  ond  mis  oed,  i  alaru  ar  ol  tad 
tyner  a  gofalus.  Ganwyd  Mr.  Jones  mewn  lle 
o'r  enw  Penycae,  ger  Ruabon,  G.  C.  Mab 
ydoedd  i  Robert  Jones,  ac  wyr  o  du  ei  dad  i'r 
diweddar  John  Jones»  o'r  lle  uchod,  ac  wyr  o 
4la  ei  fam  i'r  diweddar  Edward  Roberts,  o 
Yellow  Creelc,  lle  y  buont  am  dair  blynedd^  ac 
•wedi  hyny  yn  Irwin  Station,  Pa.,  hyd  nes  y 
<laethant  i*r  Ue  hwn,  ychydig  fisoedd  yn  ol. 
Ymddengys  i  mi  mai  gweithio  mewn  gwaith 
gwlyb,  ac  awyr  afiach,  oedd  yr  achos  decbrea- 
ol  o'i  afiechyd.  Ond  pa  beth  yw  dyn  ?  Ein 
^yddiau  ni  sydd  gynt  na  gwenol  gwehydd. 

Claddwyd  ei  weddillion  y  dydd  Llun  can* 
lynol,  sef  y  lofed,  mewn  ciaddfa  tua  thair 
milidir  i*r  gorllewin  o  Dell  Roy,  pryd  y  gwein> 
yddwyd  gan  Dr.  Yincent  a*r  Parch.  W.  F. 
Davies,  o  Nanticoke,  Pa.  Mae  Urdd  y  K.  T. 
wedi  ymddwyn  yn  anrhydeddus  at  weddw  J. 
R.  Jones. 

O,  cofia*r  weddw  diríon, 

lesu  mwyn,  lesu  mw]m, 
Yn  nghanol  gwlad  yr  estron, 

lesu  mwyn  ; 
Gwasgara*r  tew  gymylau 
Sydd  yn  dyrchafu  eu  penau, 
Mal  duon  erch  fynyddau, 

lesu  mwyn,  lesu  mwyn, 
Fel  byddo'r  daith  yn  oleu, 

lesu  mwyn. 

Hefyd,  ar  y  pfed  o  Hyd.,  yn  14  mlwydd  ac 
%  mis  oed,  bu  farw  Annie  Davies,  merch  i 
John  B.  a  Mary  Davies,  o'r  tyŷhoid  fever. 
Cafodd  gystudd  trwm.  Yr  oedd  yn  ferch  lach 
a  chref,  ac  yn  Ilawn  bywyd  a  gweithgarwch 
bob  amser.  Yr  oedd  Annie  Davies  yn  un  o 
ddeiliaid  ffyddlonaf  yi  Ysgol  SabbothoI;ac  er 
ei  bod  yn  ieuanc,  dy  wedorfd  un  wrthyf  sydd 
yn  deall  cerddoríaeth,  mai  Annie  Davies  oedd 
y  gantores  oreu  yn  Dell  Roy.  Ond  hyderwn 
-ei  bod  wedi  dechreu  y  gân  ddiddiwedd  Iddo 
Ef ;  !e,  y 

"  Gftn  am  farwol  glwy, 

Na  chlywir  diwedd  arni  mwy.** 

Ond  er  ci  hynod  rinwedd,  yr  ydym  yn  gweled 
«ad  yw  angeu  yn  arbed  hen  nac  ieuanc. 

Owych  iawn  oedd  tegwch  einioes — cyn  angeu, 
Cwyn  ing  a  diweâd  loes, 
I*w  bladur  ef,  bIodau*r  oes 
Ni  ddaliai— blin  y  dduloes.** 


Gweinyddwyd  yn  éi  hangladd  gan  Dr.  Vitt> 
oent,  Dell  Rcÿ,  a'i  hewythr,  brawd  ei  maai» 
yr  hwn  oedd  yma  ar  y  pryd,  sef  y  Farch.  W. 
F.  Davies,  Nantieoke,  Pa.  Dydd  Mawrtfa,  yr 
I  leg,  aed  a  gweddiUion  Annie  Davies  i  le  &t 
enw  Big  Spring,  ychydig  dros  dair  miUdir  i'r 
gorllewin  oddi  yma,  lle  hefyd  y  mae  gweddiU- 
ion  George  Draper  a  John  R.  Jones  yn  gor- 
wedd  yn  dawel  bron  ochr-yn  ochr. 

Er  aros  i  hir  orwedd 
O  Annie  bach  yn  y  bedd, 
Diau'r  lon  i  wlad  yr  hedd, 
A'i  geilw  hi  o'i  gwaeledd. 

Gwelîr  fod  angeu  wedi  bod  yn  gweithio  yn 
anedd-dy  John  B.  Davies  ddydd  Sadwm,  yr 
8fed,  a  dydd  Sut,  y  çfed,  sef  torí  John  R. 
Jones  yn  ei  gryfder,  ac  Anoie  Davie5  yn  de- 
chreu  perarogli.  Peth  na  welwyd  eríoéd  o'r 
b'aen  oedd  dau  gorph  ar  yr  un  pryd  yn  yr  nn 
ty  yn  Dell  Roy. 

D.  T.  Davh,  Taîd  Annie. 

MISS  MARY  ANN  RICHARD6. 

Gyda  chalon  ofidus  a  hiraethlawn  y  cymer- 
wn  y  pin  i  gofnodi  marwolaeth  y  chwaer  ien- 
anc  sydd  a'i  henw  uchod.  Hi  ydoedd  yr  ail 
ferch  i  Mr.  Abraham  Richards  a  Cecilia  ei 
wraig.  Fel  y  gwyr  Ilawer,  tua  biwyddyn  a 
haner  yn  ol,  mewn  canlyniad  i  anfiawda  dder- 
byniodd  yn  y  gwaith,  gorphenodd  ei  hanwyl 
dad  ei  yrfaddaearol ;  marwolaeth  yx  hwn  oedd 
yn  egryd  drom  i  ni  fel  eglwys,  ac  yn  goUed 
anadferadwy  i'w  deulu.  Yr  adeg  hono,  nid 
oedd  neb  yn  meddwl  y  buasai  Mary  Ann.  wrol 
a  iach  yr  olwg,  yn  teithio  y  dyffryn  du  mor 
faan  ar  ei  ol.  Byr  mewn  cydmariaeth  y  ba  ei 
chystudd,  ond  mor  drwm  fel  mai  anmhosibl  i 
gyfansoddiad  cryf  oedd  dal  ond  am  ychydig 
wythnosau.  Ei  dolur  ydoedd  tYphoíd  feuer, 
Boreu  ddydd  lau,  Hydref  26ain,  credid  ei 
hanwyl  fam  fod  gobaith  cryf  am  ei  hadferiad, 
ond  gobaith  i  gilio  yn  fuan  ydoedd,  oblegid 
tua  chanol  y  dydd  torwyd  y  gadwyn  ddiwedd- 
af  oedd  yn  ei  dal  wrth  y  ddaear,  ac  ehedodd 
ei  henaid  uwchlaw  pob  gofid  i  '*  ardal  lonydd 
yr  aur  delynau.''  Deunaw  o  flwyddi  ac  on 
mis  a  gafodd  ar  y  Ilawr;  ac  fel  eraiU,  y 
blwyddi  hyny  yn  gymysgedig  o  felus  a  chwerw, 
poen  a  llawenydd ;  ond  yn  awr,  credwn  fod  y 
poen  wedi  darfod,  ac  na  fydd  ond  Ilawenydd 
iddi  mwy.  Claddwyd  hi  y  Sul  canljnioL 
Daeth  un  o*r  torfeydd  mwyaf  a  wclwyd  yn  y 
Ue  hwn  erioed  i  hebrwng  ei  gweddiIUon  marw- 
ol  i'r  bedd.  Yn  herwydd  lod  yr  ysgrífenydd 
oddi  cartref,  gweinyddwyd  yn  y  ty,  y  capel,  ac 
ar  lan  y  bedd,  gan  yr  hybarch  frawd  Thomas 
Jones,  Wilkesbarre. 

Am  y  chwaer  ieuanc  Richards,  nid  rhwydd 
ydyw  canmol  na  son  gormod  am  ei  rhinwedd- 
au  Iluosog.  Yr  oedd  o  ran  ei  buchedd  a*i 
rhodiad  yn  un  o'r  rhai  mwyaf  dichlynaidd— 
bob  amser  yn  Uawn  serchawgrwydd  a  dymun- 
iadau  da   taag  at    bawb.     Boneddiges    oedd 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Hanesian  CarirefoL 


289 


Mary  Ann  Richards,  nid  o  berwydd  yr  hyn 
oedd  ganddi  o  bethan  y  byd  hwn,  ychydi^ 
oedd  y  rhai  hyny,  ond  yn  her¥rydd  yr  hyn  o 
sylweddion  byd  arall  ydoedd  wedi  dynu  at, 
a'n  gwneyd  yn  rhan  o  honi  ei  hun.  Bedydd- 
iwyd  hi  pan  tua  13  oed,  gan  y  Parch.  J.  P. 
Harris,  Proridenoe  yn  awr,  ond  Nanticoke  y 
pryd  hwnw.  Yn  ystod  ei  gyrfa  grefyddol,  bu 
yn  agored  i  lawer  iawn  o  demtaaiynau,  fel  pob 
dyn  a  dynes  ieuanc  arall ;  ond  er  yr  oll,  bu  ei 
gwisg  heb  ei  llychwino,  a*i  gyrfa  yn  hollol 
ddifwlch  ;  ac  o  ran  ei  thebygolrwydd  i*r  lesu, 
yr  ocdd  yn  amlwg  yn  dyfod  fwy-fwy  ar  ei 
ddelw  bob  dydd.  Tystiolaeth  pawb  yw  a  fu 
gyda  hi  y  dyddiau  olaf  y  bu  byw,  na  welsant 
neb  yn  myned  i  lawr  i'r  dyffryn  tywyll  yn  fwy 
diofn.  Byddai  yn  canu,  diolch,  a  gweddio  bob 
yn  ail.  Crist  a'i  groes  oedd  ei  phenaf  gysur. 
Canai  gydag  awyddfryd  a  nwyf,  y  geiriau 
hyny,  **Gad  i'm  deimloawel  o  Galfaria  fryn.*' 
Ymawyddai,  p^ellid  meddwl,  am  olwg  gyflawn 
ar  ei  hetifeddiaeth,  a  thorai  i  ganu,  "  >Vhen  I 
can  read  my  title  clear/'  &c.,  nes  byddai 
pawb  yn  y  ty  yn  anghofio  eu  hunain  yn  Ilwyr. 
Yn  ystod  ei  holl  glefyd,  ni  ddangosodd  yr 
amheuaech  lleiaf  am  ddiogelwch  ei  chyflwr. 
Baich  y  gweddian  Iluosog  a  ofynodd  oedd,  am 
i  Dduw  fendithío  yr  eglwys,  y  gweinidog,  yr 
Ysgol  Sul,  ei  hun,  ei  chwiorydd,  a*i  chyd- 
gyfoedion.  Yr  oedd  Mary  Ann  wedi  gofalu 
mewn  pryd  am  ei  henaid»  fel  nad  oedd  eisiau 
gwylitio  o  gwbl  pan  ddaeth  angau.  Dìgon 
gwir,  yn  ddiameu,  yr  hyn  ddywedodd  dynes 
ieuanc  yn  ymyl  ei  harch  ddydd  ei  hangladd, 
pan  ddywedodd  dynes  arall  yn  dostnriol  am 
dani  wrth  cdrych  ar  ei  gwyneb  gweiw,  *•  Poor 
Mary  Ann.''  ««  No,"  meddai  hono,  "she  is 
not  poor,  she  is  rich."  lê,  a  mwy  cyloethog 
nas  gallwn  ni  yn  awr  amgyffred.  Efelychir  hi 
gan  ei  chwiorydd  sydd  ar  ol,  a'i  chydgyfoed- 
lon  oll.  Nawdd  Duw  a  fyddo  ar  ei  mam 
weddw  a  galarus,  ac  amddiffyn  y  nef  fyddo  ar 
y  perthynasau  oll.— íF.  F.  D,^  NanHcohe^  Pa, 

MR.   DAVID  DAYIES. 

Medi  9,  1881,  yn  24  oed,  David  Dayies, 
South  Chicago.  Dyoddefodd  gystudd  byr  o'r 
typhoid fever.  Ganwyd  Mr.  Davies  yn  Dow- 
lais,  yn  y  flwyddyn  1857.  Mab  ydoedd  i 
Jamcs  Davies,  Pattemmaker.  Ymadawodd 
ein  cyfaill  a  gwlad  ei  enedigaeth  yn  niwedd 
Mai  diweddaf,  a  daeth  i'r  Ile  hwn  i  aros  at  ei 
chwaer  a'i  frawd  yn-nghyfraith,  y  rhai  fn  yn 
dyner  lawn  o  hono  yn  ystod  ei  gystudd.  Nid 
oedd  yn  grefyddol,  Yr  oedd  yn  hoff  o  fodd- 
ion  gras,  yn  facbgen  o  gymeriad  moesol  da. 
Yr  ych/dig  amser  y  bu  yma  gwnaeth  lawer  o 
gyfeillion  iddo  ei  hun.  Ar  yr  iicg,  ymgynull- 
odd  torf  luosog  o  Gymry,  ac  eraill ,  i  ddangos 
parch  i'r  hyn  oedd  farwol  o  hono.  Cyn  codi 
o*r  ty,  darllenwyd  rhan  o  air  Duw,  ac  anerch- 
wyd  gorsedd  gras  gan  yr  ysgrifenydd.  Wedi 
cyrhaedd  y  capel  Ile  mae  y  Cymry  yn  arfer 
addoli,  pregethwyd  gan  y  brawd  Samuel  J. 
Basseît  yn  darawiadol  iawn  oddiar  y  geirìan 


hyny  yn  2  Samuel  12  :  23.  Oaddwyd  ef  y» 
ochr  ei  frawd  yn  Oakwood  Cemetery,  gan 
hyderu  y  cyfyd  i  fwynhau  cymdeithas  lesu. 
Yr  Arglwydd  fyddo  yn  nodded  i'w  dad  oed 
ranus  yn  Nghymru,  a'r  perthynasau  oll.  ^E, 
y,  yoms, 

GERTRUDB  MORGAN. 

Yn  Thomastown,  O.,  Tachwedd  I2fed,  y» 
2  flwydd,  3  mis  a  5  diwmod  oed,  Gertrude, 
merch  y  Parch.  Thomas  P.  Morgan,  M.  A.,  a'i 
briod.  Cafodd  gystudd  blin  a  phoenus  am  hir 
amser.  Claddwyd  *  ei  chorph  y  dydd  Llnn 
canl^mol,  yn  mynwent  East  Alcron.  Cymer- 
wyd  rhan  yn  y  gwasanaeth  crefyddoí  gan 
Thos.  H.  Morris,  a'r  Parchn.  Lewis  (A.), 
Thomastown,  a  J.  F.  Richards,  Newburgh. 
Ychydig  dros  ddau  fis  yn  ol  claddwyd  mam 
ein  hanwyl  frawd.  Boed  nawdd  y  nef  ar  y 
teuln  galarus. — Brawä, 

MR.    DANIRL  REBS. 

Medi  3oain,  yn  Aspinwall,  Neb.,  o'r  m- 
Jlammaiion  ofthe  àowels,  bu  farw  Mr.  Daniel 
Rees.  Gkinwyd  ef  yn  mhlwyf  Llandndoch,  sir 
Benfro.  Bedyddiwyd  ef  gan  y  Parch.  Steph^D 
Edwards,  Rhymni.  Preswyiiai  y  pryd  hwnw 
yn  Rhymni,  ac  ni  ymadawodd  nes  dod  i'r 
America.  Bu  yn  aelod  yn  Pittsburgh  gyda 
y  Parch.  Wm.  Owens,  amryw  flynyddau.  Bu 
yn  byw  yn  Fountainelle,  îowa,  dair  blynedd. 
Wedi  hyny,  symudodd  i  Aspinwall,  Neb.,  yno 
y  bu  fyw  bedair  blynedd,  pan  ddaeth  y  di- 
wedd  yn  66  mlwydd  oed.  Gweinyddwyd  yn 
yr  angladd  gan  y  Parch.  B.  F.  Lowell.  Cladd- 
wyd  ef  yn  Praire  Union  yn  ymyl  capel  y  Bed- 
yddwyr.  Mae  iddo  ferch,  Mrs.  D.  F.  Thom- 
as,  yn  aros  ar  ei  ol ;  hefyd  brawd  a  chwaer  yn 
Califoria.  Bn  farw  ei  wraig  yn  Rhymni 
oddeutu  14  mlynedd  yn  ol.  Tystiolaethir  gan 
ei  gydnabod  fod  iddo  galon  dda,  rwydd,  yn 
hynod  o  onest,  yn  haelionus  at  achosion  da, 
ac  iddo  air  da  gan  bawb,  a  chan  y  gwirionedd 
ei  hun. — Bratíd, 

MRS.  THOS.  G.    PARRY. 

Medi  I2fed,  yn  Beacon,  lowa,  bufarw  Mrs* 
Thos.  G.  Parry,  yn  57  mlwydd  ac  8  mis  oed. 
Daethai  i'r  wlad  hon  o  Blaenafon  36  mlynedd 
yn  ol.  Ba  ef  a'i  deulu  fyw  am  beth  amser  yn 
Summit  Hill,  Pa.,  oddiyno  aeth  i  Califoraia,  Ile 
y  bu  am  oddeutu  pedair  blynedd.  Bedydd- 
iwyd  ef  yn  Blaenafon  gan  weinidog  y  Ile. 
Mae  iddo  weddw  a  phump  o  blant  i  hiraethu 
am  dano.  O  ran  ei  gymeriad,  ystyrid  ef  yn 
ddyn  gonest,  geirwir,  plaen,  efallai  yn  rhy 
blaen  ar  ei  les  Claddwyd  ef  yn  nghladdfa 
Beacon.  Gweinyddwyd  yn  deimladwy  ar  yr 
achlysurgan  y  Parch.  Mr.  Simmons,  gwein- 
idog  y  Bedyddwyr  yn  Os^oolosa. — Cyfcill 

MRS.  SARAH  JONES. 

Medi  18, 1881,  yn  Plymouth,  Pa.,  bu  farw 
Mrs.  Sarah  Jones,  anwyl  briod  Mr.  John  L. 
Jones,  wedi  byr,  ond  trwm  gystudd,  yn  j  ift' 
pAoiä  fever. 


Digitized 


byGoogle 


jço 


Nûdẁno'rHen  Wlad. 


IRhagfyr, 


Yr  oedd  Mn.  Jones  711  fercb  i  Antbony  ac 
Elizabeth  Príce,  Treorlcef.  Ganwyd  gwrth- 
ddrych  y  cofiant  hwn  yn  Pen-y  yard,  Plymonth, 
Merthyr,  D.  C,  Medi  17,  1860  Bedyddiwyd 
hi  pan  yn  14  míwydd  oed,  sef  Medi  5, 1874, 
yn  Noddfa,  Treorkey,  ffan  y  Parch  William 
Morrís,  gweinidog  y  Ile  hwnw,  a  da  genyf 
ddweyd,  iddi  ymlynu  yn  ddifwlch  yn  ei  phro- 
ffes  hyd  ei  bedd. 

Ymfudodd  i'r  wlad  hon  Ebrill  12,  1880,  ac 
ar  y  26ain  o'r  un  mis  ymunodd  mewn  glân 
briodas  gyda  John  L.  Jones,  o  flaen  y  Parch 
D.  Rhys  Jones,  gweinidog  y  Bedyddwyr,  yn 
ei  dy  ei  hun,  yn  y  lle  hwn. 

Gwnaetb  y  chwaer  hon  ddefnydd  príodol  o 
gyngor  y  gwr  doeth,  sef,  '*  Cofia  yn  awr  dy 
Oreawdwr  yn  nyddiau  dy  ieuenctyd/'  oblegid 
ymunodd  ä  chrefydd  yr  Arglwydd  lesu  yn 
moreu  ei  hoes;  a  hyfryd  yw  gallu  dwyn  tystiol- 
aeth  i'w  bywyd  diargyhoedd  yn  ei  wasanaeth 
tra  yn  cartrefu  gyda  ni;  ac  yr  oedd  ei  Uythyr 
cymeradwyaeth  o'r  Hen  Wlad  yn  dwyn  tyst 
iolaeth  i'w  bywyd  gwir  grefyddoL  tra  yn  aros 
yno. 

Yr  oedd  yn  ddynes  serchog  a  thawel,  yn 
wraig  dyner,  a  chymydoges  garedig,  yn  hawl- 
io  parch  gan  bawb  o*i  hamgylch.  Yn  ei  hym- 
wneyd  â  phethau  crefyddol,  byddai  yn  rheol 
aidd  yn  y  cyfarfodydd,  ac  yn  fiÿddìawn  i*w 
hymrwymiadau  yn  mhob  cysylUiad.  Yr  oedd 
yn  aelod  o'r  Ysgol  Sul,  a  gwasanaethai  yn 
fiyddlawn  fel  athrawes,  a  phob  amser  byddai 
ei  dosbarth  yn  hoff  iawn  o  honi.  Yr  oedd 
wedi  gwneyd  defnydd  o  fanteision  yr  Ysgol 
Sul  ei  hun,  oblegid  darllenai  yn  dda.  Yr  oedd 
bob  amser  hefÿd  yn  ufudd,  serchog  ac  jrmeg- 
niol  yn  cyfranu  yr  un  bendithion  i*r  ieuenctyd 
a  osodid  o  dan  ei  gofal.  Yn  yr  eglwys  yr 
oedd  yr  un  mor  ymroddgar  i  wneyd  ei  rhan. 
Credwyf  mai  y  gwaith  diweddaf  a  gyflawnodd 
o'i  "  Ilafttrus  garíad  '*  oedd  glanhau  y  capel. 
Beth  bynag  a  gymerai  hi  arnì  i*w  wneyd, 
^nai  hyny  ^m  llawen,  ac  heb  rwgnach. 

Nid  oedd  Mrs,  Jones  yn  mwynhau  iechyd 
da  er's  tipyn,  felly  yn  dra  agored  i  gael  anwyd; 
ond  bu  y  dwymyn  ffyruig  diweddaf  yn  drech 
na  gallu  meddygol,  a  thorwyd  hi  i  lawr  yn 
mlodau  ei  dyddiau,  ac  yn  ngfaîanol  ei  defnydd- 
ioldeb.  Ymadawodd  â*r  fuchedd  hon  pan  ond 
21  mlwydd  o*i  hoedran,  a  gadawodd  dystiol- 
aeth  fod  y  cyfnewidiad  er  gwell — ei  bod  wedi 
myned  oddiwrth  ei  *•  gwaith  at  ei  gwobr.** 

Medi  2ofed,  ymgynnllodd  tyrfa  o'i  chydna- 
bod  i  weini  y  gymwynas  olaf  i*w  rhan  farwol. 
O  herwydd  afiechyd  ein  gweinidog,  gweinydd» 
odd  y  Parch.  John  P.  Bvans  (A.),  o  Wiscon- 
sin ;  darllenodd  a  gweddiodd  yn  y  ty,  a  phreg- 
ethodd  yn  y  capel.  Claddwyd  hi  yn  mynwent 
y  lle  hwn,  Heddwch  fyddo  i*w  llwch  hyd  y 
dydd  mawr  diweddaf,  a  bendith  y  Nefoedd 
fyddo  ar  ei  phriod  yn  ei  drallod,  aM  pherthyn- 
asau  galarus  yn  yr  Hcn  Wlad. 

Pbthr  Robxkts. 

♦^^♦Dynittnir  ar  Seren  Cymru  godi  yr  nchod. 


NODION  O'»  «HEN  WLAD." 


— Y  mae  Shah  Persia  yn  bwriadu  talu 
ymweliad  arall  â  Lloegr  yn  ystod  y 
gwanwyn  nesaf. 

— Cyrhaeddodd  tysteb  yr  hybarch 
Ddr.  Price,  Aberdar,  y  swm  hardd  o 
602  o  bunau.  Bwriada  yr  Iforiaid  gyf- 
Iwyno  iddo  dysteb  yn  mhen  ychydig. 

— Hydref  yr  ail,  cymerodd  terfysg 
arswydus  le  yn  Sheffield.  Yr  oedd  ad- 
ran  o'r  SaìvaHon  Army  yn  gorymdeith- 
io  ar  yr  ystryd,  gyda  eu  baneri  yn 
chwifío,  pan  y  daeth  benyw  yn  mlaen 
gan  fygwth  ymosodiad  ar  yr  arwein- 
ydd  gydag  ysgubell.  Cymerodd  ys- 
garmes  le,  pan  y  daeth  yn  nghyd  dyrÊi 
fawr  o  bobl ;  a'r  canlyniad  fu  i  fíntai  o 
raughs  y  dref  ymosod  ar  yr  adran ;  tor- 
asant  eu  baneri,  a  churasant  y  cadben 
yn  ddidrugaredd.  Nîweìdiwyd  eraiU 
)m  ddrwgy  a  bu  yno  gythrwfl  mawr  am 
fwy  nag  awr  o  amser. 

— Y  mae  Llywodraeth  Ffrainc  wcdi 
anfon  tua  10,000  yn  ychwaneg  o  filwyr 
i  Tunis,  fel  y  byddo  yn  y  wlad  hono 
dros  50,000  o  wyr  cyfaddas  i  ymladd, 
tra  y  mae  y  Llywodraeth  wedi  gor- 
chymyn  i  M.  Roustan,  y  dirprwywr 
Ffrengig  yn  Tunis,  ddychwelyd  yno 
yn  ddioed  i  gario  alían  yr  ymgyrch. 

— Dywedir  fod  pob  lle  i  ofni  y  bydd 
i  fynydd  arall  gwyrapoj  yn  Switzerland. 
Dywedir  fod  Roth-horn  i'w  weled  yn 
symud. 

— ^Yn  ol  pellebyr  o  Calcutta,  y  mae 
cynwrf  difrifol  wedi  tori  allan  rhwng 
yr  Hindwaid  a'r  Mahometaniaid  yn 
Moulton.  Ymddengys  mai  teimlad 
crefyddol  yw  )rr  achos.  Y  mae  Uawer 
o  demlau  Hindwaidd  a  Mahometan- 
aidd  wedi  eu  Uosgi. 

— Hysbysir  fod  Mr.  Henry  Richard, 
A.  S.,  wedi  jnngymeryd  â  chyfansoddi 
cofíant  i'r  diweddar  Mr.  Edward  Miall. 

— Yn  mhlith  yr  ymgeiswyr  Uwydd- 
ianus  yn  yr  arholiad  diweddar  am  Màf' 
riculaiion  yn  Mhrîf  Ysgol  Llundain,  yr 
oedd  dau  o  fyfyrwyr  Pontypool,  sef  D. 
M.  Davìes  a  Joseph  Davies.    Pasîodd 


Digitized 


byGoogle 


i88i.] 


Nodim  CyŷredinoL 


291 


y  ddau  yn  yfirst  dimsian,  Da  genym 
ddeall  y  gall  yr  athrofa  hon  droi  allan 
^rsgolheigion  mor  addfed,  yn  gystal  a 
phregethw)rr  da  a  derbjmiol. 

— Mae  arch  o  gareg  wedi  ei  dargan- 
fod  5m  eglwys  Matheme,  ger  Chepstow, 
yr  hon  sydd  1,200  n»lwydd  oed.  Cyn- 
wysa  weddillion  Theoderic,  brenin  Mor- 
ganwg.  Ymddengys  i'r  eglwys  gael  ei 
chodi  gan  Maurice,  ei  fab,  er  cof  am  ei 
dad,  yr  hwn  a  fu  farw  o  glwyfau  a  dder- 
byniodd  mewn  rhyfel  â'r  Saxoniaid  yn 
Teutem,  jm  y  fl.  600. 

— Ymddengys  fod  Eugenie,  cyn-Ym- 
erodres  Ffrainc,  mewn  cyflwr  tra  anny- 
munol  o  ran  ei  meddwl.  Bjrth  er  mar- 
wolaeth  ei  mab,  y  mae  fel  pe  wedi  tori 
eî  chalon.  Efe  oedd  gobaith  ei  byw- 
yd ;  a  chredai  y  byddai  iddo,  ryw  ddiwr- 
nod,  esgyn  goisedd  Ymerodrol  Ffrainc. 
Y  mae  ei  holl  obeithion  )m  awr  wedi 
difianu.  Treulia  y  rhan  fwyaf  o'i  ham- 
aer  mewn  unigedd,  a  hyny  mewn  ystaf- 
ell  dywell.  Y  mae  ei  chjmysgaeth, 
íòdd  bynag,  yn  helaeth,  gan  eî  bod  yn 
werth,  o  leiaf,  ^250,000  y  flwyddyn. 

—  Yr  oedd  parotoadau  ar  raddeg 
eang  wedi  eu  gwneyd  yn  Abertawe  gyf- 
erbyn  ag  ymweliad  Ty wysog  a  Thywjrs- 
oges  Cymru  â'r  dref,  ar  yr  achl)rsur  o 
agoriad  y  dociau  newyddion,  ddechreu 
y  mis  diweddaf,  pryd  y  cafwyd  amser 
ardderchog. 

— Dywedir  fod  Lloegr  a  Ffrainc  wedi 
dyfod  i  gyd-ddealldwriaeth  ar  y  pwnc 
o  roi  terfyn  ar  y  gaethfasnach  sydd  yn 
cael  ei  chario  jtì  mlaen  yn  gartrefol  yn 
yr  Aipht.  Bodola  caechwasiaeth  rhwng 
teulttoedd ;  eithr  ni  atgludir  caethion 
tramor  i'r  íarchnad,  canys  y  mae  hyny 
yn  anmhosibl  yn  awr.  Dywedodd  larll 
Granville,  y  dydd  o'r  bláen,  wrth  y 
G^m^ideithas  Wrthgaethiwol,  fod  yWyw- 
odraeth  am  awdurdodi  y  Trafnoddw^r 
yn  yr  Aipht  i  deithio  trwy  y  wlad  i  atal 
caethwasiaeth.  Glanclydan. 


NEWYDDION  CYFFREDINOL. 


.— Cyrhaeddodd  Lionel  Sackvỳne  West»  y 
|[weinidûg  Prydeinig  newydd,  i  Philadelphia 
o  LiverpooI,  ar  yr  ail  o'r  mÌB  diweddaf. 
Gwnaed  parotoadau  i  roddi  croesawiad  príod* 
<A  iddo,  y  rhai  a  garìwyd  allan  yn  Uwyddianof . 


— Yn  ngorymdaith  y  Lord  Mayor  yn  Llun- 
dain  ar  y  gfed  o'r  mis  diweddaf,  cariwyd  y 
faner  Americanaidd  dan  warchodaeth  guarä 
0/  Aônvr,  a  blaenorid  hi  gan  seindorf  yn 
chwarea  y  •*  Star  Spangled  Banner/'  &c.  CÍf- 
archwyd  y  faner  yn  gynredinol  gyda  banlleáia 
a  chnro  dwylaw,  a  chwyfid  canoedd  o  faneri 
Amerlcanaidd  drwy  y  ddinas.  Hyn  oìl  fel 
amlygiad  o  werthfawrogiad  gorchymyn  moes- 
gar  yr  Arlywydd  Arthur  i'r  fyddin  a*r  Ilynges 
Amerícanaidd  gyfarch  y  faner  Brydeinig  ar 
derfyniad  y  dathliad  diweddar  yn  Ýorlctown. 
Hir  y  parhaed  teimladau  da  rhwng  y  ddwy 
Iywodraeth  alluocaf  a  mwyaf  gwareiddiedig  a 
Christionogol  dan  haul  y  nefoedd  er  eu  holl 
anmherflfeithderau. 

—  Mae  carchsu'iad  Pamell  a'i  gymdeithion, 
yn  nghyda  darostyngiad  y  Cyngrtûr  Tirol, 
wedi  achosi  cyfnewidiad  er  gwell  yn  yr  Iwerdd- 
on.  Mae  arwyddion  yn  bresenol  y  bydd  yr 
Ynys  Werdd  cyn  hir  mor  heddychol  a  rhyw 
ran  arall  o'r  byd.  Mae  y  clerigwyr  uchaf  yn 
condemnio  yn  hyf  athrawiaethau  y  Cyngreir- 
wyr  Tirol,  ac  yn  rhybuddio  y  bobl  rhag  cym- 
eryd  eu  harwain  gan  arweinwyr  gan. 

— Dechreuwyd  prawf  Guiteau  ddydd  Llun, 
y  I4eg  o*r  mis  diweddaf .  Dywedir  fod  cyf- 
reithwyr  Llundain  yn  cymeryd  dyddordeb 
mawr  yn  y  case.  Ddydd  Sadwm,  y  içeg,  fel 
yr  oedd  y  carcharor  yn  cael  ei  ddwyn  o  lys  y 
prawf  yn  ol  i'r  carchar,  saethwyd  ato  gan  ddyn 
o'r  enw  Jones,  ond  ni-  wnaeth  y  belen  ond 
crafu  ychydig  ar  ei  arddwrn.    Daliwyd  Jones. 

— Dywedai  Daniel  Grant,  aelod  rhyddfryd- 
ol  o  Barliament  Lloegr,  tra  yn  areithio  yn 
ddiweddar  mewn  cyfarfod  llnosog,  er  ei  fod  ef 
ei  hun  yn  foddlon  i'r  sefyllfa  boliticaidd  bres« 
enol,  eto  fod  y  meddwl  cynyddol  yn  Lloegr 
yn  gogwyddo  at  weriniaeth.  (Cymeradwyaeth 
fawr.) 

— -Planwyd  derwen  yn  Cypress  Hill  Ceme- 
tery  er  coíTadwriaeth  am  James  A.  Garfîeld,  y 
dydd  o'r  blaen,  gan  gymdeithas  o  Germaniaid. 
Cerddodd  deuddeg  cant  o  bersonau»gydasein- 
dorf,  i'r  fynwent.  Traddodwyd  araeth,  plan- 
wyd  y  dderwen  gyda  seremoniau  tarawiadol,  a 
thìaniwyd  sa/u/e  o  nn-ar-hugain  o  ynau. 

—  Dywed  y  New  York  EvetẂ9g  Posty  y 
dei^s  arolygiad  gofalus  oV  Uofraddiaethau, 
hunan-laddiadaa  a  throseddau,  yn  y  Talaethau 
Unedig,  am  y  deng  mlynedd  diweddaf,  fod 
rhan  fawr  o*r  gweithredwyr  yn  atheistiaid  a 
rhydd-feddylwyr.  Ymffrostia  rhai  o'r  dynion 
byn  eu  bod  yn  '*  ddynion  Bob  Ingersoll,"  ac 
nis  gall  fod  un  amheoaetb  resymol  fod  tnedd- 
iad  athrawiaethau  Ingersoll  i  wneyd  y  rhai  a'u 
credant  yn  ddiofal  yn  nghylch  y  dyfodol. 

^  Trochwyd  Chinead  yn  un  o  eglwysi  y 
Bedyddwyr  ÿn  New  York»  J  nos  Sul  o'r  bia«n. 


Digitized 


byGoogle 


293 


Dyddanion. 


LBhagfyr. 


DYDDANION. 

— Daeth  cardotyn  tlawd  at  ddrws 
Dr.  SmoUett  i  ymofyn  elusen.  Rhodd- 
odd  yntau  guinea  iddo  mewn  camgym- 
eriad.  Y  dyn  tlawd,  gan  dybied  fod 
camgymeriad  wedi  bod,  a  redodd  yn 
ol  i*w  roddi  i*r  boneddwr.  Ar  hyn 
rhoddes  Smollett  ef  iddo  yn  ei  ol,  yn 
nghyd  a  guinea  arall,  fel  gwobr  am  ei 
onestrwydd.  Wrth  eu  rhoddi  iddo,  efe 
a  ddywedodd,  "  Y  fath  lety  gwael  y 
mae  gonestrwydd  weithiau  yn  ei  gym- 
eryd  !" 

— Yn  y  Mail  Coach  ar  fFordd  Llun- 
dain,  flynyddau  yn  ol,  yr  oedd  bon- 
eddwr  ieuanc  yn  gwasgaru  ei  egwydd- 
orion  deistaidd  gyda  y  cwmpeini  yn  y 
cerbyd,  trwy  gymeryd  ei  hyfdra  i  ddir- 
mygu  yr  Ysgrythyrau.  Yn  mysg  peth- 
au  eraill,  yr  oedd  yn  gwneyd  gwawd 
neillduol  o  hanes  Dafydd  a  Goliath, 
gan  ddadleu  yn  eofn  yr  anmhosibl- 
rwydd  i  fachgen  o'r  fath  allu  taflu  car- 
eg  i  suddo  yn  mhen  y  cawr.  Apeliai  at 
y  cwmpeini  am  afresymoldeb  y  peth, 
ac  yn  enwedig  at  wr  boneddig  yn  per- 
thyn  i'r  Crynwyr,  oedd  yn  eistedd  yn 
dawel  yn  nghornel  y  cerbyd.  "  Yn 
wir,  gyfaill  (atebai  hwnw),  nid  wyf  fi 
mewn  un  modd  yn  ei  dybied  yn  beth 
annhebygol,  yn  neillduol  os  oedd  ei 
ben  ef  mor  feddal  a  dy  ben  di.'*  Y 
mae  yn  lled  debyg  i*r  atebiad  hwn  yru 
y  gwr  doeth  hwnw  i  ddystawrwydd. 

— Wrth  sylwi  ar  Dat.  2:  10,  "  Ohwi 
a  gewch  gysludd  ddeng  niwrnod," 
gwnaeth  y  diweddar  WiUiam  Morris, 
Ty  Ddewi,  y  sylw  hynod  a  ganlyn — 
"Ni  wn  i  yn  iawn  beth  i*w  ddywedyd 
am  y  deng  niwmod  yma ;  ond  mi  a  all- 
af  ddweyd  cymaint  ahyn,  wedi  i  Dduw 
roi  deng  niwrnod  i  lawr,  nid  oes  un 
cythraul  jm  uffern  a'i  gwna  yn  ddeu- 
ddeg." 

— Geneth  fechan  saith  mlwydd  oed, 
yn  Paris,  a  gymerai  hyfrydwch  mawr  i 
ddarllen  y  Testament  Newydd.  Pan 
ofynwyd  iddi  pa  bleser  oedd  hi  yn  gael 
i  wneyd  hyny,  hi  a  atebodd,  "  Y  mae 
yn  ein  gwneyd  ni  yn  ddoeth,  ac  yn  ein 
dysgu  pa  fodd  i  garu  Duw."  Pan  yn 
darllen  hanes  Mair  a  Martha,  gofynwyd 


iddi,  "  Pa  beth  oedd  yr  un  peth  ang- 
enrheidiol  ?"  "  Cariad  at  IMuw  yd- 
yw,"  atebai  hithau  gyda  difrifwch. 

— Ychydig  cyn  ei  farwolaeth,  yr  oedd 
Twm  o'r  Nant  jm  Tre  Madoc,  yn  am- 
ser  agoriad  capel  y  Methodistiaid.  Yr 
oedd  Mr.  Gharles,  Bala,  yn  un  o'r 
pregethwyr  yn  y  cyfarfod  hwnw,  ac  yn 
gydnabyddus  a'r  hen  fardd  o'r  Nant. 
Wrth  ei  ddwyn  i  sylw  y  pregethwyr, 
efe  a  pf)modd  iddo,  gan  ddywedyd, 
"  Thomas  Edwards,  pa  fodd  y  mae 
rhyngoch  chwi  a'r  Personiaîd  yn  awr?" 
"Gofalwch  chwi  am  y  defatd,  Mr. 
Charles  (meddai  Twm),  mi  a  edrychaf 
fi  ar  ol  y  cwn^ 

— ^Yr  oedd  Deon  Swift  yn  foneddwr 
nodedig  o  hynaws,  ac  hefyd  yn  noded- 
ig  o  ffraeth.  Un  tro  yr  oedd  y  cig  a 
ddygwyd  ar  y  bwrdd  i'w  gìniaw  gan  ei 
forwyn  wedi  ei  orlosgi.  Galwodd  y 
eook  i'w  ystafell  i  gymeryd  y  cig  yn  oí, 
a  rhostio  tipyn  Uai  arno.  "  Rhynged 
bodd  i'ch  anrhydedd,  nis  gallaf  ei 
wneyd  yn  Uai,"  ebe  hithau.  "  Pe  bu- 
asai  wcdi  gwneyd  rhy  fychan,  gallasech 
wneyd  mwy  arno  yn  ddigon  rhwydd," 
'<  O,  gallaswn,  Syr,"  ebe  hithau.  "Gan 
hyny  (medd  y  Deon  301  serchog),  pan 
wneloch  amryfusedd  eto,  gofálwch  ci 
fod  yn  gyfryw  y  gellir  ei  wellâu/' 
Dyma  awgrym  synwyrol  sydd  yn  werth 
sylw. 

— Yr  oedd  hen  wraig  yn  cael  ei  holi 
yn  ddiweddar  mewn  Wys  lle  yr  oedd 
dau  famwr  yn  eistedd ;  a  phan  dde- 
chreuwyd  ei  holi,  dechreuodd  30-  hen 
wraig  gyngori  y  barnwyr  pa  fodd  i 
wneyd  rhywbeth.  '*  Wel,"  meddai  un 
o'r  barnwyr,  **os  ydych  yn  dyfod  jrma 
i  ddweyd  pa  fodd  y  dylem  ni  wneyd, 
nid  dyna  eich  lle,  deuwch  yma  atom 
ni,  ac  eisteddwch  ar  y  fainc  yma."  **Na,. 
yr  wyf  yn  meddwl,"  medd  yr  hen 
wraig,  "fod  yn  well  i  mi  aros  yn  y  fan 
lle  yr  wyf,  y  mae  digon  o  hen  wragedd 
yn  y  fan  yna  eisoes. 

— Gofynwyd  gan  gy£atill  i  Mr.  Clark» 
Frome,  pa  fodd  y  gall  dyn  ymgad w  rhag 
myned  i  ymrafaelion  pan  gyda  dynion 
cwerylus  ?  "Trwy  adael  i'r  dyn  digofus 
gael  3rr  ymrafael  iddo  ei  hun,"^ebai  efe. 


Digitized 


byGoogle 


Y   WAWR. 


Cyp.  VI.] 


lONAWR,  1882. 


[Rhip.  10. 


ADLEF  0  WELY  ADFYD. 


GAN  Y  FARCH.  D.  E.  BOWEN. 


Llith  in. 

SYNIADAU  AR    ADFYWIAD   CREFYDDOL. 


Blwyddyn  newydd  dda  i  ti,  ddar- 
Uenydd  hynaws  ;  mae  gwawr  blwydd- 
yn  a  Gwawr  Giraldus  yn  tori  amom 
ar  yr  un  adeg.  Hyderwn  y  daw  yn 
oleu  clir  rhwng  yr  holl  lewyrchiadau. 
Aeth  A.  D.  i88i  a'i  chyfrif  i  mewn,  a 
honodd  gyda  ei  chwiorydd  cyn  y  di- 
luw.  Bu  ei  theymasiad  yn  un  llym- 
dost  a  gerwin  i  luaws  o'i  deiliaid.  Nid 
arbedodd  y  penau  coronog,  nallyw- 
iawdwyr  y  ddaear.  Y  Ozar  creulon  o 
RwsBÌa  a  Garfield  diríon  Columbia,  a 
wnaed  yn  gyd-wastad  â'r  Uwch  trwy 
ddwylaw  llofraddiog  ac  ellyllawl !  Bu 
y  tân  yn  llosgi  a'r  dyfroedd  yn  boddi, 
a'r  ddaear  yn  claddu  eu  miloedd.  Ond 
wele  ni  yn  fyw,  ac  yn  dechreu  blwydd- 
yn  wrth  orsedd  trugaredd. 

"  Wythnos  weddi"  y  gelwir  hon.  Y 
mae  holl  Gristionogion  y  byd  yn  ei 
chysegru  at  wasanaeth  adfywiad  cref- 
yddol.  Dyna  y  peth  mwyaf  angen- 
rheidiol  ar  deulu  dyn.  Pa  fodd  yr  yd- 
ym  )m  treulio  yr  wythnos  weddi  ?  Di- 
chon  fod  rhai  yn  tybied  fod  treulio 
awr  mewn  ty  gweddi  yn  mrig  yr  hwyr 
yn  cyflawni  y  ddyledswydd.  Ond  y 
golygiad  yw  cysegru  yr  wythnos  yn 
Sabboth  i'r  Arglwydd.  Aberth  cloff 
yw  awr  neu  ddwy  pan  y  mae  y  gor- 
chwylion  bydol  oU  wedi  eu  gorphen. 
Yrodrechwn  ddydd  a  nos  trwy  weddi 
ac  ympryd  am  y  cawodydd  graslawn  i 
ddisgyn  ar  fynydd  Seion.    ''  Nis  goU- 


yngaf  hyd  oni'm  bendîthi."  Y  mae 
greddf  addolwyr  yn  y  Cymry,  ond 
peth  arall  yw  i  ni  gyflawnî  prophwyd- 
olîaeth  y  pen-fardd  TaUesin,  sef,  "  Eu 
Ner  à  folant."  Mae  )m  ddichonadwy 
i  ni  addoU  Bacchus  a  Mammon,  o  dan 
gochl  gwir  grefydd.  "  Rhith  duwiol- 
deb,  wedi  gwadu  eî  grym  hî."  Byw 
ar  ífurfìau  a  duUweddau  aUanol,  nad 
ydynt  yn  c^rrhaedd  )t  amcan  mewn 
golwg.  Rhedeg  )t  aradr  trwy  )rr  un 
rhych  flwyddyn  ar  ol  blwyddyn. — 
"  TreuUasom  ein  bl)myddoedd  fel 
chwedl."  Llyfr  yr  Actau  yw  yr  unig 
safon  sydd  gen^rm  ar  goftiodau  eglwys- 
ig.  Ynddo  y  cawn  mai  eglwys  y  di- 
wygiadau  oedd  yr  un  Apostolaidd.  "A 
Diiw  a  ychwanegodd  beunydd  at  yr 
eglwys."  Nid  oes  un  eglwys  yn  cyf- 
lawni  ei  dyledswydd  heb  ymgyrhaedd 
at  y  gamp  uchel  yna. 

Hen  wlad  y  diwygiadau  nerthol  yw 
Gwalia.  Dyna  sydd  wedi  cadw  gwir 
grefydd  yn  fyw  ynddi,  pan  y  mae  y 
canwyUbren  wedi  ei  symud  o'r  gwled- 
ydd  hyny  Ue  bu  yr  ApostoUon  yn  planu 
eglwysi  mawrion.  Nid  yw  y  Cymry  yn 
America  wedi  mwynhau  yr  un  diwyg- 
iad  grymus  a  chyffredinol  er  pan  y 
maent  wedi  sefydlu  yn  y  wlad.  Chwan- 
egir  at  yr  eglwysi  trwy  ymfudiaeth  yn 
benaf.  Ac  yn  y  Ueoedd  hyny  Ue  y 
mae  ymfudiaeth  wedi  darfod,  mae  yr 
eglwysi  wedi  eu  claddu.    Mae  hwn  yn 


Digitized 


byGoogle 


«94 


AdUfo  Wely  Adfyd, 


[lonawTy 


fater  difrifol,  ac  yn  galw  am  ein  hys- 
tyriaeth  fel  cenedl,  o  bob  enwad  cref- 
yddol  j  canys  nid  oes  rhagoriaeth  yn 
y  naill  na'r  llall  o  honom  yn  hyn.  Yr 
ydoedd  yr  Arglwydd  yn  teyrnasu  yn 
ein  plith  tua  deugain  mlynedd  yn  ol. 
Deugain  mlynedd  i'r  Nadolig  diwedd- 
af  yr  urddwyd  fi  yn  Car1x>ndale. — 
Gweinyddwyd  ar  yr  achlysur  gan  y 
Parchn.  William  Terrar,  Ohio,  D.  J. 
PhiUips,  gynt  o  Gaerlleon,  Mynwy,  a 
William  Morgan,  Pottsville,  Pa.  Caf- 
wyd  cyfarfodydd  bendigedig,  yr  Ys- 
bryd  Glan  yn  cydweithio  â  gweinidog- 
aeth  yr  enwogion  hyn,  yn  adeiladu 
Seion,  ac  yn  achub  eneidiau  anfarwol. 
Bedyddiwyd  Uaweroedd  mewn  canlyn- 
iad  i'r  doniau  achubol  a  dywalltwyd 
amom ;  a  chasglodd  yr  enwadau  er- 
aiU  ran  helaeth  o*r  ffrwyth.  Lle  y 
mae  gwir  ddiwygiad  yn  mhlith  un  en- 
wad,  mae  yn  bendithio  hoU  eglwysi  y 
y  saint.  Y  brawd  anwyl  y  Parch.  Lew- 
is  WiUiams  oedd  yn  ei  lawn  hwyliau 
ar  yr  adeg  hon;  ond  y  mae  mewn 
gwell  hwyl  heddyw  ar  fryniau  Caer- 
salem. 

Wedi  gorphen  y  cyfaríodydd  gras- 
lawn  hyn,  aethum  i  a'r  brawd  Terrai, 
gyda  Phiílips,  yr  hwn  oedd  yn  wein- 
idog  i'r  eglwys,  i  New  York  i  gadw 
cyrddau  diwygÌBdol.  Yr  oedd  yr  eg- 
Iwys  yn  addoli  y  pryd  hwnw  mewn 
neuadd  eang  ar  Canal  Street,  ac  yr 
oedd  yn  orlawn  o  addolwyr  ysbrydol- 
edig  bob  nos.  Achubwyd  lluaws  o  hil 
syrthiedig  Gomer  ag  sydd  yn  awr  yn 
canu  yn  beraidd  am  ras  Calfaria  fryn. 
Byddent  yn  cyflogi  cerbydau,  ac  yn 
myned  yn  oryradaith  fawreddog  i  fed- 
yddio  i  fyny  yn  Afon  y  Gogledd.  A 
byddent  yn  canu  hen  alawon  Cymreig 
nes  oedd  y  ddinas  yn  adseinio. 

Yn  amser  y  gymanfa  yn  Swydd 
Schuylkill,  yn  y  flwyddyn  1843,  caf- 
wyd  dylanwadau  nerthol  yr  Ysbryd 
Glan  i  lawr,  a  dychwelodd  lluaws  at  yr 
Arglwydd  ar  faes  llafur  y  brawd  Mor- 
gan  ;  a  chafodd  y  Parch.  E  B.  Evans, 
yr  hwn  oedd  weinidog  ffyddlon  yr  An- 
nibynwyr  yno  fedi  o'r  ffrwyth.  Un 
amgylchiad  gwerth  ei  gofnodi  ar  yr 
adeg  hono  oedd  bedyddiad  y  brawd 
anwyl  David  Evans  gan  Morgan.    Bv- 


ans  oedd  bregethwr  ieuanc  addawol 
iawn  gyda  yr  Annibynwyr ;  cafodd  ei 
oleuo  am  fedydd  y  Testament  Newydd, 
ac  uíuddhaodd  )m  llawen  gyda  pharch 
i  orchymyn  Pen  yr  eglwys.  Canl^rn- 
wyd  ef  gan  ei  briod  anwyl  mewn  am- 
ser  cyfaddas.  Urddwyd  y  brawd  yn 
weinidog  ar  yr  eglwys  yn  Danville^ 
Pa.,  a  bu  yn  llwyddianus  iawn  am 
dymor.  Ond  daeth  yr  hen  Satan  a'i 
wyntyll  heibio  fel  gynt,  ond  ni  choU- 
wyd  dim  o'r  gwenith.  Esgynodd  y 
brawd  i  awyrgylch  iachus  Summit  Hill, 
a  bu  yn  llwyddianus  jno,  Ond  Min- 
eral  Ridge,  O.,  fu  prif  faes  ei  Iwydd- 
iant;  a  chafwyd  yno  ddiwygiad  an- 
nhraethol  trwy  ei  weinidogaeth.  Mae 
y  brawd  yn  aros  a'i  fwa  yn  gryf  hyd 
heddyw  trwy  nerthol  Dduw  Jacob.  Y 
mae  yn  llafurio  ar  foes  y  gwenith 
gwyn  yn  bresenol  yn  Mercer  Co.,  Pa. 
Nid  oes  un  pregethwr  mwy  efengyl- 
aidd,  na  Christion  mwy  trylwyr,  wedi 
addumo  y  pwlpud  Oymreig  yn  Amerí- 
ca,  na'r  Parch.  David  Evans,  Wheat- 
land,  Pa. 

Bu  diwygiad  nerthol  a  chyffredinol 

gi  Minersville,  trwy  weinidogaeth  y 
arch.  J.  P.  Harris,  tua'r  flwyddyn 
1846  yr  wyf  yn  tybied.  Yr  ydoedd  y 
Parch.  R.  R.  Williams  yn  Uafùrío  yn 
ffyddlon  gyda'r  Annibynwyr  yno  ar  yr 
un  amser,  a  thrwy  bod  dylanwad  da, 
achubwyd  canoedd  o  eneidiau, 

Yn  y  flwyddyn  185 1  bedyddiwyd  50 
genyf  fi  yn  nyffryn  y  Laclcawanna,  o 
Carbondale  hyd  Pittston.  Dyna  y 
cyfnod  y  corphorwyd  eglwys  Pittston, 
yn  y  neuadd  uwchben  y  "  Cálifornia 
Store,*'  eiddo  y  pryd  hwnw  yr  hen 
bererin  ffyddlon  Moses  Tudor  Row- 
lands,  o  Ben  Mynydd,  Mon.  Un  o 
ddisgynyddion  Owain  Tudor,  mae  yn 
ddiau,  a  chaiff  y  goreu  air  fyr  enjríd. 
Bedyddiwyd  Benjamin  fy  mrawd  a'i 
briod  y  cyfnod  hwn,  ac  urddwyd  ef  yn 
fugail  ar  yr  eglwys. 

Ond  y  pwnc  o  bwys  ydyw,  pa  fodd 
y  mae  cael  diwygiad  yn  bresenol? 
Darllenais  ystadegau  Cymanfa  y  Bed- 
yddwyr  yn  Nwyreinbarth  Pennsylva- 
nia — 33  o  eglwysi,  a  18  heb  fedyddio 
neb  ;  148  wedi  eu  diarddel ;  36  wedi 
marw ;  58  wedi  eu  bedyddio,  32  gan 


Digitized 


byGoogle 


i882.] 


JR.  H.  Eyans  a  Chaeth-Gymundeb. 


295 


dair  eglwys,  sef  Frostburgh,  Nanticoke 
a  ProYÌdence.  Ai  tybed  fod  y  ffigyrau 
uchod  yn  danfos  yr  angenrheidrwydd 
am  dywalUiad  o'rYsbryd  Glan  i  lawr? 
Credwyf  yn  ddiysgog  y  gellir  cael  di- 
wygiad  pryd  bynag  y  byddom  ni  yn 
barod  i  ddefnyddio  cyfr^mgau  yr  ef- 
engyl  mewn  ffydd  yn  eu  heffeithiol- 
rwydd.  Ystyriwn  foddion  apwyntied- 
ig  y  nefoedd  yn  rhy  wael  a  distadl  y 
dyddiau  yma.  Y  clai  a'r  poeryn,  pa 
l^  wna  rhai'n  ?  Mae  yn  ddigon  gres- 
ynol  i  fod  yn  ddall,  heb  roi  baw  yn  ei 
lygaid  hefyd.  Gadewch  i  ni  gael  y 
patent  sahe  goreu  a  udgenir  ei  glodydd 
dros  fro  a  br)m  yn  y  newyddiaduron. 
Rhoddwn  sweet  otl  yn  llygad  yr  adyn 
tlawd,  a  gwnawn  iddo  deimlo  dipyn 
yn  gysurus.  Ystenau  pridd  Gedeon  I 
— lol  i  gyd!  Oeisiwch  y  òiggunj  efe 
a  wna  i'r  gelynion  ffoi  ar  ffrwst.  Mae 
inympwyon  a  ch)mUuniau  dynol  y 
dyddiau  hyn  yn  dinystrio  egwyddor- 
ion  sylfaenol  yr  efengyl.  Hunan-)an- 
wadiad  a  ffydd  sydd  yn  hanfodol  i 
Iwyddiant.  Mae  yr  Arglwydd  lesu  yn 
cysylltu  ffydd  a  phob  gweithred  ddyn- 
garol  a  gyflawnodd  ar  y  ddaear.  Yr 
un  fath  eto :  **  Pa  beth  bynag  a  ofyn- 
och  gan  y  Tad  yn  fy  enw  i,  gan  gredu, 
fe  a  fydd  i  chwi."  Ni  fu  gorchestion 
ffydd  erioed  yn  fwy  amlwg  nag  yn  yr 
oes  hon.  George  Muller,  Bristol, 
Lloegr,  sydd  un  engraifft.  Mae  wedi 
porthi,  dilladu  ac  addysgu  miloedd  o 
blant  amddifaid,  a*r  oli  trwy  ffydd  a 
gweddi.  Nid  yw  wedi  gofyn  i  un  per- 
son  dynol  erioed  am  gymorth,  ac  nid 
Oedd  ganddo  ddim  ei  hun  yn  cychwyn 
y  gwaith  byth-gofiadwy  hwn.  Mae 
efe  yn  77  mlwydd  oed,  ac  wedi  cario 
yr  anturiaeth  glodadwy  yn  mlaen  am 
50  mlynedd.  Mae  yn  cynal  40  o  gen- 
adon  i  bregethu  yr  efengyl  i'r  pagan- 
iaid  hefyd— oll  trwy  ffydd.  C.  H. 
Spurgeon,  yn  cario  y  coleg  a*r  orphan 
asyium,  a  llu  o  weddwon  tlodion,  oll 
trwy  ffydd  a  gweddi.  Nid  oes  yr  un 
agent  wedi  casglu  cent  erioed  at  y  sef- 
.  ydliadau  mawrion  hyn.  D.  L.  Moody, 
bachgenyn  diddysg,  clerh  mewn  shoe 
store  yn  Chicago,  yn  cael  ar  ei  feddwl 
i  gychwyn  ysgol  Sul  yn  mhlith  y  plant 
carpiog  a  esgeulusid   gan  bawb  eraill. 


Dechreuodd  efo  chwech,  cynyddodd  i 
1,500,  a  300  wedi  eu  hachub.  Aeth 
drosodd  i  Brydaîn  Pawr,  a  Uaw  yr  Ar- 
glwydd  fu  gydag  ef.  Pregetha  i  gor  o 
D.  D.  *s,  nes  y  byddo  uffem  yn  cr)mu, 
a  miloedd  o  bechaduriaid  colledig  yn 
gwaeddi  am  noddfa  yn  y  gwaed.  An- 
wyliaid,  gadewch  i  ni  ddyfod  î  fyny  â 
safon  yr  efengyl — credu  Duw  ar  ei  Iw, 
Bu  diwygiad  bendithiol  yn  Swydd 
Oneida,  N.  Y.,  ddwy  flynedd  yn  ol, 
trwy  ffydd  a  gweddi  Seîon.  Mae  eg- 
Iwysi  Remsen  a  Bordwell  yn  fwy  blod- 
euog  nag  erioed,  a'r  Parch.  J.  Seth 
Jones  ac  O.  F.  Parry  yn  llafurio  dan 
ddwyfol  ddylanwad.  Gobeithio  y 
cânt  awel  newydd  o  Galfaria  fryn  y 
tymor  hwn  eto. 


R.  H.  EYAHS  Â  CHÂETH-GITHUHDEB. 

GAN  Y  PARCH.  W.  JONES,  WISCONSIN. 

Erthygl  VIL 

Sylwadau  y  Parch,  R,  H,  Evans  ar 
Marc  7  :  4. — "  Yma  mae  bedydd  yn 
arwyddo  golchi  eu  dwylaw  a'u  traed, 
ac  nid  trochi  eu  hoU  gorph."  Credaf 
na  byddai  ond  ffolineb  i  mi  ddysgwyl  i 
Mr.  E.  gymeryd  ei  ddysgu  genyf  fi ; 
gan  hyny  gadawaf  i  ddynion  eraiU  ei 
ddysgu  yn  yr  ysgrif  hon,  fel  ysgrifeu 
eraill  o*m  heiddo.  Dr.  Campbell,  un 
o  gewri  y  Presbyteriaid,  a  wna  y  syl- 
wadau  canlynol  ar  y  lle.  *'  Er  egluro 
y  Ue  hwn,  meddai,  sylwer  fod  dwy  ferf 
yn  y  gwreiddiol  yn  cael  eu  cyfieithu 
yma  yn  olchi ;  y  gyntaf  yw  nipsantai, 
yn  y  drydedd  adnod,  yr  hon  a  gyfieith- 
ir  yn  briodol  golchi ;  yr  ail,  baptison- 
taiy  yn  y  bedwerydd  adnod,  yr  hon  a 
gyfynga  i  ddull  neillduol  o  olchi ;  can- 
ys  bdptizo  a  arwydda  soddi,  trochi, 
&c."  Pe  na  fuasai  yn  gompliment  rhy 
wael  i'r  Dr.,  buaswn  yn  dyweyd  ei  fod 
yn  gwybod  Ìawer  yn  well  am  yr  iaith 
wreiddiol,  ac  arferiadau  yr  luddewon, 
na'n  gwrthwynebydd  o  Waukesha. 

Y  mae  yn  dda  genyf  weled  fod  yr 
American  Gommittee^  yr  hwn  oedd  yn 
cydweithredu  a'r  London  Committee^  i 


Digitized 


byGoogle 


296 


X.  H.  Evans  a  Chaefh'Gymundet. 


[îonawr, 


ddwyn  allan  y  cyfieithiad  diweddar  o'r 
Testament  Newydd,  wedi  cymeradwyo 
rhoddi  y  gair  baihe  yn  y  bedwaredd 
adnod,  yn  Ue  y  gair  wash,  (Gwel  eu 
C)rwiriadau  ar  ddiwedd  y  Testament.) 
Gan  fod  dau  air  cwbl  wahanol  yn  cael 
cu  defnyddio  yn  y  Groeg  yn  y  ddwy 
adnod  uchodi  dylasai  dau  air  gwahan- 
ol  gael  eu  defnyddio  yn  y  Saesoneg  a'r 
Gymraeg.  Yr  un  modd  maent  wedi 
cymeradwyo  rhoddi  y  gair  baihe  yn 
Luc  11:  2i^f  yn  Ue  y  gair  wash.  Ceir 
ganddynt  hefyd,  "  Baptizing  in  water, 
yn  Mat.  3  :  11,  yn  lle  '*  Baptizing  with 
water.*'  Mae  yn  dda  genyf  weled  fod 
jrsgolheigion  America  yn  fwy  gonest  a 
ffyddlon  i'r  iaith  wreiddiol,  na  rhai 
Lloegr.  Gwyddai  pob  dyn  sydd  yn  de- 
all  yr  iaith  Roeg,  mai  fel  y  nodwyd  y 
dylasai  y  geiriau  gael  eu  cyfìeithu  ;  a 
j^  buasai  gonestrwydd  y  Brenin  lago 
a'i  gyfieithwyr  )m  gyfartal  iV  gwybod- 
aeth,  felly  y  buasai  y  geiriau  wedi  eu 
cyfieithu  ganddynt  yn  y  lleoedd  uchod. 
Llawer  o  ddefnydd  wnawd  gan  daen- 
ellwyr  o'r  cam-gyfieithiadau  o'r  geir- 
iau  uchod,  i  geisio  amddififyn  eu  hun- 
ain.  Ond  mae  genyf  ychwaneg  o  en- 
wogion  i  ddysgu  Mr.  É. 

Yetablus,  Proífeswr  yn  yr  Hebraeg, 
yn  Paris,  dyn  a  wyddai  pa  beth  oedd 
yn  ei  ddweyd  yn  dda,  a  esbonia  Marc 
7:4:  "  Hwy  a  faddient  eu  hunain  i 
gyd  drostynt."  **  Eu  dwylaw  a'u  traed 
a  olchent,'*  meddai  R.  H.  E.  Grotius 
sydd  un  arall  o  brif  feirniaid  y  byd,  yn 
esbonio  y  lle  uchod,  '*  Hwy  a  lanhaent 
eu  hunain  yn  fwy  gofalus  oddiwrth  hal- 
ogrwydd  a  gaent  yn  y  farchnad ;  nid 
yn  unig  golchent  eu  dwylaw,  ond 
trochent  eu  hoU  gorph.'^  Adkins,  tu  d. 
III.  Dr.  H.  A.  Meyer  ar  Marc  7:4: 
**  Yr  ymadrodd  yn  y  lle  hwn  nid  yw 
i'w  gymeryd  am  olchi  y  dwylaw,  ond 
am  drochi,  yr  hyn  a  olyga  y  gair  bob 
amser  yn  y  classics  a'r  Testament  New- 
ydd ;  hyny  yw,  yn  ol  y  testyn,  cymer- 
yd  y  baddon  {bathy^  Ar  Luc  11 :  38, 
sylwa :  '*  Ar  ol  dyfod  o'r  farchnad,  Ue 
yn  mhlith  torf  o  ddynion,  y  gallent 
ddyfod  i  gyfifyrddiad  â  phersonau  aflan, 
ni  fwytaent  heb  yn  gyntaf  faddio  eu 
hunain;  cyn  bwyta  gofalent  bob  am- 
ser  am  olchi  eu  dwylaw,  ond  defnydd- 


ient  y  bathau  paû  ddelent  o'r  farchnad 
cyn  cymeryd  bwyd."  Chase,  tu  dal. 
95.  "  Eu  dwylaw  a'u  traed  a  olchent,** 
meddai  R.  H.  E.  Sylwer  nad  yw  yn 
enwi  ei  awdurdod ;  tebyg  yw  ei  fod  yn 
barnu  ei  awdurdod  ei  hun  yn  ddigon. 
Os  yd)rw,  mae  yn  camsynied  yn  fawr. 
Maimonides,  yr  hwn  sydd  well  awdur- 
dod  ar  y  lle  hwn,  pe  byddai  yn  bosibl, 
na'r  dynion  enwog  a  enwais  eisoes,  gan 
ei  fod  nid  yn  unig  yn  luddew,  ond  yn 
un  o*r  rhai  mwyaf  dysgedig  o'r  genedl 
er  dyddiau  yr  Apostolion,  efe  a  ddy- 
wed,  **  Rhaid  i  bob  un  a  fedyddid, 
fel  yr  oeddynt  ar  eu  dyfodiad  o'r  farch- 
nad,  drochi  eí  hoU  gorph."  Adkins, 
tu  dal.  108.  Cofier  mai  golchi  ar  ol 
dyfod  o'r  farchnad  y  sonia  Marc  am 
dano  yn  adnod  4 ;  a  dywed  Mairoon- 
ides  mai  trochi  eu  hoU  gorph  a  arfer- 
ent  y  pryd  hwnw,  ac  nid  golchi  *'  eo 
dwylaw  a^u  traed,"  fel  y  dywed  Mr. 
E.  ;  ac  yr  wyf  fi  yn  cael  fy  nhueddu 
i  gredu  yr  luddew  dysgedig  ^m  hyt- 
rach  na  Mr.  E,  Yr  un  fath  y  tystia 
Rabbi  Salmon.  Gwel  Adkins,  iii. 
Dywed  Scaliger,  "fod  yr  luddewon 
mwyaf  ofergoelus  yn  golchi  eu  hunaîn 
bob  dydd  cyn  bwyta."  Fuller,  tu  dal. 
50.  D)rwed  Gfurney,  yn  ei  sylwadau 
ar  neiUduolion  y  QuakefSy  "  Fod  bed- 
ydd  loan  a  bedydd  yr  apostolion  yn 
gwbl  yr  un  fath  a'r  golchiadau  luddew- 
ig  yn  y  prif  beth,  sef  y  trochiad." 
Haynes'  Bap.  Den.  tu  dal.  137.  Mae 
yr  uchod  yn  ddigon  i  ddangos  nad  yw 
Mr.  E.  yn  deali  Marc  7  :  4. 

Dywed  y  Parcb.  R.  H.  E.,  fod  Ast, 
un  o  brif  Eiriadurwyr  yr  Almaen,  yn 
dyweyd  am  y  ddau  air  yma,  fel  hyn  : 
"  Bapto  a  arwydda  trochi  a  Uiwio; 
baptizo  arwydda  gorchuddio  a  golchi." 
Pe  buasai  Mr.  E.  yn  gweinyddu  bed- 
ydd  trwy  drochi,  neu  olchi,  buasai  yr 
awdwr  hwn  yn  rhoddi  cefnogaeth  iddo, 
ond  gan  mai  taenellu  y  mae'n  arfer, 
nis  gall  fod  yn  un  help  iddo ;  diamea 
ei  fod  yn  enwi  yr  un  mwyaf  frafriol 
iddo  ei  hun  o  blith  yr  holl  awdwyr 
dysgedig  sydd  wedi  rhoddi  meddwl  y 
gaîr  baptizû,  Ychydig  'o'r  Lexicons 
sydd  yn  rhoddi  golchi  yn  un  meddwl 
i'r  gair;  nid  yw  Pasor,  Donegan, 
Jones,  Rost,  Pickering,    Stokius,  Sui- 


Digitized 


byGoogle 


i8Si.] 


H.  H,  Evans  a  Chaeth'Gymundeb, 


297 


cerus,  Lidell  a  Scött,  Anthon,  Leigh, 
Richardson,  Passow,  Castell,  Constan- 
tine,  Trommius,  na  Mintert,  yn  rhoddi 
y  gair  golchi  yn  feddwl  i*r  gair  o  gwbl, 
eithr  maent  oll  yn  tystio  mai  trochi, 
neu  ryw  air  cyfartal  iddo,  ydyw  medd- 
wl  priodol  y  gair  baptizos  ac  mae  y 
naiU  ran  o'r  rhai  a  roddant  golchi  yn 
feddwl  iddo,  yn  dweyd  mai  am  fod 
golchi  yn  ganlyniad  trochi  y  rhoddir 
ef  yn  un  o  feddyliau  baptizo,  (Gwel 
Bailey,  tu  dal.  48.)  Meddwl  priodol 
gair  Groeg  arall  yw  golchi,  sef  lavo  j 
ond  nid  yw  golchi  yn  feddwl  priodol 
baptizo ;  ond  fel  mae  golchi  yn  ganlyn- 
iad  trochi,  rhoddir  ef  yn  feddwl  iddo 
gan  rai.  Fel  awdurdod  dros  yr  hyn  a 
ddywedais,  gwel  Bailey's  Dict.,  1792, 
Ue  y  dywed,  **  Bedydd,  yn  ol  manyl- 
rwydd  iaith,  ydyw  y  math  hwnw  o  lan- 
hau  neu  olchi  sydd  yn  gynwysedig 
mewn  soddi ;  a  phan  y  cymwysir  ef  at 
y  sefydliad  Cristionogol,  fel  ei  gelwir, 
ni  ddefnyddid  ef  gan  y  Cristionogion 
cyntaf  mewn  un  duU  arall,  fel  y  sylwa 
y  dysgedig  Grotius  a  Casaubon  yn  bri- 
odol."  Judson  on  Bap.,  tu  dal.  24. 
Mae  tri  awdwr  mor  enwog  a*r  rhai  a 
Bodwyd  )m  ddigon  o  awdurdod,  pe  na 
buasai  un  arall ;  maent  oU  yn  dweyd 
nad  oes  i'r  gair  baptizo  un  meddwl  ond 
trochi  pan  y  cymwysir  ef  at  y  sefydl- 
iad  Cristionogol.  Dywed  Pasor  am 
òapto  a  baptiz0f  "  I  soddi,  trochi,  i 
liwio,  am  y  gwneir  hyny  trwy  drochi." 
Gwelir  oddiwrth  yr  awdwr  uchod  pa- 
ham  y  rhoddir  lliwio  yn  ail  feddwl  i 
òaptOy  sef  am  mai  trwy  drochi  y  brethyn 
yn  y  Uiw  y  gwneir  y  weithred. 

Eto,  Bucanius*  Body  of  Divinity : 
"  Bedydd,  hyny  yw  trochiad,  ac  fel 
canlyniad,  golchiad.  Ein  Harglwydd 
a  fedyddiwyd  gan  loan  i  arwyddocau 
€i  fod  wedi  ei  anfon  fel  y  byddai  iddo 
gael  ei  fedyddio,  hyny  yw  ei  drochi, 
yn  marwolaeth."  Haynes'  Cyclop., 
cyf.  I,  tu  dal.  118. 

Yn  debyg  y  sylwa  Beza,  cyfaiU  John 
Calvin  :  ^*£aptizo^  yn  briodol,  a  olyga 
trochi,  a  byth  olchi,  ond  fel  canlyniad 
o  drochiad ;  ac  nid  oes  un  meddwl  ar- 
all  i'r  gair  amad,  yr  hwn  a  arfera  y 
Syriad  am  y  gair  bapti^o^  Ap.  to  Stu- 
art,  tu  dal.  249.    Pa  beth  feddylia  Mr. 


E.  am   y  Presbyterian   dysgedig  hwn, 
sydd  yn  difa  ei  nerth  ef  mor  llwyr  ? 

Mintred  a  ddywed,  *^  Bapti^o,  i  fed- 
yddio,  yn  brîodol,  yn  wir,  mae  yn  gol- 
ygu  soddi,  trochî.  suddo  i  ddwfr,  ond 
oblegid  ei  fod  yn  beth  cyffredin  i  suddo 
peth  i'r  dyben  i'w  olchi,  am  hyny  mae 
yn  golygu  golchi,  golchi  ymaith." 

Énapp's  Theo. :  "  Baptism,  oddi- 
wrth  baptiseiny  yn  briodol,  a  olyga 
suddo  i  mewn,  i  olchi  trwy  drochiad." 
Oyf.  2,  tu  dal.  510. 

Scapula  a  sylwa,  "  BaptizOy  i  suddo, 
i  drochi,  hefyd  i  liwio,  fel  y  trochwn 
bethau  i*r  dyben  i*w  lliwio  neu  eu 
golchi." 

Mae  llawer  o  ddysgedigion,  fel  yr 
awdwr  olaf,  heb  sylwi  nad  yw  lliwio 
byth  yn  cael  ei  roddi  fel  un  o  feddyl- 
iau  y  gair  baptizOy  oblegid  ail  feddwl  i 
bapto  yw  lliwio,  fel  y  sylwa  Dr.  Carson 
yn  gyntaf  ar  y  gwahaniaeth.  Oni  all- 
wn,  fel  Bedyddwyr,  ystyried  ein  hun- 
ain  ar  dir  cadarn  tra  mae  genym  y  fath 
awdwyr  o  enwogrwydd  mor  uchel  i 
dystio  o'n  plaid,  er  nad  oes  dim  un  o 
honynt,  mor  belled  ag  y  gwn  i,  yn 
Fedyddwyr  ?  Oni  allwn  Ifbrddio  i 
ddyoddefpob  gwawd,  dirmyg,  diys- 
tyrwch,  erledigaeth,  dyoddefiadau,  ac 
hyd  yn  nod  marwolaeth  ei  hun,  tra  yr 
ydym  yn  sefyll  dros  wirionedd  y  Duw 
tragywyddol,  a'r  lachawdwr  bendiged- 
ig?  Mae  pob  Lexicon,  Dictionary, 
Encyclopedia,  &c.,  a  wnawd  yn  ystod 
y  deunaw  cant  o  flynyddoedd  a  bas- 
iodd,  yn  cyduno  i  ddyweyd  mai  medd- 
wl  cyntaf,  priodol  a  gwreiddiol  y  gair 
baptizo  yw  trochi,  suddo,  claddu,  gor- 
chuddio.  Ac  ni  chyfieithwyd  y  gair 
yn  daenellu  na  thywallt  erioed  mewn 
un  cyfieithiad  er  dechreu  y  c^rfnod 
Cristionogol  hyd  y  ganrif  bresenoL 
Gwn  àm  un  Lexicon,  sef  eiddo  Lidell 
a  Scott,  roddodd  yn  yr  argraffiad  cynt- 
af,  **  Gwlychu,  mwydo,  t)rwallt,ac  ar- 
Uwys,"  yn  feddwl  i'r  gair  bapti%o;  ond 
yn  yr  aîl  argraffiad  gadawsant  allan  y 
geiriau  uchod.  Gofynaf  i  Mr.  Evans, 
Paham  y  darfu  i'r  awdwyr  enwog  eu 
tynu  allan  ?  Onid  o  herwydd  yr  ys- 
tyrient  nad  oedd  y  gair  baptizo  yn  ar- 
wyddo  dim  un  o'r  geiriau ;  ac  os  na 
allent  oddef  tywallt  i   fod  i  mewn  yn 


Digitized 


byGoogle 


298 


Paul  yn  Athen. 


[lonawr. 


yr  ail  argraffiad,  o  ba  le  y  gallent  odd- 
ef  taenellu  i  fod  i  mewn  ?  Prawf  pen- 
derfynol  nad  yw  tywallt  na  thaenellu 
yn  feddwl  i'r  gair ;  ac  yr  wyf  wedi 
profi  )m  eglur  o  herwydd  pa  reswm  y 
rhoddir  y  gair  golchi  yn  un  o  feddyl- 
iau  y  gair  bapiizû,  .  Yr  unig  ífordd  y 
mae  taenellwyr  yn  gallu  byw  yn  ngwyn- 
eb  y  gair  bapHzo^  ydyw  ei  adael  mewn 
tywyllwch,  heb  ei  gyfieithu  o  gwbl,  am 
yr  hyn,  jm  ol  fy  marn  i,  mae  ganddynt 
gyfrifoldeb  pwysig  i'w  roddi.  Heblaw 
y  cwbl,  mae  y  defnydd  a  wneir  gan 
Grist  a'r  apostolion  o  fedydd  fel  ar- 
wyddlun  o'i  ddyoddefíadau,  claddedig- 
aeth  a'i  adgyfodiad,  hefyd  marwolaeth 
y  credadyn  i  bechod,  i'w  gladdedig- 
aeth  yn  y  bedydd,  i  arwyddo  y  far- 
wolaeth  hono,  a'igyfodiad  i  fyw  buch- 
edd  newydd,  yn  dangos  yn  eglur  yn 
mha  ddull  y  golygent  i  fedydd  gael  ei 
weinyddu. 

Bwriadaf  i'r  ysgrif  hon  fod  yr  olaf, 
oddìeithr  i  Mr.  Evans  wneyd  ymosod- 
iad  eto  arnom  fel  Bedyddwyr. 


PAÜL  YN  ATHEN. 


GAN  Y  GOLYGYDD. 


RHIF     VI. 
EI  ARGRAFF  o'r  DDINAS  YN  DDYLANWAD. 

Mae  derbyn  argraíf  yn  angenrheid 
iol  er  gwneyd  argraíf.  Mae  deall  y 
clwyf  yn  hanfodoler  cymhwyso  y  fedd- 
yginiaeth.  Wrth  forio  trwy  leoedd  en- 
byd,  dylid  plymio  y  dyfnder.  Wrth 
lafurio  y  ddaear,  dylid  deall  natur  y 
tir.  Wrth  gloddio  a  chaboli  mcini  o> 
chwarel,  dylid  deall  natur  y  graig.  I 
wrthwynebu  y  gelyn  yn  effeithiol,  rhaid 
gwybod  ei  nerth  ;  ac  wrth  drafod  dyn- 
ion  ac  yradrechu  eu  gwella,  dylid  deall 
eu  sefyllfa  a'u  cymeriad.  Dyma'r  wers 
gyntaf  sydd  gan  y  diwygiwr  iVdysgu. 
Yn  wir,  yn  y  fan  hon  mae  ei  gyffroad 
yn  dechreu.  Mae  y  dymestl  [Jnaturiol 
yn  ymderfysgu  pan  y  teimla  yr  elfenau 
afiechyd  yr  awyrgylch.  Yr  ymdeim- 
lad  hwn  yn  anian  sydd  yn  rhoddi  rhu 
yn  y  daran,  a  fflachiad  yn  y  fellten. 
Dyma  sydd  yn  rhoddi  cychwyn  yn  yr 


elfenau  ar  eu  hymdeithiau  puredigol. 
Felly  yn  y  byd  dynol,  nid  gwiw  ceisio 
puro  pethau  heb  ymdeimlad  ac  adna< 
byddiaeth  o*r  anmhuredd.  Nodwedd- 
ir  diwygwyr  mawrion  bob  amser  gan  ea 
gallu  i  weled  a  theimlo  oblegid  drygau 
eu  hoes,  Oddiar  argraflf  allanol  amjrnt 
y  cyfoda  eu  hyni.  Pan  y  daw  yr  ar- 
graff  o'r  drygau  yn  ol  at  eu  calonau  y 
gwelir  hwy  yn  myned  allan  i'r  frwydr. 
Bydd  hyn  yn  ffynonell  diwygiîui — 
bydd  hjm  yn  ddechreuad  amser  gwell. 

Peth  anfynych  yn  y  byd  ydyw  dyn 
yn  gallu  derbyn  argraff  gjrwir  o'r  isel 
moesol  a  chrefyddol.     Y  mae  gweled 
pethau  eraill  yn  eu  Uiw  eu  hunain  jrn 
gymharol   hawdd.      Gwel   y   bardd  y 
prydferth,   yr   arddunol    a'r    llednaìs, 
gydag  hwylusdod.     Gwefreiddir  yr  ar- 
lunydd  yn  ebrwydd  gan  gyfiinîad  Uiw- 
iau.     Adnebydd  yr  hanesydd   ffeithiau 
yn  nghanol  llawer  o  sothach,  megys  â 
greddf.     Gwna  y  nofelwr  bortread  o'r 
chwerthingar,   y  gwrthun,  a*r    afrosgo 
a*r  ysmala  yn   fedrus  a  rhwydd.      Cen- 
fydd  y  gwladyddwr  sefyllfa  orthrymus 
y  deiliad  nes   teimlo  i'r  byw.     Mae  y 
dyngarwr  yn  cydymdeimlo  â*r  helbul- 
us  yn  ddiymdrech.     Mae  y  gweinidog 
ffyddlon  a  da,  a'r  Cristion  didwyll,  yn 
barod  i  edmygu  y  rhinweddol,  y  sanct- 
aidd  a'r  pur.     Ond  nid  yw  gweled  el- 
fenau   drwg  y  byd  yn   eu  lliw  eu  hun- 
ain  yn  beth  mor  gyffredin.    Pan  y  deu- 
ir  i  chwilio  am   y  rhai  allant  gymeryd 
argraff  gywir  o'r  isel  moesol  a  llygred- 
ig,  canfyddir   eu  bod  yn  anaml.     Mae 
nifer  y  dynion  a  fedrant    dderbyn  ar- 
graffiadau   digoU  o'r  dirywiedig  dynol 
yn  ychydig  iawn,    tra  y  mae  rhifedi  y 
rhai  cyntaf  a  nodasom  yn  lluosog.     Y 
mae  eich  cwmpeini  arsylliadol  cywir  o 
bethau   yn  myned    yn  llai   eu  nifer  o 
hyd  fel   y  symudwch   yn    mlaen  oddi- 
wrth    y  materol   at   y   moesol,    ac   yn 
neillduol  pan  y  deuwch  at  yr  anfoesol, 
y  llygredig  a*r  coelgrefyddol. 

Gwir  mai  peth  cyffredin  ydyw  nodi 
beiau,  canys  mynych  y  cyfeirir  bys  at 
golliadau  mewn  gwlad  ac  eglwys.  Ym- 
daena  chwedl  anffafriol  am  berson  yn 
gyflym.  Syniuda  tafodau  fyrdd  wrth 
ddargan  colliadau  y  saint.  Amneidir 
yn  amheus  am  aml  un  heb  ond  ychydig 


Digitized 


byGoogle 


i882.] 


Paul  yn  Athen, 


299 


o  sail.  Ond  nid  yw  sylwi  a  thraíod 
beiau  dynion  yn  y  modd  mwyhaol, 
mynegiadol  a  pharablol  hwn  yn  ífordd 
deilwng.  Nid  yw  yn  arddangos  ar- 
graíf  gywir  o  fy wyd  anmherffaith  meib- 
ion  dynion.  Nid  mewn  dull  ysgafn, 
cellweirus,  mae  y  dyn  sydd  yn  gweled 
pethau  yn  briodol,  yn  trafod  beiau'r 
byd.  Nid  oes  dim  yn  gellweirus  yn 
narluniadau  y  Beibl  o  gyflwr  moesol 
isel  plant  Adda.  Y  personau  ydynt 
yn  canfod  brychau  cyradeithasol,  ac 
heb  wneyd  dim  er  eu  symud,  nid  yd- 
ynt  yû  gweled  y  brychau  yn  y  goleu 
iawn.  Mae  gweled  drygau  y  byd  yn 
eu  lliw  priodol  yn  cynwys  teimlad 
dwys  o'u  herwydd,  a  hefyd  yn  cynwys 
dymuniad  angerddol  am  wneyd  rhyw- 
beth  er  eu  symud  yraaith. 

Dywedwn  eto,  fod  y  personau  ydynt 
yn  alluog  i  gymeryd  golwg  fel  hyn  ar 
gyflwr  isel  moesol  dynion  yn  ychydig, 
Dewisolion  ydynt.  Mae  y  dyn  a  wel 
ddrygau  y  byd  fel  y  maent,  yn  un  o  fil- 
iynau ;  ac  yn  mha  le  bynag  y  byddo, 
ac  yn  raha  oes  bynag  y  byddo  yn  byw, 
mae  son  am  dano  yn  mhob  man  yn 
codi'r  gwan  i  fyny. 

Er  gallu  derbyn  argraffiadau  o'r  byd 
yn  gerwedd  mewn  drygioni,  rhaid  i 
ddyn  feddu  cymwysderau  neiUduol  at 
hyny.  Rhaid  iddo  ddal  ei  fodolaeth 
yn  mhresenoldeb  rhyw  safon  deilwng 
i'r  fath  raddau  nes  y  byddo  y  safon 
hono  yn  aros  ar  ei  gof,  yn  ei  feddwl, 
ac  yn  ei  galon.  Rhaid  iddo  ymgyd- 
nabyddu  â'r  pur  a*r  sanctaidd.  Rhaid 
i  olygfeydd  pur  aros  raegys  o'i  flaen 
gyda  mwy  o  glaerder  ac  eglurder  na 
goU'gfeydd  dyddiau  ieuenctyd.  Y  dyn 
a  berffeithia  ei  hun  yn  y  dull  hwn  trwy 
dderbyn  argraff"  o  safon  uchel  ddwyfol 
yn  unig  a  fedr  weithredu  ac  yraddwyn 
yn  naturiol  ger  bron  ei  gyd  ddynion. 
Pan  y  dywedodd  yr  afradlon,  *'  Pech- 
ais  yn  erbyn  y  nef,  ac  o'th  flaen  di- 
thau,''  y  cychwynodd  tua  thy  ei  dad. 
Daeth  i  weled  y  pryd  hwnw  nid  yn  un- 
ig  ei  hunan,  ond  hefyd  ei  gyd-ddynion, 
a'i  le  yn  y  cread,  mewn  goleu  clir. 
Wedi  hyn  yr  oedd  yn  actio  yn  briodol 
wrth  agosâu  at,  ac  wedi  myned  i'r  ty. 
Yr  oedd  ei  hoU  weithrediadau  mwyach 
yn  naturiol  a  phriodol  i'w  sefyllfa.  Nid 


oes  modd  ymarweddu  yn  deilwng 
mewn  unrhyw  gylch  heb  adnabod  nod- 
weddau  y  cylch  hwnw.  Ni  ellir  ym- 
ddyddan  â*n  cyd-ddyn  yn  foneddig- 
aidd  heb  adnabod  pa  fath  ddyn  ydyw. 

O'r  allanol  y  raae  diwygiad  y  byd 
wedi  tarddu  yn  ddechreuol — o'r  tu  all- 
an  raae  yn  rhaid  i  ddiwygiad  pob  dyn 
yn  unigol  ddechreu  hefyd.  Rhaid  i  ni 
gael  defnyddiau  iachawdwriaeth  o'r  tu 
allan  i  ni.  Rhaid  i  ni  gael  y  blagur  o 
wlad  well.  Rhaid  i  ni  gael  y  wreich- 
ioncn  nefol  oddi  fry ;  neu,  mewn  geir- 
iau  eraill,  mae  yn  rhaid  i  ni  dderbyn 
argraffiadau  cywir-lawn  o  Dduw  yn 
Nghrist  cyn  y  byddwn  yn  Gristionog- 
ion  ein  hunain,  a  chyn  y  byddwn  yn 
gymwys  i  wneyd  ein  rhan  i  gael  eraiU 
yn  Gristionogion.  Pan  y  byddo  y 
lleuad  yn  gron  a  llawn  gan  belydrau  yr 
haul  arni,  y  mae  yn  gallu  pelydru  yn 
gysurlawn  ar  ein  llwybrau  ni. 

Dywedasom  fod  y  personau  a  fedr- 
ant  weled  cyflwr  isel  moesol  dynoiryw 
yn  gywir,  yn  hynod  anaml.  A  pha 
ryfedd  ?  oblegid  mae  hyny  yn  tybio 
gallu  i  wrthweithio  y  swyn  a'r  hudol- 
iaeth  sydd  gan  bechod  ar  galon  dyn. 
Mae  hudoliaeth  swyngyfareddol  mewn 
pechod  a'i  fwynianau,  yn  neülduol  pan 
y  mae  yn  gwisgo  agweddiad  allanol 
deg.  Gan  hyny  rhaid  fod  argraff  yr 
arsyllydd  yn  llawn  iawn  o*r  sanctaidd 
a'r  da,  er  gallu  troi  yn  ol  yr  elfenau 
gwrthwynebol  a  weithreda  arno  o'r  ail- 
anol  swynol  pechadurus.  Rhaid  i  ddy- 
lif  pelydrau  yr  haul  fod  yn  gryfion  an- 
nghyffredin  i  gadw  draw  y  nos  rhag 
ymgymysgu  a'i  oleuni.  Ni  wna  llew- 
yrchiadau  goleuni  gwanaidd  mo'r  tro. 
Feily  mae  yn  rhaid  cael  haul  o  ddyn  1 
gadw  draw  nos  pechod  a'i  gweled  yn 
eu  duwch  priodol.  Rhaid  fod  y  fyn- 
wes  yn  olwyth  o  dân  nefol ;  rhaid  fod 
y  goleuni  yn  gyflawn,  yn  gyson,  yn 
danbeidiol,  yn  glaer  a  goleuadol. 
Rhaid  i  ddyn  fod  yn  alluog  1  weled 
pechod  yn  wrthddrychol  yn  y  pellder, 
ac  edrych  arno  uwy  ei  oleuni  ei  hun- 
an,  yr  hwn  a  dderbyniodd  odiliwrth 
Dduw. 

Wel,  dyn  o'r  cymeriad  hwn  oedd  yr 
apostol  Paul — dyn  Duw  ydoedd — oedd 
yn  un  o  filiynau.    Ar  y  ffordd  1  Damas- 


Digitized 


byGoogle 


300 


Paul  yn  Athen, 


[lonawr, 


cus  derbjmiodd  argraff  ddwfn-arosol  o'r 
dwyfol,  o  Grist,  o'r  Messiah.  Argraff- 
wyd  y  ddelw  ddwyfol  ar  ei  enaid  y 
tro  byth-gofiadwy  hwnw.  Trwy  oífer- 
ynoliaeth  y  mawr  oleuni  o'r  nef  ddys- 
gleiriodd  o'i  amgylch  daeth  i  weled 
pob  peth  mewn  goleu  newydd — ol  a 
blaen — cylch  ogylch.  A  phan  ddaeth 
efe  yn  awr  i  Athen,  gwelai  y  ddinas  yn 
dra  gwahanol  i'r  hyn  y  gwelsid  hi  gan 
bawb  o'i  flaen.  Deillion  yn  gymharol 
oeddynt  bawb  eraill  fu  yn  tremio  ami. 
Yn  gywir  nis  gwelsent  hwy  hi.  Rhan- 
ol,  un-ochrog,  ydoedd  eu  hardremiad- 
au.  Gwelodd  efe  hi  fel  yr  oedd — 
gwelodd  hi  yn  Uawn  eilunod — wedi  ym- 
roi  i  eilunod — a'r  argraíf  hono  o'r  ddi- 
nas  a  berai  yn  awr  i'w  ysbryd  gynhyrfu 
ynddo. 

Yr  oedd  yr  argraíf  gywir  hon  a  dder- 
byniodd  yr  Apostol  o  Athen  yn  ífyn- 
onell  dylanwad  mawr  ar  y  dinasydd- 
ion.  Pe  hebddi,  ni  fuasai  efe  yn  neb 
yno.  Buan  y  buasai  ei  waith  yn  troi 
yn  fethiant.  Ni  fuasai  unrhyw  ochel- 
garwch  o'i  eiddo  ef  yn  ddigonol  i  w 
gadw  ar  y  llwybr  priodol.  Heb  adna- 
byddiaeth  o'r  bobl  ni  allasai  wybod  y 
flfordd  i  dynu  eu  sylw.  Heb  hyny  ni 
fuasai  neb  yn  eì  gymhell  i  ddringo 
grisiau  Areopagus. 

Wrth  draethu  ar  gysylUiad  ei  argraff 
o  Athen  a*i  ddylanwad  yno,  yr  ydym 
yn  galw  sylw  yn  mlaenaf,  fod  rhjrw- 
beth  yn  ymdreiddiol  yn  nghynhyrfiad- 
au  ei  ysbryd.  Mae  brwdfrydedd  mawr 
o  unrhyw  natur  yn  chwal-yradaenol. 
Dangoswch  i  mi  ddyn  cyhoeddus,  brwd- 
frydig,  dangosaf  finau  i  chwithau  ddyn 
dylanwadol.  Y  mae  sel  danbeidîol 
yn  cyneu  calonau.  Mae  cynhyrfiadau 
ysbryd  yn  gydgyfranogol.  Mae  dyn 
yn  gwneyd  gwrhydri  o  dan  ddylanwad 
brwdfrydedd,  y  rhyfedda  ei  fod  wedi 
gallu  ei  gyflawni  erioed,  pan  y  meddyl- 
ia  am  hyny  ar  ol  i'r  brwdfrydedd  gilio. 
Yr  anhebgor  cyntaf  i  Iwyddiant  a  dy- 
lanwad  yw  brwdfrydedd.  Mae  teimlad 
dwfn,  enaid  gynhyrfiol,  yn  ffiwydr- 
iadol. 

Mae  a  fyno  natur  y  brwdfrydedd  â 
natur  y  dylanwad.  Pan  y  teimlir  yn 
ddwys  dros  eraill  mewn  cyflwr  anny- 
munol,  mae  y  teimlad  hwnw  yn  dod  yn 


ol  at  y  personau  y  teimlir  drostynt, 
gyda  grym  gorchfygol.  Mae  teimlad 
o'r  fath  o  natur  ryí-ymdeimlad.  Nid 
oes  neb  yn  fwy  dylanwadol  amom  na'r 
hwn  fyddo  yn  amlygu  tosturi  tuag  at- 
om  yn  ein  hangenoctyd  ;  neu  yr  hwn  a 
fyddo  yn  amlygu  awyddfryd  cryf  i 
wneuthur  daioni  i  ni  mewn  unrhyw  sef- 
yllfa  y  gallwn  fod  ynddi.  Yn  Paul  yn 
Athen,  o  dan  gynh)rrfiadau  ysbryd,  y 
gwelwn  engraifft  effeithiol  o'r  elfen 
rymus  hon.  Yr  oedd  ei  deimlad  en- 
aid-dreiddiol  yn  gwneyd  ei  hun  yn  hys- 
bys  yn  ymwybyddiaeth  ei  wrandawyr ; 
ymwasgarai  oddiwrth  Paul  îddynt  hwy. 
Yr  oedd  ei  amgylchoedd  megys  yn 
llawn  o'r  teimlad  trydanol;  yr  oedd 
yn  gwneyd  i  galonau  losgi.  Trwy  off- 
erynoliaeth  y  teimlad  crefyddol  hwn 
llefarai  wrth  gydwybodau;  o  dan  ei 
ddylanwad  cymhwysid  Paul  i  effeithio 
ar  ysbrydoedd.  Trwyddo  y  cyffyrddai 
ysbryd  ag  ysbryd — yr  oedd  yn  hylif  yn 
yr  awyr ;  yr  oedd  yn  farwor  o  dän 
sanctaidd.  Beth  a  ddywedwn  ?  Try- 
daniaeth  efengyl  ydoedd,  yn  alluog  i 
redeg  o'r  naiU  galon  i'r  llall.  Cyff- 
yrdder  a  thannau  telyn  mewn  un  ys- 
tafell,  ac  etyb  y  delyn  arall  yn  50*  ys- 
tafell  nesaf  yn  gymwys  yn  yr  un  sein- 
iau.  Felly  mae  gwneuthuriad  y  galon 
ddynol,  cyffyrdder  â  rhai  o'i  thannau 
yn  g)nvir,  etyb  y  galon  gerlla»  mewn 
teimlad  cyffelyb,  os  bydd  rywljeth  yn 
agos  i'r  cywair  iawn.  Mae  teimlad  fel 
hwn  yn  ymylu  ar  ysbrydoliacth ;  mae 
yn  rhaid  ei  fod  yn  fath  o  ddeddf  fewr 
trwy  yr  hon  mae  deddfau  pob  gwir 
ddylanwad  yn  gweithredu.  Trwy  fòr 
hylif  teimlad  fel  hwn  o  eiddo  yr  Apos- 
tol  yr  ymdaena  dylanwad  dwyfol  yn 
bell  ac  yn  agos.  Yroeddyteimladbyw, 
trydanol  hwn  yn  Paul  yn  sylfaen  ac  yn 
ddechreuad  gwaith  ardderchog.  Yr 
oedd  yn  gwneyd  ei  Iwyddiant  )m  beth 
posibl.  Gwyddai  efe  mai  felly  yr  oedd. 
Efe  a  ddywedodd  wrth  ysgrifenu  at  y 
Groegîaid  yn  Corinth,  "  Pe  Uefarwn  â 
thafodau  dynion  ac  angylion,  ac  heb 
fod  genyf  gariad,  yr  wyl  fel  etydd  yn 
seinio  neu  symbal  yn  tincian."  Car- 
iad  mawr  cyneuedig  Cristionogol  oedd 
cynhyrfiadau  ei  ysbryd  yn  Athen  ;  ac 
hebddo  ni  fuasai  ei  lefaru  yno  yn  am- 


Digitized 


byGoogle 


i882.] 


Paul  yn  Athen^ 


301 


gen  nag  efydd  yn  seinîo  neu  symbal  yn 
tìnciant  gan  nad  beth  fyddai  eî  ragor- 
iaethau  eraill.  Y  fath  ystyr  gan  hyny 
raid  fod  yn  y  cyflwr  meddwl  hwn  o'i 
eiddo ;  y  fath  oleuni  mae  y  cofnodiad 
o  hono  yn  eî  roddi  ar  ei  hanes  yn  y 
ddinas.  Yr  oedd  a  fyno  cynhyrfiad  ei 
ysbryd  hefyd  ag  ia'wn  ymddygiad  pan 
yn  ymddangos  yn  gyhoeddus  i  ddysgu 
y  bobl  yno.  Mae  iawn  yraddygiad, 
neu  ymddangosiad  gweddus  o  flaen 
pobl  o'r  pwys  mwyaf  i  ddysgwyr  cy- 
hoeddus.  Mae  aflerwch  symudiadau, 
actau  annaturiol  yn  milwrio  yn  fawr  yn 
erbyn  dylanwad  y  pregethwr  a*r  hyn  a 
<lraddodir  ganddo.  Mae  y  diffyg  hwn 
yn  deilliaw  yn  benaf  oU  oddiwrth  ddi- 
ffyg  o  syniad  priodol  am  alluoedd,  cy- 
meriadau,  a  sefyllfaoedd  y  bobl  a  an-» 
•erchir.  Modd  bynag,  yn  nglyn  a  hyny 
mae  achosion  eraill  i'r  gwall  hwn.  Yn 
fynych  mae  hunaniaeth  yn  gwneyd  ei 
ymddangosiad  mewn  gwahanol  flurfìau, 
ac  yn  anurddo  agweddiad  y  llefarwr. 
Nid  )rw  yn  beth  anfynych  fod  y  person 
yn  gwneyd  dispiay  o  hono  ei  hun,  ac  yn 
gwneyd  math  o  acíor  o  hono  ei  hunan. 
Weithiau,  efallai,  y  canfyddir  tuedd  i 
4ynu  sylw  at  addurniadau  gwisg.  Y 
ffordd  i  gywiro  y  pethau  h^m  oll  ydyw 
meddu  syniad  cywir,  sylweddoí  o'r 
bobl  fel  pechaduriaid  a  saint,  eisiau  eu 
cadw  ÿ  fywyd  tragywyddol.  Gan  fod 
yr  Apostol  yn  meddu  y  cyfryw  syniad, 
yr  oedd  ei  holl  actau  a'i  ymddygiadau 
o  flaen  pobl  Athen  yn  weddus  a  natur- 
iol. 

Eto,  yr  oedd  gwybodaeth  mor  dry- 
lawn  o'i  wrandawyr  yn  arwain  Paul  yn 
naturíol  i  gyfaddasu  pob  gair  a  ynganai 
yn  arbenigol  at  eu  cyflwr  hwy.  Wrth 
gwrs,  yr  oedd  yn  neillduol  angenrheid- 
iol  er  cael  yr  eflaith  dymunadwy  ar- 
nynt.  Onid  oes  lle  i  ofni  fod  llawer  o 
bregethu  ar  antur  yn  bod  yn  y  dydd- 
iau  hyn  ?  Onid  oes  lle  i  gredu  fod  y 
testynau  y  pregethir  oddiwrthynt  wedi 
eu  dewis  yn  fynych  nid  yn  gymaint 
oblegid  eu  cyfaddasrwydd  at  angen  y 
bobl,  ag  oddiwrth  fod  y  testyn  wedi 
dygwydd  taro  i  feddwl  y  cyfansoddwr, 
— wedi  dygwydd  dyfod  ar  ei  draws  yn 
rhy  debyg  i  heliwr  yn  dod  o  hyd  i 
wrthddrych  ei  saeth ;   ac  am  hyny  mae 


y  dweyd  yn  ddifudd,  yn  ddiefíaith. 
Mor  bell  oedd  Paul  yn  Athen  oddi- 
wtth  hyn  !  Ni  fuasai  pregethu  ar  an- 
tur  ond  megys  curo  yr  awyr— ddim 
ond  gwastraff  ar  nerth — ddira  ond 
gwatwaredd— ddim  ond  palfalu  yn  y 
tywyllwch.  Ond  gan  fod  pregethwr 
mawr  prif  ddinas  y  byd  cenedlig  yn 
ymddangos  o  flaen  ei  wrandawyr  o  dan 
ddylanwad  argraff  hollol  g)rwir  o  hon- 
ynt,  yr  oedd  yn  gwneyd  gwaith  i  bwr- 
pas  ;  yr  oedd  yn  gwneyd  cyfiawnder  â 
gwirioneddau  anwyl  a  bendigedig  yr 
efengyl  fawr  ei  dawn. 

A  rawy  na  hyn  eto  yn  y  cyfeiriad 
hwn,  yr  oedd  ei  argraff  o'i  wrandawyr 
yn  cario  ei  effaith  ar  ei  aceniaeth  ac  ar 
dôn  ei  leferydd.  Y  mae  i*r  efengyl  ei 
thôn  leddf,  garedig,  hyfwyn,  ac  yr  yd- 
oedd  efe  wedi  cael  gafael  ar  y  dôn 
hono  wrth  deimlo  dros  yr  Athenîaid. 
Mae  Uawer  iawn  mewn  Uais  pregethwr 
— llawer  yn  nhôn  ei  leferydd.  Y  mae 
ambell  i  lais  a  thôn  yn  rhy  haerllug,  yn 
rhy  uchel,  yn  rhy  îsel — mewn  gair,  yn 
rhy  anghydnaws  â  thôn  yr  efengyl  I 
'Does  yr  undônyddiaethnallais  yn  eff- 
eithiol  a  naturiol  heb  fod  yn  gywîr,  yn 
wirioneddol ;  ac  nid  oes  yr  un  feíly 
heb  gael  ei  nawseiddio  gan  deimlad 
dwys  dros  y  bobl.  Nid  oedd  Paul  yn 
amcanu  at  odidawgrwydd  ^onadrodd, 
neu  ddoethineb  ddynol,  wrth  fynegu 
cyngor  Duw ;  ond  yr  oedd  yn  feddian- 
ol  ar  ddylanwad  mwy ;  meddai  ar 
symledd  yr  efengyl  mewn  ymadrodd  a 
thônyddiaeth,  ac  yr  oedd  yn  meddu  ar 
y  nodweddau  dymunol  hyny  am  ei  fod 
yn  deall  ei  wrandawyr,  yn  teimio  dros- 
tynt,  ac  yn  awyddus  i  fod  yn  foddion  i 
sicrhau  eu  iachawdwriaeth.  Yr  oedd 
cynhyrfiad  ei  ysbryd  yn  peri  fod  asàri 
ysbrydoliaeth  yn  ei  genadwri  a*i  waith. 
Yr  oedd  nerth  ei  deimladau  yn  ei 
weithrediadau ;  yr  oedd  gwreichion  ei 
gynhyrfiadau  yn  llanw  ei  eiriau ;  ym- 
grynai  ei  leferydd  gan  yr  hylif  tanllyd ; 
dychlamai  ei  syraudiadau  gan  rym  ei 
deimladau  da.  Yr  oedd  tanbeidrwydd 
ei  sel  yn  ganfyddadwy  yn  nysgleirdeb 
ei  wedd  ;  yr  oedd  ei  deimladau  megys 
cronfa  fawr  o  ddylanwad,  yr  hon  oedd 
yn  cyflenwi  ei  angenion  fel  gwas  i  Grist; 
ond  yn  wreiddiol  yr  oedd  y  cyflenwad 


Digitized 


byGoogle 


302 


Y  Cysuryny  Ty» 


flonawr. 


yn  dyfod  oddiwrtho  ef  yr  hwn  a  was- 
anaethai  mor  ffyddlon. 

Gellid  ychwanegu  a  sylwi  fod  cyn- 
hyrfiad  ei  ysbryd  yn  Athen  yn  ddech- 
reuad  cynhyrfiadau  grymusfawr  yn  Ew- 
rop  yn  yr  oesoedd  dilynol  \  o'i  deim- 
lad  ef  y  ffrwydrasant  allan ;  efe  rodd- 
odd  gychwyniad  iddynt.  Ẅrth  ddar- 
llen  am  yr  erlid  fu  ar  saint  y  Goruchaf, 
ac  am  eu  ífyddlondeb  yn  ngwyneb  pob 
anmharch  ac  angeu,  ni  allwn  lai  na 
meddwl  am  yr  hwn  a  ddechreuasai  y 
gwaith  ar  y  cyfandir  mor  ogoneddus. 
Wrth  fyfyrio  ar  wirioneddau  y  gair  yn 
cael  eu  pregethu  gan  y  tadau,  a  chan 
weision  ffyddlon  lesu  yn  yr  oesau  di- 
lynol,  yn  wrthgyferbyniol  i  gyfeiliorn- 
adau  yr  oesau,  ac  wrth  sylwi  ar  y  cyn- 
hyrfiadau  grymus  a  ddilynai,  ni  fedrwn 
beidio  meddwl  am  ddechreuad  y  cyn- 
hyrfiadau  mawrion  a  daionus  hyny, 
sef  cynhyrfiadau  ysbryd  Paul  yn  Ath- 
en.     O,  am  fwry  o'r  unrhyw  ysbryd. 


Y  CYSUR  YN  Y  TY. 


Pan  fyddo'r  nos  dywyllaf 

A  mwyaf  trwm  ei  phryd, 
A'r  haul  a*r  goleu  bellaf 

O  gyrhaedd  clyw  y  byd  ; 
Ar  gefn  y  nos  annyddan 

Cyhoedda'r  seren  fry — 
Os  yw  yn  dywyll  alîan, 

Mae  goleu  yn  y  ty. 

Pan  fyddo'r  gwlaw  yn  disgyn, 

A'r  gwynt  yn  chwythu'n  oer, 
Cyweiria  ffydd  ei  thelyn 

O  dan  belydrau'r  lloer  ; 
A  d'wed  ei  thannau  arian 

Yn  groew  ac  yn  gry' — 
Os  yw  yn  ddryghin  allan, 

Mae  diddos  yn  y  ty. 

Pan  guddia'r  eira'r  ddaear, 

Pan  gloa'r  rhew  bob  ífrwd, 
A'r  tlawd  o  dan  ei  alar 

Yn  gollwng  dagrau  brwd: 
Daw  llais  dros  wefus  anian, 

A'r  galar  ymaith  ífy — 
Os  yw  yn  oerfel  allan, 

Mae'n  gynes  yn  y  ty. 


Os  rhaid  i'r  tlawd  lafurio 

Yn  galed  ddydd  'r  ol  dydd, 
Heb  fawr  o  dâl  am  weithio, 

Heblaw  cydwybod  rydd ; 
D'wed  hyder  wrtho'n  ddyddan, 

A'i  wyneb  gartref  dry — 
Os  rhaid  llafurio  allan, 

Ceir  gorphwys  yn  y  ty. 

Pan  fyddo'r  haul  yn  Uosgi 

Uwchben  y  teithiwr  blin, 
Sydd  bron  yn  methu  codi 

Y  llymed  at  ei  fin  : 
Daw  tyner  lais  o  rywfan, 

A  dywed  wrtho'n  hy' — 
Os  yw  yn  grasboeth  allan, 

Mae  cysgod  yn  y  ty. 

Os  rhaid  dyoddef  athrod, 

A  byw  yn  nghanol  gwawd, 
Dyoddef  gan  gydnabod, 

Cyd-ddyn,  cyd-was,  a  brawd ; 
Yn  swn  y  gwg  ei  hunan, 

Rhyw  lais  yn  dwedyd  sy' — 
Os  oes  casineb  allan, 

Mae  cariad  yn  y  ty. 

Yn  nghanol  gofal  bywyd. 

A  gorthrymderau'r  oes, 
Mi  glywaf  lais  yn  d*wedyd, 

Mewn  mwyniant  ac  mewn  loes, 
Daw  pen  y  daith  yn  fuan, 

A  heda'm  hysbryd  fry — 
Bydd  pob  gofidiau  allan, 

A  minau  yn  y  ty. 


GOLYGFA 

ODDIAR   FYNYDD   YR   OLEWYDD. 


Cafodd  y  mynydd  hwn  ei  enw  oddi- 
wrth  y  coed  olewydd  a  arferent  dyfu 
arno  \  ond  nid  oes  ond  ychydig  iawn 
o  honynt  i'w  canfod  yno  yn  bresenol. 
Y  mae  yn  gyfansoddedig  o'r  graig 
galch,  yr  hon  sydd  yn  dangos  ei  dan- 
edd  ysgythrog  mewn  llawer  man.  Ei 
gyfeiriad  yw  o  ogledd  i  dde,  ac  amo 
dri  chribyn,  yr  uchaf  o  ba  rai  yw  y 
canol,  yr  hwn  sydd-bedairmil  o  droed- 
feddi  yn  uwch  na*r  Môr  Marw,  dwy  fil 
a  phedwar  cant  yn  uwch  na  Môr  y  Can- 
oldir,  a  dau  gant  yn  iiwch  na  Jerusa- 
lem. 


Digitized 


byGoogle 


i88aO 


Golygfa  Oddiar  Fynyddyr  Olewydd. 


305 


Gan  mai  oddiar  y  man  agosaf  i'r  nef- 
oedd  o  hono  y  gwelwn  fwyaf,  esgynwn 
i'r  cribyn  canol,  a  thrown  ein  hwyn- 
ebau  tua'r  gorllewin,  a  chawn  ein  hun- 
ain  yn  gywir  yn  yr  un  man  ag  y  bu 
lesu  dri  diwmod  cyn  ei  farwolaeth  yn 
wylo  uwchben  Jerusalem,  a  phan  y  dy- 
wedodd,  **Jerusalem,  Jerusalem,  yr 
hon  wyt  yn  lladd  y  prophwydi,  ac  yn 
llabyddio  y  rhai  a  ddaníonir  atat,  pa 
sawl  gwaith  y  mynaswn  gasglu  dy  blant 
yn  nghyd,  megys  y  casgl  iâr  ei  chyw- 
ion  dan  ei  hadenydd,  ac  nis  mynech." 

Priodol  y  gallwn  ddweyd  fod  y  ddin- 
as  wrth  ein  traed,  oblegid  nid  oes  ond 
haner  milldir  rhyngom ;  eto  yr  ydym 
ddau  cant  o  droedfeddi  yn  uwch  na  hi. 
Rhwng  troed  y  mynydd  a  mur  y  ddin- 
as  gwelwn  yr  afon  Cedron  yn  brysio  ar 
hyd  ei  gwely  garw,  fel  pe  yn  chwilio 
am  fan  esmwythach  i  orphwys ;  ond 
nid  YN  yn  ei  gael  nes  cyrhaedd  y  Mor 
Marw.  Tarddle  y  Cedron  sydd  yn  y 
gwastadedd  ychydig  yn  ogleddol  i*r 
ddinas.  Rhyngom  a'r  Cedron,  ac  ych- 
ydig  i'r  llaw  ddeheu,  gwelwn  ardd 
Gethsemane,  y  roan  byth  -  gofiadwy 
hwnw  lle  bu'r  lesu  bendigedig  yn 
"  gweddio  ddyfalach  ddyfalach,*'  a'r 
man  y  "  bradychwyd  gwaed  gwirion." 
Ychydig  yn  is,  ac  yn  union  ar  ein  cyf- 
er,  gwelwn  lawer  iawn  o  feddau,  y  rhai 
sydd  wedi  eu  tori  yn  y  graig.  Gwelwn 
heol  yn  taro  allan  o  fur  y  ddinas,  yn 
croesi  y  Cedron,  ac  yn  dyfod  tuag  at  y 
beddau  y  soniasom  ani  danynt,  yna 
troa  ychydig  i'r  de,  a  chroesa  y  myn- 
ydd  trwy  y  bwlch  sydd  rhwng  y  cribyn 
yx  ydym  yn  sefyll  arno  a'r  cribyn  ar 
ein  llaw  chwith.  Ar  hyd  yr  heol  hon 
yr  arferai  yr  lesu  gerdded  hwyr  a  bor- 
eu,  rhwng  Jerusalcm  a  Bethania,  yr 
hwn  le  sydd  tua  dwy  filldir  o'r  ddinas. 
Hon  yw  y  brif-ífordd  rhwng  Jerusalem 
a  Jericho.  Ar  ein  llaw  chwith,  wrth 
droed  y  raynydd,  gwelwn  bentref  Si- 
loam. 

Taflwn  ein  golygon  dros  y  Cedron, 
a  gwelwn  Jerusalem,  wedi  ei  hadeil- 
adu  ar  bedwar  o  fryniau  bychain,  sef 
Moriah,  Acra,  Sion,  a  Bezetha  ;  Mo- 
riah  yw  y  nesaf  atom  ;  ar  hwn  gwelwn 
y  deml  orwych.  Bydded  i  ni  gofio 
bob  amser  pan  yn  edrych  ar  ddarlun 


Jerusalem,  os  maî  y  deml  a  fydd  nesaf 

atom,  mai  golygfa   oddiar  fynydd  yr 

Olewydd  yw.     Edrychwn  dros  y  deml 

a  gwelwn   fryn  Acra ;    yma  y  gwelwn 

lyn   Hezekiah;  yma  hefyd  y  gwelwn 

fryn  bach  Calfaria,  lle  y  bu  Un  farw  er 

rhoddi  bywyd  i  filoedd.     Trown  ein 

golygon  i*r  rhan  ogleddol  o*r  ddinas  a 

gwelwn  fryn  Bezetha.    Ar  hwn  gwelwn 

y  ty  marchnad,   palas   Helena,   a  Uyn 

Bethesda.     Yn  agos  i'r  llyn  hwn  y  mae 

porth  y  pysgod,  ac  y  mae   yn  debygol 

iawn  mai  trwy  y  porth  hwn  yr  aeth  y 

milwyr  allan,  yn  cael  eu   harwain  gan 

Judas,  i  ddal  yr   lesu,  o  herwydd  nid 

oedd  ganddynt  ond  croesi  y  nant  cyn 

bod  yn  yr  ardd.      Edrychwn  i'r  rhan 

ddeheuol   o'r    ddinas  a  gwelwn    fryn 

Seion  ;  gwelwn  ar  hwn  balas  Herod,  y 

ty  marchnad  uchaf,  a  bedd  Dafydd  ;  ar 

y  bryn   hwn  y  mae  y  rhan    hono  oV 

ddinas  a  elwid  "  dinas  Dafydd''  wedi 

ei  hadeiladu.     Y  mae  Moriah  ac  Acra 

yn  cael    eu  gwahanu    oddiwrth    Seion 

gan  ddyífryn  y  gwerthwyr  caws.    Yn  y 

dyffryn  hwn,    tu    allan  i  fur  y  ddinas, 

gwelwn  lyn  Siloam,  yn  union   ar  gyfer 

pentref    Silcara,    a'r    Cedron    rhyng- 

ddynt.     Taflwn  ein    golygon   ychydig 

yn  mhellach,  ac  edrychwn  dros  y  ddin- 

as,  a  gwelwn  ddyífryn  Hinom  yn  rhed- 

eg  o  ogledd  i  dde  ;  yna  wedi  cyrhaedd 

pen  isaf  y  ddinas,  gwelwn  ef  yn  croesi 

tuag  atom,  ac  yn  uno  a*r  Cedron  mewn 

lle  prydferth   a  elwir    "  gardd  y  bren- 

in."     Ychydig  yn  is   mae   ff"ynon  Ne- 

hemiah.     Òddi  yma  gwelwn  y  dyff'ryn 

yn  yrawau  rhwng   y   mynyddoedd,  nes 

ymgolli  yn  y  Mor   Marw.     Felly  ni  a 

welwn  fod  y  ddinas  yn   cael   ei    ham- 

gylchynu   gan    ddau    o    ddyffrynoedd 

bychain,    yn    ogleddol    a    dwyreiniol 

gan  y  Cedron,   ac  yn  orllewinol  a  de- 

heuoi  gan  ddyffryn  Hinom.     Yn  ÿ  dy- 

ffryn  hwn,  yn  ddeheuol    i'r    ddinas,  y 

darfu   i   Judas   ymgrogi.        Edrychwn 

dros  beii  isaf  y  ddinas,  sef  bryn  Seion, 

a   gwelvvn  lyn  isaf  Gihon   yn    nyff'ryn 

Hinom.     Yn  agos  i  ben  uchaf  y  dy- 

ffryn  gwelwn  lyn  uchaf  Gihon,  yr  hwn 

sydd    dri  chan'  troedfedd  o  hyd,   dau 

can*  troedfedd  o  led,  ac  ugain  o  ddyfn- 

der ;  yma   yr  eneiniwyd    Solomon  yn 

frenin.     Ar  y  llaw  chwith  gwelwn  gof- 


Digitized 


byGoogle 


3^4 


Effaith  Ragoroly  Beibl 


[lonawr, 


golotn  Herod ;  ar  y  llaw  dde  y  mae 
heol  yn  myned  allan  o'r  ddinas,  a 
heibio  y  Uyn,  ac  yn  arwain  i  Emmaus 
a  Joppa.  Y  mae  y  cyntaf  tua  saith  mill- 
dir  a  haner  i'r  gogledd-orllewin  o  Je- 
rusalem,  a'r  olaüf  dri-deg-a-phump  o 
filldiroedd  i'r  un  cyfeiriad.  Trown 
ein  golygon  i  ben  uchaf  y  ddinas,  a 
gwelwn  ddwy  heol  yn  taro  allan  trwy 
borth  Ephraim  ;  ä  un  yn  union  i'r  gog- 
ledd,  heibio  i  feddau  y  breninoedd, 
gan  eu  gadael  ar  y  llaw  dde ;  yna 
croesa  y  Cedron,  ac  a'n  harweinia  i 
Sichem  a  Samaria,  rhwng  mynyddoedd 
Gerizim  ac  Ebal,  dri-deg-a-phedair 
miUdir  oddi  wrthym ;  y  mae  Samaria 
<:hwe*  miUdir  yn  mhellach.  Y  mae  yr 
iheol  arall  ag  sydd  yn  myned  allan  o 
borth  Ephraim,  yn  cadw  ychydig  i'r 
Uaw  chwith,  ac  yn  arwain  i  Gibeon, 
<:hwe'  milldir  o  Jerusalem.  Cyn  troi 
^in  cefnau  ar  y  ddinas,  edrychwn  dros- 
ti  unwaith  eto,  a  gwelwn  heol  yn  taro 
allan  o'i  hystlys  orllewinol,  yna  croesa 
y  nant  sydd  yn  nyffryn  Hinom,  a  throa 
i'r  deheu,  ac  ä  heibio  i  lyn  isaf  Gihon, 
gan  ei  adael  ar  y  Uaw  chwith ;  dilyn- 
wn  yr  heol  hon  am  chwe*  milJdir,  a 
chawn  ein  hunain  yn  Bethlehem,  lle 
genedigol  Ceidwad  dynolryw.  Trown 
ein  hwynebau  i'r  gogledd  a  gwelwn 
fynyddoedd  Ephraim  yn  dyrchafu  eu 
penau,  y  rhai  sydd  tuadeg  milldir  oddi 
wrthym.  Rhyngom  a'r  mynyddoedd 
hyn  y  mae  Mizpah,  Gìbea,  Rama,  a 
Bethel. 

Trown  ein  cefnau  ar  Jerusalem,  ac 
«drychwn  i'r  dwyrain,  ac  o'n  blaen  y 
gorwedd  dyíTryn  prydferth  yr  lorddon- 
€n.  Bhyngom  a'r  afon,  ychydig  ar 
ein  llaw  cbwith,  gwelwn  Gilgal  a  Jeri- 
cho.  Bdrychwn  dros  y  Ueoedd  hyn  a 
thros  yr  lorddonen,  a  gwelwn  fynydd 
Gilead.  Edrychwn  i  fyny  trwy  y  dy- 
ffryn,  a  byddwn  yn  edrych  i  gyfeiriad 
mor  Tiberias,  yr  hwn  sydd  tua  thriug- 
ain  milldir  oddi  wrthym.  Ar  ein  llaw 
dde,  ac  wrth  droed  y  bryn  yr  ydym  yn 
sefyll  arno  canfyddwn  bentref  bychan 
Bethania,  cartref  Lazarus  a'i  ddwy 
chwaer.  Edrychwn  dros  y  pentref 
hwn  i'r  de  ddwyrain  a  gwelwn  yr  lor- 
ddonen  yn  ymarllwys  ac  yn  ymgolli  yn 
y  Mor  Marw. 


Taflwn  ein  golygoii  iV  dwyrain,  y  tu 
hwnt  i'r  lorddonen,  a  gwelwn  fynydd- 
oedd  Abarim,  ac  yn  eu  plith  fynydd 
Nebo,  oddiar  yr  hwn  y  cafodd  Moses 
olwg  ar  wlad  yr  addewid. 

Ebenezer  P.  Dayies. 

Kingstûn,  Pa. 


EFFAITH  RAGOROL  Y  BEIBL 


O  gylch  ugain  mlynedd  yn  ol,  medd 
un  gwr,  yr  oeddwn  yn  myned  heibio 
y  ty  lle  yr  arosai  Thomas  Paine,  yr  an- 
ffyddiwr.  Gan  fod  íFenestri  isel  y  ty 
yn  agored,  gwelwn  ef  yno  yn  eistedd,  a 
throais  i  mewn.  Yr  oedd  ^mo  saith 
neu  wyth  gydag  ef,  y  rhai  yr  ymdrech- 
ai  eu  cadarnhau  yn  ei  egwyddorion 
truenus  ei  hun.  Dywedai  fod  y  Beibl 
yn  un  o*r  llyfrau  mwyaf  twyliodrus  a 
fu  erioed  ;  ei  fod  wedi  achlysuro  mwy 
o  ddrygau  a  thywallt  gwaed,  nag  un 
llyfr  a  argraffwyd,  ac  nad  oedd  ond 
ynfydion  a  dyhirod  yn  ei  gredu.  Yna 
ymataliodd,  a  thra  y  bu  yn  llenwi  ei 
wydryn  a  brandi  a  dwfr,  ei  hoff  ddifyr- 
wch,  gofynodd  un  ÿr .  cwmpeini  iddo 
a  fu  efe  erioed  yn  IScotland  ?  Ateb- 
odd  yntau  iddo  fod  )mo.  "Felly  y 
bura  inau,"  meddai  y  gofynwr,  **  ac  y 
mae  yr  Ysgotiaid  ỳn  fwy  penboeth 
gyda'u  Beibl  nag  un  pobl  a  welais  i  er- 
ioed.  Y  mae  yn  eu  tai,  yn  Uyfr  eu  hys- 
golion,  ac  yn  eu  heglwysi.  Pan  y 
byddont  yn  teithio  hyd  yn  nod  ychyd- 
ig  o  ffordd,  y  mae  eu  Beibl  yn  gydym- 
aith  ganddynt ;  eto  ni  welais  mewn  un 
wlad  lle  yr  ymdeithiais,  bobl  mwy  cy- 
surus  a  dedwydd.  Trwy  eu  h^rmarfer- 
iad  rhagfarnllyd  o  ymgyrchu  i'r  eg- 
Iwysì  ar  y  Suliau,  y  mae  y  gweithwyr 
yn  cadw  eu  cyflogau  yn  ofalus,  tra  y 
mae  rhai  cyffelyb  mewn  gwled)ẁd  er- 
aill  yn  eu  gwario  yn  y  tafamdai  ac 
mewn  oferedd ;  ac  nid  oes  unrhjrw  dra- 
moriaid  sydd  yn  glanio  yn  ein  gwlad  a 
chymaint  o  alw  am  danynt  i  wasan- 
aethu  mewn  lleoedd  pwysig  a'r  Ysgot- 
iaid.  Anfynych  y  cyfarfyddir  a  neb  o 
honynt  mewn  elusendai  na  charcharau. 
Yn  awr  (meddai)  os  ydyw  y  Beibl  yn 
Uyfr  mor  ddrwg,  oni  fuasai  yn  naturiol 
dysgwyl  i'r  rhai  sydd  yn  gwneyd  mwy- 


Digitized 


byGoogle 


i882.] 


yModdion  Effeithiolafy  ò»c. 


305: 


af  ag  fef  î  îbd  y  bobi  fwyaf  drygionus 
o  bawb?" 

Ni  fedtai  Paine  roddi  un  atebiad  i 
resymiad  fel  hyn.  Yr  oedd  yn  ffaith 
hanesyddol  nad  allai  neb  ei  gwadu. 
Felly  efe  a  aeth  i  fyny  y  grisiau  heb 
ddweyd  dim,  ac  aeth  ei  gyfeillion  allan 
o  un  i  un,  a  gadawsant  y  llefarydd  ei 
hunan  i  fwynhau  yr  olygfa. 


Y  MODDION  EFFEITHIOLAF 

I  GYNAL  A  PHARHAU  EGLWYSI  BEDYDD- 
lEDIG  CYMREIG  YN  Y  GORLLEWIN. 

Papyr  a  Ddarllenwyd  yn  Nghymanfa 
BemeTy  Mo.y  Mai  iy  i880j  acagy- 
hoeddir  ar  gais  y  Gyncuiledd.  Wedi  ei 
dalfyru. 

GAN  Y  FARCH.  R.  M.  RICHARDSON,  DAWN,  MO. 

A  nwyl  Frodyr  yn  yr  Arglwydd  : 

Hyfrydwch  neillduol  i  mi  jrw  cael  y 
fraint  o'ch  cyfarfod  y  flwyddyn  Gym- 
anfeiol  hon  eto,  a  thraddodi  i  chwi  yr 
anerchiad  presenol  fel  blaenffrwyth  o 
rai  galluocach,  ni  a  hyderwn,  gan 
fix)dyr  teilwng  yn  y  dyfodol. 

Gyda  gradd  helaeth  o  bryder  yr  wyf 
yn  sefyll  ger  eich  bron,  gan  yr  ofnwyf 
nas  gallaf  wneyd  cyfiawnder  â  mater 
mor  bwysig,  yr  hwn  sydd  yn  orlawn  o 
ddyddordeb  a  phwysigrwydd  i  bob 
Bedyddiwr  egwyddorol,  nid  yn  unig 
)m  y  rhanbarth  yma  o'r  byd,  ond  i  bob 
un  o'r  saint  Bedyddiol  drwy'r  wlad,  a 
thrwy  y  byd  yn  gyffredinol. 

Mae  )m  wybyddus  i  ni  oll  mai  gwein- 
iaid  yw  yr  eglwysi  Bedyddiedig  Cym- 
reig  yn  y  Gorllewin  ar  hyn  o  bryd  ;  ac 
nid  yw  hyn  yn  rhyfedd,  gan  mai  gwlad 
newydd  ydyw,  a  ninau  o  bosibl  ychyd- 
ig  yn  wahanol  i  rai  o'n  cymydogion 
crefyddol,  gan  nad  ydym  fel  rheol  yn 
ymfudo  yn  enwadol  felly,  a  thrwy  hyn 
cafodd  erain  fantais  arnom — sefydlas- 
ant  eglwysi,  a  dylanwadwyd  ar  luaws  o 
Fedyddwyr  llwfr,  ac  efallai  anffyddlon 
i'w  hegwyddorion,  i  ymuno  ä  hwy,  fel 
pan  gorphorir  eglwys  Fedyddiedig 
mewn  ardal,  mae  y  dosbarth  yna  yn 
Ued  hwyrfrydig,  fel  Israel  gynt  yn  Bab- 
ilon,  i  gychwyn  tua*u  gwlad. 


Ond  er  yr  holl  anfenteísion  hyn,  y 
mae  genym  achos  diolch  i*r  Arglwydd 
am  y  Uwyddiant  sydd  wedi  bod  ar  ein 
hegwyddorion ;  a  phriodol  y  gallwn 
ddweyd  heddyw,  **Yr  Arglwydd  a 
wnaeth  i  ni  bethau  mawrion,  am  hyny 
yr  ydym  yn  llawen."  Cymerwn  gy- 
sur,  ymwrolwn  ac  ymnerthwn  yn  y  gras 
sydd  yn  Nghrist  lesu.  Mae  ein  dyfod'- 
ol  yn  wir  addawol.  Mae  llwyddiant 
ein  hegwyddorion  yn  y  mynedol,  ac 
"  Fel  hyn  y  dywed  yr  Arglwydd,"  yn 
sylfaen  gref  i'n  gobeithion  dyfodol ; 
ac  y  mae  addewid  lesu  yn  dyferu  cysur 
i'n  henaid,  "  Ac  wele  yr  ydwyf  fi  gyda 
chwi  bob  amser,.  hyd  ddiwedd  y  byd." 
Ymddiriedwn  ynddo. 

Ond  mewn  trefn  i  gynal  a  pharhau 
achos  y  Bedyddwyr  Cymreig  yn  y  Gor- 
llewÌD — 

(<j)  Rhaid  ymdrechu  i  gadw  yr  taith 
Gymraegynfyw. 

Mae  h^oi  yn  sicr  o  fod  yn  hanfodol 
meẁn  trefn  i  sicrhau  yr  amcan  gogon- 
eddus  hwn.  Gwir  fod  y  mwyafrif  o 
honom  yn  esgeuluso  i  raddau  gormod- 
ol  y  mater  pwysig  hwn  yn  ein  teulu.-^ 
oedd,  a  diau  y  bydd  rhywun  yn  barod 
i  ddweyd,  "Y  meddyg,  iacha  dy  hun." 
Wel,  boed  felly — addefwn  ein  bai,  ac 
addawn  ddiwygio. 

Wrth  eich  anog,.  frodyr,  i  jrmdrech 
o  blaid  cadwraeth  301  fy w  ein  hoff  fam- 
iaith,  nid  ydym  yn  golygu  y  dylem 
inewnun  modd  fodyn  rhagfarnllyd,  ac 
yn  gul  tuag  at  un  genedl  arall ;  na, 
pell  oddiwrthym  yw  y  s)miad  yna ;  a 
hefyd  ni  ddylem  ddibrisio  y  fantais  a'r 
defnyddioldeb  a  ddeilliai  i  ni  o  feddu 
gwybodaeth  o  ieithoedd  eraiU,  ac  yn 
neillduol  yr  iaith  Saesoneg.  Credwn 
fod  mantais  neillduol  mewn  gwneyd 
ein  hunain  yn  ddefnyddiol  gyda'n 
brodyr  yr  Americaniaid,  gan  fod  ein 
heglwysi  Cymreig  (fel  yr  awgrymwyd) 
yn  weiniaid  ar  hyn  o  bryd,  ac  yn  anall- 
uog  i  gynal  gweinidogaeth  sefydlog  o 
fawr  werthj;  ac  y  mae  gwerth  i  dalent 
wirioneddol  bob  amser. 

Felly  yn  3T  amgylchiadau  hjm,  gor- 
fodir  rhai  o  honom  i  dreulio  haner  ein 
bamser  gyda'n  cymydogion,  a  thrwy 
hyn  bendithir  yr  eglwysi  Cymreig  à 
gweinidogaeth  weddol  sefydlog^    Ond 


Digitized 


byGoogle 


3o6 


YModdton  Effeithiolaf^  àf^c. 


[lonawr, 


dyma  ein  dadl,  mewn  trefh  i  barhau 
achos  y  Bedyddwyr  Cymreig  yn  y  Gor- 
llewin,  rhaid  ymdrech  o  blaid  cadwr- 
aeth  yr  iaith  Gymraeg;  oblegid  ofer 
fydd  dysgwyl  parhad  a  chynydd  eg- 
Iwysi  Cymreig  os  nad  ymdrechir  cadw 
yr  iaith  Gymraeg  yn  fyw. 

Mae  genym  ddau  gylch  pwysig  i 
weithio  yn  y  cyfeiriad  yma,  sef  y  teulu 
a'r  ysgol  Sabbothol.  Parotown  ein 
plant  yn  ein  teuluoedd  i  dderbyn  add- 
ysg  Gymraeg  yn  yr  ysgol  Sul ;  fe  fydd 
hyn  yn  anrhydedd  i  ni,  i  alíu  píanu 
egwyddorion  Cristionogaeth  yn  eu  cal- 
onau  yn  iaith  anwyl  yr  hen  Fiython- 
iaid ;  ac  ni  fyddant  hwythau  yn  goUed- 
wyr  hollol  wrch  feddu  gwybodaeth  o 
iaith  eu  mamau,  ond  yn  hytrach  bydd 
yn  goron  anrhydedd  iddynt  yn  nyfod- 
ol  eu  bywyd.  Y  mae  y  Gymraeg  yn 
un  o  brif  ieithoedd  y  byd  o  ran  henaf- 
iaeth,  ardderchawgrwydd,  a  chyfoeth 
diderfyn  (braidd)  ei  meddyliau.  Mae 
ynddi  gyflawnder  dihysbydd  o  wreidd- 
eiriau  er  neiUduoli  pob  gwrthddrych 
mewn  bodolaeth.  Mae  ei  thermau  yn 
swynol,  ei  llenyddiaeth  yn  gyfoethog, 
a'i  barddoniaeth  aruchel  yn  ymylu  ar 
fod  yn  ysbrydoledig.  Ymdrechwn  o'i 
phlaid,  a  bydded  ein  harwyddair  yn 
amlwg  nid  yn  unig  ar  fanlawr  yr  Eis- 
teddfod,  ond  yn  ein  teuluoedd  a'n  heg- 
Iwysi,  "  Oes  y  byd  i'r  iaith  Gymraeg.'^ 
Penderfynwn  godi  ein  plant  yn  Gym- 
ry  diledryw,  mewn  iaith  a  theimlad, 
tafod  a  chalon ;  ac  ymwrthodwn  a'r 
syniad  o  chwyddo  rhengau  '*  Dic-Shon- 
Dafyddol"  ein  gwlad.  Gan  ei  fod  yn 
wir  .  bwysig  mewn  cysylltiad  â  hanes 
dyfodol  ein  heglwysi,  meddyliwn  am 
hyn,  a  chymerwn  y  cynllun  effeithiol- 
af  i  weithio  allan  yr  awgrymiadau  yma. 

(b)  Rhaid  Vr  egìwysi  Bedyddiedig 
Cymteigyn  y  Gorllewtn  hefyd  ymdrechu 
i  gynal  gweinidogaeth  alluog  er  sicrhau 
hyn, 

Ofer  dysgwyl  llwyddiant  ar  achos 
crefydd  heb  hyn.  Pregethiad  yr  ef- 
engyl  yw  y  moddion  ordeiniedig  gan 
Dduw  i  ddychwelyd  y  byd.  '^Ewch  i'r 
hoU  fyd,  a  phregethwch  yr  efengyl,'' 
&c.,  medd  Crist ;  dyna  ei  gomisiwn 
mawr;  îe,  dyna  enaid  efengyl  mewn 
un  adnod. 


Gyda  phob  dyledus  barch  i  gyfarfod* 
ydd  gweddio,  &c.,  fel  cyfryngau  ar- 
dderchog  a  gogoneddus  yn  Seion,  er 
ei  nerthu  a'i  chynyddu  ar  gynydd 
Duw,  eto  gwyddofti  mai  perthyn  yn 
neillduol  i'r  eglwys  y  maent ;  ni  fwr- 
iadwyd  y  cyfryw  gyfarfodydd  yn  gyf- 
ryngau  argyhoeddiad  i'r  byd  o  b©ch- 
od,  &c.,  ond  er  ymarferìad  ysbrydol  i 
Seion,  a  chynydd  y  saint  mewn  gras. 

Gwir  fod  pethau  mawríon  a  gogon- 
eddus  wedi  eu  gwneyd  drwy  gyfrwng 
cyÊirfodydd  gweddio  cyn  hyn.  Tra 
byddo  hanes  ymdrech  )rr  eglwys  yn 
Jerusalem  o  flaen  dydd  y  Pentecost ; 
gweddi  yr  eglwys  ar  ran  ei  gweinîdog, 
Pedr  ;  Paul  a  Silas  yn  ngharchar  Phil- 
ippi,  a  lluaws  o  engreifftiau  eraiU  ar 
gael,  fe  brofirdylanwad  cwrdd  gweddi. 
Ond  mor  wir  a  hyny  )rw  y  ffaith  mai 
dan  ddylanwad  pregeth  rymus  Pedr  y 
dychwelwyd  tair  mil  o  eneidiau  yn  uf- 
udd  ddeiliaid  i'r  Brenin  Alpha.  lë, 
pregethiad  yr  efengyl  yw  moddion  or- 
deiniedig  Duw  i  ddwyn  ei  enw  ger  bron 
llywiawdw)n*  a  phenaethiaid  y  ddaear. 
Ond  cofier,  bod  rhaid  cael  undeb  an- 
wyl  rhwng  eglwys  a  gweinidog  raewn 
trefn  i  barhau  mewn  gweddi  agweinid- 
ogaeth  y  gair,  gan  fod  gweddi  a 
llwyddiant  y  weinidogaeth  wedi  eu 
huno  mor  agos  fel  nas  gellir  eu  gwa- 
hanu.  "  Bellach,  frodyr,  gweddiwch 
trosom  ni,  ar  fod  i  air  yr  Arglwydd 
redeg  a  chael  gogonedd,  megys  gyda 
chwithau,"medd  Paul.  (2  Thes.  3:4.) 
Mewn  gweddi  yr  ydym  yn  profi  yn 
weithredol  fod  ein  dymuniadau  ni  wedi 
ymdoddi  i  arfaethau  Duw. 

Mae  dynion  y  dyddiau  hyn  fel  pe 
am  ddwyn  i  mewn  gynorthwyon  i'r 
efengyl ;  dyfeisiant  bob  peth  er  creu 
excitement,  2l  chael  rhyw  fath  o  reinrtal; 
ond  prin  iawn  yw  ein  cydymdeiralad 
â'r  cyfryw,  a  chredwn  fod  sibrydiad 
Ysbryd  Duw  yn  gofyn  i'r  cyfryw, 
"  Pwy  a  geisiodd  hyn  oddiar  eich  llaw 
chwi  ?**  Y  gwir  yw,  nid  oes  eu  hang- 
en  ;  pe  amgen  buasai  Crist  wedi  trefnu 
hyny. 

Pregethiad  gonest,  cywir,  a  diwyrni 
o*r  efengyl  yw  y  raoddion  gosodedig, 
ac  y  mae  hyn  yn  sicr  o  fod  yn  ddigon 
am  byth.     Mae  yn  alluog  i  argyhoeddi 


Digitized 


byGoogle 


i882.] 


YModdion  Effeithiûìafy  ârc. 


307 


y  byd,  gwneyd  y  gwirion  yn  ddoeth  i 
iachawdwriaeth,  y  celwyddog  yn  eir- 
wir,  )rr  aflan  yn  sanctaidd,  yr  erlidiwr 
yn  sant,  a*r  marw  yn  fyw.  O  ganlyn- 
iad  bydded  i  ni  goèo  ^orchymyn  Crist, 
ac  ymdreched  pob  eglwys  i  gael  y 
weinidogaeth  alluocaf  a  grymusaf,  yn 
Ue  ymfcädloni  ar  rywbeth  ar  enw  preg- 
cthu.  Nid  yr  aciûr^  ar  un  llaw,  na'r 
marwaidd  a'r  digyífro,  ar  y  llaw  arall, 
sydd  eisiau  i  lanw  areithfa  yr  eglwys 
Gristionogol,  ond  dynion  Uawn  o  zel 
dduwiol ,  a  gwroldeb  moesol,  i  sefyll 
dros  y  gwiríonedd,  ac  nid  creaduríaid 
pendrwm  a  gwasaidd. 

Gyda  phob  hunan-ymwadiad  y  dy- 
munem  ddweyd,  fod  gormod  o  honom 
yn  amddifad  o'r  cymwysderau  angen- 
rheidiol  i  lanw  y  swydd  bwysig  a  chy- 
segredig  hon,  ac  ofnwn  fod  gormod  o 
duedd  yn  yr  eglwysi  i  borthi  tipyn  o 
gybydd-dod,  gan  ddweyd,  **  Wel,  fe 
wna  y  weinidogaeth  hon  y  tro  i  ni, 
ychydig  sydd  o  honom,''  &c.  lê,  ac 
mae  yn  ofnus  mai  ychydig  fyddant, 
hefyd.  Mewn  Uawer  ardal  boblogaidd 
mae  yn  drueni  gweled  eglwys  Fedydd- 
iedig  ddim  ond  fel  llin  yn  mygu. 

Frodyr,  mae  yn  hen  bryd  galw, 
^'Codwch,  awn  oddi  yma."  Bydded 
i  gorn  y  gad  ddadseinio  drwy  gym- 
oedd  difaterwch  yr  eglwysi ;  ein  har- 
wyddair  fyddo,  **  Awn  rhagom!"  ac 
ymdreched  pob  eglwys  o  fewn  cylch  y 
Gymanfa  hon  i  gynal  gweinidogaeth 
deilwng  trwy  ymuno  â  rhyw  chwaer 
eglwys  gymydogaethol ;  ac  ymdreched 
holl  genhadon  Crist  i  bregethu  yr  ef- 
engyl  yn  nghyflawnder  ei  bendithion, 
ardderchawgrwydd  ei  dysgeidiaeth,  a 
phurdeb  ei  hegwyddorion. 

Peth  arall  gwir  bwysig  ydyw,  ym- 
drechu  cadw  heddwch  a  thangnefedd  0 
fewnỳyrth  Seion.  Mae  anghydfod  eg- 
Iwysig  yn  hau  hadau  darfodedigaeth  yn 
nghyfansoddiad  merch  Seion  \  lle  byn- 
ag  byddo  yr  ysbryd  hwn  mae  yno  ym- 
bleidiau  ac  ymraniadau,  ac  felly  bydd 
y  ddwyblaid  o  wahanol  gy feiriadau  yn 
sugno  hanfod  bywyd  o  gyfansoddiad 
Seion,  a  diwedd  ^  y  pethau  hyn  fydd, 
"  Eu  ty  a  adewir  iddynt  yn  anghyfan- 
edd."  Rhaid  cael  mesur  lielaeth  o'r 
gras  o  amynedd,  a  llawer  o   ddoethin- 


eb,  i  gario  hyn  allan.  "  Nac  ymrys- 
onwch  ar  y  ffordd."  Fr  dyben  o  fod 
yn  llwyddianus  yn  hyn  rhaid  golygu 
crefydd  yn  gyfundrefn  ysbrydol,  a 
rhaid  cael  cariad  hrawdol  diragrith  i 
ffynu  yn  yr  eglwys, 

••  Rhaid  codi'r  proes,  ac  nid  ei  gwneyd, 
Rhaid  caru'r  brodyr,  gyda  dweyd; 
A  choncro  pecbod  o  ix>b  rhyw» 
Os  wrth  y  Beibl  mynwn  fyw." 

Gwnaeth  Orist  y  ddyledswyddh  on  yn 
wrthddrych  gorchym)m  newydd:  "Gor- 
chymyn  newydd  yr  wyf  yn  ei  roddi  i 
chwi,  ar  garu  o  honoch  eich  gilydd." 
"  Fel  y  carodd  y  Tad  fi,  felly  y  cerais 
inau  chwithau." 

Frodyr,  y  mae  dyfodol  ein  heglwysi 
yn  dibynu  ar  ein  hymdrech  bresenol  o 
blaid  heddwch  a  thangnefedd,  gan  fod 
yma  ddylanwad  sydd  yn  cyrhaedd  yn 
mhell.  "  Ac  am  ben  hyn  oU  gwisg- 
wch  gariad." 

Elfen  arall  yw  bywyd  ctddcLs  ỳroffes^ 
wyr  crefydd.  Mae  hyn  yn  ymylu  ar 
fod  yn  anfeidrol  bwysig  i  ni ;  os  bydd 
bywyd  aelodau  eglwysig  yn  amheus, 
nid  oes  wahaniaeth  yn  y  byd  beth  fydd 
teilyngdod  rheolau  a  chyffes  ffydd  y 
gyfryw  eglwys.  Mae  ymddygiadau  an- 
weddaidd  yn  dylanwadu  mwy  ar  y  byd 
na'r  weinidogaeth  alluocaf  "  Bydd- 
wch  sanctaidd,  canys  sanctaidd  yd- 
wyf  fi.'*  Rhaid  ymdrech  o  bíaid 
sancteiddrwydd,  ac  yraestyn  at  y  mod- 
elo  berffeithrwydd  sydd  wedi  ei  osod 
o'n  blaen  yn  y  Testament  Newydd. 
"  Chwi  yw  goleuni  y  byd,"  ac  fel  y 
cyfryw,  "  Llewyrched  eich  goleuni  ger 
bron  dynion."  O  ganlyniad  ymdrech- 
wn  íyw  "  yn  sobr,  yn  gyfiawn  ac  yn 
sanctaidd,  yn  y  byd  sydd  yr  awr  hon." 

Yr  elfen  ddiweddaf  ydyw,  Rhaidbod 
yn  ffyddlon  Vn  hegwyddorion  gwahan- 
iaethol  a^  r  gwirionedd  dwyfol, 

Dyma'r  pwnc  mawr,  a'r  moddion 
sicraf  ac  effeithiolaf  i  gyrhaedd  yr  am- 
can  clodfawr  a  gogoneddus,  sef  i  gynal 
a  pharhau  achos  y  Bedyddwyr  Cym- 
reig  yn  y  Gorllewin,  a  thrwy  y  byd  yn 
gyffredinol.  Mae  elfen  darfodedig- 
aeth  yn  nghyfansoddiad  pob  cyfeil- 
iornad,  a  rhaid  iddo,  yn  ol  ei  natur, 
gwympo,  gwywo,  a  diflanu  ;  ond  am  y 
gwirionedd  dwyfol,  mae  ei  awdwr  yn 


Digitized 


byGoogle 


3o8 


Gorphwysfa. 


I  lonawry 


anfeidrol.  "Cadara  jrw  gwirìonedd, 
ftc  a  orchfyga,"  roedd  rhyw  adnod  yn 
yr  Apocrypha,  ac  y  mae  yn  wir  am  air 
Duw;  a  theimla  pob  Cristion  fel  Paul, 
"  Canys  ni  allwn  ni  ddira  yn  erbyn  y 
gwirionedd,  ond  dros  y  gwirionedd." 
Mae  carìad  Crist  yn  eìn  cymell  ni  i 
wirífyddlondeb  o*i  blaid.  Ac  er  cy- 
maint  y  gwrthwynebiadau  a'r  haeriad- 
au  disail  ein  bod  yn  gul  ein  barn,  &c., 
ac  yn  eang  ein  rhagfarn  yn  erbyn  y 
gwahanol  enwadau,  eto  gallwn  wrth- 
dystio  )m  erbyn  y  cyhuddiadau  uchod, 
a  chyda  phob  dyledus  barch  i'r  dos- 
barth  lluosog  hyny  o  Gristionogion 
sydd  yn  dygwydd  gallu  edrych  yví  ys- 
gafnach  na  ni  ar  ordinhadau  y  Testa- 
ment  Newydd,  d^rmunem  dàyweyd, 
tra  byddant  hwy,  er  eniU  cydymdeim- 
lad  a  phoblogrwydd,  yn  amddiífyn 
cyfeiliomad  ac  yn  dal  i  fyny  draddod- 
iad  dynol  yn  Ue  gorchymyn  Duw, 
teimlwn  dan  rwymau  moesol  i  gadw 
o'r  tu  allan  i  furiau  y  gau  undeb  y 
crochfloeddir  cymaint  yn  ei  gylch.  Y 
mac  ffyddlondeb  i  air  y  gwirionedd, 
a'n  hawydd  am  gydwybod  ddirwystr, 
yn  ein  gorfodi  i  wrthdystio  yn  erbyn  y 
ddetod  ddynol  o  daenellu  plant  o  fewn 
terfynau  Seion.  Yr  ydym  ni  yn  barod 
ac  yn  awyddus  am  undeb,  ond  ei  gael 
ar  sylfaen  y  gwirionedd ;  rhagor  ni 
cheisiwn,  a  llai  ni  wna'r  tro.  Yn  gy- 
maint  ag  nad  ydjrw  gwiríonedd  Duw 
yn  caniatàu  i  ni  gúmpromisio  dim  â 
chyfeihornad,  felly  ni  chydnabyddwn 
un  reol  pa  bynag  gyda  chrefydd  lesu 
ond  a  ddysgir  yn  yr  efengyl.  Pelly, 
frodyr,  byddwn  ffyddlon  ;  os  teimlir  y 
gawod  yn  drom,  a'r  gwawd  a'r  dirmyg 
yn  annyoddefol,  (ffurfiau  presenol  er- 
ledigaeth),  cofiwn,  **  Gwyn  eich  byd 
pan  y'ch  erlidiant,'*  &c.  Byddwn  wr- 
ol,  gan  ymgysuro  yn  y  ífaith  fod  rhaid 
i  wirionedd  fiiddugoliaethu  ar  bob 
math  a  ffurf  o  gyfeiliornad,  a  chyn  hir 
fe  chwifir  baner  wen  buddugoliaeth 
o  ben  pob  bryn  drwy'r  byd.  Felly, 
frodyr,  dywedwn  fel  yr  enwog  frawd 
Spurgeon,  pan  yn  cyhoeddi  llyfr  yn 
ddiweddar,  "  Yr  wyf  yn  saethu  un  er- 
gyd  yn  rhagor  o  blaid  y  gwirionedd." 
Saethwn  ninau  o  blaid  yr  un  gwirion- 
edd.     Ofnwn  weithiau  ein  bod  yn  rhy 


Iwfr,  ac  yn  rhyw  haner  credu  toái  rh)rw- 
beth  goddefol  yw  gwirionedd  ;  ond 
nid  felly ;  mae  gwirionedd  ^m  ymosod- 
ol.  Cof  am  loan  Fedyddiwr  :  "  O, 
genedlaeth  gwiberod,"  &c. ;  a'r  lesu 
ei  hunan  yn  condemnio  rhagrith  jr 
luddewon  :  "  Myfi  a  ddaethum  i  fwrw 
tân  ar  y  ddaear,"  &c. ;  a  diolch  i 
Dduw,  mae  tân  gwirionedd  yn  parhau 
i  iosgi,  ac  ni  orphwysa  nes  difa  pob 
cyfeiliornad  allan  o'r  byd. 

Byddwn  ffyddlon  i'n  hegwyddorion; 
er  mai  "  am  y  sect  hon  y  mae  yn  hys- 
bys  i  ni  fod  yn  mhob  man  ddywedyd 
yn  ei  herbyn  ;*'  eto  c)m  hir  fydd  dim 
ond  "  Un  Arglwydd,  un  ffydd,  ac  un 
Bedydd  ;"  îe,  "  Y  byd  ddaw'n  well^ 
bedyddio  wnant." 


GORPHWYSFA. 


Gorphwys  ! — y  mae  swyn  i  mi  yn  7 
gair  hwn,  gorphw^rs»  Ceir  cysur  yn- 
ddo  i'r  galon  glwyfiis ;  a  daw  dyddan- 
wch  drwyddo  i'r  ysbryd  sydd  ar  lesg- 
hau.  Nid  gorphw)rs  íel  y  gareg  a  or- 
phwys  ar  fonwes  y  ddaear  oer;  iik) 
gorphwys  fel  y  gorphwysa'r  cnawd  yn 
y  bedd;  nid  gorphwysfa  o'r  Êith  ag  y 
ceir  y  byd  o  hyd  yn  dymuno  am  dani. 
Nage :  ond  gorphwysfa  fendigedig. 

Gorphw^rs  oddiwrth  bechod  a  gwae 
— gorphwys  oddiwrth  gystudd  a  galar  ; 
gorphwys  oddiwrth  dreialon  a  gofid- 
iau  ;  gorphwys  o  swn  y  rhyfel,  y  mag- 
nel,  a'r  rhwystrau;  gorphwys  oddi- 
wrth  bob  gwg  a  chas ;  oddiwrth  bob 
bradwr  a  bradwriaeth.  O,  orphwysfa 
fendigedig  ! — gorphwys  gyda  Duw,  ar 
fynwes  fy  Ngwaredwra'm  Prynwr  byw. 

Cariad  yn  berffaith — gorphwys  yn  y 
cariad  hwiw;  yn  lle  bod  yn  wan  a 
dirmygedig,  yno  yn  hapus  mewn  go- 
goniant  a  gwiwdeb.  Yn  Ue  bod  mewn 
gwlad  sydd  lawn  o  genfigen,  malais, 
drwgdybiaeth,  ac  aflonyddwch,  gor- 
phwys  yn  ddigon  pell  o'u  gafaeí  oll — 
y  mwg  a'r  tân  wedi  cilio,  a'r  haul  yn 
gwenu  o  hyd — pawb  o'r  trigolion  yr 
un  enw,  yr  un  galon,  yr  un  gân,  yn  yr 
un  palas  ceinwych  gwyn.  "  Y  mae 
[an  hyny  orphwysci  eto  yn  ol  i  bobl 
^duw.''     Mor  dda  i  ni  tra  yn  teitfaìa 


Digitized 


byGoogle 


i83a.] 


Swräd  y  Gofygydd. 


309 


trwy  y  byd  helbulus  hwn  y  gaîr  dy- 
munol  hwnwy 

*•  Câwn  orphwys  yn  y  nc'." 

NiUs^  O.  D.  C.  Thomas. 


GwERTH  Enaid.— Gwir  werth  peth 
yw  yr  h)m  y  mac  un  a  wyr  eî  werth  yn 
roddi  am  dano.  Yr  hwn  a  wnaeth  en- 
aid  a  wyddai  ei  werth,  ac  a  roddes  ei 
fywyd  trosto. 


©Yn'âà  y  Gtoly^âà. 


TYWYDD  MAWR  AR  Y  MOR. 

Yn  canl^m  ceir  hanes  y  rhan  arwaf  o 
fordaith  ddiweddar  y  Dr.  Pred  Evans 
(Ednyfed)  o  Gymru.  Yr  ydym  yn  ar- 
graffu  yr  hanes  **  air  yn  air"  o  Seren 
Oymru  am  Rhag.  9,  wedi  ei  ysgrífenu 
ganddo  ef  ei  hun: 

"  RHWNG  Y  TONAU. 

Rbwng  a  than  y  tonan  yr  ydym  wedi 
bod  am  y  ddau  ddiwmod  diweddaf;  ac 
am  y  lofed  o  Dachwedd,  yn  )rr  ager- 
long  Vtctûria,  ar  y  mor  tymhestlog, 
gallaf  ddweyd — 

*^  Do  ac  «nwydiis 
Yw'r  hanet  am  heddyw." 

Cawsom  ein  hysbysu,  a  hyny  mewn 
pryd,  ein  bod  ar  fyned  i  le  garw,  ac 
i  blith  tonau  cynddeîríog.  frofwyd 
gwiríonedd  yr  hysbysiad,  a  chawsom 
ein  hunain  yn  safiì  angeu.  Nid  oedd 
y  Uestr  ond  megys  pluen  o  fiaen  anadi 
cawr,  phenderfynodd  yr  elfenau  ddang- 
os  eu  hawdurdod.  Yr  oedd  y  môr  mor 
arwy  a  llwybr  y  Uestr  mor  anwastad,  fel 
y  gorfodwyd  pob  un  i  aros  yn  y  salaan. 
Hyrddiwyd  ni  o  ochr  i  ochr ;  gwibiai 
y  llestr  yma  a  thraw ;  cwympai  y  stew- 
ards  wrth  waitio  amomy  ac  amlwg 
ocdd  ein  bod  mewn  ystorm  mwy  flfym- 
ig  na  chyffredin. 

Yr  wyf  wedi  croesi  y  Werydd  chwech 
o  weithiauy  ac  wedi  croesi  gwahanol 
channelsj  ond  ni  wnaeth  ofh  frathu  fy 
mron  o  herwydd  peryglon  erioed  o'r 
blaen.  Y  troion  ereill^  teimlwn  fy  hun 
yn  fjrw  diogel  ar  y  mor  nag  ar  y  tir ; 
nid  felly  y  tro  hwn,  Gan  na  roddid 
rhyddid  i  ni  fyned  i  fyny  i'r  deck,  cad- 
wyd  ni  i  raddau  halaeth  iawn  yn  ddall 
i  gynddeiriogrwydd  enbydus  y  mor. 
Cynyddai  yr  ystorm  nos  y  ^fed ;  a  thua 


phedwar  o'r  gloch  boreu  y  lofed,  ys- 
gubwyd  tri  o'r  dwylaw  dros  y  bwrdd  i 
dragywyddoldeb,  a  hyny  mewn  amran- 
tiad.  Un  o  hon^mt  oedd  y  boatswains 
dyn  tawel,  morwr  dewr,  a  swyddog 
íTyddlon.  Gadawa  ar  ei  ol  hen  fam 
oedranus,  a  thrí  o  blant.  Y  llall  oedd 
dd^m  oedranus,  yr  hwn  a  berchid  gan 
bawb  a'i  hadweinai.  Bum  yn  sianui  ag 
ef  y  boreu  cyn  y  tro  chwerw,  a  dywed- 
ai  am  y  tywydd  garw  oedd  i'n  haros* 
Poarfellaw  /  Y  llall  oedd  Eidalwr,  yr 
hwn  a  ddaeth  ar  fwrdd  y  Yictoria  amy 
tro  cyntat  yn  Oravesend.  Boreu  tywyÛ 
oedd  hwn.  Wedi  eu  golchi  dros  y 
y  bwrdd,  stopiwyd  yr  engines;  ond  an- 
mhosibl  oedd  cael  golwg  ar  y  tranced- 
igion.  Wedi  clywed  am  y  tro  chewrw 
hwn,  aeth  braw  i  galonau  yr  ymdeith- 
wyr.  Yn  y  boreu,  c)m  haner  dydd, 
clywid  crash  ar  y  dech,  ac  aeth  y  swn  i 
bob  nerve.  Chwythwyd  yr  hwyliau  jtl 
edafedd,  drylliwyd  damau  o'r  hwyl- 
brenau,  torwyd  y  jib-boom  yn  ddau, 
hyrddiwyd  un  o'r  badau  yn  erbyn  yfitn' 
nel^  nes  yr  aeth  yn  ddamau,  a  stríp- 
iwyd  y  dech  o  lawer  o'r  raiüng  haiam. 
Dyma  ein  cyflwr,  a  d^rma  fu  ein  cyflwr 
am  yn  agos  i  saith  cant  o  filldiroedd. 
Ac  nid  dyma  y  cyfan  :  canys  yr  oedd  y 
gwaethaf  o'n  golwg  ni.  Tra  yn  ym- 
gomio  ag  ereiU  am  y  storm  a'r  perygl, 
daeth  Mr.  Bumside,  y purser^  ataf,  gan 
geisio  genyf  ddyfod  i'w  ystafell  am  fo- 
ment.  Ufuddheais,  heb  íreuddwydio 
beth  a  allasai  fod  y  neges.  Wedi  cau 
y  drws,  d)rwedai  wrthyf  mewn  acenion 
crynedig,  ^'Dr.  Eyans,  mae  Cadben 
Murray  yn  ceisio  gen)rf  i'ch  hysbysu 
ein  bod  mewn  cyflwr  enbydus,  ac  nad 
oes  fawr  obaith  am  waredigaeth ;  ac  y 
mae  am  i  chwi  wneyd  y  c^an  yn  fater 
gweddi,  a  gwneyd  y  peth  yn  hysbys  i'r 
passengers  yrí  y  saJàan,  os  bamwch  yn 


Digitized 


byGoogle 


3IO 


Bwrdd  y  Golygydd, 


[lonawr, 


ddoeth  a  phriodol — y  niae  yn  gadael 
hyn  yn  îlwyr  i  chwi"  .  Hawddach 
ydyw  i  chwi  ddychymygu  fy  nheimlad- 
au  nag  i  mi  eu  desgrifìo.  Ymwelwais, 
a  theimlais  seiliau  fy  enaid  yn  rhoddi 
fibrdd ;  ond  cedwais  yr  oU  i  mi  fy 
hun,  a  bemais  mai  gwell  a  doethach 
oedd  peidio  gwneyd  y  peth  yn  hysbys, 
rhag  i  mi  drwy  hyny  ddwyn  oddiam- 
gylch  banic  a  fuasai  yn  ofnadwy  yn  ei 
ganlyniadau.  Aethum  i  fy  ystafell,  a 
chauais  anghrediniaeth  allan,  a  gwedd- 
iais  yn  fFyddiog  ar  fy  Nhad,  yr  hwn 
sydd  yn  gweled  ac  yn  gwrando  yn  y 
dirgel.  Yr  wyf  yn  credu  yn  nerth 
gweddi.  Mae  yr  ystorm  yn  cynyddu; 
gobeithion  am  waredigaeth  yn  lleihau, 
a'n  rhagolygon  yn  diflanu.  Cura  y 
tonau  y  llestr  fel  pe  yn  llawn  digofaint 
tuag  ati.  Nid  oedd  y  Uong  am  beth 
amser  yn  gallu  myned  yn  y  blaen  o 
gwbl,  a'r  hyn  oll  a  allasai  yr  engines 
wneyd  oedd  cadw  y  llong  i  fyny  rhag 
cael  eu  llarpio  gan  y  tonau  brochwyllt. 
Es  i'r  gwely  yn  gynar,  a  hyny  heb  ddi- 
osg  am  danaf ;  canys  yr  oeddwn  yn 
credu,  oddigerth  i'r  HoUalluog  Dduw 
ddangos  ei  allu,  a  hyny  yn  fuan,  mai  y 
dyfnder  fuasai  fy  medd,  yn  nghyda  fy 
nheulu  anwyl,  a  phawb  eraill ;  am  hyny 
penderfynais  fod  yn  barod  i  gasglu  fy 
nheulu  at  eu  gilydd,  a  myned  i'r  nef- 
oedd  law  yn  llaw.  Yn  ystod  y  nos 
danfonodd  y  Cadben  neges  arall  ataf 
gyda'r  Commander  Cheyne,  i  ddweyd 
fod  y  rhagolygon  yn  tywyllu,  nad  oedd 
dim  iV  wiieyd  ond  bod  yn  barod  i'r 
gwaethaf ;  ond  ymbiliai  am  i  mi  erfyn 
ar  Allu  Goruwch  naturiol  i  ddyfod  i'r 
golwg.  Gweddiais,  a  gweddiodd  am- 
ryw  gyda  mi.  Ymbiliais  am  i  Lywydd 
y  môr  ddangos  i  ni  arwydd  er  daioni ; 
ac  yn  mhen  ychydig  galwodd  Com- 
mander  Cheyne  wrth  ddrws  íy  ystafeli, 
gan  ddweyd  mewn  acenion  mwy  llon 
nag  o'r  blaen,  "Dr.  Evans,  the  Cap- 
tain  requests  me  to  tell  you  that  the 
gale  is  brolcen,  and  that  there  is  deci- 
ded  improvement.**  Dyma  falm  i 
glwyf,  a  dyma  newyddion  da  i*r  tra- 
Uodus.  Mae  pethau  yn  gwella.  Mae 
y  Gwr  fu  ar  fôr  bach  Galilea  wrth  ei 
waith;  mae  gweddi'r  fFydd  wedi  ei 
hateb ;  mae  gwaith  y  Cadben,  y  swydd- 


ogion,  a'r  morwyr,  wedi  ei  goroni  â 
llwyddiaut,  a  bywydau  pawb  am  beth 
amser  yn  ddiogel.  Ni  fu  ond  cam 
rhyngom  ag  angeu.  Yn  fynych  ym- 
ddangosai  eglwysi  Salem,  Maesteg,  a 
Franklin,  Pa.,  o  flaen  fy  llygaid.  Bydd 
genyf  feddwl  uchel  iawn  am  allu  a 
Bfyddlondeb  Captain  Murray.  Bu  ar  y 
bont  am  yn  agos  i  dri  diwrnod. 

Er  fod  Oommander  Cheyne  yn  hen 
forwr,  ac  yn  hen  gyfarwydd  ag  ystorm- 
ydd  cynddeiriog,  wedi  bod  yn  chwüio 
am  weddillion  Syr  John  Franklin  yn  y 
Gogledd,  eto  tystiai  mai  dyma  y  storm 
waethaf  a  welodd  erioed,  a  dyma  dyst- 
îolaeth  y  Cadben  a'r  morw)rr.  Anwyl 
Mr.  Jones,  a  darllenwyr  y  Seren^  un- 
wch  a  mi  mewn  cân  o  ddiolchgarwch 
am  y  fath  waredigaeth. 

Boreu  heddyw,  Tach.  ii,  pasiodd 
un  o  agerlongau  y  Cunard  JLtne  ni,  gan 
gynyg  i  ni  gynorthwy,  ond  barnodd  y 
Cadben  nad  oedd  angen  help  arnom. 
Yr  ydym  yn  awr  tua  1,200  o  filldiroedd 
o  New  York.     Byddwch  wych. 

Ednyfed. 
Ar  y  Cefnfot  garw^  Tach.  ijy  1S81, 


[O  Seren  Cymrn,  Rhag.  5.] 
MARWOLAETH  DR.  THOMAS, 

DIWSDDAR  LYWYDD   OOLBG    PONTTPOOL 

Y  mae  genym  )rr  wythnos  hon,  gyda 
galar  dwys,  i  gofnodi  marwolaeth  nn 
ag  y  mae  ei  enw  am  yr  haner  canrif 
diweddaf  wedi  bod  yn  gysylltiedig  â 
phrif  symudiadau  crefyddol  a  rhydd- 
frydol  Tywysogaeth  Cymru,  yn  fwyaf 
neillduol  felly  mewn  cysylltiad  ag  en- 
wad  y  Bedyddwyr  Cymreig.  Yr  oedd 
enw  Dr.  Thomas,  Pontypool,  yn  adna- 
byddus  yn  mhob  cwr  o  Gymru/a  ihel- 
id  iddo  barch  ac  edmygedd  gan  bawb 
a  ddaethant  i  gysyiltiad  ag  ef.  Mab 
oedd  Dr.  Thomas  i  Mr.  Thomas  Tho- 
mas,  yr  hwn  a  gadwai  fTerm  yn  agos  i 
Gaerdydd,  o'r  enw  Leckwith.  Eg- 
Iwyswr  oedd  ei  dad,  ac  yr  oedd  yn 
wrthwynebol  iawn  i*w  fab  i  fynychn  f 
gwasanaeth  crefyddol  yn  y  Tabemad, 
Caerdydd.  FodCL  bynag,  parhaodd  7 
mab  i  fyned  i'r  Tabernacl ;  a  phan  yn 


Digitized 


byGoogle 


I882.J 


Bwrdd  y  Gotygydd. 


3" 


15  mlwydd  oed,  bedyddiwyd  ef  gan  y 
Parch.  Griffith  David,  gweinidog  yr 
eglwys  ar  y  pryd.  Y  flwyddyn  ganlyn- 
ol,  daeth  yn  athraw  ar  un  o'r  ysgolion 
goreu  yn  y  dref,  yr  hon  a  gedwid  gan 
y  diweddar  Barch.  W.  Jones,  Bethany; 
a  phan  yn  16  mlwydd  oed,  derbyniwyd 
ef  yn  fÿfyriwr  yn  Athrofa  y  Fenni. 
Wedi  treulio  dwy  flynedd  yno,  symud- 
odd  i  Athrofa  Stepney,  Llundain,  Ue  y 
treuh'odd  rai  blynyddau,  ac  y  gorphen- 
odd  ei  addysgiaeth.  Ar  ei  ymadawiad 
o'r  athrofa,  derbyniodd  alwad  oddi- 
wrth  yr  eglwys  yn  Henrietta  St.,  Llun- 
dain,  lle  y  treuliodd  wyth  mlynedd  jtì 
y  weinîdogaeth.  Darfii  i  hyawdledd  a 
sêl  y  pregethwr  ieuanc  gasglu  o'i  am- 
gylch  gynuUeidfa  luosog,  ac  yn  mhlith 
aelodau  ei  eglwys  yr  oedd  y  Barnwr 
Lush,  yr  hwn  oedd  yn  gyfaill  calon 
iddo  byth  oddiar  hyny. 

Yn  1836,  symudwyd  Coleg  y  Bed- 
yddwyr  o'r  Fenni  i  Bontypool,  a  dan- 
íbnodd  pwyllgor  yr  athrofa  gais  at  Dr. 
Thomas  i  argymeryd  dyledswyddau 
líywydáoì  y  Coleg.  Derbyniwyd  y 
gwahoddiad,  a  pharhaodd  Dr.  Thomas 
yn  ll)rwydd  y  Coleg  hyd  1877,  cyfnod 
o  un  mlynedd  a  deugain,  pryd  yr 
ymddiswyddodd,  o  herwydd  ei  fod 
yn  teimlo  fod  ei  nerth  yn  gwanhau. 
Darfu  i  eglwysi  Oymru,  a  chyfeillion 
yn  Lloegr,  ar  yr  adeg  yma,  gyflwyno  i 
Dr.  Thomas  y  swm  o  ddwy  fil  o  bun- 
au,  fel  cydnabyddiaeth  o'i  wasanaeth 
gwerthfewr  i  enwad  y  Bedyddwyr. 
Cyflwynwyd  yr  anrheg  yn  nghapel  y 
Tabernacl,  Caerdydd,  pan  y  ll)rwyddai 
ei  hen  gyfaill,  Arglwydd  Justice  Lush. 

Dydd  Sul,  y  4ydd  o'r  mis  hwn, 
pregethodd  Dr.  Thomas  ddw)rwaith  )m 
nghapel  Dr.  Roberts,  Pontypridd, .  ac 
mewn  lleoedd  eraill  y  Sabbothau  blaen- 
orol.  Blinid  ef  yn  ddiweddar  gan 
beswch;  ond  gyda  yr  eithriad  hwn, 
mwynhai  ei  iechyd  arferol. 

Nos  Fawrth,  y  6ed,  aeth  i'w  or- 
phwysfa  yn  ei  iechyd  arferol.  Gan  na 
ddaeth  i  lawr  yn  ei  amser  arferol  boreu 
dydd  Mercher,  aeth  ei  nith,  Miss  Da- 
vid,  i'w  ystaíell,  pan  y  cafodd  ef  yn 
gorwedd  yn  dawel,  ac  yn  ymddangos 
fel  pe  mewn  trwçi-gwsg.  Fodd  bynag 
gan  fod  ei  wyneb  )ni  fwy  llwyd  nag  ar- 


ferol,  galwodd  am  gynorthwy,  a  daeth 
Dr.  Milward  yno  yn  mhen  ychydig 
amser,  yr  hwn  a  dd)rwedodd  ei  fod 
wedi  marw,  fel  y  tybiai,  o  fewn  y  cyf- 
nod  o  30  mynyd,  ac  mai  yr  achos  o'î 
farwolaeth  oedd  apoplexy.  Ymddeng- 
ys  fod  Dr.  Thoraas  wedi  dweyd  wrth  ei 
gyfeillion  lawer  gwaith  y  dymunai  i'w 
farwolaeth  fod  yn  un  sydyn  a  diboen,  a 
chafodd  ei  ddyrouniad. 

Cymerodd  yr  angladd  le  dydd  Llun 
diweddaf,  a  daeth  torf  dra  lluosog  yn 
nghyd  i  dalu  parch  i  goffadwriaeth  un 
a  berchid  ac  a  anrhydeddid  mor  gy- 
ffredinol.  Cyn  cychwyn  â'r  corph  i 
Bontypool,  cynaliwyd  gwasanaeth  cref- 
yddol  yn  nghapel  Tredegarville,  Caer- 
dydd,  am  7  o'r  gloch  yn  y  boreu.  Cy- 
merwyd  rhan  yn  y  gwasanaeth  gan  y 
Parchn.  A.  Tilly,  N.  Thomas,  a  J. 
Bellingham,  hen  gyfaill  i*r  ymadawed- 
ig.  Yna  dychwelodd  y  gynuUeidfa  i 
anedd-dy  yx  ymadawedig,  a  fiurfiwyd 
gorymdaith  yn  rhifo  yn  agos  i  fil  o  ber- 
sonau.  Canwyd  amryw  hymnau  gan  y 
corau  ar  hyd  y  fibrdd.  Wedi  c)nrhaedd 
y  Casnewydd,  cyfarfyddwyd  a'r  corph 
gan  dyrfa  fawr,  y  rhai  a  deithiasant 
gydag  ef  ran  o'r  fibrdd,  a  chyrhaedd- 
wyd  Pontypool  ychydig  c)m  un  o'r 
gloch.  Yn  ganlynol  cynaliwyd  gwas- 
anaeth  angladdol  yn  nghapel  Crane 
St.  Darllenwyd  rhanau  pwrpasol  o'r 
Ysgrythyr  gan  y  Parch.  J.  WiUiams, 
gweinidog  y  lle ;  ac  wedi  canu  h)rmn, 
traddododd  Dr.  Todd,  o  Lundain,  an- 
erchiad  galluog,  yn  mha  un  y  rhodd- 
odd  fraslun  o  f)rwyd  yr  ymadawedig,  ac 
y  siaradodd  am  ei  rinweddau  lluosog. 
Canlynwyd  ef  gan  y  Parchn.  £van 
Thomas,  Casnewydd  ;  Dr.  Dayies, 
Hwlffordd ;  J.  W.  Lance,  Casnewydd; 
Dr.  Roberts,  Pontypridd;  W,  Ed- 
wards,  B.  A.,  Pontypool ;  N.  Thomas, 
Caerdydd,  (yn  Gymraeg)  ;  S.  R. 
Young,  y  Fenni ;  a  Dr.  Price,  Aber- 
dar.  Wedi  canu,  )anfiurfiwyd  yn  or- 
ymdaith,  a  chychwynwyd  i  hen  gladd- 
fa  Penygam,  lle  y  gwasanaethwyd  yn 
fyr,  ar  lan  y  bedd,  gan  y  Parch.  T. 
Lewis,  Risca.  Yr  oedd  lluniaeth  wedi 
ei  pharotoi  yn  y  Colegdy  i'r  hoU  ddy- 
eithriaid. 

Nid  oedd  dim  Uai  nifer  na  deg-a- 


Digitized 


byGoogle 


S" 


Bwfddy  Gofygyéd. 


[lOBOTl^ 


thriugaÌD  o  weinidogion  yr  enwad  yn 
yr  angladd,  heblaw  llu  mawr  o  wyr  lle- 
yg.  Yr  oedd  cymeriad  a  saflc  y  gwydd- 
fodolion  yn  dwyn  tystiolaeth  uchel  i 
gymeriad  ac  enwogrwydd  yr  ymadaw- 
edig. 

AMGYLCHIAD  NODEDIG. 

Yn  mÌ8  Mefaefin,  18769  yr  oeddwn 

ar  ymweliad  â  Calcutta;  ac  un  diwr- 

nod  pan  yn  dychwelyd  o  dy  y  diwedd- 

ar  Dr.  Wenger  i  dy  fy  Uetywr,    cefais 

fy  nharaw  yn  ddisymwth  ag  awydd 

gref  i  fyned  i  dalu  ymweUad  a'r  gladd- 

ia  oedd  ^m   ymyl,   ac  i  /weled  bedd 

plent^m  bychan  anwyl  a  gladdwyd  yno 

tua  deng  mlynedd  yn  ol.    Gan  ei  bod 

yn  hwyr  yn  y  dydd,  nid  ar  unwaith  y 

gwnaethnm  i  fyny  fy  meddwl  i  fyned» 

ond  yn    mhen  ychydig   penderfynaìs 

fyned ;  ond  wedi  i  mi  fyned  ral  cam- 

rau  yn   mlaeni  dechreuais  betruso^  a 

dycfawelais  yn  fy  ol ;  ond  rywfodd  neu 

gilydd  nis  gallaswn  fyned  èiwr  fibrdd. 

Yr  oeddwn  yn  teimlo  fel  pe  dywedai 

rhywun  wrthyf,  *'  Ewch,  ewch  yn  awr." 

Ufuddheais  i'r  alwad,  ac  aethum  yn 

bryderus  fy  mcddwl  gyda  golwg  ar  y 

rheswm  paham  yr  oeddwn  fel  fayn  yn 

cael  fy  nghymeU  i  fyned  braidd  yn  er- 

byn  fy  ewyUys.     Yr  oedd  yr  haul  ar 

fachludo ;  yr  oedd  tawelwch  a  dystaw- 

rwydd  yr  hwyr  cynes  yn  ychwanegu  at 

ddifrífoldeb  yr  olygfa,  tra  yr  ocddwn 

yn  pryderus  gerdded   trwy  breswylfa 

dawel  y  meirw.    A  phan  yn  dynesu  at 

yr  ysmotyn  cyaegreidig  y  daethum  i'w 

wcled,  yr  oedd  fy  meddwl  prudd  yn  or- 

lawn  o  fyfyrdodau  cysegredig  ar  y  my- 

nedol.     MeddyUwn  nid  yn  unig  am 

''Edgar  bach/'   ond  hefyd  am  ei  fam 

angylaidd,   Üwch  gwerthfawr  yr  hon 

oeddwn  wedi   newydd    ei   gadael  yn 

Tenby,  hyd  ddydd  y  codi  a'r  canu 

clod  i*r  hwn  yw  yr   "  adgyfodiad  a'r 

bywyd." 

MeddyUais  ar  y  dechreu  fyned  trwy 
ganol  y  gladdfia,  ond  wed'yn  cyfnew- 
idiais  fy  meddwl,  a  chymerais  y  Uwybr 
araU  wrth  fhr  y  fonwcnt;  ac  fel  yr 
oeddwn  yn  cerdded  yn  ddystaw  a 
X  phrodd,  canfyddais  yn  fy  ymyl  fiiirf 


boncddfgcs  wedi  ei  gwisgo  mewn  ar- 
wyddìon  galar  trwm,  yr  hon  a  blygu 
ar  fedd  newydd-doredig,  ac  a  ochoh 
eidiai  nes  ocdd  ei  chalon  ar  dori.  Tr 
oedd  yn  hoUol  unig,  ac  yn  ymddangos 
fel  dyeitfar.  Arosaîs  yn  llonjrdd  aa 
eiUad,  ac  yn  metfau  desdl  betfa  i  wncyd. 
Ymddangosai  traUod  y  foneddiges  ya 
rfay  ddwfn  a  cfaysegredig  i  unrhyw 
ddycithr-dd^m  geisio  ei  liniani.  Fy 
mwriad  cyntaf  oedd  pasio  jrn  ddystav 
heibio,  ac  anfon  ochenaid  lwytbog'4) 
gydymdeimLad  at  Dduw  gyda'r  galiw 
unigol  hon;  ond  pan  ar  fyned  j^ 
mlaen,  metfaodd  fy  ngfaalon,  a  tbeio- 
Iwn  nas  gallwn  fyned  yn  mlaen.  TeÌHi- 
Iwn  wedi  fÿ  hoeUo  wrth  y  fiui,  ac  cto 
yr  oeddwn  yn  ofhi  djrnesu  at  y  g^with- 
ddrych  ag  oeddwn  yn  cymeryd  cy- 
maint  o  dosturí  ynddo ;  pan  yn  dd^ 
symwtfa  teimlais  gynfayrfiad  oyf  i  fyn- 
ed  ati  a  cfaeisio  ei  cfaysuro.  Yn  aaf 
dynesais  at  y  bcdd,  a  sefids  yn  ymyl^jir 
aíarus  unigol,  yr  faon  gan  £unt  ei  tHa- 
Uod  ocdd  heb  fy  nghlywed  a'm  gw#- 
ed.  Erbyn  hyn  teimlwn  fod  Duw  inBdi 
fy  anfon,  a  bod  rhaid  i  mi  geisio.jgf- 
suro  yr  enaid  traUodedig  hwn  gomrj 
gallwn.  Wcdi  scfyU  yn  fiid  ycbydig, 
anturiais  ddweyd,  *'  Anwyl  un  alaip, 
csgusodwch  fi  am  ymyracth,  Qblegid|r 
wyf  yn  tcimlo  fod  yn  rfaaid  i  mi  siaod 
ft  chwi.  Nis  gallaswn  yn  fy  myw  bflf- 
io  hcibio  i  cfawi.  Yr  ydycfa  mewn  gal- 
ar  mawr,  ac  mi  ewyllysiwn  ailu  eifih 
cysuro.  Peidiwch  edrych  i  lawr  i'r 
bedd  oer  a  digalon ;  tywyUwch  a  mar- 
wolaeth  yw  y  cwbl  yna ;  ceisiwch  cd- 
rych  fyny  at  y  nef  oleu  firy ;  os  «edd 
eich  un  anwyl  ymadawedig  yn  cara  jr 
Arglwydd,  er  fod  y  corpfa  yn  y  Uw^ 
mae  yr  enaid  yn  ddedwydd  gyda  jr 
lesu  ;  ac  os  ydych  chwi  yn  cara  jr 
Arglwydd,  cewch  eto  g)réirfod  a'di 
ffrynd  hoff  yn  ngwlad  y  dydd.  Pa  on 
anwyl  sydd  wedi  ei  gladdu  fim  hyn?" 

Can  gynted  ag  y  dechreuais  siarad, 
ymddangosai  fcl  wedi  cael  braw,  ac  yn 
mhen  ychydig,  gyda  Uygaid  llawn  o 
ddagrau,  gan  edrych  yn  fy  ngwynefa^  â 
Uais  crynedig  dywedodd, 

"  O,  ydwyf,  ydwyf,  mewn  tiaUod 
mawr;  a  pha  bedi  a  wnaf?  Bu  îasm 
íy  mhriod  boff,  wcdi  bod  yn  glaf  ond 


Digitized 


byGoogle 


i8S#.] 


Bmridy  GofygýdtL 


313 


am  ycbydig  o  ddyddiau — yr  oedd  efe 
mor  dda,  mor  garedig,  mor  fẁyn — pa 
beth  a  woaf  ?  Yr  wyf  wedi  dyfod  yma 
i  weled  ei  fedd  am  y  tro  diweddaf  am 
byth,  o  herwydd  yfory  byddaf  yn  cy- 
chwyn  i  Loegr  ar  fwrdd  yr  agerlong,  ac 
ni  chaf  byth  mwy  weled  yr  ysmotyn 
eysegredig  yma.  O,  yr  wyf  mor  isel 
ac  mor  tmigol,  ac  mor  ddyeithr  mewn 
gwlad  ddyeithr — ^beth  a  wnaf  ?"  Ebe 
fi,  «  Beth  oedd  eich  gwr  ?' '  I  hyn  at- 
ebodd,  *'  Cadben  Uong  ydoedd,  ac  yr 
oeddym  yn  ddyeithrìaid  yma — mor 
bcU  o  gartref— o  Gymru  ydym,  a  P — 
^  fy  enw,  ac  y  mae  fy  nghartref  yn 
P 11." 

Yr  oeddwn  wedi  tybio  wrth  ei  hiaith 
moi  o  Gymrti  ydoedd,  ac  yr  oedd  fÿ 
nghalon  G^rmroaidd  yn  Uosgi  íwy  fyth 
an.  Gofynaìs  iddi  yn  hen  iaith  Gwal- 
iâ,  «A  wyddoch  chwi  Gymraeg?" 
Séîniau  melnsion  yr  hen  fiuniaith — yr 
lien  iaitb  wen  anwyl,  a  wnaeth  iddi 
bnm  neidio,  ac  edrychodd  mor  syn, 
feìyr  ofnai  braidd  siarad  ;  yr  hyn  a 
déygai  yn  fjrwi'm  cof  deimlad  y  wraig 
dda  hono  wrth  íedd  yr  lesu,  pan  ddy- 
V^odd  wrthi,  Mair. 

Wedi  edrych  yn  syn  ac  ymoíyngar 
tiMáf  am  ychydig  fynydau,  dywedcMld 
-gyda  Uawenydd  yn  gymysgedig  a  syn- 
Ŵd,  "  Cymraeg  !  Cymraeg  J  yr  ydwyf 
•yft  gwybod  Oymraeg  yn  dda.  Ond 
rl^rfedd !  pwy  ydych  chwi  ?  Ai  Cym- 
ro  y'ch  chwi  ?"  Dywedais,  "  le,  eith- 
-af  Cymro;  yr  wyf  jvl  teimlo  fod  Duw 
'wedi  fy  nanfon  yma  i  gysuro  Cymraes 
fllarus/'  D^rwedaîs  wrthi  am  y  pryd- 
er  fu  yn  íy  meddwl  gyda  golwg  ar  ba 
un  a  ddeuwn  i'r  gladdfa  neu  beidio,  a 
pba  un  a  wnawn  ai  siarad  a  hi  neu  bas- 
'io  heibio,  fy  mod  wedi  dyfod  i  weled 
bedd  plentyn  anwyl,  ond  fod  yn  eglur 
yn  awr  i  Dduw  fy  anfon  i'w  chysuro 
hi.  Am  beth  amser  ymddangosai  ei 
bod  wedi  ei  llyncu  fyny  gan  syndod, 
yna  aethum  yn  mlaen  i  siarad — y  cwbl 
yn  Gymraeg — am  garíad  Duw,  a  llaw- 
enydd  y  nef,  ac  yna  dywedais,  **  Gob- 
eithio  eich  bod  yn  adnabod  yr  Ar- 
glwydd  lesu.*'  Atebodd,  ''Ydwyf, 
ydwyf,  ac  yn  ei  garu  hefyd  ;  ac  felly 
yr  oedd  fy  anwyl  briod — yr  ydjnn  ein 
dau  yn  bíant  i  Dduw ;  ond   y  mae  dn 


Tad  wedi  fy  nharo  i  yn  erwin  iawn. 
Nid  oedd  oéi  marw  ar  fy  anwyl  briod; 
yr  oedd  yn  barod  i  gwrdd  a'i  Dduw, 
ac  y  mae  hyny  yn  gysur  mawr  i  mi« 
Ychydigcyn  ymadael  fe  ganodd, 

'<  Tn  jr  dyfroedd  mawr  a'r  tooan, 
Nid  oes  neb  a  ddeil  fy  mhen, 
Ond  fy  anwyl  briod  lesu, 
'Rhwn  fa  farw  ar  y  pren." 

Rhoddodd  i  mi  yn  awrei  hanes,  ond 
ni  raid  i  mi  yma  ei  ail-adrodd.  Digon 
yw  hysbysu  ei  bod  yn  foneddiges  o 
Ogledd  Cymru,  ac  yn  aelod  gyda'r 
Methodistiaid  Calíìnaidd  yn  Ngwalia, 
wedi  bod  yn  bríod  am  yr  yspaid  byr  o 

16  mis  â  Chadben  R ,  yr  hwn  a  fii 

fárw  yn  ddisymwth  ^m  Calcqtta.  Yna 
gweddiais  gyda  hi  yn  Gymraeg,  a  chan* 
asom  yr  hen  em^m  anwyl,  "  Yn  y  dyfr- 
oedd  mawr  a'r  tonau,"  &c.,'  ac  o'r  di- 
wedd  jrmddangosai  ei  bod  wedi  adgyf- 
neithu,  a  dywedodd,  ''  Yr  Arglwydd 
a'ch  danfonodd  yma ;  ei  angel  ef  yd- 
ych,  wedi  dyfod  i'm  cysuro,  oblegìd 
yr  oedd  fy  nghalon  ar  dori.  O,  mor 
dda  yw  Duw  yn  eich  anfon  ar  y  lath 
adeg,  pan  oedd  fy  enaid  ar  gael  ei  or* 
chuddio  gan  ofld.  Bendigedig  fyddo 
ei  enw  yn  drag^rwydd.*' 

Cymerais  hî  i  weled  bedd  bydian  fy 
machgen  hofiT  i,  a  d^rwedais  wrthi  fod 
genyf  ddwy  wraig  hofiT,  a  phedwar 
plentyn  serchog  yn  y  nef ;  fÿ  mod  fy 
hun  wedi  m^m^  trwy  ddyfroedd  tra- 
Uod,  a'm  bod  gan  hyny  )m  gymwysach 
i'w  chysuro  hi.  Ymadawsom  a'n  gil- 
ydd,  gan  folianu  Duw ;  efallai  y  cawn 
gwrdd  yn  y  wlad  well,  Ue  nad  oes 
marw  nac  ymadael  mwy. 

Thomas  Eyams. 

Manghyry  Awsi  13,  1881. 


MAN-LEWYRCHIADAU. 

— Blwyddyn  newydd  dda  i'n  hoU 
ddarllenwyr. 

— Cyrhaeddasom  gartref  yn  ddiogel 
o'r  daith  orllewinol.  Cofíon  serchog 
at  ein  cyfeìUion. 

— Da  genym  ddeall  fod  y  brawd  D« 
E.  Bowen  yn  gwella.  Methwn  ddeall, 
ag  efe  yn  Gymreigydd  da,  pabam  y 


Digitized 


byGoogle 


314 


Barddomaeth. 


[lonawTy 


mae  yn  galw  ei  droed  yn  hon — "y 
droed  hon/'  meddaì,  yn  lle  y  troed 
hwn. 

— Englynion  i  febyn  D.  Lloyd,  Jones, 
Tsw.,  Pittsburgh,  Pa.  : 

Dafydd  Lloyd  Jones  etb  hefyd — gafwyd 
Yn  gyfaíll  bob  enyd ; 
Ei  "  dada"  sy'n  d'wedyd, 
**  Mae'n  wr  gwiw,  mae'n  aur  i  gyd.** 

Wel,  yn  sicr,  un  anwyl  syw^yw  cf, 

O  nwyfiant  digyfryw ; 

Odiaeth  o  brydferth  ydyw, 

A*i  lygadau'n  berlau  byw. 

— Mae  y  Parch.  Wm.  Jones,  Wis- 
consin,  yn  terfynu,  medd  efe,  ei  ysgrif- 
ai  yn  erbyn  y  Parch.  R.  H.  Evans, 
gyda'r  erthygl  a  welir  yn  y  rhifyn  hwn. 
D^rsgwyliwn  y  cawn  rywbeth  ar  y  pwnc 
3m  mhellach  ganddo  yn  íiian  eto.  Da 
íiiasai  genym  gael  ysgrifau  oddiwrtho 
3m  cynwys  manylion  dechreuad  bed- 
ydd  plant  a  thaenellu — pa  bryd  a  pha 
fodd? 

— Da  fuasai  gan  y  Bedyddwyr  Cym- 
reig  gael  y  Parch.  J.  W.  ẄiUiams,  di- 
weddar  o  Drefnewydd,  i  lafurio  yn  eu 
plith.  Gwnaeth  eglwys  Hyde  Park  ac 
eglwys  Pittsburgh  gynyg  teg.  Ofni  yr 
ydym  na  Iwyddant. 

— Clywsom  fod  y  Parch.  William  J. 
Williams,  gynt  o  Newburgh,  Cleve- 
land,  wedi  sefydlu  yn  weinidog  ar  eg- 
Iwysi  Church  Hill  a  Coalburgh,  O, 

— Wedi  cysodi  hanes  mordaith  ber- 
yglus  Dr.  Fred.  Evans,  (Ednyfed), 
daeth  Seren  Cymru,  yn  cynwys  parhad 
o'r  hanes.  Ond  son  y  mae  efe  y  tro 
hwn  am  y  gwynt  yn  gostegu,  y  môr  yn 
llonyddu,  a  sirìoldeb  yn  teyrnasu,  a 
phawb  yn  falch  o  fod  yn  nesu  at  dir. 
Ni  oddef  ein  gofod  i  ni  roddi  ychwan- 
eg  o'r  hanes  yn  y  rhifyn  hwn. 

— Dydd  angladd  Syr  Hugh  Owen, 
Llundain,  oedd  y  26ain  o  Dachwedd. 
Gosodwyd  ei  gorph  yn  y  bedd-gell 
deuluül,  yn  agos  i'r  brif  fynedfa  yn 
Aubrey  Park  Cemetery,  Llundaìn.  Yr 
oedd  gwyr  o  urddas  yn  yr  angladd,  a'r 
gwasanaeth  yn  Gymraeg  a  Saesneg. 


Barddoniaeth. 


AWDL 

Er  Cofam  ein  Byth  giod/awr  Gyn'Arifwydd  , 
Garfikld,  yr  hwH  a  saethwyd  gan  y  eudd- 
i^frudd  GUITSAU,  Gorŷh,  sU,  ac  ajufarw 
o*r  achos  Medi  /9, 1881, 


'•  Da  wladwr  dnwiol  ydoedd, 
A  gwr  i  Ddow  o'r  gwraidd  oedd." 

—£òen  Fardd. 

'•  Yn  beo  nawdd  y  bu  o  neb, 
Ar  randir  gwlad  yr  Uadeb." 

—Gttnlym  Jiid. 

Ow  !  Garfield,  mae  wedi  gorphen — ft  ni 

Pan  oedd  fawr  ei  angen  ; 
Ei  ddydd  byr  ddeuodd  i  ben — Ow  !  dristwch, 
Doi  buan  elwch  ein  gwlad  &  niwlen. 

£  wthia  hiraeth  o  herwydd— huno 
Ein  hanwyl  Arlywydd, 
I  fynwes  pob  dinesydd 
Hynaws  a  da  nos  a  dydd. 

Y  Uaw  afrwyddawl  a  fu  'n  llofruddio 
Ein  Harly wydd  rhagorol,  a  wywo ; 
Nodau  dialedd  o  hyd  a'i  dalio, 

Ar  ryw  sedd  halog  i'r  oes  a  ddelo, 
Gael  ei  chanfod,  er  gwylio— yn  ddyfal, 
A  hyf  er  atal  y  cyfry w  eto. 

Guito  heb  wyro  tra  byd— a  wdier 
Fel  adyn  dychrynllyd ; 

Y  gwydlawn  lofrudd  gwaedlyd, 
Ei  doi  ft  gwarth  rhaid  i  gyJ. 

E  ddywed  bardd  nen  diiewin 
I  mi  fel  yma  a'ì  íìn: 
**  Crogwch  ef,  y  corgi  chwym, 
A  Uosgwch  ei  holl  esgym." 

Gwthierefo  gyweithas— oleufryd, 
Y  cudd-lofrudd  atgas; 

Y  Dtt  arwain  y  diras — annynol 
Hwn,  i  ganol  y  cadduglyn  gwynias. 

O  !  rcsyn  i  ddyn  o  ddoniau— Garfield, 
Gael  ^orphen  ei  ddyddiau 
Trwy  law  adyn,  gelyn  jçau, 
A  braenwr  gwlad  a'i  breiniau. 

Diau  gofid  sy'n  dygyfor-  ein  gwlad, 
Am  golli'n  glew  flaenor ; 
Trom  Och  !  ar  hyd  iir  a  môr, 
I  gyrhaeild  i  bob  gorur. 

Wylo  y  fnae  Ewrop  fel  Amerip, 

Ys  a  y  cyffrawd  trwy  Asia  ac  Affrig, 

Heb  bwyll  unwedd  trwy'r  'nysoedd  pellenig, 

Yr  a  y  ddu  adwyth  anwareiddicdig; 

Mae'n  dost  lofruddio  raewn  dig — ein  Penaeth, 

Oedd  ddyn  da  odiaeth,  o  ddawn  nodedig. 


Digitized 


byGoogle 


i882.] 


Barddoniaeih. 


31S 


Nwyd  ddilys  nôd  o  ddialedd— oedd  Uadd 
Llyw  o  gymaint  rhinwedd  ; 
Erìoéd  o'i  faboed  i*w  fedd — ni  wyrat, 
Yn  wron  rhodiai  Iwybraa  anrhydedd. 

Ymroddaî  am  wir  addysg — yn  ieoanc, 
Mewn  hewyd  anghymysg, 
I  dramwy  yn  ddidrymysg, 
Heìfdd  gamrau  doniaii  a  dysg. 

I  gar  rhoddai  geryddon— o  byddai 
Beiddiawg  ei  arferion, 
Yn  hojrw  ac  yn  éon, 
Ni  cha  frawd  nyd»  ei  fron. 

Ei  addfwynder  ydoedd  fendith — iddo, 
Yn  oraddum  ddichwith; 
Yn  orgryf  gwrthsafai  ragrith, 
Cenad  lor  oedd  ac  nid  ei  rith. 
Dyn  oedd  ef  o  dan  ei  Dduw, 
Ac  urddol  air  y  gwir«^DduWf 
Wnai  ei  arwain  yn  wrol, 
A  Dttw  y  gair  lon'd  ei  gol. 

Er  meddu  aur  a  moddion,— ddigonedd 

I  gynal  rhwysg  beilchion;  1 

Ond  gwyliai  gadw'i  galon 
Yn  ei  lle  dan  fantell  lon. 

Llywiawdwr  a  gallu  ydoedd, — i  enill 
Gwahanol  genedloedd, 
I*w  garu  yn  gu  ar  goedd — bob  orig, 
Drwy  Amerig  a  thn  draw  y  moroedd. 
Och!  awr  drom  cwyn  chwerw  drìg, 
Am  arwr  dewr  Amierìg. 

Ac  o  herwydd  ei  fawr  garu— ei  wlad 
Lydan  sy'n  galaru ; 
A'i  gosgedd  oll  mewn  gwisg  ddn, 
I'r  eithaíf  mae'n  hirraethu, 
Ar  ei  ol  ddyn  duwiol  doeth— 
Oedd  arweinydd  i'r  annoeth. 

Gwladgarwr  glndai'i  goron  -ar  ei  ben 
Mewn  mawr  barch  yn  gyson, 
Ydoedd  ef,  a  deddf  lon— a*i  difiynai» 
Ac  a*i  arweiniai  yn  gywir  union. 

Yn  y  Senedd  bu*n  íawr  ei  wasanaeth, 
no  y  noddai  pob  uniawn  weinyddiaeth, 

Ni  bu  wron  mwy  arab  ei  araeth ; 
eb  wyro  gyrai  at  bob  rhagoriaeth; 

Oedd  yn  6frwd  o  ddoniau  ffraeth — o  ddifri 
n  gawr  o  yni  o  blaid  gwerìniaeth. 

0*i  enau  mel  yn  llawn  maeth 

Dylifai  diliau  afiaetb, 

Yn  orlawn  o*i  ddawn  a*i  ddysg, 

Arwyddion  o*i  bur  addysg  ; 

Ond  Ow  !  gwnaeth  orphen  ei  daith, 

Hyd  i  waelod  y  dylaith. 

yna  Gaifield  yn  gorphwys — yn  ei  fedd 
Yn  fud  heb  air  amwys; 
O  rad  Duw  ei  ysbryd  dwys — o'i  wirfodd, 
Yn  bur  ehedodd  i'r  lÂi\  baradwys. 


Oer  ddunos  i  wr  o*i  ddoniau— huno, 
Ar  haner  ei  ddyddiau; 
Ac  o*r  acbos  ceir  ochau,  trwy*r  gwledydd, 
Yn  gafodydd  o  dduawg  ofidiaa. 

Ei  air  a*i  barch  ni  cha*r  bedd,  hwy  barhant 
Yn  bur  hyd  ddydd  adwedd, 
Neu'r  adferìad  i  fawredd, 
I  fwynhau'r  diderfyn  hedd. 

Bellach  rhaid  yw  ymbwyllo, 
£r  chwerwed,  trymed  y  tro ; 
Fe  a  y  wlad  gref  oludog 
Hon  y'mlaen  gán  estyn  am  log, 
Yr  un  modd  o  ran  moddion 
Ein  Ujrw  a*i  waith  sy'n  llaw  lon. 
lor  hael  sydd  yn  rheoli, 
Byd  a  nef  a*n  bywyd  ni; 
Efe  a  wna  a  íyn  oll, 
Ni  ddygwydd  ond  fo'n  ddigolL 
I'r  drefn  hon  rhaid  boddloni, 
Nertha'r  Nef  ein  Harthur  ni ; 
Dewr  a  nerthol  dwrn  Arthur, 
I'w  wlad  oll  bydd  fel  y  dur ; 
A*i  Dduw  nertha  ddawn  Arthur, 
I  ddwyn  baich  ei  swydd  yn  bur ; 
Felly'n  gwlad  fydd  safadwy, 
Wel,  Amen— dim  wylo  mwy. 

Cadwoam  Fardd. 


ATHRYLITH. 


Athrylith  bnr,  boddhad  yw  edrych  ami, 
Fel  dyfroedd  byw  o'r  enaid  yn  bwrlymu ; 
Ar  fin  ei  firwd  tyf  chwaeth  fel  IIIi  hoew, 
Gan  wenu'n  llon  yn  swn  ei  dyfroedd  gloew ; 
Gwybodaeth  beunydd  yf  o'i  dyfroedd  puraidd, 
Darfelydd  sych,  gan  ymddadblygu  'n  iraidd  ; 
Athrylith  bur,  mor  hynod  yw  dy  geinion, 
Ffjrnonell  wyt  o  ddigyffelyb  swjrnion. 

Ei  ffrwd  ddaw  allan  heibio  i  Iys  gwirìonedd, 
Heb  ddafn  gwenwjmol  megys  twyll  a  gwagedd, 
Ond  pob  dyferyn  megys  gem  farddonol, 
Neu  felus  nodau  y  berorìaeth  nefol ; 
Cyfoethoga  'n  ddibrìn  ardd  fawr  Ilenyddiaethy 
A  buddioi  addysg  mewn  gwir  farddoniaeth  ; 
Ac  yno  gwelir  cewrì  'r  oes  bresenol 
Yn  byw  ar  ffrwythau  t6r  Athrylith  fywiol. 

Athrylitb  ddaw  i  fyny  'r  Iwys  areithfa, 
Ac  enyn  sèl  yn  ngweision  y  Jehofah ; 
A  hwy  a  ddaliant  y  Messiah  i  fyny 
Yn  Geidwad  pawb  a  ddel  i*w  wir  addoU  ; 
laith  felus  hon  yn  hymnau  yr  addoliad 
A  gwyd  sercbiadau  pawb  i  wlad  y  carìad, 
I  gyd-addoli  'gylch  gorseddfa'r  Duwdod, 
Mewn  moliant  mawr  i'r  lesu  yn  ddiddarfod. 


BraceuUU,  lU. 


AR1ANF&YK. 


Digitized 


byGoogle 


3i6' 


Y  Maes  CenadoL 


[lonawr. 


Y  Mà«^  Öenààol. 


GAN  Y  PARCH.  W.   P.  DAVIKS,  NANTICOKB,   PA 

II. 
AFFRIGA. 

Mae  y  ganrif  hon  wedi  gweled  peth- 
au  mawrion  yn  cael  eu  cyiiawni  yn,  a 
thros  y  wlad  ryfedd  uchod.  Mae  yr 
anturiaethwyr  gwrol  sydd  wedi  bod  y 
y  naiU  ar  ol  y  Uall,  wedi  synu  y  byd, 
trwy  ddangos  nad  anialwch  diíTrwyth, 
ond  tir  ffrwythlawn,  a  gwlad  yr  afon- 
ydd  a'r  llynoedd,  bryniau  a  mynydd- 
oedd,  dolydd  a  dyffrynoedd  mawr- 
ion,  a  gwastadeddau  eang— eu  cynyrch 
braidd  yn  annesgriíiadwy,ac  yn  cael  eu 
poblogi  gan  filiynau  o  foîdau  dynol^  ar  y 
cyían  yn  meddianu  galluoedd  meddyliol 
cryfìon,  yw  hi.  Ffrwyth  ysbryd  hun- 
an-aberthol,  a  dyoddefgarwch  dihafal 
dynion  fel  Mungo  Park,  Clapperton, 
Denham,  Livingstone,  Barth,  Burton, 
Speke,  Grant  Tnid  y  Cadfrldog),  Cam- 
eron,  ac  erailì,  ydyw  y  pethau  hyn. 
Llawer  o'r  gwroniaid  uchod  a  seliasant 
eu  llafur  â  gwaed  eu  calon.  Dyledus 
yd^rm  hefyd  am  gyfrolau  gwerthfawr  o 
wybodaeth  i  daith  synfawr  Stanley  ar 
draws  y  cyfandir,  heibio  i'r  llynoedd, 
a  thros  y  Congo  allan  i'r  Werydd.  Yn 
mhlith  yr  enwogion  sydd  wedi  llafurio 
cymaint  er  dwyn  y  cyfandir  dan  sylw  1 
oleuni,  mae  Uawer  o  genadon  hedd  a 

Keision  ffyddlon  i'r  Duw  Goruchaf. 
ìy  sydd  wedi  darllen  ychydig  o  han- 
es  Livingstone,  nad  ydyw  yn  teimlo 
dylanwad  ei  sel,  yn  rhyfeddu  ei  wrol- 
deb  a*i  benderfyniad,  a  braîdd  yn 
teimlo  baich  trwm  ar  ei  ysgwyddau, 
wrth  feddwl  am  y  caledwaith  anarferol 
yr  aeth  y  gwron  Cristionogol  drwy- 
ddo,  er  dwyn  tywyllwch  Affrica  o  dan 
d^rwyniad  haul  gwareiddiad  a  Christ- 
ionogaeth  ? 

Mae  ysmotyn  bychan  yn  mhentref 
Chitambo,  yn  ymyl  Llyn  Bangweolo, 
a  fydd  yn  gysegredig  tra  tywyno  haul 
ar  y  byd,  am  mai  o'r  fan  hono  yr  aeth 
enaid  mawr  LÌYÌngstone  o'i  boen  a'i 
lafur  i'w  orphwysfo  lonydd: .  Yr  oedd 
wedi  gwthioei  ffordd  yn  mlaen  trwy, 


ac  er  gwaethaf  gwrthwynebiadau  ac  af- 
iechyd,  nes  yn  rhy  wan  i  fyned  gam 
yn  mhellach ;  cariwyd  ef  i  fwthyn  di* 
gon  gwael,  rhoddwyd  ef  i  orwedd  ar 
wely  o  goed  croesion  wedi  eu  gor- 
chuddio  â  glaswellt.  Yr  oedd  ei  boen- 
au  yn  arteithìol  y  diwmod  diweddaf  7 
bu  fjrw.  Yn  hwyr  y  dydd,  dywedodd 
wrth  ei  ffyddlon  was,  fod  pob  peth  yn 
iawn,  ac  y  gallai  fyned  i  orphwys. 
Aeth,  ond  pan  ddychwelodd  i'r  ystaf- 
ell  yn  y  boreu,  cafodd  y  gwron  ar  ei 
liniau  yn  ymyl  ei  wely,  a*i  ben  yn 
pwyso  ar  y  gobenydd,  wedi  marw. 
Eneiniodd  meibion  Aérica  y  corph, 
cariasant  ef  yn  ol  i  Zanzibar,  a  chym- 
erwyd  ei  oddiyno  i  Lundain.  Teim- 
lai  y  byd  Cristionogol  y  goUed,  ac  wyl* 
ai  yn  hidl-ar  ei  ol.  Gorwedda  yr  hyn 
sydd  farwol  o  LÌYÌnpstone  yn  Westmin- 
ster  Abbey— cfe  ei  hun  gyda  Dûw 
mewn  mwynderau,  a  daioni  eî  fywyd 
yn  cael  ei  fwynhau  gan  Iw^rthau  y  wlad 
jx  aberthodd  ei  hunan  ^mddi,  ac  er  ei 
mwyn.  Po  bellaf  yr  eir  oddiwrtho, 
rhyfeddir  ef  yn  fwy,  Teimlîr  yn  ddyâi- 
ach  ddydd  ar  ol  dydd  nad  ydys  eto 
ond  dechreu  amgyffred  gwerth  y  dyn, 
ei  ardderchawgrwydd  moesol ;  a  djrgir 
ni  3m  barhaus  i  ryfeddu  yn  fẃy  ei  wr- 
oldeb,  i  synu  at  ei  ddyfel-barhad,  ei 
ysbryd  hunan-aberthol,  ei  sel  genadol, 
ac  amcanion  goruchel  a  Christionog* 
aidd  y  dyn  da,  David  Livingstone. 

Eraill  hefyd  a  roisant  y  peth  penaf  a 
feddent  er  mwyn  yr  un  wlad.  Y  mae 
wedi  costio  yn  fòwr  i  genadon  mewn 
iechyd  a  bywyd  î  estyn  i  Affrica  yr 
hyn  o  oleuni  efengyl  ag  sydd  301  ei 
meddiant.  Yr  ydys  i  raddau  wedi  am- 
gylchynu  Affrica  â  gorsafoedd  cenadol. 
Gweithia  cenadon  eu  ffordd  o'r  gorsaf- 
oedd  hjm  i  mewn  i'r  wlad,  ac  )m  barod 
mae  miloedd  wedi  eu  casglu  i  gorlan  y 
Gwaredwr. 

Mae  tua  60  o  wahanol  G^rmdeithas- 
au  Cenadol  heddyw  a  chenadon  yn 
Affrica.  Mae  eglwysi  cryfìon  yn  barod 
yn  Sierra  Leone,  Liberia,  Lagos,  a 
Deheubarth  y  cyfandir.  Yn  y  lle  olaf 
mae  tua  40,000  o  gymunwyr,  a  phobl- 
ogaeth'o  180,000,  yn  derbyn  i  raddan 
mwy  neu  lai  o  fendithion  efengyl  gtas 
Duw.      Gwneir  yîndrech  egniol  gaa 


Digitized 


byGoogle 


i88a0 


Y  Ma^  CenadoL 


317 


amryw  gymdeithasau  i  fyned  i  mewn  i 
ganolbarth  y  cyfandir.  Cawn  y  Bwrdd 
Americanaidd  yn  parotoi  pregethwyr 
brodorol  yn  Natal  a  Zululand  i  sefydlu 
gorsaf  yn  nhirìogaeth  Unizila,  yr  hon 
sydd  yn  ddeheuol  î  Zambesi.  Mewn 
cysylltiad  â'r  gwaith  da  yno  y  coUodd 
y  Pärch.  M.  W.  Pinkerton  eî  fywyd. 
Cawn  gymdeithas  arall  wedi  sefydlu 
gorsafoedd  yn  Uganda  a  RaiagwCy  lle- 
oedd  yn  ogleddol  a  deheuol  i  lyn  Vic- 
toria  Nyansa,  yn  nhiríogaethau  y  Bren- 
in  Mtesa;  ac  er  holl  wamalrwydd  y 
brenin,  a  chynllwynion  y  Jesuitiaid 
Pabyddol,  mae  Uwyddiant  mawr  yn 
dilyn  yr  ^rmdrechicn.  Mae  gorsafoedd 
wedi  eu  sefydlu  yn  Ujiji  ac  Ugula,  ar 
ymylon  llyn  Langanyüca,  ac  un  yn 
Uramba,  príf  ddinas  y  brenin  nodedig 
MirambOy  ac  y  mae  golwg  lewyrchus 
ar  yr  oU.  Ar  lan  Uyn  Nyassa  mae  gor- 
saf.  Heíyd,  mae  yr  Y^ythyr  Lân  yn 
cael  eu  cyfîeithu  yn  bresenòl  i'r  Chin- 
yanja^sef  iaith  y  Manganjaaid,  a  bydd- 
ant  yn  eu  dwykiw  yn  fuan.  Mae  glan- 
au  yrafon  Shire  hefyd  yn  cael  eu  hag- 
or  i'r  efengyl,  ysgolion  da  yn  cael  eu 
sefydlu  yno,  a  dysgwyUr  yn  fuan  gnwd 
toreithiog  i  ganlyn  yr  hau  sydd  yn  cy- 
meryd  Ue  yno  yn  awr. 

Mae  y  dyn  haelionus,  Mr.  Arthing- 
touy  o  Loegr,  yn  nghyd  a  chyfeilUon 
cenadol  fsn  y  wlad  hon,  yn  gweithio 
a'u  hoil  egni  i  anfon  opnadon  i  Khar- 
toom,  Ue  yn  ddeheuolrr  Aipht,  a  gor- 
Uewinoi  i  Abyssinia»  ac  wrth  yr  ar- 
wyddion  presenol  bydd  yno  yn  íuan 
oleuni  Cristionogol  cryf  yn  cael  ei  was- 
garu.  Gwneir  ymdrech  neiUduol  trwy 
ddefnyddio  Bfisatoaid  sydd  wedi  eu 
heniU  i'r  ffydd  i  efengyleiddio  dyffryn 
y  Barotse,  o  ran  uchaf  rhanbarth  Zam- 
besi.  Mae  un  ymdrech  wedi  cael  ei 
gwneyd,  ond  bu  i  dri  o'r  brodorion 
farw  o  wahanol  dwymynau  cyn  dy- 
chwelyd.  Mae  yn  ddyffryn  anarferol 
o  afiach.  Ofnir  na  fydd  fawr  o  Iwydd- 
iant  ar  y  gwaith  nes  ceir  rhyw  gynllun 
heblaw  i'rcenadon  orfod  byw  yn  y  dy- 
fifryn. 

Nid  yw  y  cenadon  sydd  yn  Libería 

Gcyfyngu  eu  Uafur  yn  Uwyr  i'r  wlad 
nOy  md  yn  teimlo  i'r  byw  dros  drig- 
oUon  Uuosog  Soudan.    Eisiau.  arian  à 


gweithwr  sydd>  aì>yddai  gair  Duw  301 
cael  ei  bregethu  yno  hefyd  yn  fynych- 
ach  nag  y  mae. 

Mae  eorsaf  bwysig  yn  barod  ar  y 
Niger;  ar  cenadon  sydd  yno  yn  aw- 
yddus  i  weithio  eu  ffordd  1  fyny  yr  af- 
on  Binne,  tuag  at  lyn  Tchad,  hefyd  301 
ddeheuol,  mewn  gobaith  yn  y  diwedd 
i  siglo  dwylaw  a'u  brodyr  sydd  yn  Uaf- 
urio  yn  Uganda,  ac  yn  gwneyd  eu 
ffordd  yn  orllewinol  atynt  hwy. 

Mae  yr  un  ysbryd  yn  cael  ei  ddang- 
os  yn  ngorsaf  Bihe,  cenadon  o  Amer- 
ica  yw  y  rhai  h^m,  a'r  rhan  fwyaf  o 
honynt  yn  ddynion  duon.  Mae  gan- 
ddynt  hwy  diriogaeth  eang  o'u  blaen, 
a  theimlant  yn  obeithiol  ìawn  am 
Iwyddiant  mawr ;  gobeiithio  ý  cänt. 

Mae  Cymdeithas  Genadol  Bedydd- 
wyr  Prydain  yn  ceisio  eniU  triçolion  y 
tiríogaethau  sydd  yn  ddeheuol  i'r  Con- 
go.  Mae  bendith  Duw  yn  eu  dil^m, 
ac  amryw  yn  barod  wedi  eu  bedyddio 
ar  broffes  o'u  ffydd  yn  Mab  Duw. 

Mae  yr  hoU  orsafoedd  ydym  yn  awr 
wedi  eu  henwi  yn  rhai  a  sefydlwyd  o 
fewn  y  chwe*  blynedd  diweddaf;  ac 
mae  sylwi  ar  y  gwaith  sydd  yn  barod 
wedi  ei  gyílawni  yn  galondid  mawr  i 
fyned  yn  mlaen  yn  y  d^rfodoL  Na 
fydded  i  Dduw,  trwy  Iwyddo  ei  weis- 
ion,  a'u  calonogi  yn  eu  Uafur,  gael 
galw  yn  ofer  amom  ni  i  gynorthwyo. 
Mae  diwedd  y  flwyddyn  genadol  301 
ago^u,  bydded  gan  hyny  i  bob  egli>i7S 
wneyd  rhywbeth  neiUduol  er  ychwan- 
egu  y  cyfraniadau.  Da  genym  gredu 
fod  gan  fwyafrif  ein  haelodau  gaionau  * 
at  ygwaith,  ond  i  ftwredd  y  gwaith,  a 
gwir  sefyllíá  y  maes  cenadol  gael  ei  os- 
od  ger  eu  bronau  fel  mae  yn  haeddu, 
ac  fel  mae  Duw  yn  hawlio. 


BEDYDDIWYD^ 

Ar  y  Sabbotb  cyntaf  yn  Rbégfyr,  yr  oedd 
y  dyrfa  fwyaf  a  welwyd  yn  Naiitiooke,  Fa.» 
erìoed,  yn  edrych  ar  weinyddiad  yr  ordinhad 
o  fedydd.  Wedi  gwasaneeth  byr  yn  Saeaoneg 
gan  ein  parchus  weinidog,  y  Parch.  W.  F.  Da^. 
yiesy  gwnaeth  pymtheg  broffes  gyhoeddos  o 
Fab  Duw  yn  y  bedydd — dau  frawd  a  thalr  ar 
ddeg  o  diwiorydd.  Tchwanmryd  at  ein  rfaií 
yn  moddion  y  Sabboth  nchod  ni^  ar  hugidn* 
Dow  a  wnaeth  i  ni  bethau  nawrion,  am  hyny 
yrj^djpnjnllawen^  ..    ^   BRAwa 


Digitized 


byGoogle 


3iS 


Banesion  CarirefoL 


[lonawr, 


HANESION  CARTREFOL 


Cyfarfod  Chwarterol 

Y  Bedyddwyr^  a  Gynaliwydyn  Gitardy 
O.,  Rhag,  10,  11,  1881. 

Cyfarfod  hynod  oedd  hwn — **  Pawb 
o'r  brodyr  yn  gytun,  Heb  un  yn  tynu'n 
groes."  Gweinidogion  yn  bresenol : 
D.  Hopkins,  £.  Jenkins,  ac  £.  M.  £v- 
ans,  Palmyra,  O.,  Ll.  Rees,  Mr,  Wil- 
liams,  diweddar  o'r  Hen  Wlad,  Tho- 
mas,  Sharon,  Pa.,  Thomas,  Niles,  O., 
James,  Mineral  Ridge,  PhillipSy  Bryn 
£glwys. 

Cawd  cynadledd  foddus,  pregethau 
grymus,  cynuUìadau  lluosog,  caredig- 
rwydd  lon'd  y  Ue,  y  dyeithriaid  yn 
teimlo'n  artrefol,  byrddau  yn  Uawn,  a 
sirioldeb  ddigon. 

Yn  y  gynadledd— cawd  mynegiad  y 
brodyr  o  Niles  mewn  perthynas  i'r 
casgliadau.  Yn  dderbyniol,  gyda  hyn 
o  wahaniaeth,  yn  Ue  ^206    yn  union- 

fyrchol  oddiwrth  yr  eglwysi,  ÿaoo,  a 
206  trwy  law  E.  Jenkins,  gasglwyd  yn 
Niles.  Mynegiad  Ll.  Rees  yn  dder- 
b^miol  mewn  perthynas  i'r  pwyllgor  a 
benodwyd  i  fyned  i  HoutzdaIe.  Jjlaw- 
enychwn  a  gorfoleddwn  am  ein  bod 
wedi  cael  amser  mor  dda  yn  Girard, 
Ohio. 

Aeth  £.  M.  £vans,  a  Thomas.  Sha- 
ron,  ì  Niles  i  bregethu  nos  Sabboth,  a 
Thomas,  Niles,  i  Mineral  Ridge,  O. 
D.  C.  Thomas,  Ysg.  pro  tem. 

Wedi  cysodi  yr  uchod,  derbyniasom 
yr  hyn  a  ganlyn,  301  ychwanegol,  ar  yr 
un  cyfarfod: 

Dydd  Sadwrn,  am  2,  cafwyd  cynad- 
ledd.  Gan  nad  oedd  ond  ychydig  fus- 
nes  o  natur  pethau  y  bywyd  hwn  i'w 
osod  o  flaen  y  ty,  trowyd  y  gynadledd 
i  fod  o  natur  y  cwrdd  ar  y  ífordd  i  Em- 
maus — ymddyddan  am  bethau  mawrion 
a  hanfodol  crefydd,  pan  y  dangoswyd 
yn  eglur  a  theimladwy  iawn  y  ffordd  i 
osgoi  drygau  ac  anghysur  eglwysig. 
Teimlai  pawb  ar  y  pryd,  ac  y  mae  y 
cyfryw  deiralad  yn  parhau  yn  Girard, 
na  chafwyd  gwell  a  niwy  efengylaidd 
cynadledd  erioed.  Dirwasgwyd  ar 
bawb   yno   yr  angenrheidrwydd  i  ar- 


ddelwi  mewn  bywyd  ymarferol  yr  eg- 
wyddorion  c^mwysedig  yn  y  broffes — 
yr  angenrheidrwydd  ì'r  holl  saint,  ac 
yn  neillduol  gweinidogioh  y  gair,  i 
garu  eu  gilydd  y  fath,  fel  na  feddylîant 
a  siarad  yn  ddrwg  am  eu  gilydd ;  ac  os 
gwelid  neu  y  clywid  fod  un  o  honynt 
yn  gwneyd  yr  hyn  dybid  sydd  feius,  y 
byddo  iddynt  ymdiechu  yn  ysbryd  a 
ffordd  ordeiniedig  yr  efengyl  diwygio  y 
cyfryw,  yn  hytrach  na  rhoddi  achlysar, 
yn  neillduol  drwy  genfigen  a  malaîs,  i'r 
cyfryw  gael  eî  ddal  i  fyny  yn  wrth- 
ddrych  gwawd  cyhoeddus  i*r  byd  an- 
nnuwiol.  Yn  sicr,  yr  oedd  hon  y  feth 
gynadledd  ag  a  adlewyrchai  urddas  y 
gwirionedd.  Llywyddid  y  gynadledd 
jm  ddeheuig  gan  y  brawd  Edward  Jen- 
kins. 

Am  6  yn  yr  hwyr,  wedi  agor  y 
cyfarfod  gan  y  brawd  D.  C.  Thomas, 
Niles,  pregethwyd  gan  y  brodyr  David 
Hopkins  ac  Edward  Jenkins,  oddiar 
Luc  2  :  15  ,  a  Marc  7  :  24 — 30.  Tar- 
awodd  y  cyntaf  ar  y  tant  iawn  i  dde- 
chreu  y  cyfarfod.  Yr  oedd  yn  sirihing 
a  hynod  felus.  Cyflwynodd  yr  olaf  i'n 
sylw  yn  rymus  berthynas  gwir  ffydd  î 
wir  Iwyddiant.  Yr  oedd  yr  oedfa  hon 
yn  ernes  da  o  waith  y  dydd  canlynol, 
fel  y  profodd  wed'yn. 

Boreu  Sabboth,  am  9,  cyfarfod 
gweddi.  Tynwyd  yn  flfyddiog  wrth  y 
rhaffau,  ac  ni  chafwyd  siomiant.  Tan- 
iwyd  yr  eglwys  fechan  ä  brwdfrydedd  i 
ddysgwyl  wrth  yr  Arglwydd  am  beth- 
au  mawrion,  a  chafwyd  hwynt. 

Am  10,  wedi  agor  y  cyfarfod  gan  y 
brawd  anwyl  Thomas,  Sharon,  pregeth- 
wyd  gan  y  brodyr  £.  Morddal  Evans, 
Palmyra,  a  LI.  Rees,  Johnstown,  oddi- 
ar  Job  36 :  32,  a  Zech.  4  :  10,  y  rhan 
flaenaf  o'r  adnod.  Hawdd  gwybod 
wrth  y  cyntaf  ei  fod  yn  fardd ;  cy- 
flfyrddodd  â  Ilinynau  tyneraf  y  galon. 
Yr  oedd  y  brawd  Rees  ar  ei  uchelfan. 
Dywedodd  bethau  nad  oès  Ilawer  a*u 
dyweda  ond  ei  hun.  Cwrdd  hynod 
dda,  ysgrythyrol,  a  hwyliog  iawn. 

Am  2,  wedi  agor  y  cyfarfod  gan  y 
brawd  D.  Hopkins,  pregethodd  y  brod- 
yr  Williaras,  Church  Hill  (Newburgh 
gynt),  oddiar  2  Pedr  3  :  14,  a  J.  W. 
James,  oddiar  Job  42  :   2.     Pregeth  wir 


Digitized 


byGoogle 


i882.] 


HafUiton  Cartrefoi. 


319 


rymus,  bwrpasol  ac  ^rsgrythyrol  iawn 
gan  y  cyntaf ;  yr  oedd  ei  thuedd  yn 
hynod  dda.  Llwyddiant  i'r  brawd  yn 
ei  feusydd  newyddion.  Nid  gorn»od 
ydyw  dweyd  fod  y  brawd  James  ar  ei 
uchelfanau  yn  mhob  ystyr ;  yr  oedd  ei 
bregeth  yn  dangos  gallu  athronol  a 
rhesymegol  cryf, 

Am  6,  gweddiodd  y  brawd  Phillips, 
Church  HiU,  a  phregethodd  y  brawd 
Reesy  o  Johnstown,  ar  "  Y  Moddion  i 
gyrhaedd  diwygiad  crefyddol,"  y  pwnc 
rhoddedig  yn  Nghwrdd  Chwarter  Gir- 
ard.  Yr  oedd  y  bregeth  hon  ynfasier' 
ýiece  hyd  yn  nod  i  Rees.  Teimlai  y 
dorf  yn  ddwys  o  dani.  Yr  oedd  y 
driniaeth  gafodd  y  mater  yn  newydd, 
ac  yn  myned  i  waelod  y  mater.  Clyw- 
som  un  yn  dweyd  teimlad  yr  ysgrifen- 
ydd,  y  dylasai  y  bregeth  gael  ei  cherfio 
mewn  craig.  Wn  i  ddim  pwy  heblaw 
Mr.  Rees  fuasai  yn  dweyd  rhai  pethau 
a  ddywedwyd.  Ar  ei  ol  siaradodd  y 
brodyr  Williams,  Phillips,  Jaraes,  a 
Jenkins,  yn  hynod  dda,  pwrpasol,  a 
brwdfrydig,  ar  rai  o  faterion  y  bregeth. 
Clenchiwydyr  hoelion  yn  ddiogel.  Da 
genyf  fod  y  cwrdd  hwn  wedi  gadael 
argraff  dda  lawn  ar  ei  ol  yn  Oirard. 
Mae  yrhen  frawd  David  James  yn  par- 
hau  i  ddiolch  am  dano.  Cafwyd  car- 
edigrwydd  mawr  gan  yr  ardal.  Yr 
oedd  yma  ddigon  o  fwyd  a  llety  i  gadw 
cymanfa.  Diolch  i  bawb.  Frodyr  o 
eglwysi  eraill  y  cylch,  mynwch  gwrdd 
tebyg  i  hwn. 

Yr  oedd  y  cynulliadau  yn  lluosog 
iawn  y  Sabboth.  Cyfranwyd  yn  dda 
gan  yr  eglwysi  a'r  gwrandawyr,  a  gall- 
uogwyd  ni.  yr  wyf  yn  credu,  i  foddio 
pawb  yn  y  taliadau  allan. 

RlCHARD  EVANS. 


Penderfyniadau  o  Barch   i*r  Di- 

WEDDAR    DaVID   O.    LeWIS. 

Yn  yr  ysgol  gân  perthynol  i  eglwys 
y  Bedyddwyr  yn  Hyde  Park,  Pa., 
Rhagfyr  19,  1881,  mabwysiadwyd  y 
penderfyniadau  canlynol: 

I.  Ein  bod  yn  datgan  eîn  teimlad 
hiraethus  o  herwydd  marwolaeth  D  O. 
Lewis,  yr  hwn  oedd  yn  aelod  ffyddlon, 
gweithgar    a   defnyddiol,    o*n    hybgol 


gftn,  a'r  hwn  a  gydnabyddid  gan  bawb 
fel  un  o  golofhau  ced]rm  caniadaeth  y 
cysegr. 

2.  Ein  bod  yn  cydymdeimlo  ä'r 
weddw  a'r  plant  amddifaid  yn  eu  galar 
a'u  tristwch,  a'n  bod  yn  gyd-gyfranog 
â  hwynt,  yn  yr  hyder  cryf  y  cawn  eto 
gyd-uno  gydag  ef  i  ganu  anthem  o  âiwl 
yn  nghôr  y  Wynfa  wen. 

3.  Ein  bod  yn  gwisgo  oriel  y  capel 
gydag  arwyddluniau  priodol  o  alar  am 
yr  ymadawedig  am  ddeg  ar  hugain  o 
ddyddiau. 

4.  Ein  bod  yn  rhoddi  copi  o'r  pen- 
derfyniadau  hyn  i  weddw  yr  ymadaw- 
edig,  ac  yn  eu  cyhoeddi  yn  y  Wawr. 

EvAN  J.  Davies, 
Wm.  P.  Jenkins, 
Wm.  E.  Evans, 
Pwyl^or, 

CWRDD   BEIBLAU. 

Cynaliwyd  y  Owrdd  Beiblau  blyn- 
yddol  yn  swydd  Oneida  eleni  gyda  yr 
eglwys  yn  Remsen,  Bhagfyr  28,  29. 

Am  2  o'r  gloch,  y  dydd  cyntaf,  cyn- 
aliwyd  cynadledd,  yn  yr  hon  yr  ^rm- 
driniwyd  ag  amryw  faterion  perthynol 
î  amcan  y  cwrdd. 

Am  6,  y  nos  gyntaf,  pregethodd  y 
Parch.  E.  Edwards,  Utica,  N.  Y.,  a'r 
Dr.  Fred.  Evans  (Ednyfed). 

Am  10,   yr  ail  ddydd,   pregethodd  . 
O.  Griffiths  (Giraldus)  a  Dr.  Evans. 

Am  2,  pregethodd,  yn  Saesneg,  my- 
fyriwr  addawol  o  Madison  University, 
Mr.  George  Perry,  (mab  y  Parch.  Ow- 
en  F.  Parry,  Bordwell),  a  Dr.  Evans. 

Am  6,  pregethodd  Dr.  Evans  yn 
Saesneg. 

Yr  oedd  yma  ddysgwyliad  mawr  am 
weled  a  chljrwed  Dr.  Fred.  Evans  (Ed- 
nyfed.  Yn  y  diwedd  yr  oedd  y  dys- 
gwyliad  yn  gymysg  a  phryder,  gan  nad 
oedd  efe  wedi  gallu  cyrhaedd  hyd  y 
train  dìweddaf  Yn  yr  orsaf  yr  oedd 
y  Parch.  John  S.  Jones,  y  brodyr  John 
Ellis,  Evan  Roberts,  ac  eraill,  yn  Uawn 
dysgwyliad  a  phryder.  A  phan  y 
daeth  Ednyfed  i'r  golwg,  dyna  falch 
oeddynt;  nid  oeddynt  yn  gweled  na 
chlywed  neb  ond  efe.  Yr  oedd  Dr. 
Evans  yn  anarferol  o  ffraeth,  hyawdl  a 


Digitized 


byGoogle 


3ao 


Hanesion  CartrefoL 


[lòûawr. 


dylaowadol  bob  tro  y  bu  ]m  llefaru. 
Credwn  fod  y  iiwyddyn  a  drealiodd  yn 
Nghymru  wedi  gwneyd  lles  iddo  fel 
pregethwr  Cymreig.  Yn  sicr  y  maent 
wedi  cael  coUed  yn  eî  ymadawiad  o 
G)rmru.  Hyderwn  301  fawr  na  fydd 
iddo  adael  i'w  Gymraeg  i  rydu  yn  ei 
gylch  Saesonig.  Peidied  yr  eglwysi 
Gymreig  a  gadael  llonydd  iddo.  Ni 
fu  Cymro  o  nod  yn  llaíurio  yn  mhlith 
yr  Amerícaniaid  erioed  yn  fwy  o  Gym- 
ro  gwiríoneddol  nag  efe.  Y  mae  efe 
yn  caru  ei  genedl  yn  ddifiuant,  ac  y 
mae  ei  genedl  yn  ei  garu  yntau — yn 
neiUduol  y  Bedyddwyr  Cymreig.  Y 
maent  yn  falch  o  hono,  a  dylent  fod. 
Anwyl  frawd  Ednyífed»  llwyddiant 
mawr  i  chwi  yn  y  dyfodol,  gras  mawr 
fyddo  arnoch.  Deuwch  yn  f^mych, 
fynych  i  edrych  am  danom  ni  y  Cym- 
ry.  Credwch  ni,  bydd  ein  calon  yn 
falch  o'ch  gweledy  a'n  henmid  yn  frwd- 
firydig  o'ch  gwrapdo.  Brawd. 


Capbl  Niles,  O. 
Barchus  Olygydd*-Yn  gymaint  a 
bod  y  casglwr  a  fii  yn  casglu  at  gapel 
y  Bedyddwyr  yn  Niles,  O.,  wedi  rhoî  y 
CjrÊmswm  a  gasglodd  yn  un  swm,  onid 
gweddaidd  íyddai  iddo,  yn  ol  ei  add- 
ewid,  i  roddi  cyfrif  o'r  swm  a  gasglodd 
yn  mhob  Ue  ar  ei  ben  ei  hun.  Yr  yd- 
3rm  ni  yma  yn  galw  amo  i  wneyd  felly. 
Ac  er  mwyn  bod  yn  deg,  yr  ydym  am 
gael  gwybiod  i  ba  le  yr  aeth  y  treulion 
o  f  103.66.  Tr  ydyîn  ni  wedi  gweled 
yr  uchod  yn  y  Wawr,  ac  yn  wir 
"Gwawr'*  yw  hefyd;  ymae  yn  rhag- 
ŵrí  ar  un  cyhoeddiad  ag  wyf  yn  ei 
ddarllen.  Úwyddiant  iddo,  medd  ein 
calon.  Yr  eiddoch  yn  barchus,  dros 
Uiwer  un  oedd  a  hawl  i  siarad  yn  y 
gynadledd.  Brawd. 

KlNGSTON,    Pa. 

Nos  Lun,  Tach.  27,  cynaliodd  ysgol 
Sabbothol  y  Bedyddwyr  yn  y  Ue  uch- 
od  gyfarfod  difyrus  a  dyddorol.  Cad- 
eiriwyd  gan  y  gweinidog,  y  Parch.  D. 
Rhoslyn  Davies.  Canwyd  amryw 
ddamau  gan  gor  y  plant,  301  cael  ei 
arwaìn  gan  y  brawd  ffyddlon  John  T. 
Jones.     Cymerwyd  rhan  hefyd   mewn 


adrodd  a  chanu  gan  W.  Price,  J.  D. 
Evans,  E.  Arthur,  H.  P.  Davies,  E.  M. 
Thomas,  J.  E.  Jones,  D.  J.  Thomas, 
Daniel  JenlcinS;  Mattie  Hatten,  Mag- 
gie  Waters,  Mary  Jane  Jenkins,  Eliza 
Carpenter,  Annie  Price,  Leah  Waters, 
Maggie  Rees,  Sallie  Hatten,  Mary  Ann 
Davies,  Rachel  Davies,  Annie  Belford, 
Lizzie  Thomas,  Sarah  Jane  Davies,  C. 
Price,  Ruth  Hasten.  Y  mae  yr  ysgol 
Sabbothol  yma  yn  cynyddu  yn  gyJSym, 
ac  y  mae  ei  chyílwr  presenol  yn  dra 
addawol  a  Uewyrchus.  Dysgybl. 

Sbfyduad  Gweinidog* 

Tachwedd  27,  cynaliodd  eglwys  y 
Bedyddwyr  yn  Parsons,  Pa.^  ei  chjrf- 
arfodydd  pregethc,  i'r  dyben  o  sefydlu 
y  Parch.  W.  D.  Thomas,  gynt  o  Ma- 
hanoy  City,  Pa.  -  Gwasanaethwyd  ar 
yx  achlysur  gan  y  Parchn.  D.  S.  Tho> 
mas,  St.  Clair;  W.  F.  Davies,  Nanti- 
coke ;  J.  Gwrhyd  Lewis,  Wilkesbane. 
Cawsom  gyfarfodvdd  hynod  o  effeith- 
iol.  D^rmunwn  o^n  calon  hir  oes  i  Mr. 
Thomas  i  wneyd  daioni  lawer  yn  ei 
gylchnewydd;  y  Duw  sjrdd  wedi  ei 
arddel  yn'  y  gcrphenoi  fyddo  gydag  cf 
eto  yn  y  dyfodol,  ydjrw  gwir  ddymun- 
iad  ei  ddysgybl,  E.  T. 

Dawn,  Mo. 

Mr.  Gol. — Da  genyf  eich  hysbysa 
fod  yr  eglwj^  Fàyddiedig  yn  y  lle 
uchod  yn  gwisgo  agwedd  flodeuog  a 
llewyrchus  iawn  dan  weinidogaeth  rym- 
us  y  Parch.  B.  M.  Richardson.  Mae 
ein  rhif  wedi  mwy  na  dyblu  oddiar  pan 
y  mae  yn  ein  plith ;  heddwch  a  thang- 
nefedd  yn  teymasu,  a  chariad  brawdol 
yn  addum  y  gymdeithas. 

Mae  pwyllgor  o'r  eglwys  yn  awr  yn 
brysur  yn  tynu  c^mlluniau  er  cael  bei- 
yddfa  newydd  ar  yr  esgynlawr,  a  vestry 
yn  ochr  ddwyreiniol  y  capel,  yr  hwn 
íydd  yn  welliant  ac  yn  hwylusdod 
mawr  tuag  at  weinyddu  yr  ordinhad  o 
fedydd. 

Hefyd,  ddydd  lau,  Rhagfyr  i,  mewn 
cwrdd  eglwys  rheolaidd,  dewiswyd 
drwy  bleidlais,  y  brawd  da  a  galluog, 
Dayid  P.  WiUiams,  i'r  ddiaconiaeth, 
a'r  boreu  Sabboth  canlynol  urddwyd  eí 


Digitized 


byGoogle 


1882.1 


Hancsion  CarttefoL 


321 


drwy  weddì  a  deheulaw  cymdeithas  gan 
y  gweìnidog. 

Hefyd,  dymunwyf  h^rsbysu  darllen- 
wyr  Uuosog  a  pharchus  y  Wawr,  fod 
yr  ysgol  Sabbothol  a'r  cyfarfodydd 
gwädi  yn  lluosog  a  blodeuog  iawn  jn 
ein  plith.  Yr  ydym  yn  defhyddio 
Holwyddoreg  y  Parch.  Owen  Davìes, 
Caemarfon  ar  y  Beibl  yn  yr  ysgol  Sab- 
bothol,  a  gallwn  gymeradwyo  yr  hol- 
wyddoreg  campus  a  gwerthfawr  hwn  i 
gael  ei  ddeíhyddio  ^m  ysgolion  Sab- 
bothol  y  Bedyddwyr  C^rmreig  yn  y 
wlad  hon. 

Yr  yd^rm  yn  bwriadu  cjmal  cyfarfod 
i  adrodd,  canu,  ac  areithio,  ddydd 
Llun  ar  ol  y  Nadolig.  Dysgwyíiwn 
amser  da.  Çewch  air  o'n  helynt  o 
Dawn  eto  cyn  bo  hir. 

Thos.  J.  Owsns,  Ysg. 

Capel  Bsdypdwyr  Cymreig  N.  York. 

Broorlyn,  Medi  12, 1881. 
At  Olyoydd  y  Wawr  : 

Syr — Dy wedwyd  wrthyf  ychydig  wythnosaa 
yn  ol,  fod  acbos  capcl  Bedyddwyr  New  Yorlc 
wedi  bod  dan  sylw  Cymanfa  ddiweddaf  Swydd 
Oneida.  Tr  oeddwn  yn  dysgwyl  gweled  coffiftd 
o  fayny  yn  hanet  y  Gymanu,  ond  fe'm  siòm- 
wyd ;  a  chan  nad  oes  an  crybwylliad  am  hyny 
yn  y  Wawr  am  y  mis  hwn,  penderfynais  an- 
fon  atoch  yn  nghylch  y  peth.  Yr  ydwyf  wedi 
gwneyd  fy  ngoreu  i*w  ddwyn  i  derfyniad  fel 
dddo  y  Gymanfa,  neu  ynte  fel  eiddo  y  Bed- 
yddwyr,  ond  wedi  methu  hyd  yn  hyn*.  Rhodd- 
ir  fi  ar  ddeall,  os  na  ddygir  y  peth  i  drefn  yn 
íìuui,  y  bydd  eiddo  y  (Symftnfa,  nea  ynte  eidao 
yr  enwad,  yn  eiddo  ỳtnmol  mewn  modd  nas 
geilir  ei  adferyd. 

Bydd  yn  dda  genyf  gyd-weithio  â*r  Gyman- 
&,  nen  ryw  rai  abenodir  ganddi,  i  drosglwrddo 
y  cyfan  i'r  lle  y  perthyna.  Fy  nfmaniad  yw 
lles  jrr  enwad,  Ỳr  wyf  yn  foddlon  i  abertha 
y  rluii  canoedd  o  ddoleri  sydd  ddyledus  i  mi 
yno,  ond  cael  y  baich  ymddiriedol  oddiar  fy 
ysgwyddau. 

Hyderwyf  y  cymer  blaenorìaid  yr  enwad  yn 
y  Dalaeth  yr  achos  mewn  llaw  yn  fuan  i  ad- 
newyddu  yr  eglwys,  neu  gymeryd  meddiant 
o'r  eiddo,  cyn  y  byddo  yn  eiddo  personol  neb 
arall.     Yr  eiddocfa, 

ISAAC  WiLLIAMS,   YmädirùiUhifr. 

79  Netu  york  Avenue. 

Galwn  sylw  Pwyllgor  y  Gymanfa  at  y  Ilyth- 
yr  hwn. — GoL. 

<  ♦  »  ♦  > 

GANWYD— 
Rhag.  16,  1881,  yn  Coalbnrp^h,  Ohio,  mab  ^ 
DaYÌd  a  Saiáh  Dayies.    Gelwir  ef  George. 


Yn  Palmyra,  O.,  Hydref  23,  i88i,  ganwyd 
mab  i  John  a  Cátheríne  Parry,  ei  briod,  gynt  o 
Hnbbard,  a  gelwir  ei  enw  ef  Arthur  G.  Parry, 

Planigyn  prydferth  bUnwyd 

Yn  Bgndd  dynotiaeth  gu, 

Gan  dyner  law  rhaglunia^ 

Yw'n  anwyl  Arthnr  ni; 
O  doed  cawodydd  maetblon 

Bendithlon  gorea'r  nef, 
A  swenaa  Hanl  Cyfiawnder, 
Yn  nghyd  i'w  feithrin  ef. 

Cyicydog. 
Tachwedd  15,    1881,  yn   WiUiamsbargh, 
•  lowa,  mab  i  Henry  W.  Jones  a'i  briod.    Gel- 
wir  ef  Edwin  GarfieM. 
Babi  mci^  le,  nUe  wir,  an  iawn— ydyw 
Nodedig  o  diríawn, 
I*w  daid  yn  goflaid'  g^flawn, 
A  rhyw  ddydd  yn  fôr  o  ddawn. 
Ya  y  plisg— scf  bedydd  plant  -a'i  rinaa 
'I  ríeni  ni  chredant ; 
Gwarth  ydyw — ef  gwrthodant — 
Ac  yn  wir,  da,  da  y  gwnant       Cypaill. 


PRWDWYD— 

Rhag.  24, 1881,  yn  nghartref  y  Pftrch.  T. 
D.  Evans,  Audenried,  Pa.,  Mr.  John  Owens, 
Kingstown,  Pa.,  a  Miss  £Ivira  Wear,o  French- 
town,  Pa. 

Rhag.  27,  1881,  yn  nghartref  y  Parch.  T. 
D.  Evans,  Audenried,  Pa.,  Mr.  Thomas  Sed- 
don  a  Miss  Catherine  Yates,  y  ddan  o  Mah»- 
noy  City,  Pa. 

Rhag.  27, 188,  i88i,yn  nhyy  Parch.  T.  D. 
Evans,  Audenried,  Pa.»  Mr.  Daniel  MiIIer  a 
Miss  Elizabeth  Kistheart,  y  ddau  o  Mahanoy 
City,  Pa. 

Awst  3iain,  1881,  yn  Dawn,  Mo.,  priodwyd 
Mr.  George  S.  Hinton  a  Miss  Eleanor  Wil- 
liams,  merch  yr  hen  ddiaoon  anwyl  a  da,  John 
WUliams,  o'r  Ue  uchod.  Gweinyddwyd  g»n  y 
Parch  R.  M.  Richardson,  gweinidog  y  Ile. 
Boed  bendith  Daw  ar  y  ddau  yn  nytodol  en 
bywyd. 

Tacfawedd  lóeg,  1881,  yn  Utica,  Mo.,  yn 
nfay  rhieni  y  briodas^erch,  príodwyd  Mr.  Louis 
P.  Daaphine,  a  Min  Sarah  J.  Wal^.  Yr 
oedd  y  príodfab  o  Spríngfield,  liUnois,  a'r  bri- 
odasferch  o  Utica,  Mo.  Gweinyddwyd  gan  y 
Parch.  R.  M.  Richardson.       Mo&Ris  Ddu. 


BU  FARW— 

ms.  IIARY  CROSS. 

Hydref  28,  1881,  yn  Drifton,  Pa.,  bu  farw  y 
chwaer  ieuanc  stríol  Mrs.  Mary  CroM,  yn  18 
ml.  oed.  Prín  wythnos  y  bu  yn  sal,  ond  caf- 
odd  gystndd  trwm  iawn.  Merch  ydoedd  i 
Mr.  Lewis  Francis  a'i  bríod,  pa  rai  a  ddaeth- 
ant  i*r  wlad  hon  o  Treherbert,  D,  C,  ix«f  mL 


Digitized 


byGoogle 


322 


Hanesion  CartrefoL 


[lonawTy 


yn  ol,  ac  a  ymsefydlasant  yn  Audenríed,  Pa. 
Bu  ji  ymadawedig  yn  aelod  fìfyddlon  a  dich- 
lynaidd  gyda'r  Bedyddwyr  er  pan  yn  I^eg  oed, 
ac  nid  oes  amheuaeth  na  fu  marw  iddi  hi  yn 
elw.  Mai  29,  1881,  ymunodd  mewn  priodas 
a  Mr.  Benjamin  Cross,  yr  hwn  sydd  yn  awr 
mewn  mawr  alar  ar  ei  ho).  Claddwyd  hi 
dydd  Sul  yn  Janesville,  pan  y  daeth  tyrfa  fawr 
i  dalu  eu  cymwynas  olaf  i^w  gweddilUon  mar- 
wol.  Gweinyddwyd  ar  yr  achlysur  gan  y 
Parch.  D.  Rhoslyn  Dayies,  y  gweinidog,  a 
chan  y  Parchn.  T.  D.  Evans,  Audenríed,  a  B. 
Nicholas,  HazIeton.  Dymunem  nawdd  a 
chymorth  y  nef  i'w  phriod  a'i  rhieni  hiraethus 
i  allu  dal  dan  yr  ergyd  chweiw,  ac  i  ymbarotoi 
gogyfer  a'i  chyfarfod  mewn  byd  lle  nad  oes 
raid  ymadael  mwy.  Brawd. 

IIR.  EVAN  PU6H. 

í  Tach.  8,  1881,  Mr.  Evan  Pugh,  Remsen,  N. 
Y.,  yn  73  mlwydd  o*i  ocdran.  Gyda  chalon 
drom  ac  ysbryd  clwyfus  y  cofnodir  marwol- 
aethau  rhagorolion  y  ddaear.  Teimlir  feUy 
pan  na  byddo  unrhyw  gysylltiad  neillduol 
rhyngom  a'r  cyfryw  gymeriadau.  Ond  y  mae 
yn  naturiol  i*r  teimlad  fod  yn  ddwysach,  a'r 
dagrau  yn  Iluosocach  pan  y  byddo  y  personau 
hyny  yn  y  cyfryw  safleoedd  fel  ag  y  byddo 
cryn  drafodaeth  rhyngom  a  hwy,  a'n  cysuron 
tymhorol  a  chrefyddol  yn  ymddibynu  i  radd* 
au  amynt.  Un  y  gallwn  yn  ein  cyfyn^derau 
a'n  mawríon  bryderion,  arllwys  iddynt  em  holl 
gwynion,  a  hyny  gyda  graddau  helaeth  o  sicr- 
wydd  y  cawn  gydymdeimlad  caruaidd  a  serch- 
og.  Y  cyfryw  (yn  mhlith  eraill)  ydoedd  ein 
brawd  anwyl  Pugh,  i*r  ysgrifenydd.  Ym- 
drechwn  roddi  yma  o  fewn  terfynau  byr,  fras 
linelliad  o  hanes  bywyd  un  a  bercbid  ac  a  ger- 
id  3m  fawr  mewn  modd  cyffredinol.  PreswyU 
iai  rhieni  gwrthddrych  ein  hysgrif  ^m  Llan^ 
dinam,  G.  C.  Yr  oedd  y  tad  a'r  fam  jrn  gref 
yddol.  Ymfudasant  i*r  wlad  hon  tra  nad  oedd 
y  bachgen  £van  ond  8  neu  9  oed.  Ymsefydl- 
asant  mewn  ychydig  filltiroedd  i  bentref  Rem- 
sen.  Nid  Uawer  a  allasom  gael  o  hanes  bach- 
genaidd  ein  harwr ;  ond  cawsom  ar  ddeall  gan 
ei  gofoedion  ei  fod  y  pryd  hwnw  (megys  wedi 
hyny),  yn  garuaidd,  Uawen  a  serchog.  Cyn- 
yddodd  mewn  nerth  a  doethineb,  ac  hefyd 
mewn  cymeradwyaeth  gan  ei  gydnabyddion. 
Pan  ydoedd  yn  28  mlwydd,  ymunodd  mewn 
glan  briodas  a  Miss  Ann  Jones,  yr  hon  ydoedd 
yn  ferch  i  ffarmwr  cyfrifol,  a*r  hon  hefyd  a  fu 
yn  ymgeledd  gymwys  iddo  yntau  yn  mhob  ys- 
tyr  o'r  gair.  Yr  oedd  yr  uniad  yn  un  ded- 
wydd  a  boddhaol  o'r  naiU  ocbr  yn  ogystal  a'r 
Uall.  Bu  iddynt  chwech  o  blant,  tri  o  feibion 
a  thair  o  ferched,  o  ba  rai  y  mae  pedwar  yn 
fyw  a  dau  wedi  blaenu  eu  tad  i'r  bedd.  Mae 
mab  a  merch  iddynt  wedi  priodi,  ac  mewn  sef- 
yllfaoedd  pwysig,  y  naiU  a*r  llall  wedi  bod  yn 
ddedwydd  iawn  yn  y  cysylltiad  hwn.  Mab  a 
merch  gartref  gyda'u  mam,  a  mab  a  merch,  o 
ran  yt  hyn  ydoedd  faterol  o  honynt,  ^m  myn- 
went    Fairchild.     Gallwn  ddywedyd  heb  fod 


yn  defnyddio  gormodiaith,  nac  ofni  i  neb 
gwybyddus  o  hono  ef  a'i  deulu  ein  gwrth- 
wynebu,  na  fu  prìod  mwy  gofalus,  na  thad 
mwy  tyner  dan  haul.  Mae  sefyllfa  dymorol  ei 
weddw  a'i  blant  hefyd  yn  brawf  o4  ddiwyd- 
rwydd  a'i  ddyfal  barhad.  Nid  oedd  yn  dda 
iawn  allan  pan  yn  dechreu  byw  yn  denluaidd; 
ond  prynodd  le  bychan,  a  bu  ef  a'i  bríod  yn  ddi- 
wyd  a  gweithgar;  prynasant  le  bychan  dra- 
chefn,  fel  yr  oedd  ganddynt  yn  awr  er's  rhai 
blynyddau  yn  agos  i  200  o  erwau  o  dir  ar  ea 
henwau,  ac  yn  eiddo  iddynt  eu  hunain.  Ym- 
unodd  ein  brawd  gyda  chrefydd  yn  Ued  faan 
wedi  iddo  yrasefydlu  yn  y  byd,  felly  bu  yn 
ddysgybl  i'r  lesu  am  fwy  o  amser  nag  y  bu 
Israel  yn  yr  anialwch,  ac  y  mae  yn  hyfryd  gen- 
ym  allu  hysbysu  hefyd,  ei  fod  fel  crefyddwr 
wedi  bod  yn  llawer  ffyddlonach  i'w  Geidwad 
nag  y  buont  hwy  i'w  Duw.  Yr  ydoedd  ei  yrfa 
grefyddol  yn  un  gyfan  a  difwlch,  a  deallwn  ei 
fod  yn  hynod  ymdrechol  a  ffyddlon  i  ddyfod  î 
wahanol  gyfarfodydd  Seion  hyd  y  blynyddAu 
diweddaf ;  ond  yr  oedd  ei  iechyd  wedi  gwan- 
hau  a'r  ffordd  yn  lled  bell,  fel  nas  gallasai  yn 
ei  ddyddiau  olaf  fynychu  y  cyfarfodydd  megys 
yn  ei  ddyddiau  boreuach  ac  ieuengach,  felly 
teg  yw  priodoli  ei  absenoldeb  i  ddiffyg  gallu» 
ac  nid  i  ddifiyg  ewyllys.  Diolch  am  fod  7 
nefoedd  yn  cymeradwyo  ein  goreu,  yr  hyn  a  all- 
odd  hwn  neu  hon.  Os  gellir  dweyd  ein  bod 
wedi  gwneyd  a  allwn,  mae  y  gymeradwyaeth 
yn  sicr,  íelly  gwnaeth  ein  brawd  ei  oren;  par- 
haodd  hyd  y  diwedd. 

Yr  ydoedd  hefyd  er*s  blynyddau  lawer  bell- 
ach  yn  ddiacon  yn  yr  eglwys,  a  deallai  ei  le  a'i 
safle  yn  ei  swyddogaeth.  Mae  rhai  diaconiaid 
wedi  tybio  mai  hwy  sydd  i  edrych  ar  ol  yr  ath- 
rawiaeth,  ond  nid  oedd  Mr.  Pugh  yn  nn  o'r 
dosbarth  hunanol  a  thra  gorthrymus  hyny.  Yr 
oedd  ein  brawd  yn  gyfaill  i*r  weinidogaeth, 
parchai  bob  gweinidog  da  i  lesu  Grist.  Nid 
oedd  yn  wibiwr  ar  ol  dyeithriaid,  nac  yn  cael 
ei  swyno  gan  bob  doniau  dyeithríol;  ond  dyfìi- 
hau  a  thynhau  y  byddai  ei  serch  at  ei  weinid- 
og  fel  y  byddai  y  blynyddau  yn  amlhan. 
Byddai  ef  ar  y  telerau  goren  bob  amser  a'r 
gweinidog  ar  ei  ymadawiad.  Ni  byddai  yn 
frysiog  am  weinidog  newydd  nac  yn  ei  hancr 
addoli  wedi  ei  gael  yn  y  misoedd  cyntaf,  fel  y 
gwelir  Uawer ;  ond  byddai  yn  ofalus  am  deim- 
ladau  ei  weinidog,  a  rhoddai  brawfiadan  y 
byddai  ei  serch  yn  cryfhau  yn  y  mwybad  o 
bryder  a  ddangosai  o  berthynas  iddo.  Yr  yd- 
oedd,  nid  yn  wenog  yn  ei  wyneb,  ond  yn 
barchus  o  hono  yn  ei  absenoldeb. 

Mae  parch  y  teulu  a'u  anrhydedd  i  weinid- 
ogion  y  gair,  yn  adlewyrchiad  gogoneddus  o 
deimladau  ein  hanwyl  frawd  tuag  atynt.  Yr 
oedd  hefyd  yn  ofalus  am  eu  cysuron  yn  am- 
gylchiadau  y  bywyd  presenol.  £r  engraiff, 
cwynai  un  o  honynt  wrtho  ar  flwyddjm  neiU- 
duol  fod  cynyrchion  ei  ardd  wedi  methn, 
<*  drwg  iawn  wir  '*  meddai  Mr.  Pugh  dan  wena 
yn  síríol  fel  arfer,  "  Ond  na  ofalwch,  mae  gen- 
yf  fi  ddigon,  a  chewch  siâr,"  ac  felly  y  bn. 


Digitized 


byGoogle 


i882.] 


Hanesicn  CartrefoL 


323 


Rhaid  ei  fod  ef  a'i  briod  yn  egwyddorol  yvL 
hyn,  canys  y  mae  y  rhai  a  ymddiriedwyd  dan 
eu  gofal  wedi  yfed  i'r  helaethder  mwyaf  o'r  nn 
ysbryd.  Ymddengys  eu  bod  yn  credu  ac  yn 
teimlo  "  Mai  dedwydd  yw  rhoddi  yn  hytrach 
na  derbyn." 

Fel  cymydog,  nid  oedd  ei  barotach  i  gynorth- 
wyo  mewn  cyfyngderau  ac  amgylchiadau  trall- 
odus,  a  chafwyd  prawf  ar  adeg  ei  farwol- 
aeth  ei  fod  yn  ddwfn  yn  serchiadau  yr 
ardalyddion,  canys  dylifent  yn  Uuoedd  er  cym- 
ysgu  dagrau  cydymdeimladol  a'r  teulu  trallod- 
us.  Er  fod  i  Mr.  Pugh  gyfeillion  neillduol, 
eto  Ilywrdraethid  ef  gan  y  cyfryw  egwyddor- 
ion  fel  na  wnai  gam  ag  unrhyw  un,  na  fiafr 
tu  allan  i'w  hawlion  personol.  Nodwn  un 
engraifft  o  hyn:  yr  oedd  yn  brísydd  {assessor) 
unwaith  gyda  R.  J.  Thomas,  a  dywedai  Mr. 
Thomas  am  dano  na  welodd  neb  erioed  mor 
dra  gofalus  a  gorwyliadwrus  rhag  gwneyd 
cymaint  a  cent  o  gam  a  neb.  Y  mae  yr  eng- 
raifift  uchod  yn  esiampl  berffaith  o'i  holl  fywyd 
yn  y  cyfryw  gysylltiadaù.  Gyda  golwg  arno 
yn  ei  gysylltiad  a  gwybodaeth,  gellir  dywedyd 
ei  fod  yn  fwy  o  feddyliwr  nag  o  siaradwr,  ac 
yn  fwy  o  ddarllenwr  nae  o  ysgrifenwr. 

Yr  oedd  ganddo  lyfrgell  dda,  darllenai  law. 
er  ar  Esboniad  Dr.  GiII»  a  Geiríadur  Charles. 
Derbyniai  y  Drych  er  ei  gychwyniad,  a  dar- 
Uenai  ef  yn  fanwi  yn  nghyd  a  chyhoeddiadau  ei 
enwad,    Yr  oedd  yn  deall  Saesneg  yn  dda,  ac 

2n  derbyn  amryw  gyhoeddiadau  yn  yr  iaith 
ono ;  ond  nid  ydoâd  fel  rhai  ag  sydd  lawer 
islaw  iddo  yn  eu  dealldwriaeth  o'r  iaith  fain, 
am  anwybyddu  yr  iaith  a  anwylai  ei  henafiaid 
mor  fawr,  Cafodd  ein  brawd  lawer  o  brofed- 
igaethau  chwerwon  ar  Iwybr  bywyd,  ond  y 
rhai  chwerwaf  oedd  colH  ei  anwyliaid,  ei  an- 
wyl  fab  a*i  hofii»  ferch,  y  rhai  a  fuont  feirw 
wedi  cyrhaedd  addfedrwydd  oedran.  Ond 
ymddygodd  yn  ngwyneb  pob  trallod  yn  hjrnod 
ymostjrngol,  fel  plentyn  i'r  Tad  nefol;  ond 
dyna  raid  ddywedyd,  Efe  a  fu  farw.  Óifodd 
gladdedigaeth  tywysogaidd  mewn  beddrod  yn 
ymyl  ei  blant  yn  mvnwent  Fairchild.  Pedwar 
o  bregethwyr  yn  cymeryd  rhai^  yn  y  gwasan- 
aeth.  Duw  a  ofalo  yn  dyner  am  ei  dealu  oll. 
J.  Seth  Jones. 

MRS.  SARAH  SVANS. 

Medi  16,  1881,  bn  farw  yr  hen  chwaer 
Sarah  £vans,  New  Cambria,  Mo.,  a  hi  yn 
bedwar  ugain  a  phump  o'i  hoedran. 

Hebryngwyd  hi  i  dy  ei  hir  gartref  gan  dair 
cenedlaeth  o'r  plant.  Yr  oedd  yr  hen  frawd 
Mr.  Price,  Palmyra,  yn  un  o'r  rhai  a  roddai  ei 
gweddiliion  marwol  yn  y  ddaeargell.  Ym- 
ddangosai  yn  grjrf,  er  ei  fod  yn  flwydd  yn  hen- 
ach  na'r  ymadawedig,  sef  pedwar  ugain  a 
chwech. 

Ymfudodd  yr  ymadawedig  i  Ameríca  gyda 
ei  mab,  Tbomas  Evans,  tua  thair  blynedd  ar 
ddeg  yn  ol,  i  New  Cambría,  Mo.;ac  yr  oedd 
yn  aelod  er's  rhai  blynyddoedd  cyn  hyny. 
Bedyddiwyd  hi  yn  Pisgah,  ger  Bont  Newydd» 


gan  y  Parch.  Tohn  Nicholas,  gweinidog  y  lle, 
ac  addumodd  et  phroffes  ft  rhodiad  addas  i'r 
efengyl.  Yn  fuan  iawn  wedi  ei  dyfodiad  i 
America,  daeth  rhywbeth  ar  ei  Uygaid  fel  na 
welai  lewyrch  ;  ond  bu  yn  hynod  o  ddyoddef- 
gar,  gan  dd^weyd  mai  ewyllys  yr  Arglwydd 
ydoedd  ;  ac  er  ei  bod  yn  hen  ac  yn  fethiantus, 
teimla  y  teulu  hiraeth  ar  ei  hol,  ac  nid  heb 
achos,  oblegid  hi  a*u  magodd  i  gyd,  ac  a  gym- 
erodd  ofal  am  danynt  yn  eu  maboed.  Hedd- 
wch  i*w  Ilwch.  PlERCE. 

MRS.  JANE  P.    THOBCAS. 

Tachwedd  25,  1881,  yn  agos  i  Prospect, 
N.  Y.,  yn  53  mlwydd,  3  mis  a  27  o  ddyddian 
oed,  o*r  darfodedigaeth,  Jane  P.  Thomas, 
gwraig  i  David  P.  Thomas.  Ail  wraig  oedd 
y  chwaer  hon.  Ni  buont  yn  bríod  ond  llai  na 
phedair  blynedd.  Un  wedi  ei  mabwysiadn 
oedd  y  chwaer  gan  yr  hen  bobl  Hugh  a  Cath- 
erine  Richard,  a  ymfudasant  i'r  wlad  hon  o 
Sir  Gaernarfon,  G.  C,  o  le  o*r  enw  Ynys  En- 
llî.  Nid  wyf  yn  gwybod  pa  flwyddyn,  ond  yr 
oedd  y  chwaer  yn  eneth  fechan^  modd  bynag, 
a  bu  yn  fendith  iV  hen  bobl  ei  chael,  oblegid 
bu  yn  ofalus  am  danynt  hyd  eu  bedd.  Adna- 
byddid  hi  cyn  priodi  wrth  yr  enw  Jane  Rich> 
ard ;  ond  gan  na  oddef  gofod  i  ni  fanylu  yr  oll 
a  garem  am  dani,  rhaid  talfyru. 

Ymunodd  ft  chrefydd  gyda  y  Bedyddwyr  yn 
nghapel  Seion,  Remsen,  pan  yn  Ued  ienanc. 
Bedyddiwyd  hi  gan  y  brawd  parchus  William 
Jones,  oedd  y  pryd  hwnw  yn  weinidog  yn 
Remsen,  ond  sydd  yn  awr  yn  Wisconsin.  Ond 
daeth  ychydig  o  frodyr  a  chwiorydd  i*r  pen- 
derfyniad  o  ymgorphorí  yn  eglwys  ^m  Bord- 
well,  sef  13  mewn  rhifedi,  ac  o'r  nifer  hwnw 
nid  oes  ond  tri  ar  dir  y  byw  yn  awr.  Yr  oedd 
y  chwaer  Mrs.  Thomas  yn  un  o'r  13,  ac  jx 
oedd  yn  perchen  ar  luaws  o  rinweddau  teilwng 
o  efelychiad.     Dyna  un,  yr  oedd  yn  hoff  iawn 

0  ddarllen  ei  Beibl,  a  darllenreg  dda  iawn 
ydoedd.  Yr  oedd  yn  hynod  o  gj^arwydd  yn 
ei  Beibl,  yr  hyn  a  fu  yn  gysur  cryf  iddi  pan 
yn  analluog  i  gael  ond  ychydig  o  foddion  gras 
gan  waeledd.  Nid  oedd  wedi  bod  eríoed  yn 
gref  o  ran  iechyd.  Dynes  fechan  iawn  o  ran 
corph  ydoedd,  ond  yn  perchen  ar  y  peth  a  el- 
wir  synwyr  cyffredin  hynod  o  gryf.  Yr  oedd 
yn  hynod  am  gynllunio,  ac  fel  y  wenynen  o 
ddiwyd.  Buasai  Ilawer  llai  o  dlodion  yn  y 
byd,  pe  buasai  pawb  mor  ymdrechol  a'r  chwaer 
fach  Mrs.  Thomas ;  yr  oedd  wedi  casglu  rhai 
miloedd  o  ddoleri  trwy  fod  yn  ddiwyd  a 
threfnus. 

Rhinwedd  arall  yn  y  chwaer  oedd,  y  byddai 
yn  Iled  sicr  o  dynu  siarad  am  bethau  crefydd- 

01  bob  amser  y  cyfarfyddwn  ft  hi,  yr  hyn  sydd 
yn  ddiffyg  mawr  mewn  gormod  o  grefyddwyr» 

Rhinwedd  arall  ynddi  oedd,  ei  dull  effro  yn 
moddion  gras.  Byddai  yn  gwrando  yn  hynod 
o  siríol,  nid  fel  y  gwelir  Ilawer,  yn  dyfod  i*r 
moddion  fel  yn  un  pwrpas  i  gysgu,  a*r  lleill  i 
edtych  o  gwmpas  ar  hwn  a'r  IlalT.  Gwyddant 
pa  fath  ddillad  sydd  gan  bawb  braidd  yn  y 


Digitized 


byGoogle 


3^4 


NodUmo^r  Hen  Wlad. 


[lonawr. 


a^l;  ond  gofÿnwch  iddjrnt  am  destyn  y  breg- 
eth,  <<  O,  nid  wyf  fi  ddim  yn  cofio,"  a  íýdd  jr 
ateb.  Ond  yr  oedd  y  chwaer  bon  yn  cofio 
rban  belaeth  o*r  bregetb.  Tr  oedd  bi  a'i  pbri- 
od  wedi  symttd,  fel  ag  î  fod  yn  fwy  cyfiens  i 
eglwys  Remsen;  felly  cawsant  lytbyr  gollyng- 
dod  o  Bordwell  i  ymano  â'r  egíwys  yn  Rem- 
sen  er's  dros  flwyddyn  ;  ac  ar  ddymnntad  y 
Parch.  John  Setb  Jones  a'r  brawd  galams 
Tbomas  yr  wyf  fi  yn  ysgrífena  byn  o  gofiant, 
am  fy  mod  yn  fwy  cyfarwydd  â'r  cbwaer  ym- 
adawedig.  Aetfa  trwy  y  glyn  yn  bynod  o 
dawel,  ba  farw  fel  difibdd  canwyU,  heb  ddim 
OmaU  ag  angaa.  Yr  oedd  ganddi  brofiad 
bendigedig;  vr  oedd  ofn  marw  wedi  Hwyr  giliOf 
ac  yr  oeddei  benaid  yn " nofio mewn  caiiad  a 
bedd."    •«  Ni  frysia  yr  hwn  a  gredo.*' 

Daw  jm  ei  ras  a  ofalo  am  y  brawd  Thomas 
yn  ei  drallod  mawr.  Dyma  y  cbweched  o'i 
anwyliaid  wedi  ea  rboddíi  yn  y  bedd,  sef  ped- 
war  o  blant  a  dwy  wrai^,  a'r  oll  o*r  darfoded- 
igaeth,  ac  y  mae  wedi  ei  adael  wrtho  ei  hanan 
yn  myd  y  pofedigaethaa.  Tad  ji  amddifad 
fyddo  a'i  aden  amddiflÿnol  drosto. 

Dydd  Llnn  canlynol  i'w  farwolaeth  daetfa 
torf  fawr  yn  nghyd  i  dala  y  gymwynas  olaf  i'r 
diwaer  ymadawedig  Gweinyddwyd  jnn  y 
Parch.  J.  Setb  Jones  'a'r  ysgrìfenydd.  Cladd- 
wyd  hi  yn  Faircfaiid. 

Rtmsm,  AT.  K  OwsN  F.  Paext. 

BHYCHAN  P&ICfi. 

Meái  I,  1881,  bn  farw  Brycban  Prìce,  New 
Cambria,  Mo.,  ac  efe  yn  bedair  blwydd  oed. 


NODION  (yR  HEN  WLAD. 


— Acth  rhyw  un  i'r  drafferth  o  gyfrîf 
yr  hoU  gyfnewidiadau  yn  y  cyficithiad 
diwygiedig  o'r  Testament  Ncwydd,  a 
chafodd  eu  bod  yn  llawer  amlach 
nag  y  tybiai  y  diwygwyr  eu  hunain. 
Dywedai  yr  Esgob  Elicott  fod  y  cyf- 
newìdiadau  yn  y  pedair  efengyl  ac  Act- 
au,  ar  gyfartaledd,  yn  dri  yn  mhob 
pump  o  adnodau,  jrr  hyn  a  roddasai  yn 
yroU  2,250  yn  y  pum'  Uyfr.  Yn  Ue 
hyny,  y  maent  yn  14,601.  Yn  Uyfr  y 
Datguddiad  yn  unig  y  mae  2,467  o 
gyfnewidiadau,  ac  yn  jrr  oll  o'r  Testa- 
ment  Newydd  nid  oes  dim  llai  na  36,- 
191. 

— Y  mae  boneddwr  o'r  enw  Mr.  R. 
Nicholson,  yr  hwn  a  fu  farw  yn  ddi- 
weddar  yn  Lochbank,  Dumfries,  wedi 
gadael  deng  mil  o  ddoleri  i  Gartref 
Amddifaid  Mr.  Spurgeon.    Ymddeng- 


ys  fod  y  boneddwr  yn  perth^m  i'rPres- 
bytcríaid ;  ond  yn  herwydd  coUi  ci 
g^T^f  v^i  mcthu  myned  i'r  gwasan- 
aeth  cyhoeddus  am  rai  blynyddau.  Yn 
y  cyfamser,  darllenai  bregethau  Mr. 
Spurgeon,  a  dyna  y  tftl  am  yr  adeîbid- 
aeth  a'r  budd  a  gafodd  drwyddynt. 

— Y  mae  Cyngrair  y  Ffermwyr  wcdi 
dwyn  aUan  g^mllun  o  fesur  tirol  new- 
ydd  i  Locgr  a  Chymru,  yr  hwn  a  íwr- 
iedir  ei  ddwyn  o  flacn  y  Senedd  yn  ys- 
tod  3rr  eisteddiad  nesaf. 

— ^Ymddcngys  fod  rhybuddion  wedi 
cu  rhoddi  mewn  rhai  o  chwarclau  llech- 
au  Arfon  o  ostyngiad  yn  y  cjrflogan,  yr 
hyn  sydd  i  gymeryd  lle  yn  ddioedi. 

—  Ymddcngys  fòd  gwallgofìwydd 
ar  gynydd  yn  Lloegr  a  Chymru.  Bcm- 
ir  fcld  yn  awr  dros  70,000  o  bcraonan 
yn  dyoddef  dan  wallgofirwydd. 

— Dydd  Mcrcher,  Tachwcdd  i6cg, 
yr  oedd  yr  Anrhydeddus  John  Brìght 
yn  70  mlwydd  oed.  Ni  fu  y  fath  ddiwr- 
nod  yn  Rochdale  eríoed  o'r  blacn.  At* 
aliwyd  masnach  yn  hoUol,  a  chyrchai  < 
miloedd  yno  o'r  holl  wlad  oddiam- 
gylch,  cr  talu  eu  parch  i  un  o  brif  wr- 
onîaid  y  Dejrmas  GyfiinoL 

— Un  o'r  dynion  cryfaf  jm  y  byd  yw 
Scmmclman,  brodor  o  Bavaria,  yr  hwn 
a  all  godi  cingion  yn  pwyso  483  pwys 
wrth  un  bys,  a  Uwyth  o  bríddíeini  yn 
pwyso  540  pwys  ar  ei  ysgwydd. 

— ^Yn  yr  "oes  oleu  hon,"  ymddeng- 
ys  nad  yw  pawb  o*n  cydoeswyr  yn  y 
wlad  hòn  wedi  dyfod  allan  yn  Uwyr  0 
dywyllwch  ofergoeliaeth.  Yn  nghym- 
ydogaeth  Chepstow,  y  mae  merch  ieu- 
anc  yn  dyoddef  er  ys  cryn  amscr  oddi- 
wrth  goes  ddrwg.  Wedi  gwneyd  prawf 
o  amryw  feddygon,  heb  ddim  gwdl- 
iant,  penderfynodd  y  rhieni  geisio 
gwasanaeth  hen  wr  80  ml.  oed,  a  dybid 
fod  ganddo  aUu  i  symud  dolurìan  a 
chlefydau  drwy  swyng^rfarcdd.  Cyrch-  j 
wyd  yr  hen  wr ;  ond  tra  yr  oedd  yn 
gwledda  ar  y  danteithion  a  osodwyd  o'i 
flaen  cyn  dechreu  ar  ei  waith,  glynodd 
darn  o  gig  yn  ei  wddf,  ac  nis  gallasaî 
ei  swyno  ymaith,  fel  y  bu  farw  yn  y 
fan.  Glanclydau. 


Digitized 


byGoogle 


Y   WAWR. 


Cyp.  VI.] 


CHWEFROR,  1882. 


[Rhif,  11. 


BEDYDD  YN  Y  PWLPUD. 


A  oes  digon  o  bregethu  ein  heg- 
wjddoríon  neiUdaol  yn  y  pwlpud  yn  y 
dyddiauhyn?  Gredwn  nad  oes.  Yr 
oes  o'r  blaen  nìd  oedd  eisiau  i  neb  fod 
yn  ddyeithr  o'n  hegwyddorioUy  canys 
yr  oeddynt  yn  cael  eu  pregethu  yn  hy- 
glyw  a  diofn  o'r  areithfa ;  ac  yn  yr  ys- 
gol  Sabbothol  drachefn  dysgid  yr  ieu- 
enctyd  ynddynt  yn  ardderchog  trwy 
yr  holwyddoreg.  Yr  oedd  effeithiau 
avmunol  yn  canlyn  y  dysgu  hwnw. 
(rallai  yr  aelodau  amddiífyn  eu  heg- 
wyddorion  yn  ddeallgary  Ysgrythyrol, 
a  grymus,  unrhyw  adeg,  gan  nad  pwy 
fuasai  y  gwrthwynebwr.  AdDabyddîd 
hyny  hefyd  yn  fynych  gan  y  gwrth- 
wynebwyr,  pan  yn  teiralo  gwendid  eu 
hochr.  Meddynt,  "  Yr  y'ch  chwi,  y 
Bedyddwyr,  yn  cael  eich  dysgu  gy- 
maint  yn  y  materion  neillduol  yna,  ac 
yn  rhoddi  cymaint  o  bwys  amynt,  fel 
nad  oes  diolch  i  chwi  fod  yn  fedrus 
i'w  hamddiffyn,  pryd  nad  ydym  ni  yn 
rhoddi  nemawr  bwys  arnynt,  nac  yn 
talu  nemawr  o  sylw  iddynt."  Eithaf 
gwir.  A  dymunol  iawn  i  ni  ydyw  cyf- 
arfod  a'n  brodyr  yma  a  thraw  a  gaws- 
ant  fwynhau  breintiau  y  weinidogaeth 
yr  oes  o'r  blaen,  a  chael  ar  ddeall  wrth 
ymddyddan  â  hwy  am  ein  hegwyddor- 
ion  neiUduol,  eu  bod  301  eu  deall  mor 
gywir.  Dylem  falchìo  yn  hyn.  Yr 
ydym  bron  yn  sicr  na  cheid  aelodau 
unrhyw  enwad  yn  deall  eu  hegwyddor- 
ion  cystal  ag  aelodau  Bedyddiedig.  Y 
mae  y  Bedyddwyr  wedi  cynyddu  mewn 
rhif  a  dylanwad  yn  yr  ugain  mlynedd 
diweddaf  efallai  fwy  nag  y  gwnaeth- 
ant  o  fewn  corph  yr  un  amser  er 
dyddiau     yr    apostolion.      Treíhodd 


rhagluniaeth  i  gyfodi  yr  enwog  Mr, 
Spurgeon  ar  adeg  neiUduol  o  &nteisîoly 
dylanwad  yr  hwn  a  weithredai  yn  yr 
un  cyfeiriad  a  dylanwad  arosedig  cewri 
yr  oes  oV  blaen,  ac  ar  adeg  pan  oedd 
ffyddlondeb  diwyro  y  Bedyddwyr  yn 
gyffredinol  yn  peri  i'r  fantol  droî  yn  eu 
ffafr.  Erbyn  h^m-  mae  dylanwad  y 
Bedyddwyr  yn  cael  ei  deimlo  yn  gy- 
ffredinol.  Nid  haeríad  dibrawf  yw 
hyn.  Nage;  onid  dylanwad  y  Bed- 
yddwyr  ydyw  yr  achos  fod  pob  enwad 
bron  yn  awr  301  arfer  bedydd  trwy 
drochiad,  ac  i  raddau  helaethach  yn 
esgeuluso  taenellu  plant?  Hefyd,  fel 
y  mae  jm  eithaf  gwir,  mae  mwyneidd- 
iwch  ein  gwrthwynebwyr  yn  dyfod  yn 
fwy  amlwg  yn  barhaus  tuag  atom.  Cyd- 
nabyddir  yn  awr  ^m  dra  chyffredinol 
nad  oes  ganddynt  hwy  ddim  i'w  ddy- 
weyd  yn  erbyn  bedydd  y  Bedyddwyr  ; 
yr  unig  achwyniad  a  ddygir  yn  ein 
herbyn  ydyw  pwnc  y  Gymundeb;  a 
phe  eglurid  iddynt  yn  ddyladwy  gy- 
sylltiad  y  ddwy  ordinhad  a'u  gilydd, 
dystawent  a'r  achwyniad  hwnw  yn 
raddol. 

Yn  y  ffeithiau  hyn  'tybiwn  y  gallwn 
ganfod  yr  achosion,  i  raddau,  fod  ein 
pwlpud  yn  awr  mor  dd^rstaw  y'nghylch 
ein  hegwyddoríon  neillduol,  a'n  hys- 
golion  Sabbothol  mor  esgeulus  i  eg- 
wyddori  yr  ieuenctyd  ynddynt  Ond 
a  yw  ein  llwyddiant  yn  y  gorphenol  yn 
rheswm  digonol  dros  i  ni  fod  mor  ddi- 
sylw  ac  esgeulus  ?  Y  mae  yn  angen- 
rheidiol  cadw  yn  llinell  addysgiadol 
ein  tadau,  mewn  rhan,  er  cadw  y  tir  a 
enillasom.  Mae  eisiau  i'r  to  sydd  301 
codi  i  wybod  nid  yn  unig  beth  ydynt 


Digitized 


byGoogle 


326 


Myfyrdod  ar  Einioes  ac  Angeu, 


[Chwefror, 


ein  hegwyddorion  neillduol,  ond  dy- 
lent  gael  éii  dysgu  hefyd/d^meu  col- 
eddir  hwy  genym,  ac  ar  ba  seiliau  y 
maent  yn  gorphwys.  Heblaw  hyn,  y 
mae  eisiau  tori  tir  newydd—xúà.  yw  ein 
Uwyddiant,  er  mor  ardderchog  a  chal 
onogol,  ond  rhanol ;  mae  eisiau  cadw 
yn  mlaen  er  cael  dynion  i  weled  lygad 
3m  Uygad,  a  gwcled  yn  Uygad  eu  Ue. 
Ni  feiddia  yr  ( nwadau  taenellyddol 
ddweyd  gair  yn  í  ifr  taenellu  a  bedydd 
plant  o'u  pwlpudau  hwy.  Gwyddant 
yn  rhy  dda  nad  oes  seiliau  Ys^rythyrol 
i'r  fath  bethau,  ac  am  hyny  ni  chljrwir 
8on  am  danynt  o'r  pwlpudau.  A  gawn 
ni  fod  yn  ddystaw  am  eu  bod  hwy 
felly?  Onid  oes  lle  i  ofni  fod  math  o 
ofn  "  tramgwyddo"  wrth  wraidd  y 
dystawrwydd  dan  sylw  ?  Crt^lwn  nad 
yw  ofn  felly  yn  ddisail.  Os  pregethir  yr 
efengyl  mewn  ysbryd  priodol,  gydag 
amcan  cywir,  yn  ddiabsen  a  gonest,  pa 


eisiau  i  neb  dramgwyddo  ? — ac  os  tram- 
gwydda  neb  o  dan  weinidogaeth  felly, 
arnynt  hwy  bydd  y  bai.  Wrth  esgeol- 
uso  rhoddi  eu  lle  dyladwy  i  ordinhadaa 
yr  efengyl  yn  y  pwlpud  mae  y  weinid- 
ogaeth  yn  amddifadu  ei  hunan  o  raí  o 
brif  ífynonellau  ei  dylanwad.  Os  yw 
duU  a  deiliaid  bedydd  a'r  cymundeb  o 
gymaint  pwys  ag  y  proffesir  gen^rm  eu 
bod  yn  y  gyfundraeth  ŵristionogol, 
oni  fyddai  eu  pregethu  yn  glir,  yn 
hoew,  yn  foddion  dylanwad  mawr  er 
toddi  calonau  pechaduríaid?  Mae  7 
pynciau  neillduol  h)ai  )m  foddion  cy- 
sur  f  r  saint,  yn  gystal  a  ch^rmhelliad 
i'r  anufudd ;  a  mynych  mae  yr  Ys- 
grythyrau  sanctaidd  yn  eu  defnyddio 
i'r  dybenion  hyny.  Gadewch  i  ni,  gan 
hyny,  gadw  yn  mlaen  ar  linell  y  tadau 
Bedyddiedig ;  gadewch  i  ni  fod  yn  on- 
est  a  diofn,  gan  draethu  i'r  bobl  hoU 
gyngor  Duw. 


MYFYRDOD  ARSEINIOES  AC  ANGEU, 

X  YSGRIFENWYD    MEWN   MYNWENT,    YN   Y  WLAD,    YN   ÄIRIG   YR   HWYR. 


Wedi  ei  droi  o\SaesonegT.  Gray,  gany  Diweddar  Barch,  Dayid  Dayis, 
Gynt  0  Gasiell'Hywelj  Ceredigion. 


Dewcfa  goronog  a  sidanog  a  galluog  yma'n  llu, 
Rhybudd  prysur,  addysg  gywir,  a  ìawn  synwyr  i  chwi  sy', 
O  wel'd  brenin  a  chardotyn,  yn  y  gweryd  heb  ddim  gwân, 
A*r  frenines  a'r  fegeres,  fel  dwy  garcs  oV  un  grân. 


Daccw  ddolef  y  ddyhudd-gloch, 
Yn  oer  ganu  cnull  y  dydd, 
Daccw'r  ychain  gwâr  lluddedig, 
Yn  d'od  adre'  i  fyn'd  yn  rhydd, 
AV  Uesg  arddwr  yn  ymlusgo, 
Ar  eu  hol  o  glun  i  glun ; 
Pawb,  gan  ado'r  byd  a'i  ffwdan, 
Ant  i  orphwys  ond  fy  hun. 


Digitized 


byGoogle 


i38a.  j  Myfyrdod  at  Eimoes  ac  Angeu,  3*7 

II 
Hyfryd  liwiau'r  bryniau  aV  bronydd, 
Gerddi  a  gwaunydd  gyll  eu  gwawr, 
Prudd  ddistawrwydd  sy'n  gyflfredin, 
Heb  ddim  lleisiau  ar  y  llawr, 
Oni  chlywir  ambell  chwilen, 
Yn  ehedeg  heibio'n  chwyrn, 
A  rhyw  ddadwrdd  pell  o'r  gorlan, 
Gan  y  praidd  yn  curo  eu  cyrn. 

III 
Neu'r  ddylluan,  wrthi  hunan, 
Yn  llwyn  iorwg  pen  y  tŵr, 
Wrth  y  lleuad  a  wna  achwyniad, 
Wban  irad,  oer  ei  stwr : 
Ar  rai  eger  ddelo'n  agos, 
At  ei  gwyrdd-ddail,  dawel  dŷ, 
I  wneud  gormes  ar  un  dalaith, 
O'i  llywodraeth  helaeth  hi. 

IV 

Rhwng  y  Uan  aV  hen  geubrenni, 

Hyd  yr  iwen  ddulas  draw, 

Ffordd  mae'n  gymmysg  briddgoch  grygiau, 

A  glâs  dwmpathau  ar  bob  Uaw, 

'Mhob  i  stafell  gul  y  dodwyd 

HoU  hen-deidiau  pobl  y  plwy', 

Lle  gorweddan'  yn  y  graian 

Ni  ddychwelan*  yma  mwy ! 

V 

'Dall  nac  awel  bêr  y  boreu, 
Na  gwaedd  ceiliog  uchel  gân, 
Na  whit  gwenol  lon  foreuol, 
Yn  y  Iwfer  uwch  y  tân, 
Na  chorn  helwyr,  bloedd  medelwyr, 
Clych,  taranau,  na  daeV-grŷn, 
Byth  ddyhuno  rhai  mewn  amdo, 
Sy  yma  heno'n  drwm  eu  hûn. 


Digitized 


byGoogle 


3a8  Myfyrdod  ar  Einioes  ac  Angau.  [Ohwefiror, 

VI 

Trefnu'r  bwthyn,  'sgubo'r  aelwyd, 

Nynnu  tanllwyth  goleu  cry', 

Ni  wna'r  wreigian  mwy  brydnhawnau, 

I  roesaw  tawel  wr  y  ty ; 

Ei  fabanod  i'w  gyfarfod 

Mwy  ni  redant  yn  gyttûn, 

Mewn  ymryson  am  ei  gusan, 

Mwy  ni  ymglymman'  am  ei  glûn  I 

VII 

Dan  eu  dwylaw  grymmus  cwympaî 
Gwair  y  dolau,  ac  ŷd  y  ma*s, 
Fel  ymenyn  rhwygai'r  aradr 
Rhwng  eu  breichiau'r  gwndwn  glàs  ; 
Arf  os  coden,  blodau'r  coedydd 
Isel  blygen  bennau  o'u  bla'n ; 
Ac  mor  ddifyr  Uon  y  canent, 
Gynt  pan  yrrent  ar  y  wa'n ! 

VIII 

Nac  edryched  pendefigîon, 
Beilch  a  gwychion  gydâ  gwawd, 
Ar  y  swyddi  a'r  difyrrwch, 
Sydd  mewn  cyflwr  isel  dawd : 
Ac  na  chwardded  gwyr  uchelfrig, 
Mawr  bonheddig,  gwych  eu  moes, 
Mor  anhyglod  ac  anhynod 
Ydyw  hanes  fèr  eu  hoes. 

IX 

Beth  yw  mawrfri,  uchel,  achau, 
Rhwysg  a  mawredd  bonedd  byd  ? 
Rhyw  oferedd  sael  di-sylwedd, 
Gwynt  a  gwagedd  oll  i  gyd, 
Na'd  all  est>^n  un  fynudyn, 
Ar  eu  heinioes  hwy  na'u  hedd ; 
Holl  fîfyrdd  llwyddiant  a  gogoniant 
A  ddibenant  yn  y  bedd ! 


Digitized 


byGoogle 


i88fl.3  Myfyrdod  ar  Einiots  ac  Angeu.  329 

X 

Feilchion  peidiwch,  na  chyfrifwch 
Ar  y  meirwon  yma'n  fai, 
Am  nas  dyry  coffadwrîaeth 
Feini  mynor  i'w  coíîau, 

0  fewn  eglwys  fawr  gadeiriawl, 
Neu  ryw  gapel  eurwych  glân, 
Lle  mae'r  organ  gydâ'r  eurgor, 
Yn  dyrchafu'r  ddwyfol  gân. 

XI 

A  all  hanes  o'i  hên  achau, 
A'i  lawn  ddelw  o  wyngoch  liw, 
Gydâ  mawrglod  uwch  ei  feddrod, 
Wneud  y  marw  mûd  yn  fyw  ? 
Pwy  hyfrydwch  all  anrhydedd 
Rhoddi  i  gelain  oer  o  bridd, 
Neu  beroriaeth  twyll  a  gweniaeth, 

1  fyddar-glust  angau  prudd  ? 

XII 

Yn  y  graian  yma  gorwedd, 
F'allai  lawer  fu'sai  lawn 

0  wir  rywiog  íìlammiauY  awen, 
A  phrydyddawl  ddenol  ddawn, 
Dwylaw  ag  airsaî  Iywio  teyrnas, 
A  theyrn-wialen  ar  ryw  thrôn, 
Dawn  a  dwylaw  diwnai  delyn 

1  lesmeiriol  dyner  dôn. 

XIII 

Llyfr  dysgeidiaeth  ac  hynafiaeth, 
A  naturiaeth  môr  a  thir, 
Ni's  darllenodd,  ni's  agorodd, 
Ac  ni's  gwelodd  un  o'r  gwyr ; 
Gauaf  gofid,  dros  eu  bywyd, 
Lethai  eu  hysprj^d  gwych  i  lawr, 
Ac  a  rewai  fywiol  ffrydiau 
Swydd  gynheddfau  'u  henaid  mawr. 


Digitized 


byGoogle        


$$o  Myfyrdod  ar  Einioes  ac  Ángeu.  [Chwefrar^ 

XIV 

Y  mae'r  gemmau  aV  perlau  puraf, 
Goreu  'u  Ilywiau  îs  y  Uo'r, 
Dan  y  tonnau  'n  gudd  rhwng  creîgîau, 
Yn  nyfnderoedd  mawr  y  môr, 
Ac  mae'r  blodau  tecca'u  llywîau, 
Lle  na's  gwelîr  byth  mo'u  gwawr ! 
Ac  yn  tannu  'u  pêr-aroglau, 
Lle  na  sylwa  neb  mo'u  sawr. 

XV 

Ymá  f 'allai  caid  rhyw  Hampden, 
Doeth,  a  chalon  ddewr  o  ddûr, 
A  geryddai  un  gormeswr, 
Fynnai  dreisio  darn  o'i  dir, 
A  rhyw  Filtwn  heb  ei  fawrglod, 
Mewn  distawrwydd  îs  ein  tra'd, 
Ac  ail  Gromwel  gwrol,  grymmus, 
Rhydd  o  'lanas  pawb  o'i  wlad. 

XVI 

Cael  clodforedd  yn  y  senedd, 
Am  areithiau  dawnus  doeth, 
Llwyr  ddirmygu  mil  yn  gwgu, 
Neu'n  annelu'r  cleddyf  noeth, 
Tannu  llewndid  dros  ei  genedl, 
Gweled  gwlad  yn  gwenu  ei  glod, 
Oeddynt  freintiau  nad  allasai 
I  un  o'u  graddau'n  bosib'  dd'od. 

XVII 

Tlodi  os  nadai  rai  rhinweddau, 
Rhag  cyrhaeddyd  eitha'u  rhod, 
Tlodi  a  lethai  fwy  camweddau, 
Mewn  irwetheiriau  dan  ei  thro'd ; 
Ni  chlyw'd  iddyn*  ddringo  gorsedd, 
Drwy  gelanedd,  mwrddra  a  gwa'd, 
Na  chau  clust  a  drws  tosturî 
I  galedi  a  gweddi  gwlad. 


Digitized 


byGoogle 


i882.]  Myfyrdod  ar  Einiocs  ac  Angcu.  .  331 

XVIII 

Gwadu'r  gwir,  a  thyngu'r  celwydd, 
Heb  na  syndod,  ofn  na  chryd, 
Na  Uwyr  ddîfifodd  gwrychion  olaf 
Gwir  onestrwydd  gydâV  gwrid, 
Na  gwastraffu  pêr-aroglau, 
Ac  auraidd  ddoniau'r  awen  ddrud, 
Yn  aberthau  ar  allorau 
Anghyfiawnion  beilchion  byd. 

XIX 

Pell  o  'mhyrraeth  ffol  a  hiraeth 

Am  arglwyddiaeth  ar  eu  gwlad, 

Gydâ  sobrwydd  a  boddlonrwydd, 

Ymostyngen'  at  eu  'stad ; 

Mewn  distawrwydd,  gostyngeiddrwydd, 

Cymmedrolder  hoff  a  hedd, 

Yn  ffordd  dawel  cyflwr  isel, 

Bytli  y  cadwen'  hyd  y  bedd. 

XX 

Rhag  i'w  hesgyrn  gael  eu  damsing, 

Gydâ  dirmyg  gan  un  dro'd, 

Gerllaw  iddyn',  er  eu  coffa, 

Mae  rhyw  arwydd  in'  a  nod, 

A  diryfau  heb  iawn  fesur, 

A  cherfiadau  gwael  dilûn, 

Ag  sy'n  galw  am  ddeigryn  mwynaidd, 

Wrth  fyn'd  heibio  gan  bob  un. 

XXI 

'R  oed  a'r  enw,  a'r  dydd  bu  farw, 
Ar  garreg  arw  Iwyd  ddi-rân, 
A  gair  yma'n  lle  cof  feini, 
A  chanmoliaeth  peraidd  gân  ; 
Cyngor  prysur  ma*s  o'r  'sgrythur, 
Ar  ei  godre'  gwed'yn  gawn, 
I  rybuddio  pawb  el  heibio 
Lwyr  ddiwygio  a  marw'n  iawn. 


Digitized 


byGoogle 


33?  Mÿfyrdod  ar  Eimoes  ac  Angeu.  [Chwefror, 

XXII 

Pwy  aeth  gydâ  Uawn  fodlonrwydd, 
Yn  dragywydd  fod  dros  go', 
Maes  o  fywyd  blin  na  hyfryd, 
Fr  ddieidiriol  fythol  fro, 
Heb  drom  galon  dwym  hiraethlon, 
A  throi  'lygon  lawer  gwaith, 
Tua  chaerau'r  dirion  gartre* 
Lon  adawai,  'nol  o'i  daith  ? 

xxin 
Nid  oes  adyn  yn  ymado, 
Na  ddymunai  i  gyfaiU  mwyn, 
Wedi  cauad  ei  ddau  lygad, 
Roddi  'chenaid  fèr  a  chwyn ; 
I  dir  ango  wedi  i'r  angeu 
Fyn'd  a  i  gelain  yn  ei  gôl, 
Hoíf  yw  ganddo,  pan  na's  byddo, 
I  rai  wŷlo  ar  ei  ol. 

XXIV 

Titheu  heno  roddi'r  hanes, 
Am  y  meirw  gwael  di-fri, 
Ymhen  amser,  os  rhyw  landdyn, 

0  dy  dymmer  dyner  di, 
Ddigwydd  ddyfod  gerllaw'th  feddrod, 
Mewn  myfyrdod  pruddaidd  maith, 

A  chwennychu'n  fawr  gael  gwybod, 
Hanes  ystod  fèr  dy  daith : 

XXV 

Hên  wr  penwyn,  f  allai  dd'wedai, 
*'  Mynych  gwelsom  gydâ'r  wawr, 
A'i  frasgammau  yn  croesi'r  caeau, 
Ac  yn  torri'r  gwlith  i  lawr, 
A  chan  esgyn  yn  dra  gwisgi, 
Hyd  y  fròn  yn  teithio'n  dỳn, 

1  roesawi  haul  y  dwyrain, 
Yn  y  boreu,  ar  ben  y  brỳn." 


Digitized 


byGoogle 


i8S2. 1  Myfyrdûd  ar  Etmoes  ac  Ai^eu.  333 

XXVI 

"  Pan  y  byddai  ei  gwres  gadarnaf 
Ar  ein  dae'ren  hanner  dydd, 
Yn  y  gwaelod  tawel  isod, 
Ar  làn  cornant  yn  y  cûdd, 
Ar  ei  wyneb  yno'n  gorwedd, 
Dan  dew  goeden  caid  y  gwr, 
Gan  fud  syllu  ar  ei  fîrydiau, 
Yn  gwrando  dwndwr  bêr  y  dwr. 

XXVII 

"  Gerllaw'r  goedwig  draw  brydnawnau, 
Rhodiai  ar  hyd  y  g^ndwn  glân, 
Weithiau'n  gwenu  wrth  fwmial  canu 
Rhyw  rigymmau  wnai  o  gân ; 
Weithiau*n  IHbyn  heb  un  englyn, 
A  lliw*r  ddae'ren  ar  ei  rudd, 
Gan  drwm  ofid,  neu  fawr  gariad. 
Wedi  troi'n  anobaith  prudd." 

xxvni 
"Ar  ben  boreu  aeth  yn  eisieu, 
Ar  y  bryn  a  thân  y  cudd, 
Ac  o*r  Uwybrau  ag  a  rodiai ; 
Fe  brydnawnau — daeth  ail  ddydd, 
Ond  y  llygaid  gynt  a'i  gwel'sent, 
Mwy  nis  gwel'sant  byth  mo'r  gwr, 
Nac  uwch  gelltydd,  nac  ar  faesydd, 
Nac  mewn  dolydd  ym  min  dwr." 

XXIX 

"Ar  ei  elor  druan  drannoeth, 
Gydâ  gaJar  dygwyd  e', 
'N  araf  chwarian  hyd  y  dreílan, 
Gan  wŷr  mwynlan  i'w  oer  le, 
Dan  y  garreg  gerllaw'r  iwen, 
Màn  lle  gorwedd  'nawr  mewn  hedd : 
Tyred  yma,  (gwn  y  medri,) 
Darllen  im  ei  'sgrifen  fedd.'' 


Digitized 


byGoogle 


334  Rhagluniaeth  NeiUduol,  fChwefror, 

EI  'SGRIFEN  FEDD. 
XXX 

Ar  oer  arffed  dae'r  i  orphwys, 
Yma  dodwys  bwys  ei  ben, 
Mab  heb  olud  nac  anrhydedd, 
Nac  awdurdod  dan  y  nen 
Dawn  dysgeidiaeth  a  fwyn  wenai 
Ar  ei  enedigol  ddydd, 
Pwyll  a  phrudd-der  ar  bob  amser, 
A  artrefen'  ar  ei  rudd. 

XXXI 

Hael  ei  galon,  rhwydd  ei  roddion, 
Heb  ddibenion  gweigion  gau, 
Rhoes  Rhagluniaeth  daledigaeth 
Yma'n  helaeth  i  w  mwynhau  ; 
O  dosturi  i  drueni, 

Fe  roi  allai dagrau'n  lli ; 

Gan  y  nefoedd  fe  dderbyniodd, 
A  ddymunodd,  cyfaiU  cu. 

XXXII 

Mwy  na  ddygwch  o'i  rinweddau, 
Na'i  wendidau  i  oleu'r  dydd. 
0V  tywyllwch  aV  dirgelwch, 
Lle  gorweddan'  oll  yn  gudd, 
Gan  hyderu  am  iechydwriaeth 
A  thrugaredd  r>^fedd  rad, 
O  fawr  haelder  Duw'r  uchelder 
Sy  fel  inwjnder  tyner  tad. 


RHAGLUNIAETH  NEILLDUOL.  A  ydyw  Duw  yn  addaw  amddiffyn 

ei  blant  yn  y  byd  rhag  new^m»  sychcd, 

Mr.  Gol. — Tach.  30  daeth  y  llythyr  haint,  a'r  cleddyf  ? — neu,  a  oes  gwa- 

canlynol  i'm  llaw :  hanol  ragluniaeth  i  grefyddwyr  rhagor 

RsussN,  N.  Y.,  Tach.  26,  1881.  yr  annuwiol  ?     Pa  sicrwydd  o  ddiogeU 

Mr.  Rees — Mae  dadl  fawr  yn  mhlith  wch  meddianau  a  phersonau,  yn  ol  yr 

rhai  o  honom  yn  Bemsen,  o  berthynas  efengyl,  sydd  i*r  duwiol  mwy  na'r  an- 

ì  Ragluniaeth  Duw ;  ac  mae  dymuniad  nuwiol  ?      Os  byddwch  mor  garedig  a 

arnoch  wneyd  sylw  o'r  pw)mtiau  can-  gwneyd  sylw  o  hyn,  byddwch  cystal  a 

lynol :  gadael  i'r  gofyniad  a'r  ateb  ymddang- 


Digitized 


byGoogle 


i882.] 


Rhagbtfiiaeth  NeiUduoL 


335 


os  yn  y  Wawr  gyda'u  gilydd.  *  ♦  * 
Gwelwch  yn  dda  bcidio  anghofio  yr 
ateb.     Yr  eiddoch  yn  gywir, 

EVAN   ROBERTS. 
ATEB. 

Anwyl Syr — Tra  yn  foddlon  i  gynyg 
ateb  eich  gofyniad,  eto  teimlwyf  wneyd 
gyda  phryder  a  gwyleidd-dra,  am  fod 
yn  nglyn  a'ch  gofjmiad  yr  hyn  a  ar- 
weinia  at  ddyfnderoedd  y  ddwyfol 
lywodraeth  ar  y  byd.  Wrth  ymgym- 
eryd  a  dadleu  ar  bynciau  sylfaenol  y 
gweinyddiadau  dwyfol,  priodol  cofio 
fod  y  '' dirgeledigaethau  yn  eiddo  yr 
Arglwydd  ;"  ac  mai  ein  heiddo  ni  i'w 
rhesymu,  credu,  a  gweithredu  wrthynt, 
yw  y  "pethau  amlwg."  Dylem  ym- 
ryddhau  oddiwrth  bob  tuedd  ddam- 
canus,  ac  agosâu  at  y  p^mcìau  mawrion 
nid  fel  doctoriaid,  ond  gyda  gwyleidd- 
dra  plentyn — fel  Moses,  heb  ei  esgid- 
iau  yn  nesâu  at  y  berth. 

Mae  Duw  dan  yr  efengyl  yn  addaw 
amddiífyn  ei  blant  mewn  newyn^  sych- 
ed,  haint,  dan  y  cleddyf,  ac  yn  angau, 
ond  nid  eu  hamddiífyn  rhagddynt.  Y 
mae  gwahaniaeth,  fel  y  gwelwch  yn 
ddiau,  rhwng  amddiifyn  rhag  profed- 
igaeth  ac  amddiífyn  ynddi.  O  dan  yr 
hen  gyfamod  addawai  Duw  gadw  ei 
bobl  rhag  caledi ;  o  dan  y  cyfamod 
newydd,  cynal  ei  bobl  mewn  caledi. 
O  dan  Moses,  aeth  Duw  i  gyfamod 
daearol  ag  Israel.  Daearol  i  gyd  oedd 
y  cyíryngwr,  ac  felly  y  bendithion  a'r 
cospau;  ond  gwrthgyferbyniol  i  hyn 
yw  hanes  y  cyfamod  newydd.  Ymffrost 
yr  luddew  oedd  fod  ei  Uduw  yn  add- 
aw  ei  gadw  rhag  newyn,  syched,  &c. 
Encìliai  yr  ofn  am  newyn  o  flaen  yr 
addewid  o  wlad  yn  llifeirio  o  laeth  a 
mel.  Deallai  yr  luddew  yr  addewid, 
"Myfi  a  fyddaf  gyda  thi,"  fel  addewid 
i'w  cadw  rhag  niwed  a  cholled  ddaear- 
ol,  oddiwrth  ryfeloedd  neu  unrhyw  am- 
gy)chiad  arall.  Ymffrost  y  Cristion 
yw  addewid  Duw,  nid  i'w  gadw  rhag 
caledi  daearol,  ond  i'w  gynal  dano,  a'i 
gadw  rhag  niwed  a  cholled  ysbrydol. 
Mae  i  ddyoddef  newyn,  syched,  &c., 
fel  eraill,  ac  weithiau  yn  fwy ;  ond 
gwahaniaetha  yn  ei  amgylchiadau  jm  y 
flaith  mai  enill,  ac  nid  colled  ysbrydol, 


ddaw  iddo  trwyddynt.  "  Pob  peth 
yn  cyd-weithio  er  daioni  i'r  rhai  sydd 
yn  caru  Duw."  •*  Yn  hyn  oll  yr  yd- 
ym  yn  fwy  Ea  choncwerwyr,"  &c. 

Pwynt  arall  yn  eîch  gofyniad — "  A 
oes  gwahanol  raglunìaeth  ddwyfol  i 
grefyddwyr  ?"  &c.  Ystyriwyf  mai  yn 
y  fan  hon  mae  prif  anhawsdra  eich  go- 
fyniad  yn  canolbwyntio.  Credwyf  fod 
rhagluniaeth  neillduol  ddwyfol  tuag  at 
ddynion  yn  gyffredin.  Gwir  fod  y 
Pregethwr  yn  dweyd,  "  Y  doeth  sydd 
a'i  lygaid  yn  ei  ben,  ond  y  ffol  a  rodia 
yn  y  tywyllwch :  ac  eto  mi  welais  yr  un 
ddamwain  yn  dygwydd  iddynt  oll,"  jc 
hyn  a  awgryma  nad  oes  rhagluniaeth 
neillduol.  Ond  mewn  lle  arall  ni  a 
gawn,  "  Y  neb  a  gloddia  bwll  i  arall, 
a  syrth  iddo  ei  hun  ;**  yr  hyn  a  ddeng- 
ys  fod  ^rmyriad  neillduol  o  eiddo  Duw 
a  dyn.     Oddiar  un  safle,  wrth  sylwi  ar 

Îbobl  yr  oedd  yn  byw  ^m  eu  plith,  a'u 
amgylchiadau,  gwelai  Solomon,  osefe 
oedd  y  Pregethwr,  nad  oedd  rhaglun- 
iaeth  neiUduol— nad  oedd  gwahaniaeth 
rhwng  y  doeth  a'r  annoeth,  &c.  ;  ond 
oddiar  safle  arall,  gwelai  ragluniaeth 
neillduol,  canys  dyweda,  '*  Y  neb  a 
gloddia  bwll  i  arall  a  syrth  iddo  eî 
hun."  Mae  y  syniad  o  ragluniaeth 
neillduol  o  eiddo  Duw  jm  mhlith  dyn- 
ion  yn  gwbl  gyson  a'r  adnod,  "  Can)rs 
nid  eich  meddyliau  chwi  yw  fy  medd- 
yliau  i ;  ac  nid  eich  ffyrdd  chwi  yw  fy 
ffyrdd  i,  medd  yr  Arglwydd."  Mae  y 
syniad  uchod  hefyd  yn  gyson  â'r  trefn- 
iant  e  weddi  ac  ymddiried,  yn  y  Testa- 
ment  Newydd,  Gan  fod  ganddo  y 
gallu,  naturiol  dysgwyl  fod  awdwr  a 
chynalydd  natur,  yn  ei  holl  agweddau 
priodoí,  wedi  ac  yn  feseroio  yr  hawl  i 
fynu  sylweddoliad  pan  y  myno  i'w  holl 
feddyliau  cyffredinol  a  neillduol.  Nid 
wyf  yn  meddwl  fod  un  dyn  call  yn 
Remsen  a  wada  hyn,  oddigerth  fod  yna 
rywun  a  wado  fod  gan  Dduw  feddyliau 
neiüduol. 

Mae  golwg  arall,  ond  nid  gwrthdar- 
awol  i  hyn,  i'r  mater  dan  sylw.  Er 
fod  i  Dduw  ymyriad  neillduol  y'mhlith 
dynion,  eto  ymyra  â  dyn  yn  gwbl  gy- 
son  â  rhyw  ddeddf  sefydlog  a  chydna- 
byddedig  yn  mhlith  dynion.  Pan  y 
dygir  y  peth  i  ben,  a  chael  ei  ddeall,  fe 


Digitized 


byGoogle 


33^ 


AdUf  o  Wely  Âdfyd. 


rChwefror, 


welir  nid  yn  unig  fod  Duw  wedi  gweith- 
redu,  ond  ei  fod  wedi  gweithredu  yn 
gyson  â  deddfau  sefydlog.  Wrth  ddy* 
weyd  fel  hyn,  cymerwyf  i  ystyriaeth 
ôlwg  g^ríTredinol  i  bethau,  ac  nid  yr 
hyn  a  yst)rrir  yn  ymyriad  gwyrthiol  o 
eiddo  Duw.  Gan  mai  ewyllys  Duw  yw 
i  bawb  ufuddhau  i  ddeddfau  cyffredin- 
ol  natur  ;  a  chan  ei  fod  yn  galw  pawb 
aglywant  yr  efengyl  i  ufuddhau  iV 
deddfau  neillduol  hi,  rhaid,  dybygaf  fì, 
ei  fod  yn  cyfarfod  pawb  yn  ei  hoU  rag- 
luniaeth  naturiol  a  grasol  yn  ac  wrth  y 
deddfau  hyn.  Beth  yw  y  deddfau  hyn 
a  olygwch  ?  Nodaf  rai  :  gwirionedd, 
^  cyfiawuder,  sancteiddrwydd,  cariad,  a 
thrugaredd.  Gwasanaethu  y  rhai*n  yyf 
amcan  Duw  ^m  ei  hoU  lywodraeth. — 
Meddai  rhywun,  Os  gwasanaethu  y 
rhai'n  yw  amcan  Duw  yn  ei  holl  lyw- 
odraeth  ar  y.  byd,  paham  y  dyga  y  di- 
euog,  y  cyfiawn,  a'r  da,  i  warth  yr  eu- 
og,  i  newyn,  syched,  ac  hyd  yn  nod  î 
farwolaeth  farnol,  pan  y  mae  yr  euog, 
y  drwg,  a'r  pechadurus,  yn  dianc,  a 
hyny  o  bosibl  o  dan  deitl  urddasol  ? 
Dyma  gamsyniad  dybryd.  Nid  dwyn 
i,  ond  ei  oddef  i  fyn'd  i  warth  dros  en- 
yd  fel  euog,  y  mae  Duw.  Ystyria  Duw 
y  gwna  gwaredigaeth,  amser  a  ddaw, 
wasanaethu  y  deddfau  uchod  yn  weli 
na  gwaredigaeth  bresenol — yn  fwy  o 
ogoniant  i  Dduw,  yn  well  iV  c)rfiawn 
flfyddiog  ac  amyneddgar.  ac  yn  well  i'r 
byd.  Nid  wyf  yn  barod  i  ddweyd  yn 
awr  a  oes  rhagluniaeth  neillduol  o  ei- 
ddo  Duw  yn  mhellach  nag  y  mae  yn 
rheidiol  i  godi  offerynau  a  pheri  am- 
gylchiadau  a  effeithiant  ar  ranau  hel- 
aeth,  os  nad  yn  gyflfredinol  ar  y  byd. 
Rhaid  oedd  wrth  ragluniaeth  neiUduol 
i  godi  cenedl  Israel ;  a  rhagluniaeth 
neillduol  yn  nghanol  hona  i  godi  Mo- 
ses,  Samuel,  a  Dafydd.  Kiaid  oedd 
wrth  ragluniaeth  neiUduol  i  godi  Mes- 
siah  ganedig,  apostolion,  ac  o  bosibl 
lu  o  freninoedd,  llywyddion  ac  arwein- 
wyr  mewn  diwygiadau  pwysig  gwlad- 
wriaethol  a  chrefyddol.  Pa  un  a  oes 
rhagluniaeth  ddwyfol  neillduol  yn  cyr- 
haedd  yn  mhellach  na  hyn,  nid  wyf  yn 
barod  i  ddadleu  y  cadarnhaol.  Meth- 
af  yn  deg  a  gweled  fod  mwy  o  raglun- 
iaeth  neillduol  gyda  golwg  ar  amçylch- 


iadau,  bendithion,  a  Ues  y  byd  hwn 
yn  flfafr  crefyddwyr,  mwy  nag  jm  flfafr 
annuwiolion — ni  welaf  ddim  yn  yr  ef- 
engyl  yn  gofyn  hyn,  ac  jcl  dangos  fod. 

Pw)mt  arall  genych — "  Pa  sicrwydd 
o  ddiogelwch  meddianau  a  phersonau, 
&c.  ?"  Nisgallaf  weled  fod  dim  jm 
fwy.  Sicrwydd  am  fywyd  tragywyddol 
sydd  yn  yr  efengyl,  ac  nid  daearoL 
Nid  yw  y  rhan  hon  o'r  Ysgrythyr, 
"  Duwioldeb  sydd  fuddiol  i  bob  peth, 
a  chanddi  addewid  o'r  bywyd  sydd  yr 
awr  hon,"  yn  profi  fod.  Nid  oes  gan* 
ddi  addewid  ar  bob  tir ;  nis  gall  roddi 
Uwyddiant  i'r  annoeth,  na  bara  beu- 
nyddiol  i'r  diog — byddai  hyn  yn  groes 
Vwphûlicy.  Dichon  i'r  anghall  Iwyddo, 
ac  i'r  diog  gael  byd  da,  helaethwych 
beunydd ;  ond  cymera  hyn  le  yn  her- 
wydd  amgylchiadau  flfodus  yn  dam- 
weinio  cymeryd  Ue,  y  rhai  wrth  eu  go- 
ddef  gan  Dduw  i  gymeryd  lle,  a  allent 
ateb  dyben  da  yn  y  pen  draw. 

Dyna  yr  oU  a  ddywedaf  yn  awr  ar  y 
mater.  Yn  wyneb  y  cwbl  a  ysgrífen- 
ais  yn  ateb  i'ch  gofyniad,  ofn  sydd  ar- 
naf  nad  yw  fy  meddwl  301  ddigon  eg- 
lur  i  chwi.  Mae  y  duedd  gref  í  ys- 
grifenu  ar  fater  fel  hwn,  fii  ynof,  yn 
lleihau  yn  gyflym,  o  herwydd  fod  am- 
gylchiadau  eraill  o  angenrheidrwydd 
yn  goiyn  fy  meddwl  agos  i  gyd.  Yn 
herwydd  hyn  prin  wyf  yn  gallu  bodd- 
loni  fy  hun  ar  braidd  ddim  wyf  yn  ys- 
grifenu,  er's  amser  maith.  Yr  wyf 
wedi  ysgrìfenu  hyn  er  dangos  nad  di- 
ystyr  wyf  o  ofyniad  pwysig.  Os  oes 
rhjn^beth  yn  dywyll  i  chwi  yn  yr  ateb 
hwn,  gyrwch  ataf  drwy  y  postj  fel  y 
gwnaethoch  y  tro  hwn ;  ac  efallaí 
wed'yn  y  galluogir  fi  i  ddyfod  yn  fwy 
manwl  ac  yn  nes  at  gnewuUjm  y  pwnc. 
Yr  eiddoch,  Ll.  Rees. 


ADLEF  0  WELY  ADFYD. 

GAN  Y  PARCH.    D.    B.   BOWRN. 

LHth  IV. 
ARSYLLFA  YR   ABERTH    lAWNOL. 

Mae  yr  efengylaidd  brophwyd  Esai- 
ah,  fil  o  flynyddoedd  cyn  arweiniad  yr 
Oen  i'r  lladdfa,  wedi  lliwio  ar  y  lleni 


Digitized 


byGoogle 


1882.] 


AdUf  0  Wify  Â^<L 


«37 


rhagfynegol  y  driniaeth  enrin  oedd  yn 
ei  aros.  "  Yr  Arglwydd  a  fynai  ei 
ddryllio  ef."  Mae  y  cyfieithiad  Saes- 
neg  yn  gwahaniaethu  oddiwrth  yr  un 
C^rmrac^  yn  y  fan  yma.  Mae  y  per- 
wyddiaid  mewn  moddau  gwahanol — ^un 
yn  y  modd  gorchymynol,  tmperative 
fnood^  a'r  Uall  yn  y  modd  mjmegol, 
indi€atíve  mood.  "  Yr  Arglwydd  a 
foddlonai  iV  friwio  ef.'*  Dengys  y 
naill  reidiolrwydd,  a'r  Uall  a  arwydda 
ewyllysgarwch.  Gosodwn  y  ddau  at 
eu  gilydd,  a  daw  allan  y  drychfeddwl 
gwreiddioL  Nid  oedd  un  rhwymau  i 
ddryllio  y  Cyfryngwr  mawr  tu  allan  i'r 
ewyllys  ddwyfol.  Rhwymau  yr  ew- 
yllys  oedd  yr  oU  a  hoeliodd  ein  lesu 
bendigcdig  ar  y  croesbren  garw. 

**  Ei  arwain  i  Galfarí  fryn, 
A'i  boelio  ar  groesbren  o'i  fodd; 

Fa  dafod  all  dewi  am  fayn  ? 
Pa  galon  mor  galed  na  tfaodd  ?** 

Sylwn  fod  rhaid  dryllio  yr  aberth. 

I.  £r  dangos  drwgpechod, 

n.  Er  mwyn  cael  defnyddyr  lawn. 

III.  Et  cynyrchu  ecUfeirwch  yn  y 
pechaduf. 

IV.  Er  caelsylfaen  iffŷddy  saint. 

I.  Arddangosiad  o  erchylldod  pechod. 
Dynoethwyd  cleddyf  cyŵawnder  dial- 
eddol  amryw  ẁeithiau,  gan  fedi  d^mol- 
iaeth  wrthryfelgar  i  ddinystr  anadfer- 
adwy.  Ond  nid  ydoedd  boddiad  yr 
hen  fyd  na  llosgiad  Sodom  yn  wrth- 
glawdd  digonol  rhag  gorlifiad  pechod. 
Meddwodd  Noah  yn  ngolwg  yr  arch  ; 
syrthiodd  Lot  i  anlladrwydd  gwarthus 
yn  sâwyr  brwmstanaidd  tân  Sodom ! 
Can  gynted  ag  y  gwnai  y  cleddyf  hep- 
ian,  yr  oedd  pechod  yn  adfywio  ac  yn 
amlhau.  Y  nefoedd  a  wylai  gawod- 
ydd  heli,  gan  ddywedyd,  "  I  ba  beth 
y'ch  tarewir  mwy  ?  cild)mrwydd  a 
ychwanegwch."  Rhaid  cael  rhyw  ar- 
lun  mwy  dychrynllyd  o  ddrygedd 
pechod  na  dinystr  y  troseddwr,  er  atal 
rhyferthwy  anwiredd  yn  y  cysawd 
moesol.  Awn  yn  mlaen,  ynte,  i  Le  y 
Benglog. 

Cenfydd  y  seryddwr  craffus  o'i  ar- 
syllfa  uchelfri,  trwy  ei  yspienddrych 
anferth  ugain  miliwn  o  ser  llachar  yn  y 
Llwybr  Llaethog ;  ond  o  arsyllfa  Cal- 
farìa  canfyddwn  dair  teyrnas  dan  eu 


Uawn  arfogaeth.  Y  neíoedd  yn  dyfod 
ailan  er  amddiffyn  iawnderau  yr  or- 
sedd  ddwyfol,  yn  bloeddioy  "  DeffrOi 
gleddyf,  yn  erbyn  fy  mugail;  taro  y 
gwr  sydd  gyfaiU  i  mi.''  Y  ddaear  ^m 
jrmgyngreirio  mewp  ceníigen,  twyll^ 
maUis,  drygioni,  cabledd  a  chelwydd* 
Uffem  yn  chwydu  allan  ellyllon  duon 
anwn  obry  ;  a*r  "  Oen  heb  gleddyf  na 
grym  arfau,  yn  sathru  dreigiau  dan  ei 
droed  !"  Ar  ei^  ben  y  byddo'r  goron 
byth  !  Ond  aeth  y  frwydr  yn  boeth- 
ach,  boethach,  a  dacw  lais  dolefus  fel  o 
ororau  Gehenna,  yn  swnio  o  ganol 
mwg  y  fagddu  fawr,  '<  Eli,  Eli,  lama 
sabachthani  ?"  "  Wel,"  ebai  telynor- 
ion  gwawl,  '^mae  wedi  darfod  amom  ; 
mae  Duw  wedi  cefhu  amo ;  gorchfygir 
ef  gan  uffem  a'r  ddaear,  a  thry  ein 
caniadau  yn  wylofain  diddiwedd." 
G-yda  hyny  dyma  floedd  y  concwerwr 
mawr  yn  rhwygo  y  llengau  diefiigi  ac 
yn  sicrhau  dedwyddwch  nefolion  byth^ 
"  Gorphenwydr  Wele  glychau  Caer- 
salem  yn  canu  nefol  odlau  o  ûiwl  î 
Dduw!  Ond  yr  h)m  sydd  yn  an- 
hawdd  i'w  ddimad  yn  athroniaeth 
iachawdwriaeth  trwy  iawn  dirprwyol^ 
yw,  Pa  fodd  y  gallasai  y  diniwed  ddy- 
oddef  yn  neddfle  yr  euog  ?  Yr  yd- 
oedd  y  pwnc  hwn  fel  yn  dyrysu  medd* 
wl  seraphaidd  R.  ab  Gwilym  Ddu,  pan 
y  torai  allan  : 

«  Am  fai  ni  feddai  mae'n  s^m^-ei  weled 
Yn  nwylaw  Rhnfein-ddyn ; 
Ei  brofi  gan  wael  bryfyn, 
A  bamu  Duw  ger  bron  dyn.** 

Yr  unig  eglurhad  ar  hyn  ydyw,  iddo 
ddyoddef  yn  wirfoddol — volunteer  yd^ 
oedd.  Mae  hyna  yn  ddigon  o  ateb 
am  byth  ar  y  pen  hwn.  Dyoddefodd 
lesu  ar  yr  egwyddor  werinol,  sef  "  y 
da  mwyaf  i'r  nifer  luosocaf.*'  GeiU 
unigolion  farw  er  achub  gwlad  a  llyw- 
odraeth.  Bu  ein  Ceidwad  mwyn  farw 
er  diogelwch  i  holl  lywodraeth  foesol 
y  Jehofah  mawr.  Yr  ydoedd  hen  delyn- 
wr  Gwalia  o  Bantycelyn  mewn  syn  fy- 
fyr  unwaith  yn  sibrwd  wrtho  ei  hun 
fel  hyn : 

*<  Ai  gwir  fod  yr  angyìion  pena' 
A*u  sail  ar  gopa  bryn  Calfaria, 
Wedi  ea  cMymu  gyda'r  seintian, 
Yn  yr  un  pen,  yn  yr  un  clwyfau  ?" 


Digitized 


byGoogle 


33« 


AdUf  0  Wely  A4fyd. 


[Chwefror, 


lê,  gwir  i  wala.  Yr  oedd  y  bardd  yn 
rhy  wylaidd  i  ateb  yn  gadarnhaol  yr 
hyn  a  ymddengys  yn  fiaith  ddatgudd- 
iedig,  rhag  cael  ei  gribo  a'i  ddiarddel 
gan  hen  deulu  yr  lawn  masnachol  a 
iherfynol.  Ond  yr  ydoedd  Paul  wedi 
ei  ateb  yn  ddiddychryn  yn  flaenorolf 
sef,  '*  Yr  hwn  yw  pen  pob  tywysog- 
aeth,  awdurdod  a  nerth,  o'r  nefolion 
a'r  daearolion,  a  than-ddaearolion 
bethau."  Dyna  yr  awenau,  a'r  llyw- 
odraeth  gyfryngol  yn  llaw  yr  lesu,  yn 
sylfaenol  ar  yr  aberth  iawnol. 

II.  Rhaid  dryllio  yr  aberth  er  cael 
defnyddyr  iawn,  laith  deddf  a  chyf- 
iawnder  oedd,  ''  Heb  oUwng  gwaed 
nid  oes  maddeuant."  Liifodd  afon- 
ydd  o  waed  anifeiliaid  direswm  yn  y 
cysgodau  luddewig ;  ond 

••  Yn  Uc  eidionaa  yn  llu  dÌDf rtb — ac  wyn 
Yn  ganoedd  angbydwerth, 
D/na  ben  ar  bob  abierth, 
A  dyma  waed  mwy  ei  werth." 

Drylliwyd  eî  enaid  gan  arteithiau  medd- 
yliol ;  ac  yr  oedd  y  chwys  fel  dafnau  o 
waed  yn  yr  ardd ;  ond  nis  medrai  ei 
enaid  waedu  na  marw.  Eto,  dyoddef- 
iadau  ei  enaid  oedd  enaid  ei  ddyodd- 
efìadau.  Ond  rhaid  cael  gwaed  dynol 
ar  yr  allor  ddwyfol  er  effeithio  iawn 
anfeidrol.  Dyn  a  bechodd,  a  gwaed 
dynol  raid  ei  dywallt. 

'•  Ar   groesbren    hrydnawn    cyfiawnder  ga*dd 
iawn, 

A'r  gyfraitb  anrhydedd  'r  an  dydd ; 
Trwy  rinwedd  y  gwaed  boddlonwyd  y  Tad, 

Daeih  merch  yr  Amunad  )ii  rhydd." 

Mae  yr  hen  feirdd  wedi  canu  yr  efeng- 
yl  yn  fendigedig.  Gan  mai  pregethu 
barddonol  sydd  mewn  bri  yn  awr,  gall- 
af  finau  wneyd  pregeth  go  ddel  o  hen 
emynau  a  ddysgais  haner  can'  mlynedd 
yn  ol.  Pyma  yr  unig  lyfrgeli  sydd 
wedi  bod  o  fewn  cyrhaedd  i  mi  am  y 
pedwar  mis  diweddaf. 

"  Un  Oen  Naf  yn  lawn  hefyd, 
Un  chwerw  boen  iacha'r  byd." 

III.  Rhaid  dadlenu  y  clwyfau  er  cyn- 
yrchu  edifeirwch  yn  y  galon  adaroant- 
aidd.  Nid  oes  un  gangen  o  dduwin- 
yddtaeth  ag  sydd  wedi  ei  gorchuddio  â 
mwy  o  dywyilwch  dynol  na  hon.  Mae 
y  mwgwd  wedi  ei  daflu  dros  lygaid  y 


werin  am  eu  dyledswydd  gyntaf  at 
Dduw,  trwy  gam  gyfieÌLhiadau  o*r  gair 
gwreiddiol,  a  thwyll-üífeiriadaeth  y 
pwlpudau.  Mae  y  Pabyddion  wedi 
cyfíeithu  metanoin  yn  penyd,  Feily 
goiy^^a  y  Pabydd  mai  peidio  bwyia  cig 
ar  ddydd  Gwener,  a  myned  ar  berer- 
indod  i  Rufain,  a  chusanu  bawd  troed 
y  Pab,  yw  edifeirwch  !  Mae  lluaws  o'r 
Protestaniaid  wedi  ei  droi  yn  ddiwyg- 
iad.  *'  Diwygiwch  gan  hyny,  fel  y  di- 
leuer  eich  pechodau."  Felly  os  gwna 
y  dyn  ddiwygio  gronyn,  gan  beldio 
tyngu  a  rhegu  a  meddwi,  am  fis  neu 
ddau,  derbynir  ef  yn  llawen  i  Seion, 
fel  llywaeth  o  sant !  Mae  gwirionedd 
dwyfol  yn  eglur  brofi  nad  diwygiad  yn 
y  fuchedd  allanol  yw  edifeirwch  efeng- 
ylaidd.  Yr  ydoedd  Nicodemus  yn 
ddyn  moesol  a  chrefyddol  iawn,  ac  yn 
ddysgawdwr  mawr  o'r  grefydd  hono. 
Ond  i  wneyd  Cristion  o  hono,  yr  oedd 
yn  rhaid  ei  ail-eni.  Mae  y  diwygiad 
yn  fewnol,  cyfnewidiad  yn  y  syniadau 
ac  ansawdd  y  meddwl  yd)rw.  Ëdifeir- 
wch  yw'r  pren ;  diwygiad  yw'r  ffrwyth 
sydd  yn  tyfu  arno  yn  naturiol.  Y  mae 
lluaws  yn  ymboeni  i  gynyrchu  ffrwyth 
heb  un  pren. 

Yn  y  briwio  a'r  dryllio  fu  ar  Galfar- 
ia  fryn  yn  unig  y  ceir  yr  argymellion  i 
wir  edifeirwch ;  canys  yno  yr  arddang- 
osir  annhraethol  ddrwg  pechod,  ac  an- 
feidrol  gariad  Duŵ  at  y  pechadur. 
Dyma  y  ddwy  egwyddor  hanfodol  er 
cyfansoddi  Cristion  ;  <'  Creu  o  newydd 
yn  Nghrist  lesu  i  weithredoedd  da." 
Dechreuodd  y  poenau  yn  enaid  y  Gwar- 
edwr,  mewn  ingoedd  angeuol;  felly 
teimlir  barn  angau  yn  y  cyflwr  gan  yr 
edifeiriol.     *'  Marw  i  bechod." 

IV.  Dyma  syifaen  gaäam  ffydd  y 
saint.  Daeth  yr  lesu  mwyn  i'r  ystafell 
at  y  dysgyblion  anobeithiol :  *'  Ac  efe 
a  ddanjçosodd  iddynt  ei  ddwylaw  a'i 
draed ;"  a  llanwyd  hwynt  a  ffydd  a 
llawenydd.  Pererin  Bunyan  a  gollodd 
ei  faich  yn  ngolwg  y  groes.  Dyraa  y 
lle  a  wna  i  anffyddiaeth  ffoî  ar  ffrwst. 
Yr  ydoedd  hen  bererin  duwiol  yn  byw 
yn  Garbondale  er's  talm,  a  elwid  Mod- 
ryb  Bess.  Yr  ydoedd  y  chwaer  fwyaf 
athrawiaethol  a  phrofiadol  a  adnabum 
i  erioed.     Aethum  i'w  gweled  pan  yn 


Digitized 


byGoogle 


i882.] 


Paul  yn  Athen. 


339 


dynesu  at  gysgodau  y  glyn  tywyll. 
"  Sut  yr  y'ch  chwi  yn  teimlo,  chwaer?" 
ebe  fi.  "  O,  yr  ydwyf  yn  teimlo  yn 
fendigedig  heddyw,"  meddai,  "ond 
cefais  noson  galed  neithiwr ;  daeth  yr 
hen  gyhuddwr  i  ddanod  holi  bechodau 
fy  oes  i  mi.  Dywedais  wrtho  am  eu 
haddio  i  fyny,  beth  bynag,  ac  yr  oedd  y 
cy^swm  yn  ddigon  i  ddaranio  y  byd 
oll.  Yna  ceisiais  ganddo  osod  un  item 
arall  o  dan  y  cyfan,  sef,  '  Gwaed  lesu 
Grist,  ei  Fab  ef,  sydd  yn  ein  glanhau 
ni  oddiwrth  bob  pechod.'  Fe  ffodd  yr 
hen  walch  nerth  ei  fferau  uffemol ;  ac 
)rr  ydwyf  yn  teimlo  yn  ddedwydd." 
Dyma  y  fan  i  gael  goruchafiaeth  ar  bob 
gelyn.  Mae  athrylith  )m  y  briwiau, 
h^rawdledd  yn  y  gwaed,  barddoniaeth 
yn  y  cariad,  cerddoriaeth  yn  y  dagrau, 
a  bywyd  tragywyddol  yn  angau  pen  y 
br)m. 

"  Diolch  iddo,  b^rth  am  gofio  Uwch  y  Uawr.'* 

Mae  mwy  o  gymdeithas  rhwng  fy 
enaid  eiddil  a  briwiau  y  Ceidwad,  er 
pan  faluriwyd  fy  nhraed.  nag  a  fu  er- 
ioed  o*r  blaen.  Os  gwelir  fi,  bechad- 
ur,  wedi  dianc  trwy  gadwedigol  ras,  af 
yn  syth  at  y  traed  a  hoeliwyd  ar  y  pren, 
a  threuliaf  oesoedd  rif  y  dail  i  gyfrif 
ol  yr  hoelion.  "  Yn  Arglwydd  pawb 
coronwch  ef." 

Hospital^  ScrantofL 


PAUL  YN  ATHEN. 


GAN  Y  GOLYGYDD. 


Rhif   VII. 


YR    ALLOR. 

Ebe  Paul  yn  Areopagus,  "  Canys 
wrth  ddyfod  heibio,  ac  edrych  ar  eich 
defosiynau,  mi  a  gefais  allor  yn  yr  hon 
yr  ysgrífenasid,  I'r  Duw  nid  adwaen- 
IR."  Mae  gwahanol  famau  am  dardd- 
iad  yr  allor  hon.  Dyma  rai  o  honynt : 
l'r  Atheniaid  ei  chyfodi  ar  ol  anrhyd- 
eddu  pob  Duw  adnabyddus  iddynt,  a 
cban  y  gallasai  fod  rhyw  Dduw  arall 
na  wyddent  am  dano,  iddynt  ychwan- 
egu  hon. — Fod  ^rr  allor  hon  yn  perth- 


yn  i  gyfnod  pan  oedd  ysgrifenu  yn  an- 
hysbys,  ac  i'r  arysgrifen  gael  ei  chwan- 
egu  ar  ol  hyny  gan  rai  na  wyddent  i 
ba  Dduw  y  cawsai  ei  chysegru. — ^Ei 
bod  3m  dratheDygol  iddi  darddu  oddi- 
ar  ddymuniad  i  ddyhuddo  y  Duw  y 
pechasid  yn  ei  erb)m. — Nad  oedd  yn 
un  o'r  amryw  allorau  hyny  yr  ysgrifen- 
asid  amynt  yn  y  lluosog,  ^'  l'r  Duwiau 
nid  adwaenir,"  a  bod  dyfyniad  yr 
Apostol  jm  gywir  wrth  ddwejrd,  **  I*r 
Duw  nid  adwaenir." — Fod  yr  Athen- 
iaid,  ar  adeg  pla  mawr,  pan  yn  methu 
gwybod  pa  dduw  i'w  ddyhuddo  er 
rhoddi  atalfa  arno,  i  Epidemenides 
drefnu  fod  defaid  gwynion  a  duon  yn 
cael  eu  gollwng  yn  rhydd  o  Areopagus^ 
a  pha  le  bynag  y  gorweddent,  eu  bod 
i'w  hoffrymu  yno  i*w  duwiau  neiUduol, 
a  thebygol,  meddir,  ar  achlysuron  o'r 
fath,  fod  ailorau  yn  cael  eu  cysegru  i 
dduw  anadnabyddus,  gan  na  wyddid 
pa  dduw  oedd  i'w  ddyhuddo.  Beth 
bynag  am  g^rwirdeb  un  o'r  tybiadau  a 
nodwyd,  ni  allasai  un  o  honynt  fod  yn 
amgen  nag  achlysur  o  fodolaeth  yr  all- 
or.  Rhaid  fod  y  wir  ffynonell  yn 
ddyfnach,  sef  yn  natur  addolgar  y  bobl. 
A  rhaid  fod  yr  Apostol  yn  edrych 
heibio  pob  achiysuron  at  y  gwir  achos 
gwreiddiol.  Mae  yvk  ffaith  fod  math  o 
grediniaeth  Iwyd  -  oleu  mewn  rhyw 
dduw  uwchraddol  yn  bodoli,  hyd  yn 
nod  yn  mhlith  y  werinos  ;  ac  yn  mhlith 
yr  athronwyr  yr  oedd  y  grediniaeth 
hono  yn  fwy  pendant.  Ni  oddefasai 
eu  gréddf  grefyddol  hwy  i  foddloni  ar 
y  mân  dduwiau.  Ei  hyny  yr  oedd 
gwahanol  £uDau  mewn  perthynas  ì'r 
duw  uwchraddol.  Methai  yr  athron- 
wyr  gyduno  yn  eu  bamau  am  dano. 
Oallasai  arysgrifen  yx  allor  hono  dddll- 
iaw  oddiwrth  y  gwahaniaeth  yn  y  bam- 
au  h^my. 

Tybiwyf  fod  math  o  flinder  ysbryd 
trymaidd  yn  gysylltiedig  a'rachos  o  ad- 
eiladu  yr  allor  ac  ysgrifenu  ami  fel  y 
gwnaed.  Paul  a  ddywed,  "  Duw  wedi 
esgeuluso  amseroedd  yr  anwybodaeth 
hon. "  Mae  ymdeimlad  parhaol  o  anwy- 
bodaeth  o  wrthddrych  y  byddai  yn 
dda  i  ni  wybod  am  dano,  yn  flinderus, 
ac  yn  fwy  felly  yn  ol  pwysigrwydd  y 
gwrthddrych.     Y  mae  greddf  gref  hef- 


Digitized 


byGoogle 


340 


Paul  yn  Athen. 


[Chwefror, 


yd  wrth  ymddyheu  am  cî  gwrthddrych, 
ac  yn  methu  ei  gael,  yn  rhwym  yn  ol 
ei  natur  o  ddwyn  blinder  i'w  pherchen- 
og.  Onid  oedd  rhyw  flinder  greddfol, 
vmwybodol  fel  hyn  yn  peri  i'r  Athen- 
laid  chwìlio  am  le  i  roddi  eu  baich  i 
lawr  ?  Wedi  ymgynal  o  dano  am  oes- 
oedd,  o'r  diwedd  y  maent  yn  ^rmoll* 
wng,  gan  daflu  eu  trwmlwythog  faîch 
i  lawr,  gan  wneyd  cyífesiad  fiuilol  o'u 
diffyg,  a  dweyd,  "  I'r  Duw  nid  ad- 
waenir."  Tueddir  ni  fel  hjm  i  gredu 
i'r  allor  a'i  harysgrifen  darddu  oddiar 
ymegniad  hir-flinderus  ac  aflwyddianus 
greddf  giefyddol  dyn.  Ac  onid  yw  yr 
ystyr  a  rydd  yr  Apostol  i*r  arysgrifen 
yn  gyson  a'r  dybiaeth  hon  ?  Cymer 
jn  ganiataol  fod  yr  allor  wedi  ei  chy- 
segru  i'r  gwir  Dduw,  er  nad  oedd^mt 
hwy  yn  gwybod  ond  ychydig  am  dano. 
Ynyr  ymadrodd,  "I'r  Duw  nid  ad- 
waenir,"  y  gwelwn  y  byd  paganaidd 
yn  gwneyd  cyffesiad  hyglyw  o  ddiffyg 
eilun-addoliaeth,  athroniaeth,  dysgeid- 
iaeth,  a  phob  moddion  dynol,  i  gyf- 
lenwì  dymuniadau  dyfnaf  enaid  d^m. 
Wedi  pent)rru  oddi  amgylch  iddo  gyf- 
lawnderau  dychymyg  a  doethineb,  mae 
yn  dyheu  am  rywbeth  mwy  a  gwell. 
Ceisiai  dynion  y  da  mwyaf,  os  gallent 
ymbalfalu  am  dano  ef,  er  nad  oedd  efe 
yn  nepell  oddiwrth  neb  o  honynt.  Yn 
yr  allor  hon  a  welodd  Paul  cododd  y 
byd  cenedlig  gofgolofn  i'w  angen  a'i 
anallu.  Yn  y  man  hwn  y  rhoddes  ys- 
bryd  blinderus  yr  Atheniaid  ei  faich  i 
lawr;  hyd  ^rma  yr  aeth,  a  dim  yn 
mhellach. 

A  chyfeirio  eto  at  yx  ysbryd  blinder- 
us  a  arweiniasai  ddynion  megys  yn  an- 
ymwybodol  idd)mt  eu  hunain  i  wneyd 
cyfaddefìad  o'u  hanwybodaeth  o'r  gwir 
Dduw,  gallwn  ddweyd  yn  mhellach, 
fod  pryderus  hirchwilio  am  r)rw  dda 
neiUduol,  a  methu  ei  gael,  ac  yn  en- 
wedig  os  gwneir  camsyniadau  olynol 
yn  hyny,  yn  flinderus  i'r  eithaf  i'r  ys- 
bryd ;  ac  O !  'r  fath  esmwythad  a  raid 
fod,  hyd  yn  nod  y  cyfaddefiad  o  hyny 
wrth  gyfodi  yr  allor  hon  1 

Yma  y  mae  yn  deilwng  o  sylw,  er 
mai  anwybodaeth  o  brif  wrthddrych 
addoliad  a  pharch  dynol,  oedd  y  brif 
elfen  a  ddygid  ger  bron  yn  yr  allor  dan 


syìw,  eto  yn  yr  anwybodaeth  galarus 
hwnw  yr  ydym  yn  cael  golwg  ar  yr  el* 
fen  oreu  yn  nghymeriad  crefyddol  a 
moesol  yr  Atheniaid.  Yn  y  tywyllni 
hwn  yr  yáym  yn  cael  y  man  goleuaü 

0  bob  llanerch  dyma  oedd  y  nesaf  at 
y  dwyfol.  O  bob  arysgrifen,  hon  oedd 
y  íwyaf  ei  hystyr.  O  bob  mynegiad, 
dyma  y  fwyaf  cynwysfawr.  O  bob  gon* 
estrwydd  hwn  oedd  y  puraf.  O  bob 
addoliad  hwn  oedd  y  cywiraf.  O  bob 
gweithred  dyma  yr  un  mwyaf  canmol- 
adwy.  Os  felly,  tra  phriodol  oedd  fod 
Uygaid  yr  apostol  yn  di^gyn  yn  arbenig- 

01  ar  yr  allor  hon.  Felly,  o  ran  hjmy» 
mae  Crístionogaeth  yn  gwneuthur;  mae 
yn  ymwneyd  a'r  h)m  sydd  oreu  mewn 
dyn.  Mae  yn  gweled  y  gweddiUion  o 
ddaioni  sydd  yn  aros  )m  ei  natur.  Mae 
yn  apelio  at  ei  ddealltwriaeth  a'i  res- 
wm.  Mae  yn  cyfarch  ei  deimladan 
lledneisiaf  a'i  argyhoeddiadau  d)rfhaf. 
Yn  gydnaws  ag  ysbryd  a  theithi  yr  ef- 
engyl  mae  Paul  yn  Athen  yn  adnabod 
yr  ysmotyn  goreu  yn  y  lle.  Craff  oedd 
ei  olygon.  Er  fod  y  ddinas  yn  llawn 
o  wrthddrychau  defosiwn,  eu  ffurf  a'u 
llun  yn  ddeniadol,  er  hyny  gwel  ttwy 
y  cwbl,  a  disgyn  ei  lygaid  ar  aUor  ar- 
benig.  Gwel  yn  hone  le  i  gael  ga&el 
yn  sylw  y  bobl.  Gwel  yn  y  fan  hon 
fynegfys  at  gyfeiriad  neillduol.  Gwel 
yma  le  i  gymhwyso  y  feddyginiaeth 
nefol  ar  gyfer  y  clwyf.  Gwel  yma 
gangen  a  nodd  ynddi  i  impio  ami 
gangen  o  wirionedd  yr  efengyl.  Gwel 
yma  sylfaen  i  adeiladu  ami  ymresym- 
iad  am  y  gwir  Dduw. 

Un  sylw  eio.  Efallai  y  caem  ryw 
gymaint  o  oleuni  peUach  ar  ystyr 
yr  allor  yn  Athen,  pe  cymerem  gip- 
drem  ar  hanes  aUorau  yn  y  Beibl.  Yma 
y  dysgwn  fod  dau  íath  o  aUorau — allor 
y  poeth-offrwm  ac  aUor  yr  arogldarth, 
neu  yr  allor  bres.  Lle  aUor  y  poeth- 
offrwm  oedd  wrth  ddrws  pabell  y  c)rf- 
arfod.  AUor  yr  arogldarth  a  saÊu  ^n 
y  Ue  sanctaidd,  o  flaen  y  wahanlen 
oedd  wrth  arch  y  dystiolaeth.  Gwelir 
oddiwrth  hyn  fod  y  ddwy  yn  meddu  eu 
dybenion  neiUduol,  a'u  bod  yn  gwa- 
haniaethu  hefyd  o  ran  eu  ssifleoedd. 
Mae  gwasanaeth  aUor  y  poeth-offrwm 
yn    cyfodi    yn    uniongyrchol    oddiar 


Digitized 


byGoogle 


i882.] 


Paul  yn  Aihm. 


341 


deimladau  yr  addolwyr — teimladau  o 
berygl  ac  oẁ — eeiiDladau  o  euogrwydd 
a  phoen.  Y  mae'r  gwasanaeth  aberth- 
ol  yn  dwyn  delw  y  dyn ;  mae  yn  dw^rn 
tystiolaeth,  ac  yn  gyfaddeíiad  o  gam- 
weithredu.  Mae  dyeithrwch  )ni  ym- 
ddangosiad  yr  aberthwyr ;  mae  yr  off- 
eîríad  yn  gofyn  gwaed  ;  mae  dialedd 
megys  ^m  amneidio  yn  eirías-dân  y 
poeth-offrwm.  Yn  wir,  ar  natur  foesol 
derfysglyd  àyn  yr  oedd  allor  y  poeth- 
ofirwm  yn  gorphwys.  Yr  oedd  ei  ffurf- 
wasanaeth  yn  amlinelliad  o  ^rsgogiadau 
ýsbryd  dolurus  yr  addolwr.  Yr  oedd 
y  teimlad  o  boen  o  wneyd  y  drwg  yn 
ceisio  ymdaâu  ei  hunan  i'r  aberth.  Yr 
oedd  ardrem  y  galon  i  weled  yn  ar- 
drem  yx  addoliad.  Yr  amcan  ydoedd 
rhoddi  ufudd-ded  d^m  mewn  ffurf  der- 
byniol  ger  bron  y  Goruchaf.  Ymdrech- 
ai  y  troseddwr  yn  y  modd  hwn  droi  yn 
ol  y  dialedd  dwyfol  rhag  disgyn  arno ; 
ymlechai  yn  pghysgod  yr  aberth. 

Allor  y  poeth-offrwm  oedd  hono — 
beth  am  allor  yr  arogldarth  ?  Yr  oedd 
hi,  fel  y  nodwyd,  yn  y  Cysegr  sanct- 
aidd;  yr  oedd  ei  safle  efelly  )m  nes 
at  y  presenoldeb  dwyfol.  Yr  oedd 
y  gwasanaeth  addoliadol  hwn  yn  fwy 
ísyml  ac  ysbrydol;  yr  oedd  yn  cyn- 
rychioli  Duw  ger  bron  y  bobl.  Cafodd 
yr  allor  hon  ei  dechreuad  i  ddyben 
coffadwriaethol — coffadwriaethol  o  dda- 
ionî  Duw  ar  amgylchiadau  neillduol; 
a  sefydlwyd  hi  i  helpu  y  derbynydd 
i  gadw  daioni  y  Rhoddwr  mewn  cof,  a 
rhoddì  parch  dyledus  iddo.  Yn  y  deml 
cawn  yr  un  allor  yn  meddu  nodwedd 
ychwanegol,  sef  yr  arogldarthol.  Yn 
y  ddwy  allor  yma  gan  hyny  y  gwelwn 
ddwy  ran  crefydd  yn  cael  eu  cynrych- 
ioli — yr  allanol  a'r  mewnol — y  dwyfol 
a'r  dynol.  Yr  allanol  yn  datguddio 
Duw,  a'r  mewnol  yn  datguddio  dyled- 
swydd  dyn  tuag  ato — yr  allor  yn  y  Cy- 
segr  sanctaîdd  yn  llefaru  am  dda- 
ioni  Duw,  a*r  allor  wrth  ddrws  pabell 
y  cyfarfod  yn  llefaru  yn  fwyaf  penodol 
am  ddyledswydd  yr  addolwyr  tuag  at 
Dduw. 

Yr  oedd  yr  allor  aur  yn  y  Cysegr 
Sanctaidd  yn  cynrychioli  y  dwyfol ; 
a'r  allor  bres  yn  y  cyntedd  allanol,  yn 
cynrychioli  y  dynol. 


Yn  awr,  beth  am  yr  allor  yn  Athen  ? 
A  ydoedd  yn  tebygoli  i  un  o'r  ddau 
fath  o  aliorau  crybwylledig,  neu  nad 
oedd  ?  Bamwn  ei  bod  yrs.  tebygoli,  ac  yn 
dwyn  nodwedd  yr  allor  goffadwriaeth- 
ol  a'r  arogldarthol.  Yn  wir,  ymddeng- 
ys  fod  holl  allorau  a  gwrthddrychau 
addoliadol  Athen  ^m  dwyn  yr  un  nod* 
wedd.  Ond  sylwi,  canfyddwn  absen* 
oldeb  yr  elfen  aberthiadol  yn  Athen. 
Ac  oblegid  hjmy,  nid  oedd  yno  linach 
offeiríadol.  Nid  ymddengys  fod  gal- 
wad  neillduol  am  wasanaeth  offeiríaid. 
Modd  bynag,  teg  yw  casglu  nad  oedd 
y  nodwedd  aberthîadol  yn  amlwg  yno. 
Nid  ydym  yn  darllen  am  boeth-offrym* 
au,  nac  ytí  wir  offr)rmau  o  unrhywfath, 
fel  y  canfyddir  mor  arbenig  yn  hanes 
cenedloedd  eilun-addolgar  eraill.  Yr 
ydym  yn  ddîogel  wrth  ddweyd  nad 
oedd  aberthau  yn  meddu  Ue  gorbwysíg 
yn  eu  gwasanaeth  addoliadol,  ac  am 
hyny  nid  oedd  temlau  ac  allorau  i'r 
pwrpas  hwnw  yn  bethau  cyffredin  yn  y 
ddinas  hono.  Yr  oedd  ymdeimlad  o 
bechod  fel  pechod  yn  wanaidd  yn 
mhlith  y  bobl,  ac  oblegid  hjmy  ni 
theimlent  angen  am  foddion  i'w  symud 
ymaith.  Ond  am  yr  elfen  goffadwr- 
iaethol  ac  arogldarthol  yn  addolîad  yr 
Atheniaid,  yr  oedd  yn  llawer  mwy 
pwysig.  Gwrthddiychau  yn  cynrych- 
ioli  hon  oedd  yn  Ilenwi  Athen,  ac  yn 
cyfarch  y  golygon  ar  bob  llaw.  A 
chredwn  fod  yr  elfen  yma  iV  gweled 
yn  fw.y  amlwg  yn  hanes  eu  hymddad- 
blygiad,  oes  ar  ol  oes.  Os  feliy,  mwy 
naturiol  barnu  fod  yr  allor  dan  sylw 
wedi  ei  hadeiladu  gyda  dyben  coffad- 
wriaethol  i'r  duw  y  credid  yn  ei  fodol- 
aeth,  ei  oruchafiaeth,  ei  ogoniant,  a'i 
ddaioni,  er  fod  syniadau  yr  addolwyr 
am  y  duw  uwchafol  hwnw  yn  hynod 
gymysglyd  ac  anmherffaith. 

Safwn  gerllaw  am  enyd  i  dremio  ar 
yr  allor,  a  cheisio  deall  yr  arysgrifen. 
Yn  mlaenaf  gwelir  credinîaeth  mewn 
rhyw  dduw  tu  allan  i'r  cylch  cyffredin. 
Gwelir  eto  anwybodaeth  teimiadwy  o 
briodoleddau  y  duw  hwnw.  Peth  arall 
yd)rw  teimlad  yral)mol  ynddo,  yn  yr 
ymadrodd  "rrẁw."  Gwelwn  yma 
duedd  talu  gwarogaeth  i'r  duw  hwn. 
Ac  yn  ddiweddaf,  fel   yr  elfen  grefaf. 


Digitized 


byGoogle 


342 


Bwrdd  y  Ooiygydd. 


[Chwefiror, 


awydd  dal  hwnw  mewn  cof.  O'r  raewn- 
ol  edrycher  i'r  allanol — a  chrefyddol- 
der  ydyw  pob  peth.  Anrhydeddu  a 
choíTadwriaethu  y  duwiau,  am  oesau, 
oedd  pwnc  y  dydd.  Hwn  oedd  y 
môr  y  nofiai  badau  cymdeithas  ynddo. 
Gan  hyny  yr  amgylchiad  mwyaf  di- 
bwys  oedd  ddigonol  i*w  crediniaeth 
gymeryd  ffurf  weledig.  Gweddillion 
dilwgr  cyfnod  mwy  syml  oedd  y  cref- 
yddolder  hwn  difynai  amlygu  ei  hun. 
Ychydig  ymsyniai  gwyr  cysylltiedig  a'r 
gwaith  ei  wir  arwyddocad.  Gwelaf  y 
cerfiedydd  yn  cywrain-symud  yr  ys- 
gafn-gun — yn  achlysurol  a'i  anadl  ym- 
lid  y  Uwch  ymaith — ond  ni  wel  eang 
ystyr  ei  waith.  Ond  sylwer  tu  ol  i*r 
ílen.  Onid  oes  thai  ysbrydoedd  mewn 
cydymdeimlad  ag  eithafion  anystyr- 
iaeth  yr  adeg?  Oni  chlywir  nodau 
Ueddf  yn  seinio  oddi-draw?  Onid 
oes  aml  un  yn  cael  ei  yru  megys  gan 
wrthweithiad  gwag-bleserau  al  y  sobr 
a*r  difrifol  ?  Ónid  yw  y  ddwy  íFrwd, 
yr  Ilisses  a'r  Cephissus,  yn  murmur  al- 
awon  pruddaidd  wrth  ymlwybro  heibio 
cyrion  y  ddinas  ?  Onid  oes  ysbryd- 
iaeth  yn  cyffwrdd  tannau  cwynfanus 
telynau  y  perthi  ?  le,  onid  oes  ambell 
bcrson  yn  ymsynio  yn  Ueddf  wrth  gyf- 
erbynu  y  presenol  â  symleiddiwch  yr 
oesau  gynt  ? 

Wrth  geisio  esbonio,  yn  y  nodion 
blaenorol,  ymddangosiad  yr  allor  a'i 
harysgrifen,  ni  chrybwyllasom  yn  y 
cwbl  ond  yn  unig  yr  achosion  a'r  ach- 
lysuron  tybiedig  nesaf  at  yr  arwyneb. 
Yn  ddyfnach  na  dim  a  enwasom, 
gweithredai  deddf  fawr  mwy  cyífred- 
inol ;  wedi  cyfnod  penodol  cyrhaeddir 
eithafradd.  Mae  gwrthweithiad  yn 
dygwydd.  Yn  mhlith  tonau  y  môr  ad- 
nabyddir  prif-don.  Gwelir  dylanwad 
yr  un  ddeddf  yn  haenau  crystyn  y 
ddaear.  Amlwg  oddiwrth  yr  haenau  i 
gyfnodau  derfynu  mewn  eithafgyrch. 
Dysgir  yr  un  gwirionedd  yn  nghyfresi 
cyrn  yr  anifail  Yn  nghyfansoddiad 
coedydd  a  llysiau  canfyddir  arddang- 
osion  cyffelyb.  Nodir  y  nodwedd  gyf- 
resol  hon  yn  nhymeredd  yr  hin.  A'r 
nodwedd  hon  sydd  mor  amlwg  yn  y 
byd  materol,  llysieuol,  ac  anifeilol,  a 
welir  yr  un  mor  eglur  yn  y  byd  dynol. 


Nid  yw  drychfeddyliau  yn  gydwastad 
yn  nghwrs  gweithrediad  y  meddwl.  Yn 
ymddadblygiad  gwybodaeth  cyrhaedd- 
ir  tro-bwyntiau.  Yn  gyífelyb  yn  ys- 
gogiad  deddfau  moesol.  Nid  yw  gyr- 
fa  bywyd  unrhyw  berson  dynol  heb  ei 
2c/r^Âweithiadau.  Pasia  heibio  gyfnod 
o  lacrwydd  moesau  a  chrefydd,  yna 
daw  diwygiad  sydyn.  Wedi  i'r  ofer- 
ddyn  dreulio  amser  penodol  ^m  dilyn 
nwydau,  o'r  diwedd  echryda  ato  ei 
hun,  ymegnia  am  fywyd  rhagorach. 
Felly  yn  hanes  cenedloedd.  Y  mae 
rhyfel  yn  dilyn  heddwch  ;  mae  diwyg- 
iadau  yn  dilyn  tymorau  digynydd  a 
gorthrymus.  Yr  oedd  deddf  fawr  o'r 
fath  ar  waith  yn  Groeg.  Mae  hanes 
yr  Atheniaid  yn  llawn  o'r  eithaf-radd- 
au.  Ar  wastadeddau  eu  bywyd  cen- 
edlaethol  mae  boglynau  mawrion  ac 
amryfath.  Yr  oedd  yr  eilunod  a  len- 
wai  y  ddinas  wedi  cael  eu  bodolaeth 
yn  fìnteioedd,  ar  wahanol  adegau.  Y 
mae  bron  yn  sicr  iddynt  ddod  o  dan 
law  y  cerfíwr  yn  niferoedd  yn  niwedd 
cyfnodau.  Yr  oedd  ymddangosiad 
amryw  o  honynt  yn  dynodi  pwynlíau 
neillduol  yn  hanes  y  bobl.  Yn  gyffel- 
yb  gyda  golwg  ar  yr  allor  dan  sylw ; 
mae  yn  fwy  na  thebygol  iddi  gael  ei 
chodi  ar  adeg  gynhyrfìadol,  ddiwyg- 
iadol,  wrthweithiol ;  o  bosibl  yn  ddi- 
lynol  i  gyfnod  o  lacrwydd  mewn 
moesau,  annuwiaeth  ac  anghof  o  Dduw. 


Bwrdd  y  Golygydd. 

AWDWR  CYFIEITHIAD  "GRAY'S 
ELEGY." 


Ganwyd  y  Parch.  David  Davis,  awd- 
wr  y  cyfieithiad  uchod,  Chwefror  14, 
1745»  o  rieni  cyfrifol,  yn  y  Goetre-Isaf, 
yn  Ngheredigion.  Tebygol  fod  cref- 
ydd  yn  gwreiddio  yn  nghalon  Mr.  Da- 
vis  yn  ieuanc.  Dywed  am  dano  ei  him 
fel  hyn : 

' '  Gwel*d  fy  nhad  yn  plygu  'i  liniau 
Mewn  defusiwn  hwyr  a  borea, 
Barodd  i  mt'n  blentyn  gyntaf 
Feddwl  am  y  Daw  Gorachaf." 


Digitized 


byGoogle 


i882.] 


Bwrdd  y  Gofygydd, 


343 


Wrth  fugeîHo'n  llencyn  egwan, 
'Ddeutu  wyth  ncu  naw  o  oedran, 
Ar  y  banc  mewn  rhedyn  tewion, 
Rhwng  y  Hefai'l  a'r  da  duon, 
Syrthiais  gyniaí  ar  fy  neulin.'* 

Yr  oedd  yn  ysgolor  gwych.  Wedi 
cwblhau  ei  addysgiaeth,  efe  a  ymsef- 
ydlodd  ar  y  cyntaf  yn  Nghiliau  Aeron; 
ond  ar  ol  ei  urddo  yn  gyd-weinidog 
a*r  Parch.  Dafydd  Llwyd,  yn  Llwyn- 
Rhyd-Awen,  a  manau  eraiU,  efe  a  sy- 
mudodd  i  Gastell-Hywel,  a  gelwid  ef 
byth  er  hyny  yn  Davis,  Castell-Hywel. 
Yn  1775  priododd  â  Miss  Ann  Evans, 
o'r  Foelailt,  dynes  hardd  a  chyraerad- 
wy,  o  dylwyth  parchus.  Bu  iddynt 
naw  o  blant,  pump  mab  a  phedair 
merch.  O  ran  person  yr  oedd  yn 
hardd  a  lluniaidd,  o  faintioli  mwy  na'r 
cyffredin ;  ei  wallt  oedd  felynwyn,  a'i 
edrychiad  yn  wystl  o  burdeb  calon. 
Yr  oedd  o  ran  ei  farn  yn  Ariad — gos- 
odai  bwys  neillduol  ar  Undod  Duw. 
Prawf  mai  nid  Trindodwr  oedd,  yw  yr 
ymgom  a  fu  rhyngddo  a'r  Parch.  D. 
Saunders,  o  Ferthyr.  Y  prif  waith  a 
gyhoeddodd  mewn  rhyddiaith  oedd 
cyfieithiad  i'r  Gymraeg  o  draethawd  a 
elwir  *'  B)rwyd  Duw  yn  Enaid  Dyn," 
gan  Henry  Scougal,  yr  hwn  a  argraff- 
wyd  yn  1779. 

Fel  prydydd  yr  oedd  yn  enwog,  a 
chafodd  casgliad  o'i  weithiau  barddon- 
ol,  danyrenw  "Telyn  Dewi,"  ei  gy- 
hoeddi  yn  y  flwyddyn  1824,  Eglur 
yw,  ei  fod  yn  líwyr  gydnabyddus  â 
rheolau  y  mesurau  caethion.  Mae  mel- 
usder  a  theimlad  byw  yn  rhedeg  trwy 
ei  hoU  waith.  Ei  gyfieithiad  o  Oraÿs 
BUgyy  a  welir  yn  y  rhifyn  hwn,  a  ystyr- 
ir  yn  rhagorol  iawn,  ie,  yn  rhagorach 
yn  nhyb  llawer  na*r  gwaith  gwreiddiol 
ei  hun,  ac  a  ddarllenir  gyda  blas  tra 
bo  Cymro,  Cymru,  a  Chyraraeg, 

WYR   I'R   CYFIEITHYDD. 

Yn  mhrif  swyddfa  y  Pennsylyania 
R.  R.  Co. ,  yn  Philadelphia,  mae  ŵyr* 
i*r  Parch.  D.  Davis,  awdwr  cyfieithydd 
**  Gray's  Elegy,'*  yn  Auditor  of  Dis- 
bursements  er's  blynyddau,  ac  yn  ddyn 
o  safle  ac  o  ymddiried  uchel,  sef  Tho- 


fel  yr  hysbyswyd   yn  y 


*  Nid  mab  iddo, 
Wawr  am  Awst. . 


mas  R.  Davies,  Ysw.,  yr  hwn  sydd  yn 
Fedyddiwr,  yn  gallu  siarad  Cymraeg 
yn  groew,  ac  yn  meddu  ar  rai  o  el- 
fenau  goreu  ei  Daid.  Cymerwn  ein 
rhyddid  yma  i  ddyfynu  rhan  o  lythyr 
caredig  Mr.  Davies  atom,  sydd  yn  cyf- 
eirio  at  ei  enwog  Daid,  a'r  cyfieithiad 
o'i  eiddo : 

"  Your  impressions  of  my  grandfather's 
character  are  but  just.  He  was  notwithstand- 
ing  his  Unitarianism,  most  highly  esteemed  by 
all  who  knew  him,  and  not  less  so  by  his  Tri- 
nitarian  neighbors.  He  was  pre-eminently  the 
adyocate  of  the  poor  and  the  neèdy,  and  in 
his  defence  of  the  weak  against  thc  oppressive 
legislation  of  the  English  Government  he  at- 
tracted  that  attention  from  it,  as  to  have  caused 
a  Yisitatìon  to  inquire  as  to  who  he  was,  &c., 
the  inquest  proving  him  to  bc  a.  man  of  integrí- 
ty  and  of  blamelcss  repute— the  stir  caused  by 
his  writmg  passed  over.  I  may  here  mention 
an  incident  in  my  carly  life,  which  I  rccall, 
even  now,  with  pleasure.  Wben  a  rcsident  of 
Pittsburgh,  about  the  year  IÄ43-4,  Robyn  Dd» 
yr  Eryri  happened  to  be  the  guest  of  a  family 
I  there  lived  with.  On  learning  who  I  was, 
he  immediatcly,  and  with  apparent  fecling, 
referred  by  name  to  my  grandfather  as  the 
tratislator  into  Wclsh  of  Gray's  Elegy,  adding 
tbat  it  was  a  pity  it  had  not  again  been  rt' 
translated  into  English,  becanse  of  the  snrpas- 
sing  beauties  with  which  it  had  been  invested 
by  his  translation.  Yonng  as  I  was  then,  and 
considering  how  recetat  had  been  my  separa- 
tion  from  home  and  kindred,  I  felt  a  thriU  of 
pleasure  to  hear  so  warm  a  commendation  of 
my  grandfather*s  cffort  from  a  man  whom  I 
had  heard  of  as  pre-eminently  gifted  as  a 
Welsh  poet.  As  a  memento  of'^his  Ìcind  critì- 
cism,  I  vencared  to  ask  him  for  an  englyn.  He 
rapidly  wrote  off  the  following : 

«  Thomas  Rees  Davies,  difalch, 
Yn  nn  na  fyn  anian  falch, 
Wyr  i  hen  fardd  oren'n  fyw, 
A  iawn  addjrsg  hen  faeddjrw. 

Cais  ras  a  rhinwedd  ar  hyd 
Dy  yrfa  mewn  daearfyd  ; 
Y  ddraig  na  chaffo  *th  ddrygu 
Yn  nawdd  lôr,  mcdd 

ROBIN  Ddu.* 

You  will  donbtless  infer  from  all  this  that 
notwithsanding  my  forty  years'  sojourn  in  this 
my  adopted  country,  I  still  regard  with  intense 
love  Gwyllt  Walia.  Excase  my  Welsh  spel- 
ling,  40  years  of  exile  o  wlad  anwyl  fy  ngen- 
cdigaeth,  a  swn  peraidd  ei  hiaith  ragorol,  is 
calculated  to  make  the  best  of  her  sons  rusty, 
especially  after  40  years  continuons  residence 
amongst  thealmost  pure  Saeson. 

Yr  eiddoch  mewn  caredigrwydd, 

Thos.  R.  Dayis." 


Digitized 


byGoogle 


344 


Bwrdd  y  Golygydd. 


fChwetror, 


NODION  O  DDYGWYDDIADAU 
DIWEDDAR. 

Ar  gais  y  golygydd,  wele  ychydig  o 
ìuish  wedi  ei  wneyd  i  fwydo  darlíenwyr 
y  Wawr.  Os  nad  yw  flasus,  beier  y 
cook,  Ac  eto  nid  hawdd  penderfynu, 
rhwng  amledd  pethau,  beth  i  osod  i 
fewn ;  ac  nid  rhwydd  dethol  yn  unol 
â  chwaeth  pawb. 

I .  Mewn  cysylltiad  â  phersonauy  y 
mae  dygwyddiadau  gwerth  eu  nodi 
wedi  cymeryd  Ue  yn  ddiweddar,  megys 

Fod  y  Parch.  D.  Rhoslyn  Davies, 
Kingston,  wedi  eniU  y  wobr  ar  *'Y 
Dymestl,"  yn  Eisteddfod  Efrog  New- 
ydd;  a'r  Parch.  D.  S.  Thomas,  St. 
Clairs,  yn  "oreuo  ddigon"  ar  brif 
destjm  Eisteddfod  y  Gorllewin.  Rhag- 
och,  frodyr ! 

Fod  yr  ysgrifenydd  wedi  cael  sur- 
prise  gan  bobl  ei  ofal ;  Uuaws  o  hon- 
ynt  3m  dwyn  eu  hanrhegion  a'u  hw^m- 
ebau  siriol  i'w  loni  a'i  gyfoethogi. 
Hefyd  surprise  i*r  Parch.  George  E. 
Rees,  Philadelphia — pwrs  o  I500,  a 
gwerth  ychwanegol,  yn  gwneyd  y  cyf- 
answm  tua  I700. 

Bhagfyr  22,  cafodd  y  Dr.  Fred.  Ev- 
ans  adeg  hapus,  yn  Franfclyn,  Pa.„  yn 
y  persondy  a  adeiladwyd  erb^m  ei  ddy- 
chweliad  o  Gymru,  gwerth,  yn  cynwys 
y  tir,  nid  llai  na  ^6,350.  YmgynuUai 
torf  o  gyfeiUion  y  Òymro  poblogaidd, 
a  rhoddwyd  côd  yn  cynwys  |i6o  yn 
arian,  carpet  gwerth  |2oo,  &c.,  &c. 

Yn  y  nodion  am  bersonau  dylid  coíTa 
fod  y  Parch.  WiUiam  R.  WiUiams, 
New  York,  wedi  treuHo  haner  caií 
mlynedd  yn  weinidog  ar  un  eglwys— 
Amity  Street ;  a  bod  y  Seneddwr  John 
Bright,  o  Loegr,  a  edmygwn  fel  y 
gwnawn  y  pregethwr  C.  H.  Spurgeon, 
wedi  cyrhaedd  ei  70  mlwydd  oed  y 
dydd  o'r  blaen,  a'i  weithwyr,  1,500  o 
honynt,  wedi  gwneyd  yr  achlysur  yn 
enwog. 

Y  mae  rhai  personau  wedi  rayned  i 
ffordd  yr  hoU  ddaear  yn  ddiweddar, 
nas  gallwn  lai  na'u  henwi  fan  yma.  Yn 
y  Wawr  am  lonawr  yr  oedd,  gyda 
chrybwyU  am  farwolaeth  ac  angladd  y 
gogoneddus  Dr.  Thomas,  Pontypool, 
awgrym  fod  y  Barnwr  Lush,   gynt  yn 


aelod  yn  eglwys  y  Doctor,  yn  Llun- 
dain.  Erbyn  hyn  mae  y  butçail  a'r 
barnwr  wedi  cydgwrdd  yn  y  nef.  Hef- 
yd  bu  íarw  yr  athraw  enwog  Proffeswr 
Jonathan  Jones,  o  Lewisburgh,  a'r  Uaf- 
urus  a'r  medrus  Dr.  V.  R.  Hotchkiss, 
Buffalo,  N.  Y. 

2.  Nodion  o  bethau  enwadol  a  chref' 
yddoL 

Fod  y  Bapüst  Encyclopedia^  gan  Dr. 
Cathcart,  Philadelphia,  awdwr  "  Bed- 
ydd  yr  Oesau"  a  gweithiau  eraiU,  new- 
ydd  ei  gyhoeddi,  yn  ddwy  gyfrol 
hardd  (imperial  8vo.),  ac  yn  waith  0 
lafur  a  gwerth  mawr. 

TeimUd  gan  weinidogion  Philadd- 
phia  a'r  cylchoedd,  fod  angen  neiUdu- 
ol  am  dywaUtiadau  Ysbryd  Duw  ar  y 
gweision  a*r  eglwysi.  Y  mae  amryw 
gyfarfodydd  gweinidogaethol  wedi  eu 
galw  3m  y  ddinas,  i  gyd^rmgynghorì  a 
chydweddio  yn  nghylch  hyn.  Mewn 
rhai  manau  y  mae  "  cawodydd  ben- 
dith  eisoes  yn  disgyn.  Yn  hen  eg- 
Iwys  Beulah,  tua  13  miUdir  o  Coates- 
vüle,  bedyddiwyd  13  y  Sabboth  cyntaf 
o'r  flwyddyn.  Prysured  yr  Arglwydd 
foreuddydd  Uwyddiant  mawr  ar  ei  ach- 
os  drwy  hyd  a  lied  ein  gwlad. 

Y  mae  Dr.  Broadus  yn  ^rsgrífenu 
nodion  yn  y  New  York  Examin€r  ani 
Ghronicley  ar  y  Gwersi  am  1882,  oU  o'r 
Efengyl  yn  ol  Marc ;  Efengyl  y  Gwas- 
anaeth,  gan  yr  hwn  a  "  ddaeth,  nid 
i'w  wasanaethu,  ond  i  wasanaethu  !" 
D)ma  efengyl  gyfaddas  i  gychwyn  yni 
a  gweithgarwch  yr  eglwys.  Y  mae  a 
íyno  gwasanaeth  prysur  a  Uwyddiant 
eglwysig,  fel  a  Uwyddiant  raasnach. 

Yn  y  National  Baptist^  yn  ddiwedd- 
ar,  ysgrifenodd  yr  hybarch  a*r  anwyl 
Dr.  Bevan,  Ciark's  Green,  ar  "  Gy- 
mundeb  Caeth,"  fei  ei  gelwir,  yn  yr  hon 
ysgrif  y  sylwa  nad  yw  wedi  ymneiUduo 
mewn  ysbryd  oddiwrth  ei  frodyr  o  en- 
wadau  eraiU,  ac,  wrth  derfynu,  rhodd- 
ir  ateb  Uawn  i  gwynion  brodyr  fel  y 
Parch.  E.  H.  Evans  ac  eraiU.  Dyma 
y  frawddeg  wedi  ei  gwisgo  yn  Gym- 
raeg :  "  Nid  yw  y  Bedyddwyr  caeth, 
fel  eu  gelwir,  yn  sefyU  ar  ffordd  yr  en- 
wadau  sydd  yn  arfer  bedydd  babanod, 
rhag  bod  yn  un  corph,  ac  feUy  osod 
terfyn  ar  eu  hymraniadau  a*u  hanghyd- 


Digitized 


byGoogle 


i883.] 


Bwrdd  y  Gofygydd. 


345 


fodau  hwy.*'  "  Y  meddygy  iachâ  dy 
hun." 

3.  Nodìon  Gwladyddol  a  Chyffredin, 
— PhiUips,  Marshall  &  Co.,  Llundain^ 
abrynasant  yn  ddiweddar  1,300,000  o 
erwau  o  dir  yn  Nhalaeth  Mississippi, 
gyda  bwriad  i  ail-werthu  i  ymfudwyr 
Lloegr. 

Y  mae  ymfudiaeth  y  flwyddyn  sydd 
newydd  ein  gadael,  wedi  cyrhaedd 
440,000.  Dygwyd  gan  yr  ymfudwyr 
nid  llai  na  naw  neu  ddeg  tniüwn  0  ddol- 
tri  i  gyfoethogi  ein  gwlad. 

Rhaid  fod  Efrog  Newydd  yn  cyn- 
yddu  ydl  gyflym  mewn  cyfoeth  a  phobl- 
ogaeth.  Ý  flwyddyn  ddiweddaf  adeil- 
adwyd  2,434  o  dai  yn  y  ddinas,  gwerth 
147*784,670 ! 

Gwawriodd  y  dyddiau  gwell  ar  feib- 
ioD  Uafur  yn  ein  gwlad.  Erioed  ni  bu 
gwaith  mor  fywiog,  a  masnach  mor 
Uwyddianus.  Erioed  ni  bu  gwylîau 
yn  America  pan  y  gwariwyd  cymaint 
am  roddion  gwyliau  a'r  tro  hwn.  Ar- 
wydd  dda. 

Erbyn  hyn  ymddengys  fod  dyled  ein 
Ll^rwodraeth  yn  llai  o'r  àaner  na,  dyled 
Prydain  Fawr,  ac  ond  ychydig  dros  un 
rhan  o  dair  o  ddyled  Ffrainc.  Y  mae 
hyd  yn  nod  y  London  Times  wedi  dy- 
weyd,  "  The  finances  of  the  United 
States  may  excite  the  envy  not  only  of 
England,  but  of  Europe."  Diolch  am 
hyn. 

Gwnaed  cyfrif  o'r  bobl  oeddynt  bre- 
senol  yn  y  gwasanaeth  Sul,  Tach.  16, 
yn  nhrefydd  Lloegr,  a  chafẁyd  prawf 
amlwg  nad  yw  Uuaws  y  bobl  yn  myn- 
ychu  yr  Eglwys  Wladol.  Mewn  rhai 
manau  cafwyd  dwywaith  cynifer  yn 
Ymneillduwyr ;  a  hyny  yn  Lloegr,  nid 
yn  Nghymru. 

Yn  fuan  bydd  y  Senedd  yma  yn  ym- 
wneyd  o  ddifrif  a'r  pla  Mormonaidd. 
Llwyddiant  i  bob  ymdrech  i'w  Iwyr 
ddifodi  o'n  tir  !  Yn  Llundain,  y  dydd 
o'r  blaen,  ymosododd  y  mob  ar  genad- 
adon  y  sect  hon.  O'r  Hen  Wlad  y 
daw  yr  adgyfnerthiad  i'r  eglwys  yn 
Utah,  a  gresyn  meddwl  fod  arabell 
Gymro  yn  cael  ei  hudo  i  dderbyn  y 
gau-grefydd  hon. 

Dydd  Calan  bu  peth  gwarthus  iawn 
yn  Washington,  D.  C.     Tra  yr  oedd  y 


Llywydd  Arthur  yn  croesawu  ymwel- 
wjT  i'r  Ty  Gwyn  caed  llofrudd  y  di- 
weddar  Lywydd  yn  derbyn  callers  yn 
y  carchardy.  O'r  canoedd  hyny  a  ym- 
welsant  â  Guiteau,  dywedir  fod  gwrag- 
edd  yn  gwneyd  i  fyny  dros  bedair  rhan 
o  bump.  Digon  gwarthus  yr  olygfa 
yn  y  Llys,  ddydd  ar  ol  dydd,  eithr 
dyma  y  climax  mewn  gwarth.  Tybed 
nad  oes  gormod  ffwdan  mewn  cysyllt- 
iad  a  chreadur  mor  ddiwerth.  Teim- 
lais,  er  ys  tro  bellach,  y  carwn  sibrwd 
gair  yn  nghlust  yr  Ynad  enwog  Cox  : 
"  Too  much  waste  of  ammuniiion  upon 
such  smallgamey  Wel,  daw  y  terf^m; 
y  mae  yn  agosâu  yn  gyflym.  Nid  oes 
fawr  le  i  amheu  y  bydd  y  diwedd  yn 
grogi.  Euog-famwyd  ef  gan  y  rheith- 
wyr.  Datgenir  teimlad  y  wlad  yn 
Awdl  Cadwgan  Fardd,  a  gyhoeddwyd 
yn  rhif)ni  lonawr  o'r  Wawr  : 

"Guito  hcb  wyro  tra  byd — a  wdier 
Fel  adyn  dychrynllyd ; 
Y  gwydlawn  lofmdd  gwaedlyd, 
Ei  doi  ft  gwarth  raid  i  gyd." 

Bellach,  ddarllenwyr  hynaws,  rhodd- 
af  fy  ysgrif-bin  o'r  neilldu  y  tro  hwn, 
gyda  dymuno  i  chwi  oll,  ac  i'r  Wawr 
a'i  golygydd,  "  Flwyddyn  Newydd 
Dda."  E.  Edwards. 

CoatesyiUe^  lon.  12,  1882. 


ADOLYGIAD  Y  WASG. 


Hanes  y  Bedyddwyr  yn  mhlith  y 
Cymru,  o  amser  yr  Apostolion  hyd 
y  Flwyddyn  ^795.  Gan  y  Diweddar 
Barch.  Joshua  Thomas,  Llanllieni. 
Dan  olygiad  y  Parch.  B.  Dayies, 
Pontypridd.  Cyfieithiedig  o  Ysgrif- 
Lyfr  yr  Awdwr,  gyda  Llawer  o 
Ychwanegiadau  gan  y  Golygydd. 

Dyma  un-rhan-ar-bymtheg  o  waíth 
un  o'r  hanesyddion  mwyaf  diwyd,  a 
geirwir,  ac  ymdrechol  a  feddianodd 
enwad  erioed.  Gorphenir  y  gwaith 
mewn  tri  rhif^m  ychwanegol,  chwe' 
cheiníog  yr  un.  Yr  oedd  Joshua  Tho- 
mas  yn  gyd-oeswr  â'r  enwogion  Dr, 
Thomas  Lleweiyn,  Morgan  Edwards, 
Isaac  Backus,  yr  haneswyr,  i'r  rhai  yr 
ydym  yn  awr  o  dan  gymaint  o  rwym- 
au  am   ddechreuad   eglwysi   ein   Hen- 


Digitized 


byGoogle 


346 


Bwrdd  y  Gofygydd. 


[Chwefror, 


wad.  Yr  oedd  Joshua  Thomas  nid  yn 
unig  yn  gydoeswr,  ac  yn  gyfrinachwr 
agos  a'r  rhai  hyn,  fel  y  mae  genym  law- 
er  0  brofìon,  mae  enwau  rhai  o  honynt 
yn  brítho  dalenau  y  rhifynau  dan  sylw. 
Cyhoeddodd  Joshua  Thomas  gyfrol 
o  hanes  y  Bedyddwyr,  fel  y  roae  yn 
wybyddus  i  lawer.  Y  mae  eto  ar  gael 
a  chadw  mewn  rhai  manau,  er  yn  Yled 
brin.  Parotodd  Joshua  Thomas  yr  un 
hanes  yn  Saesneg,  gan  fwriadu  i'w  gy- 
hoeddi  yn  yr  iaith  hono.  Y  mae  yn 
guarto  drwchus  o  bump  i  chwe*  chant 
o  du  dalenau,  fe  allai  ragor.  Y  mae 
yn  meddiant  Athrofa  y  Bedyddwyr  yn 
Caerodor  (Bristol),  Lloegr,  fel  y  mae 
yno  lawer  iawn  o  ysgrifau  eraill  ar  gael 
a  chadw,  o  waith  awdwyr  Bedyddiedig 
y  cyfnod  hwnw.  Y  mae  Dafydd  Jones, 
Caerdydd,  yn  rhagymadrodd  ei  hanes, 
yn  cyfeirio  at  ysgrifau  Joshua  Thomas, 
yn  meddiant  Athrofa  Caerodor,  ryw- 
beth  dros  ugain  mlynedd  yn  ol.  Yr 
oedd  yr  ysgrifenydd  ar  vacation  o'r  ath- 
rofa,  ac  mewn  Ëisteddfod  a  gynelid 
rywie  yn  y  cyfnod  hwnw  yn  Mlaenau 
Rymni,  pan  oedd  Cynddelw,  Nefydd, 
Dr.  Price,  Aberdar,  Lewis  Jones,  Tre- 
herbert,  yn  awr,  a  H.  Thomas,  Lans- 
ford,  ac  yr  wyf  yn  meddwl,  loan  Em- 
lyn  hefyd,  yn  bresenoi.  Yr  oedd  yn 
gynuUiad  o  gryn  rwysg,  a  chafwyd  yno, 
fel  y  byddai  Nefydd  yn  dweyd,  "law- 
er  o  ddifyrwch."  Yr  oedd  gan  Nef- 
ydd  lygad  am  fusnes  yn  n^hanol  y  di- 
íyrwch  hefyd ;  a  rhywbryd  rhwng  cyf- 
arfodydd  yr  Eisteddfod,  mynodd  ham- 
dden  i  holi  yr  ysgrifenydd,  os  gwyddai 
rywbeth  am  ysgrifau  hanesyddol  Joshua 
Thomas,  at  y  rhai  y  cyfeiriai  Dafydd 
Jones  yn  rhagymadrodd  Hanes  y  Bed- 
yddwyr.  Tua'r  amser  hwnw  yr  oedd 
Dr.  T.  Rees  yn  cyhoeddi  ei  hanes  o 
Nonconformity  in  WaUs,  ac  yn  dweyd 
rhywbeth  fel  hyn  am  ysgrifau  gwreidd- 
ioi  Joshua  Thomas:  **  These  MSS.,  no 
doubf,  are  very  vaiuable,  but  after  re- 
pedted  search  in  Bristol,  London,  and 
elsewhere,  we  have  failed  to  nieet  with 
them,"  neu  rywbeth  o*r  fath.  Nid  oedd 
eisiau  rhyw  lawer  o  ^^  search*'  i  gael  o 
hyd  iddynt  yn  yr  athrofa  yn  Brisiol,  y 
lle  mwyaf  tebyg  i  ddod  o  hyd  iddyni, 
a  lle  yr  oedd  Dafydd  Jones  yn   dweyd 


yn  benodol  eu  bod  ar  gael ;  oblegid  y 
mae  y  llyfrgell  werthfawr  hono  yn  cael 
ei  chadw  yn  hynod  o  drefnus.  Ar  gais 
Nefydd,  drwy'r  ysgrifenydd,  cafodd 
fenthyg  y  çuarto  drwchus,  a  bu  yn  ei 
feddiant  am  ílwyddyn  neu  ragor.  Yr 
oedd  yn  ei  feddiant  pan  ymadawodd 
yr  ysgrifenydd  a'r  athrofa,  a  thalodd 
i  rywun  am  ei  chopio  oU,  a  dychwel- 
wyd  hi  eilwaith,  ac  y  mae  yno  eto  ar  a 
wyr  yr  ysgrifenydd.  Ni  wyr  yr  ysgrif- 
enydd  ddim  o'r  hanes  olynol,  pa  fodd 
y  da^th  y  copi  hwn,  os  o'r  copi  hwn 
y  raae'r  rhifynau  hyn  yn  gyfieithiad. 
Ond  y  mae  yn  gyfieithiad  gwerthfawr, 
ac  y  mae'r  notes  yn  rhoddi  profìon  o 
allu  ymchwil  hanesyddol,  ac  yr  hyn  y 
byddai  yn  anhawdd  i  Nefydd  ei  hunan 
i  ragori.  Y  mae  yn  gafiaeìiad  gwerth- 
fawr  at  ein  hanes,  ac  yn  deilwng  o 
gefnogaeth  rhagorolion  yr  eglwysi,  yn 
Uen  a  lleyg. 

Diau  y  gwneir  rhyw  drefniad  i'w 
ddwyn  ger  bron  yr  eglwysi ;  os  cawn 
hamdden,  cymerwn  y  cyfìeusdra  cynt- 
af  i  wneyd  sylw  peilach  am  dáno,  ar  ol 
darlleniad  mwy  manwl  o'i  g^oiwysiad. 
Nid  yw  Nefydd  yn  fyw ;  ac  os  bu  yr 
hynaws  a'r  cyfeillgar  WiUiam  Roberts 
farw,  y  mae  eraill  cyflawn  mor  alluog, 
wedi  eu  gadael  1  ofiatlu  am  arch  hane»- 
yddoi  yr  Enwad.  Pob  Uwyddiant  i'r 
brawd  Davies  i  orphen  y  gwaith  yn  an- 
rhydeddus.  Ü.  T.  Dayies. 

GirardvHle^  Pa.ylon.  4,  1881. 


Hanes  Cymdbithas  Elusengar  Utica  a'r 
Cylchoedd  o  i  Seffdliad  yn  1849,  hjd 
lonawr  i,  1882.  (San  J.  C.  RoBUTS. 
Hefyd  Crynodkb  Srisnig  o'r  Hanes,  jn 
nghyda  Chyfansoddiad  a  Rheolau  y 
Gymdeithas,  yn  ol  fel  y  raabwysiadwyd 
hwy  mewn  ffarf  ddiwygiedig,  Chwefror  24, 
1881.     Uiica,  N.   Y. 

Yn  y  Rha){lith,  hysltysa  yr  awdwr  ymchwil- 
i;ar  a  chraíTus,  Mr.  John  C.  Roherts.  un  o  ol- 
yj^yddìon  ^^illuog  y  Drych^  mai  yr  acblysur, 
mewn  rban,  o'i  ch>faiisodiiia<(  oedd  cyny^^iad 
o  wobr  gan  Uymicith  is  y  Cymreigydilion.  am 
Draethawri,  yn  cynu^s  *  H  mes  Cymdiithas 
F^lusengar  Úlica  a'r  Cylchoedd,'*  ar  j£?fer  Eis- 
tetidfod  y  Calan,  1881.  Ac  y  mae  cyh(i«dd- 
iad  o  enw  em  parchu»  ^yfaill.  Mr  Juhn  C. 
Robeilä,  lcl  y  cyfansuilciydd,  yn  dan^os  ar  un- 
wailh  ni  i'  iddo  cf  y  dyfaínwyd  y  Wul»r. 


Digitized 


byGoogle 


1 


i882.] 


Bwrdd  y  Golygydd. 


347 


GOFYNIAD. 

A  wna  rhyw  frawd  roddi,  neu  aw- 
grymuy  rheswm  paham  y  mae  y  naill 
ddam  o  ddyn  yn  fenywaidd,  a  rhan 
arall  yn  wrywaidd?  Yn  y  Wawr  ddi- 
weddaf  y  mae  y  golygydd  yn  datgan  ei 
syndod  fod  ybrawd  D.  E.  Bowen,  "ac 
efe  yn  Gymreigydd  da,"  yn  dweyd, 
"y  droed  hon;*  yn  Ue  "  y  troed 
kwnJ*  Yn  awr,  dywedir,  y  law  hony 
y  goes  hon^  y  glust  hon^  yr  asen  hon,  y 
galon  hon ;  eithr  y  troed  hwn,  y  tafod 
hjimy  y  pen  hwn,  y  bawd  neu  y  bys 
hwn,  &c  Carwn  i  Giraldus,  neu  ry^ 
un  a  allo,  roddi  cyfrif,  os  oes  cyfrif  i'w 
roddi,  am  yr  hynodbeth  hwn.  Gwydd- 
om  fod  ieithoedd  eraill  yn  gosod  rhyw 
gwahanol  ar  wahanol  ranau  o*r  corph 
— y  Lladin  a'r  Groeg,  er  engraifft ; 
gwyddom  hefyd  fod  yr  ieithoedd 
hyn  yn  amrywio  oddiwrth  eu  gilydd, 
ac  oddiwrth  y  Gymraeg,  pan  yn  nodi 
rhyw.  Dywed  y  Lladinwr  Unguay  y 
tafod  hony  ac  felly  y  Groegwr  glossa,  y 
tafod  hon;  eithr  tra  yr  arfera  y  Lladin- 
wr  ganolryw  am  fraich,  òrachiumy  y 
mae  y  Groegwr  yn  arfer  y  gwr^rwaidd, 
brachion;  ond  lle  y  dywed  y  Groegwr 
am  glust,  ous^  canoiryw,  dywed  y  Llad- 
inwr,  fel  y  Cymro,  y  glust  hon  (auris'), 
Amlwg  yw  fod  y  dullweddau  hyn  yn 
sylfaenedig  ar  egwyddorion;  ac  eto 
ymddengys  nad  yw  yr  ieithoedd  yn  ef- 
elychu  ac  yn  canlyn  eu  gilydd.  Dich- 
on  y  bydd  ychydig  oleuni  ar  hyn  yn 
dderb)niiol  i  eraill\)  dderbynwyr  y 
Wawr,  yn  gystal  a*r  eiddoch, 

Ooatesville.  E.  E. 


gan  y  gyâafan.  Bloeddiai  nerth  ei 
%tgy  yn  ol  y  Saesneg,  **  Doctor,  Doc- 
tor !  the  footy  she  is  sick,  sir  /"  Ed- 
mygwn  yr  awdwr  gymaint  fel  y  llync« 
ais  y  gystrawen  heb  ystyried.  Ond  yn 
awr  gwelaf  yn  amgen.  Gallaf  ddáclino 
rhagenwau  yn  awr  yn  rhig^rm  heb  ddim 
rhagor.  **  Y  troed  hwn,"  y  Uaw  hwn, 
y  fraich  hwn,  y  goes  hwn,  y  graig 
hwn,  y  lleuad  hwn.  Delta. 


"HON"  vs.  "HWN." 

Mr.  Gol. — Diolch  i  chwi  am  "  Fân- 
Lewyrchiad"  ar  y  rhagenwau  uchod. 
Mae  genyf  íì  awdurdodau  goruchel  dros 
y  gramadegiad.  Cyflogodd  y  Parch. 
W.  Owen  a  minau  geffyl  a  òuggy  un- 
waith  i  fyned  i  Gymanfa  Oneida.  Yr 
ail  ddydd  aeth  y  ceffyl  yn  gloff  ddy- 
chrynllyd.  Gyrwyd  am  feddyg  yn  ddi- 
oed.  Yr  oedd  y  brawd  o  Pittsburgh 
wedi  cynhyrfu  o  waelod  ei   fol  i  fyny 


MAN-LEWYRCHIADAU. 


— Gofìdus  genym  nad  oedd  iechyd  y 
brawd  hoff  John  D.  Hughes,  Johns- 
town,  Pa.,  yn  g^rstal  ag  arferol  pan  ar 
ein  hymweliad  diweddar  a*r  lle.  Go- 
beithiwn  ei  fod  ef  wedi  gwellhau  erbyn 
hyn.  Nid  oes  yn  yr  holl  wlad  gyfaill 
ffyddlonach  i'r  Wawr. 

— Ysgrifena  y  Parch  Wm.  M.  Ev- 
ans,  Cattaraugus,  N.  Y.,  dyddiedig 
lon.  II,  fel  hyn:  "  Yr  ydym  yn  cadw 
cyrddau  diwygiadol  er  dechreuad  y 
flwyddyn,  a  da  genyf  hysbysu  nad  yw 
ein  hymdrech  yn  ofer.  Y  mae  pump 
wedi  aros  yn  y  gyfeiUach.  Diolch  i'r 
Nefoedd  am  hyn.'' 

— 'Roedd  Dr.  Fred.  Evans  (Ednyf- 
ed)  yn  darlithio  gyda  y  brodyr  yn 
Newburgh,  Cleveland,  O.,  ar  y  24ain 
o'r  mis  diweddat. 

— Ebe  y  Parch.  D.  S.  Jones,  Thur- 
man,  O. :  '•  Your  excellent  monthly, 
The  Dawn,  ìs  still  advancing  in  mer- 
it.  It  is  excellent.  We  wiU  have  to 
change  its  name,  aiàd  call  it  the  SunyOt 
Meridian.  Rev.  D.  W.  Morris'  arti- 
cles  are  very  interesting.  Rev.  Wm. 
Jones'  articles  are  strong." 

— Y  brawd  D.  D.  Griffìth,  Church 
Hill,  a  ysgrifena :  "  Dîgon  tlawd  yw 
hi  ar  y  mwnwyr  yraa  yn  bresenol.  T 
mae  un  gwaith  wedi  sefyll  yn  hoilol, 
a'r  gweithiau  eraill  yn  rhy  lawn." 

— Mae  yr  eglwys  yn  Remsen  wedi  ei 
cholledu  yn  ddirfawr  yn  y  blynyddau 
diweddaf  trwy  farwolaeth  amryw  o 
frodyr  a  chwiorydd  rhagorol.  Un  o 
golofnau  goreu  yr  achos  yno   oedd  y 


Digitized 


byGoogle 


34» 


Barddaniaeth^ 


[Chwefror, 


brawd  anwyl  a  pharchus  Evan  Pugh,  a 
íii  farw  yn  ddiweddar,  a  chofiant  yr 
hwn  ymddangosodd  yn  rhifyn  lonawr. 

— Gwelwn  fod  y  brawd  diniwed,  y 
Parch.  Daniel  E;  Bowen,  yn  cyflym 
wella  oddiwrth  ei  niweidiau  trymion — 
prawf  eglur  o  hyny  ydyw  yr  hoenus 
nwyd  a  arddengys  yn  ei  nodyn,  "  Hon 
vs.  Hwn.*' 

— Yn  y  dyddiau  hyn  mae  ein  medd- 
wl  yn  fynych  ^m  y  lleoedd  yr  ymwel- 
som  ä  hwynt  yn  y  Gorllewin  yn  ddi- 
weddar.  Adgofíwn  gyda  hoífder  ein 
cefnogwyr  yn  mhob  man.  Cofìon  at- 
och  oll,  gyfeiUion  anwyl. 

— Pan  yn  Palmyra,  O.,  yr  haf  di- 
weddaf,  a'r  tywydd  yn  dwym  iawn, 
hebryngwyd  ni  yn  garedig  mewn  wag- 
cn  gyflfredin  ganddryll  (yr  oreu  oedd 
wrth  law),  gan  yr  hen  frawd  tirion,  y 
Parch.  William  R.  Jones,  o'r  gymyd- 
ogaeth  hono,  at  dy  y  Parch.  Allen  J. 
Morton,  yn  Parisville.  Yr  oedd  y 
ceffyl  wedi  gweled  ei  ddyddiau  goreu, 
ac  am  hyny  nid  oedd  ei  symudìad  yn 
rhyw  gyflym  ryfeddol.  Teimlai  y 
brawd  Jones  y  dylasai  yr  anifail  er 
hyny  wncyd  gwell  amser,  a  symud  ^ni 
gyflymach  yn  mlaen,  ac  er  sicrhau 
hyny  defriyddiai  y  whip  yn  dra  aml, 
(yr  oeddwn  yn  rhyfeddu  am  hyn  hef- 
yd,  a'r  brawd  Jones  yn  ddyn  mor  gal- 
on-feddal),  a  dywedai  yn  fynych, 
"  Qet  uýy  sir  /"  a  chyda  hyny  yr  yd- 
oedd  y  whiŷ  ar  waith.  "  Ýn  awr, 
frawd  Jones,*'  meddwn,  **peidiwch, 
wir,  a  churo  cymaint  ar  yr  hen  gread- 
ur,  a'i  syrio  yr  un  pryd."  "  lë,  on'te 
fe,"  meddai  yntau. 

— Pasiodd  y  cerddor  medrus,  y  Pro- 
ffeswr  Aubrey  Powell,  yn  ardderchog 
yn  Eisteddfod  Utica,  y  Calan.  Deall- 
wn  fod  ei  gyngerddau  wedi  rhoi  bodd- 
lonrwydd  cyfí'redinol  hefyd  yn  y  cym- 
ydogaethau.* 

— Yr  oedd  yr  hin  yn  neiUduol  oer 
yn  Utica  a'r  arogylchoedd  y  dyddiau 
cyntaf  yn  y  drydedd  wythnos  o  lon- 
awr. 

— Ebe  fy  mrawd  Evan  (leuan  Dwy- 
fach),  o   Gymru,  *'Wn  i  ddim  a  glyw- 


aisc  ti  yr  englyn  beddargraffyddol  a 
ganl^m  i'r  diweddar  lorwerth  Glan  Al- 
ed.  Y  Parch.  Anthony  WiUiams  a'i 
hadroddodd  wrthyf.  Nid  wyf  yn  cofio 
pwy  ydy w  ei  awdwr ;  dyma'r  engljni : 

"  Y  parodfawr  fardd  prydferth— sy'n  y  bedd» 
O  swn  byd  a'i  drafferth ; 
Mor  wir  a  marw  lorwerth, 
Farw  o  gftn  fawr  ei  gwerth !" 

Dyma  englyn  eto  o  waith  Evan  ei  hun: 

«*  ATAT  TI,  O  ARGLWYDD,  Y  DYRCHAFAF  FT 
ENAID." 

Fy  nolef  ar  fy  neulin— yma  ar  lOn, 
Fo  am  ras  yn  ddibrin  .* 
Yn  nhymor  oes  mat  ei  rin 
I  fy  loesau'n  felyswin. 


Barddoniaeth. 

COFFADWRIAETH 

Y  PARCH.  THOS.  HOLLAND,  DODGKVnJLB,  WIS. 


O,  briod  mwyn,  a  brawd  mad — gwr  anw 
Gwir  enwog  ymddygìad, 
A  throediodd  trwyiawn  weithredîad 
O  fewn  idd  ei  dy  'n  fwynaidd  dad. 

Ein  mwyn  Holland,  un  manylaidd— yn  ddewr 
Gwnaeth  ddirwyn  oes  sanctaidd  ; 
Parod  ei  gyngor  puraidd, 
A  Duw  'n  ei  ras  dan  ei  wraidd. 

E  dystía  gyda  dwysder — yn  gro^rw, 
Mor  gry*  oedd  ei  hyder 
Yn  yr  lawn  a'i  gyflawnder, 
Poräì  a  wnaeth  dari>ariaeth  N6r. 

Âgor  o  drysor  rhad  lesu— a  wnai 
Mewn  hwyl  wrth  bregethu; 
Dylanwad  y  cariad  cu 
Tn  arfer  ei  gynhyrfu. 

Traethai  o'i  fodd  am  noddfa— î  gletfion 
Trwy  glwyfau  *r  Messia, 
.     A  dygai  faeth,  doraeth  da, 
Yn  gol  fawr  o  Galfaria. 

Ei  dduU  ydoedd  ddealladwy — yn  ymdrech 
I  ymdrín  heb  fympwy 
Am  arlwy  gwledd  y  marwol  glwy*, 
A*i  oludoedd  anchwiliadwy. 

Cymydog  enwog  iawn  oedd — un  llonaidd 
Yn  llauw  ei  gylchoedd; 
Mewn  iaith  a  phob  gwaith  ar  g'oedd» 
Caredig,  cywir  ydoedd. 

Ond  angeu  yn  ci  dynged — ataliodd 
'R  un  teilwng  ei  weithred  ; 


Digitized 


byGoogle 


1882.1 


Y  Maes  CenadoL 


349 


O'r  gwneyd  a  fu  mawr  gnwd  a  fed 
Yn  ei  noddfa  yn  an  addfed. 

O'i  roi'n  gndd  dan  raian  y  gwys— wylo 
'Nawr  welir  trwy'r  eglwys ; 
Ei  graddiau  'n  ddagrau  gwir  ddwys, 
Mewn  galar  am  'r  un  gwiwlwys. 

A  wele  'r  dwfn  alar  du — yn  orchudd; 
O  I  archoU  i'w  deulu; 
Rhoi  'n  ei  fedd  yr  hwn  a  fu 
Yn  dad  addas  i'w  dedwyddu. 

Y  fam  fwyn  trwy  oer  gwyno— mewn  hiraeth 
Mae'n  awr  yn  ymlwybro, 
A'i  holl  deulu  'n  hallt  wylo 
Qan  brudd-der»  trymder  y  tro. 

Duw  o'r  nef  a'i  dangnefedd— a  fyddo 
Tn  fuddiol  ymgeledd, 
Fw  dwyn  heb  goll  oll  i  hedd 
Caersalem,  lle  ceir  sylwedd. 
D^evilU,  fVù.        Me&sdydd  £van8. 


Y  CWMWL. 


HoU  natur  a  wena  tra'r  cwmwl  yn  siarad, 
Qan  grogi  fel  gem  tlws  yn  nghlust  dde  yr 

LUl. 


haul. 


na'r 


Ymledu   mae'r  cwmwl,  mae'n   dduach 
noson, 

A  chladda  lusemau  tanbeidiol  yr  lôr ; 
Mae  swn  ei  bistylloedd  fel  miwsig  rhyw  seraph 

Fu'n  creu  ei  leddf  donau  yn  eigion  y  môr ; 
Y  daran  a'r  fellten,  magnelau  y  Brenin, 

Fel  byddin  o  dftn  yn  ein  bygwth  uwch  ben  ; 
Ond  buan  y  derfydd  eu  swn  yn  y  pellder, 

Tra  cwmwl  yn  gwlawio  bendithion  o'r  nen. 

Gogoniant  ei  liwiau  ysblenydd  newidir, 

Mae'n  harddach  na'r  saphir,  neu'r  glftn  liU 
gwyn; 
Ei  falm  ar  y  ddoldir  feillionog  ddyhidlir, 

Cabola  garpedau  gwyrddleision  y  bryn ; 
Gollynga  belydran  yr  haul  dan  ei  aden, 

Gwna'r  ddaear  Edenaidd  jrn  llonwedd  ei 
llun; 
A'r  glesni  rhamantus  sy'n  chwareu  'n  ei  rimyn» 

Yn  ddarlun  barddonol  o'r  nefoedd  ei  hnn. 


OAN  y  PARCH.  S.  CHBSHI&B  FIB&CS,  BSYIBR, 
MISSOU&I. 


Y  ílàe^  Öenààol. 


O,  gwmwl  paentiedig,  wyt  hardd  ar  y  nefoedd, 

Mae'th  olwg  yn  rhwysgfawr  wrth  symnd  yn 
mlaen, 
Fel  angel  jm  nofío  mewn  mdr  o  oleuni, 

A  glesni  sidanaidd  ei  fanteU  yn  blaen ; 
Mae'n  ymdaith  gan  dynu  ysgrifeU  o'i  edyn, 

'Sgrífena  wych  ddrama  ar  wyneb  y  nen ; 
Tÿr  gwmwl  addewid  am  wlaw  neu  am  desni, 

A  gorsedd  i'r  haulwen  jrn  nwyrain  y  Uen. 

O !  'r.  olwg  lesmeiriol  sy'n  ffurfiau  y  cwmwl, 

Breninol  gatrodau  o'i  gylch  sydd  yn  gwau, 
Athrylith  yn  berwi  trwy'r  holl  arddangosfa, 

A'r  swynion  jrn  tanio  fy  nghalon  jrn  glau ; 
'D  oes  dim  ar  y  ddaear  i  ddyn  mor  ddyddoms 

A  gweled  henafol  genadwr  y  nen 
Yn  myn'd,  er  iawn  drefnu,  a  híurddu  hoU  anian, 

A  deddf  yn  ei  galon— deddf  natur  ddilen. 

Y  cwmwl  sy-n  sefyll  fcl  piler  i'r  enfys, 

A'r  enfys  fel  colofn  i'r  cwmwl  dàer  wyn, 
Sy'n  codi  y  moroedd  i  groth  y  flPurfafen, 

Ac  ynddo  y  genir  y  gwlith  bychain  gwyn ; 
I  lawr  y  diderfyn  lasawyr  y  Ilithrant, 

Dyferant  gusanau  i'r  brith  feUHon  hardd, 
Yn  dyner  a  gloew,  yn  ddagrau  yn  treiglo 

O  lygaid  y  nefoedd,  ar  rudd  dlos  yr  ardd. 

Mae'r  deymas  Iysieuol,  y  dolydd  a'r  gerddi, 
Mae  anian  yn  methu  gan  syched  a  gwres, 

Mae  djm  ac  anifail,  a  chorau  y  Uwyni, 
Yn  cwympo  i  wewyr  o  herwydd  y  tes; 

Ond  ha !  dacwgwmwl,  mae'n  faich  o  addewid, 
Mae'n  Ilawn  o  fendithion— mae'r  môr  yn  ei 
ael; 


GAN  Y  PABCH.  W.   F.  DAYIBS,  NANTICOKB,  PA. 

m. 

AFFRICA. 

Bydd  i  ni  óy  gadw,  ddarllenydd,  yn 
rhy  hir  gydag  Afirica,  wrth  son  yn  fan- 
wl  am  yr  hûll  gymdeithasau  sydd  ar  y 
maes  yn  llafurio  er  gwella  y  cyfandir 
hwn.  Beth  bynag,  at  y  rhai  a  nodas- 
om  yn  y  Wawr  y  mis  diweddaf,  y  mae 
ychydig  eto  ag  sydd  yn  deilwng  o  sylw. 
Gan  ein  bod  yn  bresenol  a*r  wlad  hon 
dan  ein  sylw,  gwell  i  ni,  er  defnyddio 
rhifyn  neu  ddau  yn  ychwangegol  o*r 
Wawr,  yw  cymeryd  golwg  mor  gyff- 
redinol  arni  ag  sydd  yn  bosibl.  Mae 
un  gymdeithas,  yr  hon  a  enwir  *'Y 
Gymdeithas  Gydgenedlaethol  er  Di- 
ddymu  Caethwasanaeth,  ac  i  agor  Can- 
olbarth  Affrica."  Cychwynwyd  hon 
yn  y  flwyddyn  1876.  Llywydd  y  gym- 
deithas  ydyw  Leopold  II.,  brenin  Bel- 
gium.  Is-Lywyddion  y  gymdeithas  yd- 
ynt  Llywyddion  presenol  Cymdeithas- 
au  Daearyddol  Berlin,  Yienna,  Paris,  a 
Llundain.  Dyben  y  gymdeithas  hon 
yw  archwilio  canolbarth  y  cyfandir, 
gwneyd  ffyrdd  newyddion  trwy  ei  ran- 


Digitized 


byGoogle 


350 


Y  Maes  CenadoL 


[Chwefror, 


au  tu  fewnoU  a  rhoddi  terfyn  ar  y 
gwaith  dieílig  o  fasnachu  mewn  bodau 
dynol.  Mae  gan  y  gymdeithas  hon 
yn  barod  ddynion  wrth  y  gwaith  â'u 
hoU  egni  yn  ífurfío  llinell  ar  draws  y 
cyfandir,  a  sefydiu  gorsaíoedd  i  genad- 
on  a  theithwyr  i  orphwys  ar  y  ífordd 
o'r  Dwyrain  i'r  Gorllewin,  o  Baga- 
moyo  i  Loanda.  Bwriedir  cadw  )m- 
ddynt  gyflawnder  o  bob  peth  a  fydd 
eisiau  ar  deithwyr  a  chenadon.  Ni 
fyddant  yn  hollol  fasnachol,  na  chwaith 
yti  grefyddol ;  ond  bydd  pob  croesaw 
i  genadon  perthynol  i  unrhyw  enwad  i 
gael  nodded  o  dan  eu  haden..  Dan 
nawdd  y  gymdeithas  hon  y  cymerodd 
Stanley  ei  daith  ddiweddar  i  fyny  ar  y 
LiYÌngstone  River. 

Y  gymdeithas  olaf  a  gawn  ni  nodi 
ydyw  y  *'Livingstone  Iniand  Mission," 
yr  hon  a  gychwynwyd  ychydig  dros 
dair  blynedd  yn  ol.  Amcan  mawr  hon 
)rw  danfon  i  ddyffryn  eang  y  Congo  gy- 
maint  a  ellir  o  efengylwyr  Cristionog- 
ol ;  ac  yn  gymaint  ag  fod  y  tir  301  y 
dyffryn  mor  rhad,  llafurwyr  brodorol 
mor  lluosog,  ac  yn  alluog  i  weithio  am 
gyflogau  cydmarol  isel,  ni  ddanfonir 
allan  neb  ond  a  fydd  yn  foddlon  defn- 
yddio  y  cyfleusderau,  a  bod  mor  lleied 
ag  fydd  yn  bosibi  o  faich  ar  y  gym- 
deithas  Nid  oes  cyflog  yn  cael  ei 
sicrhau  i  neb  o  genadon  y  gymdeithas 
hon.  Rhoddir  îddynt  yr  hyn  na  ail- 
cnt  gynyrchu  trwy  eu  Uafur  a*u  diwyd- 
rwydd  yno,  a  dim  rhagor.  Mae  Can- 
olbarth  Afirica  yn  faes  cenadol  hoUol 
wahanol  i  China,  Japan,  India,  a  man- 
au  eraiU.  Yn  y  gwledydd  diweddaf  a 
enwyd  mae  anmhosiblrwydd  ar  ífordd 
y  cenadon  i  ddarparu  ar  gyfer  angen- 
rheidiau  eu  cyrph,  heb  dynu  yn  orraod- 
ol  ar  eu  hamser;  o  ganlyniad  rhaid 
idd^mt  gael  cynaliaeth  o  gartref,  neu 
bydd  amcan  eu  mynediad  allan  yn  cael 
ci  goUi.  Beth  bynag,  yn  Nghanol- 
barth  Afírica,  Ue  mae  y  ddaear  mor 
fras,  ffrwythau  yn  cael  eu  cynyrchu 
mewn  cymaint  o  gyflawnder,  cyfoeth 
naturiol  y  wlad  mor  aruthrol,  tuedd  y 
bobl  mor  gryf  at  y  duU  cyfnewidiol  o 
fasnachu,  mae  hunan-gynaliaeth  y  cen- 
adon  3010,  i  raddau,  yn  dod  yn  beth 
hawdd,  o'i  gydmaru   a  China  a  gwled- 


ydd  eraiU.  Bydd  cario  yn  mlaen  waith 
cenadol  yn  y  duU  hwn  yn  sicr  o  fod  yn 
Uwyddianus  iawn  yn  mhen  amser.  Nid 
yn  unig  ca  y  paganiaid  ddylanwad 
Cristionogaeth  yn  y  pregethiad  o  honi, 
ond  byddant  yn  uniongyrchol  o  dan  ei 
dylanwad  yn  mywyd  parhaus  y  cenad- 
on.  Pe  yn  ymddibynu  ar  efengyleidd- 
io  Canolbarth  Affrica  â  chenadon  cyf- 
logedig  yn  unig,  cymerai  gyfnod  hir 
iawn,  ac  arian  braidd  tu  hwnt  i  gyfrif- 
iad.  Ond  trwy  y  c^mllun  uchod  geUir 
danfon  Uawer  mwy  yno,  a  phob  un  a 
ddanfonir  yn  gallu  cario  mwy  o  ddy- 
lanwad  ar  y  trigolion. 

Mae  dyffryn  y  Congo  yn  unîg  yn 
900,000  o  fiUdiroedd  ysgwar.  Byddai 
rhoddi  un  cenadwr  ar  gyfer  pob  can' 
miUdir  ysgwar  o  hono  yn  gofyn  9,000 
o  genadon  ;  a  pha  gymdeithas  sydd  yn 
alluog  i  gynal  un  rhan  o  ddeg  o'r  fatb 
nifer  ?  Ond  os  ceir  dynion  wedi  ym- 
wadu  a  hwy  eu  hunain  mor  llwyr,  (ac 
fe'u  ceir — yr  ydys  yn  eu  cael  yn  awr,) 
fel  ag  i  fyned  yno,  ac  ymdrechu  er 
mwyn  Crist  a'r  pagan,  i  gynal  eu  hun- 
ain,  a  byw  ar  yr  hyn  allant  gasglu,  ac 
mewn  tai  o'u  gwneuthuriad  eu  hunain, 
mae  gobaith,  fel  byn,  yn  mhen  ychyd- 
ig  flynyddau,  i  lanw  dyflryn  eang  y 
Oongo  â  chenadon  y  groes.  Bemir  na 
fydd  hunan-gynaliaeth  y  cenadon  yn 
Affrica  yn  ffaith  hyd  nes  y  sefydlir  gor- 
saf  yn  SUnley  Pool,  o'r  fan  mae  y 
Congo  yn  nofìadwy,  am  fìl  o  fildiroedd 
i  mewn  i'r  wlad.  Y  mae  rhwystran 
braidd  anorfod  i  gyrhaedd  Stanley 
Pool,  am  fod  y  wlad  mor  fynyddig,  a'r 
afon  a  chymaint  o  raiadrau  ami.  Ónd 
yn  bresenol  mae  amryw  orsafoedd  wedi 
eu  setydlu  yn  barod  ar  y  ffordd  i'r 
Canolbiarth.  Mae  un  yn  Mataddi,  is- 
law  i  raiadr  Yellala,  a  chan'  mííldir 
oddiwrth  y  môr.  Nis  gellir  myned  a 
bad  o  unrhyw  fath  ar  yr  afon  yn  uwch 
na'r  fan  hyn,  hyd  nes  cyrhaeddir  Stan- 
ley  Pool.  Mae  dau  genadwr  yn  sef- 
ydlog  yn  Mataddi,  o'r  enwau  Harvey  a 
McKergon.  Ar  dwyn  1,600  o  droed- 
feddi  o  uchder,  50  miUdir  tu  hwnt  i 
Mataddi,  mae  gorsaf  arall  o'r  enw  Par- 
aballa,  íle  roae  Mr.  Oraven  a'i  wraig 
yn  Uafurio  gyda  gradd  helaeth  o  Iwydd- 
iant.     Tua  60  roilldir  yn  fewnol  eto 


Digitized 


byGoogle 


i883.] 


Haneston  Cartrefoi. 


351 


mae  Banza  Montike,  y  drydedd  orsaf. 
Yn  ymyl  yr  orsaf  hon  mae  y  brenin 
MakorkltOy  yr  hwn  sydd  ar  delerau  da 
neillduol  ä'r  hoU  genadon  a'r  teithwyr. 
Mae  dau  o  genadon  yma  a'u  gwragedd, 
set  Richards  a  Johnson,  yr  olaf  yn  dys- 
gwyl  symud  bob  dydd  yn  mhellach  i 
mewn  i'r  wlad,  i  gymydogaeth  Man- 
yanga  a  Stanley  Pool.  Oni  bae  sefyll- 
fa  anfordwyol  y  Livingstone  (neu  y 
Congo)  o*r  môr  i  fyny  hyd  Stanley 
Pool,  buasai  Canolbarth  Affrica  hedd- 
yw  mor  bysbys  i'r  byd  ag  ydyw  Amer- 
ica.  Mae  y  32  o  raiadrau  sydd  ar  yr 
afon,  o  Stanley  Pool  i'r  môr,  wedi  cloi 
Canolbarth  Aífrica  mewn  tywyllwch 
caddugawl  trwy  yr  oesau.  Oes  ar  ol 
oes,  ei  dyfroedd  cyílym  a  nofíadwy,  a 
deîthia  trwy  ganoedd  o|fìlldiroedd  o'r 
tiroedd  brasaf  yr  edrychodd  dyn  arno 
crioed,  eto  heb  ddim  rhagorach  yn  eu 
nofìo  na  cheufadau  y  brodorion  tywyll 
ac  anwybodus.  Ond  yn  ol  yr  argoel- 
ion  presenol  bydd  pethau  yn  fuan  yn 
gwisgo  agwedd  wahanol.  Synem  ni 
ddim  i  glywed,  a  hyny  cyn  nemawr  o 
flynyddoedd,  fod  agerfadau  ysplenydd 
yn  cychwyn  allan  yn  wythnosol  neu 
yn  ddyddiol  o  Stanley  Pool  am  Ganol- 
barth  Affrica.  Mae  pob  peth  heddyw 
fel  yn  dweyd  y  bydd  i  Stanley  Pool 
ddyfod  yn  ganolfan  masnachol  yn  gys- 
tal  a  chanolfan  cenadol.  Mae  yno 
dref  bwysig,  o  angenrheidrwydd,  i 
godi,  a  synem  ni  ddim  i  glywed  cyn 
cin  raarw,  fod  y  lle  wedi  dod  yn  brif 
orsaf  y  gwaith  cenadol  yn  Affrica.  Y 
mae  170  genadon  gan  y  Gymdeithas 
hon  ar  y  maes  yn  bresenol.  Y  mae  20 
wedi  eu  danfon  ganddi  i  gyd,  ond  mae 
tri  wedi  coUi  eu  bywydau  yno.  Ond 
er  hyn,  a  llawer  o  rwystrau  a  phethau 
digalon  eraill,  eto  nid  yw  y  cenadon 
yrx  ilwfrhau,  ond  parhant  yn  ffyddlon 
gyda'u  gwaith ;  ac  mae  iddynt  beth  cy* 
sur  yn  y  ffaith  fod  Duw  yn  Uwyddo  eu 
llafìir.  Pwy  sydd  a  chalon  a  gras  o'ií 
mewn  all  beidio  gweddio,  Duw  yn 
rhwydd  i'r  brodyr  da  hyn,  ac  a'u 
llwyddo  eto  yn  mhellach  ? 


HANESION  CARTREFOL. 


— Gwell  gan  y  Cristion  ferw  yn 
thyr  na  byw  yn  wrthgiliwr. 


fer- 


Capel  Niles,  O. 

Äfr,  OoL — Yn  y  Wawr  am  lonawr, 
1882,  gwelais  lith  fer  gan  un  a  eilw  ei 
hun  "  Brawd,**  yr  hwn  sydd  yn  gofyn 
trosto  ei  hun,  a  thros  eraiU  hefyd,  mae 
yn  debyg,  am  gael  cyfrifon  teg  genyf 
fì  o'r  swm  a  gesglais  at  gapel  Niles,  O., 
a  hefyd  y  mae  arno  eisiau  **  gwybod  i 
ba  le  yr  aeth  y  treulion  o  I103  66  ?" 
Y  mae  y  cais  uchod  yn  eithaf  teg,  a  bu« 
asai  yr  un  mor  deg  hefyd  t'r  '*  Brawd*' 
roddi  ei  enw  priodol  o  dan  ei  lith. 
Gallwn  ni  gredu  pe  buasai  amcan  y 
**  Brawd"  hwn  yn  gywir,  a'i  ddyben 
yn  dda,  y  buasai  ar  bob  cyfrif  yn 
rhoddi  ei  enw  priodol  o  dan  eí  lith. 
Pwy  ydyw  ei  frodyr  ?  Gallaf  gredu 
yn  eithaf  rhwydd  nad  ydwyf  fi  yn 
frawd  iddo  ef,  onide  buasai  yn  dangos 
brawdgarwch  yn  ei  lith.  Fel  y  mae  yn 
hysbys  i  "Gymanfa"  Ohio  a  Uawer  er- 
aill  heblaw  cylch  y  Gymanfa,  fod  Cyf- 
arfod  Chwarter  y  Gymanfa  hon,  yr 
hwn  a  gynaliwyd  yn  Niles,  Medi  17, 
18,  wedi  pasio  y  penderfyniad  canlyn- 
ol:  "  Fod  pwyllgor  ymddiriedol  i  gael 
ei  benodi  i  edrych  dros  gyfrifon  ca^l- 
yddol  L.  Mathias,  Miueial  Ridge,  at 
gapel  Niles,  a*r  pwyllgor  hwnw  i  gy- 
hoeddi  y  cyfrifon  yn  gyflawn  yn  y 
Wawr  am  fìs  Tachwedd.  Y  pwyllgor 
ydynt,  WiUiam  Williams,  D.  C.  Tho- 
mas,  a  D.  M.  Job."  Yn  mhen  amser 
byr  ar  ol  i'r  pwyllgor  gael  ei  benodi 
aethum  a'm  cyfrifon  i'r  pwyllgor,  a 
chawsant  weled  y  cyfrifon  yn  deg  a 
boddhaol.  Yn  y  Wawr  am  Rhagfyr 
daeth  mynegiad  y  pwyllgor  allan.  Pa- 
ham  na  buasai  y  **  Brawd"  hwn  yn 
rhoddi  ei  wydr-ddrychau  am  ei  drwyn, 
yna  gwelsai  ar  unwaith  mai  mynegiad 
pwyllgor  awdurdodedig  Cwrdd  Chwar- 
ter  Niles  oedd  yn  y  Wawr,  ac  nid  íy 
eiddo  i.  O  ganlyniad,  paham  na  bu- 
asai  y  "  Brawd"  hwn  yn  cyfeirio  ei 
ofyniâd  at  y  pwyllgor,  ac  nid  ataf  fì  ? 
Myfyried  "Brawd"  ychydig  ar  onest- 
rwydd  a  thegwch  cyn  ysgrifenu  pethau 
o'r  fath  eto.  Bydded  hysbys  i'r 
*'Brawd,"  fy  mod  i  wedj  trosglwyddo 
fy  nghyfrifon  i'r   pwyllgor,  gan   ddys- 


Digitized 


byGoogle 


35« 


Hanesian  CartrefoL 


[Chwefix)r, 


gwyl  gweled  y  cyfrifon  yn  argraffedig 
yn  y  Wawr,  sef  y  swm  ;i  rcsglais  yn 
mhob  man,  a'r  treulion,  fel  ei  rhoddais 
iddynt  hwy.  Credwyf  mai  teg  fyddai 
i'r  wlad  gael  gwybod  hyn  ;  a  hefyd  yn 
mhellach  teg  fyddai  ÌT  ddau  gasglwr 
arall  a  fu  yn  casglu  at  gapel  Niles  i 
wneyd  yr  un  peth.  Hyn  hyd  y  tro 
nesaf.  Lazarus  Mathias. 

Mineral  jRidge,  O. 


New  Cambria,  Mo. 

Y  dydd  cyntaf  o*r  flwyddyn  yn  y  Ue 
hwn  oedd  ddydd  hir-ddysgwyliedig, 
gan  fod  yr  enwog  Dr.  Cefni  Parry 
wedi  addaw  talu  ymweliad  â'r  Ue. 
Daeth  y  dydd,  a  daeth  y  Doctor.  Tra- 
ddododd  dair  o  bregethau;  a'r  farn 
gyffredin  ydyw  na  chafwryd  eu  cyffelyb 
yma  o'r  blaen.  Dywedodd  un  yn  yr 
•edfa  hwyrol,  fel  am  Simon  Magus 
gjmt,  mai  mawr  allu  Duw  oedd  hwn. 
Hefyd  cawsom  ddarlith  nos  Lun  am 
ddinystr  Gog  a'i  luoedd.  Parhaodd  y 
traddodiad  ddwy  awr.  Nid  oes  angen 
Uythyr  canmoliaeth  ar  yr  enwog  Cefni. 
Daniel  Owen. 


Wheatland,  Pa. 

Ebe  y  Parch.  D.  Evans  :  "  Bedydd- 
iais  un  chwaer  yma,  Sul  yr  ^ìtá  o  lon- 
awr,  ar  broffes  o'i  ffydd  yn  lesu  Grist. 
Buasai  yn  proffesu  gyda'r  Annibynwyr. 
Hefyd  tua  mis  cyn  hyny  bedyddiais 
ddwy  chwaer,  un  ieuanc,  a'r  llall  tua 
70  oed,  yr  olaf  wedi  bod  yn  aelod  am 
fl^myddau  gyda'r  Annibynwyr.  Nos 
Sul  diweddaf,  yr  8fed  o  lonawr,  dy- 
chwelodd  dau  wrthgiliwr." 


dttU  a  modd — rhai  trwy  afiechyd  a  Ilofmdd* 
iaeth,  ac  eraill  trwy  ddamweiniad  ar  dir  a  môr. 

Oddeutu  pymtheng  miUdir  i'r  gorUewin 
oddiyma,  saif  tref  New  Ulm,  daeth  corwynt 
dinystriol  heibio,  a  chwalodd  y  rhan  fwyaf  o'r 
dref,  a  choUodd  amryw  o'r  trigoUon  ea  byw- 
ydau ;  felly  mae  ein  rhwymau  ni  yn  fawr  i 
ddiolch  i'n  Tad  nefol  am  ei  ofal  drosom. 

Yn  y  Wawr  ddiweddaf,  gwelais  fod  Dr. 
Fred.  £vans  wedi  cael  mordaith  arw  iawn  ar 
eiddychweHad  i*r  (}orUewin  y  tro  diweddaL 
Yr  oedd  yn  dda  genyf  glywed  ei  fod  ef  aU  deu- 
lu  wedi  cyrhaedd  pen  eu  taith  jrn  ddiogel,  a 
gobeithio  y  caiff  hir  oes  i  wasanaethu  y  Dnw  j 
bu  yn  gweddio  mor  daer  amo  yn  ei  dnJlod,  ac 
y  bydd  yn  foddion  yn  ei  law  i  droi  mUocdd  o 
gyfeiUoroi  eu  fiÿrddat  y  gwira'r  bywiol  Ddaw. 
Er  nad  ydym  ni  yn  cael  y  fraint  o'i  glywed  ef 
na  neb  araU  o'n  brodyr  Cymreig  \  ond  fel  mae 
y  brawd  Morris  Lewis  yn  dweyd,  yx  ydym  yn 
cael  clywed  rhan  o'r  efengyl  gan  y  brodyr 
parchus  yr  Annibynwyr  a'r  êlethodistiaid,  a 
phregethau  da  yn  aml,  yn  enwedig  yn  Nghym- 
ánfa  y  Methodistiaid,  yr  haf  diwtddaf,  gan  y 
Parchedigion  Hugh  Davies,  Middle  Granville, 
N.  Y.,  a  Thos.  R.  lones.  Randolph,  Wis. ;  ond 
mae  Morris  Lewis  a  minau  mor  selog  droe  ein 
credo,  fel  nas  gaUwn  gyd-weled  ft  hwy  yn  y 
bedydd.  Ond  y  gwaethaf  o'r  cwbl  yw,  eÌB 
bod  yn  gwrthod  cymuno  gyda  hwy,  ac  mae  y 
Parch.  WiUiam  Jones,  o  Wisconsin,  yn  eîn 
cadamhau  yn  y  ffydd  yn  barhaus  trwy  eî  ys- 
grifau  gaUuog  i'r  Wawr. 

Mae  y  Wawr  fach  siríol  jn  dyfod  atona  yn 
brydlon  bob  mis,  gan  dywynu  ei  phelrdraa 
dysglaer  arnom,  a'n  Iloni  yn  barhaus,  a  gob- 
eithio  y  cawn  y  fraint  o  weled  ei  Goly^dd 
parchus  yn  talu  ymweUad  ft  ni  yn  7  GorUewin 
pell  yma  ryw  dro.  Terfynaf,  gan  ddymono 
Uwyddiant  i'r  Wawr  a'i  Golygydd  fiyddlon»  yn 
nghyd  a'i  gohebwyr  galluog,  a'i  derbynwyr  oU 
yn  mhob  man,    Yr  eiddoch  yn  garedig, 

JOHN  RSES. 

Yr  ydym  yn  dra  diolchgar  i'r  brawd  John 
Rees  am  ei  lythyr  caredig  a  dyddorol.  Mme 
llythyrau  o'r  natur  hyn  yn  gwneyd  Ues  i  galon 
ac  ysbryd  golygydd  y  Wawh.-Gol. 


Llythyr  o  Minnesota. 

JUDSON,  Blue  Earth  Co.,  Minn.,  lon.,  1882. 

Barehus  Olygydd—^ií  amgauedig  mae  draft 
am  I10.40,  yn  däl  am  chwe'  rhifyn  o'r  Wawr, 
ac  un  Llaw-lyfr  Moliant,  dros  y  personau  can- 
lynol — Bf  orris  Lewis  a  John  Rees,  Judson  ; 
Wm.  R.  Lewis,  Cortland  ;  Mrs.  E.  R.  Jones, 
a  Thomas  D.  Williams,  Lake  Crystal ;  Mrs. 
D.  C.  Evans,  Manlcato. 

Anwyl  Frawd— Dyma  ni  wedi  cael  byw  i 
weled  dechreu  blwyddyn  newydd  unwaith  yn 
rhagor,  pan  mae  miloedd  lawer  wedi  cael  eu 
symud  i'r  byd  mawr  tragywyddol  trwy  lawer 


Cymanfa  Gerddorol 

Bedyddwyr  Undeb  Lachawanna^  Pa., 
a  gynaüwyd  yn  Hyde  Parh^  dydd 
Calan^  lonawr  2, 1882, 

Daeth  côr  Providence  a  TaylorviUe,  gyda 
chôr  Hyde  Park,  yn  nghyd.  Cyfarfyddwyd 
yn  yr  addoldy,  a  dechreuwyd  ar  weithrediad- 
au  y  dydd  am  haner  awr  wedi  deg.  Llywydd 
y  dydd,  B  Hughes;  Arweinydd  Cerddorol, 
E.  D.  Jones  ;  Ysgrifenydd,  Llewelyn  Roberts. 
Agorwyd  y  cyfarfod  drwy  weddi  gan  y  Parch. 
J.  P.  Harris,  Providence.  Canwyd  chwech  o 
donau  yn  y  cyfarfod  hwn  yn  gymeradwy  iawn. 


Digitized 


byGoogle 


i883.] 


Hanesion  CattrefoL 


353 


Tr  oedd  y  gwahanol  gorau  o  ran  Ueisyddiaeth 
fel  un  côr  mawr,  dan  feistrolaeth  athraw  oedd 
yn  deall  ei  wuth.  Cafwyd  anerchiadau  pwr- 
pasol  gan  John  P.  Lewìs,  Hyde  Park ;  Jacob 
W.  Eyans,  Pittston,  a  H.  P.  Davies,  Kings- 
ton.  Siaradai  yr  olaf  yn  athronyddol,  nid  yn 
sych,  ond  yn  tueddn  at  y  digrifol. 

Am  2,  wedi  anerch  gorsedd  gras  gan  y 
brawd  H.  P.  Davies,  cafwyd  anerchiad  gan 
Lywydd  y  dydd.  Canwyd  rhyw  chwech  o 
ddamau  yn  y  cyfarfod  prydnawnol,  ac  yn  eu 
plith  anthem,  "  Ar  lan  lorddonen  ddofn/*  &c. 
Yr  areithwyr  oddynt,  yn  gyntaf,  John  T.  Wil- 
liams,  Hyde  Park.  Anogaî  y  brawd  hwn  y 
corau  i  fwy  o  sobrwydd,  a  theimlad  o  bwys  y 
gwaith  yn  y  cyfarfodydd  canu  rhag-barotoawt 
Sîaradodd  Samuel  Edwards  yn  dlws  a  deheu- 
ig  dros  ben.  Cafwyd  araeth  ddysgedig  gan 
yr  arweinydd,  nid  jví  unig  yn  gerddoroT,  ond 
yn  ramadegol  a'  barddonol,  a  byad  cofio  hir  am 
dani  nm  ei  dd^rsgyblion.  Carem  ei  gweled  jrn 
argraffediff,  "  er  lles  i'r  llu,**  yn  enwedig  pen- 
od  y  Corfanau,  fel  y  clywid  yn  Ohio  a  Wis- 
consin  nodiadau  dymddysg  Mr.  Jones. 

Am  6,  gweddiodd  D.  B.  Griffiths,  ProYÌ- 
dence.  Canwyd  rhjrw  saith  o  donau  yn  odid- 
og  yn  y  cyfarfod  hwn,  ac  yn  eu  plith  •*  Vüal 
sỳarh  of  heavenlvjlame*'  &c.  Siaradwyr  yn  y 
cyfarfod  hwn  oeddynt,  y  Llywydd,  B.  Hughes, 
Hyde  Park  ;  Thomas  S.  Evans  a  J.  P.  Harris, 
Providence.  Gwnaeth  y  brawd  Evans  yn 
rhagorol.  Testyn  rhoddedig  oedd  gan  Mr. 
Harris,  sef,  "  Pa  un  ai  11  es  ai  niwed  i  ganiad- 
aeth  y  cysegr  y  mae  canu  cystadleuol  ac  eis- 
teddfodol  wedi  ei  wneyd,  ac  yn  ei  wneyd  ?*' 
Talodd  yr  areithiwr  warogaeth  deilwng  i*r 
Eisteddfod — y  gellid  gwneyd  cam-ddefnydd 
o*r  hen  sefydliad ;  ond  dangosodd  yn  ddiam- 
wys  fod  y  drefn  bresenol  sydd  gan  aelodau  eg- 
Iwysig  a  blaenoriaid  y  gân  yn  ddiraddiad  ar 
grefydd  Mab  Duw,  ar  y  moddion  eglwysig,  ac 
ar  ddydd  yr  Arglwydd.  Hyderwn  iddo  argy- 
hoeddi  yr  euog,  ac  y  cymer  diwygiad  le;  hef- 
yd,  y  bydd  mwy  o  gyd-ymdrech  cyffredinol  yn 
yr  eglwysi  i  gynal  mawl  addoliadol  yn  ein  cyf- 
arfodydd.  Darllenwyd  yr  emynau,  &c.,  gan 
J.  P.  Harris.  Fcl  hyn  treuüwyd  Calan  1882 
yn  ddyddorol  iawn,  gyda  boddlonrwydd  cyff 
redinol ;  a*r  iaith  gyffredinol  oedd,  •*  Melus, 
moes  eto.  Gohebydd,  Hyde  Park. 


YOUNGSTOWN,    OhiO. 

lonawr  2,  1882,  cynaliwyd  cjrfarfod  cr  an- 
rhegu  plant  Ysgol  Sabbothol  y  Bedyddwyr 
Neillduol  yn  y  ddinas  hon.  Y  rhai  a  flaenor- 
eni  oedd  yr  Arolygydd,  Thomas  Jones,  Proff. 
J.  PhiIIips,  John  M.  Evans,  a  John  Davies  yn 
gadeirydd.  Cafwyd  araeth  fer,  bwrpasol, 
er  dangos  dyben  a  natur  y  cyfarfod.  Yn  nes- 
af,  cân  gan  y  côr,  yna  aed  yn  mlaen  gyda  yr 
adroddiadau.  Heb  nodi  y  damau,  gan  fach  a 
mawr,  a  chanu  yn  gymysgedig  &'r  adroddiad- 
an,  gallwn  ddweyd  i  ni  gael  nn  oV  cyrddau 
mwyaf  buddiol  a  dyddorol  a  gafwyd  yma  er's 


blynyddau,  a'r  capel  wedi  ei  orlenwi  gan  blant 
a  phobl;  ac  yr  oedd  y  darnau  a  adroddwyd  jrn 
dda  oll,  ac  o  natur  foesol ;  felly  cafwyd  cyfar- 
fod  hynod  fuddiol,  a  phawb  wrth  eu  bodd. 
Ood  nid  dyna  yr  oll  mewn  <ivs^wylia(i  ;  felly 
ar  ol  gorphen  yr  adioddiadau  aV  canu,  yr  oedd 
yn  rhaid  tynu  y  ffrwythau  toreithiog  ac  addfed, 
llawn  melusder,  oedd  ar  y  pren  tlws,  addum- 
iadol,  oedd  fn  j  fan,  sef  JVew  Year*s  íree^  yr 
hwn  oedd  jn  llawn  o  ffrwythau  amrywiol,  nes 
oedd  ar  dori.  Ond  nid  ^ren  y  bywyd  oedd, 
yi  hwn  sydd  yn  rhoddi  eî  ffrwyih  bob  mis — 
dim  ond  unwaith  yn  y  flwyddyn— a'm  dymun- 
iad  yw,  i  bawb,  yn  fach  a  mawr,droi  eu  gwyn- 
ebau  at  y  pren  sydd  yn  rhoi  ei  ff  wyth  bob  mis, 
a  phob  dydd,  os  mynwch,  a'i  ddail  yn  iachftu 
y  cenedloedd.  Yna  rhanwyd  y  ffrwythau 
rhwng  y  rhai  bychain,  a  rhyfedd  fel  yr  oeddjrnt 
yn  cael  en  boddloni,  gan  eu  bod  mor  felus  i'r 
genau  ;  a  thebyg,  gan  en  bod  wedi  en  bodd- 
loni  mor  dda  yn  hwn,  y  byddant  yn  awyddns 
am  gael  nn  eto  yn  fnan.  1  na,  ar  ol  anrhegu 
y  plant,  dywem  lais  y  cadeirydd  fn  galw, 
"  Mr.  Probert  and  Mrs.  Probert,  come  on 
here,"  er  ein  mawr  syndod.  Yna,  ar  ol  î  ni 
fyned  Vt  ýlaiform,  gwelem  foneddiges,  chwaer 
anwyl  o'r  eglwys,  yo  rhoi  het  o'r  goreuon  ar 
fy  mhen,  a  sàawì,  neu  fantell  Elias,  ar  gefn  fÿ 
anwyl  wraig,  ac  amryw  bethau  eraill  yn  ein 
dwylaw,  yn  nghyd  tíýAoeJieí  book^  yn  cynwys 
I6.75  o  arian — yr  oll  yn  werth  oddeutu  I30 — 
ac  yn  dweyd,  '*  Nid  yw  ond  bach,  ond  weie  fi 
yn  eu  cyflwyno  i  chwi  eich  dau,  am  am  eich 
gwasanaeth  dros  y  gynulleidfa  hon*" 

Yr  oedd  eu  caredigrwydd  yn  annysgwyliad- 
wy,  ac  yn  anwybodus  i  ni  Y  mae  gweithred 
yn  Ilefaru  yn  uwch  na  geîriau.  Pan  y  metha 
pob  peth  doddi  y  galon,  medr  caredigrwydd 
wneyd.  Nis  gallem  ninau  ddiolch  y  pryd 
hwnw,  gan  deimlad  cynes  a  Ilaith,ond  gwnawn 
hyny  drwy  gyfrwng  y  Wawr.  Diolch  yn  fawr 
i  chwi,  frodyr  a  chwiorydd  fu  yn  Ilafurío,  ac  i 
bawb  a'ch  cynorthwyodd  er  chwyddo  yr  an- 
rhegion  i  fyny,  heb  enwi  neb.  Llwyddiant 
a'ch  dilyno  trwy  y  flwyddyn,  ac  hyd  derfyn 
eich  oes.     Ydym,  yr  eiddoch  hyd  byth, 

David  ac  Ellen  Probsrt. 


Hyde  Park,    Pa. 

Mae  y  gweinidog  newydd,  y  Parch.  John 
W.  WiIIiams,  yn  llwyddianus  iawn  yma. 
Pregethodd  drí  Sabboth  yma  (y  flwyddyn 
hon).  Nis  gallodd  fod  yma  y  Sabboth  diw- 
eddaf,  o  herwydd  fod  ei  briod  yn  glaf  iawn  yn 
Philadelpbia.  Yno  mae  ei  deulu  eto.  Ni 
welwyd  capel  Hyde  Park  eríoed  yn  liawnach 
ar  y  Sabbothau  nag  yn  bresenol.  Hefyd  mae 
y  ^cyfarfodydd  wythnosol  yn  hynod  Juosog. 
Mae  18  wedi  dychwelyd  yn  barod  at  Gríst. 
Snl  yr  8red,  cafodd  Ilythyrau  cymeiadwyol 
Mr.  Williams  eu  darllen — saith  o  nifer — un 
gan  yr  eglwys  o'r  Drefnewydd,  un  gan  y  Gy- 
manfa  y  perthyna  yr  eglwys  hono  iddi,  nn  gan 
Iywyddion  Coleg    Hwlffordd,    Pontypool,    a 


Digitized 


byGoogle 


354 


Hanesion    CartrefoL 


[Chwefror, 


Llangollen;  un  gan  Gymanfa  Morganwf;,  a'r 
llall  gan  Gadeirydd  Undeb  Bedyddwyr  Pryd- 
ain  Fawr  a*r  Iwerddon.  Y  Sul  diweddaf  y 
bu  priod  B.  Huuhes,  Ysw.,  gyntaf  yn  y  cwrdd. 
Ymddengys  yn  ildynes  foneddigaidd  a  charu- 
aidd  iawn.  Dywedir  ei  bod  hefyd  yn  gref- 
yddol»  ac  yn  Fedyddwraig  oV  iawn  ryw. 

D.  Z.  Davies. 


Capel  New  York. 

Yr  ydym  ni,  Owen  F.  Parrv,  John  R.  Ellis, 
a  Hugh  T.  Juncs,  (mae  lÌM^h  T.  Jones  wedi 
marw),  wedi  cael  ein  hethol  yn  bwylJgor  gan 
Gymanfa  Gymreig  Talaelh  Éfrog  Newydd,  i 
chwilio  i  fewn  i  achosiun  capeli  ac  eiddo  cy- 
âelyb  ag  sydd  mewn  perygl  o  gael  ei  goIU  gan 
yr  Enwad,  o  fewn  cylch  ein  Cymanfa.  Gal- 
wyd  ein  sylw  gan  olygydd  y  Wawr  ut  nodyn 
a  anfonwy4  iddo,  yr  hwn  a  gyhoeddwyd  yn  y 
Wawr.  am  lonawr,  1882,  oddiwrth  un  Mr. 
Isaac  Williams,  un  o  ymddiriedolwyr  capel  y 
Bedyddwyr  Cymreig  yn  ninas  New  York,  yn 
rhoi  ar  ddeall  fod  y  capel  a*r  eiddo  sydd  yn 
dal  cysylltiad  ag  ef  mewn  perygl  o  fyned  yn 
eiddo  personol,  os  na  ellir  gwneyd  rhywbeth,  a 
hyny  ar  fyrder,  er  ei  waredu. 

Yr  ydym  ni  fel  pwyllgor  ac  eglwysi  yr  Un- 
deb  yn  teimlo  i'r  byw  wrth  feddwl  am  y  fath 
beth,  ac  yn  awyddus  fel  pwyllgor  i  gydweith- 
redu  &'r  ymddiriedolwr,  Mr.  Isaac  WiUiams, 
ac  eraill,  os  oes  rhywbeth  a  allwn  wneyd  er 
gwaredu  yr  eiddo  a*i  osod  mewn  sefyllfa  i  fod 
3rn  perthyn  i'r  enwad  Bedyddiedig,  tra  y  bo 
dwfr  yn  rhedeg.  Gobeithiwn  y  gwelir  eglwys 
Gymreig  lewyrchos  yn  addoli  Duw  ein  tadau 
o'i  fewn  eto.  Os  golygwch  fod  modd,  trwy 
ein  cydweithrediad  ni  a  chwithau,  ac  eraill  o'r 
ymddiriedolwyr  yna,  i  waredu  y  capel,  a  wel- 
wch  chwi,  Mr.  Williams,  jrn  dda  roddi  state- 
ment  mor  agos  ag  y  gellwch  o'r  sefyllfa  y  mae 
y  capel  a*r  eiddo  cysylltiedig,  ynddo,  naiU  ai 
trwy  gyfrwng  y  Wawr,  neu  trwy  ohebu  &  ni 
fel  pwyllgor  y  Gymanfa.  Gan  nad  ydyw  y 
Wawr  yn  dod  allan  ond  nnwaith  yn  y  mis, 
dichon  mai  gohebn  ft  ni  fel  pwyllgor,  a  fyddai 
oreu.  OwEN  F.  Parry,  Gweinidog, 

JouN  R.  Ellis, 

Pwyllgor  Cymanfa  New  York. 

Remsen  P.  O.,  N.  Y.,  lon.  15,  1882. 


Sefydliad  Cymreig  Olay  Co.,  Iowa. 

Mae  y  sefydliad  uchod  yn  myned  ar  ei  gyn 
ydd  yn  gyflym.  Ni  fu  pethau  yn  ymddangos 
mor  flfafriol  yno  erioed  o'r  blaen.  Un  prawf 
arbenig  o  hyn  ydyw  fod  ffordd  haiarn  yn  cael 
ei  gwneuthur  trwy  gyrion  y  sefydliad  gan 
gwmni  cryf  y  Chicago  and  Northwestern  Rail- 
way.  Gwna  y  ffordd  hon  gyfnewidiad  dir- 
fawT  yn  nghyfleusderau  y  lle.  Mae  y  tiroedd 
yn  freision,  a'r  boblogaeth  yn  cynyddu  yn  bar- 
haus.  Nid  hir  y  rhaid  i  lawd  cynydd  symud 
yn  mlaen  ar  y  raddfa  bresenol  cyn  y  byddo*r 
cymydogaethau  hyn  yn  Ilawn,  a*r  tiroedd  oli 


wedi  eu  prynu,  ac  o  dan  driniaetfa.  Nid  yw 
yr  ardal  heb  ei  manteision  crefyddol.  Y  mae 
dwy  eglwys  Gymreig  yn  yr  ardal,  un  gyda  y 
Methodistiaid,  a'r  Ilall  gyda  y  Bedyddwyr.  Ý 
Bedyddwyr  sydd  yn  cario  y  dydd,  ac  yn  fwy 
felly  o  hyd.  Y  Parch  J.  W.  Jones,  y  gwein- 
idog,  sydd  bregethwr  da,  yn  wr  doeth,  cared- 
ig.  tyner  galon  neillduol.  Teimla  ei  fod  yn 
myned  yn  mlaen  mewn  blynyddau,  ac  yn 
teimlo  fel  rhoddi  y  weinidogaeth  i  fyny.  Mae 
yr  eglwys  dan  ei  ofal  yn  ilewyrchus,  ac  mewn 
teimìadau  crefyddol  da,  yn  fwy  felly  na*r  cy- 
ffredin  o  lawer.  Peth  mawr  mewn  eglwys 
ydyw  cael  brodyr  call,  hunan  ymwadol  i  laen 
ori  Yn  wir,  heb  hyn,  anhawdd  cael  nemawr 
drefn  ar  bethau ;  ac  mae  yn  yr  eglwys  hon  am- 
ryw  o  frodyr  da  felly,  a  Iles  yr  achos  a  Ilwydd- 
iant  egwyddorion  yr  Enwad  yn  agos  at  eu  cal- 
on.  Dymunol  i  ni  yn  ddiweddar  oedd  cael 
bod  yn  eu  plith  am  bythefnos.  Yr  un  peth 
a^nymunol  oedd  fod  yr  hin  dìpyn  yn  oer  gan 
anadl  fìniog  Rhagfyr.  Yr  ydym  o  dan  rwym- 
au  neillduol  i'r  brodyr  anwyi  Thomas  EvanSy 
Thomas  W.  Morris,  a*r  Parch.  J.  W.  Jones, 
a'u  teuluoedd;  ac  yn  wir  croesawyd  nî  yn 
garedig  gan  y  frawdoliaeth,  a  theuluoedd  yr 
ardal  yn  gyffredinol.  Da  fuasai  genym  allu 
treuiio  ychwaneg  o  amser  yn  y  lle.  Methas- 
om  a  chael  cgwyl  i  alw  yn  nghartref  fy  faoff 
gyfaill  WiIIiam  C.  Cymhellwyd  fi  i  ddod 
yno  y  tro  nesaf,  yn  yr  haf  melyn,  er  cael  trem 
ar  y  wlad  yn  ei  gogoniant.  G. 


Dawn,  Mo. 

CyfatfodAdroddiadolyr  Ysgol  Sabboih- 
oly  a  gynaliwyd  ddydd  Llun,  Rhag/yr 
26,  1881. 

Mae  Ysgol  Sabbothol  dda  yma,  ond  fel  pob 
man  arall,  yr  ydym  jrn  gadael  lle  i  welía  a 
hyd,  &c. 

Am  I  o'r  gloch  prydnawn  dydd  Llnn,  Rhag. 
26ain,  yr  oedd  ein  haddoldy  prydferth  wedi 
ei  orlenwi  o  Gymry  a  Saeson.  Cymerwyd  y 
gadair  gan  y  gweinidog,  R  M.  Richardson,  yr 
hwn  yn  hollol  ddiseremoni  a  alwodd  ar  y  cftr 
i  ganu,  dan  arweiniad  y  brawd  Isaac  T.  Jones, 
yr  hyn  a  wnaethant  yn  gymeradwy,  drwy  gann 
**  O  Dduw,  rho  im*  dy  hedd,"  &c  Yna  off- 
rymwyd  gweddi  bwrpasol  iawn  gan  yr  hen 
frawd  parchus  a  da,  John  Williams  (y  gof); 
wedi  hyn  cawsom  adrotìdiad  da,  **  The  Chríst- 
mas  Hymn,"  gan  Alice  WiUiams  ;  **Be  care- 
ful  what  you  say,"  gan  Ruth  Jones,  yn  hynod 
dderbyniol ;  *'Didn't  think,"  gan  Hannah  Ev- 
ans;  cân  gan  y  côr;  **Heavier  the  Cross,"  gan 
Jane  Williams;  **Genedigaeth  Crist",gan  Mar- 
garet  Ann  Eyans;  ac  **  Mewn  undeb  y  mae 
nerth,"  gan  Sarah  J.  Davies,  yn  feistrolgar  ac 
yn  effeithiol  iawn.  Yna  canodd  y  côr  **  Bea- 
lah  Land  "  Adroddiad  rhagoro!  eto — **  Crìst 
yn  ngardd  Gethsemane,*'  gan  Thomas  Wii- 
liams.  Adrodd  **  Cwymp  ac  adferiad  dyn»" 
mewn  Cymraeg  diledryw  da,  gan  David  Tndor 


Digitized 


byGoogle 


i882.] 


Hanesion  CarifefoL 


355 


Lewis.  Canodd  y  côr  Cftn  yr  Angelion.  Ad- 
roddiad,  "  Yr  Hen  Flwyddyn  a*r  f  Iwyddyn 
Newydd,"  yn  dda  iawn,  gan  Mary  Ann  Jones. 
Y  nesaf  ydoedd  Dadl  Saesoneg,  gan  Lewis  £. 
Dayies  a  Margaret  Jane  Davies,  yn  ardderch- 
og.  TOd,  Sprange,  gan  y  cOr.  Adroddiad  da 
neiUduol — **  Sachaid  o  Bridd,"  —  gan  Alice 
WiUiams.  Yna  cawsom  Comýositíon  on  Girls^ 
gan  David  Jones,  yn  dda  iawn.  The  Morning 
Comet,  gan  Tomroie  E.  Richardson,  yn  dda 
iawn.  Yna  canodd  y  cor,  The  Gteat  Physi- 
cian.  Y  resnf  ydoedd  Dadl,  "Y  Ddinas  Bryd- 
ferth,"  jîan  Mrs  S.  J.  Davies,  Fannie  E  Rich- 
ardson  a  Maggie  James,  yn  ardderchog  iawn. 
Yna  cawsom  adroddiad  o'r  çfed  benod  o  loan, 
wedi  ei  dosbarthu  yn  dda,  gan  nifer  o  blant 
Brush  Creek.  Dadl,  Y  Me^iah,  gan  Marga^ 
ret  Ann  Davies  a  Fannie  E.  Richardson.  Cftn 
gan  y  cor — Y  Nefoedd.  Adgyfodiad  Laza- 
ms,  gan  Jane  WiUiams.  Y  nesaf  ydoedd  ad- 
roddiad,  Christmas  Eve,  gan  Mandie  Green- 
or,  yn  ardderchog.  Canwyd,  Are  you  Washed 
in  the  Bloodì  Yna  traddodwyd  araeth  gan  y 
cadeirydd,  ar  Werthfawredd  yr  Ysgol  Sabboth- 
ol  fel  Cyfrwng  Gwybodaeth  Grefyddol— y 
Pwysigrwydd  o'i  Phleidio  fel  y  Moddion  Eff- 
eithiolaf  i  Ddiogelu  Rhyddid  Crefyddol,  &c. 
Yna  cawsom  Ddadl  Saesonig,  Bi^  and  lÀttle 
ThÌMgs,  gan  Wiiiie  a  Johnnie  Davies,  a  Fan- 
nie  £.  Richardson,  yn  ddoniol  dros  ben  ;  a 
chyda  llaw,  teg  yw  dweyd,  fod  y  bechgyn 
hyn  yn  adroddwyr  penigamp;  maent  ynaiU 
flwyddyn  ar  ol  y  Uall  yn  Uafurio  yn  galed,  a 
thrwy  gymorth  eu  rhieni  yn  Uwyddo  i  ddewis 
daman  dyddorol  iawn.  Llwyddiant  iddynt. 
Adroddiad  Saesoneg  da—  The  Soul,  gan  Miss 
M.  J.  Davies.  Yna  canwyd,  Nothing  btä  the 
Btood  of  yesust  yn  dda  iawn.  Adgofion  am 
fy  Nhad,  gan  Mrs.  Sarah  J.  Davies,  yn  dda 
iawn,  fel  arfer.  Yna  cawsom  ddarlleniad  dy- 
ddorol  gan  y  cadeirydd — Tudur  Aled  a'r  Bysg- 
odwraig.  Yn  wir,  yr  oedd  pob  peth  yn  ddy- 
ddorol  ac  yn  wir  adeiladol. 

Cawsom  dywydd  hafaidd  a  dymunol,  cyn- 
uUiad  lluosog,  adroddiadau  diguro,  a  chanu 
teUwng  o'r  amgylchiad.  Teimlai  pawb  awydd 
am  gael  cyffelyb  gwrdd  yn  fuan  eto.  Wedi 
taln  y  diolchgarwch  arferol  i'r  cadeirydd,  can- 
odä  y  côr  yn  fedrus  yr  hen  dôn,  Huddersfield^ 
*<  Duw  mawr  y  thyfeddodau  maith,"  &c.  Di- 
weddwyd  trwy  weddi,  yna  ymadawodd  pawb 
wedi  eu  llwyr  foddloni. 

Dygwyddodd  tro  anffodus  i'r  hen  frawd 
parchus  Edward  S.  James,  o*r  lle  hwn,  pan 
oedd  ef  a'i  briod,  a  Mrs.  S.  J.  Davies,  yn  dy- 
ckwelyd  mewn  wagen  o  bentref  Dawn,  trwy 
i'r  ceffylau  redcg,  dyrysu  a  gwyUtio.  Dechreu- 
asant  gicio  eu  gilydd,  ac  wrth  hyny  taflodd  un 
o*r  ceffylau  ei  goes  i  tongue  y  wagen,  a  thor- 
wyd  ef  yn  ddau.  Daeth  rhyw  rai  yn  mlaen  i 
gynorthwyo  ;  ond  modd  bynag,  tra  yr  oedd  yr 
hen  frawd  anwyl  James  o'r  tu  ol  i*r  cefiylau  yn 
dadfachn  y  tyn  dresi,  cododd  y  ceflÿl  arall  ei 


droed  a  rhoddodd  gic  dychrynllyd  iddo  ar  as- 
gwrn  ei  gern,  o  dan  y  Uygad  de,  nes  torí  agor- 
iad  ofnadwy  ynddo.  Aeth  un  o'i  ddanedd 
hefyd  i  mewn  i'w  dafod,  gan  ei  rwygo  yn  glir 
i'r  ymyl.  Disgynodd  Mr.  James  fel  marw 
mewn  pwU  o'i  waed  ei  hun.  Cludwyd  ef  i 
swyddfa  Dr.  Wcbb  Ue  y  triniwyd  ei  glwyfau, 
ac  y  gwniwyd  ei  gern  a'i  dafod,  a  bu  yno  dros 
amser  yn  hollol  anymwybodol.  Yn  wir, 
gwaredigaeth  gyfyng  ydoedd ;  ni  welsom  ol- 
wg  waeth  ar  un  dyn  yn  fyw  nag  oedd  arno  ef. 
Ond  da  genym  aUu  hysbysu  ei  fod  yn  gwneyd 
yn  dda,  ac  yn  bendìthio  Duw  am  y  waredig* 
aeth  ryfedd  a  gafodd  megys  o  safn  marwolaeth. 
Yn  y  cyfyngder,  pan  oedd  Mr.  James  yn 
gorwedd  ar  y  ddaear  ya  ei  waed,  a'i  briod 
serchog  mewn  gofîd  na  wyddat  beth  i'w  wneyd, 
gwelai  er  ei  mawr  lawenydd  gymydog  C^rm- 
reig  yn  dyfod  yn  ei  wagen  i'w  cyfeiriad,yr  hyn 
a  lanwodd  ei  chalon  yn  nghanol  ei  holl  alar  â 
Uawenydd.  Ond  Ow,  ow  I  offeiríad  neu  Lef- 
iad  creluawn  a  dideimlad  ydoedd.  Wedi  dy- 
fod  i'r  fan,  a  gweled  y  Cymrawd  yn  ei  waed,  a 
than  ei  ddyfnion  glwyfau,  gomeddodd  y  gy- 
mwynas  fach  o'i  gludo  i'w  gartref,  dan  yr  es- 
gus  wael  nad  oedd  ganddo  amser. 

GWXNFFKWD. 


PRIODWYD-- 

lon.  7,  1882,  yn  Parsons,  Pa.,  gan  y  Parch. 
W.  D.  Thomas,  Mr.  Isaac  Evans  a  Miss  Mar- 
garetta  A.  John  ;  y  ddau  oV  Ue  uchod. 

Cyflawnwyd  y  priodasau  canlynol  yn  ystod 
y  flwyddyn  a  basiodd,  gan  y  Farch.  D.  Pro- 
bert  : 

lonawr  8,  1881,  Mr.  John  E.  Allen  a  Mrs. 
Hannah  Evans ;  y  ddau  o  Yonngstown. 

Mawrth  28,  1881,  Mr.  WUIiam  Rees  a  Miss 
Mary  H.  Perkins ;  y  ddau  o  Weathersfield. 

Ebríll  16,  1881,  Mr.  David  Davie8  a  Miss 
Catheríne  Thomas ;  y  ddau  o  Youngstown. 

Gorph.  22,  1881,  Mr.  David  P.  Jones  a  Misa 
EHzabeth  Thomas ;  y  ddau  o  Church  HiII. 

Gorph.  16,  1881,  Mr.  John  Jones  a  Miss 
Martha  Hitchings;  o  Youngstown. 

Hydref  22,  1881,  Mr.  John  P.  Delainy  a 
Miss  Annie  Eynon  ;  y  ddan  o  Youngstown. 

Tachwedd  9,  1881,  Mr.  Richard  Morgan  a 
Miss  Yiola  James ;  y  ddau  o  Youngtown. 

Rhagfyr  3,  1881,  Mr.  Joseph  Brown  a  Misa 
Mary  E.  Moss,  o  Girard. 

Rhag,  24,  1881,  Mr.  David  Jenkins  a  Miss 
Ruth  Evans,  o  Youngstown. 

Rhag.  30,  1881,  Mr.  Alfred  Ludt  a  Miss 
Mary  Martha  Prichard ;  y  ddau  o  Youngs- 
town. 


Digitized 


byGoogle 


35^ 


Llythyr  o  Gymru. 


fChwefror, 


BU  FARW— 

MR.    JOHN  R.  JENRINS. 

Yn  Minersville,  Pa.,  Rhag.  9,  1881,  o*r  en- 
yniad  ar  yr  ysgyfaint,  bu  farw  Mr.  John  R. 
Tenlcins.  Ganwyd  ef  Mawrth  25,  1824,  yn 
LJanidloes,  Sir  Drefaldwyn,  G  C.  Enwau  ei 
rieni  oedd  Richard  ac  Ann  Jenlcins.  Symud- 
oddi  Sirhowi,  Mynwy,  tua'r  flwyddyn  1840. 
Yn  1845  bedyddiwyd  ef  yn  yr  on  lle  gan  y 
Purch.  Benjamin  Williams,  Tabemacl,  Mer- 
thyr.  Mawrth.  1846,  priododd  a  Miss  Mary 
Aabrey.  Bu  iddynt  wyth  o  blant,  dau  o  ba 
raì  yn  unig  sydd  yn  fy w.  Daeth  i'r  wlad  hon, 
ac  i'r  lle  hwn  yn  Awst,  1854,  ac  yma  y  trcul- 
iodd  weddiU  ei  ddyddiau.  Btt  yn  ddiacon  yn 
yr  eglwys  Fedyddiedig  Gymreig  yma  am  am- 
ryw  flynyddau.  Bu  ei  iechyd  yn  gwaelu  am 
rai  blynjddan,  ond  yr  oedd  ei  waeledd  yn  dy- 
fod  yn  twy  amlwg  yn  barhaus  er  Gorphenaf 
diweddaf.  Dau  ddiwmod  cyn  ei  farwolaeth 
daeth  i'r  ty  o'r  shop,  gan  deimlo  yn  glaf,  a  my- 
ned  yn  salach  a  wnaeth  hyd  awr  ei  ymddatod- 
iad.  Claddwyd  ef  yn  mynwent  y  Bedyddwyr 
Cymreig,  pryd  y  daeth  tyrfa  luoeog  iawn  o'i 
gydgenedl  yn  nghyd,  ac  y  gweinyddwyd  gan 
y  brodyr  R.  Edwards,  Pottsville ;  John  Ev- 
ans,  MinersYÌlIe,  a  D.  S.  Thomas,  St.  Clair. 
JoHN  R.  JONSS. 

Rhaid  i  ni  ohirio  hyd  y  rhifyn  nesaf,  o  her- 
wydd  diflfyg  Ue,  yr  hyn  sydd  genym  i  ddweyd 
yn  ychwaneg  am  y  brawd  rhagorol  John  R. 
Jenkins.  Cydymdeimlwn  yn  ddwys  a'i  weddw 
alarus,  ac  a'r  hen  eglwys  barchus.  Yn  rhifyn 
mis  Mawrth  bwriadwn  roddi  lle  i  sylwadau 
gwerthfawr  gan  y  Parch.  R.  Edwards,  heblaw 
gwneyd  sylwadau  ein  hunain  am  yr  ymadaw- 
edig  frawd.  GoL. 


o  bobl.  Pregethwyd  ar  achlysur  ei  agoríad 
gan  y  Parchn.  Robert  Jones,  Llanllyfni,  J.  J. 
Williams,  Rhyl,  ac  Edward  Parry,  Seion ;  a 
chaed  cyfarfod  bendigedig,  ac  arosodd  an  o'r 
newydd  ar  ol.  Llwyddiant  i'r  anturiacth — 
dyna  ddymuniad  fy  enaid. 

Calfaría,  eto.  Eglwys  fechan  ydyw  hon,  yn 
llawn  gweithgarwch,  ac  y  mac  genym  addol- 
dy  hardd  wedi  ei  adeiladu  ar  y  Fron  Fawr, 
gyferbyn  a'r  Farchnadfa ;  a'r  çfed,  y  lofed, 
a'r  iieg  o  Fedi  diweddaf  ydocdd  dydd  ei  ag- 
oriad ;  a'r  gweinidogion  fu  yn  pregethu  ar  yr 
achlysur  ocddynt,  Dr.  Jones,  Llangollcn,  Ow- 
en  Dayîcs,  Cacrnarfon,  Charles  Dayics^  Lcr- 
pwl,  ac  Aaron  Morgans,  Felin-ganol,  a  chacd 
cyfurfod  bcndigedig.  Credwyf  na  thcimlwyd 
críocd  y  fath  arwyddion  o  bresenoldeb  Daw 
yn  achub  cncidiau  i  fywyd  tragywyddol,  ag  a 
deimlwyd  yn  y  cyfarfod  crybwyllcdig.  Yr 
ydoedd  y  brodyr  yn  eu  hwyliau  gorcu,  a'r 
gwiríoncdd  yn  cael  ei  deimlo  jrn  allu  anorch- 
fygol ;  a  phan  yn  y  gorchwyl  o  ganu  yr  hen 
emyn  bcndigcdig  hwnw, 

"  O  fy  cnaid,  c'od  dy  olwg, 

Gîwcl  yn  amlwg  bcn  y  biyn,"  &c. 

Cangcn  ydyw  pcrth^mol  i  Calfaría;  saifen 
haddoldyyn  ngwadod  Tan-y-grísiao,  mcwn 
Uc  poblogoidd  a  cfayfleus.  Gresyn  na  íyddm 
mwy  o  ddTnion  duwiol  yn  eu  plith.  Hcfÿd 
ein  rhif  olí  yn  Ffestiniog  ydyw  tua  350  o  acl- 
odau.  Mae  ein  heiddo  fel  enwad  yn  FTcstîn- 
iog  yn  werth  £^AZo, 

Gwasanaethed  hyn  y  tro  presenol  Os  byw 
ac  iach  fyddwyf,  cewch  air  eto  oddiwrthyf  yn 
ystod  y  flwyddyn  nesaf.    Yr  eiddoch,  &c., 

ROBfiRT  GRIFFITHS. 


LLYTHYR  O  GYMRU. 

Ffestiniog,  G.  C,  Rhag.  19,  1881. 

Anwyl  Frawd— Yn  gymaint  ag  mai  chwi 
ydoedd  y  cyntaf  fu  yn  pregethu  yn  y  Ue  hwn 
mewn  cysylltiad  ag  achos  y  Bedyddwyr,  cred- 
wyf  mai  nid  annyddorol  genych  fyddai  gair  o 
hanes  yr  achos  yn  ein  plith,  a  gwybod  pa  fodd 
y  mae  y  gwaith  da  yn  myned  rhagddo. 

Dechreuaf  gydag  efjlwys  Scion,  Four-Cross- 
es.  Hon  ydyw  yr  hynaf  oV  holl  eglwysi  yn  y 
lle ;  ac  y  mae  ganddynt  addoldy  hardd  wedi 
ei  adeiladu  mewn  lle  poblog  yn  yr  ardal ;  ac 
y  mae  golwg  lewyrchus  ar  yr  achos,  o  dan 
weinidogaeth  Mr.  Parry,  yr  hwn  sydd  yn  brcg- 
ethwr  galluog  a  derbyniol,  ac  o  gymeriad  di- 
frycheulyd,  yn  weithiwr  difefl  yn  ngwinllan 
ei  Arglwydd.  Trwy  ei  ymdrech  ef  yn  benaf 
y  caed  achos  i'r  Bcdyddwyr  yn  JJan  Ffcstin- 
iog.  Y  Sul  diweddaf  ydoedd  Sul  agoríad  yr 
addoldy  newydd  sydd  genym  yn  y  Ue,  yr  hwn 
a  brynwyd  gan  ein  brodyr  yn  Seion,  am  y  swm 
o  ;f  330.     Mae  ynddo  le  i  gynwys  oëdeutu  300 


EIN  BWRDD  BYCHAN. 


— Mae  Dr.  Cefni  Parry  yn  hynod  Jboblog- 
aidd  a  Uwyddianus  yn  Bevier,  Mo.  Mac  y 
capel  yn  rhy  fychan  i  gjrnwys  y  gwrandawyr, 
ac  am  hyny  helaethir  ef  gyda  brys. 

— Panar  fyned  i'r  wasg,derbyniasom  y  nod- 
yn  canlynol  oddiwrth  Ednyfed:  *'Franklin, 
lon.  30,  '82.  Anwyl  Giraläus'^Danf onBÍ  yr 
Erthygl  ar  *  Blwyddyn  yn  Nghymru '  yn  ddi- 
ffael  yr  wythnos  hon.  Yr  ydym  yn  cynal  cyf- 
arfodydd  bob  nos  er  y  laf  o  lonawr,  ac  y  mae 
yr  Arglwydd  wcdi  ein  bendithio.  Yr  wyf  eis- 
oes  wedi  bedyddio  14,  ac  eraiU  yn  aros  am  yr 
un  fraint.  Ysgrífenaf  bedair  erthygl.  i.  Rhag- 
ymadrodd.  2.  Cymanfaoedd  Cymru.  3.  Cyf- 
arfod  Chwarterol  Morganwg.  4  Yr  Enwad 
yn  Nghymru. 

— Ar  y  25ain  o  lonawr,  djr&modd  y  rhcith- 
wyr  yr  anfad-ddyn  Gitean  yn  euog.  Gobetth* 
iwn  na  chaniateir  ail  brawf  iddo,  yn  ol  y  cais. 
Y  creadnr  ofnadwy,  nid  yw  gymwys  i  gad  an- 
adlu  jm  awyi'  ein  daear  ni. 


Digitized 


byGoogle 


Y   WAWR. 


Cyf.  VI.] 


MAWRTH,  1882. 


[Rhif.  12. 


ESBONIADAD  YSGRYTHYROL 


GAN   Y   PARCH.    H.    O.    ROWLANDS,    M.  A.,    OSHKOSH,   WIS. 


I  astudiwr  dyfal  o'r  Gair  Dwyfol,  y 
mae  esboniad  da  arno  yn  gaífaeliad 
gwerthfawr.  Mae  esboniad  yn  debyg 
i  ífon :  mae  un  dda  yn  gymorth,  ond 
mae  cario  dwsin  yn  faich.  Mewn  am- 
bell  i  lyfrgell,  yn  enwedig  eiddo  preg- 
ethwr,  gwelir  lluaws  o  esboniadau ;  ac 
ymífrostir  ynddynt  fel  pe  baent  yn  gy- 
foeth  duwinyddol  a  meddyliol.  Di- 
bjrna  gwerth  Uyfrau  o'r  nodwedd  uch- 
od  ar  eu  natur,  yn  hytrach  nag  ar  eu 
nifer.  Yn  wir,  mae  rhaî  esboniadau 
yn  t3nvyllu  y  Beibl ;  er  eu  gwaethaf  y 
gellir  cael  meddwí  priodol  y  gair. 
Ychydig  o  esboniadau  pregethol  Oum- 
iletical)  ydynt  yn  help.  Mor  bell  ag 
y  mae  ysbrydolrwydd  (spirituality)  yn 
mjrned,  mae  y  Beibl  yn  íywyá  ac  yn 
gynaliaeth  i  enaid  newynog  /e/y  mae. 
Y  fath  yw  ei  symledd,  eglurder,  a'i 
nerth,  fel  y  gall  yr  hwn  sydd  yn  rhedeg 
ddeall  cyílawnder  o  hono  i  bob  dyben 
ymarferol.  Nid  oes  genyf  un  diolch  i 
esboniad  am  ymgyfryngu  rhyngwyf  a 
symledd  anwyl  y  gair.  Geill  yr  enaid 
a  ddynesa  ato  mewn  ysbryd  gweddi- 
gar  a  gostyngedig  ddeall  mwy  o'i 
feddwl  na'r  hwn  sydd  yn  ddysgedig  ac 
yn  ddeallus,  ac  eto  yn  fydol-ddoethyn. 
"  Yn  ysbrydol  y  bemir''  y  pethau  hyn. 
Am  hyny  nid  wyf  i  wedi  derb)m  ne- 
mawr  les  oddiwrth  esboniadau  ydynt 
yn  pregethu  ac  yn  ymdduiii^ioli  uwch- 
ben  yr  adnod  hon  ac  acw,  ncu  yr  hyn 
a  elwir  yn  hamileiical  yndd^mt.  Mae 
fel  cymeryd  canwyll  i  chwilio  am  haul 


y  canolddydd,  neu  dori  fiynon  yn  ymyl 
tarddellau  bywiol. 

Wedi  hyny,  mae  manylderau  annar- 
fodol  rhai  esboniadau  yn  gŵ^m  cyfiawn 
yn  eu  herbyn.  Ymdebygant  i  ysbryd- 
oliaethwyr  y  bedwaredd  ganrif,  pan  yr 
oedd  pob  gair  a  Uythyren  o'r  Beibl  yn 
cael  eu  Uusgo  i  wneyd  gwasanaeth  na 
fwriadwyd  idd^mt.  Dyma  fai  neilldu- 
ol  yr  esboniadau  Germanaidd.  Yn  ei- 
ddo  Lange  mae  y  nodweddion  uchod 
yn  ei  anafu  ^m  dost.  Mae  lluaws  o 
bethau  gwir  dda  ynddo,  ond  mae  cael 
gafael  ynddynt  fel  chwilio  am  emau  yn 
y  tywod  ;  gwaith  mawr  iawn  ydyw. 
Mae  y  pregethwr  a  bryna  Lange,  yn 
talu  am  bwys  o  afìesrwydd  er  cael  owns 
o  help. 

Mae  henaint  yn  anaf  rhai  esboniad- 
au.  Perthjm  i'r  byd  hwn  mae'r  esbon- 
iad,  a  "  myned  heibio"  yw  nodwedd- 
iad  pob  peth  daearol.  Mae  llawer  o 
bethau  anwyl,  euraidd,  a  bendithfawr 
yn  yr  esboniadau  a  gyhoeddwyd  haner 
can'  mlynedd  yn  ol,  ond  prin  y  maent 
yr  hyn  mae  Uyfrgell  yr  oes  hon  eu  heis- 
iau.  Dylai  yr  ysgrifenydd  esboniadol 
yr  hwn  sydd  yn  proffesu  gwybodaeth  o 
bethau  teymas  nefoedd,  ddwyn  allan 
bethau  newydd  yn  gystal  a  hen.  Mae 
daear  ddarluniaeth  {geography)  ysgryth- 
yrol,  darganfyddiadau  henafiaethol, 
ieitheg,  elfenau  beimiadaeth,  maent  olí 
yn  nghyda  phethau  eraill,  yn  elfenau 
b^rwiol  o  esboniadau  Beiblaidd.  Mae 
yr  haner  can'  mlynedd  diweddaf  wedi 


Digitized 


byGoogle 


358 


EsbofUadau  YsgrythyroL 


[Mawrth, 


gwneyd  cynydd  annhraethol  yn  yr  hoU 
bethau  hyn.  Mae  goleuni  newydd 
wedi  dyfod  ar  lawer  o  gyfeirìadau  han- 
esiol  a  Ueol  yr  ysgrythyrau.  Mae  yr 
iaith  yn  yr  hon  yr  ysgrifenwyd  y  gair, 
(neu  yr  ieithoedd),  wedi  eu  hastudio 
yn  fanylach  nag  erioed ;  ac  mae'r  cyn- 
ydd  hwn  yn  galw  am  esboniadau 
wnant  gydymdeimlo  â*i  ysbryd,  a'i 
ddefnyddio  i  ddealltwriaeth  mwy  trwy- 
adl  o  air  Duw ;  ac  nid  oes  amheuaeth 
na  fydd  esboniadau  yr  oes  bresenol  yn 
cael  eu  troi  heibio  yn  y  blynyddau  dy- 
íodol,  i  roi  Ue  i  rai  gwell  a  galluoc- 
ach. 

I'm  golwg  i  nid  yw'r  esboniadau  a 
gyhoeddir  yn  fynych  y  dyddiau  hyn, 
ac  a  elwir  yn  anenwadoly  yn  werth 
mawr,  o  leiaf  i  Fedyddiwr.  Rhyw  las- 
dwr  gwan  ydynt,  yn  coUi  eu  nerth 
wrth  geisio  cyfaddasu  eu  hunain  i  wa- 
hanol  farnau — camp  na  wnaeth  dyn 
nac  esboniad  erioed  eto  gydag  un  math 
o  Iwyddiant.  Gwell  o  lawer  cael  dyn 
posiHve  yn  wrthwynebydd,  nag  un  yn 
ceisio  cyfaddasu  ei  hun  i  bob  plaid.  Yr 
un  fath  gydag  esboniad  j  dylai  arwaìn 
y  meddwl,  nid  gydag  awdurdod,  ond 
gyda  goleuni  ac  argyhoeddiad. 

Felly  wrth  brynu  esboniad,  credwyf 
y  bydd  yn  fanteisiol  i'r  prynydd  i  of- 
alu  am  osgoi  rhai  o'r  nodweddion 
uchod. 

Mae  esboniadau  hanesyddol  wedi 
profi  i  mi  yn  fwy  o  help  i  ddeall  y 
Beibl,  nag  unrhyw  fath  arall ;  nid  yd- 
yw  y  rhai  hyn  yn  myned  dan  yr  enw 
esboniad,  ond  y  maent  yn  eu  cyílenwi 
yn  rhagoroL  £r  engraiíft,  mae  y 
llyfr  a  elwir,  "  Bywyd  ac  Epistolau 
Paui,*'  gan  Conybeare  a  Howson,  wedi 
profi  i  mi  yn  fwy  o  help  i  ddeall  yr 
epistolau  hyn  na'r  oll  a  ddarllenais 
mewn  esboniadau.  Mae  ''  Hanes  lesu 
Grist,"  neu  ei  "Fywyd,"  gan  awdwr 
fel  Geike,  neu  Farrar,  neu  Lange,  yn 
gymorth  mawr  i  ddeall  yr  Efengylwyr. 
Dyna  weithiau  Dean  Stanley  ar  yr  Eg- 
Iwys  luddewig,  maent  yn  anmhrisiad- 
wy ;  ac  mae  y  llyfrau  uchod  yn  rhad 
iawn  yn  awr. 

Cynorthwyon  rhagorol  hefyd  ydynt 
y  llyfrau  fel  "  Llawlyfr  y  Beibl,"  gan 
Dr.  Angus,   a'i  gydymaith   gwir  deil- 


wng  gan  Dr.  H.  Jones,  Llaagollen  ; 
hefyd,  "  The  Landandthe  Boohy''  gan 
Dr.  Thompson.  Da  lawn  yw  Homé*s 
Introductíon,  ond  ei  fod  yn  faith. 

0*r  esboniadau  beimiadol,  mae  Al- 
ford  yn  sefyll  yn  mlaenaf ;  ond  î  ysgol- 
haig  Groegaidd  yn  unig  y  mae  hwn 
yn  ymarferol.  Mae  drudaniaeth  Ellì- 
cott,  Delitch,  Meyer,  ac  eraiil  o'r  un 
dosbarth,  yn  eu  gwneyd  yn  anhawdd 
i'r  cyíTredin  i  gael  gafael  ynddynt; 
ond  y  maent  yn  hynod  o  dda  ;  oiid  yd- 
ynt  heb  us,  ond  mae  y  gwenith  byw 
ynddynt  hefyd.  Mae  esboniad  Hack- 
ett  ar  yr  Actau  yn  sefyli  yn  uchel  iawn 
yn  America  ac  Ewrop;  mae  yn  fyd- 
adnabyddus,  Mae  y  Baptist  PubUca- 
tion  Society  yn  Philadelphia  yn  gwneyd 
gwasanaeth  gwir  angenrheìdiol  a  thia 
gwerthfawr  i'r  Enwad  ynawr;  y  mae 
wedi  ymgymeryd  â  pharotei  a  chy- 
hoeddi  Esboniad  ar  y  Testament  New- 
ydd,  o  waith  gwahanol  ddysgedigion 
yr  Enwad,  a*r  oll  dan  arolygiaeth  Dr. 
Hovey,  o  Athrofa  Dduwinyddol  New- 
ton.  Mae  un  gyfrol  allan  yn  awr,  ar 
yr  Efengyl  yn  ol  Marc.  Yr  awdwr  yw 
Dr.  W.  N.  CIarke,  o  Canada,  diwedd- 
ar  o  Newton,  un  o  ddynion  ieuainc 
mwyaf  ymddiriedol  a  dysgedig  yr  En- 
wad.  Mae  yn  Ilyfr  wythplyg,  o  350  o 
du  dalenau,  ar  bapyr  da,  o  rwymiad 
llian  cryf.  Ar  y  dechreu  mae  ynddo 
draethawd  maith  a  hynod  o  oleu  a 
beirniadol,  gan  Dr.  Hovey,  ar  ga$wn  y 
Testament  Newydd,  Mae  hyn  yn  llyfr 
ynddo  ei  hun,  heb  son  am  yr  Esbon- 
iad.  Mae  yr  Esboniad  yn  cynwys  Ef- 
engyl  Marc,  yn  nghyfieithiad  lago  ac 
yn  y  cyfieithiad  diweddar.  Mae  syl- 
wadau  Dr.  Clarke  yn  h^mod  ddyddor- 
ol ;  maent  yn  feirniadol,  heb  orfanylu ; 
maent  mor  hanesyddol  íel  ag  i  daflu 
goleuni  Ueol,  ac  amser,  ac  amgylchiad- 
au  arweiniol,  ar  ddygwyddiadau  byw- 
yd  Crist,  fel  ei  croniclir  gan  Marc. 
Fel  esboniad  i'r  dysgedig  a*r  syml,  y 
myfyriwr  a'r  cyífredin,  mae  yn  un  o'r 
rhai  goraf  a  welais;  ac  os  ydyw  yn 
ddangoseg  gywir  o'r  gweddill  o*r 
gwaith,  bydd  yn  esboniad  ar  y  Testa- 
ment  Newydd  ag  y  byddwn  fel  Enwad 
yn  falch  o  hono.  Dylai  ein  brodyr 
edrych  i  mewn  iddo. 


Digitized 


byGoogle 


i883.] 


Bhuyddyn  yn  Nghymru. 


359 


BLWYDDYH  YN  HGHYHRU. 


GAN  Y  PA&CH.  FREDAbYANS,  D.  D.  (BDNYFED). 

Nid  yw  yn  unrhyw  newydd  i  ddar- 
Uenwyr  y  Wawr,  i  mi  dreulìo  blwydd- 
yn  gyfan  yn  Nghymni,  yn  1880— 1881. 
Yr  wyf  wedi  treulio  amryw  flynydd- 
oedd  yno.  Yno  y  treuliais  y  flwyddyn 
gyntaf  o  fy  oes,  a  fy  mam,  yn  Llan- 
dybie,  Slr  Oaerfyrddin,  a  wyr  oreu  am 
hono.  Blwyddjm  ddoniol  oedd  — 
blwyddyn  y  danedd  a'r  ymdrech — 
blwyddyn  gosod  i  lawr  sylfeini — 
blwŷddyn  hjmod  o  bwysig ;  ac  oni  bu- 
asai  hi,  ni  fuasai  i  mi  yr  un  flwyddyn 
arall.  Gwn  lle  treuliais  y  flwydd^m 
g)mtaf,  ond  nis  gwn  pa  le  y  treuliaf  y 
flwyddyn  olaf  o  fy  oes.  Nid  eiddo  gwr 
ei  ffbrdd.  Pe  eiddo  gwr  ei  ffbrdd, 
byddai  yn  anmhosibl  cael  fibrdd  o 
gwbl  ar  bethau.  Yn  Nghymru  y  llef- 
erais  y  gair  cyntaf,  y  traddodais  y 
bregeth  gyntaf,  a  hyny  pan  nad  oedd- 
wn  ond  ychydig  dros  bymtheg  oed. 
Yn  Nghymru  y  cefais  yr  eglwys  gyntaf, 
yn  Nghymru  y  príodais  gyntaf ;  a  phan 
y  meddyliwyf  am  yr  holl  bethau  hyn,  a 
myrdd  a  mwy  o  bethau  yn  ychwanegol, 
nis  gallaf  lai  na  meddwl  yn  uchel  am 
"  Hen  Wlad  fy  Nhadau."  Yn  nghwm- 
ni  golygydd  galluog  a  ffyddlawn  y 
Wawr,  a  brawd  da  arall  yn  y  weinid- 
ogaeth,  croesais  y  môr  am  y  tro  cyntaf, 
yn  nghyda'm  teulu  (bychan  y  pryd 
hwnw),  yn  yr  agerlong  Manhattan,  dan 
lywyddiaeth  Caulben  Price,  Cymro 
glan  gloew,  a  morwr  diledr)n¥.  Yr  yd- 
oedd  hyny  yn  y  flwyddyn  1866. 

Mae  penawd  fy  ysgrif  yn  fy  ngwa- 
hardd  i  ddweyd  dim  am  fy  arosiad  yn 
ngwlad  yr  eithafìon. 

O  herwydd  iechyd,  neu  yn  hytrach 
afiechyd  y  wraig,  yn  y  flwyddyn  1880 
penderfynais  fyned  yn  ol  i  Wyllt 
Walia. 

Mr.  Golygydd,  y  mae  yn  dda  genyf 
am  fy  hen  wlad,  acam  fy  nghydgenedl. 
Pe  yn  mhlith  yr  Amcricaniaid  am  oes 
Methuselah  nid  anghofìwn  fy  ngwlad, 
fy  iaith,  a'ni  cenedl.  O,  na  !  anghof- 
ied  fy  mam  fì  yn  gyntaf ;  ond  yr  wyf 
yn  sicr  na  ddygwydda  hyny  byth,  can- 
ys  rhoddais  ormod  o  drafferth  iddi  pan 


yn  fychan.  Yn  mhlith  y  gwledydd, 
gallaf  edrych  ar  Gjrmru  a  dweyd  heb 
ragrithio,  "  Ti  a  ragoraist  arnynt  oU." 
Nid  oes  yr  un  rith  o  alwad  i  ragrithio 
er  dweyd  yn  dda  am  hen  wlad  y  preg- 
ethwyr,  beirdd,  cantorion  a  chantores- 
au.  Cymru  a  saif.  Bydd  ei  chân  yn 
felus,  ei  phryddest  yn  bur,  ei  hawdl  yn 
nerthol,  a'i  phregeth  yn  iach.  Yr  yd- 
oedd  y  fordaith  yno  yn  yr  Erin,  dan 
lywyddiaeth  y  diweddar  Gadben  An- 
drews,  yn  bob  peth  ond  dymunol. 
Cawsom  wyntoedd  croesion  bob  cam 
o'r  ffbrdd.  Aethom  allan  o  lo  cyn  cyr- 
haedd  Queenstown,  a  chawsom  aros 
3mo  am  ddeg  o  oriau  Rhoddodd  hyn 
gyfleusdra  i  ni  i  ymweled  a  Queens- 
town,  yr  hon  sydd  yn  dref  hardd  iawn 
yn  hafan  Cork.  Dyma  le  pw)rsig  mewn 
ystyr  ymfudol.  Yma  yr  ymg^rrcha  y 
miloedd  o'r  Iwerddon  aflonydd  am  yr 
Amerig.  Llawer  bradwr  diras  sydd 
wedi  prynu  tocyn  yma,  a  llawer  un 
sydd  wedi  profi  ei  hun  yn  felldith  i  gym- 
deithas  a  gwlad,  sydd  wedi  rhoddi  ffar- 
wel  i'r  lle  hwn.  Mae  Queenstown  yn 
enwog  am  ei  masnachdai,  a  hefyd  am 
ei  hadeiladau  Pabyddol  Wedî  gwel- 
ed  y  dref,  a  Pat  a'i  gert  a'i  asyn,  aeth- 
om  yn  ol  i'r  agerlong.  Cyrhaeddasom 
Liverpool  ar  nos  Sul,  pan  )n-  ydoedd  y 
bobl  yn  ymadael  a'r  gwahanol  eglwysi. 
Buasai  yn  dda  genym  fod  yno  mewn 
pryd  i  glywed  un  o  Boanerges  Cymreig 
Lerpwl  yn  traddodi  y  genadwri  fawr. 
Un  o'r  rhai  cyntaf  a  gyfarfyddais  )m 
Lerpwl  oedd  y  Parch.  L.  W.  Lewis, 
gweinidog  dirodres,  gweithgar,  ffydd- 
lon  a  galluog  St.  Paul's  Square.  Mae 
Mr.  Lewis  yn  un  o  ferhgyn  goreu  y 
weinidogaeth  Gymreig.  Wedi  ychyd- 
ig  o  ymdroi  yn  Lerpwl  cychwynais  am 
Maesteg,  D.  C. 

Lle  hynod  ar  lawer  ystyr  yw  Maes- 
teg.  Ymddengys  yn  allanol  yn  bob 
peth  ond  mafs  teg,  Mae  gweithfeydd 
glo  a  haiarn  y  Ue  wedi  cyfnewid  gwyn- 
eb  y  ddaeàr,  nes  yr  ymddengys  yn 
hollol  amddifad  o  ogoniant  paradwys- 
aidd.  Cul  yw  y  dyffryn,  bychan  )n¥  y 
nant,  a  moel  yw  y  mynyddoedd.  Nid 
yw  y  gweithiau  wedi  cael  Uawer  o 
chwareu  teg ;  ond  yn  ddios  y  mae  yma 
ddyfodol  ardderchog  i'r  Ue  hwn 


Digitized 


byGoogle 


360 


Blwyddyn  yn  Nghymru. 


[Mawrth^ 


Enw  y  plwyf  yw  Llangynyd,  ac  yn 
Eglwys  y  Plwyf  y  clacjdwyd  y  "  Ferch 
o  Gefnydfa."  Yn  mynwent  y  Llan 
y  gorphwys  llwch  Wil  Hopkin,  ei  hen 
gariad.  Yraa  hefyd  y  gorwedd  gwedd- 
illion  marwol  y  Parch.  Samuel  Jones, 
Brynllywarch,  dyn  enwog  yn  ei  ddydd. 
Yr  oedd  yn  un  o'r  rhai  a  drowyd  allan 
o  Eglwys  Loegr  yn  1662.  Bu  ganddo 
ysgol  enwog  iawn  yn  Brynllywarch. 

Os  nad  )rw  Maesteg  yn  un  o'r  lle- 
oedd  tecaf  o  ran  golwg  allanol  jm 
Nghymru,  y  mae  ynddo  bobl  mor  gar- 
edig,  gonest,  diragrìth,  heddychol,  a 
chrefyddol  ag  a  geir  mewn  unrhyw  faes 
yn  Nghymru  neu  yn  America.  Treul- 
iais  flwyddyn  hynod  o  ddedwydd  fel 
gweinidog  Salem.  Mae  hon  yn  un  o'r 
eglwysi  goreu  yn  Nghymru,  ac  y  mae 
iddi  air  da  gan  bawb,  a  chan  y  gwir- 
ionedd  ei  hun.  Mae  sêt  fawr  Salem  yn 
rhagori  ar  yr  un  yn  Ngwalia.  Maent 
yn  hynod  o  hwyliog,  ond  gwyddant  y 
gwahaniaeth  rhwng  swn  a  synwyr,  a 
rhwng  synwyr  a  swn.  Cewch  ambell 
i  frawd  (?)  y  mae  yn  hynod  hwyliog 
gyda  rhai  brodyr  neillduol,  ac  yn  hy- 
nod  ddiflas  gyda  brodyr  eraill.  Yn 
gyffredin  y  mae  hwyl  y  rhai  hyn  yn  eu 
cylla,  ac  y  mae  yn  gas  genyf  feddwl 
am  danynt.  Nid  yw'r  creadur  yma 
i'w  gael  yn  Maesteg.  Mae  yma  un  o'r 
capeli  harddaf  ac  eangaf  yn  Nghymru, 
ac  y  mae  mor  hawdd  siarad  ^mddo  ag 
anadlu.  Ni  bydd  genyf  ond  adgofion 
melusionam  Salem  a'i  phobl. 

Gwyddoch,  Mr.  Golygydd,  ac  an- 
wyl  ddarllenwyr  y  Wawr,  mai  Maesteg 
yw  maes  Uafur  yr  addfwyn  a'r  athry- 
lithgar  Barch.  R.  Hughes.  Treulias- 
om  lawer  o  oriau  gyda'n  gilydd,  a 
chawsom  amryw  gyfeillachau  dyddorol. 
Medda  fy  anwyl  frawd  Hughes  gallin- 
eb  y  sarph,  a  diniweidrwydd  y  golom- 
en.  Aeth  i*r  athrofa  yn  Mhontypool, 
o  Bethania,  Maesteg,  a  daeth  i  Beth- 
ania,  Maesteg,  o  Bontypool,  ac  ä  o 
Bethania,  Maesteg,  i'r  nefoedd.  Mae 
yn  gorphoriad  byw  o  burdeb,  callineb, 
ac  athrylith.  Mae  yn  bur  fel  brawd, 
yn  gall  fel  cyngorwr,  ac  yn  athrylith- 
gar  fel  pregethwr.  Ni  wna  ddim  niw- 
ed  i*r  abwydyn ;  ond  os  creda  rhyw 
walch  hunanol  a  diegwyddor  y  gall  efe 


wneyd  fel  y  gwelo  yn  dda  â  Mr. 
Hughes,  gall  benderfynu  cyn  dechrea, 
mai  achos  hynod  aflwyddianus  fydd  ei 
eiddo.  Mae  ei  lygaid  yn  ei  ben. 
Meddylia  fel  efe  ei  hun,  a  thraddoda 
ei  feddyliau  fel  y  gwna  y  Parch.  R. 
Hughes,  Bethanìa ;  iddo  ef  yn  unig  y 
mae  yn  debyg.  Bydd  melus  fy  myfyr- 
dod  am  dano,  ac  am  ei  deulu  caredig 
a  thalentog  a  diymhongar.  Mae  Beth- 
ania  yn  gapel  eang,  ac  yn  ìlawn  o 
wrandawyr  astud. 

Er  cyrhaedd  Maesteg  gyda'r  trên,  y 
mae'n  rhaid  cyrhaedd  Penybont.  Yma 
y  bu  farw  yr  enwog  a'r  hynod  Oŵen 
Michael.  Mae  darllenwyr  hanes  y 
"  Gweinidog  Tlawd,"  yn  y  Bedydd- 
iwr,  yn  gyfarwydd  ag  ef.  Bu  farw,  a 
chladdwyd  ef,  a*r  oll  mewn  perffaîth 
gydgordiad  â  hynodrwydd  ei  fywyd. 
Yr  oedd  yn  boenus  o  od,  ac  yr  oedd  ei 
hynodrwydd  ar  brydiau  yn  ymy\\x  ar 
anfoesgarwch.  Er  y  cwbl  yr  oedd  yn 
ddyn  galluog  a  chydwybodol.  Cladd- 
wyd  ef  yn  mynwent  Trelales,  yn  agos 
i  Benybont. 

Deallwyf  fod  Mr.  Jones,  gweinidog 
y  Cynulleidfaolwyr  yn  Mhenybont, 
wedi  ymwadu  yn  hollol  â  bedydd  bab- 
anod. 

<•  Y  byd  ddaw'n  well,  bedyddio  wnant." 

Yn  agos  i'r  lle  hwn  y  mae  y  Pyle,  lle 
y  bu  amr^n^  yn  gweinidogaethu,  ond 
yn  mhlith  y  llu  bu  dau  gawr  pwlpud- 
yddol,  sef  Mathetes,  a  Roberts  fawr  o 
Ferthyr ;  a'r  olaf  oedd  y  mwyat  o  ddi- 
gon  fel  siaradwr  ac  fel  areithiwr.  Ni 
fu  Mathetes  erioed  yn  siaradwr  da.  Nl 
wyddai  ond  ychydig  yn  ymarferol  am 
araethyddiaech.  Nid  oedd  ganddo 
lais  da  iawn,  ac  nid  oedd  wedi  haner 
meistroli  hwnw ;  ac  arweiniai  hyn  ef 
ar  rai  adegau  i  siarad  ychydig  yn  wawd- 
us  am  y  ''doniau  peraidd."  Os  nad 
oedd  yn  feistr  ar  ei  lais,  amo  ei  hun  ac 
ar  ei  dymer,  yr  oedd  yn  feistr  ar  ei 
bwnc. 

Nid  oedd  Roberts  fawr  yn  feistr  ar 
ei  bwnc,  cnd  yr  oedd  yn  feistr  ar  y 
gynuUeìdfa.  Truenî  i'r  fath  feistr  gacl 
ei  feistroli  gan  feistriaid  bychain  a  din- 
ystriol.  Er  ei  holl  ddiífygion  y  mae 
gan  y  cynulleidfaoedd  barch  i'w  enw. 


Digitized 


byGoogle 


i882.] 


Eilunaddoìiaeihy  ò*c. 


361 


Pregethais  a  darlithiais  yn  y  Pyle,  ac 
ymddangosai  ysbrydion  y  ddau  fawr 
yma  yn  eglur  iawn  o  fy  mlaen  yn  dra 
mynych. 

Yr  un  mwyaf  poblogaidd  a  fu  yn  y 
Pyle  erioed  yw  Tywysog  Cymru.  Tal- 
odd  ymweliad  ag  Abertawe  Hydref  di- 
weddaf  er  agored  y  docks  newydd,  ac 
ni  welais  yn  fy  m^rw  y  fath  fTyliaid  a 
phobl  y  rhan  isaf  o  Forganwg  mewn 
cysylltiad  ag  ymweliad  un  nad  yw  yn 
deilwng  o'i  deitl.  Tywysog  Cymru, 
yn  wir  !  Galwent  ef  jm  Dywysog  Zu- 
zuland,  a  bydd  yna  fwy  o  gydgordiad 
rhwng  ydyn  a'i  deitl.  Gobeithiwyf 
na  wna  Eisteddfod  y  Cymry  iselhau  ei 
hun  eto  trwy  ofyn  i'w  Fawrhydi  roddi 
benthyg  ei  enw.  Costiodd  ei  ymwel- 
iad  â  Chastell  Margam,  neu  Neuadd 
Margam,  rai  miloedd  o  bunau.  Ni  íu 
yno  ond  ychydig  o  oriau.  Costiodd  ei 
ymweliad  ag  A^rtawe  filoedd  lawer,  a 
gorfii  ar  y  tlodion  dalu  eu  rhan  mewn 
trethi  er  dileu  y  ddyled  a  achoswyd  gan 
y  shaw  3^x  eiephani.  Gwerthai  y  gwa- 
hanol  gapeli  (rai  o  honynt)  eu  iTenestri 
i  ddynionach  gweìgion  awyddus  i  wel- 
«d  yr  elcphani,  a  gwnaethant  y  cwbl  er 
talu  y  ddyled  ar  eu  hanwyl  Seion. 
Beth  ddaw  o  eglwysi  y  cìrcus  f  Os 
mai  dangos  parch  i'r  Frenines  a  wnaeth 
Abertawe,  gan  ddefnyddio  ei  mab  ffcl 
<:yfrwng,  aii  weil  and  good,  Gosodir 
yr  ymweliad  yma  i  lawr  fel  un  o  brif 
ddygwyddiadau  yr  oesau.  Maddeued 
y  darllenydd  i  mi  am  aros  cyhyd  gyd- 
a'r  eiephant, 

Awn  yn  ol  eto  i  Maesteg.  Rhyw 
fan  hynod  o  ganolog  yw  Salem.  Rhyw- 
beth  tua  naw  miUdir  sydd  o'r  lle  hwn 
i'r  Ueoedd  pwysicaf  yn  y  wlad.  Naw  i 
Benybont,  ac  y  mae  yr  cLsybim  yno ; 
naw  i  Gastellnedd,  ac  y  mae  y  Uys  yno; 
naw  i  Gwm  Rhondda,  ac  y  mae  pob- 
peth  yno  Ar  hyn  dywedaf,  "Yn 
iach  hyd  y  tro  nesaf." 

Cyfoeth  Bydol. — Y  mae  baich  o 
ofal  wrth  gasglu  cyfoeth,  baich  o  ofn 
wrth  eu  cadw,  baich  o  brofedigaeth 
wrth  eu  defnyddio,  baich  o  euogrwydd 
wrth  eu  ŵwwddefnyddio,  baich  o  ofid 
wrth  eu  coUi,  a  baich  o  gyfrif  i' w  roddi 
am  danynt. — Mattìew  Henry. 


EILUN-ÂDDOLIAETH 

YN    LLYGRIAD   O  GREFYDD    SYML  GYNT- 
EFIG. 

Syniad  sydd  wedi  arfer  cael  ei  gol- 
eddu  gan  y  mwyafrif  o  ddamcaniaeth- 
wyr  anianyddol  ydyw,  mai  cyflwr  o 
anwareidd-dra  oedd  cyflwr  cyntefìg 
dyn.  Honant,  po  bellaf  yn  ol  y  gellid 
myned,  mwyaf  i  gyd  ydoedd  yr  amlyg- 
iadau  o  farbareiddiwch.  Ond  yn  bre- 
senol  mae  syniadau  gwahanol  yn  de- 
chreu  cael  eu  coleddu  ar  y  mater.  Yn 
ngoleuni  dysgeidiaeth  gwyddoniaeth 
ddiweddar  mae  yr  hen  syniadau  yn 
cael  eu  troi  o*r  neiUdu.  Tn^y  hyn  y 
mae  dysgeidiaeth  y  Beibl  am  ddechreu- 
ad  crefydd  a  moesau  dyn  yn  derbyn 
cadamhad  newydd. 

Mae  y  Beibl  a  gwyddoniaeth  yn  un- 
llais  bron  yn  awr  wrth  briodoli  i  ddyn 
gyflwr  o  symleiddiwch  a  diniweid- 
rwydd.  Mae  eilun-addoliaeth  yn  dwyn 
profìon  eglur  o  lygriad.  Y  mae  ynddo 
linellau  ydynt  yn  pwyntio  yn  ol  at  am- 
ser  gwell — yr  hyn  sydd  yn  cyd-daro 
hefyd  a'r  traddodiad  a  fodola  y'mhlith 
odid  bob  cenedl  henafol,  am  oes  eur- 
aidd  gynt  yn  ei  hanes. 

Mae  y  nodweddau  ofergoelus  a  íTyna 
yn  eu  plith^  yn  ddiamheuol  yn  eiTeith- 
iau  gweithrediad  deddf  dadblygiad 
mewn  cyfeiriad  anmhriodol.  Cam- 
syniad  ydyw  tybied  am  ddeddf  dad- 
blygiad,  mai  mewn  un  cyfeiriad  yn  un- 
ig  y  mae  yn  gweithredu.  Mae  yn  ar- 
wain  fel  y  byddo  y  gwraidd  a'r  cy- 
chwyniad.  Dadblygiad  yd^rw  tyfìant 
hedyn,  ac  yn  ol  fel  y  byddo  natur  )rr 
hedyn,  felly  bydd  y  tyfìant.  Mae  gan 
y  blodau  a'r  ffrwythau  sydd  at  wasan- 
aèth  dyn  eu  hadau,  ac  felly  mae  gan  y 
drain  a'r  mieri.  Mae  gan  y  drwg  ei 
flagur  yn  gystal  a'r  da,  ac  y  mae  dad- 
blygiad  y  naill  a'r  llall  yn  annherfyn- 
ol.  Mae  ysgogiad  yn  amod  pob  bod- 
olaeth,  mewn  pethau  moesol  a  materol. 
Fel  mae  un  rhinwedd  yn  arwain  i'r 
Uall,  felly  mae  un  drwg  yn  arwain  i 
ddrwg  arall.  Efleithir  cyfnewidiadau 
cyson  ar  ddyn  trwy  weithrediadau  y 
mewnol  a'r  allanol  arno.  Mae  cref- 
yddau  y  paganiaid  wedi  bod  am  hir 
dymorau  o  dan  ddylanwad  deddi  rym- 


Digitized 


byGoogle 


302 


EilufMddoliaethy  ò'c. 


fMawrthy 


us  dadblygìad.  Can  belled  ag  y  gellir 
olrhain,  maent  yn  dwyn  profìon  o  ddi- 
rywiad  cyson  a  phrysur. 

Un  o  brif  ymdrechion  cenadon  a 
Uywodraethw^rr  Cristionogol  yn  India, 
wrth  addysgu  y  paganiaid,  ydyw  ceisio 
dangos  iddynt  nad  yw  eu  syniadau  a'u 
harferion  presenol  yn  rhan  o'u  crefydd 
wreiddiol,  ac  mai  llygriad  ydyw  eu 
credoau  a*u  harferion  cretyddol  o'u 
crefydd  gynt  Mae  daliadau  ac  arfer- 
ion  dysgylion  Mahomet,  Buddha,  Con- 
íucius  a  Zoroaster,  yn  dwyn  profìon  o'r 
un  dir^rwiad  cyffredinol.  Yn  mhob 
engraifft  lle  gellir  olrhain  hanes  cref- 
yddau,  canfyddir  eu  bod  yn  dwyn  nod- 
wedd  burach  a  mwy  ysbrydol  fel  y  nes- 
ir  at  eu  dechreuad.  Mae  yr  hyn  sydd 
yn  wir  am  grefyddau  y  cenedloedd  yn 
wìr  i  raddau  helaeth  am  Gristionogaeth 
ei  hunan  ;  ond  gyda  y  gwahaniaeth 
dirfawr  yma,  sef  fod  Crístionogaeth  yn 
meddu  ar  allu  i  ymburo  ac  ymnerthu. 
Mae  ei  rheolau  gwreiddiol  ar  gael,  at 
barai  y  dylid  cyfeirio  jm  ofalus  er 
cymharu  ffydd  ac  arferion  a  hwynt. 
Yr  arwyddair  ddylai  fod,  "  At  y  gair 
ac  at  y  dystiolaeth."  Medda  yr  ef- 
engyl  ar  allu  hunan-adferol,  sef  elfen 
ysbrydol,  ddwyfol  301  ei  natur,  fel  y 
gall  ymloewi.  fel  y  dwfr  anmhuredig 
wrth  redeg  yn  ei  flaen.  Gwyddom  fod 
dir)n¥iad  wedi  dechreu  yn  nyddiau  yr 
apostolion  ;  a  chydnabyddir  hyny  gan 
bob  Enwad  efengylaidd,  er  efallai  y 
gwahaniaethant  am  achos  a  modd  y  di- 
rywiad  a  gymerodd  le  y  pryd  hwnw. 

Mae  y  grefydd  Fahonietanaidd,  y 
ddiweddaf  o'r  crefyddau  mawrion  dynol, 
yn  dangos  nodwedd  ddirywiol.  De- 
chreuodd  lygru  nid  yn  unig  yn  amser 
Mahomet,  ond  yn  ei  g)rmeriad  ef  ei 
hun.  Dywedir  mai  Mahomet  ei  hun 
oedd  y  dysgybl  mwyaf  llygredig  a  fedd- 
ai.  Yn  y  rhan  gyiìtaf  o*i  fywyd  cy- 
hoeddus  yr  oedd  yn  ddyn  cymharol 
dda,  ac  yn  ddysgawdwr  cjmiharol 
fawr.  Pan  ydoedd  yiì  llef  un  yn  llef- 
ain  yn  y  diffaeihwch,  yr  oedd  ei  fywyd 
)m  burach,  a'i  ddysgeidiaeth  yn  fwy 
ysbrydol,  na  phan  ar  ol  hyny  yr  oedd 
y  miliynau  yn  ei  ddilyn. 

Y  mae  yr  un  nodwedd  ddirywiedig 
i'w  gweled  eto  yn   yr  hen  grefyddau . 


Nid  oedd  eu  sylfaenwyr  ond  diwygwyr 
cyfundraethau  crefyddol  oeddynt  wedi 
llygru  yn  fìaenorol.  A'r  diwygiadau  a 
effeithid  a  roddent  ffordd  drachefii  i 
lygríadau  newyddion.  Yr  oedd  y  di- 
wygwyr  yn  cael  eu  cyffroi  gan  eithaf- 
ion  dirywiadau.  Efallai  y  byddai  y 
drwg  yr  achwynid  o'i  blegid  wedi  tori 
allan  mewn  rhyw  gangen  neiUduol  o 
grefydd  y  dydd ;  gan  hyny  byddai  yr 
ymosodiad  ar  y  gangen  neillduol  hono. 
Yr  oedd  un  eithafìon  yn  cynyrchu  eith- 
afìon  arall.  Os  byddai  y  gred  yr  ym- 
osodid  arni  wedi  myned  i  bellder  nod- 
edig,  yr  oedd  pellder  cyferbyniol  yn 
ymddangos  wrth  ei  gwrthwynebu.  Ar 
yr  egwyddor  hon  y  gallwn  roddi  cyfrif 
am  y  cyfeiriad  a  gymerodd  Buddaeth. 
Dechreuodd  Buddaeth  mewn  ymneill- 
duaeth  oddiwrth  Framiniaeth.  Am- 
cana  Buddha  am  ddiwygiad.  Troisai 
Braminiaeth  yx  adeg  hon  yn  fedd  lle  y 
claddesid  credoau  oes  llawer  mwy 
sjrml.  Yr  oedd  llifeiríant  credoau,  scr- 
emoniau,  ac  arferíon  ofergoelus  yn  gor- 
chuddio  pob  symledd.  Ni  welwyd  jn 
y  byd  erioed,  efallai,  ddadblygìad 
camgyfeiriol  wedi  dwyn  cnwd  mwy 
toreithiog  o  ddrain  a  mieri.  Gwaîtb 
Braminiaeth  oedd  cysylltu  breintiau  a 
gorchwylion  arbenig  â  llwythau  neill- 
duol,  y  rhai  a  berthynent  iddynt  hwy, 
ac  i  neb  arall.  Cyfeiriwn  jm  awr  at  yr 
hyn  a  eilw  y  Sais  yn  casies,  Yr  oedd 
hwn  yn  un  o  ddyfeisiadau  gwaethaf 
calon  ddrwg  anghredíniol.  Bramin- 
iaeth  hefyd  mewn  modd  cyffelyb  a 
drawsnewìdiasai  addoliad  i  ffurf  o  ser- 
emoniau  aneirif.  Nìd  oes  amheuaeth 
nad  fel  gwrthd)rstiad  yn  erbyn  drygau 
a  chyfeiliornadau  Braminiaeth  jt  ym- 
ddangosodd  Buddaeth. 

Ond  yr  oedd  y  gyfundrefh  ddiwyg- 
iadol  newydd  eto  yn  meddu  hadau 
dadfeiliad.  Yr  oedd  Buddaeth  yn  cyn- 
wys  gwadiad  o  fodolaeth  unrhyw  dduw, 
a  hefyd  anfarwoldeb  yr  enaid.  Er 
hyny  cymellid  bywyd  rhinweddol,  hun- 
an-)rmwadol,  a  myfyriol.  Felly  cyn- 
wysai  Buddaeth  yr  anghysonderau 
mwyaf,  canys  nid  oedd  adeiladu  bywyd 
duwiol  ar  gredo  o  wadi  *d  o  Dduw  ddim 
yn  amgen  na  cheísio  adeiladu  teml  ar- 
dderchog  ar  sylfaen  o  dywod.     Ond  y 


Digitized 


byGoogle 


i882.] 


Eilunaddoliaeth^  &'c. 


363 


mae'r  rheswm  yn  ymyl.  Yr  oedd  yr 
athrawìaethau  mewn  perthynas  i  fod- 
olaeth  Duw  ac  anfarwoldeb  yr  enaid 
wedi  eu  Uygru  yn  resynus.  Yr  oedd 
cyfeîliornadau  Braminaidd  mor  eith- 
afol  wrthun  fel  y  roae  bron  yn  anhy- 
goel  y  gallasai  neb  gredu  ynddynt  am 
fynyd  awr,  oni  bae  fod  genym  eng- 
reifftiau  lluosog  eraill  o  grwydriadau 
gwylltion  dychymyg  dynol  yn  y  cylch 
crefyddol.  Athrawiaeth  boblogaidd  a 
chredadwy  gyda  y  Braminiaid  oedd 
trawsfudiad  enaid  yn  angau  i  gorph  an- 
ifail.  Credid  hyn  mor  drylwyr  a  diam- 
heuol  fel  na  feiddiai  y  Bramin  duwiol- 
frydig  anadlu  yr  awyr  agored  gan  ofn 
y  buasai  iddo  yn  ddamweiniol  ddis- 
trywio  rhyw  fach-bryfedyn  anweledig 
yn  yr  hwn  y  preswylîai  enaid  un  o*i 
henafìaid.  Yr  oedd  y  fath  syniad  am 
an^rwoldeb  yn  ddigon  i  orlethu  ys- 
bryd  dyn. 

Yn  awr  meddylier  yn  mhellach  am 
erwindeb  y  gyfìindrefn  Framinaidd  yn 
y  pethau  canlynol  :  Meithrinai  yn 
meddyliau  ei  dysgyblion  y  dysgwyliad 
am  berffeithrwydd  cyflawn,  yr  hyn  yw 
cnewullyn  yr  athrawiaeth  o  anforwol- 
deb  yr  enaid.  Y  flbrdd  i  gyrhaedd  an- 
farwoldeb,  yn  ol  dysgeidiaeth  Bramin- 
iaethy  oedd  myned  trwy  foddau  dilynol 
o  fodolaeth.  Yn  ychwanegol  at  y 
beichiau  trymion  o  gaeth  benydiau  yn 
ystod  bywyd,  yr  oedd  yn  rhaid  myned 
trwy  gyfnodau  olynol  o  iodoli  mewn 
anifeiliaid  ar  ol  marw.  Pa  ryfedd  gan 
hyny  os  oedd  rhai  dynion  roeddylgar 
yn  echrydu  yn  rohrescnoldeb  rhagolyg- 
on  roor  annymunol.  Pa  ryfedd  os 
oeddynt  yn  dyrouno  ysgoi  bywyd  o*r 
fath  ?  Tuedd  uniongyrchol  y  fath  ath- 
rawiaeth  ddyeithr  oedd  arwain  dynion 
i  chwilio  am  le  i  ddianc  rhag  yr  ofer- 
goeledd.  Yr  un  esboniad  sydd  i'w 
roddi  am  y  syniadau  a  goleddid  am  y 
Bod  o  Dduw.  Yr  oedd  y  syniadau 
hyny  mor  wrthun  eithafol,  fcl  mai  eu 
tuedd  naturiol  oedd  peri  i  ddynion  gil- 
io  oddiwrthynt.  Yn  y  fan  yroa  y  gwel- 
wn  o  dan  ba  arogylchiadau  y  gwnaeth 
Buddaeth  ei  ymddangosiad.  Nid  oedd 
dim  yn  ddyeithr  yn  y  gwrthdafliad 
hwn.  Mae  pethau  tebyg  yn  cymeryd 
lle  yn  fynych  mewn   bywyd   cyífredin 


ar  raddfa  fechan.  Eto  dalier  sylw,  nid 
oedd  gwadiad  Buddha  o  fodolaeth 
Duw  yn  hollol — mae  yn  dra  thebygol 
nad  oedd  ond  gwadiad  o'r  hyn  a  ddysg- 
ai  Braminiaeth  am  Dduw.  Annuw- 
iaeth  athronyddol  ydoedd,  yn  hytrach 
na  chrefyddol.  Ond  er  nad  oedd  yr 
annuwiaeth  dan  sylw  yn  cynwys  gwad- 
iad  hoUol  o  Dduw,  eto  daeth  yn  fiyn- 
onell  drygau  aneirif.  Parodd  i  eraiU 
gymeryd  caro  pellach  ;  cam-ddeallodd 
y  dysgyblion  feddwl  yr  athraw.  Cre- 
wyd  yn  y  modd  hwn  wagle  yn  raedd- 
yliau  dynion  na  allai  dim  arall  ei  lenwi 
yn  sylweddol.  Rhuthrai  pob  ysbwrial 
i'r  gwagle.  Yn  nghwrs  amser  daeth 
Buddha  ei  hun  i  gael  ei  ystyried  yn 
dduw.  Rhaid  oedd  i  ddyn  gael  per- 
son  i'w  addoli.  Mae  hanesiaeth  yn 
profi  na  fedr  un  grefydd  fyw  yn  hir  ar 
syniadau  yn  unig.  Rhaid  i'r  serch- 
iadau  gael  person.  Mae  yn  rhaid  i 
syniadau  gael  canolbwynt.  Heb  ber- 
son  mae  credoau  yn  gwrthod  yml^mu 
yn  eu  gilydd.  Er  cael  gwrthddrych 
addoliad,  mae  dychymyg  oíergoelus  yn 
troi  at  ddyn — yn  mwyhau  rhagoriaeth- 
au  tybiedig  hwnw,  ac  yn  plygu  o'i 
flaen.  Felly  y  bu  gyda  golwg  ar  Budd- 
ha.  Ond  yr  oedd  hyn  yn  fwy  nag  a 
fwriadasai.  Nid  ymddengys  ei  fod  ef 
yn  amcanu  gosod  ei  hun  i  fyny  fel  duw. 
Nid  oedd  dim  yn  ei  ddysgeidiaeth  yn 
myned  i'r  cyfeiriad  hwnw  yn  íwriadol. 
Modd  bynag  darfu  greu  gwagle  ]m 
meddyliau  dynion  heb  ddarpariaeth 
ddigonol  i'w  Uenwi.  Yr  oedd  ei  fod- 
olaeth  ei  hunan  yn  rhy  fychan  i  lenwi 
y  gwagle  mawr.  Yr  oedd  ei  ddysgybl- 
ion  yn  teirolo  y  diffyg  hwn.  Dysgai 
greddf  iddynt  fod  rhyw  ddiflyg  yn  bod- 
oli ;  am  hyny  arogylchwyd  ei  berson  ä 
phob  math  o  ofergoeledd.  Yr  oedd 
un  ofergoeledd  yn  arwain  i  un  arall. 
O'r  diwedd  daeth  y  dirywiad  mor 
fawr  yn  India  fel  yr  oedd  Braminiaeth 
yn  bygwth  llyncu  Buddaeth  yn  ol. 
Torodd  Buddaeth  allan  oddiwrth  Fra- 
miniaetli  rywbryd  tua'r  chweched  neu 
y  seithfed  ganrif  cyn  Crist.  Gellir  di- 
lyn  Braroiniaeth  yn  ol,  roeddir,  am 
ddwy  fil  o  flynyddau  yn  flaenorol  i 
hyny ;  a  chydnabyddir  fod  y  flaith  hon 
yn  .lodwedd  tra  rhyfedd  yn  hanes  cref- 


Digitized 


byGoogle 


3^4 


Mynediad  y  CtisHon  ír  Nefoedd, 


[Mawrth, 


yddau  y  byd.  Ac  fel  mae  iaiíh  y  gen- 
edl  Ayraidd  wedi  cario  dylanwad  mor 
fawr  ar  ieithoedd  Ewrop,  felly  hefyd 
yn  ddiau  mae  ei  chrefydd  a'i  moesau 
wedi  cario  dylanwad  cyffelyb. 

Wrth  ddilyn  Braminiaeth  i  derfyn- 
gylch  pellaf  hanesyddiaeth,  mae  dysg- 
edigion  yn  dyfod  at  gyfnod  o  syml- 
eiddiwch  crefyddol,  fei  mai  yr  enw  a 
geir  ar  Dduw  ydyw  Tad  Nefoly  {JDyas- 
ýitar),  gair  sydd  wrth  wraidd  yr  enw 
Jupiter  am  Dduw  gan  y  Rhufeiniaid,  a 
ZeuS'Pater  gan  y  Groegiaid.  G. 


MYNEDIAD  Y  CRISTIOH  I'R  NEF- 
OEDD 

GAN  T.   D.  SVANS,    BEVIKR,  MO. 

Ddarllenydd  hoff— A  fiiost  ti  erioed 
yn  ceisio  dychymygu  y  íath  argraffiad- 
au  rhyfeddol  a  gogoneddus  fydd  ar  en- 
aid  y  Cristion  ar  ei  fyntídiad  i*r  Ga- 
naan  nefol  ?  Yr  ydym  yn  cofio  gyda 
hyfrydwch  am  yr  argraffiadau  dyfnion 
a  melus  a  gafodd  gweledigaethau  dae- 
arol  ar  ein  meddyliau.  Wel,  os  yw 
gweledigaethau  natur  a  rhagluniaeth  yn 
gadael  y  fath  argraff  arnom  yn  y  fuch- 
edd  hon,  pa  fodd  y  bydd  hi  ar  y  Crist- 
ion  pan  yn  hwylio  i  mewn  i  borthladd 
y  wlad  nefol?  Mae  yr  hen  lestr  a'i 
dygodd  dros  y  cefhfor  garw  yn  araf 
hwylio  i  mewn  i'r  hafan  ddymunol,  a 
bwria  angor  yn  y  porthladd  nefol. 
Gwel  y  ddinas  sanctaidd  o  flaen  ei  lyg- 
aid ;  y  mae  pelydrau  llachar  Haul  y 
gogoniant  yn  goleuo  ei  holl  heolydd, 
ac  yn  llewyrchu  ar  furiau  y  trigfanau 
nefol.  Y  mae  palasau  euraidd  y  Jeru- 
salem  Newydd  yn  ymgodi  o'i  flaen  yn 
eu  harddwch  digyffelyb;  y  mae  yn 
canfod  heolydd  aur  y  ddinas,  ei  pherl- 
awg  byrth,  y  môr  o  wydr,  afon  y  byw- 
yd,  a  gorsẁldfainc  lor.  Mawlgerdd  yr 
angylaidd  gôr,  yn  gymysgedìg  a  sein- 
iau  hyfryd  y  telynau  aur,  a  ddisgynant 
ar  ei  glustiau.  Erioed  ni  chlywodd  y 
fath  gerddoriaeth  o'r  blaen.  Y  mae 
wedi  clywed  yr  offerynau  mwyaf  ar- 
dderchog  o  waith  celfyddyd,  ac  wedi 
gwrando  "  mil  o  leisiau  melusion"  yn 
dyrchafu  melus  foliant  i  Grewr  y  byd. 


Ond,  pan  yn  gwrando  y  nodau  cyntaf 
yn  anthem  y  gwaredigion,  mae  cerdd- 
oriaeth  buraf  y  ddaear  yn  suddo  i  ebar- 
gofiant  bythol.  Dywedai  loan,  "Mi 
a  glywais  megys  llef  uchel  gan  dyrfe 
fawr  yn  y  nef,  yn  dywedyd,  Aleliwia, 
iachawdwriaeth,  a  gogoniant,  ac  an- 
rhydedd,  a  gallu,  i*r  Arglwydd  ein 
Duw  ni.  Ac  mi  a  glywais  megys  llef 
tyrfa  fawr,  ac  megys  líef  dyfroedd  law- 
er,  ac  megys  llef  taranau  cryfion,  yn 
dywedyd,  Aleliwia,  oblegid  teyrnas- 
odd  )n-  Arglwydd  Dduw  HoUalluog." 
Tra  mae  yr  anthem  nefol  megys  tonau 
enfawr  yn  ymchwyddo,  ac  yn  ymlenwi 
dyffrynoedd  paradwys,  ac  yn  adsain 
dros  fryniau  a  gwastadeddau  anfarwol- 
deb,  y  mae  ei  enaid  yn  cael  ei  lanw 
ä'r  fath  ddedwyddwch  angerddol  na 
theimlwyd  erioed  ond  gan  y  prynedig- 
ol  lu.  Cyfeìllion  a'i  rhagflaenasant  i 
ogoniant  a'i  cyfarfyddant  yno  ;  angel- 
ion  a'i  croesawant  i'r  trigfanau  ded- 
wydd  ;  a'r  rhai  fiiont  yn  ei  gyfarwyddo 
tua'r  nef  a'i  arweiniant  at  yr  Oen.  Y 
mae  yn  gweled  yn  awr,  nid  "  trwy 
ddrych  mewn  dameg,"  ond  **  wyneb 
yn  wyneb."  Y  mae  yn  canfod  ci 
Waredwr  "  megys  ag  y  mae,"  a  bydd 
yn  dragywyddol  debyg  iddo.  Y  mae 
y  gorchudd  wedi  ei  symud,  ac  y  mae 
yn  syllu  gyda  Uawenydd  ar  y  **  Bren- 
in  yn  ei  degwch."  Mae  y  Meistr  y 
bu  yn  ei  wasanaethu  yn  ei  anerch  ä'r 
geiriau  swynol  hyny,  "  Da  was,  da  a 
Syddlawn,"  ac  a  esyd  ar  ei  ben  goron  y 
b^rwyd.  0,  ddedwyddwch  digyffelyb  ! 
O,  lawenydd  annhraethadwy  !  !  Nid 
oes  iaith  nac  ymadrodd  a  fedr  osod  all- 
an  brofiad  a  theimlad  enaid  wedi  ei 
olchi  yn  ngwaed  yr  Oen,  pan  diria 
draw  i  "Ardal  lonyddyraur  delynaa." 
Dychymygaf  weled  yr  Oen  yn  ei  ar- 
wain  allan  i'r  "porfeydd  gwelltog,"  a 
gerllaw  y  "  dyfroedd  tawel."  Mae  yn 
sefyll  ar  lan  yr  afon  risialaidd  sydd  yn 
tarddu  o  dan  orseddfainc  Duw.  Tra  y 
treraia  ar  ei  gwyneb  llyfn,  y  mae  mel- 
us  odlau  seintiau  ac  angelion  yn  ym- 
ddylifo  dros  ei  glanau  i'w  glustiau  ys- 
brydoledig.  Y  mae  yntau,  am  y  waîth 
gyntaf  erioed,  yn  y  fangre  ddedwydd, 
yn  ymuno  gyda'r  wynfydedig  dorf  i 
ganu,  "  Teilwng  yw  yr  Oen  a  laddwyd 


Digitized 


byGoogle 


I882.J 


Bamu. 


3^5 


i  dderbyn  gallu^  a  chyfoeth,  a  doeth- 
ìneb,  a  chademid,  ac  anrhydedd,  a  go- 
gonianty  a  bendith,  i'r  hwn  sydd  yn 
eìstedd  ar  ^rr  orseddfainc,  ac  i'r  Oen,  y 
byddo  y  fendith,  a*r  anrhydedd,  a*r 
gogoniant,  yn  oes  oesoedd." 

Bydd  enyd  fechan  o*r  fath  fwynhad 
anghydmarol  yn  ddigon  i  orbwyso  holl 
ofidiau  a  thraíferthion  daearol.  Nis 
gall  iaith  eî  ddesgrifío,  na  chalon  ei 
àdychỳmygu.  "  Ni  welodd  Uygad,  ac 
ni  chlywodd  clust,  ac  ni  ddaeth  i  gal- 
on  dyn,  y  pethau  a  ddarparodd  Duw 
i'r  rhai  a'i  carant  ef." 

O.  ddedwydd  ddydd  sydd  yn  neshau, 
Hiraetba'r  wyf  am  dy  fwynhau. 


BARHU. 


GAN    Y    DIWEDDAR    BARCH.  JOHN    WILLIAMS, 
RHOS,  AWDWR  YR  **  ORACLAU  BYWIOL." 

[Copiwyd   o'r   Grea^,  1854,  gan  Mr.  Edward 
fi.  Jones,  Yenedocia,  Ohio,  yn  ol  ein  cais.] 

PEN.  I. 


HAWL    DYN   1    FARNU    DROSTO    EI   HUH. 

Yr  ydym  yn  byw  mewn  oes  yn  yr 
hon  yr  ydym  yn  cael  ein  galw  i  roddi 
rheswm  am  bob  peth  a  wnelom.  Ni 
chaniateir  1  ni  wneuthur  dim,  heb  fod 
dan  yr  angenreidrwydd  o  brofì  ein  hawl 
î  wneuthur  hyny.  Ni  chawn  na  phreg- 
ethu,  na  dysgu,  na  bedyddio,  na  dim, 
heb  i'r  cwestiwn  anhyfryd  hwn  gael  ei 
ofyn,  "  Beth  yw  eich  hawl  chwi  i 
wneuthur  felly  ?"  Buasem  yn  tybied, 
er  hyny,  y  cawsem  lonydd  i  ddefnydd- 
io  ein  meddwl  fel  y  mynem  ;  na  buasai 
y  fath  holiad  yn  cael  ei  gyflwyno  i  ni 
am  feiddio  bamu  drosom  ein  hunain, 
ond  camsyniad  mawr  yd^n^  ;  gelwir  ar- 
nom  i  brofi  ein  hawl  i  feddwl,  ac,  ef- 
allai,  cyn  hir,  i  agor  ein  Uygaid  i  wel- 
ed,  i  glywed,  i  gerdded,  a  phob  peth. 
Mae  peth  fel  hyn,  onid  ydyw,  ddarllen- 
ydd,  yn  ddigon  poenus  ?  oblegîd  y  mae 
yn  anmhosibl  gwneuthur  rhai  pethau  q 
herwydd  eu  boá  yn  rhy  hawdd.  Pa 
philosophydd  a  all  byth  brofi  nas  gall 
peth  fod  a  pheidio  bod  ar  yr  un  pryd  ? 
Pwv  fedr  ddangos  trwy  Arbwylleg  a 
Syílogism  fod  cydol  o  beth  jm  fwy  na 


rhan  o  hono  ?  Ac  wrth  ystyried  peth 
mor  haWdd  a  naturiol  yw  i  greadur 
rhesymol  ffurfio  barn,  y  mae  yn  yrsn' 
ddangos  braidd  yn  anmhosibl  profì  eîn 
hawl  i  wneuthur  hyny. 

Yn  awr,  nid  af  ddim  i  son  am  y  dadl- 
euon  yn  nghylch  yr  olyniaeth  Pabaidd^ 
a  rhyw  bethau  felly ;  na,  nid  ydwyf  yn 
meddwl  cyffwrdd  dim  ä  phethau  felly, 
ond  mi  a  ymdrechaf  ddwyn  y  pwnc  o 
fewn  cylch  llai,  mwy  syml,  a  hawdd  ei 
drin,  drwy  edrych  a  oes  dim  modd  ei 
ddwyn  o  dan  ryw  egwyddor  gyffredin- 
ol,  y  sydd  yn  perthyn  i  holl  waith  y 
Goruchaf.  Sylfaen  a  rheswm  pob  braint 
a  hawl  yw,  gallu  a  chymwysder.  Y  mae 
yr  egwyddor  yma  yn  nodweddiadol  o 
hoU  weithredoedd  y  Creawdwr,  ac  yn 
ysgrífenedig,  yn  ddarllenadwy  ysgrif- 
enedig,  arnynt  olL  Rhoddi  gallu  a 
chymwysder  sydd  yr  un  peth  a  rhoddi 
comisiwn.  Nid  yw  Duw  yn  gwneuthur 
dim  heb  ddyben.  Pan  y  mae  yn  rhoi 
galiu,  y  mae  yn  rhoi  gwaith ;  pan  y 
mae  yn  rhoi  cymwysder,  y  mae  yn  rhoi 
swydd.  Yr  un  peth  oedd  rhoíddi  ad- 
enydd  i'r  aderyn  a  gorchymyn  iddo 
ehedeg.  Os  oes  neb  mor  anwybodus 
(nid  wyf  yn  dywedyd  rhyfygus)  ag  y 
gwado  yr  egwyddor  hunan-amlwg  yr 
ydys  wedi  ei  gosod  i  lawr,  nid  oes  iddo 
gymaint  ag  un  i'w  bleidio  o  fewn  y 
greadigaeth — cyduna  phawb  a  phob 
peth  i'w  wrthddywedyd  a'i  gondemnio, 
yn  erbyn  ei  haerîad,  ei  is  ddîsylfaen. 
Y  mae  y  bwyd  sydd  yn  ei  borthi,  y 
dwfr  sydd  yn  tori  ei  syched,  yr  awyr  y 
mae  yn  ei  anadlu,  y  bîodeuyn  sydd  yn 
gwenu  amo,  y  beroriaeth  sydd  yn  di- 
fyru  ei  glust,  yr  haul  sydd  yn  eî  lew- 
yrchu,  y  rheswm  sydd  yn  ei  gyfar- 
wyddo,  oU  ag  un  Uais  yn  gwrthateb, 
Nage. 

«*  Gosod  dall  ar  ben  dysgwylfa, 
Gosod  dwl  i  ddyaga  tyrfa; 
Dodi'r  diddysg  wrtb  y  Ujrw, 
Sydd  ddodiad  dyn,  nid  dodiad  Duw.'* 

Y  mac  y  Bôd  dwyfol  ei  hun,  ynte, 
yn  datgan  drwy  ei  hoU  weithredoedd 
mai  gallu  a  chymwysder  sydd  yn  rhoddi 
hawl.  Pwy  bynag  sydd  yn  meddu 
gallu  i  ymresymu,  y  mae  ganddo  hawl 
i  wneuthur  hyny.  Pwy  b^mag  sydd 
yn  meddu  cymwysder  i  ddysgu,  i  breg- 


Digitized 


byGoogle 


366 


Bamu, 


[Mawrth, 


ethu,  i  weddio,  i  gyngori,  y  mae  gan- 
ddo  hawl  i  wneuthur  hyny.  Yr  un 
roodd  dywedwn,  pwy  bynag  sydd  gan- 
ddo  allu  a  ch)rmwysder  i  famu  drosto 
ei  hun,  y  mae  ganddo  hawl  i  wneuthur 
hyny ;  nid  oes  neb  o  fewn  y  greadig-» 
aeth  4  hawl  ganddo  i  wahardd  iddo 
wneuthur  felly.  Abbenoldeb  cymwys- 
der  gofynol  yn  unig,  gan  hyny,  a  ffurf- 
ia  eithriad  i'r  rheol  gyffredin.  Er  eng- 
raiíTt,  nid  yw  y  rhan  amlaf  o  lawer  oV 
rhai  mwyaf  dysgedig  yn  ngwledydd 
cred  yn  meddu  y  gallu  neu  y  cymwys- 
der  angenrheidiol  i  farnu  drostynt  eu 
hunain  o  berthynas  i  gywirdeb  neu  an- 
nghywirdeb  y  testyn  niewn  hen  lyfrau 
sydd  ganrifoedd  o  oedran. 

Yn  ysjgrifeniadau  hen  lenoríon  Groeg 
a  Rhu£siin,  megys  Homer,  Lucian,  Ci- 
cero,  Yirgil,  Livy,  ac  eraill,  y  raae 
llawer  iawn  o  wahanol  ddarileniadau 
wedi  cael  eu  cynyg  gan  gyhoeddwyr  cu 
gweithiau.  Gyda  golwg  ar  y  mater 
hwn,  y  mae  ffurfìo  barn  bersonol  yn 
beth  sydd  tu  hwnt  i  derfynau  neb, 
oddieithr  rhyw  ychydig,  efallai,  sydd 
yn  awr  yn  fyw.  O  ganlyniad,  ynfyd- 
rwydd  fyddai  i  eraill,  a  gadael  eu  bod 
yn  deall  yr  ieithoedd  hyny  agos  mor 
berffaith  a'r  eiddynt  eu  hunain,  son 
am  eu  hawl  i  ífurfìo  barn  bersonoL  Y 
mae  y  sylw  hwn  hefyd  yr  un  mor  gy- 
mwys  at  lyfrau  yr  Ysgrythyr  Lân.  Yr 
unig  beth  sydd  genym  i*w  wneuthur 
dan  yr  amgylchiadau  hyn  yw,  ymddir- 
ied  i  farn  y  rhai  a  ystyrir  gymwysaf  i 
famu,  heblaw  derbyn  ychydig  gymorth 
mewn  rhai  achosion  oddiwrth  gyson- 
deb  y  cyfryw  ddarlleniadau,  a  phethau 
o'r  fath. 

Y  mae  pob  hawl  yn  rhagarwyddo 
{itnplies)  dyledswydd.  Nid  yw  y  gos- 
odaeth,  y  mae  genyf  hawl  i  famu  dros- 
of  fy  hun,  yn  cyduno  â*r  gosodaeih,  y 
mae  genyf  hawí  i  beidio  bamu  drosof 
fy  hun.  Nis  gall  y  ddwy  gydsefyll. 
Nid  oes  gan  neb  sydd  yn  ei  meddu 
hawl  i'w  throsglwyddo  i  arall,  mwy 
nag  sydd  gan  arall  hawl  i'w  chymeryd 
oddiarno.  Na,  y  mae  hawl  a  rhwym- 
edigaeth  yn  eiriau  cyd-berthynasol, 
megys  tad  a  mam,  brenin  a  deiliaid, 
gorchymyn  ac  ufudd-dod,  fîydd  a  thyst- 
iolaeth,  achos  ac  effaith,  a*r  cyffelyb — 


nis  gall  y  naiU  fod  heb  y  Uall.  Cyn 
gadael  y  roater  hwn,  angenrhaid  yd- 
yw  rhoddi  dau  neu  dri  gochel-iad : 

Yn  y  lle  cyntaf,  nid  yw  ei  bod  yn 
ddyledswydd  amom  farnu  drosom  ein 
hunain  yn  cynwys  o  angenrheidrwydd 
y  dylem  feddwl  yn  wahanol  i  eraill  ar 
bob  peth;  byddai  tybied  fel  hyn  yn 
sarhad  camweddus,  a  bychaniad  an- 
faddeuadwy  ar  alluoedd  a  chyrhaedd- 
iadau  yr  oesoedd  a  aethant  heîbio.  Na, 
nid  yw  bod  unrhyw  farn  yn  hen  yn 
brawf  ei  bod  yn  gamsyniol;  nac,  ar  y 
llaw  arall,  bod  tyb  newydd  yn  sicrhau 
ei  chywirdeb.  Nid  hender  na  newydd- 
der  yw  mesur  gwir  a  gau.  Pe  felly,  nid 
yw  gwirionedd  ond  peth  perthynasol 
ac  anamseiol,  oblegid  fe  fu  yr  hen  un- 
waith  yn  newydd,  ac  fe  ä  y  newydd  yn 
hen,  ac  nid  oes  dÌHi  gwìrionedd  dan 
haul. 

Eilwaith,  pan  ddywedir  fod  dynion 
yn  perchenogi  yr  hawl,  ac  o  dan  rwjrm- 
edigaeth  i  farnu  drostynt  eu  hunain, 
hyny  sydd,  mewn  cyfeiriad  at  ddynion 
eraill  a  ystyrir  yn  gyfartal  â  hwynt,  ac 
wedi  eu  gosod  dan  y  cyffelyb  amgylch- 
iadau.  Nid  oes  neb  mor  wan  a  medd- 
wl  fod  plentyn,  fel  y  cyfryw,  yn  ddeîl- 
iad  o'r  hawl  yma;  na,  nid  yw  yr  hawl 
yn  perthyn  idde  ef,  oblegid  nis  gallai 
fod  yn  un  fraint  iddo,  am  nas  gall  ei 
hyroarfer.  Nid  yw  y  maban,  neu  y 
plentyn,  nes  y  deío  yn  alluog  i  ymarfer 
yr  hawl  yma,  i'w  yst)rried  yn  weithred- 
ydd  rhydd  a  moesoL  Pa  beth  bynag 
a  farno  neu  a  weithredo  efe,  y  rhieni 
mewn  ystyr  sydd  yn  ei  wneuthur,  a 
hwynt-hwy  mewn  ystyr  sydd  gyfrifol 
am  dano.  Pan  mae  dosbarth  o  ddyn- 
ion  yn  ein  dysgu  o  dan  gyfarwyddyd 
ac  arweiniad  digyfrwng  y  Gomchaf,  ac 
wedi  eu  hysbrydoli  ganddo  ef,  y  mae 
yr  amgylchiadau  hyn,  o  angenrheid- 
rwydd,  yn  cau  allan  yr  hawl  yma.  Gel- 
wir  arnom  î  famu,  a  hyny  drosom  ein 
hunain,  y  profìon  o*u  hysbrydolrwydd 
a'u  danfoniad,  yn  gystal  ag  i  bender- 
fynu  beth  y  mae  yr  hyn  a  ddywedant 
yn  ei  gynwys.  Yr  unig  reswm  sydd 
genym  dros  ein  hymddygiad  pan  yn 
meiddio  amheu  yr  hyn  a  ddywed  ein 
hathrawon  crefyddol,  yw  y  ffaith  nad 
ydynt  hwy,  yn  yr  un  ystyr  a'r  apostol- 


Digitized 


byGoogle 


1883.1 


Y  Pader. 


3^7 


ion  a'r  prophwydi,  wedi  eu  hanfon,  eu 
dysgu,  a'u  goleuo  gan  ^rsbrydoliaeth  di- 
gyfrwng.  Y  mynyd  y  caniataom  eu 
bod  yn  anfonedigion  y  nef,  yr  ydym  ar 
unwaith  yn  ymwrthod  â'r  hiawl  i  farnu 
drosom  ein  hunain. 

Penod  II. 

Cyfnfoldeb  Dyn  am  ei  Fanu 

Yn  y  fan  yma  y  mae  yr  egwyddor  jn 

ymgyflwyno  i'n  sylw  mewn  agwedd  ar- 

all.     Yr  ydym  wedi  dangos  fod  gan* 

bob  dyn,  yn  y  rhan  fwyaf  o  amgylch- 

iadau,   hawl  i  ffurfio  barn  bersonol ; 

ond  dylid  bod  yn  ofalus  rhag  cam-arfer 

yr  athrawiaeth  hon,  a  gwneuthur  cam- 

ddefnydd  o'r  egwyddor,   a  hyny  drwy 

dybied  ei  fod  yn  canlyn  oddiwrth  yr 

egwyddor,   fod    gan   bob  dyn   yr  un 

bawl  i  fiaurnu   yn  gamsyniol,   ag  sydd 

ganddo  i  famu  drosto  ei  hun  ;  nad  oes 

^dim  niwed  mewn  cyfeiliomi  o  ran  y 

meddwl,  ac  nad  yd^rm  yn  gyfrifol  am 

hyny.    Y  mae  y  naill  eithafnod  bob 

amser  yn  cenedlu  un  arall  gwrthwyn- 

ebol.     Y  mae  gwneuthur  camddefn- 

ydd  o'r  athrawiaeth  o'r  angenrheid- 

rwydd  o  ddylanwad  dwyfol  er  llwyddo 

yr  efengyl,  wedi  peri  i  rai  wadu  yr  ath- 

rawiaeth  yn  hollol.     Y  mae  gwaith  er- 

aill  yn  gwneuthur  mwy  o  sefydliadau 

neillduol  crefyddol,  a  phríodoli  mwy  o 

rinwedd  ac  effeithiolaeth  iddynt  nag  y 

mae  gair   Duw   yn   ei  ganiatau,  wedi 

peri  i  amryw  fyned  i  eithafnod  arall,  a 

meddwl  nad  oes  dim  gwerth  yndd^mt, 

ac  y  dylid  hyd  yn  nod  eu  rhoddi  heib- 

io  yn  hollol.     Y  mae  rhai  i'w  cael  ag 

sydd  yn  arfer  priodoli  pob  peth  sydd 

yn    cydfjmed   â    llwyddiant   crefydd, 

i  weddi ;    ac    nad  oes  dim  eisiau  na 

phregethu,  na  chyngori,  na  gwylio,  na 

byw  yn  dduwiol ;  ond  gweddio  yw  y 

cwbl  sydd  anfi^enrheidiol :  ac  y  mae  y 

cyfryw,  yn  ddiarwybod  iddynt  eu  hun- 

ain,  efallai,  wedi  rhoi  bodolaeth  i  ei- 

thafnod  arall,  sef  bamu  nad  oes  dim 

mewn  gweddio,  a  hyd  yn  nod  ei  roddi 

heibio  yn  hollol.     Pa  bryd  bynag  y 

byddo  i  ni  wneuthur  bwgan  o  rywbeth, 

fe  rêd  pobl  oddiwrtho  can  belled  ag  y 

gallant.     Felly  y  mae  pethau  yn  bod 

gyda  golwg  ar  yr  athrawiaeth   o  hawl 

pob  dyn  i  farnu  drosto  ei  hun.     Clyw* 


ir  yn  fynych  yn  ein  dyddiau  ni,  hyny 
yyì^  **  yn  yr  oes  oleu  hon,"  beth  nad 
oedd  yr  hen  bobl  yn  yr  amseroedd 
gynt  wedi  meddwl  dim  am  dano ;  a 
phe  buasent,  nid  heb  arswydo  rhagddo 
y  gwnaethent  hyny.  Pan  fyddo  pleid- 
iau  yn  dadleu  ar  ryw  fater  crefyddol, 
a^r  naill  yn  cyhuddo  y  llall  o  gyfeil- 
iomi,  dyna  y  blaid  a  gyhuddir,  efallai, 
yn  ymwybodol,  mwy  na  pheidio,  o 
gyfìawnder  y  cyhuddiad,  yn  dechreu 
gwrthateb,  a  hyny  gyda  yr  hyder  mwy- 
af,  mewn  hunanamddiffynîad,  *'  Onid 
ocs  genyf  fì  ^rr  un  hawl  i  farnu  yn 
wrong2L%  sydd  genych  chwithau  i  famu 
yn  rightf^  Meddwl  y  sawl  a  ddy- 
wed  fel  yna  yw,  "  Y  mae  genyf  fì  yr 
un  hawl  i  ffìirfìo  bam  a  ystyrir  genych 
chwi  yn  gyfeiliomus,  ond  yn  iawn  gen- 
yf  fy  hun,  ag  sydd  genych  chwithau  i 
fìiarfìo  barn  a  ystyrir  genych  chwi  yn 
iawn,  ond  genyf  fì  yn  gyfeiliomus." 
[I  barhaa.] 


Y   PADER. 


Nid  oedd  gan  ddysgyblion  yr  Ar- 
glwydd  lesu  weddi.  Yr  oeddynt  wedi 
gadael  luddewiaeth,  a'u  galw  at  Grist- 
ionogaeth — crefydd  newydd.  Nid  oedd 
eu  hen  weddiau  301  bwrpasol  gan  eu 
hathraw.  Yr  oeddynt  yn  gwybod  fod 
loan  Fedyddiwr  wedi  dysgu  ei  ddysg- 
yblion  i  weddio  (gresyn  na  buasai  y 
weddi  hono  ar  gael),  a  diamheu  fod 
hono  yn  cyfateb  i'w  oruchwyliaeth  ef^ 
Yn  awr,  dyma  lesu  Grist,  fel  athraw 
doeth  a  da,  ar  gais  ei  ddysgyblion  an- 
wyl,  yn  crynhoi  mewn  gweddi  y  peth- 
au  mwyaf  pwysig  yn  nhrefn  iachawdwr- 
iaeth : 

"  Ein  Tad,  yr  bwn  wyt  yn  y  nef- 
oedd."  Gwelwn  yma  berffaith  adnab- 
yddiaeth  Crîst  am  Dduw. 

"  Sancteiddier  dy  Enw."  Yr  oedd 
Duw  yn  sanctaidd — bu  erioed ;  felly 
nid  purdeb  feddylir,  ond  sancteiddia 
dy  Enw,  amlyga  dy  Enw,  neiUdua  dy 
Enw.  Cofìa  dy  gyfamod,  fel  pe  dy- 
wedasai  Crist  wrth  ei  Dad,  Ar  draul 
dy  help  di  yr  wyf  yn  cymeryd  y  gwaith 
mawr  sydd  o'm  blaen  amaf !  Yr  oedd 
ein  Geidwad  a'i  olwg  yn  y  weddi  hon 


Digitized 


byGoogle 


36B 


Ptegeth. 


[Mawrth, 


ar  hyd  ei  fywyd  o  hyny  i'r  groes.  Ac 
O  !  mor  llawn  ydoedd  o  ddyoddefiad- 
au  a  gorthrymderau,  fel  yr  oedd  ei  en- 
aid  loawr  bron  a  chael  ei  lethu ! 

"Bydded  dy  ewyllys  ar  y  ddaear, 
megys  yn  y  nef."  Yma  gwelir  yn  am- 
Iwg  wybodaeth  lesu  Grist  o  ewyllys  ei 
Dad  yn  y  nefoedd,  neu  pan  oeddynt 
gyda  eu  gilydd  yn  y  nefoedd.  Baich 
yr  ewyllys  oedd,  am  i'r  Mab  fod  yn 
awdwr  iachawdwriaeth.  Gwelwn  bar- 
odrwydd  Crist  i  wneyd  ewyllys  ei  Dad 
i'r  llythyren,  ac  yn  dysgu  i*w  ddysg- 
yblion  wneyd  yr  un  modd. 

"Deucd  dy  deyrnas."  Tywysog 
oedd  y  Mab  y  pryd  hwn,  ac  mewn  aw- 
ydd  pryderus  am  fod  yn  Frenin  ar  Sei- 
on ;  ond  nid  oedd  darparíadau  dwyfol 
hyd  yn  nod  i'r  Mab  wisgo  y  goron 
gyfryngol,  heb  yn  gyntaf  ddyoddef  y 
groes !  Yr  oedd  lesu  Orist  yn  deall 
natur  ei  ddyoddefiadau  a'i  angau  pan 
yn  dysgu  i'w  ddysgyblion  weddio, 
"Deled  dy  deymas."  Atebwyd  eu 
gweddi  yn  llawn,  ac  mewn  pryd.  Mae 
y  deyrnas  mewn  grym,  yn  ei  llawn 
nerth,  a  lesu  Grist  yn  Frenin  ysbrydol 
ami ;  ei  deiliaid  yn  ysbrydol,  a*i  chyf- 
reithiau  yr  on  modd.  Sicr  genyf  mai 
cabledd,  o  ddiffyg  ystyriaeth,  ydyw 
gweddio  y  weddi  hon  yn  yr  oes  hon  ; 
mae  hi  yn  eithaf  priodol  i'r  luddewon 
ei  gweddio,  gan  nad  ydynt  yn  credu 
i'r  lesu  ymddangos,  na  theymasiad  y 
Messiah  erioed  gymeryd  lie  Gallant 
hwyddweyd,  **  Deled  dy  deyrnas,"  a 
^'Bydded  dy  ewyllys  ar  y  ddaear/' 
heb  fod  dim  anghysondeb.  Ond  Och 
am  Grìstionogion,  pa  le  mae  eu  cyson- 
deb  hwy  ?  Yr  un  peth  fyddai  iddynt 
weddio  prophwydoliaeth  Daniel  am 
ddyfodiad  y  Messiah  eto,  neu  erfyn  ar 
Dduw  am  agoryd  drws  gobaith  i'r  cen- 
edloedd,  ag  ydyw  dweyd,  **  Deled  dy 
deymas,"  a  heno  er's  canrifoedd  yn  ei 
grym.  Credu  yr  wyf,  pe  dygwyddasid 
i  un  o'r  Apostolion  weddio  y  weddi 
dan  sylw,  y  cawsai  ei  ddiarddel  o'r  ap- 
ostolaeth  fel  anghredadyn  yn  y  fan. 
Gan  hyny,  nid  ydyw  y  Pader  mewn  un 
modd  yn  gynlíun  o  weddi  i  ni.  Yr 
oedd  yn  gynllun  byr,  cynwysfawr  i'r 
dysgyblion  i  erfyn  ar  Dduw  nerthu  eu 
Hathraw  o  hyny  i'r  groes;  a  diolch 


byth  fod  lesu  Grist  wedi  cael  ei  nerthu 
yn  yr  hyn  a  ofynodd.  Ac  os  rhaid  i 
dadau  crefyddol  ddysgu  gweddi  i'w 
plant,  gofalant  fod  enw  lesu  ynddi. 
Mae  gweddi  yr  Arglwydd  yn  y  Testa- 
ment  Newydd  yn  un  o'r  rhelyw  [reüc) 
mwyaf  sydd  yn  perthyn  i  drefii  y  cadw. 
Remsen^  N.  K       Evan  Roberts. 


PREGETH 


GAN  Y  PARCH.  JOHN  W.  WILLIAMS,  HYDS 
PARK,  PA. 


Sabboth,  Chwefror  5,  1882,  cefais 
gyâeusdra  i  weled  a  chlywed  y  Parch. 
John  W.  Williaros,  gweinidog  newydd 
eglwys  Fedyddiedig  Hyde  Park,  Pa., 
yn  pregethu  yn  ei  bwlpud  newydd,  ac 
i'w  gynuUeidfa  ei  hun,  yn  hytrach  i 
ran  o'i  gynulleidfa.  Yr  oedd  eira  mawr 
wedi  disgyn,  ac  yn  parhau  i  ddisgyn 
am  ddeg  o'r  gloch.  Nid  oedd  Uwybr- 
au  wedi  eu  hagor,  ac  nid  allai  neb  ond 
íìyddloniaid  fyned  trwy  y  fath  storm. 
Yr  oedd  pobl  crefydd  y  tywydd  teg, 
hen  bobl  weiniaid,  a'r  rhai  cystuddiol, 
yn  eu  cartrefì;  ond,  yn  ddiau,  cawsant 
golled.  Ond  chwareu  teg  i'r  Cymry, 
y  maent^er  nad  cystal  a'r  Gwyddeloid 
Pabyddol — am  fyned  i'r  cyfarfodydd 
crefyddol,yn  llawer  gwellna'r  Americ- 
aniaid.  Ag  ystyried  pob  peth,  yr 
oedd  cynulleidfa  luosog  yma  y  boreu 
hwn.  Y  mae  gan  y  Bedyddwyr  yma 
eglwys  gref,  weithgar  a  defnyddiol — 
capeí  da,  a  chanu  soniarus.  Gallai  un 
gweinidog  deimlo  yn  falch  o  fod  yn 
fugail  i'r  fath  eglwys.  Ymddengys  i 
mi  ei  bod  yn  ífodus  yn  newisiad  gwein- 
idog,  a'r  gweinidog  yn  ífodus  i  gael  y 
fath  eglwys.  Nid  oeddwn  eríoed  wedi 
gweled  y  boneddwr  parchedig  cyn  ei 
weled  yn  yr  areithfa  y  boreu  hwn, 
Gwnaeth  ei  ddyn  oddiallan  argraff  dda 
ar  fy  meddwl  yn  ddioed.  Ymddengys 
i  mi  fod  elfenau  cyfeiUgarwch  pur  yn 
ei  natur.  Siaradai  yn  rhwydd  ac  eg- 
lur,  gan  arfer  llawer  o  eîriau  Seisonig. 
Acbosir  hyn,  nid  gan  brínder  Cymraeg 
da,  diledryw,  oblegid  gall  ddywedyd 
ei  feddwl  mewn  Cymraeg  yn  dda,  ond 
fe  allai  ei  fod  wedi  bod   yn  pregethu 


Digitized 


byGoogle 


i88a.] 


Pregeth. 


369 


yn  mysg  y  Saeson,  ac  i  g^mulleidfaoedd 
cymysg  o'r  ddwy  genedl,  ac  wedi 
llithro  heb  yn  wybod  iddo  i'r  arferiad 
hwn.  Y  mae  ei  ddull  yn  gweddio  ac 
yn  pregethu  yn  gyfryw  ag  sydd  jm 
rhcddi  cyíleusdra  i'r  saint  i  arwyddo  eu 
cjrmeradwyaeth  yn  aml  trwy  Amenau  a 
diolchiadau,  ac  y  mae  llawer  o'r  dos- 
barth  gwresog  yna  yn  nghymydogaeth 
y  sêt  fawr  yn  y  capel  hwn.  Os  byddant 
wrth  eu  bodd,  ccwch  weled  arwydd  o^ 
hyny  yn  eu  Uygaid  llaith,  a'i  gl^rwed* 
yn  eu  swn  melus ;  ond  os  na  byddant 
yn  cael  tamaid  blasus,  byddant  yn  hep- 
ian  ac  yn  cysgu,  a'u  penau  tua'r  preseb. 
Wedi  canu  mawl  i  Dduw,  arwein- 
iodd  y  gweinidog  ni  mewn  gweddi. 
Dywedodd,  *'  Ein  Tad.  Yr  ydym  yn 
galw  Tad  amat  yn  fynych,  ond  nid  yd- 
yin  yn  teimlo  felly  bob  amser,  o  her- 
wydd  ein  hamheuon  a'n  hofhau.  Yt 
ydym  yn  diolch  i  ti  am  y  blodeuyn 
beautifuly  a  phethau  eraill  dymunol  an- 
îan,  ond  yr  ydym  mewn  angen  am  yr 
eira,  y  rhew,  a*r  ystormydd  hefyd.  Y 
mae  felly  yn  y  byd  ysbrydol,  yr  ydym 
yn  dy  enjoy^  di  yn  well  ar  ol  y  storm, 
a'r  blodau  yn  well  ar  ol  yr  eira^  &c., 
ac  y  roae  y  stormydd  yn  ein  gwneyd 
yn  íẁy  awyddus  i  feddianu  y  possessions 
bendigedig  sydd  yn  oL  Nid  ydym,  er 
hyny,  w^di  amheu  dy  fodolaeth,  dy 
drugaredd,  na'th  ras;  ond  y  mae  ein 
calonau  yn  galed.  Rho  i  ni  galonau 
fel  oedd  gan  y  dysgyblion  hyny  oedd- 
ynt  ar  eu  íTordd  i  Emmaus — calonau 
yn  toddi  dan  dy  ddysgeidiaeth.  Gad 
i  dy  blant  glywed  dy  lais  yma  heddyw. 

Y  mae  yma  rai  a  adnabyddant  dy  lais. 
Yr  oedd  Samuel  yn  meddwl  mai  Uais 
Eli  oedd  yn  galw  arno,  ond  ni  a  adna- 
byddwn  dy  lais  di.  Dyro  i  ni  gael 
clywed  dy  lais.  Dy  lais  di  a*n  gwellâ, 
ac  a  iachâ  y  galon  ddolurus.  Tydi  30: 
hwn  a  sìaradaist  y  storm  ar  Fôr  Oalilea 
i  ddystawrwydd,  llefara  yma  heddyw. 

Y  mae  yma  lawer  storm  nad  yd)rm  ni 
3m  gwybod  am  dani,  nad  ydym  ni  yn 
ei  deall.  O,  llefara  nes  eu  dystewi. 
Gad  i'r  bobl  weled  fod  yn  werth  idd- 
ynt  ddyfod  trwy  y  storm,  y  rhew  a'r 
eira.  Bendithia  y  rhai  nad  ydynt  yma, 
ac  a  garent  fod  yma.  Bydd  gyda  nhw, 
Arglwydd.    Addewaist  fod  yn  gysegr 


bychan  i  Israel  lle  bynag  y  byddent ; 
bydd  yn  gysegr  bychan  felly  i'th  bobl 
yma.  Bydd  gyda  dy  bobl  hedd)rw  dros 
y  byd.  Bydd  gyda  dy  weision  yn  mhob 
man.  Yr  wyt  ti  yn  agos  atom  pan  yn 
y  myrtwydd  ;  dere  i'r  myrtwydd  y 
boreu  hwn.  Dyro  nerth  i  ddweyd — 
dweyd  gan  deimlo  gwerth  yr  hyn  a 
dd)rwedir.    Amen." 

Yr  oedd  y  saint  yn  wresog  eu  hys- 
bryd  yn  cyduno  ag  ef  i  dynu  wrth  y 
bwa,  er  anfon  saethau  y  weddi  hwylìog 
i*r  nef,  ac  yr  oedd  dagrau  yn  llifo  dros 
ruddiau  llawer  o'r  hen  daidau  a'r  hen 
famau  ^m  y  Seion  hon,  yr  h^m  a  brofiù 
yn  ddigon  eglur  fod  eu  calonau  fel 
cwyr  yn  toddi  dan  wres  y  dylanwadau 
ysbrydol. 

Testyn  Mr.  Mr.  Williamsoedd  Zeph. 
aniah  1:7.  Ni  allaf  wneyd  yn  well 
na  rhoddi  damodiad  o'r  bregeth  ;  ond 
coíìer  mai  pregeth  boreu  Sablx)th  ysorm- 
Uyd,  i  gynulleidfa  lawer  llai  na'r  un 
arferol  ydoedd,  yr  hon  a  anfonir  i*r 
Wawr,  heb  fod  y  brawd  yn  gwybod 
dim  am  hyny.  Y  mae  Uawer  o  ^rmad- 
roddion  tlysion  yn  cael  eu  gadael  allan 
o'r  report  hwn. 

"  Yr  oedd  Zephaniah  yn  brophwyd 
o  urddas,  ac  o  safle  uchel  yn  y  wlad  ac 
yn  mysg  ei  genedl.  Perthynai  i  deulu 
breninol.  Yr  oedd  rayal  òiood  yn  rhed  - 
eg  yn  ei  wythieni  ef.  Yn  yr  adnod 
gyntaf  olrheinir  ei  fedigree  yn  ol  at 
Hezeciah.  Pedair  step  oedd  rhyngddo 
a  bod  yn  fab  iddo  (Zeph.  i  :  i.).  ,Yr 
oedd  yn  ddyn  mawr  gyda  Duw,  a  chyda 
dynion  hefyd.  Nid  yn  aml  y  mae  gor- 
eu  Duw  a  gorcu  dyn  yn  cyfarfod  yn  yr 
un  person  yn  y  byd  hwn,  ond  yr  oedd 
Zephaniah  felly.  Y  mae  mawrion  yn 
rhy  aml  yn  colli  ìgolwg  ar  Dduw  a 
chrefydd.  Yr  oeddynt  mewn  sefyllfe 
isel  yn  cadw'r  baìancey  ond  yn  ei  goUi 
wedi  codi  i  sefyllfa  uchel.  D)ma  Saul, 
brenin  Israel,  dyn  ffamws  oedd  ef,  gol- 
ygus  yr  olwg,  egwyddorol,  ac  yr  oedd 
gan  y  bobl  olwg  fawr  amo.  Am  d)rm- 
or  troediodd  y  llwybr  iawn,  ond  yn  y 
diwedd  driffHodd  yn  mhell.  Y  mae 
llawer  o  ddynion  yn  colli  eu  balance  ar 
uchel  leoedd  y  ddaear ;  ond  y  mae  rhai 
fel  arall.  Diolch.  Nid  yw  pawb  yn 
Jeroboam.     Dyna  Dafydd,  dechreuodd 


Digitized 


byGoogle 


370 


Pregeth. 


[Mawrth, 


ef  yn  isel,  a  chodwyd  ef  yn  uchel,  ond 
daUodd  at  ei  brinapU,  Solomon,  coU- 
odd  ef  ei  droed  lawer  gwaith  pan  ^rn 
gwneyd  experiments  ac  yn  plymio  i 
Siwr.  Ei  verdict  ef  yn  y  diwedd  oedd, 
'Gwagedd  o  wagedd,  gwagedd  yw  y 
cwbl. '  Cadwodd  yn  «ÿA/,  ni  choUodd 
ei  olwg  ar  y  righi,  Dywed  yn  niwedd 
llyfr  y  Pregethwr,  'Swm  y  cwbl  a  gly- 
buwyd  yw,  ofna  Dduw,  a  chadw  ei  or- 
ch^nnynion,  canys  hyn  yw  holl  ddyled 
dyn.*  Dyna  Daniel  hefyd.  Washing- 
ton,  beth  oedd  back  òone  charaeter  y 
dyn  yna?  Ymddiriedaeth  yn  Nuw. 
Garfìeld,  codwj^  ef  o  sefyllfa  isel  i'r 
man  uchaf  yn  y  byd  hwn ;  ond  yn  ei 
ddyrchafiad  yr  oedd  ei  galon  yn  bur 
gyda  Duw.  Peth  òeautiful  yw  dyn  ar 
binacl  y  byd  hwn,  ac  yn  cadw  ei  galon 
gyda  Duw.  Yr  oedd  Zephaniah  felly. 
Ychydig  all  sefyll  yn  nghanol  surround- 
ings  b^rwyd.  Dyna  eglwys  Sardis,  eg- 
Iwys  fach,  dyrnaid  fach  yn  nghanol 
surroundings  y  lle  hwnw ;  ond  cadwodd 
ei  gynau  heb  sỳot  arnynt.  Yr  oedd 
Duw  yn  gwenu  ar  y  few  right  sort  of 
people  in  Sardis.  Rhyw  nifer  yn  cadw 
yn  bur  yn  nghanol  surroundings  lax. 
'  The  few,  the  happy  few,  they  are  a 
band  of  brothers.'  Da  yw  cael  ychyd- 
ig  yn  y  byd  hwn  yn  dal  yn  ffyddlon 
i'w  hegwyddorion. 

Yr  oedd  llawer  wedi  myned  oddi- 
wrth  grefydd  y  pryd  hwn ;  ond  yr  oedd 
Zephaniah  yn  aros,  ac  yn  agor  drws  y 
deml  bob  Sabboth.  Yr  oedd  Duw  yn 
edrych  ar  yr  un  hwn.  Dyma  Dduw 
mawr,  &c. ,  ond  yn  sylwi  ar  ««.  Y  mae 
rhai  sydd  yn  fawr  yn  colli  golwg  ar  y 
rhai  sydd  ar  lawr;  ond  y  mae  Duw  ar 
binacl  bodolaeth  eto  yn  edrych  ar  hwn. 
*Ar  hwn  yr  edrychaf  *  Gallai  ef  fen- 
dithio  Zephaniah  ar  ei  ben  ei  hun,  er 
fod  y  majority  fel  arall.  Nid  yn  unig 
y  mae  yn  edrych  ar  Zephaniah,  ond  y 
mae  yn  dweyd  ei  secrets  wrtho.  Hyn 
yn  dangos  copfidence.  Ni  ddywedir 
secreis  ond  wrth  un  a  adnabyddir  yn 
dda.  Felly  Duw  yn  dywedyd  secrets 
wrth  Zephaniah.*'  Darllenodd  adn.  2 
— 6,  er  dangos  yr  hyn  a  fwriadai  Duw 
wneuthur.  *'Dywed  yr  o\\  wrth  yr  un 
dyn  yr  oedd  yn  meddwl  yn  fawr  o  hono. 
Cadw  yn  ddystaw,  medd  Duw.    Y  mae 


rhai  d^mion,  er  iddynt  siarad  o  hyd 
trwy  y  flwyddyn,  ni  sylwir  arnynt ;  er- 
aill,  y  mae  un  frawddeg  oddiwrthynt 
yn  cyfiroi  c)rmdeithas.  Felly  Zepha- 
niah,  &c.,  &c.    Sylwn, 

I.  Pod  oríau  dystawrwydd  yn  y  bjnfir- 
yd  crefyddol  (silent  haurs  in  reìigiaus 
life). 

(i»)  Pan  fo  Duw  yn  siarad,  gwran- 
do  y  pryd  hwnw  â  dy  lygaid,  dy  glust* 
iau,  &c.  Rho  concentrcUion  of  pawet. 
Duw  )m  siarad  â  ni  trwy  y  rhew,  yr  ci- 
ra,  blodau,  ser^  nos,  dydd.  '  Dydd  i 
ddydd  adraethaymadrodd,'&c.  ^Salm 
19:  I — 6),  trwy  bob  peth  a  greodd 
Duw. 

Y  mae  Duw  yn  bresenol  weithiau 
mewn  modd  neillduol.  Weithiau  yr 
ydym  yn  ei  weled  a*i  glywed  yn  fwy 
distinct  na'r  gwynt,  &c.,  yn  nhy  Dduw. 
*Ië,'  medd  rh)rw  un,  'onid  ty  Dduw  yw 
y  ddaear  i  gyd  ?'  lë,  ond  yr  w)rf  wedi 
teimlo  Duw  yma  yn  fwy  na  neb  aralL 

Mewn  cystudd — Process  yw  cystudd 
trwy  yr  hwn  y  mae  dyn  wedi  cael  y 
trysorau  goreu  i'w  feddiant.  Chl)rw- 
aist  ti  erioed  mo  hono  mor  ddistinct  yn 
un  man  arall  yn  dywedyd,  '  Myfi  wyf 
Dduw  parod  i  faddeu,'  &c.  Mewn 
C)rstudd  dywedodd  wrth  Hezeciah — 
'Trefna  dy  dŷ,*  &c.  Glywodd  ei  lais, 
ond  yr  oedd,  fel  rhai  yn  awr,  eisiau 
byw  yn  hwy.  *  Wel,*  medd  Duw,  '  mi 
ro'  i  ti  bymtheng  mlynedd  eto.'  Rhai 
yn  cofio  Duw  yn  felus  y  Sabboth  cynt- 
af  ar  ol  cystudd,  ar  ol  accident^  &c. 
Teimlaist  dy  fod  wedi  dod  i  goniact  â 
Duw. 

Bamedigaethcm, — Felly  yn  oes  Zeph- 
aniah.  (Darllenodd  yr  adnodau  sydd 
o  flaen  y  testyn.)  Felly  yn  awr,  y 
frech  wen,  cholera  morbusy  &c.  Beth 
yd)mt  ?  Gweision  Duw.  Heralds  lor 
ydynt.  Dyna  y  frech  wen  y  drws  nes- 
af  i  ni,  yn  dod  a  ni  i  deimlo  ein  bod  y 
drws  nesaf  i  dragywyddoldeb. 

Yn  nhywalltiad  yr  Ysbryd  Glan, 
megys  ar  ddydd  y  Pentecost.  Buont 
yn  dysgwyl  am  ddeg  di wrnod.  Peid- 
iwch  diystyru  cwrdd  gweddi.  Felly 
yn  awr,  yr  ydym  yn  gofyn  yn  fynych, 
'  Pa  le  y  mae  dy  hen  drugareddau  ?' 
Yr  )rdym  yn  son  am  yr  hen  awelon,  am 
Christmas  Evans,  Williams,  y  Wern,  a 


Digitized 


byGoogle 


1882.] 


Pregeth. 


371 


John  Elias.  Y  mae  Arglwydd  Dduw 
£lias/yr  ochr  yma.  O,  am  galon  i 
ddysgwyl  am  dano.  Dan  yr  hen  or- 
uchwyliaeth,  bendithiai  Duw  ei  bobl  yn 
y  tabernacl,  ac  yn  y  deml  \  ond  y  mae 
Duw  yn  ei  Fab  yn  bendithio  ar  ochr  y 
m^mydd,  ar  ochr  afon,  gyda  Lydia;  yn 
erledigaethau  Bhufain ;  yn  ngharchar 
Bedford,  gyda  masier  dreamef  y  byd  ; 
yn  nhânau  merth^rdod  Smithfîeld ;  yn 
Nghymru;  gyda  Boger  WiUiams,  yn 
y  wlad  hon.  Oni  bae  fod  Duw  yn  gof- 
alu  am  y  Uin  yn  mygu,  buasai  y  tân 
allan  er's  Uawer  dydd.  Ond  er  ei  fod 
i  lawr  yn  un  oes,  y  mae  yn  tori  allan 
yn  y  nesaf. 

Oweàdus  yw  i  ni  fod  yn  ddystaw. 
Pan  oedd  y  tad  yn  llefaru  â*r  un  bach 
yn  yr  ystafell,  yr  oeddych  oll  yn  ddys- 
taw  yn  gwrando.  Byddwn  ninau  ddys- 
taw  pan  y  llefara  Duw  â'i  blant.  Yr 
ydym  yn  teimlo  yn  fynych  fwy  nag  y 
gallwn  ei  lefaru.  Daw  allan  trwy  y 
llygaid,  ac  y  mae  y  llygaid  yn  dywed- 
yd  yn  well  nag  y  gall  y  tafod  ei  ddy- 
wedyd.  Mewn  cwrdd  gweddi,  &c., 
teimlir  rawy  nag  a  allwn  ei  ddywedyd. 
Gofynwyd  i  Mendelssohn  ddesgrifìo  y 
beauiiful,  Atebodd  yntau,  '  I  can  not 
speak  it,  but  I  can  play  it  for  you.'  Y 
mae  hen  bethau  yr  iachawdwriaeth  yn 
rhy  òeauiifiály  yn  fwy  nag  y  gallwn  eu 
desgrifìo.     O,  am  eu  teimlo   heddyw. 

Yr  ydym  i  fod  yn  ddystaw  pan  y 
mae  bywyd  yn  cacl  ei  amgylchynu  gyda 
dirgelion  rhagluniaeth  Duw.  Yr  oedd 
bywyd  Zephanjah  wedi  ei  lanw  ag  am- 
gylchiadau  tywyll.  Yr  oedd  Duw  yn 
myned  i  ddinystrio  dyn,  anifail,  íTrwyth 
y  maes,  &c.,  &c.  Medd  Duw  wrtho, 
Pan  y  byddaf  yn  dod  i  lawr  ac  yn  dy 
amgylchynu  â'r  holl  ddirgelion  hyn, 
paid  a  dywedyd  dim — cadw  yn  ddys- 
taw.  Yr  oedd  yr  luddewon  y  pryd 
hwnw  yn  addoli  y  lloer  a'r  ser,  a  bwr- 
iadai  Duw  ddysgu  gwers  iddynt,  trwy 
ladd  rhai  o  honynt.  'Ond,  Zepha- 
niah,'  medd  Duw,  'paid  a  dywedyd 
dim.  Bydded  genyt  ddigon  o  gonfi- 
denee  ynof — taw.'  Dyma  y  wers  gy nt- 
af  i  ni,  ydyw  rayned  trwy  brocess  sydd 
yn  niweidio  ein  circumsiances,  Dyraa 
lle  y  coliodd  gwraig  Job;  ond  gwnaeth 
gwraig  Job  yr  hyn  na  allai  llawer  o 


wragedd  Crístîonogol  wneyd.  Yn  y 
boreu  nid  oedd  neb  yn  gyfoethocach 
na  hi,  a  chyn  yr  hwyr  nid  oedd  neb  yn 
dlotach,  ond  ni  dd^rwedodd  ddira.  Y 
dydd  nesaf,  ei  theulu  oU  yn  rayned, 
ond  ni  ddywedodd  hi  ddim.  O'r  di- 
wedd  dyma  ei  gwr  yn  myned  i  lawr,  a*r 
clefyd  mor  ddrwg,  fel  nad  allai  hi  na 
neb  arall  fyned  ato.  Daliodd  hì  hyd 
i'r  fan  yna.  '  Melldithia  Dduw/  medd 
hi,  'abydd  ébuw.'  Ond  daliodd  Job 
hyd  y  diwedd.  Dywedodd,  *A  dder- 
byniwn  yr  hyn  sydd  dda?'  &c,  &c. 
Tash  difficuU  yw  bod  jm  ddystaw.  Tcuk 
fawr  yw  cadw  y  tafod  yn  Uonydd,  ond 
caletach  cadw  y  meddwl  yn  Uonydd, 
ac  mae  Duw  yn  gwybod  beth  dd^rwed 
y  galon.  Grwgnachai  yr  luddewon  yn 
eu  calonau,  ond  gwelodd  lesu  olwyn- 
ion  eu  menial  machinery  yn  myned, 
pan  y  gofynent  ynddynt  eu  hunain, 
'  Pwy  yw  hwn  sydd  yu  maddeu 
pechodau?'  &c.  Rhaid  cadw  y  medd- 
wl  yn  ddystaw.  Y  mae  meddyiiau  yn 
fynych  yn  d^n^edyd  yx  hyn  na  dd)rwed- 
em  wrth  ndb.  *Yr  ynfyd  a  dd^rwed- 
odd  '  Wrth  bwy?  *Yn  ei  galon,  Nid 
oes  un  Duw.'  Ni  ddywedai  y  fath  beth 
wrth  neb  arall.  Pan  ydym  trwy  syllogism 
yn  ceisio  perswadio  ein  hunain  fod  pob 
peth  yn  righiy  y  mae  y  galon  yn  gwrth- 
ryfela.  *0,  fy  raab  Absalora,'  &c.,  &c., 
raeddai  Dafydd.  Beth  sydd  yn  bod  ? 
Y  galon  sydd  wedi  rayned  yn  loose^  a 
rhedeg  yn  wild  yn  erbyn  rhagluniaeth 
Duw.     Be  sileni.  Hush, 

Yr  awr  olaf  y  cyfeiriwn  ati  y  boreu 
hwn.  Pan  y  raae  pob  peth  a  elli  di 
wedi  ei  wneyd,  pob  peth  wedi  ei  or- 
phen,  dystawa.  Ni  elli  ddystewi  nes  y 
bydd  y  lasi  strohe  wedi  ei  wneyd.  Y 
raae  araserau  arnora  yn  y  byd  hwn,  fel 
oedd  ar  yr  Israeliaid  ar  lan  y  Môr  Coch. 
Yr  oeddynt  raewn  cyflwr  enbyd ;  yr 
oeddynt  yn  teithio  trwy  ravine,  a'i  ben 
dwyreiniol  yn  agor  i'r  Môr  Opch,  Pi- 
hahiroth  ar  un  ochr,  a  Baal-zephon  ar 
y  llall,  a'r  Aiphtiaid  tu  cefn. 

'*  Man's  extremity  is  God's  opportu- 
nity."  Yroedd  yn  righi  ì  íyny.  Ed- 
rychwch  i  fyny.  Pwy,  yn  hanes  y 
cread,  a  ddysgwyltodd  wrth  Dduw  yn 
ofer?  Sefwch,  peidiwch  a  gwylltu, 
dangoswch  fod   genych  gonfidence  yn 


Digitized 


byGoogle 


372 


Bwfddy  Gofygydd. 


[Mawrth, 


Nuw.  *-Edrychwch  ar  iachawdwr- 
iaeth  yr  Arglwydd,"  &c.  *' Am  hyny 
tewch  chwi  a  son."  Y  mae'n  allrighi, 
Duw  o'ch  tu.  Dystewch  er  mwyn  i 
chwi  glywed  swn  y  cerbyd  dwyfol  yn 
passio,  Dyma  fel  y  mae  yn  dy  fywyd 
di  a  minau.  Dyna  y  fam,  y  mae  ei 
phlentyn  yn  glaf — wedi  treio  pob  doc- 
tpr  yn  yr  ardal.  **  Pa  beth  a  wnaf  ?** 
medd  hi.  Wel,  chwaer,  yr  wyt  wedi 
gwneyd  yr  oll  a  elli ;  dystawa  bellach, 
a  gâd  y  cwbl  i  Dduw.  Efe  yw  yr  un- 
ig  un  fedr  wneyd  y  cwbl.  Pan  wyt  ti 
wedi  treulio  dy  nerth  yn  ngwasanaeth 
dy  Feistr«  cofìa  mai  dy  nerth  di  sydd 
wedi  treulio — dy  fraich  di  sydd  wedi 
blino  yn  cario  y  cryman.  Y  mae  ad- 
eg  ar  bregethwr  pan  nad  all  ddywedyd 
dim — yr  ofna  nad  all  ddywedyd  yn 
ddigon  da  am  yr  lesu.  Y  mae  amser 
felly  ar  y  cânwr,  ac  ar  yr  hwn  fydd  yn 
ymweled  a'r  claf,  &c.  Teimlir  ar  ad- 
egau  felly  fod  yr  oll  yn  failure — ein 
nerth  wedi  palíu.  Na,  y  mae  Duw  yr 
un  o  hyd — y  Duw  ddaeth  a*i  bobl 
rhwng  Pì-hahiroth  a  Ba^-zephon,  a 
thrwy  y  Môr  Coch  yn  ddiogeli  y  mae 
ef  yma,  a'i  nerth  ni  phalla. 


Bechadur,  y  mae  genyf,  wrth  der- 
fynu,  air  i  ti.  Rhaid  i  ti  deimlo  ei  bod 
hi  ar  derfyn  yn  mhob  man.  ''  Cofia 
fi,"  medd  y  lleidr.  A  oes  yma  rywun 
yn  dywedyd,  *'Y*m  ceir  ynddo  ef?" 
Ymddiried  yn  ei  drugaredd  ef.  Bydd 
ddystaw,  medd  Duw ;  yr  wyf  wedi  talu 
dy  ddyled  i  gyd. 

Y  mae  y  ffigiwrs  mwyaf  bendigedig 
yn  cael  eu  defnyddio  yn  y  Beibl  er 
dangos  beth  a  wna  Duw  i  ti.  Taílu  dy 
bechod  tu  ol  i'w  gefn,  Ue  na  welir  byth 
mo  hon)mt.  Yr  hyn  sydd  tu  ol  i'r  cefh 
ni  welir  hwy  byth ;  ac  os  troi  di  o  gwm- 
pas,  y  maent  tu  ol  i  ti  o  hyd.    Amen." 

Yr  oedd  amrai  bethau  yn  y  cyfaríbd 
hwn  yn  arwain  fy  meddwl  at  hen  gyf- 
arfodydd  hwyliog  Cymru.  Yr  oedd 
Amenau  a  dagrau  yn  lluosog.  Y  mae 
y  to  yma  o  grefyddwyr  gwresog  yn 
prysur  gilio  oddiar  yr  esgynlawr,  a 
dosbarth  oerach  a  mwy  digyífro  yn  cy- 
meryd  eu  Ue.  Yr  wyf  yn  calonog  ddy- 
muno  Uwydd  y  gweinidog  a'i  eglwjrs ; 
coroner  ei  lafur  â  Uwydd,  a  bydded 
boddlonrwydd  a  dedwyddwch  yn  rhan 
iddyntoll.  J.  C. 


8wf dà  y  Gfoly^ydd. 


"YDWYF." 

"  Ydwyf,"  sef  y  Bôd  sydd  yn  han- 
fodi  erioed  o  angenrheidrwydd  ei  nat- 
ur,  ac  yn  parhau  yr  un  yn  ddigyfnewid 
byth  oddiar  yr  un  angenrheidrwydd. 
Y  ffaith — ^y  gwirionedd  mawr — y  dad- 
guddiad  a  wnaeth  efe  o  hono  ei  hun,  a 
gynwysir  yn  yr  enw  gogoneddus  hwn  a 
ddygodd  y  syniadau  am  Fôd  tragyw- 
yddol,  hunan-hanfodol,  hollbresenol, 
anghyfnewidiol,  &c.,  i  gyrhaedd  medd- 
wl  creadur.  Ni  chenedlodd  meddwl  y 
creadur  erioed,  ac  ni  chenedlasai  b^rth 
y  cyfiryw  syniadau  o  hono  ei  hun.  **Nid 
adnabu  y  byd  trwy  ei  ddoethineb,"  a*i 
athroniaeth  mo  Dduw.  Yn  ol  y  syn- 
iad  hwn  am  dano,  ni  allodd,  er  chwil- 
io  ac  ymbalíalu  am  dano,  "  ei  gael  ef." 
Nid   oes  dim  tebyg   iddo  i'w  gael  yn 


holl  hanes,  er  chwilio  ac  ymbalfalu  am 
dano  ef.  Yn  yx  Ysgrythyrau  Hebreÿ 
jm  unig  y  ceir  y  syniad  hwn  am  Dduw. 
Yr  oedd  llawer  cenedl  fi¥y  craff  ac  ym- 
chwilgar  yn  y  byd  na  hi  pan  y  daeth 
hi  i  feddiant  o'r  syniad  goruchel ;  nid 
cig  a  gwaed  a'i  datguddiodd  iddi,  felly 
rhaid  ddarfod  iddi  ei  gael  oddi  uchod, 
trwy  ddatguddiad  o  hono  ci  hun  iddi 
gan  Dduw.  "Fel  y  mae  y  nefoedd  yn 
uwch  na'r  ddaear,"  felly  uwch  yw  y 
meddwl  hwn  na  meddwl  creadur. 

Eto,  '*  Yduíyfr  Y  Bôd  sydd  yn 
meddu  perffaith  adnabyddiaeth  o  hono 
ei  hun  yn  hoU  gyflawnder  anfeidrol  ei 
hanfod.  Tybiwn  nad  oes  gan  yr  anif- 
ail  un  ymwybyddiaeth  o  hono  ei  hun 
ar  wahan  oddiwrth  arall ;  y  mae  yn 
greadur  byw,  yn  gweled,  yn  clywed,  yn 
arogli,  yn  teimlo,  ac  yn  symud;  medda 


Digitized 


byGoogle 


i88f.] 


Bwrdd  y  Gofygydd. 


373 


ar  raddfau  sydd  yn  ei  ysgogi  i  weith- 
redu  yn  ol  ansawdd  ei  natur.  Ond  y 
Myfi  nid  yw  ynddo.  Ni  cheir  y  My- 
Fi  yn  un  creadur  ar  y  ddaear  ond  y 
dyn,  z,^itnyfiaeth\iwrí  sydd  yn  ei  wneyd 
yn  anesmwyth  ynddo  ei  hun,  ad  yn  an- 
foddlawn  arno  ei  hun,  nes  y  mae  yn 
troi  i  chwilio  am  dano  ei  hun,  a'i  gael 
allan.  Y  mae  wedi  bod  wrthi  yn  mhob 
cenedlaeth  ac  oes  yn  chwilio  ac  yn  ym- 
balfalu  am  dano  ei  hun,  heb  ei  gael  ei 
hunan  eto.  Beth  yw  y  meddwl  sydd 
yn  ymweithio  o'i  fewn — yn  dyfalu  ac 
yn  dyfeisio,  yn  ofni,  yn  gobeithio,  yn 
^-olygu  ac  yn  rhag-oìyg^  ? — yn  mha 
le  y  mae  y  gwreiddiau,  a  beth  yw  ach- 
osion  y  meddylddrychau  a  gyfodant 
ynddo,  a  mil  mwy  o  gyffelyb  ymhol- 
iadau  a  ymgyfodant  o'i  flaen,  megys  o 
ddyfnderau  ei  natur? — ymholion  y 
UaÁiriodd  Uawer  i  geisio  eu  hateb,  ond 
erioed  nis  gallodd  wneyd  i  foddlon- 
rwydd.  Pan  megys  yn  ceisio  ymsuddo 
i  waelod  cyfrinion  cuddiedig  ei  natur, 
torodd  y  Salmydd  duwiol  allan  un  tro, 
gan  ddweyd,  "  üfnadwy  a  rhyfedd  y'm 
gwnaed  ;'*  ac  yn  y  fan  yma  y  gadaw- 
odd  efe  ei  hun,  ac  yn  y  fan  yna  hefyd 
rhaid  i  bob  hunan-ymchwilydd  adael 
ei  hunan  yn  y  diwedd.  Pe  cafîem  gyf- 
leusderau  i  ymofyn  a  phob  angel  yn  y 
nefoedd  am  eu  profìad  a'u  gwybodaeth 
hwythau  am  danynt  eu  hunain,  diau 
mai  yr  un  stori  agaem  ganddynt.  '*Yn 
«rbyn  ei  angelion  y  gosododd  efe  yn- 
fydrwydd,"  neu  anmherffeithrwydd. 

Efe  yw  yr  unig  Ydwyf  perfîaith,  am 
ei  fod  yn  ei  adnabod,  yn  dimad,  ac  yn 
amgyffred  ei  hun  yn  berffaith,  a  hyny 
nid  trwy  chwilio  a  myfyrio  arno  ei  hun, 
fel  y  gwna  y  creaîdur,  ond  y  mae 
€i  hunan-adnabyddiaeth  Ef  ynddo  yn 
wreiddiol  a  gogyhyd  dragywyddol  a'i 
hanfod,  a  hysbys  i  Dduw  (gan  hyny) 
ei  weithredoedd  erioed. — O'r  Rohel- 
ueth,  gan  W.  R, 


MAN-LEWYRCHIADAU. 

—  Mae  y  Parch.  William  Jones, 
Bidgeway,  Wis.,  wedi  methu  gweled  ei 
ffordd  yn  glir  i  dderbyn  galwad  un- 
frydol   eglwys  Oshkosh,  ac  am  hyny  y 


maeei  atebiad  yn  nacaol.  Yn  y  gwan- 
wyn  bwriada  symud  i  LaCrosse,  i  fyw 
yno  ar  ei  ffarm.  Mae  yr  eglwys  yn 
Oshkosh  yn  barod  i  ohebu  â  gweinid- 
ogion  a  fo  yn  symudol.  Gellir  anfon 
at  Mr.  Richard  Bennett,  Jr.,  Oshkosh, 
Wis. 

— Da  oedd  genym  fod  yn  bresenol 
yn  ysgol  Sabbothol  Pittston,  Pa.,  a 
chlywed  y  fath  ganu  ardderchog  gan 
gôr  y  bobl  ieuainc  a'r  plant.  Mae  yno 
arweinydd  medrus.  Gwelem  fod  y 
brawd  Jacob  W.  Evans  hefyd  yn  par- 
hau  yn  ei  ffyddlondeb  arferol  gyda'r 
ysgol  Sul,  ac  mewn  cefnogi  y  bobl 
ieuainc  mewn  mudiadau  daionus. 

— Ebe  y  brawd  John  Watts,  Pitts- 
ton  :  "  Diolch  yn  fawr  i  chwi  am  y 
Wawr;  yr  ydwyf  fì  yn  cael  pleser 
mawr  wrth  ei  darllen.  Y  mae  ysgrifau 
y  brawd  anwyl  William  F.  Dayies,  Nan- 
tìcoke,  wrth  fy  modd." 

— Mae  y  Parch.  John  W.  Williams, 
D.  D.,  Hyde  Park,  Pa.,  yn  hynod  gy- 
meradwy  a  llwyddianus  yn  ei  faes  new- 
ydd.  Hysbysir  ni  íod  eisoes  haner 
cant  o  ymofynwyr  am  aelodaeth,  a  bod 
oddeutu  haner  y  rhif  hwn  yn  ymgeis- 
wyr  am  fedydd.  Cynelir  cyrddau  di- 
wygiadol  bob  nos,  a'r  basement  yn 
Uawn  bob  tro  o  addolwyr  brwdfrydig. 

— Drwg  genym  hysbysu  nad  ydyw 
iechyd  y  Parch.  D.  Rhys  Jones,  Ply- 
mouth,  Pa.,  wedi  bod  yn  dda  yn  ddi- 
weddar.  Dysgwylia  ei  gyfeillion  y 
bydd  yni  a  hoender  y  gwanwyn  yn 
help  iddo.  Mae  efe  yn  ddwfn  yn 
serchiadau  pobl  ei  ofal,  ac  y  maent  yn 
neillduol  dyner  o  hono. 

— Mae  y  Baptist  Tabernacle  Church  yn 
NottiDgham,  Lloegr,  yn  adolygu  ei  rhestr  o 
aelodau  bob  tri  mis,  ac  y  mae  aelodau  ag  yd- 
ynt  wedi  bod  yn  absenol  am  yr  amser  hwaw, 
heb  reswm  digonol,  yn  coUi  eu  haelodaeth. 
Dywed  y  bugaii  mai  eu  rheswm  am  hyn  yw» 
ea  bod  jrn  dal  ei  fod  yn  anflÿddlon  i  Dduw,  ac 
i'r  eglwys  i  ddanfon  allan  ystadegan  nadyd- 
ynt  yn  dangos  yr  aelodaeth  gwirioneddoi. 

— Dywedodd  JefF.  Davis  mewn  araeth  yn 
ddiweddar  yn  y  De,  mai  hon  jrw  y  Llywodr- 
aeth  oreu  yn  y  byd,  a'i  fod  ef  yn  barod  i  ddad- 
weipio  ei  gleddyf,  pe  angen  am  hyny,  i  am- 
ddiffyn  yr  Undeb. 


Digitized 


byGoogle 


374 


Barddoniaeth, 


[Mawrth, 


Barddonîaeth. 


Y  MEDDWL  PRUDD. 


Och'neidion  tiymion  tramawr— ercbyllwedd 
A'm  archolla'n  ddirfawr ; 
Dwys  dawel  nid  oes  dwyawr 
I  fod  i  mi  heb  ofíd  mawr ! 

Meddylion  trymion  a'm  trodd  — i  wylo 
Ẃrth  weled  mor  anodd  ; 
Yn  ngwae  byd  yw  rhyngu  bodd 
'Ngolwg  yr  hwn  a  ngalwodd. 

Yn  well-well,  O !  na  allwn — y  Duw  Gwir, 
Dy  garu  ni  pheidiwn  ; 
Y  bôd  hael'n  y  bywyd  hwn, 
O'm  henaid  hyn  ddymunwn. 

Llywarch. 


O,  Mair  anwyl,  nid  yw*n  rhyfedd, 
Pwy  a  all  ddych'mygu'th  loes, 

Gwel'd  dy  fab  dan  law  dialedd, 
Yn  hoeliedig  ar  y  groes. 

Ymddych'mygwch,  famaa  hawddgar,. 

Eich  bod  chwi  yn  safle  Mair, 
Yna  gwelech  fod  ei  galar 

Yn  rhy  drwm  i  yngan  gair ; 
Eu  bod  wedi  dryllio'i  cbalon 

Gyda'r  waewyfifon  a'r  cledd, 
Fel  na  fedrai  gan  ei  gloesion, 

Ganlyn  corph  ei  mab  i'w  fedd. 

Do,  fe  dorodd  Mair  ei  chalon, 

Fel  na's  adnewyddodd  mwy, 
Ymollyngodd  dan  ei  gloesion, 

Nid  oedd  modd  iachau  ei  chiwy  ; 
Dim  ond  unwaith  cawn  ei  hanes 

Wedi  hyn,  yn  nghwmni'r  saint, 
Mynodd  lesu  hi  i*w  fonwes, 

I  fwynhau  ei  theymol  fraint 

Cadwgan  Fardi>. 


"O  WRAIG,  WELE  DY  FAB." 


Pan  oedd  lesu  mwyn  yn  hongian 

Ar  y  groes  dan  feiau'r  byd, 
Yn  gwynebu'r  ddeddf  ei  hunan, 

A'i  gofynion  oU  yn  nghyd  ; 
Holl  biceìlau  tanllyd  pechod, 

Am  roi  terfyn  ar  ei  oes, 
Yn  ei  hing,  ei  phoen,  a'i  thrallod, 

Owelai  'i  fam  wrth  droed  ei  groes. 

Gwel'd  ei  fam  yn  ddwys  och'neidio, 

Aeth  fel  saeth  i'w  galon  bur, 
Hi  ni  fynai  ei  chysuro, 

O  dan  ei  hangerddol  gur  ; 
Gwel'd  ei  hanwyl  fab  difeiau 

Ar  y  groes  dan  wg  ei  Dad, 
A  wnaeth  rwygo  ei  theimladan, 

Gan  ymddryllio'i  monwes  fâd. 

Ar  fin  tranc  dywedai'r  lesu, 

"  O  wraig,  wele'^^h  fab  dinam, 
Tithau'r  dysgybl  hoflf  anwylgu, 

Yn  dy  ymyí  wele'th  fam  ; 
O  !  fy  mam,  gwel,  dyna  arall 

Fab  i  ti — dos  gydag  ef, 
Fe  a'th  geidw  di  yn  ddìwali 

Hyd  nes  doi  i  deyrnas  nef." 

O  I  pan  welodd  Mair  yn  hongian 

£i  hanwylfab  ar  y  groes, 
Trwy  ei  cbalon  fel  eiriasdan, 

Saethai  rhyw  ddychrynllyd  loes  ; 
Fel  dywedai'r  hen  Simeon 

Yn  y  Deml  gynt  wrthi  hi, 
•«  Fe  â'r  cleddyf  Ilyin,  echryslon, 

Trwy  dy  enaid  tirìon  di." 

Wrth  y  groes  derbyniodd  ergyd 
A  drywanai  'i  cfaîalon  drwy, 

Nid  oedd  dim  yn  y  cyfanfyd 
A  allasai  gan  ei  chlwy  ; 


O,  FY  MHRIOD I 

Gan  Mrs:  Hughes,  priod  y  diweddar  Wü. 
HUGHBS,  Freedom,  Cattaraugus  Co.,  N.  Y. 

O,  fy  mhriod,  anwyl,  tirion, 

Drylliog  yw'm  teimladau  i, 
Wedi'th  golli  yn  yr  angau, 

Wylo'r  ydwyf  ddagrau'n  lU* ; 
Beth  a  wnaf  beb  dy  gyfcillach, 

Fwy  a'm  cynal  dan  fy  mhwn, 
Wedi'm  gadael  yn  amddifad 

Yn  y  byd  siomedîg  hwn  ? 

fiysedd  oerion,  dystaw  angau, 

Wnaeth  am  byth  ein  hysgar  ni, 
O  !  mor  cbwith  yw  genyf  fâdwi 

Mai  y  bedd  yw'th  lety  di ; 
Ni  chaf  eto  byth  dy  weled 

Gyda'r  cor  yn  eglwys  Dduw, 
Mwy  dymunol  ydyw  canu 

Heddyw  yn  y  nefoedd  wiw. 

'Rydwyf  yn  dych'mygu  weithiatt 

Dy  fod  yn  yr  ardal  beU, 
Ac  y  clywaf  di'n  dywedyd, 

Brysia  yma  i'r  wlad  weli ; 
'Rwyt  ti  heddyw'n  iach  a  dedwydd, 

Nid  oes  yna  dwyll  na  brad, 
O !  mor  ddedwydd  yw'r  gyfeülach — 

Duw  yn  frenin  ar  y  wlad. 


Y  CREAWYÜDD. 

Pryniawdwr  pur  iawn  odiaeth — lachawdw 
A  Cheidwad  dynoliaeth  ; 
A  lln  y  nef  oU  a  wnaeth, 
A'r  bydoedd,  mawr  wybodaeth. 

LLYWAftCH. 


Digitized 


byGoogle 


1882.] 


Y  Maes  Cenadoì. 


375 


PENÍLLION  TR  "  WAWR." 

Mae  y  Wawr  yn  hardd  ei  golwg, 

Grymiis  ei  phelydrau  clir, 
£i  fi;oIeuni  ffrydia  allan 

Er  adloniant  drwy  y  tir  ; 
T  tywyllwcb  ymlid  ymaith, 

A  chynyddaM  gcleu  mâd, 
Ei  phelydrau  ymwasgarant 

Yn  dra  chyson,  ac  yn  rhad. 

Na  foed  neb  yn  lledu  mentyll 

Hunanoldeb  yn  ei  nen, 
Na  foed  neb  yn  trwsio'i  fwa 

I  anelu  ati  sen ; 
Na  foed  neb  yn  coeg  glorianu 

Tra  yn  ysgafn  ûs  ei  hun, 
Na  foed  neb  yn  hidlo  gwybed 

Tra  liwnc  gamel  hyll  ei  lun. 

I*r  Wawr  sîriol  bydded  llwyddiant 

Yn  ei  misol  rawd  heb  f6th, 
A'i  soniarus  odlau  fyddont 

Fel  aur  gadwen  wech  neu  bleth  ; 
Ein  llenorion  fo'n  ymdrechu, 

Trwy  roi  ynddi  wersi  mâd, 
A  fo'n  Ilesiant  gwirioneddol 

I  hil  Gomer  drwy  y  wlad. 
Oshkosh^  Wis,  Martha  Price. 


FY  MHROFIAD  MEWN  CYSTUDD. 

Wyf  eilwaith  ar  glaf  wely— wedi  dod 
Ar  hyd  y  daith  er  hyny  ; 
Yn  ddewr  trwy'r  hwn  a  ddyry — unionfam 
Ei  anian  gadam  a  byth  ni'n  gedy. 

O  am  eilwaith  ymhoUad—yn  uniawn 
I  hanes  fy  mhrofiad ; 
Drwy  eglur  aml  dreigliad, 
Troion  briw  trueni  brad. 

Ni  waeth  i  mi  beth  yw  y  modd — a*r  awr 
Y  rhaid  myned  trwodd ; 
Sawl  anwyd*  lesu  luniodd, 
I'r  cyfryw  i  íy w  o  fodd. 

Caf  nodau  y  cyfnewidiad — toddaidd 
Yw'r  cystuddiol  deimlad ; 
Poenau'r  nos  yn  ddangosiad, 
O  angeuol  friwiol  frad. 

J.  R.  Pricb, 

•  Ail  Bnedigaeth.  Kingston,  Pa, 


YR  AREITHFA  GYMREIG. 

Yn  yr  areithfa  Gymreig  y  magwyd 
Nef  athronwyr— gan  ras  a  feithrinwyd ; 
Rhwymau  ein  tadau  ganddynt  ddatodwyd, 
Ninau  ea  meibion  rhyddion  fe'n  rhoddwyd, 
Tn  od  lu  dan  nawdd  Duw  Iwyd— yn  cydio 
Tn  y  Gwir  Silo— yr  hwn  a  groeshoeliwyd. 
Cadwgan  Fardd. 


Y  ^àe^  Öenàdol. 


GAN  Y  PARCH.  W.    F.  DAYIES,  NANTICOKE,  PA. 

IV. 
AFFRIOA. 

Bydd   i  ti  gofio,  ddarllenydd,  i  ni 
roddi  braslun  y  rais  diweddaf  o'r  Liv- 
ingstone  Inland    Mission,      Deallwyf 
erbyn  hyn  fod  y  gymdeithas  uchod  o 
dan  nawdd  yr  East  London  Institute. 
Sefydliad  yw  y  diweddaf  a  godwyd  gan 
ddynion  crefyddol  o  walianol  enwadau 
a  deimlant  i'r  byw  dros  sefyllfa  isel  y 
pagan;  a  hefyd  dros  yr  angenrheid- 
rwydd  o  gael  rhyw  le  gartref  i  barotoi 
dynion  at  y  gwaith  cenadol.     Derbyn- 
ir  i'r  Institute  uchod  ddynion   ieuainc 
o  bob  enwad,  a  rhoddir  iddynt  yr  add- 
ysg  a'r  gwrtaith  priodol  er  bod  yn  gym- 
wys  i'r  meusydd  cenadol.    Yn  y  chwe* 
blynedd  diweddaf  mae  150  o  genadon 
wedi  myned  allan  o'r  sefydliad  dauch- 
od,  y  rhai   ydynt  heddyw  yn   llafurio 
mewn  gwahanol  fanau,  ac  o  dan  nawdd 
amrywiol  gymdeithasau  cenadol.    Nid 
yw  y  Parch.   H.  Grattan  Guinness,  y 
Cyfarwyddwr,    nac   ychwaith    Mrs.  F. 
E.  Guinness,  yr  Ysgrifenydd,  yn  cael 
cyflog,  ond  ymddibynant  yn  hollol  am 
eu  cynaliaeth   ar  roddion  gwirfoddol 
oddiwrth  gyfeiUion  yr  achos  da  raaent 
yn  gynrychioli.     Mae  ganddynt   ofal 
mawr  er  cychwyniad  y  gwaith ;  eto  nid 
yw  yr  hwn  sydd  a'i  glustiau  yn  agored 
i  weddiau  y  saint  wedi  eu  gadael  mewn 
eisiau  dim.     Yr  oll  maent  yn   wneyd 
ydyw  hysbysu  sefyllfa  y  sefydliad  i'r 
byd,    trwy  bamphledyn   bychan  a  gy- 
hoeddir  ganddynt  yn  fisol,  a  derbyn- 
iant  arian  mewn  symiau  o  chwe'  chein- 
iog  i  gan'  punt,  ddigon  i  gyfarfod  â'r 
holl  dreulion.    Gellir  ar  rai  ystyriaeth- 
augydmaru  y  sefydliad  hwn  ag  eiddo 
y  Parch.  George  Muller,  yn  Bryste,  ac 
eraill  o'r  un  nodwedd  sydd  mewn  am- 
ryw  ardaloedd  yn  y  wlad  hon,     Mae  y 
LÌYÌngstone  Inland  Mission  yn  debye 
i'r  China  Inland  Missicm,  yt  hon  sydd 
wedi  danfon  i'r  maes  75  o  genadon,  a 
100  o  gynorthwywyr  brodorol  y  rhai 
sydd  wedi   myned  i  ranau  o*r  Ymer- 


Digitized 


byGoogle 


376 


Y  Maes   CenadoL 


[Mawrth, 


odraeth  na  fu  un  Ewropiad  ynddynt 
er  ys  rhai  canrifoedd,  os,  yn  wir,  er- 
ioed,  ac  erbyn  hyn  wedi  sefydlu  gor- 
safoedd  cenadol  yn  holl  ranbarthau 
mewnol  yr  ymerodraethoddigerthdau. 
"  O'r  Arglwydd  y  mae  hyn,  a  rhyfedd 
yw  yn  ein  golwg  ni."  Gall  y  Duw 
sydd  wedi  rhoddi  y  fath  Iwyddiant  an- 
arferol  i*r  China  Inland  Mission,  roddi 
ei  gyffelyb  i*r  Livingstone  Inland  Mis- 
sion.  Gweddiwn  am  iddo  wneyd. 
Cawn  fod  Mr.  Arthington,  o  Leeds, 
Lloegr,  yr  hwn  roddodd  yn  ddiweddar 
J53S,ooo  i'r  Baptist  Missionary  Union, 
yn  parhau  i  roddi  symiau  mawrion  i 
wahanol  gymdeithasau,  tuag  at  gy- 
chwyn  a  sefydlu  gorsafoedd  cenadol  yn 
Soudan,  a  manau  yn  nghanolbarth  Aff- 
rica.  Pe  byddai  canoedd  sydd  ag  aur 
lawer  wrth  law,  fel  Arthington,  yn 
teimlo  fel  y  mae  ef  yn  teimlo  dros  dy- 
wyll  leoedd  y  ddaear,  byddai  agwedd 
wahanol,  a  dylanwad  annhraethol  mwy 
gan  grefydd  ar  y  byd  nag  y  mae  hedd- 
yw  yn  ei  feddianu. 

Yn  yr  ysgrifau  hyn,  ddarllenydd,  yr 
ydym  wedi  nodi  y  rhan  fwyaf,  os  nad 
yr  oll  o'r  cymdeithasau  sydd  drwy  eu 
cenadon  yn  ceisio  efengyleiddio  y  cyf- 
andir  mawr  hwn.  Er  eu  bod  yn  am- 
ryw  gymdeithasau,  a  chan  bob  cym- 
deithas  amryw  genadon,  eto  wrth  eu 
cydmaru  ag  eangder  y  maes,  nid  ydynt 
ond  fel  "dyrnaid  o  yd  yn  mhen  y 
mynyddoedd ;"  ond  os  mwydir  ef  â 
gweddiau,  cydymdeimlad,  a  rhoddion 
y  saint,  ei  ffrwyth  a  "  ysgwyd  fel  Liba- 
nus,"  oblegid  yr  Arglwydd  arydd  gyn- 
ydd.  *'Eíe  a  achub  dan  ganu,"  ac  a 
frysia  i  fendithio,  pan  bydd  Seion  yn 
dysgwyl.  I  lawr  daw  y  mynyddoedd 
pan  bydd  ef  yn  disgyn  yn  ei  ogoniant. 
Os  oes  rhyw  un  yn  teimlo  yn  amheus  a 
fydd  i  Iwythau  lluosog  Affrica  gael  eu 
gwareiddio  a'u  gwaredu  ai  peidio, 
bydded  iddo  ddarllen  bywgrafîìadau 
fel  eiddo  Moffat,  Livingstone,  ac  eraill, 
neu  bydded  iddo  fyfyrio  symudiadau  yr 
achos  crefyddol  yn  Sierra  Leone,  yr 
hwn  sydd  yn  cael  ei  lywodraethu  yn 
hollol  gan  y  dalent  frodorol  \  neu  dar- 
llened  hanes  y  gwaith  cenadol  ar  hyd 
glanau  y  Niger,  lle  arall  ag  mae  y  prif 
syraudyddion   yn    frodorion ;  neu  ed- 


ryched  ar  y  cartrefì  Cristionogol  lluos- 
og  sydd  heddyw  yn  mhlith  y  Elafîirs, 
Hottentots,  a'r  Bushmen ;  a  phan  wel 
eu  gwisgoedd  trwsiadus,  eu  hymddang- 
osiad  prydferth,  eu  hymddygiadau  taw- 
el,  a  pha  mor  hawdd  y  gellir  ymgy- 
mysgu  â  hwy  heddyw,  argyhoeddir  y 
mwyaf  amheuol,  fod  yn  efengyl  y  groes 
allu  digonol  i  godi  yr  iselaf  o  Iwythau 
Aífrica  a'i  wneyd  yn  addas  i  eistedd 
gydag  Abraham,  Isaac,  a  Jacob,  yn 
nheyrnas  nefoedd.  Mewn  cysylltiad 
â'r  gwahanol  symudiadau  cenadol  yn 
Aífrica  a  manau  eraill,  mae  ein  dyled- 
swydd  ni  fel  Cristionogion  yn  amlwg. 
Meddyliwn  am  danynt,  dywedwn  wrth 
eraill  am  danynt,  gweddiwn  am  eu 
llwyddiant,  a  chyfranwn  fel  mae  Duw 
wedi  ein  llwyddo,  at  eu  cynalìaeth. 
Mae  Duw  wedi  agor  drws  eang  yn  Aíf- 
ríca,  ac  mae  yn  dysgwyl  i  ni  fyned  i 
mewn.  Mae  yn  anrhydedd  i  ni  fyned 
Ue  mae  Duw  am  i  ni  fyned.  Os  eir  yn 
ewyllysgar,  fe  goronir.  "  Yr  ewyllys- 
gar  a'r  ufudd  ga  fwyta  o  ddaioni  y  tir." 
"  Yr  hwn  a  ddyfrha  a  ddyfrheir."  Ei 
orchymyn  yw,  "Ewch."  Mae  y  geir- 
iau,  "yr  holl  genedloedd,*'  "  terfynau 
eithaf  y  ddaear,"  "  y  maes  yw  y  byd," 
yn  dweyd  yn  eglur  i  ba  le  i  fyned,  a 
pha  mor  bell  i  fyned.  Nid  ydym  i  ar- 
os  nes  y  byddo  y  pellaf  o'r  cenedloedd 
wedi  cael  pregethu  yr  efengyl  iddynt. 
'Does  dim  gorphwys  i  lod  nes  byddo  y 
duaf  o  feibion  Aífrica  wedi  clywed  am 
"  y  ffynon  a  agorwyd  i  dy  Dafydd  a 
phreswylwyr  Jerusdem."  'Does  dim 
bwrw  arfau  i  fod  nes  byddo  holl  am- 
ddiffynfeydd  y  gelyn  wedi  gorfod  teim- 
lo  fod  dwyfol  allu  gyda*r  f}'<î<lin  sydd 
tan  arwydd  y  gwaed,  ac  fod  y  cadw)m- 
au  cryfaf  i  gael  eu  dryllio,  cyn  y  cy- 
hoeddir  heddwch.  Gallem  feddwl  fod 
yr  eglwys  yn  y  dyddiau  hyn  wedi  clyw- 
ed  llais  o'r  nef  yn  dywedyd  gydag  awd- 
urdod  a  dylanwad,  "  Ewch  rhagoch." 
Mae  yn  nghynllun  y  nefoedd  i  gael  dy- 
lanwad  achubol  yr  efengyl  gael  ei 
deimlo  hyd  eithaf  y  ddaear.  Mae  y 
gwahanol  grefyddau  gau,  a'r  cyfun- 
drefnau  cyfeihornus  sydd  wedi  bod 
mewn  bri  mawr  am  ganrifoedd,  yn  bar- 
od  wedi  eu  rhidyllu  yn  arswydus  gan 
ddylanwad  treiddiol  y  gwirionedd.     Y 


Digitized 


byGoogle 


i883.] 


Hanesion   CarttefoL 


377 


mae  amddiffynfeydd  y  diafol  yn  an- 
nhraethol  gedyrn  yn  Affrica,  ond  yn 
Aifrica,  fel  yn  mhob  man  arall,  y  mae 
wedi  ei  gondemnio,  ac  mae  ei  ddeil- 
iaid  heddyw  yn  estyn  eu  dwylaw  yn 
brysur  at  air  y  bywyd.  Sychedant  am 
y  dwfr  bywiol,  ac  maent  yn  awyddus 
am  fara  y  bywyd.  Galwant  mewn 
taerineb  am  genadon,  ac  ar  ddarfod 
am  danynt  maent  yn  chwilio  am  oleu- 
ni ;  a  dywed  eu  cyflyrau  adfydus  fod 
yn  rhaid  iddynt  ei  gael.  Mae  Duw  yn 
dweyd  y  rhaid  iddynt;  ac  O,  am  i 
bob  Cristion  ddweyd  hyny  hefyd.  Y 
mae  America  mewn  dyled  nas  gwyr  pa 
faint,  i'r  cyfandir  dan  sylw.  Bu  meib- 
ion  Aflrica  am  ddegau  o  flynyddau  yn 
hau  a  medi  ein  meusydd  o  dan  iau  or- 
thrymus  caéthfasnach.  Mae  America 
yn  gyfoethog,  miliynau  o  aur  yn  rhed- 
eg  i*w  choffrau  yn  flynyddol  trwy  y 
balance  ofirade,  Onid  yw  yn  drueni 
meddwl  fod  tua  75  cents  am  bob  dyn, 
dynes  a  phlentyn  ar  wyneb  y  ddaear, 
yn  cael  eu  gwario  bob  blwyddyn  yn 
America  ar  ddiodydd  meddwol,  tra 
nad  oes  ond  tua  ÿ 2, 5 00, 000  yn  cael  eu 
casglu  at  achosion  cenadol.  A  ga  y 
diafol  yr  aur,  a'r  oll  yn  eiddo  yr  Ar- 
glwydd  ein  Duw  ni  ?  Meddylia,  Grist- 
ion,  am  y  50,000,000  o  fodau  dynol 
yn  nghanolbarth  Affrica  yn  gorwedd 
yn  mro  a  chysgod  angeu,  ac  yn  gwyn- 
ebu  ar  nos  na  fydd  dydd  byth  yn  can- 
lyn.  Mae  y  gwaith  yn  fawr,  ond  na 
ddigaloner,  mae  lesu  wedi  dweyd — 
"  Wele  yr  wyf  gyda  chwi  bob  amser." 
Dyna  ddìgon. 

HANESION  CARTREFOL. 


BüRR  Oak,  Kansas. 

[Oddiwrth   y   brawd    selog,    Mr.    JAMES  M. 
Thomas.] 

Anwyl  Frawd  Griffith — Yr  wyf  yn 
ddiolchgar  am  y  Wawr.  Hi  ydyw  yr 
unig  un  a  fedr  ymgomio  â  mi  yn  yr 
hen  iaith  felus  yn  y  lle  anghysbell  hwn. 
Buasai  yn  dda  genyf  pe  y  gwnelai  ei 
hymddangosiad  yn  amlach.  Gofyn- 
wch,  Pa  fodd  yr  ydwyf  yn  dyfod  yn 
mlaen  yma?     Mewn  agwedd  dymorol. 


firsirate;  crefyddol  a  chymdeithasol, 
gwael.  Nid  yw  y  preswylwyr  yma  yn 
meddwl  fawr  am  ddim  ond  am  fyw 
mewn  difyrwch  ac  ysgafnder.  Byddaf 
yn  darllen  yn  aml  yn  y  Wawr  am  frod- 
yr  anwyl  yn  yr  Hen  Wiad,  sef  Tho- 
mas,  Narberth  ;  Price,  Rhydwilym ; 
Jenlcins,  Trefdraeth ;  Jones,  Blaen- 
conin.  Byddai  yn  dda  genyf  gael  eu 
clywed  am  unwaith  yn  traethu  gair  y 
bywyd.  A  David  George,  Jabez — nid 
y  lleiaf  o  honynt  ydyw  ef,  Deallwyf 
fod  yr  hybarch  Price,  Blaenffbs,  wedi 
blaenu  y  dyrfa.  Mi  a  wn  wrth  eich 
ysgrifau,  eich  bod  chwi  yn  adnabydd- 
us  drwy'r  oll  o  sir  Benfro.  Cefais  i  fy 
medyddio  yn  Horeb,  Maenclochdy, 
gan  y  Parch,  Henry  Price,  a  symudais 
wed'yn  i  Bethel,  Monachlogddu.  Bum 
yn  lletya  gyda  Daniel  Adams,  Maesyr- 
wyn,  am  dros  chwe'  blynedd.  Yr  wyf 
yn  cofio  am  lawer  o  gymanfaoedd  sir 
Benfro.  Yr  oedd  yno  gewri  o  bregeth- 
wyr.     Yr  eiddoch,  &c. 


Capel  Niles,  O. 

Mr.  Gol. — Byddwch  mor  garedig  a 
chyhoeddi  yn  y  Wawr,  fod  capel  y 
Bedyddwyr  yn  Niles,  Ohio,  i  gael  ei 
werthu  ar  yr  iieg  o  fis  Mawrth,  1882, 
ar  sheriff  saie^  yn  Warren  ;  ac  yr  ydym 
fel  eglwys  mewn  gofid  a  galar  mawr, 
am  y  rheswm  ein  bod  yn  methu  ei 
gadw.  Yr  eiddoch,  dros  yr  eglwys, 
David  Williams,  Ysg. 


Thomastown,  O. 

Dymunwyf  gydnabod  yn  ddiolchgar, 
mewn  modd  cyhoeddus,  garedigrwydd 
y  frawdoliaeth  a'r  ardal  tuag  atom  fel 
teulu.  Yn  adeg  bruddaidd  claddedig- 
aeth  ein  hanwyl  Gertie,  anrhegwyd  fi 
âg  overcoat  ardderchog,  a  dangosodd 
pawb  gydymdeimlad  mawr  â  ni.  Yn 
ddiweddar  iawn  gwthiodd  tyrfa  o  bobl 
yn  hen  ac  ieuanc  i  mewn  i'n  cartref,  a 
hyny  yn  hoUol  annysgwyliadwy.  Wedi 
mwynhau  ein  hunain,  bawb  o  hon- 
om,  ar  y  teisenau  a  wnawd  gan  y  bon- 
eddigesau,  cododd  yr  hen  frawd  an- 
wyl  John  P.  Williams,  prif  ddiacon  yr 
eglwys  Fedyddiedig,    ar   ei    draed,  ac 


Digitized 


byGoogle 


378 


Hanesion    CarirefoL 


[Mawrth, 


archodd  i  mi  a'm  priod  i  godi  ar  ein 
traed ;  ac  ar  ol  araeth  fer  ond  gwir 
ddeheuig  a  phwrpasol,  cyflwynodd  ar 
ran  y  parti  gôd  yn  cynwjrs  í 3 7.00,  yn 
arwydd  o*u  parch  a'u  hedmygedd  o 
honom.  Daeth  rhagor  o  arian  i  mewn 
wedi  hyny,  yr  hyn  a  wna  y  cyfan  yn 
JS40.00.  Derbynied  ein  cyfeillion,  ein 
brodyr  a'n  chwiorydd,  ein  diolchgar- 
wch  am  eu  haelionusrwydd.  Yr  eidd- 
och  yn  gywir, 

T.  P.  A  Mary  Morgan. 
Er  pan  wyf  yma,  da  genyf  eich  hys- 
bysu  fod  un  wedi  ei  bedyddio,  a 
phump  o  afradloniaid  wedi  dychwelyd. 
Yr  Arglwydd  a  ychwanego  atom  beu- 
nydd. 


Sefydliad  Gweinidog. 

Cynaliwyd  cyrddau  gyda'r  eglwys  yn 
Hyde  Park,  Pa.,  ar  y  18,  19,  20  o 
Chwefror,  mewn  cysylltiad  â  sefydliad 
y  Parch.  John  W.  Williams,  D.  D.,  fel 
gweinidog  yn  eu  plith.  Nos  Sadwrn 
pregethodd  y  Parchn  John  P.  Harris 
a  D.  W.  Morris.  Boreu  Sul,  am  10, 
y  brodyr  D.  W.  Morris  a  Fred.  Evans, 
D.  D.  (Ednyfed).  Am  2,  pregethwyd 
yn  Saesneg  gan  Dr.  Evans.  Yn  yr 
hwyr,  gan  y  brodyr  John  P.  Harris  a 
Dr.  Evans.  Yr  oedd  y  cyrddau  hyn, 
ac  yn  neillduol  y  cyrddau  ar  y  Sab- 
both,  yn  hynod  boblogaidd  ac  effeith- 
iol.  Aeth  canoedd  ymaith  bob  tro 
odd  i wrth  y  drysau,  yn  methu  cael  lle. 

Nos  Lun,  caed  cwrdd  dyddorol  ar- 
all.  Etholwyd  y  Parch.  John  P.  Har- 
ris  i'r  Gadair  Lywyddol.  Yna  dar- 
llenodd  y  brawd  John  P.  Lewis  bapyr 
yn  c)mwys  cofnodion  arianol  o  ddech- 
reu  yr  eglwys  hyd  yn  bresenol — papyr 
dyddorol.  Yna  galwyd  ar  y  brawd 
Benjamin  Hughes  i  ddarllen  papyr  yn 
cynwys  hanes  yr  eglwys  o'i  dechreuad. 
Yr  oedd  yr  hanes  hwn  yn  rhoddi  y 
prif  ffeithiau  cysylltiedig  a  chychwyn- 
iad  yr  achos,  crybwyllion  am  weinidog- 
ion  olynol  yr  eglwys.  Wedi  hyn 
rhoddodd  y  Cadeirydd  ddeheulaw  cym- 
deithas  i'r  Parch.  John  W.  Williams, 
gan  ei  roesawu  i'r  wlad,  i'r  Gymanfa, 
a'r  eglwys. 

Yn  nesaf  galwyd  ar   Ednyfed  i  siar- 


ad,  yr  hyn  a  wnaeth  nes  gwneyd  i 
bawb  ymgolli  mewn  llawenydd — nid 
oedd  neb  yn  gallu  bod  yn  sobr  pan 
oedd  efe  yn  siarad.  Hefyd,  y  Parch. 
Owen  James,  Washington,  D.  C,  a 
siaradodd  pob  un  o  honynt  yn  ddy- 
ddorol,  ac  yn  neillduol  y  brawd  anwyl 
B.  D.  Thomas,  Philanelphia.  Dyn 
dymunol  yw  Thomas.  Mae  yn  Gym- 
ro  o'r  iawn  ryw,  yn  caru  ei  genedl  o 
galon  bur. 

Tystiolaeth  pawb  am  y  cwrdd  hwn 
oedd,  na  chafwyd  ei  gyffelyb  er's  llaw- 
er  dydd,  os  erioed.  Mae  Dr.  Wil- 
liams  yn  dechreu  ar  ei  weinidogaeth 
yn  Hyde  Park  gyda  rhagolygon  gob- 
eithiol  iawn. 


Ebensburgh,  Pa. 

Sabboth,  lon.  29,  cawsom  y  fraint  o 
wrando  dwy  bregeth,  un  yn  Gymraeg 
a'r  llall  yn  Seisonig,  gan  y  Parch.  Ll. 
Rees,  Johnstown.  Yr  oedd  athraw- 
iaeth  yr  efengyl  gyda  nerth  ac  eglur- 
der  anghyffredin  yn  cael  ei  thraddodi. 
Nos  Lun  canlynol  traddododd  Mr. 
Rees  ei  ddarlith  ar  "  Ddim,"  i  ni. 
Cawsom  hwyl  iawn,  o'r  gair  cyntaf 
hyd  y  diweddaf,  am  dros  awr  a  haner. 
Mynediad  i  fewn  drwy  dalu  wrth  y 
drws.  Ni  welsom  fwy  o  bethau  digrif 
a  difrifol  wedi  eu  huno  erioed. 

Llwyddiant  i'r  brawd  anwyl  a  gallu- 
og  i  wneyd  llawer  o  les  — Richatd  L, 
Thomas. 


Dawn,  Mo. 

Mr.  Golygydd,  yn  gymaint  a'i  bod 
yn  arferiad,  ac  yn  arferiad  da,  i  gyd- 
nabod  caredigrwydd  brodyr  a  chwior- 
ydd  haelfrydig,  goddefer  i  ninau  am 
dro  gyflwyno  ein  diolchgarwch  i  saint 
parchus  Dawn  a'r  gwrandawyr  am  eu 
haelfrydedd  Cristionogol.  Yr  ydym 
yn  awr  wedi  dechreu  ein  chweched 
flwyddyn  weinidogaethol  yn  y  lle ;  a 
chan  fod  llinynau  serch  yn  myned  yn 
dynach,  a'r  undeb  yn  anwylach,  pen- 
derfynodd  y  brodyr  a'r  chwiorydd  i 
brofì  eu  teimladau  da  tuag  atom  mewn 
modd  sylweddol.  Yr  arwydd  cyntaf 
er  daíoni   a  gawsom  ni  ydoedd   cwrlid 


Digitized 


byGoogle 


x382.J 


Hane^ton  Cartrefoi. 


379 


{quilt)  ardderchog  î  Mrs.  Richardson ; 
ac  yn  fuan  ar  ol  hyn  dyma  y  chwaer 
dda  Mrs.  Joseph  A.  Lewis,  ar  ran  y 
chwiorydd,  yn  gwneyd  anrheg  o  o^er- 
^oat  ardderchòg  i'r  gweinidog,  gwerth 
$20 ;  felly  chwi  welwch  mai  gwella  yr 
oedd  hi.  Ond  nid  oedd  y  pethau  uch- 
od  ond  megys  defnynau  yn  rhaghys 
bysu  fod  cawod  i  ymarllwys  maes  o 
law,  a  ninau  mewn  hwyl  yn  ceisio  canu, 

'*  Ni  gawsom  rai  defnjrnau  'i  lawr, 
Betb  am  yr  awr  cawn  fyn'd  i'r  mor  ?" 

Ond  bydd  yn  eithaf  da  os  cawn  nofio 
mewn  cariad  (caredigrwydd)  a  hedd. 
Felly  boreu  dydd  Mercher,  lonawr  4, 
1882,  oddeutu  9  o'r  gloch,  dechreuodd 
haelfrydedd  ddadlwytho  y  trysorau 
gwerthfawr  yn  ein  hanedd-dy,  ac  er- 
byn  canol  dydd  (er  fod  y  tywydd  yn 
anffafriol)  yr  oedd  y  ty  yn  orlawn  o 
frodyr,  chwiorydd,  a  chyfeillion  cynes 
i'r  eglwys  a'r  pregethwr,  ac  fe  gawsom 
amser  hapus.  Yr  oedd  y  chwiorydd 
talentog  yma  wedi  parotoi  cyflawnder 
o*r  danteithfwyd  goreu,  a  mwynhaodd 
pawb  ei  hunain  yn  gampus ;  ac  fel  y 
cynyddai  y  dorf,  amlhâai  y  trugaredd- 
au ;  ac  fel  y  dywedodd  sylfaenydd  yr 
Ysgol  Garpiog  yn  Lloegr,  "  More 
Mldren^  more  ỳotatoes,^^  felly  ninau, 
a  chyn  pedwar  o'r  gloch  yn  y  pryd- 
nawn,  yr  oedd  y  *'  celwrn  blawd"  wedi 
ei  lenwi,  y  cig  mewn  cyflawnder,  a'r 
-dr^rsorfa  arianol  braidd  yn  bwysig. 

Yr  hwyr  ydoedd  adeg  y  bobl  ieu- 
ainc  i  ddangos  en  parch,  &c.  Daeth- 
ant  yn  dyrfa  fawr,  a  mwnhaysant  eu 
hunain  yn  ardderchog  hyd  ganol  nos. 

Derbyniasom  swm  da  o  arian  ;  ym- 
-ddengys  y  bydd  y  cyfan,  wedi  y  deuant 
oll  i  law,  drwy  drugareddau  ac  arian, 
yn  agos  i  ddau  gant  a  haner  o  ddoleri. 
Well  done,  pobl  Dawn,  onide  ? 

Dymunem  fel  teulu  gyflwyno  ein  di- 
olchgarwch  gwresocaf  i  bawb  a  gymer- 
asant  ran,  ac  a  gynorthwyasant  yn  nyg- 
iad  oddiamgylch  yr  arwydd  hwn  o 
barch  a  chydymdeimlad.  Teimlwn 
fod  y  parch  a  ddangoswyd,  a'r  cariad 
a  amlygwyd,  yn  fath  o  ysbrydoliad  i  ni 
ar  gyfer  y  dyfodol ;  a  hyderwn  y  bydd 
ein  gwaith  yn  y  lle  dan  fendith  Duw 
yn  y  dyfodol,   fel  y  bu  yn  y  mynedol. 


Dymunem  hefyd  gydnabod  yn  ddiolch- 
gar  y  chwaer  dda,  Mrs.  Catherine 
Pierce,  Utica,  Mo.,  (gynt  o  Shenan- 
doah,  Pa.,)  am  ei  hymdrech  i  gasglu 
mor  dda  at  y  donation;  mae  hi  bob 
amser  yn  ei  helfen  wrth  wneuthur  da- 
ioni.  Aelod  ydyw  o'r  eglwys  Seisnig 
fydd  dan  ein  gofal.  Bydded  gras 
Duw  a'i  amddiffyn  ar  bawb.  Yn  %y- 
wir  iawn,  R.  M.  Richardson. 


Freedom,  N.  Y. 

C)maliwyd  donation  er  budd  i  mi,  am 
yr  hon  y  dymunwyf  gydnabod  fy  Uuos- 
og  gyfeiUion  gyda'r  diolchgarwch  mwy- 
af  trwyadl.  Yn  y  prydnawn  ymgyn- 
uUodd  yr  hen  bobl  a*r  canol  oed  yn  y 
ty  fel  arfer,  a  chafwyd  ymddyddaniaeth 
felus  ac  adeiladol  ar  wahanol  bynciau  ; 
yna  cyfranogwyd  o'r  darpariadau  ang- 
enrheidiol  er  cynai  ac  adfywio  y  dyn 
anîanyddol.  Yn  yr  hwyr  cyfarfu  y 
bobl  ieuainc  yn  Veirs  Hall^  Sandusky, 
a  chafwyd  amser  dymunol  iawn  yno. 
Chwareuodd  y  cornet  band  amryw 
ddarnau  chwaethus  a  rhagorol.  Üyf- 
lawnodd  aelodau  y  pwyllgor  eu  gwaith 
yn  ddeheuig,  ac  aeth  y  boneddigesau 
trwy  eu  rhan  hwythau  o'r  gwaith  yn  y 
modd  mwyaf  boddhaol  i  bawb  oedd  yn 
bresenol.  Cyrhaeddodd  yr  elw  i'r 
swm  anrhydeddus  o  ^140.  Y  mae  y 
teimladau  da  a  ddangosir  tuag  ataf  yn 
y  donations  yn  annhraethol  fwy  gwerth- 
fawr  yn  fy  ngolwg  na*r  arian,  er  cystal 
ydynt,  ac  er  mor  angenrheidiol  ydynt 
yn  y  byd  hwn. 

Yr  wyf  yn  dymuno  diolch  i  chwi,  fy 
nghyfeillion,  am  y  dadblygiad  hwn 
o'ch  teimladau  cynes  tuag  ataf,  a  bydd- 
ed  i*r  Duw  holl-gyfoethog  ad-dalu  i 
chwi  yn  ddeublyg  am  eich  haelfrydedd. 
Yr  eiddoch  yn  serchog, 

W.    M.   EVANS. 


Beibl  Gymdeithas  New  Cambria, 

MlSSOURI. 

Cynaliwyd  cyfarfod  blynyddol  y 
gymdeithas  uchod  yn  nghapel  yr  An- 
nibynwyr,  Sadwrn,  lon.  7,  1882. 

Gwaith  y  cyfarfod  oedd  myned  dros 
gyfrifon  y  flwyddyn  flaenorol   ac  ethol 


Digitized 


byGoogle 


38o 


Hanesian  CattrefoL 


[Mawrth^ 


y  swyddogion  canlynol  am  y  flwyddyn 
bresenol  : — Llywydd,  Parch.  Griffith 
Griffiths;  Is-lywydd,  W.  H.  Jones ; 
Trysorydda  Llyfrgellydd,  O.W.  Jones, 
Ysw.  \  Ysgrifenydd,  Benjamin  Price. 
Pwyllgor  Trefniadol,  R.  Powell,  W. 
Lloyd,  J.  T.  Davies,  John  Rees  a  T. 
R.  Evans. 

Sabboth,  lon.  8,  cyfarfod  yn  yr  un 
Ue,  am  lo  o'r  gloch  ;  Parch.  G.  Grif- 
fiths  yn  Llywydd.  Dechreuwyd  trwy 
ddarllen  a  gweddio  gan  R.  Powell, 
darllen  y  cyfrifon  gan  yr  Ysgrifenydd, 
areithio  gan  R.  Powell  ar  burdeb  eg- 
wyddorion  y  Beibl,  fel  cymelliad  i  ni 
i  ymdrechu  o  blaid  y  Gymdeithas. 
Yn  nesaf  sylwadau  gwir  bwrpasol  gan 
y  Parch.  G.  Griffiths  ar  y  Beibl,  y 
Gymdeithas,  a  dyledswydd  pleidwyr  y 
Beibl  tuag  at  y  Gymdeithas.  Yn  nes- 
af  y  Parch.  M.  Williams  ar  Fawredd 
Rhoddwr  y  Llyfr  Sanctaidd,  a  dyled- 
swydd  y  Gymdeithas  i  wasgaru  y  cyf- 
ryw  i  blith  holl  genedloedd  y  ddaear. 

Cyfarfod  am  2,  yn  Saesneg.  Dar- 
llenwyd  a  gweddiwyd  gan  Wm.  Dar- 
ling.  Areithio  gan  O.  W.  Jones  ar 
Helaethrwydd  Gweithrediadau  y  G^ma- 
deithas,  yn  wir  feistrolgar.  Yn  nesaf 
sylwadau  gwasgarog  ar  y  Beibl  a'r 
Gymdeithas,  gan  William  Darling. 

Mae  y  cyfrifon  fel  y  canlyn  : 

Llyfrnu  ar  law  lon.  8,  1881.  $128 
75 ;  arian  ar  law,  7  ZZ ;  casgliadau, 
37  00  ;  derbyniwyd  am  lyfrau,  15  53; 
codiad  yn  mhris  llyfrau,  56C.  Cyfan- 
swm,  JS189  72. 

Anfonwyd  i'r  Fam  Gymdeithas  i  N. 
York,  40  00  ;  rhoddwyd  yn  anrhegion 
i  bwlpudau,  24  00 ;  mân  dreulion,  30 
cents ;  gwerthwyd  o  lyfrau,  15  53 ; 
llyfrau  ar  law,  lon.  7,  1882,  82  22  ; 
cyfanswm,  169  05 — yn  gadael  gwedd- 
ill  yn  Uaw  y  Trysorydd  o  20  67. 

B.  Price,  Ysg, 


Eglwys  Moriah,  Risca. 

Ar  y  i8fed  a'r  i^eg  o  Ragfyr,  or- 
deiniwyd  gweinidog  newydd  yn  Mori- 
ah,  Risca,  Mynwy,  sef  Mr.  E.  Thom- 
as,  myfyriwr  yn  athrofa  Pontypool. 
Siaradwyd  yn  uchel  am  deilyngdod  y 
gweinidog   ieuanc,    a  dywedir   yn  ni 


wedd  yr  hanes,  "Mae  hen  eglwys 
barchus  Moriah  wedi  arfer,  ar  hyd  y 
blynyddoedd,  ymborthi  ar  "basgedig- 
ion  breision,*'  a'n  dymuniad  ydyw, 
ar  i  ddeuparth  o  ysbryd  y  cewri  ar- 
aethyddol  sydd  wedi  ei  ragflaenu  yno^ 
i  syrthio  arno  yntau. — Amicus. 


Manion  o  Tayloryille,  Pa. 

IMechreu  lonawr  bu  gan  yr  Ysgol 
Sabbothol  arddangosfa  eang  o  emau 
dawn,  swynion  cân,  a  deniadau  i'r  deall 
i'w  oleuo,  i'r  galon  er  ei  diwygio,  ac  i'r 
darfelydd  i'w  foddio.  Bu  y  llywydd 
yn  ddoeth,  yr  adroddwyr  yn  hwyliog, 
y  bobl  yn  aml,  a'r  awydd  yn  aeddgar 
am  gwrdd  eto  cyffelyb  iddo. 

Drachefn,  nos  Fercher,  Chwefror 
iSfed,  bu  Dr.  Fred.  Evans,  Franklin, 
yma  yn  darlithio  ar  fywyd,  ar  farw,  ac 
ar  fawredd  James  A.  Garfield.  Dar- 
lith  orchestol,  traddodiad  dawnus,  cyn- 
ulleidfa  fawr,  a  chadeirydd  call  yn 
mherson  Mr.  Morgan  Harris.  Tra 
byddo  y  Delaware  yn  tramwy,  y  Lack- 
awanna  yn  llifo,  a'r  Minooka  yn  fyw^ 
bydd  Fred.  Evans  yn  ei  fri. 

Daeth  Ilythyr  yma  oddiwrth  Dr, 
Swain,  Philadelphia,  yn  dymuno  casgl- 
iad  cenadol  erbyn  dechreu  Ebrill,  ac 
yn  wir  y  mae  galwad  am  dano.  Medd- 
ylier  am  y  manau  laẁer  yn  Mhennsyl- 
vania  heb  eglwysi  Bedyddiol,  o  Dun- 
daíf  i  Dickson,  o  Dunmore  i  Moscow,. 
ac  o  Spring  Brook  i  Pleasant  Yalley,  a 
Ilawer  mwy.  Rhy  fychan  yw  y  cestyll 
a  gymerwyd,  y  tira  enillwyd,  a*r  achos- 
ion  a  blanwyd,  a  rhaid  ychwanegu  neu 
golli  y  maes.  Mae  y  tri  diwmod  yr 
wythnos  yn  digaloni  meibion  Iludded, 
ond  buan  yr  elo  yr  aflwydd  ar  fFo,  a 
Ilwyddiant  a  weno. 

Eliphalet  i'r  Wawr. 


At  y  Parch.  H.  C.  Parry,  D.  D. 

Mri.  Gol. — Caniatewch  i  mi  anfon  ychydîr 
lincllau  trwy  gyfrwng  y  Wawr,  at  y  bardd 
awenyddol  o  Bevier.  Dygwyddodd  i  mi,  yn 
ddamweinìol  weled,  yn  mhlith  pethau  eraiU 
yn  ystorfa  ysgrifeniadol  Mr  Parry,  gywydd  i'r 
**  Dymestl,"  yr  hwn  i*m  tyb  i,  sydd  yn  ar- 
dderchog  dda.  Mae  yn  drueni  fod  perlau  mor 
werthfawr,  fel  yr  un  crybwylledig,  yn  cael  e  n 
cuddio  yn  y  Uwch  o  afael  ein  cydgenedl,  pan 


Digitized 


byGoogle 


i882.] 


Hanesiím  CarirefoL 


381 


y  gallant  eu  meddiann.  Gofynais  yn  bersonol 
i'r  Doctor  am  ei  gyhoeddi,  ond  ni  addawodd  ; 
ac  yr  wyf  cto,  trwy  gyfrwng  y  Wawr,  mcwn 
modd  cyhocddos,  yn  tacr  geìsio  gan  yr  Hy- 
barch  Ddoctor  ei  anfon  i*w  gyhoeddi  yn  y 
Wawr.  Diameu  genyf  y  rhydd  foddlonrwydd 
cyflBredinol  i  hoU  ddarllenwyr  y  Wawr 

B.  Pricb. 


BEDYDDIWYD-^ 

Seion^  Sherman^  Swydd  Summtty  O. 
— ^Am  dri  o'r  gloch  prydnawn  Sul,  lon- 
awr  29,  1882,  cawsom  y  fraint  o  weled 
dyn  ieuanc  gobeithiol  yn  ufuddhau  i'r 
ordinhad  o  fedydd,  pryd  y  gweinydd- 
wyd  gan  y  Parch.  lago  W.  James. 
Casglodd  tyrfa  luosog  i  lan  y  dwfr,  ac 
awd  trwy  y  gwaith  yn  y  modd  rawyaf 
dcheuifi:.  Tra  ar  lan  y  dwfr  cyhoedd- 
odd  y  Parch.  James  y  byddai  iddo  dra- 
ddodi  pregeth  i'r  ieuenctyd  am  chwech 
o'r  gloch  yn  yr  hwyr,  yn  ysgoldy  Hame- 
town.  Aethom  yno  ar  yr  awr  apwynt- 
iedig,  a  chawsom  yr  ysgoldy  wedi  ei 
orlenwi  a  gwrandawyr,  a  chawsom  y 
fraint  o  wrando  ar  ein  gweinidog  yn 
traethu  un  o'r  pregethau  mwyaf  galluog 
a  tharawiadol  a  glywsom  erioed.  Yr 
oedd  y  gwrandawiad  mwyaf  astud  yn 
cael  ei  roddi — pawb  yn  gwrando  fel  am 
ei  fywyd.  Ar  ddiwedd  y  cyfarfod  gal- 
wyd  cyfeiUach,  ac  arosodd  un  ar  ol, 
gan  ddywedyd,  "  Minau  hefyd  a  ddeu- 
af  gyda  chwi,  canys  gwelais  a  theimlais 
fod  yr  Arglwydd  gyda  chwi."  Mae  yr 
eglwys  yn  bresenol  yn  gwisgo  agwedd 
lewyrchus,  a  chredwn  fod  gwawr 
Uwyddiant  wedi  tori  arnom.  Credwn 
fod  amryw  wedi  myned  allan  nos  Sab- 
both  yn  cloffi  rhwng  dau  feddwl.  Ein 
gweddi  yw,  am  i  Dduw  gario  argy- 
hoeddiad  llwyr  i  dre,  fel  y  byddo  iV 
"  fechan  fyned  yn  fìl,  a*r  wael  yn  genedl 
gref."  Bedyddiwr. 

Freedomy  N.  K — Sabboth,  Chwefror 
12,  1882,  cawsom  y  fraint  o  weled 
pump  o  bobl  ieuainc — pedwar  brawd 
ac  un  chwaer — ar  broffes  o*u  íTydd,  yn 
ufuddhau  i  fedydd  y  Testament  New- 
ydd.  Yr  oedd  natur  yn  gwenu  ar  yr 
olygfa  fendigedig,  ac  yr  oedd  y  dorf 
luosog  a  edrychent  ar  weinyddiad  yr 
ordinhad,  wedi  eu  meddianu  â  difrifol- 


deb.   Bydded  i*r  Arglwydd  ychwanegu 
atom  beunydd  y  rhai  fyddant  gadwedig. 

Brawd. 

Jermyn,  Pa, — lon.  29,  1882,  caws- 
om  yr  hyfrydwch  o  weled  y  Parch. 
James  Prîce,  Kingston,  yn  ngwydd 
ty/fa  Inosog,  yn  bedyddio  brawd  a 
chwaer  ar  brofìes  o*u  ffydd  yn  Mab 
Duw.  Adferwyd  pedwar  ar  yr  un  dydd, 
yn  gwneyd  ychwanegiad  o  chwech  at 
rif  yr  eglwys. 

JOHN    R.    JONES. 


PRIODWYD' 


lonawr  18,  1882.  yn  Miners,  Luzerne  Co.» 
Pa.,  gan  y  Parch  W.  D  Thomas,  Mr.  Henry 
D.  Rees  a  Miss  Bessie  Furcell. 


BU  FARVÍf— 

Y  DIWEBDAlt  MR.  JOHN  R.  JENKINS,  MINnS- 
VILLE,  PA. 

Y  cwbl  a  ddymnnwyf  y w,  amlygn  fy  nghym- 
eradwyaeth  a*m  hymddiried  ynddo  bob  amser. 
Un  o  ragorolion  y  ddaear  oedd  y  brawd  Jen- 
kins,  dyn  gonest,  a  Christion  didwyll,  yn  bar- 
od  bob  amser  i  wneathnr  ei  ddyledswydd. 
Gellid  ei  ystyried  yn  bersonoliad  o  eglwys 
Gymreig  y  Bedyddwyr  yn  MinersYÌlle,  gan  ei 
fod  yn  gofalu  am  bob  peth  y  capel— ei  dy  yn 
agored  i  dderbyn  pregethwyr  a  dyeithriaid,  ac 
nid  oedd  nn  aelod  yn  fwy  parod  nag  ef  >  g^rf- 
rann  at  bob  achos  teilwng.  Priodol  y  gallesid 
dywedyd,  ei  fod  wedi  ymbríodi  â  lesu  Grist» 
neu  mewn  partneríaeth  ag  ef,  ac  felly  yr  oedd 
yn  galonog  a  sirtol  yn  ei  gystudd.  Teimlai 
yn  dawel  felly  mewn  gorthrymderau,  ac  nid 
oedd  ystormydd  bywyd  yn  effeithio  i*w  lesgân 
yn  ei  sêl  grefyddol.  Efe  oedd  yn  gyffredin  yn 
cynrychioli  yr  eglwys  mewn  cymanfaoedd  a 
chynadleddan  yr  enwad ;  ac  er  nad  oedd  ei 
amgylchiadau  mor  helaeth  â  rhai  sydd  yn 
mwynhau  eu  cynefinol  iechyd,  nid  oedd  pell* 
der  ffordd,  treulion  y  daith,  nac  anhwyldeb 
corphorol,  yn  ei  gadw  gartref  o'r  gwyliau  ar* 
benig  hyn.  Ond  barnwyf  mai  yn  ei  dculu  yr 
ymddysgleiríai  fwyaf.  Anhawdd  cyfarfod  â 
phftr  mwy  cysurus  a  heddychol  nag  ef  a*i  brí- 
od  fìfyddion  a  diwyd.  Yr  oedd  hi  yn  drysor 
gwerthfawr  iddo  yn  ei  anhwyldeb  a'i  lesgedd  ; 
ymddiríedai  yn  ei  doethineb  a*i  medrusrwydd 
bob  amser,  ac  ni  chafodd  ei  siomi.  Yr  oedd 
eu  dylanwad  ar  eu  plant  yn  nerthol  ac  annile. 
adwy,  fel  y  teimlant  fod  yr  addysg  a'r  cyngor 
ion  a  gawsant  yn  eu  rhwymoi  barchu  eu  mam- 
ac  yn  gwneyd  coffadwríaeth  eu  tad  yn  fendig- 
edig. 

Mae  ei  fab  David  yn  ôf  m  edrus,  ac  yn  ddyn 


Digitized 


byGoogle 


$82 


Hanesion  CarirefoL 


[Mawrth, 


o  gymeriad  nchel,  jn  byw  yn  gysurus  gyda  ei 
deultt  yn  PottsYÌlle,  ond  hyd  yma  heb  ymos- 
twng  i  Frenin  Seion.  Bydded  iV  hwn  a  add- 
awodd  alw  y  meibion  yn  Ue  y  tadau  ei  dueddu 
yn  fuan  i  gydsynio  a'r  cyngorion  a'r  cyfar- 
wyddiadau  a  gafodd  yr  ei  ieuenctyd. 

Am  ei  ferch  dyner  ac  anwyl,  mae  hi  wedi 
cyfarod  â  throion  chwerwon  yn  ddiweddar. 
Tua  phymthegttos  cyn  marwolaeth  ei  thad, 
«oliodd  ei  phriod  ei  fywyd  jrn  y  gwaith  glo  yn 
Taylorville,  ac  y  mae  hi  a'i  phlentyn  bychan 
yn  awr  yn  aros  gyda  ei  mam  yn  Minersville. 
Yr  Arglwydd  a  gysuro  y  ddwy  weddw  alarus 
hyn  yn  eu  dwfn  drallod,  ac  a  gymwyso  yr  boll 
bertbynasau  i  gyfarfod  yr  ymadawedig  yn 
ngwlad  y  gywynfyd.  Mae  symudiadau  ac 
angau  wedi  cymeryd  ymaith  amryw  o  ffydd- 
loniaid  Seion  o  eglwys  barchus  Minersyille. 
Hyderwn  y  gwelir  eraiil  yn  ymroddi  i  lanw  y 
foylchau,  ac  y  gwelir  yr  achos  goreu  yno  eto  yn 
gwisgo  ei  sandalau  arian,  fel  yn  y  blynyddau 
«  aethant  heibio. 

PoUsvilUy  Pa.  RiCHARD  Edwards. 

Gan  ein  bod  wedi  lletya  yn  ei  dy  ef  dair  blyn- 
edd,  pan  yn  weinidog  ar  yr  eglwys  yn  Miners- 
Yille,  cawsom  gyfleusderáu  rhagorol  i  wybod 
pa  fath  ddyn  a  Christion  ydoedd.  Brawd  go 
dda  oedd  John  R.  Jenlcins.  A'i  gymharu  ag 
eraill,  nid  aml  y  ceir  ei  well  yn  mhlith  ein 
haelodau  yn  gyffredin.  Yr  oedd  yn  teimlo  dy- 
ddordeb  yn  yr  achos.  Ystyriwn  yr  elfen  hon 
yn  werthfawr.  Yr  oedd  cyflwr,  Uwyddiant  ac 
amgylcfaìadau  yr  eglwys,  yn  agos  at  ei  galon. 
Gwelid  hyn,  nid  yn  unig  yn  ei  ymddyddanion, 
ond  hefyd  yn  ei  weithrediadau  gyda  yr  Ysgol 
Sabbothol,  y  cyfarfodydd  eglwysig,  y  casgliad- 
au — ei  bresenoldeb  cyson  yn  y  moddion— ei 
ddyddordeb  yn  y  weinidogaeth — ei  ddull  sylw- 
gar  o  wrando.  Eto,  yr  oedd  John  R.  Jenkins 
yn  sefydlog  yn  ei  fywyd  crefyddol.  Y  mae 
ansefydlogrwydd  creíÿddol  yn  amlygu  ei  hun 
mewn  mwy  nag  un  ffordd  yn  aml.  Nid  yn 
nnig  gwelir  ef  mewn  gwrthgiliadau  olynol, 
ond  hefyd  mewn  anwasladrwydd  sŶl  a  gweith- 
garwch.  Yr  oedd  y  brawd  Jenlcins  yn  rhydd 
oddiwrth  y  naill  a'r  llall.  Arwyddai  y  sefydl- 
ogrwydd  hwn  fodolaeth  elfenau  dwfn  ei  gym- 
«riad, 

Fel  diacon,  yr  oedd  yn  meddu  ar  lawer  o 
gymwysderau  i'w  swydd.  Nid  ydym  yn  cofio 
am  un  engraifit  ei  weled  ef  wedi  rhoddi  ei 
hunan  mewn  false  ýosiUon,  nac  ychwaith  ei 
fod  hyd  yn  nod  yu  llai  na'i  swydd,  ac  yn  an- 
nheilwng  o  honi.  Bn  hefyd  yn  ffyddlawn  i'w 
swydd.  Ac  nid  ydym  yn  gwybod  iddo  anghof- 
io  ei  rwymedigaethau  fel  y  cyfryw,  na  defn- 
yddio  ei  awdurdod  fel  swyddog  i  gyrhaedd 
amcanion  personol  anghydnaws  â  lles  yr  achos. 
Nodwedd  tra  mynych  yn  y  dyddiau  hyn  yn 
ein  heglwysi  ydyw,  fod  unigolion  swyddogol 
yn  camddefnyddio  eu  hawliau  i  hyrwyddo 
rhyw  amcanion  personol  gwrthnysig  a  dyeithr 
i  efengyl  Crìst.  Mae  y  nodwedd  annymunol 
hon  yn   fwy   amlwg,  efallai,  yn    yr  eglwysi 


bychain  yn  hytrach  na'r  rhai  mawrìon.  Nid 
adnabum  amlygiadau  o'r  nodwedd  gas  hon  yn 
mywyd  swyddogol  a  chrefyddol  y  brawd  ym- 
adawedig  hwn. 

Y  mae  yr  eglwys  wedi  cael  co/led  yn  ei  far- 
wolaeth  ef,  ac  yn  gymaiat  a  bod  yr  eglwys 
wedi  myned  yn  fechan  a  gwan,  mae  y  golled 
hon  yn  cael  ei  theimlo  yn  fwy.  Yr  yd^^  yn 
dra  hyderus  fod  fy  nghyfailí  a'm  brawd  Jen- 
kins  wedi  myned  i  etifeddu  yr  addewidion.  ac 
wedì  myned  i  mewn  i  lawenydd  ei  Arglwydd. 

G. 

MISS  ELLSN  ROBERTS. 

Mehefin  22,  1S81,  yn  Aurora,  ger  BerUn« 
Wis.,  o'r  diýhiheria,  bu  farw  Ellen  Roberts, 
yn  17  mlwydd  oed.  Merch  ydoedd  i  Grìffith 
ac  Elizabeth  Roberts.  Ty  Comiog,  ger  Pwil- 
heli,  G.  C.  /  8.  K 

Cafodd  y  siriol  EUen  gystudd  trwm  aoi 
bymthegnos,  eto  dyoddefodd  yn  dawel,  heb 
rwgnach;  a  tbua'r  diwedd  dywedodd  with  ei 
mam,  ei  bod  hi  yn  myned  yn  mhell  oddicar- 
tref — yn  mhellach  nag  y  bu  eríoed  o'r  blaen. 
Cael  anwyd  wrth  gynorthwyo  golchi  yr  addol- 
dy,  feddylir,oedd  achos  ei  chystudd  marwoL 

Un  hynod  ffyddlon  yn  ei  gwaith  gartref,  di- 
feius  yn  yr  ysgol  ddyddiol,  a  Uafurus  iawn  yn 
yr  Ysgol  Sabbothol,  oedd  yr  anwyl  EUen.  Yr 
oedd  yn  hoff  gan  bawb,  ac  mae  ei  pherthynas- 
au  yn  hiraethlawn  ar  ei  hol,  yn  neiUduol  Á 


Pregethwyd  ar  yr  achlysur  angladdol  gan  j 
Parch.  R.  D.  Evans,  yn  Gymraeg,  ac  yn  Saes- 
oneg  gan  y  brawd  W.  T.  WiUiams.  Aeth  ael- 
odau  yr  Ysgol  Sabbothol  i'r  fynwent,  ac  add- 
umasant  ei  bedd  ft  blodau  heirdd  a  dewisol. 
Yn  ei  gorphwysfa  tawel  y  gadawn  ein  serchns 
ymadawedig,  gan  gyflwyno  ei  henaid  i  Ddnw, 
yr  hwn  sydd  yn  gwneuthur  pob  peth  yn  dda. 

Dearest  sister,  thou  hast  leít  us, 

Here  thy  loss  we  deeply  feel; 
But  'tis  God  that  has  bereft  us, 

He  can  all  our  sorrows  heal. 
Yet  again  we  hope  to  meet  thee, 

When  the  day  of  life  is  flrd. 
Then,  in  heaven  with  joy  to  greetthee 

Where  no  farewell  tear  is  shed. 

W.  T.  WlLUAlIS. 

DANIEL  REES. 

lonawr  26,  1S82,  yn  Miners,  Pa.,  yn  8  mis 
oed,  bu  farw  Daniel,  plentyn  Dayid  a  Rachei 
Rees. 

MARY  JONES. 

Chwefror  4,  1882,  yn  Parsons,  Pa,,  yn  i  ml., 
6  mis  a  28  niwrnod  oed,  bu  farw  Mary,  plent- 
yn  Jedia  a  Miriam  Jones 

MRS.   GüNTER. 

Tachwedd  29,  188 1,  yn  TayIorville,  Pa.,  b« 
farw  Mrs.  Ounter,  yn  agos  i  80  mlwydd  oed. 
Bedyddiwyd  hi  yn  1828.  gan  y  Parch.  John 
Herrìng,  Aberteifi,  a  bu  yn  aelod  yn  Mhen- 


Digitized 


byGoogle 


L88a.] 


Hanesian  CartrefoL 


383 


y-parc,  ac  yn  Mlaenafon,  Mynwy.  Trenliodd 
7  blynyddoedd  diweddaf  gýda  pherthyiiasaii 
iddi  yina,  ac  wedi  misoddd  o  waeiedd,  diang* 
odd  i  gwmni  gwell.  Dygwyd  y  corph  i'r  add- 
oidy,  ac  yn  absenoldeb  y  gweinidog,  ba  y 
bcawd  o  ProTÌdence  yn  gweinyddn. 

D.  W.   MORRIS. 
MR.  DANIEL  JONBS. 

Yn  Rhagfyr,  1881,  yn  Tayloryille,  Pa.,  Mr. 
Daniel  Jones,  yn  38  ml.  oed.  Mab  ydoedd  i'r 
brawd  rhagorol  Daniel  Jones,  a  gadawodd 
weddw  a  phedwar  o  blant  yn  amddifaid ;  ond 
ba  farw  dan  o  honynt  yn  fuan  ar  ei  ol,  ac 
felly  mab  i  Mr.  George  Winterbum,  ac  wyr 
i'r  brawd  David  W.  Jones.  £byrth  i'r  frech 
wen  oedd  y  tri,  a  Ìlawer  un  o  lawer  teulu. 
D.  W.  MoRÄis. 

MR.  THOMAS  PSRBGRINE. 

Chwefror  9,  1882,  yn  Tayloryille,  Pa.,  Mr. 
Tlios.Peregríne,  yn  63  mlwydd  oed.  Efe  a 
anwyd  yn  ardal  Dyffryn  Acaran  ac  Ystrad 
Yew,  yn  Sir  Aberteié.  Symudodd  i  weithio  i 
Rymni,  a  bu  yn  aelod  yn  yr  Eglwys  Sefydled- 
ig  yno  rai  blynyddoedd.  Tybiwn  iddo  gael  ei 
fedyddio  g^n  yr  awengar  lorweth  Glan  Aled, 
a  btt  yn  aelod  yn  Penuel  hyd  ei  symudiad  i 
America,  yn  1879,  i  fyw  gyda  ei  ferch,  Mrs 
Jones,  prlod  Mr.  John  L.  Jones,  o'r  Ile  hwn. 
Mawr  hoffai  y  Beibl,  edmygai  Mathetes,  ac 
wedi  misoedd  o  wendid  9eth  i'r  nefoedd,  yn 
esmwyth  a  diofn.  Efe  a  gladdwyd  yn  Pitts- 
ton,  ddydd  Sadwrn.  Aogladd  mawr  a  fu,  a'r 
gweinidog  yn  gweinyddu.     D.  W.  MoRRis. 

MRS.   HANNAH  REES. 

Rhagfyr  10,  1881,  yn  Parsons,  Pa.,  bu  farw 
jx  hen  chwaer  hoff  Mrs.  Hannah  Rees,  yn  73 
mlwydd  oed.  Yr  oedd  yr  ymadáwedig  yn 
wraig  i*r  hen  frawd  parchus  Énoch  Rees,  yr 
hwn  sydd  yn  ddiacon  yn  egiwys  y  Bedyddwyr 
yn  Parsons,  er  ys  amryw  flynyddau.  Ganwyd 
Mrs.  Rees  yn  ardal  Clfowir,  Sir  Benfro,  a 
merch  y4oedd  i  John  a  Margaret  Oriffiths, 
Ueinir,  plwyf  Brydell.  Treuliodd  y  rhan 
íwyaf  o'i  hamser  yn  mhlwyf  Clyda,  ac  oddi 
yno  y  daethant  iV  wlad  hon,  yn  y  flwyddyn 
1870,  a  sefydlasant  yn  MinersYÌUe,  Swydd 
Schuyllcill.  Nid  hir  y  buont  yno  cyn  dod  i*r 
Ue  hwn,  lle  y  trenliodd  ein  chwaer  y  rhan 
ddiweddaf  o4  hoes.  Mwynhaodd  yr  ymad- 
awedig  iechyd  da  iawn  trwy  ei  hoes  hyd  ei 
chystudd  diweddaf,  yr  hwn  a  barhaodd  am 
chwe'  mis.  Dyoddefodd  yn  hynod  o  amyn- 
eddgar.  er  ei  hoU  gystudd  blin,  gan  ddysgwyl 
yn  bryderus  am  awr  ei  hymddatodiad.  Gwnaeth 
broffes  o'i  ffydd  yn  Mab  Duw  pan  ^m  ddeg  ar- 
hagain  mlwydd  oed,  ac  y  mae  wedi  bod  yn 
aelod  crefyddoi  dichlynaidd  o  hyny  hyd  ei 
mynediad  fry.  Mae  yma  dystiolaeth  gyffredin- 
oi  am  ei  ffyddlondeb  gyda'r  achos  crefyddol 
hyd  nes  y  cyfyngwyd  hi  i'w  chartref.  Nod- 
wedd  arall  yn  ein  chwaer  oedd  ei  hawydd  am 
ddarllen  Llyfr  y  Bywyd,  a'i  hymdrech  i  gofío 


ei  gynwysiad,  a  dwyn  ei  egwyddoríon  i  ymar- 
feriad  yn  ei  bywyd.  O'rffaith  yna  y  cynidiwyd 
ei  hysbryd  pan  oedd  ei  daearol  dy  o'r  babell 
hon  yn  cael  ei  ddatod,  a  dyna  y  ffynonell  o'r 
hon  y  tynodd  ei  chysur  pan  oedd  holl  adnodd- 
an  y  byd  hwn  yn  darfod  a'i  gwasanaeth  Tm- 
adawodd  mewn  llawn  hyder  ffydd  yn  ei  Han- 
wylyd,  a*i  llygaid  yn  gwel'd  ei  iachawdwr» 
iaeth,  ac  yn  pwyso  ei  phen  ar  fynwes  yr  lesu 
mwyn.  Dydd  Llun,  Rhagíyr  I2fed,  daearwyd 
y  corff  yn  mynwent  yr  Odyddion,  yn  Willces- 
barre,  Ile  mae  dan  o'i  hanwyl  blant  yn  gor» 
wedd.  Gweinyddwyd  ar  yr  achlysnr  gan  y 
gweinidog,  W.  D.  Thomas,  a'r  brawd  Enoch 
Richards,  yn  y  capel  ac  wrth  y  bedd. 

Mae  ein  hen  frawd  wedi  coíli  gwrai^  dyner 
a  gofalus,  ac  wedi  ei  adael  yn  lled  ddiymgel- 
edd.  Hyderwn  y  gwna  ei  blant  bob  ymdrecfa 
i  gysuro  eu  tad  oedranus  yn  yr  amgylchiad 
hwn,  fel  y  maent  yn  arferol  o  wneyd  mewn 
amgylchiadan  eraill.  Duw  fyddo  yn  nodded 
i'r  plant,  ac  i'r  tad,  yn  eu  trallod,  ac  a'u  cym- 
wyso  i  farw  mor  ddedwydd  a'r  hon  sydd  wedi 
eu  blaenorì,  yw  dymuniad  calon  yr  ysgrífen- 
ydd.  W.  D.  T. 

MR.   BENJAMIN  PHILLIPS. 

Hydref  29,  1881,  yn  Williamstown,  Pa.,  bn 
farw  Mr.  Benjamin  PhiIIips,  yn  61  mlwydd 
oed.  Yr  oedd  yr  ymadawedig  yn  enedigol  o 
swydd  Gaerfyrddin,  D.  C.  Treuliodd  lawer 
o'i  amser  yn  Dowlais,  ac  yno  y  príododd  gyda 
Ann  Lewis,  Hler^  teulu  adnabyddus  iawn  yno. 
Y  mae  iddynt  ddan  o  blant,  sef  mab  a  merch, 
mae  y  mab  yn  byw  yn  Dowlaws,  a'r  ferch  yn 
Williamstown.  Y  mae  hi  yn  bríod  a  John  D. 
Evans,  a  chyda  hwy  yr  oedd  yr  ymadawedig 
yn  ares  er  pan  ddaethant  hwy  i'r  wlad  hon. 
Yr  oedd  ef  yn  aelod  yn  eglwys  y  Bedyddwyr 
yn  Wiconisco.  Prydnawn»  dydd  MawrUi, 
Tachwedd  i,  1881,  daeth  torf  fawr  yn  nghyd  i 
dalu  y  gymwynas  olaf  i'w  ran  farwol,  pryd  y 
darllenwyd  ac  y  gweddiwyd  gan  y  Parch.  B. 
E.  Jones,  Wiconisco ;  yna  awd  a'r  corph  i 
gapel  y  Prímitive  Methodist,  ac  yno  siarad- 
wyd  gan  B.  E.  Jones,  yn  Gymraeg,  a'r  Parch. 
T.  Coburn,  gweinidog  y  P.  M.,  yn  Saesneg, 
a'r  Parch.  T.  D.  Evans,  Audenríed.  Oddiyno 
cymerwyd  y  corph  ì  fynwent  yr  Ellmyniaid  i'w 
gladdu.  Duw  fyddo  yn  nawdd  i'r  plant  sydd 
ar  ol  yn  galaru,  heb  dad  na  mam,  yw  ein  dy« 
muniad.  T.  D.  EVANS. 

MR.  ROBERT  ROBERTS. 

Chwefror  II,  1881,  yn  Mason  City,  West 
Yirginia,  bn  farw  Mr.  Robert  Roberts,  yn  70 
mlwydd  oed.  Ei  ddolur  neillduol  oedd  an- 
hwyldeb  yr  arenau,  &c.  Ganwyd  ef  yn  Merthyr 
Tydfil,  D.  C.  Mab  ydoedd  i  WiIIiam  a  Mar- 
garet  Roberts.  Ymunodd  mewn  glftn  bríodas  ft 
Rachael  Jones,  o'r  un  gymydogaeth.  Ganwyd 
iddynt  13  oblant— trí  o  honynt  wedi  goroesi 
eu  tad,  a  dau  o  honynt  yn  byw  yn  y  lle  hwn, 
sef  Daífydd  a  WiIIiam,  a  John,  y  mab  hynaf, 
yn  Colorado  er's  blynyddoedd,  a-r  oll  yn  benau 


Digitized 


byGoogle 


384 


Hanesion  CartrefòL 


[Mawrth, 


teulttoedd.  Ymfadodd  Roberts  a'i  deulu  i'r 
wUd  bon  yn  y  ílwyddyn  1842,  ac  ymsefydlas- 
ant  yn  nghylcboedd  Pottsville,  a  Minersville, 
Pa.,  lleyrymunodd  Mr.  a  Mrs.  Roberts  ag 
achos  Mab  Dnw.  Bedyddiwyd  y  ddau  gan  yr 
bybarcb  dad,  y  Parch.  WiUiam  Morgans, 
Pottsville.  Symudasant  oddiyno  i  New  Castle, 
Pa.,  a  buont  am  beth  amser  yn  Pittsburgb,  ond 
tua'r  flwyddyn  1854  daetbant  i*r  Ue  hwn,  ac 
yma  y  gorphenodd  Roberts  ei  yrfa,  gan  adael 
gweddw  oedranus  mewn  galar  ac  unigedd  ar 
ei  ol.  Gôf  ydoedd  Roberts  wrth  ei  alwedig- 
aeth,  ac  adwaenid  ef  fynychaf  wrth  yr  enw 
Robert  bacb  y  gôf.  Ni  fa  Roberts  yn  ffyddlon 
i'w  broffes  grefyddol  o'r  dechreu  i'r  diwedd, 
ond  bu  "  y  pechod  parod  "  yn  ofid  trwm  iddo  ; 
ond  gellir  dweyd  ei  fod  y  blynyddoedd  di- 
weddaf  o*i  oes  wedi  ymgysegru  yn  fwy  Uwyr  i 
wasanaeth  ei  Dduw ;  a  mynych  pan  ar  ei  lin- 
iau  tywalltai  yn  hidl,  trwy  gydnabod  yr  Ar- 
giwydd  am  ei  amynedd  mawr  yn  ei  oddef  cy- 
hyd  i  bechu,  a'i  barodrwydd  ì  faddeu  hyd  yr 
eithaf,  trwy  yr  íawn  mawr.  Cafodd  gystudd 
trwm — ^poenau  dirfawr  am  hir  amser ;  a  chaf- 
odd  ei  briod  dyner,  ei  feihion,  brodyr  crefydd- 
ol,  a  chymydogion  i  weini  aino  yn  dyner,  hyd 
nes  i  angeu  orphen  ei  waith.  Yr  oedd  yn  ym- 
orphwys  yn  hollol  ar  aberth  Crist  am  ei  fy  wyd 
tragywyddol 

Claddwyd  ei  ran  farwol,  ail  tranoeth,  yn 
mynwent  Mason.  Cyn  cychwyn  tna'r  gladdfa, 
pregethwyd  ar  yr  acblysur,  yn  ngbspel  y  M. 
£.  (yn  Saesneg),  i  gynulleidfa  barchus  o*r 
gwahanol  genedloedd,  gan  ei  weinidog,  y 
Parch.  J.  R.  Jones.  Bydded  yr  A.rglwydd  yn 
rhwysg  i*w  weddw  oedranus,  ac  edryched 
hithau  trwy  ffydd  at  y  dydd  y  cânt  gydgwrdd 
eto  yn  y  nef,  i  ganmol  Duw  am  drefn  gras. 
*'  Ni  byddant  farw  mwyacb,  oblegid  cyd-stad 
fyddant  ft'r  angylion." 

Ap  Ieuan. 

MR.  JOHN  D.    THOMAS. 

Rhagfyr  20,  1881,  yn  Tallmadge,  Ohio,  y 
brawd  anwyl  Mr.  Jobn  D.  Thomas.  Ganwyd 
yr  ymadawedig  yn  Llangamarch,  D.  C.  Wedi 
ymfudo  i'r  wlad  hon,  ymunodd  a  chrefydd 
gyda'r  enwad  Bedyddiedig.  Bedyddiwyd  ef 
gan  y  Parcb.  Edward  Blunt  yn  mis  Mai,  1854. 
Er  nad  oes  gan  yr  ysgrifenydd  ond  ychydig  ad- 
nabyddiaeth  ä'r  brawd  da  hwn,  eto  tystioliaeth 
pawb  o'i  gydnabyddion  yw,  ei  fod  wedi  bod 
yn  hynod  ffyddlon  gyda'r  achos.  Nodwedd 
amlwg  yn  ei  gymeriad  ydoedd  haelionusrwydd; 
nid  yn  unig  yr  oedd.yn  haelionus  at  yr  eglwys 
a*r  enwad  y  perthynai  iddo,  ond  yr  oedd  felly 
at  bawb  mewn  cyfyngder.  Teimla  eglwysl 
Bedyddiedig  Thomastown  goUed  fawr  ar  ei  ol, 
yn  yr  ystyr  uchod.  Drwy  ddiwydrwydd  mawr 
ac  ymdrechion  diflino,  cafodd  ei  hun  mewn 
amgylchiadau  hapus  gyda  golwg  ar  bethau  y 
byd  hwn  ;  ond  drwy  lafurío  yn  ormodol  yn  y 
cyfeiríad  hwn,  syrthiodd  arno  un  o  gosbedig- 
aethau  llywodraeth  naturiol  Duw.  Ymaflodd 
clefyd  yn  ei  gyfansoddiad,  sydd  yn  marn  rhai 


oV  meddygon  gaUuocaf  yn  anwelladwy,  scf 
Brighti  aisease  ofthe  àiäneys,  Gwaríodd  ar- 
ian  mawr  er  ceisio  cael  gwellhad.  Bu  yn  yr 
ysbyty  yn  Qeveland,  ond  methwyd  gwneyd 
lles  iddo  yno. 

Wedi  iddo  ddychwelyd  gartref,  anfonwyd 
am  feddygon  galluog,  a  gwnaethant  hwy  eu 
goreu  iddo,  a  chredwyd  unwaith  fod  gobaith 
am  ei  adferiad,  ond'  'cynyddu  wnaeth  y  cleíyd 
uchod  yn  ei  effeitbiao,  nes  i  angau  (cymwyn- 
aswr  y  Cristion)  osod  terfyn  ar  ei  hoU  ddyodd- 
efiadau  arteithiol,*  V*  drosglwyd.ío  i  wlad  yr 
iechyd  annherfynol;  Cymerodd  hyn  le  am 
ddeng  mynyd  i  wyth  boreu  dydd  Mawrtb, 
Rhagfyr  2ofed,  pan  y  gorphenodd  ein  brawd 
anwyl  ei  yrfa  gydnáLroI  fer  o  56  mlwydd,  4 
mis,  a  16  diwrnod.  Gadawodd  weddw  a 
pblant  i  alaru  ftr  ol  priod  a  thad  tyner  a  goCal- 
us.  Duw  a'n  dyddano  yn  eu  cyflwr  preseaoi. 
Yn  ol  yr  arbrofíon  cryfaf  treuliodd  fywyd  dich- 
Iynaidd,  a  rhodiodd  yn  addas  i  reolau  crefydd 
yr  Oen.  Dywedai  yn  ei  brofiad  crefyddol, 
"  Ni  frysia  yr  hwn  a  gredo.*'  Gwireddwyd 
hyn  yn  ei  fynydau  diweddaf  ar  y  ddaear, 
oblegid  bu  farw  yn  dawel  ar  fỳnwes  ei  Geid- 
wad,  a  chraig  yr  oesoedd  dan  ei  Sraed.  Gwas- 
anaethwyd  yn  y  ty,  yn  Saesneg,  gan  ein  gwein* 
idog,  y  Parch  T.  P.  Morgan,  ac  ar  lan  y  bedd 
gan  yr  Odyddion,  i  ba  gymdeithas  y  perthynai 
yr  ymadawedig. 

**  Henffych  iV  dydd  cawn  etogwrdd 
Yn  Salem  fry  oddeutu'r  bwrdd." 

Brawd. 
O.  Y. — Buaswn  wediysgrífenu  ar  y  brawd 
hwn  cyn  yn  awr,  onibae  i  mi  orfod  aros  am 
rai  manylion. 

BRYCHAN   PRICE. 

Bydded  hysbys  i'r  awdwr  a  ysgrífenodd  i'r 
Wawr  am  Rhagfyr,  1881,  am  farwoiaeth 
Brychan  Príce,  f od  yn  y  Ue  hwn  fwy  nag  un 
teulu  yn  myned  dan  yr  enw  Príce.  Mab  yd- 
oedd  Brychan  Price  i  Benjamin  ac  Eliaabeth 
Príce.  Bu  y  bychan  anwyl  hwn  farw  Medi  i, 
1881.  Ei  glefyd  ydoedd  Jlux  a*r  pfts.  Cynal« 
iwyd  gwasanaeth  càrefyddol  yn  y  ty  cyn  codi  y 
corph,  gan  John  Evans,  gynt  o  Carbon  Rnn» 
Pa.,  ac  wrth  y  bedd  gan  y  Parch.  Pierce,  o 
Bevier,  Mo.     Ei  oed  (^d  pedair  blwydd. 

Gwyrodd  i  Iwch  y  gweryd — oer  ddychryn 
Ar  ddechreu  taith  bywyd; 

0  ddu  ing  gwnai  ddiengyd, 

1  ganu  yn  bêr  mewn  amgen  byd. 

ROBERT  POWELL. 


— Mae  Mormoniaeth  yn  awr  yn  cyffroi 
meddwl  yr  Americaniaid  mewn  modd  neilldu- 
ol,  a  dysgwyUr  y  mabwysiedir  rhyw  gynllnn- 
iau  yn  fuan  a  brofant  yn  effeithiol  i'w  ddifodi 
cyn  hir.  Nid  cwestiwn  plaid  ydyw,  ond  y  miae 
dynion  o  bob  plaid  yn  unedig,  fod  yn  rhaid 
rhoddi  terfyn  ar  y  drwg  o  aml-wreiciaeth. 


Digitized 


byGoogle 


r 


Digitized 


byGoogle 


Digitized 


byGoogle 


Digitized 


byGoogle 


